คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

พระพุทธโมสเถระ รชนา 



สมเด็ปีพระพุฒาปีารย์ (อาปี อาสภมหาเถร) 
แปลและเขียบเขียง 


.10-1996 (0000)-14 


1 


4/22/11, 10:50 1 3 1\/] 


















ดัมภืรวิสุทธิมรรค 

พระพุทธโฆสเถระ รจนา 
186 ]\ 974 - 91641 - 5-6 

ลมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ ฮาสภมหาเถร) แปลและเรียบเรียง 


พิมพ์ครั้ง ที่ 

๑ 


พ.ศ. ๒๕๑๔ 

จำนวน 

๒,๐๐๐ 

เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่ 

๒ 


พ.ศ. ๒๕๒๖ 

จำนวน 

๒,๐๐๐ 

เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่ 

๓ 


พ.ศ. ๒๕๓๓ 

จำนวน 

๓,๐๐๐ 

เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่ 

๔ 

ฉบับรวมเล่ม 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

จำนวน 

๕,๐๐๐ 

เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่ 

๕ 

ฉบับรวมเล่ม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ 

จำนวน 

๕,๐๐๐ 

เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่ 

๖ 

ฉบับรวมเล่ม 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

จำนวน 

๖,๐๐๐ 

เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่ 

๗ 

ฉบับรวมเล่ม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จำนวน 

๕,๐๐๐ 

เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่ 

๘ 

ฉบับรวมเล่ม 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จำนวน 

๑๐,๐๐๐ 

เล่ม 



โดย ไไา ย 0(ว1ๅว0ญเ6 0โ ไทัธ 

8ใฟ่ป]า 3 . ธปน (ะ& ป(ว]าทั 

?011เาปแป(ว]า, 



X ล. 1{ว61, X ล. 1^3.1 1. 




พิมพ์ครั้งที่ 

๙ 

ฉบับรวมเล่ม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

จำนวน 

๓,๐๐๐ 

เล่ม 

พิมพ์ครั้งที่ 

๑๐ 

ฉบับรวมเล่ม 

พ.ศ. ๒๕๕๕ 

จำนวน 

๕,๐๐๐ 

เล่ม 


พิมพ์ ที่ บริษัท ธนาเพรส จำกัด 

๔๘/'๒๖-๓๑ ซอยจุฬา ๗ ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ 
โทรคัพท : ๐ ๒๒๑๔ ๗๒๒๐, ๐ ๒๒๑๔ ๔๐๖๐ 
โทรสาร : ๐ ๒๒๑๔ ๐๐๓๘, ๐ ๒๖๑๑ ๙๓๒๔ 

๓3แ : เลกลเวโ6รร @9๓3แ.00๓ 


1 - 1 * 


2 


4 / 22 / 11 , 10:50 1 3 1 \/] 
























คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค รจนาโดยพระพุทธโฆสาจารย์นักปราชญ์ชาวอินเดีย เมื่อ พ.ศ. ๙๕๖ 
เป็นภาษาบาลี สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถระ) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎราชวรมหาวิหาร 
แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่ถือไต้ว่าสรุปความย่อจากพระไตรปิฎก โดยสรุปความ 
พระวินัยปิฎก ๒๑,000 พระธรรมขันธ์ เป็นศีล พระสุตตันตปิฎก ๒๑,000 พระธรรมขันธ์ เป็นสมาธิและ 
พระอภิธรรมปิฎก ๔๒,000 พระธรรมขันธ์ เป็นป้' ญญา รวมเป็นพระไตรปิฎก ๘๔,000 พระธรรมขันธ์ 
คือ ศีล สมาธิ ป้ญญา 

คำว่า วิ สุทธิ คือ พระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางของพระพุทธศาสนา หมายถึง 
เป็นสภาพที่บริสุทธ์หมดจดจากกิเลสมลทินโดยสี้นเชิง คำว่า มรรค คือหนทาง หมายถึง 
อุบายเป็นเครื่องส่งให้ถึง ฉะนั้น วิ สุทธิมรรค ก็คือทางสู่พระนิพพาน หรือ อุบายเป็นเครื่องส่ง 
ให้ถึงพระนิพพาน หรือแผ่นที่เดินทางสู่พระนิพพาน 

คณะสงฆ์ไทยจัดเป็นหลักสูตรการศึกษา สำหรับพระภิกษุสามเณรในชั้นเปรียญธรรม ๘-๙ 
ประโยค และเหมาะแก่ผู้ใคร่ศึกษาธรรมะและปฏินํตกรรมฐานทั่วไป 
จัดพิมพ์ครั้งที่ ๑0 จำนวน ๕,000 เล่ม 


พระครูวรป้ญญาคุณ 
วัดมหาธาตุ คณะ ๒๕ 
โทร. 0๒-๒๒๒-๒๙๘)๙ 
0๘๖-๘๙๘-๖๘๓๖ 
จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน 



คำปรารภ 

๑๐ 

คัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับภาษาบาลี เป็นผลงานรจนาของพระพุทธโฆสเถระ 
นักปราชญ์ชาวอินเดีย รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๙๕๖ ในคณะสงฆ์คณะมหาวิหาร ณ 
กรุงอนุราชปุระ ประเทศลังกา (ศรีลังกา) เป็นคัมภีร์ที่มีเนื้อหาสาระทั้งด้านทฤษฎี 
และด้านปฏิบัติอย่างบริบูรณ์ ที่เรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นคัมภีร์ 
ที่แพร่หลายออกไปลู่ประเทศต่าง ๆ ที่นับถือพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะประเทศไทย 
พระมหาเถระในอดีตผู้มีความรู้แตกฉานในภาษาบาลีได้ร่วมกันตรวจชำระแล้วจารลง 
ในใบลานเป็นภาษาบาลีอักษรขอม และกำหนดให์ใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาสำหรับ 
พระภิกษุสามเณรในชั้นเปรียญ ๘-๙ ประโยค 

ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๕ เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถระ) 
อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎื้ ลำดับรูปที่ ๑๔ สมัยดำรงสมณคักติ 6 ที่ 
พระธรรมไตรโลกาจารย์ ได้ตรวจชำระและปริวรรตคัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับใบลาน 
ภาษาบาลีอักษรขอม เป็นภาษาบาลีอักษรไทยปัจจุบัน พร้อมทั้งนิพนธ์ประวัติ 
(พุทธโฆสปฺปวตฺติกถา) ของพระพุทธโฆสเถระไว้ด้วย การจัดพิมพ 6 ในครั้งนั้นแบ่งออก 
เป็น ๓ ภาค หรือ ๓ เล่มสมุดไทย เพื่อใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาชั้นเปรียญธรรม ๘-๙ 
ประโยค สืบมาตราบเท่าปัจจุบันนี้ 

สำหรับคัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับแปลเป็นภาษาไทยฉบับนี้ เป็นผลงานแปลและ 
เรียบเรียงโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสกมหาเถระ) อดีตอธิบดีสงฆ์ 
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎี้ ซึ่งเป็นฉบับที่ได้รับความนิยมของท่านผู้สนใจใฝ่ศึกษา 
คันคว้าหลักธรรมและปฏิบัติธรรมทั้วไป ให้การยอมรับว่าเป็นสำนวนการแปลที่อ่าน 
เช้าใจง่าย การแปลและเรียบเรียงคำนึงถึงผู้ที่มีพื้นฐานความรู้ภาษาบาลีน้อยจะอ่าน 
เช้าใจยากเป็นสำคัญ จึงได้นำข้อความบางส่วนในคัมภีร์ปรมัตถมัญชุสามหาฎีกา 
มาขยายเสริมความ ทำให้อ่านเช้าใจง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น 


ในการพิมพ์ครั้งที่ 


. 10-1996 ( 003 - 004 )- 2 ^ 


3 


4 / 22 / 11 , 10:53 

















[๔] 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ในการพิมพ์ครั้งนี้ นับเป็นการพิมพ์ฉบับรวมเล่มเดียวจบเป็นครั้งที่ ๗ 
ข้าพเจ้าขออนุโมทนาขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ตำราวิชาการฝ่ายคัมภีร์พุทธศาสตร์ 
กองวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้กรุณาตรวจสอบ ทั้งใน 
ส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระและเชิงอรรถเทียบกับพระไตรปิฎกภาษาบาลีและภาษาไทย 
ทั้งอรรถกถาและฎีกาภาษาบาลี และตั้งเลขข้อให้ตรงกับฉบับมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย เพื่อสะดวกต่อการคันคว้าและอ้างอิง และขออนุโมทนาสาธุการ 
คุณอุดมพร สิรสิทธิ ได้ช่วยจัดทำดัชนีคันคำ ทำให้คัมภีร์วิสุทธิมรรคฉบับภาษาไทย 
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สำหรับ ทุน ทรัพย์ ใน การพิมพ์ครั้งนี้ ได้รับจากผู้ที่มาขอรับ 
คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้บริจาคมากบ้าง น้อยบ้าง เก็บรวบรวมเป็นทุนสะสมไว้มาโดยตลอด 
และยังมีผู้ศรัทธามาร่วมบริจาคเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่ง 

ขออนุโมทนาสาธุการทุก ๆ ท่านที่มีกุศลศรัทธาร่วมในการพิมพ์คัมภีร์ 
วิสุทธิมรรคฉบับภาษาไทย เพื่อเผยแพร่พระสัทธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมา- 
สมพุทธเจ้า ด้วยอำนาจกุศลธรรมวิทยาทานนี้ จงเป็นพลวปัจจัยให้ทุกท่านพ้นจาก 
ทุกข์ภัยพิบัติ ประสบสุขเกษมคานตั้ ทั้งในภพนี้และภพเบื้องหน้าเทอญ 



พระครูวรปัญญาคุณ 


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ คณะ ๒๕ 
กรุงเทพมหานคร 
โทร. ๐ ๒๒๒๒ ๒๙๗๙ 


.10-1996 (003-004)-2/^ 


4 


4/22/11, 10:53 1 3 1\/เ 


















คำปรารภ 

ในการพิมพ์คเงที่ ๔ 


คณะศิษยานุศิษย์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎี้ และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์!ด้ประชุมปรึกษาพิจารณาเห็นว่า ท่านเจ้า 
ประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ- 
ยุวราชรังสฤษฎื้ ลำดับรูปที่ ๑๖ และองค์ทุติยสภานายก สภามหาวิทยาลัย มหาจุฬา 
ลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นพระมหาเถระผู้มีคุณูปการต่อการ 
ศึกษาของคณะสงฆไทยทั้งในส่วนของคันถธุระและวิปัสสนาธุระ มาโดยลำดับตราบ 
เท่าปัจจุบัน 

ในส่วนของคันถธุระ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้ริเริ่มและฟินฟูให้มีการศึกษา 
เล่าเรียนพระอภิธรรมขึ้นที่วัดระฆังโฆสิตาราม และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎี้ จนกลาย 
เป็นต้นแบบให้วัดต่าง ๆ นำไปเปิดเรียนกันอย่างแพร่หลายทั้วประเทศ 

นอกจากนี้ก็ได้วางพื้นฐานให้เห็นความสำคัญของการศึกษาบาลีใหญ่ (คัมภีร์ 
ลัททาวิเสส) ได้แก่ บาลีไวยากรณ์มูลกัจจายนะ อภิธาน วุตโตทัย และสุ'โพธ'าลังการ 
เป็นต้น เช่น ที่วัดท่ามะโอ จังหวัดลำปาง ต่อมาได้จัดส่งพระภิกษุสามเณรที่มี 
พื้นฐานการศึกษาบาลีใหญ่ดังกล่าวไปศึกษาเพิ่มเติมที่ประเทศสหภาพพม่า และเมื่อ 
สำเร็จการศึกษากลับมาแล้วได้ช่วยงานการศึกษาบาลีใหญ่ที่คณะ ๒๕ วัดมหาธาตุ 
ปรากฏว่ามีบรรพชิตและคฤหัสถ์!ห้ความสนใจไปศึกษากันอย่างแพร่หลาย ดังเป็นที่ 
ประจักษ์กันเป็นอย่างดีอยู่ในปัจจุบันนี้ 

แม้การศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่านก็ได้เสียสละกำลังกายและกำลังสติปัญญา 
หี๋เนฟูและจัดระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยให้เจริญ 
มั่นคงและมีมาตรฐานเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก 

ในส่วนของวิปัสสนาธุระ ท่านได้จัดตั้งสำนักปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานตามแนว 
สติปัฏฐาน ๔ ขึ้นเป็นแห่งแรกที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎี้ ปรากฏว่ามีบรรพชิตและ 
คฤหัสถ์สนใจไปเข้ารับการปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ดังเป็นที่ 
ประจักษ์กันเป็นอย่างดีอยู่ในปัจจุบันนี้อีกเช่นเดียวกัน 


)-1996 (005-008)-3^ 


5 


4/22/11, 10:54 [ ว [\/] 

















[๖] 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) เป็นศิษย์เอกของ 
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุ 
ยุวราชรังสฤษฎื้ ลำดับรูปที่ ๑๔ คือมีโอกาสได้รับการฟิกอบรมถ่ายทอดวิชาความรู้ 
ระเบียบแบบแผนและขนบธรรมเนียมอันดีงาม แล้วได้นำมาปฏิบัติให้การฟิกอบรม 
พระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาสืบทอดเจตนารมณ์ของบุรพาจารย์สำนักวัด 
มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎี้ จนเป็นที่ยกย่องสรรเสริญและเป็นแบบอย่างดีงาม แก่ 
วงการคณะสงฆ์ นอกจากนี้ยังได้รับความไว้วางใจและส่งเสริมจากท่านเจ้าประคุณ 
สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถร) ให้ทำหน้าที่เป็นครูมหาธาตุวิทยาลัยประจำ 
สำนักเรียนวัดมหาธาตุ และส่งไปปฏิบัติคาสนกิจเป็นครูสอนพระปริยัติธรรม ณ 
วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามพระประสงค์ของสมเด็จกรม 
พระยาดำรงราชานุภาพ 

ต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณดาราราม เจ้าคณะจังหวัดพระนคร 
ศรีอยุธยา รองเจ้าคณะมณฑลอยุธยา เจ้าคณะตรวจการภาคเหนือ สังฆมนตรี 
ช่วยว่าการองค์การศึกษา แม่กองธรรมสนามหลวง และเป็นสังฆมนตรีว่าการ 
องค์การปกครอง ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ้เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ 
พระศรี สุ ธรรม มุนี เลื่อนเป็นพระราชาคณะเสมอชั้นราชในราชทินนามเติม เลื่อนเป็น 
พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพเวที เลื่อนเป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรม 
ไตรโลกาจาร ย์ และเมื่อได้ย้ายกลับคืนมาเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎี้ 
แล้วก็ได้รับการสถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏที่ พระพิมลธรรม ต่อมาได้รับ 
การสถาปนาเป็นพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัฏที่ สมเด็จพระพุฒาจาร ย์ เป็นกรรมการ 
มหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก และปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 

ในวโรกาสที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) 
มีชาดกาลครบ ๑๐๐ ปี ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ คณะศิษย์จึงได้มีสมานฉันท์ 
พร้อมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายและเป็นอนุสสติ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๘ พฤศจิกายน 
๒๔๔๖ ถึงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๔๗ ณ วัดมหาธาตุยุว'ราช'รังสฤษฎื้ และมหา- 
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นจะได้จัดงาน 
หมุนเวียนออกไปทุกวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย ต่อเนื่องกันตลอดครบ ๑ ปี เพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณของท่าน 


.10-1996 (005-008)-3^ 


6 


4/22/11, 10:54 ™ 

















คำปรารภ 


[๗] 


เจ้าประคุณสมเด็จฯด้วยความกตัญญกตเวทิตาธรรมและเป็นการเชิดชูบูชาคุณงามความ 
ดีที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯได้มีวิริยอุตสาหะและเสียสละต่อคณะสงฆ์และประเทศชาติ 
เพื่อให้เป็นทิฏฐานุคติแก , อนุชนสืบไป 

คัมภีร์ วิ สุทธิมรรค คือ พระไตรปิฎกฉบับย่อ ที่ พระพุทธโฆสเถระ ชาว 
ชมพูทวีป (อินเดีย) ได้รจนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๙๕๖ ที่ประเทศลังกา (ศรีลังกา) ท่าน 
เจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้แปลและเรียบเรียงเป็นความไทย ส่วนสารัตถะของคัมภีร์ 
วิสุทธิมรรคนี้นั้น ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้เขียนไวิใน “สารัตถวิจารณ์” ในการ 
พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ และ พุทฺธโฆสปฺปวตฺดิกถา กถาว่าด้วยประวัติ 
พระพุทธโฆสเถระ ที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถร) นิพนธ์ 
เป็นภาษาบาลีไว้ และคำแปลภาษาไทย โดยนายธนิต อยู่โพธิ้ ได้นำมาพิมพ์[วิใน 
ครั้งนี้ด้วย 

ในการแปลคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้น ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้แปลและเรียบเรียง 
เป็นความในภาษาไทย โดยยกเอาข้อความอรรถาธิบายในคัมภีร์มหาฎีกาปรมัตถ- 
มญชุสามาเรียงเข้าประกอบกัน หรือติดต่อกัน เพื่อช่วยเสริมให้เข้าใจและง่าย 
ต่อการศึกษาคันคว้าในสารัตถะสำหรับท่านที่ไม่มีความรู้ในภาษาบาลี คัมภีร์ 
วิสุทธิมรรคนี้แบ่งออกเป็น ๓ สิกขา คือ ศีลสิกขา จิตตสิกขา (สมาธิ) และปัญญาสิกขา 
ตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๑ ถึง ๗ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นผู้แปลและเรียบเรียงเป็น 
ความไทย ตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๘ ถึง ๑๓ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ร่วมกับพระเมธี- 
สิตโยดม (พิณ กิตฺติปาโล) ป.ธ. ๙ พระศรีสิทธิมุนี (มนุ สุมโน) ป.ธ. ๙ และ 
พระมหาสมชาย อตฺถทสฺสี ป.ธ. ๙ เป็นผู้แปล ตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๑๔ ถึง ๑๗ 
พระเมธีสิตโยดม เป็นผู้แปล และตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๑๘ ถึง ๒๓ นายธนิต อยู่โพธ 
ป.ธ. ๙ เป็นผู้แปล 

การจัดพิมพ์คัมภีร์วิสุทธิมรรคในงานครั้งนี้ จัดพิมพ์รวมเป็นเล่มเดียว เพื่อ 
เป็นอนุสสติในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ในวโรกาสจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย 
ชาตกาลครบ ๑๐๐ ปี ซึ่งข้าพเจ้าได้ชักชวนคณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ 
ในสายวิปัสสนากัมมัฏฐาน สายพระอภิธรรม สายบาลีใหญ่ และสาธุชน ร่วมด้วย 
ช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์จัดพิมพ์คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ขึ้นจำนวน ๔,๐๐๐ เล่ม เพื่อ 
เป็นธรรมบรรณาการในงานบำเพ็ญกุศลชาตกาลครบ ๑๐๐ ปี 


.10-1996 (005-008)-3^ 


7 


4/22/11, 10:54 ™ 

















[๘] 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ขออนุโมทนาสาธุการ และขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมช่วยให้การจัดพิมพ์ 
คัมภีร์วิสุทธิมรรคสำเร็จลุล่วงด้วยดี มี พ.อ. อภิสิทธี้ ศรีผุดผ่อง ช่วยจัดการ 
เรียงพิมพ์พระมหาสมปอง มุท้โต จัดหน้าทำรูปเล่ม คณะนักเรียนบาลีใหญ่ ช่วยตรวจ 
พิสูจน์อักษร เจ้าหน้าที่โครงการชำระพระไตรปิฎก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย ช่วยตั้งเลขข้อให้ตรงกับ “วิสุทฺธิมคฺคปกรณ 0 ” ฉบับบาลี และหาอาคด¬ 
ลถาน ดูเทียบให้ตรงกับพระไตรปิฎกฉบับแปลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- 
ราชวิทยาลัย พร้อมทั้งช่วยจัดหน้าทำรูปเล่ม อาจารย์รังษี สุทนต์ มอบข้อมูลเรียง 
พิมพ์ตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๑๔-๒๓ และผู้ศรัทธาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ทุกๆ ท่าน 

คณะศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและคฤหัสกไนเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร) ขอตั้งกุศลจิตอธิษฐานอ้างอำนาจกุศลผลวิบากบุญที่ได้ร่วมกัน 
บำเพ็ญกุศลให้บังเกิดมีขึ้นในวโรกาสชาตกาลครบ ๑๐๐ ปีครั้งนี้ จงสำเร็จเป็นวิบาก 
สมบัติสนองตามดวงวิญญาณท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ณ สัมปรายภพนั้นๆ ประสบ 
สิ่งอันเป็นมิ่งมงคลเสมอไป จงได้พลันบรรลุถึงซึ่งที่สุดแห่งจัฏฏทุกข์ทั้งปวง และ 
ขอน้อมกราบอาราธนาอมตคุณทั้งหลายของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ได้โปรด 
อภิบาลปกป้องคุ้มกันสรรพภัยพิบัติอุปสรรคอันตรายใดๆ ดลบันดาลสรรพสิ่งมิ่ง 
มหามงคลทั้งปวง ให้บังเกิดมีแก่คณะศิษยานุศิษย์สำนักวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ้ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาบันวิปัสสนากัมมัฏฐาน สถาบัน 
พระอภิธรรม การศึกษาบาลีใหญ่ และสาธุชนทุกท่าน ตลอดกาลนาน เทอญ 


วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎี้ 
คณะ ๒๔ 




ท^^. 


(พระครูวรปัญญาคุณ) 
ในนามคณะศิษยานุศิษย์ 


.10-1996 (005-008)-3^ 


8 


4/22/11, 10:54 ™ 



















ท่านพระพุทธโมสะ นำคัมภีร์วิสุทธิมรรค ที่ท่านรปีนาแล้ว ๓ ชุด 
ถวายพระส์งฆเถระ ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์คณะมหาวิหาร 

ภาพ สิตร กรรม ณ กัลยาณีวิหาร สเส 'งกา 


.10-1996 (009-010)-4^ 


4/22/11, 11:12 คVI 















































































































































































































พุทธโฆสปูปวตุสิกถา ๑ 
กถาว่าด้วยประวัติท่านพระพุทธโฆสะ 
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารีมหาเถระ) 

นิพนธ์ภาษาบาลี 


คำแปลภาษาไทย 
ธนิต อยู่โพธ์ ลัทธิวิหาริก ที่ ๗๗๕ 

ครั้นล่วงเวลาไปได้ ๙๕๖ ปี นับแต่กาลปรินิพพานแห่งพระผู้มีพระภาคส้มมา¬ 
สมพุทธเจ้า พระราชา มีพระนามว่า มหานาม ทรงครองราชย์ในลังกาทวีป กล่าว 
กันว่าในชมพูทวีป (อินเดีย)สมัยนั้น มีพราหมณ์หนุ่มผู้หนึ่ง ๒ บังเกิดในตระกูลพราหมณ์ 
ตระกูลหนึ่ง ณ ที่ใกล้สถานที่ (พระพุทธเจ้า) ตรัสรู้ ในมัชฌิมประเทศ พราหมณ์ 
หนุ่มนั้นเชี่ยวชาญในศิลปะทั้งปวง รู้จบไตรเพท ท่องเที่ยวไปตลอดหมู่บ้าน นิคม 
ชนบท และราชธานีทั้งหลาย ในชมพูทวีป ณ ที่แห่งใดๆ มีสมณะและพราหมณ์ทั้ง 
หลาย ผู้เป็นบัณฑิตอยู่อาศัย ก็ไป ณ สถานที่แห่งนั้นๆ แล้วทำการสนทนาด้วย 
สมณะและพราหมณ์บัณฑิตพวกอื่นมิสามารถกล่าวแก้ปัญหาที่พราหมณ์หนุ่มนั้น 
ถามได้ แต่พราหมณ์หนุ่มนั้นวิสัชนาปัญหาที่สมณะและพราหมณ์บัณฑิตพวกอื่น 
ถามได้ ด้วยอาการอย่างนี้ พราหมณ์หนุ่มนั้นจึงครอบงำไปตลอดทั้งสากลชมพูทวีป 
แล้วเดินทางมาถึงวิหารแห่งหนึ่ง 


๑ ดู - นิพนธ์ภาษาบาลี ในวิสุทฺธิมคฺค ตติยภาค หน้า ๓๗๗ - ๓๘๖ 

๒ มีอธิบายในคัมภีร์วังสมาลินีว่าดังนี้; บิดาของพราหมณ์หนุ่มนั้น มีนามว่า เกสี เป็นปุโรหิตของพระราชา 
มารดาของพราหมณ์หนุ่มนั้น มีนามว่า เกสินี เพราะว่า ในเวลาคลอดจากท้อง พวกพราหมณ์บริษัท มี 
ทาสและกรรมกร เป็นต้น ของพราหมณ์นั้น ต่างเปล่งเสียงร้องกะคันและกันอย่างกึกก้อง เพราะฉะนั้น 
ญาติทั้งหลายจึงขนานนามว่า “โฆสะ”, กล่าวก้นว่า พราหมณ์หนุ่มนั้นบังเกิดในโฆสคาม จึงมีนามว่า 
“โฆสะ” ด้วยเหตุนี้ ก็มี 


.10-1996 (009-018)-5^ 


9 


4/22/11,11:03 [ ว [\/] 



















[๑๐] 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


แต่ทว่า ในวิหารนั้น มีพระภิกษุอยู่หลายร้อย ท่านพระเรวตะ ๑ ผู้เป็นพระ 
สังฆเถระของพระภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น เป็นพระมหาขีณาสพได้บรรลุปฏิสัมภิทา ๔ 
ผู้ทำลายวาทะของฝ่ายอื่น ครั้งนั้นแล พราหมณ์หนุ่ม ร่ายปตัญชลีมนต์ ๒ ให้มี 
ปริมณฑล โดยสมบูรณ์บทอยู่ตลอดคืน ครั้นพระเถระได้ยินเลียงพราหมณ์ (หนุ่ม) 
สาธยายอยู่ ก็รูไดัว่า “พราหมณ์หนุ่มผู้นี้นั้นมีปัญญามาก เราควรฟิกฝนพราหมณ์ 
หนุ่มผู้นั้นไว้” จึงเรียกพราหมณ์หนุ่มนั้นมาหา แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า “นี่แน่พราหมณ์, 
ใครหนอแล ร้องเหมือนเสียงฬาร้อง ?” (พราหมณ์หนุ่มถามว่า) “ข้าแต่ท่านนักบวช 
ท่านรู้เสียง ร้องของฬาทั้งหลายด้วยหรือ ?” (พระเถระตอบว่า) “จ้ะ ฉันรู้” แต่ว่า 
พราหมณ์หนุ่ม นั้น โดยตนเองก็ไม , เห็นนัยของฐานะที่เป็นเงื่อนงำในไตรเพทซึ่งมี 
อิติหาสเป็นอันดับ ๕ อยู่แล้ว อีกทั้งอาจารย์ของพราหมณ์หนุ่มนั้นก็ไม่เห็นเช่นกัน 
พราหมณ์หนุ่มนั้นจึงถามพระเถระในฐานะตรงที่เป็นเงื่อนงำเหล่านั้น แท้จริง พระ 
เถระเป็นผู้รู้จบไตรเพทแม่โดยปรกติอยู่แล้ว แต่ ณ บัดนี้ ท่านได้บรรลุปฏิสัมภิทา ๔ 
อีกด้วย เพราะฉะนั้น ท่านจึงไม , มีความหนักใจในการวิสัชนาปัญหาเหล่านั้น ด้วย 
เหตุนี้ ท่านจึงวิสัชนาปัญหาเหล่านั้นได้ทันทีทันใด แล้วกล่าวกะพราหมณ์หนุ่มว่า 
“ดูกรพราหมณ์ผู้เจริญ ฉันถูกท่านถามมากแล้ว บัดนี้จักขอถามปัญหากะท่าน 
สักข้อหนึ่ง ท่านจักพยากรณ์ปัญหาของฉันไหม ?” (พราหมณ์หนุ่มตอบว่า) “ได้ 
ขอรับ ท่านนักบวช, โปรดถามเถิด” พระเถระจึงถามปัญหานี้ ใน (คัมภีร์ยมกตอน) 
จิตตยมกว่า “จิตของบุคคลใดบังเกิดขึ้น ยังไม่ดับ จิตของบุคคลนั้นจักดับ จักไม่ 
บังเกิดขึ้นหรือ ? ก็หรือว่า จิตของบุคคลใดจักดับ จักไม , บังเกิดขึ้น จิตของบุคคลนั้น 

บังเกิดขึ้นอยู่ ยังไม่ดับ ?” ๓ พราหมณ์หนุ่มมิสามารถจำเบื้องบนหรือเบื้องล่าง 

(เบื้องต้นหรือเบื้องปลาย) จึงเรียนถามว่า “ข้าแต่ท่านนักบวช นี้มี 1 ชื่อ'ว่าอะไร ?” 
(พระเถระตอบว่า) “ดูกรพราหมณ์ นี้มีนามว่า พระพุทธมนต์” (พราหมณ์หนุ่ม 
กล่าวว่า) “ข้าแต่ท่านผู้เจริญ แต่ว่า ท่านสามารถให้พระพุทธมนต์นี้แก่ข้าพเจ้า 


๑ ว่าชื่อ ธรรมโฆสะ ก็มี 

๒ มีพราหมณ์ผู้เป็นนักปราชญ์คนสำคัญคนหนึ่ง ชื่อ ปตัญชลี ได้แต่งคัมภีร์สันสกฤต มี มหาภาษยะ เป็นต้น 
อาจหมายความว่า พราหมณ์หนุ่มนี้สามารถสาธยายคัมภีร์มหาภาษยะ เป็นต้น ของท่านปตัญชลี 
ทบทวนไปมาได้อย่างคล่องแคล่า ถูกถ้วน ก็ได้ - ธนิต 
๓ อภ. ยมก ๓๙/๑ . 1 .. 


.10-1996 (009-018)-5^ 


10 


4/22/11,11:03 [ ว [\/] 



















ประวัติท่านพระพุทธโฆสะ 


[๑๑] 


ไดไหม ?” (พระเถระตอบว่า) “ดูกรพราหมณ์ เราสามารถให์ได้แก่บุคคลผู้ถือบวช 
อย่างที่พวกเราถืออยู่แล้ว” ครั้นแล้วพราหมณ์หนุ่มก็ขอบรรพชา เพื่อต้องการ 
(ได้พระพุทธ) มนต์ พระเถระจึงให้พราหมณ์หนุ่มนั้นบรรพชา แล้วให้อุปสมบท 
แล้วให้เล่าเรียนพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎก พระภิกษุนั้นได้ปรากฏแล้วในโลกว่า 

“พระพุทธโฆสะ” 

เมื่อพระพุทธ!ฆสะอยู่ในวิหารนั้น ได้รจนาปกรณ์ชื่อว่า ญาโณทัย ไวิในวิหาร 
แล้วเริ่มจะรจนาคัมภีร์ชื่อว่า อัฏฐสา ลินี อันเป็นคัมภีร์อรรถกถาของอภิธัมมสังคณี- 
ปกรณ์ และ คัมภีร์ อรรถกถาพระปริตฅ์ ครั้นพระเถระได้เห็นคัมภีร์อรรถกถานั้นแล้ว 
จึงกล่าวอย่างนี้ว่า “ดูก่อนพุทธ!ฆสะผู้อาวุโส, ในชมพูทวีปนี้มีอยู , แต่เพียงบาลีพระ 
ไตรปิฎกเท่านั้น หามีอรรถกถาของบาลีพระไตรปิฎกนั้นและเถรวาทอยู่ไม , แต่คัมภีร์ 
อรรถกถาภาษาสิงหฬที่ขึ้นสู่สังคายนา ๓ ครั้งแล้ว ซึ่งพระเถระทั้งหลายมีท่านพระ 
สารีบุตรเป็นต้นรจนาไว้ แล้วท่านพระมหินท์ตรวจตรากถามรรคแล้วรจนาไว้ด้วย 
ภาษาสิงหฬ ยังเป็นไปอยู่ในทวีปสิงหฬ เธอเองจงไปในทวีปสิงหฬ ตรวจตราดูคัมภีร์ 
อรรถกถาทั้งปวงแล้วแปลกลับมาในภาษามคธ อรรถกถา (ที่แปลกลับมา) นั้น จัก 
นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกทั้งปวง” ครั้นพระเถระกล่าวอย่างนั้น ท่าน 
พระ'พุทธ'โฆสะก็ถึง , ปีติ'โสมนัส กราบลาพระอุปัชฌายะและพระภิกษุสงฆ์ แล้วเดินทาง 
มาถึงท่าเรือโดยลำดับ ขึ้นเรือแล่นไป พบท่านพุทธทัตตะเถระสวนทางมา ณ 
ท่ามกลางมหาสมุทร ทำการสนทนาปราศรัยคันแล้วเดินทางต่อไปจนถึงท่าเรือใน 
ลังกา ในเวลานั้น พระราชาทรงพระนามว่า มหานาม เสวยราชย์ในลังกาทวีป 
ครั้นนั้นแล ท่านพระพุทธโฆสะไปพบพระภิกษุสงฆ์ในมหาวิหาร ณ กรุงอนุราธปุระ 
แล้วไปยังสำนักของพระสังฆปาละเถระ ๑ ในเรือนมหาปธาน ได้ฟังอรรถกถาในภาษา 
สิงหฬและเถรวาททั้งหมดแล้ว ทำความตกลงใจว่า “นี้เป็นพระบรมพุทธาธิบายขององค์ 
พระผู้เป็นเจ้าของพระธรรม” จึงไปยังที่ประชุมสงฆ์ในวิหารนั้น แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า 
“ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ขอโอกาส โปรดให้คัมภีร์ทั้งหลายแก , กระผม เพื่อรจนาอรรถ 
กถาพระ (ไตร) ปิฎกด้วยเถิด” 


๑ ในเวลานั้น ท่านได้เป็นพระสังฆราช อยู่ในนคร อนุราธปุระ 


.10-1996 (009-018)-5^ 


11 


4/22/11,11:03 [ ว [\/] 


















[๑๒] 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ครั้งนั้นแล เพื่อทดสอบความสามารถของท่านพระพุทธโฆสะนั้น พระภิกษุสงฆ์ 
จึงมอบพระคาถาให้ ๒ พระคาถา ๑ แล้วกล่าวอย่างนี้ว่า “ขอท่านจงแสดงความ 
สามารถใน ๒ พระคาถานี้ก่อน เราเห็นความสามารถของท่านแล้ว จะมอบคัมภีร์ 
ให้แม้ทั้งหมดเลย” ครั้งนั้นแล ท่านพระพุทธโฆสะตรวจดูบาลีพระไตรปิฎกและอรรถกถา 
ของบาลีพระไตรปิฎกนั้นแล้วได้รวบรวมรจนาปกรณ์ชื่อว่า วิ สุทธิมัคค ขึ้นไวิใน 
ครั้งนั้น เพื่อประกาศความเชี่ยวชาญของท่านพระพุทธ!ฆสะนั้นให้ปรากฏในประชาชน 
เทวดาได้ทำให้คัมภีร์ (ที่ท่านรจนาไว้แล้ว) นั้นหายไปเสีย ท่านพระพุทธ!ฆสะนั้นก็ 
รจนาขึ้นอีกคัมภีร์หนึ่ง เทวดาก็ทำให้คัมภีร์แม้นั้นหายไปอีก ท่านก็รจนาขึ้นอีกเป็น 
ครั้งที่ ๓ ขณะนั้นเทวดาก็ถวาย ๒ คัมภีร์ (เดิม) คืนแก , ท่าน เวลานั้นจึงได้มี 
(วิสุทธิมัคคปกรณ์) เป็น ๓ คัมภีร์ ครั้นแล้วท่านพระพุทธ!ฆสะก็ถือเอาคัมภีร์ 
ทั้งสามจบนั้นไปมอบถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ในกาลนั้น พระภิกษุสงฆ์จึงให้อ่านทั้ง 
สามคัมภีร์ (สอบทาน) ด้วยกัน ก็มิได้มีความแตกต่างกันในคัมภีร์ทั้ง ๓ นั้น ทั้ง!ดย 
คัณฐะ หรือ!ดยอักขระ หรือ!ดยบท หรือ!ดยพยัญชนะ หรือ!ดยอรรถ หรือ!ดยเบื้อง 
ต้นและเบื้องปลาย หรือ!ดยเถรวาทเป็นต้น หรือ!ดยพระบาลีทั้งหลาย เล่ากันว่า 
เมื่อท่านพระพุทธ!ฆสะได้รจนาคัมภีร์ทั้ง ๓ จบลงด้วยประการฉะนี้ เทวดาทั้งหลาย 
ได้ทำสาธุการ อนึ่ง สมัยนั้นแล พระภิกษุหลายพันรูปร่วมประชุมกันอยู่ในมหาวิหาร 
ได้เห็นความมหัศจรรย์นั้น ก็พากันยินดีชื่นชมให้สาธุการ แล้ว!ฆษณาขึ้นว่า “ท่าน 
องค์นี้เป็นพระเมตไตรย!พธิสัตว์มา (เกิด) เป็นแน่” 

ครั้งนั้น ครั้นพระมหาราชาได้ทรงสดับอุ!ฆษนั้น จึงแวดล้อมด้วยราชบริษัท 
หมู่ใหญ่ เสด็จออกจากพระนครไปยังมหาวิหาร ทรงนมัสการพระสงฆ์ แล้วทรง 
นมัสการพระพุทธ!ฆสะ ตรัสนิมนต์ว่า “ท่านผู้เจริญขอ!อกาส นิมนต์รับภิกษาใน 
เคหะของฉัน จนกว่าจะรจนาพระธรรมจบ” ท่าน'รับนิมนต์[ดยดุษณีภาพ ครั้งนั้นแล 
พระภิกษุสงฆ์ได้มอบคัมภีร์บาลีพระไตรปิฎก พร้อมทั้งคัมภีร์อรรถกถาในภาษาสิงหฬ 


๑ ที่ว่า ๒ พระคาถา คือ 

(๑) สีเล ปติฎราย นโร สปณฺโฌ 
จิตฺตํ ปณฺณณฺจ ภาวยํ 
(๒) อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ 

โส อิมํ วิชฎเย ชฎํ. (สิ. สคาถ. ๑๕/๒๐) 


.10-1996 (009-018)-5^ 


12 


4/22/11 1 11:03 ?[\/] 


















ประวัติท่านพระพุทธโฆสะ 


[๑๓] 


ให้(แก่ท่านพุทธโฆสะ) ครั้งแล้ว ท่านพระพุทธโฆสะได้รับเอาคัมภีร์ทั้งหมด แล้วไปอยู่ 
ในปราสาทแห่งหนึ่ง ชื่อว่า ปธานฆระ ณ ด้านทักษิณของมหาวิหาร แล้วแปล 
อรรถกถา ภาษาสิงหฬทั้งหมด รจนาเป็นอรรถกถาแห่งพระไตรปิฎกในภาษามคธ 
ซึ่งเป็นภาษาเติม 

ความจริง คัมภีร์อรรถกถาในภาษาสิงหฬ มีอยู่ ๓ อย่าง คือ 

(๑) มหาอัฏฐกถา 
(๒) ปัจจรียอัฏฐกถา และ 
(๓) กุรุ'นทีอัฏฐกถา 

(๑) อรรถกถาที่ขึ้นสู่การสังคายนาครั้งใหญ่ ซึ่งท่านมหาหินทเถระนำมาแล้ว 
รจนา'[วิใ'นภาษาสิงหฬ ชื่อว่า มหาอัฏฐกถา 

(๒) อรรถกถาที่พระภิกษุทั้งหลาย ประชุมคันในเรือนแพ ซึ่งในภาษาสิงหฬ 
มีชื่อ (เรียกเรือนแพ ว่า) ปัจจรีย แล้วรจนาไว้ ชื่อว่า ปัจจรียอัฏฐกถา 

(๓) อรรถกถาที่พระภิกษุทั้งหลาย ประชุมกันในกุรุนทเวฬุวิหาร ซึ่งมีอยู่แล้ว 
รจนาไว้ ชื่อว่า กุรุ'นทีอัฏฐกถา 

วาทะที่พระอาจารย์ทั้งหลาย มีพระอาจารย์ชั้นพระเถระเป็นต้นในกาลก่อน ถือ 
เอานัยพระบาลีรจนาไว้ ชื่อว่า เถรวาท 

แท้จริง ท่านพระพุทธ!ฆสะได้ปริวรรตอัฏฐกถากุรุนทีจากภาษาสิงหฬก่อน 
แล้วได้รจนาอรรถกถาวินัยปิฎก ชื่อว่า สมันตปาสาทิกา ด้วยภาษามคธ ซึ่งเป็น 
ภาษาเดิม ต่อจากนั้น ในส่วนสุตตันตปิฎก ได้ปริวรรตมหาอัฏฐกถา จากภาษา 
สิงหฬ แล้วเรียบเรียงอรรถกถาทีฆนิกายไว้ ชื่อว่า สุมังคล'วิลาสินี, อีกทั้งได้เรียบ 
เรียงอรรถกถามัชฌิมนิกายไว้ ชื่อว่า ปปัญจสูทมี, เรียบเรียงอรรถกถาลังยุตต¬ 
นกายไว้ ชื่อว่า สารัตคัปปกาสินี และเรียบเรียงอรรถกถาอังคุตตรนิกายไว้ ชื่อว่า 
มโนรถปูรณี ในลำดับนั้นได้ปริวรรตปัจจรียอัฏฐกถา ในอภิธัมมปิฎก จากภาษา 
สิงหฬ แล้วเรียบเรียงอรรถกถาธัมมลังคณีไว้ ชื่อว่า อัฏฐสาลินี ด้วยภาษามคธซึ่ง 
เป็นภาษาเดิม อีกทั้งเรียบเรียงอรรถกถาวิภังคปกรณ์ไว้ ชื่อว่า สัมโมหวิโนทนี และ 
เรียบเรียงอรรถกถาของปกรณ์ทั้ง ๕ ชื่อว่า ปรมัตถทีปนีไว้ด้วย 


.10-1996 (009-018)-5^ 


13 


4/22/11,11:03 [ ว [\/] 

















[๑๔] 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ท่านพระพุทธ!ฆสะ ได้ทำอรรถกถาภาษาสิงหฬแม้ทั้งหมดให้เป็นอรรถกถา 
แห่งพระไตรปิฎก ด้วยภาษามคธ ซึ่งเป็นภาษาเดิมอย่างนี้ ด้วยประการดังกล่าว 
นี้แล อรรถกถา (ในภาษามคธ) แม้นั้น ได้นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวต่าง 
ประเทศทั้งหลายทั้งปวง เมื่อการแปลอรรถกถาพระไตรปิฎกสิ้นสุดลง ได้เกิด 
แผ่นดินไหว 

อรรถกถาพระไตรปิฎกที่ท่านพระพุทธ!ฆสะรจนาดังกล่าวมานี้จบลงโดย(ใช้เวลา) 
เพียงปีเดียวเท่านั้น 

ครั้นนั้นแล ท่านพุทธ!ฆสะ ครั้นทำกิจเสร็จแล้ว ปรารถนาจะไหว้พระศรีมหาโพธิ 
จึงกราบลาพระภิกษุสงฆ์ แล้วกลับไปชมพูทวีป ด้วยประการฉะนี้แล 

อนึ่ง ในกถาว่าด้วยประวัติพระพุทธโฆสะนี้ ท่านพระโบราณาจารย์ทั้งหลาย 
กล่าว สังคหะคาถาไว้ (แปลได้) ดังนี้; 

ครั้นล่วงไปแล้ว ๙๕๖ แต่กาลปรินิพพานของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า พระราชา 
ผู้เป็นใหญ่ในนรชน พระนามว่า มหานาม ได้เสด็จเถลิงราชัยในลังกา โดย (ราช) 
ธรรม ๑๐ ประการ 

ณ ที่ใกล้สถานตรัสรู้ เกิดพราหมณ์หนุ่มผู้มีความรู้!นวิชชาและกระบวนศิลปะ 
ถึงฝังในพระเวท ๓ รู้ลัทธิสมัยด้วยดี เชี่ยวชาญในวาทะ (ลัทธิ) ทั้งปวง มีความต้องการ 
ใน (การโต้) วาทะเที่ยวประวาทะไปในชมพูทวีป เดินทางมาถึงวิหารแห่งหนึ่ง แล้ว 
ร่ายความรู้ของท่านปตัญชลีอย่างสมบูรณ์บท มีปริมณฑลดี อยู่ตลอดราตรี 

ในวิหารนั้น มีพระมหาเถระองค์หนึ่ง ชื่อว่า เรวตะ รู้ชัดแจ้งว่า “สัตว์ผู้นี้ มี 
ปัญญามาก เราควรฟิกฝนไว้” แล้วท่านก็แสร้งกล่าวว่า ‘ไครหนอ ร้องอยู่อย่างเสียง 
ฬาร้อง” พราหมณ์หนุ่มกล่าวถามท่านว่า “ท่านรู้ความหมายในเสียงร้องของฬาด้วย 
หรือ ?”ท่านกล่าวว่า “ฉันรู้” พราหมณ์หนุ่มนั้นจึงทำให้ท่านหยั่งลงสู่ปัญหาที่เป็น 
ความรู้ (ในลัทธิ) ฝ่ายตน พระเถระก็พยากรณ์ปัญหาที่พราหมณ์หนุ่มถามแล้ว ๆ ได้ 
อีกทั้งชี้แจงข้อผิดพลาดให้ด้วย พราหมณ์หนุ่มนั้นถูกพระเถระท้วงว่า “ถ้ากระนั้น 
ท่านจงหยั่งลง (ซักถาม) วาทะ (ลัทธิ) ของอาตมาบ้าง” พราหมณ์หนุ่มนั้นก็กล่าว 
แก้ความหมายแห่งบาลีมหาอภิธรรมของท่านมิได้ พราหมณ์หนุ่มจึงกล่าวถาม 
“นี้เป็นมนต์ของใคร ?” ท่านบอกว่า “เป็นพระพุทธมนต์” พราหมณ์หนุ่มกล่าวว่า 


.10-1996 (009-018)-5^ 


14 


4/22/11,11:03 [ ว [\/] 

















ประวัติท่านพระพุทธโฆสะ 


[ด^] 


“โปรดให้กระผมเถิด” พระเถระกล่าวว่า “เราจะให้แก่บุคคลผู้ทรงเพศของพวกเรา” 

พราหมณ์หนุ่มนั้น อันเหตุแห่งบุญในกาลก่อนชักจูงแล้วจึงบรรพชา เพื่อ 
ต้องการ (ได้พระพุทธ) มนต์ ครั้นเขาได้อุปสมบทแล้ว ก็เล่าเรียนพระไตรปิฎก 
ภายหลังท่านได้ถือเอาพระไตรปิฎกนั้นว่า “มรรคนี้เป็นทางดำเนินทางเดียว” ท่าน 
เป็นผู้ปรากฏโดดเด่นดุจดังดวงไฟ ดุจดังดวงจันทร์ ดุจดังดวงอาทิตย์ ซึ่ง (สามารถ) 
พยากรณ์อรรถอันลํ้าลึก แก่ สัตว์ทั้งหลายได้ดุจพระสัมมาล้มพุทธเจ้าท่านจึงมีนามว่า “พุทธ 
โฆสะ” เป็นปานประหนึ่งองค์พระพุทธเจ้าบนพื้นแผ่นดิน ในครั้งนั้น ท่านผู้มีค'วามรู้ 
นั้นได้รจนาปกรณ์ ชื่อ ญาโณทัย ขึ้นไว์ในวิหารนั้น แล้วได้รจนาคัมภีร์ อัฏฐสา ลินี 
อันเหมาะสมของธัมมลังคณี และเริ่มรจนา อรรถกถาพระปริต ต์ด้วย 

พระเรวตะเถระได้เห็นคัมภีร์อรรถกถานั้น จึงกล่าวคำนี้ว่า “ในชมพูทวีปนี้ 
นำ (สืบต่อ) กันมาแต่เพียงคัมภีร์พระบาลี ไม่มี อรรถกถา อีกทั้ง อาจริยวาท มีรูป 
(ประเภท) ต่างๆ ก็ไม่มีในชมพูทวีปนี้, แต่คัมภีร์อรรถกถาในภาษาสิงหฬล้วน 
ซึ่งท่านพระมหินท์ ผู้มีความรูได้ตรวจตรากถามรรคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรง 
แสดงไว้ และที่พระเถระมีท่านพระสารีบุตรเป็นด้นร้อยกรองไว้ ซึ่งขึ้นลู่สังคายนา ๓ 
ครั้งแล้ว ได้สร้างขึ้นไว์ในภาษาสิงหฬ เป็นไปอยู่ในหมู่ชาวสิงหฬ เธอจงไปในทวีป 
สิงหฬนั้น ฟังอรรถกถาภาษาสิงหฬนั้นแล้ว แปล’ไว้ใ'นภาษามคธ อรรถกถา (ที่แปล 
ในภาษามคธ) นั้น จะนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก , ชาวโลกทั้งปวง” 

ครั้นพระเถระกล่าวอย่างนั้นแล้ว ท่านผู้มีความรู้มากก็เลื่อมใส ออกจากวิหาร 
นั้น เดินทางมายัง (ลังกา) ทวีปนี้ ในรัชกาลของพระราชา (มหานาม) พระองค์นี้ 
นั้นแล มาถึงมหาวิหารซึ่งเป็นที่อยู่ของท่านสาธุภิกษุทั้งปวง แล้วไปยังเรือนมหา- 
ปธาน ได้ฟังอรรถกถาภาษาสิงหฬและเถรวาทโดยประการทั้งปวง จากสำนักท่าน 
พระสังฆปาละแล้ว ก็ตัดสินใจว่า “นี่แหละเป็นพระบรมพุทธาธิบายขององค์พระผู้ 
เป็นเจ้าของพระธรรม” จึงนิมนต์พระสงฆ์ไนวิหารนั้นมาพร้อมกัน แล้วกล่าวว่า 
“โปรดให้คัมภีร์ทั้งปวงแก , กระผม เพื่อสร้างอรรถกถา ด้วยเถิด” 

เพื่อทดสอบสติปัญญา พระสงฆ์จึงมอบ ๒ พระคาถาให้แก่ท่านพระพุทธโฆสะ 
โดยกล่าวว่า “ท่านจงแสดงความสามารถของท่านใน ๒ พระคาถานี้ เราได้เห็น 
ความสามารถนั้นแล้ว จะให้คัมภีร์ทั้งหมด” ท่านจึงรวบรวมพระไตรปิฎก พร้อมทั้ง 


.10-1996 (009-018)-5^ 


15 


4/22/11,11:03 [ ว [\/] 

















[๑๖] 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อรรถกถา โดยย่นย่อ แล้วรจนาปกรณ์ชื่อว่า วิสุทธิม่คค ในมหาวิหารนี้นั่นเอง 
ครั้นแล้ว ท่านได้นิมนต์พระสงฆ์ ผู้ฉลาดในความรู้ของพระสัมมาล้มพุทธเจ้าให้ 
ประชุมกัน ณ ที่ใกล้ต้นพระศรีมหาโพธิ (ในลังกา) แล้วเริ่มให้อ่านปกรณ์วิสุทธิมัคค 

เพื่อประกาศความเชี่ยวชาญของท่านให้ปรากฏในประชาชน เทวดาทั้งหลาย 
จึงซ่อนคัมภีร์ (ที่ท่านเขียนแล้ว) ไว้เสีย ท่านเองก็ได้ทำปกรณ์วิสุทธิมัคคนั่นอีก 
ถึง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง เมื่อนำเอาคัมภีร์มาเพื่อให้อ่านในวาระที่ ๓ เทวดาทั้งหลายจึง 
นำอีก ๒ คัมภีร์มาวางไว้ด้วยกัน ณ ที่นั่น ครั้งนั่น พระภิกษุทั้งหลายจึงให้อ่านคัมภีร์ 
ทั้ง ๓ ด้วยกัน ความแตกต่างกัน โดยคัณฐะก็ดี โดยอรรถก็ดี โดยเบื้องต้นและ 
เบื้องปลายก็ดี โดยบาลีทั้งหลายก็ดี โดยบททั้งหลายก็ดี โดยพยัญชนะทั้งหลายก็ดี 
มิได้มีในคัมภีร์แม้ทั้ง ๓ เลย ครั้งนั่น พระสงฆ์ต่างยินดีชื่นชมเป็นพิเศษ พูดกันแล้ว 
กันเล่าว่า “ท่านผู้นี้ คือพระ (ศรีอริย) เมตไตรย มิต้องสงสัย” แล้วมอบคัมภีร์ 
พระไตรปิฎก พร้อมทั้งอรรถกถาให้ 

ในครั้งนั่น ท่านอยู่ในวิหารซึ่งเป็นคลังแห่งคัมภีร์ เป็นที่ห่างไกลความคลุกคลี 
ได้แปลอรรถกถาภาษาสิงหฬแม้ทั้งหมด ลงในภาษามคธอันเป็นภาษาเดิมของ 
อรรถกถาทั้งปวง อรรถกถาภาษามคธนั่น เป็นอรรถกถาที่นำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูล 
แก , สัตว์ทั้งหลายทุกภาษา พระอาจารย์ชั้นพระเถระทั้งหลายทั้งปวงถืออรรถกถา 
ภาษามคธนั่นเป็นประหนึ่งพระบาลี 

ครั้งนั่น ครั้นเมื่อกิจที่ควรทำทั้งหลาย ถึงความสำเร็จบริบูรณ์แล้ว ท่าน 
พระพุทธโฆสะนั่น ก็กลับมายังชมพูทวีป เพื่อนมัสการพระศรีมหาโพธิ (ณ พุทธคยา) 

พระราชา มหานาม ทรงครอบครองผืนแผ่นดินใหญ่ตลอด ๑๒ ปี ทรงสร้าง 
บุญทั้งหลายอย่างงดงาม แล้วเสด็จไปตามยถากรรม ฝ่ายพระ (พุทธโฆสะ) เถระนั่น 
ได้รจนาอรรถกถาพระ (ไตร) ปิฎกไว้ ได้สร้างประโยชน์เกื้อกูลแก่ชาวโลกเป็นอันมาก 
ธำรงอยู่ตลอดอายุขัย ได็ไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิต ๑ แล้ว ฉะนี้แล 


๑ ในคาถานี้กล่าวว่า ท่านพระพุทธโฆสะไปเกิดในชั้นดุสิต แต่ในคาถาท้ายคัมภีร์วิสุทธิมัคค ฉบับอักษร 
สิงหฬ กล่าวว่า ท่านพุทธโฆสะปรารถนาไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ 


.10-1996 (009-018)-5^ 


16 


4/22/11,11:03 [ ว [\/] 


















ประวัติท่านพระพุทธโฆสะ 


[๑๗] 


ดำปรารถนาของท่านพุทธโฆสเถระ 

(วิสุทธิมรรค ฉบบอักษรสิงหฬ มีคาถาต่อท้ายว่า) 


ย 0 สิทฺธํ อิมินา ปุณณ 
เอเตน ปุณฺณกมฺเมน 
ตาวตึเส ปโมเทนฺโต 
อลคฺโค ปณฺจกาเมสุ 
อนฺติเม อตฺตภาวมฺหิ 
โลกคฺคปุคฺคลํ นาถ 0 
ทิสฺวาน ตสฺส ธีรสฺส 
อธิคนฺตฺวา ผล 0 อคฺคํ 


ยํ จณฺณํ ปสุตํ มยา 
ทุติเย อตฺตสมภเว 
สีลาจารคุเณ รโต 
ปตฺวา ปซีมํ ผล 0 
เมตฺเตยฺยํ มุนิปุงฺคว 0 
สพฺพสตฺตหิเต รต 0 
สุตฺวา สทฺธมุมเทสนํ 
โสเภยฺยํ ชินสาสนนฺติ. 


— แปลความว่า — 

บุญใดสำเร็จด้วยการกระทำนี้ และบุญอื่นใดที่ข้าพเจ้าขวนขวายไว้ ด้วยกรรม 
เป็นบุญนั้น ในอัดตภาพที่ ๒ ขอให้ข้าพเจ้าปราโมทย์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ยินดี 
ในคุณคือศีลและอาจาระ ไม่เกี่ยวเกาะในกามคุณ ๕ ได้บรรลุอริยผลชั้นที่ ๑ (โสดา- 
ปัตติผล) ในอัตตภาพสุดท้าย ขอให้ข้าพเจ้าได้พบพระศรีอริยเมตไตรย พระมุนีผู้ 
ประเสริฐ ผู้เป็นบุคคลยอดของโลก พระผู้เป็นนาถะ ผู้ทรงพอพระห้ยในการเกื้อกูล 
สัตว์ทั้งปวง ขอให้ข้าพเจ้าได้ฟังพระสัทธรรมของพระมุนีพระองค์นั้น ผู้เป็นปราชญ์ 
แล้วได้บรรลุพระอริยผลชั้นยอด (อรหัตตผล) พึงทำพระศาสนาของพระชินเจ้าให้ 
งดงาม ด้วยประการฉะนี้ เทอญ 


.10-1996 (009-018)-5^ 


17 


4/22/11,11:03 [ ว [\/] 


















ด(ภนราท้ในโ(ลโเ(ล้(รน 
รนร(ลนรนใ(รโาาน 
น้นน้นน้โ)หโเหาน 
เน้นแต่ค(รานต่แท้ 


เห@@ห(ลาน 
เ0@@นแท้ 
หาห่(ลน นฤๅ 
โ)(ลนร้านโ)(ลาย่ด 


.10-1996 (009-018)-5^ 


18 


4/22/11,11:03 1 ว [\/! 













































































.10-1996 (009-018)-5* 


20 


4/22/11, 11:04 ค\/เ 









สารัตถวิจารณ์ 

คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้นั้น เป็นคัมภีร์พิเศษคัมภีร์หนึ่ง หมู่ปราชญ์สงเคราะห์เข้าไว้ 
ในปร ะเภท อรรถกถา ซึ่งมีความสำคัญเป็นที่สองรองลงมาจากบาลี ท่านมหา- 
พุทธโฆสเถร ชาวชมพูทวีป รจนาขึ้น ณ ประเทศลังกาสมัยเมื่อพันกว่าปีมาแล้ว มี 
หนังสือสำหรับอธิบายขยายความของคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้อีกคัมภีร์หนึ่ง ซึ่งสงเคราะห์ 
เข้าไวีในประเภท ฎีกา ชื่อ ปรมตฺถม ณฺชุ สา มหาฎีกา ท่านธมฺมปาลเถร รจนาขึ้น 
ภายหลังต่อมา ณ ประเทศลังกานั้นเหมือนกัน 

ที่ท่านมหาพุทธโฆสเถระตั้งชื่อคัมภีร์ของท่านว่า วิ สุทธิมัคค นั้น ท่านไดให้ 
อรรถาธิบายไว้อย่างแจ่มชัดว่า คำว่า วิ สุทธิ หมายเอาพระนิพพานอันเป็นจุดหมาย 
ปลายทางของพระพุทธศาสนา พระนิพพานที่ได้ชื่อเช่นนั้น โดยความหมายว่า เป็น 
สภาพที่บริสุทธิหมดจดกิเลสมลทินโดยสิ้นเซิง คำว่า มัคค หมายความว่า หนทาง 
หรือ อุบายเป็นเครื่องส่งให้ถึง เมื่อรวมเข้าเป็นคำเดียวกันว่า วิ สุทธิมัคค ก็ได้ความ 
หมายว่า ทางสู่พระนิพพาน หรือ อุบายเป็นเครื่องส่งให้ถึงพระนิพพาน 

ฉะนี้ ผู้ที่อ่านหรือเรียนคัมภีร์วิสุทธิมรรค จึงได้ชื่อว่าอ่านหรือตรวจดูแผนที่ 
อันชี้บอกทางสู่พระนิพพาน ผู้ที่ลงมือปฏิบัติตามแผนที่ ได้แก่ พยายามรักษาศีล 
ตามเพศภูมิของตนให้บริสุทธิ้แล้วเจริญภาวนาสมถกัมมัฏฐานและวิปัสสนากัมมัฏฐาน ได้ 
ชื่อว่ากำลังเดินไปในทาง สู่ พระนิพพาน เมื่อได้ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ลุ ถึงขั้น ญาณ 
ทัสสนวิสุทธิ แล้ว ได้ชื่อว่า เดินไปถึงจุดหมายปลายทาง คือลุถึงพระนิพพานแล้ว 

ที่ว่าคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นคัมภีร์ที่แสดงแผนที่หรือทางสู่พระนิพพานนั้น อะไร 
เป็นแผนที่หรือทางสู่พระนิพพาน ? และท่านแสดงไว้อย่างไร ? 

ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้นั้น ท่านมหาพุทธโฆสเถระ แสดงสารัตถะไว้ ๒๓ ตอน 
เรียกว่า ปริจเฉท ดังนี้คือ เ¬ 
ปรจเฉทที่ ๑ เรียกว่า สีลนิเทศ แสดงถึงการรักษาศีลอันเป็นพื้นฐานเบื้องต้น 
สำหรับพุทธคาสนิกชนทั้งหลาย 

ปริจเฉทที่ ๒ เรียกว่า ธุตังคนิเทศ แสดงถึงวิธีการบำเพ็ญธุดงควัตร บำบัด 
ความมักมากให้เบาบาง และส่งเสริมศีลให้บริสุทธผุดผ่องได้ที่ มีประสิทธิภาพ 
พอที่จะรองรับสมถกัมมัฏฐานต่อไป 


.10-1996 (019-026)-6^ 


19 


4/22/11, 11:08 ?1\/เ 

















[๒๐] 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ปริจเฉทที่ ๓ เรียกว่า กัมมัฏฐานคหณนิเทศ แสดงถึงบุพกิจเบื้องต้นก่อน 
ลงมือเจริญสมถกัมมัฏฐาน และวิธีเรียนเอาสมถกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ อย่างใด 
อย่างหนึ่งตามอัธยาศัย 

ปริจเฉทที่ ๔ เรียกว่า ปฐวีกสิณนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญปฐวีกสิณกัมมัฏ 
ฐาน โดยพิสดาร อันเป็นสมถกัมมัฏฐานประการแรก 

ปริจเฉทที่ ๔ เรียกว่า เสสกสิณนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญกสิณกัมมัฏฐาน 
ที่เหลืออีก ๓ อย่าง มีอาโปกสิณเป็นต้น 

ปริจเฉทที่ ๖ เรียกว่า อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอสุภกัมมัฏ 
ฐาน ๑๐ ประการ มีอุทธุมาตกอสุภเป็นต้น อันเป็นหมวดที่ ๑ รองจากกสิณ ๑๐ 

ปริจเฉทที่ ๗ เรียกว่า ฉอนุสสตินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอนุสสติกัมมัฏฐาน 
๖ ประการ มีพุทธานุสสติเป็นต้น มีเทวดานุสสติเป็นที่สุด 

ปริจเฉทที่ ๘ เรียกว่า อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอนุสสติ 
กัมมัฏฐาน ที่เหลืออีก ๔ ประการ มีม'รณ'านุสสติเป็นต้น (๒ ปริจเฉทนี้ ว่าด้วย 
อนุสสติ ๑๐ ประการ) 

ปริจเฉทที่ ๙ เรียกว่า พรหมวิหารนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญพรหมวิหาร 
กัมมัฏฐาน ๔ ประการ มีเมตตากัมมัฏฐานเป็นต้น 

ปริจเฉทที่ ๑๐ เรียกว่า อารุปปนิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญอารุปปกัมมัฏฐาน 
๔ ประการ มีอากาสานัญจายตนกัมมัฏฐานเป็นต้น 

ปริจเฉทที่ ๑๑ เรียกว่า สมาธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญปฏิกูลสัญญากัมมัฏฐาน 
กับ ธาตุววัตถานกัมมัฏฐาน อันเป็นกัมมัฏฐานหมวดสุดท้ายของสมถกัมมัฏฐาน 
๔๐ ประการ 

ปริจเฉทที่ ๑๒ เรียกว่า อิทธิวิธนิเทศ แสดงถึงวิธีการแสดงอิทธิฤทธึ๋ต่างๆ 
๑๐ ประการ มีอธิฏฐานอิทธิเป็นต้น ซึ่งสามารถอธิษฐานให้เป็นไปได้ต่างๆ อันเป็น 
ผลสำเร็จมาแต่สมถกัมมัฏฐานที่เจริญได้ที่แล้ว 

ปริจเฉทที่ ๑๑ เรียกว่า อภิญญานิเทศ แสดงถึงอภิญญา ๖ ประการ มีทิพพโสต 
คือหูทิพย์ สามารถฟังเสียงพิเศษได้เป็นต้น อันเป็นผลสำเร็จมาแต่สมถกัมมัฏฐานเช่น 


)-1996 (019-026)-67\ 


20 


4/22/11, 11:08 

















สารัตถวิจารณ์ 


[๒๑] 


เดียวกัน 

ปริจเฉทที่ ๑๔ เรียกว่า ขันธนิเทศ แสดงถึงขันธ์ ๔ อันเป็นภูมิหรืออารมณ์ 
ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน หมวดแรก 

ปริจเฉทที่ ๑๔ เรียกว่า อายตนะ, ธาตุนิเทศ แสดงถึงอายตนะ ๑๒ และ 
ธาตุ ๑๘ อันเป็นภูมิหรืออารมณ์ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน หมวดที่ ๒ และที่ ๓ 
ตามลำดับ 

ปริจเฉทที่ ๑๖ เรียกว่า อินทฺริย, สัจจนิเทศ แสดงถึงอินทรีย์ ๒๒ และ 
อริยสัจ ๔ อันเป็นภูมิหรือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน หมวดที่ ๔ และที่ ๔ 
ตามลำดับ 

ปริจเฉทที่ ๑๗ เรียกว่า ปัญญาภูมินิเทศ แสดงถึงปฏิจ'จสมุปบาท ๑๒ ประการ 
อันเป็นภูมิหรือเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน หมวดสุดท้าย 

ปริจเฉทที่ ๑๘ เรียกว่า ทิฏฐ วิ สุทธิ'นิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญวิปัสสนา 
กัมมัฏฐาน ถึงขั้น ทิฏฐิ วิ สุทธิ คือแรกได้เห็นสภาวธรรมด้วยภาวนาปัญญา ได้แก่ 
เห็นรูปเห็นนามตามเป็นจริง อันเป็นการก้าวขึ้นสู่วิปัสสนาญาณขั้นต้น 

ปริจเฉทที่ ๑๙ เรียกว่า กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญ 
วิปัสสนากัมมัฏฐาน ถึงขั้นสิ้นความสงสัยในสภาวธรรมคือรูปนามอันเป็นอารมณ์ 
ของวิปัสสนากัมมัฏฐาน เพราะได้เห็นรูปนามพร้อมทั้งเหตุปัจจัยด้วยภาวนาปัญญา 

ปริจเฉทที่ ๒๐ เรียกว่า มิคคามิคคญาณ'หัสส'นวิสุทธิ'นิเทศ แสดงถึงวิธี 
การเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ถึงขั้นข้ามพ้นอุปกิเลสของวิปัสสนา ชี้ขาดได้ด้วยภาวนา 
ปัญญา ว่า นี้ทางสู่พระนิพพาน นั้นไม่ใช่ 

ปริจเฉทที่ ๒๑ เรียกว่า ปฏิปทาญาณ'หัสส'นวิสุทธิ'นิเทศ แสดงถึงวิธีการ 
เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน เข้าขั้นกำลังดำเนินไปตามวิถีของวิปัสสนาญาณทั้ง ๙ 
ตั้งแต่อุทยัพพยญาณอย่างแก่จนถึงอนุโลมญาณโดยลำดับ 

ปริจเฉทที่ ๒๒ เรียกว่า ญาณ'หัสส'นวิสุทธิ'นิเทศ แสดงถึงวิธีการเจริญ 
วิปัสสนา กัมมัฏฐาน ถึงขั้นได้บรรลุอริยมัคคญาณทั้ง ๔ มีโสดาปัตติมัคคเป็นต้น 
อันเป็นที่ชี้บอกทางสู่พระนิพพานประการสุดท้าย 


.10-1996 (019-026)-6^ 


21 


4/22/11, 11:08 ?1\/เ 

















[๒๒] คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ปริจเฉทที่ ๒๓ เรียกว่า ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ แสดงถึงอานิสงส์ของ 
ภาวนาปัญญาอันบังเกิดขึ้นด้วยการเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน อันผู้ปฏิบัติถึงขีดแล้ว 
จะพึงได้ประสบในปัจจุบัน อันนับเป็นปริจเฉทสุดท้าย ด้วยประการฉะนี้ 

สารัตถะ คือ ข้อความอันเป็นสาระในคัมภีร์วิสุทธิมรรค ที่ท่านมหาพุทธโฆสเถระ 
นำมาแสดงไว้ด้วยกระบวนการ ๒๓ ปริจเฉทนี้ เมื่อสงเคราะห์เข้าในไตรสิกขา ๓ 
ประการ คงได้ดังนี้ คือ สีลนิเทศกับธุตังคนิเทศ ๒ ปริจเฉทนี้สงเคราะห์เข้าใน 
สีลสิกขา ตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศถึงปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 
๑๑ ปริจเฉทนี้สงเคราะห์เข้าในจิตตสิกขา ตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศถึง 
ปริจเฉทที่สุดท้ายคือปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ สงเคราะห์เข้าในปัญญาสิกขา 

ด้วยประการฉะนี้ จึงได้คำตอบว่า สารัตถะ ที่ท่านมหาพุทธโฆสเถระนำมา 
บรรยายไว้ทั้ง ๒๒ ปริจเฉท เว้นปริจเฉทที่ ๒๓ หรือเมื่อสงเคราะห์!ห้สั้นแล้วคือศีล, 
สมาธิและปัญญา นี้นี่แ , หละเรียก'ว่า แผนที่หรือทางสู่พระนิพพาน 

ส่วนปัญหาข้อว่า ท่านแสดงไว้อย่างไรนั้น คัมภีร์วิสุทธิมรรคอันบรรจุสารัตถะ 
ไว้ทั้ง ๒๒ ปริจเฉท เว้นปริจเฉทสุดท้าย เป็นคำตอบที่ถูกต้องและคืที่สุดแล้ว ฉะนั้น 
นักศึกษาพึงพยายามอ่านหรือศึกษาปฏิบัติพิสูจน์ให้คำตอบด้วยตนเองนั้นเถิด 

แท้จริงคัมภีร์ วิ สุทธิมรรค นี้นั้น ท่านมหาพุทธโฆสเถระ ได้ถอดถ่ายสารัตถะ 
จากพระไตรปิฎกซึ่งบรรจุข้อความถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ มาเรียบเรียงปรุงแต่ง 
เข้าระเบียบไวิโดยย่อสั้น แต่มี'ข้อความล้วนเป็นสาระสำคัญเพียง ๒๓ ปริจเฉท กล่าวคือ 
พระวินัยปิฎก ซึ่งบรรจุข้อความถึง ๒๑,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น โดยใจความ 
ก็ได้แก่ศีล ซึ่งในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ ท่านถอดถ่ายมาแสดงไว้เพียง ๒ ปริจเฉท คือ 
สีลนิเทศกับธุตังคนิเทศ พระสุตตันตปิฎก ซึ่งบรรจุข้อความถึง ๒๑,๐๐๐ พระธรรม 
ขันธ์นั้น โดยใจความก็ได้แก่สมาธิ ซึ่งท่านถอดถ่ายมาแสดงไว้ ณ ที่นี้ เพียง ๑๑ 
ปริจเฉท คือตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๓ ถึงปริจเฉทที่ ๑๓ พระอภิธรรมปิฎก ซึ่งบรรจุ 
ข้อความถึง ๔๒,๐๐๐ พระธรรมขันธ์นั้น โดยใจความก็ได้แก่ปัญญา ซึ่งท่านถอด 
ถ่ายมาแสดงไว้ ณ ที่นี้เพียง ๙ ปริจเฉท คือ ตั้งแต่ปริจเฉทที่ ๑๔ ถึงปริจเฉทที่ ๒๒ 

แหละเพราะเหตุฉะนี้นั้น คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ ก็คือพระไตรปิฎกย่อนั้นเอง หรือ 
จะเรียกว่า หัวใจพระพุทธศาสนาชนิดที่ย่อมาอย่างครบล้วนบริบูรณ์ก็สมควร เพราะ 


.10-1996 (019-026)-67\ 


22 


4/22/11, 11:08 

















สารัตถวิจารณ์ 


[๒๓] 


สารัตถะที่ถอดถ่ายมาจากพระไตรปิฎกอย่างครบเนื้อถ้อยกระทงความ ทั้งด้านทฤษฎี 
และด้านปฏิบัติอย่างบริบูรณ์ สามารถที่จะช่วยผู้ส่งผู้ปฏิบัติโดยถูกถ้วนแล้วให้ลุถึง 
จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้แท้จริง 

ก็แหละ การที่ท่านมหาพุทธโฆสเถระ ได้ถอดถ่ายสารัตถะจากพระไตรปิฎกมา 
ปรุงแต่งเป็นบรรทัดฐานไว้ โดยมีใจความอันกระทัดรัดและไพเราะเหมาสม สำเร็จ 
เป็นแผนที่ชี้บอกทางสู่พระนิพพานไว้อย่างย่อสั้น แต่เด่นชัดจะแจ้งเข้าใจง่าย และ 
สมบูรณ์ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติเห็นปานฉะนี้นั้น นับว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐ 
เลิศยิ่งสำหรับพุทธคาสนิกชนรุ่นหลัง ๆ นี้ อย่างหาสิ่งเปรียบได้ยากทีเดียว ถ้าหาก 
เราไม , มีคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้เป็นมรดกตกทอดมาแล้ว จะทำให้นักศึกษาต้องเสียกำลัง 
และเวลาคันคว้าหาสารัตถะในพระไตรปิฎกเป็นอันมาก จึงจะได้สารัตถะมาเป็นหลัก 
ปฏิบัติ ถึงกระนั้น ก็ยังไม่เป็นที่หวังได้อย่างแน่นอน ถ้าไม่ใช่นักศึกษาชั้นมีปัญญา 
พิเศษจริงๆ แล้ว ถึงจะศึกษาด้นคว้าพระไตรปิฎกตลอดชีวิต ก็อาจจะไม , ได้สารัตถะ 
อย่างสมบูรณ์เท่าที่ปรากฏมีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ด้วยซํ้า และคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ 
เป็นที่รู้จักและขึ้นชื่อเสืองลือคันในหมู่ปราชญ์ฝ่ายศาสนาอย่างกว้างขวางทั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศทั้งทวีปเอเชียและทวีปยุโรปทั้วไป 

สำหรับผู้ที่เจริญด้วยศรัทธาปรารถนาใคร่จะอ่านพระไตรปิฎก แต่ไม , มีโอกาส 
เพียงพอด้วยประการใดๆ ก็ตาม ข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะแนะด้วยความปรารถนาดี 
ว่า สมควรอ่านคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้แหละเป็นดีที่สุด จะเป็นเสมือนได้อ่านพระไตรปิฎก 
โดยตลอดเหมือนกัน หรือบางทีอาจะได้สาระประโยชน์ยิ่งกว่าอ่านพระไตรปิฎกโดย 
ตรงเสียด้วยชั้าไป แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าคัมภีร์วิสุทธิมรรคประเสริญกว่าคัมภีร์ 
พระไตรปิฎก หมายความเพียงว่า คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ มีสารัตถะเพียงย่อๆ เหมาะ 
แก , ผู้มโอกาส , น้อย ทั้งท่านผู้รจนาก็ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันชาญฉลาด สามารถถอดถ่าย 
มาปรับปรุงเข้าระเบียบ มีชัอความสัมพันธ์ติดต่อกันตามลำดับจากง่ายไปหายาก 
จาก หยาบไปหาละเอียด จากตา'ไปหาสูง ถูกต้องตามหลักวิชาครูทุกประการ 
ข้าพเจ้าเห็นว่า นอกจากเป็นการเหมาะสมสำหรับผู้มีเวสาน้อยแล้วยังเป็นการ 
เหมาะสมสำหรับผู้มีปัญญาน้อยด้วย 

ข้าพเจ้าใคร่ที่จะให้ข้ออุปมาว่า การที่นักศึกษาสมัยนี้จะพึงคันคว้าหาสารัตถะใน 
พระไตรปิฎกนั้น เป็นเสมือนคันหาเข็มในมหาสมุทร ซึ่งถ้าหากจะได้พบเข็ม ก็จะ 


.10-1996 (019-026)-6^ 


23 


4/22/11, 11:08 ?1\/เ 

















[๒๔] 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ต้องใช้พลังงานอย่างหนักหน่วง และจะต้องใช้เวลายาวนานมากทีเดียว แม้กระนั้น 
แล้วถ้า มิใช่นักศึกษาชั้นปัญญาชนจริงๆ ก็ไม่มีหวังจะได้พบด้วยซึ้า ส่วนการด้นคว้า 
หาสารัตถะในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้เป็นเสมือนด้นหาเข็มในโอ่ง ซึ่งไม่ต้องใช้พลังงานมากนัก 
และไม่ต้องใช้เวลาอันยาวนานสักเท่าไร คับทั้งมีหวังว่าจะต้องได้พบเข็มอย่างแน่นอนด้วย 

หากนักศึกษานักอ่านทั้งหลาย จะพึงเกิดความย่อท้อขึ้นมาว่า แม้คัมภีร์ 
วิสุทธิมรรคนี้ ท่านก็แสดงไว้อย่างยืดยาวเหลือเกิน ต้องเสียเวลาอ่านมาก หรือ 
ไม่มีเวลาพอจะอ่านอยู่นั้นเอง ข้าพเจ้าก็จะไม่ขัดอัธยาศัย แต่จะขอชี้แจงไว้ว่า คัมภีร์ 
วิสุทธิมรรคนี้ เมื่อนำเข้าไปเทียบคับคัมภีร์พระไตรปิฎก ซึ่งบรรจุความถึง ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ์แล้ว ก็เป็นเรื่องที่ย่อสั้นเพียงนิดเดียวเท่านั้นเอง ล้าจะย่อแผนที่ชี้ทาง 
พระนิพพานให้เล็กสั้นลงกว่านี้ก็อาจจะทำได้ และมีผู้'ทำ'ไว้แล้วด้วย 1 ซํ้า'ไป แต่ก็จะมอง 
ไม่เห็นถนัดชัดเจน ผลลัพธ์ก็คือ ไม่ได้สาระประโยชน์อย่างสมบูรณ์ทั้งด้านทฤษฎีและ 
ด้านปฏิบัติ โดยเฉาะด้านทฤษฎีคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ มวลปราชญ์ฝ่ายศาสนาต่าง 
ก็ให้ ทรรศนะไว้อย่างต้องกันว่า บรรดาคัมภีร์พุทธศาสนา ซึ่งย่อสารัตถะจากพระไตร 
ปิฎก เพื่อให้สำเร็จเป็นแนวการศึกษาและแนวการปฏิบัติทางลัด สำหรับผู้มีโอกาส 
น้อย หรือปัญญาน้อยแล้ว ไม่มีคัมภีร์ใดที่เหมาะสม ซึ่งทำได้ดี มีขัอความไพเราะ 
เช้าใจง่าย น่าอ่าน น่าศึกษา เหมือนคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้สักคัมภีร์เดียว 

แต่อย่างไรก็ดี เพราะเหตุที่พระพุทธวจนะนั้น เป็นสิ่งที่สุขุมคัมภีรภาพลึกซึ้ง 
เป็นอันมากโดยธรรมนิยม ฉะนั้น ข้อความในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ ถึงแม้ท่านผู้รจนา 
จะได้พยายามย่อความมาแสดงไว้เป็นระเบียบ เพื่อความเช้าใจง่ายสำหรับผู้อ่าน 
สักเพียงไรก็ตาม แต่ก็ยังมีสารัตถะชนิดที่สุขุมลึกซึ้งประกอบอยู่เป็นธรรมดา ด้วย 
ความจริงข้อนี้ แหละ อาจมีได้เป็นได้ทีเดียว ที่จะทำให้นักศึกษาหรือผู้อ่านโดยมาก 
ถือเอาเนื้อถ้อยกระทงความไม , ได้ถนัด หรือเช้าใจไม่แจ้งชัด ด้วยเพียงการอ่านตำรา 
โดยลำพังตนเอง ดังนั้น ทางที่ดีที่สุด ควรจะได้หาโอกาสศึกษาไต่ถามในสำนักครู 
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะเป็นครั้งคราวอีกสถานหนึ่งด้วย 

แหละเพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ครุ่นคิดมานานแล้วว่า คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ไม่ใช่ แต่ 
เพียงใช้เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษาภาษาบาลีแผนกเดียว เหมือนอย่างที่เป็นอยู่ 
ในขณะนี้เท่านั้น (ใช้เป็นหลักสูตรเปรียญ ๘ ประโยค และ ๙ ประโยค) ควรจะแปลและ 


.10-1996 (019-026)-67\ 


24 


4/22/11, 11:08 

















สารัตถวิจารณ์ 


[๒๕] 


เรียบเรียงเป็นความไทย ใช้เป็นหลักสูตรแผนกนักธรรมและธรรมศึกษาด้วย ทั้งนี้ 
เพื่อให้สารัตถะในคัมภีร์วิสุทธิมรรคอันสั้าค่านี้ ได้แพร่หลายกว้างขวางไปในหมู่นัก 
ศึกษาศาสนาทุกแผนก ตลอดถึงประชาชนผู้ใคร่ธรรมทั้วไป ซึ่งสารัตถะในคัมภีร์ 
วิสุทธิมรรคก็มีคุณลักษณะลดหลั่นชั้นเชิงพอเหมาะพอดีกับชั้นของแผนกนักธรรม 
หรือธรรมศึกษาที่คณะสงฆ 6 ใช้ศึกษาอยู่ในปัจจุบันคือ ตอนสีลนิเทศ ใช้เป็นหลักสูตร 
นักธรรมชั้นตรี ตอนสมาธินิเทศ ใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นโท ตอนปัญญานิเทศ 
ใช้เป็นหลักสูตรนักธรรมชั้นเอก แม้ว่าขณะนี้ความครุ่นคิดของข้าพเจ้ายังเป็นความ 
ฝันจมอยู่ที่ก้นบึ้งก็ตาม แต่ข้าพเจ้าก็ยังมั่นใจอยู่ว่า ความฝันของข้าพเจ้านี้จักเป็น 
ความจริงผุดลอยขึ้นมาสักวันหนึ่ง ถ้าผู้นำทางศาสนามีความเข้มแข็งขึ้นเมื่อใดก็คง 
จักจะเป็นความจริงขึ้นเมื่อนั้น 

ก็แหละ การตรวจชำระคเง นี้ ถ้าตอนใดหรือประโยคไหนข้อความในคัมภีร์ 
วิสุทธิมรรคย่อสั้นนัก ทำให้เช้าใจได้ยาก แต่ 1 ในคัมภีร์มหาฎีกาปรม้ตถม้ญชุสา ให้ 
อรรถาธิบายไว้อย่างกว้างขวาง และช่วยเสริมให้เช้าใจความได้แจ่มกระจ่างขึ้น เช่นนี้ 
ข้าพเจ้าก็ยกเอาข้อความในมหาฎีกานั้นมาเรียงเข้าประกอบกัน หรือติดต่อกันไปทีเดียว 
โดยมุ่งที่จะให้ผู้อ่านเข้าใจถึงสารัตถะนั้น ๆ โดยถูกต้องเป็นประมาณ ขอท่านผู้อ่าน 
และนักศึกษาโปรดทราบตามนี้ 

ถึงกระนั้นแล้วก็ดี โดยเหตุที่คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้นั้น บรรจุไว้ซึ่งสารัตถะอันสุขุม 
ประณีตลึกซึ้งกว้างขวาง ซึ่งบางแห่งบางตอนลึกสั้าคัมภีรภาพเสียจนเกินสมอง 
สามัญชนที่จะพึงรู้!ด้ก็มี ฉะนี้ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง โดยที่ข้าพเจ้าเองก็มี 
สติปัญญาดวงตาอันสั้นนัก เหมือนกระต่ายใช้ขาอันสั้น ๆ ของมันหยั่งนั้ามหาสมุทร 
ดังนั้น แม้ว่าข้าพเจ้าจะไดใช้ความอุตสาหะพยายามของลูกผู้ชายชำระตรวจสอบเป็น 
อย่างดีอย่างสุดฟิมือเท่าที่มีอยู่แล้วก็ตาม ก็อาจจะยังมีชัอความผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
เหลืออยู่ไม่มากก็น้อย โดยไม่ต้องสงสัยทีเดียว ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 
ที่ทำให้ผู้อ่านต้องเข้าใจเคลื่อนคลาด หรือไม่สามารถที่จะทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจ 
กระจ่างแจ่มชัด และขอให้ฉันทานุมัติไว้ ขอท่านปราชญ์ทั้งหลายจงอาศัยความกรุณา 
ช่วยตัดและช่วยต่อให้พอเหมาะพอดี ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ชาวพุทธไทยสืบไปตลอด 
กาลด้วยเทอญ 


.10-1996 (019-026)-6^ 


25 


4/22/11, 11:09 /] 


















.10-1996 (019-026)-6* 


26 


4/22/11, 11 ะ09 คVI 



อักษรย่อชื่อคัมภีร์ 

หระวินัยปีฎก 


วิ.มหา. 

วินยปิฎก 

มหาวิภง.คปาลิ 

วิ.ภิกฺขุบี. 

วินยปิฎก 

ภิกุขุนีวิภง.คปาลิ 

วิ.ม. 

วินยปิฎก 

มหา'วค.คปาลิ 

วิ.จู. 

วินยปิฎก 

จูฬวค.คปาลิ 

วิ.ป. 

วินยปิฎก 

ปริวารปาลิ 


พระสุตต้ฬตปีฎก 


ที.สี. 

ทีฆนิกาย 

สีลกุขนฺธวคฺคปาลิ 

ที.ม. 

ทีฆนิกาย 

มหาวคฺคปาลิ 

ที.ปา. 

ทีฆนิกาย 

ปาฏิกวคฺคปาลิ 

ม.มู. 

มชฺฌิมนิกาย 

มูลปณฺณาสกปาลิ 

ม.ม. 

มชฺฌิมนิกาย 

มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ 

ม.อุ. 

มชฺฌิมนิกาย 

อุปริปณฺณาสกปาลิ 

ส 0 .ส. 

ส 0 ยุตฺตนิกาย 

สคาถวคฺคปาลิ 

ส 0 .นิ. 

ส 0 ยุตฺตนิกาย 

นิทานวคฺคปาลิ 

ส 0 .ข. 

สํยุตฺตนิกาย 

ขนุธ'วาร'วคฺคปาลิ 

ส 0 .สฬา. 

ส 0 ยุต.ตนิกาย 

สฬายตนวคฺคปาลิ 

ส 0 .ม. 

ส 0 ยุต.ตนิกาย 

มหา'วาร'วคฺคปาลิ 

อง..เอกก. 

อง.คุตุต'ร'นิกาย 

เอกกนิปาตปาลิ 

อง.:ทุก. 

อง.คุตฺตรนิกาย 

ทุกนิปาตปาลิ 

อง..ดิก 

อง.คุตุต'ร'นิกาย 

ดิกนิ'ปาตปาลิ 

อง..จตุกุก. 

อง.คุตฺต'ร'นิกาย 

จตุกุกนิปาตปาลิ 

อง..ปณฺจก. 

อง.คุตฺต'ร'นิกาย 

ปณ.จกนิปาตปาลิ 

อง..ฉกุก. 

อง.คุตุต'ร'นิกาย 

ฉก.กนิปาตปาลิ 

อง..สตฺตก. 

อง.คุตฺต'ร'นิกาย 

สต.ตกนิปาตปาลิ 

27 


4/22/11,11:09 1 ว 1\/เ 


.10-1996 (027-044)-7/^ 
















[๒๘] 


อง..อฎซิก. 

องฺคุตุตร , นิกาย 

อฏซิกนิปาตปาลี 

อง..นวก. 

องฺคุตฺตร , นิกาย 

นวกนิปาตปาลี 

อง..ทสก. 

องฺคุตฺตรนิกาย 

ทสกนิปาตปาลี 

อง..เอกาทสก. 

องฺคุตฺตร , นิกาย 

เอกาทสกนิปาตปาลี 

ขุ.ขุ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ชุทฺทกปาซิปาลี 

ชุ.ธ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ธม.มปทปาลี 

ชุ.อุ. 

ชุทฺทกนิกาย 

อุทานปาลี 

ชุ.อิติ. 

ชุทฺทกนิกาย 

อิติวุตฺตกปาลี 

ชุ.สุ. 

ชุทฺทกนิกาย 

สุตฺตนิปาตปาลี 

ชุ.วิ. 

ชุทฺทกนิกาย 

วิมานวตฺถุปาลี 

ชุ.ฝต. 

ชุทฺทกนิกาย 

เปตวตฺถุปาลี 

ชุ.เถร. 

ชุทฺทกนิกาย 

เถรคาถาปาลี 

ชุ.เถรี. 

ชุทฺทกนิกาย 

เถรีคาถาปาลี 

ชุ.ชา. 

ชุทฺทกนิกาย 

ชาตกปาลี 

ชุ.ม. 

ชุทฺทกนิกาย 

มหานิท.เทสปาลี 

ชุ.จู. 

ชุทฺทกนิกาย 

จูฬนิท.เทสปาลี 

ชุ.ป. 

ชุทฺทกนิกาย 

ปฏิสม.ภิทามคฺคปาลี 

ชุ.อป. 

ชุทฺทกนิกาย 

อปทานปาลี 

ชุ.พุทธ. 

ชุทฺทกนิกาย 

พุทธว 0 สปาลี 

ชุ.จริยา. 

ชุทฺทกนิกาย 

จริยาปิฎกปาลี 


พระอภิธรรมปีฎก 


อภิ.สง.. 

อภิธมฺมปิฎก 

ธม.มสง.คณีปาลี 

อภิ.วิ. 

อภิธมฺมปิฎก 

วิภง.คปาลี 

อภิ.ธา. 

อภิธมฺมปิฎก 

ธาตุกถาปาลี 

อภิ.ปุ. 

อภิธมฺมปิฎก 

ปุคฺคลปณฺณตฺติปาลี 

อภิ.ก. 

อภิธมฺมปิฎก 

กถาวตฺถุปาลี 

อภิ.ย. 

อภิธมฺมปิฎก 

ยมกปาลี 

อภิ.ป. 

อภิธมฺมปิฎก 

ปฏซิานปาลี 


.10-1996 (027-044)-74 


28 


4/22/11 1 11:09 [ ว [\/] 
















[๒5?] 


ปกรณวิเสส 

ณตุติ. ณดุติปกรณ 

เปฏโก. เปฏโกปเทส 

มิลินฺท. มิลินฺทปณฺหปกรณ 

วิสุทธิ. วิสุทฺธิมคฺคปกรณ 


อรรถกถาพระวินัยปีฎก 


วิ.อ. 

วินยปิฎก สมนุตปาสาทิกา 

ปาราชิกกณฺฑ - ส 0 ฆาทิเสสาทิ- 




มหาวคฺคาทิอฏซิกถา 

กงขา.อ. 

กงขาวิตรณีอฏซิกถา 



วิ.สงฺคห. 

วินยสงฺคหอฏซิกถา 



วิ.นิจฺฉย. 

วินยวินิจฉย 



อุตุต'รวิ. 

อุตุตรวินิจฺฉย 



ขุทฺทสิกฺขา 

ขุทฺทสิกขา 



มูลสิกฺขา 

มูลสิกขา 




อรรถกถาพระสุตตันตปีฎก 


ที.สี.อ. 

ทีฆนิกาย 

สุมง.คลวิลาสินี 

สีลกฺขนุธวคฺคอฏซิกถา 

ที.ม.อ. 

ทีฆนิกาย 

สุมง.คลวิลาสินี 

มหาวค.คอฏซิกถา 

ที.ปา.อ. 

ทีฆนิกาย 

สุมง.คลวิลาสินี 

ปาฏิกวคฺคอฏซิกถา 

ม.มู.อ. 

มชฺฌิมนิกาย 

ปปณฺจสูทนี 

มูลปณฺณาสกอฏซิกถา 

ม.ม.อ. 

มชฺฌิมนิกาย 

ปปณฺจสูทนี 

มชฺฌิมปณฺณาสกอฏซิกถา 

ม.อุ.อ. 

มชฺฌิมนิกาย 

ปปณฺจสูทนี 

อุปริปณฺณาสกอฏซิกถา 

ส 0 .ส.อ. 

ส 0 ยุต.ตนิกาย 

สารดุถปฺปกาสินี 

สคาถวคฺคอฏซิกถา 

สํ.นิ.,ข.อ. 

ส 0 ยุต.ตนิกาย 

สารตุถป.ปกาสินี 

นิทานขน.ธวารวค.คอฏซิกถา 

ส 0 .สฬา. 1 ม.อ 

สํยุต.ตนิกาย 

สารต.ถป.ปกาสินี 

สฬายตนมหาวารวคฺคฏซิกถา 

อง..เอกก.อ. 

อง.คุดุตรนิกาย 

มโนรถปูรณี 

เอกกนิปาตอฏซิกถา 

อง..ทุก.,ดิก. 

1 จตุกุก.,อ. 

อง.คุดุต'รนิกาย 

มโนรถปูรณี 

ทุกาทินิปาตอฏซิกถา 


.10-1996 (027-044)-7/^ 


29 


4/22/11 1 11:09 [ ว [\/] 
















[๓๐] 


อง..ปณฺจก.,ฉก.ก.,สดุตก.,อฏฺซิก.,นวก.,ทสก.,เอกาทสก.อ. 



องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี 

ปณฺจกาทินิปาตอฏซิกถา 

ขุ.ขุ.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ปรมตุถโชติกา 

ชุทฺทกปาซิอฏซิกถา 

ชุ.ธ.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ธมฺมปทอฏซิกถา 


ชุ..อุ.'อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ปรมตุถทีปนี 

อุทานอฏซิกถา 

ชุ.อิดิ.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ปรมตุถทีปนี 

อิติวุตุตกอฏซิกถา 

ชุ..สุ.!อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ปรมตุถโชติกา 

สุตุตนิปาตอฏซิกถา 

ชุ.วิ.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ปรมตุถทีปนี 

วิมานวตุถุอฏซิกถา 

ชุ.เปต.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ปรมตุถโชติกา 

เปตวดุถุอฏซิกถา 

ชุ.เถร.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ปรมตฺถทีปนี 

เถรคาถาอฏซิกถา 

ชุ.เถรี.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ปรมตุถทีปนี 

เถรีคาถาอฏซิกถา 

ชุ.ชา.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ชาตกอฏซิกถา 


ชุ.ม.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

สทฺธมุมปฺปชฺโชติกา 

มหานิทฺเทสอฏซิกถา 

ชุ.จู.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

สทฺธมุมปฺปชฺโชติกา 

จูฬนิทฺเทสอฏซิกถา 

ชุ.ป.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

สทฺธมุมปฺปกาสินี 

ปฏิสมุภิทามคฺคอฏซิกถา 

ชุ.อป.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

วิสุทฺธชน'วิลาสินี 

อปทานอฏซิกถา 

ชุ.พุทธ.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

มธุรตุถวิลาสินี 

พุทธว 0 สอฏซิกถา 

ชุ.จริยา.อ. 

ชุทฺทกนิกาย 

ปรมตุถทีปนี 

จริยาปิฎกอฏซิกถา 


อรรถกลาพระอภิธรรมปีฎก 

อภิ.สง..อ. 

อภิธมฺมปิฎก 

ธมุมสงฺคณี 

อฏซิสาสินีอฏซิกถา 

อภิ.วิ.อ. 

อภิธมฺมปิฎก 

วิภงฺค 

สมุโมหว้โนทนีอฏซิกถา 

อภิ.ปณฺจ.อ. 

อภิธมฺมปิฎก 

ปณฺจปกรณอฏซิกถา 



)-1996(027-044)-7/^ 30 


4/22/11,11:09 [ ว [\/] 

















[๓๑] 


ฮรรรถกลาปกรณวิเสส 


เนตฺติ.อ. ขุทฺทกนิกาย ณดุติอฏซิกถา 

สงฺคห. อภิธม.มตฺถสงฺคห 


อภิ.วตาร. อภิธม.มาวตาร 



ฎีกาทระวินัย!เฎก 


วชิร.ฎีกา 

วชิรพุทธิฎีกา 


สารตุถ.ฎีกา 

สารดุกทีปนีฎีกา 


วิมติ.ฎีกา 

วิมติวิโนทนีฎีกา 


กง.ขา.ฎีกา 

กง.ขาวิตรณีปุราณฎีกา 


กง.ขา.ฎีกา (อภินว) 

วินยดุกมณฺชูสา กง.ขาวิตรณี 

อภินวฎีกา 

วินย.ฎีกา 

วินยาลง.การฎีกา 


วิ.ฎีกา 

วินยวินิจฺฉยฎีกา 


อุตุต'ร.ฎีกา 

อุตุต'รวิ'นิจ;ฉยฎีกา 


ขุทฺท.ฎีกา 

ขุท.ทสิกฺขาปุราณฎีกา 


ขุทฺท.ฎีกา (อภินว) 

ขุฬุทสิกุ'ขาอภิ'นวฎีกา 


มูล.ฎีกา 

มูลสิกุ'ขาฎีกา 



ฎีกาพระสูตตันตปีฎ 

ก 

ที.สี.ฎีกา 

ทีฆนิกาย ลีนดุถปุ , ปก'าสนี 

สีสก.ขนฺธวคฺคฎีกา 

ที.ม.ฎีกา 

ทีฆนิกาย ลีนดุถปุ , ปก'าสนี 

มหาวคฺคฎีกา 

ที.ปา.ฎีกา 

ทีฆนิกาย ลีนดุถป.ปกาสนี 

ปาฏิกวคฺคฎีกา 

ที.สี.ฎีกา (อภินว) 

ทีฆนิกาย สาธุวิลาสินี 

สีสก.ขนฺธวคฺคอภินวฎีกา 

ม.มู.ฎีกา 

มชฺฌิมนิกาย ลีนดุถป.ปกาสนี 

มูลปณฺณาสกฎีกา 

ม.ม.ฎีกา 

มชฺฌิมนิกาย ลีนดุถป.ปกาสนี 

มชฺฌิม-อุปริปณฺณาสกฎีกา 


.10-1996 (027-044)-7/^ 


31 


4/22/11, 11:09 /] 

















[๓๒] 


สํ. ฎีกา 
อง..ฎีกา 
ชุ.ธ.ฎีกา 

สํยุตฺตนิกาย ลีนดุถปฺปกาสนี ส 0 ยุตฺตฎีกา 

องฺคุดุตร'นิกาย สารตุถมณฺชูสา องฺคุตฺตรฎีกา 

ธม.มปทมหาฎีกา 

อภิ.มูลฎีกา 
อภิ.อนุฎีกา 
ม.ฎีกา 
มธุ.ฎีกา 

ฎีกาพระอภิธรรมปีฎก 

อภิธมฺมปิฎก ธมมสงฺคณี-วิภงฺค-ปณฺจปกรณมูลฎีกา 

อภิธมฺมปิฎก ธมมสงฺคณี-วิภงฺค-ปณฺจปกรณอนุฎีกา 

มณิทีปฎีกา 
มธุสารตฺถทีปนีฎีกา 

ณตุ.ฎีกา 
ณดุ.วิ. 

มิลินฺท.ฎีกา 
วิสุทธิ.มหาฎีกา 
วิสุทฺธิ.จูฬฎีกา 
อภิ.วตารฎีกา 
วิภา วินี. 

มณิ.ฎีกา 

ฎีกาปกรณ วิ เสส 

เนต .ติ ฎีกา 
เนต. ติ : วิภา' วินี 

มธุรตฺถปกาสินี มิลินฺ ทปณฺหฎีกา 

ปรมตฺถมณฺชูสา วิสุทฺ ธิมคฺคมหาฎีกา 

วิสุทฺ ธิมคฺคจูฬฎีกา 

อภิธมฺมตฺถวิกา สินี อภิธม.มาวตารฎีกา 

อภิธม.มต.ถ'วิภา' วินีฎี กา 
มณิสารมณฺชูสาฎีกา 

ปฎี. คณฺชี 
วิ. โยชนา 

ค้ณ! 

ปฏิส มฺภิ ทามค.คฏซิกถาคณฺริ 
อภิธมมตถวิภา วินี โยชนา 


)-1996 (027-044)-7^\ 


32 


4/22/11 1 11:09 [ ว [\/] 

















สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

คำปรารภในการพิมพ์ครั้งที่ ๑๐.[๓] 

คำปรารภในการพิมพ์ครั้งที่ ๔.[๕] 

พุทฺธโฆสปฺปวตฺติกถา.[๙] 

คำปรารถนาของพระพุทธโฆสเถระ.[๑๗] 

สารัตถวิจารณ์.[๑๙] 

อักษรย่อชื่อคัมภีร์.[๒๗] 

วิสุทธิมรรค.๑ 

นิทานกถา 

ปัญหาพยากรณ์.๑ 

คำปรารภผู้รจนาคัมภีร์.๓ 

อธิบายปัญหาพยากรณ์.๕ 

ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 

ปัญหาเรื่องศีล.๙ 

อธิบายปาติโมกขสังวรศีล.๒๕ 

อธิบายอินทรียสังวรศีล.๓๑ 

อธิบายอาชีวปาริสุทธิศีล.๓๕ 

อธิบายปัจจยสันนิสิตศีล.๔๖ 

ธรรมเป็นเหตุให้ปาริสุทธิศีล ๔ สำเร็จ.๕๒ 

การบริโภค ๔ อย่าง.๖๒ 

อธิบายศีล ๕ อย่าง หมวดที่ ๑.๖๕ 

อธิบายศีล ๕ หมวดที่ ๒.๗๐ 

ความเศร้าหมองของศีล.๗๒ 


.10-1996 (027-044)-7/^ 


33 


4/22/11,11 :๐9 





































[๓๔] 


ความผ่องแผ้วของศีล.๗๔ 


โทษแห่งศีลวิบัติ.๗๔ 

อานิสงส์ของศีลสมบัติ.๘๐ 


ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 

ธุดงค ๑๓ ประการ.๘๓ 

ปังสุกูลิกังคกถา.๘๙ 

เตจีวริกังคกถา.๙๔ 

ปิณฑปาติกังคกถา.๙๖ 

สปทานจาริกังคกถา.๑๐๐ 

เอกาสนิกังคกถา.๑๐๒ 

ปัตตปิณฑิกังคกถา.๑๐๔ 

ขลุปัจฉาภัตติกังคกถา.๑๐๗ 

อารัญญิกังคกถา.๑๐๙ 

รุกขมูลิกังคกถา.๑๑๓ 

อัพโภกาสิกังคกถา.๑๑๖ 

โสสานิกังคกถา.๑๑๘ 

ยถาสันถติกังคกถา.๑๒๑ 

เนสัชชิกังคกถา.๑๒๓ 

ธุตังคปกิณณกกถา.๑๒๔ 

วินิจฉัยโดยความเป็นกุสลติกะ.๑๒๖ 

วินิจฉัยโดยแยกเป็นเป็นคำๆ มีคำว่า ธุตะ เป็นต้น.๑๒๗ 

วินิจฉัยโดยย่อและโดยพิสดาร.๑๒๙ 

ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 

ปัญหาในสมาธิ ๘ ข้อ.๑๓๓ 

ปลิโพธ ๑๐ อย่าง.๑๔๗ 


.10-1996 (027-044)-74 


34 


4/22/11,11:09 [ ว [\/] 








































[๓๕] 


กัมมัฏฐาน ๒ อย่าง.๑๕๙ 

อาจารย์ผู้ให้กัมมัฏฐาน.๑๖๐ 

กัลยาณมิตรตัวอย่าง.๑๖๒ 

ระเบียบเข้าหาอาจารย์ผู้กัลยาณมิตร.๑๖๓ 

ระเบียบปฏิบัติต่ออาจารย์.๑๖๔ 

จริยา ๖ อย่าง.๑๖๖ 

จริตบุคคล ๖ ประเภท.๑๖๗ 

วินิจฉัยกัมมัฏฐาน ๔๐ โดยอาการ ๑๐ อย่าง.๑๘๒ 

วิธีเรียนเอากัมมัฏฐาน.๑๙๒ 

คำถวายตัวแด่พระพุทธเจ้า.๑๙๓ 

คำถวายตัวแก่อาจารย์.๑๙๔ 

โยคีผู้มีอัชฌาสัยสมบูรณ์.๑๙๔ 

วิธีสอนกัมมัฏฐาน.๒๐๐ 

ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 

เลือกหาวัดอันสมควรแก่ภาวนา.๒๐๓ 

วัดที่ไม , ควรแก่สมาธิภาวนา.๒๐๔ 

วัดที่สมควรแก่สมาธิภาวนา ๔ ประเภท.๒๑๑ 

ภาวนาปฐวีกสิณ.๒๑๓ 

อธิบายอัปปนาโกศล ๑๐ ประการ.๒๒๓ 

อธิบายการบรรลุปฐมฌาน.๒๔๓ 

อธิบายปฐมฌานปฐวีกสิณ.๒๖๔ 

อธิบายการบรรลุทุติยฌาน.๒๗๔ 

อธิบายการบรรลุตติยฌาน.๒๘๐ 

อุเบกขา ๑๐ ประการ.๒๘๓ 

อธิบายการบรรลุจตุตถฌาน.๒๙๑ 

.10-1996 (027-044)-7^ 35 4/22/11 1 11:09 ™ 










































[๓๖] 


ปริจเฉทที่ ๕ เสสกสิณนิเทศ 

อาโปกสิณภาวนา. 

เตโชกสิณภาวนา. 

วาโยกสิณภาวนา. 

นีลกสิณภาวนา. 

ปีตกสิณภาวนา. 

โลหิตกสิณภาวนา. 

โอทาตกสิณภาวนา. 

อาโลกกสิณภาวนา. 

ปริจฉินนากาลกสิณภาวนา. 

อธิบายหัวข้อเบ็ดเตล็ด. 

ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 

อสุภะ ๑๐. 

อธิบายอุทธุมาตกอสุภะเป็นต้น. 

วิธีเจริญอุทธุมาตกอสุภกัมมัฏฐาน.. 

วิธีเจริญวินีลกอสุภกัมมัฏฐาน. 

วิธีเจริญวิปุพพกอสุภกัมมัฏฐาน. 

วิธีเจริญวิจฉิททกอสุภกัมมัฏฐาน .... 
วิธีเจริญริกขายิตกอสุภกัมมัฏฐาน... 

วิธีเจริญวิกขิตตกอสุภกัมมัฏฐาน. 

วิธีเจริญหตวิกขิตตกอสุภกัมมัฏฐาน 

วิธีเจริญโลหิตกอสุภกัมมัฏฐาน. 

วิธีเจริญปุฬุวกอสุภกัมมัฏฐาน. 

วิธีเจริญอัฏเกอสุภกัมมัฏฐาน. 


๓๐๑ 

๓๐๓ 

๓๐๔ 

๓๐๔ 

๓๐๖ 

๓๐๗ 

๓๐๗ 

๓๐๘ 

๓๐๙ 

๓๑๐ 

๓๑๔ 

๓๑๔ 

๓๑๘ 

๓๓๒ 

๓๓๒ 

๓๓๒ 

๓๓๓ 

๓๓๓ 

๓๓๓ 

๓๓๔ 

๓๓๔ 

๓๓๔ 


1-1996 (027-044)-7* 


36 


4/22/11, 11:09 ™ 







































[๓๗] 

กำหนดนิมิตโดยอาการ ๑๑ อย่าง.๓๓๕ 

ปกิณณกกถา.๓๓๗ 

ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 

อนุสสติ ๑๐ ประการ.๓๔๓ 

วิธีเจริญพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน.๓๔๔ 

วิธีเจริญธัมม'านุสสติกัมมัฏฐาน.๓๖๙ 

วิธีเจริญสังฆ'านุสสติกัมมัฏฐาน.๓๗๙ 

วิธีเจริญสีสานุสสติกัมมัฏฐาน.๓๘๔ 

วิธีเจริญจาคานุสสติกัมมัฏฐาน.๓๘๗ 

วิธีเจริญเทวดานุสสติกัมมัฏฐาน.๓๙๑ 

ข้อความเบ็ดเตล็ด.๓๙๓ 

ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 

มรณานุสสติกถา.๓๙๗ 

อธิบายโดยปรากฏเหมือนเพชฌฆาต.๓๙๙ 

อธิบายโดยวิบัติจากสมบัติ.๔๐๐ 

อธิบายโดยนำมาเปรียบเทียบ.๔๐๑ 

อธิบายโดยเป็นกายสาธารณะแก่หมู่หนอนจำนวนมาก.๔๐๔ 

อธิบายโดยอายุทุพลภาพ.๔๐๖ 

อธิบายโดยไม , มีเครื่องหมาย.๔๐๗ 

อธิบายโดยมีกำหนดระยะกาล.๔๐๘ 

อธิบายโดยมีขณะเล็กน้อย.๔๐๙ 

กายคตาสติกถา.๔๑๑ 

อานาปานสติกถา.๔๔๒ 

อุปสมานุสสติกถา.๔๗๘ 


.10-1996 (027-044)-7/^ 


37 


4/22/11, 11:09 /] 








































[๓๘] 


ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 

เมตตาภาวนา.๔๘๑ 

วิธีแผ่เมตตา ๓ อย่าง.๔๑๖ 

อธิบายอานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ.๔๓๔ 

กรุณาภาวนา.๔๔๐ 

วิธีแผ่กรุณา ๓ อย่าง.๔๔๗ 

อานิสงส์กรุณา.๔๔๐ 

มุทิตาภาวนา.๔๔๑ 

วิธีแผ่มุทิตา ๓ อย่าง.๔๔๔ 

อานิสงส์มุทิตา.๔๔๘ 

อุเบกขาภาวนา.๔๔๘ 

วิธีการแผ่อุเบกขา ๓ อย่าง.๔๖๓ 

อานิสงส์อุเบกขา.๔๖๖ 

อธิบายเบ็ดเตล็ดในพรหมวิหาร ๔.๔๖๗ 

ปริจเฉทที่ ๑๐ อารุปปนิเทศ 

อากาสานัญจายตนกถา.๔๘๙ 

การเข้าอากาสานัญจายตนฌาน.๔๙๐ 

อากาสาน์ญจายตนฌาน.๔๙๔ 

วิญญาณัญจายตนกถา.๔๙๖ 

อากิญจัญญายตนกถา.๔๙๘ 

เนวสัญญานาสัญญายตนกถา.๖๐๐ 

ปกิณณกกถา.๖๐๔ 

ปริจเฉทที่ 06 ) สมาธินิเทศ 

อาหาเรปฏิกูลสัญญากถา.๖๐๙ 

พิจารณาความปฏิกูลโดยอาการ (9)0 . ๖๑๐ 

จตุธาตุววัฏฐานกถา .๖๑๗ 


.10-1996 (027-044)-74 


38 


4/22/11,11:09 [ ว [\/] 










































[๓๙] 


วิธีเจริญกัมมัฏฐาน.๖๒๑ 

ปฐวีธาตุ.๖๒๔ 

อาโปธาตุ.๖๓๐ 

เตโชธาตุ.๖๓๔ 

วาโยธาตุ.๖๓๔ 

ธาตุ ๔ เป็นมหาภูต.๖๓๙ 

อานิสงส์การกำหนดธาตุ ๔.๖๔๔ 

อานิสงส์สมาธิภาวนา ๔ อย่าง.๖๔๔ 

ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 

อภิญญากถา.๖๔๙ 

การฟิกฝนจิตโดยอาการ ๑๔.๖๔๐ 

ฤทธิ้ ๑๐.๖๔๔ 

อธิฏฐานาอิทธิ.๖๔๗ 

วิกุพพนาอิทธิ.๖๔๗ 

มโนมยาอิทธิ.๖๔๗ 

ญาณวิปผาราอิทธิ.๖๔๗ 

สมาธิวิปผาราอิทธิ.๖๔๙ 

อริยาอิทธิ.๖๖๑ 

กัมมวิปากชาอิทธิ.๖๖๒ 

ปุญญ'วโตอิทธิ.๖๖๓ 

วิชชามยาอิทธิ.๖๖๔ 

อิชฌนัฏเฐนอิทธิ.๖๖๔ 

มูลของฤทธิ้ ๑๖.๖๖๗ 

วิกุพพนาและมโนมยาฤทธี้.๖๙๒ 

ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 

ทิพพโสตธาตุกถา.๖๙๔ 

.10-1996 (027-044)-7^ 39 4/22/11 1 11:09 ™ 










































[๔๐] 


เจโตปริยญาณกถา.๖๙๗ 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณกถา.๖๙๙ 

เหตุอสงไขยสลาย.๗๐๓ 

กัป ๔.๗๑๐ 

อสงไขย ๔.๗๑๒ 


จุตูปปาตญาณกถา.๗๑๔ 


ความเบ็ดเตล็ดในอภิญญา 


๗๒๑ 


ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 

ปัญญากถา.๗๓๑ 

ปัญญามีกี่อย่าง.๗๓๓ 

ภูมิของปัญญา.๗๔๑ 

รูปขันธ์.๗๔๑ 

เวทนาขันธ์.๗๖๘ 

สัญญาขันธ์.๗๗๐ 

สังขารขันธ์.๗๗๐ 

ขันธวิภาคอีกนัยหนึ่ง.๗๙๐ 

นัยสำหรับวินิจฉัยขันธ์ ๖ ประการ.๗๙๘ 


ปริจเฉทที่ ๑๔ อายตนธาตุนิเทศ 

อายตนนิเทศ.๘๐๔ 

ธาตุนิเทศ.๘๑๑ 

ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทรียสัจจนิเทศ 

อินทรียนิเทศ.๘๒๑ 

สัจจนิเทศ.๘๒๔ 

ทุกขนิเทศ.๘๓๔ 

ทุกขสมุทยนิเทศ.๘๔๗ 


.10-1996 (027-044)-74 


40 


4/22/11,11:09 [ ว [\/] 








































[๔๑] 


ทุกขนิโรธนิเทศ.๘๔๗ 

ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานิเทศ.๘๕๒ 

ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 

ปฏิจจสมุปปาทกถา.๘๖๓ 

ปัจจัย ๒๔.๘๘๙ 

ปฏิจจสมุปบาท.๙๐๔ 

สังขารเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณ.๙๑๐ 

วินิจฉัยโดยวิภาค.๙๓๐ 

โดยปัจจยนัย.๙๓๔ 

สฬายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ.๙๔๐ 

ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน.๙๔๖ 

อุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพ.๙๕๑ 

ภพเป็นปัจจัยแก่ชาติ.๙๕๙ 

ภวจักร - ล้อแห่งภพ.๙๖๐ 

ความรู้เบ็ดเตล็ดในภวจักร.๙๖๘ 

ปริจเฉทที่ ๑๘ ทิฏฐวิสุทธิ'นิเทศ 

นามรูปปริคคหญาณ.๙๗๗ 

นามรูปววัฏฐาน หรือ สังขารปริจเฉท.๙๗๘ 

กำหนดนามและรูปทางธาตุ ๔.๙๗๘ 

กำหนดนามและรูปทางธาตุ ๑๘.๙๘๐ 

กำหนดนามและรูปทางอายตนะ ๑๒.๙๘๑ 

กำหนดนามและรูปทางขันธ์ ๕.๙๘๑ 

กำหนดนามและรูปโดยสังเขป.๙๘๒ 

อุปมานามและรูป.๙๘๖ 

.10-1996 (027-044)-7^ 41 4/22/11 1 11:09 ™ 







































[๔๒] 


ปริจเฉทที่ ๑๙ กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ 

ปัจจยปริคคหญาณ.๙๙๕ 

กำหนดรู้เหตุและปัจจัยของนามและรูป.๙๙๕ 

ว่าด้วยกรรม ๑๒ ชนิด.๙๙๙ 

ปัจจยปริคคหญาณในชื่ออื่น.๑๐๐๖ 

ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 

กลาปล้มมสนญาณ.๑๐๐๙ 

กำหนดรู้ขันธ์ ๕ โดยอาการ ๔๐.๑๐๑๘ 

ทำอินทรียไห้แก , กล้าด้วยอาการ ๙.๑๐๒๔ 

วิธีกำหนดรู้ความเกิดของรูป.๑๐๒๕ 

วิธีกำหนดรู้ความเกิดของอรูป. (9)060(9) 

ยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ทางรูปสัตตกะ.๑๐๓๒ 

ยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ทางอรูปสัตตกะ.๑๐๔๗ 

มหาวิปัสสนา ๑๘.๑๐๕๒ 

ตรุณอุทยพยญาณกถา.๑๐๕๕ 

วิปัสสนูปกิเลส (5)0. (5)0^3(5) 

กำหนดมรรคและมิใช่มรรค.๑๐๖๘ 

ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 

พลวอุทยพยญาณ หรืออุทอพยญาณอย่างแก่.๑๐๗๒ 

ภังคานุปัสสนาญาณ.๑๐๗๕ 

ภยดุปัฏฐานญาณ.๑๐๘๑ 

อาท้นวานุปัสสนาญาณ.๑๐๘๕ 

นิพพิทานุปัสสนาญาณ.๑๐๙๐ 

มุญจิดุกัมยตาญาณ.๑๐๙๑ 

ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ.๑๐๙๒ 

ลังขารุเปกขาญาณ.๑๐๙๖ 


.10-1996 (027-044)-74 


42 


4/22/11,11:09 [ ว [\/] 










































[๔๓] 


วิโมกขกถา.๑๑๐๒ 

วุฏฐานคามินีวิปัสสนา. .6)(3)6)0 

อนุโลมญาณ.๑๑๒๕ 

ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 

โคตรภูญาณ. . (ริ)(ริ)^)(ริ) 

มัคคญาณ ญาณในอริยมรรค.๑๑๓๒ 

ผลญาณ ญาณในอริยผล.๑๑๓๕ 

ปัจจเวกขณญาณ.๑๑๓๗ 

สกทาคามิมรรคญาณ.๑๑๓๘ 

อนาคามิมรรคญาณ.๑๑๓๙ 

อรหัตตมรรคญาณ.๑๑๔๐ 

ความที่มรรคมีโพธิปักขิยธรรม ๓๗ บริบูรณ์.๑๑๔๑ 

วุฏฐานะ ความออกไป.๑๑๔๖ 

พลสมาโยคะ ความประกอบเสมอกันแห่งพละ.๑๑๔๘ 

การละธรรมทั้งหลายด้วยมรรคญาณ.๑๑๔๙ 

กิจในอริยสัจจ์ ๔.๑๑๖๔ 

ปหาน ๓ อย่าง.๑๑๗๓ 

ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 

ทำลายกิเลสต่าง ๆ.๑๑๘๓ 

เสวยรสของพระอริยผล.๑๑๘๔ 

สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้.๑๑๙๐ 

บุพพกิจ ๔ ในการเข้านิโรธสมาบัติ.๑๑๙๖ 

สำเร็จความเป็นอาหุไนยบุคคลเป็นต้น.๑๒๐๒ 

นคมกถา.๑๒๐๖ 

ดัชนีค้นคำ วิสุทธิมรรค.๑๒๐๙ 

ดัชนีศัพท์บาลี วิสุทธิมรรค.๑๒๒๖ 


.10-1996 (027-044)-7/^ 


43 


4/22/11, 11:10 ™ 










































.10-1996 (027-044)-74 


44 


4/22/11, 11:10 ™ 



วิสุทธิมรรค 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้าพระองค์นั้น 


นิทานกถา 

ปีญหาพยากรณ์ 

ก็แหละ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธนิพนธคาถาปัญหาพยากรณ์นี้ไว้ดังนี้ 

[๑] นรชน ผู้มีปัญญา เป็นภิกขุ มีความเพียร มีปัญญา 
เครื่องบริหาร ตั้งตนไวในศีลแล้วทำสมาธิจิต และปัญญา 
ให้เจริญอยู่ เธอจะพึงถางรกชัฏอันนี้เสียได้ ๑ 

ก็เพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระพุทธนิพนธคาถาปัญหาพยากรณ์นี้ ? 

ได้ยินว่า มีเทวบุตรตนใดตนหนึ่ง เข้าไปเฝืาพระผู้มีพระภาค ซึ่งเสด็จประทับ 
อยู่ ณ พระนครสาวัตถีในเวลาอันเป็นส่วนแห่งราตรี เพื่อจะถอนความสงสัยของตน 
จึงได้กราบทูลถามปัญหานี้ว่า เ- 

ประซาสัตว์ รกชัฏทั้งภายในรกชัฏทั้งภายนอก รุงรังไป 
ด้วยรกชัฏ ข้าแต่พระโคดม เพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์ 
จึงขอกราบทูลถามพระพุทธองค์ ใครจะพึงถางรกชัฏอันนี้ 
เสียได้ ๑ 


๑-๑ ดู เทยบ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๒ชิว/๒๖-๒๗ 


10-1996 (0001-0008)8 


1/5/11, 1:55/\1\/เ 




















๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อธิบายปุจฉาปัญหา 

ปุจฉาปัญหานั้นมีอรรถาธิบายโดยย่อ ดังนี้ คำว่า รกชัฏ นี้เป็นชื่อของ 
ตัณหา ซึ่งเป็นเพียงดังว่าข่าย เป็นความจริง ตัณหานั้นเป็นเสมือนหนึ่งชฎากล่าวคือ 
แขนงสาขาแห่งสุมทุมพุ่มไมีไผ่เป็นต้น โดยอรรถว่า เกี่ยวประสานไว้ เพราะบังเกิดขึ้น 
บ่อย ๆ ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นด้วยสามารถเบื้องล่างเบื้องบน เพราะเหตุนั้น 
จึงได้ชื่อว่า รกชัฏ 

อนึ่ง ตัณหานี้นั้นเรียกว่า เป็นรกชัฏทั้งภายในเป็นรกชัฏทั้งภายนอก เพราะ 
บังเกิดขึ้นในบริขารของตนและบริขารของคนอื่น ในอัตภาพของตนและของคนอื่น ใน 
อายตนะภายในและอายตนะภายนอก ประชาสัตว์รุงรังแล้วด้วยรกชัฏ อันเกิดขึ้นอยู่ 
อย่างนี้นั้น เหมือนอย่างว่า ไมีไผ่เป็นต้นย่อมรุงรังด้วยแขนงไผ่เป็นต้น ฉันใด อันว่า 
ประชากล่าวคือหมู่สัตว์ นี้แม้สิ้นทั้งมวล รุงรังแล้วด้วยรกชัฏคือตัณหานั้น อธิบายว่า 
อันรกชัฏคือตัณหารัดรึงแล้ว เกี่ยวประสานไว้แล้ว เหมือนอย่างนั้น 

ก็เพราะเหตุที่หมู่สัตว์รุงรังอย่างนี้ ฉะนั้นข้าพเจ้าจึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาค 
นั้นว่า ข้าแต่พระโคดม เพราะเหตุนั้น ข้าพระองค์จึงขอกราบทูลถามพระพุทธองค์ 

คำว่า ข้าแต่พระโคดม เทวบุตรระบุพระนามพระผู้มีพระภาค โดยพระโคตร 

คำว่า ใครจะพึงถางรกชัฏอันนี้เสียได้ คือเทวบุตรกราบทูลถามว่า ใครจะพึง 
ถาง ใครจะเป็นผู้สามารถเพื่อจะถางรกชัฏอันรึงรัดไตรโลกธาตุซึ่งดำรงอยู่ด้วยอาการ 
อย่างนี้นั้นได้ 

ก็แหละ พระผู้มีพระภาคผู้มีญาณอันส่องไปมิได้ติดขัดในสรรพธรรมทั้งหลาย 
เป็นเทวดาของทวยเทพ เป็นเทวดายิ่งกว่าเทวดาทั้งหลาย เป็นท้าวสักกะเลิศลันกว่า 
ท้าวสักกะทั้งหลาย เป็นพรหมล่วงเลยพรหมทั้งหลาย ทรงแกล้วกล้าเพราะทรง 
ประกอบด้วยพระเวสารัชญาณ ๔ ทรงไว้ซึ่งพระทศพลญาณ มีพระญาณมิได้มีเครื่อง 
ขีดขั้น มีพระจักษุรอบด้าน ครั้นถูกเทวบุตรกราบทูลถามดังนี้แล้ว เมื่อจะทรงตอบ 
ข้อความนั้นแก่เทวบุตร จึงได้ตรัสพระพุทธนิพนธคาถาปัญหาพยากรณ์นี้ ความว่า 

นรซน ผู้มีปัญญา เป็นภิกขุ มีความเพียร มีปัญญา 
เครื่องบริหาร ตั้งตนไว้ในศีลแล้วทำสมาธิจิต และปัญญา 
ให้เจริญอยู่ เธอจะพึงถางรกชัฏอันนี้เสียได้ 


10-1996 (0001-0008)8 


1/5/11, 1:55/\1\/เ 


















นิทานกถา 


๓ 


คำปรารภของผู้รจนาคัมภีร์ 

[๒] บัดนี้ข้าพเจ้า (หมายเอาพระมหาพุทธโฆษาจารย์) จัก 

บรรยายความแห่งพระพุทธนิพนธคาถาที่พระผู้มีพระภาค 
ผู้ทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ตรัสวิสัชนาไว้แล้วนี้ อันต่าง 
ด้วยคุณมีศีลเป็นต้น ตามที่เป็นจริงต่อไป 

โยคีบุคคลเหล่าใดในพระศาสนานี้ ได้รับการบรรพซา 
อันหาได้ด้วยยากในพระศาสนาของพระชินเจ้าแล้ว แม้ถึง 
จะต้องการความบริสุทธ เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความบริสุทธ 
อันเป็นทางตรงทางเกษมซึ่งสงเคราะห์ด้วยศีลเป็นต้นตามที่ 
เป็นจริงแล้ว ก็จะไม่บรรลุถึงซึ่งความบริสุทธได้ แม้ถึงจะ 
เพียรพยายามอยู่ก็ตาม 

ข้าพเจ้าจักรจนาคัมภีร์ริสุทธิมรรค ซึ่งมีอันไตร่ตรอง 
ถูกต้องดีแล้ว โดยอิงอาศัยเทศนานัยของพระเถระทั้งหลาย 
ชาวมหาวิหาร อันจะทำความปราโมชให้แก 1 โยคีบุคคล 
เหล่านั้น 

เมื่อข้าพเจ้ารจนาคัมภีร์ริสุทธิมรรคนั้นโดยความเคารพ 
ขอสาธุซนทั้งหลายผู้ประสงค์ความบริสุทธิสิ้นทั้งมวล จง 
ใคร่ครวญดูโดยความเคารพเทอญ 


อธิบายทางแห่งวิสุทธิ 

[๓] ในคำเหล่านั้น คำว่า ริ สุทธิ นักศึกษาพึงทราบว่า ได้แก่พระนิพพานอัน 
ปราศจากมลทินทั้งปวง อันบริสุทธิ้ที่สุด ทางแห่งวิสุทธิ (คือพระนิพพาน) นั้น ชื่อว่า 
ริ สุทธิมรรค อุบายเป็นเครื่องบรรลุถึง เรียกว่า ม้คคะ รวมความว่า ข้าพเจ้าจักรจนา 
คัมภีร์วิสุทธิมรรค คืออุบายเป็นเครื่องบรรลุถึงซึ่งวิสุทธิคือพระนิพพานนั้น 

ก็แหละ ทางแห่งริสุทธิ นี้นั้น 

ในที่บางแห่งทรงแสดงไว้ด้วยสามารถแห่งเหตุสักว่า วิปัสสนา เท่านั้น เหมือน 
อย่างที่ตรัสไว้ว่า 


10-1996 (0001-0008)8 


1/5/11, 1:55/\1\/เ 


















๔ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เมื่อใด โยคีบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงไม่ 
เที่ยง เมื่อนั้น ก็จะเบื่อหน่ายในทุกข์ นี้คือทางแห่งวิสุทธิ ๑ 

ในที่บางแห่งทรงแสดงไว้ด้วยสามารถแห่ง ฌาน และ ปัญญา เหมือนอย่างที่ตรัส 

ไว้ว่า 

ฌานย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาย่อมไม่มีแก 1 ผู้ 
ไม่มีฌาน ฌานและปัญญามีในผู้ใด ผู้นั้นแลอยู่ใกล้พระ 
นิพพาน ๒ 

ในที่บางแห่งทรงแสดงไว้ด้วยสามารถแห่ง กรรม เป็นต้น เหมือนอย่าง ที่ ตรัสไว้ว่า 

กรรม, วิซซา, ธรรม, ศีลและชีวิตอันอุดม สัตว์ทั้งหลาย 
ย่อมบริสุทธได้ด้วยคุณธรรม ๕ ประการนี้ หาใช่บริสุทธ 
ด้วยโคตรและทรัพย์ไม่ ๓ 

ในที่บางแห่งทรงแสดงไว้ด้วยสามารถแห่ง ศีล เป็นต้น เหมือนอย่าง ที่ ตรัสไว้ว่า 

บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีล มีปัญญา มีจิตตั้งมั่นแล้ว มี 
ความเพียรปรารภแล้ว มีตนส่งไปแล้ว ในกาลทุกเมื่อ 
ย่อมข้ามห้วงนั้าอันข้ามแสนยากไต้ ๔ 

ในที่บางแห่งทรงแสดงไว้ด้วยสามารถแห่ง สติปัฏฐาน เป็นต้น เหมือนอย่าง ที่ ตรัสไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ทางนี้เป็นทางสายเอก เพื่อความบริสุทธ 
แห่งสัตว์ทั้งหลาย ฯลฯ เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน 
ทางสายนี้ได้แก่สติปัฏฐานสี่ ๕ 

แมืใน สัมมัปปธาน เป็นต้น ก็มี นัยเหมือนกัน นี้ 


๑ ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๒๗๗/๑๑๘ 
๓ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๔๘, ๑๐๑/๖๒, ๑๐๘ 
๕ ท. ม. (ไทย) ติด/ตอ)ต/ตอ® 


๒ ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๓๗๒/๑๔๙ 
๔ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๙๖/๑๐๒-๑๐๓ 


10-1996 (0001-0008)8 


4 


1/5/11, 1:55*เห 



















นิทานกถา 


๕ 


อธิบายปัญหาพยากรณ์ 

[๔] ก็แหละ ในปัญหาพยากรณ์นี้ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงด้วยสามารถ 
แห่งคุณมี ศีล เป็นต้น จะอรรถาธิบายโดยย่อ ดังนี้ 

คำว่า ตั้งตนไวในศีลแล้ว คือ ตั้งอยู่ในศีลแล้ว ในข้อ นี้มี อรรถาธิบายว่า โยคี 
บุคคลผู้บำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์เท่านั้น จึงเรียกได้ว่า ผู้ตั้งอยู่ในศีล ณ ที่นี้ เพราะฉะนั้น 
ที่ว่าตั้งอยู่ในศีล ก็เพราะบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ คำว่า นรซน ได้แก่สัตว์ คำว่า 
มี ปัญญา ศีอมีปัญญาในติเหตุกปฏิสนธิอันเกิดแต่กรรม 

คำว่า ยังสมาธิจิตและปัญญาให้เจริญอยู่ คือยังสมาธิและวิปัสสนาปัญญา 
ให้เกิดอยู่ ก็แหละ ณ ที่นี้ สมาธิ ทรงแสดงด้วยหัวข้อว่า จิต ส่วน วิปัสสนา 
ทรงแสดงโดยชื่อว่า ปัญญา คำว่า มี ความเพียร ศีอมีความพยายาม จริงอยู่ 
วีริยะ เรียกว่า อาตาปะ เพราะอรรถว่าเผากิเลสทั้งหลายให้เร่าร้อน ความเพียรนั้น 
มีอยู่แก่นรชนนั้น เหตุนั้น นรชนนั้นจึงชื่อว่า อาตาปี แปลว่า มีความเพียร 

คำว่า มี ปัญญาเครื่องบริหาร อธิบายว่า ปัญญาท่านเรียกว่า เนปักกะ แปลว่า 
ปัญญาเครื่องบริหาร, ผู้ประกอบด้วยปัญญาเครื่องบริหารนั้น ก็แหละ ด้วยบท 
เนปักกะ นี้ทรงแสดงถึงปาริหาริกปัญญา จริงอยู่ ในปัญหาพยากรณ์นี้ ปัญญา 
มาถึง ๓ วาระ ใน ๓ วาระนั้น วาระแรกได้แก่ สชาติปัญญา วาระที่ ๒ ได้แก่ 
วิปัสสนาปัญญา วาระที่ ๓ ได้แก่ ปา ริ หาริกปัญญา อันกำหนดนำไปซึ่งกิจการ 
ทั้งปวง 

คำว่า เป็นภิกขุ ความว่า ผู้[ดเห็นภัยในสงสาร ผู้นั้นชื่อว่าเป็นภิกขุ คำว่า 
เธอจะพึงถางรกชัฏอัน นี้ เสียได้ อธิบายว่า นรชนนั้นเป็นภิกขุประกอบด้วยธรรม 
๖ ประการ คือ ด้วยศีลนี้ ๑ ด้วยสมาธิที่ทรงแสดงด้วยหัวข้อว่าจิตนี้ ๑ ด้วย 
ปัญญา ๓ อย่างนี้ ๑ ด้วยความเพียรนี้ ๑ ยืนอยู่บนแผ่นดินคือศีล ยกขึ้นซึ่งศัสตรา 
คือวิปัสสนาปัญญา ที่ดับแล้วด้วยหินคือสมาธิ ด้วยมือคือปาริหาริกปัญญา ซึ่งมี 
กำลังคือความเพียรช่วยประคอง แล้วจะพึงถาง, จะพึงตัด, จะพึงทำลาย ซึ่งรกชัฏคือ 
ตัณหาอันตกไปในสันดานของตนนั้นเสียได้แม้อย่างสิ้นเชิง เหมือนอย่างบุรุษยืนอยู่ 
บนแผ่นดินแล้วเนี้อง่าศัสตราที่ลับดีแล้วขึ้น จะพึงถางกอไผ่ขนาดใหญ่ได้ ฉะนั้น 


10-1996 (0001-0008)8 


1/5/11, 1:55/\1\/เ 


















๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็แหละในขณะแห่ง มัคคญาณ ชื่อว่าภิกขุนี้ถางรกชัฏนั้นในขณะแห่ง ผลญาณ 
ชื่อว่าถางรกชัฏเสร็จแล้ว ย่อมสำเร็จเป็นทักขิเณยยบุคคลชั้นยอดของโลกพร้อมทั้ง 
เทวโลก ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 

นรชน ผู้มีปัญญา เป็นภิกขุ มีความเพียร มีปัญญา 
เครื่องบริหาร ตั้งตนไวในศีลแล้วทำสมาธิจิต และปัญญา 
ให้เจริญอยู่ เธอจะพึงถางรกชัฏอันนี้เสียได้ 

[๕] ภิกษุ'นี้ที่พ'ระผู้มีพ'ระภาคตรัส'ว่า ผู้มี ปัญญา ด้วยปัญญาใดในพระพุทธ¬ 
นพนธคาถานั้น กิจที่ภิกษุนั้นจะต้องทำในปัญญานั้น หามีไม่ เพราะว่า ปัญญานั้น 
สำเร็จแก่เธอด้วยอานุภาพแห่งกรรมเก่ามาแล้ว 

ก็แหละอันโยคีบุคคลนั้นพึงตั้งตนไว่ในศีลแล้วพึงเจริญสมถะและวิปัสสนาซึ่งตรัส 
ไว้ด้วยสามารถแห่งจิตและปัญญา โดยกระทำติดต่อกันไปด้วยสามารถแห่งความ 
เพียรที่ตรัสไว้แล้วในบทว่า ผู้มีความเพียร มี ปัญญาเครื่องบริหาร และโดยกระทำ 
ความรู้แจ้งชัดด้วยสามารถแห่งปัญญานั้นเถิด 

เป็นอันพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดง ทางแห่งวิสุทธิ นี้ในพระพุทธนิพนธคาถา 
นั้น ด้วยมุขคือ ศีล, สมาธิและปัญญา ด้วยประการฉะนี้ 

ทรงประกาศกิจแห่งสิกขา ๓ 

ก็ด้วยพระธรรมเทศนาเพียงเท่านี้ เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศสิกขา ๓, 
คำสั่งสอนอันมีความงาม ๓, อุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีวิชชา ๓ เป็นต้น, การเว้นส่วน 
สุดทั้งสอง และการส้องเสพมัชฌิมาปฏิปทา, อุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงอบายเป็นต้น, 
การประหานกิเลสโดยอาการ ๓, ธรรมเป็นปฏิปักษ์แห่งการล่วงละเมิดเป็นต้น, การ 
ชำระสังกิเลส ๓, และเป็นอันทรงประกาศเหตุแห่งความเป็นพระโสดาบันเป็นต้น 

ทรงประกาศอย่างไร ? 

อธิบายว่า ในสิกขา ๓ นั้น อธิสีลสิกขาทรงประกาศด้วยศีล อธิจิตตสิกขาทรง 
ประกาศด้วยสมาธิ อธิปัญญาสิกขาทรงประกาศด้วยปัญญา 

ความงามในเบื้องต้นแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยศีล จริงอยู่ ศีลชื่อว่า 

เป็นเบื้องต้นแห่งพระศาสนา เพราะพระบาลีว่า “ก็อะไรเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรม 


10-1996 (0001-0008)8 


1/5/11, 1:55/\1\/เ 


















นิทานกถา 


๗ 


ทั้งหลาย ? ศีลอันบริสุทธิใด้วยดีเป็นเบื้องต้น” ๑ และเพราะพระบาลีว่า “การไม่ทำ 
บาปทั้งปวง” ๒ ดังนี้ ก็แหละ ศีลนั้นชื่อว่าเป็นความงาม เพราะนำมาซึ่งคุณมีความ 
ไม่เดือดร้อนเป็นต้น ความงามในท่ามกลางแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วยสมาธิ 
จริงอยู่ สมาธิ ชื่อว่าเป็นท่ามกลางแห่งพระศาสนา เพราะพระบาลีว่า “การยัง 
กุศลธรรมให้ถึงพร้อม” ๓ ดังนี้ แหละสมาธินั้น ชื่อว่าเป็นความงาม เพราะนำมา 
ซึ่งคุณมีการแสดงฤทธิได้เป็นต้น 1๓ ความงามในที่สุดแห่งพระศาสนาทรงประกาศด้วย 
ปัญญา จริงอยู่ ปัญญา ชื่อว่าเป็นความงามในที่สุด เพราะพระบาลีว่า “การชำระ 
จิตของตนให้ผ่องแผ้ว นี้เป็นคำสอนของท่านผู้ร้ทั้งหลาย” ๓ ดังนี้ และเพราะมีปัญญา 
เป็นยอด แหละปัญญานั้นชื่อว่าเป็นความงาม เพราะนำมาซึ่งความเป็นผู้คงที่ใน 
อิฏฐารมณ์ และอนิฏฐารมณ์ทั้งหลาย สมดังที่ตรัสไว้ ดังนี้ 

ภูเขาหินทึบเป็นแท่งเดียว ย่อมไม่หวั่นสะเทือนด้วยลม 
ฉันใด บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่หวั่นไหวในคำนินทาและ 
คำสรรเสริญทั้งหลาย ฉันนั้น ๔ 

ทำนองเดียวกัน อุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีวิชชา ๓ ทรงประกาศด้วยศีล 
เพราะโยคีบุคคลอาศัยศีลสมบัติแล้ว จึงจะบรรลุวิชชา ๓ ได้ อื่นจากศีลสมบัติแล้ว 
หาบรรลุได้ไม่ อุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีอภิญญา ๖ ทรงประกาศด้วยสมาธิ 
เพราะโยคีบุคคลอาศัยสมาธิสมบัติแล้ว จึงจะบรรลุอภิญญา ๖ ได้ อื่นจากสมาธิ 
สมบัติแล้วหาบรรลุได้ไม่ อุปนิสัยแห่งความแตกฉานในปฏิสัมภิทาทรงประกาศด้วย 
ปัญญา เพราะโยคีบุคคลอาศัยปัญญาสมบัติแล้ว จึงจะบรรลุปฏิสัมภิทา ๔ มิใช่ด้วย 
เหตุอย่างอื่น 

อนึ่ง การเว้นส่วนสุดคือกามสุขัลลิกานุโยค ทรงประกาศด้วยศีล การเว้นส่วนสุด 
คืออัตตกิลมถานุโยค ทรงประกาศด้วยสมาธิ การส้องเสพมัชฌิมาปฏิปทา ทรงประกาศ 
ด้วยปัญญา 

๑ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๓๖๙/๒๑๒ 
๒ ท. ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐, ยุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐ 
๓-๓-๓ ท. ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐, ‘ยุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘๓/๙๐ 
๔ ยุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๘๑/๕๓ 


10-1996 (0001-0008)8 


7 


1/5/11, 1:55*เห 



















๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อนึ่ง อุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงอบาย ทรงประกาศด้วยศีล อุบายเป็นเครื่อง 
ก้าวล่วงกามธาตุ ทรงประกาศด้วยสมาธิ อุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงภพทั้งปวง ทรง 
ประกาศด้วยปัญญา 

อนึ่ง การประหานกิเลสด้วยสามารถแห่งตทังคปหาน ทรงประกาศด้วยศีล 
การประหานกิเลสด้วยสามารถแห่งวิกขัมภนปหาน ทรงประกาศด้วยสมาธิ การประหาน 
กิเลสด้วยสามารถแห่งสมุจเฉทปหาน ทรงประกาศด้วยปัญญา 

อนึ่ง ปฏิปักขธรรมชั้นล่วงละเมิดแห่งกิเลสทั้งหลาย ทรงประกาศด้วยศีล ปฏิปักข- 
ธรรมชั้นครอบงำจิต ทรงประกาศด้วยสมาธิ ปฏิปักขธรรมชั้นอนุสัย ทรงประกาศ 
ด้วยปัญญา 

อนึ่ง การชำระสังกิเลสชั้นทุจริต ทรงประกาศด้วยศีล การชำระสังกิเลสชั้น 
ตัณหา ทรงประกาศด้วยสมาธิ การชำระสังกิเลสชั้นทิฏฐิ ทรงประกาศด้วยปัญญา 

อนึ่ง เหตุแห่งความเป็นพระโสดาบันและพระสกทาคามี ทรงประกาศด้วยศีล 
เหตุแห่งความเป็นพระอนาคามี ทรงประกาศด้วยสมาธิ เหตุแห่งความเป็นพระ 
อรหันต์ ทรงประกาศด้วยปัญญา จริงอยู่ พระโสดาบัน พระผู้มีพ'ระภาคตรัส'ว่า 
เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลาย พระสกทาคามีก็เช่นก้น พระอนาคามี ตรัสว่าเป็น 
ผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ ส่วนพระอรหันต์ ตรัสว่าเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในปัญญา 

คุณธรรมหมวดละสาม ๙ หมวดนี้ คือ สิกขา ๓, ศาสนามีความงาม ๓, 
อุปนิสัยแห่งความเป็นผู้มีวิชชา ๓ เป็นต้น, การเว้นส่วนสุดทั้งสองและการส้องเสพ 
มัชฌิมาปฏิปทา, อุบายเป็นเครื่องก้าวล่วงอบายเป็นต้น, การประหานกิเลสโดยอาการ 
๓, ธรรมเป็นปฏิปักษ์แห่งการล่วงละเมิดเป็นต้น, การชำระสังกิเลส ๓, เหตุแห่งความ 
เป็นพระโสดาบันเป็นต้น และคุณธรรมหมวดละสามอื่น ๆ อีกทำนองเดียวก้นนี้เป็น 
อันพระผู้มีพระภาคทรงประกาศแล้วด้วยศีล, สมาธิและปัญญาเพียงเท่านี้ด้วยประการ 
ฉฟ้ 


10-1996 (0001-0008)8 


1/5/11, 1:55/\1\/เ 



















ปริปีเฉทที่ ๑ 
สืลนิเทศ 


พรรณนาศีลโดยพิสดาร 

[๖] ก็แหละ วิ สุทธิมรรค คือทางแห่งวิสุทธินี้ แม้ว่าพระผู้มีพระภาคจะได้ 
ทรงแสดงโดยมุขคือศีลสมาธิปัญญาอันสงเคราะห์ด้วยคุณธรรมเป็นอเนกประการ 
ดังที่พรรณนามาแล้วก็ตาม นับว่าทรงแสดงไว้อย่างย่อมาก เหตุนั้น จึงยังไม่เพียงพอ 
เพื่อความเป็นอุปการะ แก่เวไนยสัตว์ทั่ว ๆ ไป ดังนั้น เพื่อจะพรรณนาความแห่ง 
วิสุทธิมรรคนั้นอย่างพิสดาร ขอตั้งปัญหากรรมปรารภถึงศีล เป็นประการแรก ดังนี้ เ¬ 
ป๋ญหาเรื่องศีล 

๑. อะไร ชื่อว่าศีล 

๒. ที่ชื่อว่าศีล เพราะอรรถว่ากระไร 

๓. อะไร เป็นลักษณะ, เป็นรส, เป็นอาการปรากฏและเป็นปทัฏฐานของศีล 
๔. ศีลมีอานิสงส์อย่างไร 
๔. ศีลนี้มีกี่อย่าง 

๖. อะไร เป็นความเศร้าหมองของศีล และ 
๗. อะไร เป็นความผ่องแผ้วของศีล 

วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๑ 

ในปัญหากรรมเหล่านั้น มีคำวิสัชนาดังต่อไปนี้ เ¬ 
ป้ญหาข้อว่า อะไร ชื่อว่าศีล วิสัชนาว่า ธรรมทั่งหลายมีเจตนาเป็นต้น 
ของบุคคลผู้งดเว้นจากปาณาติบาตเป็นต้นอยู่ก็ดี ของบุคคลผู้บำเพ็ญวัตตปฏิบัติอยู่ก็ 
ดี ชื่อว่าศีล คำนี้สมดังที่พระธรรมเสนาบดีสารีปุตตะกล่าวไวิในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค 


10-1996 (0009-0082)8 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 



















๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“อะไร ชื่อว่าศีล เจตนาชื่อว่าศีล เจตสิกชื่อว่าศีล สังวรชื่อว่าศีล การไม่ล่วงละเมิด 
ชื่อว่าศีล” ๑ 


เจตนาศีล 

ในศีลเหล่านั้น คำว่า เจตนาชื่อว่าศีล ได้แก่เจตนาของบุคคลผู้งดเว้นจาก 
บาปธรรมมีปาณาติบาตเป็นต้นอยู่ หรือเจตนาของบุคคลผู้กำลังบำเพ็ญวัตตปฏิบัติอยู่ 


เจตสิกศีล 

เจตสิก ชื่อว่าศีล ได้แก่ วิ รติเจตสิก ของบุคคลผู้งดเว้นจากบาปธรรมมี 
ปาณาติบาตเป็นต้น 

อีกประการหนึ่ง เจตนา ชื่อว่าศีล ได้แก่เจตนาในกรรมบถ ๗ ดวง ของบุคคล 
ผู้ละอยู่ซึ่งบาปธรรมทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้น เจตสิก ชื่อว่าศีล ได้แก่กุศลธรรม 
ทั้งหลายคือความไม่โลภ ความไม่พยาบาท ความเห็นชอบ ที่ตรัสไว่โดยนัยมีอาทิว่า 

ภิกษุละอภิซฌาแล้วเป็นผู้มีจิตปราศจากอภิซฌาอยู่ ๒ 

สังวรศีล 

สังวร ในคำว่า สังวรชื่อว่าศีล นี้ นักศึกษาพึงทราบโดยประการ ๕ อย่าง คือ 
ปาติโมกขสังวร ๑ สติสังวร ๑ ญาณสังวร ๑ ขันติสังวร ๑ วีริยสังวร ๑ 

ในสังวร ๕ อย่างนั้น สังวรนี้คือ “ภิกษุเป็นผู้เข้าถึงแล้ว เข้าถึงพร้อมแล้ว 
ด้วยความสังวรคือปาติโมกข์นี้” ๓ ชื่อว่า ปาติโมกขสังวร สังวร นี้ คือ “ภิกษุย่อมรักษา 
ซึ่งอินทรีย์คือจักษุ ย่อมถึงซึ่งความสังวรในอินทรีย์คือจักษุ” ๔ ชื่อว่า สติสังวร สังวร 
นี้ คือ “พระผู้มีพระภาคตรัสตอบปัญหาอชิตมานพว่า อชิตะ กระแสกิเลสเหล่าใดใน 
โลก สติเป็นเครื่องกั้นซึ่งกระแสเหล่านั้น เรากล่าวสติว่าเป็นเครื่องกั้นกระแสเหล่านั้น 
กระแสเหล่านั้นจะพึงตัดให้เด็ดขาดได้ด้วยปัญญา” ๕ ชื่อว่า ญาณสังวร แม้การเสพปัจจัย 


๑ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๓ ๙/๖๐ ๒ ท. ส. (ไทย) ๙/'๒๑๗/๗๔ 

อา อภิ. ว. (ไทย) อา ๕/๕๑๑ /อว ๘๗ ๔ ท. ส. (ไทย) ๙/๒๑ อา/ ๗ อา 

๕ ชุ. สุ. (ไทย) ๒๕/๑๐๔๒/๗๔๖, ชุ. จู. (ไทย) ๓๐/๖๐/๑๒ 


10-1996 (0009-0082)8 


10 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๑๑ 


ก็ถึงซึ่งอันรวมลงในญาณสังวรนี้ด้วย ส่วนสังวรนี้ใดซึ่งมาโดยนัยมีอาทิว่า “ภิกษุ 
เป็นผู้อดทนต่อความหนาว เป็นผู้อดทนต่อความร้อน” ๑ สังวรนี้ชื่อว่า ขันติ สังวร 
อนึ่ง สังวรใดที่มาโดยนัยมีอาทิว่า “ภิกษุย่อมไม , ให้กามวิตกซึ่งเกิดขึ้น แล้วตั้งอยู่ใน 
ภายใน” ๒ สังวรนี้ชื่อว่า วีริยสังวร แม้อาชีวปาริสุทธิคือความบริสุทธิ้แห่งอาชีพ ก็ถึง 
ซึ่งอันรวมลงในวีริยสังวรนี้ด้วย 

สังวรทั้ง ๕ อย่างนี้ก็ดี การงดเว้นจากวัตถุที่ประจวบเข้าของเหล่ากุลบุตรผู้กลัว 
บาปก็ดี แม้ทั้งหมดนี้ พึงทราบเถิดว่าเป็น สังวรศีล ด้วยประการฉะนี้ 

อวีติกกมศีล 

คำว่า การไม่ล่วงละเมิด ชื่อว่าศีล ได้แก่ การไม่ล่วงละเมิดที่เป็นไปทางกาย 
และเป็นไปทางวาจาของบุคคลผู้สมาทานศีลแล้ว 

การวิสัชนาปัญหาข้อว่า อะไรชื่อว่าศีล ประการแรก ยุติด้วยประการฉะนี้ 

วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๒ 

[๗] จะวิสัชนาในปัญหาชัอที่เหลือต่อไปดังนี้ ปัญหาข้อว่า ที่ ชื่อว่าศีลเพราะ 
อรรถว่ากระไร วิสัชนาว่า ที่ชื่อว่าศีลเพราะอรรถว่า ความปกติ ถาม ที่ว่าความ 
ปกติ นี้คืออย่าง'ไร ? ตอบอย่างหนึ่ง คือ ความทรงอยู่อย่างเรียบร้อย หมายความ 
ว่า ความเป็นผู้มีกิริยาทางกายเป็นต้นไม , เกะกะด้วยอำนาจความสุภาพเรียบร้อย 
อีกอย่างหนึ่ง คือ ความรองรับ หมายความว่า ภาวะที่รองรับด้วยสามารถเป็นฐาน 
รองรับกุศลธรรมทั้งหลาย ก็แหละ ความหมาย ๒ อย่างนี้เท่านั้น ใน สีล ศัพท์นี้ 
บรรดาอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในลักษณะของศัพท์รับรองต้องกัน ส่วนอาจารย์ฝ่ายอื่น 
พรรณนาความหมายใน สีล ศัพท์นี้ไว้แม่โดยนัยมีอาทิอย่างนี้ว่า ความหมายแห่ง 
สีลศัพท์ หมายความว่า ยอด ความหมายแห่งลืลศัพท์ หมายความว่า เย็น ฉะนี้ 
(ฉบับพม่า บาลีเป็น สิรฏุโซิ สีลตฺโถ, สีตลฏฺโซิ ลืลตฺโถ แปลตามนี้) 


๑ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๔/๒๔, องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๘/๔๔๘ 
๒ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๖/๒๔, องฺ ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๘/๔๔๐ 


10-1996 (0009-0082)8 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 



















๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๓ 

[๘] ลำดับนี้จะวิสัชนาในปัญหาข้อที่ว่า อะไรเป็นลักษณะ, เป็นรส, เป็นอาการ 
ปรากฏและเป็นปทัฏฐานของศีล ต่อไป ดังนี้ 

แม้ศีลนั้นถึงจะต่างกันโดยประเภทเป็นอันมาก ก็มีค'วามปกติ เป็นลักษณะ 
เหมือนรูปซึ่งต่างกันโดยประเภทเป็นอันมาก ก็มีภาวะจะพึงเห็นได้เป็นลักษณะ ฉะนั้น 
เหมือนอย่างว่า แม้รูปายตนะถึงจะต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากโดยที่ต่างกันด้วย 
สีเขียวสีเหลืองเป็นต้น ก็มีภาวะที่จะพึงเห็นได้เป็นลักษณะ เพราะถึงแม้รูปายตนะ 
จะต่างกันโดยประเภทแห่งสีเขียวเป็นต้น ก็ไม , พ้นไปจากภาวะที่จะพึงเห็นได้ ฉันใด 
แม้ศีลถึงจะต่างกันโดยประเภทเป็นอันมากโดยต่างกันมีเจตนาเป็นต้น ก็มีค'วามปกติ 
ซึ่งได้กล่าวมาแล้วด้วยสามารถแห่งความทรงอยู่อย่างเรียบร้อยของกิริยาทางกายเป็นต้น 
และด้วยสามารถแห่งความเป็นฐานรองรับกุศลธรรมทั้งหลายนั้นนั้นแลเป็นลักษณะ 
เพราะถึงแม้ศีลจะต่างกันโดยประเภทแห่งเจตนาเป็นต้น ก็ไม่พันไปจาก ความทรงอยู่ 
อย่างเรียบร้อย และ ความรองรับ ฉันนั้น 

อนึ่ง การขจัดเสียซึ่งความเป็นผู้ทุศีล หรือคุณคือความหาโทษมิได้ท่านกล่าวว่า 
เป็นรส ของศีลอัน มี ลักษณะดังกล่าวมาแล้ว โดยอรรถว่า เป็น กิจ และ เป็นสมบัติ 
เพราะฉะนั้น ชื่อว่าศีลนี้นักศึกษาพึงทราบว่า ที่ว่ามีการขจัดเสียซึ่งความเป็นผู้ทุศีล 
เป็นรสนั้น ด้วยรสเพราะอรรถว่า กิจ ที่ ว่า มี ความหาโทษ มิ ได้เป็นรสนั้น ด้วยรสเพราะ 
อรรถว่า สมบัติ เป็นความจริง ในปัญหากรรม มี ลักษณะเป็นต้น กิจ หรือ สมบัติ 
นั้นเองท่านเรียกว่า รส 

ศีลนี้นั้นมีความสะอาด เป็นอาการปรากฏ วิญญชนทั้งหลายรับรองกันว่า 
โอตตัปปะและหิริ เป็นปทัฏฐาน ของศีลนั้น จริงอยู่ ศีลนี้นั้นมีความสะอาดที่ตรัสไว้ 
อย่างนี้คือ “ความสะอาดกายความสะอาดวาจาความสะอาดใจ” ๑ เป็นอาการปรากฏ 
ย่อมปรากฏโดยสภาวะอันสะอาด ย่อมถึงภาวะอันจะพึงถือเอาได้ ส่วนหิริและ 
โอตตัปปะวิญญชนทั้งหลายรับรองกันว่าเป็นปทัฏฐานของศีลนั้น อธิบายว่า หิริและ 


๑ อง. ตก. (ไทย) ๒๐/๑๒๑-๑๒๒/๓๖๖-๓๖๗ 


10-1996 (0009-0082)8 


12 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๑๓ 


โอตตัปปะเป็นเหตุใกล้ของศีล เป็นความจริง เมื่อหิริและโอตตัปปะมีอยู่ ศีลจึงเกิดขึ้น 
และดำรงอยู่ เมื่อหิริและโอตตัปปะไม่มี ศีลย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ ตั้งอยู่ไม่ได้เลย 

นักศึกษาพึงทราบลักษณะ, รส, อาการปรากฏและปทัฏฐานของศีลตามที่ 
พรรณนามา ด้วยประการฉะนี้ 

วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๔ 

[๙] ปัญหาข้อว่า ศีลมีอานิสงส์อย่างไร วิสัชนาว่า ศีลนั้นมีอันได้ซึ่งคุณเป็น 
อันมากมีความไม , เดือดร้อนเป็นต้นเป็นอานิสงส์ สมดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า “อานนท์ 
กุศลศีลมีความไม่เดือดร้อนเป็นผล มีความไม่เดือดร้อนเป็นอานิสงส์แล” ๑ 

ยังมีพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้อย่างอื่นอีกว่า คหบดีทั้งหลาย อานิสงส์ของศีลสมบัติ 
ของบุคคลผู้มีศีล มี ๕ ประการเหล่านี้ อานิสงส์ ๕ ประการนั้น คืออะไรบ้าง ? 

๑. คหบดีทั้งหลาย บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลในโลกนี้ ย่อมประสบกองแห่ง 
โภคทรัพย์อันยิ่งใหญ่ซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสงส์ประการที่๑ของศีลสมบัติ 
ของบุคคลผู้มีศีล 

๒. คหบดีทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก เกียรติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ 
ด้วยศีล ย่อมพึงขจรไป นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๒ ของศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 

๓. คหบดีทั้งหลาย ข้ออื่นยัง มี อีก บุคคล ผู้มี ศีล สมบูรณ์ด้วยศีล เข้าไป สู่ 
สังคมใด ๆ จะเป็นสังคมกษัตริย์ก็ดี จะเป็นสังคมพราหมณ์ก็ดี จะเป็นสังคมคหบดี 
ก็ดี จะเป็นสังคมสมณะก็ดี ย่อมเข้าไปอย่างองอาจไม , เก้อเขิน นี้เป็นอานิสงส์ประการ 
ที่ ๓ ของศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 

๔. คหบดีทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้!ม่หลง 
ทำกาลกิริยา นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔ ของศีลสมบัติของบุคคลผู้มีศีล 

๔. คหบดีทั้งหลาย ข้ออื่นยังมีอีก บุคคลผู้มีศีล สมบูรณ์ด้วยศีลเบื้องหน้าแต่ 
แตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงสุคติ, โลกสวรรค์ นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ ๔ ของศีล 
สมบัติของบุคคลผู้มีศีล ๒ 


๑ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑/๑-©ว 

๒ ว. ม. (ไทย) ๕/๒๘๔/๙๙, ท. ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๐/๙๔, องฺ. ปณฺจก. (ไทย) ๒๒/'๒๑๓/©ว๔๖ 


10-1996 (0009-0082)8 


13 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 



















๑๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แม้อานิสงส์ของศีลอย่างอื่น ๆ เป็นอเนกประการซึ่งมีความเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจ 
เป็นต้น มีความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นที่สุด พระผู้มีพระภาคก็ไต้ตรัสไวิโดยนัยมีอาทิว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ถ้าภิกษุพึงมุ่งหวังอยู่ว่า ขอให้เราพึงเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจ เป็นที่ 
เคารพ และเป็นที่สรรเสริญของบรรดาภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย เธอพึงทำให้ 
บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายนั่นเถิด” ๑ 

ศีลมีคุณเป็นอันมากมีความไม่เดือดร้อนเป็นต้นเป็นอานิสงส์ ดังพรรณนามา 
ด้วยประการฉะนี้ 


อานิสงส์แห่งศีลอีกนัยหนึ่ง 

ที่พึ่งของกุลบุตรทั้งหลายในพระศาสนาเว้นเสียซึ่งศีลอัน 
ใดแล้วย่อมไม่มี ใครเล่าจะพึงพรรณนากำหนดอานิสงส์ 
ของศีลอันนั้นได้ 

นั้าคือศีลย่อมล้างมลทินอันใดของสัตว์ทั้งหลายได้ 
แม่นั้าสายใหญ่ ๆ คือ คงคา, ยมุนา, สรภู, สรัสวดี, 
อจิรวดีหรือมหีที่ไหลไป หาสามารถล้างมลทินนั้นของ 
สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ได้ไม่ 

ศีลที่รักษาดีแล้วเป็นศีลห่างไกลจากกิเลสมีความเย็น 
อย่างที่สุดนี้ ย่อมบันดาลความร้อนกลุ้มของสัตว์ทั้งหลาย 
ให้สงบลงได้ ลมปนฝนก็ดี จันทน์เหลืองก็ดี แก้วมุกดาหาร 
ก็ดี แก้วมณีก็ดี แสงจันทร์อ่อนก็ดี หาบันดาลความร้อน 
กลุ้มของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ให้สงบลงได้ไม่ 

กลิ่นอันใดที่ฟ้งไปได้ทั้งทวนลมและตามลมเสมอก้น 
กลิ่นอันนั้นที่จะทัดเทียมด้วยกลิ่นคือศีล จักมีแต่ที่ไหน 

บันไดสำหรับขึ้นสู่สวรรค์ หรือประตูในอันเข้าสู่นคร 
นฤพานอย่างอื่น ๆ ที่จะเสมอด้วยศีล จักมีแต่ที่ไหน 


๑ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๖๕/๕๗ 


10-1996 (0009-0082)8 


14 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๑๕ 


พระราชาทั้งหลายผู้ทรงประดับแล้วด้วยแก้วมุกดาและ 
แก้วมณีก็ไม่งามเหมือนนักพรตทั้งหลายผู้ประดับด้วย 
เครื่องประดับคือศีล 

ศีลของบุคคลผู้มีศีล ย่อมกำจัดภัยมีการตำหนิตน 
เป็นต้นเสียได้โดยประการทั้งปวง และย่อมบันดาลให้เกิด 
เกียรติและความหรรษาในกาลทุกเมื่อ 

นักศึกษาพึงทราบกถามุขอันแสดงถึงอานิสงส์ของศีล 
อันเป็นมูลรากแห่งคุณทั้งหลาย และเป็นเครื่องทำลายกำลัง 
แห่งโทษทั้งหลาย ด้วยประการดังพรรณนามาฉะนี้แล 

วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๕ 

[๑๐] ลำดับนี้จะวิสัชนาในปัญหากรรมข้อที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า ศีลนี้มีกี่อย่าง ต่อ 
ไป ดัง นี้ 

ศีลมีอย่างเดียว 

ศีลนี้สิ้นทั้งมวล ชื่อว่า มีอย่างเดียว ด้วยลักษณะคือความปกติของตน เป็น 
ประการแรก 


ศีล ๒ อย่าง 


ศีล ๒ อย่าง หมวดที่ ๑ โดยแยกเป็น จาริตตศีล ๑ วาริตตศีล ๑, 

ศีล ๒ อย่าง หมวดที่ ๒ โดยแยกเป็น อาภิสมาจาริกศีล ๑ อาทิพรหมจริยก- 


ศีล ๒ อย่าง 
ศีล ๒ อย่าง 
ศีล ๒ อย่าง 
ศีล ๒ อย่าง 
ศีล ๒ อย่าง 


หมวดที่ ๓ โดยแยกเป็น 
หมวดที่ ๔ โดยแยกเป็น 
หมวดที่ ๕ โดยแยกเป็น 
หมวดที่ ๖ โดยแยกเป็น 
หมวดที่ ๗ โดยแยกเป็น 


วิรติศีล ๑ อวิรติศีล ๑, 

นิลสิตคล ๑ อนิสสิตคล ๑, 

กาลปริยันตศีล ๑ อาปาณโกฏิกศีล ๑, 
สปริยันตศีล ๑ อปริยันตศีล ๑, 

โลกิยศีล ๑ โลกุตตรศีล ๑ 


10-1996 (0009-0082)8 


15 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 


















๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ศีล ๓ อย่าง 


ศีล ๓ อย่าง หมวดที่ ๑ 
ศีล ๓ อย่าง หมวดที่ ๒ 
ธัมมาธิปไตยศีล ๑, 

ศีล ๓ อย่าง หมวดที่ ๓ 
ปฏิปัสสิทธิศีล ๑, 

ศีล ๓ อย่าง หมวดที่ ๔ 
ศีล ๓ อย่าง หมวดที่ ๕ 


โดยแยกเป็น หืนศีล ๑ มัชฌิมศีล ๑ ปณีตศีล ๑, 
โดยแยกเป็น อัตตาธิปไตยศีล ๑ โลก'าธิป’ไตยศีล ๑ 

โดยแยกเป็น ปรามัฏฐศีล ๑ อปรามัฏฐศีล ๑ 

โดยแยกเป็น วิสุทธศีล ๑ อริสุทธศีล ๑ เวมดิกศีล ๑, 
โดยแยกเป็น เสกขศีล ๑ อเสกขศีล ๑ เนวเสกขนา- 


เสกขศีล ๑ 


ศีล ๔ อย่าง 

ศีล ๔ อย่าง หมวดที่ ๑ โดยแยกเป็น หานภาคิยศีล ๑ ฐิติภาคิยศีล ๑ 
วิเสสภาคิยศีล ๑ นิพเพธภาคิยศีล ๑, 

ศีล ๔ อย่าง หมวดที่ ๒ โดยแยกเป็น ภิกขุศีล ๑ ภิกขุนีศีล ๑ อนุปสัมปันนศีล ๑ 
คห์ฏฐศล ๑, 

ศีล ๔ อย่าง หมวดที่ ๓ โดยแยกเป็น ปกติศีล ๑ อาจารศีล ๑ ธัมมตาศีล ๑ 
ปุพพเหตุกศีล ๑, 

ศีล ๔ อย่าง หมวดที่ ๔ โดยแยกเป็น ปาดิโมกขสังวรศีล ๑ อินทรียสังวรศีล ๑ 
อาชีวปาริสุทธิศีล ๑ ปัจจยสันนิลสิตศีล ๑ 

ศีล ๕ อย่าง 

ศีล ๕ อย่าง หมวดที่ ๑ โดยแยกเป็น ปริยันตปาริสุทธิศีลเป็นต้น ข้อนี้ 
สมจริง ดังที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีปุตตะแสดงไวิในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า 
“ศีล ๕ อย่าง คือ ปริยันตปาริสุทธิศีล ๑ อปริยันตปาริสุทธิศีล ๑ ปริปุณณ- 
ปาริสุทธิศีล ๑ อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล ๑ ปฏิปัสสัทธิปาริสุทธิศีล ๑” ๑ 

ศีล ๕ อย่าง หมวดที่ ๒ โดยแยกเป็น ปหานศีล ๑ เวรมณีศีล ๑ เจตนาศีล ๑ 
สังวรคล ๑ อวติกกมศล ๑ 


๑ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๓๗/๕๗ 


10-1996 (0009-0082)8 


16 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๑๗ 


อธิบายศีลมีอย่างเดียว 

[๑๑] ในบรรดาศีลเหล่านั้น อรรถาธิบายในส่วนแห่งศีลมีอย่างเดียว นักศึกษา 
พึงทราบ โดยนัยที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเทียว 

อธิบายศีล ๒ หมวดที่ ๑ 

ในส่วนแห่งศีลมี ๒ อย่าง มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ การบำเพ็ญสิกขาบทตามที่ 
พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติ ไว้ ว่า สิ่งนี้ควรทำ ดังนี้ อันใด การบำเพ็ญสิกขาบทนั้น 
ชื่อว่า จาริตตศีล การ ไม่ ฝ่าแนสิกขาบทที่ทรงห้ามไว้ว่า สิ่งนี้ไม่ควรทำ ดังนี้ อันใด 
การไม่ฝ่าแนนั้นชื่อว่า วาริตตศีล ในศีล ๒ อย่างนั้น มีอรรถวิเคราะห์ถ้อยคำดังนี้ 
บุคคลทั้งหลายย่อมประพฤติในศีลนั้น คือเป็นไปด้วยความเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ใน 
ศีลทั้งหลาย ฉะนั้นศีลนั้น ชื่อว่า จาริตตศีล แปลว่า ศีลเป็นที่ประพฤติตามของ 
บุคคลทั้งหลาย, ย่อมป้องกันคือรักษา ซึ่งสิกขาบทที่พระผู้มีพระภาคทรงห้ามด้วย 
ศีลนั้น ฉะนั้นศีลนั้น ชื่อว่า วาริตตศีล แปลว่า ศีลเป็นเครื่องป้องกันสิกขาบทที่ทรง 
ห้าม, ในศีล ๒ อย่างนั้น จาริตตศีลสำเร็จด้วยศรัทธา และวีริยะ วาริตตศีลสำเร็จ 
ด้วยศรัทธา 

ศีล ๒ อย่างโดยแยกเป็นจาริตตศีลและวาริตตศีล ยุติด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายศีล ๒ หมวดที่ ๒ 

ในศีล ๒ อย่าง หมวดที่ ๒ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ คำว่า อภิสมาจาร 
ได้แก่ ความประพฤติอย่างสูง อภิสมาจารศัพท์นั้นแหละสำเร็จรูปเป็น อาภิสมาจาริก 
อีกอย่างหนึ่ง สิกขาบทที่ทรงบัญญัติปรารภอภิสมาจาร ชื่อว่า อาภิสมาจาริก คำว่า 
อาภิสมาจาริก นี้เป็นชื่อของศีลที่นอกเหนือไปจากอาชีวัฏฐมกศีล 

ศีลชื่อว่า อาทิพรหมจริยก เพราะเหตุว่า เป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์คำ 
ว่า อาทิพรหมจริยก นี้เป็นชื่อของ อาซีวัฏฐมกศีล เป็นความจริง ศีลนั้นมีภาวะ 
เป็นเบื้องต้นของมรรค เพราะเป็นสิ่งที่จะต้องชำระให้บริสุทธไนกาลอันเป็นส่วนเบื้อง 
ต้นนั้นเทียว เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่า “ก็แหละ กายกรรม วจีกรรม 
อาชีพของภิกษุนั้น ย่อมเป็นสภาพบริสุทธิ้ด้วยดีในเบื้องต้น โดยแท้แล” ๑ 


๑ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๔๓๑/๔๙๐ 


10-1996 (0009-0082)8 


17 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 



















๑๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อีกประการหนึ่ง สิกขาบทเหล่าใดที่ตรัสไว้ว่าเป็นสิกขาบทเล็ก ๆ น้อย ๆ สิกขาบทนี้ 
จัดเป็น อาภิสมาจาริกศีล สิกขาบทที่เหลือจัดเป็น อาทิพรหมจริยกศีล 

อีกประการหนึ่ง สิกขาบทที่นับเนื่องในอุภโตวิภังค์ (คำว่าอุภโตวิภังค์ ได้แก่ 
วิภังค์ ๒ คือ ภิกขุวิภังค์และภิกขุนีวิภังค์) ชื่อว่า อาทิพรหมจริยกศีล สิกขาบทที่ 
นับเนื่องในขันธกะและวัตรชื่อว่า อาภิสมาจาริกศีล อาทิพรหมจริยกศึลจะสำเร็จ 
ได้ก็ด้วยความสมบูรณ์แห่งอาภิสมาจาริกศีลนั้น เพราะเหตุฉะนั้นแหละ พระผู้มีพระภาค 
จึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนั้นหนา ไม่ทำอาภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้ว 
จักทำอาทิพรหมจริยกธรรมให้บริบูรณ์ดังนี้ ข้อนี้ มิใช่ฐานะที่จะมีได้” ๑ 

ศีล ๒ อย่างโดยแยกเป็นอาภิสมาจาริกศีลและอาทิพรหมจริยกศีล ยุติด้วย 
ประการฉะนี้ 


อธิบายศีล ๒ หมวดที่ ๓ 

ในศีล ๒ อย่าง หมวดที่ ๓ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ ภาวะสักว่าความงดเว้น 
จากบาปธรรมทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้น ชื่อว่า วิรติศีล คุณธรรมที่เหลือมีเจตนา 
เป็นต้น ชื่อว่า อวิรติศีล 

ศีล ๒ อย่างโดยแยกเป็นวิรติศีลและอวิรติศีล ยุติด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายศีล ๒ หมวดที่ ๔ 

ในศีล ๒ อย่าง หมวดที่ ๔ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ คำว่า นิลลัย ได้แกนิลลัย 
๒ อย่าง คือ ตัณหานิลลัย ๑ ทิฏฐินิลลัย ๑ ในศีล ๒ อย่างนั้น ศีลใดที่บุคคล 
ปรารถนาภวสมบัติให้เป็นไปอย่างนี้ว่า “เราจักได้เป็นเทพเจ้าหรือเทวดาตนใดตน 
หนึ่งด้วยศีลนี้” ศีลนี้ชื่อว่า ตัณหานิลสิตศีล ศีลใดที่บุคคลให้เป็นไปด้วยทิฏฐิล้วน ๆ 
อย่าง นี้ ว่า “เราจักเป็นผู้บริสุทธิ้ด้วยศีล นี้” ศีล นี้ ชื่อว่า ทิฏฐินิลสิตศีล ส่วนศีลใด 
ที่เบีนโลกุดดรศีล และเป็นโลกิยศีลแต่เป็นเหตุแห่งโลกุตตรศีลนั้น เฉพาะศีลนี้ชื่อว่า 
อนิสสิตศีล 

ศีล ๒ อย่างโดยแยกเป็นนิลสิตศีลและอนิสสิตศีล ยุติด้วยประการฉะนี้ 


๑ องฺ. ปณฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๑/๒๔ 


10-1996 (0009-0082)8 


18 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๑๙ 


อธิบายศีล ๒ หมวดที่ ๕ 

ในศีล ๒ อย่าง หมวดที่ ๕ มีอรรถาธิบายด้งต่อไปนี้ศีลที่บุคคลสมาทาน กำหนด 
เวลาชื่อว่า กาลปริยันตศีล ศีลที่บุคคลสมาทานตลอดชีวิตแล้วคงให้ดำเนิน ไปได้ 
เหมือนอย่างนั้น ชื่อว่า อาปาณโกฏิกศีล 

ศีล ๒ อย่างโดยแยกเป็นกาลปริยันตศีลและอาปาณโกฏิกศีล ยุติด้วยประการฉะนี้ 


อธิบายศีล ๒ หมวดที่ ๖ 

ในศีล ๒ อย่าง หมวดที่ ๖ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ ศีลที่มีความเห็นด้วย 
สามารถแห่งลาภ, ยศ, ญาติ, อวัยวะและชีวิตเป็นที่สุด ชื่อว่า สปริยันตศีล ศีลที่ 
ตรงกันข้าม ชื่อว่า อปริยันตศีล สมจริงดังที่ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีปุตตะกล่าวไว้ 
ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า “ศีลมีที่สุดนั้นเป็นอย่างไร ? ศีลมีลาภเป็นที่สุดมีอยู่ 
ศีลมียศเป็นที่สุดมีอยู่ ศีลมีญาติเป็นที่สุดมีอยู่ ศีลมีอวัยวะเป็นที่สุดมีอยู่ ศีลมีชีวิต 
เป็นที่สุดมีอยู่ ศีลมีลาภเป็นที่สุดนั้น เป็นอย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ ย่อม 
ล่วงละเมิดสิกขาบทตามที่ตนสมาทานแล้ว เพราะลาภเป็นเหตุ เพราะลาภเป็นปัจจัย 
เพราะลาภเป็นตัวการ นี้ชื่อว่า ศีลมีลาภเป็นที่สุดนั้น” ๑ แม้ศีลทั้งหลายนอกนี้ นักศึกษา 
ก็พึงอธิบายให้พิสดาร โดยทำนองนี้นั้นเทียว แม้ในอธิการวิสัชนาอปริยันตศีล 
ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีปุตตะก็ได้กล่าวไว้ว่า “ศีลที่มิใช่มีลาภเป็นที่สุดนั้น เป็น 
อย่างไร ? บุคคลบางคนในโลกนี้ แม้แต่จิตก็ไม , ให้เกิดขึ้น เพื่อล่วงละเมิดสิกขาบท 
ตามที่ตนสมาทานแล้ว เพราะลาภเป็นเหตุ เพราะลาภเป็นปัจจัย เพราะลาภเป็น 
ตัวการ ไฉนเขาจักล่วงละเมิด นี้ชื่อว่า ศีลมิใช่มีลาภเป็นที่สุดนั้น” ๒ แม้ศีลทั้งหลาย 
นอกนี้นักศึกษาก็พึงอธิบายให้พิสดารโดยทำนองนี้นั้นเทียว 

ศีล ๒ อย่างโดยแยกเป็นสปริยันตศีลและอปริยันตศีล ยุติด้วยประการฉะนี้ 


๑ ชุ. ป. (ไทย) ๓®/๓๘/๙๗-๕๘ 
๒ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๓๘ /๕๙ 


10-1996 (0009-0082)8 


19 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 



















๒๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อธิบายศีล ๒ หมวดที่ ๗ 

ในศีล ๒ อย่าง หมวดที่ ๗ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ ศีลที่ประกอบด้วยอาสวะ 
แม้ทุกประเภท ชื่อว่า โลกิยศีล ศีลที่ไม่ประกอบด้วยอาสวะ ชื่อว่า โลกุตตรศีล 
ในศีล ๒ อย่างนั้น โลกิยศีลย่อมนำมาซึ่งภพชั้นวิเศษ และเป็นเหตุแห่งอันออก 
จากภพด้วย สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “วินัยเพื่อประโยชน์แก , ความสังวร 
ความสังวรเพื่อประโยชน์แก่ความไม่เดือดร้อนใจ ความไม่เดือดร้อนใจเพื่อประโยชน์ 
แก , ความปราโมช ความปราโมชเพื่อประโยชน์แก่ปีติ ปีติเพื่อประโยชน์แก่ความ 
สงบใจ ความสงบใจเพื่อประโยชน์แก , ความสุข ความสุขเพื่อประโยชน์แก่สมาธิ 
สมาธิเพื่อประโยชน์แก , ยถาภูตญาณทัสสนะ ๑ ยถาภูตญาณทัสสนะเพื่อประโยชน์แก่ 
นิพพิทา นิพพิทาเพื่อประโยชน์แก , วิราคะ วิราคะเพื่อประโยชน์แก , วิมุตติ วิมุตติ 
เพื่อประโยชน์แก่วิมุตติญาณทัสสนะ วิมุตติญาณทัสสนะเพื่อประโยชน์แก่อนุปาทา- 
ปรินิพพาน, การหลุดพ้นแห่งอนุปาทาจิตนี้ใด การพูดวินัยก็มีการหลุดพันแห่ง 
อนุปาทาจิตนั้นเป็นประโยชน์ การปรึกษาวินัยก็มีการหลุดพันแห่งอนุปาทาจิตนั้น 
เป็นประโยชน์ การเข้าไปอิงวินัยก็มีการหลุดพันแห่งอนุปาทาจิตนั้นเป็นประโยชน์ 
การเงี่ยโสตลงฟังวินัยก็มีการหลุดพันแห่งอนุปาทาจิตนั้นเป็นประโยชน์” ๒ โลกุตตรศีล 
ย่อมนำมาซึ่งการออกจากภพและเป็นภูมิแห่งปัจจเวกขณญาณด้วย 

ศีล ๒ อย่างโดยแยกเป็นโลกิยศีลและโลกุตตรศีล ยุติด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายศีล ๓ หมวดที่ ๑ 

[๑๒] ในบรรดาศีล ๓ อย่าง มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ ในศีล ๓ อย่าง 
หมวดที่ ๑ ความว่า ศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไปด้วยฉันทะ วิริยะ จิตตะ หรือวิม้งสา 
ชั้นตํ่าชื่อว่า หืนศีล ศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไป ด้วยอิทธิบาทธรรมทั้งหลายมีฉันทะ 
เป็นต้น ชั้นปานกลาง ชื่อว่า ม้ชฌิ มศีล ศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไปด้วยอิทธิบาท 
ธรรมทั้งหลายชั้นประณีต ชื่อว่า ปณีตศีล 


๑ คำว่า ยถาภูตญาณทัสสนะ ได้แก่ปัจจยปริคคหญาณ ในญาณ ๑๖, นิพพิทา ได้แก่นิพพิทาญาณ, วิราคะ 
ได้แก่ มัคคญาณ, วิมุตติ ได้แก่ผลญาณ, วิมุตติญาณทัสสนะ ได้แก่ปัจจเวกขณญาณ 
๒ วิ. ป. (ไทย) ๘/๓๖๖/๕๕๒ 


10-1996 (0009-0082)8 


20 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๒๑ 


อีกอย่างหนึ่ง ศึลที่บุคคลสมาทานด้วยความเป็นผู้ใคร่ยศ ชื่อว่า หืนศีล ศึลที่ 
บุคคลสมาทานด้วยความเป็นผู้ใคร่ผลบุญ ชื่อว่า มัชฌิมศีล ศีลที่บุคคลสมาทาน 
เพราะอาศัยอริยภาพว่า ศีลนี้เป็นสิ่งที่ควรทำ ชื่อว่า ปณีตศีล 

อีกอย่างหนึ่ง ศีลที่หม่นหมองไปด้วยบาปธรรมทั้งหลาย มีการยกตนและ 
ข่มผู้อื่นเป็นต้นอย่างนี้ว่า เราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ส่วนภิกษุอื่น ๆ นี้นั้นเป็นผู้ทุศีล 
มีบาปธรรม ชื่อว่า หืนศีล ศีลที่ไม่หม่นหมองอย่างนั้นแต่เป็นชั้นโลกิยะ ชื่อว่า 
มัชฌิมศีล ศีลชั้นโลกุตตระ ชื่อว่า ปณีตศีล 

อีกอย่างหนึ่ง ศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไปเพื่อต้องการภวสมบัติและโภคสมบัติ 
ด้วยอำนาจแห่งตัณหา ชื่อว่า หืนศีล ศีลที่บุคคลประพฤติเป็นไปเพื่อต้องการความ 
หลุดพ้นสำหรับตน ชื่อว่า มัชฌิมศีล ปารมิตาศีลที่พระโพธิสัตว์ประพฤติเป็นไป 
เพื่อต้องการความหลุดพันสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ชื่อว่า ปณีตศีล 

ศีล ๓ อย่างโดยแยกเป็นหีนศีล, มัชฌิมศีลและปณีตศีล ยุติด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายศีล ๓ หมวดที่ ๒ 

ในศีล ๓ อย่าง หมวดที่ ๒ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ ศีลที่บุคคลผู้!คร่เพื่อจะ 
สละทิ้งสิ่งซึ่งไม่สมควรแก , ตน ผู้มีตนเป็นที่เคารพ ประพฤติเป็นไปแล้วด้วยความ 
คารวะในตน ชื่อว่า อัตตาธิปไตยศีล ศีลที่บุคคลผู้ใคร่เพื่อจะหลีกเลี่ยงการตำหนิ 
ของชาวโลก ผู้มีโลกเป็นที่เคารพ ประพฤติเป็นไปแล้วด้วยความคารวะในโลก ชื่อว่า 
โลกาธิปไตยศีล ศีลที่บุคคลผู้!คร่เพื่อจะบูชาความยิ่งใหญ่ของธรรม ผู้มีธรรมเป็นที่ 
เคารพ ประพฤติเป็นไปแล้วด้วยความคารวะในธรรม ชื่อว่า ธัมมาธิปไตยศีล 
ศีล ๓ อย่าง โดยแยกเป็นอัตตาธิปไตยศีลเป็นต้น ยุติด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายศีล ๓ หมวดที่ ๓ 

ในศีล ๓ อย่าง หมวดที่ ๓ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ ศีลใดที่ข้าพเจ้าเรียกว่า 
นิลสิตศีลในหมวด ๒ ศีลนั้นชื่อว่า ปรามัฏฐศีล เพราะอันตัณหาและทิฏฐิถูกต้อง 
แล้ว ศีลอันเป็นเหตุแห่งมัคคญาณของกัลยาณปุถุชน และประกอบด้วยมัคคญาณ 
ของพระเสกขบุคคลทั้งหลาย ชื่อว่า อปรามัฏฐศีล ศีลอันประกอบด้วยผลญาณของ 
พระเสกขะและพระอเสกขบุคคลทั้งหลาย ชื่อว่า ปฏิปัสสัทธิศีล 

ศีล ๓ อย่างโดยแยกเป็นปรามัฏฐศีลเป็นต้น ยุติด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0009-0082)8 


21 


1/5/11, 1:56/\1\/เ 


















๒๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อธิบายศีล ๓ หมวดที่ ๔ 

ในศีล ๓ อย่าง หมวดที่ ๔ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ ศีลใดที่ภิกษุไม่ต้องอาบัติ 
บำเพ็ญแล้ว หรือที่ต้องแล้วได้ทำกลับคืนอีก ศีลนั้นชื่อว่า วิ สุทธิศีล ศีลที่ภิกษุ 
ต้องอาบัติ แล้วไม่ได้ทำกลับคืน ชื่อว่า อวิสุ ทธิศีล ศีลของภิกษุผู้สงสัยในวัตถุก็ดี 
ในอาบัติก็ดี ในอัชฌาจารก็ดี ชื่อว่า เวม ดิกศีล ในศีล ๓ อย่างนั้น อวิสุทธิศีลอัน 
โยคีบุคคลพึงทำให้บริสุทธื้ เมื่อความสงสัยเกิดขึ้นอย่าได้ทำการล่วงละเมิดวัตถุ พึงกำจัด 
ความสงสัยเสีย ความผาสุกใจจักมีแก่โยคีบุคคลนั้นด้วยอาการอย่างนี้ 

ศีล ๓ อย่างโดยแยกเป็นวิสุทธิศีลเป็นต้น ยุติด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายศีล ๓ หมวดที่ ๕ 

ในศีล ๓ อย่าง หมวดที่ ๕ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ ศีลที่ประกอบด้วย 
อริยมัคคญาณ ๔ และประกอบด้วยสามัญผล ๓ ชื่อว่า เสกขศีล ศีลที่ประกอบด้วย 
อรหัตผลชื่อว่า อเสกขศีล ศีลที่เหลือชื่อว่า เนวเสกขนาเสกขศีล 

ศีล ๓ อย่างโดยแยกเป็นเสกขศีลเป็นต้น ยุติด้วยประการฉะนี้ 

ส่วนในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีปุตตะกล่าวไว้ว่า 
“โดยที่แม้ความปกติของพวกสัตว์นั้น ๆ ในโลกที่คนทั้งหลายอาศัยใช้พูดกันอยู่ว่า 
‘คนนี้มีสุขเป็นปกติ คนนี้มีทุกข์เป็นปกติ คนนี้มีการทะเลาะเป็นปกติ คนนี้ประดับตน 
เป็นปกติ’ ดังนี้ก็เรียกว่าศีล” ฉะนั้น โดยปริยายนั้น ศีลก็มีอยู่ ๓ อย่างคือ กุศลศีล ๑ 
อกุศลศีล ๑ อัพยากตศีล ๑ ศีล ๓ อย่างโดยแยกเป็นกุศลศีลเป็นต้น ยุติด้วย 
ประการฉะนี้ ในศีล ๓ อย่างนั้น อกุศลศีล ย่อมเช้ากันไม่ได้กับอาการของศีลที่ 
ประสงค์เอาในอรรถนี้ มีลักษณะเป็นต้นแม้สักอาการเดียว ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงมิได้ 
ยกมาไวิในอธิการนี้ เพราะฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบภาวะที่ศีลนั้นมี ๓ อย่าง โดยนัย 
เท่าที่บรรยายมาแล้วเท่านั้น 


10-1996 (0009-0082)8 


22 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๒๓ 


อธิบายศีล ๔ หมวดที่ ๑ 

[๑๓] ในบรรดาศีล ๔ ทั้งหลาย ศีล ๔ อย่าง หมวดที่ ๑ มีอรรถาธิบายดังต่อ 

ไป นี้ 

ภิกษุใดในศาสนานี้ ชอบคบแต่พวกภิกษุทุศีล ไม่ชอบ 
คบพวกภิกษุมีศีล มองไม่เห็นโทษในการล่วงละเมิดวัตถุ 
เป็นผู้โง่เซอะ มากไปด้วยความดำริผิด ไม่รักษาอินทรีย์ 
ทั้งหลาย ศีลของภิกษุเช่นนี้นั่นแล จัดเป็นหานภาคิยศีล 
ส่วนภิกษุใดในศาสนานี้ เป็นผู้พอใจอยู่ด้วยศีลสมบัติ 
ไม่ทำความพอใจให้เกิดขึ้นในการบำเพ็ญกัมมัฏฐานเนือง ๆ 
ศีลของภิกษุนั่นผู้ยินดีเฉพาะเพียงแค 1 ศีล ไม่พยายามเพื่อ 
คุณเบื้องสูงขึ้นไป จัดเป็นฐิติภาคิยศีล อนึ่ง ภิกษุใดใน 
ศาสนานี้ ผู้มีศีลสมบูรณ์แล้ว ยังพยายามเพื่อต้องการ 
สมาธิต่อไปอีก ศีลของภิกษุนี้ จัดเป็นวิเสสภาคิยศีล 
อนึ่ง ภิกษุใดในศาสนานี้ ไม่ยินดีอยู่แต่เฉพาะแค่ศีลสมบัติ 
ย่อมประกอบเนือง ๆ ซึ่งนิพพิทา คือวิปัสสนาต่อไป ศีล 
ของภิกษุนี้ จัดเป็นนิพเพธภาคิยศีล 

ศีล ๔ อย่างโดยจำแนกเป็นหานภาคิยศีลเป็นต้น ยุติด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายศีล ๔ หมวดที่ ๒ 

ในศีล ๔ อย่าง หมวดที่ ๒ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ สิกขาบททั้งหลายที่ทรง 
บัญญัติปรารภเฉพาะพวกภิกษุ และสิกขาบทเหล่าใดที่พวกภิกษุเหล่านั้นจะต้อง 
รักษานอกเหนือจากบทบัญญัติของภิกษุณีทั้งหลาย นี้ชื่อว่า ภิกขุศีล สิกขาบททั้งหลาย 
ที่ทรงบัญญัติปรารภเฉพาะพวกภิกษุณี และสิกขาบทเหล่าใดที่พวกภิกษุณีจะต้องรักษา 
นอกเหนือจากบทบัญญัติของภิกษุทั้งหลาย นี้ชื่อว่า ภิกขุนีศีล ศีล ๑๐ ประการของ 
สามเณรและสามเณรี ชื่อว่า อนุปสัมปันนศีล สิกขาบท ๕ ประการด้วยอำนาจแห่ง 
นิจศีล หรือในเมื่อมีความอุตสาหะ ก็สิกขาบท ๑๐ ประการ และสิกขาบท ๘ ประการ 
ด้วยสามารถองค์แห่งอุโบสถ สำหรับอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย นี้ชื่อว่า คห้ฏ ฐ ศีล 

ศีล ๔ อย่างโดยแยกเป็นภิกขุศีลเป็นต้น ยุติด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0009-0082)8 


23 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















๒๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อธิบายศีล ๔ หมวดที่ ๓ 

ในศีล ๔ อย่าง หมวดที่ ๓ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ การไม่ล่วงละเมิด 
(เบญจศีล) ของพวกมนุษย์ชาวอุดตรกุรุทวีปทั้งหลาย จัดเป็น ปกติศีล จารีต 
ประเพณีในขอบเขตของตน ๆ ของตระกูลของตำบลและของลัทธิเดียรถีย์ทั้งหลาย 
จัดเป็น อาจารศีล ศีลพระมารดาของพระโพธิสัตว์ที่ตรัสไว้อย่างนี้ว่า “อานนท์ 
ในกาลใดพระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระครรภ์พระมารดา ความพอพระทัยในบุรุษอัน 
ประกอบด้วยกามคุณ ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระมารดาพระโพธิสัตว์” ๑ ดังนี้ ศีลนี้จัดเป็น 
ธมมตาศีล อนึ่ง ศีลในชาตินั้น ๆ ของจำพวกสัตว์ผู้บริสุทธิ้ เช่นพระมหากัสสปะ 
เป็นต้นและของพระโพธิสัตว์ จัดเป็น ปุพพเหดุกศีล 

ศีล ๔ อย่างโดยแยกเป็นปกติศีลเป็นต้น ยุติด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายศีล ๔ หมวดที่ ๔ 

ในศีล ๔ อย่าง หมวดที่ ๔ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ ศีล'ใดที่-พระผู้มีพ'ระภาค 
ตรัสไว้อย่างนี้ว่า “ภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้สำรวมด้วยความสังวรคือปาติโมกข์ ถึงพร้อม 
ด้วยอาจารและโคจร มีปกติมองเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อย สมาทานศึกษา 
อยู่ในสิกขาบททั้งหลาย” ๒ ศีลนี้ชื่อว่า ปา ติ โมกขสังวรศีล 

อนึ่ง ศีลใดที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยจักษุแล้วไม่ยึดถือ 
ซึ่งนิมิต ไม่ยึดถือซึ่งอนุพยัญชนะ อกุศลบาปธรรมทั้งหลายคืออภิชฌาและโทมนัส 
ย่อมไหลไปสู่ภิกษุนั้นผู้!ม่สำรวมซึ่งจักขุนทรีย์เพราะมีจักขุนทรีย์ใดเป็นเหตุ เธอย่อม 
ปฏิบัติเพื่อสังวรซึ่งจักขุนทรีย์นั้น ย่อมรักษาซึ่งจักขุนทรีย์ ย่อมถึงความสังวรใน 
จักขุนทรีย์, ได้ยินเสียงด้วยโสตะแล้ว....ได้ดมกลิ่นด้วยฆานะแล้ว...ได้ลิ้มรสด้วยชิวหา 
แล้ว....ได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายแล้ว....ได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วย่อมไม่ยึดถือ 
ซึ่งนิมิต....ย่อมถึงซึ่งความสังวรในมนินทรีย์” ฉะนี้ ศีลนี้จัดเป็น อินทรียสังวรศีล 


๑ ท. ม. (ไทย) ๑๐/๒๑/๑๒, ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๒๐๓/๒๓๘ 
๒ ท. ส. (ไทย) ๙/๑๙๓/๖๔, อภ. ว. (ไทย) ๓๔/๔๐๘/๓๘๕ 


10-1996 (0009-0082)8 


24 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๒๕ 


อนึ่ง การวิรัติจากมิจฉาอาชีพอันใด ซึ่งเป็นไปด้วยอำนาจแห่งการล่วงละเมิด 
ซึ่งสิกขาบท ๖ ประการ ที่ทรงบัญญัติไว้เพราะมีอาชีวะเป็นเหตุ และด้วยอำนาจ 
แห่งบาปธรรมทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ คือ “การหลอกลวง การพูดเลาะเล็ม การกระทำ 
นิมิต การด่าแช่ง การแสวงหาลาภด้วยลาภ” นี้จัดเป็น อาชีวปาริสุทธิศีล 

การบริโภคปัจจัย ๔ อันบริสุทธิใด้วยการพิจารณา ที่ตรัสไวิโดยนัยมีอาทิว่า 
“ภิกษุพิจารณาโดยแยบคายแล้ว จึงใช้สอยจีวร เพียงเพื่อกำจัดเสียซึ่งความเย็น...” ๑ 
ฉะนี้ จัดเป็น ปัจจยสันนิลสิตศีล 

อธิบายปาติโมกขสังวรศีล 

[๑๔] ในปาติโมกขสังวรศีลเป็นต้นนั้น มีกถาวินิจฉัยพร้อมทั้งการพรรณนา 

ตามลำดับ บทจำเดิมตั้งแต่ต้น ดังต่อไปนี้ 

บทว่า อิธ หมายความว่าในศาสนานี้ บทว่า ภิกขุ ได้แก่กุลบุตรผู้บวชด้วย 
ศรัทธา ที่ได็โวหารว่าอย่างนั้น เพราะเป็นผู้เห็นภัยในสงสารอย่างหนึ่ง เพราะเป็นผู้!ซั 
ผ้าที่ถูกทำลายแล้วเป็นต้นอย่างหนึ่ง บทว่า ปา ติ โมกข ในคำว่า สำรวมแล้วด้วย 
สังวรคือปาติโมกข์นี้ ได้แก่ศีลอันเป็นสิกขาบท จริงอยู่ ศีลอันเป็นสิกขาบทนั้น 
เรียกว่า ปาติโมกข เพราะคุ้มครองรักษาภิกษุนั้น คือปลดเปลื้องภิกษุผู้รักษาศีลนั้นให้ 
หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งหลาย มีทุกช่ในอบายเป็นต้น ความระวัง ชื่อว่า ความสังวร 
ความสังวรนี้ เป็นชื่อของการไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทางกายและเกิดทางวาจา ความ 
สังวรคือปาติโมกข์ ชื่อว่า ปาติโมกขสังวร เป็นผู้สำรวมด้วยสังวรคือปาติโมกข์นั้น 
ชื่อว่า ปา ติ โมกขสํวรสํวุโต อธิบายว่า ผู้สำรวม คือผู้เช้าถึง ได้แก่ผู้ประกอบด้วย 
สังวร คือปาติโมกข์บทว่า วิหรติ หมายความว่า ยังอัตภาพให้เป็นไปอยู่ (คออยู่ด้วย 
อิริยาบถ ๔) 

อรรถาธิบายของบทว่า ผู้ ถึงพร้อมด้วยอาจารและโคจร เป็นต้น พึงทราบ 
โดยนัยอันมาแล้วในพระบาลีนั้นเทียว จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังต่อไปนี้ 


๑ ม. มู. (ไทย) ๑๒/'๒ ©ว/' ๒'๒, องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๘/๕'๔๙ 


10-1996 (0009-0082)8 


25 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 



















๒๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

พระบาลีแสดงอาจารและโคจร 

บทว่า ผู้ถึงพร้อมด้วยอาจารและโคจร ไขความว่า อาจารมีอยู่ อนาจารมีอยู่ 


อนาจาร 

ในอาจารและอนาจารนั้น อนาจาร เป็นอย่างไร ? 

ความล่วงละเมิดที่เกิดทางกาย ความล่วงละเมิดที่เกิดทางวาจา ความล่วงละเมิด 
ที่เกิดทั้งทางกายและทางวาจา นี้เรียกว่า อนาจาร แม้ความทุศีลทุก ๆ อย่าง ก็ชื่อว่า 
อนาจาร ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ย่อมสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีพ คือด้วย 
การให์ไมีไผ่บ้าง ด้วยการให์ใบไม้บ้าง ด้วยการให้ดอกไม้, ผลไม้, แป้งเครื่องสนาน 
และ'ไม้สี-ฟันบ้าง ด้วยความเป็นผู้ประจบสอพลอบ้าง ด้วยความเป็นผู้เหมือนแกงถั่ว 
บ้าง (คือพูดจริงบ้างไม่จริงบ้าง สุกๆดิบๆเหมือนแกงถั่ว) ด้วยความเป็นผู้รับ 
เลี้ยงเด็กบ้าง ด้วยรับส่งหนังสือด้วยกำลังแข้งบ้าง หรือด้วยมิจฉาอาชีพที่พระพุทธเจ้า 
ทรงครหา อย่างใดอย่างหนึ่ง การสำเร็จความเลี้ยงชีพนี้ เรียกว่า อนาจาร 

อาจาร 

ในอาจารและอนาจารนั้น อาจาร เป็นอย่างไร ? 

ความไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทางกาย ความไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทางวาจา ความ 
ไม่ล่วงละเมิดที่เกิดทั้งทางกายและทางวาจา ความไม่ล่วงละเมิดนี้ เรียกว่า อาจาร 
แม้สังวรคือศีลทั้งหมดก็เรียกว่า อาจาร ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ ย่อมไม่สำเร็จการ 
เลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีพ คือด้วยการให้!มีไผ่บ้าง ด้วยการให้!บไม้บ้าง ด้วยการให้ 
ดอกไม้, ผลไม้, แป้งเครื่องสนานและไม้สืฟันบ้าง ด้วยความเป็นผู้ประจบสอพลอบ้าง 
ด้วยความเป็นผู้เหมือนแกงถั่วบ้าง ด้วยความเป็นผู้รับเลี้ยงเด็กบ้าง ด้วยรับส่งหนังสือ 
ด้วยกำลังแข้งบ้างหรือด้วยมิจฉาอาชีพที่พระพุทธเจ้าทรงครหา อย่างใดอย่างหนึ่งบ้าง การ 
ไม่สำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีพนี้ เรียกว่า อาจาร 

บทว่า อโคจร ไขความว่า โคจรมีอยู่ อโคจรมีอยู่ 

อโคจร 

ในโคจรและอโคจรนั้น อโคจร เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เป็นผู้มีหญิงแพศยาเป็นที่โคจรบ้าง มีหญิงหม้าย, 

สาวเทื้อ, บัณเฑาะก์, ภิกษุณีและร้านสุราเป็นที่โคจรบ้าง เป็นผู้อยู่คลุกคลีกับ 


10-1996 (0009-0082)8 


26 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๒๗ 


พระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา กับพวกเดียรถีย์ และสาวกของพวกเดียรถีย์ 
ด้วยการคลุกคลีกับคฤหัสถ์ อันไม่สมควร แหละหรือ ย่อมส้องเสพคบหา ย่อม 
เข้าไปนั่งใกล้ ซึ่งตระกูลทั้งหลายเห็นปานฉะนี้ คือ ตระกูลที่ไม่มีศรัทธา ตระกูลที่ไม่ 
เลื่อมใส ตระกูลที่มิได้เตรียมตั้งเครื่องดื่มไว้ ตระกูลที่ด่าที่บริภาษ ตระกูลที่ไม่ใคร่ 
ประโยชน์ ตระกูลที่ไม่ใคร่ความเกื้อกูล ตระกูลที่ไม่ใคร่ความผาสุก ตระกูลที่ไม่ใคร่ 
ความเกษมจากโยคธรรม แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย พฤติการณ์ 
ของภิกษุนั้นเช่นนี้ เรียกว่า อโคจร 

โคจร 

ในโคจรและอโคจรนั้น โคจร เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เป็นผู้!ม่มีหญิงแพศยาเป็นที่โคจร เป็นผู้!ม่มีหญิง 
หม้าย, สาวเทื้อ, บัณเฑาะถ์, ภิกษุณีและร้านสุราเป็นที่โคจร เป็นผู้!ม่คลุกคลีกับ 
พระราชา มหาอำมาตย์ของพระราชา กับพวกเดียรถีย์ และสาวกของพวกเดียรถีย์ 
ด้วยความคลุกคลีกับคฤหัสถ์ อันไม่สมควร แหละหรือ ย่อมส้องเสพคบหา ย่อม 
เข้าไปนั่งใกล้ ซึ่งตระกูลทั้งหลายเห็นปานฉะนี้ คือ ตระกูลมีศรัทธา ตระกูลเลื่อมใส 
ตระกูลเตรียมตั้งเครื่องดื่มไว้ ตระกูลรุ่งเรืองไปด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ ตระกูลพึงตลบ 
ไปด้วยกลิ่นฤๅษี ตระกูลใคร่ประโยชน์ ตระกูลใคร่ความเกื้อกูล ตระกูลใคร่ความ 
ผาสุก ตระกูลใคร่ความเกษมจากโยคธรรม แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย 
พฤติการณ์ของภิกษุนั้นเช่นนี้ เรียกว่า โคจร 

ภิกษุเป็นผู้ประกอบแล้ว ประกอบพร้อมแล้ว เข้าไปแล้ว เข้าไปพร้อมแล้ว เข้า 
ถึงแล้ว เข้าถึงพร้อมแล้ว มาตามพร้อมแล้ว ด้วยอาจารนี้และด้วยโคจรนี้ ด้วย 
ประการดังอรรถาธิบายมา เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า อาจารโคจร- 
สมฺปนฺโน แปลว่า ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจารและโคจร ๑ ฉะนี้ 

อีกประการหนึ่ง ในอธิการแห่ง ปา ติ โมกขสังวรศีล นี้ นักศึกษาพึงทราบ 
อาจารและโคจร แม่โดยนัยดังจะพรรณนาต่อไปนี้ 


๑ อภิ. ว. (ไทย) ๓๕'/๕๑๓-๕๑๔/๓๘๗-๓๘๙ 


10-1996 (0009-0082)8 


27 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 



















๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อนาจารทางกาย 

ก็แหละ อนาจาร มี ๒ ประการ คือ อนาจารทางกาย ๑ อนาจารทาง 
วาจา ๑ 

ใน ๒ ประการนั้น อนาจารทางกาย เป็นอย่างไร ? 

คือ ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ แม้เข้าสู่ที่ประชุมสงฆ์ก็ไม่ทำความเคารพ ยืน 
เบียดบ้าง นึ่งเบียดบ้าง ซึ่งภิกษุทั้งหลายชั้นเถระ ยืนข้างหน้าบ้าง นั้งข้างหน้าบ้าง 
นั้งบนอาสนะสูงบ้าง นั้งคสุมศีรษะบ้าง ยืนพูดบ้าง กวักมือพูดบ้าง เมื่อภิกษุ 
ทั้งหลายชั้นเถระเดินไม่สวมรองเท้า ก็เดินสวมรองเท้า เมื่อภิกษุทั้งหลายชั้นเถระ 
เดินจงกรมอยู่ ณ ที่'จงกรมตา ไพล , ไปเดินบนที่จงกรมสูง เมื่อภิกษุทั้งหลายชั้นเถระ 
เดินจงกรมอยู่ที่พื้นดิน ไพล่ไปเดินจงกรมเสียบนที่จงกรม ยืนแทรกบ้าง นงแทรก 
บ้าง ซึ่งภิกษุทั้งหลายชั้นเถระ ย่อมกีดกันแม้พวกภิกษุใหม่ด้วยอาสนะ แม้อยู่ใน 
เรือนไฟ ไม่อาปุจฉาภิกษุทั้งหลายชั้นเถระ ก็ใส่หืเน ปิดประตู แม้ ณ ที่'ท่าฟ้า ก็ 
ลงเบียดภิกษุทั้งหลายชั้นเถระ ลงไปข้างหน้าเสียบ้าง สรงเบียดบ้าง สรงอยู่ข้าง 
หน้าบ้าง ขึ้นเบียดบ้าง ขึ้นไปข้างหน้าบ้าง แม้เมื่อเข้าไปสู่ล ะแวกบ้าน เดินเบียด 
ภิกษุทั้งหลายชั้นเถระบ้าง เดินไปข้างหน้าบ้าง และเดินแซงไปข้างหน้า ๆ ของภิกษุ 
ทั้งหลายชั้นเถระ แม้ ณ ห้องลับและห้องปิดบังสำหรับตระกูลทั้งหลายที่กุลสตรีกุล- 
กุมารีทั้งหลายพากันนั้งเล่นเช่นนั้น เธอก็จู่โจมเข้าไปลูบคลำศีรษะเด็กบ้าง อันว่า 
พฤติการณ์เช่นนี้ เรียกว่า อนาจารทางกาย 

อนาจารทางวาจา 

ในอนาจาร ๒ ประการนั้น อนาจารทางวาจา เป็นอย่างไร ? 

คือ ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ แม่ไปส่ที่ประชุมสงฆ์แล้วก็ไม่ทำความเคารพ ไม่ 

. "V 1 II'11,1I 0 .,11: 1X1111 1 ..1111,11.1 

อาปุจฉาภิกษุ'ท้งหลาย'ชินเถระ พูดธรรม วสัชนาป็ญหา แสดงพระปาด เม กขํ 
ยืนพูดบ้าง กวักมือพูดบ้าง แม้เข้าไปสู่ละแวกบ้านแล้ว ย่อมพล่ามพูดกับสตรีบ้าง 
กับกุมารีบ้าง อย่างนี้ว่า “คุณโยมผู้มีชื่ออย่างนี้ มีนามสกุลอย่างนี้ มีอะไรไหม ? 
มีข้าวยาคูไหม ? มีข้าวสวยไหม ? มีของเคี้ยวไหม ? อาตมาจักดื่มอะไร ? จักเคี้ยว 


10-1996 (0009-0082)8 


28 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๒๙ 


อะไร ? จักฉันอะไร ? คุณโยมจักถวายอะไรแก , อาตมาหรือ ?” อันว่าพฤติการณ์ 
ของภิกษุนั้นเช่นนี้ เรียกว่า อนาจารทางวาจา ๑ 

ส่วน อาจาร นักศึกษาพึงทราบด้วยสามารถข้อความอันตรงกันข้ามกับ 
อนาจาร นั้นเถิด 


อาจารตามนัยแห่งอรรถกถา 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุเป็นผู้มีค , วามคารวะ มีความเคารพ สมบูรณ์ด้วยหิริและ 
โอตตัปปะ นุ่งสบงห่มจีวรเรียบร้อย มีการเดินหน้าถอยหลัง มีการเหลียวไป แลมา 
มีการคู้เหยียด อันน่าเลื่อมใส มีจักษุทอดลงประมาณชั่วแอก มีอิริยาบถเรียบร้อย 
รักษาทวารในอินทรีย์ ๖ รู้จักประมาณในโภชนะ หนั้นประกอบความเพียร 
ประกอบด้วยสติและสัมปชัญญะ มักน้อย สันโดษ ไม่คลุกคลี ปรารภความเพียร 
มีปกติทำความเคารพในอาภิสมาจาริกศีลทั้งหลาย เป็นผู้มากด้วยการทำความเคารพ 
ในบุคคลผู้อยู่ในฐานะแห่งความเคารพ พฤติการณ์ของภิกษุนั้นเช่นนี้ เรียกว่า อาจาร 

นักศึกษาพึงทราบ อาจาร อันเป็นประการแรก ด้วยประการดังพรรณนามานี้ 

โคจร ๓ อย่าง 

ส่วน โคจร มี ๓ อย่าง คือ อุปนิลสยโคจร ๑ อารักขโคจร ๑ อุปนิ-พันธ- 
โคจร ๑ 


อุปนิสสยโคจร 

ในโคจร ๓ อย่างนั้น อุปนิสสยโคจร เป็นอย่างไร ? 

กัลยาณมิตร ซึ่งประกอบด้วยคุณคือกถาวัตถุ ๑๐ ที่ภิกษุพึ่งพิงแล้ว ย่อมได้ฟัง 
พุทธวจนะที่ยังไม่เคยฟัง ย่อมทำพุทธวจนะที่ฟังแล้วให้แจ่มแจ้ง ย่อมสิ้นความสงสัย 
ย่อมทำทฤษฎีให้ถูกต้อง ย่อมทำจิตใจให้เลื่อมใส ๒ แหละหรือ กัลยาณมิตรผู้ที่ 


๑ ชุ. ม. (ไทย)๒๙/๘๗/๒๖๑ ๒ องฺ.ปณฺจก. (ไทย) ๒๒/'๒๐๒/๓๔๔ 


10-1996 (0009-0082)8 


29 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 



















๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ภิกษุศึกษาสำเหนียกตามอยู่ ย่อมเจริญด้วยศรัทธา, ศีล, สุตะ, จาคะและปัญญา 
กัลยาณมิตรนี้ เรียกว่า อุปนิสสยโคจร 

อารักขโคจร 

อารักขโคจร เบีนอย่างไร ? 

ภิกษุในศาสนานี้ เข้าไปสู่ละแวกบ้าน เดินไปตามถนน ทอดสายตาลงมองดู 
ประมาณชั่วแอก เดินไปอย่างสำรวม ไม่เหลียวดูพลข้าง ไม , เหลียวดูพลม้า ไม , เหลียว 
ดูพลรถ ไม่เหลียวดูพลเดินเท้า ไม่เหลียวดูสตรี ไม่เหลียวดูบุรุษ ไม่แหงนขึ้นข้างบน 
ไม , เหลียวลงข้างล่าง ไม่เดินมองทิศใหญ่ทิศน้อย พฤติการณ์ของภิกษุนั้นเช่นนี้ 
เรียกว่า อารักขโคจร 

อุปนิพันธโคจร 
อุป นิ พันธโคจร เป็นอย่างไร? 

คือ สติปัฏฐาน ๔ อันเป็นที่ผูกจิตไว้ สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ก็โคจรของภิกษุได้แก่อะไร ? ได้แก่วิสัยอันเป็นสมบัติของ 
พุทธบิดาของตน คือ สติปัฏฐาน ๔ นี้เรียกว่า อุป นิ พันธโคจร ๑ 

ภิกษุเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว เข้าไปแล้ว เข้าไปพร้อมแล้ว เข้าถึงแล้ว 
เข้าถึงพร้อมแล้ว มาตามพร้อมแล้ว ด้วยอาจารนี้และด้วยโคจรนี้ ด้วยประการดัง 
อรรถาธิบายมา แม้ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า อาจารโคจรสมปนฺโน 
แปลว่า ผู้ถึงพร้อมแล้วด้วยอาจารและโคจร ฉะนี้ 

คำว่า มี ปกติมองเห็นภัยในโทษมีประมาณเล็กน้อย คือมีปกติเห็นภัยในโทษ 
ทั้งหลายมีประมาณเล็กน้อย อันต่างด้วยโทษ เช่น การต้องอาบัติเสขิยวัตรโดยไม่ได้ 
จงใจและเกิดอกุศลจิตเป็นต้น 


๑ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๓๗๓/๒๑๘ 


10-1996 (0009-0082)8 


30 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๓๑ 


คำว่า สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ความว่า ศีลอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ที่จะพึงศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย ศีลนั้นทั้งหมดเธอถือเอามาศึกษาสำเหนียกอยู่ 
โดยความเคารพ 

นักศึกษาพึงทราบว่า ปาติโมกขสังวรศีล พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้แล้ว 
ในบทว่า ปาติโมกขสํวรสํวุโต ที่แปลว่า ผู้สำรวมด้วยสังวรคือปาติโมกข์นี้ และด้วย 
เทศนาปุคคลาธิษุฐานมีประมาณเท่านี้ ส่วนบทว่า อาจารโคจรสมปนฺโน ที่แปลว่า 
ผู้ถืงพร้อมด้วยอาจารและโคจร เป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสไว้เพื่อทรงแสดงถึงข้อ 
ปฏิบัติโดยประการที่ศีลนั้นทั้งหมดจะสำเร็จแก่ผู้ปฏิบัติ 


อธิบายอินทรียสังวรศีล 

[๑๕] ก็แหละ ในอินทรียสังวรศึลที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไวในลำดับแห่ง 
ปาติโมกขสังวร ศีล โดยนัยมีอาทิว่า ภิกษุนั้นเห็นรูปด้วยจักษุ ดังนี้นั้น มีอรรถาธิบาย 
ดังต่อไปนี้ คำว่า ภิกษุนั้น ได้แก่ภิกษุผู้ดำรงอยู่ในปาติโมกขสังวร ศีล คำว่า เห็นรูป 
ด้วยจักษุ อธิบายว่า เห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณอันสามารถเห็นรูปได้ ซึ่งไดโวหารว่า 
จักษุด้วยอำนาจแห่งเหตุ ส่วนท่านโบราณาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่า จักษุเห็นรูปไม่ได้ 
เพราะไม่มีจิต จิตก็เห็นรูปไม่ได้ เพราะไม่มีจักษุ แต่เพราะทวารกับอารมณ์กระทบกัน 
บุคคลจึงเห็นรูปได้ด้วยจิตซึ่งมีจักขุปสาทเป็นวัตถุ ก็แหละ การพูดที่ประกอบด้วย 
เหตุเช่น นี้ ย่อม มี ได้เหมือนอย่างในคำ มี อาทิว่า คนยิงด้วยธนู เพราะฉะนั้น 
อรรถาธิบายในคำว่า เห็นรูปด้วยจักษุนี้ ได้แก่ เห็นรูปด้วยจักขุวิญญาณนั้นเทียว 

คำว่า ไม่ยึดถือซึ่งนิมิต อธิบายว่า ไม่ยึดถือซึ่งนิมิตว่าเป็นหญิงเป็นชาย 
หรือนิมิตอันเป็นที่ตั้งแห่งกิเลสมีนิมิตสวยงามเป็นต้น หยุดอยู่เพียงแค่เห็นเท่านั้น 

คำว่า ไม่ยึดถือซึ่งอนุพยัญชนะ อธิบายว่า ไม่ยึดถือซึ่งอาการอันต่างด้วย 
มือ, เท้า, การยิ้ม, การหัวเราะ, การพูดและการเหลียวแลเป็นต้น ซึ่งได็โวหารว่า 
อนุพยัญชนะ เพราะกระทำความปรากฏ โดยเป็นที่ปรากฏเนือง ๆ ของกิเลสทั้งหลาย 
อาการใดปรากฏในสรีระนั้น ก็ถือเอาเพียงอาการนั้น เหมือนพระมหาติสสเถระผู้อยู่ 
ที่เจติยบรรพต 


10-1996 (0009-0082)8 


31 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เรื่องพระมหาติสสเถระ 

ได้ยินว่า ขณะเมื่อพระเถระจากเจติยบรรพตมายังเมืองอนุราธบุรี เพื่อเที่ยว 
บิณฑบาตนั้น ยังมีหญิงสะใภ้แห่งตระกูลคนใดคนหนึ่ง เกิดทะเลาะกับสามีแล้ว 
ประดับตกแต่งตนอย่างสวยงามเป็นเสมือนเทพกัญญา แล้วหนีออกจากเมืองอนุราธบุรีไป 
แต่เช้ามืดทีเดียว เมื่อเดินไปเรือนญาติ ได้พบพระเถระเช้าในระหว่างทางพอดี เกิดมี 
จิตวิปลาสขึ้น จึงหัวเราะเสียอย่างดัง พระเถระมองดูด้วยคิดว่า นี่อะไรกัน แล้วได้ 
อสุภสัญญากัมมัฏฐานที่กระดูกฟันของหญิงนั้น เลยได้บรรลุพระอรหัต ด้วยเหตุนั้น 
ท่านโบราณาจารย์จึงกล่าวไว้ว่า พระเถระนั้นเห็นกระดูกฟันของหญิงสะใภ้นั้นแล้วก็ 
ระลึกขึ้นได้ซึ่งอสุภสัญญากัมมัฏฐานที่ตนเคยได้มาแล้วในกาลก่อน ได้บรรลุแล้วซึ่ง 
พระอรหัตทั้งยืน ณ ที่ตรงนั้นนั้นเทียว ฝ่ายสามีของนางตามหาไปโดยทางนั้นเห็น 
พระเถระเช้า จึงเรียนถามว่า “ท่านขอรับ ท่านเห็นสตรีอะไร ๆ บ้าง ไหม ?” พระเถระ 
ได้ตอบกับชายสามีนั้นว่า “จะเป็นหญิงหรือเป็นชายเดินไปทางนี้ อาตมาไม , ทราบ 
แต่ว่าโครงกระดูกนี้เดินไปในทางใหญ่” ฉะนี้ 

ในคำว่า ยตฺวาธิกรณเมนํ เป็นต้น มีอรรถาธิบายว่า ธรรมทั้งหลายมีอภิชฌา 
เป็นต้นเหล่านี้พึงไหลไป คือพึงติดตามไปซึ่งบุคคลนี้ผู้!ม่ปิดซึ่งจักขุนทรีย์ด้วยบาน 
ประตูคือสติ คือไม่ได้ปิดจักขุทวาร เพราะการไม่สังวรจักขุนทรีย์ใดเป็นเหตุ คือเพราะ 
เหตุแห่งไม่สังวรจักขุนทรีย์ใด 

คำว่า ย่อมปฏิบัติเพื่อสังวรจักขุนทรีย์นั้น ความว่า ย่อมปฏิบัติเพื่อปิดซึ่ง 
จักขุนทรีย์นั้นด้วยบานประตูคือสติ และเมื่อภิกษุปฏิบัติอยู่ด้วยอาการอย่างนี้นั้นแล 
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า รักษาจักขุนทรีย์บัาง ถึงซึ่งความสังวรในอินทรีย์บ้าง 

สังวรอสังวรไม่มีที่จักขุนทรีย์ 

ในคำว่า ย่อมถึงซึ่งความสังวรในจักขุนทรีย์นั้น อันที่จริง ความสังวรหรือ 
ความไม , สังวร ย่อม’ไม่มีที่'จักขุนทรีย์ดอก ความมีสติหรือความเผลอสติก็หาได้บังเกิดขึ้น 
เพราะอาศัยจักขุปสาทไม , ก็แต่ว่า กาลใดอารมณ์คือรูปมาสู่คลองจักษุ (รูปกระทบตา) 
กาลนั้นเมื่อ ภวังคจิต เกิดดับ ๒ ครั้ง กิริยามโนธาตุ (หมายเอาปัญจทวารา- 
วชชนจิต) เกิดขึ้น ทำอาวัชชนกิจ (กิจคือการนึกเอารูปารมฟ้) ให้สำเร็จแล้วก็ดับไป 
แต่นั้น จักขุวิญญาณจิต เกิดขึ้น ทำหัสสนกิจ (กิจคือการเห็นรูป) ให้สำเร็จแล้ว 


10-1996 (0009-0082)8 


32 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๓๓ 


ก็ดับไป แต่นั้น วิ ปากมโนธาตุ (หมายเอาสัมปฏิจฉันนจิต) เกิดขึ้น ทำปฏิจฉันนกิจ 
(กิจคือการรับเอารูปารมณ์) ให้สำเร็จแล้วก็ดับไป แต่นั้น วิ ปากอเหดุกมโนวิญญาณ- 
ธาตุ (หมายเอาสันตีรณจิต) เกิดขึ้น ทำสันตีรณกิจ (กิจคือการพิจารณารูปารมณ) 
ให้สำเร็จแล้วก็ดับไป แต่นั้น กิริยาอเหดุกมโนวิญญาณธาตุ (หมายเอามโนทวารา¬ 
วชชนจิต) เกิดขึ้น ทำโวฏฐัพพนกิจ (กิจคือการตัดสินรูปารมณ์) ให้สำเร็จแล้วก็ดับไป 
ลำดับต่อจากกิริยาอเหดุกมโนวิญญาณธาตุนั้น ซวนจิต ก็แล่นไป ๗ ขณะ ๑ 

สังวรและอสังวรมีขณะแห่งชวนจิต 

แม่ในสมัยเหล่านั้น สังวรก็ดี อสังวรก็ดี ย่อมไม่มีในภวังคสมัยนั้นเทียว 
ย่อมไม , มีในอาวัชชนสมัยเป็นต้นสมัยใดสมัยหนึ่งเช่นกัน แต่ล้าว่า ความทุศีล ความ 
เผลอสติ ความไม่รู้ ความไม่อดทน หรือความเกียจคร้าน เกิดขึ้นในขณะแห่งชวนจิต 
อสังวรก็ย่อมมีได้ แหละอสังวรนั้นเมื่อมีอยู่โดยทำนองนี้ ท่านเรียกว่า ความไม่สังวร 
ในจักขุนทรีย์ 

เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุว่า เมื่ออสังวรนั้นมี แม้ทวารก็ชื่อว่าเป็นอันไม่ 
รักษาแล้ว ภวังคจิตก็ตี วิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชชนะเป็นต้นก็ดี ย่อมเป็นอันไม่รักษา 
แล้วตลอดแถว 

ข้อความที่กล่าวนี้เปรียบเหมือนอะไร ? เปรียบเหมือนประตูเมือง ๔ ประตู 
ไม่ได้ปิด ถึงจะปิดประตูเรือน, ยุ้งฉางและห้องหับอันเป็นภายในอย่างเรียบร้อยแล้ว 
ก็ตาม แม้ถึงกระนั้นก็ชื่อว่าไม่รักษาไม่คุ้มครองสิ่งของทั้งมวลอันอยู่ภายในเมือง 
นั้นเทียว เพราะเหตุว่าโจรทั้งหลายเข้าไปทางประตูเมืองแล้วจะทำสิ่งที่ตนปรารถนาได้อยู่ 
ฉันใด เมื่อโทษทั้งหลายมีความทุศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วที่ชวนะ ครั้นความไม่สังวรมี 
อยู่ที่ชวนะนั้น แม้ทวารก็เป็นอันไม่ได้รักษาแล้ว แม้ภวังคจิต แม่วิถีจิตทั้งหลายมี 
อาวัชชนะเป็นต้นก็เป็นอันไม่ได้รักษาแล้ว ฉันนั้นเหมือนกัน 


๑ นี้คือลำดับแห่งวิถีจิตที่เกิดขึ้นในทางจักขุทวารเป็นธรรมนิยม ต้องเรียนพระอภิธรรมประกอบด้วย จึงจะ 
เข้าใจแจ้งชัด สำหรับผู้เรียนพระอภิธรรมแล้ว แม้จะไม่แปล พอได้ยินศัพท์ก็เข้าใจได้ เช่นคำว่า อารัชชน¬ 
กจ ทัสสนกิจ และกิริยามโนธาตุ วิปากมโนธาตุ เป็นต้น 


10-1996 (0009-0082)8 


33 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 



















๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แต่เมื่อคุณทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วที่ ชวนะ นั้น แม้ทวารก็ชื่อว่า 
เป็นอันรักษาแล้ว แม้ภวังคจิต แม้วิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชชนะเป็นต้นก็เป็นอันรักษา 
แล้วเช่นกัน 

ที่กล่าวนี้เปรียบเหมือนอะไร ? เปรียบเหมือนเมื่อประตูเมืองปิดแล้ว ถึงเรือน 
ทั้งหลายที่อยู่ภายในเมืองเป็นต้นมิได้ปิดประตู แม้ถึงกระนั้น ก็ได้ชื่อว่ารักษาดีแล้ว 
คุ้มครองดีแล้ว ซึ่งสิ่งของทั้งมวล ที่มีอยู่ภายในเมืองนั้นแล เพราะเหตุว่า เมื่อปิด 
ประตูเมืองทั้ง ๔ ประตูแล้ว โจรทั้งหลายย่อมเล็ดลอดเข้าไปไม่ได้ ฉันใด เมื่อคุณ 
ทั้งหลายมีศีลเป็นต้นเกิดขึ้นแล้วที่ ชวนะ แม้ทวารก็ชื่อว่ารักษาแล้ว แม้ภวังคจิต 
แม่วิถีจิตทั้งหลายมีอาวัชชนะเป็นต้น ก็เป็นอันรักษาแล้ว ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะ 
เหตุดังบรรยายมา แม้ถึงความสังวรจะเกิดขึ้นอยู่ที่ขณะแห่ง ชวนะ ท่านก็กล่าวว่า 
ความสังวรในจักขุนทรี ย์ ฉะนี้ 

แม่ในคำทั้งหลาย มีคำว่า ฟ้งเสียงด้วยโสตะ เป็นต้น ก็มีอรรถาธิบายโดย 
ทำนองเดียวกันนี้นั้นเทียว 

นักศึกษาพึงทราบว่า เมื่อว่าโดยย่อแล้ว อินทรียสังวรศีล นี้ มีอันเว้นจาก 
การยึดถือซึ่งนิมิต อันเป็นที่ตามผูกพันแห่งกิเลสในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นเป็น 
ลักษณะ ด้วยประการฉะนี้ 


อธิบายอาซีวปาริสุทธิศีล 

[๑๖] บัดนี้จะอรรถาธิบายในอาชีวปาริสุทธิศีล ซึ่งตรัส'ไวัในลำดับแห่งอินทรีย- 
สังวรศีล ต่อไปดังนี้ 

คำว่า ด้วยอำนาจแห่งการล่วงละเมิดซึ่งสิกขาบท ๖ ประการ ซึ่งทรงบัญญัติ 
ไว้เพราะมีอาชีพเป็นเหตุ อธิบายว่า ด้วยอำนาจการล่วงละเมิดสิกขาบท ๖ ประการ 
เหล่านี้ ซึ่งทรงบัญญัติไว้อย่างนี้ 

๑. ภิกษุมีความปรารถนาลามก อันความอยากครอบงำแล้ว ย่อมพูดอวด 
อุตริมนุสสธรรม คือธรรมอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ อันไม่มีจริงอันไม , เป็นจริง 
เพราะมีอาชีพเป็นเหตุ เพราะมีอาชีพเป็นตัวการ ต้องอาบัติปาราชิก 


10-1996 (0009-0082)8 


34 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๓๕ 


๒. ภิกษุทำการชักสื่อ (ให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกัน) เพราะมีอาชีพเป็นเหตุ 
เพราะมีอาชีพเป็นตัวการ ต้องอาบัติสังฆาทิเสส 

๓. ภิกษุพูดไก๋ว่า ภิกษุใดอยู่ในวัดของท่าน ภิกษุนั้นเป็นพระอรหันต์ ดังนี้ 
เพราะมีอาชีพเป็นเหตุ เพราะมีอาชีพเป็นตัวการ เมื่อยังยืนยันอยู่ ต้องอาบัติ 
ถุลลัจจัย 

๔. ภิกษุไม่ได้ต้องอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเพื่อตนมาฉัน เพราะมีอาชีพ 
เป็นเหตุ เพราะมีอาชีพเป็นตัวการ ต้องอาบัติปาจิตตีย์ 

๔. ภิกษุณีไม , ได้ต้องอาพาธ ขอโภชนะอันประณีตเพื่อตนมาฉัน เพราะมีอาชีพ 
เป็นเหตุ เพราะมีอาชีพเป็นตัวการ ต้องอาบัติปาฏิเทสมียะ 

๖. ภิกษุไม่ได้ต้องอาพาธ ขอแกงหรือข้าวสุกเพื่อตนมาฉัน เพราะมีอาชีพ 
เป็นเหตุ เพราะมีอาชีพเป็นตัวการ ต้องอาบัติทุกกฎ 

บาปธรรม ๕ อย่างในพระบาลี 

ในปาปธรรมมีการหลอกลวงเป็นต้น มีพระบาลี ดังต่อไปนี้ว่า 
๑. ในบาปธรรมเหล่านั้น การหลอกลวง เป็นอย่างไร ? 

การสยิ้วหน้า กิริยาสยิ้วหน้า การหลอกลวง กิริยาหลอกลวง ภาวะที่ 
หลอกลวง ด้วยกุหนวัตถุคือการแสร้งเสพปัจจัย ๔ หรือด้วยการพูดกระซิบ หรือการ 
สยิ้วหน้า กิริยาสยิ้วหน้า การหลอกลวง กิริยาหลอกลวง ภาวะที่หลอกลวง 
คือการวางทำ การตั้งท่า การแต่งท่าแห่งอิริยาบถทั้ง ๔ อันใด ของภิกษุผู้อิงอาศัย 
ลาภสักการะและความสรรเสริญ ผู้มีค'วามปรารถนาลามก ผู้อันความปรารถนา 
ครอบงำแล้ว นี้เรียกว่า การหลอกลวง 

๒. ในบาปธรรมเหล่านั้น การพูดเลาะเล็ม เป็นอย่างไร ? 

การพูดทัก การพูดอวด การพูดเอาใจ การพูดยกยอ การพูดยกยอให้หนักขึ้น 
การพูดผูกมัด การพูดผูกมัดให้หนักขึ้น การพูดยกตน การพูดยกตนให้หนักขึ้น 
การพูดให้รักอย่างพรํ่าเพรื่อ การพูดลดตนลง การพูดเหมือนแกงถั่ว การพูดรับเป็น 
พี่เลี้ยงเด็ก แก่คนอื่น ๆ อันใด ของภิกษุผู้อิงอาศัยลาภสักการะและความสรรเสริญ 
ผู้มีความปรารถนาลามกผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้วนี้เรียกว่า การพูดเลาะเล็ม 


10-1996 (0009-0082)8 


35 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















๓๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๓. ในบาปธรรมเหล่านั้น การกระทำนิมิต เบีนอย่างไร ? 

การกระทำกายและวาจาเป็นนิมิต การกระทำนิมิต คำพูดเป็นปัจจัย คำพูด 
เป็นนัย การพูดกระซิบ การพูดเลียบเคียง แก่คนอื่น ๆ อันใด ของภิกษุผู้อิงอาศัย 
ลาภสักการะและความสรรเสริญ ผู้มีความปรารถนาลามก ผู้อันความปรารถนาครอบงำ 
แล้ว นี้เรียกว่า การกระทำนิมิต 

๔. ในบาปธรรมเหล่านั้น การด่าแช่ง เป็นอย่างไร ? 

การพูดด่า การพูดข่ม การพูดครหา การพูดสาด การพูดสาดหนักขึ้น การ 
พูดติเตียน การพูดติเตียนหนักขึ้น การพูดให้ร้าย การพูดให้ร้ายหนักขึ้น การนำ 
โทษไปโพนทะนา การพูดใหํโทษลับหลัง แก่คนอื่น ๆ อันใด ของภิกษุผู้อิงอาศัย 
ลาภสักการะและความสรรเสริญ ผู้มีค , วามปรารถนาลามก ผู้อันความปรารถนา 
ครอบงำแล้ว นี้เรียกว่า การด่าแช่ง 

๔. ในบาปธรรมเหล่านั้น การแสวงหาลาภด้วยลาภ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุผู้อิงอาศัยลาภสักการะและความสรรเสริญ ผู้มีค'วามปรารถนาลามก ผู้อัน 
ความปรารถนาครอบงำแล้ว นำเอาอามิสที่ได้แล้วจากตระกูลนี้ไปที่ตระกูลโน้น หรือ 
นำเอาอามิสที่ได้แล้วที่ตระกูลโน้นมาที่ตระกูลนี้ การเสาะหา การซอกหา การแสวงหา 
กิริยาเสาะหา กิริยาซอกหา กิริยาแสวงหา ซึ่งอามิสเห็นปานฉะนี้ อันใด นี้เรียกว่า 

การแสวงหาลาภด้วยลาภ ๑ 


อธิบายความพระบาลี 

[๑๗] ก็แหละ อรรถาธิบายความแห่งพระบาลีนี้ นักศึกษาพึงทราบดังจะ 
บรรยายต่อไปนี้ 


๑ อภิ.ว. (ไทย)๓๕/๘๖๑-๘๖๕'7 ๕๕ ๓-๕๕๔ 


10-1996 (0009-0082)8 


36 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๓๗ 


๑. ใน กุ หนนิเทศ 

พึงทราบอรรถาธิบายในกุหนนิเทศเป็นประการแรกดังนี้ คำว่า ผู้ อิงอาศัยลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ ความว่า ผู้อิงอาศัยคือปรารถนาลาภสักการะและชื่อ 
เสียง คำว่า ผู้มีความปรารถนาลามก คือมีความใคร่ที่จะแสดงถึงคุณอันไม , มีอยู่ 
คำว่า ผู้ อันความปรารถนาครอบงำแล้ว คือผู้อันความปรารถนาครอบงำแล้ว คือ 
เข้าประทุษร้ายแล้ว 

ต่อแต่นี้ไป โดยเหตุที่กุหนวัตถุ ๓ อย่างมาในคัมภีร์มหานิเทศ โดยแยกเป็น 
กุหนวัตถุคือการเสพปัจจัย, กุหนวัตถุคือการกระซิบและกุหนวัตถุคือการอาศัยอิริยาบถ 
ฉะนั้น เพื่อที่จะแสดงกุหนวัตถุแม้ ๓ อย่างนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงปรารภคำมี 
อาทิอย่างนี้ว่า ปจฺจยปฏิเสวนสงขาเตน วา ที่แปลว่า ด้วยกุหนวัตถุคือการ 
แสร้งเสพปัจจัย ๔ หรือการทำให้พิศวงด้วยการปฏิเสธ เพราะเป็นผู้อาศัยความเป็น 
ผู้มีความปรารถนาลามก เมื่อถูกคหบดีทั้งหลายนิมนต์ด้วยปัจจัยทั้งหลายมีจีวร 
เป็นต้น ทั้ง ๆ ที่ตนมีความต้องการปัจจัยนั้นอยู่ และด้วยหยั่งรู้ถึงคหบดีเหล่านั้นเป็นผู้มี 
ศรัทธา ตั้งนั้นในตนแล้ว เมื่อเขาพูดว่า “โอ! พระผู้เป็นเจ้ามักน้อย ไม , ต้องการที่จะ 
รับปัจจัยอะไร ๆ ถ้าหากว่า พระผู้เป็นเจ้าจะพึงรับปัจจัยอะไร ๆ แม้สักเล็กน้อย 
ก็จะพึงเป็นอันเราทั้งหลายได้ดีแล้วหนอ” ดังนี้แล้ว จึงพากันน้อมปัจจัยทั้งหลายมี 
จีวรเป็นต้นที่ประณีต ๆ มาด้วยอุบายวิธีมีประการต่าง ๆ เธอจึงรับโดยทำให้รู้ความ 
ประสงค์ที่จะอนุเคราะห์เขาเหล่านั้นเท่านั้น ตั้งแต่นั้น ก็เป็นเหตุให้เขาน้อมนำมาด้วย 
ปัจจัยทั้งหลายแม้เป็นเล่มเกวียน ๆ การทำให้พิศวงทำนองนี้ นักศึกษาพึงทราบว่า 
เป็นกุหนวัตถุ คือการแสร้งเสพปัจจัยประการหนึ่ง ในบรรดากุหนวัตถุ ๓ ประการนั้น 
สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไวิในคัมภีร์มหานิเทศ 


(๑) กุหนวัตถุคือการแสร้งเสพปัจจัย 
กุ หนวัตถุคือการแสร้งเสพปัจจัย เป็นอย่างไร ? 

ในศาสนานี้ คหบดีทั้งหลายนิมนต์ภิกษุด้วยจีวร, บิณฑบาต, เสนาสนะและ 
คิลานปัจจยเภสัช'บริขาร ภิกษุนั้นเป็นผู้มีความปรารถนาลามก ผู้อันความปรารถนา 
ครอบงำแล้ว มีความต้องการจีวร, บิณฑบาต, เสนาสนะและคิลาน , ปัจจยเภสัช 
บริขารอยู่ เพราะอาศัยความอยากไดให้ยิ่งขึ้น จึงบอกปัดจีวร บอกปัดบิณฑบาต 


10-1996 (0009-0082)8 


37 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















๓๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


บอกปัดเสนาสนะ บอกปัดคิลานปัจจยเภสัชบริขาร เธอพรรณนาอย่างนี้ว่า “ประโยชน์ 
อะไรของสมณะด้วยจีวรที่มีค่ามากการที่สมณะพึงเก็บเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วจากป่าช้าบ้าง 
จากกองหยากเยื่อบ้าง จากร้านตลาดบ้าง มาทำผ้าสังฆาฏิครอง นี้เป็นการสมควร, 
ประโยชน์อะไรของสมณะกับบิณฑบาตที่มีค่ามาก การที่สมณะพึงสำเร็จการเลี้ยงชีพ 
ด้วยคำข้าวที่ทำให้เป็นก้อน ซึ่งได้มาด้วยภิกขาจารวัตร นี้เป็น การสมควร, ประโยชน์ 
อะไรของสมณะกับเสนาสนะที่มีค่ามาก การที่สมณะพึงอยู่โคนต้นไม้พึงอยู่ปาช้าหรือ 
พึงอยู่กลางแจ้ง นี้เป็นการสมควร, ประโยชน์อะไรของสมณะกับคิลานปัจจยเภสัชบริขาร 
อันมีค่ามาก การที่สมณะพึงทำยาด้วยนี้ามูตรเน่าหรือด้วยชิ้นส่วนแห่งผลสมอ นี้ 
เป็นการสมควร” อาศัยเหตุนั้น เธอจึงครองจีวรปอน ๆ ฉันบิณฑบาตเลว ๆ เสพ 
เสนาสนะอย่างมัวหมอง เสพคิลานปัจจยเภสัชบริขารอย่างถูก ๆ คหบดีทั้งหลายจึง 
รู้จักเธอนั้นทำนองนี้ว่า “สมณะนี้ เป็นผู้มักน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม , คลุกคลี ปรารภ 
ความเพียร มีวาทะ กำจัดกิเลส” จึงนิมนต์เธอด้วยจีวร, บิณฑบาต, เสนาสนะและ 
คิลานปัจจยเภสัช'บริขาร เธอจึงสาธยาย ดังนี้ว่า “กุลบุตร ผู้มีศรัทธาย่อมจะประสบ 
บุญเป็นอันมาก เพราะความพร้อมหน้าแห่งวัตถุ ๓ ประการ คือ กุลบุตรผู้มีศรัทธา 
ประสบบุญเป็นอันมาก เพราะความพร้อมหน้าแห่งศรัทธา ๑ กุลบุตรผู้มีศรัทธาประสบ 
บุญเป็นอันมาก เพราะความพร้อมหน้าแห่งเครื่องไทยธรรม ๑ กุลบุตรผู้มีศรัทธาประสบ 
บุญเป็นอันมาก เพราะความพร้อมหน้าแห่งทักขิเณยยบุคคลทั้งหลาย ๑ ท่านทั้งหลาย 
มีศรัทธานี้อยู่แล้ว เครื่องไทยธรรมก็มีอยู่ และอาตมาก็ เป็นปฏิคาหกด้วย ล้าอาตมา 
จักไม่รับ ท่านทั้งหลายจักเป็นผู้เสื่อมจากบุญไปเสียด้วยอาการอย่างนี้ อาตมาไม่ 
ต้องการด้วยปัจจัยนี้ แต่ที่รับไวัก็เพื่อจะอนุเคราะห์ท่านทั้งหลายเท่านั้น” อาศัยเหตุ 
นั้นเธอจึงรับจีวรบ้าง บิณฑบาตบ้าง เสนาสนะบ้าง คิลานปัจจยเภสัชบริขารบ้าง 
ไว้อย่างละมาก ๆ การสยิ้วหน้า กิริยาสยิ้วหน้า การหลอกลวง กิริยาหลอกลวง 
ภาวะที่หลอกลวง เห็นปานฉะนี้อันใด นี้เรียกว่า กุ หนวัตถุคือการแสร้งเสพปัจจัย ๑ 


๑ ชุ. ม. (ไทย) ๒๙/๘๗/๒๖๒ 


10-1996 (0009-0082)8 


38 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๓๙ 


(๒) กุหนวัตถุคือการพูดกระซิบ 

อนึ่ง การทำให้เกิดพิศวงด้วยประการนั้น ๆ ด้วยวาจาที่แสดงถึงการได้บรรลุ 
อุตริมนุสสธรรมของภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกนั้นแล นักศึกษาพึงทราบว่า 
กุหนวัตถุคือการพูดกระซิบ เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า 

กุหนวัตถุคือการพูดกระซิบ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เป็นผู้มีความปรารถนาลามก ผู้อันความปรารถนา 
ครอบงำแล้ว มีความต้องการความสรรเสริญ สำคัญว่า คนจักสรรเสริญเราด้วย 
อาการอย่างนี้ แล้วจึงพูดถ้อยคำอิงอาศัยอริยธรรม คือพูดว่า “ภิกษุใดครองจีวร 
เห็นปานฉะนี้ ภิกษุ'นั้นเป็นสมณะผู้มีศักดิ 6 ใหญ่” พูดว่า “ภิกษุใดใช้บาตร ใช้ถาด 
โลหะ ใช้กระบอกกรองนั้า ใช้ผ้ากรองนั้า ใช้กุญแจ สวมรองเท้า คาดประคด 
ใช้สายโยกชนิดนี้ ๆ ภิกษุนั้นเป็นสมณะผู้มีศักด!,หญ'” พูดว่า “พระอุปัชฌายะ 
พระอาจารย์ ภิกษุผู้ร่วมพระอุปัชฌายะ ภิกษุผู้ร่วมพระอาจารย์ ภิกษุผู้เป็นมิตร 
เป็นเพื่อนเห็น เป็นเพื่อนคบ เป็นสหาย เห็นปานฉะนี้ ๆ ของภิกษุใด, ภิกษุใด 
อยู่ในวิหาร ในโรงยาว ในปราสาท ในเรือนโล้น ในคูหา ในที่เร้น ในกระท่อม ใน 
เรือนยอด ในป้อม ในโรงกลม ในศาลายาว ในโรงประชุม ในมณฑป และในรุกขมูล 
ชนิดนี้ ๆ ภิกษุนั้น เป็นสมณะผู้มีศักดิใหญ่” 

อีกประการหนึ่ง ภิกษุผู้มีความปรารถนาลามกนั้น ตีหน้ายู่ยี่อย่างยิ่ง สยิ้วหน้า 
อย่างหนัก หลอกลวงอย่างเจนจัด พูดเลาะเล็มอย่างคล่องแคล่ว ชอบสรรเสริญ 
ด้วยปาก ย่อมพูดถ้อยคำอันลึกซึ้ง เร้นลับ ละเอียด ปิดบัง ชั้นโลกุตดระ ประกอบ 
ด้วยความว่าง เช่นนั้นว่า สมณะนี้ได้วหารสมาบัติอันสงบเห็นปานฉะนี้ การสยิ้วหน้า 
กิริยาสยิ้วหน้า การหลอกลวง กิริยาหลอกลวง ภาวะที่หลอกลวง เห็นปานฉะนี้ 
อันใด นี้เรียกว่า กุ หนวัตถุคือการพูดกระซิบ ๑ 


๑ ขุ. ม. (ไทย) ๒๙/๘๗/๒๖๒ 


10-1996 (0009-0082)8 


39 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 



















๔๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


(๓) กุหนวัตถุคืออิริยาบถ 

อนึ่ง การทำให้พิศวงด้วยอิริยาบถที่กระทำเพื่อประสงค์สรรเสริญของภิกษุผู้มี 
ความปรารถนาลามกนั่นแล นักศึกษาพึงทราบว่า กุหนวัตถุที่อาศัยอิริยาบถเหมือน 
อย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า 

กุหนวัตถุคืออิริยาบถ เป็นอย่างไร ? 

ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ เป็นผู้มีความปรารถนาลามก ผู้อันความปรารถนา 
ครอบงำแล้ว มีความประสงค์ความสรรเสริญ สำคัญว่า คนจักสรรเสริญเราด้วย 
อาการอย่างนี้ แล้วประจงเดิน ประจงยืน ประจงนั่ง ประจงนอน ตั้งใจแล้วจึงเดิน 
ตั้งใจแล้วจึงยืน ตั้งใจแล้วจึงนั่ง ตั้งใจแล้วจึงนอน เดินทำเป็นเหมือนคนมีจิตตั้งนั่น 
นั่งทำเป็นเหมือนคนมีจิตตั้งนั่น นอนทำเป็นเหมือนคนมีจิตตั้งนั่น ทำเป็นเหมือน 
เข้าฌานต่อหน้าคน ๑ 

การสยิ้วหน้า กิริยาสยิ้วหน้า การหลอกลวง กิริยาหลอกลวง ภาวะที่หลอกลวง 
คือการวางท่า การตั้งท่า การแต่งท่า แห่งอิริยาบถ เห็นปานฉะนี้ นี้เรียกว่า 

กุหนวัตถุคืออิริยาบถ ๒ 

อธิบายศัพท์พระบาลี 

ในบทเหล่านั่น บทว่า ปจฺจยปฏิเสวนสงขาเตน แปลว่า ด้วยกุหนวัตถุที่ 
บัณฑิตกล่าวอย่างนี้ว่า การเสพปัจจัย อีกนัยหนึ่ง แปลว่า ด้วยกุหนวัตถุคือการเสพ 
ปัจจัย บทว่า สามนุตซปฺปิเตน แปลว่า ด้วยการพูดกระซิบ (พูดใกล้หู) บทว่า 
อิริยาปถสฺส วา แปลว่า หรือ....แห่งอิริยาบถ ๔ บทว่า อฏฺซิปนา ความว่า การ 
วางท่าไว้แต่ต้น หรือวางท่าไว้ด้วยความเอื้อเพื่อ บทว่า ซิปนา ได้แก่ อาการตั้งท่า 
บทว่า สณฺซิปนา ได้แก่ การแต่งท่า อธิบายว่า การทำภาพให้เกิดความเลื่อมใส 
บทว่า ภากุฏิกา คือการกระทำความสยิ้วหน้าโดยแสดงถึงภาวะแห่งผู้เคร่งเครียด 
ด้วยความเพียร อธิบายว่า เป็นผู้มีหน้ายู่ยี่ การกระทำความสยิ้วหน้าเป็นปกติของ 
ภิกษุนั่น เหตุนั่นภิกษุนั่น ชื่อว่า ภา กุฏิ โก แปลว่า ผู้มีค'วามสยิ้วหน้าเป็นปกติ ภาวะ 


๑ คำว่า “อาปาถกชฺฌายี จ โหติ ” นั้น ในมหานิเทศเป็น “อาปาถกชฺฌายี ว โหติ” ตัดบทเป็น อิว เหมาะกว่า 
๒ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๗/๒๖๒ 


10-1996 (0009-0082)8 


40 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๔๑ 


แห่งภิกษุผู้มีการกระทำความสยิ้วหน้าเป็นปกติ ชื่อว่า ภา กุฏิยํ แปลว่า ภาวะแห่ง 
ภิกษุผู้มีการกระทำความสยิ้วหน้าเป็นปกติ บทว่า กุ หนา แปลว่า การหลอกลวง 
คือการทำให้พิศวง กิริยาเป็นไปแห่งการหลอกลวง ชื่อว่า กุ หายนา แปลว่า กิริยาที่ 
หลอกลวง ภาวะแห่งบุคคล ผู้ หลอกลวง ชื่อว่า กุ หิตตุต 0 แปลว่า ภาวะของบุคคลผู้ 
หลอกลวง 

๒. ในลปนานิเทศ 

ใน ลปนานิเทศ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ เ- 

การที่ภิกษุเห็นคนทั้งหลายพากันมาวัด แล้วรีบทักก่อนอย่างนี้ว่า “ท่านผู้เจริญ 
ทั้งหลาย พากันมาเพื่อต้องการอะไรหรือ ? เพื่อจะนิมนต์ภิกษุทั้งหลายหรือ ? ล้าเซ่น 
นั้นเชิญกลับไปได้ อาตมาจะพาภิกษุทั้งหลายไปภายหลัง” ดังนี้ ชื่อว่า อาลปนา ที่แปล 
ว่า การพูดทักก่อน อีกประการหนึ่ง การที่ภิกษุพูดเสนอตนเข้าไป ชักเข้าหาตน 
อย่างนี้ว่า “อาตมาชื่อติสละ พระราชาทรงเลื่อมใสในอาตมา มหาอำมาตย์ของ 
พระราชาโน้นและมหาอำมาตย์ของพระราชาโน้น ก็เลื่อมใสในอาตมา” ดังนี้ก็'ซื่อ'ว่า 
อาลปนา เมื่อภิกษุถูกถามแล้วพูดมีประการดังกล่าวมาแล้วนั้นแล ชื่อว่า ลปนา 
แปลว่า การพูดอวด การที่ภิกษุกลัวในอันที่คหบดีทั้งหลายจะหน่ายแหนง จึงพูด 
เอาใจให็โอกาสเสียเรื่อย ๆ ชื่อว่า สลฺลปนา แปลว่า การพูดเอาใจ การที่ภิกษุพูด 
ยกให้สูงขึ้นอย่างนี้ว่า “ท่านกุฎุมพีก 6 ใหญ่ ท่านนายเรือใหญ่ ท่านทานบดีใหญ่” ดังนี้ 
ชื่อว่า อุลฺลปนา แปลว่า การพูดยกยอ การพูดยกให้สูงขึ้นโดยส่วนอย่างสิ้นเชิง ชื่อว่า 
สมุลฺลปนา แปลว่า การยกยอให้หนักขึ้น การพูดผูกมัด คือพูดผูกพัน ให้หนัก ๆ ขึ้น 
อย่างนี้ว่า “อุบาสกและอุบาสิกาทั้งหลาย เมื่อก่อน ในกาลเซ่นนี้พวกท่านย่อมถวาย 
นวทาน (ให้สิ่งของแรกเกิดขึ้นใหม่ ๆ) แต่บัดนี้ ทำไมจึง ไม่ถวายเล่า” ทั้งนี้จนกว่า 
อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายจะกล่าวรับรองซึ่งคำมีอาทิว่า “ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าผู้เจริญ 
พวกกระผมจักถวายอยู่ แต่ยังไม่ได้โอกาส” ดังนี้ ชื่อว่า อุนฺนหนา แปลว่า การพูด 
ผูกมัด อีกประการหนึ่ง ภิกษุเห็นอ้อยในมือแล้วถามว่า “เอามาจากไหน อุบาสก ?” 
เมื่อเขาตอบว่า “เอามาจากไร่อ้อย ขอรับ” จึงถามต่อไปว่า “อ้อยที่ไร่นั้นหวานไหม ?” 
เมื่อเขาตอบว่า “ต้องเคี้ยวดูจึงจะทราบขอรับ” ภิกษุพูดต่อไปว่า “อุบาสก การที่ภิกษุ 
จะพูดว่า ท่านทั้งหลายจงถวายอ้อยแก่ภิกษุ ดังนี้ หาสมควรไม่” การพูดผูกพันแม้ของ 


10-1996 (0009-0082)8 


41 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















๔!®) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ภิกษุผู้ปฏิเสธอยู่เห็นปานฉะนี้นั้น ชื่อว่า อุนฺนหนา การพูดผูกมัดบ่อย ๆโดยส่วนอย่าง 
สิ้นเชิง ชื่อว่า สมุนุนหนา แปลว่า พูดผูกมัดหนักขึ้น 

บทว่า อุกกาจนา ความว่า การพูดยกตนอย่างนี้ว่า “ตระกูลนี้รู้จักแต่อาตมา 
เท่านั้น ถ้าไทยธรรมเกิดขึ้นในตระกูลนี้ เขาก็ถวายแต่อาตมาเท่านั้น” ดังนี้ ชื่อว่า 
อุกกาจนา แปลว่า การพูดยกตน อธิบายว่า พูดเชิดตน ก็แหละ ในบทนี้ นักศึกษา 
พึงนำเอาเรื่องของนางเตลกันทริกามาเล่าประกอบด้วย อนึ่ง การพูดยกตนบ่อย ๆ 
โดยส่วนอย่างสิ้นเชิง ชื่อว่า สมุกกาจนา แปลว่า การพูดยกตนให้หนักขึ้น 

การพูดให้เป็นที่รักอย่างพรํ่าเพรื่อไปอย่างเดียว โดยไม่แลเหลียวถึงความสมควรแก่ 
สัจจะสมควรแก่ธรรมหรือไม่ ชื่อว่า อนุปิยภาณิตา แปลว่า การพูดให้รักอย่างพรื่าเพรื่อ 
ความประพฤติตนตํ่า คือประพฤติตั้งตนไว้ตํ่า ชื่อว่า จาฏุกมฺยตา การพูดลดตนเอง 
บทว่า มุคฺคสูปฺยตา แปลว่า ความเป็นผู้เช่นกับแกงถั่ว อธิบายว่า เมื่อเขาแกงถั่วอยู่ 
ถั่วบางเมล็ดเท่านั้นจะไม่สุก ส่วนที่เหลือสุกหมด ฉันใด ในถ้อยคำของบุคคลใด 
มีความจริงเป็นบางคำ เท่านั้น ส่วนคำที่เหลือเป็นคำพล่อย ๆ บุคคลนี้เรียกว่า 
มุคฺคสูโปฺย แปลว่า คนเหมือนแกงถั่ว ฉันนั้น ภาวะแห่งบุคคลผู้เหมือนแกงถั่วนั้น 
ชื่อว่า มุคฺคสูปฺยตา แปลว่า ความเป็นคนพูดเหมือนแกงถั่ว บทว่า ปาริภฏฺยตา 
แปลว่า ความเป็นผู้รับเป็นพี่เลี้ยง อธิบายว่า ภิกษุใดเลี้ยง คืออุ้มเด็กในตระกูลทั้งหลาย 
ด้วยสะเอวบ้าง ด้วยคอบ้าง เหมือนอย่างหญิงพี่เลี้ยง การงานของภิกษุผู้เลี้ยงเด็กนั้น 
ชื่อว่า ปาริภฏฺย 0 ภาวะของการงานของภิกษุผู้เลี้ยงเด็ก ชื่อว่า ปาริภฏฺยตา แปลว่า 
ภาวะแห่งการงานของภิกษุผู้เลี้ยงเด็ก 


๓. ในเนมิตติกตานิเทศ 
ใน เนมิตติกตานิเทศ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ เ- 

การกระทำทางกายและทางวาจาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเหตุให้คนอื่น ๆ หถั่งรู้ 
ในอันจะถวายปัจจัย ชื่อว่า นิมิตฺ ต การเห็นคนทั้งหลายถือของเคี้ยวเดินผ่านไป 
แล้วกระทำนิมิตโดยนัยมีอาทิว่า “พวกท่านได้ของเคี้ยวอะไร” ดังนี้ ชื่อว่า นิมิตฺ ตกมุม 
แปลว่า การกระทำนิมิต การพูดประกอบด้วยปัจจัย ชื่อว่า โอภาส แปลว่า การ 


10-1996 (0009-0082)8 


42 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๔๓ 


ประกาศความปรารถนาของตน การที่ภิกษุเห็นพวกเด็กเลี้ยงโคแล้วถามว่า ลูกโค 
เหล่านี้เป็นลูกโคนมหรือลูกโคเปรียง เมื่อเขาตอบว่า ลูกโคนม ขอรับ ดังนี้แล้ว 
จึงสั่งให้เด็กเหล่านั้น บอกแก , บิดามารดาให้ถวายนั้านม โดยนัยมีอาทิอย่างนี้ว่า 
ลูกโคเหล่านี้จะไม , ใช่ลูกโคนม ล้าเป็นลูกโคนมพวกภิกษุก็จะได้นั้านมกันบ้าง ดังนี้ชื่อว่า 
โอภาสกมุม แปลว่า การกระทำโอภาส การพูดกระซิบใกล้ ๆ ชื่อว่า สามนุตซปฺปา 
ก็แหละในบทนี้ นักศึกษาควรนำเรื่อง กุลู ปกภิกษุ มาเล่าประกอบด้วย 

เรื่องกุลูปกภิกษุ 

ได้ยินว่า ภิกษุกุลูปกะใคร่จะฉันอาหาร จึงเข้าไปในบ้านแล้วนั้งอยู , หญิงแม่บ้าน 
เห็นเธอแล้วไม่ประสงค์จะถวายจึงพูดว่า “ข้าวสารไม่มี” ดังนี้แล้วพลางเดินไปเรือน 
คนคุ้นเคยกัน ทำเป็นเสมือนจะไปเอาข้าวสารมา ฝ่ายภิกษุเข้าไปในห้องเห็นอ้อยลำ 
หนึ่งพิงอยู่ที่ซอกประตู เห็นนั้าอ้อยงบอยู่ที่ภาชนะ เห็นปลาเค็มผ่าแบะอยู่ในกระเข้า 
เห็นข้าวสารอยู่ในโอ่ง เห็นเปรียงอยู่ในหม้อ แล้วจึงออกมานั้งรออยู่ หญิงแม่บ้าน 
กลับมาถึงพูดว่า “ข้าวสารหาไม่ไต้” ภิกษุพูดเปรยขึ้นว่า “อุบาสิกา อาตมาได้เห็น 
ลางมาก่อนแล้วว่า วันนี้ภิกษาหารจักไม่สำเร็จ” หญิงแม่บ้านพูดว่า “เห็นลางอะไร 
เจ้าคะ” ภิกษุพูดต่อไปว่า “อาตมาได้เห็นงูเหมือนอ้อยที่พิงไวัที่ซอกประตู คิดว่าจะตี 
มัน มองไปได้เห็นแผ่นหินเหมือนก้อนนั้าอ้อยงบที่เก็บไว่ในภาชนะ เห็นพังพานที่งู 
ถูกตีด้วยก้อนดินแล้วแผ่ออกเหมือนปลาเค็มที่แผ่แบะเก็บไวในกระเช้า ได้เห็นเขี้ยว 
ของมันเมื่องูทำท่าจะขบก้อนดินนั้น เหมือนข้าวสารที่อยู่ในโอ่ง แต่นั้นได้เห็นนั้าลาย 
เจือพิษกำลังไหลออกมาจากปากของมัน ซึ่งมีความโกรธจัด เหมือนเปรียงที่ใส่ไว้ 
ในหม้อ” หญิงแม่บ้านคิดว่า “เราไม่อาจลวงภิกษุหัวโล้นได้แล้ว” จึงจำถวายอ้อย 
แล้วหุงข้าว ได้ถวายสิ่งทั้งปวงพร้อมด้วยเปรียง นั้าอ้อยงบและปลาทั้งหลาย ด้วย 
ประการฉะนี้ 

การพูดกระซิบใกล้ ๆ ด้วยประการดังกล่าวมา นักศึกษาพึงทราบว่า การพูด 
กระซิบ การพูดอ้อมไปอ้อมมาโดยประการที่จะได้มาซึ่งปัจจัยนั้น ชื่อว่า ปริกถา 
แปลว่า การพูดเลียบเคียง ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0009-0082)8 


43 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















(ธ (ธ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. ในนิปเปสิกตานิเทศ 

ใน นิปเปสิกตานิเทศ มี อรรถาธิบายดังต่อไป นี้ เ- 

การด่าด้วยอักโกสวัตถุ ๑๐ ประการ ชื่อว่า อกโกสนา การพูดข่ม ชื่อว่า 
ว ม/V นา การพูดยกโทษโดยนัยมีอาทิว่า เป็นผู้!ม่ศรัทธา เป็นผูไฝเลื่อมใส ชื่อว่า 
ศรหณา การพูดสาดด้วยวาจาว่า ท่านทั้งหลายอย่ามาพูดอย่างนี้ ณ ที่นี้ ชื่อว่า 
อุกฺ เขปนา การพูดสาดอันประกอบด้วยวัตถุประกอบด้วยเหตุโดยส่วนอย่างสิ้นเชิง ชื่อว่า 
สมุกฺเขปนา อีกนัยหนึ่ง เห็นคนไม่ให้ทานแล้วพูดยกขึ้นอย่างนี้ว่า โอ ! ท่านทานบดี 
ดังนี้ ชื่อว่า ธุกฺ เขปนา การพูดยกให้ดีขึ้นไปอีกอย่างนี้ว่า ท่านมหาทานบดี ชื่อว่า 
สมุกฺเขปนา การพูดติเตียนอย่างนี้ว่า ชีวิตของคนนี้เขาชอบบริโภคพืชอย่างไรละ 
ชื่อว่า ขิปนา การพูดติเตียนหนักยิ่งขึ้นว่า ผู1ดใหัคำพูดว่าไม่มีแม้แก่คนทั้งปวงตลอดกาล 
เป็นนิตย์ ท่านทั้งหลายจะพูดปฏิเสธบุคคลผู้นี้ว่า ไม่ใช่ทายกได้อย่างไร ดังนี้ชื่อว่า 
สํขิปนา การพูดให้เขาถึงแก่ความไม่เป็นทายก หรือให้ถึงแก่ความเป็นโทษ ชื่อว่า 
ปาปนา การพูดให้เขาถึงแก่ความไม , เป็นทายก หรือให้ถึงแก่ความเป็นโทษโดยส่วน 
อย่างสิ้นเชิง ชื่อว่า สมปาปนา การนำความเสียหายจากเรือนโน้นมาสู่เรือนนี้ จาก 
บ้านโน้นสู่บ้านนี้ จากตำบลโน้นสู่ตำบลนี้ โดยหมายความว่า เขาจักให้แก่เราแม้เพราะ 
กลัวต่อความเสียหายด้วยอาการอย่างนี้ ชื่อว่า อวณฺณหาริกา ต่อหน้าพูดดีลับหลัง 
พูดเสีย ชื่อว่า ปรปิฏฺริม 0 สิกตา จริงอยู่ การพูดเช่นนี้จะมีได้ก็แต่แก่คนที่ไม่อาจอยู่ 
สู่หน้า สำหรับคนอยู่ลับหลังแล้วทำเป็นเหมือนจะกินเนื้อเอาทีเดียว เพราะฉะนั้น 
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ปรปิฏฺริม 0 สิกตา คำว่า นี้ เรียกว่าการด่าแช่ง ความว่า 
โดยที่ภิกษุนี้ย่อมกวาดล้างคุณความดีของผู้อื่นให้พังพินาศไป ดุจกวาดล้างด้วยซี่ 
ไม่ไผ่ อีกอย่างหนึ่ง โดยที่วาจานี้เป็นสิ่งที่บดป่นคุณความดีของผู้อื่นแสวงหาลาภ 
เหมือนคนบดไม้หอม แสวงหาของหอม ฉะนั้น จึงเรียกว่า นิปฺเปสิกตา 

๕. ในนิเทศแสวงหาลาภด้วยลาภ 

ใน นิเทศแสวงหาลาภด้วยลาภ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ 

บทว่า นิชิคี สนตา แปลว่า แสวงหา บทว่า อิโต ลทฺธํ แปลว่า ได้จากเรือนนี้ 
บทว่า อมุตร แปลว่า ณ เรือนโน้น บทว่า เอ ฏฺธิ แปลว่า เสาะหา บทว่า 


10-1996 (0009-0082)8 


44 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


(ธ (!ธ 


คเว ฏฺชิ แปลว่า แสวงหา บทว่า ปริเย ฏฺธิ แปลว่า แสวงหาบ่อย ๆ อนึ่ง ในอธิการนี้ 
นักศึกษาพึงเล่าเรื่องภิกษุผู้ให้ภิกษาที่ได้มาแล้ว ๆ ตั้งแต่แรก ๆ แก่พวกเด็ก ๆ ใน 
ตระกูล ณ ที่นั้นแล้ว ในที่สุดก็ได้ข้าวยาคูเจือนั้านมไป มาประกอบด้วย 

บทว่า เอสนา ที่แปลว่า กิริยาที่แสวงหา เป็นต้น เป็นไวพจน์ของบทว่า 
เอ ฏฺริ ที่แปลว่า เสาะหา นั้นเอง เพราะฉะนั้นคำว่า เสาะหา ได้แก่กิริยาที่เสาะหา 
คำว่า แสวงหา ได้แก่กิริยาที่แสวงหา คำว่า แสวงหาบ่อย ๆ ได้แก่กิริยาที่ 
แสวงหาบ่อย ๆ นักศึกษาพึงทราบการเข้าประโยค ณ ที่นี้ ด้วยประการฉะนี้นั้นเทียว 
อรรถาธิบายแห่งกุหนนิเทศเป็นต้น ยุติด้วยประการฉะนี้ 

บัดนี้ นักศึกษาพึงทราบว่า ด้วย อาทิ ศัพท์ ในคำว่า แห่งบาปธรรมทั้งหลาย 
มี อาทิ อย่างนี้นั้น ได้แก่การถือเอาบาปธรรมทั้งหลายเป็นอเนกประการ ที่พระผู้มี 
พระภาคตรัสไวในพรหมชาลสูตร โดยนัยมีอาทิว่า “ก็แหละ อีกอย่างหนึ่ง เหมือน 
อย่างสมณพราหมณ์ผู้เจริญพวกหนึ่ง ฉันโภชนะทั้งหลายที่เขาถวายด้วยศรัทธาแล้ว 
ย่อมสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาอาชีพ ด้วยติรัจฉานวิชา เห็นปานฉะนี้ คือ ทำนาย 
องค์อวัยวะ ทำนายลาง ทำนายอุบาทว์ ทำนายฝัน ทำนายลักษณะ ทำนาย 
หนูกัดผ้า บูชาไฟ บังหวนควัน” ๑ 

มิจฉาอาชีพที่เป็นไปโดยอำนาจการล่วงละเมิดสิกขาบท ๖ ประการ ที่ทรง 
บัญญัติไว้เพราะอาชีวะเป็นเหตุเหล่านี้ และมิจฉาอาชีพที่เป็นไปด้วยอำนาจบาปธรรม 
ทั้งหลาย มีอาทิอย่างนี้ว่า การหลอกลวง การพูดเลาะเล็ม การกระทำนิมิต 
การด่าแช่ง การแสวงหาลาภด้วยลาภ นี้อันใด การงดเว้นจากมิจฉาอาชีพแม้ทุก ๆ 
ประการนั้น อันใด อันนี้ชื่อว่า อาชีวปาริสุทธิศีล ด้วยประการฉะนี้ 

อรรถวิเคราะห์แห่งถ้อยคำในบทอาชีวปาริสุทธินั้น ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลายอาศัยการงานนั้นเป็นอยู่ เหตุนั้นการงานนั้น ชื่อว่า อาซีว 
อาชีวะนั้นคืออะไร ? คือการพยายามแสวงหาปัจจัย ๔, ความบริสุทธี้ชื่อว่า ปา ริ สุทธิ, 
ความบริสุท!)แห่งอาชีวะ ชื่อว่า อาซีวปาริสุ ทฺธิ ฉะนี้ 


๑ ดูเทียบ ที. สี. (ไทย) ๙/'๒๑/๘ 


10-1996 (0009-0082)8 


45 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 



















๔๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อธิบายปัจจยสันนิลสิตศีล 

[๑๘] อนึ่ง ใน ปัจจยสันนิสสิตศีล ซึ่งตรัสไวิในลำดับแห่งอาชีวปาริสุทธิศีล 
นี้นั้น มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ เ- 


อธิบายบทจีวร 

คำว่า พิจารณาแล้วโดยแยบคาย ความว่า พิจารณาแล้ว รู้แล้ว คือเห็น 
ประจักษ์แล้ว โดยอุบายคือโดยถูกทาง จริงอยู่ การพิจารณาที่กล่าวไวิโดยนัยมี 
อาทิว่า เพื่อบำบัดความเย็น ดังนี้นั้นเอง นักศึกษาพึงทราบว่า พิจารณาแล้วโดย 
แยบคาย ณ ที่นี้ ในคำเหล่านี้ คำว่า จีวร ได้แก่ผ้าผืนใดผืนหนึ่งในบรรดาผ้า 
๓ ผืนมีผ้าอันตรวาสกเป็นต้น คำว่า ย่อมเสพ คือย่อมใช้สอย ได้แก่นุ่งหรือห่ม 
คำว่า ยาวเทว เป็นคำกำหนดเขตแห่งประโยชน์อย่างแน่นอน จริงอยู่ ประโยชน์ใน 
การเสพจีวรของโยคีบุคคลมีกำหนดเพียงเท่านี้ คือประโยชน์มีว่า เพื่อบำบัดความเย็น 
เป็นต้นนี้ ไม่ยิ่งไปกว่านี้ บทว่า ซึ่งความเย็น ความว่า ซึ่งความเย็นอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ธาตุภายในกำเริบบ้าง เพราะเหตุที่อุตุภายนอก 
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง บทว่า เพื่อบำบัด ความว่า เพื่อบรรเทาคือเพื่อบรรเทาเสีย 
ซึ่งความเย็นนั้นโดยประการที่จะไม่ให้มันทำความอาพาธให้เกิดขึ้นในร่างกาย จริงอยู่ โยคี 
บุคคลผู้มีจิตฟ้งไปในเพราะเหตุร่างกายกระทบความเย็น ย่อมไม่อาจที่จะตั้งความ 
เพียรโดยแยบคายได้ เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตว่า ภิกษุพึงเสพ 
จีวรเพื่อบำบัดความเย็น ดังนี้ นักศึกษาพึงทราบนัยในประโยชน์ที่เหลือทั้งหมด 
เช่นเดียวกัน นี้ เพราะในบท นี้มี อรรถาธิบายอย่างครบล้วน บทว่า ซึ่งความร้อน 
ความว่า ซึ่งความร้อน อันเกิดแต่ไฟ นักศึกษาพึงทราบแดนที่เกิดของความร้อนนั้น 
ในเพราะไฟป่าเป็นต้นก็มี 

อนึ่ง ในบทว่า ฑํสมกสวาตาดปสิรึสปสมฺผสฺสานํ นี้ มี อรรถาธิบายดัง นี้ บทว่า 
ฑ 0 สา แปลว่า เหลือบ ลางอาจารย์กล่าวว่า ได้แก่แมลง'วันหัวเขียวก็มี บทว่า 
มกสา ได้แก่ ยุงโดยเฉพาะ บทว่า วาตา ได้แก่ ลมทั้งหลายอันต่างด้วยลมปนฝ่น 
และไม่ใช่ลมปนฝ่นเป็นต้น บทว่า อาตาป ได้แก่แสงอาทิตย์ สัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง 
เสือกคลานไปมีตัวยาวเช่นงูเป็นต้น ชื่อว่า สิรี ส'ป สัมผัสของสัตว์เหล่านั้นมี ๒ อย่าง 
คือ สัมผัสด้วยการกัด ๑ สัมผัสด้วยการถูกต้อง ๑ แม้สัมผัสนั้นย่อมเบียดเบียน 


10-1996 (0009-0082)8 


46 


1/5/11, 1:57/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๔๗ 


ภิกษุผู้นุ่งห่มจีวรแล้วไม , ได้ เพราะฉะนั้นภิกษุจึงเสพจีวรเพื่อประโยชน์จะป้องกันสัมผัส 
ทั้งหลาย ในสถานที่ทั้งหลายเช่นนั้น ตรัสคำว่า ยาวเทว ซํ้าอีก ก็เพื่อแสดงถึง 
กำหนดเขตประโยชน์ที่แน่นอนของจีวรนั้น จริงอยู่ การปกปิดอวัยวะส่วนที่ทำให้ความ 
ละอายสูญหายนับเป็นประโยชน์ที่แน่นอน ส่วนประโยชน์นอกนั้น เช่น การบำบัด 
ความเย็นเป็นต้น ย่อมมีได้เป็นบางครั้งบางคราว อวัยวะที่แคบ ๆ นั้น ชื่อว่า หิริ โกปิน 
ในบทว่า หิริ โกปินปฏิจฺฉาทนํ นั้น จริงอยู่ เมื่อองค์อวัยวะส่วนใด ๆ ถูกเปิดอยู่ 
ความละอายย่อมสูญย่อมหายไป องค์อวัยวะส่วนนั้น ๆ ท่านเรียกว่า หิริ โกปีน 
เพราะเป็นเหตุทำให้ความละอายสูญหายไป แหละที่เรียกว่า หิริ โกปีนปฏิจฺฉาทนตถ 0 
เพราะอรรถว่า เพื่อปกปิดอวัยวะส่วนที่ทำให้ความละอายสูญหายไปนั้น พระบาลีว่า 
หิริ โก ปีนํ ปฏิจฺฉาทนตฺถํ ดังนี้ก็มี 

อธิบายบทบิณฑบาต 

คำว่า ซึ่งบิณฑบาต คือซึ่งอาหารชนิดใดชนิดหนึ่ง จริงอยู่ อาหารชนิดใด 
ชนิดหนึ่ง ท่านเรียกว่า บิณฑบาต เพราะอาหารนั้นตกลงในบาตรด้วยภิกขาจารวัตร 
ของภิกษุ อีกอย่างหนึ่ง ความตกลงแห่งก้อนข้าวทั้งหลายชื่อว่า บิณฑบาต อธิบายว่า 
ได้แก่ ความรวมกันความเป็นกลุ่มกันแห่งภิกษาหารทั้งหลายที่ภิกษุได้แล้ว ณ ที่นั้น ๆ 
คำว่า ไม่ใช่เพื่อเล่น อธิบายว่า เพื่อเล่นคือทำเป็นเครื่องหมายกีฬา เหมือนอย่าง 
พวกเด็กชาวบ้านเป็นต้น หามิได้ คำว่า ไม่ใช่เพื่อความเมา อธิบายว่า เพื่อ 
ความเมาคือเป็นเครื่องหมายของความเมากำลังและเป็นเครื่องหมายความเมาของ 
ความเป็นบุรุษ เหมือนพวกนักมวยเป็นต้น หามิได้ คำว่า ไม่ใช่เพื่อประดับ 
อธิบายว่า เพื่อประดับคือเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้มีองค์อวัยวะน้อยใหญ่ 
อิ่มเต็ม เหมือนกับพวกหญิงชาววังและหญิงแพศยาเป็นต้น หามิได้ คำว่า ไม่ ใช่เพื่อ 
ตกแต่ง อธิบายว่า เพื่อตกแต่งคือเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นผู้มีผิวพรรณผ่องใส 
เหมือนพวกหญิงละครและพวกหญิงช่างฟ้อนเป็นต้น หามิได้ 

ก็แหละ ในบรรดาคำเหล่านั้น คำว่า ไม่ ใช่เพื่อเล่น นี้ พระผู้มีพ'ระภาคตรัส'ไว้ 
เพื่อประหานอุปนิสัยแห่งโมหะ คำว่า ไม่ ใช่เพื่อความเมา นี้ ตรัสไว้เพื่อประหาน 
อุปนิลลัยแห่งโทสะ ๒ คำว่า ไม่ ใช่เพื่อประดับ ไม่ ใช่เพื่อตกแต่ง นี้ ตรัสไว้เพื่อ 
ประหานอุปนิลลัยแห่งราคะ อนึ่ง ๒ คำว่า ไม่ ใช่เพื่อเล่น ไม่ ใช่เพื่อความเมา นี้ 


10-1996 (0009-0082)8 


47 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















๔๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ตรัสไว้เพื่อป้องกันการบังเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์ของตน ๒ คำว่า ไม่ใช่เพื่อประดับ 
ไม่ใช่เพื่อตกแต่ง นี้ ตรัสไว้เพื่อป้องกันการบังเกิดขึ้นแห่งสังโยชน์แม้ของผู้อื่น อนึ่ง 
นักศึกษาพึงทราบว่า การประหานซึ่งข้อปฏิบัติโดยไม่แยบคายและกามสุขัลลิกานุโยค 
พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแม้ด้วยบททั้ง ๔ บทนี้ 

บทว่า ยาวเทว มีอรรถาธิบายดังกล่าวมาแล้วนั่นแล คำว่า แห่งกาย นี้ คือ 
แห่งรูปกายอันประกอบด้วยมหาภูตทั้ง ๔ นี้ คำว่า เพื่อดำรงอยู่ คือเพื่อความ 
ดำรงอยู่สืบเนื่องกันไป คำว่า เพื่อความเป็นไป คือเพื่อต้องการแก่ความเป็นไปอย่าง 
ไม่ขาดสายหรือเพื่อดำรงอยู่ตลอดกาลยาวนาน จริงอยู่ ภิกษุนี้ย่อมเสพบิณฑบาต 
เพื่อความดำรงอยู่และเพื่อความเป็นไปของกาย เหมือนเจ้าของเรือนที่ทรุดโทรมทำการ 
คํ้าจุนเรือน และเหมือนพ่อค้าเกวียนทำการหยอดเพลาเกวียน ฉะนั้น ๑ ไม , ใช่เสพ 
บิณฑบาตเพื่อเล่นเพื่อความเมาเพื่อประดับและเพื่อตกแต่ง อีกประการหนึ่ง คำว่า 
ริติ ที่แปลว่า ความดำรงอยู่นี้ เป็นชื่อของอินทรีย์คือชีวิต เพราะเหตุนั่น นักศึกษา 
พึงทราบว่า ด้วยคำว่า เพื่อความดำรงอยู่ เพื่อความเป็นไปแห่งกายนี้ เพียงเท่านี้ 
จะอธิบายว่า เพื่อยังอินทรีย์คือชีวิตแห่งกายนี้ให้เป็นไปดังนี้ก็ได้ 

คำว่า เพื่อระงับความเบียดเบียน มี อรรถาธิบายว่า ความหิวชื่อว่า วิหึส 
โดยอรรถว่า เบียดเบียน ภิกษุนี้ย่อมเสพบิณฑบาตแม้เพื่อระงับความเบียดเบียนนั่น 
เหมือนคนเป็นแผลทาแผล และเหมือนเมื่อคนไข้ในเพราะฤดูร้อนและฤดูหนาว 
เป็นต้น รับประทานยาเพื่อป้องกันความร้อนความหนาวนั่น ฉะนั่น คำว่า เพื่อ 
อนุเคราะห์พรหมจรรย์ มีอรรถาธิบายว่าเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือศาสนาทั้งมวล 
อย่างหนึ่ง เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์คือมรรคอย่างหนึ่ง จริงอยู่ ภิกษุนี้ได้อาศัย 
กำลังกาย เพราะมีอันเสพบิณฑบาตเป็นปัจจัย ปฏิบัติอยู่เพื่อสลัดออกจากความ 
กันดารคือภพ ด้วยอำนาจการประกอบเนือง ๆ ในสิกขา ๓ ชื่อว่าย , อมเสพบิณฑบาต 
เพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ เหมือนมารดาบิดาผู้มีความต้องการข้ามทางกันดารจำกิน 
เนื้อของบุตร ๒ เหมือนพวกคนที่ต้องการข้ามแม่นั่าย่อมอาศัยแพ ๓ และเหมือนพวกคน 
ที่ต้องการข้ามมหาสมุทรย่อมอาศัยเรือ ฉะนั่น 


๑ มิลินฺท.อ. (บาลี) ๔๒๑ ๒ ดูเทียบ ส 0 .นิ. (ไทย) ๑๖/๖๓/๑๒๐ 

๓ ดูเทียบ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๐/๒๕๕ 


10-1996 (0009-0082)8 


48 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 




คำว่า จักกำจัดเวทนาเก่าและไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้น นี้ มีอรรถาธิบาย 
ดังนี้ ภิกษุเสพบิณฑบาตโดยประสงค์ว่า ด้วยเหตุที่เสพบิณฑบาตนี้ เราจักกำจัด 
เวทนาคือความหิวเก่า และจักไม่ให้เวทนาใหม่ซึ่งมีการฉันเกินประมาณเป็นปัจจัย 
เกิดขึ้น เหมือนพราหมณ์ชื่ออาหรหัตถกะ, ชื่ออลังสาฏกะ, ชื่อตัตรวัฏฏกะ, ชื่อ 
กากมาสกะและชื่อภุตตวมิตกะคนใดคนหนึ่ง ทำนองเดียวกันกับคนไข้รับประทานยา 
อีกประการหนึ่ง พึงทราบอรรถาธิบายในคำนี้ แม้อย่างนี้ว่า เวทนาใดที่เรียกว่า 
เวทนาเก่า เพราะเกิดขึ้นด้วยอำนาจปัจจัยคือกรรมเก่า โดยอาศัยการฉันบิณฑบาต 
ที่ไม่เป็นลัปปายะและฉันเกินประมาณในปัจจุบัน เราทำปัจจัยแห่งเวทนาเก่านั้นให้ 
หายไป ด้วยการฉันบิณฑบาตอันเป็นสัปปายะและฉันแต่พอประมาณ ชื่อว่า จักกำจัด 
เวทนาเก่านั้น อนึ่ง เวทนาใดที่เรียกว่า เวทนาใหม่ เพราะเกิดขึ้นต่อไปโดยอาศัย 
ความสั่งสมกรรม คือการฉันอันไม่สมควรที่ภิกษุทำแล้วในปัจจุบัน เราไม่ให้มูลเหตุ 
แห่งเวทนาใหม่นั้นบังเกิดได้ด้วยอำนาจการฉันอันสมควร ชื่อว่า จักไม่ยังเวทนาใหม่ 
นั้นให้เกิดขึ้น นักศึกษาพึงทราบว่า ด้วยบททั้ง ๒ นี้ เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดง 
ถึงการสงเคราะห์เอาการฉันอันสมควรด้วย การประหานกามสุขัลลิกานุโยคด้วย และการ 
ไม่ยอมเสียสละความสุขอันเกิดโดยธรรมด้วย 

คำว่า แหละความเป็นไปจักมีแก่เรา มีอรรถาธิบายว่า ภิกษุเสพบิณฑบาต 
โดยประสงค์ว่า ก็แหละ ความเป็นไป คือความดำเนินไปตลอดกาลนาน จักมีแก , เรา 
คือแก่กายนี้ อันมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัย โดยไม , มีอันตรายอันจะเข้าไปตัด 
ชีวิตินทรีย์ หรือตัดทอนอิริยาบถ เพราะการฉันพอประมาณ ดังนี้บ้าง เหมือนคน 
มีโรคติดต่อ รับประทานยาอันเป็นปัจจัยแก , โรคนั้น ฉะนั้น คำว่า ความเป็น ผู้ ไม่ มี 
โทษและความอยู่ผาสุก มีอรรถาธิบายว่า ภิกษุเสพบิณฑบาตโดยประสงค์ว่า 
ความไม่ มี โทษ จักมีแก , เรา โดยงดเว้นการแสวงหาการรับและการฉันอันไม่สมควร 
ความอยู่ผาสุก จักมีแก่เรา โดยการฉันพอประมาณ อีกอย่างหนึ่ง ความไม่ มี โทษ 
จักมีแก่เรา เพราะไม่มีโทษเช่น ความกระสัน, ความหลับ, ความบิดกาย ซึ่งมีการ 
ฉันบิณฑบาตอันไม่เป็นสัปปายะและการฉันเกินประมาณเป็นปัจจัย และอัน 1 วิญณูซน 
ครหาเป็นต้น ความอยู่ผาสุก จักมีแก่เรา ด้วยความบังเกิดแห่งกำลังกาย เพราะมี 
การฉันบิณฑบาตอันเป็นสัปปายะและการฉันพอประมาณเป็นปัจจัย อีกอย่างหนึ่ง 
ความไม่มีโทษ เพราะละเสียซึ่งความสุขในการเอนหลัง, ความสุขในการเอกเขนก 
และความสุขในการหลับ จักมีแก่เรา ด้วยการหลีกเว้นการฉันจนแน่นท้องตามที่ต้องการ 


10-1996 (0009-0082)8 


49 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















๕๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


และ ความอยู่ผาสุก เพราะยังความประกอบด้วยอิริยาบถทั้ง ๔ ให้ถึงพร้อมจักมีแก่เรา 
โดยการฉันให้หย่อนไว้สัก ๔-๕ คำ... ดังนี้บ้าง สมด้วยพุทธนิพนธคาถาที่พระผู้มี 
พระภาคตรัสไว้ว่า 

พึงหยุดฉันเสียเมื่อ ๔-๕ คำจะอิ่ม แล้วพึงดื่มนํ้าแทน 
เป็นการเพียงพอเพื่อความอยู่ผาสุกแห่งภิกษุผู้มีตนส่ง 
ไปแล้ว ๑ 

นักศึกษาพึงทราบว่า ด้วยคำทั้ง ๓ ตามที่อรรถาธิบายมานี้ เป็นอันพระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงถึงการกำหนดเอาประโยชน์และมัชฌิมาปฏิปทา ด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายบทเสนาสนะ 

คำว่า เสนาสนะ แยกเป็น เสนะ คำหนึ่ง อาสนะ คำหนึ่ง อธิบายว่า ภิกษุ 
นอน ณ ที่ใด ๆ จะเป็นวิหารหรือเรือนโรงมีเพิงเป็นต้นก็ตาม ที่นั้นชื่อว่า เสนะ 
แปลว่า ที่นอน ภิกษุ'นั่ง ณ ที่ใด ๆ ที่นั้นชื่อว่า อาสนะ แปลว่า ที่นั่ง ๒ คำนั้น 
ท่านรวมเข้าเป็นคำเดียวกัน แล้วจึงกล่าวว่า เสนาสนะ แปลว่า ที่นอนและที่นั่ง 
คำว่า เพื่อบรรเทาอันตรายคือฤดู และความยินดีในการหลีกเร้นอยู่ มีอรรถาธิบายว่า 
อุตุนั้นเองชื่อว่าอันตรายคือฤดู เพราะอรรถว่าเบียดเบียน เพื่อบรรเทาซึ่งอันตราย 
คือฤดู และเพื่อความยินดีในการหลีกเร้นอยู่ อธิบายว่า ฤดูกาลอันใดที่เบียดเบียน 
ร่างกายและทำให้จิตฟังซ่านไม่เป็นสัปปายะ เป็นสิ่งอันภิกษุพึงบรรเทาเสียด้วยการ 
เสพเสนาสนะ เพื่อบรรเทาซึ่งฤดูกาลนั้น และเพื่อความสุขในความเป็นบุคคลผู้เดียว 
การบรรเทาอันตรายคือฤดู พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วด้วยพระพุทธพจน์มีอาทิว่า 
สีต ปฏิฆาต ดังนี้โดยแท้ แต่ถึงอย่างนั้น นักศึกษาพึงทราบว่า ที่นี้พระผู้มีพระภาค 
ตรัสคำนี้ซึ่กอีก โดยทรงหมายเอาการบรรเทาอันตรายคือฤดูที่แน่นอน เหมือนอย่าง 
ที่ ตรัสไวิในบทเสพจีวรว่า การปกปิดอวัยวะที่ทำให้ความละอายสูญหายไป เป็น 
ประโยซน์ที่แน่นอน ส่วนประโยชน์นอกนั้นมีได้เป็นบางคเงบางคราว ดัง นี้ 
อีกประการหนึ่ง ฤดูซึ่งมีประการดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ชื่อว่า ฤดูคงที่ ส่วนอันตรายมี 
๒ อย่างคือ อันตรายที่ปรากฏหนึ่ง อันตรายที่ปกปิดหนึ่ง ใน ๒ อย่างนั้น สัตว์ร้าย 


๑ ดูเทียบ ชุ. เถร. (ไทย)๒๖/๙๘๓/๕๐๐ 


10-1996 (0009-0082)8 


50 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๕๑ 


ทั้งหลายมีราชสีห์และเสือเป็นต้น ชื่อว่าอันตรายที่ปรากฏ กิเลสทั้งหลายมีราคะและ 
โทสะเป็นต้นชื่อว่าอันตรายที่ปกปิด ๑ อันตรายย่อมไม่ทำความเบียดเบียน โดยที่ 
ไม่ได้รักษาทวารและโดยที่เห็นรูปอันไม่เป็นสัปปายะ ณ เสนาสนะใด ภิกษุรู้ คือ 
พิจารณาเสนาสนะนั้นอย่างนี้แล้วเสพอยู่ พึงทราบว่า ชื่อว่าพิจารณาโดยแยบคาย 
แล้วจึงเสพเสนาสนะ เพื่อบรรเทาอันตรายคือฤดู ฉะนี้ 

อธิบายบทคิลานปัจจยเภสัชบริขาร 

ในคำว่า ซึ่งคิลานปัจจยเภสัชบริขาร นี้ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ 

เภสัช ชื่อว่า ปจฺจย เพราะอรรถว่าเป็นเครื่องต่อต้านโรค อธิบายว่า เพราะ 
อรรถว่าถึงซึ่งความเป็นข้าศึกของโรค คำว่า ปจฺจย นี้ เป็นชื่อของสัปปายะอย่างใด 
อย่างหนึ่ง, กิจกรรมของหมอเพราะหมอนั้นอนุญาตแล้ว ฉะนั้นจึงชื่อว่า เภสซฺซ, 
เภสัชคือปัจจัยแห่งคนไข้ ชื่อว่า คิลานปจฺจยเภสชฺช อธิบายว่า ได้แก่กิจกรรมของ 
หมออันเป็นลัปปายะแก่คนไข้ชนิดใดชนิดหนึ่ง มีนั้ามันนาผึ้งและ'นาอ้อย เป็นต้น 
ส่วนคำว่า บริขาร พระผู้มีพระภาคตรัสเอาเครื่องล้อมก็มีในพระบาลีมีอาทิว่า “พระนคร 
เป็นอันล้อมดีแล้ว ด้วยเครื่องล้อมพระนครถึงเจ็ดชั้น” ๒ ตรัสหมายเอาเครื่องอลังการ 
ก็มี ในพระบาลีมีอาทิว่า “รถมีศึลเป็นเครื่องอลังการ มีฌานเป็นเพลา มีวีริยะเป็น 
ล้อ” ๓ ตรัสหมายเอาสัมภาระก็มีในพระบาลีมีอาทิว่า “เครื่องสัมภาระแห่งชีวิตชนิดใด 
ชนิดหนึ่ง อันบรรพชิตพึงนำมาโดยชอบ” ๔ แต่ในที่นี้ ศัพท์ว่า บริขาร แม้หมายเอา 
สัมภาระก็ควร แม้หมายเอาเครื่องล้อมก็ควร เพราะว่าคิลานปัจจยเภสัชนั้น ย่อม 
เป็นเครื่องล้อมชีวิตก็ได้ เป็นสัมภาระชองชีวิตก็ได้ เพราะเป็นเครื่องรักษาไม่ให้ช่อง 
แก่ความบังเกิดขึ้นแห่งอาพาธอันจะทำชีวิตให้พินาศไป เป็นสัมภาระของชีวิตก็ได้ 
เพราะเป็นเหตุแห่งชีวิตนั้นโดยประการที่ชีวิตจะดำเนินไปได้ตลอดกาลนาน เพราะฉะนั้น 
คิลานปัจจยเภสัช พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เป็นบริขาร คิ ลานปัจจยเภสัช ดังกล่าว 
มาแล้วนั้นด้วยเป็น บริขาร ด้วย ฉะนั้นจึงชื่อว่า คิ ลานปัจจยเภสัชบริขาร ซึ่ง 
คิลานปัจจยเภสัชบริขาร , นั้น อธิบายว่า ซึ่งเภสัชอันเป็นสัปปายะแห่งคนไข้ชนิดใด 


๑ ดูเทียบ 'ยุ.ม. (ไทย) ๒๙/๕/®'๖-๑๗ 
ดูเทียบ ส 0 . ม. (ไทย) 51๙/๔/๗ 


๓ 


๒ ดูเทยบ องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๗/๑๓๖ 
๔ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๑๙๒/๒๐๕ 



















๕๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ชนิดหนึ่งอันหมออนุญาตแล้ว มีนํ้ามันนํ้าผึ้งและนํ้าอ้อยเป็นต้น อันเป็นบริขารแห่ง 
ชีวิต, คำว่า เกิดขึ้นแล้ว คือ เกิดแล้ว เป็นแล้ว บังเกิดแล้ว, ความกำเริบแห่งธาตุ 
และอาพาธต่าง ๆ มีโรคเรื้อนโรค!]และพุพองเป็นต้นซึ่งมีความกำเริบแห่งธาตุนั้นเป็น 
สมุฏฐาน ชื่อว่า พฺยาพาธ ในบทว่า เวยฺยาพาธิกานํ นี้ เวทนาทั้งหลาย ชื่อว่า 
เวยฺยาพาธิก เพราะเกิดแต่อาพาธต่าง ๆ คำว่า ซึ่งเวทนาทั้งหลาย ได้แก่ ทุกขเวทนา 
คือเวทนาอันเป็นอกุศลวิบาก, ซึ่งเวทนาทั้งหลายนั้นอันเกิดแต่อาพาธต่าง ๆ เหล่านั้น 
บทว่า อพฺยาปซฺฌปรมตาย แปลว่า เพื่อความเป็นผูไม่มีทุกข์เป็นอย่างยิ่ง อธิบาย 
ว่า ทุกข์ทั้งหมดนั้นย่อมเป็นอันภิกษุละได้แล้วเพียงใด เพื่อความเป็นผูไม่มีทุกข์เป็น 
อย่างยิ่งเพียงนั้น 

ปัจจยสันนิสสิตศีล นี้ ซึ่งมีอันพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงบริโภคปัจจัยเป็น 
ลักษณะ นักศึกษาพึงทราบโดยสังเขปดังพรรณนามานี้ ส่วนอรรถวิเคราะห์แห่งถ้อยคำ 
ในบทว่า ปจฺจยสนฺนิสฺสิตสีล นี้ดังนี้ ก็แหละ ปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้น เรียกว่า 
ปจฺจย เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า เป็นที่เป็นไป เป็นที่ดำเนินไป ของสัตว์ผู้มีชีวิต 
ทั้งหลาย ซึ่งอิงอาศัยบริโภคปัจจัยเหล่านั้น, ศีลอาศัยแล้วซึ่งปัจจัยเหล่านั้น ฉะนั้น 
จึงชื่อว่า ปัจจยสันนิลสิตศีล ฉะนี้แล 

ธรรมเป็นเหตุให้ปาริสุทธิศีล ๔ สำเร็จ 
๑. ศรัทธาเป็นเหตุให้ปาตโมกขสังวรศีลสำเร็จ 

[๑๙] ในศีล ๔ อย่างดังที่พรรณนามาแล้วนี้ ปาติโมกขสังวรศีล อันโยคี 
บุคคลพึงให้สำเร็จด้วยศรัทธา จริงอยู่ ปาติโมกขสังวรศีลนั้น ชื่อว่า มีศรัทธาเป็น 
เหตุให้สำเร็จ เพราะการบัญญัติสิกขาบทเป็นสิ่งที่เกินวิสัยของพระสาวก ก็ในข้อนี้ 
มีการทรงห้ามการขอบัญญัติสิกขาบทเป็นตัวอย่าง เพราะเหตุนั้น อันโยคีบุคคลพึง 
สมาทานเอาสิกขาบทตามที่ทรงบัญญัติไว้แล้วอย่างไม , ให้มีเศษเหลือ ไม่กระทำความ 
อาลัยแม่ในชีวิต พึงทำปาติโมกขสังวรศีลนี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดีด้วยศรัทธา เถิด 
สมด้วยพระพุทธพจน์ ที่ ตรัสไว้ว่า เ- 

พวกเธอจงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รัก มีความเคารพศีล ตาม 
รักษาศีล ในกาลทุกเมื่อ เหมือนนกต้อยตีวิดรักษาฟองไข่ 


10-1996 (0009-0082)8 


52 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๕๓ 


เหมือนจามรีรักษาขนหาง เหมือนมารดารักษาบุตรที่รัก 
เหมือนคนตาเอกรักษาหน่วยตาข้างเดียว ฉะนั้นเถิด 

แม้ตรัสไว้อย่างอื่นอีกว่า “มหาสมุทรมีความดำรงอยู่เป็นธรรมดา ไม , ไหลล้น 
ฝังไป แม้ฉันใด ปหาราทะ สาวกทั้งหลายของเราก็เหมือนอย่างนั้น ไม่ล่วงข้าม 
สิกขาบท ที่เราบัญญัติไว้แล้วสำหรับสาวกทั้งหลาย แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต” ๑ ก็แหละ 
ในอรรถกถาธิบายนี้ นักศึกษาพึงเล่าเรื่องทั้งหลายของพวกพระเถระที่ถูกพวกโจร 
มัดไวิในดงประกอบด้วย ดังนี้ 

เรื่องพระเถระถูกโจรมัด 

ได้ยินว่า โจรทั้งหลายมัดพระเถระด้วยเครือหญ้านาง ให้นอนอยู่ในดงชื่อ 
มหาวัตตนี พระเถระได้เจริญวิปัสสนาตลอด ๗ วัน ทั้ง ๆ ที่นอนอยู่นั้นเทียว ได้บรรลุ 
พระอนาคามิผลแล้ว ถึงซึ่งมรณภาพไปในดงนั้นเอง แล้วไปบังเกิดในพรหมโลก 

ยังมีพระเถระรูปอื่น ๆ อีก ในตัมพปัณณิทวีป (ประเทศลังกา) ถูกพวกโจร เอา 
เถาหัวด้วนมัดให้นอนอยู่ เมื่อไฟปาลามมา ท่านก็หาได้ตัดเถาวัลย์ไม่ เริ่มเจริญวิปัสสนา 
ได้สำเร็จเป็น พระอรหันต์สม สีสี ปรินิพพานแล้ว พระอภยเถระผู้เชี่ยวชาญคัมภีร์ 
ทีฆนิกาย พร้อมด้วยภิกษุห้าร้อยรูปมาเห็นเข้า ได้ทำฌาปนกิจศพของพระเถระนั้น 
แล้วให้สร้างเจดีย 6 บรรจุอิฐ'ไว้ 

เพราะฉะนั้น กุลบุตรผู้มีศรัทธาแม้อื่น เมื่อจะชำระ 
ปาติโมกขสังวรศีลใหับริสุทธ พึงยอมสละแม้กระทั่งชีวิต 
โดยแท้ ไม่พึงทำลายปาติโมกขสังวรศีล อันพระโลกนาถ 
เจ้าทรงบัญญัติไว้แล้ว 

๒. สติเป็นเหตุให้อินทรียสังวรศีลสำเร็จ 

อนึ่ง ปา ติ โมกขสังวรศีล อันโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วย ศรัทธา ฉันใด 
อินทรียสังวรศีล อันโยคีบุคคลก็พึงให้สำเร็จด้วย สติ ฉันนั้น จริงอยู่ อินทรียสังวรศีล 
นั้นชื่อว่า มีสติเป็นเหตุให้สำเร็จ เพราะอินทรีย์ทั้งหลายที่ตั้งมั่นอยู่ด้วยสติแล้ว เป็นสภาพ 


๑ องฺ. อ/]ซิก. (ไทย) ๒๓/๑๙/๑๔๖ 


10-1996 (0009-0082)8 


53 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 



















๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อันบาปธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้นจะพึงรั่วไหลเข้าไปมิได้เพราะเหตุนั้นอันโยคีบุคคล 
พึงระลึกถึงพระอาทิตตปริยายสูตรโดยนัยมีอาทิว่า “ภิกษุทั้งหลายจักขุนทรีย์ อินทรีย์คือ 
จักษุถูกทิ่มแทงแล้วด้วยซี่เหล็กที่เผาอย่างร้อนลุกโชนมีแสงโชติช่วงอยู่ยังนับว่าประเสริฐ 
ส่วนการยึดถือนิมิต โดยอนุพยัญชนะในรูปทั้งหลายอันจะพึงรู้ด้วยจักษุ ไม , ประเสริฐ 
เลย” ๑ ดังนี้แล้ว เมื่อวิญญาณเกิดทางจักษุทวารเป็นต้น ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น 
พึงกั้นความยึดถือซึ่งนิมิตเป็นต้นทิ่บาปธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้นจะพึงรั่วไหลเข้าไป 
พึงทำอินทรียสังวรคีลนี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดีด้วย สติ อันไม่หลงลืมเถิด 

ก็แหละ เมื่ออินทรียสังวรศีลนี้อันภิกษุไม่ทำให้สำเร็จแล้วด้วยประการดังกล่าวมา 
แม้ปาติโมกขสังวรคีลก็พลอยเป็นอันตั้งอยู่ไม่นานดำรงอยู่ไม , นานไปด้วย เหมือนข้าวกล้า 
ที่เขาไม่ได้จัดการล้อมรั้ว ฉะนั้น อนึ่ง ภิกษุผู้!ม่ทำให้อินทรียสังวรศีลสำเร็จนี้ ย่อมจะ 
ถูกพวกโจรคือกิเลสปล้นเอาได้ เหมือนบ้านที่เปิดประตูทิ้งไว้ย่อมจะถูกพวกโจรขโมย 
เอาได้ฉะนั้น อนึ่ง ราคะย่อมจะรั่วไหลไปสู่จิตของภิกษุนั้นได้ เหมือนฝนรั่วรดเรือนที่ 
มุงไม่ดี ฉะนั้น สมด้วยพระพุทธวจนะที่ตรัสไว้ว่า เ- 

จงรักษาอินทรีย์ ที่รูป, เสียง, กลิ่น, รสและผัสสะ ทั้ง 
หลาย เพราะว่า ทวารเหล่านี้ถูกเปิดทิ้งไว้ไม่รักษา ย่อมจะ 
ถูกโจรคือกิเลสปล้นเอา เหมือนพวกโจรปล้นบ้าน ฉะนั้น 

ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงไม่ดี ฉันใด ราคะย่อมจะรั่วไหล 
ไปสู่จิตที่ไม่ได้อบรมแล้ว ฉันนั้น ๒ 

แต่เมื่ออินทรียสังวรศีลนั้นอันภิกษุทำให้สำเร็จแล้วแม้ปาติโมกขสังวรศีลก็พลอยเป็น 
อันตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานไปด้วย เปรียบเหมือนข้าวกล้าที่เขาจัดการล้อมรั้วดีแล้ว 
ฉะนั้น อนึ่ง ภิกษุผู้ทำให้อินทรียสังวรศีลสำเร็จแล้วนี้ ย่อมจะไม่ถูกพวกโจร คือกิเลส 
ปล้นเอาได้ เปรียบเหมือนบ้านที่ปิดประตูดีแล้ว พวกโจรทั้งหลายก็ขโมยไม่ได้ ฉะนั้น 
อนึ่ง ราคะย่อมจะรั่วไหลไปสู่จิตของภิกษุนั้นไม่ได้ เหมือนฝนรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ 
ฉะนั้น สมด้วยพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า เ¬ 


ด สิ. สฬา. (ไทย) ๑๘/'๒๓๕/'๒ ๓๐ 


๒ ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๑๓/๒๘ 


10-1996 (0009-0082)8 


54 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๕๕ 


จงรักษาอินทรีย์ ที่รูป, เสียง, กลิ่น, รสและผัสสะ 
ทั้งหลาย เพราะว่า ทวารเหล่านี้ที่ปีดแล้วระวังดีแล้ว 
อันพวกโจรคือกิเลส ปล้นไม่ได้ เหมือนพวกโจรปล้นบ้าน 
ที่ปีดประตูดีแล้วไม่ได้ ฉะนั้น 

ฝนย่อมรั่วรดเรือนที่มุงดีแล้วไม่ได้ ฉันใด ราคะย่อม 
รั่วไหลเข้าไปสู่จิตที่อบรมดีแล้วไม่ได้ ฉันนั้น ๑ 

ก็แหละ พระธรรมเทศนานี้ นับเป็นพระธรรมเทศนาชั้นอุกฤษฏ์อย่างยิ่ง 

ขึ้นชื่อว่าจิตนี้นั้นเป็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้น 
อันโยคีบุคคลพึงบรรเทาราคะที่เกิดขึ้นแล้วด้วยมนสิการถึงอสุภกัมมัฏฐาน แล้วพึง 
ทำให้อินทรียสังวรศีลสำเร็จ เหมือนอย่างพระวังศีลเถระผู้บวชไม่นานเถิด 

เรื่องพระวังคีสเถระ 

ได้ยินว่า เมื่อพระวังศีลเถระผู้บวชแล้วไม่นาน กำลังเดินบิณฑบาตไปนั้น 
ความกำหนัดเกิดขึ้นแก , ท่านเพราะได้เห็นสตรีคนหนึ่ง เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียน 
พระอาบันทเถระว่า 

กระผมถูกไฟคือกามราคะเผาเข้าแล้ว จิตของกระผม 
ถูกเผาจนเกรียม สาธุ ท่านผู้โคตมโคตร ขอท่านได้กรุณา 
โปรดบอกอุบายเครื่องดับไฟให้ด้วย 

พระอานันทเถระได้กล่าวแนะนำว่า 

จิตของเธอถูกเผาเกรียมเพราะสัญญาวิปลาสเธอจงเว้น 
สุภนิมิตอันประกอบด้วยความกำหนัดเสีย จงอบรมจิต 
ด้วยอสุภกัมมัฏฐาน ทำให้ตั้งมั่นด้วยดี มีอารมณ์เป็นหนึ่ง 
เธอจงพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยเป็นอื่น โดย 
เป็นทุกข์ และโดยมิใช่ตน จงทำความกำหนัดอันยิ่งใหญ่ 
ให้ดับไปเสีย จงอย่าได้มิความเร่าร้อนต่อไปเลย ๒ 

พระวังศีลเถระบรรเทาความกำหนัดได้แล้ว ก็เที่ยวบิณฑบาตต่อไป 

๑ ชุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๑๔/๒๘ ๒ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๒๑๒/๓๐๘, ชุ. เถร. (ไทย) ๒๖/๑๒๓๒-๑๒๓๔/๕๕๐ 


10-1996 (0009-0082)8 


55 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 



















๕๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อีกประการหนึ่ง อันภิกษุผู้บำเพ็ญอินทรียสังวรศีล พึงเป็นเหมือนพระจิตต- 
คุตตเถระ ผู้อยู่'ในถาใหญ่'ชื่อกุ-รัณฑกะ และพระมหามิตตเถระผู้อยู่ในมหาวิหาร 
ชื่อโจรกะ 

เรื่องพระจิตตคุตตเถระ 

ได้ยินว่า ในถาใหญ่กุ'รัณฑกะ ได้มีจิตรกรรมเกี่ยวกับเรื่องเสด็จออกทรงผนวช 
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายถึง ๗ พระองค์ เป็นสิ่งที่น่าจับใจ ภิกษุเป็นจำนวนมาก 
พากันเที่ยวจาริกชมเสนาสนะ มองเห็นจิตรกรรมแล้ว เรียนพระเถระว่า “จิตรกรรม 
เป็นสิ่งที่น่าจับใจมาก ขอรับ” พระเถระพูดว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ฉันอยู่'ในถา 
เกินกว่าหกสิบปีมาแล้ว ไม่ทราบดอกว่ามีจิตรกรรมหรือไม่มี อาศัยพวกเธอผู้'มีตา 
จึงทราบในวันนี้เดี๋ยวนี้เอง” ได้ยินว่า พระเถระถึงจะอยู่ตลอดกาลเท่านั้น ก็ไม , เคย 
ลืมตาขึ้นมองดูถาเลย อนึ่ง ตรงที่ปากถํ้าของพระเถระนั้น ได้มีต้นกากะทิงใหญ่อยู่ 
ต้นหนึ่ง แม้ต้นไม้นั้นพระเถระก็ไม , เคยมองขึ้นดูเลย ครั้นเห็นเกสรร่วงลงมาที่พื้นดิน 
ตามลำดับปี จึงทราบว่าต้นไม้นั้นบาน 

พระราชาทรงสดับคุณสมบัติของพระเถระแล้ว มีพระราชประสงค์เพื่อจะทรง 
นมัสการ จึงได้ทรงส่งราชบุรุษไปนิมนต์ถึง ๓ ครั้ง ครั้นพระเถระไม่มา จึงทรงรับสั่ง 
ให้ผูกดันของสตรีผู้มีลูกอ่อนทั้งหลายในบ้านนั้น แล้วประทับตราพระราชลัญจกรไว้ 
ได้มีพระราชโองการว่า “ทารกทั้งหลายอย่าได้ดื่มนั้านม ตลอดเวลาที่พระเถระยังไม่ 
มา” พระเถระจึงได้มาสู่หมู่บ้านใหญ่ เพราะความเอ็นดูแก่ทารกทั้งหลาย พระราชาทรง 
ทราบแล้ว ทรงรับสั่งให้พาไปในพระราชวังว่า “พนาย พวกเธอจงพาพระเถระเข้าไป 
ฉันจักรับศีล” ครั้นทรงนมัสการทรงให้ฉันเสร็จแล้ว ทรงมีพระราชดำรัสว่า “พระคุณเจ้า 
วันนี้ยังไม่มีโอกาส พรุ่งนี้หม่อมฉันจึงจักรับศีล” ครั้นแล้วทรงรับบาตรพระเถระเสด็จ 
ตามส่งไปหน่อยหนึ่งแล้วพร้อมด้วยพระราชเทวีทรงนมัสการแล้วเสด็จกลับ พระราชา 
จะทรงไหว้ก็ช่าง พระราชเทวีจะทรงไหว้ก็ช่าง พระเถระคงถวายพระพรว่า “ขอพระ 
มหาราชาจงทรงพระเกษมสำราญเถิด” เป็นทำนองนี้ล่วงไปถึง ๗ วัน พวกภิกษุจึง 
เรียนถามว่า “ท่านขอรับ เมื่อพระราชาทรงไหว้อยู่ก็ดี เมื่อพระราชเทวีทรงไหว้อยู่ 
ก็ดี ทำไมท่านจึงถวายพระพรเพียงอย่างเดียวว่า ขอพระมหาราชาจงทรงพระเกษม 


10-1996 (0009-0082)8 


56 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๕ ๗ 


สำราญเถิด” พระเถระตอบว่า “ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย ฉันไม่ได้ทำความกำหนด 
แยกว่า พระราชาหรือพระราชเทวี” โดยล่วงไปได้หนึ่งสัปดาห์ พระราชาทรงดำริว่า 
“การที่พระเถระอยู่ ณ ที่นี้ เป็นความลำบาก” จึงทรงพระกรุณาโปรดปล่อยไป 
พระเถระ’ไปถึงถาใหญ่กุ'รัณฑกะ ได้ขึ้นสู่ที่จงกรมในส่วนแห่งราตรี เทวดาที่สิงอยู่ต้น 
กากะทิงได้ยืนถือประทีปด้ามให้อยู่ ครั้งนั้นกัมมัฏฐานของท่านได้ปรากฏบริสุทธิ้ยิ่งนัก 
พระเถระดีใจว่า “วันนี้ทำไหมหนอ กัมมัฏฐานของเราจึงปรากฏชัดเสียเหลือเกิน” 
แล้วทำภูเขาให้สะเทือนสะท้านไปทั้งลูก ได้บรรลุพระอรหัตแล้วในลำดับแห่งมัชฌิมยาม 

เพราะฉะนั้น แม้กุลบุตรอื่น ๆ ยูใคร่ต่อประโยชน์ 
ของตน ไม่พึงเป็นยู้มีหน่วยตาล่อกแล่ก เหมือนลิงในป่า 
เหมือนมฤคาตกใจตื่นในวนา และเหมือนทารกาอ่อน 
สะดุ้งกลัว พึงทอดจักษุ พึงแลดูชั่วแอก อย่าพึงไปสู่ 
อำนาจของจิตอันมีปกติหลุกหลิกเหมือนลิงในป่า 

เรื่องพระมหามิตตเถระ 

ฝ่ายมารดาของพระมหามิตตเถระ ได้เกิดเป็นโรคฟิมีพิษขึ้น แม้ธิดาของท่านก็ 
บวชในสำนักของภิกษุณีทั้งหลาย ท่านจึงพูดกับธิดาว่า “แม่ ! ไปเถอะ จงไปสำนัก 
ของพี่ชายเรียนถึงภาวะที่แม่ไม่สบายแล้วนำเอายามา” นางได้ไปกราบเรียนพี่ชายแล้ว 
พระเถระพูดว่า “ฉันไม , รู้ที่จะเก็บยาทั้งหลายมียารากไม้เป็นต้นมาปรุงให้เป็นเภสัชได้ 
ก็แต่ว่า ฉันจักบอกยาให้แก , เธอว่า ‘นับจำเดิมตั้งแต่บวชมา ฉันไม่เคยทำลาย 
อินทรีย์ทั้งหลายแลดูรูปอันเป็นวิสภาคด้วยจิตอันประกอบด้วยโลภะเลย ด้วยสัจ 
วาจานี้ ขอความสบายจงมีแก่โยมมารดาของฉัน , เธอจงไปแล้วกล่าวคำนี้ พลางลูบ 
ร่างกายให้แก่โยมมารดาไปตัวย” ภิกษุณีนั้นไปเรียนข้อความนี้แก่มารดาแล้วได้กระทำ 
ตามพระเถระแนะนำทุกประการ นืของอุบาสิกาได้ฝ่อ อันตรธานหายไปเหมือนก้อน 
ฟองนั้าในทันทีทันใดนั้นนั้นแล มารดาของพระเถระนั้นลุกขึ้นมา เปล่งวาจาแสดง 
ถึงความดีใจว่า “ถ้าพระสัมมาล้มพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ ทำไมจะไม่พึงทรงลูบ 
ศีรษะของภิกษุผู้เช่นบุตรของเราด้วยพระหัตถ์อันวิจิตรไปด้วยลายตาข่ายเล่า” 


10-1996 (0009-0082)8 


57 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















๕๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เพราะฉะนั้น แม้บุคคลอื่นซึ่งถือตนว่าเป็นกุลบุตรบวช 
ในศาสนาแล้ว พึงดำรงอยู่ในอินทรียสังวรศีลอันประเสริฐ 
เหมือนอย่างพระมหามิตตเถระนั้นเถิด 

๓. วีริยะเป็นเหตุให้อาซีวปาริสุทธิศีลสำเร็จ 

อนึ่ง อินทรียสังวรศีล อันโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วยสติ ฉันใด อาซีว- 
ปาริสุทธิ ศีล อันโยคีบุ ค คล พึง ให้สำเร็จด้วยวีริยะ ฉันนั้น จริงอยู่ อาชีวปาริสุทธิศีลนั้น 
ชื่อว่า มีวีริยะเป็นเหตุให้สำเร็จ เพราะวีริยะที่ปรารภโดยชอบแล้วเป็นการประหาน 
มิจฉาอาชีวะ เพราะฉะนั้น อันภิกษุพึงละอเนสนาคือการแสวงหาอันไม่สมควรอันไม่ 
เหมาะสมแล้ว เสพอยู่ซึ่งปัจจัยทั้งหลายอันเกิดขึ้นโดยความบริสุทธิใท่านั้น หลีกเว้น 
อยู่ซึ่งปัจจัยทั้งหลายอันเกิดขึ้นโดยไม่บริสุทธิ้ เหมือนหลีกเว้นอสรพิษทั้งหลาย พึง 
ทำอาชีวปาริสุทธิศีลนี้ให้สำเร็จด้วยวีริยะ ด้วยการแสวงหาโดยชอบมีการเที่ยวบิณฑบาต 
เป็นต้นเถิด 

ในปัจจัย ๒ อย่างนั้น สำหรับภิกษุผู้!ม'ได้ถือธุดงค์ปัจจัยทั้งหลายที่เกิดจากสงฆ์ 
จากคณะและจากสำนักของคฤหัสถ์ทั้งหลายผู้เลื่อมใสโดยคุณทั้งหลายของภิกษุนั้นมี 
การแสดงธรรมเป็นต้น ชื่อว่า ปัจจัยอันเกิดขึ้นโดยความบริสุทธ ส่วนปัจจัยที่เกิด 
จากการบิณฑบาตเป็นต้น ชื่อว่า เกิดขึ้นโดยความบริสุทธึ้อย่างยิ่งนั้นเทียว สำหรับ 
ภิกษุผู้ถือธุดงค์ ปัจจัยทั้งหลายที่เกิดจากการเที่ยวบิณฑบาตเป็นต้น และที่เกิดจาก 
สำนักของผู้เลื่อมใสในธุดงคคุณของภิกษุนั้นโดยอนุโลมแก่ธุดงคนิยม ชื่อว่า ปัจจัย 
อันเกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ้ อนึ่ง เมื่อสมอดองด้วยมูตรเน่าและมธุรเภสัช ๔ อย่าง 
เกิดขึ้นเพื่อบำบัดพยาธิชนิดหนึ่ง ภิกษุนั้นคิดว่า “แม้เพื่อนพรหมจรรย์อื่น ๆ จักฉัน 
มธุรเภสัช ๔” ดังนี้แล้ว จึงฉันแต่ขึ้นแห่งสมอเท่านั้น การสมาทานธุดงค์ของเธอ 
จัดว่าเป็นการสมควร จริงอยู่ ภิกษุนี้เรียกไต้ว่าเป็นภิกษุผู้ดำรงอยู่ในอริยวงฅ์ชั้นอุดม 

อนึ่ง ในบรรดาปัจจัย ๔ มีจีวรเป็นต้นนี้นั้น สำหรับภิกษุผู้ชำระอาชีวะให้ 
บริสุทธึ๋รูปใดรูปหนึ่ง นิมิต, โอภาส, ปริกถาและ'วิญญเต ย่อมไม่ควรในจีวรและ 
บิณฑบาต ส่วนภิกษุผู้!ม , ถือธุดงค์ นิมิต, โอภาสและปริกถาย่อมควร ในเสนาสนะ, 


10-1996 (0009-0082)8 


58 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 




ในนิมิต, โอภาสและปริกถานั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ เมื่อภิกษุกำลังทำการปราบพื้น 
เป็นต้น เพื่อสร้างเสนาสนะมีพวกคฤหัสถ์ถามว่าจะสร้างอะไร ขอรับ ใครจะเป็นผู้ 
สร้าง ? ให้คำตอบว่า ยังไม่มีใคร ดังนี้ก็ดี หรือแม้การกระทำนิมิตอย่างอื่นใดเห็น 
ปานฉะนี้ ชื่อว่า นิมิต ภิกษุถามว่า “อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย พวกท่านอยู่ที่ไหน ?” 
เมื่อเขาบอกว่า “พวกกระผมอยู่ที่ปราสาท ขอรับ” ภิกษุพูดว่า “อุบาสกอุบาสิกา 
ทั้งหลาย ก็ปราสาทย่อมไม่สมควรแก่ภิกษุทั้งหลาย” ดังนี้ก็ดี ก็หรือแม้การกระทำ 
โอภาสอย่างอื่นใดเห็นปานฉะนี้ ชื่อว่า โอภาส การพูดว่า “เสนาสนะของภิกษุสงฆ์ 
คับแคบ” ดังนี้ก็ดี แหละหรือแม้การกล่าวโดยปริยายอย่างอื่นใดเห็นปานฉะนี้ ชื่อว่า 
ปริกถา ในปัจจยเภสัชสมควรแม้ทุก ๆ ประการ แต่ครั้นโรคหายแล้วจะฉันเภสัชที่ 
เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนั้น ย่อมไม่ควร 

ในอธิการแห่งเภสัชนี้นั้น อาจารย์ผู้ทรงพระวินัยทั้งหลายกล่าวไว้ว่า “พระผู้มี 
พระภาคทรงประทานประตูไวิให้แล้ว เพราะฉะนั้น จึงสมควร” ส่วนพวกอาจารย์ผู้ 
ชำนาญพระสูตรกล่าวไว้อย่างเด็ดขาดว่า “ถึงแม้จะไม่เป็นอาบัติก็จริง แต่ทำอาชีวะ 
ให้เสียหาย เพราะฉะนั้นจึงไม่สมควร” 

ก็แหละ ภิกษุใด ไม่ยอมกระทำนิมิต,โอภาส,ปริกถาและวิญญัติ ทั้ง ๆ ที่พระ 
ผู้มีพระภาคทรงอนุญาตแล้ว อาศัยคุณมีความมักน้อยเป็นต้นเท่านั้น แม้ถึงความ 
จะสิ้นชีวิตปรากฏขึ้นเฉพาะหน้า ก็คงเสพปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยเว้นจากการแสวงหาโดย 
ไม่สมควรมีโอภาสเป็นต้นนั้นเทียว ภิกษุนี้ เรียกไต้ว่า ผู้มีความประพฤติขัดเกลา 
ชั้นยอด แม้ทำนองเดียวกับพระสารีปุตตเถระ 

เรื่องพระสารีปุตตเถระต้องอาพาธ 

ได้ยินว่า สมัยหนึ่งท่านพระสารีปุตตเถระนั้นจะเพิ่มพูนความสงัด จึงพร้อมกับ 
ท่านพระมหาโมคคัลลานเถระไปพักอยู่ในป่าแห่งใดแห่งหนึ่ง อยู่มาวันหนึ่ง ท่านพระ 
สารีปุตตเถระนั้นได้เกิดอาพาธลมเสียดท้องขึ้น มันได้ทำความทุกข์อย่างหนักให้เกิด 
แก , ท่าน พระมหาโมคคัลลานเถระไปยังที่อุปัฏฐากของท่านในเวลาเย็น เห็นพระเถระ 
นอนอยู่ สอบถามซึ่งพฤติการณ์นั้นแล้วเรียนถามว่า “ท่านขอรับ ครั้งก่อนท่าน 
หายด้วยเภสัชอะไร” พระเถระสารีปุตตะเรียนบอกว่า “ท่าน เมื่อครั้งยังเป็นคฤหัสถ์ 


10-1996 (0009-0082)8 


59 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 

















๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


มารดาของผมได้ให้ข้าวปายาสหุงด้วยนั้านมล้วน ๆ ประสมกับเนยใสนํ้าผึ้งและ 
นั้าตาลกรวด ผมได้หายโรคเพราะข้าวปายาสนั้น” ฝ่ายท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ 
นั้นเรียนว่า “เอาเถอะท่าน ล้าบุญของกระผมหรือบุญของท่านมีอยู่ พรุ่งนี้เราจักต้อง 
ได้อย่างแน่นอน” 

ก็แหละ ยังมีเทวดาที่ลิงอยู่บนต้นไม้ท้ายที่จงกรม ได้ยินพระเถระทั้งสองสนทนากัน 
เช่นนั้น จึงคิดว่า “พรุ่งนี้เราจะบันดาลให้ข้าวปายาสเกิดขึ้นแก่พระผู้เป็นเจ้า” ทันใดนั้น 
ได้ไปยังตระกูลอุปัฏฐากของพระเถระ เข้าสิงร่างกายบุตรคนโต บันดาลให้เกิดความ 
ดิ้นรนอยู่ ลำดับนั้นเทวดาจึงได้กล่าวกะพวกญาติ ๆ ของบุตรคนโตนั้น ซึ่งมาประชุมกัน 
หมายจะเยียวยารักษาว่า “ถ้าพวกท่านรับจะจัดข้าวปายาสเห็นปานฉะนี้ถวายแด่พระเถระ 
ในวันพรุ่งนี้ ฉันจึงจักปล่อยมัน” พวกญาติเหล่านั้นรับว่า “แม้ถึงท่านไม่บอก พวกเรา 
ก็ถวายภิกษาหารแก , พระเถระทั้งหลายเป็นการประจำอยู่แล้ว” ครั้นถึงวันที่สองได้พา 
กันจัดข้าวปายาสเห็นปานด้งนั้นไปถวายแล้ว พระมหาโมคคัลลานะมาถึงแต่เข้าตรู่ 
เรียนว่า “ท่านขอรับ นิมนต์คอยอยู่ ณที่นี้แหละจนกว่ากระผมไปบิณฑบาตกลับมา” 
แล้วก็เข้าไปบ้าน พวกมนุษย์เหล่านั้นรับบาตรของพระเถระใส่ให้เต็มด้วยข้าวปายาส 
มีประการดังกล่าวแล้วจึงถวายไป พระเถระแสดงอาการที่จะไป พวกมนุษย์เหล่านั้น 
เรียนว่า “นิมนต์ท่านฉันเถิด ขอรับ พวกกระผมจักถวายข้าวปายาสแม้อื่นอีก” 
ครั้นให้พระเถระฉันเสร็จแล้ว ได้ถวายไปอีกจนเต็มบาตร พระเถระไปแล้วน้อมข้าว 
ปายาสเข้าไปพร้อมกับพูดว่า “ท่านสารีปุตตะนิมนต์ฉันเสียเถอะ” ฝ่ายพระสารีปุตตเถระ 
เห็นข้าวปายาสนั้นแล้วพิเคราะห์ดูว่า “ข้าวปายาสเป็นที่น่าพึงใจยิ่งนักเกิดขึ้นมาได้ 
อย่างไรหนอ” ครั้นเห็นมูลเหตุเกิดของข้าวปายาสนั้นแล้วจึงพูดว่า “ท่านโมคคัลลานะ 
เอาไปเสียเถิด บิณฑบาต ไม , ควรแก่อันจะบริโภค” ฝ่ายท่านพระมหาโมคคัลลานเถระ 
แม้แต่จะคิดว่า “พระสารีปุตตะไม่ยอมฉันบิณฑบาตที่คนอย่างเรานำมาถวายก็ไม , มี” 
ด้วยคำพูดเพียงคำเดียวเท่านั้น ก็รีบคว้าจับบาตรที่ขอบปากไปเทควํ่าลง ณ ส่วน 
ข้างหนึ่ง อาพาธของพระเถระได้หายไปพร้อมกับข้าวปายาสจรดพื้นดิน จำเติม 
แต่นั้นมาดลอดเวลา ๔๕ พรรษา อาพาธก็มิได้เกิดขึ้นอีกเลย ด้วยเหตุนั้น พระ 
สารีปุตตเถระจึงกล่าวกับพระมหาโมคคัลลานเถระว่า “ท่านโมคคัลลานะ ข้าวปายาส 
ที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวจีวิญญัติ เป็นสิ่งไม่สมควรเพื่อจะฉัน ถึงแม่ไล้จะไหลออกมา 
เที่ยวเพ่นพ่านอยู่ที่พื้นตินก็ตาม” แหละได้เปล่งคำอุทานดังนี้ว่า 


10-1996 (0009-0082)8 


60 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๖ ๑ 


“ถ้าเราจะพึงฉันข้าวมธุปายาส อันเกิดขึ้นเพราะเปล่ง 
วจีวิญญัติไซร้ อาชีวะของเราก็จะพึงถูกบัณฑิตครหา 

แม้ว่าไส้ของเราจะไหลออกมาเที่ยวเพ่นพ่านอยู่ข้างนอก 
ก็ตาม เรายอมเอาชีวิตเข้าแลก จะไม่พึงทำลายอาชีวะเป็น 
อันขาด 

เราทำจิตของเราใหํรื่นรมย์ เราหลีกเว้นอเนสนาคือการ 
แสวงหาอันไม่สมควร และเราจักไม่กระทำอเนสนาที่ 
พระพุทธองค์ทรงรังเกียจแล้ว” 

อนึ่ง ในอธิการแห่งอาชีวปาริสุทธิศึลนี้ นักศึกษาพึงเล่าเรื่องของพระอัมพขาทก 
มหาติสสเถระ 1 ซึ่งอยู่ประจำ ณ จิรคุมพวิหารประกอบด้วย นักศึกษาพึงทราบอรรถาธิบาย 
แม่ในทุก ๆ บท ดังที่ได้อรรถาธิบายมานี้ 

“นักพรตผู้มีวิจารณญาณ บวชแล้วด้วยศรัทธา แม้แต่ 
คิดก็อย่าให้เกิดในอเนสนา พึงขำระอาชีวะ ให้บริสุทธิเถิด” 

๔. ปัญญาเป็นเหตุให้ปัจจยสันนิลสิตศีลสำเร็จ 

อนึ่ง อาซีวปาริสุทธิศีล อันโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วย วิริยะ ฉันใด ปัจจย- 
ลนนิสสิตศีล อันโยคีบุคคลพึงให้สำเร็จด้วย ปัญญา ฉันนั้น จริงอยู่ ปัจจยสันนิลสิต- 
ศีลนั้น ชื่อว่ามีปัญญาเป็นเหตุให้สำเร็จ เพราะผู้มีปัญญาจึงจะสามารถมองเห็นโทษ 
และอานิสงส์ของปัจจัยทั้งหลายได้ เพราะเหตุนั้น ภิกษุพึงละความกำหนัดยินดีใน 
ปัจจัยแล้ว พึงพิจารณาปัจจัยทั้งหลายอันเกิดขึ้นโดยธรรมสมํ่าเสมอ ด้วยวิธีดังที่ได้ 
พรรณนามาแล้วจึงบริโภค พึงทำปัจจยสันนิลสิตคีลนี้ให้สำเร็จด้วย ปัญญา เถิด 

การพิจารณาปัจจัยทั้งหลายในปัจจยสันนิลสิตศีลนั้นมี ๒ อย่าง คือ พิจารณาใน 
เวลารับ ๑ พิจารณาในเวลาบริโภค ๑ อธิบายว่า ปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้นที่ซึ่ง 
ได้พิจารณาด้วยสามารถแห่งความเป็นธาตุหรือความเป็นของปฏิกูลแม่ในเวลารับ 
แล้วเก็บไว้ เมื่อภิกษุบริโภคเลยจากเวลารับนั้นไป การบริโภคก็หาโทษมิได้เลย การ 
บริโภคแม่ในเวลาบริโภคก็หาโทษมิได้เหมือนกัน 


10-1996 (0009-0082)8 


61 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















๖๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

การบริโภค ๔ อย่าง 

ในการพิจารณาในเวลาบริโภคนั้น มีวินิจฉัยที่ทำความตกลงไว้ดังนี้ 

ก็แหละ การบริโภคมี ๔ อย่าง คือ เถยฺยปริโภค บริโภคเป็นขโมย ๑ 
อิณปริโภค บริโภคเป็นหนี้ ๑ ทายชฺชปริโภค บริโภคเป็นทายาท ๑ สามิปริโภค 
บริโภคเป็นนาย ๑ ใน ๔ อย่างนั้น การบริโภคของภิกษุผู้ทุศีลแม้นั้งบริโภคอยู่ใน 
ท่ามกลางสงฆ์ ชื่อว่า เถยฺยปริโภค การบริโภคไม่ไต้พิจารณาของภิกษุผู้มีศีล ชื่อว่า 
อิณปริโภค เพราะเหตุนั้น จีวรพึงพิจารณาในทุก ๆ ขณะที่บริโภค บิณฑบาตพึง 
พิจารณาในทุก ๆ คำข้าว เมื่อภิกษุไม , สามารถปฏิบัติเหมือนอย่างนั้น ในเวลาก่อน 
อาหาร, หลังอาหาร, ในปุริมยาม, ม้ชฌิมยามและ , ปัจฉิมยาม ถ้าไม่ได้พิจารณาเลย 
ปล่อยให้อรุณขึ้น ภิกษุนั้นชื่อว่า ย่อมตั้งอยู่ในฐานะเป็นอิณบริโภค แม้เสนาสนะ 
ก็พึงพิจารณาในทุก ๆ ขณะที่บริโภค สำหรับเภสัชเมื่อมีสติเป็นปัจจัยทั้งในขณะรับ 
ทั้งในขณะบริโภคจึงจะควร แม้เมื่อเป็นเช่นนี้ เมื่อภิกษุทำสติในขณะรับแล้วขณะบริโภค 
ไม่ได้ทำอีก เป็นอาบัติ ไม่ทำในขณะรับแต่ทำในขณะบริโภค ไม่เป็นอาบัติ 

สุทธิ ๔ อย่าง 

ก็แหละ สุทธิมี ๔ อย่าง คือ เทสนาสุทธิ ๑ สังวรสุทธิ ๑ ปริเยฏฐิสุทธิ ๑ 
ปัจจเวกขณสุทธิ ๑ ใน ๔ อย่างนั้น ปาติโมกขสังวรศีล ชื่อว่า เทสนาสุทธิ จริงอยู่ 
ปาติโมกขสังวรศีลนั้นเรียกว่า เทสนาสุทธิ เพราะบริสุทธด้วยการแสดงอาบัติ 
อินทรียสังวรศีล ชื่อว่า สังวรสุทธิ จริงอยู่ อินทรียสังวรศีลนั้นเรียกว่า สังวรสุทธิ 
เพราะบริสุทธิ้ด้วยความสังวรคือตั้งใจว่า “จักไม่กระทำอย่างนี้ต่อไป”อาซีวปาริสุทธิศีล 
ชื่อว่า ปริเยฏฐิ สุ , ทธิ จริงอยู่ อาชีวปาริสุทธิศีลนั้นเรียกว่า ปฏิเยฏฐิสุทธิ เพราะบริสุทธิ้ 
ด้วยการแสวงหาของภิกษุผู้ละอเนสนาแล้วจึงยังปัจจัยทั้งหลายให้เกิดขึ้นอยู่โดยธรรมโดย 
สมื่าเสมอ ปัจจยสัน , นิลสิตศีล ชื่อว่า ปัจจเวกขณสุทธิ จริงอยู่ ปัจจยสันนิลสิตศีล 
นั้นเรียกว่า ปัจจเวกขณสุทธิ เพราะบริสุทธิ้ด้วยการพิจารณามีประการดังพรรณนามาแล้ว 
ด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่า “เมื่อไม , ทำสติในขณะรับแต่ทำในขณะบริโภคไม่เป็นอาบัติ” 
ดังฃ้ 

การบริโภคปัจจัยของพระเสกขบุคคลทั้งหลาย ๗ จำพวก ชื่อว่า ทายัซซ'บริโภค 
จริงอยู่ พระเสกขบุคคลเหล่านั้นเป็นพระบุตรของพระผู้มีพระภาค เพราะเหตุนั้น 


10-1996 (0009-0082)8 


62 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๖๓ 


พระเสกขบุคคลเหล่านั้นย่อมบริโภคปัจจัยทั้งหลาย โดยฐานเป็นทายาทแห่งปัจจัย 
ทั้งหลาย อันเป็นสมบัติของพระบิดา 

ถาม - ก็พระเสกขบุคคลเหล่านั้น บริโภคปัจจัยทั้งหลายของพระผู้มีพระภาค 
หรือ ? ไม , ใช่บริโภคปัจจัยทั้งหลายของคฤหัสถ์ดอกหรือ ? 

ตอบ - แม้ปัจจัยทั้งหลายอันพวกคฤหัสถ์ถวายแล้ว ก็จัดเป็นของแห่งพระผู้มี 
พระภาค เพราะเป็นสิ่งอันพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไว้ เพราะเหตุนั้น นักศึกษา 
พึงทราบว่า พระเสกขบุคคลทั้งหลาย ย่อมบริโภคปัจจัยทั้งหลายของพระผู้มี 
พระภาค อนึ่ง ธัมมทายาทสูตร ๑ เป็นเครื่องสาธกในอธิการนี้ 

การบริโภคของพระขีณาสพทั้งหลาย ชื่อว่า สามิบริโภค จริงอยู่ พระขีณาสพ 
เหล่านั้นชื่อว่าบริโภคเป็นนาย เพราะล่วงพ้นความเป็นทาสของตัณหาไป 

ในการบริโภคเหล่านี้ สามิบริโภค ๑ ทายัชชบริโภค ๑ ย่อมสมควรแก , พระ 
อริยะ และปุถุชนทั้งหมด อิณบริโภคไม , สมควรทั้งหมด ในเกยยบริโภคไม่จำมีอัน 
พูดถึงกันละ อนึ่ง การบริโภคที่ไต้พิจารณาแล้วของภิกษุผู้มีศึลนี้ใด การบริโภคนั้นจัด 
เป็นการบริโภคที่ไม่เป็นหนี้ เพราะเป็นข้าศึกแก่การบริโภคเป็นหนี้ หรือจะจัด 
สงเคราะห์เข้าในทายัชชบริโภคนั้นแหละก็ได้ จริงอยู่ แม้ภิกษุผู้มีศึลก็ย่อมถึงซึ่งอันนับเป็น 
เสกขะได้เหมือนกัน เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยศีลสิกขานี้ อนึ่ง ในบรรดาบริโภค 
๔ อย่างนี้ เพราะสามิบริโภคจัดเป็นการบริโภคชั้นยอด ฉะนั้น อันภิกษุเมื่อปรารถนา 
ซึ่งสามิบริโภคนั้น พึงพิจารณาด้วยวิธีพิจารณาอันมีประการดังกล่าวมาแล้วจึงบริโภค 
พึงยังปัจจยสันนิสสิตศึลให้สำเร็จเถิด ก็แหละ เมื่อภิกษุกระทำได้ ดังกล่าวมานี้ย่อม 
จัดว่าเป็นกิจจการี ผู้มี-ปกติกระทำกิจ สมด้วยนิพนธพจน์อันบัณฑิต ประพันธีใวัว่า เ- 

^พระสาวกผู้มีปัญญาอันประเสริฐได้สดับธรรมอันพระ 
สุคตเจ้าทรงแสดงแล้ว พึงพิจารณาก่อนจึงเสพ บิณฑบาต, 

วิหาร, ที่นอน, ที่นั่ง, และนํ้าสำหรับซักล้างธุลีจับผ้าสังฆาฏิ 


๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/'๒๙-๓ธา/๒๗-ต๓ 


10-1996 (0009-0082)8 


63 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 



















๖๔ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เพราะเหตุนั้นแหละ ภิกษุจึงเป็นผู้ไม่ติดในปัจจยธรรม 
เหล่านี้ คือ บิณฑบาต, ที่นอน, ที่นั้งและนั้าสำหรับซัก 
ล้างธุลีจับผ้าสังฆาฏิ เหมือนหยาดนั้าไม่ติดในใบบัว ฉะนั้น 

ภิกษุนั้น คเนได้อาหารโดยการอนุเคราะห์จากคนอื่น 
ตามกาลแล้วพึงเป็นผู้มีสติตั้งมั่นติดต่อกันไป รู้จักปร ะมาณ 
ในของเคี้ยว, ของฉัน, และของลิ้มเลียทั้งหลาย เหมือนคนไข้ 
รู้จักประมาณในการทาแผลและพอกยา ฉะนั้น 

ภิกษุพึงเป็นผู้ไม่หลงติดฉันอาหารเพียงเพื่อยังอัตภาพ 
ให้เป็นไปเหมือนมารดาบิดากินเนื้อแห่งบุตรในทางกันดาร 
และเหมือนพ่อค้าเกวียนหยอดนั้ามันเพลาเกวียน ฉะนั้น” 

อนึ่ง ในความเป็นผู้กระทำปัจจยสันนิสสิตศีลนี้ให้บริสุทธิ้ นักศึกษาพึงเล่า 
เรื่อง สามเณรสังฆรักขิตผู้หลานประกอบด้วย จริงอยู่ สามเณรนั้นพิจารณาโดยชอบ 
แล้วจึงบริโภค สมดังคำประพันธ์ที่สามเณรนั้นกล่าวไว้ว่า เ¬ 
^ พระอุปัชฌายะได้สอนข้าพเจ้าซึ่งกำลังฉันข้าวสาลีอัน 
เย็นสนิทว่า พ่อสามเณร เจ้าจงอย่าเป็นคนไม 1 สำรวม เผาลิ้น 
ตัวเองเสียนะ 

ข้าพเจ้าได้ฟ้งคำสอนของพระอุปัชฌายะแล้ว ก็ได้ความ 
สังเวชในขณะนั้น นั่งอยู่ที่อาสนะเดียวได้บรรลุพระอรหัตแล้ว 

ข้าพเจ้านั้นเป็นผู้มีความดำริเต็มบริบูรณ์ เหมือน 
พระจันทร์ในวันเพ็ญ เป็นผู้มือาสวะทั้งปวงหมดลิ้นแล้ว 
บัดนี้ภพไม่มีอีกแล้ว 

เพราะเหตุนั้น กุลบุตรแม้อื่นปรารถนาความลิ้นไป 
แห่งทุกข์ พึงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงเสพปัจจัย 
ทั้งหลายเถิด” 

ศีล ๔ อย่างโดยแยกเป็นปาติโมกขสังวรศีลเป็นต้น ยุติด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0009-0082)8 


64 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๖๕ 


อธิบายศีล ๕ อย่าง หมวดที่ ๑ 

[๒๐] ปัญจกะที่ ๑ ของส่วนที่จัดเป็นศีล ๕ อย่าง นักศึกษาพึงทราบอรรถาธิบาย 
โดยแยกเป็นอนุปสัมปันนศีลเป็นต้น ดังต่อไปนี้- 

ก็แหละ พระธรรมเสนาบดีสารีปุตตะกล่าวไวในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ดังนี้ เ¬ 
ปรยันตปาริสุทธิศีล เป็นอย่างไร ? 

ศีลของอนุปสัมบันทั้งหลายผู้มีสิกขาบทเป็นที่สุด นี้จัดเป็น ปริยันตปา ริ สุทธิศีล 
อปริยันตปาริสุทธิศีล เป็นอย่างไร ? 

ศีลของอุปสัมบันทั้งหลายผู้มีสิกขาไม่มีที่สุด นี้จัดเป็น อปริยันตปา ริ สุทธิศีล 
ปริปุณณปาริสุทธิศีล เป็นอย่างไร ? 

ศีลของกัลยาณปุถุชนทั้งหลาย ผู้ประกอบในกุศลธรรม ผู้กระทำให้บริบูรณ์ใน 
ธรรมอันจรดแดนแห่งพระเสกขะ ผู้!ม่อาลัยในร่างกายและชีวิต ผู้มีชีวิดอันสละแล้ว 
นี้จัดเป็น ปริปุณณปา ริ สุทธิศีล 

อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล เป็นอย่างไร ? 

ศีลของพระเสกขบุคคลทั้งหลาย ๗ จำพวก นี้จัดเป็น อปรามัฏฐปา ริ สุทธิศีล 
ปฏิปัสลัทธิปาริสุทธิศีล เป็นอย่างไร ? 

ศีลของพระขีณาสพทั้งหลายผู้เป็นสาวกของพระตถาคตเจ้า ศีลของพระปัจเจก- 
พุทธเจ้าทั้งหลาย ศีลของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย นี้จัดเป็น 

ปฏิปัสลัทธิปาริสุทธิศีล ๑ 

ในบรรดาศีลเหล่านั้น ศีลของอนุปสัมปันทั้งหลาย พึงทราบว่าเป็น ปริยันตปารี- 
สทธิศีล เพราะเป็นศีลมีที่สุดด้วยอำนาจแห่งการนับ ศีลของอุปสัมปันทั้งหลายถึงแม้ 
จะมีที่สุดด้วยสามารถแห่งการนับอย่างนี้ว่า เ¬ 


ด ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๓๗/๕๗ 


10-1996 (0009-0082)8 


65 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 



















๖๖ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“สังวรวินัยที่พระสัมมาส้มพุทธเจ้าทรงประกาศไว้แล้ว 
เหล่านี้ คือ เก้าพันโกฏิสิกขาบท แปดสิบร้อยโกฏิสิกขาบท 
ห้าสิบแสนสิกขาบท และอื่น ๆ อีก ๓๖ สิกขาบท (รวม 
เป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันโกฏิห้าล้านสามสิบหกสิกขาบท) สิกขา 
ทั้งหลายในวินัยปิฎกทรงแสดงไว้ด้วยมุข คือเปยยาล” 

ดังนี้ก็ตาม พึงทราบว่า คงเป็น อปริยันตปาริสุทธิศีล เพราะหมายเอาภาวะสมาทาน 
โดยไม , มีส่วนเหลือ และภาวะที่ไม่แสดงที่สุดได้ด้วยอำนาจลาภ, ยศ, ญาติ, องค์อวัยวะและ 
ชีวิต เหมือนศีลของพระอัมพขาทกมหาติสสเถระผู้อยู่ในจิรคุมพวิหาร 

เรื่องพระอัมพขาทกมหาติสสเถระ 

จริงอย่างนั้น ท่านพระมหาเถระนั้น ไม่ละสัปปุริสานุสสติ'ข้อนี้คือ 

“นรซน พึงยอมสละทรัพย์เพราะเหตุแห่งองค์อวัยวะ 
อันประเสริฐ เมื่อจะรักษาไว้ซึ่งชีวิต ก็พึงยอมเสียสละ 
องค์อวัยวะ เมื่อระลึกถึงธรรมะ ก็พึงยอมเสียสละทรัพย์, 

องค์อวัยวะและชีวิต แม้หมดทุกอย่าง” ๑ 

แม้เมื่อความสงสัยในชีวิตมีอยู่ ท่านก็ไม่ยอมล่วงละเมิดสิกขาบท อาศัยอปริยันต¬ 
บเาริสุทธิศีลนั้นแหละ ได้บรรลุพระอรหัตทั้งที่อยู่บนหลังอุบาสกนั้นเทียว สมดังที่ 
ท่านพระมหาเถระนั้นกล่าวนิพนธคาถาไว้ว่า 

“อุบาสกนี้ มิใช่บิดา มิใช่มารดา มิใช่ญาติ ทั้งมิใช่ 
เผ่าพันธุของเธอ เขากระทำกิจเช่นนั้นให้แก่เธอ ก็เพราะ 
เหตุแห่งเธอเป็นผู้มีศีล ท่านทำความสังเวชให้เกิดขึ้นแล้ว 
พิจารณาสังขารทั้งหลายโดยแยบคาย ได้บรรลุพระอรหัต 
ทั้ง ๆ ที่อยู่บนหลังของอุบาสกนั้น” ฉะนี้ 


๑ ขุ.ชา. (ไทย) ๒๘/๔๗๐/๑๗๗ 


10-1996 (0009-0082)8 


66 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๖๗ 


ศีลของกัลยาณปุถุชนทั้งหลาย แม้ปราศจากมลทินเพียงชั่วจิตตุปบาทหนึ่ง ก็สำเร็จ 
เป็นปทัฏฐานแก่พระอรหัตได้เหมือนกัน เพราะเป็นศีลที่บริสุทธิ้ยิ่งนับแต่อุปสมบทมา 
เหมือนชาติมณีที่นายช่างเจียระไนดีแล้ว และเหมือนทองคำที่นายช่างทำบริกรรมดีแล้ว 
เพราะเหตุนั้น จึงเรียกได้ว่าเป็น ปริปุณณปาริสุทธิศีล เหมือนศีลของพระมหา 
สังฆรักขิตเถระและพระสังฆรักขิตเถระผู้หลาน 

เรื่องพระมหาสังฆรักขิตเถระ 

ได้ยินว่า ภิกษุสงฆได้เรียนถามถึงการบรรลุโลถุตตรธรรมกะพระมหาสังฆรัก- 
ขิตเถระผู้มีพรรษาเกิน ๖๐ไปแล้ว ซึ่งนอนอยู่บนเตียงที่จะถึงแก่มรณภาพ พระเถระ 
ตอบว่า “โลกุตตรธรรมของฉันไม่มี” ลำดับนั้น ภิกษุหนุ่มอุปัฏฐากของท่านกราบ 
เรียนว่า “ท่านขอรับ พวกมนุษย์ตั้ง ๑๒ โยชน 6 โดยรอบประชุมกันด้วยสำคัญว่า 
“ท่านจะปรินิพพาน ความเดือดร้อนใจจักมีแก , มหาชน เพราะท่านถึงแก , มรณภาพ 
เป็นปุถุชน” พระเถระพูดว่า “เธอ ฉันไม่เริ่มทำวิปัสสนาด้วยคิดว่า จักรอพบพระผู้มี 
พระภาคเมตไตย ถ้าเช่นนั้น เธอจงพยุงให้ฉันนั้ง กระทำโอกาสให้ฉัน” พระภิกษุ 
หนุ่มนั้นพยุงให้พระเถระนั้งแล้วก็ออกไปข้างนอก พร้อมกับการออกไปข้างนอกของ 
ภิกษุหนุ่มนั้นแล พระเถระได้บรรลุพระอรหัต แล้วได้ให้สัญญาด้วยการดีดนิ้วมือ 
สงฆ์ประชุมกันแล้วเรียนว่า “ท่านขอรับ ท่านทำให์โลกุตตรธรรมบังเกิดในเวลาใกล้ 
จะมรณภาพเห็นปานนี้ ชื่อว่าท่านได้กระทำสิ่งที่กระทำได้ด้วยยาก” พระเถระตอบว่า 
“นี้ไม่ใช่สิ่งกระทำได้ด้วยยากดอก อาวุโสทั้งหลาย ก็แต่ว่าสิ่งที่กระทำได้ด้วยยาก 
ฉันจักบอกแก่เธอทั้งหลาย คือ อาวุโสทั้งหลาย นับจำเติมตั้งแต่เวลาที่ฉันบวชแล้วมา 
ฉันระลึกไม , ได้เลยว่ามีกรรมที่ฉันกระทำไปด้วยความไม่รูโดยไม่มีสติ” 

ฝ่ายพระสังฆรักขิตเถระผู้หลานของท่านก็ได้บรรลุพระอรหัตเหมือนอย่างเดียวกันใน 
เวลามีพรรษา ๕๐ ฉะนี้แล 

“ภิกษุใด ถ้าเป็นผู้มีสุตะน้อยทั้งเป็นผู้ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีล 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมจะครหาภิกษุนั้นได้ โดยศีลและโดย 
สุตะทั้งสองสถาน 

ภิกษุใด ถ้าเป็นผู้มีสุตะน้อยแต่เป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้วในศีล 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมจะสรรเสริญภิกษุนั้นโดยศีล แต่สุตะ 
ย่อมไม่สำเร็จแก่เธอ 


10-1996 (0009-0082)8 


67 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















๖๘ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ภิกษุใด ถ้าเป็นผู้มีสุต ะมาก แต่เป็นผู้ไม่ตั้งมั่นในศีล 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมจะครหาภิกษุนั้นได้โดยศีล แต่สุตะ 
ย่อมไม่สำเร็จแก่เธอ 

ภิกษุใด ถ้าเป็นผู้มีสุตะมากทั้งเป็นผู้ตั้งมั่นดีแล้วในศีล 
บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญภิกษุนั้น โดยศีลและสุตะ 
ทั้งสองสถาน 

ใครเล่า ควรที่จะนินทาพระพุทธสาวกนั้น ผู้พหุสูต 
ทรงธรรม มีปัญญาดี ดุจแท่งแห่งทองคำชมพูนท พระ 
พุทธสาวกนั้น แม้ฝูงเทวดาก็เชยชม ทั้งพรหมก็สรรเสริญ” ๑ 

อนึ่ง ศีลของพระเสกขบุคคลทั้งหลาย พึงทราบว่าเป็น อปราม้ฏฐปาริสุทธิศีล 
เพราะเป็นศีลที่ไม , ได้ลูบคลำด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิ อีกนัยหนึ่ง ศีลที่ไม่ลูบคลำด้วยอำนาจ 
แห่งราคะของปุถุชนทั้งหลายพึงทราบว่า อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล เหมือนศีลของพระ 
ถุฏุมพิยปุตตติสสเถระ 

เรื่องพระกุสูมพิยปุตตติสสเถระ 

ก็แหละ พระผู้เป็นเจ้าถุฏุมพิยปุตตติสสเถระนั้น อาศัยศีลเห็นปานนั้นแล้วเป็นผู้ 
ปรารถนาที่จะตั้งตนไว่ในพระอรหัต จึงได้กล่าวรับรองกับหมู่โจรผู้!พรีก์ว่า 

“อาตมาจักทำลายเท้าทั้งสอง แล้วท้าสัญญาให้แก'ท่าน 
ทั้งหลาย ข้าพเจ้าย่อมรังเกียจย่อมละอายต่อความตายที่ 
ยังมีราคะ 

ข้าพเจ้าคิดอย่างนี้แล้วจึงพิจารณาสังขารทั้งหลายโดย 
แยบคาย ก็ได้บรรลุพระอรหัตเมื่อรุ่งอรุณพอดี” ๒ 


๑ องฺ. จตุก.ก. (ไทยท) ๒๑/๖/๑๑ 

๑ ท. ม. อ. (ไทย) ๒/๓๗๑/๓๖๓, ม. มู. อ. (ไทย) ๑/๑๐๖/'๒๔๘ 


10-1996 (0009-0082)8 


68 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๖๙ 


เรื่องพระมหาเถระรูปใดรูปหนึ่ง 

แม้พระมหาเถระรูปใดรูปหนึ่งนั้น ต้องอาพาธอย่างหนัก ไม่อาจที่จะฉันแม้อาหาร 
ด้วยมือของตนได้ นอนกลิ้งเกลือกอยู่ในมูตรและกรีสของตน ภิกษุหนุ่มรูปใดรูปหนึ่ง 
เห็นอาการของท่านนั้นแล้วพูดว่า “โอ! สังขารคือชีวิตเป็นทุกข์” พระมหาเถระ ได้พูดกับ 
ภิกษุหนุ่มนั้นว่า “เธอ ฉันตายลงเดี๋ยวนี้ก็จักได้สวรรค์สมบัติ ฉันไม่มีความสงสัยในข้อนี้ 
ขึ้นชื่อว่าสมบัติที่ได้มาเพราะทำลายคีลนี้ ก็เป็นเช่นเดียวกับได้ความเป็นคฤหัสถ์เพราะ 
บอกคืนสิกขา” ครั้นแล้วจึงได้ตั้งใจว่า “เราจักตายพร้อมกับคีลนี้นั้นเทียว” นอนอยู่ 
ณ ที่นั้นนั้นแหละพิจารณาโรคนั้น ได้บรรลุพระอรหัตแล้ว จึงได้พยากรณ์แก่ภิกษุ 
สงฆ์ด้วยนิพนธคาถาเหล่านี้ว่า 

“เมื่อข้าพเจ้าต้องพยาธิอย่างใดอย่างหนึ่งถูกโรคเสียดแทง 
เป็นทุกข์ขนาดหนัก กเฬวรากอันนี้ก็เหี่ยวแห้งลงอย่างเร็ว 
เหมือนดอกไม้ที่เขาหมกไวในฝ่นกลางแดด 

กเฬวรากนี้ เป็นสิ่งไม่น่าพึงใจ คนพาลกลับถือว่าเป็น 
สิ่งน่าพึงใจ (กเฬวรากนี้เป็นของไม่สะอาด คนพาลกลับ 
เห็นว่าเป็นของสะอาด กเฬวรากนี้เต็มเพียบด้วยซากศพ 
นานาชนิด ก็ยังเป็นรูปอันน่าพึงใจ สำหรับผู้มองไม่เห็น 
ความจริง) 

ทุด! ทุด! ประชาซนทั้งหลายมัวเป็นผู้ประมาทเริงหลง 
อยู่ในกเฬวรากนี้ อันอาดูร เปือยเน่า มีกลิ่นเหม็น ไม่ 
สะอาด มีพยาธิประจำ จนทำทางสำหรับสู่สุคติให้เสียไป” 

อนึ่ง ศีลของสัตบุรุษทั้งหลาย มี พระอรหันต์เป็นต้น พึงทราบว่า ปฏิปัสลัทธิ- 
ปาริสุทธิศีล เพราะเป็นศีลที่บริสุทธี๋โดย ทำ ความกระวนกระวายทั้งปวงให้สงบระงับ 

ศีล ๕ อย่าง โดยแยกเป็นปริยันตปาริสุทธิศีลเป็นต้น ยุติด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0009-0082)8 


69 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















๗๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อธิบายศีล ๕ อย่าง หมวดที่ ๒ 

นักศึกษาพึงทราบอรรถาธิบายในศีล ๕ อย่าง หมวดที่ ๒ ด้วยสามารถ 
แห่งการประหานบาปธรรมทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้น ดังต่อไปนี้ สมดังที่ท่าน 
พระธรรมเสนาบดีสารีปุตตะกล่าวไวิในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า 

ศีล ๕ คือ ๑. ปหาน การประหานซึ่งปาณาติบาต ชื่อว่าศีล ๒. เวรมณี 
ความงดเว้น ชื่อว่าศีล ๓. เจตนา ความจงใจ ชื่อว่าศีล ๔. สํวร ความระวัง 
ชื่อว่าศีล ๔. อวีดิกฺกม ความไม่ล่วงละเมิด ชื่อว่าศีล 

การประหาน ความงดเว้น ความจงใจ ความระวัง ความไม่ล่วงละเมิดซึ่ง 
อทินนาทาน... กาเมสุมิจฉาจาร... มุสาวาท... ปิสุณวาจา... ผรุส'วาจา... สัมผัปปลาปะ... 
อภิชฌา... พยาบาท... มิจฉาทิฏฐิ ชื่อว่าศีล 

การประหานกามฉันทะ ด้วยเนกขัมมะ, ประหานพยาบาท ด้วยอัพยาบาท, 
ประหานถีนมิทธะ ด้วยอาโลกสัญญา, ประหานอุทธัจจะ ด้วยอวิกเขปะ, ประหาน- 
วิจิกิจฉา ด้วยธัมม'ว'วัตถาน, ประหานอวิชชา ด้วยญาณ, ประหานอรติ ด้วยปราโมช, 
ประหานนิวรณ์ทั้งหลาย ด้วยปฐมฌาน, ประหานวิตกวิจาร ด้วยทุติยฌาน, ประหาน 
ปีติ ด้วยตติยฌาน, ประหานสุขและทุกข์ ด้วยจตุตถฌาน, ประหานรูปสัญญา 
ปฏิฆสัญญา อนัตตสัญญา ด้วยอากาสานัญจายตนสมาบัติ, ประหานอากาสา- 
มัญจายตนสัญญา ด้วย'วิญญ'าณัญ'จายตนสมาบัติ, ประหานวิญญาณัญจายตนสัญญา 
ด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติ, ประหานอากิญจัญญายตนสัญญา ด้วยเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนสมาบัติ 

ประหานนิจจสัญญา ด้วยอนิจจานุปัสสนา, ประหานสุขสัญญา ด้วย 
ทุกขานุปัสสนา, ประ'หานอัตตสัญญา ด้วยอนัตตานุปัสสนา, ประหานนันทิ ด้วย 
นิพพิทานุปัสสนา, ประหานราคะ ด้วยวิราคานุปัสสนา, ประหานสมุทัย ด้วย 
นิโรธานุปัสสนา, ประ'หานอมุญจิตุกามยะ ด้วยมุญจิตุกามยตานุปัสสนา, ประหาน 
อาทานะ ด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา, ประหานฆนสัญญา ด้วยขยานุปัสสนา, 
ประหานอายูหนะ ด้วยวยานุปัสสนา, ประหานธุวสัญญา ด้วย'วิปริณาม'านุปัสส'นา, 
ประหานนิมิต ด้วยอนิมิตตานุปัสสนา, ประหานปณิธิ ด้วยอัปปณิหิตานุปัสสนา, 
ประ , หานอภินิเวสะ ด้วยสุญญตานุปัสสนา, ประหานสาราทานาภินิเวสะ ด้วย 
อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา, ประหานสัมโมหาภินิเวสะ ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะ, 


10-1996 (0009-0082)8 


70 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๗๑ 


ประหานอาลยาภินิเวสะ ด้วยอาทีนวานุปัสสนา, ประหานอัปปฏิสังขา ด้วย 

ปฏิสังขานุปัสสนา, ประหานสังโยคาภินิเวสะ ด้วย'วิวฏฏานุปัสส'นา 

ประหานกิเลสทั้งหลายที่อยู่ในฐานเดียวกับทิฏฐิ ด้วยโสตาปัตติมรรค, ประหาน 
กิเลสชั้นหยาบทั้งหลาย ด้วยสกทาคามิมรรค, ประหานกิเลสชั้นละเอียดทั้งหลาย 
ด้วยอนาคามิมรรค, ประหานกิเลสอย่างสิ้นเชิง ด้วยอรหัตมรรค ชื่อว่าศีล, ความ 
งดเว้น... ความจงใจ... ความระวัง... ความไม่ล่วงละเมิด... ชื่อว่าศีล 

ศีลเห็นปานดังนี้ ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เดือดร้อนแห่งจิต เป็นไปเพื่อปราโมช 
เป็น'โปเพื่อปัสลัทธิ เป็นไปเพื่อโสมนัส เป็นไปเพื่ออาเสวนะ เป็นไปเพื่อภาวนา เป็นไป 
เพื่อทำให้มาก เป็นไปเพื่ออลังการ เป็นไปเพื่อบริขาร เป็นไปเพื่อบริวาร เป็นไป 
เพื่อความบริบูรณ์ ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียว เพื่อความสำรอก 
เพื่อความดับ เพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน ๑ 

ก็แหละ ในธรรม ๕ อย่างนั้น ธรรมอะไร ๆ ที่ชื่อว่าประ หาน ย่อมไม , มีเป็น 
แต่เพียงเว้นความไม่บังเกิดขึ้นแห่งบาปธรรมทั้งหลาย มีปาณาติบาตเป็นต้นมี 
ประการดังกล่าวแล้ว 

อนึ่ง โดยที่การประหานนั้น ๆ ย่อมเป็นการรองรับ และอรรถว่าเป็นที่ตั้งแห่ง 
กุศลธรรมนั้น ๆ และเป็นการดำรงอยู่โดยเรียบร้อย เพราะไม่กระทำความเกะกะ 
เพราะเหตุนั้น การประหานจึงเรียกว่า ศีล เพราะอรรถว่า ความปกติ กล่าวคือ 
ความรองรับและความดำรงอยู่โดยเรียบร้อย ซึ่งได้พรรณนามาแล้วในตอนต้นนั้นแล 

ธรรม ๔ อย่างนอกนี้ คือ เวรมณี, เจตนา, สังวร และอวีติกกมะ ท่านกล่าว 
ไว่โดยหมายเอาสภาพที่เป็นไปของจิต ด้วยสามารถแห่งความงดเว้นจากบาปธรรม 
นั้นๆ ๑ ด้วยสามารถแห่งความระวังซึ่งบาปธรรมนั้น ๆ ๑ ด้วยสามารถแห่ง 
ความจงใจที่ประกอบด้วยความงดเว้นและความระวังทั้งสองนั้น ๑ ด้วยสามารถแห่ง 
ความไม่ล่วงละเมิดบาปธรรมนั้น ๆ ของบุคคลผูไม่ล่วงละเมิดอยู่ ๑ ส่วนอรรถาธิบาย 
แห่งธรรม ๔ อย่างนั้นที่ชื่อว่าศีล ข้าพเจ้าอธิบายไว้แล้วในตอนต้นนั้นเทียว 

ศีล ๕ อย่างโดยแยกเป็นปหานศีลเป็นต้น ยุติด้วยประการฉะนี้ 


๑ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๔๑/๖๑ 


10-1996 (0009-0082)8 


71 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 



















๗๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็แหละ การวิสัชนาปัญหาเหล่านี้ คือ อะไรชื่อว่าศีล ๑ ที่ชื่อว่าศีลเพราะ 
อรรถว่ากระไร๑ อะไรเป็นลักษณะ, เป็นรส, เป็นอาการปรากฏ และเป็นปทัฏฐาน 
ของศีล ๑ ศีลมีอานิสงส์อย่างไร ๑ และศีลนี้มีกี่อย่าง ๑ ดังนี้ เป็นอันจบลงด้วย 
อรรถาธิบายเพียงเท่านี้ 

ความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วของศีล 

[๒๑] ปัญหากรรมใดที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วว่า “อะไรเป็นความเศร้าหมองเป็น 
ความผ่องแผ้วของศีลนั้น” ข้าพเจ้าจะวิสัชนาในปัญหากรรมนั้นต่อไป ดังนี้ ภาวะที่ 
ศีลขาดเป็นต้น เป็นความเศร้าหมองของศีล ภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้น เป็นความ 
ผ่องแผ้วของศีล 


วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๖ 
ความเศร้าหมองของศีล 

ก็แหละภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นนั้นท่านสงเคราะห์ด้วยความแตกต่างซึ่งมีลาภและ 
ยศเป็นต้นเป็นเหตุอย่างหนึ่ง ด้วยเมถุนสังโยค ๗ ประการอย่างหนึ่ง 

จริงอย่างนั้น ในบรรดาอาบัติ ๗ กอง สิกขาบทของภิกษุใดขาดเบื้องต้น 
หรือที่สุด ศีลของภิกษุนั้นชื่อว่าเป็น ศีล ขาด เหมือนผ้าที่ขาดชาย ส่วนสิกขาบท 
ของภิกษุใด ขาดตรงกลาง ศีลของภิกษุนั้นชื่อว่าเป็น ศีล ทะลุ เหมือนผ้าที่ทะลุ 
กลางผืน สิกขาบทของภิกษุใด ขาดสอง, สามสิกขาบทไปตามลำดับ ศีลของภิกษุ 
นั้นชื่อเป็น ศีล ด่าง เหมือนแม่!คมีสีตัวเป็นสีด่างดำหรือด่างแดงเป็นต้นอย่างใด 
อย่างหนึ่งด้วยสีที่ไม่เหมือนกันซึ่งปรากฏขึ้นที่หลังหรือที่ท้อง สิกขาบทของภิกษุใด 
ขาดเป็นตอน ๆ ไป ศีลของภิกษุนั้นชื่อว่าเป็น ศีลพร้อย เหมือนแม่!คลายเป็นจุด 
ด้วยสีที่ไม่เหมือนกันเป็นระยะ ๆ ไป 

ภาวะที่ศีลขาดเป็นต้นย่อมมีด้วยความแตกต่างซึ่งมีลาภเป็นต้นเป็นเหตุด้วย 
ประการดังอธิบายมานี้ 

เมถุนสังโยค ๗ 

ภาวะที่ศีลขาดด้วยอำนาจแห่งเมถุนสังโยค ๗ ประการ มีอรรถาธิบายดังจะ 
บรรยายต่อไปนี้ จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ดังนี้ 


10-1996 (0009-0082)8 


72 


1/5/11, 1:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๗๓ 


๑. พราหมณ์ สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลก นี้ ปฏิญญาณตนว่าเป็น 
พรหมจารีโดยชอบ หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่ ก็แต่ว่า 
ยังยินดีการลูบคลำ, การขัดสี, การให้อาบและการนวดของมาตุคาม เขายินดี 
ปรารถนาต่อการบำเรอนั้นและถึงซึ่งความปลื้มใจด้วยการบำเรอนั้น พราหมณ์ 
ความยินดีต่อการบำเรอแห่งมาตุคามนี้ จัดเป็นความขาดบ้าง ความทะลุบ้าง 
ความด่างบ้าง ความพร้อยบ้าง ของพรหมจรรย์ พราหมณ์ สมณะหรือพราหมณ์นี้ 
เรากล่าวว่า เขาประพฤติพรหมจรรย์[ม่บริสุทธิ้ประกอบด้วยเมถุนสังโยค ย่อมไม , พ้น 
จากชาติ ชรา มรณะ ฯลฯ เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พันไปจากทุกข์ 

๒. พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ ปฏิญญาณ 
ตนว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบ หาได้ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลย แม้ 
การลูบคลำ... ของมาตุคามก็มิได้ยินดี ก็แต่ว่ายังกระซิกกระซี้เล่นหัวและยังล้อเลียน 
กับมาตุคามอยู่ เขายินดีต่อการกระซิกกระซี้เป็นต้นนั้น... เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม , พัน 
จากทุกข์ 

๑. พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้ ปฏิญญาณ 
ตนว่าเป็นพรหมจารีโดยชอบ หาได้ถึงความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม , เลย แม้การ 
ลูบคลำ... ของมาตุคามก็มิได้ยินดี ทั้งไม่กระซิกกระซี้ ไม่เล่นหัว ไม่ล้อเลียน 
กับมาตุคาม ก็แต่ว่ายังชอบเพ่งดูตาต่อตาของมาตุคาม เขายินดีต่อการเพ่งดูนั้น... 
เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พันจากทุกข์ 

๔. พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้... หาได้ 
ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลย แม้การลูบคลำ... ของมาตุคาม 
ก็มิ’ได้'ยินดี ทั้งมิได้กระซิกกระซี้เล่นหัว ทั้งมิได้ล้อเลียนกับมาตุคาม ทั้งไม , ชอบเพ่ง 
ดูตาต่อตาของมาตุคาม ก็แต่ว่ายังชอบฟังเสียงของมาตุคาม ผู้หัวเราะอยู่ก็ดี พูดอยู่ 
ก็ดี ร้องเพลงอยู่ก็ดี ร้องไห้อยู่ก็ดี ภายนอกฝาหรือภายนอกกำแพงก็ตาม เขายินดี 
ต่อเสียงนั้น... เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม , พันจากทุกข์ 

๔. พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้.. หาได้ 
ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม , เลย แม้การลูบคลำ... ของมาตุคาม ก็ 
มิได้ยินดี ทั้งมิได้กระซิกกระซี้เล่นหัว ทั้งมิได้ล้อเลียนกับมาตุคาม ทั้งไม่ชอบเพ่งดู 


10-1996 (0009-0082)8 


73 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 


















๗๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ตาต่อตาของมาตุคาม ทั้งไม , ชอบฟังเสียงมาตุคาม ผู้หัวเราะอยู่ก็ดี พูดอยู่ก็ดี ร้องเพลง 
อยู่ก็ดี ร้องไห้อยู่ก็ดี ภายนอกฝาหรือภายนอกกำแพงก็ตาม ก็แต่ว่ายังระลึกถึงซึ่ง 
การหัวเราะและการพูดจาและการเล่นหัวกับมาตุคามในกาลก่อน เขายินดีต่อสิ่งที่ 
เกิดขึ้นในกาลก่อนนั้น... เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พ้นจากทุกข์ 

๖. พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้... หาได้ 
ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลย แม้การลูบคลำของมาตุคาม ก็มิ’ได้ 
ยินดี แม้การหัวเราะการพูดเล่นหัวกับมาตุคามในกาลก่อน ก็มิ’ได้'ระลึกถึง ก็แต่ว่า 
เขาเห็นคฤหบดีหรือบุตรของคฤหบดี ถูกบำเรออยู่ด้วยกามคุณ ๕ อย่างเอิบอิ่ม 
เพียบพร้อม เขายินดีต่อการบำเรอนั้น... เรากล่าวได้ว่าเขาย่อมไม่พันจากทุกข์ 

๗. พราหมณ์ อีกประการหนึ่ง สมณะหรือพราหมณ์บางคนในโลกนี้... หาได้ 
ถึงซึ่งความร่วมกันสองต่อสองกับมาตุคามไม่เลย...หาได้เห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี 
ผู้ถูกบำเรออยู่ด้วยกามคุณ ๕ อย่างเอิบอิ่มเพียบพร้อมแล้วยินดีไม่ ก็แต่ว่าเขา 
ประพฤติพรหมจรรย์โดยปรารถนาเป็นเทพนิกายเหล่าใดเหล่าหนึ่งว่า “เราจักเป็น 
เทวดาหรือเทพเจ้าตนใดตนหนึ่งด้วยศีลอันนี้ ด้วยพรตอันนี้ ด้วยตบะอันนี้ หรือ 
ด้วยพรหมจรรย์อันนี้ เขายินดีปรารถนาต่อความเป็นเทพนั้น และย่อมถึงซึ่ง 
ความปลาบปลื้มด้วยความเป็นเทวดานั้น พราหมณ์ความยินดีด้วยความเป็นเทวดา 
แม้นี้ จัดเป็นความขาดบ้าง ความทะลุบ้าง ความด่างบ้าง ความพร้อยบ้าง ของ 
พรหมจรรย์ ๑ ฉะนี้แล 

นักศึกษาพึงทราบว่า ภาวะที่ศีลขาดเป็นต้น ท่านสงเคราะห์ด้วยความแตกต่าง 
ซึ่งมีลาภเป็นต้นเป็นเหตุอย่างหนึ่ง ด้วยเมถุนสังโยค ๗ ประการอย่างหนึ่ง ด้วยประการ 
ดังพรรณนามาฉะนี้ 


วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๗ 
ความผ่องแผ้วของศีล 

ก็แหละ ภาวะที่ศีลไม่ขาดเป็นต้น ท่านสงเคราะห์ด้วยความไม่แตก(ขาด)แห่ง 
สิกขาบททั้งหลายโดยสิ้นเชิง ๑ ด้วยการกระทำคืนสิกขาบทที่ทำคืนได้ซึ่งแตก(ขาด) 
แล้ว ๑ ด้วยความไม่มีเมถุนสังโยค ๗ ประการ ๑ ด้วยข้อปฏิบัติอื่น ๆ คือความ 

๑ องฺ. สต.ตก. (ไทย) ๒๓/๕๐/๘๒-๘๕ 


10-1996 (0009-0082)8 


74 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๗๕ 


ไม่เกิดขึ้นแห่งบาปธรรมทั้งหลายมีอาทิ เช่น ความโกรธ ความผูกโกรธ ความลบหลู่ 
ความริษยา ความตระหนี่ ความมารยา ความโอ้อวด ความหัวดื้อ ความแช่งดี ความ 
ถือตัว ความดูหมิ่น ความมัวเมา ความเลินล่อ ๑ ด้วยความบังเกิดขึ้นแห่งคุณ 
ทั้งหลายมีอาทิเช่น ความมักน้อย ความสันโดษ ความขัดเกลา ๑ 

จริงอยู่ ศีลเหล่าใดแม่ไม่ขาดเพื่อต้องการลาภเป็นต้นก็ดี แม้ศีลที่ขาดไปด้วย 
โทษคือความประมาทแต่กระทำคืนแล้วก็ดี ศีลที่อันเมถุนสังโยคหรือบาปธรรมทั้งหลาย 
มีความโกรธและความผูกโกรธเป็นต้นไม่ได้เข้าไปทำลายแล้วก็ดี ศีลเหล่านั้นเรียกว่า 
ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย โดยประการทั้งปวง และศีลเหล่านั้นแหละ ชื่อว่า 
ภุซิสสะ เพราะสร้างความเป็นไท ชื่อว่า วิญณุปสัตถะ เพราะผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญ 
ชื่อว่า อปรามัฏฐะ เพราะอ้นตัณหาและทิฏฐิทั้งหลายไม่ถูกต้องแล้ว ชื่อว่า สมาธิ- 
สังวัตตนิกะ เพราะยังอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิให้เป็นไป เพราะเหตุนั้น อันภาวะ 
ที่ศีลไม , ขาดเป็นต้นนี้ นักศึกษาพึงทราบว่าเป็นความผ่องแผ้วของศีลทั้งหลายเหล่านั้น 

ก็แหละ ความผ่องแผ้วนี้นั้น ย่อมสำเร็จได้ด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ด้วยการ 
มองเห็นโทษแห่งศีลวิบัติ ๑ ด้วยการมองเห็นอานิสงส์ของศีลสมบัติ ๑ 

โทษแห่งศีลวิบัติ 

ในเหตุ ๒ ประการนั้น นักศึกษาพึงทราบโทษแห่งศีลวิบัติโดยสุดตันดนัย 
มีอาทิอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย โทษแห่งศีลวิบัติของภิกษุผู้ทุศีลมี ๕ อย่างเหล่านี้ ๑ 

อีกประการหนึ่ง บุคคลผู้ทุศีล เพราะเหตุแห่งความเป็นผู้ทุศีล ย่อมไม่เป็น 
ที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นผู้อันเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายไม , พึงพรํ่าสอน 
เป็นผู้มีทุกข๎ในเพราะการครหาความเป็นผู้ทุศีล เป็นผู้มีความร้อนใจในเพราะการสรรเสริญ 
ของผู้มีศีลทั้งหลาย แหละเพราะความเป็นผู้ทุศีลนั้นเป็นเหตุ ย่อมเป็นผู้มีผิวพรรณ 
หม่นหมองเหมือนผ้าเปลือกไม้ ชื่อว่าเป็นผู้มีสัมผัสหยาบ เพราะนำอบายทุกข์มาให้ 
แก , คนทั้งหลายผู้ถึงซึ่งการเอาเยี่ยงอย่างของเขาตลอดกาลนานชื่อว่าเป็นผู้มีคุณค่าน้อย 


๑ ท. ม. (ไทย) ๑๐/๑๔๙/๙๓, องฺ. ปณฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๑๓/๓๕๕ 


10-1996 (0009-0082)8 


75 


1/5/11, 1:59 / \1\/เ 



















๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เพราะทำไม่ให้มีผลมากแก่ผู้ที่ตนรับไทยธรรมของเขา เป็นผู้ล้างให้สะอาดได้ยาก 
เหมือนหลุมคูถที่หมักหมมไว้นานปี เป็นผู้เสื่อมจากประโยชน์ทั้ง ๒ เหมือนคุ้นฟิน 
เผาศพ ถึงแม้จะปฏิญญาณตนว่าเป็นภิกษุก็ไม่เป็นภิกษุอยู่นั่นแหละ เหมือนฬาที่ 
ติดตามฝูงโค เป็นผู้หวาดสะคุ้งเรื่อย ๆ ไป เหมือนคนมีเวรอยู่ทั้วไป เป็นผู้ไม่ควร 
แก่การอยู่ร่วม เหมือนกเฬวรากของคนตาย แม้ถึงจะเป็นผู้ประกอบด้วยคุณธรรม 
มีสุตะเป็นต้นก็ตาม ยังเป็นผูไม่ควรแก'การบูชาของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายอยู่ 
นั่นเอง เหมือนไฟในป่าช้าไม่ควรแก่การบูชาของพราหมณ์ทั้งหลาย เป็นผู้ไม่ควร 
ในอันที่จะบรรลุธรรมวิเศษเหมือนคนตาบอดไม่ควรในการดูรูป เป็นผู้หมดหวังใน 
พระสัทธรรม เหมือนเด็กจัณฑาลหมดหวังในราชสมบัติ แม้ถึงจะสำคัญอยู่ว่าเรา 
เป็นสุข ก็ชื่อว่าเป็นทุกข์อยู่นั่นเทียว เพราะเป็นผู้มีส่วนแห่งทุกข์ดังที่ตรัสไวิในอัคคิก- 
ขันธปริยายสูตร ๑ 

จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงประจักษ์แจ้งกรรม และวิบากของกรรมโดยประการ 
ทั้งปวง เมื่อจะทรงแสดงทุกข์อันเผ็ดร้อนยิ่งซึ่งมีความเป็นผู้ทุศีลนั้นเป็นปัจจัยอันสามารถ 
จะทำความรุ่มร้อนแห่งใจให้เกิด แล้วบันดาลความกระอักเลือดอย่างสด ๆ ให้เป็นไป 
แม้เพียงแต่ระลึกถึงแก่ภิกษุทั้งหลายผู้ทุศีล มีจิตกำหนัดด้วยความยินดีในสุขอันเกิด 
แต่การบริโภคเบญจกามคุณ และสุขเกิดแต่การกราบไหว้การนับถือเป็นต้น จึงได้ตรัส 
พระพุทธโอวาทไว้ ดัง นี้ เ¬ 


อ้คคิกขันธสูตร 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอเห็นหรือไม่ โน่น กองไฟใหญ่ซึ่งติดลุกเป็นเปลว มีแสง 
โชติช่วงอยู่ พวกภิกษุกราบทูลว่า อย่างนั้นพระเจ้าข้า ตรัสต่อไปว่า ภิกษุทั้งหลาย 
พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไร ? คือการที่ภิกษุพึงเข้าไปนั่งหรือเช้าไปนอน 
กอดกองไฟใหญ่ซึ่งลุกติดเป็นเปลวมีแสงโชติช่วงอยู่โน่น เป็นสิ่งประเสริฐหรือ หรือว่าการ 
ที่ภิกษุพึงเข้าไปนั่งหรือเช้าไปนอนสวมกอดนางสาวกษัตริย์นางสาวพราหมณ์ หรือ 
นางสาวคหบดี ผู้มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนิ่มเหมือนปุยนุ่น เป็นสิ่งประเสริฐเล่า ? 

พวกภิกษุกราบทูลว่า การที่ภิกษุเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนสวมกอดนางสาวกษัตริย์, 
นางสาวพราหมณ์หรือนางสาวคหบดี ผู้มีมือและเท้าอ่อนนุ่มนิ่มเหมือนปุยนุ่น นี้แหละ เป็น 


๑ องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๗๒/๑๕๘-๑๖๕ 


10-1996 (0009-0082)8 


76 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๗๗ 


สิ่งประเสริฐพระพุทธเจ้าข้า เพราะว่าการที่ภิกษุเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนกอดกองไฟ 

ใหญ่ซึ่งติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชติช่วงอยู่โน่นนั้น เป็นทุกข์พระพุทธเจ้าข้า 

ตรัสต่อไปว่า ภิกษุทั้งหลาย เราจะบอกเธอทั้งหลาย จะแนะนำเธอทั้งหลาย 
ให้รู้แจ้ง การที่พึงเข้าไปนั่งหรือเข้าไปนอนกอดกองไฟใหญ่ซึ่งติดลุกเป็นเปลวมีแสง 
โชติช่วงอยู่โน่นนี้นั้นแลเป็นสิ่งประเสริฐ สำหรับภิกษุนั้นผู้มีศีลเลว มีธรรมลามก มีความ 
ประพฤติไม่สะอาด น่ารังเกียจ มีการงานเร้นลับ ไม , ใช่สมณะปฏิญญาณว่าเป็นสมณะ 
ไม่ใช่พรหมจารีปฏิญญาณว่าเป็นพรหมจารี เป็นผู้เน่าใน ชุ่มโชกไปด้วยกิเลส รกเป็น 
หยากเยื่อ ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าภิกษุผู้ทุศีลนั้นจะพึงเข้า 
ถึงความตายหรือความทุกข์ขนาดปางตาย เพราะมีการกอดกองไฟใหญ่นั้นเป็นเหตุ 
ก็ตาม ก็แต่ว่าเขาจะไม่พึงเข้าถึงอบาย, ทุคติ, วินิบาต, นรก เบื้องหน้าแต่แตกกาย 
ตายไป เพราะมีการกอดกองไฟใหญ่นั้น เป็นปัจจัย ๑ 

ครั้นทรงแสดงทุกข์ซึ่งมีการบริโภคเบญจกามคุณอันเนื่องด้วยสตรีเป็นปัจจัย 
โดยอุปมาด้วยกองไฟอย่างนี้แล้ว จึงได้ทรงแสดงทุกข์ซึ่งมีการกราบไหว้การประนมมือ 
และการบริโภคจีวร, บิณฑบาต, เตียง, ตั่ง, วิหารเป็นปัจจัย โดยอุปมาด้วยเชือก 
ขนหางสัตว์, หอกคม, แผ่นเหล็ก, ก้อนเหล็ก, เตียงเหล็ก, ตั่งเหล็กและหม้อเหล็ก 
ทั้งหลายเหล่านี้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไร ? คือการที่บุรุษผู้มี 
กำลังเอาเชือกขนหางสัตว์ชนิดที่นั่นเหนียวพันแข้งทั้งสองแล้วสีไปมา เชือกนั้นจะพึงตัดผิว 
ครั้นตัดผิวแล้วจะพึงตัดหนัง ครั้นตัดหนังแล้วจะพึงตัดเนื้อ ครั้นตัดเนื้อแล้วจะพึง 
ตัดเอ็น ครั้นตัดเอ็นแล้วจะพึงตัดกระดูก ครั้นตัดกระดูกแล้วจะพึงตัดจรดเยื่อกระดูก 
นี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือ หรือว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลพึงยินดีการกราบไหว้ของเหล่ากษัตริย์ 
มหาศาลเหล่าพราหมณ์มหาศาลหรือเหล่าคหบดีมหาศาล เป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอ 
ฯลฯ 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไร ? คือการที่บุรุษผู้มีกำลัง 
เอาหอกอันคมซึ่งชะโลมด้วยนั้ามันทิ่มเข้าตรงกลางอก นี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือ หรือว่า 
การที่ภิกษุผู้ทุศีลยินดีการประนมมือของเหล่ากษัตริย์มหาศาลเหล่าพราหมณ์มหาศาลหรือ 
เหล่าคหบดีมหาศาล เป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอ ฯลฯ 


๑ องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๗๒/๑๕๘-๑๖๕ 


10-1996 (0009-0082)8 


77 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 



















๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไร ? คือการที่บุรุษผู้มีกำลัง 
จะพึงเอาแผ่นเหล็กที่ร้อน ไฟติดลุกเป็นเปลว มีแสงโชติช่วง มาหุ้มเข้ากับกาย นี้เป็นสิ่ง 
ประเสริฐหรือ หรือว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีลพึงนุ่มห่มจีวรที่เขาถวายด้วยศรัทธาของเหล่า 
กษัตริย์มหาศาล เหล่าพราหมณ์มหาศาลหรือเหล่าคหบดีมหาศาล เป็นสิ่งประเสริฐ 
เล่าหนอ ฯลฯ 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไร ? คือการที่บุรุษผู้มีกำลัง 
เอาคมเหล็กที่ร้อน ไฟติดลุกเป็นเปลว มีแสงโชติช่วง มางัดปากแล้ว พึงใส่ 
ก้อนเหล็กที่ไฟติดลุกเป็นเปลวมีแสงโชติช่วงเข้าในปาก ก้อนเหล็กที่ร้อนนั้นจะพึงไหม้ 
ริมนืปากบ้าง ปากบ้าง ลิ้นบ้าง ลำคอบ้าง ท้องบ้าง ของภิกษุผู้ทุศีลนั้น พาเอา 
ทั้งไส์ใหญ่ไส้น้อยออกมายังส่วนเบื้องล่าง นี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือ หรือว่าการที่ภิกษุผู้ 
ทุศีลพึงฉันบิณฑบาตที่เขาให้ด้วยศรัทธาของเหล่ากษัตริย์มหาศาล เหล่าพราหมณ์ 
มหาศาลหรือเหล่าคหบดีมหาศาล เป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอ ฯลฯ 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไร ? คือบุรุษผู้มีกำลังจับที่ 
ศีรษะหรือที่คอ แล้วพึงให้นั้งหรือให้นอนบนเตียงเหล็กหรือตั่งเหล็กที่ร้อนอันไฟติด 
ลุกเป็นเปลวโชติช่วงอยู่ นี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือ หรือว่าการที่ภิกษุใช้เตียงหรือตั่งที่เขา 
ถวายด้วยศรัทธาของเหล่ากษัตริย์มหาศาล เหล่าพราหมณ์มหาศาลหรือเหล่าคหบดี 
มหาศาล เป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอ ฯลฯ 

ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นอย่างไร ? คือบุรุษผู้มีกำลังจะพึงจับ 
ทำให้มีเท้าขึ้นเบื้องบนมีศีรษะลงเบื้องล่าง แล้วใส่ลงในหม้อเหล็กที่ร้อนอันไฟติดลุก 
เป็นเปลว มีแสงโชติช่วง เขาถูกต้มเดือดพล่านเป็นฟอง บางทีก็ลอยขึ้นมา บางที 
ก็พึงจมลงไป บางทีลอยขวางไป นี้เป็นสิ่งประเสริฐหรือ หรือว่าการที่ภิกษุผู้ทุศีล 
จะพึงใช้วหารที่เขาให้ด้วยศรัทธาของเหล่ากษัตริย์มหาศาล เหล่าพราหมณ์มหาศาล 
หรือเหล่าคหบดีมหาศาล เป็นสิ่งประเสริฐเล่าหนอ ฯลฯ 

เพราะเหตุนั้น นักศึกษาพึงทราบการมองเห็นโทษในศีลวิบัติ ด้วยการพิจารณา 
มีอาทิอย่างนี้ว่า 


10-1996 (0009-0082)8 


78 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๗๙ 


ความสุขของภิกษุผู้มีศีลขาด ไม่สละกามสุขอันมีผล 
เป็นทุกข์เผ็ดร้อนยิ่งกว่าทุกข์ในการกอดกองไฟ จักมืแต่ 
ที่ไหน 

ความสุขในอันยินดีการกราบไหว้ของภิกษุผู้มีศีลวิบัติ 
ผู้มีส่วนแห่งทุกข์ ยิ่งกว่าทุกข์ในการเสียดสีแห่งเชือกขน 
หางสัตว์อันมั่นเหนียว จักมีได้อย่างไรเล่า 

ความสุขในอันยินดีต่อการประณมมือของผู้มีศรัทธา 
ทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่มีศีล ผู้มีทุกข์อันมีประมาณยิ่งกว่า 
ทุกข์เกิดแต่การทิ่มแทงด้วยหอก เหตุไรจึงจักมีได้เล่า 

ความสุขในการบริโภคจีวรของภิกษุผู้ไม่สำรวมแล้ว 
ผู้จะต้องเสวยสัมผัสแผ่นเหล็กอันลุกโซนในนรกสิ้นกาลนาน 
จักมีได้อย่างไร 

สำหรัแภิกษุผู้ไม่มืศีลแม้บิณฑบาตจะมีรสอร่อยก็เปรียบ 
เหมือนยาพิษอันร้ายแรง เพราะ มันเป็นเหตุให้กลืนกิน 
ก้อนเหล็กแดงตลอดกาลนาน 

การใช้เตียงและตั่งของภิกษุผู้ไม่มีศีลซึ่งจะต้องถูกเตียง 
และตั่งเหล็กอันลุกโซนเบียดเบียนตลอดกาลนาน แม้เขา 
จะสำคัญว่าเป็นสุขก็ซื่อว่าเป็นทุกข์ 

จะน่ายินดีอะไรในการอยู่ในวิหารที่เขาถวายด้วยศรัทธา 
สำหรับภิกษุผู้ทุศีล เพราะมันเป็นเหตุให้ต้องตกไปอยู่ใน 
กลางหม้อเหล็กอันลุกโซน 

พระผู้มีพระภาคผู้ทรงเป็นครูของโลก ได้ตรัสครหา 
ภิกษุผู้ทุศีลว่า เป็นผู้มีความประพฤติน่ารังเกียจ รกเป็น 
หยากเยื่อ ชุ่มโซกไปด้วยกิเลส ลามกและเน่าใน 


10-1996 (0009-0082)8 


79 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 


















๘๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ทุด! ทุด! ชีวิตของภิกษุผู้ไม่สำรวมนั้น ทรงเพศสมณซน 
แต่ไม่ใช่สมณะ พาตนซึ่งถูกโค่นถูกขุดไปอยู่ 

สัตบุรุษผู้มีศีลทั้งหลายในโลกนี้ หลีกเว้นภิกษุผู้ทุศีลใด 
เหมือนพวกคนรักในการประดับตน หลีกเลี่ยงคูถ หลีก 
เลี่ยงซากศพ ชีวิตของภิกษุผู้ทุศีลนั้น จะมีประโยชน์อะไร 

ภิกษุผู้ทุศีล เป็นผู้ไม่พ้นจากภัยทั้งปวง กลับเป็นผู้พัน 
จากอธิคมสุขคือสุขอันตนจะพึงบรรลุอย่างสิ้นเซิง เป็นผู้มื 
ประตูสวรรค์อันถูกปิดสนิทแล้ว เลยไปขึ้นสู่ทางแห่งอบาย 

บุคคลอื่นใครเล่า ที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความกรุณาของ 
บุคคลผู้มีความกรุณาเสมอเหมือนภิกษุผู้ทุศีล โทษแห่ง 
ความเป็นผู้ทุศีลมีมากอย่างหลายประการ ดังพรรณนา 
มาฉะนี้ 


อานิสงส์ของศีลสมบัติ 

ส่วนการมองเห็นอานิสงส์ของศีลสมบัติ โดยประการตรงกันข้ามจากประการที่ 
กล่าวมาแล้ว นักศึกษาพึงทราบดังต่อไปนี้ 

อีกประการหนึ่ง 

ศีลของภิกษุใดปราศจากมลทินดีแล้ว การทรงบาตร 
และจีวรของภิกษุนั้นย่อมเป็นสิ่งที่น่าเลื่อมใส บรรพขา 
ของท่านก็เป็นสิ่งที่มืผล ดวงหทัยของภิกษุผู้มืศีลบริสุทธ 
แล้ว ย่อมไม่หยั่งลงสู่ภัย มีการติเตียนตนเองเป็นต้น 
เป็นเหมือนพระอาทิตย์ไม่หยั่งลงสู่ความมืดมน 

ภิกษุงามอยู่ในป่าเป็นที่บำเพ็ญตบะด้วยศีลสมบัติ 
เหมือนพระจันทร์งามในท้องฟ้าด้วยสมบัติคือรัศมี 


10-1996 (0009-0082)8 


80 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑ สีลนิเทศ 


๘๑ 


แม้เพียงกลิ่นกายของภิกษุผู้มีศีล ก็ยังทำความปราโมช 
ให้แม้แก 1 ฝูงทวยเทพ ไม่จำต้องกล่าวถึงกลิ่นคือศีล 

กลิ่น คือ ศีลย่อมครอบงำสมบัติแห่งคันธชาติ คือ 
ของหอมทั้งหลายอย่างสิ้นเชิงย่อมพึงตลบไปทั่วทุกทิศไม่มี 
การติดขัด 

สักการะทั้งหลายที่ษุคคลกระทำแล้วในภิกษุผู้มีศีล 
แม้จะเป็นของเล็กน้อย ก็ย่อมมีผลมาก ภิกษุผู้มีศีลย่อม 
เป็นภาซนะรองรับเครื่องบูซาสักการะ 

อาสวะทั้งหลายในปัจจุบัน ก็เบียดเบียนภิกษุผู้มีศีล 
ไม่ได้ ภิกษุผู้มีศีลย่อมขุดเสียซึ่งรากแห่งทุกข์ อันจะพึงมี 
ในซาติเบื้องหน้าทั้งหลาย 

สมบัติอันใดในโลกมนุษย์ และสมบัติอันใดในโลก 
เทวดา สมบัติอันนั้นอันผู้มีศีลถึงพร้อมแล้วปรารถนา 
อยากจะได้ ก็เป็นสิ่งจะพึงหาได้โดยไม่ยาก 

อนึ่ง นิพพานสมบัติอันสงบอย่างหาที่สุดมิได้บื้ใด 
ใจของผูมืศีลสมบูรณ์แล้ว ย่อมแล่นตรงแน่วไปลู่นิพพาน 
สมบัตินั้นนั้นเทียว 

บัณฑิต พึงแสดงอานิสงส์อันมากหลายเป็นอเนกประการ 
ในศีลอันเป็นมูลแห่งสมบัติทั้งปวง โดยประการดังพรรณนา 
มาแล้วนั้นเถิด เพราะว่า เมื่อบัณฑิตแสดงอยู่โดยประการ 
อย่างนั้น จิตใจก็จะหวาดเสียวแต่ศีลวิบัติแล้วน้อมไปหาศีล 
สมบัติได้ 

เพราะเหตุนั้น โยคีบุคคลครั้นมองเห็นโทษของศีลวิบัตินี้และมองเห็นอานิสงส์ 
ของศีลสมบัตินี้ ตามที่ได้บรรยายมาแล้ว พึงชำระศีลให้ผ่องแผ้วด้วยความเอื้อเหื๋ เอ 
โดยประการทั้งปวง เทอญ 


10-1996 (0009-0082)8 


81 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 


















๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็แหละ โดยอรรถาธิบายเพียงเท่านี้ เป็นอันข้าพเจ้าได้แสดงแล้วซึ่งศีลอันเป็น 
ประการแรก ในปกรณ์วิสุทธิมรรค ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ด้วยมุขคือศีล, สมาธิ 
และปัญญาด้วยพระพุทธนิพนธคาถานี้ว่า 

นรซน ผู้มีปัญญา เป็นภิกขุ มีความเพียร มีปัญญา 
เครื่องบริหาร ตั้งตนไว้ในศีลแล้วทำสมาธิจิต และปัญญา 
ให้เจริญอยู่ เธอจะพึงถางรกชัฏอันนี้เสียได้ 

ปริจเฉทที่ ๑ ชื่อว่า สืลนิเทศ 
ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 

อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก , ความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996 (0009-0082)8 


82 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 



















ปริปีเฉทที่ 
ธุต้งดนิเทศ 


อารัมภพชินกถา 

[๒๒] โดยที่โยคีบุคคลสมาทานเอาศีลแล้วจะต้องทำการสมาทานเอาธุดงค์ต่อไป 
ทั้งนี้เพื่อที่จะทำคุณทั้งหลายมีความเป็นผู้มักน้อยและความสันโดษเป็นต้น อันเป็น 
เครื่องผ่องแผ้วของศีล ซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในสีลนิเทศให้สมบูรณ์ แหละเมื่อ 
โยคีบุคคลทำการสมาทานเอาธุดงค์เช่นนี้แล้ว ศีลของท่านซึ่งถูกชำระล้างมลทินแล้ว 
ด้วยนี้าศีอคุณ มีความเป็นผู้มักน้อย, ความสันโดษ, ความขัดเกลากิเลส, ความสงัด, 
ความไม่สั่งสมกิเลส, การปรารภความเพียรและความเป็นผู้เลี้ยงง่าย เป็นต้น ก็จัก 
เป็นสิ่งที่บริสุทธิ้ด้วยดี กับทั้งพรตทั้งหลายของท่านก็จักสมบูรณ์ด้วย อันโยคีบุคคลผู้ 
มีมารยาททั้งปวงบริสุทธิ้แล้วด้วยคุณคือศีลและพรตอันหาโทษมิได้เช่นนี้ ดำรงตนอยู่ 
ในอริยวงค์อันเป็นของเก่าแก , ๓ ประการ (คือความสันโดษในจีวร, ความสันโดษใน 
บิณฑบาต, ความสันโดษในเสนาสนะตามมีตามได้) แล้ว จักเป็นบุคคลสมควรเพื่อ 
จะบรรลุอริยวงค์ประการที่ ๔ ซึ่งได้แก่ความเป็นผู้ยินดีในภาวนา (สมถภาวนาและ 
วิปัสสนาภาวนา) เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจักเริ่มแสดงธุตังคกถา ณ บัดนี้ 

ธุลังคกถา 

ธุดงค์ ๑๓ ประการ 

ก็แหละ พระผู้มีพระภาคได้ทรงอนุญาตธุดงค์ไว้สำหรับกุลบุตรทั้งหลายผู้สละ 
โลกามิสแล้ว ผู้!ม่เสียดายอาลัยในร่างกายและชีวิต ผู้ปรารถนาจะทำข้อปฏิบัติอัน 
สมควรแก , นิพพานให้ถึงพร้อม รวมเป็น ๑๓ ประการ คือ 

๑. ปังสุกูลิกังคธุดงค์ ๒. เตจีวริกังคธุดงค์ 

๓. ปิณฑปาติกังคธุดงค์ ๔. สปทานจาริกังคธุดงค์ 

๕. เอกาสนิกังคธุดงค์ ๖. ปัตตปิณฑิกังคธุดงค์ 


10-1996 (0083-0132)8 


83 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 



















๘๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๗. ขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์ 
๙. รุกขมูลิกังคธุดงค์ 
(5)(5). โสสานิกังคธุดงค์ 
๑๓. เนสัชชิกังคธุดงค์ 


๘. อารญญิกงคธุดงคิ 
๑๐. อัพ!ภกาสิกังคธุดงค์ 
๑๒. ยถาสันถติกังคธุดงค์ 


วินิจฉัยธุดงค์โดยอาการ ๑๐ อย่าง 

นักศึกษาพึงศึกษาให้เข้าใจข้อวินิจฉัยในธุดงค์ ๑๓ ประการนั้น (โดยอาการ ๑๐ 
อย่างเหล่านี้ คือ) 


๑. โดยอรรถวิเคราะห์ 
๓. โดยสมาทาน 
๕. โดยประเภท 
๗. โดยอานิสงส์ 
๙. โดยแยกออกเป็นคำ ๆ 
มีคำว่าธุตะเป็นต้น 


๒. โดยลักษณะเป็นต้น 
๔. โดยกรรมวิธี 
๖. โดยความแตก(ขาด) 

๘. โดยเป็นกุสลติกะ 
๑๐. โดยย่อและโดยพิสดาร 


วินิจฉัยโดยอรรถวิเคราะห์ 

[๒๓] ในอาการ ๑๐ อย่างนั้น จะวินิจฉัยโดยอรรถวิเคราะห์เป็นประการแรก 

ดังนี้:- 


๑. ปังสุกูสิกังคะ 

ผ้าใดเป็นเหมือนผ้าที่สะสมด้วยขี้ฝน ณ ที่นั้น ๆ โดยที่ฟ้งตลบไป เพราะเหตุ 
วางทิ้งไว้บนขี้ฝน ณ ที่ใดที่หนึ่ง เช่น ถนน, ป่าช้าและกองขยะมูลฝอยเป็นต้น 
ผ้านั้นชื่อว่าผ้าบังสุกุล อีกนัยหนึ่ง ผ้าใดถึงซึ่งภาวะที่น่าเกลียด คือ ถึงซึ่งภาวะที่น่า 
สยะแสยง เหมือนขี้ฝน ผ้านั้นชื่อว่าผ้าบังสุกุล 

การทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลอันได้อรรถวิเคราะห์อย่างนี้ ชื่อว่า ปังสุกูล แปลว่า 
การทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุล, การทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลนั้นเป็นปกติของภิกษุนี้ เหตุนั้นภิกษุ 
นี้ชื่อว่า ปังสุกูลิโก แปลว่า ผู้มีอั นทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นปกติ, องค์แห่งภิกษุ ผู้มี อัน 
ทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นปกติ ชื่อว่า ปังสุกูลิกังคะ 


10-1996 (0083-0132)8 


84 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๘๕ 


เหตุ เรียกว่า องค์ เพราะฉะนั้น นักศึกษาพึงเข้าใจว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มีอันทรงไว้ซึ่ง 
ผ้าบังสุกุลเป็นปกติ ด้วยเจตนาเป็นเหตุสมาทานอันใด คำว่า องค์ นี้เป็นชื่อของ 
เจตนาเป็นเหตุสมาทานอันนั้น 


๒. เตจีวริกังคะ 

โดยนัยอย่างเดียวกันนั้น การทรงไว้ซึ่งผ้า ๓ ผืน คือ ผ้าสังฆาฏิ ๑ ผ้าอุตตรา- 
สงค์ ๑ ผ้าอันตรวาสก ๑ เป็นปกติของภิกษุนี้ เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่า เตจีวริโก แปลว่า 
ผู้มีอันทรงไว้ซึ่งผ้า ๓ ผืนเป็นปกติ, องค์แห่งภิกษุผู้มีอันทรงไว้ซึ่งผ้า ๓ ผืนเป็นปกติ 
ชื่อว่า เตจีวริกังคะ 


๓. ปีณฑปาดิกังคะ 

การตกลงแห่งก้อนอามิสคือภิกษาหาร ได้แก่การตกลงในบาตรแห่งก้อนข้าว 
ที่ผู้อื่นเขาถวาย ชื่อว่า ปิณฑปาต ภิกษุใดแสวงหาบิณฑบาตนั้น คือเข้าไปสู่ตระกูล 
นั้น ๆ แสวงหาอยู่ ภิกษุนั้นชื่อว่า ปิณฑปาติ!โก แปลว่า ผู้แสวงหาซึ่งบิณฑบาต 

อีกอย่างหนึ่ง การเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นธรรมเนียมของภิกษุนี้ เหตุนั้น 
ภิกษุนี้ชื่อว่า ปิณฑปาตี แปลว่า ผู้มีอันเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นธรรมเนียม 

บทว่า ปติต 0 แปลว่า การเที่ยวไป บทว่า ปิณฺฑปาตี กับบทว่า ปิณฺฑปาตีโก 
ความเหมือนกัน, องค์แห่งภิกษุผู้แสวงหาซึ่งบิณฑบาต หรือองค์แห่งภิกษุผู้มีอัน 
เที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตเป็นธรรมเนียม ชื่อว่า ปิณฑปาตีกังคะ 

๔. สปทานจาริกังคะ 

การขาดตอนเรียกว่า ทานะ กิจใดที่ปราศจากการขาดตอนคือไม่ขาดตอน 
กิจนั้นเรียกว่า อปทานะ กิจใดเป็นไปกับด้วยการไม่ขาดตอน ได้แก่เว้นการขาดระยะ 
คือ ไปตามลำดับเรือน กิจนั้นชื่อว่า สปทานะ การเที่ยวไป (บิณฑบาต) อย่างไม่ 
ขาดตอน (คือไปตามลำดับเรือน) นี้ เป็นปกติของภิกษุนี้ เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่า 
สปทานจารี แปลว่า ผู้มีอันเที่ยวไปอย่างไม , ขาดตอนเป็นปกติ 


10-1996 (0083-0132)8 


85 


1/5/11, 1:59/\1\/เ 


















๘๖ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

บทว่า สปทานจารี กับบทว่า สปทานจารีโก ความเหมือนกัน, องค์แห่ง 
ภิกษุผู้มีอันเที่ยวไปอย่างไม่ขาดตอนเป็นปกติ ชื่อว่า สปทานจารีกังคะ 


๕. เอกาสนิกังคะ 

การฉันในที่นั่งอันเดียว ชื่อว่า เอกาสนะ การฉันในที่นั่งอันเดียวนั้นเป็นปกติ 
ของภิกษุนี้ เหตุนั้นภิกษุนี้ ชื่อว่า เอกาสนิโก แปลว่า ผู้มีอันฉันในที่นั่งอันเดียวเป็น 
ปกติ, องค์แห่งภิกษุผู้มีอันฉันในที่นั่งอันเดียวเป็นปกตินั้น ชื่อว่า เอกาสนิกังคะ 


๖. ปัตตปีณฑิกังคะ 

บิณฑบาตเฉพาะแต่ในบาตรอย่างเดียวเท่านั้น เพราะห้ามภาชนะอันที่สอง 
เสียชื่อว่า บิตตปิณ่โฑ แปลว่า บิณฑบาตในบาตร บิณฑบาตในบาตรเป็นปกติของ 
ภิกษุนี้เพราะในขณะหยิบเอาบิณฑบาตในบาตรก็ทำความสำนึกว่าเป็นบิณฑบาต 
ในบาตร เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่า ปัตตปิณฑิโก แปลว่า ผู้มีบิณฑบาตในบาตรเป็นปกติ, 
องค์แห่งภิกษุผู้มีบิณฑบาตในบาตรเป็นปกตินั้น ชื่อว่า ปัตตปิณฑิกังคะ 


๗. ขลุปัจฉาภัตติกังคะ 

คำว่า ขลุ เป็นศัพท์นิบาตลงในความปฏิเสธ ภัตตาหารที่ได้มาหลังจากที่ตน 
ห้ามแล้ว ชื่อว่า ปัจฉาภัตตัง การฉันปัจฉาภัตนั้น ชื่อว่า ปัจฉาภัตตโภชนัง การฉัน 
ปัจฉาภัตเป็นปกติของภิกษุนี้ เพราะรู้อยู่ว่าเป็นปัจฉาภัตในขณะฉันปัจฉาภัต เหตุนั้น 
ภิกษุนี้ ชื่อว่า ปัจฉาภัตติโก แปลว่า ผู้มีอันฉันปัจฉาภัตเป็นปกติ ภิกษุผู้มิใช่ปัจฉา- 
ภัตติโก ชื่อว่า ขลุปัจฉาภัตติโก แปลว่า ผู้มิใช่ผู้มีอันฉันปัจฉาภัตเป็นปกติ คำนี้ 
เป็นชื่อของโภชนะที่มากเกินไป ซึ่งท่านห้ามไว้ด้วยอำนาจแห่งการสมาทาน 

ส่วนในคัมภีร์อรรถกถาพรรณนาไว้ว่า คำว่า ขลุ ได้แก่นกประเภทหนึ่ง นกขลุนั้น 
เอาปากคาบผลไม้แล้ว ครั้นผลไม้นั้นล่วงไปจากปากแล้วก็ไม่ยอมกินผลไม้อื่นอีก 
ภิกษุนี้มีปฏิปทาเหมือนนกขลุนั้น เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า ขลุปัจฉาภัต ติ โก แปลว่า 
มิใช่ผู้มีอันฉันปัจฉาภัตเป็นปกติ, องค์แห่งภิกษุมิใช่ผู้มีอันฉันปัจฉาภัต เป็นปกตินั้น 
ชื่อว่า ขลุปัจฉาภัตติกังคะ 


10-1996 (0083-0132)8 


86 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๘๗ 


๘. อารัญญิกังคะ 

การอยู่ในป่าเป็นปกติของภิกษุนี้ เหตุนั้นภิกษุนี้ ชื่อว่า อารัญญิโก แปลว่า ผู้มี 
อันอยู่ในป่าเป็นปกติ, องค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกตินั้น ชื่อว่า อารัญญิกังคะ 

๙. รุกขมูลิกังคะ 

การอยู่ณที่โคนไม้ชื่อว่า รุกขมูล การอยู่ ณที่โคนไม้นั้นเป็นปกติของภิกษุ นี้ เหตุ 
นั้นภิกษุนี้ ชื่อว่า รุกขมูลิโก แปลว่า ผู้มีอันอยู่ ณ ที่โคนไม้เป็นปกติ, องค์แห่งภิกษุ 
ผู้มีอันอยู่ ณ ที่โคนไม้เป็นปกติ ชื่อว่า รุกขมูลิกังคะ 

6)0. อัพโภกาสิกังคะ 

การอยู่ ณ ที่ กลางแจ้งเป็นปกติของภิกษุ นี้ เหตุนั้นภิกษุ นี้ ชื่อว่า อัพโภกาสิโก 
แปลว่า ผู้มีอันอยู่ ณ ที่กลางแจ้งเป็นปกติ, องค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ ณ ที่กลางแจ้ง 
เป็นปกติ ชื่อว่า อัพโภกา สิ กังคะ 

6)6). โสสานิกังคะ 

การอยู่ในปาช้าเป็นปกติของภิกษุนี้ เหตุนั้นภิกษุนี้ชื่อว่า โสสา นิ โก แปลว่า 
ผู้มีอันอยู่ในปาช้าเป็นปกติ, องค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในป่าช้าเป็นปกติ ชื่อว่า โสสา¬ 
นกังคะ 


๑๒. ยถาสันถติกังคะ 

เสนาสนะที่จัดแจงไว้อย่างไรนั้นเทียว ชื่อว่า ยถาสันถตะ คำนี้เป็นชื่อของ 
เสนาสนะที่สงฆ์มอบให้แต่แรกด้วยคำว่า เสนาสนะนี้ถึงแก่ท่าน การอยู่ในเสนาสนะที่ 
จัดแจงไว้อย่างนั้น เป็นปกติของภิกษุนี้ เหตุนั้นภิกษุนี้ ชื่อว่า ยถาสันถติโก แปลว่า 
ผู้มีอันอยู่ในเสนาสนะที่จัดแจงไว้แล้วอย่างไรเป็นปกติ, องค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยูในเสนาสนะ 
ที่จัดแจงไว้แล้วอย่างไรเป็นปกตินั้น ชื่อว่า ยถาสันถดิกังคะ 


๑๓. เนสัชชิกังคะ 

การห้ามอิริยาบถนอนเสียแล้วอยู่ด้วยอิริยาบถนั้งเป็นปกติของภิกษุนี้ เหตุนั้น 
ภิกษุนี้ ชื่อว่า เนสัซซิโก แปลว่า ผู้มีอันอยู่ด้วยอิริยาบถนั้งเป็นปกติ, องค์แห่งภิกษุ 
ผู้มีอันอยู่ด้วยอิริยาบถนั้งเป็นปกตินั้น ชื่อว่า เนสัชซิกังคะ 


10-1996 (0083-0132)8 


87 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















๘๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อรรถาธิบายธุตังคะ 

ก็แหละ ธุดงค์ทั้งหมดนั้นนั่นเทียวเป็น องค์ แห่งภิกษุผู้ซึ่งได้ชื่อว่า ธุตะ เพราะ 
เป็นผู้มีกิเลส (คือตัณหาและอุปาทาน) อันกำจัดแล้ว ด้วยเจตนาเป็นเครื่องสมาทาน 
นั้น ๆ ฉะนั้นจึงชื่อว่า ธุตังคะ 

อีกอย่างหนึ่ง ญาณอันได้โวหารว่า ธุตะ เพราะเป็นเครื่องกำจัดกิเลส เป็นเหตุ 
แห่งการสมาทานเหล่านั้น ฉะนั้น การสมาทานเหล่านั้น จึงชื่อว่า ธุตังคะ 

อีกอย่างหนึ่ง การสมาทานเหล่านั้น ชื่อว่า ธุตะ เพราะเป็นเครื่องกำจัดซึ่ง 
ธรรมอันเป็นข้าศึกด้วย เป็นเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติด้วย เพราะฉะนั้น การสมาทาน 
เหล่านั้น จึงชื่อว่า ธุตังคะ 

นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยในธุดงค์ ๑๓ ประการนั้น โดย อรรถวิเคราะห์ เป็น 
ประการแรกเพียงเท่านี้ 


วินิจฉัยโดยลักษณะเป็นต้น 

ก็แหละ ธุดงค์หมดทั้ง ๑๓ ประการนั้นแล มีเจตนาเครื่องสมาทานเป็นลักษณะ 
ชัอนี้สมดังที่ท่านอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า “ผู้ที่สมาทาน'ได้แก่บุคคล เครื่องสมาทาน 
ได้แก่ธรรม คือจิตและเจตสิก เจตนาเป็นเครื่องสมาทานอันใด อันนั้นเป็นตัวธุดงค์ 
สิ่งที่ถูกห้ามได้แก่วัตถุ และธุดงค์ทั้งหมดนั้นแล” มีการกำจัดความละโมบเป็นรส มี 
การปราศจากความละโมบเป็นอาการปรากฏ มีอริยธรรมเช่นความเป็นผู้มักน้อยเป็นต้น 
เป็นปทัฏฐาน คือเป็นเหตุใกล้ 

นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยในธุดงค์ ๑๓ ประการนี้ โดย ลักษณะ เป็นต้น 
เพียงเท่านี้ 


วินิจฉัยโดยการสมาทานเป็นต้น 

ก็แหละ ในอาการ ๕ อย่างมีโดยการสมาทานและกรรมวิธีเป็นต้น มีวินิจฉัยดังนี้ 

ธุดงค์ ๑๓ ประการนั้นแล เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพระชนม์อยู่ ก็พึงสมาทาน 
เอาในสำนักของพระผู้มีพระภาคนั้นเทียว, เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้ว พึง 
สมาทานเอาในสำนักของพระมหาสาวก, เมื่อพระมหาสาวกนั้นไม , มีอยู่แล้ว พึงสมาทาน 


10-1996 (0083-0132)8 


88 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๘^ 


เอาในสำนักของพระอรหันตขีณาสพ, เมื่อพระอรหันตขีณาสพไม่มีอยู่แล้ว พึงสมาทาน 
เอาในสำนักของพระอนาคามี, เมื่อพระอนาคามีไม่มีอยู่แล้ว พึงสมาทานเอาใน 
สำนักของพระสกทาคามี, เมื่อพระสกทาคามีไม่มีอยู่แล้ว พึงสมาทานเอาในสำนัก 
ของพระโสดาบัน, เมื่อพระโสดาบันไม่มีอยู่แล้ว พึงสมาทานเอาในสำนักของท่าน 
ผู้ทรงจำปิฎก ๓, เมื่อท่านผู้ทรงจำปิฎก ๓ ไม่มีอยู่แล้ว พึงสมาทานเอาในสำนัก 
ของท่านผู้ทรงจำปิฎก ๒, เมื่อท่านผู้ทรงจำปิฎก ๒ ไม่มีอยู่แล้ว พึงสมาทานเอาใน 
สำนักของท่านผู้ทรงจำปิฎก ๑, เมื่อท่านผู้ทรงจำปิฎก ๑ ไม่มีอยู่แล้ว พึงสมาทาน 
เอาในสำนักของท่านผู้ทรงจำสังคีติอันหนึ่ง, ๑ เมื่อท่านผู้ทรงจำสังคีติอันหนึ่ง ไม , มี 
อยู่แล้ว พึงสมาทานเอาในสำนักของท่านอรรถกถาจารย์, เมื่อท่านอรรถกถาจารย์ 
ไม่มีอยู่แล้ว พึงสมาทานเอาในสำนักของท่านผู้ทรงธุดงค์, แม้เมื่อท่านผู้ทรงธุดงค์ 
ก็ไม่มีอยู่แล้ว ก็จงปัดกวาดลานพระเจดีย์ให้สะอาดแล้วนั่งยอง ๆ ทำเป็นเหมือน 
กล่าวสมาทานเอาอยู่ในสำนักของสมเด็จพระสัมมาส้มพุทธเจ้านั่นเถิด 

อีกประการหนึ่ง แม้จะสมาทานเอาด้วยตนเองก็ใช์ไดในข้อนี้ บรรดาพระเถระ 
สองพี่น้องที่วัดเจติยบรรพต พึงยกเอาเรื่องของพระเถระผู้พี่มาเป็นตัวอย่าง เพราะ 
ท่านเป็นผู้มีความมักน้อยในธุดงค์ ๒ 

ที่วินิจฉัยมาแล้วนี้ เป็นสาธารณกถานั่วไปแก , ธุดงค์ทั้งปวง 

๑. ปีงสุ กูลิกั งดกลา 

[๒๔] ทีนี้จักพรรณนาถึงการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก(ขาด) 
และอานิสงส์แห่งธุดงค์แต่ละประการ ๆ ต่อไป จะพรรณนาปังสุกูลิกังคธุดงค์ เป็น 
ประการแรก ดังนี้ เ¬ 


ด คำว่า ผู้ทรงจำสังคีติอันหนึ่ง หมายเอาผู้ทรงจำนิกายอันหนึ่ง ในนิกายทั้ง ๕ มีทีฆนิกายเป็นต้น 
๒ เรื่องของพระเถระสองพี่น้องนี้ มีอยู่ในอรรถกถารถวินิตสูตร ในพระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย พระเถระ 
ผู้พี่ ท่านสมาทานเอาธุดงค์ด้วยตนเองเพราะท่านสันโดษ ไม่ประสงค์'ที่ , จะ'ให้ใคร ๆ ทราบการปฏิบัติของ 
ท่าน 


10-1996 (0083-0132)8 


89 


1/5/11,2:00/\1\/เ 



















6?๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


การสมาทาน 

ในคำสมาทาน ๒ อย่างนี้ คือ คหปติทานจีวรํ ปฏิกฺขิปา มิ ข้าพเจ้าขอปฏิเสธ 
ผ้าจีวรที่คหบดีถวาย ดังนี้อย่างหนึ่ง ป๋สุกู ลิกงฺค 0 สมาทิยา มิ ข้าพเจ้าขอสมาทาน 
เอาองค์แห่งภิกษุผู้มีอันทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นปกติ ดังนี้อย่างหนึ่ง ปังสุกูลิกังคธุดงค์ 
ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้วด้วยคำใดคำหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานอันเป็นประการแรกในปังสุกูลิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


กรรมวิธี 

ก็แหละ อันโยคีบุคคลนั้น เมื่อได้สมาทานเอาธุดงค์อย่างนี้แล้ว พึงเอาผ้าชนิด 
ใดชนิดหนึ่งในบรรดาผ้า ๒๓ ชนิด เหล่านี้คือ ผ้าที่ตกอยู่ในป่าช้า, ผ้าที่ตกอยู่ใน 
ตลาด, ผ้าที่เขาทิ้งไว้ตามถนน, ผ้าที่เขาทิ้งไว้ ณ กองขยะมูลฝอย, ผ้าเช็ดครรภ์, 
ผ้าที่เขา'ใซัอาบฟ้ามนต์, ผ้าที่เขาทิ้งไว้ที่ท่า, มัาที่คนเขาไปป่าช้าแล้วกลับมาทิ้งไว้, 
ผ้าที่ถูกไฟไหม้, ผ้าที่โค'ขยา, ผ้าที่ปลวกกัด, ผ้าที่หนูกัด, ผ้าที่ขาดกลาง, ผ้าที่ 
ขาดชาย, ผ้าที่เขาเอามาทำธง, มัาที่เขาวงล้อมจอมปลวก, ผ้าของสมณะ, ผ้าที่ 
เขาทิ้งไว้ ณ ที่อภิเษก, ผ้าที่เกิดด้วยฤทธึ้, มัาที่ตกอยู่ในทาง, มัาที่ลมพัดไป, ผ้าที่ 
เทวดาถวาย และผ้าที่คลื่นซัดขึ้นบก ครั้นแล้วพึงฉีกส่วนที่ทุรพลใช้!ม่ได้ทิ้งเสีย 
เอาส่วนที่ยังแน่นหนาถาวรอยู่มาซักให้สะอาดแล้วทำเป็นจีวร เปลื้องผ้าคหบดีจีวร 
ชุดเก่าออกแล้ว พึงใช้ผ้าชุดบังสุกุลจีวรแทนต่อไปเถิด 

อรรถาธิบายชนิดของผ้า 

ในบรรดาผ้า ๒๓ ชนิดนั้น คำว่า โสสา นิ กะ ได้แก่ผ้าที่ตกอยู่ในปาช้า คำว่า 
ปาปณิกะ ได้แก่ผ้าที่ตกอยู่ที่ประตูตลาด คำว่า รถิยโจฬะ ได้แก่มัาที่ผู้ต้องการบุญ 
ทั้งหลายทิ้ง’ไว้ที่ถนน'รถ โดยทางช่องหน้าต่าง คำว่า สังการโจฬะ ได้แก่ผ้าที่คนเขา 
ทิ้งไว้ ณ ที่เทขยะมูลฝอย คำว่า โสตถิยะ ได้แก่ผ้าที่เขาใช้เช็ดมลทินแห่งครรภ์แล้ว 
ทิ้งไว้ ได้ยินมาว่า มารดาของท่านติสละอำมาตย์ ได็ให้คนเอาผ้ามีราคาเรือนร้อย 


10-1996 (0083-0132)8 


90 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๙ ๑ 


มาเช็ดมลทินแห่งครรภ์ แล้วให้เอาไปทิ้งไว้ ณ ถนนชื่อตาลเวฬิมัคคา ๑ ด้วยมีความ 
ประสงค์ว่า ภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นปกติทั้งหลายจักได้เอาไปทำจีวร ภิกษุทั้งหลาย 
ก็พากันเก็บเอาเพื่อปะผ้าตรงที่ชำรุดนั่นเทียว คำว่า นหานโจฬะ ได้แก่ผ้าซึ่งคน 
ทั้งหลายอันพวกหมอผีคลุมให้รดนํ้ามนต์เปียกทั้วทั้งตัวทิ้งไว้แล้วหลีกหนีไป ด้วย 
ถือ'ว่าเป็นผ้ากาฬกัณณี 

คำว่า ติตถโจฬะ ได้แก่ผ้าเก่า ๆ ที่เขาทิ้ง’ไว้ที่ท่าอาบฟ้า คำว่า คตปัจจาคตะ 
ได้แก่ผ้าที่พวกมนุษย์ใช้!ปป่าช้า ครั้นกลับมาอาบนํ้าแล้วทิ้งไว้ คำว่า อัคคิ 1 ฑัฑฒะ 
ได้แก่ผ้าที่ถูกไฟไหมีไปแถบหนึ่ง จริงอยู่ ผ้าที่ถูกไฟไหม้แล้วเช่นนั่น พวกมนุษย์ย่อม 
ทิ้งเลีย ตั้งแต่คำว่า โคขายิตะ เป็นต้นไป ความปรากฏชัดอยู่แล้ว จริงอยู่ ผ้าที่โค 
ขยํ้าแล้วเป็นต้นนั่นมนุษย์'ทั้งหลายย่อมทิ้งเลียเหมือนกัน คำว่า ธชาหฏะ ได้แก่ผ้าที่ 
คนเขาเมื่อจะขึ้นเรือเอามาผูกทำเป็นธงขึ้นไว้ ในเมื่อล่วงเลยทัศนวิสัยของคน 
เหล่านั่นไปแล้ว จะเอาธงนั่นมาก็สมควร แม้ผัาที่เขาเอามาผูกทำเป็นธงปักไว้!นยุทธภูมิ 
ในเมื่อกองทัพทั้งสองฝ่ายผ่านพ้นไปแล้ว จะเก็บเอาธงนั่นมาก็สมควร 

คำว่า ลูปจีวระ ได้แก่ผ้าที่เขาใช้ทำพลีกรรมเอาไปวงล้อมจอมปลวกไว้คำว่า สมณ 
จีวระ ได้แก่ผ้าอันเป็นสมบัติของภิกษุ คำว่า อาภิเสกิกะ ได้แก่ผ้าที่เขาทิ้งไว้ ณ 
สถานที่อภิเษกของพระราชา คำว่า อิทธิมยะ ได้แก่ผ้าของเอหิภิกขุ คำว่า ปันถิกะ 
ได้แก่ผ้าที่ตกอยู่ในระหว่างทาง ก็แหละ ผ้าใดที่พลัดตกไปด้วยความเผลอสติของ 
พวกเจ้าของแล้ว ผ้าเช่นนั่นต้องรอไปสักพักหนึ่งแล้วจึงค่อยเก็บเอา คำว่า วาตาหฏะ 
ได้แก่ผ้าที่ลมพัดไปตกในไกลที่ ก็แหละ ผ้าเช่นนั่นเมื่อไม่เห็นเจ้าของ จะเก็บเอาไป 
ก็สมควร คำว่า เทวทัตติยะ ได้แก่ผ้าที่เทวดาทั้งหลายถวาย เหมือนอย่างถวาย 
แก'พระอนุ'รุทธเถระ ๒ คำว่า สามุททิยะ ได้แก่ผ้าที่คลื่นสมุทรทั้งหลายซัดขึ้นไว้บนบก 

ก็แหละ ผ้าใดที่ทายกเขาถวายแก , สงฆ์ด้วย คำว่า สํฆสฺส เทม ดังนี้ก็ดี หรือ 
ผ้าที่ภิกษุ'ทั้งหลายเที่ยวขอ'ได้มาก็ดี ผ้านั่นจัดเป็นผ้าบังสุกุลไม่ได้ แม้!นประเภทผ้า 


๑ ถนนชื่อนี้ มีอยู่ในตำบลบ้านชื่อมหาคามในสมัยนั้น ณ ประเทศลังกา 
๒ เรื่องเทวดาถวายผ้าทิพย์แก่พระอนุรุทธเถระ ปรากฏใน ธัมมปทัฏฐกถา ภาค ๔ 


10-1996 (0083-0132)8 


91 


1/5/11,2:00/\1\/เ 



















๙๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ที่ภิกษุด้วยกันถวาย ผ้าใดที่ภิกษุถวายโดยให้รับเอาด้วยส่วนแห่งพรรษาก็ดี หรือที่ 
เป็นผ้าเกิดขึ้นประจำเสนาสนะก็ดี ผ้านั้นก็จัดเป็นผ้าบังสุกุลไม่ได้เช่นกัน เฉพาะผ้าที่ 
ภิกษุถวายโดยไม่ให้รับเอาด้วยส่วนแห่งพรรษาเท่านั้น จึงนับเป็นผ้าบังสุกุล 

แม่ในบรรดาผ้าที่ภิกษุด้วยกันถวายนั้น ผ้าใดที่พวกทายกทอดวางไว้ ณ ที่ใกล้ 
เท้าของภิกษุ แล้วภิกษุนั้นจึงเอามาถวายโดยวางลงในมือของภิกษุผู้ทรงผ้าบังสุกุล 
ผ้านั้น'จัดเป็นผ้าบริสุทธึ๋เฝ่ายเดียว ผ้าใดที่พวกทายกถวายโดยวางไวในมือของภิกษุ 
แล้วภิกษุนั้นจึงเอาไปทอดวางไว้ ณ ที่ใกล้เท้าของภิกษุผู้ทรงผ้าบังสุกุล แม้ผ้านั้นก็ 
จัดเป็นผ้าบริสุทธฝ่ายเดียว ผ้าใดที่พวกทายกทอดวางไว้ ณ ที่ใกล้เท้าของภิกษุด้วย 
แม้ภิกษุนั้นก็เอาไปถวายโดยทอดวางไว้ ณ ที่ใกล้เท้าของภิกษุผู้ทรงผ้าบังสุกุล 
เหมือนอย่างนั้นด้วย ผ้านั้น'จัดเป็นผ้าบริสุท!)สองฝ่าย ผ้าใดที่ภิกษุได้มาโดยทายก 
วางไวในมือ แล้วภิกษุนั้นก็วางไวในมือของภิกษุผู้ทรงผ้าบังสุกุลอีกทอดหนึ่ง ผ้านั้น 
ไม่จัดเป็นผ้าอย่างอุกฤษฏ์ 

อันภิกษุผู้ทรงผ้าบังสุกุลจีวร ครั้นทราบความแตกต่างกันของผ้าบังสุกุลนี้ฉะนี้ 
แล้วพึงใช้สอยจีวรตามควรนั้นเถิด 

ว่าด้วยกรรมวิธีในปังสุกูลิกังคธุดงค์ เพียงเท่านี้ 

ประเภท 

ก็แหละ ประเภทแห่งปังสุกูลิกังคธุดงค์'นี้ดังนี้ ภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็น 
ปกติ มี ๓ ประเภท คือ ชั้นอุกฤษฏ์ ๑ ชั้นกลาง ๑ ชั้นตํ่า ๑ ในปังสุกูลิกภิกษุ ๓ 
ประเภทนั้นปังสุกูลิกภิกษุผู้รับเอาเฉพาะผ้าที่ตกอยู่ในป่าช้าเท่านั้น จัดเป็นชั้น อุกฤษฏ์ 
ปังสุกูลิกภิกษุผู้รับเอาผัาที่ทายกถวายทอดไว้ด้วยความประสงค์ว่า บรรพชิตทั้งหลายจัก 
เก็บเอาไปดังนี้ จัดเป็นชั้น กลาง ปังสุกูลิกภิกษุผู้รับเอาผ้าที่ทายกถวายโดยวางทอดไว้ 
ณ ที่ใกล้เท้า จัดเป็น , ชั้น ตํ่า ฉะนี้ 

ว่าด้วยประเภทในปังสุกูลิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


92 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


8๓ 


ความแตก 

ในบรรดาปังสุกูลิกภิกษุ ๓ ประเภทนั้น ในขณะที่ปังสุกูลิกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง 
ยินดีต่อผ้าที่พวกคฤหัสถ์ถวายตามความพอใจตามความเห็นของเขานั้นเทียว ธุดงค์ 
ย่อมแตก (ขาด) คือ หายจากสภาพธุดงค์ทันที 

ว่าด้วยความแตกในปังสุกูลิกังคธุดงค์ เพียงเท่านี้ 


อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังต่อไปนี้ คือ โดยที่มีพระพุทธพจน์อยู่ว่า การ 
บวชอาศัยบังสุกุลจีวร ๑ ดังนี้ ภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลนั้น ชื่อว่า เป็นผู้มีค'วาม 
ประพฤติปฏิบัติสมควรแก่ปัจจัยอันเป็นเครื่องอาศัย, เป็นการดำรงตนไวในอริยวงศ์ 
ประการที่หนึ่ง (คือ ความสันโดษในจีวร), ไม่เป็นทุกข!นการรักษา, ไม , มีพฤติการณ์ 
เป็นที่เกาะอาศัยของผู้อื่น, ไม่หวาดกลัวด้วยโจรภัย, ไม , เป็นการบริโภคด้วยตัณหา, 
มีบริขารเหมาะสมแก่สมณสารูป, เป็นผู้มีปัจจัยเหมือนดังพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญ 
ไว้ว่า ปัจจัยเหล่านั้น เป็นสิ่งเล็กน้อยด้วยหาได้ง่ายด้วย หาโทษมิได้ด้วย ๒ ดังนี้ 
เป็นผู้เป็นที่น่าเลื่อมใส, เป็นการสำเร็จผลแห่งคุณมีความเป็นผู้มักน้อยเป็นต้นให้เจริญ 
เป็นการเพิ่มพูนสัมมาปฏิบัติยิ่งขึ้น, เป็นการวางไว้ซึ่งทิฏฐานุคติแก่มวลชนในภายหลัง 

ภิกษุผู้สำรวม ทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุล เพื่อพิฆาตพญามาร 
และเสนามาร ย่อมสง่างามเหมือนดังกษัตริย์ผู้ทรงสวม 
สอดเกราะแล้ว ย่อมทรงสง่างามในยุทธภูมิ ฉะนั้น 

สมเด็จพระสัมมาล้มพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นครูแห่งโลก 
ทรงเลิกใช้ผ้าอย่างดีมีมัาที่ทำในแคว้นกาสีเป็นต้น แล้ว 
มาทรงใช้ผ้าบังสุกุลจีวรอันใด ใครเล่าที่จะไม่ใช้ผ้าบังสุกุล 
จีวรอันนั้น 


๑ ว. ม. (ไทย) ๔/๑'๒๘/๑๙๗ 

๒ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒, ขุ. อิต. (ไทย) ๒๕/๑๐๑/๔๗๘ 


10-1996 (0083-0132)8 


93 


1/5/11,2:00/\1\/เ 



















& (3* 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เพราะเหตุฉะนี้แหละ อันภิกษุผู้เห็นภัยในสังสารวัฏ 
เมื่อระลึกถึงคำปฏิญญาณของตน (ที่ ให์ไว้แก , อุปัชฌาย์ในเวลา 
อุปสมบท) พึงเป็นผู้ยินดีในการใช้ผ้าบังสุกุลจีวร อันเป็น 
เครื่องส่งเสริมการบำเพ็ญความเพียรนั่นเถิด 

ว่าด้วยอานิสงส์ในปังสุกูลิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในปังสุกูลิภังคธุดงค์ ประการแรกนี้ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๒. เตป็วริกังคกถา 

[๒๕] ลำดับนี้จักพรรณนา เตจีวริกังคะ คือ องค์แห่งภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้า ๓ ผืน 
เป็นปกติ ซึ่งเป็นอันดับรองต่อมาจากปังสุกูลิกังคกถานั้นต่อไป 


การสมาทาน 

จากคำสมาทาน ๒ อย่างนี้ คือ จดุตฺถกจีวรํ ปฏิกฺขิปา มิ ข้าพเจ้าขอปฏิเสธ 
ผ้าผืนที่ ๔ ดังนี้อย่างหนึ่ง เตจีวริกงฺคํ สมาทิยา มิ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาองค์แห่ง 
ภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้า ๓ ผืนเป็นปกติ ดังนี้อย่างหนึ่ง ด้วยคำใดคำหนึ่ง ย่อมเป็นอัน 
โยคีบุคคลสมาทานเอาแล้วซึ่งเตจีวริกังคธุดงค์ 

ว่าด้วยการสมาทานในเตจีวริกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

กรรมวิธี 

ก็แหละ อันภิกษุผู้มีอันทรงไว้ซึ่งผ้า ๓ ผืนเป็นปกตินั้น ครั้นได้ผ้าสำหรับทำจีวร 
มาแล้ว เมื่อยังไม , สามารถที่จะทำจีวรเพราะไม่สบายอยู่เพียงใด หรือยังไม่ได้ผู้จัดการ 
เพียงใด หรือบรรดาเครื่องมือทั้งหลายเช่นเข็มเป็นต้น อะไร ๆ ยังไม่สมบูรณ์เพียงใด 
ก็พึงเก็บผ้าไว่ได้ชั่วระยะกาลเพียงนั้น ย่อมไม่เป็นโทษเพราะการสะสมเป็นเหตุ แต่นับ 
แต่เวลาที่ได้ย้อมผ้าเสร็จแล้วจะเก็บไว้ต่อไปไม่สมควร (ล้าขืนเก็บไว้) ก็จะกลายเป็น 
โจรธุดงค์[ปเท่านั้น 

ว่าด้วยกรรมวิธีในเตจีวริกังคธุดงฅ์นี้ เพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


94 


1/5/11,2:00/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


& (51 


ประเภท 

ก็แหละ โดยประเภท แม้ภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้า ๓ ผืน เป็นปกตินี้ก็มี ๓ ประเภท 
เหมือนกัน ใน ๓ ประเภทนั้น ภิกษุผู้ เตจีวริกชั้นอุกฤษฏ์ ต้องย้อมผ้าอันตรวาสก 
หรือผ้าอุดตราสงค์ก่อน ครั้นแล้วจึงนุ่งผ้าผืนที่ย้อมแล้วนั้น แล้วย้อมผืนอื่นนอกนี้ 
ต่อไป พึงห่มผ้าที่ย้อมแล้วนั้นจึงย้อมผ้าสังฆาฏิต่อไป แต่ที่จะใช้ผ้าสังฆาฏินุ่งนั้นย่อม 
ไม่สมควร ที่กล่าวมานี้เป็นธรรมเนียมของภิกษุนั้นในเสนาสนะภายในบ้าน ส่วนใน 
เสนาสนะป่า จะซักย้อมพร้อมกัน ๒ ผืนก็สมควร แต่จะต้องนั้งอยู , ณ ที่ใกล้ ๆ กับผ้า 
เพื่อว่าพอเห็นใคร ๆ เช้าก็สามารถที่จะดึงเอาผ้ามาปกปิดทันท่วงที 

ส่วนสำหรับภิกษุผู้ เตจีวริกชั้นกลาง จะนุ่งหรือจะห่มผ้าสำหรับใช้นุ่งห่ม ซึ่งมี 
อยู่ประจำในโรงย้อมผ้า แล้วทำการย้อมผ้า ก็สมควร 

สำหรับภิกษุผู้ เตจีวริกชั้นตํ่า จะขอยืมผ้าของภิกษุผู้เช้ากันได้มานุ่งหรือห่มแล้ว 
ทำการย้อมผ้าก็สมควร แม้ผ้าปูลาดในที่นั้นก็สมควรแก , เธอ แต่ที่จะรักษาไว้เป็นนิจ 
นั้นไม่สมควร แม้ผ้าของพวกภิกษุผู้เช้ากันได้ที่จะขอยืมมาใช้ ก็เป็นบางครั้งบางคราว 

ส่วนผ้าที่เพิ่มขึ้นเป็นผืนที่ ๔ สำหรับภิกษุผู้เตจีวริก เฉพาะผ้าอังสะเท่านั้น จึงจะ 
สมควร ถึงกระนั้นผ้านั้นก็กว้างเพียง ๑ คืบ ยาวเพียง ๓ ศอกเท่านั้น จึงจะใขได้ 

ว่าด้วยประเภทในเตจีวริกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ความแตก 

ก็แหละ ในขณะที่ภิกษุผู้เตจีวริกทั้ง ๓ จำพวกนั้น ยินดีต่อผ้าผืนที่ ๔ นั้นเทียว 
ธุดงค์ย่อมแตก คือหายจากสภาพธุดงค์ 

ว่าด้วยความแตกในเตจีวริกังคธุดงค์ เพียงเท่านี้ 

อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังต่อไปนี้ คือ ภิกษุผู้ทรงไว้ซึ่งผ้า ๓ ผืน ย่อมเป็น 
ผู้ชื่อว่าสันโดษยินดีด้วยผ้าเครื่องรักษาร่างกาย เพราะเหตุนั้น การถือเอาผ้าไปของ 
ท่านมีอาการเหมือนการบินไปของนก, ความเป็นผู้มีการงานน้อย, งดเว้นจากการ 


10-1996 (0083-0132)8 


95 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















๙๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สะสมผ้า, ความเป็นผู้มีพฤติการณ์เบา (ไม่หนักด้วยภาระ), เป็นอันละเสียได้ซึ่งความ 
ละโมบในอติเรกจีวร (ผ้าที่เหลือเฟ้อ), ความเป็นผู้มีความประพฤติขัดเกลากิเลส 
เพราะเป็นผู้กระทำพอดีในไตรจีวรอันสมควร, เป็นอันสำเร็จผลแห่งคุณมีความเป็นผู้ 
มักน้อยเป็นต้น, คุณทั้งหลายมีอาทิดังพรรณนามานี้ ย่อมสำเร็จบริบูรณ์ ฉะนี้แล 

โยคีบุคคลผู้เป็นบัณฑิต ละความโลภในผ้าอันเหลือเฟ้อ 
งดเว้นการสะสม ทรงไว้เพียงไตรจีวร ย่อมรู้รสแห่งความสุข 
อันเกิดแต่ความสันโดษ 

โยคีบุคคลผู้ประเสริฐ มีไว้เฉพาะไตรจีวรประสงค์ที่จะ 
จาริกไปอย่างสะดวกสบาย เหมือนอย่างนกมีแต่ปีกบินไป 
ก็พึงทำความยินดีพอใจในการจัดทำจีวรเถิด 

ว่าด้วยอานิสงส์ในเตจีวริกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในจีวริกังคธุดงค์นี้ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๓. ปีณฑปาสิกังคกถา 

การสมาทาน 

[๒๖] ปิณฑปาติกังคธุดงค์ก็เช่นเดียวกัน จากคำสมาทาน ๒ อย่างนี้ คือ 
อติเรกลาภํ ปฏิกฺขิปา มิ ข้าพเจ้าขอปฏิเสธลาภอันฟุมเฟิอย ดังนี้อย่างหนึ่ง ปิณฺฑ- 
ปาติกงฺค 0 สมาทิยา มิ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้มีอันเที่ยวบิณฑบาต 
เป็นธรรมเนียม ดังนี้อย่างหนึ่ง ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้วด้วยคำ 
สมาทานอันใดอันหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานในปิณฑปาติกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


96 


1/5/11,2:00/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๙๗ 


กรรมวิธี 

ก็แหละ อันภิกษุผู้มีอันเที่ยวบิณฑบาตเป็นธรรมเนียมนั้น จะยินดีภัต 
๑๔ อย่างเหล่านี้ไม , ได้ คือ สังฆภัต ภัตที่เขาถวายสงฆ์ ๑ อุทเทสภัต ภัตที่เขา 
ถวายเจาะจง ๑ นิ มันตนภัต ภัตที่เขาถวายด้วยการนิมนต์ ๑ สลากภัต ภัตที่ 
เขาถวายด้วยสลาก ๑ ปักขิกภัต ภัตที่เขาถวายประจำปักษ์ ๑ ลุ โปสดิกภัต 
ภัตที่เขาถวายประจำวันอุโบสถ ๑ ปาฏิปทิกภัต ภัตที่เขาถวายในวันขึ้นคํ่าหนึ่งหรือ 
แรมคา หนึ่ง ๑ อาคันดุกภัต ภัตที่เขาถวายแก่พระอาคันตุกะ ๑ คมิกภัต ภัตที่เขา 
ถวายแก , ภิกษุผู้เตรียมจะเดินทาง ๑ คิ ลานภัต ภัตที่เขาถวายแก่ภิกษุอาพาธ ๑ 
คิลา นุ ปัฏฐากภัต ภัตที่เขาถวายแก่ภิกษุผู้อุปัฏฐากภิกษุอาพาธ ๑ วิหารภัต 
ภัตที่เขาหุงต้มขึ้นในวัด ๑ ธุรภัต ภัตที่เขาถวาย ณ ที่บ้านใกล้เรือนเคียง ๑ 
วารกภัต ภัตที่เขาผลัดกันถวายโดยวาระ ๑ 

แต่ล้าภัตเหล่านี้เขาถวายโดยมิได้ระบุชื่อโดยมีนัยอาทิว่า “ขอนิมนต์ท่านทั้งหลาย 
รับสังฆภัต” แต่ระบุเพียงว่า “ขอสงฆ์จงรับภิกษา ณ ที่บ้านของพวกข้าพเจ้า แม้ 
ท่านทั้งหลายก็ขอนิมนต์!ปรับภิกษาด้วย” ดังนี้ จะยินดีภัตเหล่านั้นก็สมควรอยู่ 
สลากภัตที่ไม , มีอามิสจากสงฆ์ก็ดี ภัตที่อุบาสกอุบาสิกาหุงต้มจัดทำขึ้นในวัดก็ดี 
สมควรแก่ภิกษุผู้มีอันเที่ยวบิณฑบาตเป็นธรรมเนียม 

ว่าด้วยกรรมวิธีในปิณฑปาดิภังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ประเภท 

ก็แหละ โดยประเภท แม้ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นธรรมเนียมนี้ ก็มี ๓ ประเภท 
เหมือนกัน ใน ๓ ประเภทนั้น ปีณฑปาดิกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์ จะรับภิกษาที่เขานำมา 
ถวายข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างก็ได้ แม้เมื่อพวกทายกซึ่งอยู่ประตูบ้านที่ตนไปถึง 
ขอรับบาตรจะให้บาตรก็ได้ แม้จะรับภิกษาที่พวกทายกกลับไปนำมาถวายก็ได้ แต่ใน 
วันนั้น ครั้นนั้งเสียแล้ว ย่อมไม่รับภิกษา (อื่น) 

ปิณฑปาดิกภิกษุชั้นกลาง ในวันนั้น แม้ถึงจะนั้งเสียแล้วก็รับภิกษาอื่นอีกได้ 
แต่จะรับนิมนต์รับภิกษาเพื่อวันพรุ่งนี้ไม่ได้ 


10-1996 (0083-0132)8 


97 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















๙๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ปี ณ'พปาดิกภิกษุ'ชั้นตํ่า จะรับนิมนต์รับภิกษาแม้เพื่อวันพรุ่งนี้ก็ได้ แม้เพื่อ 
วันต่อไปอีกก็ได้ 

แต่อย่างไรก็ดี ปิณฑปาดิกภิกษุ ๒ จำพวกหลังนั้น ย่อมไม , ได้รับความ 

สะดวกสบายในอันอยู่อย่างเสรี คงได้แต่เฉพาะปิณฑปาดิกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์เท่านั้น 

มีเรื่องสาธกอยู่ว่า ได้มีธรรมเทศนาเรื่องอริยวังสสูตรขึ้นในบ้าน ๆ หนึ่ง ภิกษุ 
ผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นธรรมเนียมชั้นอุกฤษฏ์ ได้ชักชวนภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็น 
ธรรมเนียมชั้นกลางและชั้นตํ่านอกนี้ว่า “อาวุโสทั้งหลาย เรามาไปฟังธรรมลันเถิด” 
ในภิกษุ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งพูดขอตัวว่า “ท่านครับ กระผมถูกโยมคนหนึ่งนิมนดํให์ไป 
รับบิณฑบาต” อีกรูปหนึ่ง ก็พูดขอตัวว่า “ท่านครับ กระผมรับนิมนต์เพื่อภิกษาไว้ 
กับโยมคนหนึ่งในวันพรุ่งนี้” ด้วยประการดังนี้ จึงเป็นอันว่า ภิกษุ ๒ รูปผู้ถือการ 
เที่ยวบิณฑบาตเป็นธรรมเนียมชั้นกลางและชั้นตํ่านั้นเป็นผู้พลาดจากธรรม ส่วน 
ภิกษุชั้นอุกฤษฏ์นอกนี้บิณฑบาตแต่เช้ามืดแล้วก็ไป จึงได้เสวยรสพระธรรมสมประสงค์ 

ว่าด้วยประเภทในปิณฑปาดิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ความแตก 

ก็แหละ ในขณะที่ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นธรรมเนียมทั้ง ๓ ประเภทนี้ ยินดี 
ต่อลาภอันเหลือเฟิอมีสังฆภัตเป็นต้นนั้นแล ธุดงค์ย่อมแตก คือหายจากสภาพธุดงค์ 

ว่าด้วยความแตกในปิณฑปาดิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

อานิสงส์ 

ก็แหละอานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังนี้คือโดยที่มีพระพุทธพจน์อยู่ว่า การบวชอาศัย 
โภชนะคือคำข้าวอันจะพึง ได้ ด้วยกำลังปลีแข้ง ๑ ดังนี้ ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็น 
ธรรมเนียมนั้น เป็นผู้มี'ข้อปฏิบัติสมควรกับปัจจัยอันเป็นเครื่องอาศัย, เป็นการ 
ดำรงตนไว้ในอริยวงค์ชัอที่ ๒ (ความสันโดษในบิณฑบาต), เป็นผู้!ม่มีพฤติการณ์ 
เป็นที่เกาะอาศัยของคนอื่น, เป็นผู้มีปัจจัยเครื่องอาศัยตรงตามที่พระผู้มีพระภาคทรง 


๑ ว. ม. (ไทย) ๔/๑'๒๘/๑๙๗ 


10-1996 (0083-0132)8 


98 


1/5/11,2:00/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๙๙ 


สรรเสริญไว้ว่า ปัจจัยเหล่านั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยด้วย เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายด้วย เป็นสิ่ง 
ที่หาโทษมิได้ด้วย, ๑ เป็นผู้ยํ่ายีเสียได้ซึ่งความเกียจคร้าน, เป็นผู้มีอาชีพอันบริสุทลี้, 
เป็นการทำข้อปฏิบัติ คือเสขิยวัตรให้บริบูรณ์, ไม่ใช่ผู้ที่ผู้อื่นเลี้ยงดู, เป็นการกระทำ 
ความอนุเคราะห์แก่คนอื่น (ทั่วถึงกัน), เป็นการละมานะ เป็นการปิดกั้นความติด 
ในรส, ไม่ต้องอาบัติ โดยคณโภชนสิกขาบท ๒ ปรัมปรโภชนสิกขาบท ๒ และจาริตด- 
สิกขาบท, ๓ มีความประพฤติอันสมควรแก่คุณมีความมักน้อยเป็นต้น, เป็นการเพิ่มพูน 
สัมมาปฏิบัติให้เจริญยิ่งขึ้น, เป็นการสงเคราะห์มวลชนในภายหลัง 

ภิกษุผู้สำรวม ยินดีแต่ในคำข้าวที่หาได้ด้วยกำลังปลีแข้ง 
ไม่มีชีวิตเกาะอาศัยคนอื่น ละความละโมบในอาหารแล้ว 
ย่อมเป็นผู้ไปไดในทิศทั้ง ๔ 

ภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นธรรมเนียมนั้น ย่อมกำจัด 
ปัดเป่าความเกียจคร้านเสียได้ ชีวิตของท่านก็บริสุทธ 
เพราะเหตุฉะนั้นแล ผู้มีปัญญาอันหลักแหลมจึงไม่ควรดูหมิ่น 
ในการภิกษาจาร 

เป็นความจริง แม้ทวยเทพทั้งหลายมีท้าวสักกะเป็นต้น 
ย่อมกระหยิ่มอิ่มใจต่อภิกษุผู้เที่ยวบิณฑบาตเป็นธรรมเนียม 
เลี้ยงตนเองได้ อันผู้อื่นไม่ต้องเลี้ยงดู ผู้มีความมั่นคงเห็น 
ปานดังนั้น ถ้าหากว่าภิกษุนั้นไม่เป็นผู้ม่งหวังลาภสักการะ 
และความสรรเสริญ 

ว่าด้วยอานิสงส์ในปิณฑปาติกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในปิณฑปาติกังคธุดงค์ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๑ องฺ. จตุกุก. (ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒ 

๒-๒ ว. มหา. (ไทย) ๒/๒๐๙/๓๗๐; ๒๒๑/๓๗๙ 

๓ ว. มหา. (ไทย) ๒/'๒๙๔/๔๓๗ 


10-1996 (0083-0132)8 


99 


1/5/11,2:00/\1\/เ 




















๑๐๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๔. สปทานป็าริกังคกถา 

การสมาทาน 

[๒๗] แม้สปทานจาริกังคธุดงค์ก็เหมือนกัน จากคำสมาทาน ๒ อย่างนี้ คือ 
โลลุปุปาจารํ ปฏิกฺขิปา มิ ข้าพเจ้าปฏิเสธการเที่ยวไปด้วยความละโมบ ดังนี้ อย่างหนึ่ง 
สปทานจาริกงฺค 0 สมาทิยา มิ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาองค์แห่งภิกษุผู้มีอันเที่ยวไปไม่ 
ขาดตอนเป็นปกติ ดังนี้อย่างหนึ่ง ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้ว ด้วยคำ 
สมาทานอย่างใดอย่างหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานในสปทานจาริกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


กรรมวิธี 

ก็แหละ อันภิกษุผู้เที่ยวไปไม่ขาดตอนเป็นปกตินั้น ครั้นไปยืนอยู่ที่ประตูบ้านแล้ว 
ต้องกำหนดตูให้รู้ถึงความไม่มีอันตรายก่อน ถนนหรือบ้านใดมีอันตราย จะเที่ยวไป 
ในถนนหรือบ้านอื่น โดยข้ามถนนหรือบ้านที่มีอันตรายนั้นไปก็ได้ เมื่อไม่ได้ภิกษา 
อะไร ๆ ณ ที่ประตูเรือนหรือถนนหรือบ้านใด พึงทำความสำคัญว่าไม่ใช่บ้าน แล้ว 
ผ่านเลยไป เมื่อได้ภิกษาอะไร ๆ ณ ที่ใด จะผ่านเลยที่นั้นไป ย่อมไม่สมควร 

แหละอันภิกษุผู้สปทานจาริกนี้ต้องเข้าไปบิณฑบาตแต่เข้า ๆ หน่อย เพราะเมื่อ 
เข้าไปแต่เช้า ๆ อย่างนี้ จึงจักสามารถเพื่อที่จะผ่านสถานที่อันไม่สะดวกแล้วเที่ยวไป 
ณ ที่อื่นได้ทันกาล 

ก็แหละ ล้าคนทั้งหลายให้ทานอยู่ในวัดของภิกษุผู้สปทานจาริกนั้น หรือเขา 
เดินมาพบในระหว่างทาง เขาจะขอรับเอาบาตรแล้วถวายบิณฑบาตก็สมควร และแม้ 
เมื่อภิกษุผู้สปทานจาริกนี้เดินทาง จะพึงเดินเลยบ้านที่ตนไปถึงในเวลาแห่งภิกษาจาร 
หาไดไม่ เมื่อไม , ได้ภิกษาในบ้านนั้น หรือได้เพียงนิดหน่อย ก็พึงเดินเที่ยวไปตาม 
ลำดับบ้านนั้นเถิด 

ว่าด้วยกรรมวิธีในสปทานจาริกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


100 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๐๑ 


ประเภท 

ว่าโดยประเภท แม้ภิกษุผู้เที่ยวไปไม่ขาดตอนเป็นปกตินี้ ก็มี ๓ ประเภท 
ใน ๓ ประเภทนั้น สปทานจาริกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์ ย่อมไม่รับภิกษาที่เขานำมาข้างหน้า 
ย่อมไม่รับภิกษาที่เขานำตามมาข้างหลัง ย่อมไม่รับภิกษาแม้ที่เขากลับไปเอามา 
ถวาย แต่ยอมสละบาตรให้ที่ประตูบ้านซึ่งไปถึงแล้ว ก็แหละ ในธุดงค์นี้ใคร ๆ ที่จะ 
ปฏิบัติเสมอเหมือนกับพระมหากัสสปเถระเป็นอันไม่มี แม้สถานที่สละให้บาตรของ 
ท่านยังปรากฏอยู่นั้นเทียว ๑ 

สปทานจาริกภิกษุชั้นกลาง ย่อมรับภิกษาที่เขานำมาข้างหน้าหรือข้างหลัง 
แม้ภิกษาที่เขากลับไปเอามาก็รับ ย่อมสละบาตรให้แม้ที่ประตูบ้านซึ่งตนเดินไปถึงแล้ว 
ก็แต่ว่า ไม่นั้งรอรับภิกษา โดยนัยนี้ เป็นอันว่าสปทานจาริกภิกษุชั้นกลางนั้น ย่อม 
อนุโลมแก่ปีณฑปาดิกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์ 

สปทานจาริกภิกษุชั้นตํ่า ย่อมนั้งคอยรับภิกษาในวันนั้นได้ 

ว่าด้วยประเภทในสปทานจาริกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ความแตก 

ก็แหละ ขณะเมื่อมีการเที่ยวไปด้วยความละโมบเกิดขึ้นแก่สปทานจาริกภิกษุ 
ทั้ง ๓ ประเภทนี้ ธุดงค์ย่อมแตก คือ หายจากสภาพธุดงค์ 

ว่าด้วยความแตกในสปทานจาริกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังนี้ คือ ความเป็นผู้[หม่อยู่เป็นนิจในทุก ๆ ตระกูล, 
เป็นผู้มีอาการเหมือนพระจันทร์, เป็นการละเสียได้ซึ่งความตระหนี่ตระกูล, เป็นผู้มี 
การอนุเคราะห์อย่างเสมอหน้ากัน, ไม่มีโทษในเพราะการเข้าไปสู่ตระกูล, ไม่ใยดีต่อ 


๑ ที่สละให้'บาตรนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นอนุสาวรีย์ไว้ที่ประตูเรือนของท้าวสักกะ ซึ่งเขาสร้างรูปนายช่างหูก 
ประดิษฐานไว้ที่ถนนนายช่างหูก 


10-1996 (0083-0132)8 


101 


1/5/11,2:00/\1\/เ 



















๑๐๒ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

คำนิมนต์, เป็นผู้!ม่มีความต้องการด้วยการยื่นให้ซึ่งภิกษา, เป็นผู้มีค , วามประพฤติ 
สมควรแก , คุณมีความมักน้อยเป็นต้น 

ภิกษุผู้มีอันเที่ยวไปอย่างไม่ขาดตอนเป็นปกติใน 
ศาสนานี้ ย่อมเป็นผู้มีอาการปานดังพระจันทร์ เป็นผู้ใหม่ 
อยู่เป็นนิจในตระกูลทั้งหลาย ไม่ตระหนี่ตระกูล มีความ 
อนุเคราะห์เสมอทั่วหน้ากัน เป็นผู้พ้นแล้วจากโทษในเพราะ 
การเข้าไปสู่ตระกูล 

เพราะเหตุฉะนั้น อันภิกษุสปทานจาริกผู้เป็นบัณฑิต 
พึงละเสียซึ่งการเที่ยวไปด้วยความละโมบ มีตาทอดลง 
มองดูประมาณชั่วแอก และเมื่อยังหวังอยู่ซึ่งการเที่ยวไป 
อย่างเสรีในโลกปฐพีก็พึงเที่ยวไป (เพื่อบิณฑบาต) อย่างไม่ 
ขาดตอน คือเที่ยวไปตามลำดับเรือนนั้นเถิด 

ว่าด้วยอานิสงส์ในสปทานจาริกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในสปทานจาริกังคธุดงค์ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๕. เอกาสนิกังคกถา 

การสมาทาน 

[๒๘] แม้เอกาสนิกังคธุดงค์ก็เป็นอันโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้ว ด้วยคำสมาทาน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง จากคำสมาทาน ๒ อย่างนี้คือ นานาสนโกชนํ ปฏิกฺขิปามิ ข้าพเจ้า 
ขอปฏิเสธการฉันในที่นั่งมากแห่ง ดังนี้อย่างหนึ่ง เอกาสนิกงฺค 0 สมาทิยามิ ข้าพเจ้า 
ขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้มีอันฉันในที่นั่งอันเดียวเป็นปกติ ดังนี้อย่างหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานในเอกาสนิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


102 


1/5/11,2:00/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๐๓ 


กรรมวิธี 

ก็แหละ อันภิกษุผู้ฉันในที่นั่งอันเดียวเป็นปกตินั้น เมื่อจะนั่งในหอฉัน อย่านั่งบน 
ที่นั่งของพระเถระ พึงกำหนดเอาที่นั่งอันสมควรแก่ตนว่า ที่นั่งนี้จักได้แก่อาตมา ฉะนี้ 
แล้วจึงนั่งที่นั่งนั่น ล้าเมื่อภิกษุผู้เอกาสนิกนั้นกำลังฉันค้างอยู่ มีอาจารย์หรือ 
อุปัชฌาย์มาถึงเข้า สมควรที่จะลุกขึ้นทำอาจริยวัตรหรืออุปัชฌายวัตร 

แหละพระจูฬอภยเถระผู้ทรงพระไตรปิฎกได้แสดงมติไว้ว่าจะพึงรักษาซึ่งที่นั่งหรือ 
โภชนะไว้ ด้วยว่าเอกาสนิกภิกษุนี้มีการฉันยังค้างอยู่ เพราะฉะนั้น พึงทำอาจริยวัตรหรือ 
อุปัชฌายวัตรเถิด แต่จงอย่าฉันโภชนะเลย 

ว่าตัวยกรรมวิธีในเอกาสนิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ประเภท 

ก็แหละ เมื่อว่าโดยประเภท แม้ภิกษุผู้ฉันในที่นั่งอันเดียวเป็นปกตินี้ก็มี ๓ ประเภท 
เช่นกัน ใน ๓ ประเภทนั้น เอกาสนิกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์ โภชนะจะน้อยหรือมากก็ตาม 
เมื่อหย่อนมือลงไปในโภชนะอันใดแล้ว ย่อมไม่ยอมรับเอาซึ่งโภชนะอื่นจากโภชนะนั้น 
แม้คนทั้งหลายเขาเห็นว่า พระเถระไม่ได้ฉันอะไร ๆ แล้วพากันเอาเภสัชเช่นเนยใส 
เป็นต้นมาถวาย ควรจะรับไวิได้ก็แต่เพียงเพื่อเป็นเภสัช จะรับไว้เพื่อเป็นอาหารหา 
ได้!ม , 

เอกาสนิกภิกษุชั้นกลาง เมื่อภัตตาหารในบาตรยังไม่หมดเพียงใด ก็ยังรับภัตตาหาร 
อื่นได้อยู่เพียงนั้น ด้วยว่าเอกาสนิกภิกษุชั้นกลางนี้ ย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีโภชนะเป็นที่สุด 

เอกาสนิกภิกษุชั้นตํ่า เมื่อยังไม่ลุกขึ้นจาก ที่ นั่งเพียงใด ก็ ยังฉันภัตตาหารได้อยู่ 
เพียงนั้น ด้วยว่าเอกาสนิกภิกษุชั้นตํ่านี้ ย่อมชื่อว่าเป็นผู้มีนั้าเป็นที่สุด เพราะฉันได้ 
ตลอดเวลาที่ยังไม่รับนั้าล้างบาตร หรือชื่อว่าเป็นผู้มีการนั่งเป็นที่สุด เพราะฉันได้ 
ตลอดเวลาที่ยังไม่ลุกขึ้นจากที่นั่ง 

ว่าด้วยประเภทในเอกาสนิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


103 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















๑๐๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ความแตก 

ก็แหละ ธุดงค์นี้ย่อมแตก คือหายจากสภาพธุดงค์ ในขณะที่เอกาสนิกภิกษุ 
ทั้ง ๓ ประเภทนี้ฉันโภชนะในที่นั่งหลายแห่ง 

ว่าด้วยความแตกในเอกาสนิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังนี้ คือ ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย, ความเป็น 
ผู้มีค , วามลำบากกายน้อย, ฐานเบา คือกลับเนื้อกลับตัวคล่องแคล , ว, กำลังแข็งแรง, 
มีการอยู่อย่างผาสุกสบาย, ไม่ต้องอาบัติเพราะโภชนะอันไม , เป็นเดนเป็นเหตุ, บรรเทา 
ความติดในรสอาหารเสียได้, เป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณมีความมักน้อย 
เป็นต้น 

โรคทั้งหลายซึ่งมีการฉันเป็นเหตุ ย่อมไม่เบียดเบียน 
ภิกษุผู้สำรวมผู้ยินดีในการฉันในที่นั่งอันเดียว ภิกษุไม่ 
ละโมบในรสอาหาร ย่อมอดทนได้ ไม่ทำให้งานคือการ 
บำเพ็ญเพียรของตนเสื่อมเสียไป 

ด้วยประการฉะนี้ ภิกษุผู้สำรวม มีใจสะอาด พึงสร้าง 
ความพอใจให้บังเกิดในการฉันในที่นั่งอันเดียว อันเป็น 
เหตุแห่งความผาสุกที่ผู้ยินดีในการขัดเกลากิเลสให้ 
สะอาดเข้าไปส้องเสพแล้วนั่นเถิด 

ว่าด้วยอานิสงส์ในเอกาสนิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในเอกาสนิกังคธุดงค์ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


104 


1/5/11,2:00/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๐๕ 


๖. ปีตตปัณฑิกังคกถา 

การสมาทาน 

[๒๙] แม้ปัดตปิณฑิกังคธุดงค์ ก็ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลสมาทานเอาด้วยคำ 
สมาทาน อย่างใดอย่างหนึ่ง จากคำสมาทาน ๒ อย่างนี้ คือ ทุติยกภาชนํ ปฏิกฺขิปา มิ 
ข้าพเจ้าขอปฏิเสธภาชนะอันที่ ๒ ดังนี้อย่างหนึ่ง ปตฺตปิณฺฑิกงฺค 0 สมาทิยา มิ ข้าพเจ้า 
ขอสมาทานเอาซึ่งองค์ของภิกษุผู้มีบิณฑบาตในบาตรเป็นปกติ ดังนี้อย่างหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานในปัตตปิณฑิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


กรรมวิธี 

ก็แหละ อันภิกษุผู้มีบิณฑบาตในบาตรเป็นปกตินั้น ถึงเวลาจะดื่มข้าวยาคู 
เมื่อได้อาหารมาไวในภาชนะแล้ว พึงฉันอาหารก่อนหรือจะดื่มข้าวยาคูก่อนก็ได้ ก็ล้า 
ใส่อาหารลงในข้าวยาคู เมื่ออาหารที่ใส่ลงไปนั้นเป็นปลาเน่าเป็นต้น ข้าวยาคูก็จะ 
เป็นสิ่งที่น่าเกลียด และควรทำข้าวยาคูให้หายน่าเกลียดเสียจึงค่อยฉัน เพราะฉะนั้น 
คำว่า พึงฉันอาหารก่อนก็ได้ นี้ ท่านกล่าวหมายเอาอาหารเช่นนั้น 

ส่วนอาหารใดย่อมไม่เป็นสิ่งที่น่าเกลียด เช่น นาผึ้ง และนั้าตาลกรวดเป็นต้น 
อาหารนั้นพึงใส่ลงในข้าวยาคูได้ แต่เมื่อจะหยิบเอาอาหารเช่นนั้น ก็พึงหยิบเอาแต่ 
พอสมควรแก , ประมาณเท่านั้น ผักสดจะใช้มือจับกัดกินก็ได้ แต่เมื่อไม่ทำดังนั้นพึง 
ใส่ลงในบาตรนั้นเทียว ส่วนภาชนะอย่างอื่นแม้จะเป็นใบไม้ก็ตามก็ไม่ควรใช้ เพราะ 
ได้ปฏิเสธภาชนะอันที่ ๒ ไว้แล้ว 

ว่าตัวยกรรมวิธีในปัดตปิณฑิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ประเภท 

ก็แหละ เมื่อว่าโดยประเภท แม้ภิกษุผู้มีบิณฑบาตในบาตรเป็นปกตินี้ก็มี ๓ 
ประเภท ใน ๓ ประเภทนั้น ปัตตปิณฑิกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์ แม้จะคายกากอาหารทิ้ง 
ก็ไม่ควร ยกเว้นแต่เวลาฉันอ้อยขวั้น (อ้อยลำ) แม้ก้อนข้าวสุก, ปลา, เนื้อและขนม 
จะใช้มือบิฉันก็ไม , ควร 


10-1996 (0083-0132)8 


105 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















๑๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สำหรับ ปัตตปิณฑิกภิกษุชั้นกลาง นั้น จะใช้มือข้างหนึ่งบิแล้วฉันก็ควร ปัตต- 
นเณฑิกภิกษุนี้ ชื่อว่า หัตถโยคี (โยคีผู้ใซัมือ) 

ส่วน ปัตตปิณฑิกภิกษุชั้นตํ่า เป็น ผู้ ชื่อว่า ปัตตโยคี (โยคี ผู้! ซับาตร) คือ ของเคี้ยว 
ของฉันสิ่งใดสามารถที่จะบรรจุเช้าไปในบาตรของท่านได้ จะบิของเคี้ยวของฉันนั้นด้วย 
มือหรือจะขบด้วยฟันแล้วฉันก็ควร 

ว่าด้วยประเภทในปัตตปิณฑิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ความแตก 

ก็แหละ ธุดงค์ 1 ของภิกษุผู้ปัดตปิณ , ฑิกทั้ง ๓ ประเภทนี้ ย่อมแตก คือหายจาก 
สภาพธุดงค์ ในขณะที่ท่านเหล่านั้นยินดีต่อภาชนะอันที่ ๒ นั้นเทียว 

ว่าด้วยความแตกในปัตตปิณฑิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังนี้ คือ เป็นการบรรเทาเสียซึ่งตัณหาในรส 
ต่าง ๆ, เป็นการเสียสละได้ซึ่งภาวะที่มีความอยากในรสในภาชนะนั้น ๆ, ความเป็นผู้ 
เห็นประโยชน์ และประมาณในอาหาร, ไม่มีความลำบากเพราะการรักษาเครื่องใช้ 
เช่นถาดเป็นต้น, ไม , มีความเป็นผู้ฉันลอกแลก, เป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณ 
มีความมักน้อยเป็นต้น 

ภิกษุผู้มีวัตรปฏิบัติอันงดงาม เลิกละความลอกแลกใน 
ภาชนะนานาชนิดเสีย มีตาทอดลงแต่ในบาตร ย่อมเป็น 
เสมือนขุดอยู่ซึ่งรากเหง้าแห่งตัณหาในรส 

ภิกษุผู้มีใจงดงาม รักษาไว้ซึ่งความสันโดษเสมือนดัง 
รูปร่างของตน พึงสามารถที่จะฉันอาหารเซ่นนี้ได้ ภิกษุอื่น 
ใครเล่าที่จะพึงเป็นผู้มีบิณฑบาตในบาตรเป็นปกติ 

ว่าด้วยอานิสงส์ในปัตตปิณฑิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในปัตตปิณฑิกังคธุดงค์ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


106 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๐๗ 


๗. ขสุปีป็ฉาภัตติกังคกถา 

การสมาทาน 

[๓๐] แม้ขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์ ก็ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้ว 
ด้วยคำสมาทานอย่างใดอย่างหนึ่ง จากคำสมาทาน ๒ อย่างนี้ คือ อดิริ ตุ ต โ ภซนํ 
ปฏิกฺขิปา มิ ข้าพเจ้าขอปฏิเสธโภชนะอันลันเหลือ ดังนี้อย่างหนึ่ง ขลุปจฺฉาภตฺดิกงฺคํ 
สมาทิยา มิ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุมิใช่ผู้มีอันฉันปัจฉาภัตเป็นปกติ 
ดังนี้อย่างหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานในขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

กรรมวิธี 

ก็แหละ อันภิกษุมิใช่ผู้มีอันฉันปัจฉาภัตเป็นปกตินั้น ครั้นห้ามโภชนะเสียแล้ว 
ไม่พึงให้ทำโภชนะให้เป็นกัปปิยะ (ให้เป็นของควรฉัน) แล้วฉันอีก 

ว่าด้วยกรรมวิธีในขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ประเภท 

ก็แหละ เมื่อว่าโดยประเภทแล้ว ภิกษุมิใช่ผู้ฉันปัจฉาภัตเป็นปกตินี้มี ๑ ประเภท 
ดังนี้คือ 

โดยเหตุที่การห้ามโภชนะย่อมมีไม่ไดในบิณฑบาตครั้งแรก แต่เมื่อบิณฑบาต 
ครั้งแรกนั้น อันภิกษุผู้ขลุปัจฉาภัตติกะกำลังฉันอยู่ ย่อมเป็นอันปฏิเสธซึ่งบิณฑบาตอื่น 
ฉะนั้น ในขลุปัจฉาภัตดิกภิกษุ ๓ ประเภทนั้น ขลุปัจฉาภัตดิกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์ ห้าม 
โภชนะแล้วด้วยอาการอย่างนี้ คือ ฉันบิณฑบาตครั้งแรกแล้ว ย่อมไม , ฉันบิณฑบาต 
ครั้งที่สอง 

ขลุปัจฉาภัตดิกภิกษุชั้นกลาง ตนห้ามแล้วในเพราะโภชนะใด ยังฉันโภชนะนั้น 
ได้อยู่นั้นเทียว 

ส่วนขลุปัจฉาภัตดิกภิกษุชั้นตํ่า ย่อมฉันบิณฑบาตได้ตลอดเวลาที่ตนยังไม่ลุก 
จากที่นั้ง 

ว่าด้วยประเภทในขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


107 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















๑๐๘ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ความแตก 

ก็แหละ ธุดงค์นี้ย่อมแตก คือหายจากสภาพธุดงค์ ในขณะที่ขลุปัจฉาภัตดิกภิกษุ 
ทั้ง ๓ ประเภทนี้ซึ่งห้ามโภชนะแล้ว ให้ทำโภชนะให้เป็นกัปปิยะแล้วฉันอีกนั่นเทียว 

ว่าด้วยความแดกในขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค'น เพียงเท่านี้ 

อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังนี้ คือ เป็นการห่างไกลจากอาบัติเพราะฉัน 
โภชนะอันไม่เป็นเดน, ไม่มีการแน่นท้อง, เป็นการไม่สะสมอามิส, ไม่มีการแสวงหาอีก, 
เป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่คุณมีความมักน้อยเป็นต้น 

โยคีบุคคลผู้ขลุปัจฉาภัตดิกซึ่งเป็นบัณฑิตย่อมไม่เผชิญ 
กับความลำบาก เพราะการแสวงหาอาหาร ย่อมไม่ 
ทำการสะสมอามิส ย่อมหายจากความแน่นท้อง 

เพราะฉะนั้น อันโยคีบุคคลผูใคร่ที่จะกำจัดเสียซึ่งโทษ 
ทั้งหลาย พึงบำเพ็ญขลุปัจฉาภัตดิกังคธุดงค์นี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญพระปฏิบัติศาสนาว่า เป็นที่เกิด 
แห่งความเจริญขึ้นแห่งคุณมีคุณคือความสันโดษเป็นต้น 
นั้นเทียว 

ว่าด้วยอานิสงส์ในขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในขลุปัจฉาภัตดิกังคธุดงค์ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


108 


1/5/11,2:00/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๐๙ 


๘. อารัญญิกังคกถา 

การสมาทาน 

[๓๑] แม้อารัญญิกังคธุดงค์ ก็ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้ว ด้วย 
คำสมาทานอย่างใดอย่างหนึ่ง จากคำสมาทาน ๒ อย่างนี้ คือ คามนุตเสนาสนํ 
ปฏิกฺขิปา มิ ข้าพเจ้าขอปฏิเสธเสนาสนะภายในบ้าน ดังนี้อย่างหนึ่ง อารณฺณิกงฺคํ 
สมาทิยา มิ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู่ในป่าเป็นปกติ ดังนี้ 
อย่างหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานในอารัญญิกกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

กรรมวิธี 

ก็แหละ อันภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นปกตินั้น ต้องออกจากเสนาสนะภายในบ้านไป 
ทำให้อรุณตั้งขึ้นในป่า, ในเสนาสนะ ๒ อย่างนั้น บ้านพร้อมทั้งอุปจารแห่งบ้านนั้น 
เทียว ชื่อว่า เสนาสนะภายในบ้าน 

อธิบายคำว่าบ้าน 

ที่อยู่อาศัยอย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีกระท่อมหลังเดียวหรือหลายหลังก็ตาม จะมี 
เครื่องล้อมหรือไม่มีเครื่องล้อมก็ตาม จะมีคนหรือไม , มีคนก็ตาม แม้ชั้นที่สุดหมู่เกวียน 
เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งจอดพักอยู่เกิน ๔ เดือน ชื่อว่า บ้าน 

อธิบายคำว่าอุปจารบ้าน 

สำหรับบ้านที่มีเครื่องล้อมเหมือนดังเมืองอนุราธบุรี ย่อมมีเขื่อนอยู่ ๒ ชั้น ชั้ว 
เลฑฑุบาตหนึ่ง (ชั้วขว้างก้อนดินตก) ของบุรุษผู้มีกำลังปานกลาง ซึ่งยืนอยู่ที่เขื่อน 
ด้านใน ชื่อว่า อุปจารบ้าน (บริเวณรอบ ๆ บ้าน) 

ท่านผู้ชำนาญพระวินัยอธิบายลักษณะของเลฑฑุบาตนั้นไว้ดังนี้ ที่ภายในแห่ง 
ก้อนดินตก ซึ่งบุรุษผู้มีกำลังปานกลางขว้างไปนั้น เหมือนอย่างพวกเด็กวัยหนุ่ม 
เมื่อจะออกกำลังของตน จึงเหยียดแขนออกแล้วขว้างก้อนดินไป ฉะนั้น 


10-1996 (0083-0132)8 


109 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 


















๑๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ส่วนท่านผู้ชำนาญพระสูตรอธิบายไว้ว่า ที่ภายในแห่งก้อนดินตก ซึ่งบุรุษขว้างไป 
ด้วยหมายที่จะห้ามกา ชื่อว่า อุปจารบ้าน 

ในบ้านที่ไม่มีเครื่องล้อม มาตุคาม (สตรี) ยืนอยู่ที่ประตูเรือนหลังสุดท้าย 
แล้วสาดนํ้าไปด้วยภาชนะ ภายในที่ตกแห่งนํ้านั้น ชื่อว่า อุปจารเรือน นับแต่อุปจาร- 
เรือนนั้นออกไปชั่วเลฑฑุบาตหนึ่งโดยนัยที่กล่าวมาแล้ว ยังนับเป็นบ้าน ชั่วเลฑฑุบาต 
ที่สองจึงนับเป็น อุปจารบ้าน 


อธิบายคำว่าป่า 

ส่วนป่านั้น ประการแรก โดยปริยายแห่งพระวินัยท่านอธิบายไว้ว่า ยกเว้นบ้าน 
และอุปจารบ้านเสีย ที่ทั้งหมดนั้นเรียกว่า ป่า ๑ โดยปริยายแห่งพระอภิธรรมท่าน 
อธิบายไว้ว่า ที่ภายนอกจากเชื่อนออกไปทั้งหมดนั้น เรียกว่า ป่า ๒ ส่วน ณ ที่นี้ โดย 
ปริยายแห่งพระสูตรท่านอธิบายลักษณะไว้ดังนี้ เสนาสนะหลังสุดท้ายที่ตั้งอยู่ชั่ว 
ระยะ ๕๐๐ ชั่วธนู เรียกว่า เสนาสนะป่า ๓ ลักษณะที่กล่าวมานี้ พึงกำหนดวัด 
ด้วยคันธนูแบบที่ขึ้นแล้ว สำหรับบ้านที่มีเครื่องล้อมวัดตั้งแต่เสาเขื่อนไปจนจรด 
รั้ววัด (วิหาร) สำหรับบ้านที่ไม่มีเครื่องล้อม วัดตั้งแต่ชั่วเลฑฑุบาตแรกไปจนจรด 
รั้ววัด (วิหาร) 

พระอรรถกถาจารย์ อธิบายไวิใน อรรถกถาวินัย ทั้งหลายว่า “แหละล้าเป็นวัด 
ที่ไม่มีรั้วล้อม พึงวัดเอาเสนาสนะหลังแรกให้เป็นเครื่องกำหนด หรือพึงวัดเอาโรงครัว 
หรือที่ประชุมประจำ หรือต้นโพธิ้ หรือพระเจดีย์ แม้มีอยู่ในที่ห่างไกลไปจากเสนาสนะ 
ให้เป็นเครื่องกำหนดก็ได้” 

ส่วนใน อรรถกถามัซฌิมนิกาย ท่านอธิบายไว้ว่า แม้อุปจารวัดก็เหมือนอุปจารบ้าน 
พึงออกมาวัดเอาตรงระหว่างเลฑฑุบาตทั้งสองนั้นเถิด ข้อนี้นับเอาเป็นประมาณใน 
การคำนวณนี้ได้ 


๑ วิ. มหา. (ไทย) ๑/๙๒/๘๑ 
๒ อภิ. ว. (ไทย) ๓๕/๕'ไ อ ๙/๓๙๔ 

๓ ว. มหา. (ไทย) ๒/๖๕๔/๑๗๔, ม. มู. อ. (บาล) ๑/๓๔/๑๒๑, ม. มู. อ. (บาล) ๒/'๒๙๖/๑๒๒ 


10-1996 (0083-0132)8 


1/5/11,2:01 *1ห 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


©๑๑ 


แม้หากว่ามีหมู่บ้านอยู่ในที่ใกล้กบวัด ภิกษุสามเณรซึ่งอยู่ในวัดก็ได้ยินเสียงของ 
ชาวบ้านอยู่ แต่ก็ไม่อาจจะเดินทางตรง ๆ ถึงกันได้ เพราะมีภูเขาและแม่นั้าเป็นต้น 
คั่นอยู่ในระหว่าง ทางใดอันเป็นทางเดินโดยปกติของวัดนั้น แม้หากจะพึงสัญจร 
ไปมาด้วยเรือก็ตามพึงถือเอาเป็น ๕๐๐ ชั่วธนูด้วยทางนั้น แต่อารัญญิกภิกษุใด 
ปิดกั้นทางเล็ก ๆ ในที่นั้น ๆ เสีย เพื่อประสงค์ที่จะให้สำเร็จเป็นองค์ของบ้านใกล้วัด 
อา'รัญญิกภิกษุ'นี้ ย่อมชื่อว่า โจรธุดงค์ 

ก็แหละ ล้าอุปัชฌาย์หรืออาจารย์ของอารัญญิกภิกษุเกิดต้องอาพาธขึ้นมา 
เมื่อท่านไม่ได้ความสัปปายะในป่า จะพึงนำพาอุปัชฌาย์หรืออาจารย์!ปอุปัฏฐากที่ 
เสนาสนะภายในบ้านก็ได้ แต่ต้องรีบกลับออกไปให้ทันกาล ทำให้อรุณขึ้นในที่อัน 
ประกอบด้วยองค์แห่งป่าถ้าโรคของอุปัชฌาย์หรืออาจารย์กำเริบขึ้นในเวลาอรุณขึ้นพอดี 
ก็พึงอยู่ทำกิจวัตรถวายแด่อุปัชฌาย์หรืออาจารย์นั้นเถิด ไม่ต้องห่วงทำธุดงค์ให้ 
บริสุทธดอก 

ว่าด้วยกรรมวิธีในอารัญญิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ประเภท 

ก็แหละ เมื่อว่าโดยประเภท แม้ภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นปกตินี้ ก็มี ๓ ประเภท 
ใน ๓ ประเภทนั้น อารัญญิกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์ ย่อมทำให้อรุณขึ้นในป่าตลอดกาล 
(คืออยู่ในป่าเป็นนิจ) อารัญญิกภิกษุชั้นกลาง ย่อมอยู่ในเสนาสนะภายในบ้านได้ 
ตลอดกาล ๔ เดือน ในฤดูฝน อารัญญิกภิกษุชั้นตํ่า ย่อมอยู่ในเสนาสนะภายในบ้าน 
ได้ตลอดกาล ๔ เดือนในฤดูหนาวด้วย (รวมเป็นเวลา ๘ เดือน) 

ว่าด้วยประเภทในอารัญญิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ความแตก 

ก็แหละ เมื่ออารัญญิกภิกษุทั้ง ๓ ประเภทนั้น มาจากปาแล้วฟังธรรมเทศนา 
อยู่ในเสนาสนะภายในบ้าน แม้ถึงอรุณจะขึ้นในกาลตามที่กำหนดไว้นั้น ธุดงค์ก็ไม่แตก 
ครั้นฟังธรรมแล้วกำลังเดินทางกลับไปอยู่ ถึงแม้อรุณจะ ตั้งขึ้นในร ะหว่างทาง ธุดงค์ 
ก็ไม่แตก 


10-1996 (0083-0132)8 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 


















๑๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แต่ถ้าเมื่อพระธรรมกถึกลุกไปแล้ว อารัญญิกภิกษุทั้ง ๓ ประเภทนั้นคิดว่า 
“จักพักนอนสักครู่หนึ่งแล้วจึงจักไป” ดังนี้ แล้วเลยหลับไปทำให้อรุณขึ้นในเสนาสนะ 
ภายในบ้าน หรือทำให้อรุณขึ้นในเสนาสนะภายในบ้านตามความชอบใจของตน ธุดงค์ 
ย่อมแตก 

ว่าด้วยความแตกในอารัญญิกังคธุดงฅ์นี้ เพียงเท่านี้ 

อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังนี้ คือ อารัญญิกภิกษุผู้สนใจถึงซึ่งความสำคัญ 
แห่งป่า เบีนผู้ควรที่จะได้บรรลุซึ่งสมาธิที่ยังมิได้บรรลุ หรือเป็นผู้ควรที่จะรักษาไว้ 
ได้ซึ่งสมาธิที่ได้บรรลุแล้ว, แม้สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงพอพระหฤทัยต่อท่าน 
เหมือนดัง ที่ ตรัสไว้ว่า “นาคิตภิกขุ ด้วยเหตุนั้น เราย่อมพอใจต่อภิกษุนั้นด้วยการ 
อยู่ในป่า” ๑ ดังนี้, อนึ่ง สิ่งต่าง ๆ มีรูปอันไม่เป็นที่สัปปายะเป็นต้น ย่อมไม่รบกวนจิต 
ของอารัญญิกภิกษุนั้นผู้อยู่ในเสนาสนะอันสงัด, ภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นปกติเป็นผู้สิ้น 
ความสะดุ้งหวาดเสียวแล้ว ละความพอใจอาลัยในชีวิตได้แล้ว ท่านย่อมได้เสวยรส 
แห่งความสุขอันเกิดแต่วิเวก, อนึ่ง ภาวะที่เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งผ้าบังสุกุลเป็นปกติ เป็นต้น 
ย่อมเป็นภาวะที่เหมาะสมแก่ท่านอารัญญิกภิกษุนั้น 

อารัญญิกภิกษุผู้ชอบความสงบ ไม่คลุกคลี ยินดีใน 
เสนาสนะอันสงัด เป็นผู้ยังพระมานัสของสมเด็จพระโลกนาถ 
ให้ทรงโปรดปรานได้ด้วยการอยู่ในป่า 

อารัญญิกภิกษุผู้สำรวม อยู่ในป่าแต่เดียวดาย ย่อมได้ 
ประสบความสุขอันใด รสแห่งความสุขอันนั้น แม้แต่ 
ทวยเทพกับพระอินทร์ ก็ไม่ได้ประสบ 


๑ องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๒/๔๙๖, องฺ. อ/)ซิก. (ไทย) ๒ ธว/ ๘๖/๔๑๑ 


10-1996 (0083-0132)8 


112 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๑๓ 


แหละอารัญญิกภิกษุนี้ เที่ยวสวมสอดผ้าบังสุกุลจีวร 
เป็นเสมือนกษัตริย์ทรงสวมสอดเกราะ เข้าสู่สงครามคือป่า 
มีธูตธรรมที่เหลือเป็นอาวุธ เป็นผู้สามารถที่จะได้ชัยชนะ 
ซึ่งพญามารพร้อมทั้งราชพาหนะ โดยไม่นานเท่าไรนักเลย 

เพราะเหตุฉะนั้น อันภิกษุผู้เป็นบัณฑิต พึงกระทำความ 
ยินดีในการอยู่ป่า นั้นเทอญ 

ว่าด้วยอานิสงส์ในอารัญญิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในอารัญญิกังคธุดงค์ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๙. รุกข!]ลิกังดกถา 

การสมาทาน 

[๓๒] แม้รุกขมูลิกังคธุดงค์ ก็ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้วด้วยคำ 
สมาทานอย่างใดอย่างหนึ่ง จากคำสมาทาน ๒ อย่าง คือ ฉนฺนํ ปฏิกฺขิปา มิ ข้าพเจ้า 
ขอปฏิเสธที่อยู่ที่มีหลังคา ดังนี้อย่างหนึ่ง รุกขมูลิกงฺคํ สมาทิยา มิ ข้าพเจ้าขอ 
สมาทานเอาองค์แห่งภิกษุผู้อยู่ที่โคนไม้เป็นปกติ ดังนี้อย่างหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานในรุกขมูลิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


กรรมวิธี 

ก็แหละ อันภิกษุผู้อยู่โคนไม้เป็นปกตินั้น พึงยึดเอาต้นไม้ที่อยู่สุดเขตวัด โดย 
ละเว้นต้นไม้เหล่านี้เสียคือ ต้นไม้อยู่ในระหว่างเขตรัฐสีมา ต้นไม้เป็นที่นับถือบูชา 
ต้นไม้มียาง ต้นไม้ผล ต้นไม้มีด้างคาว ต้นไม้มีโพรง และต้นไม้อยู่กลางวัด 

ว่าด้วยกรรมวิธีในรุกขมูลิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


113 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















© © 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ประเภท 

ก็แหละ เมื่อว่าโดยประเภท แม้'รุก , ขมูลิกภิกษุ'นี้ ก็มี ๓ ประเภท ใน ๓ 
ประเภทนั้น รุกขมูลิกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์ จะยึดถือเอาต้นไม้ตามชอบใจแล้วใช้คนอื่นให้ 
ปัดกวาดไม่ได้ พึงใช้เท้าเขี่ยใบไม้ที่ร่วงหล , นด้วยตนเองแล้วอยู่เถิด 

รุกขมูลิกภิกษุชั้นกลาง จะใช้บรรดาผู้ที่บังเอิญมาถึง ณ ที่ตรงนั้นให้ช่วย 
ปัดกวาดก็ได้ 

อันรุกขมูลิกภิกษุชั้นตํ่า พึงเรียกคนรักษาวัดหรือสามเณรมาแล้วใช่ให้ช่วยชำระ 
ปัดกวาดให้สะอาด ให้ช่วยปราบพื้นให้สมื่าเสมอ ให้ช่วยเกลี่ยทราย ให้ช่วยล้อมรั้ว 
ให้ช่วยประกอบประตูแล้วอยู่เถิด แต่ในวันงานมหกรรมฉลอง อันรุกขมูลิกภิกษุอย่า 
นั่งอยู่ ณ ที่นั้น พึงหลบไปนั่ง ณ ที่กำบังแห่งอื่นเสีย 

ว่าด้วยประเภทในรุกขมูลิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ความแตก 

ก็แหละ ธุดงค์นี้ย่อมแตก คือหายจากสภาพธุดงค์ ในขณะที่รุกขมูลิกภิกษุ 
ทั้ง ๓ ประเภทนี้ สำเร็จการอยู่ในที่อันมีหลังคานั่นเทียว 

ท่านผู้ชำนาญ คัมภีร์อัง คุตตรนิกาย อธิบายไว้ว่า ธุดงค์นี้ ย่อมแตกในขณะ 
ที่รุกขมูลิกภิกษุเหล่านั้นรู้แล้วทำอรุณให้ขึ้นในที่อยู่อันมีหลังคา 

ว่าด้วยความแตกในรุกขมูลิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังนี้ คือ เป็นผู้มีชัอปฏิบัติสมควรแก่ปัจจัยเครื่อง 
อาศัยตามพระพุทธวจนะข้อว่า การ บวช อาศัยเสนาสนะคือโคน ไม้, ๑ เป็นผู้มีปัจจัย 
อันพระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญไว้มีอาทิ เช่นว่า ปัจจัยเหล่านั้นเป็นสิ่งเล็กน้อยด้วย 


๑ ว. ม. (ไทย) ๔/๑'๒๘/๑๙๗ 


10-1996 (0083-0132)8 


114 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


6 ) 6 ) & 


หาได้ง่ายด้วย เป็นสิ่งที่หาโทษมิได้ด้วย ๑ เป็นการยังอนิจจสัญญาให้ปรากฏ ด้วยได้ 
เห็นความเปลี่ยนแปลงของใบไม้, ไม , มีความตระหนี่เสนาสนะและความหลงยินดี การ 
งาน, เป็นผู้มีการอยู , ร่วมกับรุกขเทวดาทั้งหลาย เป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก่ 
คุณมีความสันโดษเป็นต้น 

ที่อยู่อาศัยของภิกษุผู้ชอบความสงัด อันพระพุทธเจ้า 
ผู้ประเสริฐทรงสรรเสริญและเชยชมแล้วว่าเป็นปัจจัยเครื่อง 
อาศัยที่จะเปรียบเสมอด้วยโคนไม้ จะมีแต่ที่ไหน 

จริงอยู่ ภิกษุผู้อาศัยอยู่ที่โคนไม้อันสงัด เป็นที่นำออก 
ซึ่งความตระหนี่อาวาส อันเทวดาอภิบาลรักษา ย่อมเป็น 
ผู้มีวัตรปฏิบัติอันดีงาม 

เมื่อรุกขมูลิกภิกษุได้เห็นใบไม้หลายชนิด คือชนิดที่ 
แดงเข้มบ้าง ชนิดที่เขียวสดบ้าง ชนิดที่เหลืองซึ่งร่วงหล่น 
แล้วบ้าง ย่อมจะบรรเทานิจจสัญญาคือความหมายว่าสิ่ง 
ทั้งปวงเป็นของเที่ยงเสียได้ 

เพราะฉะนั้นแหละ ภิกษุผู้เห็นแจ้ง อย่าได้พึงดูหมื่น 
โคนไม้อันสงัด อันเป็นมรดกที่พระพุทธเจ้าทรงประทานให้ 
และเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ยินดีแล้วในการภาวนา 

ว่าด้วยอานิสงส์ในรุกขมูลิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในรุกขมูลิกังคธุดงค์ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๑ องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒, ขุ. ฮิต. (ไทย) ๒๕/๑๐๑/๔๗๘ 


10-1996 (0083-0132)8 


115 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 




















๑๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


00* อัพโภกาสือังคกถา 

การสมาทาน 

[ต๓] แม้อัพ!ภกาสิกังคธุดงค์ ก็เป็นอันโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้วด้วยคำ 
สมาทานอย่างใดอย่างหนึ่ง จากคำสมาทาน ๒ อย่างนี้ คือ ฉนฺนณฺจ รุกขมูลณ/จ 
ปฏิ กุ' ซิปามิ ข้าพเจ้าขอปฏิเสธ ที่ อยู่อัน มี หลังคาและโคนไม้ ดัง นี้ อย่างหนึ่ง อพฺโภ¬ 
คาสิกงฺค 0 สมาทิยา มิ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้อยู่ ณ ที่กลางแจ้ง 
เป็นปกติ ดังนี้อย่างหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานในอัพโภกาสิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


กรรมวิธี 

ก็แหละ อันอัพโภกาสิกภิกษุนั้นจะเข้าไปยังโรงอุโบสถ เพื่อจะฟังธรรมเทศนา 
หรือเพื่อจะทำอุโบสถกรรมก็ได้ เมื่อเข้าไปแล้วฝนเกิดตกขึ้นมา ครั้นฝนกำลังตกอยู่ 
ก็ไม , ต้องออก เมื่อฝนหายแล้วจึงค่อยออก จะเข้าไปโรงฉันหรือโรงไฟเพื่อทำกิจวัตร 
ก็ได้จะไปบอกอำลาภัตดิกภิกษุทั้งหลายผู้เป็นเถระในโรงฉันก็ได้เมื่อจะแสดงพระบาลี 
เอง หรือให้ผู้อื่นแสดงให้ฟัง จะเข้าไปยังที่อยู่อันมีหลังคาก็ได้ และจะเอาเตียงและตั่ง 
เป็นต้นซึ่งทิ้งเกะกะอยู่ข้างนอกเข้าไปเก็บไว้ข้างในก็ได้ ล้าเมื่อกำลังเดินทางถือเครื่อง 
บริขารของพระเถระผูใหญ่ไปเมื่อฝนตกจะเข้าไปยังศาลาซึ่งอยู่กลางทางก็ได้ ถ้าไม่ได้ 
ถืออะไร ๆ จะรีบเดินไปด้วยหมายใจว่าจะพักอยู่ในศาลาย่อมไม่สมควร แต่เมื่อเดินไป 
อย่างปกติเข้าไปในศาลาแล้วก็พึงอยู่จนกว่าฝนจะหายจึงค่อยไป 

ว่าตัวยกรรมวิธีในอัพโภกาสิกังคธุดงฅ์นี้ เพียงเท่านี้ 

แม่วิธีแห่งรุกขมูสิกภิกขุก็มีนัยนี้เหมือนกัน 

ประเภท 

ก็แหละ เมื่อว่าโดยประเภท แม้อัพโภกาสิกภิกษุนี้ก็มี ๓ ประเภท ใน ๓ 
ประเภทนั้น สำหรับ อัพโภกาสิกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์ จะเข้าไปพะพิงอิงต้นไม้หรือภูเขา 
หรือเรือนอยู่ไม่ได้ ต้องทำกระท่อมผ้า (กางกลด) อยู่ ณ ที่กลางแจ้งเท่านั้น 


10-1996 (0083-0132)8 


116 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๑๗ 


สำหรับ อัพโภกาสิกภิกษุชั้นกลาง จะเข้าไปพะพิงอิงต้นไม้ภูเขาและบ้าน แต่ไม่ 
เข้าไปอยู่ข้างในได้อยู่ 

สำหรับ อัพโกกาสิกภิกษุชั้นตํ่า เงื้อมเขา'ซึ่งมี'ขอบเขตมิ’ได้มุงบังก็ดี ปะรำที่มุงบัง 
ด้วยกิ่ง’ไม้ก็ดี ผ้ากลดหยาบ ๆ ก็ดี (ผ้าเต้นท์กระมัง) กระต๊อบซึ่งอยู่ตามที่นั้น ๆ 
ที่พวกคนเฝืานาเป็นต้นทอดทิ้งแล้วก็ดี ใขได้ทั้งนั้น 

ว่าด้วยประเภทในอัพ!ภกาสิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ความแตก 

ก็แหละ ธุดงค์นี้ย่อมแตก คือหายจากสภาพธุดงค์ ในขณะที่อัพ!ภกาสิกภิกษุ 
ทั้ง ๓ ประเภทนี้ เข้าไปสู่ที่อยู่อันมีหลังคาหรือเข้าไปสู่!คนไม้เพื่อจะอยู่อาศัย 

ท่านผู้ชำนาญ คัมภีร์อังคุตตรนิกาย อธิบายไว้ว่า ธุดงค์นี้ย่อมแตกในขณะที่ 

อัพ!ภกาสิกภิกษุรู้แล้วทำอรุณให้ขึ้นในที่อยู่ซึ่งมีหลังคาหรือที่!คนไม้นั้น 

ว่าด้วยความแตกในอัพ!ภกาสิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังนี้ เป็นการตัดความกังวลในที่อยู่เสียได้, เป็น 
อุบายบรรเทาถีนมิทธะคือความง่วงเหงาหาวนอน, เป็นผู้สมควรแก่การที่จะสรรเสริญ 
ว่า “ภิกษุทั้งหลายเป็นผู้!ม , มีบ้าน ไม่ติดข้องเที่ยวไป มีอาการปานดังฝูงเนื้อฉะนั้น”, ๑ 
เป็นผู้สิ้นความเกี่ยวเกาะ, เป็นผู้จาริกไปได็ในทิศทั้ง ๔, เป็นผู้มีค , วามประพฤติ 
สมควรแก , คุณมีความมักน้อยเป็นต้น 

ภิกษุมีจิตใจเป็นดังจิตใจของเนื้อทราย อาศัยอยู่ ณ ที่ 
กลางแจ้ง อันมีเพดานประดับด้วยแก้วมณีคือดวงดาวอัน 
สว่างไสวด้วยดวงประทีปคือพระจันทร์ อันสมควรแก่ภาวะ 
ของท่านผู้ไม่มืเรือน ทั้งหาได้ไม่ยาก กำจัดความ 


๑ สํ. ส. (ไทย) ๑๕'/'๒'๒๔/๓๒๖ 


10-1996 (0083-0132)8 


117 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















© © ด่ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ง่วงเหงาหาวนอนให้ส่างซาแล้ว อาศัยแล้วซึ่งความเป็นผู้ 
ยินดีในภาวนา ไม่นานสักเท่าไร ย่อมจะได้ประสบซึ่งความ 
ยินดีในรสอันเกิดแต่ความสงัดเป็นแน่แท้ 

เพราะเหตุนั้นแหละ อันภิกษุผู้มีปัญญา พึงเป็นผู้ยินดี 
ในที่กลางแจ้งนั้นเทอญ 

ว่าด้วยอานิสงส์ในอัพ!ภกาสิกังคธุดงฅ์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในอัพโภกาสิกังคธุดงค์ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


โสสานิกังดกถา 

การสมาทาน 

[๓๔] แม่!สสานิกังคธุดงค์ ก็ย่อมเป็นอัน!ยคีบุคคลสมาทานเอาแล้ว ด้วยคำ 
สมาทานอย่างใดอย่างหนึ่ง จากคำสมาทาน ๒ อย่างนี้ คือ น สุสานํ ปฏิกขิปา มิ 
ข้าพเจ้าขอปฏิเสธที่อันมิใช่สุสาน ดังนี้อย่างหนึ่ง โสสานิกงฺค 0 สมาทิยา มิ ข้าพเจ้า 
ขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้อยู่ในป่าช้าเป็นปกติ ดังนี้อย่างหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานใน!สสานิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


กรรมวิธี 

ก็แหละอันภิกษุผู้อยูในสุสานเป็นปกตินั้นไม่พึงอยูในสถานที่ที่พวกมนุษย์อาศัย 
บ้านอยู่แล้วกำหนดหมายเอาไว้ว่า ที่ตรงนี้ทำเป็นสุสาน เพราะเมื่อยังมิได้เผาศพ 
สถานที่นั้นจะได้ชื่อว่าสุสานหาได็ไม่ แต่นับแต่เวลาที่เผาศพแล้วไป แม่เขาจะทอดทิ้งไป 
แล้วถึง ๑๒ ปี สถานที่นั้นก็ยังคงสภาพเป็นสุสานอยู่นั้นเอง 


10-1996 (0083-0132)8 


118 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๑๙ 


แหละเมื่อโสสานิกภิกษุอยู่ในสุสานนั้น จะให้ปลูกสร้างสถานที่ เช่นปะรำ 
สำหรับจงกรม จะให้จัดแจงเตียงและตั่ง จะ'ให้ตั้งนาฉันและ'นๆใช้ จะสอนธรรม 
หาเป็นการสมควรไม่ ก็ธุดงค์นี้เป็นภาระหนัก (บริหารได้ยาก) เพราะฉะนั้น เพื่อ 
ป้องกันอันตรายซึ่งอาจจะเกิดขึ้น อันไสสานิกภิกษุพึงกราบเรียนพระสังฆเถระ หรือ 
บอกเจ้าหน้าที่ให้ทราบไว้ จึงอยู่อย่างไม่ประมาทนั้นเถิด เมื่อเดินจงกรม ก็พึงเดิน 
ชำเลืองตาดูสุสานไปพลาง 

ท่านผู้ชำนาญในคัมภีร์ อังคุตตรนิกาย พรรณนาไว้ว่า แม้เมื่อไสสานิกภิกษุจะไป 
สู่สุสานนั้น พึงหลบจากทางสายใหญ่ ๆ เสีย ลัดเลาะไปตามนอกเส้นทาง พึงกำหนด 
หมายอารมณ์ไว้เสียแต่ในกลางวันทีเดียว (เช่นหมายไว้ว่า ตรงนี้เป็นจอมปลวก ตรงนี้ 
เป็นต้นไม้ ตรงนี้เป็นตอ) เพราะเมื่อกำหนดหมายไว้อย่างนี้ อารมณ์นั้นจักไม่ทำให้เกิด 
ความหวาดกลัวแก , เธอในเวลากลางคืน แม้ถึงจะมีพวกอมนุษย์เที่ยวรํ่าร้องอยู่ไปมา 
ในเวลากลางคืน ก็อย่าขว้างปาด้วยวัตถุอะไร (เช่น ก้อนดินและก้อนหินเป็นต้น) อัน 
ไสสานิกภิกษุนั้นที่จะไม่ไปยังสุสานแม้เพียงวันเดียวหาได้ไม , ต้องทำให้ม้ชฌิมยาม 
(๔ ทุ่ม ถึง ๘ ทุ่ม: ๒๒.๐๐-๐๒.๐๐ น.) หมดสิ้นไปอยู่ในสุสาน แล้วจึงกลับออก 
มาในเวลาปัจฉิมยาม (๙ ทุ่ม ถึง ๑๒ ทุ่ม : ๐๓.๐๐-๐๖.๐๐ น.) 

ของเคี้ยวของฉันอันเป็นที่ชอบใจของพวกอมนุษย์ เช่น แป้งผสมงา, ข้าว 
ผสมถั่ว, ปลา, เนื้อ, นม, นามันและ , นๆอ้อยเป็นต้น ไม่ควรจะเสพ ไม่ควรเข้าไปสู่ 
เรือนแห่งตระกูล 

ว่าด้วยกรรมวิธีในไสสานิก้งคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ประเภท 

ก็แหละ เมื่อว่าโดยประเภท แม่ไสสานิกภิกษุนี้ก็มี ๓ ประเภท ใน ๓ ประเภทนั้น 
โสส'านิกภิกษุ'ชั้นอุกฤษฏ์ ต้องอยู่ ณ สุสานซึ่งมีการเผาศพประจำ, มีศพประจำและ 
มีการร้องไห้เป็นเนืองนิจเท่านั้น 

สำหรับ' โสส'านิกภิกษุ'ชั้นกลาง ในองค์คุณแห่งสุสาน ๓ ชนิดนั้น แม้จะ มี เพียง 
ชนิดเดียว ก็สมควร 


10-1996 (0083-0132)8 


119 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 


















๑๒๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สำหรับ โสสานิกภิกษุชั้นตํ่า อยู่ในสุสานที่พอเข้าลักษณะแห่งสุสานตามนัยที่ 
กล่าวแล้ว ก็เป็นการสมควร 

ว่าด้วยประเภทใน!สสานิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ความแตก 

ก็แหละ ธุดงค์นี้ย่อมแตก คือหายจากสภาพธุดงค์ โดยที่!สสานิกภิกษุทั้ง ๓ 
ประเภทนี้ สำเร็จการอยู่ในสถานที่ซึ่งมิใช่สุสานนั่นเทียว 

ท่านผู้ชำนาญในคัมภีร์ อังคุตตรนิกาย อรรถาธิบายไว้ว่า ธุดงค์นี้ย่อมแตกในวัน 
ที่ไม่ไปสู่สุสาน 

ว่าด้วยความแตกในโสสานิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังนี้ คือ ได้มรณสติ, มีการอยู่อย่างไม่ประมาท, 
ได้ประสบอสุภนิมิต, บรรเทาเสียได้ซึ่งความกำหนัดในกาม, ได้เห็นสภาวะแห่งกาย 
เนือง ๆ, เป็นผู้มากด้วยความสังเวชสลดใจ, ละเสียได้ซึ่งความเมาในความไม่มีโรค 
เป็นต้น, ครอบงำเสียได้ซึ่งภัยอันน่ากลัว, มีภาวะเป็นที่เคารพและเป็นที่น่าสรรเสริญ 
ของอมนุษย์ทั้งหลาย, เป็นผู้มีความประพฤติสมควรแก , คุณมีความมักน้อยเป็นต้น 

ก็แหละ โทษเพราะประมาททั้งหลายย่อมไม่ถูกต้อง 
พ้องพาน ซึ่งภิกษุผู้อยู่ในสุสานเป็นปกติ แม้จะหลับอยู่ก็ตาม 
ทั้งนี้เพราะอำนาจแห่งมรณานุสสติภาวนา 

แหละเมื่อโสสานิกภิกษุนั้นเห็นศพอยู่อย่างมากมาย 
จิตของท่านไม่ตกไปสู่อานุภาพและอำนาจของกามเลย 

โสสานิกภิกษุย่อมประสบความสังเวชสลดใจอย่างไพศาล 
ย่อมไม่เข้าถึงซึ่งความมัวเมา อนึ่ง ชื่อว่าพยายามแสวงหา 
อยู่ซึ่งพระนิพพานโดยขอบ 


10-1996 (0083-0132)8 


120 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๒๑ 


ด้วยประการฉะนี้ อันภิกษุผู้เป็นบัณฑิต ผู้มีจิตน้อม 
เอียงไปหาพระนิพพาน พึงส้องเสพซึ่งโสสานิกังคธุดงค์เถิด 
เพราะเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งคุณเป็นอเนกประการ 

ว่าด้วยอานิสงส์ใน!สสานิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในโสสานิกังคธุดงค์ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๑๒. ยลาสันลติกังดกลา 

การสมาทาน 

[๓๕] แม้ยถาสันสติกังคธุดงค์ ก็ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้วด้วย 
คำสมาทานอย่างใดอย่างหนึ่ง จากคำสมาทาน ๒ อย่างนี้ คือ เสนาสนโลลุปฺป๋ 
ปฏิกฺขิปา มิ ข้าพเจ้าขอปฏิเสธความละโมบในเสนาสนะ ดังนี้อย่างหนึ่ง ยถา- 
สนฺถติกงฺค 0 สมาทิยา มิ ข้าพเจ้าขอสมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้อยู่ในเสนาสนะ 
ตามที่จัดแจงไว้แล้วอย่างไรเป็นปกติ ดังนี้อย่างหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานในยถาสันถติกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


กรรมวิธี 

ก็แหละ เสนาสนะใดที่สงฆ์ให้เธอรับเอาแล้วด้วยคำว่า เสนาสนะนี้ถึงแก , ท่าน 
ฉะนี้ อันยถาสันถติกภิกษุนั้น พึงยินดีด้วยเสนาสนะนั้นเท่านั้น ไม่พึงขับไล่ภิกษุอื่น 
ให้ลุกหนีไป 

ว่าด้วยกรรมวิธีในยถาสันถติกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


121 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















๑๒10) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ประเภท 

ก็แหละ เมื่อว่าโดยประเภท แม้ยถาสันถติกภิกษุนี้ ก็มี ๓ ประเภท ใน ๓ 
ประเภทนั้น ย ถาสันถดิกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์ จะสอบถามถึงเสนาสนะที่ถึงแก่ตนว่า 
ไกลไหม ? ใกลไหม ? อันอมนุษย์และจำพวกสัตว์ทีฆชาติเป็นต้นรบกวนไหม ? 
ร้อนไหม ? หรือเย็นไหม ? ดังนี้หาได็ไม่ 

ยถาสันถดิกภิกษุชั้นกลาง จะสอบถามดังนั้นได้อยู่ แต่จะไปตรวจดูหาได็ไม , 

ยถาสันถดิกภิกษุชั้นตํ่า ครั้นไปตรวจดูเสนาสนะแล้ว ถ้าไม่ชอบใจเสนาสนะ 
หลังนั้น จะถือเอาเสนาสนะหลังอื่นก็ได้ 

ว่าด้วยประเภทในยถาสันถติกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

ความแตก 

ก็แหละ ธุดงค์นี้ย่อมแตก คือหายจากสภาพธุดงค์ ในขณะพอเมื่อยถาสันถดิกภิกษุ 
ทั้ง ๓ ประเภท เกิดความละโมบขึ้นในเสนาสนะนั้นเทียว 

ว่าด้วยความแตกในยถาลันถติกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังนี้ คือ เป็นการกระทำตามพระพุทธโอวาทข้อว่า 
ได้สิ่งใดก็พึงยินดีด้วยสิ่งนั้น ๑ เป็นผู้มุ่งประโยชน์ให้แก่เพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลาย, 
เป็นการสละความเลือกในของเลวและของประณีต, เป็นการสละเสียได้ซึ่งความดีใจ 
และความเสียใจ, เป็นการปิดประตูแห่งความมักมาก, เป็นผู้มีความประพฤติสมควร 
แก , คุณมีความมักน้อยเป็นต้น 

ภิกษุผู้สำรวม มีอันอยู่ในเสนาสนะตามที่จัดแจงไว้แล้ว 
เป็นปกติ ได้สิ่งใดก็ยินดีด้วยสิ่งนั้น ไม่เลือก ย่อมนอน 
เป็นสุขในเสนาสนะที่ปูลาดด้วยหญ้าก็ตาม 


๑ ว. ภกฺฃุน. (ไทย) ๓/๗๙๓/๑'๒๘, ชุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๑๓๖/ ๕ ๖ 


10-1996 (0083-0132)8 


122 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๒๓ 


ยถาสันถดิกภิกษุนั้น ย่อมไม่ดีใจในเสนาสนะที่ดี ๆ 
ได้ของเลวมาแล้วก็ไม่เสียใจ ย่อมสงเคราะห์บรรดาเพื่อน 
พรหมจรรย์รุ่นใหม่ ๆ ด้วยประโยชน์เกื้อกูล 

เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้มีปัญญา จงประกอบเนือง ๆ ซึ่ง 
ความเป็นผู้ยินดีในเสนาสนะตามที่จัดแจงไว้แล้ว อันเป็น 
สิ่งที่พระอริยเจ้าจำนวนร้อย ๆ สั่งสมแล้ว อันพระมหามุนี 
ผู้ยอดเยี่ยมทรงสรรเสริญแล้ว 

ว่าด้วยอานิสงส์ในยถาสันถติกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในยถาสันถดิกังคธุดงค์ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๑๓. เนสัชชิกังดกลา 

การสมาทาน 

[๓๖] แม้เนลัชชิกังคธุดงค์ ก็ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลสมาทานเอาแล้ว ด้วยคำ 
สมาทานอย่างใดอย่างหนึ่ง จากคำสมาทาน ๒ อย่างนี้ คือ เสยฺย 0 ปฏิกฺ [ซิ ปา มิ 
ข้าพเจ้าขอปฏิเสธอิริยาบถนอน ดังนี้อย่างหนึ่ง เนสชฺซิกงฺค 0 สมาทิยา มิ ข้าพเจ้าขอ 
สมาทานเอาซึ่งองค์แห่งภิกษุผู้มีอันอยู , ด้วยอิริยาบถนั่งเป็นปกติ ดังนี้อย่างหนึ่ง 

ว่าด้วยการสมาทานในณสัชชิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


กรรมวิธี 

ก็แหละ อันณสั*ชขิกภิกษุ'นั้น ต้องลุกขึ้นเดินจงกรมให่ได้ยามหนึ่ง ในบรรดา 
ยามสามแห่งราตรี เพราะในอิริยาบถ ๔นั่น อิริยาบถนอนเท่านั่น ย่อมไม่สมควรแก่ 
ผู้บำเพ็ญเนสัชชิกังคธุดงค์ 

ว่าด้วยกรรมวิธีในเนสัชชิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


123 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















๑๒๔ 


คัมภีร์วิสทธิมรรค 


ประเภท 

ก็แหละ เมื่อว่าโดยประเภท แม้เนสัชชิกภิกษุนี้ก็มี ๓ ประเภท ใน ๓ ประเภทนั้น 
สำหรับ เนสัชซิกภิกษุชั้นอุกฤษฏ์ หมอนอิงข้าง แคร่'นั่งทำด้วยผ้า และผ้าสายโยค 
ใช้ไม่ได้ทั้งนั้น 

สำหรับ เนสัซชิกภิกษุชั้นกลาง ในของ ๓ อย่างนี้ เพียงแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง ใช้ได้ 

สำหรับ เนสัซชิกภิกษุชั้นตํ่า พนักอิง , ข้างก็ดี แคร่นั่งทำด้วยผ้าก็ดี ผ้าสายโยค 
ก็ดี หมอนพิงก็ดี เก้าอี้มีองค์ ๕ ก็ดี เก้าอี้มีองค์ ๗ ก็ดี ใช้ได้ทั้งนั้น 

ก็แหละ เก้าอี้ที่ทำมีพนักข้างหลัง ชื่อว่าเก้าอี้มีองค์ ๕ (คือเท้า ๔ พนัก 
หลัง ๑) เก้าอี้ที่ทำมีพนักข้างหลังด้วย มีพนักในข้างทั้ง ๒ ด้วย ชื่อว่าเก้าอี้มีองค์ ๗ 

ได้ยินว่า เก้าอี้มีองค์ ๗ นั้น พวกทายกได้ทำถวายแก , ท่านพระจูฬอภยเถระ 
พระเถระสำเร็จพระอนาคามีปรินิพพานแล้ว 

ว่าด้วยประเภทในเนสัชชิก้งคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 


ความแตก 


ก็แหละ ธุดงค์นี้ย่อมแตก คือหายจากสภาพธุดงค์ ในขณะพอเมื่อเนสัชชิกภิกษุ 
ทั้ง ๓ ประเภทนี้ สำเร็จซึ่งอิริยาบถนอนนั่นเทียว 

ว่าด้วยความแตกในเนสัชชิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

อานิสงส์ 

ก็แหละ อานิสงส์ในธุดงค์นี้มีดังนี้ คือ เป็นการตัดเลียซึ่งความผูกพันแห่งจิตที่ 
ตรัสไว้ว่า เป็นผู้ขวนขวายหาความสุขในการนอน ความสุขในการเอนหลัง ความสุข 
ในการหลับ ๑ ฉะนี้, ความเป็นที่สัปปายะแก่การบำเพ็ญกัมมัฏฐานทั้งปวง, ความเป็น 


๑ ท. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๒๐/๓๐๙, ม. มู. (ไทย) ๑๒/๑๘๖/๒๐๐ 


10-1996 (0083-0132)8 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๒๕ 


ผู้มีอิริยาบถเป็นที่น่าเลื่อมใส, เป็นการเกื้อหนุนแก่การเริ่มทำความเพียร, เป็นการ 
เพิ่มพูนการปฏิบัติชอบให้เจริญยิ่งขึ้น 

เนสัซซิกภิกษุผู้สำรวม นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายให้ตรง ย่อม 
ยังดวงหฤทัยของพญามารให้หวาดหวั่น 

ภิกษุผู้ยินดีในการนั่ง มีความเพียรปรารภแล้ว ละ 
ความสุขในการนอน ความสุขในการหลับแล้ว ย่อมทำป่า 
อันเป็นที่บำเพ็ญตบะให้งดงาม 

เพราะเหตุที่ตนจะได้ประสบซึ่งปีติและสุข อันปราศจาก 
อามิสฉะนั้น อันภิกษุผู้บัณฑิตพึงหมั่นบำเพ็ญเนสัชชิกังค- 
ธุดงค์อยู่เนือง ๆ นั่นเถิด 

ว่าด้วยอานิสงส์ในเนสัชชิกังคธุดงค์นี้ เพียงเท่านี้ 

พรรณนาการสมาทาน, กรรมวิธี, ประเภท, ความแตก และอานิสงส์ 
ในเนสัซชิกังคธุดงค์ ยุติลงเพียงเท่านี้ 


ธุตังคม่กิณณกกลา 

[๓๗] บัดนี้ ถึงวาระที่จะพรรณนาความแห่งคาถานี้ คือ:- 

กุสลตฺติกโต เจว ธุตาทีนํ วิภาวโต 

สมาสพฺยาสโต จาปิ วิญณาตพฺโพ วินิจฉโย 

แปลความว่า 

นักศึกษาพึงศึกษาให้เข้าใจข้อวินิจฉัยธุดงค์ โดยความ 
เป็นกุสลติกะ ๑ โดยแยกออกเป็นคำ ๆ มีคำว่าธุตะ 
เป็นต้น ๑ โดยย่อและโดยพิสดาร ๑ 


10-1996 (0083-0132)8 


125 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















๑๒๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วินิจฉัยโดยความเป็นกุสลติกะ 

ในอาการเหล่านั้น คำว่า โดยความเป็นกุสลติกะ มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ 

ก็แหละ ธุดงค์หมดทั้ง ๑๓ ประการนั้นแล จัดเป็นกุศลด้วยอำนาจแห่งเสกข- 
บคคลและปุถุชนก็มี จัดเป็นอัพยากฤตด้วยอำนาจแห่งพระอรหันตขีณาสพก็มี แต่ 
ธุดงค์ที่จัดเป็นอกุศลหามีไม่ 

อาจจะมีผู้เ,ดท้วงติงว่า แม้ธุดงค์ที่จัดเป็นอกุศลก็มีเหมือนกัน โดยมีพระพุทธวจนะ 
เป็นอาทิว่า ภิกษุผู้มีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาครอบงำแล้วเป็นผู้ 
อยู่ในปา ๑ ฉะนี้ 

นักศึกษาพึงแถลงแก้เขาดังนี้- เรามิได้กล่าวปฏิเสธว่า ภิกษุไม่อยู่ในป่าด้วย 
อกุศลจิต ความจริง ภิกษุใดมีอาการอยู่ในป่า ภิกษุนั้นชื่อว่าผู้อยู่ในปา อันภิกษุ 
ผู้อยู่ในป่านั้นจะพึงเป็นผู้มีความปรารถนาลามกก็มี จะ'พึงเป็นผู้มีค , วามมักน้อยก็มี 
เป็นธรรมดา 

ข้าพเจ้าได้อรรถาธิบายมาแล้วว่า ก็แหละ ธุดงค์เหล่านี้เป็นองค์ของภิกษุผู้ 
ได้นามว่า ธุตะ เพราะเป็นผู้มีกิเลสอันกำจัดแล้วด้วยเจตนาเป็นเครื่องสมาทานนั้น ๆ 
ฉะนั้น จึงชื่อว่า ธุตังคะ อีกอย่างหนึ่ง ญาณอันไดโวหารว่า ธุตะ เพราะเป็นการ 
กำจัดซึ่งกิเลส เป็นเหตุแห่งการสมาทานเหล่านั้น ฉะนั้น การสมาทานเหล่านั้นจึง 
ชื่อว่า ธุตังคะ อีกนัยหนึ่ง การสมาทานเหล่านั้นได้ชื่อว่า ธุตะ เพราะเป็นเครื่อง 
กำจัดซึ่งธรรมอันเป็นข้าศึก และเป็นเหตุแห่งสัมมาปฏิบัติด้วย ฉะนั้น การสมาทาน 
เหล่านั้น จึงชื่อว่า ธุตังคะ 

ก็เมื่อการสมาทานเหล่านี้จะพึงเป็นองค์ของภิกษุใด ภิกษุนั้นเป็นผู้ชื่อว่า กำจัด 
อะไร ๆ ด้วยอกุศลก็หามิได้ ด้วยว่าอกุศลย่อมกำจัดบาปอะไร ๆ ไม่ได้ เพราะ 
คำอธิบายว่า อกุศลนั้นเป็นองค์แห่งการสมาทานเหล่าใด ก็จะพึงเรียกการสมาทาน 
เหล่านั้นว่าธุตังคะไปเสีย ที่แท้อกุศลย่อมกำจัดกิเลสมีความละโมบในจีวรเป็นต้น 
ไม่ได้ เป็นองค์แห่งสัมมาปฏิบัติก็ไม่ได้ เพราะเหตุฉะนั้น คำว่า ธุดงค์ที่จัดเป็นอกุศล 
หามีไม่ นี้เป็นอันกล่าวชอบแล้ว 


๑ ว. ป. (ไทย) ๘/๓๒๕/๔๗๐, องฺ. ปณฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๘๑/๓๐๙ 


10-1996 (0083-0132)8 


126 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๒๗ 


อนึ่ง แม้ความพิรุธจากพระบาลีก็จะถึงแก่ภิกษุเหล่านั้นว่า ธุดงค์แม้ของภิกษุ 
เหล่าใด ซึ่งพ้นไปจากกุสลติกะ ธุดงค์ของภิกษุเหล่านั้นนั้นแหละ ย่อมไม่มีโดย 
ความหมาย สิ่งที่ไม่มีความหมายจักชื่อว่า ธุตังคะ เพราะกำจัดสิ่งอะไรเล่า ผู้บำเพ็ญ 
ธุดงค์ย่อมจะสมาทานเอาธุตคุณไปประพฤติปฏิบัติอยู่ เพราะฉะนั้น คำของภิกษุ 
เหล่านั้น (หมายเอาทรรศนะของพวกภิกษุชาววัดอภัยคีรี) ไม่ควรถือเอาเป็นประมาณ 

พรรณนาโดยความเป็นกุสลติกะ อันเป็นประการแรกในคาถานี้ ยุติเพียงเท่านี้ 

วินิจฉัยโดยแยกเป็นคำ ๆ มีคำว่าธุตะเป็นต้น 

ในข้อว่า โดยแยกออกเป็นคำ ๆ มีคำว่า ธุตะ เป็นต้น มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ 

นักศึกษาพึงเข้าใจคำเหล่านี้คือ ธุตะ ๑ ธุตวาทะ ๑ ธุตธรรม ๑ ธุตังคะ ๑ 
การเสพธุดงค์เป็นที่สบายแก่บุคคลชนิดไร ๑ 

ธุตะ 

ในคำเหล่านั้น คำว่า ธุตะ หมายเอาบุคคลผู้มีกิเลสอันกำจัดแล้ว อีกอย่าง 
หนึ่ง หมายเอาธรรมอันเป็นเครื่องกำจัดซึ่งกิเลส 

ธุตวาทะ 

ก็แหละ ในคำว่า ธุตวาทะ นี้ มีอรรถาธิบายดังนี้ คือ 

บุคคลมีธุตะแต่’ไม่มีธุต'วาทะ ๑ บุคคล'ไม่มีธุตะแต่มีธุต'วาทะ ๑ บุคคลไม , มีทั้ง 
ธุตะทั้งธุตวาทะ ๑ บุคคลมีทั้งธุตะทั้งธุตวาทะ ๑ 

ในบุคคล ๔ จำพวกนั้น บุคคลใดกำจัดกิเลสของตนได้ด้วยธุดงค์ แต่ไม่โอวาท 
ไม่อนุสาสน์บุคคลอื่นด้วยธุดงค์ เหมือนอย่างพระพากุลเถระ บุคคลนี้ชื่อว่า ผู้มีธุตะแต่ 
ไม่มีธุตวาทะ สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ท่านพากุละนี้นั้น เป็นผู้มีธุตะแต่ไม่มีธุตวาทะ 

แหละบุคคลใดมิได้กำจัดกิเลสของตนด้วยธุดงค์ย่อมโอวาทย่อมอนุสาสน์บุคคล 
อื่นด้วยธุดงค์แต่อย่างเดียว เหมือนอย่างพระอุปบันทเถระ บุคคลนี้ชื่อว่าไม่มีธุตะ 
แต่มีธุตวาทะ สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ท่านอุปบันทะผู้ศากยบุตรนี้นั้น เป็นผู้!ม , มีธุตะ 
แต่มีธุตวาทะ 


10-1996 (0083-0132)8 


127 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 


















๑๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


บุคคลใดวิบัติจากธุตะและธุตวาทะทั้งสองอย่าง เหมือนอย่างพระโลฬุทายี 
บุคคลนี้ชื่อว่า ผูไม่มีทั้งธุตะทั้งธุตวาทะ สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า พระ'โลฬุทายีนั้น 
เป็นผูไม่มีทั้งธุตะทั้งธุตวาทะนั่นเทียว 

แหละบุคคลใดสมบูรณ์ด้วยธุตะและธุตวาทะทั้งสอง เหมือนอย่างพระธรรม- 
เสนาบดีสารีปุตตะ บุคคลนี้ชื่อว่า มีทั้งธุตะมีทั้งธุตวาทะนั่นเทียว สมดังที่ท่านกล่าว 
ไว้ว่า ท่านสารีปุตตะนี้นั่น เป็นผู้มีทั้งธุตะมีทั้งธุตวาทะ 

ธุตธรรม 

คำว่า พึงเข้าใจธุตธรรม นั่น มีอรรถาธิบายว่า ธรรม ๕ ประการ อันเป็น 
บริวารแห่งธุตังคเจตนาเหล่านี้ คือ ความมักน้อย ๑ ความสันโดษ ๑ ความ 
ขัดเกลา ๑ ความสงัด ๑ ความต้องการด้วยกุศลนี้ (อิทมตฺถิตา) ๑ ชื่อว่า 
ธุตธรรม ทั้งนี้ เพราะมีพระบาลีรับรองว่า... เพราะอาศัยความเป็นผู้มีความมักน้อย 
นั่นเทียว ๑ 

ในธุตธรรม ๕ ประการนั่น ความมักน้อยกับความสันโดษ สงเคราะห์เป็น 
อโลภะ ความขัดเกลากับความสงัดคล้อยไปในธรรม ๒ อย่าง คือ อโลภะและ 
อโมหะ ความต้องการด้วยกุศลนี้ จัดเป็นตัวญาณโดยตรง 

แหละในอโลภะและอโมหะนั่น โยคีบุคคลย่อมกำจัดความโลภในวัตถุที่ต้อง 
ห้ามทั้งหลายได้ด้วยอโลภะ ย่อมกำจัดความหลงอันปกปิดโทษในวัตถุที่ต้องห้าม 
นั่นแลได้ด้วยอโมหะ 

อนึ่ง โยคีบุคคลย่อมกำจัดกามสุขัลลิกานุโยค คือการประกอบตนในกามสุข 
อันเป็นไปโดยมุข คือการเสพวัตถุที่ทรงอนุญาตแล้วด้วยอโลภะ ย่อมกำจัดอัดต- 
กลมถานุโยคคือการประกอบตนให้ลำบาก อันเป็นไปโดยมุข คือความขัดเกลาอย่าง 
เคร่งเครียดในธุดงค์ทั้งหลายด้วยอโมหะ 

เพราะเหตุดังนั่น ธรรมเหล่านี้บักศึกษาพึงทราบว่า ธุตธรรม 


๑ ว. ป. (ไทย) ๘/๓๒๕/๔๗๑, องฺ. ปณฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๘๑/๓๐๙ 


10-1996 (0083-0132)8 


128 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๒๙ 


ธุดังคะ 

คำว่า พึงเข้าใจธุตังคะ นั้น มี อรรถาธิบายว่า นักศึกษาพึงทราบว่า ธุตังคะ 
คือธุดงค์ มี ๑๓ ประการ คือ ปังสุกูลิกังคะ ๑ เตจีวริกังคะ ๑ ปิณฑปาติกังคะ ๑ 
สปทานจาริกังคะ ๑ เอกาสนิกังคะ ๑ ปัตตปิณฑิกังคะ ๑ ขลุปัจฉาภัตติกังคะ ๑ 
อารัญญิกังคะ ๑ รุกขมูลิกังคะ ๑ อัพ!ภกาสิกังคะ ๑ โสสานิกังคะ ๑ ยถา- 
สันถติกังคะ ๑ และเนสัชชิกังคะ ๑ 

ธุตังคะทั้ง ๑๓ ประการนี้ ได้อรรถาธิบายโดยอรรถวิเคราะห์และโดยลักษณะ 
เป็นต้นมาแล้วในตอนต้น ในที่นี้จึงไม่อธิบายซํ้าอีก 

การเสพธุดงค์เป็นที่สบายแก'บุคคลชนิดไร 

คำว่า การเสพธุดงค์เป็นที่สบายแก่บุคคลชนิดไร นั้น มีอรรถาธิบายว่า 
การเสพธุดงค์เป็นที่สบายแก่บุคคลที่เป็นราคจริตกับโมหจริต 

เพราะเหตุไร ? เพราะการเสพธุดงค์เป็นข้อปฏิบัติที่ลำบากและเป็นการอยู่ 
อย่างขัดเกลากิเลส จริงอยู่ ราคะย่อมสงบลงเพราะอาศัยการปฏิบัติลำบาก ผู้!ม , 
ประมาทย่อมละโมหะได้เพราะอาศัยความขัดเกลากิเลส 

อีกประการหนึ่ง ในบรรดาธุดงค์เหล่านี้ การเสพอารัญญิกังคธุดงค์กับรุกขมูลิกังค- 
รุดงค์ ย่อมเป็นที่สบายแม้สำหรับบุคคลที่เป็นโทสจริตด้วย เพราะว่าเมื่อโยคีบุคคล 
อยู่อย่างที่ไม่ถูกกระทบกระทั้งในปาหรือที่โคนไม้นั้น แม่โทสะก็ย่อมสงบลงเป็นธรรมดา 

พรรณนาความโดยแยกออกเป็นคำ ๆ มีคำว่าธุตะเป็นต้น ยุติลงเพียงเท่านี้ 

วินิจฉัยโดยย่อและโดยพิสดาร 

ข้อว่า โดยย่อและโดยพิสดาร นั้น มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้:- 

โดยย่อ 

ก็แหละ ธุดงค์ ๑๓ ประการนี้ เมื่อจัดโดยย่อมีเพียง ๘ ประการเท่านั้น คือ 
องค์ที่เป็นหัวใจ ๓ องค์ที่ไม , เจือปน ๕ 


10-1996 (0083-0132)8 


129 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 


















๑๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ใน ๒ ลักษณะนั้น องค์ที่เป็นหัวใจ ๓ นั้นคือ สปทานจาริลังคะ ๑ เอกาส¬ 
นกังคะ ๑ อัพ!ภกาสิกังคะ ๑ อธิบายว่า เมื่อโยคีบุคคลรักษาสปทานจาริลังคธุดงค์ 
จักได้ชื่อว่ารักษาปิณฑปาติกังคธุดงค์[ปด้วย และเมื่อโยคีบุคคลรักษาเอกาสนิกังคธุดงค์ 
จำเป็นอันต้องรักษาด้วยดี แม้ซึ่งปัตตปิณฑิกังคธุดงค์และขลุปัจฉาภัตติกังคธุดงค์!ป 
ด้วย เมื่อโยคีบุคคลรักษาอัพโภกาสิกังคธุดงค์ ก็เป็นอันต้องรักษาในรุกขมูสิกังคธุดงค์ 
และยถาสันถติกังคธุดงค์อยู่ในตัวมิใช่หรือ 

องค์ที่เป็นหัวใจ ๓ ดังอธิบายมานี้ กับองค์ที่ไม่เจือปนอีก ๕ คือ อารัญญิกังคะ ๑ 
ปังสุกูลิกังคะ ๑ เตจีวริกังคะ ๑ เนสัชชิกังคะ ๑ โสลานิกังคะ ๑ จึงรวมเป็นธุดงค์ 
โดยย่อ ๘ ประการพอดี 

อีกประการหนึ่ง ธุดงค์ ๑๑ ประการนี้ สงเคราะห์ลงมีเพียง ๔ ประการเท่านั้น คือ 
ธุดงค์ที่ประกอบด้วยจีวร ๒ ที่ประกอบด้วยบิณฑบาต ๕ ที่ประกอบด้วยเสนาสนะ ๕ ที่ 
ประกอบด้วยความเพียร ๑ 

ในบรรดาธุดงค์เหล่านี้ ณสัชชิกังคธุดงค์ จัดเป็นธุดงค์ที่ประกอบด้วยความเพียร 
ธุดงค์นอกนี้ความปรากฏชัดอยู่แล้ว 

อีกประการหนึ่ง เมื่อว่าด้วยอำนาจเครื่องอาศัยแล้ว ธุดงค์ทั้งหมดนั้นมีเพียง 
๒ ประการ คือ ธุดงค์ที่อาศัยปัจจัย ๑๒ ที่อาศัยความเพียร ๑ 

แม้เมื่อว่าด้วยอำนาจเป็นสิ่งที่ควรเสพและสิ่งที่ไม , ควรเสพ ธุดงค์ทั้งหมดนั้นก็ 
ย่นลงเพียง ๒ ประการเหมือนกัน อธิบายว่า เมื่อโยคีบุคคลใดเสพธุดงค์ กัมมัฏฐาน 
ย่อมเจริญ อันโยคีบุคคลนั้นพึงเสพธุดงค์เถิด เมื่อโยคีบุคคลใดเสพธุดงค์ กัมมัฏฐาน 
ย่อมเสื่อม อันโยคีบุคคลนั้นไม่พึงเสพธุดงค์ ก็แต่ว่าเมื่อโยคีบุคคลใดจะเสพธุดงค์ 
ก็ตามไม่เสพก็ตาม กัมมัฏฐานย่อมเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมเลย แม้อันโยคีบุคคลนั้น 
หวังที่จะอนุเคราะห์ชุมนุมชนภายหลังพึงเสพธุดงค์เถิด แม้เมื่อโยคีบุคคลใดเสพธุดงค์ 
ก็เท่านั้นไม , เสพก็เท่านั้น กัมมัฏฐานไม่เจริญขึ้น แม้อันโยคีบุคคลนั้นก็พึงเสพธุดงค์เถิด 
ทั้งนี้เพื่อให้สำเร็จเป็นวาสนาต่อไป 


10-1996 (0083-0132)8 


130 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒ ธุตังคนิเทศ 


๑๓๑ 


ธุดงค์ทั้งหมดนั้นซึ่งย่อลงเป็น ๒ ด้วยอำนาจเป็นสิ่งที่ควรเสพและไม่ควรเสพ 
ดังอธิบายมาแล้วนี้ ก็สรุปลงเป็นอย่างเดียวด้วยอำนาจแห่งเจตนา เป็นความจริง 
ธุดงค์มีอย่างเดียวเท่านั้น คือ เจตนาเป็นเครื่องสมาทาน 

แม่ในคัมภีร์อรรถกถาท่านก็พรรณนาไว้ว่า นักปราชญ์ทั้งหลายรับรองว่า เจตนา 
อันใด ธุดงค์ก็อันนั้น ฉะนี้ 


โดยพิสดาร 

ก็แหละ เมื่อว่าโดยพิสดาร ธุดงค์มีถึง ๔๒ ประการ คือ ธุดงค์สำหรับ 
ภิกษุ ๑๓ สำหรับภิกษุณี ๘ สำหรับสามเณร ๑๒ สำหรับนางสิกขมานาและ 
สามเณรี ๗ สำหรับอุบาสกและอุบาสิกา ๒ 

แหละล้าสุสานอันถึงพร้อมด้วยองค์แห่งภิกษุผู้อยู่ในป่าเป็นปกติ มีอยู่ ณ ที่ 
กลางแจ้ง ภิกษุแม้เพียงรูปเดียวก็สามารถเพื่อที่จะเสพธุดงค์ทั้งหมดได้โดยวาระเดียวคัน 

แต่สำหรับภิกษุณีนั้น ธุดงค์ ๒ ประการคือ อารัญญิกังคธุดงค์ ๑ ขลุปัจฉา- 
ภัตติกังคธุดงค์ ๑ ทรงห้ามไว้ด้วยสิกขาบทแล้วนั้นเทียว ธุดงค์ ๓ ประการนี้คือ 
อัพโภกาสิกังคธุดงค์ ๑ รุกขมูลิกังคธุดงค์ ๑ โสสานิกังคธุดงค์ ๑ เป็นสิ่งที่รักษาได้ 
โดยยาก เพราะว่าอันภิกษุณีนั้นที่จะอยู่โดยปราศจากเพื่อนย่อมไม , สมควร และ 
เพื่อนซึ่งจะมีฉันทะเสมอกันในสถานที่เห็นปานดังนั้นก็หาได้ยาก แม้ล้าจะพึงหา 
ได้ก็ไม่พ้นไปจากการอยู่คลุกคลี เมื่อเป็นดังนี้ ภิกษุณีพึงเสพธุดงค์เพื่อประโยชน์ 
อันใด ประโยชน์นั้นนั้นแลก็จะไม่พึงสำเร็จแก , ตน นักศึกษาพึงทราบว่า เพราะเหตุที่ 
เป็นสิ่งไม่อาจจะเสพได้ดังบรรยายมานี้ ธุดงค์สำหรับภิกษุณีจึงมีเพียง ๘ ประการ 
เท่านั้น โดยลดเสีย ๔ ประการ 

ก็แหละ ในบรรดาธุดงค์ตามที่กล่าวแล้ว ยกเว้นเตจีวริกังคธุดงค์เสีย ๑ ธุดงค์ที่ 
เหลือ ๑๒ ประการ เป็นธุดงค์สำหรับสามเณร (ในธุดงค์ ๘ ประการสำหรับภิกษุณี 
นั้นลดเสีย๑ คือ เตจีวริกังคธุดงค์) ที่เหลือ๗ ประการ พึงทราบว่าเป็นธุดงค์สำหรับ 
นางสิกขมานาและสามเณรี 


10-1996 (0083-0132)8 


131 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 


















๑๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ก็แหละ ธุดงค์ ๒ ประการนี้คือ เอกาสนิกังคธุดงค์ ๑ ปัตตปิณฑิกังคธุดงค์ ๑ 
เป็นสิ่งที่คู่ควรแก่อุบาสกและอุบาสิกาด้วย สามารถที่จะเสพได้ด้วย ฉะนั้น ธุดงค์ 
สำหรับอุบาสกและอุบาสิกาจึงมีเพียง ๒ ประการ ว่าโดยพิสดารธุดงค์ทั้งหมด ๔๒ 
ประการ ด้วยประการฉะนี้ 

พรรณนาความโดยย่อและโดยพิสดาร ยุติลงเพียงเท่านี้ 

ก็แหละ ด้วยอรรถาธิบายเพียงเท่านี้ย่อมเป็นว่าข้าพเจ้าได้แสดงแล้วซึ่งธุตังคกถา 
อันสาธุชนควรสมาทานเอา เพื่อความบริบูรณ์แห่งคุณทั้งหลายมีความเป็นผู้มัก 
น้อยและความเป็นผู้สันโดษเป็นต้น อันเป็นเครื่องผ่องแผ้วแห่งศีล ซึ่งมีประการที่ 
ได้กล่าวไว้แล้วในวิสุทธิมรรคที่ทรงแสดงด้วยมุข คือ ศีล, สมาธิ และปัญญา ด้วย 
พระพุทธนิพนธคาถานี้ว่า 

นรซนผู้มีปัญญา เป็นภิกขุ มีความเพียร มีปัญญา 
เครื่องบริหาร ตั้งตนไวในศีลแล้วทำสมาธิจิต และปัญญา 
ให้เจริญอยู่ เธอจะพึงถางรกชัฏอันนี้เสียได้ 

ปริจเฉทที่ ๒ ชื่อว่า ธุตังคนิเทศ 
ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้ารจนาขึ้นเพื่อความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996 (0083-0132)8 


132 


1/5/11,2:01 /\1\/เ 



















ม่ริฉเฉททึ ๓ 


กัมมัฏฐานคหณนิเทส 


เรึ๋มเรี๋องสมาธิ 

[๓๘] โดยเหตุที่โยคีบุคคลเมื่อตั้งตนไว้!นคีลอันบริสุทธึ๋ผุดผ่องด้วยคุณทั้งหลาย 
มีความเป็นผู้มักน้อยเบีนต้น ซึ่งสำเร็จขึ้นด้วยการบำเพ็ญธุดงควัตรฉะนี้แล้ว จำต้อง 
จะเจริญสมาธิภาวนาที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ด้วยหัวข้อว่า จิตุต 0 โดยพระบาลี 
ว่า สีเล ปติฏฺชิาย นโร สปณโณ จิดุตํ ปณณณฺจ ภาวย 0 ดังนี้ประการหนึ่งกับอีก 
ประการหนึ่ง โดยเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงสมาธินั้นไว้อย่างย่อสั้นมากไม่ต้อง 
กล่าวถึงที่จะเจริญภาวนาแม้แต่เพียงจะเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะกระทำได้ 
ง่ายเลย ฉะนั้น บัดนี้ เพื่อที่จะแสดงสมาธินั้นอย่างพิสดาร และเพื่อที่จะแสดงวิธีเจริญ 
สมาธินั้น จึงขอตั้งปัญหากรรมเป็นมาตรฐานขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ คือ 


ปัญหาในสมาธิ ๘ ข้อ 

๑. อะไร ชื่อว่าสมาธิ 

๒. ที่ชื่อว่าสมาธิ เพราะอรรถว่ากระไร 

๓. อะไร เป็นลักษณะ, เป็นรส, เป็นอาการปรากฏ และเป็นปทัฏฐานของสมาธิ 
๔. สมาธิ มีกี่อย่าง 

๔. อะไร เป็นความเศร้าหมองของสมาธิ 
๖. อะไร เป็นความผ่องแผ้วของสมาธิ 
๗. สมาธินั้น จะพึงเจริญภาวนาอย่างไร และ 
๘. อะไร เป็นอานิสงส์ของสมาธิภาวนา 


10-1996 (0133-0202)8 


133 


1/5/11,2:02/\1\/เ 



















๑๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๑ 

บรรดาปัญหาเหล่านั้น มีคำวิสัชนาดังต่อไปนี้ 

ปัญหาข้อว่า อะไร ซื่อว่าสมาธิ วิสัชนาว่า สมาธินั้นมีหลายอย่างหลาย 
ประการด้วยกัน การที่จะยกมาวิสัชนาแสดงให้แจ่มแจ้งทุก ๆ อย่างนั้น เห็นทีจะไม่ 
สำเร็จสมความหมายเฉพาะที่ต้องการ กลับจะทำให้เกิดความฟันเนือยิ่งขึ้นเสียด้วยซํ้า 
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอวิสัชนาเจาะเอาเฉพาะที่ต้องการในที่นี้ว่า ภาวะที่จิตมี 
อารมณ์อันเดียวฝ่ายกุศลชื่อว่าสมาธิ 

วิสัชนาปัญหาซัอที่ ๒ 

ปัญหาข้อว่า ที่ ซื่อว่าสมาธิ เพราะอรรถว่ากระไร นั้น มีวิสัชนาว่า ที่ชื่อว่า 
สมาธิ เพราะอรรถว่า ความตั้งมั่น ที่ว่า ความตั้งมั่น นี้ได้แก่อะไร ? ได้แก่ 
ความตั้งอยู่หรือความดำรงอยู่ของจิตและเจตสิกทั้งหลายในอารมณ์อันเดียวอย่าง 
สมั่าเสมอ และโดยถูกทางด้วย เพราะฉะนั้น จิตและเจตสิกทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ใน 
อารมณ์อันเดียวอย่างสมั่ๅเสมอและโดยถูกทางด้วย ไม'ฟังซ่านและไม่ส่ายไปใน 
อารมณ์อื่น ด้วยอำนาจแห่งธรรมชาติใดธรรมชาตินี้ พึงทราบว่า คือ ความตั้งมั่น 

วิสัชนาปัญหาซัอที่ ๓ 

ปัญหาข้อว่า อะไร เป็นลักษณะ, เป็นรส, เป็นอาการปรากฏ และเป็นปทัฏฐาน 
ของสมาธิ นั้น มีวิสัชนาว่า สมาธินั้นมีความไม่ฟังซ่านเป็นลักษณะ มีการกำจัดเสีย 
ซึ่งความฟังซ่านเป็นรส มีการไม่หวั่นไหวเป็นอาการปรากฎ มีความสุขเป็นปทํฏฐาน 
เพราะพระบาลีรับรองว่า สุขี'โน จิตฺดํ สมาธิยติ ๑ จิตของบุคคลผู้มีความสุขย่อม 
ตั้งมั่น ฉะนี้ 


๑ ที. สี. (ไทย) ๙/'๒๒๕/๗๕ 


10-1996 (0133-0202)8 


134 


1/5/11,2:02/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๓๕ 


วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๔ 

[๓๙] ปัญหาข้อว่า สมาธิ มีกี่อ ย่าง นั้น มีวิสัชนาว่า 

๑. สมาธิมีอย่างเดียว ด้วยมีลักษณะไม่ฟ้ง เป็นประการแรก 

๒. สมาธิมี ๒ อย่าง ดังนี้ คือ หมวดที่ ๑ โดยแยกเป็น อุปจารสมาธิ ๑ 
อัปปนาสมาธิ ๑ หมวดที่ ๒ โดยแยกเป็น โลกิยสมาธิ ๑ โลกุตดรสมาธิ ๑ 
หมวดที่ ๓ โดยแยกเป็น สัปปีดิกสมาธิ สมาธิประกอบด้วยปีติ ๑ นิปปีดิกสมาธิ 
สมาธิปราศจากปีติ ๑ หมวดที่ ๔ โดยแยกเป็น สุขสหคตสมาธิ สมาธิประกอบ 
ด้วยสุขเวทนา ๑ อุเปกขาสหคตสมาธิ สมาธิประกอบด้วยอุเบกขาเวทนา ๑ 

๓. สมาธิมี ๓ อย่าง ดังนี้ คือ หมวดที่ ๑ โดยแยกเป็น หืนสมาธิ ๑ 
มัชฌิมสมาธิ ๑ ปณีตสมาธิ ๑ หมวดที่ ๒ โดยแยกเป็น สวิตักกสวิจารสมาธิ สมาธิ 
มีทั้งวิตกมีทั้งวิจาร ๑ อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ สมาธิไม่มีวิตกมีแต่วิจาร ๑ อวิตักกา- 
วจารสมาธิ สมาธิไม่มีทั้งวิตกทั้งวิจาร ๑ หมวดที่ ๓ โดยแยกเป็น ปีติสหคตสมาธิ 
สมาธิประกอบด้วยปีติ ๑ สุขสหคตสมาธิ สมาธิประกอบด้วยสุขเวทนา ๑ อุเปกขา- 
ลหคตสมาธิ สมาธิประกอบด้วยอุเบกขาเวทนา ๑ หมวดที่ ๔ โดยแยกเป็น ปริตด¬ 
ลมาธิ สมาธิมีประมาณน้อย ๑ มหัคคดสมาธิ สมาธิอันยิ่งใหญ่ ๑ อัปปมาณสมาธิ 
สมาธิอันหาประมาณมิได้ ๑ 

๔. สมาธิมี ๔ อย่าง ดังนี้ คือ หมวดที่ ๑ โดยแยกเป็น ทุกขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญาสมาธิ สมาธิที่มีปฏิปทาลำบากทั้งรู้ช้า ๑ ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญา 
สมาธิ สมาธิที่มีปฏิปทาลำบากแต่รู้เร็ว ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาสมาธิ สมาธิ 
ที่มีปฏิปทาสบายแต่รู้ช้า ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาสมาธิ สมาธิที่มีปฏิปทาสบาย 
ด้วยรู้เร็วด้วย ๑ หมวดที่ ๒ โดยแยกเป็น ปริตตปริตตารัมมณสมาธิ สมาธิที่ไม่ 
คล่องแคลำและไม่ได้ขยายอารมณ์ ๑ ปริตตอัปปมาณารัมมณสมาธิ สมาธิที่ไม , 
คล่องแคลำแต่ขยายอารมณ์ ๑ อัปปมาณปริตตารัมมณสมาธิ สมาธิที่คล่องแคลำ 
แต่ไม่ได้ขยายอารมณ์ ๑ อัปปมาณอัปปมาณารัมมณสมาธิ สมาธิที่คล่องแคลำ 
และขยายอารมณ์ ๑ หมวดที่ ๓ โดยแยกเป็นองค์แห่งฌาน ๔ คือ องค์แห่ง 
ปฐมฌาน ๑ องค์แห่งทุติยฌาน ๑ องค์แห่งตติยฌาน ๑ องค์แห่งจตุตกฌาน ๑ 
หมวดที่ ๔ โดยแยกเป็น หานภาคิยสมาธิ สมาธิเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม ๑ 


10-1996 (0133-0202)8 


135 


1/5/11,2:02/\1\/เ 


















๑๓๖ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ฐิติภาคิยสมาธิ สมาธิเป็นไปในส่วนแห่งความติดแน่น ๑ วิเสสภาคิยสมาธิ สมาธิ 
เป็นไปในส่วนแห่งคุณวิเศษ ๑ นิพเพธภาคิยสมาธิ สมาธิเป็นไปในส่วนแห่งอันแทง 
ทะลุสัจธรรม ๑ หมวดที่ ๕ โดยแยกเป็น กามาวจรสมาธิ สมาธิเป็นกามาวจร ๑ 
รูปาวจรสมาธิ สมาธิเป็นรูปาวจร ๑ อรูปาวจรสมาธิ สมาธิเป็นอรูปาวจร ๑ 
อปริยาปันนสมาธิ สมาธิเป็นไสกุดตระ ๑ หมวดที่ ๖ โดยแยกเป็น ฉันทาธิปติ- 
สมาธิ สมาธิมีฉันทะเป็นอธิบดี ๑ วีริยาธิปติสมาธิ สมาธิมีวีริยะเป็นอธิบดี ๑ 
จิตตาธิปติสมาธิ สมาธิมีจิตเป็นอธิบดี ๑ วิมังสาธิปติสมาธิ สมาธิมีวิมังสาคือ 
ปัญญาเป็นอธิบดี ๑ 

๕. สมาธิมี ๕ อย่าง ดังนี้ คือ โดยแยกเป็น องค์แห่งฌาน ๕ ในปัญจกนัย 
ได้แก่ องค์แห่งปฐมฌาน ๑ องค์แห่งทุติยฌาน ๑ องค์แห่งตติยฌาน ๑ องค์แห่ง 
จตุตกฌาน ๑ องค์แห่งปัญจมฌาน ๑ 

อธิบายสมาธิอย่างเดียว 

ในสมาธิอย่างเดียวและสมาธิมี ๒ อย่างนั้น สมาธิที่มีส่วนอย่างเดียวมีเนื้อ 

ความกระจ่างอยู่แล้ว ไม , ต้องพรรณนาความอีก 

อธิบายสมาธิ ๒ อย่าง 

ในสมาธิที่มีส่วน ๒ อย่าง หมวดที่ ๑ ที่ว่า สมาธิมี ๒ อย่าง โดยแยกเป็น 
อุปจารสมาธิ ๑ อัปปนาสมาธิ ๑ นั้น มีอรรถาธิบาย ดังนี้ ภาวะที่จิตเป็น 
เอกัคคตา ๑ ที่โยคีบุคคลได้มาด้วยอำนาจกัมมัฏฐาน ๑๐ เหล่านี้คือ อนุสสติ ๖ 
(พุทธานุสสติถึงเทวดานุสสติ) มรณสติ ๑ อุปสมานุสสติ ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
จตุธาตุววัตถาน ๑ นี้อย่างหนึ่ง กับเอกัคคตาในบุพภาคเบื้องต้นแห่งอัปปนาสมาธิ 
ทั้งหลายอย่างหนึ่ง เอกัคคตาชนิดนี้เรียกว่า อุปจารสมาธิ ส่วนเอกัคคตาสัดไป 
แต่บริกรรมภาวนา เอกัคคตาชนิด นี้ เรียกว่า อัปปนาสมาธิ เพราะมีพระบาลี 


๑ คำว่า เอกัคคตา ตามรูปศัพท์แปลว่า ภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียว โดยความหมาย ได้แก่เอภัคคตาเจตสิก 
ในอัญญสมานาเจตสิก ๑๓ ดวง ซึ่งโดยปกติย่อมเฃัาประกอบกับจิตทุกดวง แต่มีกำลังอ่อน ในที่นี๋มกำลัง 
กล้าสามารถจะทำให้สัมปยุตธรรมตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวได้นาน ๆ ซึ่งจัดเป็นองค์ฌานองค์หนึ่ง 


10-1996 (0133-0202)8 


136 


1/5/11,2:02/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๓๗ 


รับรองว่า บริกรรมภาวนาแห่งปฐมฌาน ย่อมเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานโดยอบันดร- 
ปัจจัย ๑ ฉะนี้ 

หมวดที่ ๒ ที่ว่า สมาธิมี ๒ อย่าง โดยแยกเป็น โลกิยสมาธิ ๑ โลกุตดร- 
สมาธิ ๑ นั้น มีอรรถาธิบาย ดังนี้ เอกัคคตาที่ประกอบด้วยกุศลจิต ในภูมิ ๓ 
คือ กามภูมิ, รูปภูมิและอรูปภูมิ เรียกว่า โลกิยสมาธิ เอกัคคตาที่ประกอบด้วย 
อริยมิคด้จิต เรียกว่า โลกุตตรสมาธิ 

หมวดที่ ๓ ที่ว่า สมาธิมี ๒ อย่าง โดยแยกเป็น สัปปีดิกสมาธิ ๑ นิปปีติก¬ 
ล มาธิ ๑ นั้น มีอรรถาธิบาย ดังนี้ เอกัคคตาในฌาน ๒ ข้างต้นในจตุกกนัย และใน 
ฌาน ๓ ข้างต้นในปัญจกนัย เรียกว่า สัปปีดิกสมาธิ คือสมาธิที่ประกอบด้วยปีติ 
เอกัคคตาในฌาน ๒ ที่เหลือข้างปลาย เรียกว่า นิปปีดิกสมาธิ คือสมาธิที่ปราศจาก 
ปีติ ส่วนอุปจารสมาธิที่ประกอบด้วยปีดิก็มี ที่ปราศจาก , ปีติก็มี 

หมวดที่ ๔ ที่ว่า สมาธิมี ๒ อย่าง โดยแยกเป็น สุขสหคตสมาธิ ๑ อุเปกขา¬ 
ลหคตสมาธิ ๑ นั้น มีอรรถาธิบาย ดังนี้ เอกัคคตาในฌาน ๓ ข้างต้นในจตุกกนัย 
และในฌาน ๔ ข้างต้นในปัญจกนัย เรียกว่า สุขสหคตสมาธิ คือสมาธิที่ประกอบ 
ด้วยสุขเวทนา เอกัคคตาในฌานที่เหลือข้างปลาย เรียกว่า อุเปกขาสหคตสมาธิ 
คือสมาธิที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนา ส่วนอุปจารสมาธิที่ประกอบด้วยสุขเวทนาก็มี 
ที่ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาก็มี 

อธิบายสมาธิ ๓ อย่าง 

ในสมาธิที่แยกเป็น ๓ อย่าง หมวดที่ ๑ ที่ว่า สมาธิมี ๓ อย่าง โดยแยกเป็น 
หืนสมาธิ ๑ มัชฌิมสมาธิ ๑ ปณีตสมาธิ ๑ นั้น มีอรรถาธิบาย ดังนี้ สมาธิที่พอได้ 
บรรลุ ยังไม่ได้ส้องเสพให้หนัก ยังไม่ได้ทำให้มาก ๆ เรียกว่า หืนสมาธิ คือสมาธิ 
ขั้นตา สมาธิที่ทำให้เกิดขึ้นยังไม่ได้ที่ คือยังไม่ได้ทำให้ถึงความคล่องแคล่วเป็นอย่างดี 
เรียกว่า มัชฌิมสมาธิ คือสมาธิขั้นกลาง สมาธิที่ทำให้เกิดขึ้นได้ที่ดีแล้ว คือถึงความ 
เป็นวสีมีความสามารถอย่างคล่องแคล่วแล้ว เรียกว่า ปณีตสมาธิ คือสมาธิขั้นประณีต 
ไขความว่า ที่ชื่อว่า หืนสมาธิ เพราะให้เป็นไปด้วยความปรารถนาผลบุญอันโอฬาร 


๑ อภ. ป. (ไทย) ๔๑/๖๑/๔๕ 


10-1996 (0133-0202)8 


137 


1/5/11,2:02/\1\/เ 



















๑๓๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ที่ชื่อว่า มัชฌิมสมาธิ เพราะให้เป็นไปด้วยจะให้สำเร็จอภิญญาโลกีย์ ที่ชื่อว่า ปณีต- 
สมาธิ เพราะท่านผู้ดำรงอยู่ในอริยภาพให้เป็นไปด้วยปรารถนาความสคัดจิต อีกนัยหนึ่ง 
ที่ชื่อว่า หืนสมาธิ เพราะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนด้วยต้องการภวสมบัติ ที่ชื่อว่า 
มัชฌิมสมาธิ เพราะให้เป็นไปด้วยอัธยาศัยที่ไม , โลภอย่างเดียว ที่ชื่อว่า ปณีตสมาธิ 
เพราะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์คนอื่น อีกนัยหนึ่งที่ชื่อว่า หืนสมาธิ เพราะให้เป็นไป 
ด้วยมีอัธยาศัยติดอยู่ในวัฏฏะ ที่ชื่อว่า มัชฌิมสมาธิ เพราะให้เป็นไปด้วยอัธยาศัย 
ชอบความสงัด ที่ชื่อว่า ปณีตสมาธิ เพราะให้เป็นไปด้วยอัธยาศัยใคร่ปราศจากวัฏฏะ 
ด้วยต้องการให้บรรลุถึงโลกุตตรธรรม 

หมวดที่ ๒ ที่ว่า สมาธิมี ๓ อย่าง โดยแยกเป็น สวิตักกสวิจารสมาธิ ๑ 
อวิตักก'วิจารมัดตสมาธิ ๑ อวิดักกาวิจารสมาธิ ๑ นั้น มีอรรถาธิบาย ดังนี้ สมาธิ 
ในปฐมฌานรวมทั้งอุปจารสมาธิ เรียกว่า สวิตักกสวิจารสมาธิ คือสมาธิมีทั้งวิตก 
ทั้งวิจาร สมาธิในทุติยฌานในปัญจกนัย เรียกว่า อวิตักกวิจารมัตตสมาธิ คือสมาธิ 
ไม่มีวิตกมีแต่วิจาร อธิบายว่า โยคีบุคคลใดเห็นโทษแต่ในวิตกอย่างเดียวไม่เห็นโทษ 
ในวิจาร จึงปรารถนาที่จะละวิตกอย่างเดียว ผ่านพ้นปฐมฌานไป โยคีผู้นั้นย่อมได้ 
สมาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจาร ข้อว่า อวิตักกวิจารมัตตสมาธินั้น หมายเอาสมาธิที่ 
กล่าวนี้ เอกัคคตาในฌาน ๓ สำหรับจตุกกนัย มีทุติยฌานเป็นต้นไป สำหรับ 
ปัญจกนัย มีตติยฌานเป็นต้นไป เรียกว่า อวิตักกาวิจารสมาธิ คือสมาธิไม่มีทั้งวิตก 
ทั้งวิจาร 

หมวดที่ ๓ ที่ว่า สมาธิมี ๓ อย่าง โดยแยกเป็น ปีติสหคตสมาธิ ๑ สุขสหคต- 
สมาธิ ๑ อุเปกขาสหคตสมาธิ ๑ นั้น มีอรรถาธิบาย ดังนี้ เอกัคคตาในฌาน ๒ 
เบื้องต้นในจตุกกนัย และในฌาน ๓ เบื้องต้นในปัญจกนัย เรียกว่า ปีติสหคตสมาธิ 
คือสมาธิประกอบด้วยปีติ เออัคคตาในฌานที่ ๓ และฌานที่ ๔ ในจตุกกนัยและ 
ปัญจกนัยนั้นนั้นแหละ เรียกว่า สุขสหคตสมาธิ คือสมาธิประกอบด้วยสุขเวทนา 
เอกัคคตาในฌานอันสุดท้ายทั้งในจตุกกนัย และปัญจกนัย คือในจดุตถฌานหรือใน 
ปัญจมฌาน เรียกว่า อุเปกขาสหคตสมาธิ คือสมาธิประกอบด้วยอุเบกขาเวทนา 
ส่วนอุปจารสมาธิ ประกอบด้วยสุขเวทนาก็มี ประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาก็มี 

หมวดที่ ๔ ที่ว่าสมาธิมี ๓ อย่าง โดยแยกเป็น ปริตตสมาธิ ๑ มหัคคต- 
สมาธิ ๑ อัปปมาณสมาธิ ๑ นั้น มีอรรถาธิบาย ดังนี้ เอกัคคตาในอุปจารฌานภูมิ 


10-1996 (0133-0202)8 


138 


1/5/11,2:02/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


0๓^ 


คือในจิตตุปบาทที่ประกอบด้วยอุปจารฌาน เรียกว่า ปริตตสมาธิ สมาธิมีประมาณ 
น้อย (หรือกามาวจรสมาธิ) เอกัคคตาในรูปาวจรกุศลจิตและอรูปาวจรกุศลจิต เรียกว่า 
มหัคศตสมาธิ คือสมาธิอันยิ่งใหญ่ อธิบายว่า สมาธิที่ถึงภาวะอันยิ่งใหญ่โดยการ 
ข่มกิเลส ๑ โดยมีผลอันไพบูลย์กว้างขวาง ๑ โดยสืบต่ออยู่ได้นาน ๆ ๑ หรือสมาธิที่ 
ดำเนินไปด้วยคุณอันยิ่งใหญ่มีฉันทะอันยิ่งใหญ่เป็นต้น เรียกว่า มหํคศตสมาธิ เอกัคคตา 
ที่ประกอบด้วยอริยมัคคจิต คือที่เกิดร่วมกับอริยมัคคจิต เรียกว่า อัปปมาณสมาธิ 
คือสมาธิอันหาประมาณมิได้ หรือสมาธิอันมีธรรมหาประมาณมิได้ เป็นอารมณ์ 

อธิบายสมาธิ ๔ อย่าง 

ในสมาธิที่แยกเป็น ๔ อย่าง หมวดที่ ๑ ที่ว่า สมาธิมี ๔ อย่าง โดยแยกเป็น 
ทุก'ขาปฏิปทาทันธาภิญญาสมาธิ เป็นต้นนั้น มี อรรถาธิบายดัง นี้ คือ เ- 

สมาธิ ๔ อย่าง ได้แก่ ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาสมาธิ ๑ ทุกขาปฏิปทา- 
ขิปปาภิญญาสมาธิ ๑ สุขาปฏิปทาทันธาภิญญาสมาธิ ๑ สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา- 
สมาธิ ๑ 

อธิบายว่า ในปฏิปทาและอภิญญา ๒ อย่างนั้น การเจริญภาวนาสมาธิที่ 
ดำเนินไปนับตั้งแต่ลงมือสำรวจจิตเจริญกัมมัฏฐานครั้งแรก จนถึงอุปจารฌานของ 
ฌานนั้น ๆ เกิดขึ้น เรียกว่า ปฏิปทา คือการปฏิบัติ ส่วนปัญญาที่ดำเนินไป 
นับตั้งแต่อุปจารฌานไปจนถึงอัปปนาฌาน เรียกว่า อภิญญา คือการรู้แจ้ง ก็แหละ 
ปฏิปทาคือการปฏิบัตินี้นั้น ย่อมเป็นทุกข์คือลำบาก ส้องเสพไม่สะดวกสำหรับ 
โยคีบุคคลบางคน เพราะการรบเร้าและยึดครองของธรรมที่เป็นข้าศึกมีนิวรณ์เป็นต้น 
แต่เป็นความสะดวกสบายสำหรับโยคีบุคคลบางคน เพราะไม่มีการรบเร้าและยึดครอง 
ของธรรมที่เป็นข้าศึก แม้อภิญญาคือการรู้แจ้งก็เป็นการเชื่องข้าเฉื่อยชา ไม่เกิดโดย 
ฉับพลันสำหรับโยคีบุคคลบางคน แต่สำหรับโยคีบุคคลบางคนก็รวดเร็วไม่เฉื่อยชา 
เกิดโดยฉับพลัน 

ก็แหละ ธรรมอันเป็นที่สบายและไม่เป็นที่สบาย ๑ บุพกิจเบื้องต้นมีการตัด 
ปลิโพธ คือเครื่องกังวลให้สิ้นห่วง ๑ และความฉลาดในอัปปนาทั้งหลาย ๑ เหล่าใด 
ที่ข้าพเจ้าจักยกมาพรรณนาข้างหน้า ในบรรดาธรรมเหล่านั้น โยคีบุคคลใดเป็นผู้ 
ส้องเสพธรรมอันไม่เป็นที่สบาย โยคีบุคคลผู้นั้นย่อมมีปฏิปทาคือการปฏิบัติลำบาก 


10-1996 (0133-0202)8 


139 


1/5/11,2:02/\1\/เ 


















๑๔๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เป็นทุกข์ และมีอภิญญาคือการรู้แจ้งเชื่องช้า โยคีบุคคลผู้ส้องเสพธรรมอันเป็นที่ 
สบาย ย่อมมีปฏิปทาคือการปฏิบัติสะดวกสบาย และมีอภิญญาคือการรู้แจ้งอย่าง 
รวดเร็ว ส่วนโยคีบุคคลใด ในตอนต้นก่อนแต่ได้บรรลุอุปจารสมาธิ ส้องเสพธรรม 
อันไม่เป็นที่สบาย ตอนหลังจากที่บรรลุอุปจารสมาธิแล้ว ได้ส้องเสพธรรมอันเป็น 
ที่สบาย หรือในตอนต้นได้ส้องเสพธรรมอันเป็นที่สบาย ตอนหลังได้ส้องเสพธรรม 
อันไม่เป็นที่สบาย พึงทราบว่า ปฏิปทาและอภิญญาของโยคีบุคคลนั้นคละกัน อธิบายว่า 
โยคีบุคคลใดในตอนต้นส้องเสพธรรมอันไม่เป็นที่สบาย ตอนหลังได้ส้องเสพธรรมอัน 
เป็นที่สบายโยคีบุคคลนั้นมีปฏิปทาลำบากเป็นทุกข์แต่มีอภิญญาการรู้แจ้งอย่างรวดเร็ว 
ส่วนโยคีบุคคลใด ในตอนต้นส้องเสพธรรมอันเป็นที่สบาย ตอนหลังได้ส้องเสพธรรมอัน 
ไม่เป็นที่สบาย โยคีบุคคลนั้น มีปฏิปทาสะดวกสบายแต่มีอภิญญาการรู้แจ้งเชื่องช้า 
พึงทราบสมาธิที่ ๒ และที่ ๓ เพราะความคละกันแห่งสมาธิที่ ๑ และที่ ๔ ฉะนี้ 

สำหรับโยคีบุคคลผู้!ม่ได้จัดแจงทำบุพกิจเบื้องต้น มีการตัดปลิโพธเครื่องกังวล 
ให้สิ้นห่วงเป็นต้นเสียก่อน แล้วลงมือประกอบการเจริญภาวนาก็เหมือนกัน คือ 
ย่อมมีปฏิปทาการปฏิบัติลำบากเป็นทุกข์ โดยปริยายตรงกันข้าม สำหรับโยคีบุคคล 
ผู้จัดแจงทำบุพกิจให้เสร็จสิ้นแล้ว จึงลงมือประกอบการเจริญภาวนา ย่อมมีปฏิปทา 
สะดวกสบาย ส่วนโยคีบุคคลผู้ที่’ไม่’ได้เรียนอัปปนาโกศล คือความเป็นผู้ฉลาดใน 
อัปปนาให้สำเร็จก่อน ย่อมมีอภิญญาการรู้แจ้งอย่างเชื่องช้า ผู้ที่เรียนอัปปนาโกศล 
ให้สำเร็จก่อน ย่อมมีอภิญญาการรู้แจ้งอย่างรวดเร็ว 

อีกประการหนึ่ง พึงทราบประเภทของปฏิปทาและอภิญญานี้ด้วยอำนาจแห่ง 
ตัณหาและอวิชชา ๑ ด้วยอำนาจแห่งสมถาธิการและวิปัสสนาธิการ๑ ต่อไป กล่าวคือ 
โยคีบุคคลผู้อันตัณหาครอบงำ ย่อมมีปฏิปทาลำบากเป็นทุกข์ ผู้ที่ไม่ถูกตัณหาครอบงำ 
ย่อมมีปฏิปทาสะดวกสบาย และโยคีบุคคลผู้อันอวิชชาครอบงำ ย่อมมีอภิญญาเชื่องช้า 
ผู้ที่’ไม่ถูกอวิชชาครอบงำ ย่อมมีอภิญญารวดเร็ว และโยคีบุคคลผู้มีอธิการอันไม่ได้ทำ 
ไวิในสมถภาวนา ย่อมมีปฏิปทาลำบากเป็นทุกข์ ผู้มีอธิการอันได้ทำไว้แล้ว ย่อมมีปฏิปทา 
สะดวกสบาย ส่วนผู้มีอธิการอันไม่ได้ทำไวิในวิปัสสนาภาวนา ย่อมมีอภิญญาเชื่องช้า 
ผู้มีอธิการอันได้ทำไว้แล้ว ย่อมมีอภิญญารวดเร็ว 

พึงทราบประเภทของปฏิปทาและอภิญญาเหล่านี้ แม้ด้วยอำนาจแห่งกิเลสและ 
อินทรีย์ ๕ อีก กล่าวคือโยคีบุคคลผู้มีกิเลสรุนแรง แต่มีอินทรีย์ย่อหย่อน ย่อมมี 
ปฏิปทาลำบากเป็นทุกข์ และมีอภิญญาเชื่องช้า ส่วนผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้า ย่อมมี 


10-1996 (0133-0202)8 


140 


1/5/11,2:02/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


6 ) (2 6 ) 


อภิญญารวดเร็ว และโยคีบุคคลผู้มีกิเลส บางเบา มีอินทรีย์ย่อหย่อน ย่อมมีปฏิปทา 
สะดวกสบาย แต่มีอภิญญาเชื่องช้า ส่วนผู้ที่มีอินทรีย์แก่กล้า ย่อมมีอภิญญารวดเร็ว 

ด้วยประการฉะนี้ในปฏิปทาและอภิญญาเหล่านี้ โยคีบุคคลใดได้บรรลุซึ่งสมาธิ 
ด้วยปฏิปทาอันลำบากเป็นทุกข์และด้วยอภิญญาอันเชื่องช้า สมาธิของโยคีบุคคลนั้น 
เรียกว่า ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาสมาธิ โยคีบุคคลใดได้บรรลุซึ่งสมาธิด้วยปฏิปทา 
อันลำบากเป็นทุกข์และด้วยอภิญญาอันรวดเร็ว สมาธิของโยคีบุคคลนั้น เรียกว่า 
ทุกขาปฏิปทาขิปปาภิญญาสมาธิ โยคีบุคคลใดได้บรรลุซึ่งสมาธิด้วยปฏิปทาอันสะดวก 
สบายและด้วยอภิญญาอันเชื่องช้า สมาธิของโยคีบุคคลนั้น เรียกว่า สุขาปฏิปทา- 
ทันธาภิญญาสมาธิ โยคีบุคคลใดได้บรรลุซึ่งสมาธิด้วยปฏิปทาอันสะดวกสบายและ 
ด้วยอภิญญาอันรวดเร็ว สมาธิของโยคีบุคคลนั้น เรียกว่า สุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา- 
สมาธิ 

หมวดที่ ๒ ที่ว่า สมาธิมี ๔ อย่างโดยแยกเป็น ปริตตปริตตารัมมณสมาธิ 
เป็นต้นนั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ คือ เ- 

สมาธิ ๔ อย่าง ได้แก่ ปริตตปริตตารัมมณสมาธิ ๑ ปริตตอัปปมาณารีมมณ- 
สมาธิ ๑ อัปปมาณปริตตารัมมณสมาธิ ๑ อัปปมาณอัปปมาณารัมมณสมาธิ ๑ 
อธิบายว่า ในสมาธิเหล่านั้น สมาธิใดยังไม่คล่องแคลำ ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัย 
แก่ฌานเบื้องสูงขึ้นไปได้ สมาธินี้ชื่อว่า ปริตตสมาธิ คือสมาธิมีประมาณน้อย ส่วน 
สมาธิใดเป็นไปในอารมณ์ที่ไม่ได้ขยาย สมาธินั้นชื่อว่า ปริตตารัมมณสมาธิ คือ 
สมาธิมีอารมณ์มีประมาณน้อย สมาธิใดคล่องแคล่วแล้ว เจริญให้เกิดขึ้นได้ที่แล้ว 
สามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ฌานเบื้องสูงขึ้นไปได้ สมาธินี้ชื่อว่า อัปปมาณสมาธิ คือสมาธิ 
หาประมาณมิได้ และสมาธิใดเป็นไปในอารมณ์ที่ขยายแล้ว สมาธินี้ชื่อว่า อัปปมาณา- 
รีมมณสมาธิ คือสมาธิมีอารมณ์หาประมาณมิได้ ส่วนบัยที่คละกันแห่งสมาธิที่ ๑ 
และที่ ๔ ซึ่งสงเคราะห์เช้าเป็นสมาธิที่ ๒ และที่ ๓ พึงทราบโดยความคละกันแห่ง 
ลักษณะที่กล่าวแล้วดังนี้คือ สมาธิใดยังไม่คล่องแคล่ว ไม่สามารถที่จะเป็นปัจจัย 
แก่ฌานเบื้องสูงขึ้นไปได้ แต่เป็นไปในอารมณ์ที่ขยายแล้ว สมาธินี้ชื่อว่า ปริตต¬ 
อปปมาณารัมมณสมาธิ คือสมาธิมีประมาณน้อย มีอารมณ์หาประมาณมิได้ ส่วน 
สมาธิใดคล่องแคลำแล้ว สามารถที่จะเป็นปัจจัยแก่ฌานเบื้องสูงขึ้นไปได้ แต่เป็น 
ไปในอารมณ์ที่ไม่ได้ขยาย สมาธินี้ชื่อว่า อัปปมาณปริตตารัมมณสมาธิคือ สมาธิหา 
ประมาณมิได้ มีอารมณ์มีประมาณน้อย 


10-1996 (0133-0202)8 


141 


1/5/11,2:02 / \1\/เ 


















๑๔๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

หมวดที่ ๓ ที่ว่า สมาธิมี ๔ อย่าง โดยแยกเป็นองค์แห่งฌาน ๔ นั้น 
มีอรรถาธิบายดังนี้ คือ 

ปฐมฌานมีองค์ ๕ ด้วยอำนาจวิตก ๑ วิจาร ๑ ปีติ ๑ สุข ๑ สมาธิ ๑ ๑ 
ซึ่งข่มนิวรณ์ได้แล้ว เหนือจากปฐมฌานไป วิตกกับวิจารสงบลง ทุติยฌานจึงมีเพียง 
องค์ ๓ คือ ปีติ ๑ สุข ๑ สมาธิ ๑ เหนือจากทุติยฌานไป ปีติสร่างหายไป 
ตติยฌานจึงมีเพียงองค์ ๒ คือ สุข ๑ สมาธิ ๑ เหนือจากตติยฌานไปละสุขเสีย 
แต่จตุตกฌานคงมีองค์ ๒ คือสมาธิ ๑ อุเบกขาเวทนา ๑ ด้วยประการฉะนี้ 
องค์แห่งฌาน ๔ เหล่านี้จึงเป็นสมาธิ ๔ อย่าง 

สมาธิ ๔ อย่างโดยแยกเป็นองค์ฌาน ๔ ยุติเพียงเท่านี้ 

หมวดที่ ๔ ที่ว่า สมาธิมี ๔ โดยแยกเป็น หานภาคิยสมาธิ เป็นต้น มี 
อรรถาธิบายดังนี้ คือ เ- 

สมาธิ ๔ อย่าง ได้แก่ หานภาคิยสมาธิ ๑ ฐิติภาคิยสมาธิ ๑ วิเสสภาติย¬ 
ลมาธิ ๑ นิพเพธภาคิยสมาธิ ๑ อธิบายว่า ในสมาธิ ๔ อย่างนั้น พึงทราบว่า 
ที่ชื่อว่า หานภาคิยสมาธิ สมาธิเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม ด้วยอำนาจของความ 
รบกวนของธรรมเป็นข้าศึกของฌานนั้น ๆ มีนิวรณ์, วิตกและวิจาร เป็นต้น ที่ชื่อว่า 
ฐิติภาคิยสมาธิ สมาธิเป็นไปในส่วนแห่งความติดแน่น ด้วยอำนาจความติดแน่นด้วย 
สติอันสมควรแก่สมาธินั้น ที่ชื่อว่า วิเสสภาคิยสมาธิ สมาธิเป็นไปในส่วนแห่งคุณ 
วิเศษ ด้วยอำนาจเป็นเหตุบรรลุซึ่งคุณวิเศษเบื้องสูงขึ้นไป และที่ชื่อว่า นิพเพธภาคิย¬ 
ลมาธิ สมาธิเป็นไปในส่วนแห่งอันแทงทะลุสัจธรรม ด้วยอำนาจความใฝ่ใจในสัญญา 
อันประกอบด้วยนิพพิทาญาณและความเร่งเร้า เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัส 
ไว้ว่า :- 

บุคคลผู้ได้สำเร็จปฐมฌาน ความใฝ่ใจในสัญญา 
ทั้งหลายอันประกอบด้วยความหมายมั่นในกามคุณ ย่อม 
เร่งเร้ารบกวนอยู่ ปัญญาก็ยังมีส่วนแห่งความเสื่อม, สติ 


๑ องค์แห่งปฐมฌานองค์ที่ ๕ นี้ บางทีก็เรียกว่า เอกัคคตา ในที่นี้ท่านเรียกว่า สมาธิ พึงทราบว่าสมาธิกับ 
เอกัคคตา โดยความหมายเป็นอย่างเดียวกัน 


10-1996 (0133-0202)8 


142 


1/5/11,2:02/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๔๓ 


อันสมควรแก่ฌานนั้น ย่อมติดแน่น ปัญญาก็มีส่วนแห่ง 
ความติดมั่น, ความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายอันประกอบด้วย 
ฌานที่ไม่มีวิตก ย่อมเร่งเร้า ปัญญาก็มีส่วนแห่งคุณวิเศษ, 

ความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายอันประกอบด้วยญาณเป็น 
เหตุให้เบื่อหน่าย ย่อมเร่งเร้า ปัญญามีส่วนแห่งความแทง 
ทะลุสัจธรรม ประกอบด้วยธรรมอันคลายความกำหนัด ๑ 

ก็แหละ แม้สมาธิที่ประกอบด้วยปัญญานั้น ก็จัดเป็นสมาธิ ๔ อย่าง ฉะนี้ 
สมาธิ ๔ อย่างโดยแยกเป็น หานภาคิยสมาธิ เป็นต้น ยุติเพียงเท่านี้ 

หมวดที่ ๕ ที่ว่า สมาธิมี ๔ อย่างโดยแยกเป็นกามาวจรสมาธิ เป็นต้นนั้น 
มีอรรถาธิบายดังนี้ คือ เ- 

สมาธิ ๔ อย่างนั้น คือ กามาวจรสมาธิ ๑ รูปาวจรสมาธิ ๑ อรูปาวจร- 
สมาธิ ๑ อปริยาปันนสมาธิ ๑ อธิบายว่า ในสมาธิ ๔ อย่างนั้น เอกัคคตาใน 
อุปจารฌานแม้ทั้งสิ้น เรียกว่า กามาวจรสมาธิ จิตเตกัคคตาอันเป็นรูปาวจรกุศล 
เรียกว่า รูปาวจรสมาธิ จิตเตกัคคตาอันเป็นอรูปาวจรกุศล เรียกว่า อรูปาวจรสมาธิ 
จิตเตกัคคตาอันเป็นโลกุตตรกุศล เรียกว่า อปริยาปันนสมาธิ 

สมาธิ ๔ อย่างนี้โดยแยกเป็น กามาวจรสมาธิ เป็นต้น ยุติเพียงเท่านี้ 

หมวดที่ ๖ ที่ว่า สมาธิมี ๔ อย่างโดยแยกเป็นอธิบดี ๔ นั้น มีอรรถาธิบายโดย 
มีพระบาลีรับสมอ้างดังนี้ คือ เ- 

ถ้าภิกษุทำฉันทะให้เป็นอธิบดีแล้ว ได้สมาธิ ได้ภาวะที่ 
จิตมีอารมณ์อันเดียว สมาธินี้เรียกว่า ฉันทาธิปติสมาธิ 
ถ้าภิกษุทำวิริยะให้เป็นอธิบดีแล้ว ได้สมาธิ ได้ภาวะที่จิตมี 
อารมณ์อันเดียว สมาธินี้เรียกว่า วีริยาธิปติสมาธิ ถ้าภิกษุ 
ทำจิตให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้ภาวะที่จิตมีอารมณ์ 


๑ อภิ. ว. (ไทย) 0๕ /๗๙๙/๕๑๑ 


10-1996 (0133-0202)8 


143 


1/5/11,2:02/\1\/เ 



















© (5 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อันเดียว สมาธินี้เรียกว่า จิตตาธิปติสมาธิ ถ้าภิกษุทำ 
วิมังสาคือ ปัญญาให้เป็นอธิบดีแล้ว ได้สมาธิ ได้ภาวะที่ 
จิตมีอารมณ์ อันเดียว สมาธินี้เรียกว่า วิมังสาธิปติสมาธิ ๑ 

สมาธิ ๔ อย่าง โดยแยกเป็นอธิบดี ๔ ยุติเพียงเท่านี้ 

อธิบายสมาธิ ๕ อย่าง 

ในสมาธิที่แยกเป็น ๕ อย่างนั้น นักศึกษาพึงทราบภาวะที่แยกสมาธิเป็น ๕ อย่าง 
ด้วยอำนาจแห่งองค์ฌานทั้ง ๕ ในปัญจกนัยดังนี้ คือ 

ฌานที่จัดเป็น ๕ ฌานนั้น เพราะแยกทุติยฌานที่กล่าวไว่ในประเภทแห่งฌาน 
โดยจตุกกนัยเป็น ๒ ฌานอย่างนี้ คือ เป็นทุติยฌานด้วยก้าวล่วงแต่วิตก ๑ เป็น 
ตติยฌานด้วยก้าวล่วงทั้งวิตกทั้งวิจาร ๑ (นอกนั้นเหมือนในจตุกกนัย กล่าวคือ 
ปฐมฌานมีองค์ ๕ ได้แก่ วิตก, วิจาร, ปีติ, สุข, และสมาธิ. ทุติยฌานมีองค์ ๔ 
ได้แก่ วิจาร, ปีติ, สุข, และสมาธิ. ตติยฌานมีองค์ ๓ ได้แก่ ปีติ, สุข, และสมาธิ. 
จดุตถฌานมีองค์ ๒ ได้แก่ สุข และสมาธิ. ปัญจมฌานมีองค์ ๒ ได้แก่ อุเบกขา 
และสมาธิ) ก็แหละ องค์แห่งฌาน ๕ เหล่านั้น เรียกว่า สมาธิ ๕ อย่าง ด้วย 
ประการฉะนี้ 


วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๕ ที่ ๖ 

[๔๐] ก็แหละ ในปัญหา ๒ ข้อที่ว่า อะไรเป็นความเศร้าหมองของสมาธิ 
และอะไรเป็นความผ่องแผ้วของสมาธิ นี้พระผู้มีพระภาคทรงวิสัชนาไวิในญาณวิภังค์ 
แห่งคัมภีร์วิภังคปกรณ์แล้วนั้นเทียว เป็นความจริงทีเดียว ในญาณวิภังค์นั้นท่าน 
แสดงไว้ว่า ธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม ชื่อว่า สังกิเลสคือความเศร้าหมอง 
ธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งคุณวิเศษ ชื่อว่า โวทานะคือความผ่องแผ้ว ๒ 


๑ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๘'๒๕/๓๙๕', อภ. ว. (ไทย) ๓๕'/๔๓๒-๔๔๑/๓๔'๒-๓๔๖ 
๒ อภิ. ว. (ไทย) ๓๕'/๘'๒๘/๕'๒๙ 


10-1996 (0133-0202)8 


144 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


© (3ะ 


ในธรรม ๒ อย่างนั้น ธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม นักศึกษาพึง 
ทราบโดยนัยดังนี้ว่า บุคคลผูได้สำเร็จปฐมฌาน ความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายซึ่ง 
ประกอบด้วยความมุ่งนั้นในกามคุณ ย่อมรบเร้าได้อยู่ ปัญญาก็มีส่วนแห่งความเสื่อม ๑ 
อธิบายว่า โยคีบุคคลผูได้สำเร็จปฐมฌานอันไม่คล่องแคล่ว เมื่อออกจากปฐมฌาน 
นั้นแล้ว ความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลาย ซึ่งเป็นสภาวะที่ประกอบด้วยความนั้นหมาย 
ในกามคุณ ด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ย่อมรบเร้า คือกระตุ้นเตือนได้อยู่ ปัญญาในปฐมฌาน 
ของโยคีบุคคลนั้นก็เสื่อมไปด้วยอำนาจความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายที่มุ่งดิ่งไปหากามคุณ 
เพราะฉะนั้น ปัญญาจึงมีส่วนแห่งความเสื่อม 

ธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งคุณวิเศษ นักศึกษาพึงทราบโดยนัยดังนี้ว่า ความ 
ใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายอันประกอบด้วยฌานที่ไม่มีวิตก ย่อมเร่งเร้า ปัญญาก็มีส่วน 
แห่งคุณวิเศษ ๒ อธิบายว่า เมื่อโยคีผู้ฌานลาภีบุคคลนั้นใฝ่ใจถึงทุติยฌานอันไม่มีวิตก 
อยู่ ความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายซึ่งประกอบด้วยฌานอันไม , มีวิตก ด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ 
ย่อมเร่งเร้า คือกระตุ้นเตือน ซึ่งโยคีบุคคลนั้นผู้ออกจากปฐมฌานอันคล่องแคล่วแล้ว 
ทั้งนี้เพื่อต้องการที่จะบรรลุซึ่งทุติยฌานต่อไป ปัญญาในปฐมฌานของโยคีบุคคลนั้น 
ด้วยอำนาจความใฝ่ใจในสัญญาทั้งหลายที่มุ่งหน้าสู่ทุติยฌาน ชื่อว่า เป็นปัญญามี 
ส่วนแห่งคุณวิเศษ เพราะเป็นปทัฏฐานแห่งการบังเกิดขึ้นของทุติยฌาน อันนับเป็น 
คุณวิเศษ 

แต่อย่างไรก็ดี ณ ที่นี้ประสงค์เอาสมาธิซึ่งประกอบด้วยปัญญานั้น ส่วนหาน- 
ภาคิยธรรม ธรรมอันเป็นไปในส่วนแห่งความเสื่อม และวิเสสภาคิยธรรม ธรรม 
อันเป็นไปในส่วนแห่งคุณวิเศษ ในทุติยฌานเป็นต้น นักศึกษาพึงทราบโดยวิธีที่ 
กล่าวไว้แล้วในปฐมฌานนี้ 


๑ อภ. ว. (ไทย) ๓๕/๗๙๙/๕๑๑ 
๒ อภ. ว. (ไทย) ๓๕/๗๙๙/๕๑๑ 


10-1996 (0133-0202)8 


145 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















๑๔๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิสัชนาปัญหาข้อที่ ๗ ๑ 

[๔๑] ก็แหละ ในปัญหาข้อที่ว่า สมาธินั้นจะพึงเจริญภาวนาอย่างไร นั้น มี 
อรรถาธิบาย ดังต่อไปนี้ เ- 

สมาธิอันประกอบด้วยอริยมรรคนี้ใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไวิในคำมีอาทิว่า สมาธิมี ๒ 
อย่าง โดยแยกเป็น โลกิยสมาธิ ๑ โลกุตดรสมาธิ ๑ ฉะนี้ นัยแห่งการภาวนาซึ่งสมาธิ 
อันประกอบด้วยอริยมรรคนั้น ท่านสงเคราะห์เข้าไว้กับนัยแห่งปัญญาภาวนาแล้วนั้นเทียว 
เพราะว่า เมื่อปัญญาอันโยคีบุคคลภาวนาให้เกิดขึ้นแล้ว ก็เป็นอันได้ภาวนาให้สมาธิ 
นั้นเกิดขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น อริยมัคคสมาธิ , นั้น ข้าพเจ้าจะไม , ยกเอามาอธิบายไว้ 
แผนกหนึ่งต่างหากจากปัญญาภาวนาแต่ประการใดว่า อริยมัคคสมาธินั้นพึงเจริญ 
ภาวนาอย่างนี้ ๆ 


วิธีภาวนาสมาธิโดยสังเขป 

ส่วนสมาธิที่เป็นโลกิยะนี้ใด สมาธินั้นข้าพเจ้าจะยกมาอธิบายด้วยภาวนาวิธี 
ต่อไป ดังนี้ 

โยคีบุคคลชำระศีลทั้งหลายให้บริสุทธึ๋ตามบัยที่ได้แสดงมาในสีลนิเทศนั้นแล้ว 
พึงตั้งตนไว้ในศีลอันบริสุทธดีแล้วนั้น บรรดาปลิโพธเครื่องกังวล ๑๐ ประการอย่างใด 
มีอยู่แก่ตน ก็จงตัดปลิโพธเครื่องกังวลอย่างนั้นเสียให้สิ้นห่วง แล้วพึงเข้าไปหา 
กัลยาณมิตรผู้ให้ , พระกัมมัฏฐาน เรียนเอาพระกัมมัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดา 
พระกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ อันเหมาะสมแก , จริตจริยาของตน แล้วพึงออกจากวัด 
ที่ไม่สมควรแก่การที่จะภาวนาสมาธิไปอยู่ในวัดที่สมควร ครั้นแล้วพึงทำการตัดเครื่อง 
กังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นตัดเล็บโกนหนวดเป็นต้นให้สิ้นเสร็จเรียบร้อย แต่นั้นพึง 
ลงมือภาวนาสมาธินั้น ด้วยไม่ทำวิธีภาวนาทุก ๆ อย่าง ให้ขาดตกบกพร่องไป 

นี้เป็นวิธีภาวนาอย่างสังเขปในสมาธิภาวนานี้ 


๑ คำวิสัชนาปัญหาชัอนี้มีความยืดยาวมาก เพราะเป็นการแสดงถึงสมาธิภาวนาวิธีในกัมมัฏฐานทั้ง ๔๐ ประการ 
ไปจบลงในปริจเฉทที่ ๑๑ คือสมาธินิเทศ และคำวิสัชนาปัญหาข้อสุดท้าย คือ , ข้อที่ ๘ ก็อยู่ตอนท้าย 
สมาธินิเทศนั้นเหมือนกัน 


10-1996 (0133-0202)8 


146 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๔๗ 


วิธีภาวนาสมาธิโดยพิสดาร 

ส่วนวิธีภาวนาอย่างพิสดาร มีอรรถาธิบายตามลำดับ มีดังต่อไปนี้ เ- 

ปลโพธ ๑๐ อย่าง 

คำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไวิโดยสังเขปว่า บรรดาปลิโพธเครื่องกังวล ๑๐ ประการ 
อย่างใดมีอยู่แก่ตน ก็จงตัดปลิโพธเครื่องกังวลอย่างนั้นเสียให้สิ้นห่วง ดังนี้ ในคำนั้น 
มีอรรถาธิบายโดยพิสดาร ดังนี้ 

อาวาโส จ กุล 0 ลาโภ คโณ กมุมฌฺจ ปณฺจม 0 

อทฺธานํ ณาดิ อาพาโธ คนฺโถ อิทฺธีติ เต ทส ๑ 

ปลิโพธ เครื่องทำให้เกิดความกังวลนั้น มีอยู่ ๑๐ ประการ คือ 


๑. 

อาวาสปลิโพธ 

เครื่องกังวลคือที่อยู่ 

๒. 

กุลปลิโพธ 

เครื่องกังวลคือตระกูล 

๓. 

ลาภปลิโพธ 

เครื่องกังวลคือลาภสักการะ 

๔. 

คณปลิโพธ 

เครื่องกังวลคือหมู่คณะ 

๕. 

กัมมปลิโพธ 

เครื่องกังวลคือนวกรรม 

๖. 

อัทธานปลิโพธ 

เครื่องกังวลคือการเดินทาง 

๗. 

ญาติปลิโพธ 

เครื่องกังวลคือญาติ 

๘. 

อาพาธปลิโพธ 

เครื่องกังวลคือโรคภัยไข้เจ็บ 

๙. 

คันถปลิโพธ 

เครื่องกังวลคือการเล่าเรียน 

๑๐. 

อิทธิปลิโพธ 

เครื่องกังวลคือการแสดงอิทธิฤทธิ้ 

ในปลิโพธ ๑๐ ประการนั้น มีอรรถาธิบายตามลำดับ ดังนี้ 


อาวาสปลิโพธ ได้แก่เครื่องกังวลคือที่อยู่ แมีในปลิโพธอื่น ๆ มีกุลปลิโพธเป็นต้น 
ก็มีความหมายทำนองเดียวกันนี้ 


๑ วิ. อุ (บาลี) ๑/๔๕๔ 


10-1996 (0133-0202)8 


147 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















๑๔๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๑. อธิบายอาวาสปลิโพธ 

ห้องเล็ก ๆ แม้เพียงห้องเดียว บริเวณแม้เพียงแห่งเดียว หรือแม้ทั่วทั้งสังฆาราม 
เรียกว่า ที่อยู่ ที่อยู่นี้นั้นหาได้เป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุไปเสียหมดทุกรูปไม่ หากแต่ 
ภิกษุใดกำลังขวนขวายอยู่ในการก่อสร้างเป็นต้นในวัดนั้น หรือเป็นผู้สะสมสิ่งของไว้ 
มากในวัดนั้นหรือเป็นผู้มีความห่วงใยมีจิตผูกพันอยู่ด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งในวัดนั้น 
ที่อยู่ย่อมเป็นเครื่องกังวลเฉพาะแก , ภิกษุนั้น หาเป็นเครื่องกังวลแก , ภิกษุอื่นนอกนี้ก็หาไม่ 
ในประการที่ที่อยู่ไม่เป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุนี้นั้น มีเรื่องตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

เรื่องภิกษุ ๒ รูป 

ได้ยินว่า มีกุลบุตรอยู่ ๒ คน ได้พากันออกจากเมืองอนุราธปุระไปโดยลำดับ 
แล้วพากันไปบวชอยู่ ณ วัดถูปาราม ในภิกษุ ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งท่องมาติกาทั่ง ๒ 
ได้อย่างคล่องแคลำ ครั้นพรรษาครบ ๕ ปวารณาออกพรรษาแล้ว ไปอยู่ ณวัดป่า 
ชื่อปาจีนขัณฑราชี (อยู่ที่ราวป่าระหว่างหุบเขาด้านทิศตะวันออก) อีกรูปหนึ่งอยู่ที่วัด 
ถูปารามนั้นเอง ภิกษุรูปที่อยู่วัดป่าปาจีนขัณฑราชีนั้น อยู่ ณ ที่นั้นนานจนเป็น 
พระเถระ จึงคิดขึ้นมาได้ว่า “สถานที่นี้เหมาะสำหรับที่จะหลีกเร้นอยู่ ถ้ากระไร เรา 
จะบอกสถานที่นี้แก่พระสหายด้วย” เธอได้ออกจากวัดปาปาจีนขัณฑราชีนั้น ไดไป 
ถึงวัดถูปารามโดยลำดับ 

ส่วนพระเถระผู้บวชร่วมพรรษากัน ครั้นได้เห็นพระเถระอาคันตุกะกำลังเดิน 
เข้ามา จึงรีบลุกขึ้นไปทำการปฏิสันถาร ช่วยรับบาตรและจีวรทำอาคันดุกวัตรด้วย 
อัธยาศัยไมตรีอันดี พระเถระผู้อาคันตุกะ ครั้นเข้าไปพักอยู่ในเสนาสนะแล้ว จึงคิด 
ในใจว่า “บัดนี้พระสหายของเราคงจักส่งเนยใส, นั้าอ้อยหรือเครื่องดื่มมาให้เป็นแน่ 
เพราะเขาอยู่ในเมืองนี้มานานแล้ว” เมื่อพระอาคันดุกเถระไม่ได้อะไรในตอนกลางคืน 
ตามที่คิด ตกมาถึงตอนเช้าจึงคิดอีกว่า “บัดนี้พระสหายของเราคงจักส่งข้าวต้มและ 
ของเคี้ยวที่ได้รับจากอุปัฏฐากทั้งหลายมาให้” แต่แล้วก็มิได้เห็นสิ่งของนั้น จึงคิดว่า 
“ชะรอยจะไม , มีคนมาส่ง เขาคงจักถวายแก่ภิกษุผู้เข้าไป รับเองกระมัง” จึงได้ 
เข้าไปในบ้านพร้อมกับพระสหายนั้นแต่เช้าทีเดียว 


10-1996 (0133-0202)8 


148 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๔๙ 


พระเถระทั้ง ๒ นั้นพากันไปบิณฑบาตที่ถนนสายหนึ่งได้ข้าวต้มประมาณหนึ่ง 
กระบวย แล้วพากันไปนั้งดื่มข้าวต้มอยู่ที่โรงฉัน ขณะนั้น พระอาคันดุกเถระคิดว่า 
“ชะรอยข้าวต้มที่เขาถวายประจำจะไม่มี บัดนี้ มนุษย์ทั้งหลายคงจักถวายข้าวสวย 
อย่างประณีตในเวลาอาหาร” แต่แล้วก็ผิดหวัง แม่ในเวลาอาหารพระอาคันดุกเถระ 
ก็ฉันอาหารที่ไปบิณฑบาตได้มาเท่านั้น จึงถามพระเถระผู้สหายว่า “สหาย คุณเลี้ยง 
ชีวิตมาดลอดกาลด้วยทำนองนี้หรือ ?” พระเถระเจ้าถิ่นตอบว่า “ใช่แล้ว สหาย” 
พระอาคันดุกเถระจึงพูดชักชวนว่า “สหาย วัดป่าปาจีนขัณฑราชีผาสุกสบายมาก 
เรามาไปกันที่โน้นเถอะ” 

พระเถระเจ้าถิ่นออกจากเมืองทางประตูด้านทิศทักษิณ ตรงไปตามทางที่จะไป 
ยังบ้านนายช่างหม้อ ฝ่ายพระอาคันดุกเถระจึงถามว่า “สหาย คุณไปทางนี้ทำไม” 
พระเถระเจ้าถิ่นตอบว่า “ก็คุณได้กล่าวสรรเสริญวัดป่าปาจีนขัณฑราชีบักมิใช่หรือ ?” 
พระอาคันดุกเถระย้อนถามว่า “จริงละสหาย แต่ว่าบริขารที่เหลือเหืเอของคุณในที่ 
ที่คุณอยู่มานานถึงเพียงนี้ ไม่มีอะไรบ้างดอกหรือ” พระเถระเจ้าถิ่นตอบว่า “มีซิคุณ 
คือเตียงตั่งอันเป็นสมบัติของสงฆ์ แต่ของนั้นผมก็ได้เก็บงำเรียบร้อยแล้ว สิ่งอื่นไม่มี 
อะไร” พระอาคันดุกเถระพูดว่า “สหายไม้เท้า ทะนานฟ้ามัน รองเท้า และถุงย่าม 
ของผมยังอยู่ที่วัดโน้น” พระเถระเจ้าถิ่นถามขึ้นอย่างแปลกใจว่า “เออ ! คุณมาอยู่ 
เพียงวันเดียวยังเก็บสิ่งของไวิได้ถึงเท่านี้หรือ ?” 

ส่วนพระอาคันดุกเถระตอบตามตรงว่า “ใช่แล้วคุณ” ดังนี้แล้ว เกิดมีจิตเลื่อมใส 
ในพระเถระเจ้าถิ่นมาก จึงไหว้พระเถระพลางกล่าวสรรเสริญว่า “สหาย พระอย่างคุณ 
นี้ย่อมมีที่อยู่เหมือนกับวัดปาในที่ทั้วไปวัดถูปารามเป็นสถานที่บรรจุพระบรมธาตุของ 
พระพุทธเจ้าทั้ง ๔ พระองค์ คุณย่อมได้การฟังธรรมอันเป็นที่สัปปายะที่โลหปราสาท 
ได้เห็นพระมหาเจดีย์และได้เห็นพระเถระ กาลนี้ย่อมเป็นไปอยู่เหมือนกับสมัยพุทธกาล 
ขอให้คุณจงอยู่ ณ ที่วัดถูปารามนี้แหละ” ครั้นแล้วพอถึงวันที่ ๒ พระอาคันดุกเถระ 
ถือเอาบาตรและจีวรกลับไปยังวัดป่าปาจีนขัณฑราชีแต่ลำพังตนผู้เดียว ฉะนี้ 

ที่อยู่ย่อมไม่เป็นเครื่องกังวลสำหรับภิกษุผู้มีจิตไม , ติดข้องเช่นนี้ เหมือนอย่างพระ 
เถระนี้ ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0133-0202)8 


149 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















๑๕๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๒. อธิบายกุลปลิโพธ 

คำว่า ตระกูล หมายเอาตระกูลญาติหรือตระกูลอุปัฏฐาก ก็แหละ แม้ตระกูล 
อุปัฏฐากย่อมเป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุบางรูปซึ่งชอบอยู่อย่างคลุกคลีโดยนัยมีอาทิว่า 
เมื่อตระกูลอุปัฏฐากมีความสุข ภิกษุก็พลอยมีความสุขด้วย ๑ ภิกษุผู้ชอบอยู่อย่าง 
คลุกคลีนั้น เมื่อเว้นจากญาติโยมในตระกูลแล้ว แม้เพียงวัดใกล้ ๆ ก็ไม่ยอมไปฟังธรรม 
แต่ภิกษุบางรูปแม้มารดาบิดาก็ไม่เป็นเครื่องกังวล ตัวอย่างเช่น ภิกษุหนุ่มหลานของ 
พระเถระผู้อยู่ที่วัดโกรัณฑกวิหาร 


เรื่องภิกษุหนุ่ม 

ได้ยินว่า ภิกษุหนุ่มรูปนั้นไดไปยังโรหณชนบทเพื่อประสงค์จะเรียนพระบาลี 
ฝ่ายอุบาสิกาผู้เป็นพี่สาวของพระเถระซึ่งเป็นมารดาของเธอ มักเรียนถามพระเถระ 
ถึงความเป็นไปของเธออยู่เสมอนับแต่เวลาที่เธอได้จากไป พระเถระจึงคิดอยู่ว่า จักไป 
พาเอาภิกษุหนุ่มมาสักวันหนึ่ง แล้วก็ได้มุ่งหน้าไปลู่โรหณชนบท ฝ่ายภิกษุหนุ่มก็ 
บังเอิญคิดขึ้นว่า “เรา อยู่ ณ ที่นี้มานานแล้ว บัดนี้เราจักไปกราบเยี่ยมพระอุปัชฌาย์ 
และทราบข่าวคราวของโยมอุบาสิกาแล้วจึงจักกลับมา” แล้วก็ออกเดินทางจากโรหณ 
ชนบท พอดีพระเถระหลวงลุงกับพระหนุ่มหลานชายทั้งสองได้มาพบกันเข้าตรงที่ฝัง 
แม่นา พระหนุ่มหลานชายได้ทำอุปัชฌายวัตรแก่พระเถระหลวงลุง ณ โคนไม้แห่งใด 
แห่งหนึ่ง พระเถระถามว่า “คุณจะไปไหน ?” เธอจึงกราบเรียนความประสงค์ถวาย 
พระเถระให้ทราบทุกประการ พระเถระพูดกับพระหลานชายว่า “คุณทำถูกแล้ว 
แม้อุบาสิกาโยมของคุณก็ถามถึงคุณอยู่เสมอ ๆ แม้ฉันเองก็มาเพื่อประสงค์เช่นนี้ 
เหมือนกัน นิมนต์คุณไปเถิด ส่วนฉัน พรรษานี้จะจำพรรษา ณ วัดใดวัดหนึ่งใน 
ตำบลนี้” แล้วก็อนุญาตให้ภิกษุหนุ่มนั้นไป ภิกษุหนุ่มไดไปถึงวัดโกรัณฑกวิหารในวัน 
เข้าพรรษาพอดี และบังเอิญเสนาสนะที่โยมบิดาให้สร้างขึ้นไว้นั้นแลถึงแก่เธอแล้ว 

กัดมาในวันที่สอง โยมบิดาของภิกษุหนุ่มนั้นได้มาถามสงฆ์ว่า “ท่านครับ 

เสนาสนะของพวกกระผมได้แก่ภิกษุอะไร ?” ครั้นทราบว่าได้แก่ภิกษุหนุ่มผู้อาคันตุกะ 


๑ อภ. ว. (ไทย) ๓๕/๘๘๘/๕๖๐, 


10-1996 (0133-0202)8 


150 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


6 ) & ® 


จึงเข้าไปพบภิกษุนั้น นมัสการแล้วเรียนปฏิบัติว่า “คุณครับ สำหรับภิกษุผู้ทื่อยู , 'จำ 
พรรษาในเสนาสนะของพวกกระผมย่อมมีธรรมเนียมที่จะต้องปฏิบัติอยู่อย่างหนึ่ง” 
ภิกษุหนุ่มถามว่า “ธรรมเนียมที่จะต้องปฏิบัตินั้นอย่างไร อุบาสก” โยมบิดาเรียนว่า 
“ภิกษุที่อยู่จำพรรษาในเสนาสนะของพวกกระผมนั้นต้องไปรับบิณฑบาตที่เรือนของพวก 
กระผมนั้นเทียวตลอดไตรมาสสามเดือนและเมื่อออกปวารณาออกพรรษาแล้ว เวลาจะไป 
ต้องบอกลา” ภิกษุหนุ่มรับปฏิบัติตามด้วยอาการที่นึ่งเฉย ฝ่ายอุบาสกกลับไปถึงเรือน 
แล้วได้แนะนำแก่ภริยาว่า “พระผู้เป็นเจ้าอาคันตุกะรูปหนึ่งได้เข้าจำพรรษาอยูในเสนาสนะ 
ของเรา เราจะต้องอุปัฏฐากพระผู้เป็นเจ้าโดยความเคารพ” อุบาสิการับคำว่า สาธุ 
แล้วก็ได้รับหน้าที่ทำของควรเคี้ยวของควรบริโภคล้วนแต่อย่างประณีต แม้ภิกษุหนุ่ม 
ก็ได็ไปฉันที่เรือนของโยมในเวลาภัตตาหารแต่ไม่มีใครจำเธอได้เลย 

ภิกษุหนุ่มได้!ปฉันบิณฑบาตที่เรือนของโยมนั้นครบไตรมาสตามสัญญา ครั้น 
ออกพรรษาแล้วจึงบอกลาว่า “อาตมาจะลาไปละ อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย” ขณะนั้น 
หมู่ญาติของเธอได้ขอร้องว่า “ท่านครับ พรุ่งนี้จึงค่อยไปเถิด” ในวันที่สองได้นิมนต์ 
เธอให้ฉัน ณ ที่เรือนนั้นเทียว ครั้นแล้วได้บรรจุนั้ามันใส่ให้เต็มขวด ถวายฟ้าอ้อย 
งบหนึ่ง และถวายผ้ายาว ๙ คืบเสร็จแล้วจึงเรียนว่า “นิมนต์พระผู้เป็นเจ้าไปเถิด 
ขอรับ” ภิกษุหนุ่มทำการอนุโมทนาทาน แล้วก็ได้มุ่งหน้าไปสู่โรหณชนบทต่อไป 

ฝ่ายพระอุปัชฌาย์ของเธอ ปวารณาออกพรรษาแล้วก็ได้เดินสวนทางมา 
บังเอิญได้พบกับพระภิกษุหนุ่มนั้น ณ ที่ที่ได้พบกันครั้งก่อนนั้นพอดี ภิกษุหนุ่มได้ 
ทำอุปัชฌายวัตรแด่พระเถระ ณ ที่โคนไม้แห่งใดแห่งหนึ่ง ทันใดนั้น พระเถระได้ 
ถามเธอว่า “พ่อหน้างาม คุณได้พบโยมอุบาสิกาแล้วหรือ” ภิกษุหนุ่มกราบเรียนว่า 
“ขอรับผม กระผมได้พบแล้ว” ครั้นได้กราบเรียนความเป็นไปถวายพระเถระให้ 
ทราบทุกประการแล้ว ได้เอานั้ามันนั้นมาทาเท้าถวายพระเถระ ทำฟ้าปานะด้วย 
ฟ้าอ้อยงบถวาย แล้วถวายผ้าสาฎกผืนนั้นแก่พระเถระ แล้วเรียนว่า “ท่านขอรับ 
โรหณชนบทเท่านั้นเป็นที่สัปปายะสำหรับกระผม” ฉะนี้ แล้วจึงได้กราบลาไป ฝ่าย 
พระเถระครั้นมาถึงวัดโกรัณฑกวิหารแล้วในวันที่สองก็ได้เข้าไปบิณฑบาตที่บ้าน 
โกรัณฑกะ 


10-1996 (0133-0202)8 


151 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















๑๕๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ฝ่ายอุบาสิกา ได้ยืนคอยดูทางอยู่เสมอด้วยคิดว่า “พระเถระน้องชายของเรา 
คงจะพาบุตรของเรามาเดี๋ยวนี้” ครั้นได้เห็นพระเถระมาแต่รูปเดียวเท่านั้นก็สำคัญไปว่า 
“บุตรของเราชะรอยจะถึงแก่มรณภาพเสียแล้ว พระเถระนี้จึงได้มาแต่ลำพังรูปเดียว” 
แล้วจึงได้ร้องไห้รำพันต่าง ๆ ล้มฟุบลงที่แทบเท้าของพระเถระ พระเถระรู้ทันว่า 
“พระหนุ่มไม , ยอมแสดงตนให็ใคร ๆ ทราบแล้วหลบไปเสีย เพราะเป็นผู้มีความมักน้อย 
แน่นอน” จึงปลอบโยนอุบาสิกาพี่สาวให้เบาใจ แล้วเล่าเรื่องความเป็นไปให้ทราบหมด 
ทุกอย่าง พลางล้วงเอาผ้าสาฎกผืนที่ภิกษุหนุ่มถวายนั้นออกจากถลกบาตรแสดงให้ 
ดูเป็นพยาน 

อุบาสิกาเกิดความเลื่อมใสในบุตร ผินหน้าไปทางทิศที่บุตรอยู่แล้วนอนทังพาบลง ๑ 
นมัสการพลางกล่าวสรรเสริญว่า “พระผู้มีพระภาคชะรอยจะทรงทำภิกษุผู้มีปฏิปทา 
เหมือนบุตรของเรานี้เองให้เป็นพยานทางกาย แล้วจึงได้ทรงแสดงปฏิปทาในรถวินีต- 
สูตร ๒ ปฏิปทาในนาลกสูตร, ๓ ปฏิปทา'ในตุวัฎฏกสูตร ๔ และมหาอริยวังสปฏิปทา ๕ 
อันประกาศถึงความสันโดษในปัจจัย ๔ และความเป็นผู้ยินดีในการเจริญภาวนา 
บุตรของเราแม้มาฉันในเรือนของมารดาผู้บังเกิดเกล้าแท้ ๆ ถึงสามเดือน ไม่ปริปาก 
พูดเลยว่า ‘อาตมาเป็นบุตร, ท่านเป็นมารดา’ บุตรของเราเป็นมนุษย์น่าอัศจรรย์จริง ๆ 
ฉะนี้” 

ภิกษุผู้มีปฏิปทาเห็นปานฉะนี้ ไม่ต้องกล่าวถึงตระกูลอุปัฏฐากอื่นละที่จะมาเป็น 
เครื่องกังวล แม้แต่มารดาบิดาก็ไม่ต้องเป็นเครื่องกังวลเสียแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 


๑ การกราบด้วยวิธีนอนพังพาบนี้จะเรียกว่าองค์๖ หรือองค์๘ อะไรก็ตามที แต่เป็นวิธีกราบที่มีองค์มากกว่า 
องค์ ๕ ที่นิยมใช้ในเมืองไทย และยังมืคนนิยมใช้สืบมาถึงสมัยนี้เช่นกัน ครั้งหนึ่งข้าพเจ้า (ผู้ตรวจชำระ) 
เคยได้เห็นเขากราบต้นพระศรีมหาโพธี่ที่พุทธคยาประเทศอินเดียนอนพังพาบกราบคืบไปโดยทำนองนี้จน 
รอบบริเวณควงพระศรีมหาโพธึ้นั้น ไม , ใช่เป็นวิธีของคนป่าอะไรมิได้ แต่เป็นวิธีแสดงคารวะอย่างสูงนั้นเอง 
๒ ปฏิปทาว่าด้วยวิสุทธิ ๗ มาในรถวินิตสูตร ซึ่งท่านแสดงอุปมาด้วยรถโดยสาร มีระบุถึงกถาวัตถุ ๑๐ เป็น 
เบื้องต้น (ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๒/๒๗๓) 

๓ ปฏิปทาที่ทรงแสดงแก่พระนาลกเถระว่าด้วยเรื่องของมุนี (ชุ. สุ. (ไทย) ๒๕/๗๐๗/๖๖๗) 

๔ ปฏิปทาที่ทรงแสดง ว่าด้วยความมักน้อย ในตุวัฎฎกสูตร (ชุ. สุ. (ไทย) ๒๕/๙๒๓/๗๒๒) 

๕ ปฏิปทาว่าด้วยความสันโดษอันเป็นวงศ์ของพระอริยเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ (ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๙/๒๘๒, 
องฺ. จตุกุก. (ไทย) ๒๑/๒๘/๔๓) 


10-1996 (0133-0202)8 


152 


1/5/11,2:03*เห 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๕๓ 


๓. อธิบายลาภปลิโพธ 

คำว่า ลาภ หมายเอาปัจจัย ๔ ปัจจัย ๔ เหล่านั้นเป็นเครื่องกังวลอย่างไร ? 

ธรรมดาภิกษุผู้มีบุญไป ณ ที่ไหน ๆ ย่อมมีพวกมนุษย์พากันถวายปัจจัยซึ่งมี 
เครื่องบริวารเป็นอันมาก ภิกษุผู้มีบุญเช่นนั้นมัวแต่อนุโมทนาแสดงธรรมโปรดมนุษย์ 
เหล่านั้น ย่อมไม่ได็โอกาสเพื่อที่จะบำเพ็ญสมณธรรม ตั้งแต่รุ่งอรุณจนถึงปฐมยาม 
(๐๖.๐๐ น. ถึง ๒๒.๐๐ น.) ไม่ขาดจากการเกี่ยวข้องกับมนุษย์เลย พอถึงเข้าวันใหม่ 
พวกภิกษุผู้ถือการบิณฑบาตที่มักมากด้วยปัจจัยมาเรียนอีกแล้วว่า “ท่านขอรับ 
อุบาสกคนโน้น อุบาสิกาคนโน้น อำมาตย์คนโน้น ธิดาของอำมาตย์คนโน้น มีความ 
ประสงค์ที่จะได้เห็นท่าน” ภิกษุผู้มีบุญนั้นพูด'ว่า “นี่แน่คุณ ช่วยรับบาตรและจีวร 
ไว้ด้วย” แล้วก็ตระเตรียมที่จะไปอีก ฉะนั้น จึงเป็นผู้ขวนขวายในอันที่จะอนุเคราะห์ 
อุบาสกอุบาสิกาเป็นต้นตลอดกาลเป็นนิจ ปัจจัยเหล่านั้นย่อมเป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุผู้ 
มีบุญนั้นอย่างนี้ ภิกษุผู้มีบุญพึงปลีกตนจากหมู่แล้วไปอยู่ตามลำพังผู้เดียว ณ ที่ที่ 
คนทั้งหลายไม่รู้จัก จึงจักเป็นอันตัดเครื่องกังวลนั้นได้ ด้วยประการฉะนี้ 


๔. อธิบายคณปลิโพธ 

คำว่า คณะ ได้แก่คณะที่ศึกษาพระสูตรหรือคณะที่ศึกษาพระอภิธรรม ภิกษุใดมัว 
แต่สาละวนสอนพระบาลีหรืออรรถกถาอยู่แก , คณะนั้น ย่อมไม่ไดโอกาสเพื่อจะ 
บำเพ็ญสมณธรรม คณะจึงนับเป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุนั้น พึงตัดเครื่องกังวลนั้นเลีย 
ดังนี้ ล้าคัมภีร์ภิกษุเหล่านั้นเรียนไปได้แล้วเป็นส่วนมาก ที่ยังเหลือเล็กน้อย ก็พึงสอน 
คัมภีร์นั้นให้จบเลียก่อนแล้วจึงเข้าป่าบำเพ็ญสมณธรรม แต่ล้าที่เรียนไปแล้วเพียง 
เล็กน้อยที่เหลืออยู่มาก พึงเข้าไปหาอาจารย์ผู้สอนคณะรูปอื่น ภายในกำหนดโยชน์หนึ่ง 
อย่าไปเกินกว่าโยชน์หนึ่ง แล้วขอร้องว่า “ขอท่านได้กรุณาสงเคราะห์ภิกษุนักศึกษา 
เหล่านี้ด้วยพระบาลีเป็นต้นด้วยเถิด” เมื่อไม , สามารถจะทำได้อย่างนี้ พึงพูดว่า “เธอ 
ทั้งหลาย ฉันมีกิจอย่างหนึ่งอยู่ ขอให้พวกเธอจงพากันไปสู่ที่อันผาสุกตามสะดวก 
เถิด” ดังนี้ แล้วพึงปลีกตนจากคณะไปบำเพ็ญสมณธรรมส่วนตนต่อไป 


10-1996 (0133-0202)8 


153 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















©*3ะ (ธ. 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๕. อธิบายกัมมปลิโพธ 

คำว่า ก้มมะ หมายเอานวกรรมคือการก่อสร้าง ธรรมดาภิกษุผู้ทำการ 
ก่อสร้างนั้นจำต้องทราบว่าสิ่งใดที่นายช่างเป็นต้นได้ทำ สิ่งใดที่ยังไม่ได้ทำ จำต้อง 
พยายามขวนขวายในงานส่วนที่ทำเสร็จแล้วและที่ยังไม่เสร็จ ดังนั้น นวกรรมจึงเป็น 
เครื่องกังวลแก่ภิกษุผู้นวก้มมิกนั้นตลอดไป แม้ภิกษุผู้นวก้มมิกนั้นพึงตัดเครื่องกังวล 
ดังนี้ คือ ล้านวกรรมนั้นยังเหลือน้อย พึงทำเสียให้เสร็จ ล้ายังเหลืออยู่มาก 
หากเป็นนวกรรมของสงฆ์ ก็จงมอบหมายให้แก่สงฆ์ หรือแก่ภิกษุทั้งหลายผู้มีหน้าที่ 
รับภาระแทนสงฆ์ ล้าเป็นของของตนก็จงมอบให้แก , ภิกษุทั้งหลายผู้รับภาระของตน 
เมื่อไม่ได้ ภิกษุเช่นนั้น ก็จงตัดใจสละแก่สงฆ์ แล้วพึงไปบำเพ็ญสมณธรรมเถิด 

๖. อธิบายอัทธานปลิโพธ 

คำว่า อัทธานะ ได้แก่การเดินทาง จริงอยู่ ภิกษุใดมีเด็ก ๆ ที่จะบรรพชาอยู่ 
ในที่บางแห่งก็ดี มีปัจจัยลาภบางอย่างที่ควรจะได้ก็ดี ล้าเมื่อภิกษุนั้นไม่ได้ทำกิจนั้น 
ให้สำเร็จหรือยังไม่ได้ปัจจัยลาภนั้นมา ก็ไม , สามารถที่จะทำจิตให้หยุดคิดได้ แม้ถึง 
จะหลบเข้าป่าไปบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ก็ตาม จิตคิดที่จะไปเพื่อทำกิจนั้นเป็นสิ่งที่จะ 
บรรเทาโดยยาก เพราะฉะนั้น พึงไปทำกิจนั้นให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงพยายาม 
ขวนขวายในอันที่จะบำเพ็ญสมณธรรมต่อไป ได้ยินว่า งานบรรพชาเด็ก ๆ ในตระกูล 
ที่ประเทศลังกา ๑ เป็นเช่นกับงานอาวาหมงคลและวิวาหมงคล เพราะฉะนั้น จึงไม่ 
สามารถที่จะเลื่อนวันที่กำหนดไว้แล้วนั้นได้ พึงตัดเครื่องกังวลด้วยการช่วยสงเคราะห์ 
ทำกิจนั้นให้เสร็จสิ้นไป 


๗. อธิบายญาติปลิโพธ 

คำว่า ญาติ ได้แก่บุคคลมีอาทิอย่างนี้คือ ญาติในวัด ได้แก่ พระอาจารย์, พระ 
อุปัชฌาย์, ลัทธิวิหาริก, อันเตวาสิก และภิกษุผู้ร่วมอุปัชฌาย์ร่วมอาจารย์กัน ญาติ 
ในบ้าน ได้แก่!ยมมารดา, โยมบิดา และพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาว ญาติเหล่านั้น 


๑ งานบรรพชาเด็ก ๆ ที่ประเทศพม่าก็เช่นเดียวกัน เขาทำเป็นงานใหญ่เหมือนงานมงคลสมรส ขาพเจ้า 
(ผู้ตรวจชำระ) เคยได็ไปร่วมงานบรรพชาที่นครย่างกุ้งหลายครั้ง 


10-1996 (0133-0202)8 


154 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๕๕ 


ที่เจ็บไขได้ป่วย ย่อมเป็นเครื่องกังวลแก่ภิกษุนี้ เพราะฉะนั้น พึงตัดเครื่องกังวลนั้น 
ด้วยการปฏิบัติบำรุงทำญาติเหล่านั้นให้หายเป็นปกติ 

ในบรรดาญาติเหล่านั้น สำหรับพระอุปัชฌาย์อาพาธ ถ้าท่านเป็นโรคชนิด 
ที่ไม่หายเร็ว ลัทธิวิหาริกพึงอยู่ปรนนิบัติท่านแม้ถึงตลอดชีวิต บรรพชาจารย์, 
อุปสัมปทาจารย์, ลัทธิวิหาริก, อันเตวาสิกผู้ที่ตนเป็นกรรมวาจาอุปสมบทและ 
บรรพชาให้ และภิกษุผู้ร่วมพระอุปัชฌาย์กัน ก็พึงปฏิบัติตลอดชีวิตเช่นกัน ส่วน 
นิสสยาจารย์, อุทเทสาจารย์, นิสสยันเต'วาสิก, อุทเทสันเตวาสิก และภิกษุผู้ร่วม 
อาจารย์กัน พึงอยู่ปรนนิบัติตลอดเวลาที่นิสัยยังไม่ขาดและอุทเทศคือการเรียน 
พระบาลียังไม่เสร็จสิ้น แต่สำหรับผู้มีความปรารถนาอยู่ แม้จะพึงอยู่ปรนนิบัติให้ 
เลยกว่านั้นไป ก็ได้เหมือนกัน 

ในโยมหญิงโยมชาย พึงอยู่ปรนนิบัติเช่นเดียวกับพระอุปัชฌาย์ แม้ว่าท่าน 
เหล่านั้นจะดำรงอยู่ในราชสมบัติและไม่ต้องการซึ่งการปรนนิบัติบำรุงจากบุตร ก็ยัง 
ต้องทำอยู่นั้นเอง ถ้าเภสัชของท่านไม่มี พึงให้เภสัชของตนเอง แม้ของตนเองก็ไม่มี 
พึงเสาะหาด้วยภิกษาจริยาวัตรแล้วให้แก , ท่าน ส่วนพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาว 
พึงประกอบเภสัชอันเป็นของของเขาเท่านั้นให้ ถ้าของของเขาไม่มี ก็พึงให้ขอยืมของ 
ของตนไปก่อน ภายหลังเมื่อจะได้ก็พึงรับคืน เมื่อจะไม่ได้ก็ไม่ต้องทวง สำหรับสามี 
ของพี่สาวน้องสาวที่ไม่ได้เป็นญาติมาโดยกำเนิด จะประกอบเภสัชให้ก็ดี จะให้เภสัช 
ก็ดี ไม่สมควรทั้งนั้น แต่พึงมอบให้พี่สาวหรือน้องสาวไปพร้อมกับสั่งว่า จงให้แก่ 
สามีของเธอ แม่ในกรณีภริยาของพี่ชายและน้องชายที่มิได้เป็นญาติ ก็พึงปฏิบัติทำนอง 
เดียวกันนี้ ส่วนบุตรธิดาของพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวนั้น นับเป็นญาติ ของภิกษุ 
นี้นั้นเทียว เพราะฉะนั้น การที่จะประกอบยาให้เขาเหล่านั้น ย่อมเป็นสิ่งสมควร ฉะนี้ 

๘. อธิบายอาพาธปลิโพธ 

คำว่า อาพาธ ได้แก่โรคชนิดใดชนิดหนึ่ง โรคนั้นเมื่อมันเบียดเบียนอยู่ย่อมเป็น 
เครื่องกังวล เพราะฉะนั้น พึงตัดด้วยการประกอบเภสัชรักษา แต่ถ้าแม้เมื่อประกอบ 
เภสัชรักษาอยู่ชั่วกาลหนึ่งแล้วมันยังไม่หาย แต่นั้นพึงตำหนิอัตภาพว่า “ฉันไม่ใช่ทาส 
ของเธอ ไม่ใช่ผู้เลี้ยงดูเธอ เมื่อฉันขืนเลี้ยงดูเธอต่อไป ก็จะประสบทุกขไนสังสารวัฏ 
อันไม่ทราบเบื้องต้นและที่สุดเท่านั้น” ฉะนี้ แล้วพึงปลีกตนไปบำเพ็ญสมณธรรมเถิด 


10-1996 (0133-0202)8 


155 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















๑๕๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๙. อธิบายคันถปลิโพธ 

คำว่า คันถะ หมายเอาการรักษาปริยัติธรรม การรักษาปริยัติธรรมนั้นย่อมเป็น 
เครื่องกังวลแก่ภิกษุผู้ขวนขวายด้วยการสาธยายและการทรงจำเป็นต้น แต่ย่อมไม่ 
เป็นเครื่องกังวลสำหรับภิกษุผู้!ม , ขวนขวายนอกนี้ ในกรณีที่การรักษาปริยัติธรรมไม , 
เป็นเครื่องกังวลนั้น มีเรื่องตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

เรื่องพระมัชฌิมภาณกเทวเถระ 

ได้ยินว่า พระมัชฌิมภาณกเท'วเถระ'นั้น ไปยังสำนักของพระมลยวาสิเทวเถระ 
แล้วขอพระกัมมัฏฐาน พระมลยวาสิเทวเถระได้สอบถามว่า “อาวุโส ในทางพระ 
ปริยัติธรรมนั้น คุณได้ศึกษามาอย่างไร ?” พระมัชฌิมภาณกเทวเถระเรียนว่า 
“กระผมชำนาญคัมภีร์มัชฌิมนิกายขอรับ” พระมลยวาสิเทวเถระชี้แจงว่า “อาวุโส 
ชื่อว่าคัมภีร์มัชฌิมนิกายนั้นเป็นสิ่งยากที่จะรักษาอยู่ เมื่อขณะสาธยายมูลปัณณาสกะ 
อยู่นั้น มัชฌิมปัณณาสกะย่อมแทรกมาโดยพลั้งเผลอ เพราะสุตตบทและวาระทั้งหลาย 
คล้าย ๆ กัน เมื่อขณะสาธยายมัชฌิมปัณณาสกะอยู่นั้น อุปริปัณณาสกะย่อมหลง 
แทรกมา คุณจักมีโอกาสทำกัมมัฏฐานที่ไหน” พระมัชฌิมภาณกเทวเถระเรียนรับรอง 
ว่า “ไม่เป็นไร ขอรับ กระผมได้กัมมัฏฐานในสำนักของท่านไปแล้ว จักไม่ดูพระคัมภีร์ 
อีกต่อไป” หลังจากรับเอาพระกัมมัฏฐานไปแล้ว พระเถระมิได้ทำการสาธยายเป็น 
เวลาถึง ๑๙ พรรษา ครั้นต่อมาพรรษาที่ ๒๐ ท่านก็ได้บรรลุพระอรหัต ท่านได้พูด 
กับภิกษุที่มาหาเพื่อต้องการให้สาธยายว่า “อาวุโสทั้งหลาย ผมไม , ได้ดูพระปริยัติมา 
ถึง ๒๐ พรรษาแล้ว ก็แต่ว่า ผมได้ทำการสิ่งสอนมาแล้ว ท่านทั้งหลายลองเริ่มสาธยาย 
ณ ตรงนี้” ครั้นแล้วพระเถระก็มิได้มีความสงสัยในพยัญชนะเพียงตัวเดียวตั้งแต่ต้น 
จนจบ 


เรื่องพระนาคเถระ 

แม้พระนา คเถระผู้อาคัยอยู่วัดป่า กรุฬิยคีรี ก็ได้ทอดทิ้งพระปริยัติธรรมไปน่าเพ็ญ 
สมณธรรมถึง ๑๘ พรรษา ครั้นต่อมาท่านได้แสดงคัมภีร์วัตถุกถาแก , ภิกษุทั้งหลาย 
เมื่อภิกษุเหล่านั้นได้นำไปเทียบเคียงดูกับที่พวกพระเถระผู้คามวาสีแสดง ก็ปรากฏว่า 
ที่มาโดยผิดลำดับนั้นแม้เพียงปัญหาข้อเดียวก็มิได้มี 


10-1996 (0133-0202)8 


156 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๕๗ 


เรื่องพระจูฬาภยเถระ 

แม้ที่วัดมหาวิหาร ก็มีพ'ระเถระรูปหนึ่ง 1 ซื่อจูฬาภยะ ทรงจำพระไตรปิฎก แต่ 
ไม่ได้เรียนคัมภีร์อรรถกถาเลย แล้วไดํให้ดีกลองสุวรรณเภรีประกาศว่า “ข้าพเจ้าจัก 
แสดงพระไตรปิฎก ณ สนามแห่งพุทธบริษัทผู้เรียนนิกาย ๕” ภิกษุสงฆ์ได้กล่าวเตือนว่า 
“พระบาลีของพวกอาจารย์ที่ไหนกน คุณจงแสดงเฉพาะพระบาลีที่เรียนมาจากสำนัก 
อาจารย์ของตนเท่านั้นที่จะแสดงนอกลู่นอกทางไปนั้น พวกเราจะไม่ยอมเป็นอันขาด” 

ฝ่ายพระอุปัชฌาย์ เมื่อพระจูฬาภยเถระนั้นมายังที่อุปัฏฐาก จึงได้สอบถามว่า 
“อาวุโส เธอให้ตีกลองประกาศหรือ ?” พระจูฬาภยเถระเรียน'ว่า “ใช่แล้ว ขอรับ” 
พระอุปัชฌาย์ซักว่า “เธอให้ตีกลองประกาศทำไม ?” พระจูฬาภยเกระเรียนว่า 
“กระผมจักแสดงพระปริยัติธรรม ขอรับ” พระอุปัชฌาย์จึงลองตั้งปัญหาถามว่า 
“นี่แน่อาวุโส อภยะ ธรรมบทนี้อาจารย์ทั้งหลายอธิบายอย่างไร ?” พระจูฬาภยเกระ 
เรียนตอบว่า “อธิบายอย่างนี้ขอรับ” พระอุปัชฌาย์ด้านว่า “หึง หึง” พระจูฬาภย 
เถระได้เรียนตอบโดยปริยายอื่น ๆ อีกถึง ๓ ครั้ง ว่า “อาจารย์ทั้งหลายอธิบาย 
อย่างนี้ ๆ ขอรับ” พระอุปัชฌาย์คัดด้านว่า “หึง หึง หมดทุกปริยาย” แล้วกล่าว 
แนะนำว่า “อาวุโส อภยะ ที่เธอตอบครั้งแรกนั้นถูกแล้ว เป็นกถามรรค ของอาจารย์ล่ะ 
แต่เพราะเหตุที่เธอไม่ได้เรียนต่อปากของอาจารย์ เธอจึงไม่อาจตั้งหลักอยู่ได้ว่า 
อาจารย์ทั้งหลายอธิบายอย่างนี้ เธอจงไปเถิด ไปเรียนในสำนักของพระอาจารย์ 
ทั้งหลายผู้ควรจะสอนเธอได้” พระจูฬาภยเกระเรียนถามพระอุปัชฌาย์ว่า “กระผม 
ควรจะไปเรียน ณ ที่ไหนขอรับ” พระอุปัชฌาย์ได้แนะนำว่า “พระเถระชื่อมหาธัมมรักขิตะ 
เป็นผู้ทรงจำพระไตรปิฎกได้อย่างครบล้วน อยู่ที่วัดตุลาธารปัพพตวิหาร ในโรหณชนบท 
ฝังแม่นั้าฟากโน้น เธอจงไปยังสำนักของท่านนั้นเถิด” 

พระจูฬาภยเกระรับคำพระอุปัชฌาย์ว่า “สาธุ ขอรับ” กราบลาพระอุปัชฌาย์ 
แล้วพร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ ได้ตรงไปยังสำนักของพระธัมมรักขิตเถระ ครั้นไปถึง 
กราบนมัสการแล้วก็ได้นั้งคอยโอกาสอยู่ ขณะนั้น พระเถระจึงทักขึ้นว่า “เธอมา 
ทำไม” พระจูฬาภยเถระเรียน'ว่า “กระผมมาเพื่อฟังธรรม ขอรับ” พระเถระให์โอกาส 
ว่า “อาวุโส อภยะ นักศึกษาทั้งหลายพากันเรียนถามผมแต่ในคัมภีร์ทีฆนิกายและ 
มัชฌิมนิกายตลอดกาล ส่วนคัมภีร์ที่เหลือผมไม่ได้ดูมาเป็นเวลาประมาณ ๓๐ 
พรรษาแล้ว แต่ไม่เป็นไร คุณจงช่วยสอนธรรมในสำนักของผมเวลากลางคืนก็แล้วกัน 
ส่วนเวลากลางวันผมจักแสดงธรรมให้คุณฟัง” พระอภยเถระรับคำพระเถระว่า “สาธุ 
ขอรับ” แล้วได้ปฏิบัติตามที่ได็ให้ปฏิญญานั้นทุกประการ 


10-1996 (0133-0202)8 


157 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















๑๕๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ชาวบ้านทั้งหลายไดให้สร้างมณฑป (ปะรำ) ขนาดใหญ่ขึ้นที่ตรงประตูบริเวณ 
แล้วได้พากันมาฟังธรรมทุก ๆ วัน ในเวลากลางคืนพระเถระก็ได้สอนธรรมเหมือนกัน 
เมื่อพระธัมมรักขิตเถระแสดงธรรมอยู่ในเวลากลางวันนั้น ครั้นทำให้การแสดงธรรม 
จบลงโดยลำดับแล้ว จึงลงจากตั่งมานั้งบนเสื่อ ณ ที่ใกล้พระอภยเถระแล้วพูดว่า 
“อาวุโส อภยะ คุณจงสอนกัมมัฏฐานให้แก่ฉันด้วย” พระอภยเถระเรียนว่า “ท่านพูด 
อะไรขอรับ กระผมฟังธรรมอยู่ในสำนักของท่านแท้ ๆ มิใช่หรือ ? จักให้กระผม 
สอนธรรมที่ท่านได้ทราบแล้วอย่างไร” ลำดับนั้น พระเถระได้พูดกับพระอภยเถระว่า 
“ชื่อว่าทางของผู้บรรลุถึงธรรมแล้วนี้ มันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง” ได้ยินว่า เวลานั้น 
พระอภยเถระนั้นเป็นพระโสดาบันอริยบุคคล เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจึงได็ให้พระกัมมัฏฐาน 
แก่พระมหาธัมมรักขิตเถระนั้น ครั้นแล้วก็ได้กลับมาสอนธรรมประจำอยู่ที่โลหะปราสาท 
ต่อมาท่านได้ทราบข่าวว่า พระเถระปรินิพพานเสียแล้ว ครั้นท่านได้ทราบข่าวดังนั้น 
จึงบอกศิษย์ว่า คุณช่วยหยิบจีวรมาให้ที ท่านห่มจีวรอย่างเป็นปริมณฑลเพื่อแสดง 
คารวะแก่พระอาจารย์ แล้วกล่าวสรรเสริญคุณของพระอาจารย์ในทำมกลางภิกษุ 
ทั้งหลายว่า “อาวุโสทั้งหลาย พระอรหัตมรรคเป็นคุณสมควรแก่พระอาจารย์ของเรา 
พระอาจารย์ของเราเป็นบุคคลที่ซื่อตรง ด้วยไม่มีมารยาสาไถย เป็นบุรุษอาชาไนย 
พระอาจารย์ของเรานั้นท่านลงจากตั่งมานั้งบนเสื่อ ณ ที่ใกล้เราผู้เป็นธัมมันเตวาสิก 
ของท่าน แล้วพูดว่า ‘คุณจงสอนพระกัมมัฏฐานให้แก , ฉัน , ฉะนี้ อาวุโสทั้งหลาย 
พระอรหัตมรรคเป็นคุณอันสมควรแก่พระเถระโดยแท้” 

คันถะ คือการรักษาปริยัติธรรม ย่อมไม่เป็นเครื่องกังวลสำหรับภิกษุทั้งหลายผู้ 
มีคุณสมบัติเห็นปานดังนี้ ด้วยประการฉะนี้ 

6)0* อธิบายอิทธิปลิโพธ 

คำว่า อิทธิ หมายเอาอิทธิฤทธิ้อันเป็นของปุถุชน ก็แหละ อิทธิฤทธิ้ของ 
ปุถุชนนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่รักษาได้ยาก เหมือนทารกที่ยังนอนหงาย และเหมือนข้าว 
กล้าที่ยังอ่อน ย่อมเสื่อมไปได้ด้วยเหตุเพียงเล็กน้อยเท่านั้น แต่ว่าอิทธิฤทธิ้ปุถุชน 
นั้นเป็นเครื่องกังวลแก่วิปัสสนาเท่านั้น หาเป็นเครื่องกังวลแก่สมาธิไม่ เพราะต้อง 


10-1996 (0133-0202)8 


158 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


© 6* 


ผ่านสมาธิมาแล้วจึงจะได้บรรลุถึงอิทธิฤทธี้ อธิบายว่า อิทธิฤทธิ้นั้นเป็นเครื่องกังวล 
แก่วิปัสสนาสำหรับโยคีบุคคลผู้เป็นสมถยานิก มิได้เป็นเครื่องกังวลสำหรับโยคีบุคคล 
ผู้เป็นวิปัสสนายานิกเพราะว่าโดยมากโยคีบุคคลผู้ได้ฌานแล้วย่อมเป็นสมถยานิกทั้งนั้น 
เพราะฉะนั้น โยคีบุคคลผู้ต้องการวิปัสสนาจึงจะต้องตัดอิทธิปลิโพธ ส่วนปลิโพธที่ 
เหลืออีก ๙ อย่าง โยคีบุคคลผู้ต้องการสมถะนอกนี้จำต้องตัด ด้วยประการฉะนี้ 

อรรถาธิบายความอย่างพิสดารในปลิโพธกถา อันเป็นประการแรก ยุติเพียงเท่านี้ 

กัมมัฏฐาน ๒ อย่าง 

[๔๒] แหละในหัวข้อสังเขปที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า พึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้ให้ 
พระกัมมัฏฐาน ฉะนี้ มีอรรถาธิบายโดยพิสดารดังต่อไปนี้ 

กัมมัฏฐานมี ๒ อย่าง คือ สัพพัดถกกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานที่ปรารถนาเป็น 
เบื้องต้น ในการบำเพ็ญกัมมัฏฐานทั้งปวง ๑ ปาริหาริยกัมมัฏฐาน กัมมัฏฐานที่จำ 
ต้องรักษาอยู่เป็นนิจ ๑ ใน ๒ อย่างนั้น ที่ชื่อว่า สัพพัดถกกัมมัฏฐาน ได้แก่ ความมี 
เมตตาในหมู่ภิกษุเป็นต้น ๑ กับมรณสติ คือการระลึกถึงความตาย ๑ ฝ่าย เกจิอาจารย์ 
พวกหนึ่ง หมายเอาอสุภสัญญา คือความสำคัญเห็นในแง่ที่ไม่สวยไม่งาม 

อธิบายว่า อันภิกษุผู้บำเพ็ญกัมมัฏฐานนั้น ชั้นต้นต้องกำหนดเสียก่อนแล้วจึง 
เจริญเมตตาไปในหมู่ภิกษุซึ่งอยู่ในเขตว่า ภิกษุที่อยู่ในวัดนี้ทั้งหมด จงมีความสุขเถิด 
อย่าได้เบียดเบียนกันเลย แต่นั้นพึงเจริญเมตตาไปในเทวดาทั้งหลายที่อยู่ในเขต แต่นั้น 
พึงเจริญไปในชนผู้เป็นใหญ่ในโคจรคาม คือหมู่บ้านที่ไปรับบิณฑบาต แต่นั้นพึงเจริญ 
ไปในสัตว์ทุกชนิดนับแต่มนุษย์ทั้งหลายซึ่งอยู่ในโคจรคามนั้น 

โดยเหตุที่ภิกษุผู้บำเพ็ญกัมมัฏฐานนั้นมีเมตตาจิตในหมู่ภิกษุชื่อว่าทำให้หมู่ภิกษุ 
ที่อยู่ร่วมกันนั้นเกิดมีจิตใจนุ่มนวลในตน แต่นั้นภิกษุเหล่านั้นก็จะมีการอยู่ร่วมกัน 
อย่างสบายกับภิกษุผู้บำเพ็ญกัมมัฏฐานนั้น โดยเหตุที่เธอมีเมตตาจิตในเทวดาทั้งหลาย 
ซึ่งอยู่ในเขต พวกเทวดาผู้ที่เธอทำใหัมีจิตใจอันนุ่มนวลแล้วนั้น ก็จะทำหน้าที่รักษา 
เธอเป็นอย่างดี ด้วยการรักษาอันเป็นธรรม โดยเหตุที่เธอมีเมตตาจิตในชนผู้เป็นใหญ่ 


10-1996 (0133-0202)8 


159 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















๑๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ในโคจรคาม พวกชนผู้เป็นใหญ่ที่เธอทำให้เป็นผู้มีจิตอันนุ่มนวลแล้วนั้น ก็จะช่วยรักษา 
เครื่องบริขารเป็นอย่างดี ด้วยการรักษาอันเป็นธรรม โดยเหตุที่เธอมีเมตตาจิตใน 
มนุษย์ทั้งหลายในโคจรคามนั้น พวกมนุษย์ทั้งหลายที่เธอทำให้เป็นผู้มีความเลื่อมใส 
แล้วนั้น ก็จะไม่ข่มเหงเบียดเบียน โดยเหตุที่เธอมีเมตตาจิตในสรรพสัตว์ทุกชนิดนั้น 
เธอก็จะเป็นผู้มีอันเที่ยวไปไม่เดือดร้อนในที่ทั้งปวง 

ก็แหละ เมื่อภิกษุผู้บำเพ็ญกัมมัฏฐานนั้นครุ่นคิดพิจารณาอยู่ด้วยมรณสติว่า เรา 
จะต้องตายอย่างแน่นอน ฉะนี้ เธอก็จะงดเว้นอเนสนาคือการแสวงหาอันไม่สมควร 
เสีย จะมีความสังเวชสลดใจเพิ่มพูนทวียิ่ง ๆ ขึ้นไป ย่อมจะเป็นผู้มีจิตไม , ท้อถอยใน 
สัมมาปฏิบัติ 

แหละเมื่อเธอมีจิตสั่งสมอบรมดีแล้วด้วยอสุภสัญญา แม้อารมณ์อันเป็นทิพย์ 
ก็จะครอบงำจิตด้วยอำนาจแห่งความโลภไม่ได้ ฉะนี้แล 

กัมมัฏฐาน ๒ อย่างมีเมตตากัมมัฏฐานเป็นต้นนั้น เรียกว่า สัพพัตถกกัมมัฏฐาน 
เพราะเป็นกัมมัฏฐานที่ต้องการปรารถนาด้วยการอาเสวนะเบื้องต้นในการบำเพ็ญ 
กัมมัฏฐานทั้งปวง ด้วยเป็นกัมมัฏฐานที่มีอุปการะมากดังพรรณนามาอย่างหนึ่ง 
เพราะเป็นเหตุให้สำเร็จแก , การประกอบภาวนาอันที่ตนประสงค์อย่างหนึ่ง 

แหละในบรรดากัมมัฏฐาน ๔๐ ประการนั้น กัมมัฏฐานบทใดเหมาะสมแก่ 
จริยาของโยคีบุคคลใด กัมมัฏฐานบทนั้นเรียกว่า ปาริหาริยกัมมัฏฐาน เพราะเหตุ 
ที่โยคีบุคคลนั้นจะต้องรักษาไว้เป็นนิจอย่างหนึ่ง เพราะเป็นปท้ฏฐานแก , ภาวนากรรม 
ขั้นสูง ๆ ขึ้นไปอย่างหนึ่ง 


อาจารย์ผู้ให้กัมมัฏฐาน 

ท่านผู้ใดก็ตามที่ให้กัมมัฏฐานทั้ง ๒ อย่างที่กล่าวแล้วนี้ได้ ท่านผู้นี้แหละชื่อว่า 
ผู้สามารถให้พระกัมมัฏฐาน ตามที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ข้างต้นนั้น ผู้ประสงค์จะเจริญ 
กัมมัฏฐานพึงเข้าไปหาท่านผู้เช่นนั้นนั้นเทียว 

ส่วนคำว่า กัลยาณมิตร นั้น หมายเอากัลยาณมิตรผู้ที่ดำรงตนอยู่ในฝ่ายข้างดี 
มีจิตมุ่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติประจำตนมีอาทิอย่างนี้ คือ 


10-1996 (0133-0202)8 


160 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๖ ๑ 


ปีโย ครุ ภาวน[ย วตฺตา จ วจนกฺขโม 

คมฺภีรณจ กถ 0 กตฺตา โน จฏฺซิาเน นิโยซโก ๑ 

๑. มีคุณสมบัติเป็นที่รัก 

๒. มีคุณสมบัติเป็นที่น่าเคารพ 

๓. มี คุณสมบัติเป็น ที่ น่าสรรเสริญ 

๔. เป็นผู้สามารถว่ากล่าวตักเตือน 

๔. เป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำตํ่า ๆสูงๆ ได้ 

๖. เป็นผู้สามารถชี้แจงถ้อยคำที่สุขุมลุ่มลึกได้ และ 

๗. เป็นผู้!ม่แนะนำในทางที่ไม่สมควร 

อธิบายลักษณะกัลยาณมิตร 

อธิบายว่า ท่านผู้เป็นกัลยาณมิตรนั้น ย่อมเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศรัทธา ๑ 
สมบูรณ์ด้วยศีล ๑ สมบูรณ์ด้วยสุตะ ๑ สมบูรณ์ด้วยจาคะ ๑ สมบูรณ์ด้วยวีริยะ ๑ 
สมบูรณ์ด้วยสติ ๑ และเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญา ๑ คือย่อมเชื่อนั้นต่อความตรัสรู้ 
ของพระตถาคตเจ้าและเชื่อนั้นต่อกรรมและผลแห่งกรรมด้วยศรัทธาสมบัติ ไม่ยอม 
ปล่อยวางการแสวงหาประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอันเป็นเหตุแห่งสัมมาสัมโพธิญาณ 
ด้วยศรัทธาสมบัตินั้น ย่อมเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่น่าสรรเสริญ เป็นผู้ทักท้วง 
ตำหนิโทษว่ากล่าว เป็นผู้อดกลั้นต่อถ้อยคำของสัตว์ทั้งหลายได้ด้วยศีลสมบัติ เป็น 
ผู้สามารถชี้แจงถ้อยคำอันลุ่มลึก ซึ่งประกอบด้วยสัจธรรมและปฏิจจสมุปปาทธรรม 
เป็นต้นด้วยสุตสมบัติ เป็นผู้มักน้อย สันโดษ ชอบสงัด ไม , คลุกคลีกับหมู่คณะด้วย 
จาคสมบัติ เป็นผู้เพียรพยายามในการปฏิบัติทั้งที่เป็นประโยชน์ตนและประโยชน์คนอื่น 
ด้วยวีริยสมบัติ เป็นผู้มีสติตั้งนั้นในทางดีด้วยสติสมบัติ เป็นผู้มีจิตไม่คิดฟ้งมีจิตนั้นคง 
ด้วยสมาธิสมบัติ และรู้แจ้งชัดไม่วิปริตผิดเพี้ยนด้วยปัญญาสมบัติ ท่านผู้ประกอบ 
ด้วยคุณสมบัติเห็นปานนี้นั้น ย่อมสอดส่องมองเห็นคติแห่งกุศลธรรมและอกุศลธรรม 


๑ องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๓๗/๕๗ 


10-1996 (0133-0202)8 


161 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















๑๖๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ด้วยสติ รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษของสัตว์ทั้งหลายตามเป็นจริงด้วยปัญญา 
มีจิตแน่วแน่อยู่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นโทษนั้นด้วยสมาธิ ช่วยกำจัดสิ่งที่เป็นโทษ 
พยายามชักจูงแนะนำสัตว์ทั้งหลายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยวีริยะ ฉะนี้ 


กัลยาณมิตรตัวอย่าง 

ก็แหละ กัลยาณมิตรผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติทุก ๆ ประการนั้น คือ พระส้มมา- 
สมพุทธเจ้า โดยมีพระบาลีรับรองว่า 

อานนท์ สัตว์ทั้งหลายผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา ย่อม 
พ้นจากชาติความเกิดได้ ด้วยอาศัยกัลยาณมิตรคือเรา 
ตถาคตนั่นเทียว ๑ 

เพราะเหตุดังนั้น เมื่อพระสัมมาส้มพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่นั้น การเรียนเอา 
พระกัมมัฏฐานในสำนักของพระผู้มีพระภาคนั้นนั้นแลเป็นประเสริฐที่สุด แต่เมื่อ 
พระพุทธองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้ว ในบรรดาพระมหาสาวก ๘๐ องค์ องค์ใดยัง 
มีชนมายุอยู่ การเรียนเอาพระกัมมัฏฐานในสำนักของพระมหาสาวกองค์นั้น ย่อม 
เป็นการสมควร เมื่อพระมหาสาวกนั้นไม่มีอยู่แล้ว ก็พึงเรียนเอาในสำนักของพระ 
อรหันตขีณาสพองค์ที่ได้ฌานจตุกกนัยหรือฌานปัญจกนัย ด้วยพระกัมมัฏฐานบทที่ 
ตนประสงค์จะเรียนเอานั้น แล้วเจริญวิปัสสนาซึ่งมีฌานเป็นปทัฏฐาน จนได้บรรลุถึง 
ซึ่งความสิ้นสุดแห่งอาสวกิเลสนั้นเถิด 

ถาม - ก็แหละ พระอรหันตขีณาสพนั้น ท่านประกาศตนให้ทราบหรือว่าท่าน 
เป็นพระขีณาสพ ? 

ตอบ - จะต้องตอบทำไม เพราะพระอรหันตขีณาสพนั้น ท่านรู้ถึงภาวะที่ผู้จะ 
ทำความเพียรแล้วย่อมแสดงตนให้ทราบด้วยความอาจหาญและรื่นเริง โดย 1 ชี้ให้เห็น 
ถึงภาวะแห่งการปฏิบัติไม่เป็นโมฆะ พระอัสสคุตตเถระรู้ว่า ภิกษุนี้เป็นผู้จะทำกัมมัฏฐาน 
ฉะนี้แล้ว ท่านปูลาดแผ่นหนังไว้บนอากาศแล้วนั้งขัดสมาธิอยู่บนแผ่นหนังนั้น บอก 
พระกัมมัฏฐานแก , ภิกษุผู้ปรารภพระกัมมัฏฐานแล้ว มิใช่หรือ ? 


๑ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑'๒๙/๑๕๒, สํ. ม. (ไทย) ๑๙/'๒/๓ 


10-1996 (0133-0202)8 


162 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๖๓ 


เพราะเหตุฉะนั้น ถ้าโยคีบุคคลได้พระอรหันตขีณาสพ ข้อนั้นนับว่าเป็นบุญ 
แต่ถ้าหาไม่ได้ พึงเรียนเอาพระกัมมัฏฐานในสำนักของท่านผู้ทรงคุณสมบัติเหล่านี้ 
โดยจากก่อนมาหลังคือ พระอนาคามี พระสกทาคามี พระโสดาบัน ปุถุชนผู้!ด้ฌาน 
ท่านผู้ทรงจำปิฎกทั้งสาม ท่านผู้ทรงจำปิฎกสอง ท่านผู้ทรงจำปิฎกหนึ่ง แม้เมื่อ 
ท่านผู้ทรงจำปิฎกหนึ่งก็ไม่มี ท่านผู้!ดมีความชำนาญแม้เพียงสังคีติอันเดียวพร้อมทั้ง 
อรรถกถา และเป็นผู้มีความละอายด้วย พึงเรียนกัมมัฏฐานในสำนักของท่านผู้นั้นเถิด 
ด้วยว่าบุคคลผู้มีลักษณะเห็นปานฉะนี้ ชื่อว่าเป็นผู้รักษาประเพณี เป็นอาจารย์ผู้ยึดถือ 
มติของอาจารย์ ไม่ใช่ผู้ถือมติของตนเองเป็นใหญ่ เพราะเหตุฉะนี้แหละ พระเถระ 
ในปางก่อนทั้งหลาย จึงได้กล่าวประกาศไว้ถึง ๓ ครั้งว่า ท่านผู้มีค'วามละอาย'จัก 
รักษา, ท่านผู้มีความละอายจักรักษา, ท่านผู้มีความละอายจักรักษา ฉะนี้ 

ก็แหละ ในบรรดากัลยาณมิตรเหล่านั้น กัลยาณมิตรที่เป็นพระอรหันตขีณาสพ 
เป็นอาทิ ที่ข้าพเจ้ากล่าวมาในตอนต้น ท่านย่อมบอกพระกัมมัฏฐานใหั!ด้เฉพาะแต่ 
แนวทางที่ท่านได้บรรลุมาด้วยตนเองเท่านั้น ส่วนกัลยาณมิตรผู้เป็นพหุสูต เพราะ 
เหตุที่พระบาลีและอรรถกถาอันเป็นอุปการะแก่กัมมัฏฐานเป็นสิ่งที่ท่านได้เข้าไปหา 
พระอาจารย์นั้น ๆ แล้วเรียนเอาอย่างขาวสะอาด ไม่มีชัอเคลือบแคลงสงสัยเหลืออยู่ 
ท่านจึงเลือกสรรเอาแต่สูตบทและเหตุอันคล้อยตามสุตบทซึ่งสมควรแก่กัมมัฏฐาน 
นั้น ๆ จากนิกายนี้บ้างโน้นบ้าง แล้วเอามาปรับปรุงให้เป็นที่สะดวกสบายเหมาะสม 
แก่โยคีบุคคลผู้ที่ท่านจะให้กัมมัฏฐาน แสดงวิธีแห่งกัมมัฏฐานให้เห็นแนวทางอย่าง 
กว้างขวาง เป็นดุจพญาข้างบุกไปในสถานที่รกชัฏ จึงจักบอกกัมมัฏฐาน 

เพราะเหตุฉะนั้น โยคีบุคคลพึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้!ห้พระกัมมัฏฐาน ซึ่งมี 
คุณสมบัติเห็นปานฉะนี้ ทำวัตรปฏิบัติแก , ท่านแล้ว พึงเรียนเอาพระกัมมัฏฐานเถิด 


ระเบียบเข้าหาอาจารย์ผู้กัลยาณมิตร 

แหละถ้าโยคีบุคคลได้กัลยาณมิตรนั้นในวัดเดียวกัน ข้อนั้นนับว่าเป็นบุญ แต่ถ้า 
หาไม่ได้ ท่านอยู่ ณ วัดใดก็พึงไป ณ ที่วัดนั้น และเมื่อไปนั้น อย่าล้างเท้า อย่าทา 
ฟ้ามัน อย่าสวมรองเท้า อย่ากั้นร่ม อย่าให้ศิษย์ช่วยถือทะนานฟ้ามันและฟ้าผึ้ง 
ฟ้าอ้อยเป็นต้น อย่าไปอย่างมีอันเตวาสิกห้อมล้อม แต่พึงไปอย่างนี้ คือ พึงทำ 


10-1996 (0133-0202)8 


163 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















๑๖๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

คมิก'วัตร (วัตรของผู้เตรียมจะไป) ให้เสร็จบริบูรณ์แล้วถือเอาบาตรและจีวรของตน 
ด้วยตนเองไป เมื่อแวะพัก ณวัดใด ๆ ในระหว่างทาง พึงทำวัตรปฏิบัติ ณ วัดนั้นๆ 
ตลอดไป คือในเวลาเข้าไป พึงทำอาคันดุกวัตร ๑ ในเวลาจะออกมา พึงทำคมิกวัต ๒ 
ให้บริบูรณ์ พึงมีเครื่องบริขารเพียงเล็กน้อยและมีความประพฤติอย่างเคร่งครัดที่สุด 

ก่อนแต่จะเข้าไปสู่วัดนั้น พึงให้ทำไม้ชำระฟันให้เป็นกัปปิยะสมควรแก่ที่จะ 
ใขได้เสียแต่ในระหว่างทาง แล้วพึงถือเข้าไป และอย่าไดไปแวะพัก ณ บริเวณอื่น 
ด้วยตั้งใจว่าจะพักสักครู่หนึ่งล้างเท้าทานั้าม้นเท้าเป็นต้นแล้วจึงจะไปสำนักของอาจารย์ 
เพราะเหตุไร ? เพราะว่า ล้าในวัดนั้นจะพึงมีพวกภิกษุที่ไม่ลงคลองกันกับอาจารย์นั้น 
ภิกษุเหล่านั้นก็จะพึงซักถามถึงเหตุที่มาแล้ว ประกาศตำหนิติโทษของอาจารย์ให้ฟัง 
จะพึงก่อกวนให้เกิดความเดือดร้อนใจว่า ฉิบหายแล้วสิ ล้าคุณมาสู่สำนักของภิกษุ 
องค์นั้น ชัอนี้ก็จะพึงเป็นเหตุให้ต้องกลับไปเสียจากที่นั้นได้ เพราะฉะนั้น พึงถามถึง 
ที่อยู่ของอาจารย์แล้วตรงไปยังที่นั้นเลยทีเดียว 


ระเบียบปฏิบัติต่ออาจารย์ 

ล้าแหละ แม้อาจารย์นั้นจะเป็นผู้อ่อนพรรษากว่า ก็อย่าพึงยินดีต่อการช่วยรับ 
บาตรและจีวรเป็นต้น ล้าท่านแก , พรรษากว่า พึงไปไหว้ท่านแล้วยืนคอยอยู่ก่อน 
พึงเก็บบาตรและจีวรไว้ตามที่ท่านแนะนำว่า “อาวุโส เก็บบาตรและจีวรเสีย” ล้า 
ปรารถนาอยากจะดื่มก็จงดื่มตามที่ท่านแนะนำว่า “อาวุโส นิมนต์ดื่มฟ้า” แต่อย่า 
เพิ่งล้างเท้าทันทีตามที่ท่านแนะนำว่า “ล้างเท้าเสีย อาวุโส” เพราะล้าเป็นนั้าที่พระ 
อาจารย์ตักเอามาเอง ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่สมควร แต่เมื่อท่านแนะนำว่า “ล้างเถิดอาวุโส 
ฉันไม่ได้ตักมาเองดอก คนอื่นเขาตักมา” พึงไปนั้งล้างเท้า ณ โอกาสอันกำบังที่ 
อาจารย์มองไม่เห็น หรือ ณ ส่วนข้างหนึ่งของวิหารอันเป็นที่ว่างเปล่า 

๑ อาคันดุกวัตรได้แก่ธรรมเนียมอันภิกษุผู้เป็นแขกจะพึงปฏิบัติ คือ ๑. เคารพในเจ้าของถิ่น ๒. แสดงความ 
เกรงใจ ๓. แสดงอาการสุภาพ ๔. แสดงอาการสนิทสนม ๕. ประพฤติให้ถูกธรรมเนียมของเจ้าของถิ่น 
๖. อยู่ในเสนาสนะแล้วอย่าดูดาย 

๒ คมิกวัตร ได้แก่ธรรมเนียมอันภิกษุผู้เตรียมจะไปพึงปฏิบัติ คือ ๑. เก็บงำเสนาสนะให้เรียบร้อย ๒. มอบ 
คืนเสนาสนะและเครื่องใช้ ๓. บอกลาเจ้าของถิ่น 


10-1996 (0133-0202)8 


164 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๖๕ 


ถ้าแหละ ท่านอาจารย์หยิบเอาขวดนํ้ามันสำหรับทามาให้ พึงลุกขึ้นรับโดย 
เคารพด้วยมือทั้งสอง เพราะถ้าไม , รับ ความสำคัญเป็นอย่างอื่นก็จะพึงมีแก่อาจารย์ว่า 
ภิกษุนี้ทำการสมโภคคือการใช้ร่วมคันให้กำเริบเสียหายตั้งแต่บัดนี้เทียว (รังเกียจ 
การใช้สิ่งของร่วมกัน) แต่ครั้นรับแล้วอย่าพึงทาตั้งต้นแต่เท้าไป เพราะถ้านี้ามันนั้น 
เป็นนั้ามันสำหรับทาตัวของพระอาจารย์แล้ว ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เพราะฉะนั้น 
พึงทาศีรษะแล้วทาตามสำตัวเป็นต้นก่อน แต่เมื่อท่านแนะนำว่า “อาวุโส ทาเท้าก็ได้ 
นั้ามันนี้เป็นนั้ามันสำหรับรักษาอวัยวะทั้วไป” พึงทาที่ศีรษะนิดหน่อยแล้วจึงทาเท้า 
ครั้นทาเสร็จแล้วพึงเรียนว่า “กระผมขออนุญาตเก็บขวดนั้ามันนี้ขอรับ” เมื่อท่านรับ 
เองก็พึงมอบถวายคืน 

อย่าเพิ่งเรียนขอว่า “ขอท่านกรุณาบอกพระกัมมัฏฐานให้แก่กระผมด้วย” ตั้งแต่วัน 
ที่มาถึง แต่ล้าอุปัฏฐากประจำของท่านอาจารย์มี พึงขออนุญาตกะเขาแล้วทำวัตร 
ปฏิบัติแก่ท่านนับตั้งแต่วันที่สองไป ล้าแม้ขอแล้วแต่เขาไม , ยอมอนุญาตให้ เมื่อได้ 
โอกาสก็พึงทำทันที เมื่อทำวัตรปฏิบัติพึงจัดเอาไม้ชำระฟัน ๓ ชนิดเช้าไปวางไว้ คือ 
ชนิดเล็ก ชนิดกลางและชนิดใหญ่ พึงตระเตรียมนั้าบัวนปากและนั้าสรง ๒ ชนิด คือ 
ฟ้าเย็น และ นาอุ่น แต่นั้นพึงสังเกตไว้ ท่านอาจารย์ใช้ชนิดไหนถึง ๓ วัน ก็พึงจัด 
เฉพาะชนิดนั้นตลอดไป เมื่อท่านไม , ถือระเบียบแน่นอน ใช้ตามมีตามเกิด ก็พึงจัด 
ไปไว้ตามที่ได้ 

ธุระอะไรที่ข้าพเจ้าจะต้องพิจารณามากเล่า วัตรปฏิบัติโดยชอบอันพระผู้มี 
พระภาคทรงบัญญัติไว้แล้วฉันใด พึงทำวัตรปฏิบัติแม้นั้นให้ครบทุก ๆ อย่าง ซึ่งมี 
ปรากฏอยู่ในคัมภีร์มหาขันธกะ วินัยปิฎก มีอาทิว่า 

ภิกษุทั้งหลาย อันเตวาสิกพึงประพฤติปฏิบัติโดยชอบ 
ในพระอาจารย์ กิริยาที่ประพฤติปฏิบัติโดยชอบในพระ 
อาจารย์นั้น ดังนี้ พึงลุกขึ้นแต่เช้าแล้วถอดรองเท้าเสีย 
ห่มจีวรเฉวียงบ่า ถวายไม้ชำระฟ้น ถวายนั้าล้างหน้า 
ปูลาดอาสนะ ล้ามีข้าวต้ม พึงล้างภาชนะให้สะอาดแล้ว 
น้อมข้าวต้มเช้าไปถวาย ๑ 

๑ ว. ม. (ไทย) ๔/๗๘/๑๐๗ 


10-1996 (0133-0202)8 


165 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















๑๖๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เมื่อโยคีบุคคลทำให้ท่านอาจารย์พอใจด้วยวัตรสมบัติอยู่โดยทำนองนี้ ตกถึง 
เวลาเย็น กราบท่านแล้ว เมื่อท่านอนุญาตให้!ปว่าไปได้ฉะนี้ จึงค่อยไป เมื่อใดท่าน 
ถามว่า “เธอมา ณ ที่นี้เพื่อประสงค์สิ่งใดหรือ ?” เมื่อนั้น พึงกราบเรียนเหตุที่มา 
ให้ทราบ ถ้าท่านไม่ถามเลย แต่ก็ยินดีต่อ'วัตรปฏิบัติ ครั้นล่วงเลยมาถึง ๑๐ วันหรือ 
ปักษ์หนึ่งแล้ว แม้ถึงท่านจะอนุญาตให้!ป ก็อย่าเพิ่งไป พึงขอให้ท่านให้!อกาลแล้ว 
พึงกราบเรียนถึงเหตุที่มาให้ทราบสักวันหนึ่ง หรือพึงไปหาท่านให้ผิดเวลา เมื่อท่าน 
ถามว่า มาทำไม ? พึงฉวยโอกาสกราบเรียนถึงเหตุที่มา ล้าท่านนัดหมายให้มาเช้า 
ก็พึงไปเช้าตามบัดนั้นแล 

ก็แหละ ล้าตามเวลาที่บัดหมายนั้น โยคีบุคคลเกิดเสียดท้องด้วยโรคดีกำเริบ 
ก็ดี หรืออาหารไม่ย่อยเพราะไฟธาตุอ่อนก็ดี หรือโรคอะไรอย่างอื่นเบียดเบียนก็ดี 
พึงเรียนโรคนั้นให้ท่านอาจารย์ทราบตามความจริง แล้วกราบเรียนขอเปลี่ยนเวลาที่ 
ตนสบาย แล้วพึงเช้าไปหาในเวลานั้น ทั้งนี้เพราะว่า ในเวลาที่ไม , สบายแม้ท่านอาจารย์ 
จะบอกพระกัมมัฏฐานให้ก็ไม่สามารถที่จะมนสิการได้ 

อรรถาธิบายพิสดารในหัวข้อสังเขปว่า พึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผูใหัพระกัมมัฏฐาน 
ยุติเพียงเท่านี้ 


จริยา ๖ อย่าง 

[๔๓] บัดนี้ จะอรรถาธิบายความในหัวข้อสังเขปที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า อันเหมาะ 
สมแก่จริยาของตน ฉะนี้ต่อไป 

คำว่า จริยา ได้แก่จริยา ๖ อย่าง คือ 

๑. ราคจริยา ๑ ความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจราคะ 
๒. โทสจริยา ความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจโทสะ 


๑ คำว่า ราคจริยา มีอรรถวิเคราะห์ว่า สนฺตาเน ราคสฺส อุสฺสนุนภาเวน จรณํ ปาตุติ ราคจริยา ความท่อง 
เที่ยวไป ได้แก่ความเกิดขึ้นแห่งราคะในสันดานจนหนาแน่นเป็นอุปนิสัย เรียกว่า ราคจริยา จริยาอื่น ๆ 
ก็โดยทำนองเดียวกันนี้ 


10-1996 (0133-0202)8 


166 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๖๗ 


๓. โมหจริยา ความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจโมหะ 

๔. สัทธาจริยา ความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจศรัทธา 

๔. พุทธิจริยา ความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจปัญญา 

๖. วิตักกจริยา ความประพฤติเป็นไปด้วยอำนาจวิตก 

แต่เกจิอาจารย์ประสงค์เอาจริยาถึง ๑๔ อย่าง โดยบวกจริยา ๘ เข้าด้วย ดังนี้ 
คือ จริยาอื่นอีก ๔ ด้วยอำนาจการคละกันและต่อกันของราคจริยาเป็นต้น คือ 
ราคโทสจริยา ๑ ราคโมหจริยา ๑ โทสโมหจริยา ๑ ราคโทสโมหจริยา ๑ และจริยา ๔ 
อย่างอื่นอีกด้วยอำนาจการคละกันและต่อกันของสัทธาจริยาเป็นต้น คือ สัทธา- 
พุทธิจริยา ๑ สัทธาวิตักกจริยา ๑ พุทธิวิตักกจริยา ๑ สัทธาพุทธิวิตักกจริยา ๑ 

แต่เมื่อจะกล่าวประเภทแห่งจริยา ด้วยอำนาจการคละกันและต่อกันอย่างนี้แล้ว 
จริยาก็จะมีเป็นอเนกประการ โดยยกเอาราคจริยาเป็นต้นมาคละกันกับสัทธาจริยา 
เป็นต้น ความสำเร็จแห่งอรรถาธิบายที่ประสงค์ก็จะไม่พึงมี เพราะฉะนั้น นักศึกษา 
พึงเข้าใจแต่โดยสังเขปว่า จริยามีเพืยง ๖ อย่างเท่านั้น ๑ 


จริตบุคคล ๖ ประเภท 

คำว่า จริยา ๑ ปกติ ๑ ความหนาแน่น ๑ โดยใจความเป็นอันเดียวกัน และด้วย 
อำนาจแห่งมูลจริยา ๖ อย่างนั้น บุคคลจึงมี ๖ ประเภทเหมือนกัน ดังนี้ 


๑. ราคจริตบุคคล 
๒. โทสจริตบุคคล 
๓. โมหจริตบุคคล 
๔. สัทธาจริตบุคคล 
๔. พุทธิจริตบุคคล 
๖. วิตักกจริตบุคคล 


คนราคจริต 
คนโทสจริต 
คนโมหจริต 
คนศรัทธาจริต 
คนพุทธิจริต และ 
คนวิตกจริต 


๑ จริยานี้ท่านแสดงไวโดยพิสดารในสังยุตตสุตตฎีกา ผู้ปรารถนาพึงตรวจดูเถิด 


10-1996 (0133-0202)8 


167 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















๑๖๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อธิบายจริตบุคคล ๖ ประเภท 

คนราคจริตมีส่วนเข้ากันได้กับคนศรัทธาจริต โดยมีอรรถาธิบายว่า ในสมัยที่ 
กุศลจิตเกิดขึ้น สำหรับคนราคจริตนั้น ศรัทธามีกำลังมาก เพราะศรัทธามีคุณลักษณะ 
ใกล้กับราคะ ขยายความว่า ในฝ่ายอกุศล ราคะย่อมทำให้เยื่อใยติดใจในอารมณ์ 
ไม่ห่อเหี่ยว ฉันใด ในฝ่ายกุศล ศรัทธาก็ทำให้เยื่อใยติดใจในอารมณ์ ไม่ห่อเหี่ยว 
ฉันนั้น ราคะย่อมแสวงหาวัตถุกาม ฉันใด ศรัทธาก็ย่อมแสวงหาคุณมีศีลเป็นต้น 
ฉันนั้น และราคะย่อมไม , ละวางซึ่งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ ฉันใด ศรัทธาก็ไม่ละวางซึ่ง 
สิ่งที่เป็นประโยชน์ ฉันนั้น 

คนโทสจริตมีส่วนเข้ากันได้กับคนพุทธิจริต โดยมีอรรถาธิบายว่า ในสมัยที่ 
กุศลจิตเกิดขึ้น สำหรับคนโทสจริตนั้น ปัญญามีกำลังมาก เพราะปัญญามีคุณลักษณะ 
ใกล้กับโทสะ ขยายความว่า ในฝ่ายอกุศล โทสะไม่เยื่อใย ไม่ติดอารมณ์ ฉันใด 
ในฝ่ายกุศล ปัญญาก็ไม่เยื่อใย ไม่ติดอารมณ์ ฉันนั้น โทสะย่อมแสวงหาแต่โทษ 
แม้ที่ไม่มีจริง ฉันใด ปัญญาก็ย่อมแสวงหาแต่โทษที่มีจริง ฉันนั้น และโทสะย่อม 
เป็นไปโดยอาการหลีกเว้นสัตว์ ฉันใด ปัญญาก็ย่อมเป็นไปโดยอาการหลีกเว้นสังขาร 
ฉันนั้น 

แหละ โมหจริตบุคคลมีส่วนเข้ากันได้กับวิตกจริตบุคคล โดยมีอรรถาธิบายว่า 
เมื่อโมหจริตบุคคลเพียรพยายามเพื่อทำให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนั้น วิตก 
ผู้ทำอันตรายย่อมชิงเกิดขึ้นเสียโดยมาก ทั้งนี้ เพราะวิตกมีลักษณะใกล้กับโมหะ 
ขยายความว่า โมหะเป็นสภาพไม่ตั้งนั้น เพราะเกลื่อนกลาดดาษดาไปในอารมณ์ 
ฉันใด วิตกก็เป็นสภาพไม , ตั้งนั้นเพราะตริตรึกนึกไปโดยประการต่าง ๆ ฉันนั้น และ 
โมหะเป็นสภาพไหวหวั่นเพราะไม่หยั่งลงนั้นในอารมณ์ฉันใดวิตกก็เป็นสภาพไหวหวั่น 
เพราะกำหนดอารมณ์รวดเร็ว ฉันนั้น 

อาจารย์พวกอื่นกล่าวว่า จริยาอื่น ๆ ยังมีอีก ๓ อย่าง ด้วยอำนาจตัณหา ๑ 
มานะ ๑ ทิฏฐิ ๑ ใน ๓ อย่างนั้น ตัณหาก็ได้แก่ราคะนั้นเอง และมานะก็ประกอบ 
ด้วยราคะนั้น เพราะเหตุฉะนี้ ตัณหาและมานะทั้งสองจึงไม , พ้นราคจริตไปได้ ส่วน 
ทิฏฐิจริยาก็บวกเข้าอยู่ในโมหจริยานั้นเอง เพราะทิฏฐิมีโมหะเป็นเหตุให้เกิด 


10-1996 (0133-0202)8 


168 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๖๙ 


ปัญหา ๓ ข้อในจริยา ๖ อย่าง 

[๔๔] ๑. จริยา ๖ อย่างนี้นั้น มีอะไรเบีนเหตุ 

๒. จะทราบได้อย่างไรว่า บุคคลนี้ เป็นราคจริต บุคคลนี้ เป็นโทสจริต 
เป็นต้น จริตใดจริตหนึ่ง 

๓. บุคคลจริตชนิดไหน มีธรรมเป็น ที่ สบายอย่างไร 

วิสัชนาปัญหา ซัอที่ ๑ 

ในจริยา ๖ อย่างนั้น เกจิอาจารย์กล่าวไว้ว่า จริยา ๓ อย่างข้างต้น มีกรรมที่ได้ 
สั่งสมมาแต่ชาติก่อนเป็นเหตุ ๑ มีธาตุและโทษเป็นเหตุ ๑ 

อธิบายว่า บุคคลผู้มีการกระทำสิ่งที่น่าเจริญใจและทำกรรมอันดีงามไว้มากใน 
ชาติก่อน หรือบุคคลที่จุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกนี้ ย่อมเป็นคนราคจริต บุคคลผู้ 
สร้างเวรกรรมคือตัดช่องย่องเบาปล้นฆ่าและพันธนาจองจำไว้มากในชาติก่อน หรือ 
บุคคลที่จุติจากนรกและกำเนิดนาคมาเกิดในโลกนี้ ย่อมเป็นคนโทสจริต บุคคลที่ดื่ม 
นั้าเมามากและขาดการศึกษาการค้นคว้าในชาติก่อนหรือบุคคลที่จุติจากกำเนิดติรัจฉาน 
มาเกิดในโลกนี้ ย่อมเป็นคนโมหจริต 

เกจิอาจารย์กล่าวว่า จริยา ๓ ข้างต้น มีกรรมที่สั่งสมมาในชาติก่อนเป็นเหตุ 
อย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้ 

อนึ่ง เพราะมีธาตุทั้ง ๒ คือ ธาตุดินและธาตุนั้ามาก บุคคลจึงเป็นคนโมห- 
จริต เพราะมีธาตุทั้ง ๒ คือธาตุไฟและธาตุลมนอกนี้มาก บุคคลจึงเป็นคนโทสจริต 
และเพราะมีธาตุหมดทั้ง ๔ ธาตุสมํ่าเสมอกัน บุคคลจึงเป็นคนราคจริต ส่วนในข้อ 
ว่าด้วยโทษนั้นคือบุคคลผู้มีเสมหะมากเป็นคนราคจริต บุคคลผู้มีลมมากเป็นคนโมหจริต 
หรือบุคคลผู้มีเสมหะมากเป็นคนโมหจริต บุคคลผู้มีลมมากเป็นคนราคจริต 

เกจิอาจารย์กล่าวว่า จริยา ๓ ข้างต้น มีธาตุและโทษเป็นเหตุอย่างนี้ ด้วย 
ประการฉะนี้ 


10-1996 (0133-0202)8 


169 


1/5/11,2:03/\1\/เ 


















๑๗๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

มติมหาพุทธโฆสเถระแย้งเกจิอาจารย์ 

คำของพวกเกจิอาจารย์ทั้งหมดนี้ เป็นคำที่ไม่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะ 
เหตุนี้ บุคคลผู้มีการกระทำสิ่งที่น่าเจริญใจและทำกรรมอันดีงามไว้มากในชาติก่อนก็ดี 
บุคคลจำพวกที่จุติจากสวรรค์มาเกิดในโลกนี้ก็ดี ไม่ใช่จะเป็นคนราคจริตไปเสียทั้งหมด 
มิได้ หรือบุคคลจำพวกสร้างเวรกรรมมีการตัดช่องย่องเบาเป็นต้นไว้มากก็ดี บุคคล 
จำพวกที่จุติจากนรกเป็นต้นมาเกิดในโลกนี้ก็ดี ไม่ใช่จะเป็นคนโทสจริต คนโมหจริต 
ไปเสียทั้งหมดมิได้ และการกำหนดเอาความมากของธาตุทั้ง ๔ โดยนัยตามที่กล่าว 
มาแล้วนั้น ก็ไม่เป็นอย่างนั้นทีเดียว และในการกำหนดเอาโทษเล่า ก็กล่าวถึงเพียง 
คนราคจริตกับคนโมหจริต ๒ บุคคลเท่านั้น และแม้คำกำหนดด้วยอำนาจโทษนั้น 
ก็ผิดกันทั้งเบื้องต้นเบื้องปลาย (เพราะการกำหนดจริยาด้วยอำนาจแห่งโทษว่า บุคคล 
เป็นคนราคจริตเป็นต้นด้วยมีโทษคือเสมหะเป็นต้นมากนั้น พวกเกจิอาจารย์กล่าวว่า 
บุคคลมีเสมหะมากเป็นคนราคจริตดังนี้แล้วกลับกล่าวว่า บุคคลมีเสมหะมากเป็นคน 
โมหจริต และว่าบุคคลมีลมมากเป็นคนโมหจริต แล้วยังซํ้ากล่าวว่า บุคคลมีลมมาก 
เป็นคนราคจริตอีกเล่า) และในศรัทธาจริยาเป็นต้น ก็มิได้กล่าวถึงเหตุแห่งจริยาอะไร 
เลย แม้แต่อย่างเดียว 


มติของท่านอรรถกถาจารย์ 

ส่วนการวินิจฉัยตามแนวมติของท่านอรรถกถาจารย์ทั้งหลาย ในอธิการนี้ มี 
ดังนี้ กล่าวคือ ในการระบเอาส่วนที่มากหนาของเหตุ ท่านอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ 
ดังนี้ สัตว์ ๑ ทั้งหลายเหล่านี้ เป็นผู้มีโลภะมากหนา เป็นผู้มีโทสะมากหนา เป็นผู้มี 
โมหะมากหนา เป็นผู้มีอโลภะมากหนา เป็นผู้มีอโทสะมากหนา และเป็นผู้มีอโมหะ 
มากหนา ทั้งนี้โดยนิยามแห่งเหตุมีโลภะเป็นต้นอันเป็นไปในภพก่อน ดังนี้ 

อกุศลวาระ ๔ 

๑. บุคคลใดในขณะทำกรรม โลภะมีกำลังมากแต่อโลภะมีกำลังน้อย อโทสะ, 
อโมหะมีกำลังมาก แต่โทสะ, โมหะมีกำลังน้อย อโลภะซึ่งมีกำลังน้อยของบุคคลนั้น 
ย่อมไม่สามารถครอบงำโลภะได้ ส่วนอโทสะ, อโมหะมีกำลังมาก จึงสามารถครอบงำ 


๑ อภิ. สํ. อ. (บาล) ๑/๔๙๘/๓'๒๕-๓'๒๖ 


10-1996 (0133-0202)8 


170 


1/5/11,2:03/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๗๑ 


โทสะ, โมหะได้ เพราะเหตุนั้น บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้น ชื่อว่า บังเกิดด้วย 
อำนาจปฏิสนธิวิบากอันกรรมนั้นเผล็ดผลให้ ย่อมเป็นคนขี้โลภ แต่อ่อนโยน ไม , มักโกรธ 
มีปัญญา มีปรีชาญาณแหลมคมดังเพชร 

๒. อนึ่ง บุคคลใดในขณะทำกรรม โลภะ โทละมีกำลังมาก แต่อโลภะ อโทสะ 
มีกำลังน้อย อโมหะมีกำลังมากแต่โมหะมีกำลังน้อย บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยเหตุ 
เช่นนั้น ย่อมเป็นคนขี้โลภด้วย ขี้โกรธด้วย โดยนัยต้นนั้นเทียว แต่เป็นคนเจ้าปัญญา 
มีญาณปรีชาแหลมคมดังเพชร เหมือนพระทัตตาภยเถระเป็นตัวอย่าง 

๓. อนึ่ง บุคคลใดในขณะทำกรรม โลภะ อโทสะ โมหะ มี กำลังมาก แต่อโลภะ 
โทสะ อโมหะมีกำลังน้อย บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้น ย่อมเป็นคนขี้โลภด้วย 
มีปัญญาอ่อนด้วย โดยนัยต้นนั้นเทียว แต่เป็นคนอ่อนโยน ไม่ขี้โกรธเหมือนพระ 
พากุลเถระเป็นตัวอย่าง 

๔. อนึ่ง บุคคลใดในขณะทำกรรม โลภะ โทสะ โมหะ ครบทั้ง ๓ เหตุ มีกำลัง 
มาก แต่อโลภะ อโทสะ อโมหเหตุมีกำลังน้อย บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้น 
ย่อมเป็นคนขี้โลภด้วย ขี้โกรธด้วย ขี้หลงด้วย โดยนัยต้นนั้นเทียว 

กุศลวาระ ๔ 

๑. ส่วนบุคคลใดในขณะทำกรรม อโลภะ, โทสะ, โมหะมีกำลังมาก แต่โลภะ, 
อโทสะ, อโมหะมีกำลังน้อย บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้น ย่อมเป็นคนไม่โลภ 
มีกิเลสน้อย แม้จะได้ประสบกับอารมณ์อันเป็นทิพย์ ก็ไม , หรั่นไหวโดยนัยต้นนั้นเทียว 
แต่ว่าเป็นคนขี้โกรธ และมีปัญญาอ่อน 

๒. อนึ่ง บุคคลใดในขณะทำกรรม อโลภะ อโทสะ โมหะมีกำลังมาก แต่โลภะ 
โทสะ อโมหะมีกำลังน้อย บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้น ย่อมเป็นคนไม , ขี้โลภ 
และไม่ขี้โกรธ อ่อนโยน โดยนัยต้นนั้นเทียว แต่เป็นคนมีปัญญาอ่อน 

๓. อนึ่ง บุคคลใดในขณะทำกรรม อโลภะ โทสะ อโมหะมีกำลังมาก แต่โลภะ 
อโทสะ โมหะมีกำลังน้อย บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้น ย่อมเป็นคนไม , ขี้โลภ 
และมีปัญญาดี โดยนัยต้นนั้นเทียว แต่เป็นคนขี้โทโสขี้โกรธ 


10-1996 (0133-0202)8 


171 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















๑๗๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. อนึ่ง บุคคลใดในขณะทำกรรม อโลภะ อโทสะ อโมหะ เหตุทั้ง ๓ ประการ 
มีกำลังมาก แต่โลภะ โทสะ โมหะมีกำลังอ่อน บุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยเหตุเช่นนั้น 
ย่อมเป็นคนไม่ขี้โลภ ไม่ขี้โกรธ และมีปัญญาดี เหมือนพระมหารักขิตเถระ โดยนัยต้น 
นั้นเทียว 


อรรถาธิบายของท่านฎีกาจารย์ 

อกุศลวาระและกุศลวาระนี้ ท่านฎีกาจารย!ห้อรรถาธิบายไว้ดังนี้ ก็แหละใน 
อรรถกถานั้น ได้วาระ ๑๔ วาระ คือ ในฝ่ายอกุศลได้ ๗ วาระ ทั้งนี้ ด้วยอำนาจ 
ความมากหนาแห่งเหตุมีโลภเหตุเป็นต้น โดยจัดเป็นอย่างละหนึ่ง ๓ วาระ อย่างละ 
สอง ๓ วาระ อย่างละสาม ๑ วาระ คือโลภวาระ ๑ โทสวาระ ๑ โมหวาระ ๑ โลภะ 
โทสวาระ ๑ โลภะ โมหวาระ ๑ โทสะ โมหวาระ ๑ และโลภะ โทสะ โมหวาระ ๑ 
ในฝ่ายกุศลก็ได้ ๗ วาระเหมือนกัน ทั้งนี้ด้วยอำนาจความมากหนาแห่งเหตุมี 
อโลภเหตุเป็นต้น โดยจัดเป็นอย่างละหนึ่ง ๓ วาระ อย่างละสอง ๓ วาระ อย่างละ 
สาม ๑ วาระ คือ อโลภวาระ ๑ อโทสวาระ ๑ อโมหวาระ ๑ อโลภะ อโทสวาระ ๑ 
อโลภะ อโมหวาระ ๑ อโทสะ อโมหวาระ ๑ อโลภะ อโทสะ อโมหวาระ ๑ 

ใน ๑๔ วาระนั้น ท่านอรรถกถาจารย์แสดงเป็นเพียง ๘ วาระเท่านั้น โดยจัด 
วาระในฝ่ายอกุศลเป็น ๓ วาระ ในฝ่ายกุศลเป็น ๓ วาระ เข้าไวิในภายในดังนี้ ในฝ่าย 
กุศลท่านถือเอาโทสุสสทวาระด้วยวาระที่ ๓ ถือเอาโมหุสสทวาระด้วยวาระที่ ๒ และ 
ถือเอาโทสโมหุสสทวาระด้วยวาระที่ ๑ ซึ่งมาในอรรถกถานั้นว่า อโลภะ โทสะ 
อโมหะมีกำลังมาก, อโลภะ อโทสะ โมหะมีกำลังมาก, อโลภะ โทสะ โมหะมีกำลังมาก, 
ในฝ่ายอกุศลก็เหมือนกันท่านถือเอาอโทสุสสทวาระด้วยวาระที่๓ถือเอาอโมหุสสทวาระ 
ด้วยวาระที่ ๒ และถือเอาอโทสอโมหุสสทวาระด้วยวาระที่ ๑ ซึ่งมาในอรรถกถานั้นว่า 
โลภะ อโทสะ โมหะมีกำลังมาก, โลภะ โทสะ อโมหะมีกำลังมาก, โลภะ อโทสะ 
อโมหะมีกำลังมาก ๑ 

ก็แหละ ในอรรถกถานั้น บุคคลใดที่ท่านอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า เป็นคน 
ขี้โลภ ดังนี้ บุคคลนั้นเป็นคนราคจริต บุคคลที่ขี้โกรธและบุคคลมีปัญญาอ่อน เป็นคน 


๑ อรรถาธิบายของท่านฎีกาจารย์ ยกมาจาก ปรมตฺถมณฺชุสาฎีกา เพื่อให้นักศึกษาได้ความแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 


10-1996 (0133-0202)8 


172 


1/5/11,2:04/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๗๓ 


โทสจริตและคนโมหจริต บุคคลผู้มีปัญญาดี เป็นคนพุทธิจริต บุคคลผูไม่โลภไม่โกรธ 
เป็นคนศรัทธาจริต เพราะมีปกติเลื่อมใสศรัทธา อีกนัยหนึ่ง บุคคลที่บังเกิดมา 
ด้วยกรรมอันมีอโมหะเป็นบริวาร เป็นคนพุทธิจริต ฉันใด บุคคลที่บังเกิดมาด้วย 
กรรมอันมีศรัทธาที่มีกำลังมากเป็นบริวาร ก็เป็นคนศรัทธาจริต ฉันนั้น บุคคลที่ 
เกิดมาด้วยกรรมซึ่งมีกามวิตกเป็นต้นเป็นบริวาร เป็นคนวิตกจริต บุคคลที่บังเกิดมา 
ด้วยกรรมซึ่งมีความผสมลับโลภะเป็นต้นเป็นบริวาร จัดเป็นคนมีจริตเจือปน 

นักศึกษาพึงทราบว่า กรรมอันให้เกิดปฏิสนธิวิบาก ซึ่งมีโลภะเป็นต้นแต่อย่างใด 
อย่างหนึ่งเป็นบริวาร นับเป็นเหตุแห่งจริยาทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้ 

วิสัชนาปัญหา ข้อที่ ๒ 

[๔๕] ก็แหละ ในปัญหาที่ข้าพเจ้าตั้งไว้มีอาทิว่า จะพึงทราบได้อย่างไรว่า 

บุคคลนี้เป็นคนราคจริต ฉะนี้นั้น มีแนวทางที่จะให้ทราบได็โดยบทประพ้นธคาถา ดังนี้ 

อิริยาปถโต กิจจา โภชนา ทสฺสนาทิโต 

ธมมปปวตฺติโต เจว จริยาโย วิภาวเย 

นักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลายไดโดยประการเหล่านี้ คือ 

๑. โดยอิริยาบถ 

๒. โดยการงาน 

๓. โดยอาหาร 

๔. โดยการเห็นเป็นต้น และ 

๔. โดยความเกิดขึ้นแห่งธรรม 

๑. โดยอิริยาบถ 

ในประการเหล่านั้น ข้อว่า โดยอิริยาบถ มีอรรถาธิบายว่า คนราคจริต 
เมื่อเดินอย่างปกติ ย่อมเดินไปโดยอาการอันเรียบร้อย ค่อย ๆ วางเท้าลง วางเท้า 
ยกเท้าอย่างสมื่าเสมอ และเท้าของคนราคจริตนั้นเป็นเว้ากลาง คนโทสจริตย่อมเดิน 
เหมือนเอาปลายเท้าขุดพื้นดินไป วางเท้ายกเท้าเร็ว และเท้าของคนโทสจริตนั้น 


10-1996 (0133-0202)8 


173 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















๑๗๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จิกปลายเท้าลง คนโมหจริตย่อมเดินด้วยกิริยาที่ส่ายไปข้าง ๆ วางเท้ายกเท้าเหมือน 
กับคนที่สะดุ้งตกใจ และเท้าของคนโมหจริตนั้นลงส้น ข้อนี้สมด้วยคำที่อรรถกถาจารย์ 
กล่าวไวในอุปปัดิแห่งคัณฑิยสูตรว่า 

คนขี้กำหนัดเท้าเว้ากลาง คนขี้โกรธเท้าจิกปลายลง 
คนขี้หลงเท้าลงส้น ส่วนเท้าชนิดนี้นี้ เป็นเท้าของท่านผู้ 
ละกิเลส เหมือนดังหลังคาได้แล้ว ๑ 

แม้อิริยาบถยืนของคนราคจริต ก็มีอาการ , หวานตา น่าเลื่อมใส ของคนโทสจริต 
มีอาการแข็งกระด้าง ของคนโมหจริตมีอาการชุ่มซ่าม แม้ในอิริยาบถนั้งก็มีนัยเช่น 
เดียวกันนี้ ส่วนอิริยาบถนอน คนราคจริตไม่รีบร้อน ปูที่นอนอย่างสมํ่าเสมอ 
ค่อย ๆ นอนทอดองค์อวัยวะลงโดยเรียบร้อย นอนหลับด้วยอาการอันน่าเลื่อมใส 
และเมื่อปลุกให้ตื่นก็ไม่ผลุนผลันลุกขึ้น ขานตอบเบา ๆ เหมือนคนมีความรังเกียจ 
คนโทสจริตรีบร้อน ปูที่นอนตามแต่'จะ'ได้ ทอดกายผลุงลง นอนอย่างเกะกะไม่ 
เรียบร้อย และเมื่อปลุกให้ตื่นก็ผลุนผลันลุกขึ้นขานตอบเหมือนกับคนโกรธ คนโมหจริต 
ปูที่นอนไม่ถูกฐานผิดรูป นอนทอดกายส่ายไปข้างโน้นข้างนี้ ควํ่าหน้ามาก และเมื่อ 
ปลุกให้ตื่นก็มัวทำเสียงหื้อหื้ออยู , ลุกขึ้นอย่างเชื่องข้า ส่วนคนศรัทธาจริตเป็นต้น 
เพราะมีส่วนเข้ากันได้กับคนราคจริตเป็นต้น ฉะนั้น แม้คนศรัทธาจริตเป็นต้นจึงมี 
อิริยาบถเหมือนกับคนราคจริตเป็นต้นนั้นเทียว 

นักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลายโดยอิริยาบถเป็นประการแรก ด้วยประการฉะนี้ 

๒. โดยการงาน 

ก็แหละ ข้อว่า โดยการงาน นั้น มีอรรถาธิบายดังนี้:- ในการงานต่าง ๆ เช่น 
การปัดกวาดลานวัดเป็นต้น คนราคจริตจับไม้กวาดอย่างเรียบร้อย ไม่รีบร้อน 
ไม่คุ้ยดินทรายให้เกลื่อนกลาด กวาดสะอาดราบเรียบ เหมือนลาดพื้นด้วยเสื่อปอ 
และดอกไม้ คนโทสจริตจับไม้กวาดแน่นมาก ท่าทางรีบร้อน คุ้ยเอาดินทรายขึ้นไป 


๑ ชุ. ธ. อ. (บาล) ๒/๔๐; ๖/๖'๒, องฺ. เอกก. อ. (บาล) ๑/'๒๖๐-๒๖๑/๑๘๓, ชุ. สุ. อ. (บาล) ๒/๘๔๒/๓๘๒ 


10-1996 (0133-0202)8 


174 


1/5/11,2:04/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๗๕ 


กองไว้สองข้าง กวาดเสียงดังกราก ๆ แต่ไม , สะอาดไม , เรียบราบ คนโมหจริตจับไม้กวาด 
หลวม ๆ กวาดวนไปวนมาทำให้ดินทรายและหยากเยื่อกลาดเกลื่อน ไม่สะอาด 
ไม่เรียบราบ 

ในกรณีปัดกวาด ฉันใด แม่ในการงานทั่ว ๆไป เช่นการซักจีวร ย้อมจีวรเป็นต้น 
ก็เหมือนกัน คนราคจริตมักทำอย่างละเอียดลออ เรียบร้อย สมาเสมอ และด้วยความ 
ตั้งใจ คนโทสจริต มักทำอย่างเคร่งเครียด เข้มแข็ง แต่ไม่สมาเสมอ คนโมหจริต 
มักทำไม่ละเอียดลออ งุ่มง่าม ไม่สมื่าเสมอ และไม , มีกำหนดกฎเกณฑ์ แม้การนุ่งห่ม 
จีวรสำหรับคนราคจริต นุ่งห่มไม่ตึงเกินไม , หลวมเกิน นุ่งห่มเป็นปริมณฑล น่าเลื่อมใส 
สำหรับคนโทสจริต นุ่งห่มตึงเปรี๊ยะ ไม , เป็นปริมณฑล สำหรับคนโมหจริต นุ่งห่ม 
หลวม ๆ พะรุงพะรัง ส่วนคนศรัทธาจริตเป็นต้น พึงทราบโดยทำนองแห่งคนราคจริต 
เป็นต้นนั่นเทียว เพราะเป็นผู้มีส่วนเข้ากันได้กับคนราคจริตเป็นต้น เหล่านั่น 

นักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลายโดยการงาน ด้วยประการฉะนี้ 

๓. โดยอาหาร 

ข้อว่า โดยอาหาร นั่น มีอรรถาธิบายดังนี้ คนราคจริตชอบอาหารที่มีรส 
หวานจัด และเมื่อบริโภคก็ทำคำข้าวกลมกล่อม ไม , ใหญ่จนเกินไป มีความต้องการ 
รสเป็นสำคัญ บริโภคอย่างไม่รีบร้อน และได้อาหารที่ตึ ๆ แล้วจะเป็นอะไรก็ตาม 
ย่อมดีใจ คนโทสจริตชอบอาหารที่ไม่ประณีต มีรสเปรี้ยว และเมื่อบริโภคก็ทำ 
คำข้าวใหญ่เสียจนเต็มปาก ไม่ต้องการโอชารส บริโภคอย่างรีบร้อน และได้อาหารที่ 
ไม่ดีแล้วจะเป็นอะไรก็ตาม ย่อมเสียใจ คนโมหจริตไม , ชอบรสอะไรแน่นอน และเมื่อ 
บริโภคก็ทำคำข้าวเล็ก ๆ ไม่กลมกล่อม ทำเมล็ดข้าวหกเรี่ยราดในภาชนะ ริมนืปาก 
เข้อนเปรอะ บริโภคอย่างมีจิตฟ้งซ่าน นึกพล่านไปถึงสิ่งนั่น ๆ ฝ่ายคนศรัทธาจริต 
เป็นต้นก็พึงทราบโดยทำนองของคนราคจริตเป็นต้นนั่นเทียว เพราะเป็นผู้มีส่ , วนเข้า 
กันได้กับคนราคจริตเป็นต้นนั่น 

นักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลายโดยอาหาร ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0133-0202)8 


175 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















๑๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. โดยการเห็นเป็นต้น 

ข้อว่า โดยการเห็นเป็นต้น นั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ คนราคจริตเห็นรูป 
ที่น่าเจริญใจแม้นิดหน่อย ก็เกิดพิศวงแลดูเสียนาน ๆ ย่อมข้องติดอยู่ในคุณเพียง 
เล็ก , น้อยไม , ถือโทษแม้ , ที่เบีน'จริง แม้จะหลีกพ้นไปแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะปล่อยวาง หลีก 
ไปทั้ง ๆ ที่มีความอาลัยถึง คนโทสจริตเห็นรูปที่ไม่น่าเจริญใจแม้นิดหน่อยก็เป็นดุจ 
ว่าลำบากใจเสียเต็มที ทนแลดูนาน ๆ ไม่ได้ ย่อมเดือดร้อนเป็นทุกข็ในโทษแม้เพียง 
เล็กน้อย ไม , ถือเอาคุณแม้ที่มีจริงแม้จะหลีกพันไปแล้ว ก็ยังปรารถนาที่จะพันอยู่นั้นเอง 
หลีกไปอย่างไม่อาลัยถึง คนโมหจริตเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ย่อมอาศัยคนอื่น 
กระตุ้นเดือน ครั้นได้ยินคนอื่นเขานินทาก็นินทาตาม ครั้นได้ยินคนอื่นเขาสรรเสริญ 
ก็สรรเสริญตาม ส่วนลำพังตนเองเฉย ๆ ด้วยความเฉยเพราะไม , รู้ แม่ในกรณีที่ได้ 
ฟังเสียงเป็นต้น ก็มีนัยเช่นเดียวกันนี้ ส่วนคนศรัทธาจริตเป็นต้น พึงทราบโดย 
ทำนองของคนราคจริตเป็นต้นนั้นเทียว เพราะเป็นผู้มีส่วนเข้ากันได้กับคนราคจริต 
เป็นต้นนั้น 

นักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลายโดยการเห็นเป็นต้น ด้วยประการฉะนี้ 

๕. โดยความเกิดขึ้นแห่งธรรม 

ข้อว่า โดยความเกิดขึ้นแห่งธรรม นั้น มี อรรถาธิบายดัง นี้ อกุศลธรรม 
มีอาทิอย่างนี้ คือ ความเสแสร้ง, ความโอ้อวด, ความถือตัว, ความปรารถนาลามก, 
ความมักมาก, ความไม , สันโดษ, ความมีแง่งอน, และความมีเล่ห์เหลี่ยม ย่อมเกิด 
ขึ้นมากแก่คนราคจริต อกุศลธรรมมีอาทิอย่างนี้ คือ ความโกรธ, ความผูกโกรธ, 
ความลบหลู่, ความดืเสมอ, ความริษยา และความตระหนี่ ย่อมเกิดขึ้นมากแก , 
คนโทสจริต อกุศลธรรมมีอาทิอย่างนี้ คือ ความหดหู่, ความเซื่องซึม, ความฟังซ่าน, 
ความรำคาญใจ, ความสงสัย, ความยึดถือนั้นด้วยสำคัญผิด และความไม่ปล่อยวาง 
ย่อมเกิดขึ้นมากแก่คนโมหจริต 

กุศลธรรมมีอาทิอย่างนี้ คือ ความเสียสละเด็ดขาด, ความใคร่เห็นพระอริยเจ้า 
ทั้งหลาย, ความใคร่ฟังพระสัทธรรม, ความมากไปด้วยปราโมช, ความไม่โอ้อวด, 
ความไม่มีมารยา และความเลื่อมใสในฐานะที่ควรเลื่อมใส ย่อมเกิดขึ้นมากแก่คน 
ศรัทธาจริต กุศลธรรมมีอาทิอย่างนี้ คือ ความเป็นผู้ว่าง่าย, ความเป็นผู้มีมิตรดี, 


10-1996 (0133-0202)8 


176 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๗๗ 


ความรู้จักประมาณในโภชนะอาหาร, ความมีสติสัมปชัญญะ, ความหมั่นประกอบ 
ความเพียร, ความเศร้าสลดในฐานะที่ควรเศร้าสลด และความเริ่มตั้งความเพียรโดย 
แยบคายของผู้เศร้าสลดแล้ว ย่อมเกิดขึ้นมากแก่คนพุทธิจริต, อกุศลธรรมมีอาทิ 
อย่างนี้ คือ ความมากไปด้วยการพุด, ความยินดีในหมู่คณะ, ความไม่ใยดีในการ 
ภาวนากุศลธรรม, ความมีการงานไม่แน่นอน, ความบังหวนควันในเวลากลางคืน, 
ความลุกโพลงในเวลากลางวัน และความคิดพล่านไปโน่น ๆ นี่ๆ ย่อมเกิดขึ้นมาก 
แก , คนวิตกจริต 

นักศึกษาพึงทราบจริยาทั้งหลายโดยความเกิดขึ้นแห่งธรรม ด้วยประการฉะนี้ 

วินิจฉัยวิสัชนาปัญหาข้อที่ ๒ 

ก็แหละ เพราะวิธีแสดงจริยานี้ ไม่ได้มาในพระบาลีและอรรถกถาโดยประการ 
ทั้งปวง ข้าพเจ้ายกมาแสดงไวโดยอาศัยมติของอาจารย์อย่างเดียว ฉะนั้น จึงไม , ควร 
เชื่อถือเอาโดยเป็นสาระนัก เพราะเหตุว่า อาการทั้งหลายมีอิริยาบถเป็นต้นของคน 
ราคจริตที่แสดงไว้นั้น แม้จำพวกคนโทสจริตเป็นต้นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทก็สามารถ 
ทำได้อยู่ และสำหรับบุคคลผู้มีจริตผสมกันเพียงคนเดียว จริยาทั้งหลายมีอิริยาบถ 
เป็นต้นซึ่งมีลักษณะแตกต่างกัน ก็เกิดขึ้นไม่ได้ 

ส่วนวิธีแสดงจริยานี่ใดที่ท่านอรรถกถาจารย์แสดงไวิในอรรถกถาทั้งหลาย ข้อนั้น 
เท่านั้นควรเชื่อถือโดยเป็นสาระแท้ สมกับที่ท่านกล่าวไว้ว่า อาจารย์ผู้!ด้สำเร็จ 
เจโตปริยญาณ จึงจักรู้จริยาแล้วบอกพระกัมมัฏฐานได้เอง ส่วนอาจารย์นอกนี้ต้อง 
ถามอันเตวาสิกผู้จะเรียนพระกัมมัฏฐานทั้งนั้น 

เพราะเหตุฉะนี้ จะพึงทราบได้ว่า บุคคลนี้ เป็นคนราคจริต บุคคลนี้ เป็นคน 
จริตใดจริตหนึ่งในโทสจริตเป็นต้น ก็ด้วยเจโตปริยญาณ หรือเพราะสอบถามตัว 
บุคคลผู้นั้นเอง ด้วยประการฉะนี้ 

วิสัชนาปัญหา ข้อที่ ๓ 

[๔๖] ก็แหละ ในปัญหาข้อว่า บุคคลจริตชนิดไหน มี ธรรมเป็น ที่ สบาย 
อย่างไร ฉะนี้นั้น มีอรรถาธิบายดังนี้- 


10-1996 (0133-0202)8 


177 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















๑๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ธรรมเป็นที่สบายของคนราคจริต 

จะอธิบายถึงเสนาสนะสำหรับคนราคจริต เป็นประการแรก 

เสนาสนะ ชนิดที่ตั้งอยู่กับพื้นดิน ชายคารอบ ๆ ไม่ล้างเช็ด ไม่ทำกันสาด 
เป็นกุฎีมุงหญ้า เป็นบรรณศาลาที่มุงบังด้วยใบตองอย่างใดอย่างหนึ่ง เปรอะไปด้วย 
ละอองธุลี เต็มไปด้วยด้างคาวเล็ก ๆ ทะลุปรุโปร่ง และปรักหักพัง สูงเกินไปหรือ 
ตํ่าเกินไป อยู่ที่ดอน มีความรังเกียจด้วยภัยอันตราย มีทางสกปรก และสูง ๆ ตํ่า ๆ 
แม้จะมีเตียงและตั้งก็เต็มไปด้วยตัวเรือด รูปร่างไม , ดี สีไม , งาม ที่พอแต่เพียงแลเห็น 
ก็ใหัเกิดความรังเกียจ เสนาสนะเช่นนั้นเป็นที่สบายของคนราคจริต 

ผ้านุ่งและผ้าห่ม ชนิดที่ขาดแหว่งที่ชาย มีเส้นด้ายสับสนสวนขึ้นสวนลง เช่น 
เดียวกับขนมร่างแห มีสัมผัสสากเหมือนปอป่าน เป็นผ้าเศร้าหมองและหนัก รักษา 
ลำบากเป็นที่สบายของคนราคจริต 

แม้บาตร บาตรดินชนิดที่สีไม่งาม หรือบาตรเหล็กชนิดที่ทำลายความงาม 
เลียด้วยแนวตะเข็บและหมุด เป็นบาตรที่หนัก ทรวดทรงไม , ดี น่าเกลียดเหมือน 
กะโหลกศีรษะ ย่อมเหมาะสมแก , คนราคจริต 

แม้ทางสำหรับไปบิณฑบาต ก็เป็นทางชนิดที่ไม , พอใจ ห่างไกลหมู่บ้าน ขรุขระ 
ไม่เรียบร้อย ย่อมเหมาะสมแก , คนราคจริต 

แม้หมู่บ้าน ที่ ไปรับบิณฑบาต ก็เป็นหมู่บ้านที่มีคนทั้งหลายเที่ยวไปทำเป็นเหมือน 
ไม่เห็นและที่มีคนทั้งหลายนิมนต์ภิกษุผูได้ภิกษาแม่ในตระกูลหนึ่งแล้วให้เข้าไปสู่โรงฉันว่า 
“นิมนต์มาทางนี้ขอรับ” ครั้นถวายข้าวต้มและข้าวสวยแล้ว เมื่อจะไปก็พากันไป 
อย่างไม่เหลียวแล คล้าย ๆ กับคนรับจ้างเลี้ยงโค ต้อนโคเข้าในคอกแล้วก็ไม่เหลียวแล 
ฉะนั้น หมู่บ้านเช่นนั้นเหมาะสมแก , คนราคจริต 

แม้คนปรนนิบัติเลี้ยง ดู ก็เป็นพวกทาสหรือกรรมกร ที่มีผิวพรรณดำไม่น่าดู 
ผ้านุ่งสกปรก เหม็นสาบ น่าเกลียดจริง ๆ ปรนนิบัติเลี้ยงดูด้วยอาการไม่ยำเกรง 
เป็นดุจเขาข้ามและข้าวสวยทิ้งฉะนั้น คนปรนนิบัติเลี้ยงดูเช่นนัน จึงเป็นที่สบายแก่ 
คนราคจริต 


10-1996 (0133-0202)8 


178 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๗๙ 


แม้ข้าวต้มข้าวสวยและของเคี้ยว ก็เป็นชนิดที่เลว สีสันไม่ ดี ที่ทำด้วยข้าวฟาง 
ข้าวกับแก้และข้าวปลายเกวียนเป็นต้น เปรียงบูด ผักเสี้ยนดอง แกงผักเก่า ๆ 
ชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว พอให้เต็มท้องเท่านั้น เหมาะสมแก่คนราคจริต 

แม้อิริยาบถ อิริยาบถยืนหรืออิริยาบถเดิน เหมาะสมแก่คนราคจริต 

อารมณ์กัมมัฏฐาน เป็นอารมณ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ในวรรณกสิณทั้งหลาย มี 
นีลกสิณเป็นต้น ชนิดที่มีสีไม่สะอาดตา เหมาะสมแก่คนราคจริต 

นี้คือธรรมเป็นที่สบายของคนราคจริต ด้วยประการฉะนี้ 

ธรรมเป็นที่สบายของคนโทสจริต 

เสนาสนะ สำหรับคนโทสจริตนั้น เป็นชนิดที่ไม่สูงเกินไป ไม่ตํ่าเกินไป มีร่มเงา 
บริบูรณ์ด้วยฟ้าใ , ซ้นาฉัน มีฝา เสาและบันไดที่จัดไว้อย่างเรียบร้อย เขียนภาพลาย 
ดอกไม้ลายเครือวัลย์สำเร็จเสร็จสรรพ รุ่งเรืองงามด้วยจิตรกรรมนานาชนิด มีพื้นเรียบ 
เกลี้ยงเกลา นุ่มนิ่ม มีพวงดอกไม้และผัาสีอันวิจิตรประดับเพดานอย่างเป็นระเบียบ 
คล้ายกับวิมานพรหม เครื่องปูลาดและเตียงตั่งจัดแจงแต่งไว้อย่างดี สะอาดน่า 
รื่นรมย์ มีกลิ่นหอมฟ้งด้วยเครื่องอบดอกไม้ที่จัดวางไว้เพื่อให้อบ ณ ที่นั้น ๆ ซึ่งพอ 
เห็นเท่านั้นก็ให้เกิดความปีติปราโมช เสนาสนะเห็นปานฉะนี้ เป็นที่สบายของคน 
โทสจริต 

แม้ทางสำหรับเสนาสนะ นั้น ก็เป็นสิ่งปลอดภัยอันตรายทั้งปวง มีพื้นสะอาด 
และสมาเสมอ ประดับตกแต่งเรียบร้อย ย่อมเหมาะสมแก่คนโทสจริต 

แม้เครื่องใช้สำหรับเสนาสนะ ใน ที่นี้ ก็ ไม่ต้อง มี มากนัก มี เพียงเตียง และตั่ง 
ตัวเดียวก็พอ ทั้งนี้เพื่อตัดไม่ให้เป็นที่อาศัยของจำพวกสัตว์ต่าง ๆ เช่นแมลงสาบ 
เรือด งูและหนูเป็นต้น ย่อมเหมาะสมแก่คนโทสจริต 

ผ้านุ่งและผ้าห่ม ก็ เป็นประเภทผ้าเมืองจีน ผ้าเมืองโสมาร ผ้าไหม ผ้าผืายและ 
ผ้าเปลือกไม้อย่างละเอียด ซึ่งเป็นของประณีตชนิดใด ๆ ก็ตาม เอาผ้าชนิดนั้น ๆ 
มาทำเป็นชั้นเดียวหรือสองชั้น เป็นผ้าเบา ย้อมดี มีสีสะอาด ควรแก่สมณะ ย่อม 
เหมาะสมแก่คนโทสจริต 


10-1996 (0133-0202)8 


179 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















๑๘๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


บาตร เป็นชนิดบาตรเหล็ก มีทรวดทรงดีเหมือนต่อมนั้ๅ เกลี้ยงเกลาเหลาหล่อ 
เหมือนแก้วมณี ไม่มีสนิม มีสีสะอาดควรแก่สมณะ ย่อมเหมาะสมแก , คนโทสจริต 

ทางสำหรับไปบิณฑบาต เป็นชนิดที่ปลอดภัยอันตราย สมื่าเสมอ น่าเจริญใจไม่ 
ไกลไม่ใกล้หมู่บ้านเกินไป ย่อมเหมาะสมแก่คนโทสจริต 

แม้หมู่บ้าน ที่ ไปรับบิณฑบาต ก็เป็นหมู่บ้านที่มีคนทั้งหลายคิดว่า พระผู้เป็น 
เจ้า จักมาเดี๋ยวนี้แล้ว จึงปูอาสนะเตรียมไว้ ณ ประเทศที่สะอาดเกลี้ยงเกลา ลุกรับ 
ช่วยถือบาตรนิมนตไห้เข้าไปสู่เรือน นิมนตไห้ทั้งบนอาสนะที่ปูไว้แล้ว จึงอังคาสเลี้ยง 
ดูด้วยมือของตนโดยความเคารพ หมู่บ้านเช่นนั้น ย่อมเหมาะสมแก , คนโทสจริต 

คนปรนนิบัติเลี้ยง ดู เป็นคนรูปร่างสะสวย น่าเลื่อมใส อาบนํ้าชำระกาย ดี แล้ว 
ไล้ทาตัวดีแล้ว หอมฟ้งด้วยกลิ่นธูปกลิ่นเครื่องอบและกลิ่นดอกไม้ ประดับตกแต่ง 
ด้วยผ้าและอาภรณ์ที่ย้อมด้วยสีต่าง ๆ ล้วนแต่สะอาดและน่าภูมิใจ มีปกติทำการ 
ปรนนิบัติด้วยความเคารพ คนปรนนิบัติเลี้ยงดูเช่นนั้น จึงเป็นที่สบายแก่คนโทสจริต 

แม้ข้าวต้มข้าวสวยและของเคี้ยว ก็เป็นชนิดที่มีสีต้องตา ถึงพร้อมด้วยกลิ่น 
และรส มีโอชาน่าชอบใจ ประณีตโดยประการทั้งปวง และเพียงพอแก่ความต้องการ 
จึงเหมาะสมแก , คนโทสจริต 

แม้อิริยาบถ ก็ ต้องเป็นอิริยาบถนอนหรืออิริยาบถทั้ง จึงเหมาะสมแก่คนโทสจริต 

อารมณ์กัมมัฏฐาน เป็นอารมณ์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ในวรรณกสิณทั้งหลาย มี 
นีลกสิณเป็นต้น ซึ่งเป็นชนิดที่มีสีสะอาดหมดจดเป็นอย่างดี 

นี้คือธรรมเป็นที่สบายของคนโทสจริต ด้วยประการฉะนี้ 

ธรรมเป็นที่สบายของคนโมหจริต 

สำหรับคนโมหจริตนั้น เสนาสนะต้องหันหน้าสู่ทิศไม่คับแคบ ที่เมื่อทั้งแล้ว 
ทิศย่อมปรากฏโล่งสว่าง ในบรรดาอิริยาบถ ๔ อิริยาบถเดินจึงจะเหมาะสม ส่วน 
อารมณ์กัมมัฏฐานขนาดเล็กเท่าตะแกรง หรือเท่าขันโอ ย่อมไม่เหมาะสมแก่คน 
โมหจริตนั้น เพราะเมื่อโอกาสคับแคบ จิตก็จะถึงความมึนงงยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น 
ดวงกสิณขนาดใหญ่กว้างมากจึงจะเหมาะสม ประการที่เหลือ มีเสนาสนะเป็นต้น 


10-1996 (0133-0202)8 


180 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๘๑ 


ซึ่งควรจะยกมาแสดงสำหรับคนโมหจริต พึงเข้าใจว่ามีลักษณะเช่นเดียวกันกับการที่ 
ได้แสดงไว้แล้วสำหรับคนโทสจริตนั่นแล 

นี้คือธรรมเป็นที่สบายสำหรับคนโมหจริต ด้วยประการฉะนี้ 

ธรรมเป็นที่สบายของคนศรัทธาจริตเป็นต้น 

วิธีที่ได้แสดงมาแล้วในคนโทสจริตแม้ทุก ๆ ประการ จัดเป็นธรรมเป็นที่สบาย 
สำหรับคนศรัทธาจริตด้วย แหละในบรรดาอารมณ์กัมมัฏฐานทั้งหลาย เฉพาะอนุสสติ- 
กัมมัฏฐานจึงจะเหมาะสมแก , คนศรัทธาจริต 

สำหรับคนพุทธิจริตนั่น ไม่มีชัอที่จะต้องกล่าวว่า ในบรรดาสัปปายะทั้งหลาย 
มีเสนาสนะสัปปายะเป็นต้น สิ่งนี้ย่อมไม่เป็นที่สบายแก่คนพุทธิจริตฉะนี้ 

สำหรับคนวิตกจริตนั่น เสนาสนะที่โล่งโถงหันหน้าสู่ทิศสว่าง ที่เมื่อนั่งแล้ว 
สวน, ป่า, สระโบกขรณี, ทิวแถบแห่งหมู่บ้าน, นิคมชนบท และภูเขาอันมีสีเขียว 
ชะอุ้ม ย่อมปรากฏเห็นเด่นชัด เสนาสนะเช่นนั่นย่อมไม่เหมาะสม เพราะเสนาสนะ 
อันมีลักษณะเช่นนั่น ย่อมเป็นปัจจัยทำไห่วิตกวิ่งพล่านไปนั่นเทียว เพราะฉะนั่น 
วิตกจริตบุคคลพึงอยู่ในเสนาสนะที่ตั้งอยู่ในซอกเขาลึก มีปากำบัง เช่นเงื๋เอมเขา 
ท้องข้างและถํ้าชื่อมหินทะ ๑ เป็นต้น แม้อารมณ์กัมมัฏฐานชนิดกว้างใหญ่ก็ไม่ 
เหมาะสมแก่คนวิตกจริต เพราะอารมณ์เช่นนั่นย่อมเป็นปัจจัยทำให่จิตแล่นพล่านไป 
ด้วยอำนาจแห่งวิตก แต่อารมณ์ชนิดเล็กจึงจะเหมาะสม ประการที่เหลือ เหมือนกับ 
ที่ได้แสดงมาแล้วสำหรับคนราคจริตนั่นเทียว 

นี้คือธรรมเป็นที่สบายสำหรับคนวิตกจริต ด้วยประการฉะนี้ 

อรรถาธิบายอย่างพิสดาร โดยประเภท, เหตุให้เกิด, วิธีให้รู้ และธรรมเป็น 
ที่ สบายของจริยาทั้งหลาย ซึ่งมาในหัวข้อว่า อันเหมาะสมแก่จริตจริยาของตน 
ยุติเพียงเท่านี้ 


๑ สถานที่เหล่านี้ มีอยู่ในประเทศลังกาทั้งนั้น 


10-1996 (0133-0202)8 


181 


1/5/11,2:04/\1\/เ 



















๑๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ส่วนกัมมัฏฐานอันเหมาะสมแก , จริยานั้น ข้าพเจ้ายังจะไม , แสดงให้แจ้งชัดโดย 
สิ้นเชิงก่อน เพราะกัมมัฏฐานนั้น ๆ จักปรากฏแจ้งชัดด้วยตัวเอง ในอรรถาธิบาย 
พิสดารของหัวข้อลัดไปนี้ 

วินิจฉัยกัมมัฏฐาน ๔๐ โดยอาการ ๑๐ อย่าง 

[๔๗] เพราะเหตุฉะนั้น ในหัวข้อสังเขปที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า เรียนเอา 
พระกัมมัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาพระกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ ฉะนี้นั้น 
ประการแรกนักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐานโดยอาการ ๑๐ อย่าง ดังนี้ คือ 

๑. โดยแสดงจำนวนกัมมัฏฐาน 

๒. โดยการนำมาซึ่งอุปจารฌานและอัปปนาฌาน 

๓. โดยความต่างกันแห่งฌาน 

๔. โดยผ่านองค์ฌานและอารมณ์ 

๔. โดยควรขยายและไม , ควรขยาย 

๖. โดยอารมณ์ของฌาน 

๗. โดยภูมิเป็นที่บังเกิด 

๘. โดยการถือเอา 

๙. โดยความเป็นปัจจัยเกื้อหนุน และ 
๑๐. โดยเหมาะสมแก , จริยา 

๑. โดยแสดงจำนวนกัมมัฏฐาน 

ในอาการ ๑๐ อย่างนั้น ประการแรก ข้อว่า โดยแสดงจำนวนกัมมัฏฐาน มี 
อรรถาธิบายดังนี้ ก็ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า ในบรรดาพระกัมมัฏฐาน ๔๐ 

ประการ ฉะนี้ พระกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ ณ ที่นั้น ท่านสงเคราะห์เข้าไว้เป็น 
๗ หมวดดังนี้ คือ 

๑. กสิณกัมมัฏฐาน ๑๐ อย่าง 
๒. อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ อย่าง 
๓. อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ อย่าง 


10-1996 (0133-0202)8 


182 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















10-1996 (0133-0202)8 


ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๘๓ 


๔. พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ อย่าง 
๔. อารุปปกัมมัฏฐาน ๔ อย่าง 
๖. สัญญากัมมัฏฐาน ๑ อย่าง และ 
๗. ววัตถานกัมมัฏฐาน ๑ อย่าง 


๑. กสิณกัมมัฏฐาน ๑๐ อย่าง คือ 


6) 1 

ปฐวีกสิณ 

กสิณสำเร็จด้วยดิน 

๒. 

อาโปกสิณ 

กสิณสำเร็จด้วยฟ้า 

๓. 

เตโซกสิณ 

กสิณสำเร็จด้วยไฟ 

๔. 

วาโยกสิณ 

กสิณสำเร็จด้วยลม 

๔. 

นีลกสิณ 

กสิณสำเร็จด้วยสีเขียว 

๖. 

ปีตกสิณ 

กสิณสำเร็จด้วยสีเหลือง 

๗. 

โลหิตกสิณ 

กสิณสำเร็จด้วยสีแดง 

๘. 

โอทาตกสิณ 

กสิณสำเร็จด้วยสีขาว 

๙. 

อาโลกกสิณ 

กสิณสำเร็จด้วยแสงสว่าง และ 

๑๐. 

ปริจฉินนากาลกสิณ 

กสิณสำเร็จด้วยช่องว่างซึ่งกำหนดขึ้น 


๒. อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ อย่าง คือ 

๑. 

อุทธุมาตกอสุภะ 

ซากศพที่ขึ้นพองน่าเกลียด 

๒. 

วินีลกอสุภะ 

ซากศพที่ขึ้นเป็นสีเขียวน่าเกลียด 

๓. 

วิปุพพกอสุภะ 

ซากศพที่มีหนองแตกพลักน่าเกลียด 

๔. 

วิจฉิททกอสุภะ 

ซากศพที่ถูกตัดเป็นท่อน ๆ น่าเกลียด 

๔. 

ริกขายิตกอสุภะ 

ซากศพที่ถูกสัตว์กัดกระจุยกระจายน่าเกลียด 

๖. 

ริกขิตตกอสุภะ 

ซากศพที่ทิ้งไว้เรี่ยราดน่าเกลียด 

๗. 

หตริกฃิตตกอสุภะ 

ซากศพที่ถูกสับฟันทิ้งกระจัดกระจายน่าเกลียด 

๘. 

โลหิตกอสุกะ 

ซากศพที่มีโลหิตไหลออกน่าเกลียด 

๙. 

ปุฬุวกอสุภะ 

ซากศพที่เต็มไปด้วยหนอนน่าเกลียด และ 

6)0* 

อัฏ เก อสุภะ 

ซากศพที่เป็นกระดูกน่าเกลียด 


183 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















๑๘๔ 


10-1996 (0133-0202)8 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๓. อนุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ อย่าง คือ 


6)* 

พุทธานุสสติ 

ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า 

๒. 

ธัมมานุสสติ 

ระลึกถึงคุณของพระธรรม 

6า. 

สังฆานุสสติ 

ระลึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์ 

(1. 

สีสานุสสติ 

ระลึกถึงศีลของตน 

๕. 

จาคานุสสติ 

ระลึกถึงการบริจาคที่ตนบริจาคแล้ว 

๖. 

เทวตานุสสติ 

ระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดา 

๗. 

มรณานุสสติ 

ระลึกถึงความตาย 

๘. 

กายคตาสติ 

ระลึกถึงร่างกายซึ่งล้วนแต่ไม่สะอาด 

๙. 

อานาปานสติ 

ระลึกกำหนดลมหายใจเข้าออก และ 

6)0. 

อุปสมานุสสติ 

ระลึกถึงนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ที่งปวง 


๔. พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ อย่าง คือ 

6). 

เมตตา 

ความรักที่มุ่งช่วยทำประโยชน์ 

๒. 

กรุณา 

ความสงสารที่มุ่งช่วยบำบัดทุกข์ 

6า. 

มุทิตา 

ความพลอยยินดีต่อสมบัติ และ 

(1. 

อุเปกขา 

ความเป็นกลางไม่เข้าฝ่ายใด 


๕. อารุปปกัมมัฏฐาน ๔ อย่าง คือ 


๑. อากาสานัญจายตนะ 
๒. วิญญาณัญจายตนะ 
๓. อากิญจัญญายตนะ 
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ 


อากาศไม่มีที่สุด 

วิญญาณไม่มีที่สุด 

ความไม่มีอะไร และ 

สัญญาละเอียด ซึ่งจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ 


ไม่มีก็ไม่ใช่ 


184 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๘๕ 


๖. สัญญา ๑ อย่าง คือ 

อาหาเรปฏิกูลสัญญา ความหมายรูในอาหารโดยเป็นสิ่งที่น่าเกลียด 


๗. ววัตถาน ๑ อย่าง คือ 
จตุธาตุววัตถาน การกำหนดแยกคนออกเป็นธาตุ ๔ 
นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐานโดยแสดงจำนวน ด้วยประการฉะนี้ 


๒. โดยนำมาซึ่งอุปจารฌานและอัปปนาฌาน 

ข้อว่า โดยนำมาซึ่งอุปจารฌานและอัปปนาฌาน นั้น มีอรรถาธิบายดังนี้:- 

ก็แหละ ในกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการนั้น เฉพาะกัมมัฏฐาน ๑๐ ประการ คือ 
ยกเว้น กายคตาสติกับอานาปานสติเสีย อนุสสติกัมมัฏฐานที่เหลือ ๘ กับอาหาเร- 
ปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ นำมาซึ่งอุปจารฌาน กัมมัฏฐานที่เหลือ ๓๐ 
ประการ นำมาซึ่งอัปปนาฌาน 

นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐานโดยนำมาซึ่งอุปจารฌานและอัปปนาฌาน 
ด้วยประการฉะนี้ 

๓. โดยความต่างกันแห่งฌาน 

ข้อว่า โดยความต่างกันแห่งฌาน นั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ แหละในกัมมัฏฐาน 
๓๐ ประการที่นำมาซึ่งอัปปนาฌานนั้น กสิณ ๑๐ กับ อานาปานสติ ๑ รวมเป็น 
๑๑ ประการ ย่อมให้สำเร็จฌานไต้ทั้ง ๔ ฌาน อสุภ ๑๐ กับ กายคตาสติ ๑ 
รวมเป็น ๑๑ ประการ ย่อมให้สำเร็จเพียงปฐมฌานอย่างเดียว พรหมวิหาร ๓ 
ข้างต้นให้สำเร็จฌาน ๓ ข้างต้น พรหมวิหาร ชัอที่ ๔ และอารุปปกัมมัฏฐาน ๔ 
ย่อมให้สำเร็จฌานที่ ๔ 

ฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐานโดยความต่างกันแห่งฌาน 
ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0133-0202)8 


185 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















๑๘๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. โดยผ่านองค์ฌานและอารมณ์ 

ข้อว่า โดยผ่านองค์ฌานและอารมณ์ นั้น มี อรรถาธิบายดังนี้ การผ่าน 
นั้นมี ๒ อย่าง คือ การผ่านองค์ฌาน ๑ การผ่านอารมณ์ ๑ ใน ๒ อย่างนั้น 
การผ่านองค์ฌานย่อมมีได็ในกัมมัฏฐานที่ให้สำเร็จฌาน ๓ และฌาน ๔ แม้ทั้งหมด 
ทั้งนี้ เพราะทุติยฌานเป็นต้นที่ฌานลาภีบุคคลจะพึงได้บรรลุในอารมณ์เดียวกันนั้น 
ต้องผ่านองค์ฌานทั้งหลาย มีวิตกและวิจารเป็นต้นขึ้นไป ในพรหมวิหารชัอที่ ๔ ก็ 
เหมือนกัน เพราะแม้พรหมวิหารข้อที่ ๔ นั้น อันฌานลาภีบุคคลจะพึงได้บรรลุ 
ก็ต้องผ่านโสมนัสเวทนาในอารมณ์ของพรหมวิหาร ๓ มีเมตตาเป็นต้นไปเหมือนกัน 

ส่วนการผ่านอารมณ์ ย่อมมีไดในอารุปปกัมมัฏฐาน ๔ เพราะอากาสามัญจายตน- 
ฌานอันฌานลาภีบุคคลจะพึงได้บรรลุ ก็ต้องผ่านกสิณอันใดอันหนึ่งในบรรดากสิณ ๙ อย่าง 
ข้างต้น และวิญญาณัญจายตนฌานเป็นต้นอันฌานลาภีบุคคลจะพึงได้บรรลุ ก็ต้อง 
ผ่านอารมณ์ทั้งหลายมีอากาศเป็นต้นขึ้นไป การผ่านอารมณ์หาได้มีในกัมมัฏฐาน ที่เหลือ 
นอกจากนี้ไม , 

ฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐานโดยผ่านองค์ฌานและอารมณ์ 
ด้วยประการฉะนี้ 


๕. โดยควรขยายและไม่ควรขยาย 

ข้อว่า โดยควรขยายและไม่ควรขยาย นั้น มีอรรถาธิบายดังนี้:- 

กัมมัฏฐานที่ควรขยาย 

ในกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการนั้น กสิณกัมมัฏฐานควรขยายทั้ง ๑๐ ประการ 
นั้นเทียวเพราะว่า โยคีบุคคลแผ่กสิณไปสู่โอกาสได้ประมาณเท่าใด ก็สามารถได้ยิน 
เสียงด้วยทิพพโสตะ เห็นรูปได้ด้วยทิพพจักษุ และรู้จิตของสัตว์อื่นได้ด้วยจิต ภายใน 
โอกาสประมาณเท่านั้น 


10-1996 (0133-0202)8 


186 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๘๗ 


กัมมัฏฐานที่ไม่ควรขยาย 

ส่วนกายคตาสติ กับ อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ ประการ ไม่ควรขยาย เพราะเหตุไร ? 
เพราะกัมมัฏฐานเหล่านี้ โยคีบุคคลกำหนดเอาด้วยโอกาสเฉพาะ และเพราะไม่มี 
อานิสงส์อะไร และข้อที่กัมมัฏฐานเหล่านี้อันโยคีบุคคลกำหนดเอาด้วยโอกาสเฉพาะนั้น 
จักปรากฏในแผนกแห่งภาวนาของกัมมัฏฐานนั้น ๆ ข้างหน้า แหละเมื่อโยคีบุคคล 
ขยายกัมมัฏฐานเหล่านี้แล้ว ก็เป็นแต่เพียงขยายกองแห่งซากศพเท่านั้น หามีอานิสงส์ 
อะไรแต่ประการใดไม่ แม้ความข้อนี้สมกับที่ท่านกล่าวไวใน!สปากปัญหาพยากรณ์ว่า 
ข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาค รูปสัญญาปรากฏซัดแล้ว แต่อัฏฐิกสัญญาไม่ปรากฏซัด 
ก็ในปัญหาพยากรณ์นั้นที่ท่านกล่าวว่า รูปสัญญาปรากฏชัดแล้ว ท่านกล่าวด้วย 
อำนาจที่ได้ขยายนิมิต ส่วนที่ว่าอัฏ เก สัญญาไม , ปรากฏชัดนั้น ท่านกล่าวด้วยอำนาจ 
ที่ไม่ได้ขยายนิมิต 

ส่วนพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า ภิกษุ แผ่อัฏ เก สัญญาไป สู่ แผ่นดิน ทั้ง สิ้น ๑ ฉะนี้นั้น 
พระองค์ตรัสไว้ด้วยอำนาจอาการที่ปรากฏแก่ภิกษุผู้มีอัฏ เก สัญญา หาได้ตรัสด้วย 
การขยายนิมิตไม่ จริงอย่างนั้น ในรัชสมัยของพระเจ้าธรรมาโศกราช ได้มีนกกรเวก 
เห็นเงาของตนที่ฝาซึ่งทำด้วยกระจกโดยรอบ ๆ ตัวแล้ว มันสำคัญว่ามีนกกรเวกอยู่ 
ในทั้วทุกทิศ จึงได้ร้องออกไปด้วยเสียงอันไพเราะ แม้พระเถระก็เช่นเดียวกัน เพราะ 
ท่านได้สำเร็จอัฏ เก สัญญา จึงเห็นนิมิตปรากฏอยู่ในทั้ว ทุก ทิศ เลยเข้าใจว่า แผ่นดิน 
แม้ทั้งหมดเต็มไปด้วยอฐฉะนี้ 

หากเกิดปัญหาขึ้นว่า ล้าเมื่อถือเอาความอย่างนี้แล้ว ภาวะที่อสุภฌาน 
ทั้งหลายมีอารมณ์หาประมาณมิได้อันใด ที่พระองค์ทรงแสดงไว่ในธัมมสังคหะ ๒ ข้อ 
นั้นก็จะผิดเสียละซี ? 

วิสัชนาว่า ข้อนั้นไม่ใช่จะผิดไปเสียเลย เพราะโยคีบุคคลบางคนย่อมถือเอา 
นิมิตในซากศพที่ขึ้นพองหรือในซากศพที่เป็นโครงกระดูกชนิดใหญ่ บางคนก็ถือเอา 
นิมิตในซากศพเช่นนั้นชนิดเล็ก โดยปริยายนี้ฌานของโยคีบุคคลบางคนจึงมีอารมณ์เล็ก 


๑ ชุ. เถร. (ไทย) ๒๖/๑๘/๓๐๙ 
๒ อภ. สงฺ. (ไทย) ๓๔/๒๖๔/๘๔ 


10-1996 (0133-0202)8 


187 


1/5/11,2:04/\1\/เ 



















6) ด่ ด่ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

บางคนมีอารมณ์หาประมาณมิได้ อีกอย่างหนึ่ง คำว่า ฌานมีอารมณ์หาประมาณ 
มิได้ ท่านหมายเอาโยคีบุคคลที่ไม่เห็นโทษในการขยายนิมิตแห่งอสุภกัมมัฏฐานนั้น 
แล้วขยายกัมมัฏฐานนั้น แต่อย่างไรก็ตาม กายคตาสติกัมมัฏฐานกับอสุภกัมมัฏฐาน 
๑๐ ประการ ไม , ควรขยาย เพราะไม่มีอานิสงส์อะไร 

มิใช่แต่เท่านี้ แม้กัมมัฏฐานที่เหลือก็ไม่ควรขยายเช่นเดียวกับกายคตาสติและ 
อสุภกัมมัฏฐานนี้ เพราะเหตุไร ? เพราะว่า ในบรรดากัมมัฏฐานเหล่านั้น นิมิต 
แห่งอานาปานสติ เมื่อโยคีบุคคลขยาย ก็จะขยายแต่กองแห่งลมเท่านั้น และนิมิต 
แห่งอานาปานสตินั้นกำหนดเอาด้วยโอกาสเฉพาะ เช่นนิมิตที่ปลายจมูกและริมฟิปาก 
เป็นต้น ฉะนี้ อานาปานสติกัมมัฏฐานจึงไม่ควรขยาย เพราะมีแต่โทษอย่างหนึ่ง 
เพราะโยคีบุคคลกำหนดเอาด้วยโอกาสเฉพาะอย่างหนึ่ง 

พรหมวิหาร ๔ มีสัตว์เป็นอารมณ์ เมื่อขยายอารมณ์ของพรหมวิหารเหล่านั้น 
ก็จะขยายแต่กองแห่งสัตว์เท่านั้น ที่จะได้ประโยชน์อะไรกับการขยายกองแห่งสัตว์นั้น 
หามีไม , เพราะฉะนั้น แม้อารมณ์ของพรหมวิหารเหล่านั้นก็ไม่ควรขยาย ส่วนพระ 
พุทธพจน์ใดที่ทรงแสดงไว้ว่า ภิกษุมีจิตประกอบด้วยเมตตา แผ่เมตตาจิตไปทาง 
ทิศหนึ่งอยู่ ฉะนี้นั้นทรงแสดงด้วยอานาจการกำหนดถือเอาต่างหาก หาใช่ด้วยอำนาจ 
การขยายนิมิตไม่ จริงอยู่ภิกษุกำหนดเอาสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศหนึ่งแล้วจึงเจริญ 
เมตตาไปโดยลำดับ มีอาทิว่า อาวาสหนึ่ง สองอาวาส ฉะนี้ พระพุทธองค์ตรัสว่า 
ภิกษุแผ่เมตตาจิตไปทางทิศหนึ่งอยู่ มิใช่ภิกษุขยายนิมิตกัมมัฏฐาน อนึ่ง ใน 
พรหมวิหารภาวนานี้เล่า ก็ไม่มีปฏิภาคนิมิตที่โยคีบุคคลนี้จะพึงขยายด้วย แม้การที่ 
พรหมวิหารฌานมีอารมณ์เล็กน้อยและมีอารมณ์หาประมาณมิได้ ในอธิการนี้ 
พึงทราบด้วยอำนาจการกำหนดเอาสัตว์จำนวนมากเป็นเกณฑ์ต่างหาก 

แม่ในอารมณ์ของอารุปปฌาน ๔ นั้น อากาศ (หมายเอาอากาสามัญจายตนะ) 
ก็ไม , ควรขยาย เพราะเป็นกสิณคฆาฏิมากาศ คืออากาศตรงที่เพิกกสิณออก จริงอยู่ 
กสิณุคฆาฏิมากาศ (อากาศทีเพิกกสิณออก) นั้น โยคีบุคคลพึงสนใจแต่เพียงว่า 
เป็นที่ปราศจากกสิณเท่านั้น นอกเหนือไปจากนั้น แม้จะขยายก็ไม , มีประโยชน์อะไร 
วิญญาณ (หมายเอาวิญญาณัญจายตนะ) ก็ไม่ควรขยาย เพราะเป็นสภาวธรรม 
จริงอยู่ ใคร ๆ ก็ตามไม่สามารถจะขยายสภาวธรรมได้ ความปราศจากวิญญาณ 
(หมายเอาอากิญจัญญายตนะ) ก็ไม่ควรขยาย เพราะเป็นภาวะสักว่าความไม่มีแห่ง 
วิญญาณ อารมณ์ของเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ก็ไม , ควรขยาย เพราะเป็น 
สภาวธรรมเช่นเดียวกัน 


10-1996 (0133-0202)8 


188 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๘๙ 


กัมมัฏฐานที่เหลืออีก ๑๐ มีพุทธานุสสติเป็นต้น ก็ไม่ควรขยาย ด้วยไม่มี 
ปฏิภาคนิมิต เพราะกัมมัฏฐานที่มีปฏิภาคนิมิตเท่านั้น ที่เป็นกัมมัฏฐานควรจะขยาย 
และอารมณ์ที่เป็นปฏิภาคนิมิตของกัมมัฏฐาน ๑๐ ประการ มีพุทธานุสสติ เป็นต้น 
หามีไม่ เพราะฉะนั้น จึงไม , ควรขยายอารมณ์นั้น 

ฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐานโดยควรขยายและไม่ควรขยาย 
ด้วยประการฉะนี้ 


๖. โดยอารมณ์ของฌาน 

ข้อว่า โดยอารมณ์ของฌาน นั้น มีอรรถาธิบายดังนี้:- ก็แหละ ในกัมมัฏฐาน 
๔๐ ประการนั้น กสิณ ๑๐ อสุภ ๑๐ อานาปานสติ ๑ กายคตาสติ ๑ รวม ๒๒ 
กัมมัฏฐานนี้ มี อารมณ์เป็นปฏิภาคนิมิต กัมมัฏฐานที่เหลือ ๑๘ มีอารมณ์ไม่เป็น 
ปฏิภาคนิมิต 

อนึ่ง ในอนุสสติ ๑๐ ยกเว้นอานาปานสติกับกายคตาสติเสีย อนุสสติที่เหลือ ๘ 
กับอาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ วิญญาณัญจายตนะ ๑ เนวสัญญว- 
นาสัญญายตนะ ๑ รวม ๑๒ กัมมัฏฐานนี้ มีอารมณ์เป็นสภาวธรรม กสิณ ๑๐ 
อสุภ ๑๐ อานาปานสติ ๑ กายคตาสติ ๑ รวม ๒๒ กัมมัฏฐานนี้ มี อารมณ์เป็นนิมิต 
กัมมัฏฐานที่เหลือ ๖ คือ พรหมวิหาร ๔ อากาสานัญจายตนะ ๑ อากิญจัญญายตนะ ๑ 
มีอารมณ์ที่พูดไม่ถูก (คอใช่สภาวธรรมและไม่เป็นนิมิต) 

อนึ่ง วิปุพพกอสุภะ ๑ โลหิตกอสุภะ ๑ ปุฬุ , วกอสุภะ ๑ อานาปานสติ ๑ 
อาโปกสิณ ๑ เตโชกสิณ ๑ วาโยกสิณ ๑ และอารมณ์คือดวงแสงแห่งพระอาทิตย์ 
เป็นต้นที่ฉายเข้าไปข้างใน โดยทางช่องหน้าต่างเป็นต้น ในอาโลกกสิณนั้น ๑ รวม 
๘ กัมมัฏฐานนี้มีอารมณ์เคลื่อนไหวได้ แต่ก็เคลื่อนไหวได้ในเบื้องต้นก่อนแต่ 
ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นเท่านั้น ส่วนที่เป็นปฏิภาคนิมิตแล้ว ก็สงบนึ่งเหมือนกัน กัมมัฏฐาน 
ที่เหลือจาก ๘ กัมมัฏฐานนี้ มีอารมณ์ไม่เคลื่อนไหว 

ฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐานโดยอารมณ์ของฌาน ด้วย 
ประการฉะนี้ 


10-1996 (0133-0202)8 


189 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















๑๙๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๗. โดยภูมิเป็นที่บังเกิด 

ก็แหละ ในข้อว่า โดยภูมิเป็นที่บังเกิด นั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ อสุภ- 
กัมมัฏฐาน ๑๐ กายคตาสติ ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ รวม ๑๒ กัมมัฏฐานนี้ ย่อม 
ไม่บังเกิดในเทวโลกชั้นกามาวจร เพราะซากศพและอาหารอันน่าเกลียดไม่มีในเทวโลก 
ชั้นนั้น กัมมัฏฐาน ๑๒ นั้น รวมกับอานาปานสติ ๑ เป็น ๑๑ กัมมัฏฐานนี้ ย่อมไม , บังเกิด 
ในพรหมโลก เพราะลมอัสสาสะปัสสาสะไม่มีในพรหมโลก กัมมัฏฐาน อื่น ๆ นอก 
จากอารุปปกัมมัฏฐาน ๔ แล้วย่อมไม่บังเกิดในอรูปภพ ส่วนในโลกมนุษย์ กัมมัฏฐาน 
บังเกิดไต้ครบหมดทั้ง ๔๐ ประการ 

ฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐานโดยภูมิเป็นที่บังเกิด ด้วย 
ประการฉะนี้ 


๘. โดยการถือเอา 

ในข้อว่า โดยการถือเอา นั้น พึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐาน แม่โดยการถือ 
เอาด้วยวัตถุที่ได้เห็น, ได้ถูกต้อง และที่ได้ยินดังนี้ ในกัมมัฏฐานเหล่านั้น ยกเว้นวาโย 
กสิณเลีย กสิณที่เหลือ ๙ กับ อสุภ ๑๐ รวมเป็น ๑๙ กัมมัฏฐานนี้ พึงถือเอา 
ได้ด้วยลีที่’ใต้เห็น อธิบายว่า ในเบื้องต้นต้องแลดูด้วยตาเสียก่อนแล้วจึงถือเอา 
นิมิตของกัมมัฏฐานเหล่านั้นได้ ในกายคตาสติ อาการ ๕ คือ ผม, ขน, เล็บ, ฟัน 
และหนัง พึงถือเอาได้ด้วยสีที่ได้เห็น อาการที่เหลือ ๒๗ พึงถือเอาได้ด้วยเสียงที่ 
ได้ยิน ดังนั้น อารมณ์ของกายคตาสติกัมมัฏฐาน พึงถือเอาได้ด้วยลีที่ได้เห็นและ 
เสียงที่ได้ยิน ฉะนี้ อานาปานสติกัมมัฏฐาน พึงถือเอาได้ด้วยการถูกต้อง วาโยกสิณ 
พึงถือเอาได้ด้วยสีที่ได้เห็นและสัมผัสที่ได้ถูกต้อง กัมมัฏฐานที่เหลืออีก ๑๘ พึงถือ 
เอาได้ด้วยเลียงที่ได้ยิน แหละในกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการนั้น กัมมัฏฐาน ๔ คือ 
อุเปกขาพรหมวิหาร ๑ อารุปปกัมมัฏฐาน ๔ อันโยคีบุคคลผู้เริ่มลงมือทำกัมมัฏฐาน 
จะพึงถือเอาไม่ไดในทันทีทีเดียว กัมมัฏฐานที่เหลืออีก ๓๔ จึงถือเอา'ไดโดยหันที 

ฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐานโดยการถือเอา ด้วยประการ 

ฉะนี้ 


10-1996 (0133-0202)8 


190 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


ต&ต 


๙. โดยความเป็นปัจจัยเกื้อหนุน 

ข้อว่า โดยความเป็นปัจจัยเกื้อหนุน นั้น มีอรรถาธิบายดังนี้ ก็แหละ 
ในบรรดากัมมัฏฐานเหล่านี้ ยกเว้นอากาลกสิณเสีย กสิณที่เหลือ ๙ ประการ ย่อม 
เป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่อารุปปฌานทั้งหลาย กสิณทั้ง ๑๐ ประการ ย่อมเป็นปัจจัย 
เกื้อหนุนแก่อภิญญาทั้งหลาย พรหมวิหาร ๓ (ข้างต้น) ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุน 
แก่พรหมวิหารข้อที่ ๔ อารุปปกัมมัฏฐานบทตํ่า ๆ ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก่ 
อารุปปกัมมัฏฐานบทสูง ๆ เนาสัญญานาสัญญายตนกัมมัฏฐาน ย่อมเป็นปัจจัย 
เกื้อหนุนแก่นิโรธสมาบัติ กัมมัฏฐานแม้ทั้งหมด ย่อมเป็นปัจจัยเกื้อหนุนแก , การอยู่ 
เป็นสุข แก , วิปัสสนากัมมัฏฐาน และแก่ภาสมบัติทั้งหลาย 

ฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐานโดยความเป็นปัจจัยเกื้อหนุน 
ด้วยประการฉะนี้ 


6)0* โดยเหมาะสมแก่จริยา 

ในข้อว่า โดยเหมาะสมแก 1 จริยา นี้ พึงทราบการวินิจฉัยแมีโดยความเหมาะสม 
แก , จริยาทั้งหลาย ดังนี้ เ- 

ประการแรก ในกัมมัฏฐาน ๔๐ นั้น กัมมัฏฐาน ๑๑ คือ อสุภ ๑๐ กายคตาสติ 
๑ ย่อมเหมาะสมแก่คนราคจริต กัมมัฏฐาน ๘ คือ พรหมวิหาร ๔ วรรณกสิณ ๔ 
เหมาะสมแก , คนโทสจริต อานาปานสติกัมมัฏฐานข้อเดียวเท่านั้น เหมาะสมแก , คน 
โมหจริตและคนวิตกจริต อนุสสติ ๖ ข้างต้น เหมาะสมแก , คนศรัทธาจริต กัมมัฏฐาน 
๔ คือ มรณสติ ๑ อุปสมานุสสติ ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ อาหาเรปฏิกูลสัญญา ๑ 
เหมาะสมแก , คนพุทธิจริต กสิณกัมมัฏฐานที่เหลือ ๖ กับอารุปปกัมมัฏฐาน ๔ 
เหมาะสมแก่คนทุกจริต แต่ว่าในกสิณ ๑๐ นั้น กสิณอย่างใด อย่างหนึ่งที่เล็ก 
ขนาดขันโอ ย่อมเหมาะสมแก , คนวิตกจริต ขนาดใหญ่กว่านั้นจนขนาดเท่า จานข้าว 
เป็นต้น ย่อมเหมาะสมแก่คนโมหจริต ฉะนี้ 

นักศึกษาพึงทราบการวินิจฉัยกัมมัฏฐานโดยความเหมาะสมแก , จริยาในกัมมัฏฐาน 
๔๐ นี้ ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0133-0202)8 


191 


1/5/11,2:04 / \1\/เ 


















๑๙๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สรุปความในจริยา 

ก็แหละ ถ้อยแถลงทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าแสดงไว้ด้วยอำนาจที่เป็นข้าศึกแก่กัน 
โดยตรงอย่างหนึ่ง ด้วยอำนาจเป็นกัมมัฏฐานที่สบายแท้ ๆ อย่างหนึ่ง แต่อย่างไรก็ดี 
ขึ้นชื่อว่าภาวนาฝ่ายกุศลแล้ว ที่จะไม , กำจัดกิเลสมีราคะเป็นต้น หรือที่จะไม่เป็นอุปการะ 
แก่คุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้น เป็นอันไม่มี ข้อนี้สมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคทรง 
แสดงไว้ ซึ่งมีในเมฆิยสูตรว่า 

พึงเจริญธรรม ๔ ประการให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป คือพึงเจริญ 
อสุภกัมมัฏฐานทั้งหลายเพื่อประหานเสียซึ่งราคะ พึงเจริญ 
เมตตาเพื่อประหานเสียซึ่งพยาบาท พึงเจริญอานาปานสติ 
เพื่อกำจัดเสียซึ่งมิจฉาวิตก พึงเจริญอนิจจสัญญา เพื่อ 
ถอนเสียซึ่งอัสมิมานะ ๑ 

แม่ในราหุลสูตร พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงพระกัมมัฏฐาน ๗ ประการ 
โปรดพระราหุลเถระเพียงองค์เดียว โดยนัยมีอาทิว่า ราหุล เธอจงเจริญซึ่งภาวนา 
อัน มี เมตตาเป็นอารมณ์... ๒ เพราะเหตุฉะนี้ นักศึกษาจงอย่าได้ทำความยึดถือเพียง 
แต่ในถ้อยแถลงที่แสดงไว้ว่า กัมมัฏฐานอย่างโน้นเหมาะสมแก , จริตบุคคล ประเภทโน้น 
พึงค้นคว้าแสวงหาอรรถาธิบายในคัมภีร์ต่าง ๆ ทั้วไปเถิด 

การวินิจฉัยกัมมัฏฐานกถาโดยพิสดาร ในหัวข้อสังเขปว่า เรียนเอาพระกัมมัฏฐาน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาพระกัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ ยุติเพียงเท่านี้ 

วิธีเรียนเอากัมมัฏฐาน 

[๔๘] ก็แหละ คำว่า เรียน นั้น มีอรรถาธิบายด้งต่อไปนี้ 

อันโยศึบุคคลนั้นพึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผู้มีลักษณะอาการตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าว 
มาในหัวข้อว่า พึงเข้าไปหากัลยาณมิตรผูใหัพระกัมมัฏฐาน ฉะนี้แล้ว พึงถวายตัวแด่ 


๑ องฺ. นวก. (ไทย) ๒๓/๓/๔๓๔, ขุ. อุ. (ไทย) ๒๔/๓๑/๒๓๔-๒๓๖ 
๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๒๐/๑๓๐ 


10-1996 (0133-0202)8 


192 


1/5/11,2:04/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๙๓ 


พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหรือแก , พระอาจารย์ แล้วพึงทำตนให้เป็นผู้มีอัชฌาสัยอัน 

สมบูรณ์ และมีอธิมุติอันสมบูรณ์ แล้วพึงขอเอาพระกัมมัฏฐานเถิด 

คำถวายตัวแด่พระพุทธเจ้า 

ในการถวายตัวนั้น โยคีบุคคลพึงกล่าวคำถวายตัวแด่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า 
ว่าดังนี้ 


คำบาลี 

อิมาห 0 ภควา อตุตาภาว 0 ดุมหาก 0 ปริจฺจซามิ 

คำไทย 

ข้าแต่พระผู้มีพระภาค ข้าพระพุทธเจ้าขอถวาย 
อัตภาพร่างกายอันนี้ แด่พระพุทธองค์ 

โทษที่ไม่ถวายตัวแด่พระพุทธเจ้า 

จริงอยู่ โยคีบุคคลครั้นไม่ได้ถวายตนอย่างนี้แล้ว เมื่อหลีกไปอยู่ที่เสนาสนะอัน 
เงียบสงัด ครั้นอารมณ์อันน่ากลัวมาปรากฏให้เห็นในคลองแห่งจักษุ ก็ไม่สามารถ 
ที่จะยับยั้งตั้งตนอยู่ได้ จะเลี่ยงหนีไปยังแดนหมู่บ้าน เกิดเป็นผู้คลุกคลีกับพวกคฤหัสถ์ 
ทำการแสวงหาลาภสักการะอันไม , สมควร ก็จะพึงถึงซึ่งความฉิบหายเสีย 

อานิสงส์ถวายตัวแด่พระพุทธเจ้า 

ส่วนโยคีบุคคลผู้!ด้ถวายตัวแล้ว ถึงแม้จะมีอารมณ์อันน่ากลัวมาปรากฏให้เห็น 
ในคลองแห่งจักษุ ก็จะไม , เกิดความหวาดกลัวแต่อย่างใด มีแต่จะเกิดความโสมนัส 
อย่างเดียวโดย ที่ จะได้เตือนตนว่า พ่อบัณฑิต ก็วันก่อนนั้น เจ้าได้ถวายตัวแด่ 
พระพุทธเจ้าแล้ว มิใช่หรือ ? เหมือนอย่างว่า บุรุษคนหนึ่งจะพึงมีผ้ากาสิกพัสตร์ 
(ผ้าที่ทำในแว่นแคว้นกาลี) อย่างดีที่สุด เมื่อผ้านั้นถูกหนูหรือพวกแมลงสาบกัด 


10-1996 (0133-0202)8 


193 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















๑{*๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เขาก็จะพึงเกิดความโทมนัสเสียใจ แต่ล้าเขาจะพึงถวายผ้านั้นแก่ภิกษุผู้!ม่มีจีวรไปเสีย 
แต่นั้นถึงเขาจะได้เห็นผ้านั้น อันภิกษุเอามาตัดทำให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย เขาก็จะพึง 
เกิดแต่ความโสมบัสอย่างเดียว ฉันใด แม้คำอุปไมยนี้บักศึกษาก็พึงทราบเหมือนฉันนั้น 

คำถวายตัวแก'อาจารย์ 

โยคีบุคคล แม้เมื่อจะถวายตัวแก่พระอาจารย์ ก็พึงกล่าวคำถวายตัวดังนี้ 

คำบาลี 

อิมาห 0 ภนฺเต อตฺตภาว 0 ดุมหาก 0 ปริจฺจชามิ 

คำไทย 

ข้าแต่ท่านอาจารย์ผู้เจริญ กระผมขอมอบถวายอัตภาพ 
ร่างกายอันนี้แก่ท่านอาจารย์ 

โทษที่ไม่ถวายตัวแก่อาจารย์ 

จริงอยู่ โยคีบุคคลผู้!ม่ได้ถวายตัวอย่างนี้ ย่อมจะเป็นคนอันใคร ๆ ขัดขวาง 
ไม่ได้ บางทีก็จะเป็นคนว่ายากไม่เชื่อฟังโอวาท บางทีก็จะเป็นคนตามแต่ใจตนเอง 
อยากไปไหนก็จะไปโดยไม่บอกลาอาจารย์ก่อน โยคีบุคคลเช่นนี้นั้น อาจารย์ก็จะไม่ 
รับสงเคราะห์ด้วยอามิสหรือด้วยธรรมะคือการสงสอน จะไม่ให้ศึกษาวิชากัมมัฏฐาน 
อันสุขุมลึกซึ้ง เมื่อเธอไม , ได้รับการสงเคราะห์๒ ประการนี้แล้ว ก็จะไม่ได้ที่พึ่งในพระ 
ศาสนา ไม่ช้าไม่นานก็จะถึงซึ่งความเป็นคนทุศีล หรือเป็นคฤหัสก 6 ไปเลย 

อานิสงส์ที่ถวายตัวแก่อาจารย์ 

ส่วนโยคีบุคคลผู้ถวายตัวแล้ว จะไม่เป็นคนอันใคร ๆ ขัดขวางไม่ได้ ไม่เป็นคน 
ตามแต่ใจตนเอง จะเป็นคนว่าง่าย มีความประพฤติติดเนื่องอยู่กับอาจารย์ เมื่อเธอ 
ได้รับการสงเคราะห์๒ ประการจากอาจารย์แล้ว ก็จะถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ 


10-1996 (0133-0202)8 


194 


1/5/11,2:04/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


© 8 (51 


ในพระศาสนา เหมือนอย่างพวกศิษย์อันเตวาสิกของพระจูฬปิณฑปาติกติสสเถระเป็น 
ตัวอย่าง 


เรื่องศิษย์พระติสสเถระ 

มีเรื่องเล่าว่า มีภิกษุ ๓ รูป ได้มาสู่สำนักของพระติสสเถระแล้ว ใน ๓ รูปนั้น รูป 
หนึ่งกราบเรียนอาสาแก่พระเถระว่า “ท่านขอรับ เมื่อมีใคร ๆ ขอร้องเพื่อประโยชน์ 
ของท่านอาจารย์แล้ว กระผมสามารถที่จะกระโดดลงไปในเหวลึกชั่วร้อยบุรุษ” รูปที่ 
สองกราบเรียนอาสาว่า “ท่านขอรับ เมื่อมีใคร ๆ ขอร้องเพื่อประโยชน์ของท่าน 
อาจารย์แล้ว กระผมสามารถที่จะเอาร่างกายนี้ฝนที่พื้นหินให้กร่อนไปตั้งแต่ สันเท้า 
จนกระทั่งไม่มีร่างกายเหลืออยู่” รูปที่สามกราบเรียนอาสาว่า “ท่านขอรับ เมื่อมี 
ใคร ๆ ขอร้องเพื่อประโยชน์ของท่านอาจารย์แล้ว กระผมสามารถที่จะกลั้นลมอัสสาสะ 
ปัสสาสะทำกาลกิริยาตายได้” ฝ่ายพระเถระพิจารณาเห็นว่า “ภิกษุเหล่านี้เป็นผู้มีความ 
สมควรแล้ว” จึงได้บอกพระกัมมัฏฐานให้ ภิกษุเหล่านั้นดำรงตนอยู่ใน โอวาทของ 
พระเถระ ได้บรรลุซึ่งพระอรหัตแม้ทั่ง ๓ รูปแล 

นี้เป็นอานิสงส์ในการมอบถวายตัว ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวไว้ว่า พึงมอบ 
ถวายตัวแด่พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าหรือแก่อาจารย์ ฉะนี้ 

โยคีผู้มีอัชฌาสัยสมบูรณ์ 

[๔๙] ก็แหละ ในหัวข้อสังเขปที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วว่า เป็น ผู้มี อัชฌาสัย 
อัน สมบูรณ์ และมีอธิ มุติ อัน สมบูรณ์ ฉะนี้นั้น มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ 

อันโยคีบุคคลนั้น พึงเป็นผู้มีอัชฌาสัยอันสมบูรณ์ ๑ โดยอาการ ๖ อย่าง 

ด้วยอำนาจแห่งธรรมมีอโลภะเป็นต้น 


๑ คำว่า อัชฌาสัย มีอรรถวิเคราะห์ว่า อฌฺณตฺถ ปวตฺติตฺ'วาปี จิตฺตํ อาคมฺม ยตฺถ เสติ, ใส ตสฺส อาสโย, 
มิคาสโย วิย. อาสโยเอว อชฺฌาสโย. จิตนั้นถึงแม้จะเกิดในอารมณ์อื่น ๆ แล้วก็กลับมานอนอยู่ในธรรมใด 
ธรรมนั้นชื่อว่า อาสยะ ธรรมเป็นที่มานอนอยู่ของจิต ดุจที่ที่มานอนอยู่ของมฤค, ศัพท์ว่า อาสย นั้นเอง 
ได้รูปเป็น อชฺฌาสย คือ อัชฌาสัย 


10-1996 (0133-0202)8 


195 


1/5/11,2:04/\1\/เ 



















๑๙๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อรรถาธิบายของฎีกาจารย์ 

ในอธิการนี้ ท่านฎีกาจารยได้อรรถาธิบายไว้อย่างพิสดารดังนี้:- 

ธรรมทั้งหลายมีอโลภะเป็นต้นมีอุปการะมากแก่สัตว์ทั้งหลายและแก่โยคีบุคคลโดย 
พิเศษ ทั้งนี้เพราะเป็นเหตุกำจัดเสียซึ่งโทษอย่างอนันต์ และเป็นเหตุนำมาซึ่งคุณ 
อย่างมหันต์ เป็นความจริงอย่างนั้น ธรรมทั้งหลายมีอโลภะเป็นต้น ย่อมเป็นไปโดย 
ความเป็นปฏิปักษ์แก่มลทินทั้งหลายมีมลทินคือความตระหนี่เป็นต้น สมจริงตามที่ 
ท่านอรรถกถาจารย์แสดงไวในอรรถกถาแห่งอภิธรรม ดังต่อไปนี้ 

อโลภะ เป็นปฏิปักษ์แก , มลทินคือความตระหนี่ อโทสะ เป็นปฏิปักษ์แก , มลทิน 
คือความทุศีล อโมหะ เป็นปฏิปักษ์แก่การไม่ภาวนาในกุศลธรรมทั้งหลาย แหละ 
ใน ๓ เหตุนั้น อโลภะ เป็นเหตุแห่งทาน อโทสะ เป็นเหตุแห่งศีล อโมหะ เป็นเหตุ 
แห่งภาวนา แหละใน ๓ เหตุนั้น บุคคลย่อมถืออย่างไม่ตึงเครียดด้วย อโลภะ 
เพราะคนที่โลภแล้วย่อมถืออย่างตึงเครียดบุคคลย่อมถืออย่างไม , หย่อนยานด้วย อโทสะ 
เพราะคนที่โกรธแล้วย่อมถืออย่างหย่อนยานบุคคลย่อมถืออย่างไม่วิปริตผิดเพี้ยนด้วย 
อโมหะ เพราะคนที่หลงแล้วย่อมถืออย่างวิปริตผิดเพี้ยน 

อีกอย่างหนึ่ง ใน ๓ เหตุนั้น บุคคลทรงจำโทษอันมีอยู่ไวโดยความเป็นโทษและ 
ประพฤติเป็นไปในโทษนั้นด้วย อโลภะ เพราะคนที่โลภแล้วย่อมปกปิดโทษไว้ บุคคล 
ทรงจำคุณอันมีอยู่ไวโดยความเป็นคุณและประพฤติเป็นไปในคุณนั้นด้วย อโทสะ เพราะ 
คนที่โกรธแล้วย่อมลบล้างคุณเสีย บุคคลทรงจำซึ่งสภาวะที่เป็นจริงโดยเป็นสภาวะที่ 
เป็นจริงและประพฤติเป็นไปในสภาวะที่เป็นจริงนั้นด้วย อโมหะ เพราะคนหลงแล้ว 
ย่อมยึดถือสิ่งที่เปล่าว่าไม่เปล่าและสิ่งที่ไม่เปล่าว่าเปล่า อนึ่ง ทุกข์ เพราะพรากจาก 
สิ่งที่รักย่อมไม่เกิดมีด้ว ยอโลภะ เป็นเหตุ เพราะคนที่โลภแล้วเป็นแดนเกิดแห่งสิ่งเป็น 
ที่รักด้วย เพราะอดกลั้นไว่ไม , ได้ต่อการพรากจากสิ่งที่รักด้วย ทุกข์เพราะประจวบกับ 
สิ่งไม่เป็นที่รักย่อมไม , เกิดมีด้ว ยอโทสะ เป็นเหตุ เพราะคนโกรธแล้วเป็นแดนเกิด 
แห่งสิ่งไม่เป็นที่รักด้วย ทุกข์เพราะไม่ได้สมหวัง ย่อมไม่เกิดมีด้ว ยอโมหะ เป็นเหตุ 
เพราะคนที่ไม่หลงเป็นแดนเกิดแห่งการใคร่ครวญพิจารณาว่าข้อนั้นจะพึงได้ ณ ที่นี้ 
แต่ที่ไหนเล่า ? 


10-1996 (0133-0202)8 


196 


1/5/11,2:05/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๙๗ 


อีกประการหนึ่ง ในเหตุ ๓ อย่างนั้น ชาติทุกขไม่มีด้วยอ โลภะ เป็นเหตุ 
เพราะอ!ลภะเป็นปฏิปักษ์แก่ตัณหา เพราะชาติทุกข์มีตัณหาเป็นมูลราก ชราทุกขไม่มี 
ด้วยอ โทสะ เป็นเหตุ เพราะความโกรธอย่างรุนแรงเป็นเหตุให้แก่เร็ว มรณทุกขไม , มี 
ด้วยอ โมหะ เป็นเหตุ เพราะความหลงตายเป็นเหตุนำมาซึ่งทุกข์ และมรณทุกข์นั้น 
ย่อมไม , มีแก , คนที่ไม , หลง อนึ่ง ความอยู่ร่วมกันอย่างสบายย่อมมีแก่คฤหัสถ์ทั้งหลาย 
ด้วยอ โลภะ เป็นเหตุ ความอยู่ร่วมกันอย่างสบายย่อมมีแก , บรรพชิตทั้งหลายด้วย 
อ โมหะ เป็นเหตุ ส่วนความอยู่ร่วมกันอย่างสบายสำหรับคนทุกเพศ ย่อมมีได้ด้วย 
อ โทสะ เป็นเหตุ 

อีกประการหนึ่ง เมื่อว่าโดยพิเศษแล้ว ในเหตุ ๓ นั้น ด้วย อโลภเหตุ จึงไม่มี 
การบังเกิดในเปตติวิสัย จริงอยู่ ส่วนมากสัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงเปตติวิสัยด้วย 
ตัณหาและอโลภะก็เป็นปฏิปักษ์แก , ตัณหาด้วย ด้วย อโทสเหตุ จึงไม่มีการบังเกิดใน 
นรก จริงอยู่สัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงนรกอันคล้ายกับโทสะด้วยโทสะเป็นเหตุ 
เพราะเป็นผู้มีสันดานดุ-ร้ายและอโทสะก็เป็นปฏิปักษ์แก่'โทสะด้วย ด้วย อโมหเหตุ 
จึงไม่มีการบังเกิดในกำเนิดติรัจฉาน จริงอยู่ สัตว์ทั้งหลายย่อมเข้าถึงกำเนิดติรัจฉาน 
อันหลงอยู่ตลอดกาลด้วยโมหะเป็นเหตุ และอโมหะก็เป็นปฏิปักษ์แก่โมหะด้วย 
อนึ่ง ใน ๓ เหตุนั้น อโลภเหตุ ทำให้ ไม่ มีการประจวบด้วยอำนาจราคะ อโทสเหตุ 
ทำให้ไม่มีการพลัดพรากด้วยอำนาจโทสะ อโมหเหตุ ทำให้ไม่มีความไม่เป็นกลาง 
ด้วยอำนาจโมหะ 

อีกประการหนึ่ง สัญญา ๓ เหล่านี้ คือ เนกขัมมสัญญา สัญญาในการออก 
จากกาม ๑ อัพยาปาทสัญญา สัญญาในอัน ไม่ พยาบาท ๑ อวิหิงสาสัญญา 
สัญญาในอัน ไม่ เบียดเบียน ๑ และสัญญาอีก ๓ เหล่านี้ คือ อสุภสัญญา สัญญา 
ในความไม่งาม ๑ อัปปมาณสัญญา สัญญาในอัน ไม่ มีประมาณ ๑ ธาตุสัญญา 
สัญญาในความเป็นธาตุ ๑ ย่อมมีได้ด้วยเหตุแม้ทั้ง ๓ ประการนี้โดยลำดับ อนึ่ง 
การงดเว้นซึ่งขอบทางคือกามสุขัลลิกานุโยค ย่อมมีได้ด้วย อโลภะ การงดเว้นซึ่ง 
ขอบทางคืออัตตกิลมถานุโยค ย่อมมีได้ด้วย อโทสะ การดำเนินไปสู่ข้อปฏิบัติอันเป็น 
กลาง ย่อมมีได้ด้วย อโมหะ อนึ่ง การทำลายอภิชฌากายคันถะ ย่อมมีได้ด้วย อโลภะ 


10-1996 (0133-0202)8 


197 


1/5/11,2:05/\1\/เ 


















๑{*๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

การทำลายพยาบาทกายคันถะ ย่อมมีได้ด้วย อโทสะ การทำลายคันถะ ๒ ที่เหลือ 
คือ สีลพพตป'รามาส และ อิทังสัจจาภินิเวส ย่อมมีได้ด้วย อโมหะ อนึ่ง สติปัฏฐาน 
๒ ข้อต้น ย่อมสำเร็จด้วยอานุภาพของกุศลเหตุ ๒ ข้างต้น สติปัฏฐาน ๒ ข้อหลัง ย่อม 
สำเร็จด้วยอานุภาพของกุศลเหตุข้อหลังข้อเดียว 

อีกประการหนึ่ง ใน ๓ เหตุนั้น อโลภเหตุ ย่อมเป็นปัจจัยแก , ความไม่มีโรค 
จริงอยู่คนที่ไม่มีโลภย่อมไม่เสพอาหารอันไม่เป็นที่สบาย แม้ที่เร้าให้อยากกิน จึงเป็น 
ผู้ไม่มี'โรคด้วยเหตุนั้น อโทสเหตุ ย่อมเป็นปัจจัยแก่ความเป็นหนุ่ม จริงอยู่ คนที่ 
ไม่โกรธ อันไฟคือความโกรธไม่เผาผลาญด้วยอำนาจทำหนังให้เหี่ยวและทำผมให้หงอก 
ย่อมเป็นหนุ่มอยู่ได้นาน ๆ อโมหเหตุ ย่อมเป็นปัจจัยแก , ความมีอายุยืน จริงอยู่ 
คนที่ไม่หลง รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แล้ว ละเว้นเสียซึ่งสิ่งที่ไม่เป็น 
ประโยชน์ ส้องเสพแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน 

อีกประการหนึ่ง ใน ๓ เหตุนั้น อโลภะ ย่อมเป็นปัจจัยแก่โภคสมบัติ เพราะเหตุ 
ที่คนจะไดโภคสมบัติด้วยการบริจาค อโทสะ เป็นปัจจัยแก , มิตตสมบัติ เพราะเหตุที่ 
คนจะได้มิตรทั้งหลายด้วยเมตตา และเพราะไม่เสื่อมมิตรก็ด้วยเมตตา อโมหะ เป็น 
ปัจจัยแก่อัตตสมบัติ จริงอยู่ คนที่ไม่หลง ทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก , ตนอย่างเดียว 
ย่อมทำตนให้สมบูรณ์ อนึ่ง อโลภะ เป็นปัจจัยแก , การอยู่อย่างเทวดา อโทสะ เป็น 
ปัจจัยแก่การอยู่อย่างพรหม อโมหะ เป็นปัจจัยแก่การอยู่อย่างพระอริยเจ้า 

อีกประการหนึ่ง ใน ๓ เหตุนั้น บุคคลเป็นผู้ดับเสียไดในสัตว์และสังขาร 
ทั้งหลายฝ่ายของตนด้วย อโลภะ เป็นเหตุ เพราะทุกข์ซึ่งเป็นเหตุปรุงแต่งไม่มีเพราะสัตว์ 
และสังขารเหล่านั้นพินาศไป บุคคลเป็นผู้ดับเสียไดในสัตว์และสังขารทั้งหลายฝ่ายของ 
คนอื่นด้วย อโทสะ เป็นเหตุ เพราะความจองเวรแม่ในคนคู่เวรทั้งหลายไม่มีสำหรับคน 
ที่ไม่โกรธ บุคคลเป็นผู้ดับเสียได็ในสัตว์และสังขารทั้งหลายฝ่ายเป็นกลาง ๆ ด้วย 
อโมหะ เป็นเหตุ เพราะความปรุงแต่งทั้งปวงไม่มีสำหรับคนที่ไม , หลง 

อีกอย่างหนึ่ง การเห็นอนิจจัง ย่อมมีได้ด้วย อโลภะ จริงอยู่ คนที่โลภแล้ว 
ย่อมไม่เห็นสังขารทั้งหลาย แม้ที่ไม่เที่ยงโดยความเป็นของไม่เที่ยง ด้วยหวังในการ 


10-1996 (0133-0202)8 


198 


1/5/11,2:05/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๑๙๙ 


ส้องเสพอยู่ การเห็นทุกขังย่อมมีได้ด้วย อโทสะ จริงอยู่ คนที่มีอัชฌาสัยไม่โกรธ 
เป็นผู้ปล่อยวางอาฆาตวัตถุแล้วย่อมเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นทุกข์ การเห็น 
อนัตตาย่อมมีได้ด้วย อโมหะ จริงอยู่ คนที่ไม่หลง เป็นผู้ฉลาดในการถือเอาตามความ 
จริง ย่อมรู้แจ้งขันธ์ ๕ อันไม่ได้เป็นผู้นำ โดยความไม่ใช่ผู้นำ อนึ่ง ทรรศนะทั้งหลาย 
มีการเห็นไม , เที่ยงเป็นต้น ย่อมมีได้ด้วยเหตุทั้งหลายมีอโลภะเป็นต้นเหล่านี้ ฉันใด 
แม้เหตุทั้งหลายมีอโลภะเป็นต้นเหล่านี้ ก็มีได้ด้วยทรรศนะทั้งหลายมีการเห็นอนิจจัง 
เป็นต้น เช่นเดียวกัน จริงอยู่ อโลภะ ย่อมมีได้ด้วยการเห็นอนิจจัง อโทสะ ย่อมมีได้ 
ด้วยเห็นทุกขัง อโมหะ ย่อมมีได้ด้วยการเห็นอนัตตา ก็ใครเล่ารูโดยถูกต้องว่าขันธ์ ๕ 
นี้เป็นทุกข์แล้ว จะพึงยังความรักให้เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ขันธ์ ๕ นั้น หรือรู้สังขาร 
ทั้งหลายว่าเป็นทุกข์แล้ว จะพึงยังทุกข์เพราะความโกรธอันคมกล้าที่สุดแม้อื่นอีกให้ 
เกิดขึ้น และรู้ความว่างเปล่าจากตัวตนของสังขารทั้งหลายแล้ว จะพึงยังความหลง 
งมงายให้เกิดขึ้นอีกต่อไป 

ด้วยเหตุดังพรรณนามานี้ ท่านฎีกาจารย์จึงให้อรรถาธิบายคำว่าผู้มีอัชฌาสัย 
สมบูรณ์ไว้ว่า อัชฌาสัยของบุคคลนี้สมบูรณ์แล้ว ด้วยอำนาจการยังศีลสมบัติเป็นต้น 
อันเป็นส่วนเบื้องต้นให้สำเร็จ และด้วยความเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่โลถุตตรธรรม 
ทั้งหลาย เหตุนั้นบุคคลนี้จึงชื่อว่า สมปนฺน ซฺฌา ส โย ผู้มีอัชฌาสัยสมบูรณ์แล้ว ฉะนี้ ๑ 


อัชฌาสัย ๖ ประการ 

มีความจริงอยู่ว่า โยคีบุคคลผู้มีอัชฌาสัยสมบูรณ์เห็นปานฉะนี้ ย่อมจะบรรลุ 
พระโพธิญาณ ๓ ประการอย่างใดอย่างหนึ่ง สมกับที่ท่านโบราณาจารย์กล่าวไว้ว่า 

อัชฌาสัย ๖ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อความแก , แห่งโพธิญาณของพระโพธิสัตว์ 
ทั้งหลาย คือ:- 


๑ อรรถาธิบายของฎีกาจารย์ ตั้งแต่ต้นจนถึงนี้ ยกเอาความในฎีกาวิสุทธิมัคค์มาลงไว้ เพื่อให้นักศึกษาได้ 
ความแจ่มแจ้ง และความนี้ปรากฏในอรรถกถาอัฏฐสาลินี หน้า ๒๒๑-๒๒๔ อีกโสดหนึ่งด้วย 


10-1996 (0133-0202)8 


199 


1/5/11,2:05/\1\/เ 



















๒๐๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๑. พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย 
๒. พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย 
๓. พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย 
๔. พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย 
๔. พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย 

๖. พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย 


ผู้มีอัชฌาสัย'[ม'โลภ เห็นโทษในความโลภ 
ผู้มีอัชฌาสัยไม , โกรธ เห็นโทษในความโกรธ 
ผู้มีอัชฌาสัย'[ม'หลง เห็นโทษในความหลง 
ผู้มีอัชฌาสัยในการออกบวช เห็นโทษในฆราวาส 
ผู้มีอัชฌาสัยชอบความสงัด เห็นโทษในการคลุกคลี 
กับหมู่คณะ และ 

ผู้มีอัชฌาสัยในพระนิพพาน เห็นโทษในภพและคติ 
ทั้งปวง 


ก็แหละ พระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี พระขีณาสพ พระปัจเจก- 
พุทธเจ้า และพระสัมมาส้มพุทธเจ้าทั้งหลายจำพวกใดจำพวกหนึ่ง ทั้งที่ล่วงไปแล้ว 
ทั้งที่จะมีมาในอนาคต ทั้งที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดนั้นได้บรรลุแล้วซึ่งคุณวิเศษ 
อันตนและตนพึงบรรลุด้วยอาการทั้งหลาย ๖ ประการนี้นั้นเทียว เพราะฉะนั้น 
อันโยคีบุคคลพึงเป็นผู้มีอัชฌาสัยสมบูรณ์ด้วยอาการ ๖ ประการ เหล่านี้ 


โยคีผู้มีอธิมุติสมบูรณ์ 

ก็แหละ อันโยคีบุคคลนั้น พึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยอธิมุติ ด้วยความเป็นผู้น้อมจิต 
ไปเพื่อประโยชน์นั้น อธิบายว่า พึงเป็นผู้น้อมจิตไปในสมาธิ เป็นผู้หนักในสมาธิ 
เป็นผูโนัมจิตไปในสมาธิ และพึงเป็นผู้น้อมจิตไปในนิพพาน เป็นผู้หนักในนิพพาน 
เป็นผู้[นัมจิตไปในนิพพาน 


วิธีสอนกัมมัฏฐาน 

[๕๐] แหละ เมื่อโยคีบุคคลนั้นซึ่งมีอัชฌาสัยและอธิมุติสมบูรณ์ได้ที่แล้ว 
ดังพรรณนามานี้ ขอเอากัมมัฏฐานอันอาจารย์ผู้!ด้สำเร็จเจโตปริยญาณ พึงตรวจสอบ 
วาระจิตให้ทราบจริยาเสียก่อน สำหรับอาจารย์ที่ไม่ได้สำเร็จเจโตปริยญาณนอกนี้ 
พึงทราบจริยาโดยสอบถามโยคีบุคคลโดยนัยมีอาทิว่า เธอเป็นคนจริตอะไร หรือ 


10-1996 (0133-0202)8 


200 


1/5/11,2:05/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๓ กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


๒๐๑ 


ธรรมอะไรบ้างรบกวนเธอมาก หรือเมื่อเธอพิจารณาถึงกัมมัฏฐานข้อไหน จึงมีความ 
ผาสุกสบาย หรือจิตของเธอน้อมไปในกัมมัฏฐานข้อไหน ครั้นทราบจริยา อย่างนี้แล้ว 
จึงสอนกัมมัฏฐานอันเหมาะสมแก่จริยาต่อไป 

พึงสอนกัมมัฏฐานด้วย ๓ วิธี 

ก็แหละ อันอาจารย์นั้น เมื่อจะสอนกัมมัฏฐานพึงสอนด้วยวิธี ๓ ประการ คือ 
สำหรับโยคีบุคคลผู้เรียนกัมมัฏฐานอยู่แล้วตามปกติ พึงให้สาธยายให้ฟังต่อหน้าสัก 
๑ หรือ ๒ ที่นั้ง (๑-๒ จบ) แล้วจึงมอบให้ อย่างหนึ่ง สำหรับผู้ที่อยู่ประจำในสำนัก 
พึงสอนให้ทุก ๆ ครั้งที่เธอมาหา อย่างหนึ่ง สำหรับผู้ที่เรียนเอาแล้วประสงค์จะไป 
ปฏิบัติ ณ ที่อื่น พึงสอนอย่าให้ย่อเกินไป อย่าให้พิสดารเกินไป อย่างหนึ่ง 

พึงสอนให้ทราบอาการ ๙ อย่าง 

ในกัมมัฏฐานเหล่านั้น เมื่ออาจารย์จะสอนปฐวีกสิณกัมมัฏฐานเป็นประการแรก 
พึงสอนให้ทราบอาการ ๙ เหล่านี้ คือ โทษแห่งกสิณ ๔ อย่าง ๑ วิธีทำดวงกสิณ ๑ 
วิธีภาวนาซึ่งกสิณที่ทำแล้ว ๑ นิมิต ๒ อย่าง ๑ สมาธิ ๒ อย่าง ๑ ธรรมะเป็นที่ 
สบายและไม่เป็นที่สบาย ๗ อย่าง ๑ ความเป็นผู้ฉลาดในอัปปนา ๑๐ อย่าง ๑ 
การทำความเพียรให้สมื่าเสมอ ๑ วิธีแห่งอัปปนา ๑ 

แม่ในกัมมัฏฐานที่เหลือทั้งหลาย ก็พึงสอนอาการอันสมควรแก่กัมมัฏฐาน 

นั้น ๆ อาการทั้งหมดนั้นจักแจ้งชัดในวิธีภาวนาของกัมมัฏฐานทั้งหลายเหล่านั้น 

โยคีบุคคลต้องจำให้แม่นยำ 

ก็แหละ เมื่ออาจารย์สอนกัมมัฏฐานให้อยู่ด้วยอาการอย่างนี้ อันโยคีบุคคลนั้น 
พึงตั้งใจฟัง จำเอานิมิตนั้นให่ได้ คือเอาอาการนั้น ๆ มาผูกไวิในใจอย่างนี้ว่า นี้เป็น 
บทหลัง นี้เป็นบทหน้า นี้เป็นใจความของบทนั้น นี้เป็นอธิบายของบทนั้น และบทนี้ 
เป็นคำอุปมา 


10-1996 (0133-0202)8 


201 


1/5/11,2:05/\1\/เ 


















๒01®) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แหละ เมื่อโยคีบุคคลฟังอยู่โดยเคารพ จำเอานิมิตได้อย่างนี้แล้ว ย่อมเป็นอัน 
ชื่อว่าเรียนเอากัมมัฏฐานด้วยดีแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ การบรรลุคุณวิเศษก็จะสำเร็จแก่ 
เธอเพราะอาศัยการเรียนเอาด้วยดีแล้วนั้น แต่ย่อมจะไม่สำเร็จแก , โยคีบุคคลผูไม่ได้ 
เรียนเอาด้วยดีนอกนี้ 

อรรถาธิบายความแห่งคำว่า เรียน นี้ ยุติเพียงเท่านี้ 

ด้วยอรรถาธิบายเพียงเท่านี้ เป็นอันว่าบทอันเป็นหัวข้อสังเขปว่า พึงเข้าไปหา 
กัลยาณมิตรแล้ว เรียนเอาพระกัมมัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาพระ 
กัมมัฏฐาน ๔๐ ประการ อันเหมาะสมแก่จริตจริยาของตน ดังนี้ อันข้าพเจ้าได้ 
อธิบายให้พิสดารแล้วโดยลิ้นเชิง ด้วยประการฉะนี้แล 

ปริจเฉทที่ ๓ ชื่อว่า กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 
ในอธิการแห่งสมาธิภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้ารจนาขึ้นเพื่อความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996 (0133-0202)8 


202 


1/5/11,2:05/\1\/เ 



















ปริปีเฉทที่ ๔ 

ปฐวีกสิณนิเทส 


เลือกหาวัดอันสมควรแก่ภาวนา 

[๕๑] บัดนี้จะอรรถาธิบายโดยพิสดารในหัวข้อสังเขปที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่า 
พึงออกจากวัดอันไม่สมควรแก'การภาวนาสมาธิ ไปอยู่ ณ ที่วัดอันสมควร ดัง 

ต่อไปนี้ เ¬ 
อนโย คีบุคคลนั้นพึงอยู่เจริญกัมมัฏฐานให้บริสุทธ ณ ที่วัดเดียวกันกับอาจารย์ 
นั่นแหละ ตราบเท่าที่ตนมีความผาสุกสบาย แต่ถ้าไม่มีความผาสุกสบาย ณ ที่ 
วัดนั้น ก็พึงไปอยู่ ณ ที่วัดอื่นอันเป็นที่สบาย ในระยะทางห่างจากวัดพระอาจารย์ 
ประมาณร้อยเส้นหรือสองร้อยเส้นหรือแม้ประมาณสี่ร้อยเส้นก็ได้ ก็แหละ ครั้นอยู่ 
ห่างในระยะทางเท่านั้น เมื่อเกิดความสนเท่ห์สงสัยหรือเกิดความหลงลืม ในหัวข้อ 
กัมมัฏฐานบางประการ จักได้ตื่นลุกขึ้นทำกิจวัตรในวัดให้เสร็จแต่เข้า แล้วออกจาก 
วัดเที่ยวบิณฑบาตไปในระหว่างทาง พอเวลาฉันเสร็จแล้ว ก็ให้ถึงที่อยู่ของพระอาจารย์ 
พอดี สอบถามชำระกัมมัฏฐานให้บริสุทธึ๋สิ้นสงสัยในสำนักของพระอาจารย์เสียแต่ 

ในวันนั้น พอวันที่สองก็มนัสการกราบลาพระอาจารย์ แล้วก็ออกเดินทางกลับแต่เช้า 
เที่ยวรับบิณฑบาตไปในระหว่างทาง ยังไม่ทันจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอะไร ก็จักมา 
ถึงที่อยู่ของตนพอดี 

ส่วนโยคีบุคคลผู้ซึ่งไม่ได้ที่อยู่อันผาสุกสบาย แม่ในระยะทางประมาณสี่ร้อยเส้นนั้น 
จงตัดข้อขอดที่เข้าใจได้ยากในกัมมัฏฐานให้กระจ่างแจ้งทุกประการ ชำระกัมมัฏฐาน 
ให้บริสุทธิ้ด้วยดีขึ้นอยู่กับใจได้แล้ว จะพรากออกจากวัดอันไม่สมควรแก , การภาวนา 
สมาธิ ไปอยู่ ณ ที่วัดอันสมควร แม่ไกล ๆ กว่านั้นก็ได้ 


10-1996 (0203-0300)8 


203 


1/5/11,2:06/\1\/เ 



















๒๐๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วัดที่ไม่สมควรแก่สมาธิภาวนา 

[๕๒] ในวัดที่สมควรและไม่สมควรนั้น วัดที่ประกอบด้วยโทษ ๑๘ ประการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่า วัดไม่สมควร โทษ ๑๘ ประการ ในวัดนั้นดังนี้ คือ 


๑. มหตฺต 0 

วัดใหญ่ 

๒. นวตฺต 0 

วัดสร้างใหม่ 

๓. ชิณฺณตฺต 0 

วัด ที่ ชำรุด 

๔. ปนฺถนิสฺสิตตฺตํ 

วัดที่อิงทางหลวง 

๕. โสณฺฑี 

วัดมี สระ'นา 

๖. ปณฺณํ 

วัดมีใบไม่ใช้เป็นผัก 

๗. ปุปฺผํ 

วัดมีไม้ดอก 

๘. ผลิ 

วัดมีไม้ผล 

๙. ปตฺถนียตา 

วัดที่มีคนขึ้นมาก 

๑๐. นครสนฺนิสฺสิตตา 

วัดที่อิงเมือง 

๑๑. ทารุสนฺนิสฺสิตตา 

วัดที่อิงปาไม้ 

๑๒. เขตฺตสนฺนิสฺสิตตา 

วัด ที่ อิงไร่นา 

๑๓. วิ สภาคานํ ปุคฺคลานํ อตฺถิตา 

วัด ที่มี คนไม , ลงรอยกัน 

๑๔. ปฏฏนสนฺ นิสฺ สิตตา 

วัด ที่ อิงท่า 

๑๔. ปจฺจนฺตส นฺนิสฺ สิตตา 

วัด ที่ อิงบ้านป่าชายแดน 

๑๖. รชฺซสีมส นฺนิสฺ สิตตา 

วัด ที่ อิงเขตแดนประเทศ 

๑๗. อสปฺปายตา 

วัด ที่ ไม่ มี ความสบาย และ 

๑๘. กลฺยาถฌิตฺตานํ อลาโภ 

วัด ที่ หาอาจารย์ ผู้ กัลยาณมิตรไม่ได้ 

วัด ที่ ประกอบด้วยโทษ ๑๘ ประการ อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่า นี้ แล ชื่อว่า 
วัด ที่ ไม่สมควรแก่สมาธิภาวนา โยคีบุคคลไม่ควรไปอยู่ ณ วัดเช่นนั้น 


10-1996 (0203-0300)8 


204 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


1=90๕ 


อธิบายวัดที่ประกอบด้วยโทษ ประการ 

ถาม - เพราะเหตุไรหรือจึงไม่ควรอยู่ ณ ที่วัดอันประกอบด้วยโทษ ๑๘ ประการ 

ตอบ - เพราะเหตุดังต่อไปนี้ 


๑. วดใหญ่ 

ในวัดใหญ่ ๆ ย่อมมีภิกษุและสามเณรที่ต่างจิตต่างใจกันมารวมอยู่เป็นจำนวน 
มาก ภิกษุสามเณรเหล่านั้น ย่อมจะไม่ช่วยกันทำกิจวัตร เพราะต่างก็เกี่ยงซึ่งกัน 
และกัน สถานที่ทั้งหลาย เช่น ลานพระศรีมหาโพธี้เป็นต้น ก็ไม่ช่วยกันปัดกวาด 
ให้สะอาดเกลี้ยงเกลา นั้าฉันนั้าใช้ก็ไม่ช่วยกันตัก โยคีบุคคลนี้อยู่ ณ วัดเช่นนั้นแล้ว 
ครั้นตระเตรียมว่าจักไปบิณฑบาตในโคจรคาม ถือบาตรและจีวรเดินออกไป ล้าเห็น 
กิจวัตรยังไม่มีใครทำ หรือหม้อนั้าดื่มยังเปล่า เมื่อเป็นเช่นนี้ เธอก็จะต้องหยุดทำ 
กิจวัตร ตักนั้าดื่มมาเตรียมไว้ เมื่อไม่ทำหรือก็จะต้องอาบัติทุกกฎในเพราะเหตุวัตรเภท 
คือทำลายกิจวัตร เมื่อเธอมัวทำกิจวัตรอยู่เล่าเวลากาลก็จะล่วงเลยสายไป ครั้นเธอ 
เช้าไปในโคจรคามสายมาก ภิกษาหารหมดเสียแล้ว ก็จะไม่ได้ภิกษาหารอะไรแม้แต่น้อย 
อนึ่ง ถึงโยคีบุคคลจะได้หลบไปอยู่ ณ ที่อันเร้นลับแล้วก็ตาม ก็จะฟ้งซ่านด้วยเสียง 
เจี๊ยวจ้าวของพวกภิกษุหนุ่มและสามเณรทั้งหลาย และด้วยการงานต่าง ๆ ของสงฆ์ 

แต่วัดใหญ่ใดมีภิกษุสามเณรช่วยกันทำกิจวัตรเรียบร้อยหมดทุกอย่าง และ 
ไม่มีความกระทบกระเทือนแม้อย่างอื่น ๆ แต่ประการใด ก็ควรอยู่ ณ ที่วัดใหญ่แม้ 
เห็นปานนั้นได้ 


๒. วัดสร้างใหม่ 

ในวัดที่สร้างใหม่นั้น ย่อมจะมีนวกรรมคือการก่อสร้างมากอย่างหลายประการ 
เมื่อโยคีบุคคลไม่ช่วยทำ เขาก็จะติเตียนเอา แต่ในวัดใดภิกษุทั้งหลายพูดให้โอกาสว่า 
“นิมนต์คุณทำสมณธรรมตามสบายเถิด นวกรรมการก่อสร้างพวกเราจักช่วยกัน 
กระทำเอง” ดังนี้ ก็ควรอยู่ ณ ที่วัดซึ่งสร้างใหม่เห็นปานนี้ได้ 


10-1996 (0203-0300)8 


205 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















๒๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๓. วัดที่ชำรุด 

แหละ ในวัดที่ชำรุดทรุดโทรมนั้น ย่อมจะต้องมีสิ่งที่จะพึงปฏิสังขรณ์ซ่อม 
แปลงมาก ชั้นที่สุดแม้มาตรว่าเสนาสนะของตนเอง เมื่อไม่ปฏิสังขรณ์ซ่อมแปลง 
เขาจะพากันติเตียนเอา เมื่อมัวแต่ปฏิสังขรณ์ซ่อมแปลงอยู่ กัมมัฏฐานก็จะเสื่อมไป 
แต่ในวัดใดที่มีภิกษุทั้งหลายพูดไหโอกาสว่า “นิมนต์คุณจงทำสมณธรรมตามสบายเถิด 
พวกเราจักช่วยกันปฏิสังขรณ์ซ่อมแปลงเอง” ดังนี้ ก็ควรอยู่ ณ ที่วัดซึ่งชำรุดเห็น 
ปานนี้ได้ 


๔. วัดที่อิงทางหลวง 

ในวัดที่อิงทางหลวงนั้นย่อมจะมีพวกภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายมารวมทั้งกลางคืน 
และกลางวัน โยคีบุคคลจะต้องให้เสนาสนะของตนแก่พวกอาคันตุกะที่มาถึงในเวลา 
วิกาลมืด แล้วตนเองจะต้องไปอยู่ที่โคนต้นไม้ หรือพลาญหิน ๑ แม่ในวันรุ่งขึ้น 
ก็จะเป็นเช่นนี้นั้นเที่ยว ดังนั้นโอกาสย่อมจะไม่มีเพื่อกัมมัฏฐาน แต่ในวัดใดไม , มีการ 
เบียดเบียนของพวกอาคันตุกะในทำนองนี้ โยคีบุคคลก็ควรอยู่ ณ ที่วัดซึ่งอิง 
ทางหลวงเช่นนั้นไต้ 


๕. วัดมีสระน๎า 

วัดมีสระนั้านั้น ได้แก่วัดที่มีสระนั้าที่กรุด้วยหินถาวรนั้นคงเป็นหลักฐาน ในวัด 
เช่นนั้น ย่อมจะมีมหาชนพากันมาชุมนุมกันเพื่อต้องการนั้า และพวกศิษย์ของพระ 
เถระทั้งหลายผู้อาศัยราชตระกูลซึ่งอยู่ในเมือง ก็จะพากันมาซักย้อมผ้า เมื่อพวก 
ลูกศิษย์เหล่านั้นมาถามหาภาชนะและฟินหรือรางย้อมผ้าเป็นต้น โยคีบุคคลก็จะ 
ต้องสาละวนคอยชี้บอกว่า อยู่ที่โน้น และ ที่โน้นแน่ เธอก็จะเป็นผู้กังวลเป็นนิจ 
แม้ตลอดกาลทั้งปวง (จึงไม่ควรอยู่ ณ ที่วัดเช่นนั้น) 


๑ ตามปกติภิกษุเจ้าของวัดจะต้องเคารพการปฏิสันถาร จึงต้องปฏิบัติเช่นนั้น 


10-1996 (0203-0300)8 


206 


1/5/11,2:06/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๐๗ 


๖. วัดมีใบไม้ใช้เป็นผัก 

ในวัดใดมีใบไม้ที่ใช้รับประทานได้นานาชนิด ในวัดเช่นนั้น เมื่อโยคีบุคคล 
เรียนเอากัมมัฏฐานแล้วไปนั้งบำเพ็ญเพียรอยู่ ณ ที่อยู่สำหรับกลางวัน พวกสตรีที่ 
เก็บผักก็จะพากันร้องเพลงไปพลาง เลือกเก็บผักไปพลางอยู่ ณ ที่ใกล้ ๆ จะทำให้ 
เป็นอันตรายแก่กัมมัฏฐานด้วยความกระทบแห่งเสียงอันเป็นช้าศึก (จึงไม่ควรอยู่ ณ 
ที่วัดเช่นนั้น) 

๗. วัดที่มีไม้ดอก 

แหละ ในวัดใดมีกอไม้ดอกนานาชนิดแตกบานอยู่อย่างสะพรั่ง แม่ในวัดเช่นนั้น 
ก็จะเป็นอันตรายแก่กัมมัฏฐานเช่นเดียวกันนั้นเทียว (จึงไม่ควรอยู่ ณ ที่วัดเช่นนั้น) 


๘. วัดที่มีไม้ผล 

ในวัดใดมีไมัผลนานาชนิด เช่นมะม่วง, ชมพู่ และขนุนเป็นต้น ในวัดเช่นนั้นคน 
ทั้งหลายที่ต้องการผลไม้จะพากันมาขอ เมื่อไม่ให้ เขาก็จะโกรธ หรือมิฉะนั้นก็จะ 
พากันสอยเอาโดยพลการ ตกเวลาเย็น โยคีบุคคลมาเดินจงกรมในกลางวัดเห็นคน 
เหล่านั้นเช้า ก็จะต่อว่ากับเขาว่า “อุบาสกทั้งหลาย ทำไมจึงพากันทำอย่างนั้น” 
เขาก็จะพากันด่าเอาตามชอบใจ เขาจะพยายามแม้เพื่อที่จะไม่ให้เธออยู่ต่อไป (จึงไม่ 
ควรอยู่ ณ ที่วัดเช่นนั้น) 


๙. วัดที่มีคนขึ้นมาก 

ก็แหละ โยคีบุคคลผู้อยู่ ณ ที่วัดซึ่งมีคนขึ้นมาก เช่น วัดทักขิณ คีรี วัดหัตดิ- 
กจฉิ วัดเจดิยคีรี วัดจิตดลบรรพต ๑ ซึ่งชาวโลกยกย่องว่าเป็นที่เร้นลับ มนุษย์ 
ทั้งหลายพากันนิยมสรรเสริญว่า ท่านผู้นี้เป็นพระอรหันต์ แล้วใคร่จะได้กราบไหว้บูชา 
จึงพากันหลั่งไหลมาหาโดยรอบทิศ ด้วยเหตุนั้น โยคีบุคคลนั้นก็จะไม่มีความผาสุก 
สบาย แต่ว่าวัดเช่นนั้นย่อมเป็นที่สบายแก , โยคีบุคคลใด เวลากลางวันเธอพึงหลบ 
ไปอยู่เสีย ณ ที่อื่น ครั้นตกเวลากลางคืนจึงค่อยมาอยู่ 


๑ วัดเหล่านี้อยู่ในประเทศลังกาทั้งนั้น สมัยรจนาหนังสือนี้เป็นวัดมีชื่อเสียงคนขึ้นมาก 


10-1996 (0203-0300)8 


207 


1/5/11,2:06/\1\/เ 



















๒๐๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๑๐. วดทองเมอง 

ในวัดที่อิงเมืองนั้น ย่อมมีอิฏฐารมณ์ทั้งหลายมาผ่านสายตามากมาย มีกระทั้ง 
แม้พวกนางกุมภทาสีทั้งหลาย ๑ พากันถือหม้อนั้าเดินเสียดสืบไป ไม่หลีกทางให้กับ 
ทั้งมีพวกมนุษย์ที่เป็นใหญ่พากันไปกางม่านนั้งอยู , ตามวัด (จึงไม , ควรอยู่ ณ ที่วัด 
เช่นนั้น) 


๑๑. วัดที่อิงป่าไม้ 

ก็แหละ ในวัดที่อิงป่าไม้นั้น วัดใดมีพืชและต้นไม้ที่ใช้ประกอบเครื่องอุปกรณ์แก่ 
ทัพสัมภาระบ้านเรือนได้ ในวัดเช่นนั้น พวกคนเก็บฟินทั้งหลายย่อมจะพากัน 
ทำความไม่ผาสุกให้ เหมือนกับพวกสตรีที่เก็บผักและเก็บดอกไม้ที่กล่าวมาแล้วช้างต้น 
และไม้ทั้งหลายที่มีอยูในวัด มนุษย์ทั้งหลายชวนกันว่า เราจักไปตัดไม้เหล่านั้นมาทำเรือน 
แล้วก็พากันมาตัดเอาไม่ไป ล้าในเวลาเย็น ๆ โยคีบุคคลออกจากกุฎีที่ทำความเพียร 
ไปเดินจงกรมอยู่กลางวัด เห็นเขาแล้วก็จะพูดเตือนเขาว่า “อุบาสกทั้งหลาย ทำไม 
จึงพากันมาทำเช่นนี้ เขาก็จะพากันด่าเอาตามใจ และเขาจะพยายามเพื่อไม่ให้เธออยู่ 
ต่อไปอีก (จึงไม่ควรอยู่ ณ วัดเช่นนั้น) 


๑'๒. วัดที่อิงไร่นา 

แหละ วัดใดเป็นวัดที่สร้างอิงไร่นา คือมีไร่นาทั้งหลายล้อมรอบวัด ในวัดเช่นนั้น 
จะมีพวกมนุษย์พากันไปทำลานข้าวกลางวัดนั้นเทียว แล้วนวดข้าว บ้างก็จะพากันไป 
นอนตามหน้ามุข ย่อมจะพากันทำความไม่ผาสุกแม้อย่างอื่น ๆ ให้เป็นอันมาก 


๑ นางกุมภทาสี ได้แก่พวกหญิงรับจ้างตักนํ้าด้วยหม้อ พวกแขกเป็นด้นใช้หม้อตักนํ้าและทูนศีรษะ แม้ทุก 
วันนี้ก็ทำเช่นนั้น คนภาคใต้บางจังหวัดก็นิยมประพฤติกันอยู่ 


10-1996 (0203-0300)8 


208 


1/5/11,2:06/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๐๙ 


แม้วัดใดมีสมบัติสงฆ์มากพวกรักษาวัดก็ปล่อยโคทั้งหลายไปกัดกินข้าวของตระกูล 
ทั้งหลาย ๑ บ้างก็จะพากันไปปิดกั้นทางนํ้าไหล มนุษย์ทั้งหลายจะถือเอารวงข้าวมาเป็น 
พยานแสดงให้สงฆ์ทราบว่า พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหม กรรมของพวกคนรักษาวัดของ 
พระผู้เป็นเจ้า ด้วยเหตุนั้น ๆ ภิกษุทั้งหลายก็จะต้องไปยังประตูพระราชวังหรือประตู 
บ้านของราชมหาอำมาตย์ทั้งหลาย ๑ แม้วัดที่มีสมบัติสงฆ์มากเช่นนี้ ท่านก็สงเคราะห์ 
เข้ากับวัดที่สร้างอิงไร่นานั้นเทียว (จึงไม , ควรอยู่ ณ ที่วัดเช่นนั้น) 


๑๓. วัดที่มีคนไม่ลงรอยกัน 

วัดที่มีคนไม่ลงรอยกันนั้น ได้แก่วัดที่มีภิกษุทั้งหลายผู้เข้ากันไม , ได้ คือเป็นผู้ 
จองเวรกันและกันอยู่อาศัย อธิบายว่า เป็นวัดที่มีพวกภิกษุทำความทะเลาะกัน 
ครั้นถูกโยคีบุคคลห้ามปรามว่า อย่าได้พากันทำอย่างนี้เลยท่าน ฉะนี้แล้ว ก็จะเกิด 
หาเรื่องขึ้นว่า พวกเราเกิดฉิบหายแล้ว นับแต่เวลาที่ภิกษุผู้ถือผ้าบังสุกุลเป็นปกติ 
รูปนี้มาถึงทีเดียว (จึงไม , ควรอยู่ ณ วัดเช่นนั้น ) 


๑๔. วัดที่อิงท่า 

แม้วัดใดที่สร้างอิงท่านั้า (เช่นท่าเรือ) หรือที่สร้างอิงท่าบก (เช่นที่พักเกวียนหรือ 
ที่พักต่าง หรือท่าอากาศยาน สถานีจอดรถ) ในวัดเช่นนั้น ย่อมจะมีมนุษย์ทั้งหลาย 
ซึ่งโดยสารมาด้วยเรือและพวกโคต่าง ๆ เป็นต้น พากันเบียดเบียนทำความไม่ผาสุก 
ให้อยู่เนือง ๆ ว่า ขอได็โปรดให็โอกาสที่พักด้วย ขอไดโปรดให้นั้าดื่มด้วย ขอไดโปรด 
ให้เกลือด้วย ดังนี้เป็นต้น (จึงไม่ควรอยู่ ณ วัดเช่นนั้น) 


๑ สมัยนี้ หมายความว่า พระภิกษุจะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลบ้านเมืองเสมอ เพราะเหตุคนวัดก่อเรื่องขึ้นให้ ทั้งนี้ 
เพราะวัดมีสมบัติมากเป็นเหตุ 


10-1996 (0203-0300)8 


209 


1/5/11,2:06/\1\/เ 



















๒๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๑๕. วัดอิงบ้านป่าชายแดน 

ในวัดที่สร้างอิงบ้านปาชายแดนนั้น ย่อมจะมีแต่พวกมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสศรัทธา 
ในรัตนะทั้งหลาย มีพระพุทธรัตนะเป็นต้น ด้วยเหตุนั้น ความอยู่ผาสุกในวัดเช่นนั้น 
ย่อมจะไม่มีแก่โยคีบุคคล 


๑๖. วัดที่อิงเขตแดนประเทศ 

ในวัดที่สร้างอิงเขตระหว่างประเทศนั้น ย่อมมีราชภัย จริงอยู่ พระราชาองค์หนึ่ง 
ย่อมจะทรงทำการรุกรบกับประเทศนั้น ด้วยทรงสำคัญว่า พระราชานี้ประพฤติเป็นไป 
ในอำนาจของเรา แม้พระราชาอีกองค์หนึ่งนอกนี้ ก็จะทรงทำการรุกรบกับประเทศ 
นอกนี้ด้วยสำคัญว่า พระราชานี้ไม่ประพฤติเป็นไปในอำนาจของเรา ภิกษุผู้โยคีบุคคล 
ที่อยู่ในวัดเช่นนั้น บางครั้งก็จะเที่ยวไปในแว่นแคว้นแดนดินของพระราชาพระองค์นี้ 
บางครั้งก็จะเที่ยวไปในแว่นแคว้นแดนดินของพระราชาพระองค์นั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ พวก 
ราชบุรุษทั้งหลายก็จะสำคัญผิดไปว่า ภิกษุนี้เป็นจารบุรุษ แล้วก็จะทำให้ถึงซึ่งความ 
ฉิบหายเสีย (จึงไม่ควรอยู่ ณ ที่วัดเช่นนั้น) 


๑๗. วัดที่ไม่มีความสบาย 

วัดที่ไม่มีความสบายนั้น ได้แก่วัดไม่เป็นที่สบาย เพราะเหตุเป็นที่มารอบแห่ง 
อารมณ์ต่าง ๆ มีรูปอันเป็นข้าศึกคือรูปที่ยั่วเย้าเร้าหลอกเป็นต้น หรือเพราะเป็นวัด 
ที่มีอมนุษย์ยึดครอง ในวัดที่มีอมนุษย์ยึดครองนั้น มีเรื่องตัวอย่างดังนี้:- 

มีเรื่องเล่าว่า พระเถระรูปหนึ่งอยู่ในวัดป่าแห่งหนึ่ง ครั้งนั้นมียักษิณีตนหนึ่งไป 
ยืนขับร้องอยู่ที่ประตูบรรณศาลาของพระเถระนั้น พระเถระจึงได้ออกมายืนอยู่ที่ประตู 
ยักษิณีเลื่อนไปขับร้องอยู่ตรงศีรษะที่จงกรม พระเถระได้ตามไปยังที่ศีรษะที่จงกรมอีก 
ยักษิณีได้เลื่อนไปยืนขับร้องอยู่ที่ปากเหวซึ่งลึกร้อยชั่วบุรุษ ด้วยหมายว่า จักผลัก 
พระเถระซึ่งตามมา ณ ที่นี้ด้วยเสียงเพลงขับ ให้ตกลงไปในเหวแล้วก็จักกิน แต่ 
พระเถระได้กลับคืนเสีย ไม , ตามไป ในทันใดนั้น ยักษิณีได้วิ่งมาโดยเร็ว จับที่ก้านคอ 
พระเถระพลางพูดว่าจะไปไหน แล้วได้เรียนพระเถระว่า “ท่านเจ้าขา บุคคลอย่างท่าน 
พระผู้เป็นเจ้านี้ ดิฉันจับกินมามากแล้ว ไม่ใช่เพียงคนสองคนเท่านั้น” ฉะนี้ 


10-1996 (0203-0300)8 


210 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๑๑ 


(ริ)0 วัดที่หากัลยาณมิตรไม่ได้ 

วัดที่หากัลยาณมิตรไม , ได้นั้น อธิบายว่า ในวัดใดโยคีบุคคลไม่อาจที่จะได้ซึ่ง 
กัลยาณมิตรคือพระอาจารย์ หรือท่านผู้เสมอกับพระอาจารย์ก็ดี พระอุปัชฌาย์หรือ 
ท่านผู้เสมอกับพระอุปัชฌาย์ก็ดี การหาไม่ได้ซึ่งกัลยาณมิตรทั้งหลายเช่นนั้นในวัดนั้น 
นับเป็นโทษอันใหญ่หลวงทีเดียว 

ด้วยประการฉะนี้ นักศึกษาพึงทราบว่า วัดที่ประกอบด้วยโทษ ๑๘ ประการ 
อย่างใดอย่างหนึ่งเหล่านี้ ชื่อว่าวัดอันไม่สมควรแก่สมาธิภาวนา ข้อนี้สมด้วยคาถา 
ประพันธ์อันท่านอรรถกถาจารย์พรรณนาไว่ในอรรถกถาทั้งหลาย ดังนี้ เ- 


มหาวาส่ นวาวาส่ 
โสณฺฑึ ปณฺณณฺจ ปุปฺผณจ 
นครํ ทารุณา เขตฺต 0 
ปจฺจนฺตสีมาสปฺปาย 0 
อฏฺซีารเสตานิ ซีานานิ 
อารกา ปริวซฺเซยฺย 


ชราวาสณฺจ ปนฺถนึ 
ผล 0 ปตฺถิตเมว จ 
วิสภาเคน ปฏฺฏนํ 
ยตฺถ มิตฺโต น ลพภติ 
อิติ วิณณาย ปณฺฑิโต 
มคฺคํ สปปฏิภยํ ยถา 


บัณฑิตทราบถึงสถานที่ ๑๘ ประการเหล่านี้ คือ วัดใหญ่ ๑ วัดสร้างใหม่ ๑ 
วัดที่ชำรุด ๑ วัดอิงทางหลวง ๑ วัดมีสระ , นา ๑ วัดมีใบไม่ใช้เป็นผัก ๑ วัดมี 
ไม้ดอก ๑ วัดมีไม้ผล ๑ วัดที่มีคนขึ้นมาก ๑ วัดอิงเมือง ๑ วัดที่อิงป่าไม้ ๑ 
วัดอิงไร่นา ๑ วัดมีคนไม่ลงรอยกัน ๑ วัดอิงท่า ๑ วัดอิงบ้านป่าชายแดน ๑ 
วัดอิงเขตแดนประเทศ ๑ วัดที่ไม่มีความสบาย ๑ และวัดที่หากัลยาณมิตรไม่ได้ ๑ 
ว่าเป็นวัดอันไม่สมควรแก่ภาวนาฉะนี้แล้ว พึงหลีกเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนพ่อค้า 
หลีกเว้นทางอันมีกัยเฉพาะหน้า ฉะนั้น 


วัดที่สมควรแก่สมาธิภาวนา ๕ ประเภท 

[๕๓] ก็แหละ วัดใดประกอบด้วยองคคุณ ๕ ประการ เช่นไม่ไกลไม , ใกล้นักแต่ 
โคจรคาม เป็นต้น วัดเช่นนี้จัดเป็นวัดที่สมควรแก , ภาวนา สมดังที่พระผู้มีพระภาค 
ตรัสไว้ว่า:- 


10-1996 (0203-0300)8 


211 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















๒ ๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะที่ประกอบด้วยองคคุณ ๕ ประการ เป็นอย่างไร ? 
อย่างนี้คือ 

๑. ภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะในศาสนานี้ ย่อมเป็นสถานที่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก 
แต่โคจรคาม มีทางไปทางมาสะดวกสบาย ปลอดภัย 

๒. กลางวันไม , พลุกพล่านด้วยผู้คน กลางคืนเงียบสงัดไม่มีเสียงอึกทึกครึกโครม 

๓. ไม , มีเหลือบ ยุงและสัตว์เลื้อยขบกัดไม่มีสัมผัสอันเกิดแต่ลมและแดดรบกวน 

๔. แหละ ผู้ที่อยู่ในเสนาสนะนั้นไม่มีความ รึเด เคืองด้วยปัจจัย ๔ คือจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และยาแกไข้ 

๔. แหละ ในเสนาสนะนั้น มีภิกษุชั้นเถระ ผู้พหูสูต สำเร็จการศึกษาปริยัติ- 
ธรรม ทรงธรรมทรงวินัยและทรงมาติกาคือหัวข้อแห่งธรรมวินัย ที่เข้าไปเรียน 
สอบสวนทวนถามตามกาลอันควรว่า ท่านขอรับ บทนี้เป็นไฉน มีอรรถาธิบายอย่างไร 
ฉะนี้แล้ว ท่านเถระเหล่านั้นย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผย ย่อมทำ'ให้ตื้น , ข้อที่ยัง’ไม , 
ได้ทำให้ตื้น และช่วยบรรเทาความสงสัยเป็นอเนกประการ 

ภิกษุทั้งหลาย เสนาสนะย่อมประกอบด้วยองคคุณ 
๕ ประการ ฉะนี้แล ๑ อรรถาธิบายพิสดารในหัวข้อสังเขปที่ 
ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า พึงออกจากวัดอันไม่สมควรแก 1 สมาธิ 
ภาวนา ไปอยู่ ณ ที่วัดอันสมควร ยุติลงเพียงเท่านี้ 


ตัดเครื่องกังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ 

[๕๔] ในหัวข้อสังเขปว่า พึงทำการตัดเครื่องกังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ เสีย นั้น มี 
อรรถาธิบายว่า อันโยคีบุคคลผู้อยู่ในวัดอันสมควรแก่ภาวนาอย่างนี้แล้ว เมื่อมีเครื่อง 
กังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ แม้ชนิดใดอยู่ ก็พึงตัดเครื่องกังวลแม้ชนิดนั้นเสียก่อน 


๑ ดูเทียบ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๘-๑๙ 


10-1996 (0203-0300)8 


212 


1/5/11,2:06/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๑๓ 


ทำอย่างไร ? ทำอย่างนี้คือ ผม เล็บและขนที่ยาวพึงโกนหรือตัดเสียให้ 
เรียบร้อย จีวรที่เก่าชำรุด ก็พึงทำให้มั่นคงด้วยการปะหรือดามเป็นต้น หรือพึงชุน 
หรือถักเสียให้เรียบร้อย ถ้าที่บาตรเป็นสนิม ก็พึงระบมบาตรให้มีสี พึงชำระปัดกวาด 
เตียงและตั่งให้สะอาด 

อรรถาธิบายพิสดารในหัวข้อสังเขปว่า พึงทำการตัดเครื่องกังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ยุติลงเพียงนี้ 


ภาวนาวิธี 

[๕๕] บัดนี้ จะอรรถาธิบายโดยพิสดารในหัวข้อสังเขปที่ว่า พึงภาวนา ไม , ทำ 
ภาวนาวิธีทุกอย่างให้บกพร่อง ฉะนี้ ด้วยอำนาจกัมมัฏฐานหมดทั้ง ๕๐ ประการ 
ไปโดยลำดับโดยจะแสดงปฐวีกสิณเป็นประการแรก ดังต่อไปนี้- 


ภาวนาปฐวีกสิณ 

ก็แหละ ภิกษุผู้[ยคี , บุคคลเมื่อตัดเครื่องกังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังนี้แล้ว เวลา 
ภายหลังอาหาร กลับจากการบิณฑบาต บรรเทาความมึนเมาอันมีอาหารเป็นเหตุ 
แล้วพึงไปมั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายให้ตรง ณ โอกาสอันสงัด แต่นั้นพึงกำหนดเอานิมิตกสิณ 
ในดินที่ทำขึ้น หรือที่เป็นเองตามปกติต่อไป ชัอนี้สมดังที่ท่านโบราณาจารย์กล่าว 

ห ชิ/ 1 

[วว่า:- 


คำของท่านโบราณาจารย์ 

โยคีบุคคลเมื่อจะถือเอาปฐวีกสิณโดยอุคคหนิมิตนั้น ย่อมถือเอานิมิตในวงกลม 
แห่งตินที่สร้างขึ้นหรือที่เป็นเองตามปกติ ชนิดที่มีกำหนดไม , ใช่ไม่มีกำหนด ชนิดที่มี 
ที่สุดไม่ใช่ไม่มีที่สุด ชนิดที่มีสัณฐานกลมไม่ใช่ที่ไม , กลม ชนิดที่มีขอบเขตไม่ใช่ไม่มี 
ขอบเขต โตเท่ากระด้งหรือเท่าปากขันโอ โยคีบุคคลนั้นย่อมภาวนาทำนิมิตนั้นให้เป็น 
อันถือเอาดีแล้ว ย่อมทรงไว้ซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นอันทรงไว้ดีแล้วและย่อมกำหนดนิมิตนั้น 
ให้เป็นอันกำหนดดีแล้ว ครั้นเธอภาวนาทำนิมิตนั้นให้เป็นอันถือเอาดีแล้วทำการ 
ทรงไวีให้เป็นอันทรงไว้ดีแล้ว ทำการกำหนดให้เป็นอันกำหนดดีแล้ว ก็จะเห็นอานิสงส์ 


10-1996 (0203-0300)8 


213 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















๒๑๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

มีความสำคัญเห็นเป็นรัตนะ นอบน้อมเคารพคารวะ กระหยิ่มอิ่มใจ น้อมจิต เข้าไปผูก 
ติดไวในอารมณ์ที่ตนถือเอาดีแล้วทรงไว้ดีแล้ว กำหนดไว้ดีแล้วนั้น ด้วยความมั่นใจว่า 
เราจักรอดพ้นจากชราทุกข์มรณทุกข์ด้วยปฏิปทาอันนี้อย่างแน่นอน เธอบรรลุแล้วซึ่ง 
ปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่ความสงัด เพราะสงัด 
แน่นอนแล้วจากกามทั้งหลาย เพราะสงัดแน่นอนแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ฉะนี้แล 

เจริญปฐวีกสิณที่เป็นเอง 

ในคำของท่านโบราณาจารย์นั้น มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ อันโยคีบุคคลใดเคย 
บวชในศาสนาหรือเคยบวชเป็นฤๅษีแล้ว ทำฌาน ๔ และฌาน ๕ ในปฐวีกสิณให้ 
บังเกิดมาแล้ว แมีในภพปางอดีตโยคีบุคคลผู้มีบุญถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยเห็นปานนี้นั้น 
อุคคหนิมิต ย่อมเกิดขึ้นได็ในตินที่เป็นอยู่เองตามปกติ คือ ในที่ดินที่เขาไถไว้ หรือใน 
ลานข้าว เหมือนพระมัลลกเถระเป็นตัวอย่าง 

ได้ยินว่า ท่านพระมัลลกเถระนั้น ขณะที่ท่านเพ่งดูที่ดินที่เขาไถไว้ อุคคหนิมิต 
ประมาณเท่าที่ซึ่งเขาไถไว้นั้นนั้นเทียวได้เกิดขึ้นแล้ว ท่านเจริญอุคคหนิมิตจนได้บรรลุ 
ฌาน ๕ แล้วเริ่มเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานอันมีฌานนั้นเป็นปทัฏฐาน จนได้บรรลุ 
พระอรหัตแล 

วิธีทำปฐวีกสิณที่ต้องสร้างขึ้น 

ส่วนโยคีบุคคลใดผู้!ม่ได้ทำบุญญาธิการไว้เหมือนอย่างที่กล่าวนั้น เธอต้อง 
สร้างปฐวีกสิณขึ้นเอง อย่างที่ไม่ให้ผิดเพี้ยนไปจากกรรมวิธีที่เรียนมาในสำนักของ 
พระอาจารย์ และให้เลี่ยงเสียจากโทษของกสิณ ๔ ประการ จริงอยู่ โทษของ 
ปฐวีกสิณมีอยู่ ๔ ประการ ด้วยอำนาจทำปะปนกับสีเขียว ๑ สีเหลือง ๑ สีแดง ๑ 
สีขาว ๑ เพราะฉะนั้น โยคีบุคคลอย่าได้เอาตินมีสีเขียวเป็นต้นมาทำกสิณ จงทำด้วย 
ดินที่มีสีเหมือนแสงอรุณ เช่น ตินที่แม่นั้าคงคา ๑ ก็แหละ กสิณนั้นอย่าทำไว้ ณ 
ตรงกลางวัด หรือ ณ ที่ที่ภิกษุสามเณรสัญจรไปมา พึงทำไว้ตรงที่เป็นเพิง หรือ 


๑ คำว่า แม่นาคงคา'ในที่นี้ หมายเอาแม่นํ้าคงคาในประเทศลังกา มิใช่แม่นํ้าคงคาในประเทศอินเดีย นัยว่า 
ประเทศลังกานั้น ก็มีแม่นาสายหนึ่ง ชื่อว่า แม่ , นั้าโรจนคงคา แต่ในที่นี้ท่านเรียกย่อว่า คงคา 


10-1996 (0203-0300)8 


214 


1/5/11,2:06/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๑๕ 


บรรณศาลาซึ่งเป็นที่ลับอยู่ท้ายวัด จะเป็นกสิณชนิดที่โยกย้ายได้ หรือชนิดที่ติดอยู่ 
กับที่ก็'ได้ 


วิธีทำปฐวีกสิณที่โยกย้ายได้ 

วิธีทำกสิณ ๒ อย่างนั้น กสิณชนิดที่โยกย้ายได้ พึงเอาผืนผ้าเก่า หรือผืนหนัง 
หรือผืนเสื่อลำแพน มาผูกขึงติดไม้ ๔ อัน แล้วเอาดินที่มีสีเหมือนแสงอรุณที่เก็บ 
รากหญ้าและกรวดทรายออกหมดแล้ว ขยำได้ที่แล้ว มาทาเช้าที่ผืนผ้าหรือผืนหนัง 
หรือเสื่อลำแพนนั้นทำให้เป็นสัณฐานกลมประมาณเท่ากระด้งหรือปากขันโอ ดังที่ 
กล่าวแล้ว ในเวลาที่จะทำบริกรรมภาวนา พึงเอาแผ่นกสิณนั้นไปปูลงที่พื้นแล้วเพ่งดู 
ตามภาวนาวิธีต่อไป 


วิธีทำปฐวีกสิณที่อยู่กับที่ 

กสิณชนิดที่ติดอยู่กับที่นั้น พึงเอาหลักหลาย ๆ อันมาตอกกับพื้นดินโดย 
อาการคล้าย ๆ กับฝักบัว แล้วเอาเครือวัลย์มากักร้อยตรึงเช้าไว้ ล้าดินสีเหมือน 
แสงอรุณนั้นมีน้อยไม่เพียงพอ ให้เอาดินอื่นมาใส่ลงไว้ตอนล่างเสียก่อน แล้วจึงเอา 
ตินมีสีเหมือนแสงอรุณซึ่งทำให้สะอาดแล้วมาใส่ทับช้างบน ทำให้มีสัณฐานกลม 
ขนาดกว้าง ๑ คืบ ๔ นิ้ว 

แหละ ที่ท่านโบราณาจารย์กล่าวว่า ประมาณเท่ากระด้งหรือประมาณเท่ากับ 
ปากขันโอนั้น ท่านหมายเอาประมาณคือ ๑ คืบ ๔ นิ้วนี้แล ส่วนคำมีอาทิว่า 
ชนิด'ที่มีกำหนด'ไม้ใช่'[ม , มีกำหนด นั้น ท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่า ปฐวีกสิณนั้นเป็นสิ่ง 
ที่มีกำหนดขอบเขต 


วิธีนั่งเพ่งปฐวีกสิณ 

[๕๖] เพราะเหตุที่ท่านแนะให้ทำกสิณอย่างมีกำหนดนั้น ครั้นกะกำหนดประมาณ 
เท่าที่กล่าวคือ ๑ คืบ ๔ นิ้วอย่างนั้นแล้ว จึงทำสีที่ไม่กลืนกับสีตินอรุณให้ปรากฏขึ้น 
เป็นขอบเขตไว้ด้วยเกรียงไม้ แต่นั้นจงอย่าใช้เกรียงไม้นั้น พึงใช้เกรียงหินขัดทำให้ 
เรียบเสมอเหมือนหน้ากลอง ครั้นแล้วจงปัดกวาดสถานที่นั้นให้สะอาด ให้สรงฟ้า 


10-1996 (0203-0300)8 


215 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















๒๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ชำระกายแล้วจึงกลับมา นั่งบนตั่งที่ตรึงอย่างมั่นคง มีเท้าสูง ๑ คืบ ๔ นิ้ว ซึ่ง 
เตรียมตั้งไว้ ณ สถานที่ภายในระยะห่าง ๒ ศอก ๑ คืบแต่ดวงกสิณ 

จริงอยู่ เมื่อนั่งไกลกว่านั่นกสิณก็จะไม่ปรากฏชัด เมื่อนั่งใกล้กว่านั่นโทษแห่ง 
กสิณทั้งหลายเช่นรอยฝ่ามือเป็นต้นก็จะปรากฏให้เห็น เมื่อนั่งสูงกว่านั่นย่อมจะต้อง 
น้อมคอลงคือก้มหน้าลงดู เมื่อนั่งตํ่ากว่านั่นก็จะปวดเช่า 

เพราะฉะนั่น พึงนั่งโดยทำนองที่กล่าวแล้วนั่นแล แล้วจงพิจารณาถึงโทษใน 
กามทั้งหลาย โดยนัยมีอาทิ'ว่า กามทั้งหลายมีความยินดีนิดหน่อย แต่มืทุกข์มาก 
พึงเป็นผู้มีความพอใจในเนกขัมมะมีฌานเป็นต้น อันเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกาม 
อันเป็นอุบายล่วงพ้นซึ่งทุกข์ทั้งปวง พึงทำปีติและปราโมชให้บังเกิดขึ้น ด้วยการระลึก 
ถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระลังฆคุณ พึงเป็นผู้มีความเคารพอย่างแม่นนั่น 
อยู่ในข้อปฏิบัติว่า เนกขัมมปฏิปทานี้นั้น เป็นข้อปฏิบัติอันพระพุทธเจ้า พระ 
ปัจเจกพุทธเจ้า และพระอริยสาวกทั้งหลายทุก ๆ พระองคได้ปฏิบัติมาแล้ว และ 
พึงทำความอุตสาหะให้เกิดว่า เราจักเป็นผู้มีส่วนได้ดื่มรสความสุขอันเกิดแต่ความสงัด 
ด้วยข้อปฏิบัติอันนี้อย่างแน่นอน แล้วพึงภาวนา ลืมตาแต่พอ ดี จับเอานิมิตในปฐวี 
กสิณนั้น โดยอาการอันสมํ่าเสมอเรื่อย ๆ ไป 

จริงอยู่ เมื่อลืมตากว้างมากไปก็จะเมื่อยตา และดวงกสิณก็จะปรากฏชัดเกินไป 
ด้วยเหตุนั่นอุคคหนิมิตก็จะไม่เกิดขึ้นได้ เมื่อลืมตาแคบไป ดวงกสิณก็จะไม่ปรากฏ 
ชัดและจิตก็จะห่อเหี่ยว แม้ด้วยเหตุนิ้อุคคหนิมิตก็จะไม , เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั่น โยคีบุคคล 
จึงภาวนาลืมตาแต่พอดี จับเอานิมิตในปฐวีกสิณนั่น โดยอาการอันสมื่าเสมอ เหมือน 
ดูเงาหน้าในบานกระจกฉะนั่น และอย่าพิจารณาถึงสืของดิน อย่าเอาใจใส่ถึงลักษณะ 
ของดินเช่นความแข็งของดินเป็นต้น แต่ก็มิใช่จะปฏิเสธสีเสียทีเดียว พึงตั้งจิตไวีใน 
คำบัญญัติว่าดิน ด้วยอำนาจธาตุดินเป็นสิ่งที่มากกว่าธาตุอื่น แล้วพิจารณาดินพร้อม 
กับสีที่อาศัยพร้อม ๆ ก้นไป 

แหละ ในบรรดาชื่อของดินทั้งหลายในคำบาลี เช่น ปซิวี มหี เมท นิ ภูมิ วสุธา 
และ วสุนฺธรา เป็นต้นโยคีบุคคลปรารถนาชื่อใด และชื่อใดสำเร็จเป็นเครื่องเกื้อหนุนแก , 
ความจำของเธอ เธอก็พึงระบุเอาชื่อนั่น หรือพระอาจารย์พึงบอกชื่อนั่นให้แก่เธอ 


10-1996 (0203-0300)8 


216 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๑๗ 


อีกประการหนึ่ง ที่ชื่อว่า ปฐวี นี่ นั่นเทียว ปรากฏเป็นที่รู้จักกันมากกว่าชื่ออื่น 
ฉะนั้น โยคีบุคคลพึงภาวนาด้วยคำบาลี ปฐวี-ปฐวี หรือด้วยคำไทยว่า ดิน-ดิน ดังนี้ 
ด้วยอำนาจเป็นชื่อที่ปรากฏนั้นเทียว และบางครั้งพึงลืมตาดูนิมิต บางครั้งพึงหลับตา 
เลียแล้วนึกทางใจ อุคคหนิมิตยังไม , เกิดขึ้นตราบใด ตราบนั้นก็จงภาวนาเรื่อย ๆ ไป 
โดยนัยนี้แหละ จนถึงร้อยครั้งพันครั้ง หรือ แม้จะมากครั้งกว่านั้นขึ้นไปก็ตาม 

ได้อุคคหนิมิต 

[๕๗] เมื่อโยคีบุคคลภาวนาอยู่อย่างนั้น กาลใด หลับตานึกทางใจ นิมิต 
ในปฐวีกสิณนั้นมาสู่คลองจักษุ คือเข้าถึงความเป็นอารมณ์ของมโนทวาริกชวนจิต ๑ 
กาลนั้น ย่อมได้ชื่อว่า อุคคหนิมิต เกิดแล้ว นับแต่เวลาอุคคหนิมิตเกิดแล้วไป 
โยคีบุคคลไม , ต้องนั้งภาวนาอยู่ ณ ที่ดวงกสิณนั้นอีก พึงกลับเข้าสู่ที่อยู่ของตนแล้ว 
นั่งภาวนาอยู่ ณ ที่นั้นเถิด 

อนึ่ง เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ชักข้าเสียเวลาในเพราะอันที่จะต้องล้างเท้า 
โยคีบุคคลจำต้องมีรองเท้าชนิดชั้นเคียวกับไม้เท้าด้วย เพื่อว่าถ้าสมาธิที่ยังอ่อนจะ 
เสื่อมหายไปด้วยเหตุอันไม่เป็นที่สบายบางอย่างแล้ว โยคีบุคคลจะได้สวมรองเท้า 
ถือไม้เท้าไปยังที่เดิมนั้น นั้งเพ่งกสิณจนได้อุคคหนิมิตอีก จึงกลับมาอยู่ที่ของตน 
นั้งคู้บัลลังก์ตั้งกายให้ตรงภาวนาเรื่อย ๆไป 


ได้ปฏิภาคนิมิต 

อันโยคีบุคคลนั้นพึงพยายามนึกถึงอุคคหนิมิตนั้นให้บ่อย ๆ ทำกัมมัฏฐานให้ 
เป็นอันความนึกตะล่อมมาไวีในจิตแล้ว อันความนึกชอบตะล่อมมาไวีในจิตแล้ว เมื่อ 
โยคีบุคคลทำกัมมัฏฐานให้เป็นอันความนึกตะล่อมมาไวีในจิตแล้ว อันความนึกชอบ 


๑ หมายความว่า การเห็นนิมิตนั้นไม่ได้อาศัยจักขุทวารเหมือนแต่แรก ๆ 
โดยตรง เมื่อจิตทำหน้าที่ไปถึงขณะชวนจิตแล้ว จิตก็เห็นนิมิตนั้นด้วยจิต 

อุคคหนิมิต 


นิมิตนั้นเกิดขึ้นทางมโนทวาร 
นิมิตที่เห็นด้วยจิตนี้แลเรียกว่า 


10-1996 (0203-0300)8 


217 


1/5/11,2:06/\1\/เ 



















๒๑๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ตะล่อมมาไวในจิตแล้วอย่างนี้ นิวรณ์ทั้งหลายมีกามฉันทะเป็นต้นก็จะสงบลง และ 
กิเลสทั้งหลายอันตั้งอยู่ในฐานะเดียวกันกับนิวรณ์นั้น ก็จะระงับหายไปโดยลำดับแห่ง 
ภาวนา จิตย่อมตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิ ปฏิภาคนิมิต ย่อมเกิดขึ้น ด้วยประการฉะนี้ 

ความแปลกกันแห่งนิมิตทั้ง ๒ 

ในนิมิตทั้ง ๒ นั้น ความแปลกกันแห่งอุคคหนิมิตอันก่อนกับปฏิภาคนิมิตนี้ 
ดังนี้ คือ ในขั้นอุคคหนิมิตยังมีโทษแห่งกสิณปรากฏให้เห็นอยู่ได้ ส่วนปฏิภาคนิมิต 
ย่อมปรากฏเป็นสิ่งที่บริสุทธิ 6 ผุดผ่องกว่าอุคคหนิมิตนั้นตั้งร้อยเท่าพันเท่า เป็นดุจชำแรก 
อุคคหนิมิตออกมาคล้ายกับดวงแว่นที่ถอดออกจากถุง คล้ายถาดสังข์ที่ขัดดีแล้ว คล้าย 
ดวงจันทร์ที่ออกจากกลีบเมฆ และคล้ายหมู่นกยางอยู่ที่หน้าเมฆ 

ก็แหละ ปฏิภาคนิมิตนั้นไม่มีสีไม่มีสัณฐาน เพราะไม , ใช่สภาวปรมัตถ์ จริงอยู่ 
ล้าปฏิภาคนิมิตนั้นจะพึงเป็นสิ่งที่มีสีและสัณฐานเช่นนี้แล้ว ก็จะพึงเป็นรูปหยาบที่รูได้ 
ด้วยตาเนื้อ เข้าถึงสัมมสนญาณได้ ยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ แต่นี้หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ 
มันเป็นสักว่าอาการที่ปรากฎแก่ผูได้สมาธิซึ่งเกิดจากสัญญาภาวนาเพียงอย่างเดียว 
เท่านั้น 


ได้อุปจารสมาธิ 

[๕๘] ก็แหละ นับจำเดิมแต่เวลาปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นแล้ว นิวรณ์ทั้งหลายมี 
กามฉันทะ เป็นต้น ย่อมสงบไปเองนั้นเทียว กิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในฐานะเดียวกันกับ 
นิวรณ์นั้นก็ระงับไปเองด้วย จิตก็เป็นอันตั้งมั่นแล้วด้วย อุปจารสมาธิ นั้นแล 

สมาธิ ๒ อย่าง 

แหละสมาธินั้นมี ๒ อย่าง คือ อุปจารสมาธิ ๑ อัปปนาสมาธิ ๑ จิตใน 
อุปจารภูมิ หรือในปฏิลาภภูมิ (ภูมิที่ได้อัปปนาฌาน) ย่อมตั้งมั่นด้วยเหตุ ๒ ประการ 
คือ ใน ๒ ภูมินั้น จิตในอุปจารภูมิย่อมตั้งมั่น เพราะการประหานเสียได้ซึ่งนิวรณ์ 
จิตในปฏิลาภภูมิ ย่อมตั้งมั่นเพราะความบังเกิดขึ้นแห่งองค์ฌาน 


10-1996 (0203-0300)8 


218 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๑๙ 


เหตุที่ต่างกันแห่งสมาธิ ๒ อย่าง 

ก็แหละ สมาธิ ๒ อย่างมีเหตุต่างกันดังนี้ องค์ฌานทั้งหลายในอุปจารสมาธิ 
ยังไม่มีกำลัง เพราะองค์ฌานทั้งหลายยังไม , เกิดกำลัง คือยังไม่บรรลุซึ่งกำลังแห่ง 
ภาวนา เปรียบเหมือนเด็กเล็ก ๆ ที่พยุงให้ลุกขึ้นยืนแล้วก็ล้มลงไปที่พื้นบ่อย ๆ ฉันใด 
เมื่ออุปจารสมาธิเกิดขึ้นนั้น บางทีจิตก็ทำนิมิตให้เป็นอารมณ์ บางทีก็ตกลงลู่ภวังค์ ๑ 
ฉันนั้น ส่วนในอัปปนาสมาธิ องค์ฌานทั้งหลายมีกำลัง เพราะองค์ฌานเหล่านั้นเกิด 
มีกำลังแล้ว เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลัง ลุกจากที่นั้งแล้วพึงยืนอยู่ไต้แม้ตลอดทั้งวัน 
ฉันใด แม้เมื่ออัปปนาสมาธิเกิดขึ้นแล้ว ฌานจิตตัดวาระแห่งภวังค์ครั้งเดียว แล้วก็ 
ดำรงอยู่ตลอดคืนตลอดวันแม้ทั้งสิ้น ย่อมเป็นไปอยู่ด้วยอำนาจลำดับแห่งกุศล 
ชวนจิตอย่างเดียวเท่านั้น 

รักษาปฏิภาคนิมิตเหมือนพระครรภ์จักรพรรดิ 

ในนิมิต ๒ อย่างนั้น ปฏิภาคนิมิตซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับอุปจารสมาธินั้นใด 
การที่จะทำให้ปฏิภาคนั้นเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยากยิ่ง เพราะฉะนั้น ล้าโยคีบุคคล 
สามารถที่จะเจริญปฏิภาคนิมิตนั้นไป จนบรรลุซึ่งอัปปนาสมาธิเสียได้ด้วยบัลลังก์นั้น 
ทีเดียว ข้อนั้นนับเป็นโชคดี แต่ล้าไม่สามารถจะปฏิบัติได้เช่นนั้น แต่นั้น โยคีบุคคล 
นั้นอย่าได้ประมาท พึงรักษาปฏิภาคนิมิตนั้นไว้เหมือนกับพระครรภ์ที่ทรงไว้ซึ่งทารก 
ผู้จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ฉะนั้น เพราะเมื่อรักษาปฏิภาคนิมิตไวีได้เช่นนี้ อุปจารฌาน 
ที่ได้แล้วก็จะไม่มีการเสื่อมหายไป แต่เมื่อไม่มีการรักษาแม้อุปจารฌานที่ได้แล้วนั้นก็ 
จะเสื่อมหายไปเสีย 


๑ ขณะที่จิตทำนิมิตให้เป็นอารมณ์อยู่ คือ แนบเฉยอยู่กับอารมณ์อันเดียว ไม่ตกภวังค์นั้น ชื่อว่า จิตเป็น 
สมาธิ เมื่อจิตปล่อยอารมณ์นั้นเสีย ตกกระแสภวังค์ ชื่อว่าจิตเสียสมาธิ, อุปจารสมาธินั้นเป็นสมาธิที่ยัง 
ไม่มั่นคงเดี๋ยวขึ้นสู่วิถีเดี๋ยวตกภวังค์ขึ้น ๆลงๆอยู่ซึ่งมีอาการเหมือนเด็กเล็ก ๆล้ม ๆลุกๆฉะนั้น 


10-1996 (0203-0300)8 


219 


1/5/11,2:06/\1\/เ 



















๒๒0 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


วิธีรักษาปฏิภาคนิมิต 


ต้องเว้นอสัปปายะ ๗ และเสพสัปปายะ ๗ 


[๕๙] ในปฏิภาคนิมิตนั้น มีวิธีรักษาดังต่อไปนี้ 


อาวาโส โคจโร ภสฺสํ 
อิริยาปโถติ สตฺเตเต 
สปุปาเย สตฺต เสเวถ 
นจิเรณว กาเลน 


ปุคฺคโล โภซนํ อุตุ 
อสปฺปาเย วิวชุ'ชเย 
เอวณฺหิ ปฏิปชุซโต 
โหติ กสฺสจิ อปุปนา 


โยคีบุคคลใดไต้ปฏิภาคนิมิตแล้วนั้น พึงเว้นซึ่งธรรมอันไม่เป็นที่สบาย ๗ อย่าง 
เหล่านี้ คือ 


๑. อาวาโส 

ได้แก่ที่อยู่อันไม , เป็นที่สบาย 

๒. โคจโร 

ได้แก่หมู่บ้านบิณฑบาตไม่เป็นที่สบาย 

6า. ภสฺสํ 

ได้แก่คำพูดอันไม่เป็นที่สบาย 

๔. ปุคฺคโล 

ได้แก่บุคคลผู้!ม่เป็นที่สบาย 

๕. โภชนํ 

ได้แก่อาหารอันไม่เป็นที่สบาย 

๖. อุตุ 

ได้แก่อากาศอันไม่เป็นที่สบาย และ 

๗. อิริยาปโถ 

ได้แก่อิริยาบถอันไม่เป็นที่สบาย 


และพึงส้องเสพธรรมอันเป็นที่สบาย ๗ อย่างตรงข้าม เพราะเมื่อปฏิบัติได้ 
อย่างนี้ ไม , ข้าไม่นานเท่าไรนักเลย โยคีบุคคลบางท่านก็ได้สำเร็จอัปปนาฌานต่อไป 


อธิบายอสัปปายะ ๗ และสัปปายะ ๗ 
๑. อาวาส-ที่อยู่ 

ในที่อยู่ ๒ อย่างนั้น เมื่อโยคีบุคคลอยู่ในที่อยู่อันใด นิมิตที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น 
หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมหายไป และสติที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่น จิตที่ไม่เป็นสมาธิก็ 
ไม่เป็นสมาธิ ที่อยู่เช่นนี้ชื่อว่า ที่อยู่ไม , เป็นที่สบาย 

เมื่อโยคีบุคคลอยู่ ณ ที่ใด นิมิตย่อมเกิดขึ้นด้วย ย่อมถาวรมั่นคงอยู่ด้วยสติ 
ย่อมตั้งมั่นในนิมิตนั้น จิตก็เป็นสมาธิ เหมือนพระปธานิยติสสเถระผู้อยู่ ณ วัดนาค 
บรรพตเป็นตัวอย่าง ที่อยู่เช่นนี้ ชื่อว่า ที่อยู่เป็นที่สบาย 


10-1996 (0203-0300)8 


220 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๒๑ 


เพราะฉะนั้น ในวัดใดมีที่อยู , หลายแห่งด้วยกัน ในวัดเช่นนั้น โยคีบุคคลพึง 
อยู่ทดลองดูแห่งละ๓วันๆ ณ แห่งใดทำให้จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งได้ก็พึงอยู่ ณที่ 
แห่งนั้นเถิด จริงอยู่ เพราะเหตุที่ได้ที่อยู่เป็นที่สบาย ภิกษุ ๕๐๐ รูปซึ่งอยู่ ณ ถํ้า 
จูฬนาคะในประเทศลังกา เรียนเอากัมมัฏฐานแล้วก็ได้บรรลุพระอรหัต ณ ถกนั้นแล 
แหละ ณ ที่อื่น ๆ พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น ได้บรรลุถึงขั้น 
อริยภูมิแล้วได้บรรลุพระอรหัต ณ ที่นั้น ๆ คณนานับไม่ถ้วน แม้ที่วัดอื่น ๆ เช่น 
วัดจิตดลบรรพตเป็นต้น ก็เช่นเดียวกันนี้ 

๒. โคจรคาม-หมู่บ้านบิณฑบาต 

ก็แหละ โคจรคามคือหมู , บ้านสำหรับไปบิณฑบาตแห่งใด มีอยู่ด้านทิศเหนือ 
หรือด้านทิศใต้ ๑ มีอยู่ในที่ไม่ห่างไกลมากนัก คือภายในระยะทางหนึ่งโกละครึ่ง ๑ 
ประมาณพันขั้วคันธนู หรือ ๒ กิโลเมตร ๑ มีภิกษาหารบริบูรณ์หาได้สะดวก ๑ 
หมู่บ้านเช่นนั้น ชื่อว่า หมู , บ้านบิณฑบาตเป็นที่สบาย อย่างตรงกันข้าม ชื่อว่า 
หมู่บ้านบิณฑบาตไม่เป็นที่สบาย 


๓. ภัสสะ-คำพูด 

ถ้อยคำที่นับเนื่องในติรัจฉานกถา ๓๒ ประการ ๒ มีการพูดถึงเรื่องพระราชา 
เป็นต้น ชื่อว่าเป็นถ้อยคำไม่เป็นที่สบาย เพราะถ้อยคำเช่นนั้น ย่อมเป็นไปเพื่อ 
อันตรธานเสียแห่งนิมิตของโยคีบุคคลนั้น 

ถ้อยคำที่อาศัยกถาวัตถุ ๑๐ ประการ ๓ มีพูดถึงเรื่องความมักน้อยเป็นต้น 
ชื่อว่า เป็นถ้อยคำเป็นที่สบาย แม้ถึงถ้อยคำเป็นที่สบายเช่นนั้น ก็พึงพูดแต่พอ 
ประมาณ 


๑ ๔ ศอกเป็น ๑ ธนู, ๕๐๐ ธนู เป็น ๑ โกสะ, ๔ โกสะ เป็น ๑ คาวุต, ๔ คาวุต เป็น ๑ โยชน์ เท่ากับ 
๔๐๐ เส้น, ๑ โกสะ เท่ากับ ๒๕ เส้น 
๒ ดูเทียบ อง. ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๐-๑๕๒ 
๓ ดูเทียบ อง.. ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๒ 


10-1996 (0203-0300)8 


221 


1/5/11,2:06/\1\/เ 



















๒1ต)1ต) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. ปุคคโล-บุคคล 

บุคคลผูไม่ชอบพูดเรื่องติรัจฉานกถา เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณสมบัติมีศีลเป็นต้น 
ที่โยคีบุคคลอาศัยแล้ว จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นย่อมตั้งมั่น หรือจิตที่ตั้งมั่นแล้วย่อมมั่นคง 
ยิ่งขึ้น บุคคลเห็นปานนี้ ชื่อว่า เป็นบุคคลเป็นที่สบาย 

ส่วนบุคคลที่ชอบประคบประหงมบำรุงตกแต่งร่างกาย ชอบพูดแต่เรื่องติรัจฉาน 
กถา ชื่อว่า บุคคลไม่เป็นที่สบาย เพราะบุคคลเช่นนั้นย่อมทำปฏิภาคนิมิตนั้นให้ 
เศร้าหมองได้ทีเดียว เปรียบเหมือนนั้าขึ้ตมทำนั้าที่ใสให้ขุ่นได้ฉะนั้น ไม่ต้องพูดถึง 
ปฏิภาคนิมิตดอก แม้แต่สมาบัติของพระหนุ่มผู้อยู่ ณ เขาโกฏบรรพตรูปหนึ่ง ก็ยัง 
เสื่อมหายไป เพราะเหตุอาศัยบุคคลไม่เป็นที่สบายเช่นนั้น 

๔.-๖. โภชนะ-อาหาร และอุตุ-อากาศ 

ก็แหละ อาหาร'ที่มี-รส , หวาน ย่อมเป็นที่สบายสำหรับบุคคลบางคน ที่มี-รสเปรี้ยว 
ย่อมเป็นที่สบายสำหรับบุคคลบางคน แม้อากาศเย็นก็เป็นที่สบายสำหรับบุคคลบางคน 
อากาศร้อนเป็นที่สบายสำหรับบุคคลบางคน เพราะฉะนั้น เมื่อโยคีบุคคล ส้องเสพ 
อาหารหรืออากาศชนิดใดจึงมีความผาสุกสบาย หรือจิตที่ยังไม่ตั้งมั่น ย่อมตั้งมั่น 
หรือจิตที่ตั้งมั่นแล้วย่อมมั่นคงยิ่งขึ้น อาหารชนิดนั้นและอากาศชนิดนั้น ชื่อว่าเป็น 
ที่สบาย อาหารและอากาศชนิดอื่น นอกจากนี้ ชื่อว่าไม่เป็นที่สบาย 

๗. อิริยาปโถ-อิริยาบถ 

แม่ในอิริยาบถ ๔ บางคนมีอิริยาบถเดินเป็นที่สบาย บางคนก็มีอิริยาบถนอน 
อิริยาบถยืนหรืออิริยาบถนั้งอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นที่สบาย เพราะฉะนั้น โยคีบุคคล 
พึงทดลอง อิริยาบถนั้นดูอย่างละ ๓ วัน เหมือนกับทดลองที่อยู่ ในอิริยาบถใด 
จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นย่อมตั้งมั่น หรือจิตที่ตั้งมั่นแล้วย่อมมั่นคงยิ่งขึ้น พึงทราบว่าอิริยาบถ 
นั้น ชื่อว่าเป็นอิริยาบถเป็นที่สบาย อิริยาบถอื่น ๆ นอกนี้ ไม , ใช่เป็นอิริยาบถที่สบาย 

ด้วยประการฉะนี้ โยคีบุคคลพึงเว้นธรรมอันไม่เป็นที่สบาย ๗ อย่างนี้ พึงเสพ 
ธรรมอันเป็นที่สบาย ๗ อย่างนี้นั้นเถิด เพราะเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้ และเสพปฏิภาค- 
นิมิตมาก ๆ ขึ้น ไม่ช้าไม่นานเท่าไรเลย โยคีบุคคลบางคนก็จะได้สำเร็จอัปปนาฌาน 
แน่นอน 


10-1996 (0203-0300)8 


222 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๒๓ 


ถ้ายังไม่สำเร็จอัปปนาฌาน 


ต้องบำเพ็ญอัปปนาโกศล ๑๐ ประการ 


[๖๐] ก็แหละโยคีบุคคลใดแม้จะได้ปฏิบัติอย่างนั้นแล้ว ก็ยังไม่ได้สำเร็จอัปปนา- 
ฌานโยคีบุคคลนั้นพึงบำเพ็ญอัปปนาโกศล (คือวิธีที่จะให้มีความฉลาดในอัปปนา)ให้ 
เกิดขึ้นโดยบริบูรณ์ต่อไป 

ในอัปปนาโกศลนั้น มีนัยดังนี้ อันโยคีบุคคลจำต้องปรารถนาวิธีที่จะให้มีความ 
ฉลาดในอัปปนาสมาธิ โดยประการ ๑๐ อย่าง คือ 


๑. วตฺถุวิสทกิริยโต 
๒. อินฺทฺริยสมตฺตปฏิปาทนโต 
๓. นิมิตฺ ตกุสลโต 
๔. จิตฺตปคฺคหโต 
๔. จิตฺตนิคฺคหโต 
๖. จิตฺตสมฺปห 0 สโต 
๗. จิตฺตอชฺฌุเปกขโต 
๘. อสมาหิตปุคฺคลปริวชฺชนโต 
๙. สมาหิตปุคฺคลเสวนโต 
๑๐. ตทธิมุตฺตโต 


โดยทำวัตถุให้สะอาด 

โดยทำอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 

โดยฉลาดในนิมิต 

โดยยกจิตในสมัยที่ควรยก 

โดยข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 

โดยพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง 

โดยเพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉย 

โดยเว้นบุคคลผูไม่มีสมาธิ 

โดยสมาคมกับบุคคลผู้มีสมาธิ และ 

โดยน้อมจิตไปในสมาธินั้น 


อธิบายอัปปนาโกศล ๑๐ ประการ 
๑. โดยทำวัตถุให้สะอาด 

[๖๑] ในอัปปนาโกศล ๑๐ ประการนั้น การทำวัตถุทั้งหลายทั้งภายในและ 
ภายนอกให้มีความสะอาด ชื่อว่า ทำวัตถุให้สะอาด อธิบายว่า กาลใด โยคีบุคคล 
มีผม, เล็บ และขนทั้งหลายขึ้นมา หรือมีร่างกายถูกเหงื่อไคลจับเปือนเปรอะ กาลนั้น 
ชื่อว่า มีวัตถุภายในไม่สะอาด ไม่บริสุทธิ้ แหละกาลใด โยคีบุคคลมีจีวรเก่า สกปรก 
และเหม็นสาบ หรือมีเสนาสนะรกรุงรัง กาลนั้น ชื่อว่า มีวัตถุภายนอกไม่สะอาดไม่ 
บริสุทธ 


10-1996 (0203-0300)8 


223 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















๒1=9๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เมื่อจิตและเจตสิกทั้งหลายเกิดขึ้นในวัตถุอันเป็นภายในและภายนอกที่ไม่สะอาด 
เช่นนั้น แม้ญาณก็พลอยไม่สะอาดไปด้วย ฉันเดียวกับแสงแห่งตะเกียงอันเกิดเพราะ 
อาศัยตะเกียง ไส้ และนั้ามันที่ไม , สะอาด เมื่อโยคีบุคคลพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วย 
ญาณอันไม่สะอาด แม้สังขารย่อมไม , ปรากฏแจ้งชัด ถึงจะเพียรทำกัมมัฏฐานไป แม้ 
กัมมัฏฐานก็จะไม่บรรลุถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์อยู่นั้นเอง 

แต่เมื่อจิตและเจตสิกทั้งหลายเกิดขึ้นในวัตถุอันเป็นภายในและภายนอกที่สะอาด 
แม้ญาณก็-พลอยสะอาดบริสุ'ทธื้โปด้วย ฉันเดียวกับแสงแห่งตะเกียงที่เกิดขึ้นเพราะ 
อาศัยตะเกียง ไส้ และนั้ามันที่สะอาด และเมื่อโยคีบุคคลพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วย 
ญาณอันสะอาด แม้สังขารทั้งหลายก็ย่อมปรากฏแจ้งชัด เมื่อเพียรทำกัมมัฏฐานไป 
แม้กัมมัฏฐานก็จะบรรลุถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์โดยแท้ 

๒. โดยทำอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน 

[๖๒] การทำอินทรีย์ ๕ มีศรัทธาเป็นต้นให้มีความสมํ่าเสมอกันโดยหน้าที่ 
ชื่อว่า ทำอินทรีย์ให้ถึงความเสมอกัน อธิบายว่า ถ้าแหละ อินทรีย์คือศรัทธาของ 
โยคีบุคคลนั้นมีกำลังมาก อินทรีย์ ๔ นอกนี้มีกำลังน้อยแล้วไซร้ เพราะเหตุนั้น 
อินทรีย์คือวีริยะย่อมไม่สามารถเพื่อทำหน้าที่คือการประคอง อินทรีย์คือสติย่อมไม่ 
สามารถเพื่อทำหน้าที่คือการปรากฏ อินทรีย์คือสมาธิย่อมไม่สามารถเพื่อทำหน้าที่ 
คือความไม่ฟ้งซ่าน อินทรีย์คือปัญญาย่อมไม่สามารถทำหน้าที่คือการเห็นแจ้ง 
เพราะฉะนั้น ต้องลดสัทธินทรีย์นั้นลง ด้วยการพิจารณาถึงสภาวธรรมคือภาวะที่ 
เป็นจริงของสัทธินทรีย์นั้น หรือด้วยไม่มนสิการถึงโดยวิธีที่มนสิการถึงแล้วสัทธินทรีย์ 
เกิดมีกำลังมากขึ้น แหละในอธิการนี้ มีเรื่องพระวักกสิเถระ เป็นตัวอย่าง 

เรื่องพระวักกสิเถระ 

ก็แหละ ท่านวักกสิเถระนั้น เป็นผู้'มีบุญญาธิการอัน'ได้สั่งสม’ไว้ในสัทธาธิมุต 
คือ ความเป็นผู้มีศรัทธาแรงกล้า จึงเป็นผู้ขวนขวายในอันจะได้เห็นพระรูปพระโฉม 
ของพระศาสดาอยู่อย่างไม่รู้สร่าง แม้พระบรมศาสดาจะได้ทรงโอวาทแล้วทรงประกอบ 
ไวในกัมมัฏฐาน โดยนัยมีอาทิ'ว่า วักกสิ เธอจะต้องการอะไรด้วยอันเห็นกายอัน 
เปือยเน่า นี้ เล่า วักกสิ ผู้ ใดแลเห็นธรรม ผู้ นั้นจึงซื่อว่าเห็นเรา ฉะนั้นแล้วก็ตาม 


10-1996 (0203-0300)8 


224 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๒๕ 


เธอก็มิได้สนใจประกอบพระกัมมัฏฐานนั้น กลับเสียใจ ได้ขึ้นไปยังที่ปากเหวเพื่อทำตน 
ให้ตกลงไป ทันใดนั้น พระบรมศาสดาซึ่งเสด็จประทับนั้งอยู่อย่างปกตินั้นเทียวได้ทรง 
เปล่งพระรัศมีไปทรงแสดงพระองคํให้ปรากฏ ตรัสพระพุทธนิพนธคาถาว่า “ภิกษุ 
ผู้มากไปด้วยความปราโมช เลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีหวังได้บรรลุสันติบทคือ 
ความสุขอันเป็นที่ระงับดับเสียซึ่งสังขารธรรมทั้งหลาย” ฉะนี้แล้ว ได้ทรงเรียกพระ 
วักกสิเถระว่า “มานี่แน่ะ วักกสิ” ท่านวักกสิเถระนั้น อันพระบรมศาสดาได้ทรง 
ประพรมด้วยนั้าพระพุทธมนต์อมฤตรสนั้นแล้ว กลับมีความร่าเริงยินดี จึงได้เริ่ม 
ลงมือเจริญวิปัสสนา แต่ก็ไม่อาจหยั่งลงสู่วิปัสสนาวิถีได้ เพราะเหตุที่ศรัทธามีกำลัง 
มากเกินไป พระผู้มีพระภาคทรงทราบเช่นนั้น จึงทรงแกไขให้ท่านถึงความเป็นผู้มี 
อินทรีย์สมํ่าเสมอกัน ทรงสอบชำระพระกัมมัฏฐานประทานให้ แล้วท่านวักกสิเถระ 
ปฏิบัติวิปัสสนาให้ก้าวหน้าขึ้นไป โดยน้ยที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้นั้น ก็ได้ 
บรรลุถึงซึ่งพระอรหัตโดยลำดับแห่งอริยมรรคขึ้นไป ฉะนี้แล ๑ 

แหละถ้าวีริยินทรีย์มีกำลังมาก แต่นั้น สัทธินทรีย์ก็จะไม , สามารถทำหน้าที่คือ 
การตัดสินอารมณ์ได้ อินทรีย์อื่นนอกนี้ก็จะไม , สามารถทำหน้าที่ที่ต่างกันนอกนี้ได้ 
เพราะฉะนั้น ต้องลดวีริยินทรีย์นั้นลง ด้วยการเจริญสัมโพชฌงค์ ๓ ประการ คือ 
ปัสสัทธิ สมาธิและอุเบกขา แม่ในอธิการนี้ ก็ควรแสดงเรื่องพระโสณเถระผู้ละเอียด 
อ่อนเป็นตัวอย่าง ดังนี้ 


เรื่องพระโสณเถระ 

ก็แหละ ท่านโสณเถระนั้น เรียนเอาพระกัมมัฏฐานในสำนักของพระบรมศาสดา 
แล้วไปอยู่ ณ ปาสีเสียด ท่านคิดว่า “ร่างกายเราละเอียดอ่อนมาก และเราไม่สามารถ 
จะบรรลุถึงสุขได้โดยง่ายเลย เราจึงควรบำเพ็ญสมณธรรมแม้อย่างที่ทรมานกายให้ 
ลำบาก” ฉะนี้แล้ว ได้อธิษฐานเอาอิริยาบถยืนและเดินเพียง ๒ อย่างเท่านั้น 
พยายามประกอบความเพียรอยู่ แม้ที่ฝ่าเท้าที่ข้อเท้าจะมีเวทนาปรากฏขึ้น ก็ไม่เอา 
ใจใส่ พยายามทำความเพียรอย่างมุ่งมั่น แต่กระนั้น ก็ไม่สามารถจะทำคุณวิเศษให้ 


๑ เรื่องพระวักกสิเถระนี้ อยู่ในฎีกา ยกมาไว้เพื่อให้นักศึกษาได้ความชัดเจน 


10-1996 (0203-0300)8 


225 


1/5/11,2:06/\1\/เ 



















๒๒๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

บังเกิดขึ้นได้ เพราะปรารภความเพียรแรงกล้าเกินไป พระบรมศาสดาจึงได้เสด็จไป 
ณ ที่นั้น ทรงประทานพระพุทธโอวาทด้วยวีโณวาท คือโอวาทเปรียบด้วยพิณ 
สามสาย ทรงแสดงวิธีปรับวีริยะให้สมาเสมอ ทรงสอบชำระพระกัมมัฏฐานแล้ว 
จึงเสด็จกลับยังภูเขาคิชฌกูฏ ฝ่ายพระเถระปรับวีริยะให้สมํ่าเสมอ โดยนัยที่ทรง 
ประทานแล้วเจริญวิปัสสนาให้ก้าวหน้าขึ้นไป ดำรงตนไวิในพระอรหัตแล้ว ฉะนี้แล 

การอธิบายความสมํ่าเสมอกันแม่ในอินทรีย์ที่เหลือ คือ สติ สมาธิและปัญญา 
ก็พึงทราบเหมือนกันนี้ กล่าวคือ เมื่ออินทรีย์แต่ละประการมีกำลังมาก ก็จงทราบ 
เถิดว่าอินทรีย์นอกนี้ไม่สมื่าเสมอกันในหน้าที่ของตน ๆ 

ศรัทธากับปัญญาเสมอกัน 

ก็แหละ ในอินทรีย์ ๕ นี้ ถ้ากล่าวโดยที่แปลกกันแล้ว ปราชญ์ทั้งหลายย่อม 
รับรองต้องกันว่า ศรัทธาเสมอกันกับปัญญา และสมาธิเสมอกันกับวีริยะ อธิบายว่า 
บุคคลผู้มีศรัทธามาก แต่มีปัญญาน้อย ย่อมเป็นคนมีความเลื่อมใสอย่างเซ่อ ๆ คือ 
ไม่เลื่อมใสอย่างแน่วแน่ ย่อมเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่อง บุคคลผู้มีปัญญามากแต่มี 
ศรัทธาน้อย ย่อมแหกแนวไปสู่ทางฝ่ายเกเรโอ้อวด เป็นผู้มีอัน 6 ใคร ๆ จะแกไขไม่ได้ 
เหมือนกับโรคที่เกิดขึ้นจากยาเองยากที่จะรักษาให้หายได้ แต่เพราะศรัทธากับปัญญา 
สมื่าเสมอกัน บุคคลย่อมเลื่อมใสถูกเรื่องเสมอ 


สมาธิกับวีริยะเสมอกัน 

ส่วนบุคคลผู้มสมาธิมากแต่มีวีริยะ'น้อย ความเกียจคร้านย่อมครอบงำ เพราะ 
สมาธิเป็นฝักฝ่ายของความเกียจคร้าน บุคคลผู้มีวีริยะมากแต่มีสมาธิน้อย อุทธัจจะ 
ความฟ้งซ่านย่อมครอบงำ เพราะวีริยะเป็นฝักฝ่ายของอุทธัจจะ แต่สมาธิที่ประกอบ 
เข้ากับวิริยะแล้วย่อมไม่ได้เพื่อตกไปในความเกียจคร้าน วิริยะที่ประกอบเข้ากับสมาธิแล้ว 
ก็ไม่ได้เพื่อตกไปในอุทธัจจะ เพราะฉะนั้น จึงจำต้องทำวิริยะกับสมาธิทั้งสองนั้นให้ 
สมํ่าเสมอ เพราะจะสำเร็จอ้ปปนาสมาธิได้ ด้วยวิริยะกับสมาธิทั้งสองสมํ่าเสมอกัน 


10-1996 (0203-0300)8 


226 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๒๗ 


การปรับอินทรีย์ให้เสมอกันอีกนัยหนึ่ง 

อีกประการหนึ่ง สำหรับโยคีบุคคลผู้เจริญสมถกัมมัฏฐานนั้น แม้จะมีศรัทธา 
ชนิดที่มีกำลังมาก ก็สมควร เพราะเมื่อศรัทธามีกำลังมากอย่างนี้ โยคีบุคคล 
เชื่อมั่นอยู่ มุ่งหมายอยู่ ก็จักได้บรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิ 

แหละในสมาธิกับปัญญานั้น สมาธิมีกำลังมากย่อมสมควรสำหรับผู้'ที่เจริญ 
สมถกัมมัฏฐาน เพราะโยคีผู้เจริญสมถกัมมัฏฐานนั้นจะบรรลุอัปปนาสมาธิได้ก็ด้วย 
สมาธิที่มีกำลังมากอย่างนี้ ปัญญาที่มีกำลังมากย่อมสมควรสำหรับผู้เจริญวิปัสสนา- 
กัมมัฏฐาน เพราะโยคีบุคคลผู้เจริญวิปัสสนานั้น ย่อมจะบรรลุถึงซึ่งการแทงตลอด 
ลักษณะของสังขารธรรม ก็ด้วยปัญญาที่มีกำลังมากนี้ แต่เพราะเหตุที่สมาธิกับปัญญา 
ทั้งสองสมดุลกัน จึงจะสำเร็จอัปปนาสมาธินั้นเทียว 

สติจำปรารถนาในอินทรีย์ทั้ง ๕ 

ส่วนสตินั้น มีกำลังมากในอินทรีย์ ๕ ทุกประการยิ่งดี เพราะสติย่อมรักษา 
กุศลจิตให้พ้นจากการตกไปในอุทธัจจะ ด้วยอำนาจแห่งศรัทธา วีริยะและ'ปัญญา 
อันเป็นฝักฝ่ายแห่งอุทธัจจะ และรักษากุศลจิตให้พันจากการตกไปในความเกียจคร้าน 
ด้วยสมาธิอันเป็นฝักฝ่ายแห่งความเกียจคร้าน เพราะเหตุนั้น สติจึงจำปรารถนา 
ในอินทรีย์ ๕ ทุกประการ เหมือนเกลือป่นจำปรารถนาในกับข้าวทุกชนิด และ 
เหมือนอำมาตย์ผู้ชำนาญในกิจทั้งปวงจำปรารถนาในราชกิจทุกอย่างฉะนั้น ด้วย 
เหตุนั้น ท่านอรรถกถาจารย์ จึงกล่าวไว้ว่า ก็แหละ สตินั้น พระผู้มีฬระภาคตรัส'ว่า 
จำปรารถนาในกิจทุกอย่าง เพราะเหตุไร ? เพราะจิตมีสติเป็นเครื่องเตือนให้ระลึก 
และสติมีการอารักขาเป็นอาการปรากฏ การยกจิตและการข่มจิต เว้นจากสติแล้ว 
หาเป็นไปได็ไม่ ฉะนี้ 


๓. โดยฉลาดในนิมิต 

[๖๓] ความฉลาดในนิมิตนั้น ได้แก่ความฉลาดในการทำนิมิตของสมาธิเช่น 
ปฐวีกสิณเป็นต้นซึ่งยังไม่ได้ทำขึ้นอย่างหนึ่ง ได้แก่ความฉลาดในการภาวนาซึ่งนิมิตที่ 
ทำขึ้นแล้วอย่างหนึ่ง ความฉลาดในนิมิตที่ประสงค์เอาในอัปปนาโกศลกถานี้ ได้แก่ 
ความฉลาดในการรักษาซึ่งนิมิตที่ได้มาแล้วด้วยการภาวนานั้น 


10-1996 (0203-0300)8 


227 


1/5/11,2:06/\1\/เ 


















๒๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. โดยยกจิตในสมัยที่ควรยก 

[๖๔] ถาม-ข้อ ว่า โยคีบุคคลย่อมยกจิตในสมัยที่ควรยกนั้น คือทำอย่างไร ? 

ตอบ-กาลใด โยคีบุคคลนั้นมีจิตหดหู่ด้วยเหตุทั้งหลาย เช่น ความมี 
วีริยะย่อหย่อนมากเป็นต้น กาลนั้น อย่าเจริญสัมโพชฌงค์ ๓ ประการ มีปัสลัทธิ- 
สัมโพชฌงค์เป็นต้น แต่พึงเจริญสัมโพชฌงค์ ๓ ประการ มีธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
เป็นต้น 


วิธียกจิตด้วยส้มโพชฌงค์ ๓ 

ชัอนี้สมดังที่พระผู้มีพระภาคทรงเทศนาไว้ดังต่อไปนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูใคร่จะสุมไฟกองเล็ก ๆ ให้ลุกโพลงขึ้น 
เขาใส่หญ้าสดเข้าไปด้วย ใส่มูลโคสดเข้าไปด้วย ใส่ไม้สดเข้าไปด้วย มิหนำ'ซาพ่นลม 
ปนนั้าลายใส่ด้วย โปรยขึ้ฝ่นใส่ด้วย ในกองไฟนั้น ภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นควรหรือ 
ไม่เล่า เพื่อจะ ทำไฟกองเล็ก ๆ นั้นให้ลุกโพลงขึ้นได้ ? ข้อนั้นไม่ควรจะเป็นไปได้ 
พระพุทธเจ้าข้า 

ภิกษุทั้งหลาย ฉันเดียวกันนั้นเทียวแล สมัยใดจิตหดหู่ สมัยนั้นไม่ใช่กาลเพื่อ 
เจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ ไม่ใช่กาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ไม่ใช่กาลเพื่อเจริญ 
อุเปกขาสัมโพชฌงค์ ข้อนั้น เพราะเหตุไร ? ภิกษุทั้งหลาย เพราะจิตหดหู่อยู่แล้ว 
จิตที่หดหู่นั้นย่อมยากที่จะช่วยยกขึ้นได้ด้วยส้มโพชฌงคธรรมเหล่านี้ 

ภิกษุทั้งหลาย แต่สมัยใดจิตหดหู่ สมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธัมมวิจยส้มโพชฌงค์ 
เป็นกาลเพื่อเจริญวีริยส้มโพชฌงค์ เป็นกาลเพื่อเจริญปีติส้มโพชฌงค์ ข้อนั้น 
เพราะเหตุไร ? ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่จิตหดหู่นั้น ย่อมง่ายที่จะช่วยยกขึ้นด้วย 
ส้มโพชฌงคธรรมเหล่านี้ 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูใคร่จะสุมไฟกองเล็ก ๆ ให้ลุกโพลงขึ้น 
เขาจึงใส่หญ้าแห้งเข้าไปด้วย ใส่มูลโคแห้งเข้าไปด้วย ใส่ไม้แห้งเข้าไปด้วย ช่วยเป่า 


10-1996 (0203-0300)8 


228 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๒^ 


ลมปากใส่ด้วย แต่ไม่โปรยขี้ฝ่นลงใส่ในกองไฟนั้น ภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นควร 
หรือไม่เล่าเพื่อที่จะทำไฟกองเล็ก ๆ นั้นให้ลุกโพลงขึ้นได้ ? ควรที่จะเบีนอย่างนั้นได้ 
พระพุทธเจ้าข้า ๑ 

อาหารปัจจัยของธัมมวิจยะเป็นต้น 

แหละในอธิการนี้ นักศึกษาพึงทราบถึงวิธีการเจริญสัมโพชฌงค์ ๓ ประการมี 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นต้นให้เกิดขึ้น ด้วยอำนาจอาหารปัจจัยของตน ๆ ต่อไป 
ดังนี้:- 


อาหารปัจจัยของธัมมวิจยะ 

ข้อนี้ สมดังที่พระผู้มีพระภาคทรงเทศนาไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลมีอยู่ ธรรมทั้งหลาย 
ที่มีโทษและที่หาโทษมิไต้มีอยู่ ธรรมทั้งหลายชั้นทรามและชั้นประณีตมีอยู่ ธรรม 
ทั้งหลายที่มีส่วนเปรียบด้วยของดำและที่มีส่วนเปรียบด้วยของขาวมีอยู่ การหนั้น 
มนสิการโดยชอบในกุศลธรรมเป็นต้นเหล่านั้น นี้บับเป็นอาหารปัจจัยที่ย่อมเป็นไป 
เพื่อทำให้ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือย่อมเป็นไปเพื่อความภิญโญยิ่ง 
เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์ แห่งธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ที่ 
เกิดขึ้นแล้ว ๒ 


อาหารปัจจัยของวีริยะ 

อีกประการหนึ่ง ทรงเทศนาไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย อารัมภธาตุ นิกกมธาตุ และปรักกมธาตุมีอยู่ การหนั้นมนสิการ 
โดยชอบในอารัมภธาตุเป็นต้นเหล่านั้น นี้จัดเป็นอาหารปัจจัยที่ย่อมเป็นไปเพื่อทำ 


๑ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๔/๑๗๒-๑๗๓ 
๒ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๒/๑๖๓ 


10-1996 (0203-0300)8 


229 


1/5/11,2:07/\1\/เ 



















๒๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วีริยสัมโพชฌงค์ที่ยังไม , เกิดขึ้น หรือย่อมเป็นไปเพื่อความภิญโญยิ่ง เพื่อความไพบูลย์ 
เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์ แห่งวีริยสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว ๑ 

อาหารปัจจัยของปีติ 

และอีกประการหนึ่ง ทรงเทศนาไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติล้มโพชฌงค์มีอยู่ การหมั่น 
มนสิการโดยชอบในธรรมเหล่านั้น นี้นับเป็นอาหารปัจจัยที่เป็นไปเพื่อปีติล้มโพชฌงค์ 
ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือย่อมเป็นไปเพื่อความภิญโญยิ่ง เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความ 
เจริญ เพื่อความบริบูรณ์ แห่งปีติล้มโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้ว ๒ 

อรรถาธิบายพระบาลี 

ในพระบาลีนั้น มีอรรถาธิบายดังนี้:- มนสิการที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจการรู้ปรุโปร่ง 
ซึ่งลักษณะของสภาวธรรม และลักษณะที่เสมอกันของสังขารธรรม ชื่อว่า มนสิการ 
โดยชอบในกุศลธรรมเป็นต้น 

มนสิการที่เป็นไปด้วยอำนาจที่ทำให้อารัมภธาตุเป็นต้นเกิดขึ้น ชื่อว่า มนสิการ 
โดยชอบ ๓ ในอารัมภธาตุเป็นต้น ในธาตุเหล่านั้น ความเพียรขั้นแรกเรียกว่า 
อารัมภธาตุ ความเพียรที่มีกำลังกว่าอารัมภธาตุนั้น เพราะออกพ้นไปจากความ 
เกียจคร้านแล้ว เรียกว่า นิกกมธาตุ ความเพียรที่มีกำลังมากกว่านิกกมธาตุนั้น 
ขึ้นไปอีก เพราะก้าวส่ชิานะยิ่ง ๆ ขึ้นไป เรียกว่า ปรักกมธาตุ ๔ 

•บ 0เ3 ' สุ 

แหละคำว่า ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งปีติล้มโพชฌงค์นี้ เป็นชื่อของปีติ 
นั้นเอง มนสิการที่ให้ปีติแม้นั้นเกิดขึ้นนั้นแล ชื่อว่า มนสิการโดยชอบ 


๑ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙ เ ๒๓๒/๑๖๕ 
๒ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๒/๑๖๔ 

๓ ได้แก่ชวนจิตตุปบาทที่เกิดขึ้น ด้วยการหยั่งรู้ซึ่งลักษณะของสภาวะนั้น ๆ เป็นต้น แห่งกุศลธรรมเป็นต้น 
ตามความเป็นจริง คำว่า มนสิการ หมายเอาจิตที่พิจารณาอารมณ์ที่ขณะชวนะเกิด ๗ ขณะนั้น 
๔ ในที่นี้ท่านแสดงความเพียรไว้ ๓ ขั้น ขั้นแรกเรียกว่า อารัมภธาตุ ขั้นกลางเรียกว่า นิกกมธาตุ ขั้นสูงเรียกว่า 
ปรักกมธาตุ ความเพียรเรียกว่า ธาตุ เพราะเป็นสภาพดำรงอยู่โดยสภาวะของตนไม่แปรผัน 


10-1996 (0203-0300)8 


230 


1/5/11,2:07*เห 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๓๑ 


ธรรม ๗ ที่เป็นเหตุให้ธัมมวิจย ะเกิด 

อีกประการหนึ่ง ธรรม ๗ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ 
เกิดขึ้น คือ 

๑. การสอบถาม 

๒. การทำร่างกายและเครื่องใช์ให้สะอาด 

๓. การปรับอินทรีย์ ๔ ให้สู่ความสมดุลกัน 

๔. การหลีกเว้นคนมีปัญญาทราม 

๔. การสมาคมกับคนมีปัญญาดี 

๖. การพิจารณาธรรมที่ต้องสอดส่องด้วยญาณอันลึกซึ้ง และ 

๗. การน้อมจิตไปในธัมมวิจยะนั้น 

ธรรม ๑๑ ที่เป็นเหตุ'ให้วีริย ะเกิด 

ธรรม ๑๑ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้วีริยสัมโพชฌงฅ์เกิดขึ้น คือ 

๑. การ'พิจารณาเห็นภัยมี-ทุกข์ในอบายเป็นต้น 

๒. การเห็นอานิสงส์ของการบรรลุคุณวิเศษ ทั้งที่เป็นโลกิยะและ!ลกุตตระอัน 
เนื่องด้วยความเพียร 

๓. การพิจารณาเห็นวิถีทางดำเนินอย่าง นี้ ว่า เราจะต้องดำเนินไปตามทาง ที่ 
พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระมหาสาวกทั้งหลายดำเนินไปแล้ว แหละ 
ทางนั้นคนเกียจคร้านไม่สามารถจะดำเนินไปได้ 

๔. การเคารพในข้าวสุก ด้วยทำให้ทายกผู้บริจาคทั้งหลายเป็นผูได้ผลมาก 

๔. การพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาอย่างนี้ว่า พระบรม 
ศาสดาของเราตรัสสรรเสริญคุณของคนปรารภความเพียร และพระองค์ทรงมีคำสอน 
อันใคร ๆ จะละเมิดมิได้ พระองค์ทรงมีพระอุปการะมากแก่เรา ทรงเป็นผู้อันเรา 
บูชาอยู่และจะบูชาต่อไปด้วยปฏิบัติบูชา มิใช่ด้วยอามิสบูชาประการอื่น 

๖. การพิจารณาถึงความยิ่งใหญ่แห่งมรดกอย่างนี้ว่า มรดกอันยิ่งใหญ่ คือ 
พระสัทธรรม เป็นสิ่งอันเราจะต้องรับไว้ และมรดกอันยิ่งใหญ่นั้น คนเกียจคร้านไม่ 


10-1996 (0203-0300)8 


231 


1/5/11,2:07 / \1\/เ 


















๒๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


สามารถจะรับไวได้ 

๗. การบรรเทาถีนะและมิทธะด้วยการมนสิการถึงอาโลกสัญญาการผลัดเปลี่ยน 
อิริยาบถ และการอยู่ในที่โล่งแจ้ง 

๘. การหลีกเว้นคนเกียจคร้าน 
๙. การสมาคมกับคนปรารภความเพียร 

๑๐. การพิจารณาถึงอานุภาพของความเพียรชอบ ๔ ประการ และ 
(5)(5). การน้อมจิตไปในวีริยะนั้น 


ธรรม ๑๑ ที่เป็นเหตุใหํปีติเกิด 


ธรรม ๑๑ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อทำให์ปีติสัมโพชฌงค์เกิดขึ้น คือ 
๑. พุทธานุสสติ ระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า 

๒. ธัมมานุสสติ ระลึกถึงพระคุณของพระธรรม 


๓. 

๔. 

๔. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 


๑๑. 


สังฆานุสสติ ระลึกถึงพระคุณของพระอริยสงฆ์ 

สีสานุสสติ ระลึกถึงศีลที่บริสุทธึ๋ของตน 


จาคานุสสติ ระลึกถึงการบริจาคทานที่ตนบริจาคแล้ว 

เทวตานุสสติ ระลึกถึงคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดา 

อุปสมานุสสติ ระลึกถึงพระนิพพานอันเป็นที่ดับทุกข์ทั้งปวง 

การหลีกเว้นคนที่มีใจหยาบกระด้าง 

การสมาคมกับคนที่รักใคร่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้น 


การพิจารณาถึงพระสูตรอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส และ 
การน้อมจิตไปในปีตินั้น 


เมื่อโยคีบุคคลยังธรรมเหล่านี้ให้เกิดด้วยอาการทั้งหลายเหล่านี้ ชื่อว่าเจริญ 
ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นต้นให้เกิดขึ้น 

โยคีบุคคลย่อมยกจิตในสมัยที่ควรยก ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0203-0300)8 


232 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๓๓ 


๕. โดยข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม 

[๖๕] ถาม-ข้อ ว่า โยคีบุคคลย่อมข่มจิตในสมัยที่ควรข่มนั้น คือทำอย่างไร ? 

ตอบ-กาลใด โยคีบุคคลนั้น มีจิตฟ้งซ่านด้วยเหตุทั้งหลาย มีการปรารภ 
ความเพียรเคร่งเครียดเกินไปเป็นต้น กาลนั้น อย่าเจริญสัมโพชฌงค์ ๓ ประการ 
มีธัมมวิจยสัมโพชฌงค์เป็นต้น แต่พึงเจริญสัมโพชฌงค์ ๓ ประการ มีปัสลัทธิ- 
สัมโพชฌงค์เป็นต้น 


วิธีข่มจิตด้วยสัมโพชฌงค์ ๓ 

ข้อนี้ สมด้วยที่พระผู้มีพระภาคทรงเทศนาไว้ ซึ่งมีปรากฎในคัมภีร์ลังยุตต¬ 
นกายมหาวารวรรค ดังต่อไปนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูใคร่จะคับไฟกองใหญ่ให้มอด เขาใส่หญ้าแห้ง 
เข้าไปด้วย ใส่มูลโคแห้งเข้าไปด้วย ใส่ไม้แห้งเข้าไปด้วย ช่วยเป่าลมปากใส่ด้วย 
และไม่ได้โปรยขี้ฝ่นใส่ในกองไฟนั้น ภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นเขาควรหรือไม , เล่า เพื่อ 
ที่จะทำกองไฟใหญ่นั้นให้คับมอดลง ? ข้อนั้น ไม่ควรที่จะเป็นไปได้ พระพุทธเจ้าข้า 

ภิกษุทั้งหลาย ฉันเดียวกันนั้นเทียวแล สมัยใด จิตฟัง'ซ่าน สมัยนั้น ไม่ใช่กาล 
เพื่อเจริญธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ ไม่ใช่กาลเพื่อเจริญวีริยสัมโพชฌงค์ ไม่ใช่กาลเพื่อ 
เจริญ'ปีติส้มโพชฌงค์ ข้อนั้นเพราะเหตุไร ? ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่จิตฟ้งซ่าน 
อยู่แล้ว จิตที่ฟ้งซ่านนั้น ย่อมยากที่จะข่มให้สงบลงด้วยโพชฌงคธรรมเหล่านี้ 

ภิกษุทั้งหลาย แต่สมัยใดแล จิตย่อมฟ้งซ่าน สมัยนั้น เป็นกาลเพื่อเจริญ 
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ เป็นกาลเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ เป็นกาลเพื่อเจริญอุเปกขา- 
ลมโพชฌงค์ ข้อนั้น เพราะเหตุไร ? ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุที่จิตฟ้งซ่าน จิตที่ฟ้งซ่านนั้น 
ย่อมง่ายที่จะข่มให้สงบลงด้วยโพชฌงคธรรมเหล่านี้ 

ภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนบุรุษผูใคร่จะดับไฟกองใหญ่ให้มอด เขาใส่หญ้า 
สดเข้าไปด้วย ใส่มูลโคสดเข้าไปด้วย ใส่ไม้สดเข้าไปด้วย พ่นลมปนนั้าลายใส่ด้วย 


10-1996 (0203-0300)8 


233 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















๒๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

และโปรยขึ้ฝ่นเข้าใส่ด้วย ในกองไฟนั้น ภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นเขาควรหรือไม่เล่า 
เพื่อที่จะยังไฟกองใหญ่นั้นให้ดับมอดลง ? ควรที่จะเป็นอย่างนั้นได้ พระพุทธเจ้าข้า ๑ 

อาหารปัจจัยของปัสสัทธิเป็นต้น 

แม่ในอธิการนี้ นักศึกษาพึงทราบถึงวิธีการเจริญสัมโพชฌงค์ ๓ ประการ 
มีปัสลัทธิสัมโพชฌงค์เป็นต้นให้เกิดขึ้น ด้วยอาหารปัจจัยของตน ๆ ต่อไปดังนี้:- 

อาหารปัจจัยของปัสสัทธิ 

ข้อนี้ สมด้วยที่พระผู้มีพระภาคทรงเทศนาไว้ ซึ่งปรากฎในคัมภีร์ลังยุตตนิกาย 
มหาวารวรรค ดังนี้ 

ภิกษุทั้งหลาย กายปัสลัทธิ ความสงบกาย จิตตปัสลัทธิ ความสงบจิตมีอยู่ 
การหมั่นมนสิการโดยชอบในปัสสัทธิทั้งสองนั้น นี้นับเป็นอาหารปัจจัยที่ย่อมเป็นไป 
เพื่อทำปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือย่อมเป็นไปเพื่อความภิญโญยิ่ง 
เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์ แห่งปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ที่ 
เกิดขึ้นแล้ว ๒ 


อาหารปัจจัยของสมาธิ 

อีกประการหนึ่ง ทรงเทศนาอาหารปัจจัยของสมาธิไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย สมถนิมิต นิมิตคือความสงบ อัพยัคคนิมิต นิมิตคือ ความไม่ 
พึงซ่านมีอยู่ การหมั่นมนสิการโดยชอบในนิมิตทั้งสองนั้น นี้นับเป็นอาหารปัจจัยที่ 
ย่อมเป็นไปเพื่อทำสมาธิลัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น หรือย่อมเป็นไปเพื่อความ 
ภิญโญยิ่ง เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์ แห่งสมาธิลัมโพชฌงค์ 
ที่เกิดขึ้นแล้ว ๒ 


๑ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๔/๑๗๓ 
๒ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๒/๑๖๔ 


10-1996 (0203-0300)8 


234 


1/5/11,2:07/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๓๕ 


อาหารปัจจัยของอุเบกขา 

และอีกประการหนึ่ง ทรงเทศนาไว้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของอุเบกขาสัมโพชฌงค์มีอยู่ การหมั่น 
มนสิการโดยชอบในธรรมเหล่านั้น นี้นับเป็นอาหารปัจจัยที่ย่อมเป็นไป เพื่อทำ 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น หรือย่อมเป็นไปเพื่อความภิญโญยิ่ง 
เพื่อความไพบูลย์ เพื่อความเจริญ เพื่อความบริบูรณ์ แห่งอุเบกขาส้มโพชฌงค์ที่ 
เกิดขึ้นแล้ว ๑ 


อรรถาธิบายพระบาลี 

ในพระบาลีนั้นมีอรรถาธิบายดังนี้ ธรรมทั้ง ๓ คือ ปัสสัทธิ สมาธิ และอุเบกขา 
เคยเกิดขึ้นแก่โยคีบุคคลแล้วโดยอาการอย่างใด มนสิการที่เป็นไปด้วยอำนาจกำหนด 
เอาอาการนั้นแล้วทำให้ธรรมทั้ง ๓ นั้นเกิดขึ้น ชื่อว่า มนสิการโดยชอบ แม่ในบท 
พระบาลีทั้ง ๓ พากย์นั้น 

คำว่า สมถนิมิต นี้ เป็นชื่อของสมถะนั้นเอง และคำว่า อัพยัคคนิมิต ก็เป็น 
ชื่อของสมถะนั้นเหมือนกัน โดยมีความหมายว่า ไม่ฟัง'ซ่าน ฉะนี้แล 

ธรรม ๗ ที่เป็นเหตุให้ปัสสัทธิเกิด 

อีกประการหนึ่ง ธรรม ๗ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้ปัสสัทธิล้มโพชฌงค์ 
เกิดขึ้น คือ 

๑. การบริโภคอาหารอันประณีต 

๒. การได้รับอากาศสบาย 

๓. การใช้อิริยาบถที่สบาย 

๔. การประกอบกิจแต่พอดีอย่างสมั่าเสมอ 

๔. การหลีกเว้นคนที่มีกายกระวนกระวาย 


๑ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๒/๑๖๔ 


10-1996 (0203-0300)8 


235 


1/5/11,2:07/\1\/เ 



















๒๓๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๖. การสมาคมกับคนผู้มีกายสงบ และ 
๗. การน้อมจิตไปในปัสสัทธินั้น 

ธรรม ๑๑ ที่เป็นเหตุให้สมาธิเกิด 

ธรรม ๑๑ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้สมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้น คือ 

๑. ร่างกายและเครื่องใช้สะอาด 
๒. ความฉลาดในนิมิตกัมมัฏฐาน 
๓. การปรับอินทรีย์ ๔ ให้สู่ความสมดุล 
๔. การข่มจิตในสมัย 
๔. การยกจิตในสมัย 

๖. การพยุงจิตที่เบื่อหน่ายให้ร่าเริงด้วยอำนาจความเชื่อและความสลดใจ 
๗. การวางเฉยต่อจิตที่เป็นไปโดยชอบแล้ว 
๘. การหลีกเว้นคนผู้!ม่มีสมาธิ 
๙. การสมาคมกับคนผู้มีสมาธิ 
๑๐. การพิจารณาเฉพาะฌานและวิโมกข์ และ 
(5)(5). การน้อมจิตไปในสมาธินั้น 

ธรรม ๕ ที่เป็นเหตุให้อุเบกขาเกิด 

ธรรม ๔ ประการ ย่อมเป็นไปเพื่อทำให้อุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดขึ้น คือ 

๑. ความเป็นกลาง ๆ ในสัตว์บัญญัติ 
๒. ความเป็นกลาง ๆ ในสังขารทั้งหลาย 
๓. การหลีกเว้นคนผู้มีความสาละวนในสัตว์และสังขาร 
๔. การสมาคมกับคนเป็นกลาง ๆ ในสัตว์และสังขาร และ 
๔. การน้อมจิตไปในอุเบกขานั้น 

โยคีบุคคลเมื่อยังธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นอยู่ ด้วยอาการทั้งหลายเหล่านี้ ชื่อว่า 
เจริญสัมโพชฌงค์ ๓ ประการมีปัสลัทธิสัมโพชฌงค์เป็นต้นให้เกิดขึ้น ฉะนี้ 

โยคีบุคคลย่อมข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0203-0300)8 


236 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๓๗ 


๖. โดยพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง 

[๖๖] ถาม-ข้อ ว่า โยคีบุคคลย่อมพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริงนั้น 
คือทำอย่างไร ? 

ตอบ-กาลใด โยคีบุคคลนั้นมีจิตไม่เบิกบาน เพราะการขวนขวายใน 
ปัญญาย่อหย่อน หรือเพราะไม่ได้รับความสงบสุข กาลนั้น ย่อมพยุงจิตนั้นให้สลด 
สังเวช ด้วยการพิจารณาถึงลังเวควัตถุ ๘ ประการ ลังเวควัตถุ ๘ ประการนั้น 
ได้แก่ ชาติ ชรา พยาธิและมรณะเป็น ๔ ทุกข์ในอบายเป็นที่ ๕ ทุกข์มีวัฏฏะเป็น 
มูลรากในอดีตเป็นที่ ๖ ทุกข์มีวัฏฏะเป็นมูลรากในอนาคตเป็นที่ ๗ ทุกข์มีการ 
แสวงหาอาหารเป็นมูลรากในปัจจุบันเป็นที่ ๘ และโยคีบุคคลย่อมพยุงจิตนั้นให้เกิด 
ความเลื่อมใส ด้วยการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรม และคุณพระสงฆ์ 
อีกสถานหนึ่งด้วย 

โยคีบุคคลย่อมพยุงจิตให้ร่าเริงในสมัยที่ควรให้ร่าเริง ตัวยประการฉะนี้ 

๗. โดยเพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉย 

ถาม- โยคีบุคคลย่อมเพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉยนั้น คือทำอย่างไร ? 

ตอบ-กาลใด เมื่อโยคีบุคคลปฏิบัติอยู่อย่างนี้ จิตของเธอย่อมไม่หดหู่ ไม่ฟ้ง 
ซ่าน ย่อมแช่มชื่นเบิกบาน เป็นไปโดยสมื่าเสมอในอารมณ์ ดำเนิน สู่'วิถี แห่งสมถ¬ 
/ทวนา กาลนั้น โยคีบุคคลย่อมไม่ขวนขวายในอันที่จะยกและข่มจิตและในอันที่จะ 
พยุงจิตให้ร่าเริงเหมือนนายสารถีขับรถมา ไม่ขวนขวายในม้าทั้งหลายที่วิ่งลากรถไป 
อย่างสมํ่าเสมอกัน ฉะนั้น 

โยคีบุคคลย่อมเพ่งดูจิตเฉยในสมัยที่ควรเพ่งดูเฉย ด้วยประการฉะนี้ 

๘. โดยหลีกเว้นบุคคลผู้ไม่มีสมาธิ 

การหลีกเว้นเสียอย่างห่างไกล ซึ่งบุคคลทั้งหลายจำพวกที่ไม่เคยก้าวขึ้นลู่ 
เนกขัมมปฏิปทา คือไม่เคยปฏิบัติปฏิปทาที่ให้ออกจากกาม มัวแต่วิ่งวุ่นอยู่ในกิจการ 
เป็นอันมาก มีใจฟ้งเฟ้อไปในกิจการนั้น ๆ ชื่อว่า หลีกเว้นคนผู้!ม , มีสมาธิ 


10-1996 (0203-0300)8 


237 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















๒๓๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๙. โดยสมาคมกับบุคคลผู้มีสมาธิ 

การเข้าไปคบหาสมาคมกับบุคคลทั้งหลาย จำพวกที่ปฏิบัติเนกขัมมปฏิปทา 
ได้สำเร็จสมาธิโดยกาลอันควรตลอดกาล ชื่อว่า สมาคมกับบุคคลผู้มีสมาธิ 


6)0เ โดยน้อมจิตไปในสมาธินั้น 

ความน้อมจิตไปในอันที่จะทำสมาธิให้บังเกิดขึ้น คือความหนักในสมาธิ ความ 
น้อมไปในสมาธิ ความโน้มไปในสมาธิ ความทุ่มเทไปในสมาธิ ชื่อว่า น้อมจิตไปใน 
สมาธินั้น โยคีบุคคลพึงทำอัปปนาโกศลให้เกิดขึ้นโดยบริบูรณ์ ด้วยประการฉะนี้ 


อย่าทอดทงความเพียร 

[๖๗] ก็แหละ เมื่อโยคีบุคคลทำอัปปนาโกศลนี้ให้บริบูรณ์ในปฏิภาคนิมิต 
ที่ได้แล้ว โดยอาการอย่างนี้ อัปปนาสมาธิก็จะบังเกิดขึ้นแน่นอน แต่เมื่อได้ปฏิบัติ 
อย่างนี้ ล้าอัปปนาสมาธินั้นยังไม่บังเกิดขึ้น แม้ถึงเช่นนั้น โยคีบุคคลผู้บัณฑิตก็อย่า 
ได้ทอดทิ้งความเพียรเสีย จงพยายามให้หนักยิ่งขึ้น เพราะเมื่อลูกผู้ชายทอดทิ้งความ 
เพียรชอบเสียแล้ว จะพึงได้บรรลุคุณวิเศษแม้แต่นิดหน่อยนั้น ข้อนี้ไม่ใช่ฐานะ 
ที่จะมีได้เลย 


ประคองจิตให้จดจ่อในปฏิภาคนิมิต 

เพราะฉะนั้น โยคีบุคคลผู้บัณฑิต พึงคอยใคร่ครวญพิจารณาซึ่งพฤติการณ์ 
ที่เป็นไปของจิต พยายามปรับปรุงวิริยะกับสมาธิให้มีหน้าที่สมดุลกันอยู่เสมอ ๆ 
พึงคอยยกจิตที่ตกไปสู่ความหดหู่แม้เพียงเล็กน้อยขึ้นไว้ ป้องกันจิตที่เคร่งเครียดเกินไป 
ประคองจิตให้เป็นไปอย่างสมื่าเสมอสมดุลกันให้จงได้ 

พฤติการณ์ที่เป็นไปในละอองดอกไม้ ในใบบัว ในใยแมลงมุม ในเรือและใน 
ขวดฟ้ามัน ของสัตว์ทั้งหลายมีแมลงผึ้งเป็นต้น ซึ่งท่านพรรณนาไว้ด้วยดีแล้วใน 
อรรถกถา ฉันใด โยคีบุคคลพึงพยายามปลดเปลื้องภาวนาจิตจากภาวะที่หดหู่และ 
ภาวะที่ฟ้งซ่านโดยสิ้นเชิง แล้วประคองภาวนาจิตให้บ่ายหน้าจดจ่ออยู่ในปฏิภาคนิมิต 
ฉันนั้น 


10-1996 (0203-0300)8 


238 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๓๙ 


เปรียบด้วยพฤติการณ์แมลงผึ้งกับละอองดอกไม้ 

[๖๘] ในคำอุปมาอุปไมยนั้น มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้:- 

เปรียบเสมือนดังแมลงผึ้งตัวไม่ฉลาด ครั้นรู้ว่าต้นไม่โน้นมีดอกบานแล้ว ก็รีบบิน 
ไปด้วยความเร็วอย่างมาก จึงบินเลยต้นไม้นั้นไปเสีย เมื่อบินวกกลับมาอีก กว่าจะ 
มาถึงก็ต่อเมื่อละอองดอกไม้ร่วงโรยไปเสียแล้ว แมลงผึ้งที่ไม่ฉลาดอีกตัวหนึ่ง บินไป 
ด้วยความเร็วอย่างน้อยมาก เมื่อละอองดอกไม้ร่วงโรยแล้วจึงบินไปถึง ส่วนแมลงผึ้ง 
ตัวที่ฉลาดบินไปด้วยความเร็วอย่างพอดี จึงบินไปถึงป่าดอกไม้อย่างสบาย พา 
เอาละอองดอกไม้พอแก่ความต้องการมาปรุงให้เป็นนั้าหวาน แล้วย่อมได้เสวยรส 
แห่งน'ไหวาน ฉันใด 

เปรียบด้วยพฤติการณ์ศิษย์แพทย์ผ่าตัดกับใบบัว 

อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนศิษย์ของแพทย์ผ่าตัดทั้งหลายที่กำลังศึกษาการผ่าตัด 
ที่ใบบัวซึ่งอยู่ในถาดนั้า ศิษย์คนหนึ่งซึ่งไม , ฉลาด จรดมีดลงโดยแรงย่อมจะตัดใบบัว 
ขาดเป็นสองเสี่ยง หรือทะลุลงไปในนั้าเสีย อีกคนหนึ่งซึ่งไม่ฉลาดเหมือนกัน ไม่ 
สามารถแม้เพื่อจะจรดมีดลงที่ใบบัว เพราะเกรงใบบัวจะขาดและเกรงมีดจะทะลุลง 
ไปในนา ส่วนศิษย์ผู้ฉลาด แสดงการจรดมีดลงที่ใบบัวนั้นได้ ด้วยประโยคอันพอดี 
นับว่าเป็นผู้มีศิลปะอันขาวสะอาด ครั้นไปประกอบการงานในสถานที่เห็นปานนั้น 
ก็จะได้ลาภรํ่ารวยต่อไป ฉันใด 

เปรียบด้วยพฤติการณ์ของบุรุษกับใยแมงมุม 

อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนเมื่อพระราชาทรงมีพระราชโองการสั่งว่า ผู้ใด 
สามารถนำเอาใยแมงมุมมาให็ได้ประมาณลัก ๔ วา เขาจะได้รับรางวัล ๔ พัน 
กหาปณะ ฉะนี้ บุรุษผู้ไม่ฉลาดคนหนึ่ง รีบสาวเอาใยแมงมุมมาโดยเร็ว เลยทำให้ 
ใยแมงมุมขาดกระท่อนกระแท่นไปหมด อีกคนหนึ่งซึ่งไม , ฉลาดเหมือนกัน ไม , กล้า 
แม้ที่จะจับต้องใยแมงมุมด้วยมือ เพราะเกรงมันจะขาด ส่วนบุรุษคนที่ฉลาด ค่อย ๆ 
เอาใยแมงมุมพันเข้าที่ท่อนไม้ด้วยประโยคอันสมื่าเสมอตั้งแต่ปลายสุด แล้วนำมา 
ถวายได้ เขาย่อมได้รับพระราชทานรางวัล ฉันใด 


10-1996 (0203-0300)8 


239 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















1=9๔0 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เปรียบด้วยพฤติการณ์ของนายท้ายเรือกับเรือ 

อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนนายท้ายเรือผู้!ม่ฉลาด ในเวลาลมแรงจัด กางใบ 
เสียจนเต็มใบ เขาย่อมพาเรือแล่นไปผิดที่หมาย นายท้ายเรืออีกคนหนึ่ง ซึ่งไม่ฉลาด 
เหมือนกัน ในเวลาลมอ่อน ลดใบลงเสีย เขาย่อมทำเรือให้หยุดอยู่ ณ ที่ตรงนั้นเอง 
ส่วนนายท้ายเรือผู้ฉลาด ในเวลาลมอ่อน ก็กางใบให้เต็มใบ ในเวลาลมแรง ก็กางเพียง 
ครึ่งใบ เขาย่อมไปถึงสถานที่ซึ่งตนปรารถนาโดยความสวัสดี ฉันใด 

เปรียบด้วยพฤติการณ์ของศิษย์กับขวดนํ้ามัน 

อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนเมื่ออาจารย์ของศิษย์ทั้งหลายประกาศว่า ผู้I ด 
สามารถกรอกนั้ามันให้เต็มขวดไดโดยไม , ให้หกทิ้ง แล้วจะได้รับรางวัล ฉะนี้ ศิษย์ 
คนหนึ่งซึ่งไม่ฉลาดแต่โลภอยากได้รางวัล จึงรีบกรอกนั้ามันโดยเร็ว เลยทำให้นามัน 
หกทิ้งไป อีกคนหนึ่งซึ่งไม , ฉลาดเหมือนกัน ย่อมไม่กล้าแม้เพื่อจะกรอกนั้ามันใส่ขวด 
เพราะเกรงนั้ามันจะหกทิ้งเสีย ส่วนศิษย์ผู้ฉลาด ค่อย ๆ กรอกนั้ามันใส่ขวดด้วย 
ประโยคอันสมื่าเสมอ โดยไม่หกเลย เขาย่อมได้รางวัล ฉันใด 

พฤติการณ์ของภิกษุผู้เป็นอุปไมย 

ฉันเดียวกันนั้นแหละ ภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นแล้ว ทำความเพียร 
อย่างเคร่งเครียดทีเดียว ด้วยหมายใจว่า เราจักบรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิโดยเร็ว 
นั้นเทียว จิตของเธอย่อมจะตกไปในความพึงซ่านเสีย เพราะเหตุที่ปรารภความเพียร 
เคร่งเครียดเกินไป เธอไม่สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิได้ อีกรูปหนึ่ง 
มองเห็นโทษในความเป็นผู้มีความเพียรเคร่งเครียดเกินไป จึงได้ทอดทิ้งความเพียร 
เสีย ด้วยทอดธุระว่า บัดนี้เราจะธุระอะไรกับอัปปนาสมาธิ แต่นั้น จิตของเธอก็จะ 
ตกไปในความเกียจคร้านเสีย เพราะเหตุที่มีความเพียรย่อหย่อน แม้ภิกษุนั้นก็ไม , 
สามารถเพื่อจะบรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิเช่นกัน ส่วนภิกษุใดพยายามปลดเปลื้อง 
ภาวนาจิตที่หดหู่แม้เพียงเล็กน้อยออกจากภาวะที่หดหู่ ปลดเปลื้องภาวนาจิตที่ 
ฟัง , ซ่าน จากภาวะ , ที่'ฟัง 1 ซ่าน แล้วประคองให้ภาวนาจิตเป็นไปเฉพาะต่อปฏิภาคนิมิต 
ด้วยประโยคอันสมํ่าเสมอ (คือไม่ให้เคร่งเครียดเกินไปและไม่ให้หย่อนยานเกินไป) 
ภิกษุนั้นย่อมจะได้บรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิอย่างแน่นอน อันโยคีบุคคลพึงปฏิบัติให้ 
เป็นเช่นนั้น นั้นเทียว 


10-1996 (0203-0300)8 


240 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๔๑ 


ข้าพเจ้าหมายเอาอรรถาธิบายอันนี้ จึงกล่าวประพันธคาถาไว้ ซึ่งมีใจความว่า:- 

พฤติการณ์ที่เป็นไป ในละอองดอกไม้ ในใบบัว ในใย 
แมงมุม ในเรือและในขวดนํ้าม้น ของบุคคลทั้งหลาย 
มีแมลงผึ้งเป็นต้น ซึ่งท่านพรรณนาไว้ด้วยดีแล้วในอรรถกถา 
ฉันใด โยคีบุคคลพึงพยายามปลดเปลื้องภาวนาจิตจาก 
ภาวะที่หดหู่ และภาวะที่ฟ้งซ่าน โดยสิ้นเซิง แล้วประคอง 
ภาวนาจิตให้บ่ายหน้าเฉพาะจดจ่ออยู่ในปฏิภาคนิมิตฉันนั้น 
ฉะนี้แล 


อธิบายการบรรลุปฐมฌาน 

[๖๙] ก็แหละ เมื่อโยคีบุคคลประคองภาวนาจิตให้บ่ายหน้าเฉพาะจดจ่อใน 
ปฏิภาคนิมิตอยู่ด้วยอาการอย่างนี้นั้น มโนทวาราวัซซนจิต ทำปฐวีกสิณอันปรากฏ 
อยู่ด้วยอำนาจภาวนาว่า ปฐวี-ปฐวี นั้นนั้นแหละให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นตัดภวังคจิต 
เหมือนจะเตือนให้รู้ว่า อัปปนาสมาธิจักสำเร็จเดี๋ยวนี้แล้ว ถัดจากนั้น ชวนจิตแล่น 
ไปในอารมณ์นั้นนั้นแหละ ๔ ขณะบ้าง ๕ ขณะบ้าง ในชวนจิต ๔ หรือ ๕ ขณะนั้น 
ดวงหนึ่งในขณะสุดท้ายจัดเป็นรู ปาวจรกุศลจิต (อัปปนา'จิต) อีก ๓ หรือ ๔ ดวง 
ที่เหลือข้างต้นคงเป็น กามาวจรกุศลจิต 

อัปปนาชวนวิถีจิต 

จิตเหล่าใดซึ่งมี วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา (จิตเตถัคคตา) มีกำลัง 
มากกว่าจิตปกติ จิตเหล่านั้นเรียกว่า บริกรรม บ้าง เพราะเหตุปรุงแต่งอัปปนา เรียก 
ว่า อุปจาระ บ้าง เพราะเหตุอยู่ใกล้หรือเฉียดไปใกล้อัปปนา เหมือนกับสถานที่ซึ่งอยู่ 
ใกล้หมู่บ้านและใกล้นครเป็นต้น เขาเรียกถันว่า อุปจาระแห่งบ้านและอุปจาระแห่ง 
นคร ฉะนั้น และเรียกว่า อนุโลม บ้าง เพราะเหตุสมควรแก่อัปปนา ตั้งแต่ใน 
ตอนก่อนแต่นี้และตอนหลังแห่งบริกรรมทั้งหลายมา แหละในกามาวจรชวนจิตนั้น 
ดวงใดซึ่งเกิดภายหลังเขาทั้งหมด กามาวจรชวนจิตดวงนั้น (ดวงที่ ๓ หรือที่ ๔) 
เรียกว่า โคตรภู บ้าง เพราะเหตุทำลาย กามโคตร และทำให้มห้คศตโคตรเกิดขึ้น 


10-1996 (0203-0300)8 


241 


1/5/11,2:07 / \1\/เ 


















๒๔๒ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แต่เมื่อว่าโดยศัพท์ที่ท่านมิได้กำหนดเอาไว้แล้ว ในอัปปนาชวนวิถีจิต ๕ ดวงนั้น 
ดวง ที่ ๑ เรียกว่า บริกรรม ดวงที่ ๒ เรียกว่า อุปจาระ ดวงที่ ๓ เรียกว่า อนุโลม 
ดวงที่ ๔ เรียกว่า โคตรภู อีกนัยหนึ่ง ดวงที่ ๑ เรียกว่า อุปจาระ ดวงที่ ๒ เรียกว่า 
อนุโลม ดวงที่ ๓ เรียกว่า โคตรภู ดวงที่ ๔ หรือที่ ๕ เรียกว่า อัปปนา 

จริงอยู่ ชวนจิตดวงที่ ๔ หรือดวงที่ ๕ เท่านั้น ย่อมสำเร็จเป็น อัปปนาจิต แหละ 
ชวนจิตดวงที่ ๔ หรือที่ ๕ นั้นเล่า ย่อมเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งโยคีบุคคลผู้มีปัญญา 
ไวและมีปัญญาช้า (คนมีปัญญาไว ชวนจิตมีเพียง ๔ ขณะ ส่วนคนมีปัญญาซัามีถึง ๕ 
ขณะ) หลังจากชวนจิตดวงที่ ๔ หรือที่ ๕ นั้นไป ชวนจิตก็ตกภวังค์จึงเป็นวาระของ 
ภวังคจิตต่อไป 


ท่านโคทัตตเถระค้าน 

ก็แหละ ท่านโคทัตตเถระผู้ชำนาญอภิธรรมกล่าวแย้งไว้ว่า ธรรมที่เกิดขึ้น 
หลัง ๆ ย่อมมีกำลังมาก เพราะเหตุได้อาเสวนปัจจัย เพราะฉะนั้น อัปปนาจิตจึงมี 
ไดในชวนะดวงที่ ๖ บ้าง ดวงที่ ๗ บ้าง เพราะท่านอ้างสูตรนี้ว่า ปุริ มา ปุริ มา 
กุสลา ธมมา ปจฺฉิมานํ ปจฺฉิมานํ กุสลานํ ธมมานํ อาเสวนปจฺจเยน ปจฺจโย ๑ 
ความว่า ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นตอนก่อน ๆ ย่อมเป็นปัจจัยอุดหนุนแก่ 
ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลซึ่งเกิดขึ้นตอนหลัง ๆ ด้วยอาเสวนปัจจัย 

ท่านอรรถกถาจารย์รับรอง 

คำคัดค้านของท่านโคทัตตเถระนั้น ท่านอรรถกถาจารย์ปฏิเสธว่า นั้นเป็น 
เพียงสักว่าอัตโนมัติ แล้วได้แสดงรับรองไว้ว่า ก็อ้ปปนาจิตนั้นย่อมมีได้ในขณะ 
ชวนจิตที่ ๔ หรือที่ ๕ นั้นถูกแล้ว ภายหลังจากนั้น ชวนจิตย่อมนับว่าตกภวังค์ 
ไปแล้ว เพราะอยู่ใกล้ต่อภวังค์มาก 

คำของท่านอรรถกถาจารย์นั้น อ้นใคร ๆ ไม , กล้าเพื่อที่จะคัดค้านได้เลย เพราะ 
ท่านได้แสดงไว้อย่างรอบคอบแล้ว เปรียบเหมือนบุรุษผู้วิ่งตรงไปยังเหวอ้นชันโดยเร็ว 


๑ ดูเทียบ อภิ. ป. (ไทย) ๔๐/๑๒/๑๐ 


10-1996 (0203-0300)8 


242 


1/5/11,2:07 / \1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๔๓ 


แม้ประสงค์จะยั้งตัวไว้ ก็ไม่สามารถเพื่อจะยันเท้าที่ขอบเหวยั้งตัวไวีได้ ย่อมจะตกไปใน 
เหวเลยทีเดียว ฉันใด ชวนจิตก็ไม่อาจที่จะเบีนอัปปนาได้ ในชวนจิตดวงที่ ๖ 
หรือดวงที่ ๗ เพราะเหตุที่อยู่ใกล้ต่อภวังค์ ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้น นักศึกษา 
พึงเข้าใจเถิดว่า อัปปนาจิตย่อมมีในชวนจิตดวงที่ ๔ หรือดวงที่ ๕ นั้นถูกต้องแล้ว 


อัปปนาเกิดชั่วขณะจิตเดียว 

ก็แหละ อัปปนานั้นเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้น อธิบายว่า ใน ๗ ฐานะ 
ย่อมไม่มีขีดขั้นกาลเวลา คือ ขณะอัปปนาจิตเกิดทีแรก ๑ ขณะ!ลกิยอภิญญา 
ทั้งหลาย ๑ ขณะมรรคทั้งสี่ ๑ ขณะผลเกิดต่อจากมรรค ๑ ขณะภวังคฌานใน 
รูปภพและอรูปภพ ๑ ขณะเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเป็นปัจจัยแก่นิโรธ- 
สมาบัติ ๑ ขณะผลสมาบัติของท่านผู้ออกจากนิโรธ ๑ 

ในฐานะทั้ง ๗ นั้น ขณะผลเกิดต่อจากมรรค ย่อมไม , มีเกินกว่า ๓ ขณะจิต 
ขณะเนวสัญญานาสัญญายตนฌานเป็นปัจจัยแก่นิโรธสมาบัติ ย่อมไม่เกิน ๒ ขณะจิต 
ปริมาณมากน้อยของภวังคฌานในรูปภพและอรูปภพไม่มี ในฐานะที่เหลือ ๔ ฐานะ 
มีเพียงขณะจิตเดียวเท่านั้น 

ฉะนี้ อัปปนาจึงเกิดขึ้นชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้น แต่นั้นก็ตกภวังค์ ครั้นแล้ว 
อาวัชชนจิตตัดภวังค์เกิดขึ้นเพื่อพิจารณาฌาน แต่นั้นชวนจิตก็ทำหน้าที่พิจารณา 
ฌานต่อไป 


อธิบายการบรรลุปฐมฌาน 

ก็แหละ ด้วยลำดับแห่งภาวนาวิธีมีประมาณเพียงเท่านี้ เป็นอันว่าโยคีบุคคลนั้น 
บรรลุแล้วซึ่งปฐมฌาน อันมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่ความสงัด เพราะสงัด 
แล้วแน่นอน จากกามทั้งหลาย เพราะสงัดแล้วแน่นอนจากอกุศลธรรมทั้งหลาย 

ปฐมฌานอันมีปฐวีกสิณเป็นอารมณ์ ซึ่งละองค์ ๕ ประกอบด้วยองค์ ๕ มี 
ความงาม ๓ สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๑๐ ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้ว 
ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0203-0300)8 


243 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















1=9๔๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อธิบายองค์สำหรับละของปฐมฌาน 

ในคำพระบาลีอันแสดงถึงองค์สำหรับละของฌานนั้น มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้- 


อธิบายเพราะสงัดแล้วแน่นอนจากกามทั้งหลาย 

[๗๐] คำว่า เพราะ สงัด แล้วแน่นอนจากกามทั้งหลาย ได้แก่ เพราะพรากแล้ว เว้น 
แล้ว หลีกออกแล้ว จากกามทั้งหลาย ส่วน เอว อักษรในบทว่า วิวิจฺ เจว นี้นั้น มีความ 
หมายว่าเป็นการแน่นอน และเพราะเหตุที่ เอว อักษรมีความหมายว่าเป็นการแน่นอน 
ฉะนั้น เอว อักษรจึงประกาศถึงภาวะที่ปฐมฌานนั้นเป็นปฏิปักษ์แก , กามทั้งหลาย แม้ 
ที่ไม่มีปรากฏอยู่ในขณะที่เข้าอยู่ในปฐมฌานนั้นด้วย และประกาศถึงการได้บรรลุ 
ปฐมฌานนั้น ด้วยการสละกามได้อย่างแน่นอนด้วย 

ถาม-ข้อ นี้ มีอรรถาธิบายอย่างไร ? 

ตอบ-อธิบายว่า เมื่อ เอว อักษรทำความแน่นอนให์ในคำว่า เพราะสงัดแล้ว 
แน่นอนจากกามทั้งหลาย อย่างนี้ ปฐมฌานย่อมปรากฏชัด จริงทีเดียว กาม 
ทั้งหลายย่อมเป็นปฏิปักษ์แก่ฌาน เมื่อกามเหล่าใดมีอยู่ ฌานนี้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ 
เหมือนเมื่อความมืดมีอยู่แสงสว่างแห่งตะเกียงก็ชื่อว่ายังไม่เกิดขึ้น และการบรรลุถึง 
ฌานนั้นจะมีได้ ก็ด้วยการละเสียได้ซึ่งกามเหล่านั้นอย่างแน่นอน เปรียบเหมือนการ 
ไปถึงฝังโน้นได้ก็ด้วยการละซึ่งฝังนี้เสีย เพราะฉะนั้น เอว อักษรจึงชื่อว่า ทำความ 
แน่นอน ฉะนี้ 


เอว อักษรประกอบในสองบท 

จะพึงมีคำถามขึ้นในเรื่อง เอว อักษรนั้นว่า ก็แหละ ทำไม เอว อักษรนี้ ท่านจึง 
แสดงไว้แต่ในบทต้นบทเดียว ไม่แสดงไว่ในบทหลัง หรือว่า โยคีบุคคลนั้นแม่ไม , 
สงัดแล้ว จากอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็จะพึงบรรลุฌานได้อยู่ ? 

ขอวิสัชนาว่า ก็แหละ การที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดง เอว อักษรไวิในบทต้นนั้น 
ท่านเข้าใจอย่างนั้นหาถูกไม่ เพราะพระพุทธองค์ทรงแสดง เอว อักษรไวิในบทต้นนั้น ก็ 
โดยที่ฌานเป็นเครื่องสลัดทิ้งซึ่งกามนั้นต่างหาก 


10-1996 (0203-0300)8 


244 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


โ*0 (5 & 


จริงอยู่ ฌานนี้เป็นเครื่องสลัดทิ้งซึ่งกามทั้งหลายแน่นอน เพราะเป็นปฏิปทา 
เครื่องก้าวล่วงซึ่งกามธาตุด้วย เพราะเป็นปฏิปักษ์ต่อกามราคะด้วย สมกับที่ทรง 
แสดงไว้ว่า เนกขัมมะ คือฌาน นี้ นั้น เป็นเครื่องสลัดทิ้งซึ่งกามทั้งหลาย ๑ 

แต่อย่างไรก็ตาม แม่ในบทหลังก็ต้องยกเอา เอว อักษรมาแสดงประกอบไว้ 
ด้วยเหมือนอย่างที่ท่านยกมาแสดงประกอบไว่ในคำนี้ว่า อิเธว ภิกฺขเว สมโณ, 
อิธ ทุติ โย สมโณ ๒ ความว่า ภิกษุทั้งหลาย สมณะที่ ๑ มีในศาสนานี้เท่านั้น 
สมณะที่ ๒ ก็มีในศาสนานี้เท่านั้น ทั้งนี้ เพราะว่าใคร ๆ ก็ตาม ที่ยังไม่สงัดจาก 
อกุศลธรรมทั้งหลาย กล่าวคือนิวรณ์แม้ข้ออื่น ๆ จากกามฉันทะแล้ว ก็ไม่สามารถ 
เพื่อที่จะบรรลุถึงซึ่งฌานได้เลย เพราะเหตุนั้น เอว อักษรนี้ นักศึกษาพึงทราบว่า 
ประกอบไว่ในบททั้งสองว่า วิวิจฺ เจว กาเมหิ วิวิจฺ เจว อกุสเลหิ ธมฺเมหิ ฉะนี้ 

อธิบาย วิวิจฺจ - สงัดแล้ว 

อนึ่ง ด้วยคำว่า วิวิจฺ จ ที่แปลว่าสงัดแล้วนี้ อันเป็นคำร่วมกันในทั้งสองบท 
ย่อมสงเคราะห์เอาวิเวกคือความสงัดแม้หมดทุกอย่าง คือ วิเวก ๕ มีดทังควิเวก 
เป็นต้น ๓ และวิเวก ๓ มีกายวิเวกเป็นต้น ๔ ก็จริง แต่กระนั้น ณ ที่นี้ , นักศึกษาพึง 
เข้าใจว่า หมายเอาเพียงวิเวก ๓ อย่าง คือ กายวิเวก ความสงัดกาย ๑ จิตตวิเวก 
ความสงัดใจ ๑ วิกขัมภนวิเวก ความสงัดเพราะข่มกิเลสไว้ ๑ 

กาม หมายเอาวัตถุกามและกิเลสกาม 

ก็แหละ ด้วยบทว่า กาเมหิ ที่แปลว่า จากกามทั้งหลายนี้ วัตถุกามเหล่าใดที่ 
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไวิในคัมภีร์มหานิเทศโดยนัยมีอาทิว่า วัตถุกามทั้งหลาย 
เป็นไฉน ? วัตถุกามทั้งหลาย คือ รูปทั้งหลายอันเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจ... และ 
กิเลสกามเหล่าใด ที่ทรงแสดงไวิในคัมภีร์มหานิเทศนั้นแหละ และในคำภีร์ฌานวิภังค์ 


๑ ดูเทียบ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๔ 

๒ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๙ /๑๓๓, องุ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/'๒๔๑ /๓๕๗ 

๓ วิเวก ๕ คือ ตทังควิเวก ๑ วิกขัมภนวิเวก ๑ สมุจเฉทวิเวก ๑ ปฎิปัสสัทธิวิเวก ๑ นิสสรณวิเวก ๑ 
๔ วิเวก ๓ คือ จิตตวิเวก ๑ กายวิเวก ๑ อุปธิวิเวก ๑ 


10-1996 (0203-0300)8 


245 


1/5/11,2:07*เห 



















1=9๔๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โดยนัยอย่างนี้ว่า ฉันทะ ความพอใจ ชื่อว่ากาม ราคะ ความกำหนัด ชื่อว่ากาม 
ฉันทราคะ ความกำหนัดด้วยความพอใจ ชื่อว่ากาม สังกัปปะ ความดำริ ชื่อว่ากาม 
ราคะ ความกำหนัด ชื่อว่ากาม สังกัปปราคะ ความกำหนัดด้วยความดำริ ชื่อว่ากาม 
อกุศลธรรมเหล่านี้ เรียกว่ากาม 

นักศึกษาพึงเข้าใจ ท่านสงเคราะห์เอาวัตถุกามและกิเลสกามเหล่านั้นแม้ทั้งหมด 
ด้วยประการฉะนี้ 


วิเวก ๒ อย่าง 

แหละเมื่อสงเคราะห์เอากามทั้ง ๒ อย่างเช่นนี้ คำว่า สงัดแล้วแน่นอนจาก 
กามทั้งหลาย ก็เป็นอันหมายความว่า สงัดแล้วแน่นอนจากวัตถุกามทั้งหลายแต่ 
อย่างเดียว หาได้หมายเอาว่า สงัดแล้วแน่นอนจากกิเลสกามทั้งหลายไม่ และด้วย 
ความสงัดจากวัตถุกามนั้นเป็นอันท่านแสดงถึง กายวิเวก คือความสงัดกาย คำว่า 
สงัดแล้วแน่นอนจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ก็เป็นอันหมายความว่า สงัดแล้วแน่นอน 
จากกิเลสทั้งหลายหรือจากอกุศลธรรมทั้งปวง และด้วยความสงัดจากกิเลสกามนั้น 
เป็นอันท่านแสดงถึง จิตตวิเวก คือความสงัดจิต 

อธิบายวิเวก ๒ อย่าง 

ก็แหละ ในวิเวกทั้ง ๒ นั้น ด้วยบท ที่ ๑ เป็นอันท่านประกาศถึงความสละซึ่ง 
กามสุข เพราะคำว่าสงัดจากวัตถุกามทั้งหลายนั้นเอง ด้วยบท ที่ ๒ เป็นอันท่าน 
ประกาศถึงการถือเอาซึ่ง เนกขัมมสุข สุขเพราะออกจากกาม เพราะคำว่าสงัดจาก 
กิเลสกามทั้งหลายนั้นเอง อนึ่ง ในบททั้ง ๒ นั้น ด้วยบท ที่ ๑ ท่านประกาศถึงการ 
ประหานซึ่งวัตถุแห่งสังกิเลส ด้วยบท ที่ ๒ ท่านประกาศถึงการประหานซึ่งตัว 
สังกิเลสมีตัณหาเป็นต้น เพราะคำว่าสงัดจากวัตถุกามและกิเลสกามนั้นเอง อนึ่ง 
ด้วยบท ที่ ๑ ท่านประกาศถึงการสละซึ่งเหตุแห่งความโลเล ด้วยบท ที่ ๒ ท่าน 
ประกาศถึงการสละซึ่งเหตุแห่งความเป็นพาล อนึ่ง ด้วยบท ที่ ๑ ท่านประกาศถึงความ 
บริสุทธิ้แห่งประโยคคือการกระทำ ด้วยบท ที่ ๒ ท่านประกาศถึงการชำระอัชฌาสัยให้ 
บริสุทธี้ นักศึกษาพึงทราบอรรถาธิบายดังแสดงมา ด้วยประการฉะนี้ 

บรรดากามที่ท่านกล่าวไวิในบทว่า กาเมหิ นี้ในฝ่ายวัตถุกาม มีบัยเพียงเท่านี้ก่อน 


10-1996 (0203-0300)8 


246 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๔๗ 


อธิบายกิเลสกาม 

ส่วนในฝ่ายกิเลสกามนั้น กามฉันทะซึ่งมีประเภทเป็นอันมาก เช่น ฉันทะ 
และราคะ เป็นต้นนั้นเทียว ท่านประสงค์เอาว่า กาม แหละกามนั้น แม้ถึงจะนับเนื่อง 
อยู่ในอกุศลธรรมแล้วก็ตาม แต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแยกไว้ต่างหากโดยความ 
เป็นปฏิปักษ์แก , ฌาน ดังในคัมภีร์ฌานวิภังค์โดยบัยมีอาทิว่า ในบรรดาอกุศลธรรม 
เหล่านั้น กามเป็นไฉน ? ฉันทะชื่อว่ากาม 

อีกประการหนึ่ง ในบทต้น ท่านแสดงกามไวิโดยความเป็นกิเลสกาม ในบทที่ ๒ 
ท่านแสดงไว้ด้วยเป็นสภาพที่นับเนื่องอยู่ในอกุศลธรรม แหละเพราะกามนั้นมี 
ประเภทเป็นอันมาก ท่านจึงไม่แสดงเป็นเอกพจน์ว่า กามโต จากกาม แต่แสดงเป็น 
พหูพจน์ว่า กาเมหิ จากกามทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้ 


องค์ฌาน ๕ เป็นปฏิปักษ์แก่นิวรณ์ ๕ 

แหละถึงแม้ว่าธรรมทั้งหลายอื่น ๆ เช่นทิฏฐิมานะเป็นต้น มีภาวะเป็นอกุศลมีอยู่ 
แต่ในคัมภีร์ฌานวิภังค์ พระผู้มีพระภาคตรัสเอาเฉพาะนิวรณ์ทั้งหลายเท่านั้น โดยที่ 
ทรงแสดงถึงภาวะที่เป็นปฏิปักษ์แก่องค์ฌานทั้งหลายต่อ ๆ ไป โดยนัยมีอาทิว่า ใน 
บรรดาธรรมเหล่านั้นอกุศลธรรมเป็นไฉน ? อกุศลธรรมได้แก่กามฉันทะ... ๑ 

จริงอยู่ นิวรณ์ทั้งหลายเป็นข้าศึกแห่งองค์ฌาน องค์ฌานทั้งหลายนั้นเล่าก็เป็น 
ปฏิปักษ์แก่นิวรณ์เหล่านั้น คือเป็นเครื่องกำจัด เป็นเครื่องทำลายนิวรณ์เหล่านั้น 

เป็นความจริงเช่นนั้น ท่านพระมหาภัจจายนะแสดงไวิในคัมภีร์เปฏกะ ๒ ว่า 

๑. สมาธิ เป็นปฏิปักษ์แก่ กามฉันทะ 
๒. ปีติ เป็นปฏิปักษ์แก่ พยาปาทะ 

๓. วิตก เป็นปฏิปักษ์แก่ ถี นมิทธะ 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๖๔/๔๐๒ 

๒ คัมภีร์ ฝฏกะ นี้ เป็นคัมภีร์ที่พรรณนาความย่อของพระไตรปิฎก พระมหากัจจายนะเป็นผู้แสดง ในคราว 
สังคายนาพระไตรปิฎกที่ประเทศพม่า เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่เรียกว่า ฉัฎฐสังคีตินั้น สังคาหกาจารย์ 
ได้ยกคัมภีร์นี้ขึ้นสู่ พระบาลีด้วย เรียกว่า เปฏโกปเทส พิมพ์เป็นเล่มเดียวกันกับคัมภีร์ เนตฺติ 


10-1996 (0203-0300)8 


247 


1/5/11,2:07 / \1\/เ 



















๒๔๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๔. สุข เป็นปฏิปักษ์แก่ อุทธัจจะกุกกุจจะ และ 

๕. วิจาร เป็นปฏิปักษ์แก่ วิจิกิจฉา 

บททั้ง ๒ เป็นเครื่องข่มกิเลสต่างกัน 

ด้วยประการฉะนี้ ในบททั้ง ๒ นั้น ด้วยบทว่า สงัดแล้วแน่นอนจากกาม 
ทั้งหลาย นี้ พระพุทธองค์ทรงประสงค์เอาความสงัดเพราะข่มซึ่งกามฉันทนิวรณ์ 
ด้วยบทว่า สงัดแล้วแน่นอนจากอกุศลธรรมทั้งหลาย นี้ ทรงประสงค์เอาความสงัด 
เพราะข่มนิวรณ์ทั้ง ๕ ประการ 

แต่เมื่อว่าโดยศัพท์ที่ท่านมิได้กำหนดไว้แล้ว นักศึกษาพึงเข้าใจความหมายดังนี้ 

ด้วยบทที่ ๑ ทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่มกามฉันทนิวรณ์ ด้วยบทที่ ๒ 
ทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่มนิวรณ์ทั้งหลายที่เหลือ 

ในอกุศลมูล ๓ ก็เหมือนกัน คือ ด้วยบทที่ ๑ ทรงหมายเอาความสงัดเพราะ 
ข่มโลภะอันมีกามคุณ ๕ ต่างชนิดเป็นอารมณ์ ด้วยบทที่ ๒ ทรงหมายเอาความสงัด 
เพราะข่มโทสะและโมหะอันมีอาฆาตวัตถุต่างชนิดเป็นต้นเป็นอารมณ์ 

อีกประการหนึ่ง ในบรรดาอกุศลธรรมทั้งหลายมีโอฆะเป็นต้น ด้วยบทที่ ๑ 
ทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่มกามโอฆะ กามโยคะ กามาสวะ กามุปาทานะ 
อภิชฌากายคันถะ และกามราคลังโยชน์ ด้วยบทที่ ๒ ทรงหมายเอาความสงัด 
เพราะข่มโอฆะ โยคะ อาสวะ อุปาทานะ คันถะ และสังโยชน์'ข้อที่เหลือ 

อีกอย่างหนึ่ง ด้วยบทที่ ๑ ทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่มตัณหาและธรรม 
ทั้งหลายที่ประกอบกับตัณหานั้น ด้วยบทที่ ๒ ทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่ม 
อวิชชาและธรรมทั้งหลายที่ประกอบกับอวิชชานั้น 

อีกประการหนึ่ง ด้วยบทที่ ๑ ทรงหมายเอาความสงัดเพราะข่มอกุศล- 
จิตคุปบาท ๘ ดวง ซึ่งประกอบด้วยโลภะ (โลภมูลจิต ๘ ดวง) ด้วยบทที่ ๒ ทรง 
หมายเอาความสงัดเพราะข่มอกุศลจิตคุปบาท ๔ ดวงที่เหลือ (คือโทสมูลจิต ๒ 
โมหมูลจิต ๒) 

อรรถาธิบายความในคำว่า สงัดแล้วแน่นอนจากกามทั้งหลายสงัดแล้วแน่นอน 
จากอกุศลธรรมทั้งหลาย นี้ ยุติเพียงเท่านี้ 


10-1996 (0203-0300)8 


248 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๔๙ 


อธิบาย องค์ประกอบของปฐมฌาน 

[๗๑] ก็แหละ ครั้นข้าพเจ้าได้แสดงองค์สำหรับละของปฐมฌานด้วยอรรถา- 
ธิบาย เพียงเท่านี้แล้ว บัดนี้เพื่อจะแสดงองค์ที่ประกอบของปฐมฌานนั้น ข้าพเจ้าจะ 
อรรถาธิบายคำว่า มี วิตก มีวิจาร เป็นต้นต่อไป 

อธิบายวิตก 

ในวิตกและวิจาร๒อย่างนั้นความนึกถึงอารมณ์ชื่อว่า วิตก ได้แก่ความกำหนด 
เอาอารมณ์ วิตกนี้นั้น มีอันยกจิตขึ้นไวิในอารมณ์เป็นลักษณะ มีอันตะล่อมอารมณ์ 
ไว้ ตะล่อมอารมณ์ไวิโดยรอบเป็นกิจ จริงอย่างนั้น เพราะวิตกนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่า 
โยคาวจรบุคคลย่อมทำอารมณ์กัมมัฏฐานให้เป็นอันวิตกตะล่อมไว้แล้วให้เป็นอันวิตก 
ตะล่อมไวิโดยรอบแล้วฉะนี้ แหละวิตกนั้นมีอันรั้งจิตเข้าไวิในอารมณ์เป็นอาการปรากฏ 

อธิบายวิจาร 

การพิจารณา เรียกว่า วิจาร ได้แก่การไตร่ตรองดูอารมณ์ วิจารนี้นั้นมีอัน 
พิจารณาอารมณ์เป็นลักษณะ มีอันประกอบสหชาตธรรมไวิในอารมณ์นั้นเป็นกิจ มี 
อันตามผูกพันจิตไวิในอารมณ์เป็นอาการปรากฏ 


วิตกหยาบและเกิดก่อนวิจาร 

ถึงแม้ว่า ในจิตบางดวงคือในปฐมฌานจิตและกามาวจรจิตคุปบาท วิตก และ 
วิจาร นั้นจะไม่มีการแยกกันก็ตาม แต่กระนั้น วิตกก็ทำหน้าที่ยกจิตขึ้นไวิในอารมณ์ 
ก่อนด้วยความหมายว่าเป็นสิ่งที่หยาบกว่าวิจาร และเกิดก่อนวิจาร เปรียบเหมือนเสียง 
เคาะระฆังซึ่งหยาบกว่าเสียงครางแห่งระฆัง และเกิดก่อนเสียงครางนั้น 

เปรียบวิตกวิจารเหมือนอาการบินของนกและแมลงภู่ 

อนึ่ง ในวิตกและวิจารนั้น วิตก ยังมีความไหวอยู่ คือทำให้จิตไหว ๆ ในเวลา 
เกิดขึ้นครั้งแรก เปรียบเหมือนการโบกปีกของนกขนาดใหญ่ที่เตรียมจะบินไปใน 
อากาศ และเหมือนการบินมุ่งหน้าไปหาดอกปทุมของแมลงภู่ ซึ่งมีจิตติดพันในกลิ่น 


10-1996 (0203-0300)8 


249 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















1=9๕๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ดอกไม้ ส่วน วิจาร มีพฤติการณ์สงบ คือมีภาวะไม่ทำจิตใหํไหวมาก เปรียบเหมือนการ 
กางปีกของนกที่บินขึ้นไปอยู่บนอากาศแล้ว และเหมือนการเคล้าคลึงอยู่ที่ดอกปทุม 
ของแมลงภู่ที่บินไปถึงดอกปทุมแล้ว 

ส่วนในอรรถกถาทุกนิบาตอังคุตดรนิกาย ท่านแสดงไว้ว่า วิตก เป็นไปโดย 
ภาวะที่ยกจิตขึ้นไว้ไนอารมณ์ เปรียบเหมือนนกชนิดใหญ่ เมื่อบินอยู่บนอากาศ 
มันกวักปีกทั้งสองเอาลม แล้วกางปีกไว้เฉยบินไป วิจาร เป็นไปโดยภาวะที่ตาม 
พิจารณาอารมณ์ เหมือนการบินของนกที่กระติกปีกทั้งสองเพื่อให้กินลม ฉะนี้ 
คำของท่านอรรถกถาจารย์นั้นถูกต้อง ในขณะที่วิตกวิจารเป็นไปโดยต่อเนื่องกันใน 
อุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ ส่วนความต่างกันของวิตกและวิจารนั้น ย่อมปรากฏ 
ชัดในปฐมฌานและทุติยฌานในปัญจกนัยแล้ว 

เปรียบวิตกวิจารเหมือนคนขัดภาชนะ 

อีกประการหนึ่ง เมื่อบุคคลจะขัดภาชนะสัมฤท!)ที่สนิมจับ เอามือข้างหนึ่งจับ 
ภาชนะไว้อย่างแน่น แล้วเอามืออีกข้างหนึ่งขัดด้วยแปรงขนสัตว์ที่ชุบด้วยนั้ามัน 
ปนผง วิตก เปรียบเหมือนมือที่จับภาชนะไว้อย่างแน่น วิจาร เปรียบเหมือนมือที่ขัด 
ภาชนะ 


เปรียบวิตกวิจารเหมือนช่างดีหม้อ 

อีกประการหนึ่ง เมื่อช่างหม้อทำหม้อ ใช้เครื่องจักรช่วยหมุนไม้ตีหม้อ วิตก 
เปรียบเหมือนมือที่กุมบีบก้อนดินไว้ วิจาร เปรียบเหมือนมือที่คอยลูบคลำข้างโน้น 
ข้างนี้ 

เปรียบวิตกวิจารเหมือนเหล็กวงเวียน 

อีกอย่างหนึ่ง เมื่อบุคคลทำวงกลมที่ภาชนะสัมฤทธึ๋เปีนต้น วิตก ซึ่งยกจิต 
ขึ้นไวิในอารมณ์ เปรียบเหมือนเหล็กแหลมที่ใชัปักติดไว้ตรงใจกลาง วิจาร ซึ่งตาม 
พิจารณาอารมณ์ เปรียบเหมือนเหล็กแหลมที่หมุนไปรอบ ๆ ข้างนอก 


10-1996 (0203-0300)8 


250 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๕๑ 


ปฐมฌานมีวิตกมีวิจาร 

ฌานย่อมเกิดร่วมกับวิตกนี้ด้วย เกิดร่วมกับวิจารนี้ด้วย เปรียบเหมือนต้นไม้ 
เกิดพร้อมกับดอกและผล ดังนั้น ท่านจึงเรียกฌานนี้ว่า มีวิตกมีวิจาร ด้วยประการ 
ฉะนี้ 

ส่วนในคัมภีร์วิภังค์พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นปุคคลาธิษฐาน 
โดยนัยมีอาทิว่า ฌานลาภีบุคคล เป็นผู้เข้าถึงพร้อมแล้ว เข้าถึงพร้อมแล้ว ด้วย 
วิตกนี้และด้วยวิจารนี้ ๑ ฉะนี้ แต่อรรถาธิบายแม้[นวิภังค์นั้น นักศึกษาก็พึงทราบ 
อย่างที่อธิบายมาแล้วนี้นั้นแล 

อธิบายเกิดแต่ความสงัด 

ในคำว่า เกิดแต่ความสงัด นี้ มีอรรถาธิบายว่า ความสงบเงียบชื่อว่า ความ 
สงัด หมายความว่า การปราศจากนิวรณ์ อีกอย่างหนึ่ง สภาวธรรมที่สงบ ชื่อว่า 
ธรรมอันสงัด หมายเอากองธรรมที่ประกอบกับฌานซึ่งสงบจากนิวรณ์ เพราะฉะนั้น 
ปีติและสุขที่เกิดแต่ความสงัดนั้น หรือที่เกิดในธรรมอันสงัดนั้น ชื่อว่า วิเวกซิ แปลว่า 
เกิดแต่ความสงัดหรือเกิดในธรรมอันสงัด ก็ได้ 

อธิบายปีติ 

[๗๒] ในคำว่า ปีติและสุข นี้ มีอรรถาธิบายว่า ธรรมชาติใดที่ทำให้เอิบอิ่ม 
ธรรมชาตินั้นชื่อว่า ปีติ ปีตินั้นมีความเอิบอิ่มเป็นลักษณะ มีอันทำกายและใจให้ 
เอิบอิ่มเป็นกิจ หรือมีอันแผ่ซ่านไปในกายและใจเป็นกิจก็ได้ มีอันทำกายและใจให้ 
ฟูขึ้นเป็นอาการปรากฏ 

ปีติ ๕ อย่าง 

ก็แหละ ปีตินี้นั้น มี ๕ อย่าง คือ:- 

๑. ขุทท กา ปีติ ปีติ ทำให้ขน ชู ชันเล็กน้อย 

๒. ขณิกาปีติ ปีติที่เกิดขึ้นชั่วขณะ ๆ เหมือนฟ้าแลบ 

๓. โอก กัน ติกาปีติ ปีติที่กระทบกาย เหมือนคลื่นกระทบฝัง 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๖๕/๔๐๓ 


10-1996 (0203-0300)8 


251 


1/5/11,2:07/\1\/เ 



















๒๕๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๔. อุพเพงคา ปีติ ปีติโลดโผน ทำให้ตัวลอยขึ้นได้ 
๕. ผรณาปีติ ปีติ ที่ซาบซ่าน แผ่ไปทั่วร่างกาย 


อธิบายปีติ ๕ อย่าง 

ในปีติ ๕ อย่างนั้น มีอรรถาธิบายดังนี้- 


๑. ขุททกาปีติ 
๒. ขณิกาปีติ 
๓. โอกกันติกาปีติ 


๔. อุพเพงคาปีติ 


เพียงแต่ทำให้ขนในกายลุกชูชันเบา ๆ แล้วก็หายไป ไม่ 
เกิดขึ้นอีก 

ย่อมเกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่ง ๆ หลาย ๆ ครั้ง เปรียบเหมือน 
ฟ้าแลบแปลบปลาบ 

เกิดขึ้นกระทบกายแล้วหายไป กระทบกายแล้วก็หายไป 
เหมือนลูกคลื่นกระทบฝังมหาสมุทร 
มีกำลังมาก ทำกายให้ลอยขึ้นได้ถึงขนาดทำให้ลอยไปบน 
อากาศก็ได้ 


เรื่องท่านมหาติสสเถระ 

เป็นความจริงอย่างนั้น ท่านมหาติสสเถระที่อยู่ ณ วัดปุณณวัลลิกวิหาร เวลา 
เย็นแห่งวันเพ็ญวันหนึ่ง ท่านได็ไปยังลานพระเจดีย์ เห็นแสงเดือน จึงหันหน้าสู่พระ 
มหาเจดีย์ พลางคิดว่า “เออหนอ ป่านนี้พวกพุทธบริษัททั่ง ๔ คงกำลังพากันไหว้ 
พระมหาเจดีย์อยู่” ดังนี้ แล้วได้ทำอุพเพงคาปีติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้เกิดขึ้น 
ด้วยอำนาจอารมณ์ที่ตนได้เห็นมาตามปกติ ท่านได้ลอยขึ้นบนอากาศไปตกลงที่ลานพระ 
มหาเจดีย์นั้นแล มีอาการเหมือนลูกฟุตบอลอันวิจิตรงดงามตกลงที่พื้นปูนขาว ฉะนั้น 

เรื่องกุลธิดาคนหนึ่ง 

แม้กุลธิดาคนหนึ่ง อยู่ที่บ้านวัตตกาลกคาม ใกล้ ๆ กับวัดคิริกัณฑกวิหาร ก็ได้ 
ลอยไปบนอากาศด้วยอุพเพงคาปีติอันมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อย่างแรงเหมือนกัน 

ได้ยินว่า มารดาบิดาของนางกุลธิดานั้น เมื่อจะไปฟังธรรมที่วัดในเวลาเย็น 
วันหนึ่ง ได้ทั่งเธอว่า “หนู ! เจ้ามีภาระธุระมากจึงไม่อาจที่จะไปในเวลาที่มิใช่กาล 
แม่และพ่อจักฟังธรรม แบ่งส่วนบุญให้แก่หนูด้วย” ครั้นแล้วก็ได้ออกเดินทางไป 


10-1996 (0203-0300)8 


252 


1/5/11,2:07/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๕๓ 


ฝ่ายนางกุลธิดาถึงปรารถนาจะไปแทบใจจะขาด แต่ก็ไม่อาจขัดขืนคำสั่งของ 
มารดาบิดา จึงค้างแขวนอยู่ที่บ้าน เธอไปยืนอยู่ที่เนินบ้าน มองเห็นองค์พระเจดีย์ 
ซึ่งสร้างไว้ที่กลางแจ้ง ณ วัดคิริกัณฑกวิหารด้วยแสงเดือน ได้เห็นแสงไฟบูชาพระ 
เจดีย์และหมู่พุทธบริษัททั้ง ๔ กำลังเดินปทักษิณทำการบูชาพระเจดีย์ด้วยดอกไม้ 
และของหอมเป็นต้น และได้ยินเสียงสวดสาธยายของหมู่พระภิกษุสงฆ์ 

ขณะนั้น นางจึงรำพึงอยู่ว่า “ชนเหล่าใด มีโอกาสได็ไปวัดแล้วเดินเวียนไปบน 
ลานพระเจดีย์เห็นปานนี้ และได้ฟังธรรมกถาอันไพเราะเห็นปานนี้ ชนเหล่านั้น ช่าง 
มีบุญจริงหนอ” ฉะนี้แล้ว อุพเพงคาปีติได้เกิดขึ้นแก่นาง ขณะที่นางเห็นองค์พระเจดีย์ 
เหมือนดังกองแก้วมุกดานั้นแล เธอได้ลอยขึ้นไปบนอากาศ ไปลงจากอากาศที่ลาน 
พระเจดีย์ก่อนกว่ามารดาบิดาเสียอีก ไหว้พระเจดีย์แล้วได้ยืนฟังธรรมอยู่ ภายหลัง 
มารดาบิดามาถึงแล้วจึงถามนางว่า “แม่หนู เจ้ามาทางไหน ?” นางตอบว่า “หนูมา 
โดยทางอากาศ มิได้มาโดยทางเท้าค่ะ” เมื่อมารดาบิดาติงว่า “แม่หนู พระอรหันต- 
ขีณาสพต่างหาก จึงจะสัญจรไปโดยอากาศได้ นี่หนูมาได้อย่างไร ?” เธอจึงตอบ 
ชี้แจงว่า “ขณะที่หนูยืนแลดูพระเจดีย์ด้วยแสงเดือนหงายอยู่นั้น ปีติอันมีกำลังแรง 
ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้เกิดแก่หนู เมื่อเป็นเช่นนี้ หนูก็มิได้ทราบถึงภาวะที่ 
ตนยืนอยู่ มิได้ทราบถึงภาวะที่ตนนั้งอยู่ แต่แล้วได้ลอยขึ้นไปบนอากาศมาตกลงที่ 
ลานพระเจดีย์นี้ ด้วยนิมิตที่หนูยืดเอานั้นเอง ฉะนี้แล” 

อุพเ , พงศา'ปีติ ย่อมมีกำลังมาก ขนาดที่ทำให้ลอยไปบนอากาศได้ ด้วยประการ 

๘นั้’๑ 
ฉะน 

๕. ส่วนผรณาปีติ เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมแผ่ซ่านไปทั้วร่างกายสิ้นเชิง มี ลักษณะ 

เหมือนกระเพาะนั้าเบาที่เต็ม และท้องภูเขาที่กระแสนั้า 
ใหญ่ไหลเข้าไปจนเต็ม ฉะนั้น 


๑ เรื่อง อุพเพงคา ปีติ ทำให้ตัวเบาจนลอยไปได็ไกล ๆดังตัวอย่างนี้คนธรรมดาโดยมากไม่ค่อยจะเชื่อกัน ลาง 
พวกก็เข้าใจว่า เป็นเรื่องไร้สาระโกหกกันเล่น ความจริง สิ่งอัศจรรย์เช่นนี้เป็นสิ่งที่มีได้เป็นได้จริง ๆ 
ครั้งหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ สำนักวิปัสสนากัมมัฏฐาน วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ก็ปรากฏเป็นประจักษ์แก่นักปฏิบัติทั้งหลายว่า สามเณรรูปหนึ่งลอยขึ้นไปอยู่บนฝาผนังอุโบสถ ซึ่งปรัก 
หักพังไม่มีหลังคาโดยไม่รู้ตัว เวลาลงต้องช่วยกันหาบันไดมาพาดให้ สามเณรอีกรูปหนึ่ง ณ วัดเดียวกันนี้ 
ลอยไปถึงบ้านโยมมารดาของตน (อาสภเถร) 


10-1996 (0203-0300)8 


253 


1/5/11,2:07/\1\/เ 



















1^0 (3* 05 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ปีติที่ประสงค์เอา ณ ที่นี้ 

ก็แหละ ปีติ ๕ ประการนี้นั้น เมื่อถือเอาห้อง ๑ ถึงความแก่เต็มที่แล้ว ย่อม 
ทำปัสสัทธิ ๒ ประการให้บริบูรณ์ คือ กายปัสสัทธิ ความสงบกาย ๑ จิตต¬ 
า]สสัทธิ ความสงบจิต ๑ เมื่อปัสสัทธิถือเอาห้องถึงความแก่ได้ที่แล้ว ย่อมทำสุข 
ทั้ง ๒ ประการให้บริบูรณ์ คือ กายิก สุข สุขกาย ๑ เจตสิก สุข สุขใจ ๑ เมื่อสุข 
ถือเอาห้องถึงความแก่ได้ที่แล้ว ย่อมทำสมาธิ ๓ ประการให้บริบูรณ์ คือ ขณิ ก- 
สมาธิ ๑ อุปจารสมาธิ ๑ อัปปนาสมาธิ ๑ 

ในบรรดาปีติ ๕ ประการนั้น ผรณาปีติ อันใดที่เจริญแก่กล้าขึ้นพอจะเป็นมูลฐาน 
แก , อัปปนาสมาธิ ถึงซึ่งอันประกอบเข้ากับสมาธิได้ ปีตินี้ประสงค์เอาในอรรถาธิบายนี้ 

อธิบายสุข 

[๗๓] ก็แหละ ความสบายอื่นจากปีติ ชื่อว่า สุข อีกนัยหนึ่ง ธรรมชาติใดย่อม 
กินเสียซึ่งความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ธรรมชาตินั้นชื่อว่า สุข อีกนัยหนึ่ง 
ธรรมชาติใดย่อมขุดออกซึ่งความไม่สบายกายความไม่สบายใจ ธรรมชาตินั้นชื่อว่า 
สุข สุขนั้น มีความดีใจเป็นลักษณะ มีอันเพิ่มพูนสัมปยุตธรรมให้เจริญเป็นกิจ มีอัน 
อนุเคราะห์เป็นอาการปรากฏ 

ความต่างกันระหว่างปีติกับสุข 

แหละถึงแม่ในจิตบางดวง เช่น ปฐมฌานจิตเป็นต้น จะไม่มีการแยกกัน 
ระหว่างปีติกับสุขก็ตาม แต่ความยินดีที่เกิดขึ้นเพราะได้อิฏฐารมณ์ จัดเป็น ปีติ 
การเสวยรสแห่งอารมณ์ที่ได้มานั้น จัดเป็น สุข ปีติมีในจิตใด ในจิตนั้นก็มีสุขด้วย 
แต่สุขมีในจิตใด ในจิตนั้นไม่มีปีติเสมอไป ปีติสงเคราะห์เข้าในสังขารขันธ์ สุข 
สงเคราะห์เข้าในเวทนาขันธ์ เปรียบเหมือนเมื่อคนสิ้นเสบียงในทางทุรกันดาร ในขณะ 
ที่ได้เห็นหรือได้ข่าวซึ่งป่าไม้หรือนั้า ปีติย่อมเกิด ในขณะที่เข้าไปถึงร่มเงาป่าไม้หรือ 
รับประทานนั้าแล้ว สุขย่อมเกิด นักศึกษาพึงเข้าใจว่า ปีติและสุขนี้ท่านกล่าวหมาย 
เอาโดยเป็นสิ่งที่ปรากฏในสมัยนั้น ๆ 


๑ คำว่า ปีติ ถือเอาห้อง หมายความว่า ปีติเจริญเต็มที่ ควรจะเป็นเหตุให้เกิดปัสสัทธิต่อไปได้ (อาสภเถร) 


10-1996 (0203-0300)8 


254 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๕๕ 


อธิบายมีปีติและสุข 

ปีตินี้ด้วย สุขนี้ด้วย ย่อมมีแก่ฌานนั้น หรือย่อมมีในฌานนั้น ดังนั้น ฌานนั้น 
ท่านจึงเรียกว่า มีปีติ และสุข ด้วยประการฉะนี้ 

อีกประการหนึ่ง ปีติด้วย สุขด้วย ชื่อว่า ปีติและสุข เช่นคำว่า ธรรมและวินัย 
เป็นต้น ปีติและสุขอันเกิดแต่ความสงัด มีอยู่แก่ฌานนั้น หรือมีอยู่ในฌานนั้น ดังนั้น 
ฌานนั้นชื่อว่า มีปีติ และสุขเกิดแต่ความสงัด แม้ด้วยประการฉะนี้ เหมือนอย่างว่า 
ฌานย่อมเกิดแต่ความสงัด ฉันใด ปีติและสุขในที่นี้ ก็ย่อมเกิดแต่ความสงัดเหมือนกัน 
ฉันนั้น อนึ่ง ปีติและสุขอันเกิดแต่ความสงัดนั้น ย่อมมีแก่ฌานนั้น เพราะฉะนั้น 
การที่จะกล่าวบวกเข้าเป็นบทเดียวกันว่า วิเวก ชมฺปีติ สุข 0 ซึ่งแปลว่า มีปีติและสุขอัน 
เกิดแต่ความสงัดดังนี้ ก็ใช้!ด้ 

แต่ในคัมภีร์วิภังค์ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไวิโดยนัยมีอาทิว่า สุข นี้ ประกอบ 
ด้วย ปีตินี้ ๑ ฉะนี้ แม้ในคัมภีร์วิภังค์นั้น นักศึกษาก็พึงทราบอรรถาธิบายอย่างเดียวกัน 
นี้เหมือนกัน 


อธิบายบรรลุแล้วซึ่งปฐมฌาน 

คำว่า ปฐมฌาน จักอธิบายให้แจ่มแจ้งข้างหน้า คำว่า บรรลุแล้ว ได้แก่เข้าไป 
ถึงแล้ว คือประสบแล้ว อีกนัยหนึ่ง คำว่า บรรลุแล้ว ได้แก่ทำให้ถึงพร้อมแล้ว คือ 
ให้สำเร็จแล้ว 

แต่ในคัมภีร์วิภังค์ทรงแสดงไว้ว่า การได้ การได้เฉพาะ การถึง การถึงพร้อม 
การถูกต้อง การทำให้แจ้ง การเข้าถึงพร้อมซึ่งปฐมฌาน ชื่อว่า บรรลุแล้ว ๒ 
แม้พระพุทธพจน์นั้นอันนักศึกษาพึงทราบอรรถาธิบายอย่างเดียวกันนี้เหมือนกัน 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๗๐/๔๐๓ 
๒ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๖๗/๔๐๓ 


10-1996 (0203-0300)8 


255 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















1=9๕๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อธิบายวิหรติ ที่แปลว่าอยู่ 

คำว่า วิหรติ ที่แปลว่า อยู่ นั้น อธิบายว่า โยคีบุคคลผู้พรั่งพร้อมด้วยฌานมี 
ประการดังกล่าวฉะนี้ ย่อมยังการกระทำของอัตภาพร่างกาย คือการประพฤติ 
การเลี้ยง การเป็นไป การให้เป็นไป การเที่ยวไป และการผัดผ่อนแห่งอัตภาพร่างกาย 
ให้สำเร็จ โดยการอยู่ด้วยอิริยาบถชนิดที่สมควรแก่อัตภาพนั้น ข้อนี้สมด้วยพระบาลี 
ที่ทรงแสดงไว่ในคัมภีร์วิภังค์ว่า คำว่า ย่อมอยู่ นั้น คือ ย่อมกระทำ ย่อมประพฤติ 
ย่อมเลี้ยง ย่อมเป็นไป ย่อมให้เป็นไป ย่อมเที่ยวไป ย่อมเดินไป เพราะเหตุนั้น จึง 
เรียกว่า วิหรติ ย่อมอยู่ ๑ ฉะนี้ 


อธิบายละองค์ ๕ ประกอบด้วยองค์ ๕ 

[๗๔] ก็แหละ ในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า ละองค์ ๕ ประกอบด้วยองค์ ๕ นั้น 
มีอรรถาธิบาย ดังต่อไปนี้:- 


องค์สำหรับละมี ๕ 

นักศึกษาพึงทราบถึงภาวะที่ปฐมฌานละองค์ ๕ ด้วยอำนาจที่ประหานนิวรณ์ 
๔ เหล่านี้ คือ 


นิวรณ์ ๕ 


๑. กามฉันทะ 
๒. พยาปาทะ 
๓. ถีนมิทธะ 
๔. อุทธัจจะกุกกุจจะ 
๕. วิจิกิจฉา 


ความพอใจในกาม 
ความไม่ชอบใจ 

ความง่วงเหงาและความเซื่องซึม 
ความฟ้งซ่านและความรำคาญใจ และ 
ความสงสัยตัดสินใจไม่ได้ 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๔0/๓๙๖. คำว่า ย่อมอยู่ นั้น มิได้หมายความว่าอยู่นิ่ง ๆ ด้วยอิริยาบถเดียว 
แต่ย่อมอยู่ด้วยการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถทั้ง ๔ ตามสะดวกสบาย 


10-1996 (0203-0300)8 


256 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๕๗ 


ก็เมื่อโยคีบุคคลยังละนิวรณ์ ๕ เหล่านี้ไม่ได้ ฌานก็เกิดขึ้นไม่ได้เป็นธรรมดา 
ด้วยเหตุนั้น นิวรณ์ ๕ เหล่านี้ จึงเรียกว่าเป็นองค์สำหรับละของฌานนั้น ถึงแม้ว่า 
ในขณะฌานเกิดนั้น แม้อกุศลธรรมอย่างอื่น ๆ อันฌานลาภีบุคคลย่อมละได้ก็จริง 
แต่กระนั้นนิวรณ์ ๕ เหล่านี้เท่านั้นที่ทำอันตรายแก่ฌานโดยพิเศษ 

เป็นความจริง จิตที่ถูก กามฉันทะ นิวรณ์ รบเร้าไว่ในอารมณ์ต่าง ๆ แล้ว ย่อม 
ไม่ตั้งนั้นอยู่ในอารมณ์ที่เป็นเอกภาพคือมีอารมณ์อย่างเดียว หรือจิตที่ถูกกาม- 
ฉันทนิวรณ์ครอบงำแล้วนั้น ย่อมไม่ดำเนินไปสู่ปฏิปทาเพื่อประหานเสียซึ่งกามธาตุ 
(คือกามโลก) และจิตที่ถูก พยาปาทะ นิวรณ์ กดดันไว่ในอารมณ์ ย่อมเป็นไปอย่าง 
กระพร่องกระแพร่งไม่บริบูรณ์ จิตที่ถูก ถีนมิทธะ นิวรณ์ ครอบงำแล้ว ย่อมไม่ควรแก่ 
อันที่จะประกอบการภาวนา จิตที่ถูก อุทธัจจะกุกกุจจะ นิวรณ์ ครอบงำแล้ว ย่อม 
หมุนคว้างไปไม่สงบอยู่ได้เลย จิตที่ถูก วิจิกิจฉา นิวรณ์ เข้าแทรกแซงแล้ว ย่อมไม่ 
หยั่งลงสู่ปฏิปทาอันจะให้สำเร็จการบรรลุถึงซึ่งฌานได้ 

ด้วยประการฉะนี้ เฉพาะนิวรณ์ ๕ นี้ ท่านจึงเรียกว่า เป็นองค์สำหรับละ 
เพราะเป็นข้าศึกที่ทำอันตรายแก่ฌานโดยพิเศษ 

องค์แห่งปฐมฌาน ๕ 

แหละ เพราะเหตุที่ วิตก ย่อมยกจิตขึ้นไว่ในอารมณ์ วิจาร ตามผูกพันจิตไว้ 
ในอารมณ์ ปีติ อันเป็นที่เกิดแห่งประโยคสมบัติของจิตซึ่งมีประโยคอันวิตกและวิจาร 
ให้ถึงพร้อมแล้วด้วยความไม่ฟ้งซ่าน ย่อมทำให้จิตเอิบอิ่ม สุข ย่อมทำสัมปยุตธรรม 
ให้เจริญและดัดมา เอกัคคตา อันความยกขึ้น ความตามผูกพัน ความเอิบอิ่มและ 
ความเจริญเหล่านี้อนุเคราะห์แล้ว ย่อมตั้งจิตนั้นพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมที่เหลือไว้ใน 
อารมณ์อันเป็นเอกภาพ อย่างสมื่าเสมอ โดยถูกต้อง 

ฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบถึงภาวะที่ปฐมฌานประกอบด้วยองค์ ๕ ด้วยอำนาจ 
ความบังเกิดขึ้นแห่งองค์ ๕ เหล่านี้ คือ 

๑. วิตก ธรรมชาติ ที่ ยกจิต สู่ อารมณ์ 

๒. วิจาร ธรรมชาติ ที่ พิจารณาอารมณ์ 

๓. ปีติ ธรรมชาติที่ทำจิตให้เอิบอิ่ม 


10-1996 (0203-0300)8 


257 


1/5/11,2:08/\1\/เ 


















๒๕๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. สุข ธรรมชาติที่ทำจิตให้ยินดี และ 

๕. จิตเตกัคคตา ความมีอารมณ์อย่างเดียวของจิต 

ก็เมื่อองค์ ๕ เหล่านี้เกิดขึ้นแล้ว ย่อมเป็นอันชื่อว่า ฌานเกิดขึ้นแล้ว ด้วย 
เหตุนั้น องค์ ๕ เหล่านี้ จึงเรียกว่าองค์ที่ประกอบของฌานนั้น นักศึกษาพึงยึดหลัก 
ไว้เถิดว่า ขึ้นชื่อว่า ฌาน อื่นจากที่ประกอบด้วยองค์ ๕ เหล่านี้หามีไม่ 

ก็แหละ เหมือนอย่างที่ชาวโลกเรียกขานกันว่า เสนามีองค์ ๔ ดนตรีมีองค์ ๕ 
มรรคมีองค์ ๘ ทั้งนี้ ด้วยอำนาจสักว่าองค์เท่านั้น ฉันใด แม้ฌานนี้นักศึกษาก็พึง 
เข้าใจว่า ที่ท่านเรียกว่า มีองค์ ๕ หรือประกอบด้วยองค์ ๕ นั้น ด้วยอำนาจสักว่า 
องค์เท่านั้นเช่นเดียวกัน 

องค์ฌาน ๕ มีกำลังมากกว่าจิตปกติ 

แหละ แม้ว่าองค์ฌานทั้ง ๕ เหล่านี้ จะได้มีในขณะอุปจารสมาธิเกิด และใน 
ขณะอุปจารสมาธินั้นจะมีกำลังมากกว่าจิตปกติก็ตาม ส่วนในปฐมฌานนี้ องค์ฌาน 
ทั้ง ๕ มีกำลังมากกว่าอุปจารสมาธิขึ้นไปอีก เพราะบรรลุถึงลักษณะที่เป็นรูปาวจร 
กุศลจิตแล้ว 

จริงอยู่ในปฐมฌานนี้ วิตก ย่อมเกิดยกจิตขึ้นไว้ในอารมณ์โดยอาการอัน 
บริสุทธิ้ที่สุด วิจาร ย่อมเกิดขึ้นตามพิจารณาอารมณ์อย่างดีที่สุด ปีติและสุข 
ย่อมเกิดแผ่ซ่านไปทั้วสรรพางค์กาย ด้วยเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงทรงเทศนาไว้ว่า 

ณ ที่ตรงไหนทั่วสรรพางค์กายของฌานลาภีบุคคลนั้น ที่ปีติและสุขอันเกิดแต่ 
ความสงัดจะไม่ถูกต้องนั้นเป็นอันไม่มี ๑ ฝ่าย จิตเตกัคคตา คือภาวะที่จิตมีอารมณ์ 
อย่างเดียวนั้น ย่อมเกิดขึ้นถูกต้องทั้วอารมณ์ทั้งหลาย มีอาการเหมือนดั่งฝาสมุก 
อันบนสวมลงถูกตัวสมุกอันล่างโดยทั้วสิ้นฉะนั้น 

อรรถาธิบายนี้เป็นความต่างกันระหว่างปีติและสุขกับองค์ฌานอื่น ๆ แม้นอกนี้ 


๑ ดูเทยบ ท. ส. (ไทย) ๙/'๒'๒๗/๗๖ 


10-1996 (0203-0300)8 


258 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๕^ 


จิตเตกัคคตาเป็นองค์ฌานอันหนึ่ง 

ในบรรดาองค์ฌานทั้ง ๕ นั้น ถึงแม้ว่าจิตเตกัคคตาจะมิได้ทรงแสดงไวีในพระบาลี 
ที่ว่า สวิตกก 0 สวิจารํ เป็นต้นนั้นก็ตาม แม้กระนั้น จิตเตกัคคตาก็จัดเข้าเป็นองค์ฌาน 
องค์หนึ่งเหมือนกัน เพราะเหตุที่ทรงเทศนาไวีในคัมภีร์วิภังค์ว่า วิตก วิจาร ปีติ สุข 
และ จิตเตกัคคตา ซื่อว่า ฌาน ๑ ดังนี้อธิบายว่า การที่พระผู้มีพระภาคทรงเทศนาพระ 
บาลีไวิโดยนัยมีอาทิว่า สวิตกก 0 สวิจารํ ด้วยข้อพระพุทธาธิบายอย่างใด ก็เป็นอันว่า 
ข้อพระพุทธาธิบายนั้น พระองค์ทรงประกาศแสดงไขไว้แล้วว่า จิตเตกัคคตา 
ดังนี้ ในคัมภีร์วิภังค์นั้น ฉะนั้น นักศึกษาอย่าพึงเข้าใจเขวไปว่า จิตเตกัคคตา นั้น 
ท่านไม่ได้ทรงถือเอาในพระบาลีที่แสดงถึงฌานนั้น ด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายมีความสงบ ๓ สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๑๐ 

[๗๕] ก็แหละ ในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวสังเขปไว้ว่า มีความงาม ๓ สมบูรณ์ด้วย 
ลักษณะ ๑๐ นั้น มีอรรถาธิบายโดยพิสดารดังต่อไปนี้:- 

นักศึกษาพึงทราบความงาม ๓ อย่างของปฐมฌาน ด้วยอำนาจความงามในเบื้อง 
ต้น ๑ ความงามในท่ามกลาง ๑ และความงามในที่สุด ๑ และพึงทราบความ 
สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๑๐ ประการของปฐมฌาน ด้วยอำนาจลักษณะของความงาม 
ในเบื้องต้น ความงามในท่ามกลาง และความงามในที่สุดเหล่านี้นั้นนั้นแล 

ในการแสดงถึงความงามและลักษณะแห่งความงามของปฐมฌานนั้นมีคำพระบาลี 
รับรองไว้ดังนี้ 


ความงาม ๓ ประการ 

ความบริสุท!)แห่งปฏิปทา เป็นความงามในเบื้องต้นของปฐมฌาน ความเจริญ 
ได้ที่แห่งอุเบกขา เป็นความงามในท่ามกลางของปฐมฌาน และความร่าเริงใจ เป็น 
ความงามในที่สุดของปฐมฌาน 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๖๙/๔๐๓ 


10-1996 (0203-0300)8 


259 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















๒๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ลักษณะแห่งความงามเบื้องต้น ๓ ประการ 

ถาม - ข้อว่า ความบริสุทธึ๋แห่งปฏิปทา เป็นความงามเบื้องต้นของปฐมฌาน 
นั้น ความงามในเบื้องต้นของปฐมฌาน มีลักษณะเท่าไร ? 

ตอบ - ความงามในเบื้องต้นของปฐมฌาน มี ลักษณะ ๓ ประการ คือ จิตย่อม 
บริสุท!)จากธรรมที่เป็นข้าศึก ๑ เพราะเหตุที่จิตบริสุทธิ้ จิตจึงดำเนินไปสู่สมถนิมิต 
อันเป็นกลาง ๑ เพราะเหตุที่จิตดำเนินไป จิตจึงแล่นตรงไปในสมถนิมิตอันเป็น 
กลางนั้น ๑ 

อาการที่จิตบริสุทธิ้จากธรรมที่เป็นข้าศึก อาการที่จิตดำเนินไปสู่สมถนิมิตอัน 
เป็นกลางด้วยเหตุที่บริสุทธิ้ และอาการที่จิตแล่นตรงไปในสมถนิมิตอันเป็นกลาง 
ด้วยเหตุที่ดำเนินไปแล้วเหล่านี้เป็นลักษณะ ๓ ประการ แห่งความงามในเบื้องต้น 
ของปฐมฌาน ซึ่งมีความบริสุทธิ้แห่งปฏิปทาเป็นความงามในเบื้องต้น ด้วยเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า ปฐมฌานมีความงามในเบื้องต้นและสมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๓ ด้วยประการ 
ฉะนี้ 

ลักษณะแห่งความงามท่ามกลาง ๓ ประการ 

ถาม - ข้อว่า ความเจริญได้ที่แห่งอุเบกขาเป็นความงามในท่ามกลางของ 
ปฐมฌานนั้น ความงามในทำมกลางของปฐมฌานมีลักษณะเท่าไร ? 

ตอบ - ความงามในท่ามกลางของปฐมฌาน มี ลักษณะ ๓ ประการ คือ โยคีบุคคล 
ย่อมเพ่งดูเฉยซึ่งจิตอันบริสุทธิ้แล้ว ๑ ย่อมเพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่ดำเนินไปสู่สมถนิมิตแล้ว ๑ 
ย่อมเพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่ปรากฏเป็นเอกภาพ ๑ แล้ว ๑ 

อาการที่เพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่บริสุทธิ้แล้ว อาการที่เพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่ดำเนินไปสู่สมถนิมิต 
แล้ว และอาการที่เพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่ปรากฏเป็นเอกภาพแล้ว เหล่านี้เป็นลักษณะ ๓ 
ประการแห่งความงามในท่ามกลางของปฐมฌานซึ่งมีความเจริญได้ที่แห่งอุเบกขาเป็น 

๑ คำว่า เอก ตฺตํ ที่แปลว่า ความเป็นหนึ่งของจิต หรือความเป็นเอกภาพนั้น หมายเอาจิตที่บรรลุถึงอัปปนา 
พร้อมทั้งสัมปยุตธรรม จิตที่เป็นอัปปนาแล้วย่อมมีอารมณ์อันเดียว จึงเรียกว่า เอกภาพ 


10-1996 (0203-0300)8 


260 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๖ ๑ 


ความงามในท่ามกลาง ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า ปฐมฌานมีความงามในท่ามกลางและ 
สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๓ ด้วยประการฉะนี้ 


ลักษณะแห่งความงามในที่สุด ๔ ประการ 

ถาม - ข้อว่า ความร่าเริงใจ เป็นความงามในที่สุดของปฐมฌานนั้น ความงาม 
ในที่สุดของปฐมฌาน มีลักษณะเท่าไร ? 

ตอบ - ความงามในที่สุดของปฐมฌานมีลักษณะ ๔ ประการ คือ ความร่าเริงใจ 
เพราะผลที่ธรรมทั้งหลายซึ่งเกิดในฌานจิตนั้นไม่ล่วงลาก 1 าเกินกัน ๑ ความร่าเริงใจ 
เพราะผลที่อินทรีย์ทั้งหลายมีรสเป็นอันเดียวกัน ๑ ความร่าเริงใจเพราะผลที่ทำให้ 
วีริยะอันสมควรแก , อินทรีย์ทั้งหลายบังเกิดขึ้น ๑ ความร่าเริงใจเพราะผลที่ได้อาเสวน- 
ปัจจัย ๑ 

อาการเหล่านี้เป็นลักษณะ ๔ ประการแห่งความงามในที่สุดของปฐมฌาน 
ซึ่งมีความร่าเริงใจเป็นความงามในที่สุด ด้วยเหตุนั้น จึงเรียกว่า ปฐมฌาน มีความ 
งามในที่สุดและสมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๔ ด้วยประการฉะนี้แล ๑ 


มติวัดอภัยคิรีวิหาร ๒ 

ในความงาม ๓ อย่างนั้น อุปจารสมาธิพร้อมทั้งธรรมเครื่องปรุงแต่ง คือ 
บริกรรมในอาวัชชนะต่าง ๆ ชื่อว่า ปฏิปทาวิสุทธิ ความบริสุทธึ๋แห่งปฏิปทา 
อัปปนาสมาธิ ชื่อว่าความเจริญได้ที่แห่งอุเบกขา ปัจจเวกขณะ คือการพิจารณา 
ฌานที่ได้บรรลุแล้ว ชื่อว่า ความร่าเริงใจ อธิบายนี้ท่านอาจารย์ทั้งหลายชาววัด 
อภัยคิรีวิหาร พรรณนาไว้ 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) อา®/๑๕๘/๒๔๗ 

๒ วัดอภัยคิรีวิหารนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในประเทศลังกาในสมัยนั้น 


10-1996 (0203-0300)8 


261 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















๒๖๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

มติในปฏิสัมภิทามรรค 

แต่เพราะเหตุที่ในพระบาลีแห่งปฏิสัมภิทามรรค ท่านแสดงไว้ว่า จิตที่ถึงเอกภาพ 
แล้ว จึงจะเป็นอันแล่นไปสู่ความบริสุทธิแห่งปฏิปทา จึงเป็นอันเจริญได้ที่แล้ว 
ด้วยอุเบกขา และจึงจะเป็นอันร่าเริงแล้วด้วยญาณ ดังนี้ ฉะนั้น นักศึกษาพึง 
เข้าใจว่า ความบริสุทธึ๋แห่งปฏิปทาจะมีได้ก็ด้วยอำนาจที่มาถึงภายในอัปปนาสมาธิ 
เท่านั้น ความเจริญได้ที่แห่งอุเบกขาจะมีได้ด้วยการทำกิจของตัตรมัชฌัตตุเบกขา 
และความร่าเริงใจจะมีได้ด้วยอำนาจความสำเร็จแห่งการทำกิจของญาณอันทำให้ 
ผ่องใส โดยยังภาวะที่ธรรมทั้งหลายไม่ล่วงลํ้ากันเป็นต้นให้สำเร็จ (หมายความว่า 
อรรถาธิบายของพวกอาจารย์วัดอภัยคิรีวิหารผิดจากพระบาลีปฏิสัมภิทามรรค) 

ถาม - ข้อนี้ มีอรรถาธิบายอย่างไร ? 

ตอบ - มีอรรถาธิบายว่า ในวาระที่อัปปนาสมาธิเกิดขึ้น จิตจึงจะบริสุทธึ๋จาก 
กลุ่มกิเลสคือนิวรณ์อันเป็นข้าศึกของฌานนั้น เพราะจิตเป็นสภาพที่บริสุทธิ้แล้ว จึง 
จะหลีกเว้นจากนิวรณ์เครื่องกั้น ดำเนินไปสู่สมถนิมิตอันเป็นกลาง สมถนิมิตอันเป็น 
กลางนั้นได้แก่อัปปนาสมาธิที่เป็นไปโดยสมํ่าเสมอนั้นเอง 

อธิบายความบริสุทธแห่งปฏิปทา 

ก็แหละ จิตดวงก่อน ๑ ซึ่งเป็นอบันดรปัจจัยแก , อัปปนาจิตนั้น ได้แก่โคตรภูจิต 
กำลังเข้าไปสู่ภาวนาที่แท้ ๒ ชื่อว่า ดำเนินไปสู่สมถนิมิตอันเป็นกลาง ด้วยนัยที่แปรไป 
แห่งสันตติเพียงอันเดียว เพราะจิตดำเนินไปด้วยอาการอย่างนี้ ชื่อว่า แล่นไปใน 
สมถนิมิตนั้นด้วยการดำเนินเข้าสู่ภาวะที่แท้ นักศึกษาพึงเข้าใจถึงความบริสุทธิ้แห่ง 
ปฏิปทาอันให้สำเร็จอาการที่บริสุทธิ้จากอันตรายเป็นต้นซึ่งมีอยู่ในจิตดวงก่อนแห่ง 
อัปปนา'จิต ด้วยอำนาจที่มาถึงในอุปปาทขณะแห่งปฐมฌาน ด้วยประการฉะนี้ก่อน 


๑ คำว่า ปุ ริมจิตตํ ที่แปลว่าจิตดวงก่อนนั้น หมายเอาโคตรภูจิต ซึ่งเกิดในอัปปนาวิถี ก่อนอัปปนาจิตชั่วขณะ 
จิตหนึ่ง 

๒ ศัพท์ว่า ตถตฺถํ ที่แปลว่า สู่ภาวะที่แท้นั้น ได้แก่จิตที่ดำเนินไปสู่ภาวะที่ตั้งมั่นด้วยอำนาจอัปปนาสมาธิ 


10-1996 (0203-0300)8 


262 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๖๓ 


อธิบายความเจริญได้ที่แห่งอุเบกขา 

แหละเมื่อจิตนั้นบริสุทธิ้แล้วอย่างนี้ โยคีบุคคลก็ไม่ทำความขวนขวายในอันที่จะ 
ทำจิตให้บริสุทธิ้อีก เพราะไม'มีสิ่งที่จะต้องทำให้บริสุทธิ้ ชื่อว่า ย่อมเพ่งดูเฉยซึ่งจิต 
อันบริสุทธึ๋แล้ว เมื่อจิตดำเนินไปสู่สมถนิมิตด้วยการเข้าลู่สภาวะที่สงบ โยคีบุคคลก็ 
ไม่ทำความขวนขวายในอันที่จะทำให้จิตตั้งนั้นอีก ชื่อว่า ย่อมเพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่ดำเนิน 
ไปสู่สมถนิมิตแล้ว และเมื่อฌานจิตนั้น ละความคลุกคลีด้วยกิเลสเข้าไปตั้งอยู่โดย 
ความเป็นเอกภาพ โดยภาวะที่ดำเนินไปสู่สมถนิมิตแล้วนั้นแล โยคีบุคคลก็ไม , 
ทำความขวนขวายในอันที่จะทำให้จิตปรากฏเป็นเอกภาพอีก ชื่อว่า ย่อมเพ่งดูเฉยซึ่ง 
จิตที่ปรากฏเป็นเอกภาพแล้ว 

นักศึกษาพึงเข้าใจถึงความเจริญได้ที่ของอุเบกขา ด้วยอำนาจการทำกิจของ 
ตัตรมัชฌัตตุเบกขา ด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายความร่าเริงใจ 

แหละอาการทั้งหลาย คือ เมื่อฌานจิตเจริญได้ที่แล้วด้วยอุเบกขาอย่างนี้ 
ธรรมที่เนื่องเป็นคู่กันคือสมาธิกับปัญญาซึ่งเกิดแล้วในฌานจิตนั้น เป็นไปไม่เาาเกิน 
ซึ่งกันและกัน ๑ อินทรีย์ทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้น เป็นไปมีรสเป็นอันเดียวกันด้วย 
วิมุตติรส เพราะหลุดพ้นจากกิเลสนานาชนิด ๑ โยคีบุคคลนั้นทำวีริยะอันควรแก , 
ธรรมเหล่านั้นคือสมควรแก่ภาวะที่ธรรมเหล่านั้นไม่กํ้าเกินกันและมีรสเป็นอันเดียวกัน 
ให้เป็นไปอยู่ ๑ การเสพอารมณ์ของฌานจิตนั้นเป็นไปในขณะนั้น ๑ (กังคขณะ) ๑ 
โดยเหตุที่อาการทั้งหมดนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้ว เพราะโยคีบุคคลเห็นโทษและอานิสงส์ 
นั้น ๆ ในความเศร้าหมองและความผ่องแผ้วของภาวนาด้วยญาณ จึงได้ร่าเริงใจแล้ว 
ทำ'ให้จิตบ'ริสุทธิ้ผ่องใสแล้ว ด้วยประการนั้น ๆ ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวไว้ว่า 
นักศึกษาพึงเข้าใจว่า... ความร่าเริงใจจะมีได้ก็ด้วยอำนาจความสำเร็จแห่งการทำกิจ 
ของญาณให้ผ่องใส โดยยังภาวะที่ธรรมทั้งหลายไม่กํ้าเกินกันเป็นต้นให้สำเร็จ 


๑ คำว่า ในขณะนั้น หมายเอาภังคขณะของฌานจิต กล่าวคือ ขณะใหญ่ของฌานจิต ๑ ขณะนั้นแบ่งเป็น 
ขณะเล็ก ๓ ขณะ คือ อุปปาทขณะ ๑ ฐิติขณะ ๑ กังคขณะ ๑ การที่ฌานจิตเสพอารมณ์นั้น ย่อมเสพ 
แต่ฐิติขณะไปถึงภังคขณะ คำว่าขณะในที่นี้จึงหมายเอาภังคขณะ 


10-1996 (0203-0300)8 


263 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















1=9๖๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ญาณปรากฏชัดด้วยอุเบกขา 

เพราะในภาวนาจิตนั้น ญาณย่อมปรากฏด้วยอำนาจอุเบกขาเหมือนอย่างที่ 
ท่านกล่าวไวิในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า โยคีบุคคลย่อมเพ่งดูเฉยซึ่งจิตที่ตนประคอง 
ไว้อย่างนั้นเป็นอย่างดี ปัญญินทรีย์ย่อมมีประมาณยิ่ง ด้วยอำนาจอุเบกขา ด้วย 
อำนาจปัญญา จิตย่อมหลุดพ้นจากกิเลสอันมีสภาวะต่าง ๆ ด้วยอำนาจอุเบกขา 
ปัญญินทรีย์ย่อมมีประมาณยิ่งด้วยอำนาจความหลุดพัน คือ ศรัทธาคับปัญญาและ 
วีริยะกับสมาธิ และด้วยอำนาจปัญญา ย่อมมีรสเป็นอันเดียวกันคือ ทำกิจเท่ากัน 
เพราะผลที่มีรสเป็นอันเดียวกัน จึงชื่อว่า ภาวนา ๑ 

ฉะนั้น ความร่าเริงใจอันเป็นกิจแห่งญาณ ท่านจึงกล่าวว่าเป็นความงามในที่สุด 

ฉะนี้ 


อธิบายปฐมฌานปฐวีกสิณ 

บัดนี้ จะอรรถาธิบายในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า ปฐมฌานปฐวีกสิณย่อม 
เป็นอันโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้ว ต่อไป 

ที่ชื่อว่า ปฐม ซึ่งแปลว่า ที่หนึ่ง เพราะเป็นลำดับแห่งการคำนวณ ที่ชื่อว่า 
ปฐม เพราะว่า เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ดังนี้ก็’ได้ 

ที่ชื่อว่า ฌาน เพราะเพ่งอารมณ์ อีกอย่างหนึ่ง ที่ชื่อว่า ฌาน เพราะเผาธรรม 
อันเป็นข้าศึกมีนิวรณ์เป็นต้น 

แหละมณฑลแห่งดินคือวงกลมแห่งดิน เรียกว่า ปฐวีกสิณ ด้วยความหมายว่า 
ดินทั้งสิ้น ๒ นิมิต ที่ได้เพราะอาศัยปฐวีกสิณนั้นก็ชื่อว่า ปฐวีกสิณ ฌานที่ได้นิมิต- 
ปฐวีกสิณ ก็เรียกว่า ปฐวีกสิณ ใน ๒ อย่างนั้น นักศึกษาพึงทราบว่า ฌานปฐวีกสิณ 
ประสงค์เอาในอรรถาธิบายนี้ (มิใช่นิมิตปฐวีกสิณ) ข้าพเจ้าหมายเอาฌานปฐวีกสิณ 
นั้น จึงได้กล่าวไว้ว่า ปฐมฌานปฐวีกสิณย่อมเป็นอันโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้ว 
ด้วยประการฉะนี้ 


๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๐๑/๓'๒๙ 

๒ คำว่า กสิณ หมายความว่า ทั้งปวง ทั้งสิ้น หรือ ทั่วทั้งหมด อธิบายว่าต้องใช้ตาจับเอาทั่วมณฑลแห่ง กสิณ 
ทั่งหมด 


10-1996 (0203-0300)8 


264 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๖๕ 


ต้องจำอาการที่บรรลุฌานไว้ให้แม่นยำ 

[๗๖] ก็แหละ เมื่อได้บรรลุปฐมฌานอย่างนี้แล้ว อันโยคีบุคคลนั้นพึงกำหนด 
สังเกตอาการทั้งหลายขณะที่ได้บรรลุไวีให้แม่นยำ เหมือนนายขมังธนูผู้ยิงขนทราย 
และเหมือนดังพ่อครัว 

เปรียบเหมือนนายขมังธนูยิงขนทราย 

อธิบายว่า เหมือนนายขมังธนูผู้ชาญฉลาด ประกอบกรรมในการยิงขนทราย 
เมื่อยิงถูกขนทรายในวาระใด เขาจะพึงกำหนดสังเกตอาการที่ยันเท้า อาการแห่ง 
คันธนู อาการแห่งสายธนู และอาการแห่งลูกธนู ในวาระนั้นไว้อย่างแม่นยำว่า เรา 
ยืนท่านี้ จับคันธนูท่านี้ ขึ้นสายธนูอย่างนี้ วางลูกธนูอย่างนี้ แล้วจึงยิงขนทราย 
จำเดิมแต่นั้น เขายังอาการเหล่านั้นให้ถึงพร้อมอยู่ด้วยประการนั้นนั้นแหละ ย่อมยิง 
ถูกขนทรายอย่างไม่ผิดพลาดเลยฉันใด แม้อันโยคีบุคคลนี้ ก็ฉันเดียวกันนั้นแล คือ 
เธอพึงกำหนดสังเกตกิริยาอาการทั้งหลายมีอาการอันเป็นที่สบายเป็นต้นเหล่านี้ว่า 
เราบริโภคอาหารชนิดนี้ คบหาสมาคมบุคคลเห็นปานนี้ จึงได้บรรลุปฐมฌานนี้ ใน 
เสนาสนะชนิดนี้ ด้วยอิริยาบถอย่างนี้ในเวลาเช่นนี้ 

ครั้นสังเกตจดจำอาการไวได้อย่างนี้แล้ว แม้เมื่อสมาธิขั้นอ่อน ๆ นั้น เสื่อม 
หายไป โยคีบุคคลนั้น จักสามารถเพื่อที่จะทำอาการเหล่านั้นให้ถึงพร้อมแล้ว 
ทำสมาธินั้นให้กลับเกิดขึ้นอีกได้ หรือจักสามารถเพื่อที่จะทำสมาธิที่ยังไม่คล่องแคลำ 
ให้คล่องแคล่วกลับเป็นอัปปนาสมาธิบ่อย ๆ โดยไม่ลำบากเลย 

เปรียบเหมือนพ่อครัว 

อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนพ่อครัวทำการเลี้ยงอาหารเจ้านาย คอยสังเกต 
อาการนั้น ๆ ที่เจ้านายชอบบริโภคไว้เป็นอย่างดี แต่นั้น ก็พยายามเตรียมจัด 
เฉพาะแต่สิ่งที่เจ้านายชอบใจเท่านั้นเข้าไปให้ เขาย่อมจะเป็นผู้มีส่วนได้รับรางวัล ฉันใด 
แม่โยคีบุคคลนี้ก็ฉันเดียวกันนั้นเทียว คอยกำหนดจับเอาอาการทั้งหลายมีอาการ 
อันเป็นที่สบายเป็นต้นในขณะที่บรรลุปฐมฌาน แล้วยังอาการเหล่านั้นให้ถึงพร้อม 
อยู่เสมอ ไม่ให้เลอะเลือน เมื่อสมาธินั้นเสื่อมหายไป ก็ย่อมจะได้อัปปนาสมาธิกลับ 


10-1996 (0203-0300)8 


265 


1/5/11,2:08/\1\/เ 


















๒๖๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


คืนมาเสมอ ๆ 

เพราะฉะนั้น อันโยคีบุคคลนั้น จึงจำต้องคอยสังเกตจำอาการทั้งหลาย ในขณะ 
ที่ได้บรรลุปฐมฌานไว้ เหมือนดังนายขมังธนูผู้ยิงขนทรายและเหมือนดังพ่อครัว ข้อนี้ 
สมจริงดังพุทธวจนะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไวิในคัมภีร์ลังยุตตนิกาย มหาวารวรรค 
ซึ่งมีความว่า เ- 


พระบาลีรับสมอ้างข้ออุปมา 

ภิกษุทั้งหลาย เหมือนอย่างว่า พ่อครัวผู้ชำนาญในการทำครัว มีปรีชาญาณ 
ชาญฉลาด ทำการต้อนรับพระราชาหรือมหาอำมาตย์ของพระราชาด้วยอาหาร 
ทั้งหลายนานาชนิด คืออาหารที่มีรสเปรี้ยวบ้าง มีรสขมบ้าง มีรสเผ็ดบ้าง มีรส 
หวานบ้าง มีรสกร่อยบ้าง มีรสไม่กร่อยบ้าง มีรสเค็มบ้าง มีรสจืดบ้าง 

ภิกษุทั้งหลาย พ่อครัวผู้ชำนาญในการทำครัว มีปรีชาญาณชาญฉลาดนั้นแล 
เขาย่อมคอยจับดูอาการของเจ้านายของตนว่า วันนี้เจ้านายของเราชอบอาหารชนิดนี้ 
หรือเจ้านายของเราเอื้อมมือเอาอาหารอย่างนี้หรือเจ้านายของเราหยิบอาหารชนิดนี้มาก 
หรือเจ้านายของเราพูดชมคุณอาหารอย่างนี้ หรือว่าวันนี้เจ้านายของเราชอบอาหาร 
มีรสเปรี้ยว หรือเอื้อมมือเอาแต่อาหารที่มีรสเปรี้ยว หรือชอบหยิบเอาอาหารมีรส 
เปรี้ยวเป็นส่วนมากหรือพูดชมคุณอาหารที่มีรสเปรี้ยว... หรือว่า... พูดชมคุณอาหาร 
ที่มี'รสัจืด 

ภิกษุทั้งหลาย พ่อครัวผู้ชำนาญในการทำครัว มีปรีชาญาณชาญฉลาดนั้นแล 
เขาย่อมได้เครื่องนุ่งห่มด้วย ได้เครื่องบำเหน็จรางวัลด้วย ได้เครื่องบรรณาการด้วย 
ข้อนั้น เพราะมีอะไรเป็นเหตุ ? 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่า พ่อครัวผู้ชำนาญในการทำครัว มีปรีชาญาณชาญฉลาดนั้น 
เขาคอยจับตาดูอาการของเจ้านายของเขาด้วยประการดังกล่าวแล้ว ฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ชำนาญมีปรีชาญาณชาญฉลาดบางรูปในศาสนานี้ 
ก็ฉันเดียวกันนั้นแล คือเธอย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ พิจารณาเห็นเวทนา 
ในเวทนาทั้งหลายอย่ พิจารณาเห็นจิตในจิตอย่ พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอย่ 


10-1996 (0203-0300)8 


266 


1/5/11,2:08/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๖๗ 


เป็นผู้มีค'วามเพียร มีสัมปชัญญะ มีสตินำอภิชฌา ความดีใจ และโทมนัส ความเสียใจ 
ในโลกออกเสียได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ จิตย่อมเป็นสมาธิ 
อุปกิเลสทั้งหลายย่อมหายไป เขาย่อมจ้องจับเอานิมิตนั้นได้ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ชำนาญมีปรีชาญาณชาญฉลาดนั้นแล ย่อมได้การ 
อยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ย่อมได้สติและสัมปชัญญะ ข้อนั้นเพราะมีอะไร เป็นเหตุเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะว่าภิกษุผู้ชำนาญมีปรีชาญาณชาญฉลาดนั้น คอยจ้องจับ 
เอานิมิตแห่งจิตของตนได้เป็นเหตุโดยแทั 3 

พึงรักษาฌานให้ดำรงอยู่ได้นาน ๆ 

แหละเมื่อโยคีบุคคล ทำอาการทั้งหลายให้ถึงพร้อมอยู่ด้วยการคอยจ้องจับเอา 
นิมิตนั้น อัปปนาสมาธิเพียงสำเร็จคืนมาได้อีกเท่านั้น แต่หาได้สำเร็จเป็นการให้ 
ดำรงอยู่ได้นาน ๆ ไม่ ส่วนที่จะให้อัปปนาสมาธิดำรงอยู่ได้นาน ๆ นั้น ย่อมสำเร็จ 
ได้เพราะการชำระล้างธรรมทั้งหลายที่เป็นข้าศึกแก , สมาธิให้สะอาดด้วยดี 

เหตุอยู่ในสมาบัติไม่ได้นาน 

จริงอยู่ ภิกษุใดไม , ได้ข่มกามฉันทนิวรณ์ไว้เป็นอย่างดีด้วยอุบายวิธีมีการ 
พิจารณาเห็นโทษของกามเป็นต้น ไม่ได้ทำความกระวนกระวายทางกายให้สงบลง 
ด้วยดี ด้วยอำนาจทำกายให้สงบ ไม่ได้บรรเทาถีนมิทธนิวรณ์ด้วยดี ด้วยอำนาจ 
มนสิการถึงอารัมภธาตุ คือการปรารภความเพียรเป็นต้น ไม่ได้ถอดถอนออกด้วยดี 
ซึ่งอุทธัจจอุกกุจจนิวรณ์ ด้วยอำนาจมนสิการถึงสมถนิมิตเป็นต้น แม้ธรรมทั้งหลาย 
อันเป็นข้าศึกแก่สมาธิอย่างอื่น ๆ ก็ไม , ได้ชำระล้างให้สะอาดด้วยดีแล้วเข้าสู่ฌาน 
สมาบัติ ภิกษุนั้นย่อมจะออกจากฌานสมาบัติเสียโดยเร็วพลันนั้นเทียว เหมือน 
แมลงภู่ที่เข้าไปยังโพรงที่อยู่อาศัย ซึ่งมิได้ชำระให้สะอาด และเหมือนพระราชาที่ 
เสด็จเข้าไปสู่พระราชอุทยานที่สกปรก ย่อมไม่สามารถที่จะทรงทนอยู่ได้นาน 


๑ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๓๗๔/๒'๒๑-๒'๒๒ 


10-1996 (0203-0300)8 


267 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















๒๖๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เหตุให้อยู่ในสมาบัติได้นาน 

ส่วนภิกษุใด ชำระธรรมทั้งหลายอันเป็นข้าศึกแก่สมาธิให้สะอาดด้วยดีเสียก่อน 
แล้วจึงเข้าสู่ฌานสมาบัติ ภิกษุนั้นย่อมจะอยู่ได้ภายในแห่งสมาบัตินั่นแล แม้ 
ตลอดกาลอันเป็นส่วนแห่งวันทั้งสิ้นทีเดียว เหมือนแมลงภู่ที่เข้าไปยังโพรงที่อยู่อาศัย 
ซึ่งได้ชำระให้สะอาดแล้วเป็นอย่างดี และเหมือนพระราชาเสด็จเข้าไปสู่พระราช 
อุทยานที่สะอาดเป็นอย่างดี ฉะนั้น 

ด้วยเหตุนั้น ท่านโบราณาจารย์จึงได้ประพันธ์สุภาษิตไว้ ซึ่งมีความว่า:- 

โยคีบุคคล พึงกำจัดปัดเป่าเสียซึ่งความพอใจในกาม 
ทั้งหลาย ๑ ความเคียดแค้น ๑ ความพึงซ่าน ๑ ความ 
เซื่องซึม ๑ และความสงสัยเป็นที่ ๕ แล้วพึงมีใจปราโมช 
ซึ่งเกิดแต่ความสงัดจากนิวรณกิเลส อภิรมย์ซมชื่นอยู่ใน 
ฌานนั้น เหมือนพระราชาที่เสด็จเข้าไปสู่พระราชอุทยาน 
ที่สะอาดตลอดสุดบริเวณ ย่อมทรงอภิรมย์ชมชื่นอยู่ใน 
พระราชอุทยานนั้น ฉะนั้น 

เพราะเหตุฉะนั้น อันโยคีบุคคลผู้ใคร่จะให้ฌานนั้นดำรงอยู่ได้นาน ๆ ก็จงชำระ 

ธรรมทั้งหลายอันเป็นข้าศึกแก , สมาธิมีกามฉันทนิวรณ์เป็นต้นให้สะอาด แล้วจึงเข้าส่ 

1 ' 1 ' ะ. . 5 ณ์ 

ฌานสมาบัติบันเถิด 

การขยายปฏิภาคนิมิต 

อีกประการหนึ่ง โยคีบุคคลผู้ฌานลาภีนั้น พึงขยายปฏิภาคนิมิตตามที่ได้ 
มาแล้ว ทั้งนี้ เพื่อความเจริญไพบูลย์แห่งสมาธิภาวนา ภูมิที่จะขยายปฏิภาคนิมิต 
นั้นมี ๒ ภูมิ ได้แก่ อุปจาร ภูมิ หรือ อัปปนา ภูมิ กล่าวคือ โยคีบุคคลบรรลุถึง 
อุปจารภูมิแล้วขยายปฏิภาคนิมิตนั้นก็ได้บรรลุถึงอัปปนาภูมิแล้วขยายปฏิภาคนิมิตนั้น 
ก็ได้ แต่ที่จริงแล้ว จะพึงขยายได็ในฐานะอันเดียว ด้วยเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าว 
ไว้ว่า พึงขยายปฏิภาคนิมิตตาม ที่ ได้มาแล้ว ฉะนี้ 


10-1996 (0203-0300)8 


268 


1/5/11,2:08/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๖๙ 


วิธีขยายปฏิภาคนิมิต 

[๗๗] แนวทางแห่งการขยายปฏิภาคนิมิตนั้น ดังต่อไปนี้ อันโยคีบุคคลอย่าได้ 
ขยายปฏิภาคนิมิตนั้น ด้วยวิธีที่ขยายของบาตร วิธีขยายของขนม วิธีขยายของ 
ข้าวสุก วิธีขยายของเถาวัลย์ และวิธีขยายของผ้า ๑ พึงกะกำหนดประมาณแห่งนิมิต 
ตามที่ได้มานั้นด้วยใจไว้ก่อนว่า ประมาณ ๑ นิ้ว ๒ นิ้ว ๓ นิ้ว ๔ นิ้วโดยลำดับ 
แล้วจึงขยายไปเท่าที่กะกำหนดไว้เหมือนอย่างชาวนากะกำหนดสถานที่ซึ่งจะไถไว้ 
ด้วยไถก่อน แล้วจึงไถเนื้อที่ภายในที่กำหนดไว้ แหละอีกประการหนึ่ง เหมือนภิกษุ 
สงฆ์จะผูกสีมา กำหนดนิมิตทั้งหลายไว้ก่อนแล้วจึงผูกภายหลัง ฉะนั้น เมื่อไม่ได้ 
กะกำหนดเสียก่อนแล้วอย่าเพิ่งขยาย ครั้นกะกำหนดขยายไปได้ขนาด ๔ นิ้วแล้ว 
แต่นั้นพึงขยายออกไปด้วยกำหนดเอาชั่วคืบหนึ่ง ศอกหนึ่ง ชั่วหน้ามุขหนึ่ง บริเวณ 
หนึ่ง ชั่ววัดหนึ่ง หรือชั่วเขตหมู่บ้านหนึ่ง ชั่วตำบลหนึ่ง ชั่วอำเภอหนึ่ง ชั่วจังหวัดหนึ่ง 
ชั่วประเทศหนึ่ง และชั่วมหาสมุทรหนึ่ง หรือพึงกำหนดขยายเขตออกไปชั่วจักรวาล 
หนึ่ง หรือแม้กว้างใหญ่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ได้ 

เปรียบเหมือนลูกนกหงส์ 

เหมือนอย่างลูกนกหงส์ประเภทที่มีกำลังเร็วนับแต่เวลาที่ขนปีกทั้งหลายงอกขึ้น 
เต็มที่แล้ว มันฟิกบินโฉบขึ้นไปคราวละเล็กละน้อยก่อน ครั้นฟิกให้ชำนิชำนาญแล้ว 
ย่อมบินไปถึงที่ใกลโลกพระจันทร์โลกพระอาทิตย์ก็ได้โดยลำดับ ฉันใด ภิกษุผู้ฌาน 
ลาภีก็ฉันเดียวกันนั้นเทียว คือ เมื่อกำหนดขยายนิมิตออกไปโดยนัยที่กล่าวแล้ว 
ย่อมขยายออกไปจนถึงจักรวาลหนึ่งเป็นกำหนด หรือแม้ขยายให้กว้างใหญ่ยิ่งขึ้นไป 
กว่านั้นก็ได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ ปฏิภาคนิมิตนั้นย่อมจะปรากฏแก่เธอในที่ขยายไปแล้ว 
นั้น ๆ เหมือนหนังโคตัวผู้ที่ถูกเกี่ยวไว้ด้วยขอตั้งร้อยอัน ณ ตรงที่ดอนที่สุ่มแห่งแผ่นดิน 
ตรงที่คดโค้งแห่งแม่นั้า และตรงที่ลดหลั่นแห่งภูเขา 


๑ อธิบายว่า การขยายบาตรให้โต... หรือการขยายผ้าที่ทอให้ยาวนั้น มิได้กำหนดไว้ก่อน ย่อมขยายไปเอง 
ตามวิสัยของแต่ละอย่าง หรือเท่าที่จะขยายไปได้ 


10-1996 (0203-0300)8 


269 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















๒๗๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ต้องทำให้ชำนาญด้วยวสี ๕ 

ก็แหละโยคีบุคคลผู้แรกทำกัมมัฏฐานซึ่งได้บรรลุปฐมฌานในเพราะปฏิภาคนิมิต 
นั้น ต้องฟิกการเข้าฌานให้มาก ๆ แต่อย่าพิจารณาองค์ฌานให้มาก เพราะเมื่อ 
พิจารณามากองค์ฌานทั้งหลายก็จะปรากฏเป็นสภาวะที่หยาบมีกำลังน้อย และ 
เพราะเหตุปรากฏด้วยอาการอย่างนั้น องค์ฌานเหล่านั้นก็จะถึงซึ่งความเป็นปัจจัย 
แก , ความขวนขวายเพื่อภาวนาเบื้องสูงขึ้นไปเสีย เมื่อเธอสาละวนขวนขวายอยู , ในฌาน 
ที่ยังไม่คล่องแคล่ว เธอก็จะเสื่อมจากปฐมฌานที่ได้บรรลุแล้วด้วย จะไม่สามารถเพื่อ 
ที่จะบรรลุซึ่งทุติยฌานด้วย 

พระบาลีรับสมอ้าง 

เพราะฉะนั้น พระผู้มีพ'ระภา คจึงทรง เท ศนาไว้ว่า:- 

เปรียบเหมือนแม่โคโง่ไม่ชำนาญภูเขา 

ภิกษุทั้งหลาย เหมือนอย่างแม่โคที่ชอบเที่ยวไปตามภูเขา ตัวที่โง่ไม่ชำนาญไม่รู้ 
เขตที่หากิน ไม่ฉลาดเพื่อท่องเที่ยวไปตามภูเขาอันไม่เรียบราบ แม่โคนั้น จะพึงคิด 
อย่างนี้ว่า ทำอย่างไรหนอเราจะพึงไปทิศที่ยังไม่เคยไป จะพึงได้กัดกินหญ้าที่ยังไม่ 
เคยกัดกิน จะพึงได้ดื่มนั้าที่ยังไม่เคยดื่ม ครั้นแล้วมันยังไม่ทันได้เหยียบเท้าหน้าไว่ให้ 
ได้ที่ดีเสียก่อนแล้วยกเท้าหลังขึ้น มันก็จะไม , พึงไปถึงทิศที่ตนไม่เคยไป ไม่พึงได้กัดกิน 
หญ้าที่ตนยังไม , เคยกัดกิน และไม่พึงได้ดื่มนั้าที่ตนยังไม่เคยดื่ม มิหนำซํ้า มันยังไม่พึง 
กลับคืนมาโดยสวัสดียังสถานที่เติมที่มันยืนคิดอยู่ว่า ทำอย่างไรหนอ เราจะพึงไปถึง 
ทิศที่ยังไม่เคยไป จะพึงได้กัดกินหญ้าที่ยังไม่เคยกัดกิน จะพึงได้ดื่มนั้าที่ยังไม่เคยดื่ม 
ฉะนี้ด้วย ข้อนั้นเพราะมีอะไรเป็นเหตุเล่า ? 

ภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุว่า แม่โคที่ชอบเที่ยวไปตามภูเขานั้น มันโง่ มันไม่ 
ชำนาญ มันไม่รู้จักเขตที่หากิน มันไม่ฉลาดเพื่อที่จะท่องเที่ยวไปตามภูเขาอันไม , เรียบราบ 
โดยแท้ ฉันใด 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุบางรูปในศาสนานี้ก็ฉันเดียวกันนั้นเทียว คือเป็น 
คนโง่เพราะไม่ได้ส้องเสพสมถนิมิต เป็นคนไม่ชำนาญ เพราะไม่ทำสมาธิให้เจริญขึ้น 
เป็นคนไม่รู้จักขอบเขต เพราะไม่หมั่นทำให้มาก และเป็นคนไม่ฉลาดเพื่อที่จะบรรลุ 


10-1996 (0203-0300)8 


270 


1/5/11,2:08/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๗๑ 


ซึ่งปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร มีปีติและสุขอันเกิดแต่ความสงัดอยู่ เพราะสงัดแล้ว 
แน่นอนจากกามทั้งหลาย เพราะสงัดแล้วแน่นอนจากอกุศลธรรมทั้งหลาย ภิกษุนั้น 
ไม่ได้ส้องเสพนิมิตนั้น ไม , ทำนิมิตนั้นให้เจริญขึ้น ไม , ทำให้มาก ๆ เข้า ไม่ทำให้ตั้งอยู่ 
ด้วยดี ถึงเธอจะมีความคิดอย่างนี้ว่า ทำอย่างไรหนอ เราจะพึงบรรลุถึงซึ่งทุติยฌาน 
อันเป็นภายใน ประกอบด้วยความเลื่อมใสแห่งใจ มีภาวะที่ใหัธรรมอันประเสริฐเกิดขึ้น 
ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกวิจารสงบไปแล้ว มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ 
เธอก็ไม่สามารถเพื่อที่จะบรรลุถึงซึ่งทุติยฌาน... นั้นได้ ถึงเธอจะมีความคิดขึ้นอย่าง 
นี้ว่าทำอย่างไรหนอ เราจะพึงบรรลุถึงซึ่งปฐมฌาน อันมีวิตก มีวิจาร มีปีติและ 
สุขซึ่งเกิดแต่ความสงัดอยู่ เพราะสงัดแล้วแน่นอนจากกามทั้งหลาย เพราะสงัดแล้ว 
แน่นอนจากอกุศลธรรมทั้งหลาย เธอก็ไม่สามารถเพื่อที่จะบรรลุถึงซึ่งปฐมฌาน ... นั้นได้ 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้พลัดตกเสียแล้วจากฌานทั้ง ๒ เป็นผู้ 
เสื่อมสูญแล้วจากฌานทั้ง ๒ เปรียบเหมือนแม่โคที่ชอบเที่ยวไปตามภูเขา ซึ่งเป็น 
สัตว 6 โง่ไม่ชำนาญ ไม่รู้จักขอบเขตที่หากิน ไม่ฉลาดเพื่อท่องเที่ยวไปตามภูเขาอันไม่ 
เรียบราบนั้น ๑ 

เพราะเหตุฉะนี้ อันโยคีบุคคลนั้นจำต้องเป็นผู้สั่งสมวสีคือความสามารถด้วย 
อาการ ๕ อย่าง ในปฐมฌานนั้นนั้นเทียวเสียก่อน 


วสี ๕ อย่าง 

[๗๘] ในการสั่งสมวสีนั้น วสีมี ๕ อย่างดังนี้คือ 


๑. อาวัชซนวสี 

๒. สมาปัชชนวสี 
๓. อธิฏฐานวสี 
๔. วุฏฐานวสี 
๔. ปัจจเวกขณวสี 


ความสามารถในการพิจารณาองค์ฌานด้วยมโนทวารา- 
วชชนจิต 

ความสามารถในการเข้าฌาน 
ความสามารถในการเข้าฌานดำรงอยู่ตามกำหนด 
ความสามารถในการออกจากฌานตามกำหนด และ 
ความสามารถในการพิจารณาองค์ฌานด้วยชวนจิต 


๑ ดูเทียบ อง.. นวก. (ไทย) ๒๓/๓๕/๕๐๓-๕๐๔ 


10-1996 (0203-0300)8 


271 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















๒๓)๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ฌานลาภีบุคคล ย่อมสามารถพิจารณาปฐมฌาน ตามที่ตนปรารถนาตลอด 
เวลาที่ต้องการ และในการพิจารณานั้นไม่มีความชักช้าเฉื่อยชา ดังนั้น จึงเรียกว่า 
อาวัชชนวสี ความสามารถในการพิจารณาองค์ฌาน ฌานลาภีบุคคลย่อมสามารถ 
เข้าปฐมฌานได้ตามที่ตนปรารถนาทุกครั้งตลอดเวลาที่ต้องการ และในการเข้านั้น 
ก็ไม่มีความชักช้าเฉื่อยชา ดังนั้น จึงชื่อว่า สมาปัชชนวสี ความสามารถในการเข้า 
ฌาน แม้ วสี ๓ ที่เหลือ นักศึกษาก็พึงขยายความให้พิสดารโดยทำนองเดียวกันนี้ 

อรรถาธิบายวสี ๕ อย่าง 

ก็แหละ ในวสี ๕ อย่างนั้น มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้:- 

๑. อธิบาย อาวัชชนวสี 

ขณะเมื่อฌานลาภีบุคคลออกจากปฐมฌานแล้ว พิจารณาถึงองค์ฌานที่ ๑ 
คือวิตกนั้น ชวนจิตทั้งหลายซึ่งมีวิตกเป็นอารมณ์นั้นแลย่อมแล่นไป บางบุคคลก็ ๔ 
ขณะ บางบุคคลก็ ๕ ขณะ ต่อจากมโนทวาราวัชชนจิตที่ตัดภวังค์เกิดขึ้นนั้น กัดนั้น 
ภวังคจิต ก็เกิดขึ้น ๒ ขณะ ต่อจากภวังคจิตนั้น มโนทวาราวัชชนจิตมีวิจารเป็น 
อารมณ์ก็เกิดขึ้นต่อไปอีก ชวนจิตทั้งหลายซึ่งมีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล ก็เกิดขึ้นต่อจาก 
มโนทวาราวัชชนะนั้น กาลใด ที่ฌานลาภีบุคคลสามารถส่งจิตไปพิจารณาในองค์ 
ฌานทั้ง ๕ ติดต่อกันดังกล่าวมา นี้ กาลนั้นชื่อว่า อาวัชชนวสี ย่อมสำเร็จแก , เธอ 
แหละอาวัชชนวสีที่กล่าวมานี้ ที่จัดเป็นวสีชั้นสูงถึงขั้นสุดยอด ย่อมมีได้แต่ใน 
ขณะที่พระผู้มีภาคทรงแสดงพระยมกปาฏิหาริย์ หรือในขณะที่เป็นที่บังเกิดขึ้นแห่ง 
อาวัชชนวสีอย่างฉับพลันของท่านพระธรรมเสนาบดีสารีปุตตะเป็นต้น นอกเหนือไป 
จากนั้นแล้ว อาวัชชนวสีที่รวดเร็วฉับพลันเช่นนี้หามีไม่ 

๒. อธิบาย สมาปัชชนวสี 

แหละความสามารถในการเข้าฌานได้อย่างฉับพลัน เหมือนในการที่ท่านพระ 
มหาโมคคัลลานะทรมานพญาบันโทปบันทนาคราช ชื่อว่า สมาปัชชน วสี 


10-1996 (0203-0300)8 


272 


1/5/11,2:08/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๗๓ 


๓. อธิบาย อธิฏฐานวสี 

ความสามารถเพื่อที่จะทำให้ฌานดำรงอยู่ได้ ชั่วขณะประมาณลัดนิ้วมือหนึ่ง 
หรือชั่วขณะประมาณ ๑๐ ลัดนิ้วมือก็ดี ชื่อว่า อธิฏฐานวสี 

๔. อธิบาย วุฏฐานวสี 

ความสามารถเพื่อที่จะออกจากฌานได้อย่างฉับพลัน ชั่วขณะประมาณลัดนิ้ว 
มือหนึ่ง หรือชั่วขณะประมาณ ๑๐ ลัดนิ้วมือก็ดี ชื่อว่า วุฏฐานวสี 

การข่มภวังคจิตไวีไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อให้ฌานดำรงเป็นไปตามเวลาที่ต้องการเหมือน 
สะพานกั้นกระแสนิ้าไม , ให์ไหลไปเร็ว ชื่อว่า อธิฏฐาน เมื่อภวังคจิตเกิดขึ้นแล้ว 
ก็ชื่อว่า วุฏฐาน คือการออกจากฌาน ความสามารถในอันให้ฌานดำรงอยู่ได้ คือ 
ไม่ให้ภวังคจิตเกิดด้วยอำนาจแห่งการบริกรรมเบื้องต้นว่า จักให้ฌานดำรงอยู่ชั่วขณะ 
ประมาณเท่านั้นเท่านี้ชื่อ'ว่า อธิฏฐานวสี ฉันใด ความสามารถในอันออกจากฌานด้วย 
อำนาจบริกรรมเบื้องต้นว่า เราอยู่ในฌานจักออกจากฌานชั่วขณะประมาณเท่านั้น 
นักศึกษาพึงทราบว่าเป็น วุฏฐานวสี ฉันนั้น 

เพื่อที่จะแสดงวสีทั้ง ๒ คืออธิฏฐานวสีกับวุฏฐานวสีให้แจ่มแจ้ง ควรนำเรื่อง 
พระพุทธรักขิตเถระมาเล่าประกอบด้วย ดังต่อไปนี้ 

เรื่องพระพุทธรักขิตเถระ 

ได้ยินมาว่า ท่านพุทธรักขิตเถระนั้น จำเดิมแต่อุปสมบทมาได้ ๘ พรรษา 
ขณะที่ท่านนั่งอยู่ ณ ท่ามกลางพระเถระผู้ทรงฤทธิ้ทั้งหลายประมาณ ๓,๐๐๐ องค์ 
ซึ่งพากันมายังที่เยี่ยมไข้ของพระมหาโรหณคุตดเถระที่เกรัมพัดกลวิหาร ท่านได้ 
เหลียวเห็นพญาครุฑกำลังโฉบลงมาจากอากาศ ด้วยหมายว่าจักเฉี่ยวเอาพญานาค 
ผู้อุปัฏฐาก ซึ่งกำลังถวายข้าวต้มแก , พระเถระอยู่ ท่านจึงนิรมิตภูเขาขึ้นในทันใดนั้น 
แล้วฉวยเอาพญานาคมาไวิในหว่างแขนแล้วใส่เข้าไปในหลืบภูเขาที่ท่านนิรมิตขึ้นนั้น 


10-1996 (0203-0300)8 


273 


1/5/11,2:08/\1\/เ 


















๒๗๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ฝ่ายพญาครุฑกระทบเข้ากับภูเขาเข้าปังใหญ่แล้วก็บินหนีไป ๑ พระมหาโรหณคุตตเถระ 
จึงได้พูดสรรเสริญว่า “อาวุโสทั้งหลาย ถ้ามิได้มีพระภิกษุพุทธรักขิตะแล้ว เราทั้งหมด 
นั้นก็จักถูกครหาว่า ‘ผู้มีฤทธมากมายถึงเพียงนี้ ไม่สามารถรักษาอุปัฏฐากเพียง 
คนเดียวให้รอดพ้นจากครุฑได้ , ฉะนี้” 

๕. อธิบาย ปัจจเวกขณวสี 

ส่วนปัจจเวกขณวสีนั้น เป็นอันข้าพเจ้าได้แสดงไว้แล้วในอาวัชชนวสีนั้นแล้ว 
เพราะปัจจเวกขณชวนะ ๔ หรือ ๕ ขณะนั้น ย่อมเกิดขึ้นติดต่อมโนทวาราวัชชนะ 
ในวิถีจิตเดียวกันนั้น กล่าวคือ ชวนจิต ๔ หรือ ๕ ขณะเหล่าใดซึ่งเกิดขึ้นต่อจาก 
มโนทวาราวัชชนจิตที่ทำหน้าที่พิจารณาองค์ฌานมีวิตกเป็นต้นไปตามลำดับโดยความ 
เป็นอาวัชชนวสี ชวนจิตเหล่านั้น ก็ทำหน้าที่พิจารณาองค์ฌานเหล่านั้น โดยความ 
เป็น ปัจจเวกขณวสี ด้วย นักศึกษาพึงทราบว่าความสำเร็จเป็นอาวัชชนวสีด้วย 
อารมณ์ได ความสำเร็จเป็นปัจจเวกขณวสีก็ด้วยอารมณ์'นั้น ด้วยประการฉะนี้ 

อธิบาย การบรรลุทุติยฌาน 

[๗๙] ก็แหละ โยคีบุคคลผู้มีวสีอันได้สั่งสมดีแล้วในวสี ๕ ประการเหล่านี้ 
ออกจากปฐมฌานที่ทำให้คล่องแคล , วดีแล้ว แต่นั้นพิจารณาเห็นโทษในปฐมฌาน 
นั้นว่า สมาบัติ นี้ ยังใกล้ต่อนิวรณ์อันเป็นข้าศึก เพราะเพิ่งละนิวรณ์ได้เป็นคเงแรก 
และว่า สมาบัติ นี้มี องค์อันทุรพลเพราะวิตกและวิจารเป็นสภาพ ที่ หยาบ ฉะนี้แล้ว 
พึงมนสิการถึง ทุติยฌาน โดยเป็นสภาพที่ละเอียด คลายความยินดีในปฐมฌานแล้ว 
พึงลงมือทำความเพียรเพื่อบรรลุซึ่งทุติยฌานต่อไป 


๑ อธิบายว่า พระพุทธรักขิตเถระพอเหลียวเห็นพญาครุฑบินมา ก็รีบเข้าฌานแล้วรีบออกทำฌานให้เป็นปทัฎ- 
ฐาน แสดงอภิญญาคือนิรมิตภูเขาขึ้นขวางพญาครุฑโดยฉับพลันทันที ก่อนที่พญาครุฑจะมาถึงเฉี่ยวเอา 
พญานาคไป เมื่อพระเถระจับพญานาคเข้าซ่อนไว่ในหลืบภูเขาแล้ว พญาครุฑยั้งไม่ทันจึงกระทบเข้ากับ 
ภูเขาอย่างแรง เมื่อเห็นเสียท่าไม่ได้การแล้วจึงบินหนีไป นี้แสดงถึงความสามารถด้วยวสีทั้ง๒ 


10-1996 (0203-0300)8 


274 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๗๕ 


แหละกาลใด เมื่อโยคีบุคคลนั้นออกจากปฐมฌาน มีสติมีสัมปชัญญะพิจารณา 
ถึงองค์ฌานอยู่นั้น วิตกและวิจารย่อมจะปรากฏโดยเป็นสภาพที่หยาบ ปีติ สุข และ 
เอกัคคตาย , อมจะปรากฏโดยเป็นสภาพที่ละเอียด กาลนั้น ขณะที่โยคีบุคคลมนสิการ 
ถึงปฏิภาคนิมิตนั้นนั้นแล อย่างแล้ว ๆ เล่า ๆ ว่า ปฐวี-ปฐวี หรือ ดิน-ดิน ฉะนี้ 
เพื่อละเสียซึ่งองค์ฌานที่หยาบ และใหได้มาซึ่งองค์ฌานที่ละเอียดอยู่นั้น มโนทวารา- 
วซซนจิต ทำปฐวีกสิณนั้นนั้นแลให้เป็นอารมณ์ตัดภวังคจิตเกิดขึ้น เหมือนจะบอกให้ 
รู้ว่า ทุติยฌานจักเกิดขึ้นเดี๋ยว นี้ แล้ว ต่อแต่นั้น ชวนจิตก็จะแล่นไปในอารมณ์ 
นั้นนั้นแหละ ๔ ขณะบ้าง ๕ ขณะบ้าง (ตามควรแก , โยคีบุคคลที่เป็นติกขบุคคลและ 
มันทบุคคล) บรรดาชวนจิตเหล่านั้น ดวงสุดท้าย ๑ ดวงเป็น รู ปาวจร กุสล จิตทุติย- 
ฌาน ดวงที่เหลือนอกนี้เป็น กามาวจร กุสล จิต เหมือนดังที่กล่าวมาแล้วในปฐมฌาน 
นั้นทุกประการ 

ก็แหละ ด้วยลำดับแห่งภาวนาวิธีมีประมาณเท่านี้ เป็นอันโยคีบุคคลนั้นได้ 
บรรลุแล้วซึ่ง ทุติยฌาน อันเป็นภายใน ทำจิตให้เลื่อมใส เป็นภาวะ ที่ ให้สมาธิ 
ชั้นเอกเกิดขึ้น ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร เพราะวิตกและวิจารสงบไปแล้ว มีแต่ปีติและ 
สุขอันเกิดแต่สมาธิ 

ทุติยฌานปฐวีกสิณ อันละองค์ ๒ ประกอบด้วยองค์ ๓ มีความงาม ๓ สมบูรณ์ 
ด้วยลักษณะ ๑๐ ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 

อธิบาย เพราะวิตกและวิจารสงบไป 

[๘๐] ในคำว่า เพราะวิตกและวิจารสงบไป นั้น มีอรรถาธิบายว่า เพราะองค์ 
ฌานทั้ง๒ คือวิตกและวิจารนี้สงบไป คือเพราะก้าวล่วงวิตกและวิจารทั้ง๒ ไป ได้แก่ 
เพราะไม่มีวิตกและวิจารทั้ง ๒ ปรากฏในขณะแห่งทุติยฌาน 

ในฌานทั้ง ๒ นั้น ถึงแม้ว่าธรรมที่มีในปฐมฌานแม้ทุก ๆ อย่าง จะไม่มีใน 
ทุติยฌาน เพราะเจตสิกธรรมทั้งหลายเช่นผัสสะเป็นต้นในปฐมฌานก็เป็นอย่างหนึ่ง 
ในทุติยฌานนี้ก็เป็นอย่างหนึ่ง ก็ตาม แต่กระนั้น การบรรลุฌานอื่น ๆ จาก 
ปฐมฌานขึ้นไป เช่น ทุติยฌานเป็นต้น ย่อมมีได้เพราะผ่านองค์ฌานที่หยาบ ๆ ไป 
ดังนั้นนักศึกษาพึงทราบว่า เพื่อที่จะแสดงความหมายดังอธิบายมานี้ ท่านจึงกล่าวว่า 
เพราะวิตกและวิจารสงบไป ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0203-0300)8 


275 


1/5/11,2:08/\1\/เ 


















๒๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อธิบาย เป็นภายใน 

คำว่า เป็นภายใน ณ ที่นี้ หมายเอาภายในที่เกิดในตน ส่วนในคัมภีร์วิภังค- 
ปกรณ์พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แต่เพียงสั้น ๆ ว่า คำว่า เป็นภายในคือเป็นไปเฉพาะ 
ตน ๑ และเพราะในคำว่า เป็นภายใน นี้ ประสงค์เอาภายในที่เกิดในตน ฉะนั้น จึงมี 
อรรถาธิบายว่า เกิดแล้วแก่ตนอย่างหนึ่ง เกิดแล้วในตนอย่างหนึ่ง บังเกิดในสันดาน 
ของตนอย่างหนึ่ง ฉะนี้ 

อธิบาย สมปสาทนํ ประกอบด้วยความเลื่อมใส 

คำว่า ประกอบด้วยความเลื่อมใส นั้น มีอรรถาธิบายว่า ศรัทธา เรียกว่า ความ 
เลื่อมใส แม้ฌานก็เรียกว่าความเลื่อมใส เพราะประกอบด้วยความเลื่อมใส เหมือนที่ 
เรียกว่า ผ้าเขียว เพราะประกอบด้วยสีเขียว ฉะนั้น 

อธิบาย สมปสาทนิ ทำจิตให้เลื่อมใส 

อีกประการหนึ่ง เพราะฌานนั้นย่อมทำจิตให้เลื่อมใส โดยเหตุที่ประกอบด้วย 
ความเลื่อมใส และโดยเหตุที่สงบเสียได้ซึ่งความวุ่นวายเพราะวิตกและวิจาร ฉะนั้น 
ท่านจึงกล่าวว่า สมฺปสาท นิ แปลว่า ทำจิตให้เลื่อมใส แหละในอรรถวิกัปนี้ 
พึงทราบถึงการเชื่อมบทเข้าด้วยกันอย่างนี้คือ สมปสาท นิ เจตโส แปลว่า ทำจิตให้ 
เลื่อมใส ส่วนในอรรถวิกัปต้นต้องยกเอาบทว่า เจตโส ไปประกอบเข้ากับบทว่า 
เอโกทิภาว 0 เป็น เจตโส เอโกทิภาว 0 แปลว่า เป็นภาวะที่ให้สมาธิชั้นเอกเกิดขึ้นแก่ใจ 

อธิบาย เอโกทิภาว 0 

ในบทว่า เอโกทิภาว 0 นั้น มีอรรถาธิบายด้งต่อไปนี้ สมาธิใดเป็นเอกเกิดขึ้น 
ฉะนั้น สมาธินั้นชื่อว่า เอโกทิ แปลว่า เป็นเอกเกิดขึ้น อธิบายว่า เป็นธรรม 
สั้าเลิศเป็นธรรมประเสริฐเกิดขึ้น เพราะไม่ถูกวิตกและวิจารเกิดขึ้นครอบงำ จริงอยู่ 
บุคคลผู้ประเสริฐเขาก็เรียกกันว่าเป็นเอกในโลกหรือจะพูดว่าสมาธิเป็นเอกคือไม , มีเพื่อน 
เพราะเว้นจากวิตกและวิจาร ฉะนี้บ้างก็ได้ 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ใทย) ๓๕/๕๕๕/๔๐๐ 


10-1996 (0203-0300)8 


276 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๗๗ 


อีกประการหนึ่ง สมาธิใดยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้น คือให้ตั้งขึ้น 
ฉะนั้นสมาธินั้นชื่อว่า อุทิ แปลว่า สภาพที่ยังสัมปยุตธรรมให้เกิดขึ้น สมาธิที่เป็นเอก 
เพราะอรรถว่าประเสริฐนั้นด้วย ทำให้สัมปยุตธรรมเกิดขึ้นด้วย ฉะนั้นจึงชื่อว่า 
เอโกทิ แปลว่า สมาธิชั้นเอกและทำให้สัมปยุตธรรมเกิดขึ้น คำว่า เอโกทิ นี้เป็น 
ชื่อของสมาธิ ทุติยฌานนี้ ชื่อว่า เอโกทิภาว 0 เพราะอรรถวิเคราะห์ว่า ทำสมาธิ 
ที่ชื่อว่าเอโกทินี้ให้เกิดขึ้น คือทำให้เจริญขึ้น ด้วยประการฉะนี้ 

อนึ่ง เพราะสมาธิที่ชื่อว่า เอโกทิ นี้นั้น เป็นสมบัติของใจ มิใช่ของสัตว์ มิใช่ 
ของชีวะ ฉะนั้นท่านจึงแสดงไว้ว่า เจตโส เอโกทิภาว 0 ดังนี้ แปลว่า ทุติยฌานเป็นภาวะ 

ที่ทำสมาธิซื่อเอโกทิให้เจริญขึ้นแก'ใจ 

ถาม - แม่ในปฐมฌาน ก็มีศรัทธานี้ด้วย มีสมาธิที่ชื่อว่าเอโกทินี้ด้วยแล้ว 
มิใช่หรือ เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำไมท่านจึงกล่าวเฉพาะทุติยฌานนี้เท่านั้นว่า ทำจิตให้ 
เลื่อมใส เป็นภาวะที่ทำสมาธิชื่อเอโกทิให้เจริญขึ้น ฉะนี้เล่า ? 

ตอบ - ก็ปฐมฌานนั้นยังไม่ผ่องใสดีนักโดยเหตุที่ยังวุ่นวายอยู่เพราะวิตกและวิจาร 
เปรียบเหมือนนั้าที่ถูกรบกวนอยู่ด้วยระลอกและลูกคลื่นฉะนั้น เพราะฉะนั้น ถึงแม้ 
ศรัทธาจะมีอยู่ก็ตาม ท่านก็ไม , แสดงว่า สมฺปสาทนํ ทำจิตให้เลื่อมใส และเพราะ 
เหตุที่ยังผ่องใสไม่ดีนักนั้นเอง แม้สมาธิในปฐมฌานนั้นจึงยังไม่เด่นชัดดี เพราะ 
เหตุนั้น ท่านจึงไม , แสดงว่า เอโกทิภาว 0 เป็นภาวะที่ทำสมาธิชื่อเอโกทิให้เจริญขึ้น 

ส่วนในทุติยฌานนี้ ศรัทธาได็โอกาสและมีกำลังมาก เพราะเหตุไม่มีเครื่องกังวล 
คือวิตกและวิจารรบกวน และแม้สมาธิเล่าก็เด่นชัดเพราะเหตุที่ได้เพื่อนคือศรัทธา 
อันมีกำลัง เพราะฉะนั้น ท่านจึงแสดงเช่นนี้เฉพาะทุติยฌานนี้เท่านั้น นักศึกษาพึง 
เข้าใจความหมาย ฉะนี้ 

ในส่วนคัมภีร์วิภังค์ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เพียงว่า ความเชื่อ ความ 
เชื่อฟ้ง ความหยั่งใจลงเชื่อ ความเลื่อมใสยิ่ง อันใด นี้ชื่อว่า ความเลื่อมใสความ 
ตั้งอยู่แห่งจิต... ความตั้งมั่นโดยชอบแห่งจิต อันใด นี้ชื่อว่า ภาวะที่ทำสมาธิ 
ชื่อเอโกทิให้เจริญขึ้นแก'จิต ๑ และการพรรณนาความนี้ย่อมไม่ผิดกับพระบาลีในคัมภีร์ 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๗๔-๕๗๕/๔๐๔ 


10-1996 (0203-0300)8 


277 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















๒๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิ,กังค์ที่พ'ระ'พุทธองค์ทรงแสดงไว้แล้วอย่างนั้น คือย่อมเทียบกันได้ ย่อมเข้ากันได้ด้วย 
ประการใด นักศึกษาพึงทราบด้วยประการนั้นเทอญ 

อธิบาย ไม่มีวิตกไม่มีวิจาร 

[๘๑] คำว่า ไม่มี วิตก ไม่มี วิจาร นั้น มีอรรถาธิบายว่า วิตก ไม่มีในทุติยฌาน 
นี้หรือวิตกไม , มีแก่ทุติยฌานนี้ เพราะเหตุที่ละได้แล้วด้วยภาวนา เพราะเหตุนั้น 
ทุติยฌานนี้จึงชื่อว่า อวิตกก 0 แปลว่าไม่มีวิตก คำว่า อวิจาร ก็มีอรรถ'วิเคราะ'ห 6 'โดย 
ทำนองเดียวกันนี้แล 

แม่ในคัมภีร์วิภังค์ พระผู้มีพระภาค ก็ ทรงแสดง ไว้ ว่า วิตกนี้ด้วย วิจารนี้ด้วย 
เป็นสภาพสงบแล้ว ระงับแล้ว สงบด้วยดีแล้ว ถึงภาวะที่ตั้งอยู่ไม่ได้แล้ว ถึงภาวะ 
ที่ตั้งอยู่ไม่ได้แน่แล้ว ถึงภาวะที่พินาศไปแล้ว ถึงภาวะที่พินาศแน่แล้ว เหือดแห้ง 
ไปแล้ว เหือดแห้งแน่แล้ว ถูกทำให้หมดที่สุดแล้ว ฉะนี้ เพราะฉะนั้นทุติยฌานนี้ 
จึงเรียกว่า ไม่มีวิตก ไม่มีวิจาร ๑ 

ในอธิการนี้ จะมีผู้กล่าวติงขึ้นว่า แม้ด้วยคำว่า เพราะวิตกและวิจารสงบไปนี้ 
ก็เป็นอันสำเร็จความหมายนี้แล้วมิใช่หรือ เออก็ เหตุไฉนจึงทรงแสดงว่า ไม , มีวิตก 
ไม่มีวิจาร ฉะนี้ซํ้าอีกเล่า ? 

ข้าพเจ้าจะวิสัชนาต่อไป ข้อนี้เป็นอย่างนั้นจริง ความหมายนี้ก็สำเร็จแล้ว'จริง 
แต่คำว่า เพราะวิตกและวิจารสงบไป นี้ มิได้บ่งถึงความหมายที่ว่า ไม่ มี วิตก 
และวิจาร นั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วมิใช่หรือว่า การบรรลุฌานขั้นอื่น ๆ จาก 
ปฐมฌานขึ้นไป เซ่นทุติยฌานเป็นต้น ย่อมมีได้เพราะการผ่านองค์ฌานที่หยาบ ๆ ไป 
ดังนั้น เพื่อที่จะทรงแสดงความหมายดังอธิบายมานี้ จึงตรัสว่า เพราะวิตกและวิจาร 
สงบไป ด้วยประการฉะนี้ 

อีกประการหนึ่ง คำว่า เพราะวิตกและวิจารสงบไป นี้ เป็นเครื่องแสดงถึง 
เหตุแห่งความเลื่อมใสและภาวะที่ทำสมาธิชั้นเอกให้เจริญขึ้นของทุติยฌานอย่างนี้ว่าทุติย 
ฌานนี้ ชื่อว่า ประกอบด้วยความเลื่อมใส เพราะเหตุที่วิตกและวิจารสงบไป 
มิใช่เพราะเหตุที่กิเลสซึ่งเกิดฟ้งขึ้นตามกาลสงบไป และที่ชื่อว่า เป็นภาวะที่ทำสมาธิ 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๗๖/๔๐๔ 


10-1996 (0203-0300)8 


278 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๗๙ 


ชั้นเอกให้เจริญขึ้น เพราะเหตุที่วิตกและวิจารสงบไป มิใช่เพราะเหตุที่ประหานนิวรณ์ 
เหมือนอุปจารฌาน และมิใช่เพราะเหตุที่องค์ฌานปรากฏเด่นชัดเหมือนปฐมฌาน 

และอีกอย่างหนึ่ง เป็นเครื่องแสดงถึงเหตุแห่งภาวะที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารอย่างนี้ 
ว่า ทุติยฌานนี้ ชื่อว่าไม่มีวิตกไม , มีวิจาร เพราะเหตุที่วิตกและวิจารสงบไป มิใช่เพราะ 
เหตุที่วิตกวิจารไม่มีมาแต่เติม เหมือนอย่างตติยฌานและจตุตกฌาน และเหมือน 
อย่างทวิปัญจวิญญาณเช่นจักขุวิญญาณเป็นต้น ๑ แต่ไม , ใช่เป็นเครื่องแสดงถึงแต่เพียง 
สักว่าความไม่มีแห่งวิตกและวิจาร ส่วนคำว่า ไม , มีวิตก ไม่มีวิจาร นี้ เป็นเครื่อง 
แสดงถึงแต่เพียงสักว่าความไม่มีแห่งวิตกและวิจารเท่านั้น เพราะฉะนั้น ถึงแม้ว่าจะ 
ได้ทรงแสดงมาแล้วตอนต้นว่า เพราะวิตกและวิจารสงบไป ก็จำที่จะต้องทรงแสดงว่า 
ไม่มีวิตก ไม่ มี วิจาร ซํ้าอีกนั้นเทียว 

อธิบาย เกิดแต่สมาธิเป็นต้น 

คำว่า เกิดแต่สมาธิ นั้น มีอรรถาธิบายว่า มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิ คือ 
ปฐมฌาน อีกนัยหนึ่ง มีปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิที่ประกอบร่วมกัน ในสมาธิ 
ทั้ง ๒ นั้นถึงแม้ปฐมฌานจะเกิดแต่สมาธิที่ประกอบร่วมกันก็ตาม แต่กระนั้น สมาธิ 
คือทุติยฌานนี้เท่านั้นควรที่จะกล่าวได้ว่า เป็นสมาธิ ที่ สนิท เพราะเป็นสภาพที่นั้นคง 
อย่างยิ่งและเป็นสภาพที่ผ่องใสที่สุดโดยเว้นจากความวุ่นวายเพราะวิตกและวิจารแล้ว 
เพราะฉะนั้น ที่ทรงแสดงว่า เกิดแต่สมาธิ ดังนี้นั้น ก็เพื่อประสงค์ที่จะทรงสรรเสริญ 
คุณของสมาธินี้ 

คำว่า ปีติ และ สุข นั้น มีนัยดังพรรณนามาแล้วในปฐมฌานนั้นแล 

คำว่า ฌาน ที่ ๒ อธิบายว่า ที่ชื่อว่าที่ ๒ เพราะเป็นลำดับแห่งการคำนวณฌาน 
นี้ชื่อว่าเป็นที่ ๒ เพราะเหตุที่โยคีบุคคลย่อมเข้าเป็นอันดับที่ ๒ ดังนี้ก็ได้ ฌานนี้เกิด 
ขึ้นเป็นอันดับที่ ๒ แม้เพราะเหตุนั้นจึงกล่าวว่า ฌานที่ ๒ ดังนี้ก็ได้ 


๑ ตติยฌานและจตุตถฌาน ไม่มีวิตกและวิจาร เพราะสงบไปแต่ทุติยฌานแล้ว ส่วนทวิปัญจวิญญาณมี 
จักขุวิญญาณเป็นต้นนั้น ก็ไม่มีวิตกและวิจาร เพราะวิตกและวิจารเจตสิก ๒ ดวงนี้ ไม่ได้ประกอบเข้ากับ 
ทวิปัญจวิญญาณโดยธรรมนิยม 


10-1996 (0203-0300)8 


279 


1/5/11,2:08/\1\/เ 



















๒๘๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อธิบาย ทุติยฌานละองค์ ๒ 

ก็แหละ ในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้วว่า ทุติยฌานละองค์ ๒ ประกอบด้วย 
องค์ ๓ นั้น มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้- 

ที่ว่า ทุติยฌานละองค์ ๒ นั้น นักศึกษาพึงทราบด้วยอำนาจแห่งการละซึ่ง 
วิตก ๑ วิจาร ๑ แหละโยคีบุคคลย่อมละนิวรณ์ทั้งหลายในขณะอุปจาระของปฐมฌาน 
ฉันใด หาได้ละวิตกและวิจารในขณะอุปจาระของทุติยฌานนี้เหมือนอย่างนั้นไม , แต่ 
ทุติยฌานนี้ย่อมเกิดโดยปราศจากวิตกและวิจารทั้ง ๒ ในขณะแห่งอัปปนานั้นเทียว 
ด้วยเหตุนั้น วิตกและวิจารทั้ง ๒ นั้น ท่านจึงกล่าวว่า เป็นองค์สำหรับละของทุติย- 
ฌานนั้น 


อธิบาย ทุติยฌานประกอบด้วยองค์ ๓ 

ส่วนที่ว่า ทุติยฌานประกอบด้วยองค์ ๓ นั้น นักศึกษาพึงทราบด้วยอำนาจ 
ความเกิดขึ้นแห่งองค์ ๓ เหล่านี้ คือ ปีติ ๑ สุข ๑ จิตเตก็คคตา ๑ เพราะฉะนั้น 
พระพุทธวจนะใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไวิในคัมภีร์วิภังค์ว่า คำว่า ฌาน ได้แก่ 
ความเลื่อมใส ความเอิบอิ่ม ความสุข และภาวะที่จิตมีอารมณ์อันเดียว ๑ ดังนี้ 
พระพุทธวจนะนั้นพระพุทธองค์ทรงเทศนาไวิโดยอ้อม เพื่อจะทรงขึ้ถึงฌานพร้อมทั้ง 
เครื่องปรุงแต่งด้วย แต่เมื่อว่าโดยตรงแล้วทุติยฌานนี้ย่อมประกอบด้วยองค์ ๓ 
เท่านั้น ด้วยอำนาจแห่งองค์ที่ถึงซึ่งลักษณะที่เพ่งได้ โดยยกเว้นความเลื่อมใสเสีย 
สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ฌานที่ประกอบด้วยองค์ ๓ นั้น คือ ปีติ ๑ สุข ๑ 
จิตเตภัคคตา ๑ ๒ 

คำที่เหลือมีบัยดังที่พรรณนามาแล้วในปฐมฌานนั้นแล 


อธิบาย การบรรลุตติยฌาน 

[๘๒] ก็แหละ ครั้นได้บรรลุทุติยฌานแม้นั้นด้วยประการฉะนี้แล้ว โยคีบุคคลผู้ 
มีวสีอันได้สั่งสมดีแล้วด้วยอาการ ๕ อย่าง โดยนัยที่กล่าวแล้วในปฐมฌานนั้นแล 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๘๐/๔๐๕ 
๒ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๖๒๘/๔๑๖ 


10-1996 (0203-0300)8 


280 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๘๑ 


ออกจากทุติยฌานที่คล่องแคล่วดีแล้ว แต่นั้นพิจารณาเห็นโทษในทุติยฌานนั้นว่า 
สมาบัตินี้ ยังใกล้ต่อวิตกและวิจารอันเป็นข้าศึก และว่า สมาบัตินี้มีองค์อันทุรพล 
เพราะเป็นสภาพที่หยาบด้วยปีติที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่า ปีติในทุติยฌาน 
นั้นใดซึ่งทำใจให้กำเริบ ทุติยฌานนั้นจึงปรากฏเป็นสภาพที่หยาบเพราะปีตินั้น ๑ ฉะนี้แล้ว 
พึงมนสิการถึงตติยฌานโดยเป็นสภาพที่ละเอียด คลายความยินดีในทุติยฌานแล้ว 
พึงลงมือทำความเพียรเพื่อบรรลุซึ่งตติยฌานต่อไป 

แหละกาลใด เมื่อโยคีบุคคลออกจากทุติยฌานแล้ว มีสติมีสัมปชัญญะพิจารณา 
องค์ฌานอยู่นั้น ปีติก็จะปรากฏโดยเป็นสภาพที่หยาบ สุขกับเอกัคคตาจะปรากฏ 
เป็นสภาพที่ละเอียด กาลนั้น ขณะที่โยคีบุคคลมนสิการถึงปฏิภาคนิมิตนั้นนั้นแล อย่าง 
แล้ว ๆ เล่า ๆ ว่า ปฐวี-ปฐวี หรือ ดิน-ดิน เพื่อละเสียซึ่งองค์ฌานที่หยาบ 
และให็ได้มาซึ่งองค์ฌานที่ละเอียดอยู่นั้น มโนทวาราวัซซนจิต ก็จะตัดภวังคจิตเกิดขึ้น 
เหมือนจะเตือนให้รู้ว่า ตติยฌาน จักเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้วถัดนั้น ในอารมณ์ปฐวีกสิณนั้น 
นั้นแล ชวนจิตก็แล่นไป ๔ ขณะบ้าง ๕ ขณะบ้าง (ตามควรแก่โยคีบุคคลที่เป็น 
ติกขบุคคลและมันทบุคคล) บรรดาชวนจิต ๔ หรือ ๕ ขณะนั้น ดวงหนึ่งสุดท้าย 
เข้าเป็น รู ปาวจรกุสลจิตขั้นตติยฌาน ส่วน ๓ หรือ ๔ ดวงที่เหลือข้างต้นเป็น 
กามาวจรกุสลจิต ตามนัยที่กล่าวแล้วในทุติยฌานนั้นแล 

ก็แหละ ด้วยลำดับแห่งภาวนาวิธีมีประมาณเพียงเท่านี้ เป็นอันว่าโยคีบุคคล 
นั้น เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเห็นเสมอถันอยู่ เพราะก้าวล่วงซึ่งปีติและเพราะวิตกและ 
วิจาร สงบไปและได้เสวยสุขด้วยนามกาย จึงบรรลุแล้วซึ่งตติยฌาน อันเป็นเหตุให้พระ 
อริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญผู้!ด้บรรลุว่า เป็นผู้เห็นเสมอกัน มีสดิ อยู่เป็นสุข ฉะนี้ 

ตติย ฌาน ปฐวีกสิณ อันละองค์๑ ประกอบด้วยองค์๒ มีความงาม ๓ สมบูรณ์ 
ด้วยลักษณะ ๑๐ ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 

อธิบาย เพราะก้าวล่วงซึ่งปีติ 

[๘๓] บรรดาคำเหล่านั้น คำว่า เพราะก้าวล่วงซึ่งปีติ มีอรรถาธิบายตังนี้ 
ความเบื่อหน่าย หรือความก้าวล่วงซึ่งปีติอันมีประการดังกล่าวแล้ว ชื่อว่า วิราคะ 


๑ ดูเทียบ ที. สี. (ไทย) ๙/๙๗/๓๘ 


10-1996 (0203-0300)8 


281 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















๒๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


แปลว่า ความก้าวล่วงปีติ ส่วน จ ศัพท์ระหว่างบททั้ง ๒ คือ ปีติ จ วิราคา 
หมายความว่า รวบรวม กล่าวคือ จ ศัพท์นั้นรวบรวมเอาซึ่งความสงบ หรือซึ่งความ 
สงบไปแห่งวิตกและวิจาร ใน ๒ อย่างนั้น คราวใด จ ศัพท์ รวมเอาความสงบ แต่อย่าง 
เดียว คราวนั้นนักศึกษาพึงทราบการเรียงเข้าประโยคดังนี้ ปีติ ยา จ วิราคา 
กิณฺจิ ภิยฺ โย วูปสมา จ แปลว่า เพราะเบื่อหน่ายปีติ และความสงบโดยยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
และในการเรียงประโยคเช่นนี้ วิ ราค ศัพท์ แปลว่า ความเบื่อหน่าย เพราะฉะนั้นพึง 
ทราบความหมายว่า เพราะเบื่อหน่าย ปีติ และความสงบ ฉะนี้ 

แต่คราวใด จ ศัพท์ รวมเอาความสงบแห่งวิตกและวิจารด้วย คราวนั้น 
นักศึกษาพึงทราบการเรียงเข้าประโยคดังนี้ ปีติ ยา จ วิราคา, กิณฺจ ภิยฺ โย วิตกก- 
าจารานณฺจ วูปสมา ซึ่งแปลว่า เพราะก้าวล่วงปีติไป และเพราะความสงบแห่งวิตก 
และวิจารโดยยิ่ง ๆ ไป และในการเรียงเข้าประโยคเช่นนี้ วิ ราค ศัพท์ แปลว่าก้าวล่วง 
เพราะฉะนั้น พึงทราบความหมายว่า เพราะก้าวล่วงปีติไปและเพราะความสงบแห่ง 
วิตก และ วิจาร ฉะนี้ 

ถึงวิตกและวิจารทั้ง ๒ นี้ได้สงบไปแล้วแต่ในทุติยฌานนั้นก็จริง แต่ที่ท่านนำมา 
แสดงไว้อีกก็เพื่อที่จะประกาศแนวทางอันเป็นอุบายของตติยฌานนี้ และเพื่อจะสรรเสริญ 
คุณของตติยฌานนี้ จริงทีเดียว เมื่อพรรณนาว่า เพราะความสงบไปแห่งวิตกและวิจาร 
ฉะนี้ ตติยฌานนี้ย่อมปรากฏเด่นชัด ความสงบไปแห่งวิตกและวิจาร จึงเป็น แนวทางของ 
ตติยฌานนี้อย่างแน่นอน เหมือนอย่างในอริยมรรคที่ ๓ (อนาคามิมรรค) ท่าน 
พรรณนาถึงการประหานสัญโญชน์ทั้งหลายแม้ที่ไม่ได้ประหานมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นว่า 
เพราะประหานสัญโญชน์เบื้องตํ่า ๕ ประการ ๑ ฉะนี้ ก็เป็นการสรรเสริญคุณอริย- 
มรรคที่ ๓ นั้น คือ เป็นการยังความอุตสาหะให้เกิดแก่ผู้ขวนขวายเพื่อจะบรรลุอริย- 
มรรคที่ ยา นั้น ฉันใด ความสงบไปแห่งวิตกและวิจารแม้ที่ไม , ได้สงบซึ่งท่านพรรณนา 
ในตติยฌานนี้ ก็เป็นอันสรรเสริญคุณแห่งตติยฌานนี้ฉันนั้นเหมือนกัน ด้วยเหตุนั้น 
จึงได้ทรงแสดงความหมายว่า เพราะการก้าวล่วง ปีติ ไปและเพราะความสงบไปแห่ง 
วิตกและวิจาร ด้วยประการฉะนี้ 


๑ ดูเทยบ ท. ส. ๙/๓๗๓/๑๕๖, ม. ม. (ไทย) ๑๓/๑๓๒/๑๔๖, สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๑๘๔/๑๑๖, องฺ. จตุกก. 
(ไทย) ๒๑/๘๘/๑๓๔ 


10-1996 (0203-0300)8 


282 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๘๓ 


อธิบาย เป็นผู้เห็นเสมอกันอยู่ 

[๘๔] ในคำว่า เป็นผู้เห็นเสมอกันอยู่ นี้มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ธรรมชาติใด 
ย่อมเห็นโดยกำเนิด คือเห็นเสมอกัน เห็นไม่ตกไปในฝ่าย ฉะนั้น ธรรมชาตินั้น ชื่อว่า 
ลุ เปกขา โยคีบุคคลผู้เข้าอยู่ในตติยฌาน เรียกว่า ลุ เปกขโก ผู้เห็นเสมอกัน เพราะ 
ประกอบด้วยอุเบกขานั้น อันบริสุทธิ้ อันยิ่งใหญ่ ถึงซึ่งความมั่นคง 


อุเบกขา ๑๐ ประการ 

ก็แหละ อุเบกขานั้นมี ๑๐ ประการ คือ 


๑. ฉฬังคุเปกขา 
๒. พรหมวิหารุเปกขา 
๓. โพซฌังคุเปกขา 
๔. วีริยุเปกขา 
๔. สังขารุเปกขา 
๖. เวทนุเปกขา 
๗. วิปัสสนุเปกขา 
๘. ตัตรมัชฌัตดุเปกขา 
๙. ฌานุเปกขา 
6)0. ปาริสุทธุเปกขา 


อุเบกขาประกอบด้วยองค์ ๖ 
อุเบกขาพรหมวิหาร 
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ 
อุเบกขาคือวิริยะ 
อุเบกขาในสังขาร 
อุเบกขาเวทนา 
อุเบกขาในวิปัสสนา 
อุเบกขาเจตสิก 
อุเบกขาในฌาน และ 
อุเบกขาบริสุท!)จากข้าศึก 


๑. อธิบาย ฉฬังคุเปกขา 

ในอุเบกขา ๑๐ ประการนั้น อุเบกขาของพระขีณาสพอันใด คืออาการที่ไม , ละ 
ปกติ ภาวะอันบริสุทธิ้ ในคลองแห่งอารมณ์ ๖ ทั้งที่เป็นอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์ 
ในทวารทั้ง ๖ ซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่า ภิกษุผู้เป็นพระอรหันตขีณาสพในศาสนานี้ 
เห็นรูปด้วยจักษุแล้ว ย่อมไม่ดีใจ ย่อมไม่เสียใจ เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะเห็น 
เสมอกันอยู่ ๑ อุเบกขานี้ชื่อว่า ฉฬังคุเปกขา 


๑ ดูเทียบ อง.. ฉก.ก. (ไทย) ๒๒/๑/๔๑๒ 


10-1996 (0203-0300)8 


283 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















๒๘๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๒. อธิบาย พรหมวิหารุเปกขา 

อุเบกขาอันใด คืออาการอันเป็นกลาง ๆ ในสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่า 

ภิกษุมีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปทางทิศหนึ่งอยู่ ๑ อุเบกขา นี้ ชื่อว่า พรหม¬ 
วิหารเปกขา 

๓. อธิบาย โพชฌัง คุ เปกขา 

อุเบกขาอันใด คืออาการอันเป็นกลาง ๆ ในสหชาตธรรมทั้งหลาย ซึ่งมาแล้ว 
อย่าง นี้ ว่า ภิกษุย่อมยังอุเบกขาสัมโพซฌงค์อันอาศัยวิเวก อันอาศัยนิพพานให้ 
เกิดขึ้น ๒ อุเบกขานี้ชื่อว่า โพซฌังคุเปกขา 

๔. อธิบาย วีริยุเปกขา 

อุเบกขาอันใด กล่าวคือความเพียรที่ไม่ตึงเครียดเกินไป และที่ไม่หย่อนยาน 
เกินไป ซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่า ภิกษุผู้โยคีบุคคล ย่อมมนสิการถึงอุเบกขานิมิตตลอด 
กาลโดยกาล ๓ อุเบกขานี้ชื่อว่า วีริยุเปกขา 

๕. อธิบาย สังขารุเปกขา 

อุเบกขาอันใด ที่พิจารณาข้าศึกมีนิวรณ์เป็นต้นโดยสภาวะแล้วจึงลงความเห็น 
ซึ่งมีอาการเป็นกลาง ๆ ในการยึดถือสังขาร อันมาแล้วอย่าง นี้ ว่า ลังขารุเปกขา 

ทั้งหลายเกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งสมถะมีเท่าไร ? ลังขารุเปกขาทั้งหลายเกิดขึ้นด้วย 
อำนาจมีวิปัสสนามีเท่าไร ? ลังขารุเปกขาเกิดขึ้นด้วยอำนาจสมถะมี ๘ 
ลังขารุเปกขาเกิดขึ้นด้วยอำนาจวิปัสสนามี ๑๐ ๔ อุเบกขา นี้ ชื่อว่า ลังขารุเปกขา 

๖. อธิบาย เวทนุเปกขา 

อุเบกขาอันใด ที่ รู้สึกไม่ทุกข 6 ไม่สุข (คือเฉย ๆ) ซึ่งมาแล้วอย่าง นี้ ว่า สมัยใด 
กามาวจรกุสลจิตอันประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้น ๕ อุเบกขา นี้ ชื่อว่า เวทนุเปกขา 

๑ ดูเทียบ ที. สี. (ไทย) ๙/๕๕๖/'๒๔๕ ๒ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๗/๒๖ 

๓ ดูเทียบ องฺ. ดิก. (ไทย) ๒๐/๑๐๓/๓๔๕ ๔ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๕๗/๙๑ 

๕ อภิ.สงฺ.(ไทย) ๓๔/๑๕๐/๕๓ 


10-1996 (0203-0300)8 


284 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๘๕ 


๗. อธิบาย วิปัสสนุเปกขา 

อุเบกขาอันใด คือความเป็นกลาง ๆ ในการพิจารณา ซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่า 

ขันธ์ ๕ ใดมีอยู่ ขันธ์ ๕ ใดปรากฏชัด โยคีบุคคลย่อมละขันธ์ ๕ นั้น ย่อมได้ 
อุเบกขาในขันธ์ ๕ นั้น ๑ อุเบกขานี่ชื่อว่า วิปัสสนุเปกขา 

๘. อธิบาย ตัตรมัชฌัตตุเปกขา 

อุเบกขาอันใด ที่ยังสหชาตธรรมทั้งหลายให้เป็นไปเสมอกัน ซึ่งมาแล้วในเยวาปนก- 
รรรมทั้งหลายมีฉันทะเป็นต้น อุเบกขานี้ชื่อว่า ตัดรมัชฌัตตุเปกขา 

๙. อธิบาย ฌานุเปกขา 

อุเบกขาอันใด ที่ไม , ให้เกิดความเอนเอียงไปในฝ่าย แมีในฝ่ายสุขอันเลิศนั้น 
ก็ตาม ซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่า และเป็นผู้มีสัมปชัญญะเห็นเสมอกันอยู่ ๒ อุเบกขานี้ 
ชื่อว่า ฌานุเปกขา 

๑๐. อธิบาย ปาริสุทธุเปกขา 

แหละอุเบกขาอันใดที่บริสุทธ์จากข้าศึกทั้งปวงมีนิวรณ์และวิตกวิจารเป็นต้น 
มีอันไม่ขวนขวายแมีในการสงบแห่งธรรมอันเป็นข้าศึก เพราะธรรมอันเป็นข้าศึกเหล่า 
นั้นสงบไปแล้ว ซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่า จตุตถฌาน อัน มี สติบริสุทธ์เพราะอุเบกขา ๓ 
อุเบกขานี้ชื่อว่า ปา ริ สุทธุเปกขา 

อุเบกขา ๖ ความหมายเหมือนกัน 

ในบรรดา อุเบกขา ๑๐ ประการนั้น อุเบกขา ๖ ประการเหล่านี้คือ 
ฉฬังคุเปกขา ๑ พรหมวิหารุเปกขา ๑ โพชฌังคุเปกขา ๑ ตัดรมัชฌัตดุเปกขา ๑ 
ฌานุเปกขา ๑ และปาริสุทธุเปกขา ๑ โดยใจความเป็นอย่างเดียวกัน คือเป็น 


๑ ดูเทยบ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๗๑/๗๖, อ 0 . สตฺตก. (ไทย) ๒ธว/๔๔/๙๙-๑๐๐ 

๒ ดูเทยบ ท. ส. (ไทย) ๙/๒๓๐/๗๖ ๓ ดูเทยบ ท. ส. (ไทย) ๙/'๒๓๒/๗๗ 


10-1996 (0203-0300)8 


285 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















๒๘๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ตัตรม้ชฌัตตุเปกขานั่นเอง ๑ แต่ความต่างกันแห่งอุเบกขานั่นนี้ ย่อมมีด้วยความต่าง 
แห่งอวัตถานนั่น ๆ เช่นเดียวกับความต่างกันแม้แห่งบุคคลคนเดียว ย่อมมีได้ด้วย 
อำนาจแห่งความเป็นเด็ก เป็นหนุ่ม เป็นผู้!หญ' เป็นเสนาบดีและเป็นพระเจ้าแผ่นดิน 
เป็นต้น เพราะเหตุนั่นนักศึกษาพึงทราบว่า ในบรรดาอุเบกขา ๖ ประการนั่น ฉฬังคุ- 
เปกขามี ณ ที่ใด ณ ที่นั่นย่อมไม่มีโพชฌงคุเปกขาเป็นต้น แหละหรือโพชฌังคุเปกขา 
มี ณ ที่ใด ณ ที่นั่นย่อมไม่มีฉฬังคุเปกขาเป็นต้น 


อุเบกขา ๒ ความหมายเหมือนกัน 

แหละอุเบกขา ๖ ประการนี้โดยความหมายเป็นอย่างเดียวกัน ฉันใด แม้ลังขารุ- 
เปกขากับวิปัสสนุเปกขา โดยความหมายก็เป็นอย่างเดียวกัน ฉันนั่น จริงอยู่ อุเบกขา 
นั่น ก็คือปัญญานั่นเอง ที่แบ่งออกเป็น ๒ ประการ ด้วยอำนาจทำหน้าที่ต่างกัน 
เปรียบเหมือนบุรุษถือเอาไม้เท้าแพะแล้วด้นหางู ซึ่งเลื้อยเข้าไปในเรือนในเวลาเย็น ๆ 
ไปพบงูนั่นนอนซ่อนอยู่ในลังแกลบ ใคร่ครวญอยู่ว่าจะเป็นงูหรือมิใช่หนอ ครั้นเห็น 
ลายดอกจัน ๓ แฉกแล้วก็หมดสงสัย แต่นั่นย่อมเกิดความเป็นกลาง ๆ ในการ 
พิจารณาที่ว่าจะเป็นงูหรือมิใช่งูนั่น ฉันใด เมื่อโยคีบุคคลผู้เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน อยู่นั่น 
เห็นลักษณะทั้งสามของสังขารด้วยวิปัสสนาญาณแล้ว ความเป็นเฉย ๆ ในการ 
พิจารณาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นต้น ย่อมเกิดขึ้น ฉันนั่น ความเป็นเฉย ๆ 
นี้ชื่อว่า สังขารุเปกขา 

แหละเมื่อบุรุษนั่น ใช้ไม้เท้าแพะกดงูไว้อย่างแน่นแล้ว ด้นคิดหาวิธีการที่จะ 
ปล่อยงูอยู่ว่า ทำอย่างไรเราจึงจะไม่เบียดเบียนงูนี้ให้ลำบากด้วย ไม่ให้มันกัดเราด้วย 
แล้วปล่อยมันไปฉะนี้ ความเฉย ๆ ในการกดงูไว้นั่น ย่อมมีฉันใด เมื่อโยคีบุคคลผู้ 
เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่นั่น เห็นภพทั้งสามเป็นเหมือนถูกไฟเผา เพราะได้เห็น 
ลักษณะทั้งสามของสังขาร ย่อมเกิดความเห็นเฉย ๆ ในการยึดถือสังขาร ฉันนั่น 
เหมือนกัน ความเห็นเฉย ๆ นี้ชื่อว่า สังขารเปกขา 


๑ คำว่า ตัตรมัชฌัตตตา เป็นชื่อของเจตสิกดวงหนึ่งในโสภณเจตสิก ๒๕ ตัตรมัชฌัตตตาเจตสิกนั้น มีหน้าที่ 
ทำจิตและเจตสิกที่เกิดขึ้นพร้อมกันให้เป็นไปสมํ่าเสมอกันในหน้าที่ของตน ๆ ไม่ให้ยิ่งและหย่อนจึงจัด 
เป็นตัตรมัชฌัตตุเบกขา 


10-1996 (0203-0300)8 


286 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๘๗ 


ด้วยประการฉะนี้ เมื่อ วิปัสสนุเปกขา สำเร็จแล้ว แม้ สังขารเปกขา ก็ย่อม 
เป็นอันสำเร็จแล้วเหมือนกัน และอุเบกขานี้แบ่งออกเป็น ๒ ประการ ด้วยการทำ 
หน้าที่คือความเฉย ๆ ในการพิจารณาและการยึดถือ ดังพรรณนามานี้ 

อุเบกขา ๒ ความหมายต่างกัน 

ส่วน วีริยุ เปกขา กับ เวทนุเปกขา ๒อย่างนี้ โดยความหมาย ต่างกันเองด้วยต่าง 
จากอุเบกขาทั้งหลายที่เหลือด้วย 


อุเบกขาที่ประสงค์ ณ ที่นี้ 

บรรดาอุเบกขา ๑๐ ประการนั้น ณ ที่นี้ประสงค์เอา ฌานุเปกขา เท่านั้น 
ฌานุพกขานั้น มีความเป็นกลาง ๆ เป็นลักษณะ มีความไม่ห่วงใยเป็นรส มีความไม่ 
ขวนขวายเป็นอาการปรากฏ มีความสร่างหายไปแห่งปีติเป็นปทัฏฐาน 

หากจะมีผู้ท้วงติงว่า - ก็แหละ ฌานุเปกขา นี้ โดยความหมาย ก็คือ 
ตัดรม้ชฌัตตุพกขา นั้นเอง และตัตรมัชฌัตตุเบกขานั้นย่อมมีมาแม้แต่ในปฐมฌาน 
และทุติยฌานแล้ว เพราะเหตุนั้น แม่ในปฐมฌานและทุติยฌานนั้น ก็ควรที่จะต้อง 
แสดงฌานุพกขานี้ไว้ด้วยคำว่า อุเปกขโก จ วิหรติ ซึ่งแปลว่า เป็นผู้เห็นเสมอกันอยู่ 
แต่เหตุไฉน จึงไม่ทรงแสดง ฌานุเปกขา นั้นไว้เล่า ? 

ข้าพเจ้าขอแถลงแก้ว่า - ที่ท่านไม , แสดง ฌานุเปกขา ไว้ในปฐมฌานและ 
ทุติยฌานนั้น เพราะฌานุเปกขายังไม่มีหน้าที่ปรากฏ จริงอยู่ หน้าที่ของฌานุเปกขา 
ในปฐมฌานและทุติยฌานนั้นยังไม , ปรากฏชัด เพราะถูกข้าศึกทั้งหลายมีวิตกเป็นต้น 
กันท่าไว้ แต่ในตติยฌานนี้ ฌานุเปกขานี้เกิดมีหน้าที่ปรากฏชัด เป็นเสมือนโงศีรษะ 
ขึ้นมาแล้ว เพราะไม , มีวิตกและวิจารกันท่าแล้ว เพราะเหตุนั้น จึงทรงแสดงไว้ 

อรรถาธิบายอย่างสิ้นเชิง ของคำว่า เป็นผู้เห็นเสมอกันอยู่ ยุติด้วยประการฉะนี้ 

อธิบาย ผู้มีสดิมีสัมปชัญญะ 

[๘๕] บัดนี้จะอรรถาธิบายในคำว่า เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะ ต่อไป บุคคลใด 
ย่อมระลึกได้ ฉะนั้นบุคคลนั้น ชื่อว่าผู้ระลึกได้ คือผู้มีสติ บุคคลใดย่อมรูโดยชอบ 


10-1996 (0203-0300)8 


287 


1/5/11,2:09/\1\/เ 


















๒๘๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ฉะนั้น บุคคลนั้นชื่อว่าผู้รูโดยชอบ คือผู้มีสัมปชัญญะ พึงทราบว่า ท่านแสดงสติ- 
สัมปชัญญะด้วยบุคคลาธิษฐาน 

ในสติและสัมปชัญญะนั้น สติ มีความระลึกได้เป็นลักษณะ มีความไม่ลืมเป็นรส 
มีความอารักขาเป็นอาการปรากฏ สัมปชัญญะ มีความไม , หลงเป็นลักษณะ มีความ 
ไตร่ตรองเป็นรส มีความส่องเห็นเป็นอาการปรากฏ 

จำปรารถนาสติและสัมปชัญญะ 

ในฌานเหล่านั้น ถึงแม้ว่าสติและสัมปชัญญะนี้จะมีมาแต่ในฌานต้น ๆ แล้ว 
ก็ตาม เพราะเหตุที่โยคีบุคคลเผลอสติไม่มีสัมปชัญญะนั้น แม้เพียงขั้นอุปจารฌานก็ 
สำเร็จไม่ได้ ไม , ต้องพูดถึงขั้นอัปปนาฌานกันละ แต่กระนั้น การดำเนินไปของจิตก็เป็น 
ความสะดวกสบาย เพราะฌานเหล่านั้นเป็นสภาพที่หยาบ เปรียบเหมือนการเดินไป 
บนพื้นแผ่นดินของบุรุษ และหน้าที่ของสติและสัมปชัญญะในฌานต้น ๆ นั้น ก็ยัง 
ไม่ปรากฏ ส่วนฌานนี้เพราะเป็นสภาพที่ละเอียด โดยเหตุที่ละองค์ฌานที่หยาบแล้ว 
จึงจำต้องปรารถนาการดำเนินของจิตที่มีสติและสัมปชัญญะทำหน้าที่ประคับประคอง 
อย่างแน่นอน เปรียบเหมือนการเดินไปใกล้คมมีดของบุรุษ เพราะฉะนั้น จึงทรงแสดง 
คำว่า เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะ ไว้แต่ในตติยฌานนี้ 

เปรียบสุขเหมือนลูกโคติดแม่ 

พึงทราบอรรถาธิบายยิ่งขึ้นไปอีกสักเล็กน้อยเหมือนอย่างลูกโคที่ยังติดแม่โคนม 
อยู่ ถึงจะถูกพรากไปจากแม่โคนมแล้ว เมื่อไม่คอยระวังรักษาไว่ให้ดี มันก็จะวิ่ง 
เข้าไปหาแม่โคนมอีกโดยทันที ฉันใด อันสุขในตติยฌานนี้ก็เหมือนกัน อันโยคี 
บุคคลพรากออกจากปีติแล้ว เมื่อไม่ได้รักษาไว้เป็นอย่างดีด้วยเครื่องอารักขาคือสติ 
และสัมปชัญญะแล้ว มันก็จะพึงกลับเข้าไปหาปีติอีกโดยทันที คือพึงประกอบกับปีติ 
นั้นแหละ ฉันนั้น 

อีกประการหนึ่ง ถึงแม้ว่าสัตว์ทั้งหลายจะกำหนัดยินดีนักในสุข และสุขนี้เล่า 
ก็เป็นสิ่งที่อร่อยยิ่งนักสำหรับสัตว์ทั้งหลาย เพราะนอกเหนือไปจากสุขนั้นแล้ว ก็ไม่มี 
สุขอะไร ถึงกระนั้น ที่ในตติยฌานนี้ไม่มีความกำหนัดยินดีในสุข ก็ด้วยอานุภาพแห่ง 
สติและสัมปชัญญะเท่านั้น มิใช่ด้วยเหตุอย่างอื่น เพราะฉะนั้น นักศึกษาพึงทราบว่า ที่ 


10-1996 (0203-0300)8 


288 


1/5/11,2:09/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๘๙ 


ทรงแสดงคำว่า เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะ นี้ไว้เฉพาะแต่ในตติยฌานนี้ ก็เพื่อที่จะทรงชี้ 
ถึงความหมายอันพิเศษกว่ากัน ดังที่พรรณนามานี้ 

อธิบาย เสวยสุขด้วยนามกาย 

บัดนี้ จะอรรถาธิบายในคำว่า และได้เสวยสุขด้วยนามกาย นี้ต่อไป 

โยคีบุคคลผู้เข้าอยู่ในตติยฌานย่อมไม่มีความพะวงในการเสวยสุขโดยแท้ แม้ถึง 
ความจริงจะเป็นเช่นนี้ก็ตาม แต่เพราะเหตุที่สุขของโยคีบุคคลเข้าอยู่ในตติยฌานนั้น 
ประกอบอยู่กับนามกายประการหนึ่ง อีกประการหนึ่ง เพราะเหตุที่โยคีบุคคลนั้นถึง 
แม้จะออกจากฌานแล้วก็จะพึงได้เสวยสุข เพราะรูปกายของท่านอันรูปที่ประณีตยิ่ง 
ซึ่งมีสุขอันประกอบอยู่กับนามกายนั้นเป็นสมุฏฐานแผ่ซ่านไปทั่วแล้ว ดังนั้น เมื่อจะ 
ชี้ถึงซึ่งความหมายดังกล่าวนี้ จึงได้ทรงแสดงไว้ว่า และได้เสวยสุขด้วยนามกาย ฉะนี้ 

อธิบาย เป็นเหตุให้พระอริยเจ้าสรรเสริญผู้บรรลุว่า 
เป็นผู้เห็นเสมอกัน มีสติ อยู่เป็นสุข 

[๘๖] บัดนี้ จะอรรถาธิบายในคำว่า อันเป็นเหตุให้พระอริยเจ้าทั้งหลาย 
สรรเสริญ ผู้ ได้บรรลุว่า เป็น ผู้ เห็นเสมอกัน มี สติ อยู่เป็นสุข ดังนี้ต่อไป 

ในคำนี้ นักศึกษาพึงทราบการเรียงเข้าประโยคอย่างนี้ คือ พระอริยเจ้าทั่งหลาย 
มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ย่อมตรัสบอก ย่อมทรงแสดง ย่อมทรงบัญญัติ ย่อมทรง 
ตั้งไว้ ย่อมทรงเปิดเผย ย่อมทรงจำแนก ย่อมทรงทำให้ตื้น ย่อมทรงประกาศ คือ 
ย่อมทรงสรรเสริญซึ่งบุคคลผู้เข้าอยู่ในตติยฌานนั้น เพราะมีฌานใดเป็นเหตุ เพราะมี 
ฌานใดเป็นการณ์ 

สรรเสริญว่าอย่างไร ? สรรเสริญว่า เป็น ผู้ เห็นเสมอกัน มืสติ อยู่เป็นสุข ฉะนี้ 

โยคีบุคคลนั้น บรรลุแล้วซึ่งฌานนั้น ได้แก่ตติยฌานอยู่ 

เหตุที่พระอริยเจ้าสรรเสริญ 

ถาม - ก็แหละ เพราะเหตุไร พระอริยเจ้าเหล่านั้นจึงสรรเสริญบุคคลผู้[ด้บรรลุ 
ตติยฌานนั้นอย่างนี้ ? 


10-1996 (0203-0300)8 


289 


1/5/11,2:09/\1\/เ 


















๒๙๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ตอบ - เพราะเป็นผู้สมควรแก่การสรรเสริญ อธิบายว่า บุคคลผู้!ดับรรลุตติย- 
ฌานนี้ ย่อมเป็นบุคคลสมควรแก , การสรรเสริญนั้น เพราะเหตุที่เป็นผู้เฉย ๆ ใน 
ตติยฌาน แม้อันเป็นสุขที่มีรสอร่อยอย่างยิ่ง ถึงซึ่งความเป็นยอดสุดแห่งความสุข 
และอันความสุขฉุดดึงเข้าไว่ในสุขนั้นไม่ได้ และปีติจะเกิดขึ้นไม่ได้ด้วยประการใดก็ 
เป็นผู้มีสติตั้งมั่นอยู่ด้วยประการนั้น ดังนี้ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง เพราะ 
เหตุที่ได้เสวยความสุขอันสะอาดด้วยนามกาย ที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว ที่อริยชนส้อง 
เสพแล้ว 

ด้วยประการฉะนี้ นักศึกษาพึงทราบว่า พระอริยเจ้าทั้งหลายเมื่อจะประกาศ 
คุณอันเป็นเหตุแห่งความสรรเสริญเหล่านั้น จึงได้สรรเสริญซึ่งบุคคลผู้!ด้บรรลุ 
ตติยฌานนั้น โดยเป็นผู้สมควรแก , การสรรเสริญอย่างนี้ว่า เป็น ผู้ เห็นเสมอกัน มี สติ 
อยู่เป็นสุข ฉะนี้ 


อธิบาย ตติยฌาน 

คำว่า ตติยฌาน ที่แปลว่า ฌานที่ ๓ นั้น มีอรรถาธิบายว่า ฌานนี้ชื่อว่า 
ตติยะ หรือที่ ๓ เพราะเป็นลำดับแห่งการคำนวณ อีกอย่างหนึ่ง ฌานนี้ชื่อว่าเป็น 
ที่ ๓ เพราะเหตุที่โยคีบุคคลย่อมเข้าสู่เป็นอันดับที่ ๓ ดังนี้ก็ได้ 

ตติยฌานละองค์ ๑ 

ก็แหละ ในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า ละองค์ ๑ ประกอบด้วยองค์ ๒ นั้น 
มีอรรถาธิบายว่า นักศึกษาพึงทราบว่าตติยฌานละองค์๑ นั้น ด้วยอำนาจการละ ซึ่ง 
ปีติ แหละปีตินี้นั้นอันโยคีบุคคลละได็ในขณะแห่งอัปปนา เช่นเดียวกับวิตกและวิจาร 
ของทุติยฌานที่โยคีบุคคลละได้ขณะแห่งอัปปนานั้น ด้วยเหตุนั้น ปีตินั้นท่านจึงเรียก 
ว่าเป็นองค์สำหรับละของตติยฌานนั้น 

ตติยฌานประกอบด้วยองค์ ๒ 

ส่วนข้อว่า ตติยฌานประกอบด้วยองค์ ๒ นั้น นักศึกษาพึงทราบด้วยอำนาจ 
แห่งการเกิดขึ้นแห่งองค์ ๒ นี้ คือ สุข ๑ จิตเตกัคคตา ๑ เพราะฉะนั้น ในคัมภีร์ 
วิภังค์ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่า คำว่า ฌาน ได้แก่ ลุเปกขา สติ สัมปชัญญะ 


10-1996 (0203-0300)8 


290 


1/5/11,2:09/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๙๑ 


สุขและจิตเตกัคคตา ๑ ดังนี้ ข้อนั้นทรงแสดงไวีโดยอ้อม เพื่อจะทรงแสดงถึงฌาน 
พร้อมทั้งเครื่องปรุงแต่ง แต่เมื่อว่าโดยตรงแล้ว ตติยฌานนี้ประกอบด้วยองค์ ๒ 
เท่านั้น ด้วยอำนาจแห่งองค์ที่ถึงซึ่งลักษณะที่เพ่งได้ โดยยกเอาอุเบกขา สติ และ 
สัมปชัญญะออกเสีย สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ฌานประกอบด้วยองค์ ๒ 
ย่อมมีในสมัยนั้น ได้แก่อะไร ? ได้แก่สุข ๑ จิตเตกัคคตา ๑ ๒ ฉะนี้ 

คำที่เหลือมีนัยดังที่พรรณนามาแล้วในปฐมฌานนั้นแล 


อธิบาย การบรรลุจตุตถฌาน 

[๘๗] ก็แหละ เมื่อได้บรรลุตติยฌานแม้นั้นด้วยประการฉะนี้แล้ว โยคีบุคคล 
พึงสั่งสม วสี ด้วยอาการ ๕ อย่าง โดยนัยดังที่พรรณนามาแล้วนั้นแล ครั้นออกจาก 
ตติยฌานที่คล่องแคล่วแล้ว พิจารณาเห็นโทษในตติยฌานนั้นว่า สมาบัตินี้ยังใกล้ 
ต่อปีติอ้นเป็นข้าศึกอยู่ และว่าสมาบัตินี้ยังมีองค์อ้นบุรพล เพราะสุขเป็นสภาพที่ 
หยาบดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนี้ว่า องค์อันใดแล ที่ทำใจให้พะวงว่าเป็นสุขใน 
ตติยฌานนั้น ด้วยองค์นั้น ตติยฌานนี้จึงปรากฏเป็นสภาพที่หยาบ ๓ ฉะนี้แล้ว 
พึงมนสิการถึงจตุตกฌานโดยเป็นสภาพที่ละเอียด คลายความยินดีในตติยฌานแล้ว 
พึงลงมือทำความเพียรเพื่อบรรลุจตุตกฌานต่อไป 

แหละกาลใด เมื่อโยคีบุคคลออกจากตติยฌานแล้ว มีสติมีสัมปชัญญะ 
พิจารณาองค์ฌานอยู่นั้น สุขคือโสมนัสอันเกิดขึ้นทางใจจะปรากฏโดยเป็นสภาพที่หยาบ 
อุเปกขาเวทนากับจิตเตกัคคตาจะปรากฏโดยเป็นสภาพที่ละเอียด กาลนั้น ขณะที่ 
โยคีบุคคลมนสิการถึงปฏิภาคนิมิตนั้นนั้นแล อย่างแล้ว ๆ เล่า ๆ ว่า ปฐวี-ปฐวี 
หรือ ดิน-ดิน เพื่อละเสียซึ่งองค์ ที่ หยาบและเพื่อให้!ด้มาซึ่งองค์ ที่ ละเอียดอยู่นั้น 
มโนทวาราวัซชนจิต ทำปฐวีกสิณนั้นนั้นแลให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นตัดภวังคจิต 
เหมือนจะเตือนให้รู้ว่า จตุตกฌานจักเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้ว สัดนั้นไป ชวนจิตก็จะแล่นไป 
ในอารมณ์นั้นนั้นแล ๔ ขณะบ้าง ๕ ขณะบ้าง (ตามควรแก่โยคีบุคคลที่เป็น 
ติกขบุคคลหรือม้นทบุคคล) บรรดาชวนจิตเหล่านั้น ดวงหนึ่งที่สุดท้ายเข้าเป็น 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๙๑/๔๐๗ ๒ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๖๒๕/๔๑๔ 

๓ ดูเทียบ ที. สี. (ไทย) ๙/๙๘/๓๘ 


10-1996 (0203-0300)8 


291 


1/5/11,2:09 / \1\/เ 



















๒^๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

รูปาวจรกุสลจิตขั้นจตุตถฌาน ดวงที่เหลือนอกนั้นเป็น กามาวจรกุสลจิต มีประการ 
ดังกล่าวแล้วในปฐมฌานนั้นเทียว 

ส่วนที่พิเศษกว่ากันนั้น ดังนี้ คือ เพราะเหตุที่สุขเวทนาเป็นปัจจัยโดยอาเสวน- 
ปัจจัยแก่อทุกขมสุขเวทนาไม่ไต้ และอทุกขมสุขเวทนาจะต้องเกิดขึ้นในจตุตกฌาน 
ฉะนั้น ชวนจิตเหล่านั้นจึงย่อมประกอบด้วยอุเบกขาเวทนา และแม่ปีติก็เป็นอันสร่าง 
หายไปในจตุตกฌานนี้ด้วย เพราะเหตุที่จตุตกฌานประกอบด้วยอุเบกขาเวทนานั้นแล 

แหละด้วยลำดับแห่งภาวนาวิธีมีประมาณเพียงเท่านี้ เป็นอันว่าโยคีบุคคลนั้น 
ได้บรรลุแล้วซึ่งจตุตกฌาน อันไม่มีทุกขไม , มีสุข เพราะละสุขและละทุกข์ เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับหายไปแล้วแต่เบื้องต้น อันมีสติบริสุทธิไพราะอุเบกขา ๑ อยู่ 

จดุตถฌานปฐวีกสิณ อันละองค์ ๑ ประกอบด้วยองค์ ๒ มีความงาม ๓ 
สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๑๐ ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 

อธิบาย เพราะละสุขและทุกข์เป็นต้น 

[๘๘] ในบรรดาคำเหล่านั้น คำว่า เพราะละสุขและละทุกข์ ความว่า เพราะ 
ละกายิกสุขคือสุขทางกายและกายิกทุกข์คือทุกข์ทางกาย คำว่า แต่เบื้องต้น ความว่า 
การละนั้นแล ได้ละมาแต่เบื้องต้นแล้ว ไม่ใช่ละในขณะแห่งจตุตถฌาน คำว่า เพราะ 
โสมนัสและโทมนัสดับหายไป ความว่า เพราะความดับหายไปแต่เบื้องต้นแห่งเวทนา 
แม้ทั้ง ๒ นี้ คือ สุขเวทนาที่เกิดทางใจ ๑ ทุกขเวทนาที่เกิดทางใจ ๑ อธิบายว่า 
เพราะละเวทนาทั้ง ๒ เสียได้แต่ในเบื้องต้นนั้นเอง 

ถาม - ก็แหละ การละเวทนาเหล่านั้น ละในขณะไหน ? 

ตอบ - ละในขณะแห่งอุปจาระของฌานทั้ง ๔ 

อธิบายว่า โสมนัสเวทนา ย่อมละในขณะแห่งอุปจาระของจตุตถฌาน ทุกขเวทนา 
โทมนัสเวทนาและสุขเวทนา ย่อมละในขณะแห่งอุปจาระของปฐมฌาน ทุติยฌาน 
และตติยฌาน ตามลำดับ 

๑ ดูเทยบ ท. ส. (ไทย) ๙/'๒๓๒/๗๗, อภ. สํ. (ไทย) ๓๔/๑๖๕/๔๙ 


10-1996 (0203-0300)8 


292 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๙๓ 


นักศึกษาพึงทราบอย่างนี้การละซึ่งสุข ทุกข์โสมบัส และโทมนัสเวทนาทั้งหลาย 
แม่ในจตุตถฌานนี้ซึ่งแม้จะมิได้ทรงแสดงไว้ตามลำดับแห่งการละซึ่งเวทนาเหล่านั้น 
แต่ทรงแสดงไว้ตามลำดับแห่งการแสดงซึ่งอินทรีย์ทั้งหลายในอินทรีย์วิภังค์นั้นเทียว ๑ 

ถาม - ก็แหละ ถ้าองค์ธรรมเหล่านี้ ย่อมละไดในขณะแห่งอุปจาระของฌาน 

นั้น ๆ จริงแล้ว ก็เหตุไฉนพระพุทธองค์จึงทรงแสดงความดับแห่งองค์เหล่านั้น 

ไว้ตรงที่ฌานทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างนี้ว่า ก็ทุกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับอย่าง 

ไม่มีเหลือ ณ ที่ไหน ? ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในศาสนานี้ย่อมบรรลุซึ่งปฐมฌาน 

อันมีวิตก มีวิจาร มีปีติ และสุขซึ่งเกิดแต่ความสงัด เพราะสงัดแล้วแน่นอนจากกาม 

ทั้งหลาย เพราะสงัดแล้วแน่นอนจากอกุศลธรรมทั้งหลาย และทุกขินทรีย์ที่เกิดขึ้น 

แล้วย่อมดับอย่างไม่มีเหลือ ณ ที่ปฐมฌานนี้และโทมนัสสินทรีย... สุขินทรีย... 

โสมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอย่างไม , มีเหลือ ณ ที่ไหน ? ภิกษุทั้งหลาย 

ภิกษุในศาสนานี้ ย่อมบรรลุซึ่งจตุตถฌาน อัน'ไม่มีทุกข์!ม่มีสุ'ข เพราะละสุขและ 

ละทุกข์แล้ว เพราะโสมบัสและโทมนัสดับหายไปแล้วแต่ในเบื้องต้น อันมีสติบริสุทธิ้ 

เพราะอุเบกขา และโสมนัสสินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอย่างไม่มีเหลือ ณ ที่ 
ภั 1 ปี 

จตุตถฌานน 

ตอบ - การที่พระพุทธองค์ทรงแสดงความดับแห่งองค์ธรรมทั้งหลายไว้ตรง 

ที่ฌานโดยเฉพาะเช่นนั้น เพราะทรงประสงค์เอาความดับอย่างสนิท 

อธิบายว่า ในขณะแห่งฌานทั้งหลายมีปฐมฌานเป็นต้น เป็นความดับอย่างสนิท 
ขององค์ธรรมเหล่านั้น ไม่ใช่ความดับอย่างสามัญ ส่วนในขณะแห่งอุปจาระเป็นความ 
ดับอย่างสามัญ ไม่ใช่ความดับอย่างสนิท 


๑ ในที่นี้ ท่านแสดงเวทนาไว้โดยแสดงลำดับตามลำดับแห่งอินทรีย์ มิได้แสดงตามลำดับแห่งการละ ลำดับ 
แห่งการละนั้น คือ ละทุกข์, โทมนัส, สุข, และโสมนัส ส่วนลำดับแห่งอินทรีย์นั้น คือ สุขินทรีย์, 
ทุกขินทรีย์, โสมนัสสินทรีย์ และโทมนัสสินทรีย์ 
๒ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๙๑๐/๓๑๙-อา๒๐ 


10-1996 (0203-0300)8 


293 


1/5/11,2:09*เห 



















๒๙๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ละทุกข์ได้สนิทที่ปฐมฌาน 

เป็นความจริงอย่างนั้น แม้ทุกข์ที่ดับไปในขณะอุปจาระแห่งปฐมฌาน ซึ่งมี 
อาวัชชนจิตมากหลายนั้น จะพึงเกิดขึ้นได้อยู่ ด้วยถูกเหลือบและยุงกัด หรือด้วยการ 
ปวดเมื่อยเพราะนั้งไม่เรียบ แต่ภายในอัปปนาฌานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย อีก 
ประการหนึ่ง แม้ทุกข์ที่ดับไปแล้วในขณะอุปจารฌานนี้ ชื่อว่า ยังดับไม่สนิทดี 
เพราะยังไม่ได้ถูกปฏิปักขธรรมทำลาย ส่วนภายในอัปปนาฌานนั้นทั่วสรรพางค์กาย 
อันสุขชโลมแล้วเพราะปีติแผ่ซ่านไป และบุคคลผู้มีกายอันสุขชโลมแล้วนั้น 
ย่อมมีความทุกข์ดับไปอย่างสนิท เพราะถูกปฏิปักขธรรมทำลายแล้ว 

ละโทมนัสไต้สนิทที่ทุติยฌาน 

อนึ่ง แม่โทมนัสที่ละไดในขณะอุปจาระแห่งทุติยฌานซึ่งมีอาวัชชนจิตมากหลาย 
เช่นกันนั้น จะพึงเกิดขึ้นได้อยู่ เพราะเมื่อมีความลำบากกาย และมีความเหนื่อยใจ 
อันมีวิตกและวิจารเป็นปัจจัย โทมนัสนี้ก็จะเกิดขึ้น แต่เมื่อไม่มีวิตกและวิจารเป็น 
ปัจจัยแล้วหาเกิดขึ้นไม่เลย ส่วนในฌานใดที่โทมนัสเกิดขึ้นได้อยู่ ในฌานนั้นยังมี 
วิตกและวิจารเป็นปัจจัย และวิตกและวิจารนั้นก็ยังละไม่ได้ทีเดียวในขณะอุปจาระ 
แห่งทุติยฌาน ดังนั้น โทมนัสนั้นจึงยังบังเกิดขึ้นไดในขณะอุปจาระแห่งทุติยฌานนั้น 
แต่ในขณะทุติยฌานจะเกิดขึ้นไม , ได้เลยเพราะละปัจจัยคือวิตกและวิจารเสียแล้ว 

ละสุขได้สนิทที่ตติยฌาน 

อีกประการหนึ่ง แม้สุขที่ละได้แล้วในขณะอุปจาระแห่งตติยฌานนั้น ยังจะพึง 
เกิดขึ้นได้อยู่แก่ฌานลาภีบุคคล ผู้มีกายอันรูปประณีตซึ่งมีปีติเป็นสมุฏฐานแผ่ซ่านไป 
แต่ในขณะตติยฌานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย เพราะในขณะตติยฌานนั้นปีติอันเป็นปัจจัย 
แก , สุขได้ดับไปแล้วโดยลิ้นเชิง 

ละโสมนัสได้สนิทที่จตุตถฌาน 

อีกประการหนึ่ง แม่โสมบัสที่ละได้แล้วในขณะอุปจาระแห่งจตุดลฌานนั้น ยังจะ 
พึงเกิดขึ้นได้อยู่ ทั่งนี้ เพราะเหตุที่อยู่ใกล้อย่างหนึ่ง เพราะยังไม่บรรลุถึง อัปปนา- 
ฌานอย่างหนึ่ง เพราะยังไม , มีอุเบกขาอย่างหนึ่ง เพราะยังไม่ผ่านไปโดยชอบอย่างหนึ่ง 
แต่ในขณะจตุดลฌานจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเป็นอันขาด 


10-1996 (0203-0300)8 


294 


1/5/11,2:09/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒8?๕ 


แหละเพราะเหตุดังพรรณนามานี้นั่นแหละ ศัพท์ว่า อปริ เสสํ ที่แปลว่า 
ไม่มีเหลือ พระพุทธองค์จึงทรงแสดงไวีในฌานนั้น ๆ ว่า เอ ดุถุปฺ ปนฺนํ ทุกฺขิ นฺทริย 0 
อปริ เสสํ นิรุชฺ ฌติ ความว่า ทุกขินทรีย์ที่เกิดขึ้นแล้ว ย่อมดับไปอย่างไม , มีเหลือ 
ณ ที่ฌานนั้น ฉะนี้ 

เหตุที่ทรงแสดงเวทนา ๔ ในจดุตถฌาน 

หากจะมีผู้กล่าวติงในอธิการว่า ก็แหละ แม้เวทนาเหล่านี้เป็นอันละได้แล้วใน 
อุปจาระแห่งฌานนั้น ๆ อย่างนี้ เหตุไฉนพระพุทธองค์จึงทรงยกมาไว่ในจตุตกฌาน 
นี้อีกเล่า ? 

ข้าพเจ้าขอแถลงแก้ว่า การที่พระพุทธองค์ทรงยกเวทนาเหล่านี้มาแสดงใน 
จตุตกฌานนี้อีก ก็เพื่อที่จะให้ถือเอาใจความได้ง่าย 

อธิบายว่า อทุกขมสุขเวทนานี้ใดที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว่ในจตุตกฌาน 
นี้ว่า อทุกขมสุข 0 ไม่มีทุกข ไม่ มีสุข ฉะนี้ อทุกขมสุขเวทนานั้น เป็นสภาพละเอียด 
เข้าใจได้ยาก ใคร ๆ ก็ไม่อาจที่จะถือเอาความหมายได้โดยสะดวก เพราะเหตุนั้น 
เพื่อให้ถือเอาความหมายได้โดยสะดวก พระผู้มีพระภาคได้ทรงสงเคราะห์เอาเวทนา 
ทั้งหมดมาไวในจตุตกฌาน นี้แหละ ครั้นทรงแสดงเวทนาเหล่านี้รวมไว้อย่างนี้แล้ว 
ย่อมทรงสามารถที่จะให่ใคร ๆ จับเอาอทุกขมสุขเวทนานี้ได้ว่า ธรรมชาติใดที่ไม่ใช่ 
สุข ไม่ ใช่ทุกข ไม่ ใช่โสมนัสไม่ใช่โทมนัส ธรรมชาตินี้คือ อทุกขมสุขเวทนา ดังนี้ เช่น 
เดียวกับโคดุร้ายที่ใคร ๆ ไม่กล้าที่จะเข้าไปคล้องเอามันได้ด้วยวิธีใด ๆ เพื่อที่ 
จะให้คล้องเอาได้โดยสะดวก เจ้าของโคจึงต้อนโคทั้งหมดเข้ามาไว้ในคอกเดียวกัน 
ทีนั้นจึงไล่ให้ออกไปทีละตัวแล้วนั่งให้คล้องเอาโคตัวนั้นซึ่งออกมาตามลำดับว่า 
นี้แหละโคตัวนั้น ช่วยคล้องให้ที ฉะนี้ 

เวทนา ๔ เป็นปัจจัยของอทุกขมสุขเจโตวิมุติ 

อีกอย่างหนึ่ง นักศึกษาพึงทราบว่า แม้เวทนา ๔ เหล่านี้ พระพุทธองค์ทรง 
แสดงไว้ก็เพื่อจะทรงขึ้ถืงปัจจัยของอทุกขมสุขเจโตวิมุติ ๑ จริงอยู่ ปฐมฌานอันเป็นเครื่อง 


๑ คำว่า อทุกขมสุขเจโตวิมุติ นี้ได้แก่ จตุตถฌาน ลางทีก็เรียกว่า อุเบกขาเจโตวิมุติ จะเรียกว่าอุเบกขาเจโต- 
วิมุติได้ก็เฉพาะจดุตถฌานเท่านั้น ฌานต้น ๆ ยังไม่มีอุเบกขาเป็นองค์ประกอบ 


10-1996 (0203-0300)8 


295 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















๒๙๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ละซึ่งทุกข์เป็นต้น จัดเป็นปัจจัยของอทุกขมสุขเจโตวิมุตินั้น สมดังที่พระธัมม¬ 
หินนาเถรี แสดงไว้ว่า อาวุโส ปัจจัยของสมาบัติคืออทุกขมสุขเจโตวิมุติ มี ๔ อย่างแล 
อาวุโส ภิกษุในศาสนานี้ บรรลุแล้วซึ่งจตุตถฌาน อันไม่มีทุกข์ ไม่มีสุขเพราะละ 
สุขและละทุกข์แล้ว เพราะโสมนัสและโทมนัสดับหายไปแล้วแต่ในเบื้องต้นแล อันมี 
สติบริสุทธิใพราะอุเบกขา อาวุโส ปัจจัยของสมาบัติคือ อทุกขมสุขเจโตวิมุติ มี ๔ 
อย่าง เหล่านี้แล ๑ 


จตุตถฌานเหมือนตติยมรรค 

อีกประการหนึ่ง นักศึกษาพึงทราบแม้อย่างนี้ว่า สังโยชน์ ๑๐ มีสักกายทิฏฐิ 
เป็นต้น แม้ถึงจะละได้มาแล้วแต่ในมรรคอื่น ๆ แต่ก็ทรงแสดงไว้ว่าละไดในตติยมรรค 
(อนาคามิมรรค) นั้น ทั้งนี้เพื่อที่จะสรรเสริญคุณแห่งตติยมรรค ฉันใด เวทนา ๔ เหล่านี้ 
ทรงแสดงไวิในจตุตถฌานนี้อีก ก็เพื่อที่จะทรงสรรเสริญคุณแห่งฌานนี้ ฉันนั้น 

ราคะโทสะอยู่ไกลจดุตถฌานมาก 

อีกประการหนึ่ง นักศึกษาพึงทราบดังนี้ว่า เวทนา ๔ เหล่านี้ที่ท'รงแสดง'ไว้ใน 
จตุตถฌานนี้ เพื่อจะชี้ให้เห็นถึงราคะและโทสะเป็นสภาพที่อยู่ห่างไกลมาก เพราะได้ 
ทำลายสิ่งที่เป็นปัจจัยมาแล้ว จริงทีเดียว ในบรรดาเวทนาเหล่านั้น สุขเวทนาเป็น 
ปัจจัยแก่โสมบัสเวทนา โสมนัสเวทนาเป็นปัจจัยแก่ราคะ ทุกขเวทนาเป็นปัจจัย 
แก , โทมนัสเวทนา โทมนัสเวทนาเป็นปัจจัยแก่โทสะ และราคะโทสะพร้อมทั้งปัจจัย 
ชื่อว่าอันจดุตถฌานนี้กำจัดไปแล้วด้วยเหตุที่ได้ทำลายสุขเวทนาเป็นต้นมาแล้ว ดังนั้น 
ราคะและโทสะจึงชื่อว่า มีอยู่ในที่ห่างไกลมาก ด้วยประการฉะนี้ 

อธิบาย ไม่มีทุกข์ไม่มีสุข 

คำว่า ไม่ มีทุกข์ ไม่ มีสุข นั้น มีอรรถาธิบายว่า ที่ชื่อว่า ไม่มี ทุกข์ เพราะเหตุที่ 
ทุกข์!ม่มี ที่ชื่อว่า ไม่มีสุข เพราะเหตุที่สุขไม่มี ด้วยคำว่า ไม่มีทุกข์!ม่มีสุขนี้ ท่าน 
แสดงถึงเวทนาที่ ๓ (คืออุเปกขาเวทนา) อันเป็นปฏิปักษ์แก , ทุกขเวทนาและ 


๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๘/๔๙๖ 


10-1996 (0203-0300)8 


296 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๙๗ 


สุขเวทนาในจตุตถฌานนี้ ไม่ใช่แต่เพียงแสดงความไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเท่านั้น และ 
อ ทุก ขมสุขเวทนาชื่อว่าเวทนาที่ ๓ เรียกว่าอุเปกขาเวทนาก็ได้ นักศึกษาพึงทราบว่า 
อทุกขมสุขเวทนานั้น มีอันเสวยอารมณ์ที่ผิดจากอิฏฐารมณ์และอนิฏฐารมณ์เป็น 
ลักษณะ มีความเป็นกลาง ๆ เป็นรส มีความปรากฏชัดเป็นอาการปรากฏ มีความ 
ดับไปแห่งสุขเวทนาและทุกขเวทนาเป็นปทัฏฐาน ๑ ด้วยประการฉะนี้ 

อธิบาย มีสติบริสุทธเพราะอุเบกขา 

[๘๙] คำว่า มี สติบริสุทธิเพราะอุเบกขา นั้นหมายความว่า ความบริสุทธี้ 
แห่งสติอันอุเบกขาให้เกิดแล้ว อธิบายว่า สติในฌานนี้เป็นสภาพบริสุทธึ๋มาก และ 
ความบริสุทธิ้ใดแห่งสตินั้นความบริสุทธิ้นั้นอันอุเบกขาปรุงแต่งให้มิใช่สิ่งอื่นปรุงแต่งให้ 
เพราะฉะนั้น ฌานนี้พระพุทธองค์จึงทรงแสดงว่า มีสติบริสุทธิเพ'ราะอุเบกขา 

แม่ในคัมภีร์วิภังค์ พระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงไว้ว่า สตินี้เป็นสภาพที่สะอาด 
บริสุทธี๋และผุดผ่องเพราะอุเบกขานี้ ด้วยเหตุนั้นจึงเรียกว่า สติบริสุทธิ้เพราะ 
อุเบกขา ๒ 

อุเบกขาคือตัตรมีชฌัตตตาเจตสิก 

ก็แหละ ความบริสุทธี้แห่งสติในจตุตถฌานนี้ ย่อมสำเร็จเพราะอุเบกขาอันใด 
อุเบกขานั้น นักศึกษาพึงทราบว่า โดยใจความก็ได้แก่ตัตรมัชฌัตดตาเจตสิก และ 
ไม่ใช่แต่สติเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่บริสุทธิไพราะอุเบกขานั้น แม้สัมปยุตธรรมทั้งสิ้น 
ก็เป็นสภาพบริสุทธิ้โดยแท้แล แต่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาไว้ด้วย 
ทรงยกสติเป็นประธาน 


๑ คำว่า อทุกขมสุขเวทนา นี้มีอาการไม่ปรากฏชัดเหมือนสุขเวทนาและทุกขเวทนา ต้องอนุมานเอาจากสุข 
เวทนาและทุกขเวทนานั้น คล้าย ๆ กับรอยเท้าเนื้อที่เดินข้ามหลังแผ่นหินไป ย่อมไม่ปรากฏให้เห็น แต่ 
รูได็โดยอนุมาน เอาจากรอยข้างหน้าและรอยข้างหลังของแผ่นหิน ฉะนั้น 
๒ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๕๙๗/๔๐๙ 


10-1996 (0203-0300)8 


297 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















๒๙๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อุเบกขาเวทนาเหมือนราตรี 
ตัตรมชฌัตดุเบกขาเหมือนดวงจันทร์ 

แม้ว่า ตัตรม้ชฌัตดุเบกขานี้ จะมีอยู่ในฌานทั้ง ๓ ข้างต้นนั้นก็ตาม แต่ก็เปรียบ 
เหมือนดวงจันทร์ในเวลากลางวัน จะมีอยู่ก็ไม่สว่างไม่ขาวนวล ทั้งนี้ เพราะแสงอาทิตย์ 
ในเวลากลางวันข่มกันไว้ และเพราะไม่ไต้ราตรีอันมีส่วนเข้ากันได้ โดยเป็นที่ส่องแสง 
หรือโดยเป็นอุปการะแก่ตน ฉันใด แม้ดวงจันทร์คือตัตรม้ซฌัตตุเบกขานี้ก็เช่นเดียวกัน 
แม้จะมีอยู่ในประเภทแห่งฌานมีปฐมฌานเป็นต้น แต่ก็ยังไม่เป็นสภาพที่บริสุทธี้ 
ทั้งนี้ เพราะเดชแห่งธรรมอันเป็นข้าศึกมีวิตกเป็นต้นข่มกันไว้ และเพราะไม่ได้ราตรี 
คืออุเบกขาเวทนาอันมีส่วนเข้ากันได้ 

อนึ่ง เมื่อตัตรม้ชฌัตตุเบกขานั้นยังไม่บริสุทธิ้ แม้สหชาตธรรมทั้งหลาย 
(ธรรมที่เกิดร่วมในจิตดวงเดียวกัน) เช่นสติเป็นต้น ก็พลอยเป็นสภาพที่ไม่บริสุทธิ้ 
ไปด้วย เหมือนแสงจันทร์ที่ไม่ขาวนวลในเวลากลางวัน เพราะเหตุดังกล่าวนี้ ใน 
บรรดาฌานทั้ง ๓ นั้น แม้เพียงฌานเดียว พระผู้มีพระภาคจึงมิได้ทรงแสดงว่า 
มีสติบริสุทธิ้เพราะอุเบกขา 

ส่วนในจตุตกฌานนี้ ดวงจันทร์คือตัตรม้ชฌัตตุเบกขาเป็นสภาพที่บริสุทธ 
อย่างยิ่ง เพราะไม , มีเดชแห่งธรรมอันเป็นข้าศึกมีวิตกเป็นต้นข่มกัน และเพราะได้ 
ราตรีคืออุเบกขาเวทนาอันมีส่วนเข้ากันได้ และเพราะเหตุที่ตัตรม้ชฌัตดุเบกขาเป็น 
สภาพบริสุทธแล้วนั้น แม้สหชาตธรรมทั้งหลายเช่นสติเป็นต้น ก็พลอยเป็นสภาพ 
ที่บริสุทธี๋ผุดผ่อง เช่นเดียวกับแสงจันทร์อันสว่างขาวนวล ฉะนั้น 

เพราะเหตุดังพรรณนามานี้ นักศึกษาพึงทราบว่า จตุตกฌานนี้เท่านั้น ที่พระ 
ผู้มีพ'ระภาภทรงแสดง'ว่า เป็นฌานที่มีสดิบริสุทธเพราะอุเบกขา ฉะนี้ 

อธิบาย จตุตถฌาน 

คำว่า จตุตฺถ ที่แปลว่าที่ ๔ นั้น มีอรรถาธิบายว่า ฌานที่เรียกว่าที่ ๔ 
เพราะเป็นลำดับของการคำนวณ หรือฌานนี้ที่'จัดเป็นที่ ๔ เพราะเหตุที่โยคีบุคคล 
ย่อมเข้าเป็นอันดับที่ ๔ ดังนี้ก็’ได้ 


10-1996 (0203-0300)8 


298 


1/5/11,2:09/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๔ ปฐวีกสิณนิเทศ 


๒๙๙ 


จตุตถฌานละองค์ ๑ 

ก็แหละ ในคำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า ละองค์ ๑ ประกอบด้วยองค์ ๒ นั้น 
มีอรรถาธิบายว่า ใน ๒ ข้อนั้น ข้อว่า จตุตถฌานละองค์ ๑ นั้น นักศึกษา 
พึงทราบด้วยอำนาจที่ละซึ่งโสมนัสเวทนา และโสมนัสเวทนานั้นละมาได้แต่ใน 
ชวนจิตดวงต้น ๆ ในวิถีเดียวกันนั้นเทียว ด้วยเหตุนั้น โสมบัสเวทนานั้น จึงเรียกว่า 
เป็นองค์สำหรับละของจตุตกฌานนี้ 

จดุตถฌานประกอบด้วยองค์ ๒ 

ส่วนข้อที่'ว่า จตุตถฌานประกอบด้วยองค์ ๒ นั้น นักศึกษาพึงทราบ ด้วย 
อำนาจความบังเกิดขึ้นแห่งองค์ ๒ นี้ คือ อุเบกขาเวทนา ๑ จิตเตกัคคตา ๑ 

คำที่เหลือมีนัยดังที่แสดงมาแล้วในปฐมฌานนั้นแล ตามที่พรรณนามานี้ 
เป็นแนวในฌาน ๔ ประเภท ที่บังเกิดด้วยอำนาจแห่งฌานที่เป็นจตุกกนัย เป็น 
ประเภทแรก 


อธิบาย ฌานปัญจกนัย 

[๙๐] ส่วนโยคีบุคคลผู้จะเจริญฌานปัญจกนัยให้บังเกิดขึ้นนั้นออกจาก 
ปฐมฌานที่คล่องแคลำแล้ว พิจารณาเห็นโทษในปฐมฌานนั้นว่า สมาบัตินี้ยังใกล้ต่อ 
นิวรณ์อันเป็นข้าศึกอยู่ และว่าสมาบัตินี้มีองค์อันทุรพล เพราะวิตกเป็นสภาพที่หยาบ 
ฉะนี้แล้ว พึงมนสิการถึงทุติยฌานโดยเป็นสภาพที่ละเอียด คลายความยินดีใน 
ปฐมฌานแล้ว จึงลงมือทำความเพียรเพื่อบรรลุซึ่งทุติยฌานต่อไป 

บรรลุทุติยฌาน 

ก็แหละ กาลใด เมื่อโยคีบุคคลออกจากปฐมฌานแล้วมีสติสัมปชัญญะ 
พิจารณาองค์ฌานอยู่นั้น องค์ฌานเพียงแต่วิตกอย่างเดียวก็จะปรากฏโดยเป็นสภาพ 
ที่หยาบ องค์ฌานอื่น ๆ มีวิจารเป็นต้น คงปรากฏโดยเป็นสภาพที่ละเอียด 
กาลนั้น ขณะที่โยคีบุคคลมนสิการถึงปฏิภาคนิมิตนั้นนั้นแลอย่างแล้ว ๆ เล่า ๆ 
ว่า ปฐวี ปฐวี หรือ ดิน ดิน ดังนี้ เพื่อจะละองค์ที่หยาบและให์ได้มาซึ่งองค์ 
ละเอียดอยู่นั้น ทุติยฌานก็จะบังเกิดขึ้นโดยนัยที่ได้แสดงมาแล้วนั้นแล องค์สำหรับละ 
ของทุติยฌานนั้นมีวิตกอย่างเดียว ส่วนองค์ประกอบมี ๔ มีวิจารเป็นต้น คำที่เหลือ 
เหมือนดังที่แสดงมาแล้วทุกประการนั้นเทียว 


10-1996 (0203-0300)8 


299 


1/5/11,2:09/\1\/เ 


















๓๐๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

บรรลุตติยฌาน 

ก็แหละ เมื่อได้บรรลุทุติยฌานแม้นั้นอย่างนี้แล้ว โยคีบุคคลนั้นถึงทำให้วสี 
สามารถดีแล้วด้วยอาการ ๕ อย่างโดยนัยที่ได้พรรณนามาแล้วนั้นแล ออกจาก 
ทุติยฌานที่คล่องแคล่วแล้วพิจารณาเห็นโทษในทุติยฌานนั้นว่า สมาบัตินี้ยังใกล้ต่อ 
วิตกอันเป็นข้าศึกอยู่ และว่าสมาบัตินี้มีองค์อันทุรพล เพราะวิจารเป็นสภาพที่หยาบ 
ครั้นแล้ว มนสิการถึงตติยฌานโดยเป็นสภาพที่ละเอียด คลายความยินดีในทุติยฌานแล้ว 
พึงลงมือทำความเพียรเพื่อบรรลุตติยฌานต่อไป 

แหละกาลใด เมื่อโยคีบุคคลออกจากทุติยฌานแล้ว มีสติสัมปชัญญะพิจารณา 
องค์ฌานอยู่นั้น องค์ฌานเพียงแต่วิจารก็จะปรากฏโดยเป็นสภาพที่หยาบขึ้น องค์ฌาน 
อื่น ๆ มีปีติเป็นต้นคงปรากฏโดยเป็นสภาพที่ละเอียดอยู่ กาลนั้น ขณะที่โยคีบุคคล 
มนสิการถึงปฏิภาคนิมิตนั้นนั้นแล อย่างแล้ว ๆ เล่า ๆ ว่า ปฐวี-ปฐวี หรือ ดิน-ดิน 
ฉะนี้ เพื่อที่จะละองค์ที่หยาบและให็ได้มาซึ่งองค์ที่ละเอียดอยู่นั้น ตติยฌานก็จะเกิด 
ขึ้นโดยนัยที่ได้แสดงมาแล้วนั้นแล องค์สำหรับละของตติยฌานนั้นมีแต่วิจารอย่างเดียว 
ส่วนองค์ประกอบมี ๓ มีปีติเป็นต้น เหมือนกับในทุติยฌานโดยจตุกกนัย คำที่เหลือ 
เหมือนดังที่แสดงมาแล้วทุกประการนั้นเทียว 

สรุปฌานปัญจกนัย 

ด้วยประการฉะนี้ ทุติยฌานใดในฌานจตุกกนัยนั้น ในฌานปัญจกนัยนี้ทุติยฌาน 
นั้นแยกออกเป็น ๒ ฌาน คือ เป็นทุติยฌานและตติยฌาน ตติยฌานและจตุตกฌาน 
ในฌานจตุกกนัยนั้นแยกเป็นจตุตกฌานและปัญจมฌานในฌานปัญจกนัยนี้ ส่วน 
ปฐมฌานคงเป็นปฐมฌานตามเติม ฉะนี้แล 


ปริจเฉทที่ ๔ ชื่อว่า ปฐวีกสิณนิเทศ 
ในอธิการแห่งสมาธิภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้ารจนาขึ้น เพื่อความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996 (0203-0300)8 


300 


1/5/11,2:09/\1\/เ 



















ปริปีเฉทที่ ๕ 
เสสกสิณนิเทศ 


๒. อาโปกสิณภาวนา 

[๙๑] ณ วาระนี้ จะอรรถาธิบายความในอาโปกสิณภาวนาโดยพิสดารต่อจาก 
ปฐวีกสิณภาวนาเป็นลำดับไป ดังนี้ เ- 

กแหละ ปฐวีกสิณกัมมัฏฐาน ฉันใด แม้อาโปกสิณกัมมัฏฐานก็ทำนองเดียวกัน 
กล่าวคือ โยคีบุคคลผู้ประสงค์จะภาวนาอาโปกสิณกัมมัฏฐานนั้น พึงนั้งคู้บัลลังก์ตั้ง 
กายให้ตรงแล้วจับเอานิมิตในนั้า 

วิธีการทั้งปวงในอาโปกสิณนี้ เช่น อาโปกสิณที่สร้างขึ้น หรืออาโปกสิณที่เป็น 
อยู่เองตามธรรมดาเป็นต้น นักศึกษาพึงทราบความพิสดารโดยนัยดังที่พรรณนา 
มาแล้วในปฐวีกสิณนั้นทุกประการ 

แหละในอาโปกสิณนี้ ฉันใด ในกสิณต่อ ๆ ไปทั้งหมดก็เหมือนกัน เบื้องหน้า 
แต่นี้ไป อรรถาธิบายเช่นนี้ข้าพเจ้าจักไม่พรรณนาซํ้าอีก จักพรรณนาแต่เฉพาะที่ต่าง 
กันเท่านั้น 


อาโปกสิณที่เป็นเอง 

แม่ในอาโปกสิณกัมมัฏฐานนี้ สำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสม 
อบรมมาแล้วแต่ในชาติปางก่อนนั้น อุคคหนิมิตย่อมเกิดขึ้นไดในนั้าที่เป็นอยู่เองตาม 
ธรรมดาคือ ในสระ ในบึง ในทะเลสาบ หรือในมหาสมุทร เหมือนกับที่เกิดขึ้นแก่ 
ท่านจูฬสิวเถระ 

ได้ยินว่า ท่านจูฬสิวเถระนั้นสละทิ้งลาภและสักการะด้วยตั้งใจว่า จักไปพักอยู่ 
อย่างเงียบ ๆ จึงไปขึ้นเรือที่ท่าใหญ่ไปยังชมพูทวีป ได้เพ่งดูนั้าในมหาสมุทรไป ในระหว่าง 
ทางกสิณนิมิตคล้ายกับนั้ามหาสมุทรนั้นได้เกิดขึ้นแล้วแก , ท่าน ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0301-0314)8 


301 


1/5/11,2:10/พเ 



















๓๐๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิธีทำอาโปกสิณ 

สำหรับโยคีบุคคลมัที่ไม่ได้สร้างสมอบรมบุญญาธิการมาแต่ในชาติปางก่อน 
เมื่อจะทำอาโปกสิณต้องหลีกเลี่ยงโทษแห่งกสิณ ๔ อย่าง คือ อย่าเอาฟ้าที่มีสีเขียว สี 
เหลือง สีแดง หรือสีขาว อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่พึงเอานั้าฝนที่รองรับเอาด้วยผ้า 
สะอาดในกลางแจ้งซึ่งยังไม่ทันจะตกถึงพื้นดิน หรือนาอย่างอื่น ๆ ที่ใสสะอาดปราศจาก 
โทษเหมือนอย่างนํ้าฝนนั้น มาใส่ให้เต็มเสมอขอบปากบาตรหรือคนโท แล้วเอาไป 
ตั้งไว้ ณโอกาสลับ ๆ ตรงท้ายวัดซึ่งมีประการดังกล่าวมาแล้วในปฐวีกสิณภาวนานั้น 


วิธีภาวนาอาโปกสิณ 

ครั้นแล้วโยคีบุคคลพึงนั้งคู้บัลลังก์ตั้งกายให้ตรงแล้วอย่าพิจารณาถึงสีของนั้า 
อย่ามนสิการถึงลักษณะของนั้าซึ่งมีลักษณะไหลซึมซาบและเกาะกุม พึงวางจิตไวใน 
คำบัญญัติด้วยอำนาจธาตุนั้าซึ่งเป็นสิ่งที่มีมากกว่า พร้อมกับสีอันเป็นที่อาศัยเท่านั้น 
แล้วพึงภาวนาด้วยสามารถชื่อที่ปรากฏรู้กันโดยมากว่า อาโป - อาโป หรือว่า นํ้า - นํ้า 
ดังนี้ ในบรรดาชื่อของนั้าทั้งหลาย คือ อมพ, อุทก 0 , วา ริ, สลิลํ เป็นต้น 

ลักษณะอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต 

เมื่อโยคีบุคคลนั้นพยายามภาวนาอยู่โดยทำนองนี้เรื่อย ๆ ไป อุคคหนิมิตและ 
ปฏิภาคนิมิตทั้ง ๒ ก็จะบังเกิดขึ้นโดยลำดับ โดยนัยดังที่พรรณนามาแล้วในปฐวีกสิณ 
นั้นนั้นแล แต่ว่าในอาโปกสิณนี้ อุคคหนิมิตย่อมปรากฏเป็นดุจกระเพื่อมอยู่ ล้าฟ้า 
มีฟองและต่อมเจือปน อุคคหนิมิตจะปรากฏเป็นเช่นนั้นนั้นเทียว โทษแห่งกสิณ 
ย่อมปรากฏให้เห็น ส่วนปฏิภาคนิมิตนั้นย่อมปรากฏเป็นสภาพที่นึ่ง เหมือนตาลปัตร 
แก้วมณีที่ปักไว้กลางแจ้ง และเหมือนวงกลมกระจกเงาที่ทำด้วยแก้วมณี ฉะนั้น 
โยคีบุคคลนั้น ย่อมจะบรรลุถึงซึ่งอุปจารฌานพร้อมกับด้วยการปรากฏขึ้นแห่งปฏิ- 
ภาคนิมิตนั้นนั้นแล และย่อมจะได้บรรลุถึงซึ่งฌาน ๔ และฌาน ๕ โดยทำนอง 
ดังที่พรรณนามาแล้วในปฐวีกสิณนั้นเทียว 

จบอาโปกสิณ 


10-1996 (0301-0314)8 


302 


1/5/11,2:10/\1\/] 


















ปริจเฉทที่ ๕ เสสกสิณนิเทศ 


๓๐๓ 


๓. เตโชกสิณภาวนา 

[๙๒] แม่โยคีบุคคลผู้ประสงค์จะภาวนาซึ่งเตโชกสิณกัมมัฏฐานนั้น ก็พึงจับ 
เอานิมิตในไฟ ในโยคีบุคคล ๒ จำพวกนั้น สำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้ 
สร้างสมอบรมมาแล้วแต่ในชาติปางก่อน เมื่อจับตาเอานิมิตในไฟที่เป็นอยู่เองตามธรรมดา 
คือเพ่งดูเปลวไฟในที่ใดที่หนึ่ง คือ ที่เปลวตะเกียง ที่เตาไฟ ที่กองไฟสำหรับระบมบาตร 
หรือที่ไฟไหม้ป่า อุคคหนิมิตย่อมเกิดขึ้นได้ เหมือนกับที่เกิดขึ้นแก , ท่านจิตตคุตตเถระ 

ท่านจิตตคุตตเถระนั้นเข้าไปในโรงอุโบสถในวันธรรมสวนะขณะที่ท่านเพ่งดูเปลว 
ตะเกียงอยู่นั้นแล อุคคหนิมิตได้เกิดขึ้นแล้ว 

วิธีทำเตโชกสิณ 

ส่วนโยคีบุคคลผู้!ม่ได้สร้างสมอบรมบุญญาธิการมาแต่ในชาติปางก่อน ต้องทำ 
กสิณขึ้นเอง วิธีทำเตโชกสิณนั้นดังนี้ คือ เอาไม้แก่นชนิดที่มียางมาผ่าตากแดดให้ 
แห้งแล้วตัดทอนเป็นท่อน ๆ แล้วเอาไปที่โคนไม้หรือที่ปะรำอันเหมาะสม ทำไม้นั้น 
ให้เป็นกองโดยอาการเหมือนจะระบมบาตร ติดไฟให้ลุกแล้วพึงเจาะช่องกลม ๆ ที่ 
เสื่อลำแพนหรือที่ผืนหนัง หรือที่ผืนผ้า ขนาดโต ๑ คืบ ๔ นิ้ว แล้วยกไปตั้งข้างหน้า 
กองไฟนั้น 


วิธีภาวนาเตโชกสิณ 

โยคีบุคคลพึงนั้งเชัาที่ โดยทำนองดังที่ได้พรรณนามาแล้วนั้นแล แต่นั้นอย่าได้ 
มนสิการถึงหญ้าและพึนข้างล่าง หรืออย่ามนสิการถึงเปลวควันข้างบน พึงจับตาเอา 
นิมิตในเปลวไฟอันหนาทึบตรงระหว่างกลางนั้น อย่าพิจารณาถึงสีของไฟด้วยสามารถ 
แห่งสีเขียวหรือสีเหลืองเป็นต้น อย่ามนสิการถึงลักษณะด้วยสามารถเป็นสภาวะที่ร้อน 
พึงวางจิตไวิในคำบัญญัติ ด้วยอำนาจธาตุไฟซึ่งเป็นสิ่งที่มีมากกว่า พร้อมกับสีอันเป็น 
ที่อาศัยเท่านั้น ในบรรดาชื่อของไฟทั้งหลาย เช่น ปาวโก, กณฺหวตฺตนิ, ชาตเวโท, 
ทุตาสโน เป็นต้น พึงภาวนาด้วยสามารถชื่อที่ปรากฏรู้กันเป็นส่วนมากเท่านั้นว่า 
เตโช-เตโช หรือว่า ไฟ-ไฟ ดังนี้เรื่อย ๆ ไป 


10-1996 (0301-0314)8 


303 


1/5/11,2:10/ปฟ 


















๓๐๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ลักษณะอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต 

เมื่อโยคีบุคคลนั้นพยายามภาวนาอยู่โดยทำนองนี้เรื่อย ๆไปนั้นแล อุคคหนิมิต 
และปฏิภาคนิมิตทั้ง ๒ ก็จะเกิดขึ้นโดยลำดับ ตามทำนองที่ได้พรรณนามาแล้วนั้น 
เทียวในนิมิต ๒ อย่างนั้น อุคคหนิมิตย่อมปรากฎเป็นเหมือนเปลวไฟขาดตกหายไป ๆ 
แต่เมื่อจับเอานิมิตในไฟที่เป็นอยู่เองตามธรรมดาแล้ว โทษแห่งกสิณย่อมจะปรากฏ 
ให้เห็น กล่าวคือลูกไฟบ้าง ก้อนถ่านบ้าง ขี้เล้าบ้าง ควันบ้าง ก็จะปรากฏขึ้น 
ส่วนปฏิภาคนิมิตนั้นเป็นสภาวะที่ไม่เคลื่อนไหว ย่อมปรากฏเหมือนท่อนผ้ากัมพลแดง 
ที่อยู่กลางแจ้ง และเหมือนตาลปัตรทองคำ หรือเหมือนเสาทอง โยคีบุคคลนั้นย่อมจะ 
บรรลุถึงซึ่งอุปจารฌานพร้อมกับการปรากฏขึ้นแห่งปฏิภาคนิมิตนั้นทีเดียว และย่อมจะ 
บรรลุถึงซึ่งฌาน ๔ และฌาน ๕ โดยนัยดังที่ได้พรรณนามาแล้วนั้นแล 

จบเตโชกสิณ 

๔. วาโยกสิณภาวนา 

[๙๓] แม่โยคีบุคคลผู้ประสงค์จะภาวนาซึ่งวาโยกสิณกัมมัฏฐานนั้น พึงพยายาม 
จับเอาซึ่งนิมิตในลม ก็แหละ นิมิตนั้นจะพึงจับเอาได้ด้วยสามารถที่ได้เห็นหรือได้ถูกต้อง 
เพราะเหตุที่ท่านอรรถกถาจารย์แสดงไวในคัมภีร์อรรถกถาทั้งหลายว่า โยคีบุคคลเมื่อ 
จะถือเอาวาโยกสิณ โดยภาวะเป็นอุคคหนิมิตนั้น ย่อมถือเอานิมิตในลม คือ ย่อม 
กำหนดยอดอ้อยที่ลมพัดเอนไป เอนราบไปพร้อม ๆ กัน หรือกำหนดยอดไผ่ที่ลม 
พัดเอนไป เอนราบไปพร้อม ๆ กัน หรือกำหนดยอดไม้ที่ลมพัดเอนไป เอนราบไป หรือ 
กำหนดปลายผมที่ลมพัดให้ล้มลงให้ล้มราบลง หรือกำหนดตรงที่ลมมาถูกต้องกาย 
ฉะนั้น โยคีบุคคลครั้นได้เห็นอ้อยหรือไผ่หรือต้นไม้ซึ่งมีใบหนาขึ้นอยู่อย่างมียอด 
เสมอกัน ถูกลมพัดอยู่ก็ดี หรือได้เห็นศีรษะของบุรุษผู้มีผมดกยาวประมาณ ๔ องคุลี ถูก 
ลมพัดอยู่ก็คี พึงตั้งสติไว้ว่า ลมนี้ย่อมพัดถูก ณ ที่ตรงนั้นหรือพึงตั้งสติไว้ตรง 
ที่ที่ลมพัดเข้าทางช่องหน้าต่าง หรือทางรูฝาแล้วมากระทบประเทศของกายครั้นแล้ว 
ในบรรดาชื่อของลมทั้งหลาย เช่น วาโต, มา ลุ โต, อนิลํ เป็นต้น พึงภาวนาด้วย 
สามารถแห่งชื่อที่ปรากฏรู้จักกันเป็นส่วนมากเท่านั้นว่า วาโต - วาโต หรือว่า ลม - ลม 
ดังนี้เรื่อย ๆ ไป 


10-1996 (0301-0314)8 


304 


1/5/11,2:10/\1\/] 


















ปริจเฉทที่ ๕ เสสกสิณนิเทศ 


๓๐๕ 


ลักษณะอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต 

ในวาโยกสิณภาวนานี้ อุคคหนิมิตมีลักษณะคล้าย ๆ กับเกลียวไอของข้าวต้ม 
ที่ปลงลงจากเตาใหม่ ๆ ย่อมปรากฏเป็นสภาพเคลื่อนไหวได้ ส่วนปฏิภาคนิมิตเป็น 
สภาพสงบนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนอุคคหนิมิต คำที่เหลือนักศึกษาพึงทราบ 
โดยนัยที่ได้พรรณนามาแล้วในปฐวีกสิณภาวนานั้นนั่นเทียว 

จบวาโยกสิณ 
๕. นิลกสิณภาวนา 

[๙๔] ก็แหละ ลำดับต่อจากวาโยกสิณภาวนานั้น เพราะมีคำพระบาลีของ 
โบราณอรรถกถาอยู่ว่า โยคีบุคคลเมื่อจะถือเอานีลกสิณ โดยภาวะเป็นอุคคหนิมิตนั้น 
ย่อมถือเอานิมิตในวัตถุมีลีเขียว คือ ในดอกไม้บ้าง ในผ้าบ้าง ในธาตุที่เป็นลีธรรมชาติบ้าง 
ดังนี้ สำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอบรมมาแล้วแต่ชาติปางก่อนนั้น 
เพียงแต่ได้เห็นกอดอกไม้ซึ่งมีดอกบานสะพรั่งเห็นปานนั้น หรือเห็นที่ตกแต่งดอกไม้ 
ณ สถานที่บูชา หรือเห็นผ้าเขียวและแก้วเขียวอย่างใดอย่างหนึ่ง อุคคหนิมิตย่อม 
เกิดขึ้นได้ 


วิธีทำนิลกสิณ 

สำหรับโยคีบุคคลผู้ไม่มีบุญญาธิการนั้น (ต้องทำกสิณขึ้นเอง) ต้องไปเก็บเอา 
ดอกไม้ เช่น ดอกบัวเขียว และดอกกรรณิการ์เขา ๑ เป็นต้น เอามาจัดใส่ให้เต็มตะกร้า 
หรือฝาสมุกพอเสมอขอบปาก เอาแต่กลีบดอกล้วน ๆ โดยที่ไม , ให้มีเกสร หรือ 
ก้านปรากฏให้เห็นเลย อีกอย่างหนึ่ง พึงเอาผ้าสีเขียวมาม้วนให้เป็นห่อแล้ว บรรจุใส่ 
ให้เต็มเสมอขอบปากของตะกร้าหรือฝาสมุกนั้น หรือเอาผ้าลีเขียวนั้นมาผูกขีงที่ปากขอบ 
ของตะกร้าหรือฝาสมุกนั้นให้ตึงเหมือนอย่างหน้ากลองก็ได้ อีกแบบหนึ่ง พึงเอาธาตุ 
สีธรรมชาติอย่างหนึ่งอย่างใดในบรรดาสีเขียวล้มฤทธิ้ สีเขียวใบไม้ และลีเขียวดอก 
อัญชัญ มาทาทำเป็นดวงกสิณ ชนิดที่เคลื่อนที่ได้หรือชนิดที่ติดอยู่กับฝา แล้วทาตัด 
ด้วยสีที่ไม , กลืนก้น โดยทำนองดังที่แสดงมาแล้วในปฐวีกสิณนั้นแล 


๑ ไมัเหล่านี้มีดอกสีเขียวแก่หรือสีฟ้าโดยธรรมชาติ 


10-1996 (0301-0314)8 


305 


1/5/11,2:10 



















๓๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิธีภาวนานีลกสิณ 

ครั้นทำกสิณเสร็จแล้ว แต่นั้นโยคีบุคคลพึงลงมือภาวนา คือ ยังมนสิการให้ 
เป็นไปว่า นีล 0 - นีล 0 หรือว่า สี เขียว - สีเขียว ฉะนี้ โดยนัยดังที่ได้แสดงไว่ในปฐวีกสิณ 
แมืในนีลกสิณภาวนานี้ในขั้นอุคคหนิมิต โทษแห่งกสิณยังปรากฏให้เห็นอยู่ คือ เกสร 
ก้าน และระหว่างกลีบเป็นต้นย่อมปรากฏ ส่วนปฏิภาคนิมิตพ้นไปจากโทษกสิณ 
ย่อมปรากฏ เป็นเช่นกับตาลปัตรแก้วมณีที่อยู่กลางแจ้ง คำที่เหลือนักศึกษาพึง 
ทราบโดยบัยที่ได้พรรณนามาแล้วข้างต้นนั้นเทียว 

จบนีลกสิณ 

๖. ปีตกสิณภาวนา 

[๙๕] แม้ใ'นปีตกสิณภาวนาก็มีนัยเช่นเดียวกันนี้ เพราะเหตุที่ท่านโบราณ 
อรรถกถาจารย์แสดงไว้ว่า โยคีบุคคลเมื่อจะถือเอาปีตกสิณ โดยภาวะเป็นอุคคหนิมิต 
นั้นย่อมถือเอานิมิตในวัตถุมีลีเหลือง คือในดอกไม้บ้าง ในผ้าบ้าง ในธาตุที่เป็นลีธรรมชาติ 
บ้าง ฉะนั้น แม้ในปีตกสิณภาวนานี้ สำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการ อันได้สร้างสม 
อบรมมาแต่ชาติปางก่อนนั้น เพียงแต่ได้เห็นกอไม้ดอกซึ่งมีดอกบานสะพรั่งเห็น 
ปานนั้น หรือเห็นที่ตกแต่งดอกไม้ในที่บูชา หรือเห็นผ้าหรือธาตุสีเหลือง อย่างใด 
อย่างหนึ่งเท่านั้น อุคคหนิมิตย่อมเกิดขึ้น เหมือนอย่างที่เกิดขึ้นแก่ท่านจิตตคุตตเถระ 

ได้ยินว่า เมื่อท่านจิตตคุตตเถระนั้นเห็นอาสนะบูชาที่ทำด้วยดอกจันทน์เหลืองใน 
วัดจิตดลบรรพตวิหาร อุคคนิมิตประมาณเท่ากับอาสนะบูชาได้เกิดขึ้นแล้วแก , ท่าน 
พร้อมกับการที่ได้เห็นนั้นเทียว 


วิธีทำปีตกสิณ 

สำหรับโยคีบุคคลผู้[ม่มีบุญญาธิการ'นั้น พึงสร้างดวงกสิณขึ้นด้วยดอกกรรณิการ์ 
หรือด้วยผัาสืเหลืองหรือด้วยธาตุลีธรรมชาติ โดยนัยดังที่ได้แสดงมาแล้วในนีลกสิณ 
ภาวนา นั้นแล แต่นั้นพึงลงมือภาวนา คือ ยังมนสิการให้เป็นไปว่า ปี ตก 0 - ปีตก 0 
หรือว่า สี เหลือง - สีเหลือง ฉะนี้ 

คำที่เหลือเป็นเช่นเคียวกับที่ได้พรรณนามาแล้วในปฐวีกสิณทุกประการนั้นแล 

จบปีตกสิณ 


10-1996 (0301-0314)8 


306 


1/5/11,2:10/\1\/] 


















ปริจเฉทที่ ๕ เสสกสิณนิเทศ 


๓๐๗ 


๗. โลหิตกสิณภาวนา 

[๙๖] แม่ในโลหิตกสิณภาวนาก็มีบัยเช่นเดียวกันนั่นแล เพราะเหตุที่ท่าน 
โบราณอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า เมื่อโยคีบุคคลจะถือเอาโลหิตกสิณโดยภาวะเป็น 
อุคคหนิมิตนั่น ย่อมถือเอานิมิตในวัตถุที่มีสืแดง คือ ในดอกไม้บ้าง ในผ้าบ้าง 
ในธาตุที่เป็นสีโดยธรรมชาติบ้าง ดังนี้ ฉะนั้น แม่ในโลหิตกสิณภาวนานี้ สำหรับ 
โยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอบรมมาแต่ในชาติปางก่อนนั่น เพียงแต่ได้ 
เห็นกอไม้ดอกซึ่งกำลังออกดอกบานสะพรั่ง เช่น ดอกชบาเป็นต้นเห็นปานนั่น หรือ 
เห็นเครื่องตกแต่งดอกไม้ในที่บูชาหรือเห็นสีธรรมชาติ คือ ผ้าและแก้วสีแดง อย่างใด 
อย่างหนึ่ง อุคคหนิมิตย่อมเกิดขึ้น 

วิธีภาวนาโลหิตกสิณ 

สำหรับโยคีบุคคลผู้!ม , มีบุญญาธิการนั่นต้องสร้างกสิณขึ้นเอง คือ เอาดอกไม้ 
เช่นดอกชัยพฤกษ์ ดอกชบา และดอกไม้ที่มีสีแดง หรือเอาผ้าแดง หรือเอาสี 
ธรรมชาติ เช่น ดินสอแดงหรือสีแดงชาดมาทำเป็นดวงกสิณ โดยนัยดังที่ได้แสดงไว้ 
ในนีลกสิณภาวนานั่นแล ครั้นทำกสิณเสร็จแล้ว แต่นั่นพึงลงมือภาวนา คือ ยัง 
มนสิการให้เป็นไปว่า โลหิตก 0 - โลหิตก 0 หรือว่า สี แดง - สี แดง ดังนี้เรื่อย ๆ ไป 
จนกว่า อุคคหนิมิตจะเกิดขึ้น 

คำที่เหลือเป็นเช่นเดียวกับที่ได้พรรณนามาแล้วในนีลกสิณภาวนานั่นแล 

จบโลหิตกสิณ 

๘. โอทาตกสิณภาวนา 

[๙๗] แม่ในโอทาตกสิณภาวนานี้ เพราะคำพระบาลีในโบราณอรรถกถาว่า 
เมื่อโยคีบุคคลจะถือเอาโอทาตกสิณโดยภาวะเป็นอุคคหนิมิตนั่น ย่อมถือเอานิมิตใน 
วัตถุ ที่มีสีขาว คือ ในดอกไม้บ้าง ในผ้าบ้าง ในธาตุที่เป็นสีโดยธรรมชาติบ้าง ดังนี้ 
สำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอบรมมาแต่ชาติปางก่อนนั่น เพียงแต่ 
ได้เห็นพุ่มไม้ดอกซึ่งกำลังมีดอกบานสะพรั่งอยู่เห็นปานนั่น หรือเห็นเครื่องตกแต่ง ด้วย 
ดอกไม้ เช่น ดอกมะลิ เป็นต้น หรือเห็นกองแห่งดอกบัวขาว หรือเห็นผ้าขาว และสีขาว 
ธรรมชาติ อย่างใดอย่างหนึ่ง อุคคหนิมิตย่อมเกิดขึ้น แม่ในแผ่นกลมแห่งดีบุก 
แผ่นกลมแห่งเงินและในดวงจันทร์อุคคหนิมิตก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนั่นเทียว 


10-1996 (0301-0314)8 


307 


1/5/11,2:10 VI 


















๓๐๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิธีภาวนาโอทาตกสิณ 

สำหรับโยคีบุคคลผูไม่มีบุญญาธิการนั้น ต้องสร้างกสิณขึ้นเอง คือ เอาดอกไม้ 
สีขาวซึ่งมีประการดังกล่าวมาแล้ว เอาผ้าขาว หรือเอาสีขาวธรรมชาติ มาทำให้เป็น 
ดวงกสิณตามนัยดังที่ได้พรรณนามาแล้วในนีลกสิณภาวนานั้นแล ครั้นทำกสิณเสร็จ 
แล้วพึงลงมือภาวนา คือ ยังมนสิการให้เป็นไปว่า โอทาต 0 - โอทาต 0 หรือว่า สี ขาว - 
สี ขาว ดังนี้เรื่อย ๆ ไปร้อยครั้ง หรือพันครั้ง หรือมากกว่านั้น ทั้งนี้ จนกว่าอุคคหนิมิตจะ 
เกิดขึ้นนั้นเทียว คำที่เหลือเช่นเดียวกับที่ได้พรรณนามาแล้วในนีลกสิณทุกประการ 

จบโอทาตกสิณ 

๙. อาโลกกสิณภาวนา 

[๙๘] ก็แหละ ในอาโลกกสิณภาวนานี้ เพราะมีคำพระบาลีในโบราณอรรถกถา 
ว่า เมื่อโยคีบุคคลจะถือเอาอาโลกกสิณโดยภาวะเป็นอุคคหนิมิตนั้น ย่อมถือเอานิมิต 
ในแสงสว่าง คือ ที่ฝาบ้าง ที่รูลูกดานบ้าง ที่ช่องหน้าต่างบ้าง ฉะนี้ ดังนั้นสำหรับ 
โยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอบรมมาแต่ในชาติปางก่อนนั้น เพียงแต่ได้ 
เห็นดวงกลม ๆ ที่แสงพระอาทิตย์หรือแสงพระจันทร์ส่องฉายเข้าไปตามรูฝาเป็นต้น 
แล้วปรากฏติดอยู่กับฝาหรือที่พื้นนั้น ๆ หรือดวงกลม ๆ ที่แสงพระอาทิตย์หรือแสง 
พระจันทร์ส่องทะลุออกมาตามหว่างกิ่งไม้ที่มีใบหนาทึบหรือตามหว่างปะรำที่มุงด้วย 
กิ่งไม้อย่างหนาทึบ แล้วมาปรากฏติดอยู่กับพื้นนั้นนั้นแหละ อุคคหนิมิตย่อมเกิดขึ้น 
ได็ในทันที 


วิธีภาวนาอาโลกกสิณ 

ฝ่ายโยคีบุคคลผู้ไม่มีบุญญาธิการเช่นนั้น ต้องลงมือภาวนาซึ่งดวงกลมของ 
แสงสว่างซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วนั้น ด้วยคำภาวนาว่า โอภาโส-โอภาโส หรือว่า 
แสงสว่าง-แสงสว่าง ดังนี้ก็ได้ หรือว่า อาโลโก-อาโลโก ความสว่าง-ความสว่าง 

ดังนี้ก็ได้ ภาวนาเรื่อย ๆ ไป จนกว่าอุคคหนิมิตจะเกิดขึ้น แต่เมื่อโยคีบุคคลไม่สามารถ 
จะทำให้อุคคหนิมิตเกิดขึ้นด้วยวิธีภาวนาซึ่งดวงกลมแห่งแสงสว่างเช่นนั้นพึงจุดตะเกียง 
ใส่ไวิในหม้อแล้วปิดปากหม้อเสีย เจาะรูที่ข้างหม้อแล้วเอาไปตั้งหันหน้ารูนั้นเข้าใส่ฝา 


10-1996 (0301-0314)8 


308 


1/5/11,2:10/\1\/] 


















ปริจเฉทที่ ๕ เสสกสิณนิเทศ 


๓0๙ 


แสงสว่างของตะเกียงก็จะส่องออกจากรูหม้อนั้น ไปติดเป็นรูปวงกลมอยู่ที่ฝา โยคี 
บุคคลพึงภาวนาซึ่งดวงกลมนั้นนั้นแลว่า อาโลโก-อาโลโก หรือว่า ความสว่าง¬ 
ดวามสว่าง ดังนี้เรื่อย ๆ ไป ดวงกลมของแสงตะเกียงนี้ย่อมตั้งอยู่ได้นาน มากกว่า 
ดวงกลมของแสงพระอาทิตย์หรือแสงพระจันทร์นั้น ในอาโลกกสิณภาวนานี้ อุคคห- 
นีมิดย่อมปรากฏเป็นสภาพเหมือนกับดวงกลมซึ่งติดอยู่ที่ฝาหรือที่พื้นนั้นแล ส่วน 
ปฏิภาคนิมิตย่อมปรากฏเป็นสภาพที่ใหญ่โตและสดใสมาก คล้าย ๆ กับก้อนแห่ง 
แสงสว่าง คำที่เหลือเป็นเช่นเดียวกับที่ได้พรรณนามาแล้วในนีลกสิณแล 

จบอาโลกกสิณ 

6)0. ปริจฉินนากาสกสิณภาวนา 

[๙๙] แม้!นปริจฉินนากาสกสิณภาวนานี้ เพราะมีคำพระบาลีในโบราณอรรถกถา 
ว่า เมื่อโยคีบุคคลจะถือเอาซึ่งอากาสกสิณโดยภาวะเป็นอุคคหนิมิตนั้น ย่อมถือเอา 
ซึ่งนิมิตในที่ว่าง ๆ คือที่รูฝาบ้าง ที่รูลูกดานบ้าง ที่ช่องหน้าต่างบ้าง ดังนี้ ฉะนั้น 
สำหรับโยคีบุคคลผู้มีบุญญาธิการอันได้สร้างสมอมรมมาแล้วแดในชาติปางก่อนเพียงแต่ 
ที่ได้เห็นรูฝาเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง อุคคหนิมิดย่อมเกิดขึ้นในทันที 

วิธีภาวนาอากาสกสิณ 

สำหรับ'โยคีบุคคลผูไม่มีบุญญาธิการเช่นนั้น ต้องเจาะที่หลังคาปะรำซึ่งมุงอย่าง 
สนิท หรือเจาะช่องที่ผืนหนังและที่เสื่อลำแพนเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้เป็นช่อง 
กว้างประมาณ ๑ คืบ ๔ นิ้ว แล้วพึงลงมือภาวนาซึ่งช่องนั้นนั้นแหละ หรือช่อง 
ชนิดอื่นอันต่างด้วยช่องฝาเป็นต้น ด้วยบทภาวนาว่า อากาโส-อากาโส หรือว่า 
ที่ ว่าง-ที่ว่าง ดังนี้เรื่อย ๆ ไป ในอากาลกสิณภาวนานี้ อุคคหนิมิตย่อมปรากฏ เป็น 
เหมือนช่องที่กำหนดด้วยที่สุดรอบของฝา และอุคคหนิมิตแม้จะขยายก็ขยายไม่ได้ 
เพราะภาวนายังมีกำลังน้อยอยู่ส่วนปฏิภาคนิมิตย่อมปรากฏเป็นสภาพคล้ายดวงกลม 
ของช่องว่างนั้น และเมื่อขยายก็ขยายได้ คำที่เหลือนักศึกษาพึงทราบโดยน้ยที่ได้ 
พรรณนาไว้!นปฐวีกสิณนั้นทุกประการ 

จบปริจฉินนากาสกสิณ 


10-1996 (0301-0314)8 


309 


1/5/11,2:10 


















๓๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อธิบายหัวข้อเบ็ดเตล็ด 

อันนักศึกษาเมื่อได้ศึกษาเข้าใจถึงกสิณ ๑๐ ประการ อันเป็นเหตุให้ได้ฌาน ๔ 
และฌาน ๕ ในรูปาวจรภูมิ ที่สมเด็จพระทศพลพุทธเจ้าผู้ทรงเห็นแจ้งธรรมทั้งปวงได้ 
ทรงแสดงไว้แล้วด้วยประการฉะนี้ และเข้าใจถึงนัยแห่งการภาวนาซึ่งกสิณ ๑๐ 
เหล่านั้นอย่างนี้แล้ว พึงศึกษาถึงหัวข้อเบ็ดเตล็ดในกสิณทั้ง ๑๐ ประการนั้น ให้ 
เข้าใจดียิ่งขึ้นไปอีกสักเล็กน้อยดังต่อไปนี้ 

๑. ฤทธเกิดด้วยอำนาจปฐวีกสิณ 

[๑๐๐] ในบรรดากสิณ ๑๐ ประการนั้น ฤทธิ้ย่อมสำเร็จขึ้นด้วยอำนาจปฐวีกสิณ มี 
อาทิดังนี้คือ คนเดียวเนรมิตให้เป็นหลายคนได้เป็นต้น เนรมิตแผ่นดินขึ้นในอากาศ 
หรือ'ในนาแล้วเดินไปตัวยเท้าได้สำเริจอิริยาบถยืนและนงเป็นต้นในอากาศ'หรือ'ในนาได้ 
ได้อภิภายตนะ ๑ โดยนัยมีอารมณ์นิดหน่อยและมีอารมณ์หาประมาณมิได้ 

๒. ฤทธิเกิดด้วยอำนาจอาโปกสิณ 

ฤทธิ้สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจอาโปกสิณ มีอาทิดังนี้คือ ดำลงไปในพื้นแผ่นดิน และ 
ผุดโผล่พื้นแผ่นดินขึ้นมาได้ บันดาลให้ฝนตกได้ บันดาล'ให้เกิดเป็นแม่นั้าและเป็น 
มหาสมุทรเป็นต้นได้บันดาลแผ่นดินภูเขา และปราสาทเป็นต้นให้หวั่นไหวสั่นสะเทือนได้ 

๓. ฤทธเกิดด้วยอำนาจเตโชกสิณ 

ฤทธิ้สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจเตโชกสิณ มีอาทิดังนี้ คือ บังหวนควันได้ บันดาล 
ให้ไฟลุกโพลงขึ้นได้ บันดาลให้ฝนถ่านเพลิงตกได้ บันดาลไฟที่เกิดขึ้นด้วยฤทธึ๋ของ 
ผู้อื่นให้ดับลงด้วยไฟที่เกิดขึ้นด้วยฤทธิ้ของตนได้ มีความสามารถที่จะเผาผลาญ 
สิ่งที่ตนประสงคํให้พินาศลงได้ บันดาลให้เกิดแสงสว่างเพื่อเห็นรูปด้วยจักษุอันเป็นทิพย์ 
ได้ เผาสรีรศพตนเองได้ด้วยเตโชธาตุในเวลาปรินิพพาน 


๑ คำว่า ได้อภิภายตนะ คือ สามารถข่มปฎิปักขธรรมได้ และสามารถข่มอารมณ์ต่าง ๆ ทั้งอิฏฐารมณ์และ 
อนิฏฐารมณ์ ไม่ให้เกิดในใจได้ 


10-1996 (0301-0314)8 


310 


1/5/11,2:10/\1\/] 



















ปริจเฉทที่ ๕ เสสกสิณนิเทศ 


๓๑๑ 


๔. ฤทธเกิดด้วยอำนาจวาโยกสิณ 

ฤทธี้สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจวาโยกสิณมีอาทิดังนี้ คือ เหาะไปได้เร็วเหมือนอย่าง 
ลมพัด บันดาลฝนพายุให้ตกได้ 

๕. ฤทธเกิดด้วยอำนาจนีลกสิณ 

ฤทธสำเร็จขึ้นด้วยอำนาจนีลกสิณ มีอาทิดังนี้ คือ เนรมิตสิ่งต่าง ๆ ให้เป็น 
สีเขียวได้ บันดาลความมืดมนอนธการให้เกิดขึ้นได้ ได้อภิภายตนะโดยนัยมีผิวพรรณ 
งามและมีผิวพรรณน่าเกลียด การบรรลุสุภวิโมกข์คือบรรลุมรรคผลและนิพพานโดย 
ง่ายสะดวกสบาย 


๖. ฤทธเกิดด้วยอำนาจปีตกสิณ 

ฤทธสำเร็จขึ้นด้วยอำนาจปีตกสิณ มีอาทิดังนี้ คือ เนรมิตสิ่งต่าง ๆ ให้เป็น 
สีเหลืองได้ เสกเหล็ก ทองเหลือง ทองแดงเป็นต้นให้เป็นทองคำได้ ได้อภิภายตนะโดย 
นัยดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแล และการบรรลุสุภวิโมกข์ 

๗. ฤทธเกิดด้วยอำนาจโลหิตกสิณ 

ฤทธึ๋สำเร็จด้วยอำนาจโลหิตกสิณ มีอาทิดังนี้ คือ เนรมิตสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็น 
สีแดงได้ ได้อภิภายตนะโดยนัยดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแล และการบรรลุสุภวิโมกข์ 

๘. ฤทธเกิดด้วยอำนาจโอทาตกสิณ 

ฤทธิ้สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจโอทาตกสิณ มีอาทิดังนี้ คือ เนรมิตสิ่งของต่าง ๆ 
ให้เป็นสีขาวได้ บันดาลให้สร่างหายจากความง่วงเหงาหาวนอนได้ บันดาลความ 
มืดมนอนธการให้หายไปได้ บันดาลให้เกิดแสงสว่างเพื่อเห็นรูปด้วยจักษุทิพย์ได้ 

๙. ฤทธเกิดด้วยอำนาจอาโลกกสิณ 

ฤทธิ้สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจอาโลกกสิณ มีอาทิดังนี้ คือ เนรมิตสิ่งของต่าง ๆ ให้ 
มีแสงสว่างได้ บันดาลให้สร่างหายจากความง่วงเหงาหาวนอนได้ บันดาลความ 
มืดมนอนธการให้หายไปได้บันดาลให้เกิดแสงสว่างเพื่อเห็นรูปด้วยจักษุอันเป็นทิพย์ได้ 


10-1996 (0301-0314)8 


311 


1/5/11,2:10^ 


















๓๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๑๐. ฤทธเกิดด้วยอำนาจอากาสกสิณ 

ฤทธิ้สำเร็จขึ้นด้วยอำนาจอากาลกสิณ มีอาทิดังนี้ คือ บันดาลสิ่งที่ปกปิดกำบัง 
ไวิให้ปรากฏเห็นได้เนรมิตช่องว่างขึ้นในแผ่นดินและภูเขาเป็นต้น แล้วไปสำเร็จอิริยาบถยืน 
เดิน นั่ง นอนได้ ทะลุออกไปภายนอกฝาหรือกำแพงได้ ไม่มีอะไรกีดกั้นได้ 

ความต่างกันของกสิณ ๑๐ 

กสิณหมดทั้ง ๑๐ ประการนั่น ย่อมได้ความต่างกันด้วยสามารถแห่งการ 
ขยายดังนี้คือ ขยายขึ้นข้างบน ขยายลงข้างล่าง ขยายไปรอบ ๆ ตัว ไม่ขยาย 
คราวละ ๒ กสิณปะปนกัน ขยายอย่างไม่มีกำหนดประมาณ ข้อนี้สมด้วยพระ'บาลี 
ที่ทรงแสดงไว้มีอาทิว่า ฌานลาภีบุคคลบางคน ย่อมขยายปฐวีกสิณขึ้นไปข้างบน 
บางคนขยายลงข้างล่าง บางคนขยายไปรอบ ๆ ตัว บางคนขยายอย่างไม่ปะปนกัน 
คราวละ ๒ กสิณ บางคนขยายอย่างไม่มีกำหนดประมาณ ๑ 

อรรถาธิบายพระบาลี 

บรรดาคำเหล่านั่น คำว่า ขยายขึ้นข้างบน คือขยายให้บ่ายหน้าขึ้นสู่ท้องฟ้า 
ข้างบน คำว่า ขยายลงข้างล่าง คือขยายให้บ่ายหน้าลงสู่พื้นดินข้างล่าง คำว่า 
ขยายไปรอบ ๆ ตัว คือขยายไปอย่างกำหนดเอาโดยรอบด้าน เหมือนอย่างขอบเขต 
ที่เป็นวงกลม จริงอยู่ ฌานลาภีบุคคลบางคน ย่อมขยายกสิณขึ้นไปข้างบนอย่างเดียว 
บางคนขยายลงข้างล่าง บางคนขยายไปโดยรอบ อีกอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุนั่น ๆ 
ฌานลาภีบุคคลจึงขยายอย่างนี้ ฉะนั่น พระพุทธองค์จึงตรัสว่า ขยายขึ้นข้างบน ลง 
ข้างล่าง ไปโดยรอบ ดังนี้ 

แหละคำว่า ไม่ปะปนกันคราวละ ๒ กสิณ นี้ ตรัสไว้เพื่อทรงแสดงว่ากสิณ 
อันหนึ่ง ๆ ไม , เข้าไปปะปนกับกสิณอีกอันหนึ่ง เหมือนกับนี้าย่อมปรากฏเป็นนานั่นเอง 
อยู่ในทั้วทุกทิศแก่บุคคลผู้เข้าไปดู ไม , เป็นอย่างอื่นไปได้ ฉันใด ปฐวีกสิณย่อมปรากฏ 


๑ ดูเทียบ องุ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๒๙/๗๐ 


10-1996 (0301-0314)8 


312 


1/5/11,2:10/\1\/] 



















ปริจเฉทที่ ๕ เสสกสิณนิเทศ 


๓๑๓ 


เป็นปฐวีกสิณอยู่นั่นเอง ความปะปนกับกสิณอย่างอื่นมีอาโปกสิณเป็นต้นย่อมไม่มีแก่ 
ปฐวีกสิณนั่น ฉันนั่นเหมือนกัน ในกสิณอื่น ๆ ทุกกสิณก็มีนัยเช่นเดียวกันนี้ 

คำว่า ไม่ มี กำหนดประมาณ นี้ ตรัสไว้ด้วยอำนาจที่ไม่มีประมาณแห่งการขยาย 
ซึ่งปฐวีกสิณนั่น จริงอยู่ ฌานลาภีบุคคลเมื่อจะขยายปฐวีกสิณนั่นไปด้วยใจ ย่อม 
ขยายไปอย่างสิ้นเชิงทีเดียว หาได้ถือเอากำหนดประมาณว่า นี้เป็นเบื้องต้น นี้เป็น 
ท่ามกลางของปฐวีกสิณนั่น ดังนี้ไม่ ด้วยประการฉะนี้ 

ผู้บำเพ็ญภาวนาไม่สำเร็จโดยธรรมนิยาม 

[๑๐๑] ก็แหละ สัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นผู้ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมก็ดี เป็น 
ผู้ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกิเลสก็ดี ทั้งเป็นผู้!ม่มีศรัทธา ไม่มีฉันทะในการปฏิบัติ 
ธรรม เป็นผู้มีปัญญาทึบ ที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็น อภัพพสัตว์ ไม่สมควรที่จะหนั่งลง 
สู่ธรรมนิยามและภาวะที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย การภาวนาย่อมไม่สำเร็จผล 
แก , สัตว์เหล่านั่นสักคนเดียว แม่ในกสิณภาวนาข้อเดียว 

อรรถาธิบายพระบาลี 

บรรดา คำ เหล่านั่น คำ ว่า สัตว์ ผู้ ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรม นั่น หมายเอา 
สัตว์ ผู้ ทำอนันตริยกรรม ๔ ประการข้อใดข้อหนึ่ง คำว่า สัตว์ ผู้ ประกอบด้วยเครื่องกั้น 
คือกิเลส นั่น หมายเอาสัตว์จำพวกที่เป็นนิยตมิจฉาทิฏฐิ (คืออเหตุกทิฏฐิ อกิริยทิฏฐิ และ 
บัตถิกทิฏฐิ) ๑ จำพวกที่เป็นอุภโตพยัญชนกะ (คน ๒ เพศ) ๑ และจำพวกที่เป็น 
บัณเฑาะว์ (กะเทย) ๑ คำว่า สัตว์ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือวิบาก นั่น หมายเอา 
สัตว์จำพวกที่เป็นอเหดุกปฏิสนธิและที่เป็นทวิเหดุกปฏิสนธิ ๑ คำว่า เป็น ผู้ไม่มี 
ศรัทธา หมายความว่า เป็นผู้เว้นแล้วจากความเชื่อในพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้า 
เป็นต้น คำว่า เป็น ผู้ไม่มี ฉันทะในการปฏิบัติธรรม หมายความว่า เป็นผู้เว้นแล้วจาก 


๑ อเหตุกปฏิสนธิ แยกเป็น ๒ คือ อุเบกขาสันตีรณจิตฝ่ายอกุศล ๑ อุเบกขาสันตีรณจิตฝ่ายกุศล ๑ ฝ่าย 
อกุศลนั้นให้ปฏิสนธิในอบายภูมิเป็นทุคติบุคคล ฝ่ายกุศลให้ปฏิสนธิในสุคติภูมิ แต่เป็นคนบ้าใบ้บอดหนวก 
มาแต่กำเนิดเรียกว่าสุคติบุคคล ส่วนทวิเหตุกปฏิสนธินั้นได้แก่มหาวิบากจิตญาณวิปปยุต ๔ ดวง ให้ 
ปฏิสนธิในสุคติภูมิ เป็นทุเหตุกบุคคลซึ่งมีปัญญาทึบ 


10-1996 (0301-0314)8 


313 


1/5/11,2:10^ 



















๓๑๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

กัตตุกัมยตาฉันทะในข้อปฏิบัติอันไม , เป็นข้าศึกคือในข้อปฏิบัติอันสมควรแก่มรรค 
ได้แก่ในวิปัสสนาอันสมควรแก่อริยสัจ คำว่า เป็นผู้มีปัญญาทึบ หมายความว่า 
เป็นผู้เว้นแล้วจาก!ลกิยสัมมาทิฏฐิและโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ คำว่า เป็นอภัพพสัตว์ 
ไม่ควรเพื่อจะหยั่งลงสู่ธรรมนิยาม และภาวะที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย 
หมายความว่า เป็นผู้!ม่สมควรเพื่อที่จะหยั่งลงสู่อริยมรรคกล่าวคือธรรมนิยามและ 
ภาวะที่ถูกต้องในกุศลธรรมทั้งหลาย 

ความจริงการที่ภาวนาไม่สำเร็จผลแก , สัตว์ผู้ประกอบด้วยเครื่องกั้นคือกรรมเป็นต้น 
แม้แต่สักคนเดียวนั้น ไม่ใช่แต่เฉพาะในกสิณกัมมัฏฐานนี้อย่างเดียว แม่ในกัมมัฏฐาน 
ทั้งหลายอย่างอื่น ๆ ด้วย 


คำตักเตือนกุลบุตร 

เพราะฉะนั้น กุลบุตรพุทธคาสนิกผู้ปราศจากเครื่องกั้นคือวิบากแล้ว ๑ พึงหลีก 
เว้นเครื่องกั้นคือกรรมและเครื่องกั้นคือกิเลสให้ห่างไกล แล้วพึงเพิ่มพูนศรัทธาฉันทะ 
และปัญญาด้วยการตั้งใจฟังธรรมโดยเคารพ และด้วยการคบหาสมาคมกับสัตบุรุษ 
คือผู้ประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเป็นต้น แล้วพึงลงมือบำเพ็ญเพียรในอันประกอบ 
พระกัมมัฏฐานนั้นเถิด ฉะนี้แล 


ปริจเฉทที่ ๕ ชื่อว่า เสสกสิณนิเทศ 
ในอธิการแห่งสมาธิภาวนา ในปกรณ์ริเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้ เพื่อความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


๑ คำว่า ปราศจากเครื่องกั้นคือวิบากแล้ว ได้แก่กุลบุตรผู้พ้นจากอเหตุกปฏิสนธิ และทวิเหตุกปฏิสนธิแล้ว 
คือเกิดมาด้วยเหตุกปฏิสนธิมีปัญญาเปรื่องปราดสามารถที่จะบรรลุฌานหรือมรรคผลได้อยู่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว 
อย่าได้ทำอนันตริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และอย่าเป็นนิยตมิจฉาทิฎฐิ ด้วยการคบค้าสมาคมกับบัณฑิต 
และเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่าน แล้วลงมือบำเพ็ญพระกัมมัฏฐานด้วยอุตสาหะวิริยภาพต่อไป 


10-1996 (0301-0314)8 


314 


1/5/11,2:10/\1\/] 



















ปริปีเฉทที่ ๖ 
อสุภกัมมัฏฐานนิเทส 


อสุภะ ๑๐ 

[๑๐๒] ก็แหละ ในอสุภะอันปราศจากวิญญาณที่พระผู้มีพระภาคตรัสไวใน 
ลำดับแห่งกสิณนั้น มี ๑๐ ประการ คือ อุทธุมาตกะ ๑ วินีลกะ ๑ วิปุพพกะ ๑ 
วิจฉิททกะ ๑ วิกขายิตกะ ๑ วิกขิตตกะ ๑ หตวิกฃิตตกะ ๑ โลหิตกะ ๑ 
ปุฬุวกะ ๑ อัฏเกะ ๑ 


๑. อธิบายอุทธุมาตกอสุภ ะ 

อสุภะที่ชื่อว่า อุทธมาต เพราะเป็นของพองขึ้น โดยที่มันอืดขึ้น ๆ ตามลำดับ 
นับแต่สิ้นชีวิตไป มีอาการเหมือนลูกหนังที่พองขึ้นด้วยลม อุทฺธุมาต ศัพท์นั้นเอง 
ได้รูปเป็นอุทฺธุมาตก อีกอย่างหนึ่ง อสุภะที่พองขึ้นอย่างน่าเกลียด เพราะเป็นสิ่งที่ 
ปฏิกูล ฉะนั้นจึงชื่อว่า อุทฺธุ มาตก คำว่า ลุทธุมาตก ะ นี้เป็นชื่อของซากศพ 
เห็นปานดังนั้น แปลว่า ซากศพที่พองอืดขึ้นอย่างหนึ่ง ซากศพที่พองอย่างน่าเกลียด 
อย่างหนึ่ง 


๒. อธิบายวินีลกอสุภะ 

อสุภะที่มีสีเขียวคละไปด้วยสีต่าง ๆ เรียกว่า วินีล วินีล ศัพท์นั้นเอง ได้รูป 
เป็น วินีลก แปลว่า อสุภะมีสีเขียวคละไปด้วยสีต่าง ๆ อีกอย่างหนึ่ง อสุภะมีสีเขียว 
น่าเกลียด เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูล ฉะนั้นจึงชื่อว่า วินีลก แปลว่า อสุภะมีสีเขียว 
น่าเกลียด คำว่า วินีลกะ นี้เป็นชื่อของซากศพที่มีสีแดงในที่ ๆ มีเนื้อหนา มีสี'ขาว 
ในที่ ๆ มันบ่มหนอง และโดยมากมีสีเขียวเป็นดังคลุมผ้าสืเขียวไว้ ในที่ ๆ เขียว 


10-1996 (0315-0342)8 


315 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 



















๓๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

(ๆ. อธิบายวิปุพพกอสุภะ 

อสุภะที่เป็นหนองกำลังไหลเยิ้มอยู่ณที่ๆมันแตกปริชื่อว่าวิปุพฺ พ วิปุพฺพ 
ศัพท์นั่นเองได้รูปเป็น วิปุพฺ พก แปลว่า อสุภะที่เป็นหนองไหลเยิ้มอยู่ อีกอย่างหนึ่ง 
อสุภะที่เป็นหนองอย่างน่าเกลียด เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูล ฉะนั้นจึงชื่อว่า วิปุฬฺ พก 
แปลว่า อสุภะที่เป็นหนองอย่างน่าเกลียด คำว่า วิปุพพกะ นี้เป็นชื่อของซากศพเห็น 
ปานดังนั้น 


๔. อธิบายวิจฉิททกอสุภะ 

อสุภะที่แยกจากลันโดยขาดเป็น ๒ ท่อน เรียกว่า วิจฺฉิ ทฺท วิจฺฉิทฺท ศัพท์ 
นั้นเองได้รูปเป็น วิจฺฉิ ทฺทก แปลว่า อสุภะที่ขาดแยกจากลัน อีกอย่างหนึ่ง อสุภะ 
ที่ขาดจากกันอย่างน่าเกลียด เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูล ฉะนั้นจึงชื่อว่า วิจฺฉิ ทฺทก 
แปลว่า อสุภะที่ขาดจากกันอย่างน่าเกลียด คำว่า วิจฉิททกะ นี้เป็นชื่อของซากศพ 
ที่ขาดตรงกลางตัว 


๕. อธิบายวิกขายิตกอสุภะ 

อสุภะที่สัตว์ทั้งหลายมีสุนัขบ้านและสุนัขปาเป็นต้นกัดกินโดยอาการต่าง ๆ 
ตรงนี้บ้างตรงนั้นบ้าง ฉะนั้นจึงชื่อว่า วิกฺขายิต วิกฺขายิต ศัพท์นั้นเองได้รูปเป็น 
วิกฺขายิตก แปลว่า อสุภะที่สัตว์กัดกินโดยอาการต่าง ๆ อีกอย่างหนึ่ง อสุภะที่ถูก 
สัตว์กัดกินอย่างน่าเกลียด เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูล ฉะนั้นจึงชื่อว่า วิกฺขายิตก แปลว่า 
อสุภะที่ถูกสัตว์กัดกินอย่างน่าเกลียด คำว่า ริกขายิตกะ นี้เป็นชื่อของซากศพเห็น 
ปานดังนั้น 


๖. อธิบายวิกขิตตกอสุภะ 


อสุภะที่ทิ้งกระจายอยู่ ชื่อว่า วิกฺขิ ตฺตวิ กฺขิตฺต ศัพท์นั้นเองได้รูปเป็น วิกฺขิ ตุตก 
แปลว่า อสุภะที่ทิ้งกระจายอยู่ อีกอย่างหนึ่ง อสุภะที่ทิ้งกระจายอยู่อย่างน่าเกลียด 


เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูล ฉะนั้นจึงชื่อว่า วิกฺขิดุ ตก แปลว่า อสุภะที่ทิ้งกระจายอยู่อย่าง 
น่าเกลียด คำว่า วิกขิตดกะ นี้เป็นชื่อของซากศพที่ทิ้งไว้ ณ ที่นั้น ๆ อย่างนี้ คือ 
มืออย่ทางหนึ่ง เท้าอย , ทางหนึ่ง ศีรษะอย , ทางหนึ่ง 


‘บ 


‘บ 


10-1996 (0315-0342)8 


316 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๑๗ 


๗. อธิบายหตวิกขิตตกอสุภะ 

อสุภะนั้นถูกฟันด้วย ทิ้งกระจายอยู่โดยนัยก่อนนั้นแลด้วย ฉะนั้นจึงชื่อว่า 
หตวิกฺขิตฺตก แปลว่า อสุภะที่ถูกฟันและทิ้งกระจายอยู่ คำว่า หตวิกขิตตกะ นี้เป็น 
ชื่อของซากศพที่ถูกฟันด้วยศัสตราที่องค์อวัยวะทั้งหลายโดยอาการดังกากบาท 
(ถูกฟันยับเหมือนรอยตีนกา) แล้วทิ้งกระจายอยู่โดยนัยดังกล่าวแล้ว 


๘. อธิบายโลหิตกอสุภะ 

อสุภะที่มีโลหิตเกลื่อนกลาดเรี่ยราดไป คือไหลออกตรงนี้บ้างตรงโน้นบ้าง 
ฉะนั้นจึงชื่อว่า โลหิตก แปลว่า อสุภะที่มีโลหิต คำว่า โลหิตกะ นี้เป็นชื่อของซากศพ 
ที่เปรอะเปือนไปด้วยโลหิตซึ่งไหลออกอยู่ 


๙. อธิบายปุฬุวกอสุภะ 

หนอนทั้งหลายเรียกว่า ปุฬุ วา หนอนทั้งหลายเกลื่อนกลาดอยู่ในอสุภะนั้น 
เหตุนั้น อสุภะนั้นจึงชื่อว่า ปุฬุ วก แปลว่า อสุภะมีหนอนเกลื่อนกลาด คำว่า ปุฬุวกะ 
นี้เป็นชื่อของซากศพที่เต็มไปด้วยหนอน 

๑๐. อธิบาย อัฏเก อสุภะ 

อฏฺซี ศัพท์ที่แปลว่ากระดูกนั้นเอง ได้รูปเป็น อฏฺซิก แปลว่า อสุภะที่เป็นกระดูก 
อีกอย่างหนึ่ง อสุภะที่เป็นกระดูกอย่างน่าเกลียด เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูล ฉะนั้นจึงชื่อว่า 
อฏฺซิก แปลว่า อสุภะที่เป็นกระดูกอย่างน่าเกลียด คำว่า อัฏ!กะ นี้เป็นชื่อของอสุภะ 
ที่เป็นกระดูกท่อนเดียวแมืในโครงกระดูก 

อนึ่ง คำทั้งหลายมีคำว่า อุทฺธุ มาตก เป็นต้นนี้ เป็นชื่อของนิมิตทั้งหลายที่ 
เกิดขึ้น เพราะอาศัยอุทธุมาตกอสุภะเป็นต้นเหล่านี้ก็ได้ เป็นชื่อของฌานทั้งหลายที่ 
โยคีบุคคลได้แล้วในนิมิตทั้งหลายก็ได้ 


10-1996 (0315-0342)8 


317 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















๓๑๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๑. วิธีเจริญอุทธุมาตกอสุภกัมมัฏฐาน 

[๑๐๓] ในอสุภะ ๑๐ ประการนั้น โยคีบุคคลผู้ปรารถนาจะทำอุทธุมาตกนิมิต 
ในร่างกายอันขึ้นพองให้บังเกิดขึ้นแล้วเจริญอุทธุมาตกฌาน พึงเข้าไปหาอาจารย์ 
เรียนเอากัมมัฏฐานตามนัยดังกล่าวมาแล้วในปฐวีกสิณนั้นแล อันอาจารย์นั้นเมื่อจะ 
บอกกัมมัฏฐานแก , โยคีบุคคลนั้นพึงบอกให้หมดทุกวิธีอย่างนี้คือ วิธีไปเพื่อต้องการ 
ดูอสุภนิมิต การกำหนดเครื่องหมายโดยรอบ การถือเอานิมิตโดยวิธี ๑๑ อย่าง 
การพิจารณาทางไปและทางมา ฝ่ายโยคีบุคคลครั้นเรียนเอาวีธีทุก ๆ อย่างเป็นอัน 
ดีแล้ว พึงเข้าไปยังเสนาสนะอันมีประการดังกล่าวแล้วในตอนต้น พึงแสวงหา 
อุทธุมาตกนิมิตอยู่เถิด 


วิธีไปดูอสุภ ะ 

[๑๐๔] ก็แหละ เมื่อโยคีบุคคลแสวงหาอุทธุมาตกนิมิตอยู่อย่างนั้น แม้ครั้น 
ได้ยินคนทั้งหลายพูดกันว่า ร่างอสุภะที่ขึ้นพองทิ้งอยู่ที่ประตูบ้านชื่อโน้น ที่ปากดง 
ชื่อโน้น ที่หนทางชื่อโน้น ที่เชิงภูเขาชื่อโน้น ที่โคนไม้ชื่อโน้น ที่ปาข้าชื่อโน้น 
อย่าเพิ่งรีบไปโดยทันทีเหมือนคนแล่นไปโดยผิดท่า 

เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุว่า ขึ้นชื่อว่าอสุภะนี้เป็นสิ่งอันมฤคร้ายซ่อนไว้ก็มี 
เป็นสิ่งอันอมนุษย์สิงอยู่ก็มี แม้อันตรายแห่งชีวิตจะพึงมีแก , โยคีบุคคลนั้นได็ในเพราะ 
เหตุนั้น อนึ่ง ทางที่ไป ณ ที่แห่งอสุภนั้น ลางทีก็ผ่านประตูบ้าน ลางทีก็ผ่านท่าฟ้า 
ลางทีก็ผ่านปลายนาไป ณ ที่เช่นนั้น รูปอันเป็นวิสภาค (คือรูปอันเป็นข้าศึก) ก็มา 
สู่คลองจักษุ หรือร่างอสุภะนั้นเองแหละจะเป็นรูปวิสภาคเสียเอง จริงอยู่ ร่างของ 
สตรีย่อมเป็นรูปวิสภาคของบุรุษ ร่างของบุรุษย่อมเป็นรูปวิสภาคของสตรี ร่างนี้นั้น 
อันตายแล้วไม่นาน ย่อมปรากฏโดยความเป็นของสวยงามได้อยู่ ด้วยเหตุนั้น แม้อันตราย 
แห่งพรหมจรรย์จะพึงมีแก่โยคีบุคคลนั้นได้ แต่ล้าโยคีบุคคลนั้นใจตนเองว่าสำหรับ 
โยคีบุคคลเช่นอย่างข้าพเจ้า อสุภะนี้ไม , เป็นสิ่งที่น่าหนักใจ เมื่อโยคีบุคคลนั้นใจ 
ตนเองได้อย่างนี้ ก็พึงไปเถิด 

[๑๐๕] ก็แหละ เมื่อจะไปนั้น พึงเรียนแด่พระลังฆเถระหรือพระภิกษุผู้มีชื่อ 
เสียงรูปใดรูปหนึ่งแล้วจึงไป เพราะเหตุไร ? เพราะล้าโยคีบุคคลนั้นถูกอนิฏฐารมณ์ 
คือรูปและเสียงของอมนุษย์ สีหะ และเสือเป็นต้นครอบงำ ณ ที่สุสาน ถึงกับ 


10-1996 (0315-0342)8 


318 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๑๙ 


องค์อวัยวะสั่นระทวย หรืออาหารที่บริโภคแล้วไม่อยู่ท้อง หรือต้องอาพาธอย่างอื่น 
แต่นั้นพระสังฆเถระหรือพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงที่เธอเรียนแล้วนั้น จำทำหน้าที่รักษาบาตร 
และจีวรในวิหารไวให้หรือจักส่งภิกษุหนุ่มหรือสามเณรทั้งหลายไปช่วยปฏิบัติภิกษุนั้น 
อีกประการหนึ่ง โจรทั้งหลายทั้งที่ลงมือทำการแล้วทั้งที่ยังไม่ลงมือทำการสำคัญ 
เห็นว่า ขึ้นชื่อว่าสุสานย่อมเป็นสถานที่ปราศจากความระแวงจึงมาชุมนุมกัน ครั้น 
พวกมนุษย์ติดตามมาทันเข้า จึงทิ้งสิ่งของไวิใกล้ ๆ กับภิกษุแล้วพากันหลบหนีไป 
พวกมนุษย์พูดว่าพวกเราเห็นโจรพร้อมทั้งของกลางดังนี้ แล้วจึงจับภิกษุทำการ 
ทรมาน แต่นั้นพระสังฆเถระหรือภิกษุผู้มีชื่อเสียงนั้นจะบอกมนุษย์เหล่านั้นให้ 
เข้าใจว่า ท่านทั้งหลายอย่าได้เบียดเบียนภิกษุนี้เลย ภิกษุนี้บอกแก่อาตมาแล้วจึง 
ไปด้วยการงานสิ่งนี้ ดังนี้ แล้วจักทำความสวัสติภาพให้แก , เธอ นี้คืออานิสงส์ 
ในการเรียนบอกแล้วจึงไป 

เพราะเหตุนั้น โยคีบุคคลเรียนบอกแก่ภิกษุผู้มีประการดังกล่าวแล้ว เป็นผู้มี 
ความกระหยิ่มใจเกิดขึ้นในอันที่จะเห็นอสุภนิมิต จึงไปด้วยความปีติและโสมนัส มี 
อาการเหมือนกษัตริย์เสด็จไปสู่สถานที่ราชาภิเษก เหมือนคนบูชายัญไปสู่โรงบูชายัญ 
แหละหรือเหมือนคนไร้ทรัพย์ใปสู่สถานที่ฝังชุมทรัพย์ ครั้นโยคีบุคคลทำปีติและโสมนัส 
ให้เกิดขึ้นโดยทำนองดังพรรณนามาอย่างนี้แล้ว พึงไปโดยวิธีที่พรรณนาไว่ในอรรถกถา 
ทั้งหลายนั้นเถิด จริงอยู่ พระอรรถกถาจารย์พรรณนาเรื่องนี้ไว้ดังต่อไปนี้ 

วิธีไปดูอสุภะตามนัยอรรถกถา 

โยคีบุคคลเมื่อเรียนเอาอสุภนิมิตชนิดที่ขึ้นพองแล้วจึงไปอย่างเดียวดาย ไม , มีเพื่อน 
โดยมีสติอันตั้งมั่นไม่หลงลืม มีอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในภายใน มีใจไม่แลบไปข้างนอก 
พิจารณาดูทางไปและทางมาอยู่ ณ ตำบลใด มีอสุภนิมิตชนิดที่ขึ้นพอง ซึ่งทอดทิ้ง 
ไว้ ณ ตำบลนั้น โยคีบุคคลย่อมทำก้อนหิน จอมปลวก ต้นไม้ กอไม้หรือเครือไม้ 
ให้เป็นเครื่องหมายร่วมกัน ทำให้เป็นอารมณ์ร่วมกัน ครั้นทำให้เป็นเครื่องหมาย 
ร่วมกัน ทำให้เป็นอารมณ์ร่วมกันแล้ว ย่อมกำหนดอสุภนิมิตชนิดที่ขึ้นพองโดย 
ภาวะที่เป็นเองคือ โดยสีบ้าง โดยเพศบ้าง โดยสัณฐานบ้าง โดยทิศบ้าง โดยโอกาส 
บ้าง โดยปริจเฉทบ้าง โดยที่ต่อ โดยช่อง โดยที่เว้า โดยที่นูน โดยรอบ ๆ โยคีบุคคล 
นั้นย่อมทำนิมิตนั้นให้เป็นสิ่งอันตนถือเอาดีแล้ว ย่อมทรงจำซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นสิ่ง 


10-1996 (0315-0342)8 


319 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















๓๒๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อันตนทรงจำดีแล้วย่อมกำหนดซึ่งนิมิตนั้นให้เป็นสิ่งอันตนกำหนดดีแล้ว โยคีบุคคล 
นั้นครั้นทำนิมิตนั้นให้เป็นสิ่งอันตนถือเอาดีแล้ว ทรงจำให้เป็นสิ่งอันตนทรงจำดีแล้ว 
กำหนดให้เป็นสิ่งอันตนกำหนดดีแล้วจึงไปอย่างเดียวดาย ไม่มีเพื่อน โดยมีสติตั้งมั่น 
ไม่หลงลืม มีอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในภายใน มีใจไม่แลบไปข้างนอกพิจารณาดูทางไป 
และทางมาอยู่ โยคีบุคคลนั้นแม้เมื่อจะเดินจงกรม ก็อธิษฐานจงกรมอันเป็นไปในส่วน 
แห่งอสุภนิมิตชนิดที่ขึ้นพองเท่านั้น แม้เมื่อจะนั้งก็ปูลาดอาสนะที่เป็นไปในส่วนแห่ง 
อสุภนิมิตชนิดที่ขึ้นพองเท่านั้น 

ถาม - การกำหนดเครื่องหมายโดยรอบ ๆ มีอะไรเป็นประโยชน์ มีอะไรเป็น 
อานิสงส์ ? 

ตอบ- การกำหนดเครื่องหมายโดยรอบ ๆมีความไม่หลงเป็นประโยชน์มีความ 
ไม่หลงเป็นอานิสงส์ 

ถาม - การถือเอานิมิตโดยวิธี ๑๑ อย่าง มีอะไรเป็นประโยชน์ มีอะไรเป็น 
อานิสงส์ ? 

ตอบ - การถือเอานิมิตโดยวิธี ๑๑ อย่าง มี อันผูกพันจิตไว้เป็นประโยชน์ มี อัน 
ผูกพันจิตไว้เป็นอานิสงส์ 

ถาม-การพิจารณาดูทางไปและทางมา มีอะไรเป็นประโยชน์มีอะไรเป็นอานิสงส์? 

ตอบ - การพิจารณาดูทางไปและทางมา มีอันยังวิถีให้ดำเนินไปโดยชอบเป็น 
ประโยชน์ มีอันยังวิถีให้ดำเนินไปโดยชอบเป็นอานิสงส์ 

โยคีบุคคลนั้นเป็นผู้มีปกติมองเห็นอานิสงส์ เป็นผู้มีความสำคัญเห็นเป็นรัตนะ 
เข้าไปตั้งความเคารพไว้ ประพฤติให้เป็นที่รักอย่างสนิทอยู่ ย่อมผูกพันจิตไวิในอารมณ์ 
นั้นว่า เราจักหลุดพ้นจากชราทุกข์และมรณทุกข์ด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นแน่แท้ โยคีบุคคล 
นั้นสงัดแน่นอนแล้วจากกามทั้งหลายนั้นเทียว ฯลฯ เข้าถึงปฐมฌานอยู่ ปฐมฌาน 
ประเภทรูปาวจรกุศลย่อมเป็นอันโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้ว ธรรมเครื่องอยู่อันเป็น 
ทิพย์ย่อมเป็นอันโยคีบุคคลนั้นได้บรรลุแล้ว และบุญกิริยาวัตถุสำเร็จด้วยภาวนาย่อม 
เป็นอันโยคีบุคคลนั้นได้บรรุลแล้ว ฉะนี้ 


10-1996 (0315-0342)8 


320 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๒๑ 


วัตรแห่งการไปเยี่ยมป่าช้า 

[๑๐๖] เพราะฉะนั้น โยคีบุคคลผู้เ,ตจะไปเยี่ยมดูป่าช้า เพื่อสำรวมจิต โยคีบุคคล 
ผู้นั้นจงตีระฆังยังคณะให้ประชุมกันเสียก่อนแล้วจึงไป ก็แหละ อันโยคีบุคคลพึงเป็นผู้มี 
กัมมัฏฐานเป็นประธาน ไปอย่างเดียวดาย ไม่มีเพื่อน ไม่ทอดทิ้งมูลกัมมัฏฐาน เป็น 
ผู้มนสิการถึงมูลกัมมัฏฐานนั้นไปพลาง ถือเอาไม้ค้อนหรือไม้เท้าไปด้วย เพื่อป้องกัน 
อันตรายอันจะเกิดจากสุนัขเป็นต้นที่ป่าช้า ทำสติไวไม่ให้หลงลืม โดยการยังความเป็น 
ผู้มีสติตั้งมั่นด้วยดีให้ถึงพร้อม เป็นผู้มีใจไม่แลบออกไปช้างนอก โดยที่ทำอินทรีย์ 
ทั้งหลายมีใจเป็นที่ ๖ ให้ถึงซึ่งความตั้งอยู่ภายใน 

เมื่อจะออกจากวัดไปนั้นเล่า พึงสังเกตประตูไว้ว่า เราออกไปโดยทางประตูโน้น 
ในทิศโน้น แต่นั้นพึงกำหนดทางที่ตนไปไว้ว่า ทางนี้ตรงไปทิศปราจีน ทางนี้ตรงไป 
ทิศปัจฉิม ทิศอุดร ทิศทักษิณ หรือตรงไปยังทิศเฉียง อนึ่ง ณ ที่ตรงนี้ไปทางซ้าย 
ณ ที่ตรงนี้ไปทางขวา แหละ ณ ที่ตรงนี้แห่งอสุภะนั้นมีก้อนหิน ณ ที่ตรงนี้มี 
จอมปลวก ณ ที่ตรงนี้มีต้นไม้ ณ ที่ตรงนี้มีกอ'ไม้ ณ ที่ตรงนี้มีเครือไม้ อันโยคีบุคคล 
นั้นพึงกำหนดทางไปโดยอาการอย่างนี้ ไปสู่สถานที่แห่งนิมิตเถิด อนึ่ง อย่าไป 
ทวนลม เพราะเมื่อไปทวนลม กลิ่นศพจะกระทบฆานปสาทแล้วพึงทำเยื่อสมอง 
ให้อักเสบก็ได้ จะพึงทำให้อาเจียนก็ได้ จะพึงทำให้เกิดความร้อนใจว่า เรามายัง 
ที่ทิ้งศพเห็นปานฉะนี้ได้ ก็ได้ เพราะเหตุฉะนั้น โยคีบุคคลพึงเว้นทางทวนลมแล้วไป 
ทางตามลมเถิด ล้าไม่สามารถที่จะไปโดยทางตามลมได้ เพราะมีภูเขา เหว ก้อนหิน 
รั้ว หนาม นั้าและหล่มกั้นอยู่ในระหว่าง พึงเอาชายจีวรปิดจมูกไปเถิด นี้เป็นวัตรของ 
การไปแห่งโยคีบุคคลนั้น 


วิธียืนดูอสุภะ 

[๑๐๗] ก็แหละ อันโยคีบุคคลผู้ไปถึงโดยอาการอย่างนี้แล้ว อย่าเพิ่งตู 
อสุภนิมิตโดยทันที พึงกำหนดทิศทั้งหลายเสียก่อน เพราะเมื่อยืนอยู่ ณ ส่วนแห่งทิศ 
อันหนึ่ง อารมณ์ย่อมไม่ปรากฏแจ้งชัด ทั้งจิตก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรแก , การงาน เพราะ 
เหตุนั้น พึงเว้นส่วนแห่งทิศนั้นเสีย เมื่อยืนอยู่ ณ ส่วนแห่งทิศใด อารมณ์ย่อม 
ปรากฏแจ้งชัด ทั้งจิตก็เป็นสิ่งที่ควรแก่การงาน พึงยืนอยู่ ณ ส่วนแห่งทิศนั้น อนึ่ง 
พึงเลี่ยงทิศทวนลมและทิศตามลมเสียด้วย เพราะเมื่อยืนอยู่ ณ ทิศทวนลมถูกกลิ่นศพ 


10-1996 (0315-0342)8 


321 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















๓๒๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

รบกวนเข้า จิตก็จะวิ่งพล่านไป เมื่อยืนอยู่ ณ ทิศตามลม ถ้ามีพวกอมนุษย์สิงอยู่ ณ 
อสุภะนั้น มันก็จะโกรธเอาแล้วทำความฉิบหายให้ เพราะเหตุนั้น ไม่พึงยืน ณ ทิศ 
ทวนลมให้มากนัก โดยเลี่ยงไปเสียเล็กน้อย 

อันโยคีบุคคลแม้เมื่อยืนอยู่โดยประการดังพรรณนานั้น ก็อย่ายืน ณ ที่ไกล 
เกินไป ณ ที่ใกล้เกินไป อย่ายืนค่อนไปทางเท้า หรือค่อนไปทางศีรษะ เพราะเมื่อ 
ยืนไกลเกินไปอารมณ์ย่อมจะไม่แจ้งชัด เมื่อยืนใกล้เกินไปความกลัวก็จะเกิดขึ้น เมื่อยืน 
ค่อนไปทางเท้าหรือค่อนไปทางศีรษะ อสุภะก็จะไม่ปรากฏอย่างสมื่าเสมอทั่วทั้งหมด 
เพราะเหตุนั้นโยคีบุคคลพึงยืนอยู่ตรงส่วนกลางตัว อันเป็นที่สะดวกสำหรับผู้ดูอสุภะ 
ไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไป 

จำเครื่องหมายต่าง ๆ โดยรอบอสุภะ 

[๑๐๘] อันโยคีบุคคล ครั้นยืนอยู่อย่างนี้แล้ว พึงสังเกตเครื่องหมายทั้งหลาย 
โดยรอบ ๆ ซึ่งท่านกล่าวไว้แล้วอย่าง นี้ ว่า โยคีบุคคลย่อมทำก้อนหิน... หรือ 
เครือ ไม้ ณ ตำบลนั้น ให้ เป็นเครื่องหมายร่วมก้น ในข้อนั้นมีวิธีสังเกตดังต่อไปนี้ 
ล้าในคลองจักษุโดยรอบแห่งนิมิตนั้นมีก้อนหิน พึงกำหนดก้อนหินนั้นว่า ก้อนหินนี้ 
สูงหรือตา เล็กหรือใหญ่ แดง ดำ หรือขาว ยาวหรือกลม แต่นั้นพึงสังเกตได้ว่า 
ณ โอกาสตรงนี้ นี้เป็นก้อนหิน นี้เป็นอสุภนิมิต นี้เป็นอสุภนิมิต นี้เป็นก้อนหิน 
ล้ามีจอมปลวก พึงกำหนดแม้จอมปลวกนั้นว่า จอมปลวกนี้สูงหรือตํ่า เล็กหรือ 
ใหญ่ แดง ดำหรือขาว ยาวหรือกลม แต่นั้นพึงสังเกตไว้ว่า ณ โอกาสตรงนี้ นี้เป็น 
จอมปลวก นี้เป็นอสุภนิมิต ล้ามีต้นไม้ พึงกำหนดแม้ต้นไม้นั้นว่า ต้นไม้นี้เป็น 
ต้นโพธื้ใบหรือเป็นต้นนิโครธ เป็นต้นเต็งรังหรือต้นมะขวิด เป็นต้นสูงหรือต้นตา 
เป็นต้นเล็กหรือต้นใหญ่ แดง ดำหรือขาว แต่นั้นพึงสังเกตไว้ว่า ณ โอกาสตรงนี้ 
นี้เป็นต้นไม้ นี้เป็นอสุภนิมิต ล้ามีกอไม้ พึงกำหนดแม้กอไม้นั้นว่า กอไม้นี้ เป็น 
กอเป้งหรือกอเล็บเหยี่ยว เป็นกอพุดหรือกอว่านหางข้าง เป็นกอสูงหรือกอตา 
เป็นกอเล็กหรือกอใหญ่ แต่นั้นพึงสังเกตไว้ว่า ณ โอกาสตรงนี้ นี้เป็นกอไม้ นี้เป็น 
อสุภนิมิต ล้ามีเครือไม้ พึงกำหนดแม้เครือไม้นั้นว่า เครือไม้นี้ เป็นเครือนั้าเต้าหรือ 
เป็นเครือฟัก เป็นเครือหญ้านางหรือเครือกระพังโหม หรือเป็นเครือหัวด้วน แต่นั้น 
พึงสังเกตไว้ว่า ณ โอกาสตรงนี้ นี้เป็นเครือไม้ นี้เป็นอสุภนิมิต นี้เป็นอสุภนิมิต 
นี้เป็นเครือไม้ ฉะนี้ 


10-1996 (0315-0342)8 


322 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๒๓ 


[๑๐๙] ส่วนคำใดที่ท่านกล่าวไว้ว่า ย่อมทำให้เป็นเครื่องหมายร่วมกัน ย่อม 

ทำให้เป็นอารมณ์ร่วมกัน ดังนั้น คำนั้นรวมลงในการกระทำซึ่งเครื่องหมายมีก้อนหิน 
เป็นต้นนี้นั้นแล เพราะเมื่อโยคีบุคคลกำหนดอยู่บ่อย ๆ ย่อมชื่อว่ากระทำให้เป็น 
เครื่องหมายร่วมก้น เมื่อกำหนดย่น ๒ อันเข้าด้วยกันอย่างนี้ว่า นี้เป็นก้อนหิน 
นี้เป็นอสุภนิมิต นี้เป็นอสุภนิมิต นี้เป็นก้อนหิน ดังนี้ชื่อว่า ย่อมทำให้เป็นอารมณ์ 
ร่วมกัน 

ก็แหละ ครั้นโยคีบุคคลทำให้เป็นเครื่องหมายร่วมกัน และทำให้เป็นอารมณ์ 
ร่วมกันอย่างนี้แล้ว เพราะเหตุที่ท่านกล่าวไว้ว่า ย่อมกำหนดโดยภาวะที่เป็นเอง 
ดังนี้ ภาวะที่เป็นเองคือความไม่สาธารณะแก่สิ่งอื่น ความเป็นตัวของตัว ได้แก่ความ 
ขึ้นพองของอสุภะนั้น อันใด พึงมนสิการโดยภาวะที่เป็นเองอันนั้น อธิบายว่า 
พึงกำหนดโดยภาวะของตน โดยรสของตนอย่างนี้ คือ ความอืด ความขึ้นพอง 

ถือเอานิมิตโดยอาการ ๖ อย่าง 

[๑๑๐] ครั้นโยคีบุคคลกำหนดได้โดยประการอย่างนี้แล้ว พึงถือเอานิมิตโดย 
อาการ ๖ อย่าง คือ โดยสี ๑ โดยเพศ ๑ โดยกัญฐาน ๑ โดยทิศ ๑ โดย 
โอกาส ๑ โดยปริจเฉท ๑ 

ถือเอานิมิตโดยอาการ ๖ อย่างนั้น ถือเอาอย่างไร ? 

อธิบายว่า อันโยคีบุคคลนั้นพึงกำหนด โดยสี ว่า ร่างนี้ของคนผิวดำ ร่างนี้ 
ของคนผิวขาว ร่างนี้ของคนผิว ๒ สี 

อนึ่ง โดยเพศ อย่ากำหนดว่าเพศหญิงหรือเพศชาย พึงกำหนดว่า ร่างนี้ 
ของคนที่ตั้งอยู่ในปฐมวัย ร่างนี้ของคนที่ตั้งอยู่ในมัชฌิมวัย หรือร่างนี้ของคนที่ตั้งอยู่ 
ในปัจฉิมวัย 

โดยสัณฐาน พึงกำหนดด้วยสามารถแห่งสัณฐานของอสุภะที่ขึ้นพองนั้นแหละ 
ว่า นี้เป็นสัณฐานศีรษะ นี้เป็นสัณฐานคอ นี้เป็นสัณฐานมือ นี้เป็นสัณฐานท้อง นี้เป็น 
สันฐานสะดือ นี้เป็นสัณฐานสะเอว นี้เป็นสัณฐานขาอ่อน นี้เป็นสัณฐานแข้ง นี้เป็น 
สัณฐานเท้าของอสุภะที่ขึ้นพองนั้น 


10-1996 (0315-0342)8 


323 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















๓๒๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อนึ่ง โดยทิศ พึงกำหนดว่า ใน'ร่าง นี้มี- ทิศ ๒ ทิศ คือทิศเบื้องตํ่าตั้งแต่สะดือ 
ลงมา ทิศเบื้องสูงตั้งแต่สะดือขึ้นไป อีกนัยหนึ่ง พึงกำหนดว่า เรายืนอยู่ในทิศนี้ 
อสุภนิมิตอยู่ในทิศนี้ 

อนึ่ง โดยโอกาส พึงกำหนดว่า มือทั้ง ๒ อยู่ ณ โอกาสตรงนี้ เท้าทั้ง ๒ 
อยู่ ณ โอกาสตรงนี้ ศีรษะอยู่ ณ โอกาสตรงนี้ กลางตัวอยู่ ณ โอกาสตรงนี้ 
อีกนัยหนึ่ง พึงกำหนดว่าเรายืนอยู่ ณ โอกาสนี้ อสุภนิมิตอยู่ ณ โอกาสนี้ 

โดยปริจเฉท พึงกำหนดว่า ร่างนี้เนี้องตั้าแต่พื้นเท้าขึ้นไป เบื้องบนแต่ปลายผม 
ลงมา เบื้องขวางกำหนดด้วยหนัง และในฐานะตามที่กำหนดนั้นเต็มไปด้วยศพ ๑๒ ศพ 
นั้นเทียว อีกนัยหนึ่ง พึงกำหนดว่า นี้เบีนตอนมือ นี้เป็นตอนเท้า นี้เป็นตอนศีรษะ 
นี้เป็นตอนกลางตัว แห่งอสุภะที่ขึ้นพองนั้นเทียว แหละหรือตนถือเอาฐานะได้ประมาณ 
เท่าใด พึงกำหนดถือเอาฐานะเท่านั้นนั้นแลว่า ร่างเช่นนี้นี้เป็นอสุภะที่ขึ้นพอง 

อนึ่ง ร่างของสตรีย่อมไม , ควรแก่บุรุษ หรือร่างของบุรุษย่อมไม่ควรแก , สตรี ใน 
ร่างที่มีส่วนขัดกันอารมณ์ย่อมไม่ปรากฏ มีแต่จะเป็นปัจจัยแก่ความกวัดแกว่งไปเท่านั้น 
พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว่ในอรรถกถามัชฌิมนิกายว่า จริงอยู่ สตรีแม้จะเป็น 
ร่างอันน่าเกลียดแล้วก็ตาม ก็ยังครอบงำจิตของบุรุษไว่ได 5, ดังนี้ เพราะเหตุนั้น โยคี 
บุคคลพึงถือเอานิมิตโดยอาการ ๖ อย่าง ดังพรรณนามาแล้วนั้น เฉพาะแต่ในร่างที่ 
มีส่วนเข้ากันได้เท่านั้น 

[๑๑๑] ก็แหละ กุลบุตรใดมีกัมมัฏฐานอันได้ส้องเสพไว้แล้วในสำนักของพระ 
พุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อน มีธุดงค์อันบริหารแล้ว มีมหาภูตรูปอันยํ่ายืแล้ว 
มีสังขารอันได้กำหนดรู้แล้ว มีนามรูปอันกำหนดแยกแล้ว มีความสำคัญว่าสัตว์อัน 
ได้เพิกถอนแล้ว มีสมณธรรมอันได้บำเพ็ญแล้ว มีวาสนาอันได้อบรมแล้ว มีภาวนา 
อันได้เจริญแล้ว ในสำนักของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อน ผู้มีพืช มีญาณ 
อันยอดยิ่ง มีกิเลสน้อย ปฏิภาคนิมิตย่อมปรากฏแก่กุลบุตรนั้น ตรงฐานะที่มองดู 
แล้วมองดูแล้วนั้นแล ล้าหากว่าปฏิภาคนิมิตไม่ปรากฏด้วยอาการอย่างนี้ แต่นั้น 
ก็จะปรากฏโดยการถือเอานิมิตด้วยอาการ ๖ อย่างดังพรรณนามา 


๑ ดูเทียบ องฺ. ปญจก. (ไทย) ๒๒/๕๕/๙๖ 


10-1996 (0315-0342)8 


324 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๒๕ 


ถือเอานิมิตโดยอาการ ๕ อย่าง 

ก็แหละ แม้จะได้ถือเอานิมิตด้วยอาการ ๖ อย่างดังพรรณนาแล้วนั้น ปฏิภาค- 
นิมิตก็ไม , ปรากฏแก่โยคีบุคคลใด อันโยคีบุคคลนั้นพึงถือเอานิมิตด้วยอาการ ๕ อย่าง 
แม้ต่อไปอีก คือ โดยที่ต่อ ๑ โดยช่อง ๑ โดยที่เว้า ๑ โดยที่นูน ๑ โดยรอบ ๆ ๑ 

[๑๑๒] ในอาการ ๕ อย่างนั้น คำว่า โดยที่ต่อ คือโดยที่ต่อ ๑๘๐ แห่ง 

ถาม - ก็ แหละ ในอสุภะที่ขึ้นพองจักกำหนด ที่ ต่อ ๑๘๐ แห่งอย่างไร ? 

ตอบ - เพราะเหตุนั้น อันโยคีบุคคลนั้นพึงกำหนดโดยที่ต่อด้วยสามารถแห่ง 
ที่ต่อใหญ่ ๆ ๑๔ แห่ง อย่างนี้คือ ที่ต่อข้อมือขวา ๓ แห่ง ที่ต่อข้อมือซ้าย ๓ แห่ง 
ที่ต่อเท้าขวา ๓ แห่ง ที่ต่อเท้าซ้าย ๓ แห่ง ที่ต่อคอ ๑ แห่ง ที่ต่อสะเอว ๑ แห่ง 

คำว่า โดยช่อง ความว่า พึงกำหนดโดยช่องอย่างนี้คือ ช่องมือ ช่องเท้า 
ช่องท้อง ช่องหู ชื่อว่าช่อง แม้นัยน์ตาทั้ง ๒ ที่หลับหรือลืมและปากที่ปิดหรือเปิด 
ก็พึงกำหนดได้ 

คำว่า โดยที่ เว้า ความว่าที่ ๆ เว้าในร่างศพอันใด ได้แก่ เบ้าตาภายในปากหรือ 
หลุมคอ พึงกำหนดที่ ๆ เว้านั้น อีกอย่างหนึ่ง พึงกำหนดว่า เราอยู่ ณ ที่ลุ่ม 
ร่างศพอยู่ ณ ที่ดอน 

คำว่า โดยที่ นูน ความว่า ที่ ๆ นูนในร่างศพอันใด ได้แก่ หัวเช่า หน้าอก 
หรือหน้าผาก พึงกำหนดที่ ๆ นูนนั้น อีกอย่างหนึ่ง พึงกำหนดว่า เราอยู่ ณ ที่ดอน 
ร่างศพอยู่ ณ ที่ลุ่ม 

คำว่า โดยรอบ ๆ ความว่า พึงกำหนดร่างศพทั้งหมดโดยรอบ ๆ คือส่องญาณ 
ไปในร่างศพทั้งสิ้นแล้ว ที่ตรงไหนปรากฏแจ่มชัด พึงตั้งจิตไว้ ณ ที่ตรงนั้นว่า 

อุทฺธุ มา ตก 0 - อุทธ มา ตก 0 หรือว่า อสุภ ะที่ขึ้นพ อง - อสุภ ะที่ขึ้นพ อง ฉะนี้ 

ล้าปฏิภาคนิมิตยังไม่ปรากฏแม้ด้วยการกำหนดอย่างนี้ ตรงที่สุดแห่งท้อง 
ย่อมเป็นสิ่งที่ขึ้นพองมากกว่า โยคีบุคคลพึงตั้งจิตไว้ ณ ที่ตรงที่สุดแห่งท้องนั้น โดย 
บริกรรมว่า อุทธ มา ตก 0 - อุทฺธุมา ตก 0 หรือว่า อสุภ ะที่ขึ้นพ อง - อสุภ ะที่ขึ้นพ อง ฉะนี้ 


10-1996 (0315-0342)8 


325 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















๓๒๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ได้อุคคหนิมิต 

[๑๑๓] บัดนี้ จะวินิจฉัยในคำทั้งหลายมีคำว่า โยคีบุคคลนั้นย่อมกระทำซึ่ง 
นิมิตนั้นให้เป็นอันถือเอาด้วยดีแล้ว เป็นต้น ดังต่อไปนี้ 

อันโยคีบุคคลนั้นพึงถือเอานิมิตด้วยดีตรงที่ร่างศพนั้น ด้วยสามารถแห่งการ 
ถือเอานิมิตตามที่กล่าวมาแล้ว พึงนึกทำสติให้ปรากฏด้วยดี พึงทำอยู่อย่างนี้บ่อย ๆ 
ใคร่ครวญและกำหนดให้ดีนั้นเทียว พึงยืนหรือนั้งอยู่ตรงที่ไม่ไกลเกินไปไม่ใกล้เกินไป 
แต่ร่างศพ ลืมตาขึ้นดูจับเอานิมิต พึงลืมตาดู หลับตานึก ร้อยครั้ง พันครั้ง โดย 
บริกรรมว่า อสุภะขึ้นพองน่าเกลียด อสุภะขึ้นพองน่าเกลียด เมื่อทำอยู่อย่างนี้ 
บ่อย ๆ เข้า อุคคหนิมิต ก็จะเป็นอันโยคีบุคคลถือเอาด้วยดีแล้ว 

ถาม - อุคคหนิมิตย่อมเป็นอันโยคีบุคคลถือเอาด้วยดีแล้วเมื่อไร ? 

ตอบ - กาลใด เมื่อโยคีบุคคลลืมตาดูและหลับตานึกอยู่นั้น นิมิตมาสู่คลอง 
จักษุเป็นเสมือนอันเดียวกัน กาลนั้น ชื่อว่าอุคคหนิมิตเป็นอันโยคีบุคคลถือเอา 
ด้วยดีแล้ว 


กลับจากป่าช้า 

โยคีบุคคลนั้น ครั้นทำนิมิตนั้นให้เป็นอันถือเอาด้วยดีแล้ว ใคร่ครวญนิมิตนั้น 
ให้เป็นอันใคร่ครวญด้วยดีแล้ว กำหนดนิมิตนั้นให้เป็นอันกำหนดด้วยดีแล้ว โดย 
ประการดังกล่าวมา ล้าไม่สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งที่สุดแห่งภาวนา ณ ตรงที่อาสนะ 
นั้นนั้นแล ลำดับนั้น อันโยคีบุคคลนั้นพึงเป็นผู้เดียวดาย ไม , มีเพื่อนสอง โดยนัย 
ที่กล่าวไว้แล้วในเวลามานั้นเทียว มนสิการถึงกัมมัฏฐานนั้นนั้นแหละ พึงทำสติให้ 
ปรากฏด้วยดี มีอินทรีย์ทั้งหลายอยู่ในภายใน มีใจไม่แลบออกไปข้างนอก เดินไปสู่ 
เสนาสนะของตนนั้นเถิด 


กำหนดทางมาเป็นต้น 

อนึ่ง เมื่อจะออกจากป่าช้านั้น โยคีบุคคลพึงกำหนดทางมาไว้ว่า เราออกมาโดย 
ทางใด ทางนี้ตรงไปสู่ทิศปราจีน หรือทางนี้ตรงไปสู่ทิศปัจฉิม ทิศอุดร หรือทิศ 
ทักษิณหรือทางนี้ตรงไปสู่ทิศเฉียง แหละ ณ สถานที่ตรงนี้ไปทางซ้าย ณ สถานที่ตรง 


10-1996 (0315-0342)8 


326 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๒๗ 


นี้ไปทางขวา อนึ่ง ณ สถานที่ตรงนี้แห่งอุทธุมาตกอสุภะนั้นมีก้อนหิน ณ สถานที่ 
ตรงนี้มีจอมปลวก ณ สถานที่ตรงนี้มีต้นไม้ ณ สถานที่ตรงนี้มีกอไม้ ณ สถานที่ 
ตรงนี้มีเครือไม้ อันโยคีบุคคลกำหนดทางมาอย่างนี้มาถึงสถานที่แล้ว แม้เมื่อจะเดิน 
จงกรม พึงอธิษฐานจงกรมอันเป็นไปในส่วนแห่งอสุภนิมิตนั้นนั้นเทียว อธิบายว่าพึง 
เดินจงกรม ณ ภูมิประเทศอันผินหน้าสู่ทิศแห่งอสุภนิมิต เมื่อจะนั้งก็พึงปูลาดแม้ 
อาสนะที่เป็นไปในส่วนแห่งอสุภนิมิตนั้นนั้นเทียว ก็แหละ ล้า ณ ทิศนั้นมีบ่อนั้า เหว 
ต้นไม้ รั้ว หรือเปือกตมกั้นอยู่ ไม่สามารถที่จะเดินจงกรมตรงภูมิประเทศอันผินหน้า 
สู่ทิศแห่งอสุภนิมิตนั้นได้ แม้อาสนะก็ไม่อาจปูลาดได้เพราะไม่มีโอกาส ไม่ต้องเหลียวไป 
ดูทิศนั้นก็ได้ พึงเดินจงกรมและนั้ง ณ ที่อันสมควรแก่โอกาสนั้นเถิด แต่ต้องทำจิตให้ 
มุ่งหน้าตรงไปสู่ทิศแห่งอสุภะนั้นให้จงได้ 

อธิบายข้อความว่ามีความไม่หลงเป็นประโยชน์เป็นต้น 

[๑๑๔] บรรดาปัญหาทั้งหลายมีอาทิว่า การกำหนดนิมิตโดยรอบ ๆ มีอะไร 
เป็นประโยชน์ บัดนี้จะอธิบายในคำวิสัชนาข้อว่า มีความไม่หลงเป็นประโยชน์ เป็นต้น 
ดังต่อไปนี้:- 

ก็เมื่อโยคีบุคคลใดไปยังสถานที่แห่งนิมิตที่ขึ้นพอง ในเวลาอันไม่สมควรทำความ 
กำหนดนิมิตโดยรอบ ๆ แล้วลืมตาดูเพื่อจับนิมิตอยู่นั้นแล ร่างศพนั้นจะปรากฎเป็น 
เหมือนลุกขึ้นยืน เหมือนจะมาทับ แหละเหมือนติดตามไป โยคีบุคคลนั้น ครั้นเห็น 
อารมณ์อันน่ากลัวน่าหวาดเสียวนั้นแล้ว ก็จะเป็นผู้มีจิตฟ้งซ่านเหมือนจะเป็นบ้า 
ย่อมจะถึงความกลัวความสะดุ้งหวาดเสียวความขนพอง เพราะว่า ในบรรดาอารมณ์ 
กัมมัฏฐาน ๓๘ อย่างที่ท่านจำแนกไวิในพระบาลี อารมณ์อื่น ๆ ที่จะเป็นอารมณ์น่า 
กลัวเห็นปานฉะนี้ย่อมไม่มี เพราะในกัมมัฏฐานบทนี้โยคีบุคคลชื่อว่าเป็นผู้หมุนหนีออก 
จากฌาน เพราะเหตุไร ? เพราะกัมมัฏฐานนี้เป็นอารมณ์ที่น่ากลัวอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนั้น 
อันโยคีบุคคลนั้นพึงยั้งใจไว้ทำสติให้ปรากฏด้วยดีแล้วพึงบรรเทาความหวาดเสียว โดย 
ตระหนักว่า ร่างของคนตายแล้วที่จะลุกขึ้นมาติดตามหามีไม่ จริงอยู่ ล้าก้อนหินหรือ 
เครือไม้ที่อยู่ใกล้แห่งอสุภนิมิตนี้นั้น จะพึงเดินมาได้แม้ร่างศพก็จะพึงเดินมาได้ แท้จริง 
ก้อนหินหรือเครือไม้นั้นย่อมเดินมาไม่ได้ ฉันใด แม้ร่างศพก็เดินมาไม่ได้ ฉันนั้น 


10-1996 (0315-0342)8 


327 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















๓๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อนึ่ง อาการที่ปรากฏแก่เธอนี้ มันเกิดจากสัญญา มีสัญญาเป็นแดนเกิด กัมมัฏฐาน 
จะปรากฏแก่เธอในวันนี้ เธออย่ากลัวเลย ภิกษุ ครั้นแล้ว พึงยังความร่าเริงให้เกิดขึ้น 
พึงยังจิตให้คิดไปในอสุภนิมิตนั้นนั่นเถิด โยคีบุคคลนั้นจะบรรลุถึงซึ่งคุณธรรมอัน 
พิเศษด้วยวิธีดังที่พรรณนามานี้ คำว่า การกำหนดนิมิตโดยรอบๆ มีความไม่หลง 
เป็นประโยชน์นั้น ท่านกล่าวหมายเอาอรรถาธิบายนี้ 

ประโยชน์แห่งการถือเอานิมิตโดยวิธี ๑๑ อย่าง 

ก็แหละ เมื่อโยคีบุคคลทำการถือเอานิมิตโดยวิธี ๑๑ อย่างให้สำเร็จอยู่ ชื่อว่า 
ผูกกัมมัฏฐานไว้ เป็นความจริง อุคคหนิมิตย่อมเกิดขึ้น เพราะมีการลืมตาดูของ 
โยคีบุคคลนั้นเป็นปัจจัย เมื่อโยคีบุคคลนั้นทำภาวนาจิตให้เป็นไปในอุคคหนิมิตนั้นอยู่ 
ปฏิภาคนิมิตจะเกิดขึ้น เมื่อโยคีบุคคลทำภาวนาจิตให้เป็นไปในปฏิภาคนิมิตนั้นอยู่ 
ก็จะบรรลุถึงซึ่งอัปปนาฌาน โยคีบุคคลดำรงตนอยู่ในอัปปนาฌานแล้ว เจริญวิปัสสนา 
ต่อไป ก็จะทำให้แจ้งซึ่งพระอรหัต ด้วยเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า การถือเอานิมิตโดย 
วิธี ๑๑ อย่าง มี อันผูกพันจิตไว้เป็นประโยชน์ ฉะนี้ 


ประโยชน์แห่งการพิจารณาทางไปทางมา 

[๑๑๕] ก็แหละ ในคำว่า การพิจารณาทางไปและทางมามีอันยังวิถีให้ดำเนิน 
ไปโดยชอบเป็นประโยชน์ นี้นั้น มีอธิบายว่า การพิจารณาทางไปและทางมาอันใดที่ 
ท่านกล่าวไว้แล้ว การพิจารณานั้นมีอันทำวิถีแห่งพระกัมมัฏฐานให้ดำเนินไปโดยชอบ 
เป็นประโยชน์ อธิบายว่า ล้าภิกษุนี้รับเอาพระกัมมัฏฐานแล้วเดินมาอยู่ ใคร ๆ 
ถามถึงวันว่า วันนี้ดิถีเท่าไร ขอรับก็คี ถามปัญหาก็ดี กระทำการปฏิสันถารก็ดี 
ในระหว่างทาง เธอจะนึ่งแล้วไปเสียโดยถือว่า เราเป็นผู้ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ดังนี้ 
หาควรไม่ ต้องบอกวัน ต้องแก้ปัญหา ล้าไม่ทราบก็ต้องบอกว่า ข้าพเจ้าไม่ทราบ 
ต้องทำการปฏิสันถารอันเป็นธรรม เมื่อโยคีบุคคลทำอยู่อย่างนี้ อุคคหนิมิตซึ่งเป็น 
นิมิตที่ยังอ่อนก็จักเสื่อมไปเสีย ถึงแม้อุคคหนิมิตนั้นจะเสื่อมไปก็ตาม เมื่อถูกถามถึง 
วันนี้ก็จำที่จะต้องบอกโดยแท้ เมื่อไม , ทราบปัญหาก็จะต้องบอกว่าไม , ทราบ เมื่อทราบ 
อยู่แม้จะตอบโดยเอกเทศก็ควร แม้การปฏิสันถารก็จำต้องทำ อนึ่ง ครั้นเห็นภิกษุ 


10-1996 (0315-0342)8 


328 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๒๙ 


อาคันตุกะแล้วก็ต้องทำการปฏิสันถารต่อภิกษุอาคันตุกะด้วย จำต้องบำเพ็ญวัตร 
ทั้งหลายในคัมภีร์ขันธกะทุกอย่างแม้ที่เหลือ เช่น วัตรในลานพระเจีดย์ วัตรในลาน 
พระศรีมหาโพธิ้ วัตรในอุโปสถาคาร วัตรในโรงฉัน วัตรในเรือนไฟ อาจริยวัตร 
อุปัชฌายวัตร อาคันดุกวัตร และคมิก'วัตร เป็นต้น แม้เมื่อภิกษุนั้นมามัวบำเพ็ญ 
วัตรเหล่านั้นอยู่ นิมิตที่อ่อนนั้นก็จักเสื่อมไปเสีย แม้เมื่อโยคีบุคคลนั้นมีความ 
ประสงค์จะไปด้วยคิดว่า เราจักไปถือเอานิมิตอีก ก็ไม , สามารถที่จะเข้าไปในป่าช้าได้ 
เพราะอันพวกอมนุษย์หรือพวกสัตว์ร้ายเข้ากีดกันเลียแล้ว หรือมิฉะนั้น นิมิตก็กลับ 
กลายไปแล้ว จริงอยู่ อสุภะที่ขึ้นพองดำรงอยู่ได้เพียงวันเดียวหรือสองวันเท่านั้น ก็จะ 
ถึงซึ่งภาวะเป็นอสุภะมีสีเขียวคละด้วยสีต่าง ๆ เป็นต้นไป ในบรรดากัมมัฏฐานทั้งหมด 
ที่ชื่อว่ากัมมัฏฐานอันหาได้ยากเสมอด้วยกัมมัฏฐานบทนี้ หามีไม , เพราะเหตุนั้น เมื่อ 
นิมิตเสื่อมไปแล้วอย่างนี้ อันภิกษุนั้นนั้งอยู่ ณ ที่พักกลางคืนหรือ ณ ที่พักกลางวันแล้ว 
พึงพิจารณาถึงทางไปและทางมาจนถึงที่นั้งคู้บัลลังก์อย่างนี้ว่า เราออกจากวัดไปโดย 
ประตูชื่อนี้ เดินไปสู่ทางที่ตรงไปสู่ทิศโน้น ณ ที่ตรงโน้นจับเอาทางซ้าย ณ ที่ตรงโน้น 
จับเอาทางขวา ณ ที่โน้นแห่งอสุภนิมิตนั้นมีก้อนหิน ณ ที่ตรงโน้นมีจอมปลวก 
ต้นไม้ กอไม้หรือเครือไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งเหล่านั้น ครั้นแล้วไปโดยทางนั้นได้เห็นอสุภะ 
ในที่ชื่อโน้น ณ ที่ตรงนั้นเรายืนผินหบ้าไปสู่ทิศโน้น กำหนดนิมิตทั้งหลายโดยรอบ 
อย่างนี้และอย่างนี้ จึงถือเอาอสุภนิมิตอย่างนี้ แล้วออกจากป่าช้าทางทิศโน้น 
กระทำกิจสิ่งนี้ตามทางเห็นปานนี้ แล้วมานั้งอยู , ณ ที่ตรงนี้ 

เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาอยู่อย่างนี้ นิมิตนั้นก็จะปรากฏ คือ ย่อมปรากฏเหมือน 
วางไว้ข้างหน้า พระกัมมัฏฐานย่อมดำเนินไปสู่วิถีโดยอาการเดิมนั้นเทียว ด้วยเหตุ 
นั้นท่านจึงกล่าวว่า การพิจารณาทางไปและทางมา มีอันยังวิถีให้ดำเนินไปโดยชอบ 
เป็นประโยชน์ฉะนี้ 


ผูกจิตไวในอสุภนิมิต 

[๑๑๖] บัดนี้จะอธิบายในคำของอรรถกถาจารย์ชัอว่า โยคีบุคคลเป็นผู้มีปกติ 
มองเห็นอานิสงส์ เป็นผู้มีความสำคัญเห็นเป็นรัตนะ เข้าไปตั้งความเคารพไว้ 
ประพฤติให้เป็นที่รักอย่างสนิทอยู่ ย่อมผูกพันจิตไวในอารมณ์นั้น ดังนี้ต่อไป 


10-1996 (0315-0342)8 


329 


1/5/11,2:11 /\1\/เ 


















๓๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อันโยคีบุคคลพึงทำภาวนาจิตให้เป็นไปในอสุภที่ขึ้นพองอย่างน่าเกลียด ทำฌาน 
ให้บังเกิดแล้ว เจริญวิปัสสนาอันมีฌานเป็นปทัฏฐานอยู่ พึงเป็นผู้มีปกติมองเห็น 
อานิสงส์อย่างนี้ว่า เราจักหลุดพ้นจากชราทุกข์และมรณทุกข์ด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นแน่แท้ 

ก็แหละ เหมือนอย่างว่า บุรุษเข็ญใจได้แก้วมณีอันมีค่ามากแล้ว เป็นผู้มีค , วาม 
สำคัญในแล้วมณีนั้นเป็นรัตนะว่า เราได้สิ่งอันหาได้ด้วยยากแล้วหนอ จึงทำความ 
เคารพให้เกิดแล้วประพฤติให้เป็นที่รัก ด้วยความรักอันกว้างขวาง พึงรักษาแก้วมณี 
นั้นไว้ ฉันใด อันโยคีบุคคลก็ฉันนั้นเหมือนกัน คือเป็นผู้มีความสำคัญในอสุภนิมิตนั้น 
เป็นรัตนะว่า กัมมัฏฐานซึ่งหาได้ด้วยยากนี้เราได้แล้ว เป็นเช่นกับแก้วมณีที่มีค่ามาก 
ของบุรุษเข็ญใจ เพราะว่า ผู้เจริญจตุธาตุกัมมัฏฐาน ย่อมกำหนดมหาภูตรูปทั้ง ๔ 
ของตน ผู้เจริญอานาปานกัมมัฏฐาน ย่อมกำหนดลมที่นาสิกของตน ผู้เจริญ 
กสิณกัมมัฏฐาน ทำรูปกสิณแล้วย่อมเจริญได้ตามความสบาย ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ 
กัมมัฏฐานทั้งหลายนอกนี้ ชื่อว่าเป็นสิ่งที่หาได้ด้วยง่าย ส่วนอุทธุมาตกอสุภกัมมัฏฐานนี้ 
ดำรงสภาพอยู่ได้เพียงวันเดียวหรือสองวันเท่านั้น หลังจากนั้นไปย่อมถึงภาวะเป็น 
วินีลกอสุภกัมมัฏฐานเป็นต้น เพราะฉะนั้น กัมมัฏฐานที่หาได้ด้วยยากยิ่งไปกว่า 
อุทธุมาตกอสุภกัมมัฏฐานนี้ จึงไม่มี ฉะนี้แล้ว พึงเข้าไปตั้งความเคารพไว้ ประพฤติ 
ให้เป็นที่รักอย่างสนิท รักษานิมิตนั้นไว้ พึงผูกจิตไว้เสมอ ๆ ในอสุภนิมิตนั้น ทั้ง ณ 
ที่พักกลางคืนทั้ง ณ ที่พักกลางวันโดยบริกรรมว่า อสุภะขึ้นพองน่าเกลียด อสุภะ 
ขึ้นพองน่าเกลียด พึงนึกพึงมนสิการถึงนิมิตนั้นบ่อย ๆ พึงทำให้เป็นนิมิตอันความ 
ตรึกตะล่อมไว้แล้วอันวิตกตะล่อมไว้แล้ว 

[๑๑๗] เมื่อโยคีบุคคลนั้นกระทำอยู่โดยประการดังกล่าวมา ปฏิภาคนิมิตย่อม 
บังเกิดขึ้น 


ความต่างกันแห่งนิมิตทั้ง ๒ 

ในอุทธุมาตกอสุภะนั้นความต่างกันแห่งนิมิตทั้ง ๒ ดังนี้ อุคคหนิมิต ย่อม 
ปรากฏเป็นสิ่งผิดรูปผิดร่าง น่าหวาดเสียว ดูน่าสะพรึงกลัว ส่วน ปฏิภาคนิมิต 
ย่อมปรากฏเหมือนคนมีองค์อวัยวะอ้วนพีที่กินอิ่มแล้วนอน 


10-1996 (0315-0342)8 


330 


1/5/11, 2:12 /XIV! 


















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๓๑ 


ละนิวรณ์ ๕ ได้พร้อมกับได้ปฏิภาคนิมิต 

ในเวลาพร้อมกับได้ปฏิภาคนิมิตนั่นแล โยคีบุคคลนั่นย่อมละ กามฉันทนิวรณ์ 
ได้ด้วยอำนาจวิกขัมภนประหาน เพราะไม่มนสิการถึงกามทั้งหลายอันเป็นภายนอก 
และแม้ พยาปาทนิวรณ์ อันโยคีบุคคลนั่นก็ละได้ เพราะประหานความยินดีเสียได้ 
นั่นเอง เหมือนละหนองเสียได้ก็เพราะละโลหิตฉะนั่น ถีนมิทธนิวรณ์ เป็นอันโยคี 
บุคคลนั่นละได้เหมือนกัน เพราะเป็นผู้มีความเพียรปรารภแล้ว อุทธัจจกุกกุจจ- 
นวรณ์ ก็เป็นอันละได้ เพราะอำนาจประกอบด้วยธรรมอันสงบที่ไม่ทำความร้อนใจให้ 
วิจิกิจฉานิวรณ์ ในศาสดาผู้แสดง'ข้อปฏิบัติก็ดี ในข้อปฏิบัติก็ดี ในผลแห่งการ 
ปฏิบัติก็ดี ก็เป็นอันละได้ เพราะคุณอันวิเศษที่บรรลุแล้วเป็นสภาพประจักษ์แจ้ง 
เป็นอันโยคีบุคคลนั่นละนิวรณ์ได้ครบทั้ง ๕ ด้วยประการฉะนี้ 

องค์ฌาน ๕ ปรากฏ 

อนึ่ง วิตก ทำหน้าที่ยกจิตขึ้นไวิในนิมิตนั่นนั่นแล วิจาร ทำกิจคือพิจารณา 
นิมิตให้สำเร็จอยู่ เพราะมีอันได้การบรรลุคุณวิเศษเป็นปัจจัย ปีติ ย่อมปรากฏ 
เพราะปัสสัทธิสำเร็จแก , ผู้มีใจประกอบด้วยปีติ ปัสสัทธิ ย่อมปรากฏสุข ซึ่งมี 
ปัสสัทธินั่นเป็นเหตุย่อมปรากฏ และเพราะจิตตสมาธิสำเร็จแก่ผู้ที่มีความสุข เอกัคคตา 
ซึ่งมีความสุขเป็นเหตุย่อมปรากฏ เป็นอัน องค์ฌานทั้งหลาย ปรากฏเกิดขึ้นด้วย 
ประการฉะนี้ แม้อุปจารฌานอันเป็นเครื่องรองรับปฐมฌานก็บังเกิดแก , โยคีบุคคล 
นั่นในขณะพร้อมกันนั่นนั่นเทียว 

อรรถาธิบายทุก ๆ อย่างตั้งแต่นี้ไปจนถึงอัปปนาฌาน และความสำเร็จเป็น 
วสีแห่งปฐมฌาน นักศึกษาพึงทราบโดยนัยที่พรรณนาไว้แล้วในปฐวีกสิณนั่นเทอญ 


อธิบายอสุภกัมมัฏฐานที่เหลือ ๙ อย่าง 

[๑๑๘] ก็แหละ แม่ในอสุภกัมมัฏฐานทั้งหลายมีวินีลกอสุภะเป็นต้น หลังแต่ 
อุทธุมาตกอสุภะนี้ไป ลักษณะอันใด ตั้งต้นแต่การไปดูอสุภะซึ่งท่านแสดงไวิโดยบัยมี 
อาทิว่า โยคีบุคคลเมื่อจะเรียนเอาอสุภนิมิตชนิดที่ขึ้นพอง จึงไปอย่างเดียวดาย 
ไม , มีเพื่อน โดยมีสติตั้งนั่น... ไปดังนี้ นักศึกษาพึงทราบลักษณะอันนั่นพร้อมทั้ง 
วินิจฉัยและอธิบาย ตามน้ยที่แสดงไว้แล้วนั่นแล เปลี่ยนเพียงแต่บทว่า อุทฺธุ มาตก 


10-1996 (0315-0342)8 


331 


1/5/11, 2:12 /XIV! 


















๓๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ตรงที่อสุภะนั้น ๆ ไปตามอสุภนิมิตนั้น ๆ อย่างนี้ว่า โยคีบุคคลเมื่อจะเรียนเอาอสุภ- 
นิมิต ชนิดที่มีสีเขียวคละด้วยสีต่าง ๆ ... โยคีบุคคลเมื่อจะเรียนเอาอสุภนิมิต ชนิดที่ 
มี หนองไหลเยิ้ม ฉะนี้ 

ส่วนอรรถาธิบายที่แปลกกัน ดังต่อไปนี้ 

๒. วิธีเจริญวินีลกอสุภกัมมัฏฐาน 

ในวินีลกอสุภกัมมัฏฐาน โยคีบุคคลพึงยังมนสิการให้เป็นไปด้วยบริกรรมว่า อสุภะ 
มีสีเขียวคละด้วยสีต่าง ๆ น่าเกลียด อสุภะมีสีเขียวคละด้วยสีต่าง ๆ น่าเกลียด ดังนี้ 

แหละในกัมมัฏฐานบทนี้ อุคคหนิมิต ย่อมปรากฏเป็นสีด่างพร้อยไป ส่วน ปฏิภาค- 
นิมิต ย่อมปรากฏโดยเป็นสีหนาทึบ 

๓. วิธีเจริญวิปุพพกอสุภกัมมัฏฐาน 

ในวิปุพพกอสุภกัมมัฏฐาน โยคีบุคคลพึงยังมนสิการให้เป็นไป ด้วยบริกรรมว่า 

อสุภะมืหนองไหลเยิ้มน่าเกลียด อสุภะมีหนองไหลเยิ้มน่าเกลียด ดังนี้ ก็แหละใน 
กัมมัฏฐานบทนี้ อุคคหนิมิต ย่อมปรากฏเป็นเหมือนหนองไหลอยู่ ปฏิภาคนิมิต 
ย่อมปรากฏเป็นอาการหยุดนิ่งไม , เคลื่อนที่ 

๔. วิธีเจริญริจฉิททกอสุภกัมมัฏฐาน 

อสุภะที่ขาดเป็นท่อน จะหาได้ก็ตรงที่บริเวณสนามรบ ที่ดงโจร ที่สุสาน หรือ 
ที่ที่พระราชาทรงรับสั่งให้ประหารพวกโจร มิฉะนั้นก็ตรงสถานที่ที่คนถูกพวกสีหะและ 
เสือกัดขาดไว้ เพราะเหตุนั้น โยคีบุคคลไปยังสถานที่เห็นปานดังนั้นแล้ว ล้าแม้ว่า 
อสุภะที่ขาดเป็นท่อนซึ่งตกอยู่ในทิศต่าง ๆ มาถึงคลองจักษุได้ด้วยอาวัชชนจิต 
อันเดียว ข้อนี้นับว่าเป็นการดี ล้าไม่มาก็อย่าเอามือไปจับต้องเอง เพราะเมื่อโยคี 
บุคคลจับต้องก็จะถึงซึ่งความเคยชินไปเสีย เพราะเหตุนั้นพึงใช้คนวัด หรือสามเณร 
หรือใคร ๆ อื่น ให้ทำอสุภะที่ตกอยู่ในทิศต่าง ๆ นั้นรวมเข้าในที่แห่งเดียวกัน เมื่อ 
หาคนอื่นไม่ได้ พึงเอาไม้เท้าหรือไม้ท่อนเขี่ยเข้ามา ทำระหว่างไว้องคุลีหนึ่ง ครั้นเขี่ย 


10-1996 (0315-0342)8 


332 


1/5/11, 2:12 /XIV! 


















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๓๓ 


เข้ามาไวโดยประการดังนี้แล้ว โยคีบุคคลพึงยังมนสิการให้เป็นไปด้วยบริกรรมว่า 

อสุภะขาดเป็นท่อนน่าเกลียด อสุภะขาดเป็นท่อนน่าเกลียด ดังนี้ ในกัมมัฏฐาน 
บทนี้นั้น อุคคหนิมิด ย่อมปรากฏเป็นดุจทะลุกลางตัว ส่วน ปฏิภาคนิมิต ย่อม 
ปรากฏเป็นร่างที่บริบูรณ์นั้นเทียว 


๕. วิธีเจริญวิกขายิตกอสุภกัมมัฏฐาน 

ในริกขายิตกอสุภกัมมัฏฐาน โยคีบุคคลพึงยังมนสิการให้เป็นไป ด้วยบริกรรม 
ว่า อสุภะที่สัตว์กัดกินน่าเกลียด อสุภะที่สัตว์กัดกินน่าเกลียด ดังนี้ ก็แหละในกัมมัฏฐาน 
บทนี้ อุคคหนิมิต ย่อมปรากฏเป็นเสมือนร่างซึ่งถูกสัตว์กัด ณ ที่นั้น ๆ ปฏิภาคนิมิต 
ย่อมปรากฏเป็นร่างที่บริบูรณ์นั้นเทียว 


๖. วิธีเจริญริกขิตตกอสุภกัมมัฏฐาน 

แม้อสุภะที่กระจัดกระจาย อันโยคีบุคคลพึงใช้คนอื่นทำหรือทำเองให้ห่างระหว่าง 
องคุลีหนึ่ง โดยนัยที่อธิบายไว้แล้วในอสุภะที่ขาดเป็นท่อนนั้นแล แล้วพึงยังมนสิการ 
ให้เป็นไปด้วยบริกรรมว่า อสุภะที่กระจัดกระจายน่าเกลียด อสุภะที่กระจัดกระจาย 
น่าเกลียด ดังนี้ ในกัมมัฏฐานบทนี้ อุคคหนิมิต ย่อมปรากฏเป็นร่างมีระหว่าง 
ปรากฏ ส่วน ปฏิภาคนิมิต ย่อมปรากฏเป็นร่างบริบูรณ์นั้นเทียว 


๗. วิธีเจริญหตวิกขิตตกอสุภกัมมัฏฐาน 

แม้อสุภะที่ถูกฟันกระจัดกระจาย ก็ย่อมหาได้ ณ สถานที่ทั้งหลาย ซึ่งมี 
ประการดังอธิบายไว้แล้วในอสุภะที่ขาดเป็นท่อนนั้นแล เพราะเหตุนั้น โยคีบุคคล 
ครั้นไปถึง ณ สถานที่นั้นแล้ว พึงใช้คนอื่นทำหรือทำเองให้ห่างระหว่างองคุลีหนึ่ง 
โดยนัยที่กล่าวมาแล้วนั้นเทียว แล้วพึงยังมนสิการให้เป็นไปด้วยบริกรรมว่า อสุภะ 
ที่ถูกฟ้นกระจัดกระจายน่าเกลียด อสุภะที่ถูกฟ้นกระจัดกระจายน่าเกลียด ดังนี้ 
ก็แหละในกัมมัฏฐานบทนี้ อุคคหนิมิต ย่อมปรากฏเหมือนมีปากแผลที่ถูกฟัน 
ปรากฏอยู่ ปฏิภาคนิมิต ย่อมปรากฏเป็นร่างที่บริบูรณ์นั้นเทียว 


10-1996 (0315-0342)8 


333 


1/5/11, 2:12 /XIV! 


















๓๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๘. วิธีเจริญโลหิตกอสุภกัมมัฏฐาน 

อสุภะที่มีโลหิตไหล ย่อมจะหาได็ในเวลาที่มันไหลออกจากปากแผลของคนผู้ 
ได้รับการประหารในสนามรบเป็นต้น หรือในเมื่อมือและเท้าเป็นต้นถูกตัดขาด หรือใน 
เวลาที่มันไหลออกจากปากแผลของคนมีนืและต่อมแตก เพราะเหตุนั้น อันโยคีบุคคล 
ครั้นเห็นโลหิตอันไหลอยู่นั้นแล้ว พึงยังมนสิการให้เป็นไป ด้วยบริกรรมว่า อสุภะมี 
โลหิตไหลน่าเกลียด อสุภะมีโลหิตไหลน่าเกลียด ดังนี้ ในกัมมัฏฐานบทนี้ อุคคห¬ 
นมิต ย่อมปรากฏมีอาการไหวอยู่เหมือนธงผ้าแดงที่ถูกลมพัด ส่วน ปฏิภาคนิมิต 
ย่อมปรากฏเป็นอาการหยุดนิ่งอยู่ 

๙. วิธีเจริญปุฬุวกอสุภกัมมัฏฐาน 

อสุภะที่มีหนอนเกลื่อนกลาดย่อมมีไดในเวลาที่หมู่หนอนชอนออกจากปากแผล 
๙ แห่งของศพ โดยล่วงไปได้ ๒-๓ วัน ก็แหละ ปุฬุวกอสุภะนั้น ย่อมดำรงสภาพอยู่ 
เหมือนกองข้าวสุกแห่งข้าวสาลี มีขนาดเท่าร่างสุนัข สุนัขจิ้งจอก มนุษย์ โค กระบือ 
ข้าง ม้า หรืองูเหลือมเป็นต้นนั้นเทียว ในบรรดาร่างของสุนัขเป็นต้นเหล่านั้น อันโยคี 
บุคคลพึงยังมนสิการให้เป็นไปในร่างของสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่ง ด้วยบริกรรมว่า อสุภะ 
มีหนอนเกลื่อนกลาดน่าเกลียด อสุภะมืหนอนเกลื่อนกลาด น่าเกลียด ดังนี้ 
เป็นความจริงนิมิตในศพข้างซึ่งอยู่ภายในบึงกาฬทีฆะ ก็’ได้ , ปรากฏแก่-พระจูฬปิณฑ- 
ปาดิกติสสเถระ ก็แหละในกัมมัฏฐานบทนี้ อุคคหนิมิต ย่อมปรากฏเป็นเสมือน 
เคลื่อนไหวอยู่ ปฏิภาคนิมิต ย่อมปรากฏเป็นอาการหยุดนิ่ง เสมือนกองข้าวสุกแห่ง 
ข้าวสาลี 


๑๐. วิธีเจริญอัฏ เก อสุภกัมมัฏฐาน 

อัฏ เก อสุภะ คืออสุภะที่เป็นกระดูก พระผู้มีพ'ระภาคทรงแสดง’ไว้โดยประการ 
ต่าง ๆ โดยนัยมีอาทิว่า ภิกษุนั้นพึงเห็นร่างที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้า เป็นร่างกระดูก 
ยังมีเนื้อและเลือด มีเอ็นยึดอยู่ ๑ ดังนี้ ร่างกระดูกนั้นเขาทิ้งไว้ ณ ที่ตรงไหน อัน 
โยคีบุคคลพึงไป ณ ที่ตรงนั้นโดยบัยที่กล่าวมาแล้วในอุทธุมาตกอสุภะนั้นแล ครั้น 


๑ ดูเทยบ ท. ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๙/๓๐๙, ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๑๕๔/๒๐๐ 


10-1996 (0315-0342)8 


334 


1/5/11, 2:12 /XIV! 



















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๓๕ 


แล้วพึงทำให้เป็นเครื่องหมายร่วมกัน ทำให้เป็นอารมณ์ร่วมกัน ด้วยอำนาจแห่งวัตถุ 
ทั้งหลายมีก้อนหินโดยรอบเป็นต้น พึงกำหนดภาวะที่เป็นเองว่า ร่างนี้เป็นกระดูก 
แล้วพึงถือเอาซึ่งนิมิตโดยอาการ ๑๑ อย่าง ด้วยอำนาจสีเป็นต้นต่อไป 

กำหนดนิมิตโดยอาการ ๑๑ อย่าง 

[๑๑๙] ก็แหละ เมื่อโยคีบุคคลดูกระดูก โดยสี ว่าขาว กระดูกนั้นก็จะไม , 
ปรากฏโดยเป็นสภาวะ ย่อมจะปนกับโอทาตกสิณคือกสิณสีขาวไปเสีย เพราะเหตุนั้น 
โยคีบุคคลพึงดูกระดูกโดยความเป็นของปฏิกูลเท่านั้น 

คำว่า โดยเพศ ณ ที่นี้เป็นชื่อของอวัยวะมีมือเป็นต้น เพราะเหตุนั้น โดยเพศ 
โยคีบุคคลพึงกำหนดด้วยสามารถแห่งมือ เท้า ศีรษะ หน้าอก แขน สะเอว ขาอ่อน 
และแข้ง 

อนึ่ง โดยสัณฐาน พึงกำหนดด้วยสามารถแห่งความยาว ความสั้น ความกลม 
สี่เหลี่ยม ความเล็ก และความใหญ่ 

ทิศ และ โอกาส มีนัยดังที่พรรณนามาแล้วนั้นแล 

โดยปริจเฉท โยคีบุคคลพึงกำหนดด้วยสามารถแห่ง ที่ สุดของกระดูกท่อนนั้น ๆ ใน 
บรรดากระดูกเหล่านั้น ท่อนใดแลย่อมปรากฏเป็นอาการชัดแจ้ง พึงถือเอากระดูก 
ท่อนนั้นจนบรรลุถึงซึ่งอัปปนาฌาน 

อนึ่ง โดย ที่ เว้า และ โดย ที่ นูน โยคีบุคคลพึงกำหนดตามที่มันเว้าและที่ 
มันนูนของกระดูกท่อนนั้น ๆ แม้จะพึงกำหนดด้วยอำนาจแห่งสถานที่ว่า เราอยู่ 
ที่ลุ่ม กระดูกอยู่ที่ดอน เราอยู่ที่ดอน กระดูกอยู่ที่ลุ่ม ดังนี้ก็ 1 ได้ 

อนึ่ง โดย ที่ ต่อ โยคีบุคคลพึงกำหนดอำนาจแห่งที่ ๆ กระดูก ๒ ท่อนต่อกัน 

โดยช่อง โยคีบุคคลพึงกำหนด ด้วยอำนาจแห่งช่องอันเป็นระหว่างของกระดูก 
ทั้งหลายนั้นแล 

อนึ่ง โดยรอบ ๆ อันโยคีบุคคลพึงส่องญาณไปในร่างกระดูกทั้งหมดนั้นแล 

แล้วกำหนดว่ากระดูกนี้อยู่ ณ ที่ตรงนี้ 


10-1996 (0315-0342)8 


335 


1/5/11, 2:12 /XIV! 


















๓๓๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


แม้ถึงจะได้กำหนดด้วยประการอย่างนี้แล้ว นินิดก็มิ’ได้ , ปรากฏ โยคีบุคคลพึงวาง 
จิตไว้ตรงที่กระดูกหน้าผากนั่นเถิด 

[๑๒๐] แหละการถือเอานิมิตโดยอาการ ๑๑ อย่างในอัฏ เก อสุภะนี้ ฉันใด 
แม่ในอสุภะอื่น ๆ ข้างต้นแต่นี้ มีปุฬุ , วกอสุภะเป็นอาทิ อันโยคีบุคคลพึงกำหนด 
ด้วยสามารถความเหมาะสม ฉันนั่น อนึ่ง กัมมัฏฐานบทนี้ ย่อมสำเร็จทั้งในโครง 
กระดูกทั้งสิ้น ทั้งในกระดูกท่อนเดียว เพราะเหตุนั่น อันโยคีบุคคลพึงถือเอาซึ่งนิมิต 
โดยอาการ ๑๑ อย่าง ในโครงกระดูกและกระดูกท่อนเดียวนั่นแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง 
แล้ว พึงยังมนสิการให้เป็นไปด้วยบริกรรมว่า อสุภะเป็นกระดูกน่าเกลียด อสุภะเป็น 
กระดูกน่าเกลียด ดังนี้ 


ความต่างกันแห่งนิมิตทั้ง ๒ 

ในอัฏเกอสุภกัมมัฏฐานนี้ พระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่า ทั้งอุคคหนิมิต 
ทั้งปฏิภาคนิมิต ย่อมเป็นเช่นเดียวกันนั่นเทียว คำของพระอรรถกถาจารย์นั่นถูก 
สำหรับในกระดูกท่อนเดียว ส่วนสำหรับในโครงกระดูก เมื่ออุคคหนิมิตปรากฏนั่น 
ปรากฏเป็นช่อง เมื่อปฏิภาคนิมิตปรากฏ ปรากฏเป็นโครงกระดูกบริบูรณ์ จึงจะถูก 
อนึ่ง แม้สำหรับในกระดูกท่อนเดียว อุคคหนิมิตพึงเป็นสิ่งที่น่าหวาดเสียว น่า 
สะพรึงกลัว ปฏิภาคนิมิตพึงเป็นสิ่งที่ให้เกิดปีติและโสมนัส เพราะเหตุที่นำมาซึ่ง 
อุปจารสมาธิ 

ก็ในโอกาสนี้ คำใดที่ท่านพรรณนาไว่ในอรรถกถาทั้งหลาย คำนั่นท่านก็ 
พรรณนาให้ช่องไว้แล้วนั่นเทียว เป็นความจริงอย่างนั่น ในอรรถกถานั่น แม้ว่าพระ 
อรรถกถาจารย์จะได้พรรณนาไว้แล้วว่า ในพรหมวิหาร ๔ และ อสุภะ ๑๐ ปฏิภาค- 
นิมิตหามีไม่ เพราะในพรหมวิหาร ๔ สีมาสัมเภท (ความทำลายเขตแดน) นั่นแหละ 
เป็นนิมิต และในอสุภะ ๑๐ ย่อมสำเร็จเป็นนิมิตในขณะเมื่อโยคีบุคคลเห็นเป็น 
สิ่งปฏิกูลอย่างทำไม , ให้มีชัอแม้นั่นเทียว ดังนี้ แล้วยังพรรณนาต่อไปอย่างไม่มีขีดขั้น 
เป็นต้นว่า นิมิตในอัฏ เก อสุภะนี้ มี ๒ อย่าง คือ อุคคหนิมิต ๑ ปฏิภาคนิมิต ๑ 
อุคคหนิมิตย่อมปรากฏเป็นสิ่งที่ผิดรูปผิดร่าง น่าหวาดเสียวน่าสะพรึงกลัว ดังนี้ 
เพราะเหตุนั่น คำใดที่ข้าพเจ้ากล่าววิจารณ์ไว้แล้ว คำนั่นนั่นแหละเป็นอันถูกต้องแล้ว 
ในอธิการแห่งอัฏ เก อสุภะนี้ 


10-1996 (0315-0342)8 


336 


1/5/11, 2:12 /XIV! 


















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๓๗ 


อีก ประการหนึ่ง เรื่องต่าง ๆ เช่น เรื่องร่างกายของสตรีหมดทั้งตัวปรากฏเป็น 
ร่างกระดูกแก่พระมหาติสสเถระ เพราะเหตุที่ได้เห็นเพียงกระดูกฟัน นับเป็นนิทัศนะ 
อุทาหรณ์ใดในอัฏ เก อสุภกัมมัฏฐานนี้ด้วย ฉะนี้แล 

สมเด็จพระทศพลผู้ทรงมีพระคุณอันโสภา ทรงมีพระเกียรติศัพท์อันจอมแห่ง 
เทวดาผู้มีเนตรตั้งพันดวงสรรเสริญแล้ว ได้ทรงแสดงอสุภกัมมัฏฐาน อันเป็นเหตุ 
ให้สำเร็จฌานแต่ละประการ ๆ เหล่าใดไว้ ด้วยประการดังพรรณนามาฉะนี้ อัน 
นักศึกษาครั้นได้ทราบอสุภกัมมัฏฐานเหล่านั้น และนัยแห่งภาวนาวิธีของอสุภ- 
กัมมัฏฐานเหล่านั้นอย่างที่พรรณนามานั้นแล้ว พึงทราบถึงซึ่งปกิณณกกถาในอสุภ- 
ก้มมัฏฐานเหล่านั้นนั้นแหละให้ยิ่งขึ้นไปดังต่อไปนี้ 


ปกิณณกกถา 

[๑๒๑] ก็แหละโยคีบุคคลผู้!ด้สำเร็จฌานในอสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ ประการนั้นข้อ 
ใดข้อหนึ่งแล้ว ย่อมเป็นผู้!ม่มีความประพฤติโลเลเป็นดุจดังว่าปราศจากราคะแล้ว 
เพราะราคะถูกข่มไว้อย่างดี แม้เมื่อเป็นเช่นนี้ ประเภทแห่งอสุภะนี้ใดที่ท่านแสดงไว้ 
แล้ว ประเภทแห่งอสุภะนั้น นักศึกษาพึงทราบว่า ท่านแสดงไว้ด้วยอำนาจความ 
เป็นไปแห่งสภาพของร่างศพอย่างหนึ่ง ด้วยอำนาจประเภทของราคจริตอย่างหนึ่ง 

อสุภะ ๑๐ ตามสภาพของร่างศพ 

จริงอยู่ ร่างศพเมื่อถึงความเป็นสิ่งปฏิกูล ก็จะพึงถึงภาวะเป็นสภาพอุทธุมาดก- 
อสุภะหรือถึงสภาพเป็นวินีลกอสุภะเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยประการฉะนี้ 
โยคีบุคคลสามารถที่จะได้อสุภะชนิดใด ๆ ก็พึงถือเอานิมิตในอสุภะชนิดนั้น ๆ ด้วย 
บริกรรมอย่างนี้ว่าอสุภะขึ้นพองน่าเกลียด อสุภะสีเขียวคละด้วยสีต่าง ๆ น่าเกลียด 
เป็นต้น ฉะนี้ นักศึกษาพึงทราบว่า ประเภทอสุภะท่านแสดงไว้แล้วโดยอาการ ๑๐ อย่าง 
ด้วยอำนาจความเป็นไปแห่งสภาพของร่างศพ ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0315-0342)8 


337 


1/5/11, 2:12 /XIV! 


















๓๓๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อสุภะ ๑๐ ตามประเภทของราคจริต 

เมื่อว่าโดยความแปลกกันในอสุภะนี้ นักศึกษาพึงทราบว่า ท่านแสดงประเภท 
อสุภะไว้โดยอาการ ๑๐ อย่าง แม้ด้วยอำนาจความต่างกันแห่งราคจริตโดยประการ 
ดังนี้ คือ 

๑. อุทธุมาตกอสุภะ เป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มักมีความกำหนัดใน 
สัณฐาน เพราะมันประกาศถึงความวิบัติของสัณฐานแห่งร่างกาย 

๒. วินีลกอสุภะ เป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มักมีความกำหนัดในสีของ 
ร่างกาย เพราะมันประกาศถึงความวิบัติของผิว 

๓. วิปุพพกอสุภะ เป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มักมีความกำหนัดในกลิ่นกาย 
ที่เขาปรุงแต่งขึ้นด้วยอำนาจกลิ่นดอกไม้เป็นต้น เพราะมันประกาศถึงภาวะที่เป็นของ 
เหม็นซึ่งติดเนื่องอยู่ในกาย 

๔. วิจฉิททกอสุภะ เป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคล ผู้ มักมีความกำหนัดในความ 
เป็นเนื้อทึบ (อวบ) ในร่างกาย เพราะมันประกาศถึงความเป็นโพรงข้างใน 

๕. วิกขายิตกอสุภะ เป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มักมีความกำหนัดในเนื้อ 
นูนขึ้นในตำแหน่งแห่งร่างกายเช่นกันเป็นต้น เพราะมันประกาศถึงความพินาศแห่ง 
สมบัติคือเนื้อนูน 

๖. วิกขิตตกอสุภะ เป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคล ผู้ มัก มี ความกำหนัดในลีลา 
ขององค์อวัยวะ เพราะมันประกาศถึงความกระจัดกระจายขององค์อวัยวะทั้งหลาย 

๗. หตวิกขิตตกอสุภะ เป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคล ผู้ มัก มี ความกำหนัดใน 
เรือนร่างของกายเพราะมันประกาศถึงความทำลายและความวิการของเรือนร่างของกาย 

๘. โหลิตกอสุภะ เป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มักมีความกำหนัดในความงาม 
ที่เกิดขึ้นด้วยเครื่องประดับ เพราะมันประกาศถึงภาวะที่เป็นสิ่งปฏิกูลเพราะเปรอะ 
เข้อนด้วยโลหิต 

๙. ปุฬุวกอสุภะ เป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มีความกำหนัดอันเกิดขึ้นในกาย 
โดยหมายว่าเป็นกายของเรา เพราะมันประกาศถึงภาวะของกายเป็นสาธารณะแก , 
ตระกูลหนอนเป็นอันมาก 


10-1996 (0315-0342)8 


338 


1/5/11, 2:12 /XIV! 


















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๓๙ 


๑๐. อัฏ เก อสุภะ เป็นสัปปายะสำหรับโยคีบุคคลผู้มีความกำหนัดในสมบัติคือ 
ฟัน เพราะมันประกาศถึงภาวะของกระดูกแห่งร่างกายทั้งหลายเป็นสิ่งปฏิกูล 

อสุภะ ๑๐ ให้สำเร็จเพียงปฐมฌาน 

ก็แหละ เพราะเหตุที่ในอสุภะแม้ทั้ง ๑๐ อย่างนี้ จิตเป็นสภาพมีอารมณ์เดียว 
ตั้งอยู่ได้ด้วยกำลังแห่งวิตกเท่านั้น เว้นวิตกเสียไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้ เพราะอารมณ์ 
มีกำลังอ่อน เปรียบเหมือนเรือในแม่นั้าไม , หยุดนิ่ง ทั้งมีกระแสไหลเชี่ยว จะหยุดอยู่ 
ได้ด้วยกำลังแห่งถ่อเท่านั้น เว้นจากถ่อเสียก็ไม่สามารถจะหยุดอยู่ได้ ฉะนั้น ใน 
อสุภะ ๑๐ อย่างนี้ จึงสำเร็จเพียงปฐมฌานเท่านั้น ฌานชั้นสูงมีทุติยฌานเป็นต้น 
หาสำเร็จไม่ 

อนึ่ง ในอารมณ์อสุภกัมมัฏฐานนี้ทั้ง ๆ ที่เป็นสิ่งปฏิกูล ปีติโสมบัสก็เกิดขึ้นได้ 
เพราะโยคีบุคคลได้เห็นอานิสงส์ว่า เราจักหลุดพ้นจากชราทุกข์และมรณทุกข์ ด้วย 
ข้อปฏิบัตินี้เป็นแน่แท้ อย่างนี้ประการหนึ่ง กับอีกประการหนึ่ง เพราะละเสียได้ 
ซึ่งความเร่าร้อนเพราะนิวรณ์ เปรียบเหมือนแม้ที่กองคูถ ปีติโสมนัสก็เกิดขึ้นแก , คน 
เทหยากเยื่อ ผู้เห็นอานิสงส์ว่า เราจักได้บำเหน็จเป็นจำนวนมาก ณ บัดนี้ และ 
เปรียบเหมือนในการอาเจียนออกและการถ่ายออก ปีติโสมบัสก็เกิดขึ้นได้แก่คนเป็น 
โรคมีพยาธิทุกข์อย่างหนัก ฉะนั้น 

ร่างคนเป็นก็เป็นอสุภก้มมัฏฐานได้ 

[๑๒๒] แหละอสุภะแม้ทั้ง ๑๐ อย่างนี้ เมื่อว่าโดยลักษณะก็เป็นเพียงอย่างเดียว 
เท่านั้น จริงอยู่ ความเป็นสิ่งปฏิกูลคือไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นและน่าเกลียดนั้นแล 
เป็นลักษณะของอสุภะทั้ง ๑๐ อย่างนั้นโดยลักษณะนี้ อสุภะนั้นไม่ใช่จะปรากฏได้แต่ใน 
ร่างกายของคนตายอย่างเดียว แม่ในร่างของคนเป็นก็ปรากฏได้ เหมือนอย่างที่ 
ปรากฏแก , พระมหาติสสเถระสำนักวัดเจติยบรรพตซึ่งได้เห็นกระดูกฟัน และเหมือน 
อย่างที่ปรากฏแก่สามเณรอุปัฏฐากของพระสังฆรักขิตเถระ ซึ่งได้แลดูพระราชากำลัง 
ประทับอยู่บนคอช้างพระที่นั้ง เพราะว่า ร่างคนตายเป็นอสุภกัมมัฏฐานได้ฉันใด แม้ 
ร่างคนเป็นก็เป็นอสุภกัมมัฏฐานได้ ฉันนั้นเหมือนกัน 


10-1996 (0315-0342)8 


339 


1/5/11, 2:12 /XIV! 


















๓๔๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ร่างคนเป็นถูกปีดบังด้วยเครื่องอลังการ 

ก็แต่ว่า ในร่างคนเป็นนี้ลักษณะของอสุภะไม , ปรากฏซัดได้ เพราะถูกเครื่องอลังการ 
อันประกอบเข้าใหม่ปิดบังไว้ แต่เมื่อว่าโดยปกติแล้ว สรีระร่างอันนี้ มีกระดูก ๓๐๐ 
ท่อนเศษ ๆ เป็นโครงร่าง เชื่อมด้วยข้อต่อ ๑๘๐ แห่ง มีเอ็น ๙๐๐ เส้นผูกยึดไว้ 
ฉาบด้วยชิ้นเนื้อ ๙๐๐ ชิ้น ห่อหุ้มไว้ด้วยหนังสด ไสไว้ด้วยหนังผิว มีช่องน้อยช่อง 
ใหญ่ปรุไปไหลซึมชิ้นข้างบนและไหลซึมลงข้างล่างตลอดกาลเป็นนิจ เหมือนภาชนะ 
ซึ่งเต็มไปด้วยมันข้น อันหมู่หนอนอาศัยอยู่แล้ว เป็นบ่อเกิดแห่งโรคทั้งหลาย เป็นที่ 
ตั้งแห่งทุกขธรรมทั้งหลาย เป็นที่ไหลออกแห่งของไม่สะอาดทั้งหลายอย่างไม่ขาดสาย 
โดยทางปากแผลทั้ง ๙ แห่ง เหมือนผีหัวขาด 

เป็นราชาหรือคนจัณฑาลก็เหมือนกัน 

สรีระร่างอันใด มีขี้ตาไหลออกจากตาทั้งสอง มีขี้หูไหลออกจากช่องหูทั้งสอง 
มีนํ้ามูกไหลออกจากรูจมูกทั้งสอง มีอาหาร ดี เสมหะหรือโลหิตไหลออกจากปาก 
มีอุจจาระและปัสสาวะไหลออกจากทวารเบื้องล่างทั้งสอง มีนาเหงื่ออันสกปรก'[หล 
ออกจากขุมขน ๙๙,๐๐๐ ขุม มีแมลงวันหัวเขียวเป็นต้นไต่ตอมอยู่ บุคคลไม่ 
ปรนนิบัติสรีระร่างอันใดด้วยสรีรกิจ มีการสีฟัน บ้วนปาก สระผม อาบฟ้า 
นุ่งผ้าและห่มผ้าเป็นต้น ปล่อยไปตามกำเนิด มีผมพะรุงพะรังยุ่งเหยิง ท่องเที่ยว 
จากบ้านหลังไปยังบ้านหน้า แม้จะเป็นราชาก็ตามจะเป็นคนเทหยากเยื่อหรือคน 
จัณฑาลเป็นต้นชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตาม จะไม่มีสิ่งผิดแผกกันเลยเพราะเป็นสรีระร่างที่ 
ปฏิกูลเสมอกัน ชื่อว่า ความเป็นต่างกันในสรีระร่างของราชาก็ดี ของคน'จัณฑาลก็ดี 
หามีไม่ เพราะเป็นสิ่งที่ปฏิกูลคือไม่สะอาดมีกลิ่นและน่าเกลียด ด้วยประการฉะนี้ 

ก็แหละ ในสรีระร่างอันนี้ เมื่อคนเราพากันขัดสีมลทินทั้งหลายมีมลทินฟัน 
เป็นต้นด้วยไม้สีฟันและนี้าบ้วนปากเป็นต้น แล้วปกปิดอวัยวะส่วนที่ยังความละอาย 
ให้หายไปด้วยผ้านานาชนิด ไล้ทาด้วยเครื่องลูบไล้อันหอมหวนนานาพรรณ ประดับ 
ด้วยอาภรณ์ต่าง ๆ มีอาภรณ์ดอกไม้เป็นต้น ย่อมกระทำให้ถึงซึ่งอาการควรที่จะ 
พึงถือเอาได้ ว่าเรา ว่าของเราได้ 


10-1996 (0315-0342)8 


340 


1/5/11, 2:12 /XIV! 


















ปริจเฉทที่ ๖ อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๔๑ 


แต่นั้น เพราะเหตุที่สรีระร่างถูกเครื่องอลังการอันประกอบเข้าใหม่นี้ปิดบังไว้ 
คนเราจึงไม่รู้สรีระร่างนั้นของเขาอันมีลักษณะไม่งามตามความเป็นจริง พวกบุรุษจึง 
หลงยินดีในพวกสตรี และพวกสตรีก็จึงหลงยินดีในพวกบุรุษ 

แต่เมื่อว่าโดยปรมัตถ์แล้ว ในสรีระร่างอันนี้ขึ้นชื่อว่าที่ ๆ ควรแก่การที่จะพึง 
ยินดีแม้เพียงเท่าอณูหนึ่งก็มิได้มี เป็นความจริงอย่างนั้น ในบรรดาขึ้นส่วนทั้งหลาย 
เช่นผม ขน เล็บ ฟัน ฟ้าลาย ฟ้ามูก อุจจาระ และปัสสาวะ แม่ขึ้นส่วนอันหนึ่ง 
ที่ตกออกไปข้างนอกจากสรีระร่างแล้ว คนทั้งหลายก็ไม่ปรารถนาเพื่อจะถูกต้องแม้ 
ด้วยมือ ย่อมสะอิดสะเอียน ย่อมขยะแขยง ย่อมเกลียด 

เหมือนสุนัขจิ้งจอกเห็นดอกทองกวาว 

ส่วนขึ้นส่วนใด ๆ ที่ยังเหลืออยู่ในสรีระร่างอันนี้ แม้ว่าขึ้นส่วนนั้น ๆ จะเป็น 
สิ่งปฏิกูลดังกล่าวมา คนเราก็ยังพาลันยึดถือเอาว่า เป็นสิ่งน่าปรารถนาน่าใคร่ เป็น 
ของเที่ยง เป็นสุข เป็นตัวตน ทั้งนี้เพราะถูกความมืดคืออวิชชาห่อหุ้มไว้ เพราะ ถูก 
ย้อมด้วยเครื่องย้อมคือความเห็นแก่ตัว เมื่อสัตว์เหล่านั้นยึดถือด้วยอาการอย่างนี้ 
จึงถึงซึ่งความเป็นผู้เสมอด้วยสุนัขจิ้งจอกแก , ตัวที่เห็นต้นทองกวาวในดง ซึ่งมีดอกยัง 
ไม่หล่นจากต้น แล้วสำคัญเห็นไปว่า นี้เป็นขึ้นเนื้อ ฉะนี้ 

เพราะเหตุนี้ 

โยคีบุคคลผู้ฉลาด อย่าได้ถือเอาแต่เพียงชิ้นส่วนที่ตก 
ไปแล้วจากร่างเท่านั้นว่าเป็นของไม่งาม เหมือนสุนัขจิ้ง 
จอกเห็นต้นทองกวาวในป่าออกดอกแล้วรีบวิ่งไป ด้วย 
สำคัญผิดไปว่า ตนได้ต้นไม้เนื้อ เกิดตะกละสวาปามคาบ 
เอาดอกทองกวาวที่หล่นลง ๆ แม้รู้แล้วว่านี้มิใช่เนื้อ ก็ยัง 
ยืดถืออยู่ว่าดอกที่อยู่บนต้นโน้นเป็นเนื้อ พึงถือเอาแม้ชิ้น 
ส่วนที่อยู่ในสรีระร่างนั้นว่าเป็นของไม่งามเหมือนกัน 

เพราะพวกคนเขลายืดถือเอากายอันนื้โดยเป็นของงาม 
แล้วลุ่มหลงอยู่ในกายนั้น งมทำบาปอยู่ ย่อมไม่พ้นจาก 
ทุกข์ไป , ได้ 


10-1996 (0315-0342)8 


341 


1/5/11, 2:12 /XIV! 


















๓๔๒ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เพราะเหตุนั้น โยคีบุคคลผู้มีปัญญา พึงเห็นสภาพของ 
กายอันเปือยเน่า ที่เป็นอยู่ก็ดี ที่ตายแล้วก็ดี ว่าเป็นสิ่งที่ 
พ้นไปจากความงามเสมอกัน 

สมดังคำโบราณาจารย์ ดังนี้ 

กายอันมีกลิ่นเหม็นไม่สะอาด เป็นซากศพ เสมอเหมือน 
หลุมคูถ เป็นกายอันหมู่บัณฑิตผู้มีดวงตา ครหากันแล้ว 
แต่เป็นสิ่งอันพาลซนซมชอบยิ่งนัก 

กายอันใด ซึ่งห่อหุ้มไว้ด้วยหนังสด มีแผลขนาดใหญ่ 
คือช่องทวาร ๙ แห่ง สิ่งโสโครก กลิ่นเหม็นบูด ไหลออก 
อยู่รอบด้าน ถ้าจะพึงพลิกเอาภายในของกายอันนี้ออกมา 
ไว้ข้างนอก คนเราจะพึงถือไม้ไว้คอยไล่ฝูงกาและหมู่สุนัข 
อย่างแน่นอน 

เพราะเหตุฉะนั้น จะเป็นสรีระร่างของคนเป็น หรือจะเป็นสรีระร่างของคนตาย 
ก็ช่างเถิด อาการอันไม่งามย่อมปรากฏขึ้นได็ในชิ้นส่วนแห่งสรีระร่างใด ๆ อันภิกษุ 
ผู้มีชาติเป็นภัพพบุคคล พึงถือเอาอุคคหนิมิตตรงที่ขึ้นส่วนแห่งสรีระร่างนั้น ๆ นั้นแล 
เจริญกัมมัฏฐานไปจนให้บรรลุถึงซึ่งอัปปนาฌานนั้นเทอญ 

ปริจเฉทที่ ๖ ชื่อว่า อสุภกัมมัฏฐานนิเทศ 
ในอธิการแห่งสมาธิภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้ เพื่อความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996 (0315-0342)8 


342 


1/5/11, 2:12 /XIV! 



















ปริปีเฉทที่ ๗ 
ฉอนุสสตินิเทศ 

014ส์ฝ็ต ๑๐ ประการ 

[๑๒๓] ก็แหละ นักศึกษาพึงทราบอรรถาธิบายในอนุสสติ ๑๐ ประการ 
ที่ ทรงแสดงไวในลำดับแห่ง อสุภ กัมมัฏฐาน ดังต่อไป นี้ เ- 

สตินั่นเอง ชื่อว่า อนุสสติ เพราะเกิดขึ้นบ่อย ๆ อีกอย่างหนึ่ง สติอันสมควร 
แก , กุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธา เพราะเป็นไปในฐานอันควรจะเป็นไป แม้เพราะเหตุนั่น 
จึงชื่อว่า อนุสสติ 

๑. ความระลึกเนือง ๆ เกิดขึ้นปรารภพระพุทธเจ้า ชื่อว่า พุทธานุสสติ คำนี้ 
เป็นชื่อของสติอันมีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ 

๒. ความระลึกเนือง ๆ เกิดขึ้นปรารภพระธรรม ชื่อว่า ธัมมานุสสติ คำนี้ 
เป็นชื่อของสติอันมีพระธรรมคุณเป็นอารมณ์ มีความเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาค 
ตรัสไว้ดีแล้วเป็นต้น 

๓. ความระลึกเนือง ๆ เกิดขึ้นปรารภพระสงฆ์ ชื่อว่า สังฆานุสสติ คำ นี้ เป็น 
ชื่อของสติอันมีพระสังฆคุณเป็นอารมณ์ มีความเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้น 

๔. ความระลึกเนือง ๆ เกิดขึ้นปรารภศีล ชื่อว่า สี สานุสสติ คำนี้เป็นชื่อ 
ของสติอันมีคุณแห่งศีลเป็นอารมณ์ มีความเป็นของไม่ขาดเป็นต้น 

๔. ความระลึกเนือง ๆ เกิดขึ้นปรารภการบริจาค ชื่อว่า จาคานุสสติ คำนี้ 
เป็นชื่อของสติอันมีคุณแห่งการบริจาคเป็นอารมณ์ มีความเป็นผู้เสียสละอย่างเด็ดขาด 
เป็นต้น 

๖. ความระลึกเนือง ๆ เกิดขึ้นปรารภเทวดาทั้งหลาย ชื่อว่า เทวตานุสสติ 
คำนี้เป็นชื่อของสติอันมีคุณคือศรัทธาเป็นต้นของตน โดยตั้งเทวดาทั้งหลายไว่ในฐาน 
เป็นพยานเป็นอารมณ์ 

๗. ความระลึกเนือง ๆ เกิดขึ้นปรารภมรณะ ชื่อว่า มรณานุสสติ คำนี้เป็น 
ชื่อของสติอันมีความขาดแห่งอินทรีย์คือชีวิตเป็นอารมณ์ 


10-1996 (0343-0396)8 


343 


1/5/11, 2:12 /XIV! 



















๓๔๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๘. สติอันนึกถึงซึ่งรูปกายอันต่างด้วยผมเป็นต้น หรือสติอันนึกไปในกาย ชื่อว่า 
กายคตาสติ นั้นด้วย นึกถึงซึ่งรูปกายหรือนึกไปในกายด้วย ชื่อว่า กายคตาสติ แทนที่ 
จะกล่าวว่า กายคตสติ กล่าวเสียว่า กายคตาสติ เพราะไม่ทำรัสสะ คำนี้เป็นชื่อ 
ของสติอันมีนิมิต คือชิ้นส่วนของกายมีผมเป็นต้นเป็นอารมณ์ 

๙. ความระลึกเกิดชิ้นปรารภลมหายใจเข้าและลมหายใจออก ชื่อว่า อานาปานสติ 
คำนี้เป็นชื่อของสติอันมีนิมิตคือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเป็นอารมณ์ 

๑๐. ความระลึกเนือง ๆ เกิดชิ้นปรารภความสงบ ชื่อว่า อุปสมานุสสติ คำนี้ 
เป็นชื่อของสติอันมีนิพพานอันเป็นที่สงบทุกข์ทั้งปวงเป็นอารมณ์ 


๑. พุทธาฬุสสติกลา 

วิธีเจริญพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน 

[๑๒๔] ในอนุสสติ ๑๐ ประการนี้ อันโยคีบุคคลผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใส 
อย่างไม่หวั่นไหว มีความประสงค์เพื่อที่จะเจริญพุทธานุสสติเป็นประการแรก พึงไป ณ 
ที่อันสงัด หลีกเร้นอยู่ ณ เสนาสนะอันสมควร แล้วพึงระลึกถึงพระคุณของพระผู้มี 
พระภาคพุทธเจ้าเนือง ๆ โดยนัยที่มาในพระบาลีอย่างนี้ว่า เ- 

พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 


๑. อิติปี อรห 0 

เป็นพระอรหันต์ แม้เพราะเหตุนี้ 

๒. อิติปิ สมฺมาสมฺพุทฺโธ 

เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ แม้เพราะเหตุนี้ 

๓ . อิติปิ วิชฺซาจรณสมฺปนุโน 

เป็นผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะ 


แม้เพราะเหตุนี้ 

๔. อิติปิ สุคโต 

เป็นผู้เสด็จไปดี แม้เพราะเหตุนี้ 

๕. อิติปิ โลก วิทู 

เป็นผู้ทรงรู้แจ้งโลก แม้เพราะเหตุนี้ 

๖. อิติปี อนุตฺตโร ปุริสทมฺมสารกิ 

ทรงเป็นสารถีฟิกบุรุษที่ควรฟิก 


ชั้นยอดเยี่ยม แม้เพราะเหตุนี้ 

๗. อิติปี สตถา เทวมนุสฺสานํ 

ทรงเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ 


ทั้งหลาย แม้เพราะเหตุนี้ 


10-1996 (0343-0396)8 344 1 /5/11,2:12 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๔๕ 


๘. อิติปิ พุทุโธ ทรงเป็นพุทธ แม้เพราะเหตุนี้ 

๙. อิติปิ ภควา ทรงเป็นภควา แม้เพราะเหตุนี้ 

ด้วยประการฉะนี้ ๑ 

อนุสสรณนัย 

นัยสำหรับระลึกเนือง ๆ ในพระพุทธคุณเหล่านั้น ดังนี้ คือ โยคีบุคคลย่อมระลึก 
เนือง ๆ ว่า พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ แม้เพราะเหตุนี้ ทรง 
เป็นผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ แม้เพราะเหตุนี้ ฯลฯ ทรงเป็นภควา แม้เพราะเหตุนี้ 
(อธิบายว่า ให้ยกเอา คำว่า อิติปิ แปลว่า แม้เพราะเหตุนี้ มาประกอบเข้ากับ 
พุทธคุณทั้ง ๙ บท) 


๑. อธิบายบท อรหํ 

[๑๒๕] ในพระพุทธคุณ ๙ นั้น โยคีบุคคลย่อมระลึกเนือง ๆ ว่า พระผู้มี 
พระภาคพระองค์นั้นทรงได้พระนามว่า พระอรห 0 เป็นประการแรก เพราะเหตุเหล่านี้ 
คือ เพราะเป็นผู้!กล ๑ เพราะเป็นผู้กำจัดอริทั้งหลาย ๑ เพราะเป็นผู้หักซึ่งกำ 
ทั้งหลาย ๑ เพราะเป็นผู้ควรแก่ไทยธรรมทั้งหลายมีปัจจัยเป็นต้น ๑ เพราะเป็นผู้ 
ไม่มีที่ลับในการกระทำบาป ๑ 


(๑) ข้อว่าเป็นผู้ไกล 

จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ชื่อว่าเป็นผู้!กล คือทรงดำรงอยู่ในที่ไกล 
แสนไกลจากสรรพกิเลสทั้งหลาย เพราะเป็นผู้ทรงกำจัดเสียแล้วซึ่งกิเลสทั้งหลาย 
พร้อมทั้งวาสนาด้วยพระอริยมรรค เพราะเหตุนั้นจึงทรงได้พระนามว่า อรห 0 เพราะเหตุ 
เป็นผู้!กล 


๑ ดูเทียบ อง.. ฉก.ก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๑ 


10-1996 (0343-0396)8 


345 


1/5/11,2:13/ปVI 



















๓๔๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

พระผู้มีพระภาคพระองค็ใดไม่ทรงประกอบด้วยกิเลส 
อันใดและไม่ทรงประกอบด้วยโทษสิ่งใด พระผู้มีพระภาค 
พระองค์นั้น ผู้เป็นพระนาถะของโลก เป็นผู้ไกลจาก 
กิเลสและโทษเหล่านั้น เพราะเหตุนั้นจึงทรงปรากฏ 
พระนามว่า อรห 0 


(๒) ข้อว่าเป็นผู้กำจัดอริทั้งหลาย 

[๑๒๖] อนึ่ง อริ คือกิเลสทั้งหลายเหล่านั้น อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ทรงกำจัดแล้วด้วยพระอริยมรรค เพราะเหตุนั้น พระองค์จึงทรงพระนามว่า อรห 0 
แม้เพราะเหตุเป็นผู้กำจัดซึ่งอริทั้งหลาย 

แม้เพราะเหตุที่อริทั้งหลาย อันได้แก่กิเลสมีราคะ 
เป็นต้น แม้ทุก ๆ อย่างอันพระผู้มีพระภาคผู้เป็นพระ 
นาถะของโลก ทรงกำจัดแล้วด้วยศาสตราคือพระปัญญา 
ฉะนั้น พระองค์จึงทรงปรากฏพระนามว่า อรห 0 ฉะนี้ 


(๓) ข้อว่าเป็นผู้หักซึ่งกำทั้งหลาย 

[๑๒๗] อนึ่ง ลังสารจักรนี้ใด มี ดุม สำเร็จด้วยอวิชชาและภวตัณหา มี กำ 
สำเร็จด้วยอภิสังขารมีปุญญาภิสังขารเป็นต้น มี กง สำเร็จด้วยชราและมรณะ เอา 
เพลา อันสำเร็จด้วยอาสวะและสมุทัยสอดเข้าแล้ว ประกอบเข้าใน ตัวรถ คือภพ 
ทั้งสาม แล่นไปตลอดกาลไม , มี เบื้องต้นและที่สุด 

กำทั้งหลายแห่งลังสารจักรนั้นทุก ๆ ซี่ อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรง 
ประทับยืนอยู่บนพื้นปฐพีคือศีล ด้วยพระบาททั้ง ๒ คือวีริยะ ณ ควงพระศรีมหาโพธิ้ 
ทรงจับขวัญคือพระพุทธญาณอันทำกำให้สิ้นสูญ ทรงหักแล้ว เพราะเหตุนั้น 
พระองค์จึงทรงพระนามว่า อรห 0 แม้เพราะเหตุที่ทรงหักซึ่งกำทั้งหลาย 

[๑๒๘] อีกประการหนึ่ง สังสารวัฏอันมีเบื้องต้นและที่สุดรูไม่ได้ เรียกว่า 
ลังสารจักร แหละลังสารจักรนั้น มีอวิชชาเป็นดุม เพราะเป็นมูลเหตุ ชราและมรณะ 
เป็นกง เพราะเป็นปลายเหตุ ปฏิจจสมุปบาทธรรมที่เหลือ ๑๐ ประการเป็นกำเพราะ 
มีอวิชชาเป็นมูลเหตุและเพราะมีชราและมรณะเป็นปลายเหตุ 


10-1996 (0343-0396)8 


346 


1/5/11,2:13/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๔๗ 


ในบรรดาปฏิจ'จสมุปบาทธรรมเหล่านั้น ความไม่รูในทุกข์เป็นต้น ชื่อว่า อวิชชา 
แหละอวิชชาในกามภพเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายในกามภพ อวิชชาในรูปภพเป็น 
ปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายในรูปภพ อวิชชาในอรูปภพเป็นปัจจัยแก , สังขารทั้งหลายใน 
อรูปภพ สังขารทั้งหลาย ในกามภพเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณในกามภพ 
ในภพ ๒ นอกนี้ก็มีนัยเช่นนี้ ปฏิสนธิวิญญาณ ในกามภพเป็นปัจจัยแก่นามรูป 
ในกามภพ ในรูปภพเหมือนกัน ส่วนในอรูปภพ ปฏิสนธิวิญญาณ เป็นปัจจัยแก , นาม 
อย่างเดียว นามรูป ในกามภพเป็นปัจจัยแก่อายตนะ ๖ ในกามภพ นามรูป 
ในรูปภพเป็นปัจจัยแก่อายตนะ ๑ ในรูปภพ อายตนะ ๖ ในกามภพเป็นปัจจัยแก่ 
ผัสสะ ๖ ในกามภพ อายตนะ ๓ ในรูปภพเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ ๓ ในรูปภพ 
อายตนะ ๑ ในอรูปภพเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ ๑ ในอรูปภพ ผัสสะ ๖ ในกามภพเป็น 
ปัจจัยแก่เวทนา ๖ ในกามภพ ผัสสะ ๓ ในรูปภพเป็นปัจจัยแก , เวทนา ๓ ในรูปภพ 
นั่นแหละ เวทนา ๖ ในกามภพเป็นปัจจัยแก , กองตัณหา ๖ ในกามภพ เวทนา ๓ 
ในรูปภพเป็นปัจจัยแก่กองตัณหา ๓ ในรูปภพนั่นนั่นแหละ เวทนา ๑ ในอรูปภพ 
เป็นปัจจัยแก , กองตัณหา ๑ ในอรูปภพ ตัณหานั้น ๆ ในภพนั่น ๆ เป็นปัจจัยแก่ 
อุปาทานนั่น ๆ ธรรมทั้งหลายมี อุปาทาน เป็นต้น เป็นปัจจัยแก , ธรรมทั้งหลาย 
มี ภพ เป็นต้น 

ถาม - ข้อนี้ อย่างไร ? 

ตอบ - บุคคลบางคนในโลก นี้ คิดว่า เรา จัก บริโภคซึ่งกามคุณทั้งหลาย ดัง นี้ แล้ว 
ก็ประพฤติทุจริตด้วยกาย ประพฤติทุจริตด้วยวาจา ประพฤติทุจริตด้วยใจ เพราะมี 
กามุปาทานเป็นปัจจัย เขาย่อมบังเกิดในอบาย เพราะความบริบูรณ์แห่งทุจริต กรรม 
อันเป็นเหตุให้บังเกิดในอบายนั่นของบุคคลนั่นเป็น กรรมภพ ขันธ์ทั้งหลายที่บังเกิด 
เพราะกรรมเป็น อุปปัตติภพ ความบังเกิดแห่งขันธ์ทั้งหลายเป็น ชาติ ความแก่หง่อม 
แห่งขันธ์ทั้งหลายเป็น ชรา ความแตกแห่งขันธ์ทั้งหลายเป็น มรณะ 

อีกบุคคลหนึ่ง ปรารถนาว่า เราจักเสวยสวรรค์สมบัติ ดังนี้แล้วจึงประพฤติ 
สุจริตเหมือนอย่างนั่นนั่นแล เขาย่อมบังเกิดในสวรรค์เพราะความบริบูรณ์แห่งสุจริต 
คำว่า กรรมอันเป็นเหตุให้บังเกิดในสวรรค์นั่นแห่งบุคคลนั่นเป็น กรรมภพ เป็นต้น 
ก็บัยเดียวกันนั่นนั่นเทียว 


10-1996 (0343-0396)8 


347 


1/5/11,2:13/ปVI 


















๓๔๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อนึ่ง อีกบุคคลหนึ่ง ปรารถนาว่า เราจักเสวยสมบัติในพรหมโลก ดังนี้แล้ว 
ก็เจริญเมตตากัมมัฏฐาน เจริญกรุณากัมมัฏฐาน เจริญมุทิตากัมมัฏฐาน เจริญ 
อุเบกขากัมมัฏฐาน เขาย่อมไปบังเกิดในพรหมโลก เพราะความบริบูรณ์แห่งการเจริญ 
กัมมัฏฐาน คำว่า กรรมอันเป็นเหตุให้บังเกิดในพรหมโลกนั้นของบุคคลนั้น กรรมภพ 
เป็นต้น ก็นัยเดียวกันนั้นแล 

อีกบุคคลหนึ่ง ปรารถนาว่า เราจักเสวยสมบัติในอรูปภพ ดังนี้แล้วก็เจริญ 
สมาบัติทั้งหลาย มีอากาสาบัญจายตนสมาบัติเป็นต้น เหมือนอย่างนั้นนั้นแล เขาย่อม 
ไปบังเกิดในอรูปภพนั้น ๆ เพราะความบริบูรณ์แห่งการเจริญสมาบัติ กรรมอันเป็น 
เหตุให้บังเกิดในอรูปภพนั้นของบุคคลนั้นเป็น กรรมภพ ขันธ์ทั้งหลายที่บังเกิด 
เพราะกรรมเป็น อุปปัตติภพ ความบังเกิดแห่งขันธ์ทั้งหลายเป็น ชาติ ความ 
แก , หง่อมแห่งขันธ์ทั้งหลายเป็น ชรา ความแตกแห่งขันธ์ทั้งหลายเป็น มรณะ ฉะนี้ 
แม่ในการประกอบความทั้งหลายซึ่งมีอุปาทานที่เหลือเป็นมูล ก็นัยเดียวกันนี้ 

ความรูในการกำหนดปัจจัยอย่างนี้ว่า อวิชชาเป็นเหตุ สังขารเป็นผลเกิด 
แต่เหตุ แม้อวิชชาและสังขารทั้ง ๒ นั้นก็เป็นผลเกิดแต่เหตุ นี้เป็น ธรรม ฐิติ ญาณ 
ความรูในการกำหนดปัจจัยว่า อวิชชาเป็นเหตุ สังขารเป็นผลเกิดแต่เหตุ แม้อวิชชา 
และสังขารทั้ง ๒ นั้น ก็เป็นผลเกิดแต่เหตุ ทั้งในกาลเป็นอดีต ทั้งในกาลเป็นอนาคต 
เป็น ธรรม ฐิติ ญาณ นักศึกษาพึงทำทุก ๆ บทให้พิสดารโดยนัยนี้ ด้วยประการฉะนี้ 
นั้นเทียว 

ในบรรดาธรรมเหล่านั้น อวิชชากับสังขารจัดเป็น สังเขป อัน ๑ วิญญาณ 
นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนา จัดเป็น สังเขป อัน ๑ ตัณหา อุปาทาน 
และภพ จัดเป็น สังเขป อัน ๑ ชาติ ชราและมรณะ จัดเป็น สังเขป อัน ๑ แหละ 
ในสังเขปเหล่านั้น สังเขป ต้นจัดเป็น อดีตสัทธา (อดีตกาล) ๒ สังเขปกลาง 
จัดเป็น ปัจจุบันสัทธา (ปัจจุบันกาล) ชาติ ชราและมรณะ จัดเป็น อนาคตสัทธา 
(อนาคตกาล) อนึ่ง ในบรรดาธรรมเหล่านั้น โดยที่ถือเอาอวิชชาและสังขาร ก็เป็น 
อันถือเอาตัณหา อุปาทานและภพด้วย ดังนั้น ธรรม ๕ อย่างนี้ จัดเป็น กรรมวัฏ 
ในอดีต ธรรม ๕ มีวิญญาณเป็นต้นจัดเป็น วิ ปากวัฏในปัจจุบัน โดยที่ถือเอา 
ตัณหา อุปาทานและภพ ก็เป็นอันถือเอาอวิชชาและสังขารด้วย ดังนั้น ธรรม ๕ 
อย่างนี้ จัดเป็น กรรมวัฏในปัจจุบัน เพราะเหตุที่ธรรม ๕ มีวิญญาณเป็นต้น 


10-1996 (0343-0396)8 


348 


1/5/11,2:13/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๔๙ 


ท่านแสดงไวโดยอ้างเอาชาติ ชราและมรณะ ธรรม ๕ เหล่านี้จัดเป็น วิ ปากวัฏใน 
อนาคต ธรรมเหล่านั้นโดยอาการจึงเป็น ๒๐ อนึ่งในบรรดาธรรมเหล่านั้นระหว่าง 
สังขารกับวิญญาณจัดเป็น สนธิ อ้น ๑ ระหว่างเวทนากับตัณหาจัดเป็นสนธิอ้น ๑ 
ระหว่างภพกับชาติจัดเป็นสนธิอ้น ๑ พระผู้มีพระภาคทรงทราบ ทรงเห็น ทรงรู้ 
ทรงแทงตลอด ซึ่งปฏิจจสมุปบาทธรรม อ้นมีสังเขป ๔ อ้ทธา ๓ อาการ ๒๐ 
สนธิ ๓ ด้วยประการฉะนี้ 

ความรู้นั้น ชื่อว่า ญาณ เพราะอรรถว่ารู้ ชื่อว่า ปัญญา เพราะอรรถว่า รูโดย 
ประการต่าง ๆ ด้วยเหตุนั้น ความรูในการกำหนดปัจจัย ท่านจึงเรียกว่า ธรรมฐิติญาณ 
พระผู้มีพระภาคครั้นทรงรู้ธรรมเหล่านั้นด้วยธรรมฐิติญาณนี้ตามความเป็นจริงแล้ว 
ทรงเบื่อหน่ายในธรรมเหล่านั้น คือทรงสำรอก ทรงหลุดพ้น ชื่อว่า ทรงหัก คือทรงรื้อ 
ทรงทำลาย ซึ่งกำทั้งหลายแห่งลังสารจักร อ้นมีประการดังกล่าวมาแล้วนี้ พระผู้มี 
พระภาคทรงได้พระนามว่า พระอรห 0 เพราะทรงหักกำแห่งลังสารจักรทั้งหลาย 
แม้ด้วยประการอย่างนี้ 

เพราะเหตุที่กำทั้งหลายแห่งสังสารจักรอันพระผู้มีพระ 
ภาค ผู้ทรงเป็นนาถะของโลก ทรงทำลายมาด้วยดาบคือ 
พระญาณ ฉะนั้น พระองค์จึงได้รับการเฉลิมพระนามว่า 
พระอรห 0 


(๔) ข้อว่าเป็นผู้ควรแก'ปัจจัยเป็นต้น 

[๑๒๙] อนึ่ง พระผู้มีพระภาคย่อมควรซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้น และ 
ควรซึ่งการบูชาชั้นพิเศษ เพราะพระองค์ทรงเป็นทักขิไณยบุคคลชั้นยอด แหละ 
เพราะเหตุนั้นนั้นแล เมื่อพระตถาคตเจ้าทรงอุบัติขึ้นแล้ว เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 
ชั้นมเหศักดเหล่าหนึ่งเหล่าใดนั้นย่อมไม่ทำการบูชา ณ ที่อื่น ๆ เป็นความจริง 
ท้าวสหัมบดีพรหมได้บูชาพระตถาคตเจ้า ด้วยพวงแก้วขนาดเท่าเขาสิเนรุ แหละเทวดา 
ทั้งหลายชั้นอื่น ๆ และมนุษย์ทั้งหลายมีพระเจ้าพิมพิสารและพระเจ้าโกศลเป็นต้น 
ก็ได้ทรงบูชาตามควรแก่กำลัง อนึ่ง แม้เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จปรินิพพานแล้ว 
พระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้ทรงบริจาคพระราชทรัพย์จำนวน ๙๖ โกฏิ สร้างพระอาราม 
อุทิศไวิในชมพูทวีปทั้วไปถึง ๘๔,๐๐๐ แห่ง ไม่ต้องพูดถึงการบูชาชั้นพิเศษอื่น ๆ 


10-1996 (0343-0396)8 


349 


1/5/11,2:13/ปVI 


















๓๕๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงได้พระนามว่า พระอรห 0 แม้เพราะเหตุ ที่ ทรงเป็น 
ผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น 

เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเป็นนาถะของโลก 
พระองค์นี้ย่อมสมควรซึ่งการบูชาชั้นพิเศษพร้อมทั้งปัจจัย 
ทั้งหลาย ฉะนั้น พระองค์ผู้เป็นพระชินเจ้า จึงทรงสมควร 
ต่อพระนามอันนี้ คือ พระอรห 0 ในโลก ซึ่งเป็นพระนามที่ 
สมควรแก่ความหมาย 

(๕) ข้อว่าไม่มีที่ลับในการทำบาป 

[๑๓๐] อนึ่งพวกคนพาลแต่สำคัญตนว่าเป็นบัณฑิตจำพวกใดจำพวกหนึ่งในโลก 
ย่อมทำบาปในที่ลับ เพราะกลัวเสียชื่อเสียง ฉันใด พระผู้มีพระภาคนั้นย่อมไม , ทรง 
กระทำเหมือนอย่างนั้น ในกาลไหน ๆ ฉะนั้น พระองค์จึงทรงได้พระนามว่า พระอรหํ 
แม้เพราะเหตุไม่มีที่ลับในการทำบาป 

เพราะเหตุที่ขึ้นซื่อว่าที่ลับในการทำบาปทั้งหลายย่อม 
ไม่มีแก่พระผู้มีพระภาคผู้คงที่ ฉะนั้น พระองค์จึงทรง 
ปรากฏพระนามว่า พระอรห 0 เพราะไม่มีที่ลับนั้น 

พระผู้มีพระภาคผู้เป็นมุนีพระองค์นั้น เพราะเหตุ 
เป็นผู้ไกล ๑ เพราะเหตุเป็นผู้กำจัดอริคือกิเลสทั้งหลาย ๑ 
เป็นผู้หักกำแห่งลังสารจักร ๑ เป็นผู้ควรแก'ไทยธรรม 
ทั้งหลายมีปัจจัยเป็นต้น ๑ ไม่ทรงกระทำบาปทั้งหลายใน 
ที่ลับ ๑ บัณฑิตจึงถวายพระนามว่า พระอรห 0 คือเป็น 
พระอรหันต์ เพราะเหตุนั้น 

๒. อธิบายบท สมฺมาสมพทฺโธ 

[๑๓๑] ก็ แหละ พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า สมมาสมพทฺโธ เพราะเหตุ 
ที่เป็นผู้ตรัสรู้สรรพธรรมทั้งหลายโดยชอบด้วย ด้วยพระองค์เองด้วย เป็นความจริง 
อย่างนั้น พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ตรัสรู้สรรพธรรมทั้งหลายโดยชอบด้วย 


10-1996 (0343-0396)8 


350 


1/5/11,2:13/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๕๑ 


ด้วยพระองค์เองด้วย คือตรัสรู้ธรรมทั้งหลายที่ควรรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง โดยความเป็น 
ธรรมอันควรรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายที่ควรกำหนดรู้ โดยความเป็น 
ธรรมอันควรกำหนดรู้ ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายอันควรละ โดยความเป็นธรรมอันควรละ 
ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายอันควรทำให้แจ้ง โดยความเป็นธรรมอันควรทำให้แจ้ง ตรัสรู้ 
ธรรมทั้งหลายอันควรเจริญ โดยความเป็นธรรมอันควรเจริญ 

แหละด้วยเหตุนั้นนั่นแล พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสไว้ว่า 

สิ่งที่ควรรู้ด้วยปัญญาอันยิ่ง เราได้รู้แล้วด้วยปัญญา 
อันยิ่ง สิ่งที่ควรละเราได้ละแล้ว สิ่งที่ควรทำให้แจ้ง เราได้ 
ทำให้แจ้งแล้ว และสิ่งที่ควรเจริญเราได้เจริญแล้ว พราหมณ์ 
เพราะเหตุนั้น เราจึงเป็นผู้ตรัสรู้ ๑ 

[๑๓๒] อีกประการหนึ่ง จักษุ เป็นทุกขสัจ ตัณหาเก่าอันเป็นสมุฏฐานโดย 
ความเป็นมูลเหตุแห่งจักษุนั้น เป็นสมุทยสัจ ความไม่ดำเนินไปแห่งจักษุและตัณหา 
ทั้งสอง เป็นนิโรธสัจ ปฏิปทาที่เป็นเหตุรู้นิโรธ เป็นมัคคสัจ พระผู้มีพ'ระภาค 
ตรัสรู้สรรพธรรมทั้งหลายโดยชอบด้วย ด้วยพระองค์เองด้วย แม่โดยการยกขึ้น 
ทีละบท ๆ อย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้ แม่ในโสตะ ฆานะ ชิวหา กายและมโนทั้งหลาย 
ก็มีนัย เช่นเดียวกันนี้ 

อายตนะ ๖ มีรูปเป็นต้น กองแห่งวิญญาณ ๖ มีจักขุวิญญาณเป็นต้น ผัสสะ ๖ 
มีจักขุสัมผัสเป็นต้น เวทนา ๖ มีจักขุสัมผัสสชาเวทนาเป็นต้น สัญญา ๖ มีจักขุ- 
สัญญาเป็นต้น เจตนา๖ มีรูปสัญเจตนาเป็นต้น กองแห่งตัณหา๖ มีรูปตัณหาเป็นต้น 
วิตก ๖ มีรูปวิตกเป็นต้น วิจาร ๖ มีรูปวิจารเป็นต้น ขันธ์ ๕ มีรูปขันธ์เป็นต้น 
กสิณ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ สัญญา ๑๐ ด้วยอำนาจแห่งอุทธุมาตกสัญญาเป็นต้น 
อาการ ๓๒ มีผมเป็นต้น อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ ภพ ๙ มีกามภพเป็นต้น ฌาน ๔ 
มีปฐมฌานเป็นต้น อัปปมัญญา ๔ มีเมตตาภาวนา เป็นต้น อรูปสมาบัติ ๔ และ 
องค์แห่งปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมมีชาติและชรา เป็นต้น โดยอนุโลมมีอวิชชาเป็นต้น 
นักศึกษาพึงประกอบเข้าโดยนัยนี้นั้นแล 


๑ ดูเทยบ ม. ม. (ไทย) ๑๓/๓๙๙/๔๙๗, ฃุ. สุ. (ไทย) ๒๕/๙๖๔/๖๓๗ 


10-1996 (0343-0396)8 


351 


1/5/11,2:13/ปVI 



















๓๕๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

การประกอบความบทหนึ่งในธรรมเหล่านั้น (มีตัวอย่าง) ดังต่อไปนี้ คือ ชรา 
และมรณะ เป็นทุกขสัจ ชาติ เป็นสมุทยสัจ ความสลัดออกซึ่งทุกขสัจและสมุทยสัจ 
แม้ทั้ง ๒ เป็นนิโรธสัจ ปฏิปทาเป็นเหตุรู้แจ้งซึ่งนิโรธ สัจ เป็นม้คคสัจ พระผู้มี 
พระภาคตรัสรู้ คือ ทรงรูโดยอนุโลม ทรงรูโดยปฏิโลม ซึ่งสรรพธรรมทั้งหลายโดยการ 
ยกขึ้นทีละบท ๆ อย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้ ด้วยเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่า ก็แหละ 
พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า สัมมาสัมพุทโธ เพราะเหตุที่เป็นผู้ตรัสรู้สรรพธรรม 
ทั้งหลายโดยชอบด้วย ด้วยพระองค์เองด้วย ฉะนี้ 

๓. อธิบายบท วิชฺ ชาจรณสมฺปนฺโน 

[๑๓๓] ก็แหละ พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า วิซฺ ซาจรณสมฺปนฺโน เพราะ 
เหตุที่พระองค์ทรงสมบูรณ์ด้วยวิชชาทั้งหลายด้วย ด้วยจรณะด้วย ใน ๒ ประการนี้ 
วิชชา ๓ ก็ดี วิชชา ๘ ก็ดี ชื่อว่า วิชชา วิชชา ๓ นักศึกษาพึงทราบโดยนัยที่ 
ตรัสไวิในภยเภรวสูตร ๑ วิชชา ๘ พึงทราบโดยนัยที่ตรัสไวิในอัมพัฏฐสูตร ๒ นั้นเถิด 
จริงอยู่ ในอัมพัฏฐสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสวิชชา ๘ โดยกำหนดเอาอภิญญา ๖ 
บวกด้วยวิปัสสนาญาณและมโนมอิทธิ ธรรม ๑๕ ประการนี้คือ สีลสังวร ๑ ความ 
รักษาทวารที่อินทรีย์หก ๑ ความรู้จักประมาณในโภชนะ ๑ การประกอบความเพียร ๑ 
สัทธรรมเจ็ด 1๓ ๑ รูปาวจรฌานสี่ ๑ พึงทราบว่า จรณะ จริงอยู่ ธรรม ๑๕ ประการ 
นี้เท่านั้น ตรัสว่าเป็นจรณะ เพราะเหตุที่เป็นทางดำเนินไปสู่ทิศอมตะของพระอริย¬ 
ลาวก สมดังที่ตรัสไว้ว่า มหานามะ อริยสาวกในศาสนานี้ย่อมเป็นผู้มีศึล ดังนี้ 
เป็นอาทิ คำทั้งหมดพึงทราบโดยนัยที่ตรัสไวิในม้ชฌิมปัณณาสก นั้นเถิด ๔ 

พระผู้มีพ'ระภาค ทรงประกอบแล้ว ด้วยวิชชา ๘ นี้ และจรณะนี้ ด้วยเหตุนั้น 
พระองค์จึงทรงได้พระนามว่า วิชชาจรณสัมปันโน 


๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๕๒-๕๔/๔๑-๔๓ 
๒ ดูเทียบ ที. สี. (ไทย) ๙/'๒๗๙/ (ริ)00~(ริ)06) 

๓ สัทธรรม ๗ คือ ศรัทธา หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วีริยะ สติ ปัญญา 
๔ ดูเทียบ ม. ม. (ไทย) ๑๓/๒๔/๒๖ 


10-1996 (0343-0396)8 


352 


1/5/11,2:13/ปVI 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๕๓ 


ในสมบัติ ๒ ประการนั้น วิชชาสมบัติ ยังความเป็นพระสัพพัญญของพระผู้มี 
พระภาคให้บริบูรณ์ จรณสมบัติ ยังความเป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาของ 
พระผู้มีพระภาคให้บริบูรณ์ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ทรงทราบสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
และไม่เป็นประโยชน์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพระสัพพัญณุตญาณแล้ว ทรงชักนำ 
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทรงเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยความเป็นผู้ทรงประกอบด้วย 
พระมหากรุณา เหมือนดังศาสดาอื่น ๆ ที่สมบูรณ์ด้วยวิชชาและจรณะนั้น ด้วยเหตุนั้น 
พระสาวกทั้งหลายของพระองค์จึงเป็นผู้ปฏิบัติดี ไม่เป็นผู้ปฏิบัติชั่ว เหมือนอย่าง 
พวกสาวกของศาสดาทั้งหลายผู้มีวิชชาและจรณะวิบัติ ซึ่งมีแต่ทำตนให้เดือดร้อน 
เป็นต้น 


๔. อธิบายบท สุคโต 

[๑๓๔] พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า สุคโต เพราะมีการทรงดำเนินไปงาม 
อย่างหนึ่ง เพราะเสด็จไปสู่ฐานะอันดีอย่างหนึ่ง เพราะเสด็จไปโดยชอบอย่างหนึ่ง 
เพราะตรัสโดยชอบอย่างหนึ่ง 

จริงอยู่ แม้การดำเนินไป ท่านเรียกว่า คตะ แหละการดำเนินไปนั้นของพระผู้มี 
พระภาค เป็นการงาม คือบริสุทธี้ หาโทษมิได้ 

ก็แหละ การดำเนินไปงามนั้น ได้แก่อะไร ? 

(๑) ข้อว่าทรงดำเนินไปงาม 

ได้แก่อริยมรรค จริงอยู่ พระผู้มีพ'ระภาคนั้น เสด็จไปไม่ละทิศอันเกษมด้วยการ 
ดำเนินไปนั้น จึงทรงได้พระนามว่า สุคโต เพราะมีการดำเนินไปงาม ด้วยประการฉะนี้ 

(๒) ข้อว่าเสด็จไปสู่ฐานะอันดี 

พระผ้มีฬระภาคเสด็จ'โปสู่ฐานะอันดี คือพระนิพพานอันเป็นอมตะ ดังนั้น จึงทรง 

•บ {บ 0เ3 

ได้พระนามว่า สุคโต แม้เพราะเสด็จไปส่ฐานะอันดี 

9 (บ0เ3 


10-1996 (0343-0396)8 


353 


1/5/11,2:13/ปVI 


















๓๕๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

(๓) ข้อว่าเสด็จไปโดยชอบ 

อนึ่ง พระผู้มีพ'ระภาคนั้น เสด็จไปโดยชอบ คือไม่เสด็จกลับมาสู่กิเลสทั้งหลาย 
ที่ทรงละแล้วด้วยมรรคนั้น ๆ อีก สมดังคำที่พระสารีปุตตเถระกล่าวไว้ว่า กิเลสเหล่าใด 
ที่ทรงละแล้วด้วยโสดาปัตติมรรค พระผู้มีพ'ระภาค'[ม , มา ไม่คืนมา ไม่กลับมาสู่กิเลส 
เหล่านั้นอีก ดังนั้น จึงทรงได้พระนามว่า สุคโต ฯลฯ กิเลสเหล่าใดที่ทรงละแล้ว 
ด้วยอรหัตมรรค พระผู้มีพ'ระภาค'[ม , มา ไม่คืนมา ไม่กลับมาสู่กิเลสเหล่านั้นอีก ดังนั้น 
จึงทรงได้พระนามว่า สุคโต ๑ 

อีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จไปโดยชอบคือทรงทำแต่ประโยชน์เกื้อกูลและ 
ความสุขแก , โลกทั้งปวง ด้วยพระสัมมาปฏิบัติ โดยทรงบำเพ็ญพระบารมี ๓๐ ทัศ 
นับจำเติมแต่บาทมูลแห่งพระทีปังกรพุทธเจ้า ตราบเท่าถึงประเทศเป็นที่ผ่องใสแห่ง 
พระโพธิญาณ คือ เสด็จไปอย่างไม่เข้าไปสู่ริมทางเหล่านี้ คือ สัสสต ทิฏฐิ ๑ 
อุจเฉท ทิฏฐิ ๑ กามสุขัลลิกานุโยค ๑ อัตตกิลมถานุโยค ๑ จึงทรงได้พระนามว่า 
สุคโต แม้เพราะเสด็จไปโดยชอบ ด้วยประการฉะนี้ 

(๔) ข้อว่าตรัสโดยชอบ 

อนึ่ง พระผู้มีพ'ระภาคนั้น ย่อมตรัสโดยชอบ คือตรัสแต่พระวาจาที่สมควร 
ในฐานะอันสมควร จึงทรงได้พระนามว่าสุคโตแม้เพราะตรัสโดยชอบ ด้วยประการฉะนี้ 

ในอธิการนี้มีสูตรสาธกดังต่อไปนี้ คือ เ- 

ต ถาคตรู'วาจาใด อันไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วย 
ประโยชน์ ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เจริญใจของคน 
อื่น ๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น 

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริงของแท้ แต่ไม่ประกอบ 
ด้วยประโยชน์ ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่เจริญใจของ 
คนอื่น ๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส 


๑ ดูเทยบ ขุ. ม. (ไทย) ๒๙/๓๘/๑๓๘-๑๓๙ 


10-1996 (0343-0396)8 


354 


1/5/11,2:13^ 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๕๕ 


อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ 
ประกอบด้วยประโยชน์ และ วาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ 
เจริญใจของคนอื่น ๆ ในข้อนั้นตถาคตย่อมรู้จักกาลในอัน 
ที่จะใช้วาจานั้น 

ตถาคตรู้วาจาใด อันไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบด้วย 
ประโยชน์ และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของคนอื่น ๆ 
ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น 

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริงของแท้ แต่ไม่ 
ประกอบด้วยประโยชน์ แต่วาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจ 
ของคนอื่น ๆ แม้วาจานั้น ตถาคตก็ไม่ตรัส 

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ ประกอบ 
ด้วยประโยชน์ ทั้งวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของคน 
อื่น ๆ ข้อนั้น ตถาคตย่อมรู้กาลในอันที่จะใช้วาจานั้น ๑ 

นักศึกษาพึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนาม สุคโต แม้เพราะตรัส 
โดยชอบ ด้วยประการดังพรรณนามานี้ 

๕. อธิบายบท โลกวิทู 

[๑๓๕] ก็แหละ พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า โลก วิทู เพราะเป็นผู้ทรง 
รู้แจ้งโลก แม่โดยทุก ๆ ประการ เป็นความจริง พระผู้มีพ'ระภาคนั้น ทรงรู้แจ้ง 
ทรงเข้าพระทัยทรงทะลุปรุโปร่งซึ่งโลกโดยทุก ๆ ประการ คือ โดยสภาวะ ได้แก่ 
ความเป็นจริง โดยสมุทัย ได้แก่เหตุเป็นแดนเกิด โดยนิโรธ ได้แก่ความดับ โดย 
นิโรธุบาย ได้แก่อุบายบรรลุถึงซึ่งความดับ 


๑ ดูเทียบ ม. ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๘ 


10-1996 (0343-0396)8 


355 


1/5/11,2:13/ปVI 



















๓๕๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เหมือนอย่างที่ตรัสไว้ว่า อาวุโส ณ ที่สุดของโลกใดแล สัตว 6 ไม่เกิด ไม่แก่ 
ไม่ตาย ไม่จุติ ไม่อุบัติ ณ ที่สุดของโลกนั้น เราไม่กล่าวว่า เป็นสิ่งที่จะพึงรู้พึงเห็น 
พึงบรรลุถึงด้วยการเดินไป อาวุโส แหละครั้นยังไม่ได้บรรลุถึงซึ่งที่สุดของโลก เราไม่ 
กล่าวว่า ได้ทำถึงซึ่งที่สุดของทุกข์ อาวุโส ก็แต่ว่า เราบัญญัติเอาโลก ความเกิด 
ขึ้นแห่งโลก ความดับแห่งโลก และปฏิปทาอันส่งให้ถึงซึ่งความดับแห่งโลก ตรงที่ 
กเฬวรากอันยาวประมาณวา ซึ่งมีสัญญามีใจครองนี้นั้นเทียว 

ในกาลไหน ๆ บุคคลไม่พึงบรรลุถึงซึ่งที่สุดของโลก 
ด้วยการเดินไป อนึ่ง ครั้นยังไม่บรรลุถึงซึ่งที่สุดของโลก ที่ 
จะพ้นจากทุกข์หามีไม่ 

เพราะเหตุฉะนั้นแหละ ท่านผู้มีปัญญาหลักแหลม 
รู้แจ้งโลก ถึงซึ่งที่สุดของโลก อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว สงบแล้ว 
รู้ที่สุดของโลกแล้ว จึงไม่ปรารถนาซึ่งโลกนี้และโลกหน้า ๑ 

[๑๓๖] อีกนัยหนึ่ง โลกมี ๓ อย่างคือ สังขารโลก ๑ สัตวโลก ๑ โอกาสโลก ๑ 
ในโลก ๓ นั้น สังขารโลก นักศึกษาพึงทราบในอาคดสถานว่า โลกหนึ่ง คือ สัตว์ 
ทุกจำพวกดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร ๒ สัตวโลก พึงทราบในอาคดสถาน ว่าโลกเที่ยงบ้าง 
ว่าโลกไม่เที่ยงบ้าง ๓ โอกาสโลก พึงเห็นในอาคดสถานว่า 

พระจันทร์และพระอาทิตย์หมุนไปรอบตัว ท่าทิศ 
ทั้งหลายให้สว่างอยู่ โดยที่มีประมาณเท่าใด โดยที่มื 
ประมาณเท่านั้น โลก มี จำนวนตั้ง ๑, ๐๐๐ อำนาจของท่าน 
ย่อมปกแผ่ไปในโลกเหล่านั้น ๔ 

พระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งโลกทั้ง ๓ นั้น โดยทุก ๆ ประการ จริงอย่างนั้น แม้ 
สังขารโลก พระผู้มีพระภาคนั้นทรงรู้แจ้ง โดยทุก ๆ ประการอย่างนี้ว่า โลกหนึ่ง คือ 
สัตว์ทุกจำพวกดำรงอยู่ได้ด้วยอาหาร, โลก ๒ คือ นาม ๑ รูป ๑ โลก ๓ คือ 


๑ ดูเทียบ อง.. จตุกุก. (ไทย) ๒๑/๔๕/๗๕, ส 0 . ส. (ไทย) ๑๕/๑๐๗/๑๑๙ 
๒ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๑๑๒/๑๗๓ ๓ ดูเทยบ ท. ส. (ไทย) ๙/๔๒๑/๑๘๔ 

๔ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๕๐๓/๕๔๐ 


10-1996 (0343-0396)8 


356 


1/5/11,2:13^ 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๕๗ 


เวทนา ๓ อย่าง, โลก ๔ คืออาหาร ๔ อย่าง โลก ๕ คืออุปาทานขันธ์ ๔ 
โลก ๖ คืออายตนะภายใน ๖ โลก ๗ คือวิญญาณฐิติ ๗ โลก ๘ คือโลกธรรม ๘ 
โลก ๙ คือสัตตาวาส ๙ โลก ๑๐ คืออายตนะ ๑๐, โลก ๑๒ คืออายตนะ ๑๒, 
โลก ๑๘ คอธาตุ ๑๘ ๑ 

อีกประการหนึ่ง โดยเหตุที่พระผู้มีพระภาคนั้น ทรงทราบอาสยะ ทรงทราบ 
อนุสัย ทรงทราบจริต ทรงทราบอธิมุติ ของสัตว์แม้ทุกหมู่เหล่า ทรงทราบสัตว์ 
ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตาน้อย ผู้มีกิเลสดุจธุลีในดวงตามาก ผู้มีอินทรีย์แก่ 
ผู้มีอินทรีย์อ่อน ผู้มีอาการดี ผู้มีอาการเลว ผู้ที่'จะสอน'ให้รู้1ด้ง่าย ผู้ที่'จะสอน'ให้รู้ 
ได้ยาก ผู้ควรรู้ ผู้!ม , ควรรู้ ดังนั้น พระองค์จึงชื่อว่า ผู้ทรงรู้แม้สัตว์!ลกโดยประการทั้งปวง 

[๑๓๗] ก็แหละ สัตว 6 โลกพระผู้มีพระภาคทรงรู้แจ้งด้วยประการใด แม้!อกาล 
โลกพระองค์ก็ทรงรู้แจ้งด้วยประการนั้น จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคนั้น ทรง 
ทราบว่า จักรวาลหนึ่งโดยส่วนยาวและส่วนกว้าง ประมาณ ๑, ๒๐๓,๔๕๐ โยชน์ 
โดยรอบปริมณฑลทั้งหมด ประมาณ ๓,๖๑๐,๓๔๐ โยชน์ ในจักรวาลนั้นมีแผ่นดิน 
อันนี้กล่าวโดยความหนาประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ โยชน์ แผ่นดินนั้นมีนั้าตั้งอยู่บนลม 
รองรับไว้!ดยความหนาประมาณ ๔๘๐,๐๐๐ โยชน์ มีลมดันขึ้นสู่นภากาครองไว้!ดย 
ความหนาประมาณ ๙๖๐,๐๐๐ โยชน์ นี้เป็นความดำรงอยู่ของโอกาสโลก 

แหละในจักรวาลอันดำรงอยู่อย่างนี้นั้น มี ภูเขาสิเนรุ เป็นภูเขาที่สูงที่สุด หยั่งลงใน 
มหาสมุทร ๘๔,๐๐๐ โยชน์ สูงขึ้นไปก็เท่ากันนั้น 

มีภูเขาใหญ่ทั้งหลาย คือ ๑. ภูเขายุคันธระ ๒. ภูเขาอิสินธระ ๑. ภูเขากรวีกะ 
๔. ภูเขาสุทัสสนะ ๔. ภูเขาเนมินธระ ๖. ภูเขาวินตกะ ๗. ภูเขาอัสสกัณณะ 

อันวิจิตรไปด้วยรัตนะนานาชนิดราวกะว่าภูเขาทิพย์ หยั่งลึกลงไปและสูงขึ้นไปโดยประมาณ 
กึ่งหนึ่ง ๆ แต่ภูเขาสิเนรุนั้นตามลำดับ ภูเขาใหญ่ทั้ง ๗ นั้นอยู่โดยรอบภูเขาสิเนรุ 
เป็นที่อยู่ของท้าวมหาราชทั้ง ๔ เทวดาและยักษ์อาศัยอยู่แล้ว 

มี ภูเขาหิมวา สูง ๔๐๐ โยชน์ ยาวและกว้าง ๓,๐๐๐ โยชน์ ประดับด้วย 
ยอด ๘๔,๐๐๐ ยอด 


๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๑๑๒/๑๗๓-๑๗๔ 


10-1996 (0343-0396)8 


357 


1/5/11,2:13/ปVI 



















๓๕๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

มีต้นชมพูชื่อ นคะ วัดโดยรอบลำต้น ๑๕ โยชน์ ลำต้นสูง ๕๐ โยชน์ กิ่งยาว 
๕๐ โยชน์ แผ่กิ่งออกไปโดยรอบได้ ๑๐๐ โยชน์ สูงขึ้นไปก็เท่านั้น ด้วยอานุภาพ 
แห่งต้นชมพูนั้น โลกจึงประกาศว่า ชมพูทวีป 

แหละประมาณแห่งต้นชมพูนั้นใด ประมาณนั้นนั้นแล เป็นประมาณของต้น 
จิตรปาฏลีของพวกอสูร เป็นประมาณของต้นสิมพลีของครุฑ เป็นประมาณของต้น 
กระทุ่มในอปรโคยานทวีป เป็นประมาณของด้นกัปปพฤกษ์ในอุดตรกุรุทวีป เป็น 
ประมาณของต้นซีกในปุพพวิเทหทวีป เป็นประมาณของต้นปาริจฉัตดกะบนสวรรค์ 
ชั้นดาวดึงส์ ด้วยเหตุนั้นแล ท่านโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า 

ต้นไม้เกิดประจำภพ คือต้นปาฏลี ๑ ต้นสิมพลี ๑ 
ต้นชมพู ๑ ต้นปาริจฉัตดกะของพวกเทวดา ๑ ต้นกระทุ่ม ๑ 
ต้นกัปปพฤกษ์ ๑ เป็น ๗ ทั้งต้นซีก ๑ 

ภูเขาจักรวาล หยั่งลึกลงไปในมหาสมุทร ๘'๒,0๐๐ 
โยชน์ สูงขึ้นไปก็เท่ากันนั้น ภูเขาจักรวาลนี้ ตั้งล้อมโลกธาตุ 
ทั้งหมดนั้นไว้ 

ในโลกธาตุนั้น วงกลมแห่งพระจันทร์ ๔๙ โยชน์ วงกลมแห่งพระอาทิตย์ 
๕๐ โยชน์ ภพดาวดึงส์ ๑๐,๐๐๐ โยชน์ ภพอสูร อเวจีมหานรก และชมพูทวีป 
เหมือนกัน อปรโคยานทวีป ๗,๐๐๐ โยชน์ ปุพพวิเทหทวีปเหมือนกัน อุดดรกุ'รุ , ทวีป 
๘๐,๐๐๐ โยชน 

แหละในโลกธาตุนั้น ทวีปใหญ่ทวีปหนึ่ง ๆ มีเกาะเล็กเกาะน้อยทวีปละ ๕๐๐ 
เกาะ สิ่งทั้งหมดแม้นั้น นับเป็นจักรวาลอันหนึ่ง นับเป็นโลกธาตุอันหนึ่ง ในระหว่าง 
แห่งจักรวาลเหล่านั้น มีโลกันตริกนรกอันหนึ่ง ๆ 

พระผู้มีพ'ระภาค ทรงรู้แจ้ง ทรงทราบ ทรงทะลุปรุโปร่ง ซึ่งจักรวาลอันไม่มี 
ที่สุด ซึ่งโลกธาตุอันไม่มีที่สุด ดังพรรณนามานี้ ด้วยพระพุทธญาณอันไม่มีที่สุด 
แม่โอกาสโลก พระผู้มีพระภาคก็ทรงรู้แจ้งโดยทุกประการเหมือนอย่างนั้น แม้ด้วย 
ประการฉะนี้ พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า โลก วิทู เพราะเป็นผู้ทรงรู้แจ้งโลก 
โดยทุก ๆ ประการ 


10-1996 (0343-0396)8 


358 


1/5/11,2:13/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๕๙ 


อธิบายบท อนุตฺตโร 

[๑๑๘] ก็แหละ บุคคลผู้ยิ่งกว่าพระผู้มีพระภาคนั้นย่อมไม่มี เพราะไม , มีใคร ๆ 
ที่ประเสริฐกว่าพระองค์โดยคุณทั้งหลาย เป็นความจริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคนั้น 
ทรงครอบงำเสียซึ่งชาวโลกทั้งสิ้น แม้ด้วยพระคุณคือศีล แม้ด้วยพระคุณคือสมาธิ 
ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ เป็นผู้!ม่มีผู้เสมอ เป็นผู้!ม่มีผู้เหมือน 
เป็นผู้!ม่มีผู้เปรียบ เป็นผู้!ม่มีผู้ทัดเทียม เป็นผู้!ม , มีบุคคลเทียบเคียง แม้ด้วพ'ระคุณ 
คือศีล แม้ด้วยพระคุณคือสมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ เหมือนอย่าง 
ที่ตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ก็แต่ว่าเรามองไม่เห็นบุคคลอื่นที่สมบูรณ์ด้วยศีล ยิ่งกว่า 
เราตถาคต ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกพร้อมทั้งมารโลก ฯลฯ ในหมู่สัตว์พร้อมทั้งเทวดา 
และมนุษย์ ๑ ดังนี้เป็นต้น นักศึกษาพึงกล่าวความพิสดารพระสูตรทั้งหลาย เช่น 
อัคคัปปสาทสูตร ๒ เป็นต้น และพระคาถาทั้งหลายเช่นพระคาถาว่า น เม อาจ ริ โย 
อตฺถิ ๓ เป็นต้น นักศึกษาพึงกล่าวให้พิสดารเถิด 

อธิบายบท ปุริสทมฺมสารถิ 

[๑๓๙] พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า ปุริสทมฺมสาร ถิ เพราะอรรถ 
วิเคราะห์ว่า ทรงขับ อธิบายว่าทรงฟิก ทรงนำไป ซึ่งบุรุษผู้ควรฟิกทั้งหลาย บทว่า 
ปุริสทมุม ในคำว่า ปุริสทมุมสาร ถิ ได้แก่ติรัจฉานบุรุษบ้าง มนุษยบุรุษบ้าง 
อมนุษยบุรุษ'บ้าง ที่ยังไม่ไดฟิก แต่ควรเพื่อจะฟิก เป็นความจริง แม้ติรัจฉานบุรุษ 
ทั้งหลาย ที่พระผู้มีพระภาคทรงฟิกแล้ว ทรงทำให้หมดพิษสงแล้ว ทรงให้ดำรงอยู่ใน 
สรณะและศีลทั้งหลายแล้ว เช่น พญานาคชื่อ อปลาละ พญานาคชื่อ จูโฬทระ 
พญานาคชื่อ มโหทระ พญานาคชื่อ อัคคิสิขะ พญานาคชื่อ ธูมสิขะ พญานาคชื่อ 
อรวาฬะ และช้างชื่อ ธนปาลกะ เป็นต้น แม้มนุษยบุรุษทั้งหลาย เช่น สัจจก¬ 
นคัณฐบุตร อัมพัฏฐมาณพ โปกขรสาติพราหมณ์ โสณทันตพราหมณ์ และ 
กูฏทันตพราหมณ์ เป็นต้น แม้อมนุษยบุรุษทั้งหลาย เช่น อาฬวกยักษ์ สูจิโลม 


๑ ดูเทยบ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๓/๒๓๓, องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๑/๓๓ 
๒ ดูเทียบ อง.. จตุกุก. (ไทย) ๒๑/๓๔/๕๓-๕๕, ชุ. อิติ. (ไทย) ๒๕/๙๐/๔๖๑-๔๖๓ 
๓ ดูเทยบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๘๕/๓๑๐, วิ. ม. (ไทย) ๔/๑๑/๑๗ 


10-1996 (0343-0396)8 


359 


1/5/11,2:13^ 



















๓๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ยักษ์ ขรโลมยักษ์ และ ท้าวสักกเทวราช เป็นต้น ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรงฟิกแล้ว 
ทรงแนะนำแล้ว ด้วยวินโยบายทั้งหลายอันวิจิตร 

อนึ่ง พระสูตรนี้ความว่า เกสี เราย่อมแนะนำบุรุษที่ควรฟิกทั้งหลาย ด้วยวิธี 
ละเอียดบ้าง ย่อมแนะนำด้วยวิธีหยาบบ้าง ย่อมแนะนำทั้งด้วยวิธีละเอียดและวิธี 
หยาบบ้าง ๑ ดังนี้เป็นต้น นักศึกษาพึงยกมาบรรยายให้พิสดารในเรื่องฟิกบุรุษที่ 
ควรฟิกนี้ 

อีกประการหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเมื่อทรงสอนคุณอันอัศจรรย์ มีปฐมฌาน 
เป็นต้น ให้แก่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายซึ่งมีศึลบริสุทธิ้แล้วเป็นต้น และทรงสอนมัคคปฏิปทา 
ชั้นสูงขึ้นไปให้แก่พระอริยเจ้าทั้งหลายลำดับพระโสดาบันเป็นต้น ชื่อว่า ย่อมทรงฟิก 
แม้ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ที่ฟิกแล้วเหมือนกัน 

๖. อธิบายบท อนุตุตโร ปุริสทมฺมสารถิ 

อีกนัยหนึ่ง บทว่า อนุตุต โร กับบทว่า ปุริส ทมฺม สาร ถิ นี้ เป็นบทที่มี 
ความหมายอย่างเดียวกันนั่นเทียว เป็นความจริง พระผู้มีพระภาคย่อมทรงขับบุรุษ 
ที่ควรฟิกทั้งหลายไดโดยประการที่เขาทั้งหลายนั่งอยู่โดยบัลลังก์อันเดียว ให้แล่นไปสู่ 
ทิศทั้ง ๘ ได้อย่างไม่ขัดข้อง เพราะเหตุนั่น จึงกล่าวได้ว่า พระผู้มีพ'ระภาคเป็นนาย 
สารถีฟิกบุรุษที่ควรฟิกชั้นยอดเยี่ยม แหละพระสูตรนี้ความว่า ภิกษุทั้งหลาย ช้างที่ 
ควรฟิกอันนายควาญช้างฟิกแล้วย่อมแล่นไปได้เพียงทิศเดียวเท่านั่น ๒ ดังนี้เป็นต้น 
อันนักศึกษาพึงพรรณนาให้พิสดารในอธิการนี้ 

๗. อธิบายบท สดุถา เทวมนุสฺสานํ 

[๑๔๐] พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า สตถา เพราะอรรถว่า เป็นผู้ทรง 
สั่งสอนด้วยประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าและปรม้ตกประโยชน์ทั้งหลายอย่าง 
สมควรกัน อีกประการหนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า สดุถา เพราะ 
อรรถว่า เป็นเหมือนนายกอง พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้นำหมู่ อรรถาธิบายใน 


๑ ดูเทยบ องฺ. จตุกุก. (ไทย) ๒๑/๑๑๑/๑๗๐ 
๑ ดูเทยบ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๓๑๒/๓๗๙ 


10-1996 (0343-0396)8 


360 


1/5/11,2:13^ 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๖๑ 


อธิการนี้นักศึกษาพึงทราบแม้ตามนัยแห่งนิเทศพระบาลีมีอาทิดังนี้ว่า นายกองเกวียน 
ย่อมนำหมู่เกวียนให้ข้ามพ้นกันดารไปไต้ คือพาข้ามพ้นโจรกันดาร สัตว์ร้ายกันดาร 
ทุพภิกขภัยกันดาร และกันดารคืออดนี้า คือพาข้ามพันไปให้บรรลุถึงซึ่งภูมิประเทศ 
อันมีความเกษมฉันใด พระผู้มีพระภาคทรงเป็นนายกองทรงเป็นผู้นำหมู่ ทรงนำหมู่ 
สัตว์ทั้งหลายให้ข้ามกันดารไปได้ คือทรงให้ข้ามชาติกันดาร ๑ ... ฉันนั้น 

บทว่า เทวมนุสฺสานํ แปลว่า ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย คำนี้ตรัสไว้ด้วย 
กำหนดเอาเวไนยสัตว์ขั้นอุกฤษฏ์ และด้วยกำหนดเอาขั้นภัพพบุคคลคือบุคคลผู้ควร 
ตรัสรู้ แต่แท้จริงพระผู้มีพระภาคทรงเป็นศาสดาแม้ของจำพวกสัตว์ติรัจฉานด้วย 
โดยทรงประทานพระอนุสาสนีให้ ฝ่ายข้างสัตว์ติรัจฉานเหล่านั้น ครั้นได้สำเร็จ 
อุปนิสัยสมบัติด้วยการฟังพระธรรมแด , พระผู้มีพระภาคแล้ว เพราะเหตุอุปนิสัยสมบัติ 
นั้นนั้นแล ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งมรรคและผลในอัตภาพที่ ๒ บ้าง ในอัตภาพที่ ๓ บ้าง 
เป็นความจริง เรื่องนี้มีตัวอย่างเช่นม้ณฑูกเทพบุตรเป็นต้น 

เรื่องมัณฑูกเทพบุตร 

ได้ยินมาว่า ครั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดชาวเมือง 
จัมปานครอยู่ ณ ริมฝังสระโบกขรณีชื่อ คัคครา มีกบตัวหนึ่งได้ถือนิมิตในพระสุรเลียง 
ของพระผู้มีพระภาค บังเอิญคนเลี้ยงลูกโคคนหนึ่งเมื่อจรดไม้พลองลง ได้จรดกดเอา 
กบนั้นตรงที่ศีรษะ กบนั้นได้ถึงแก่ความตายลงในขณะนั้นนั้นเทียว แล้วได็ไปบังเกิดอยู่ 
บนวิมานทองสูง ๑๒ โยชน์ในภพดาวดึงส์สวรรค์ แหละม้ณฑูกเทพบุตร'นั้น ซึ่งเป็น 
เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นเห็นตนถูกห้อมล้อมด้วยหมู่นางเทพอัปษรในวิมานทองนั้น 
จึงพิจารณาดูว่า เอ ! แม้เราก็ชื่อว่าได้มาบังเกิด ณ ที่นึ่แล้ว เราได้สร้างกรรมอะไร 
ไว้หนอ มองไม่เห็นกรรมชนิดไหนอย่างอื่น นอกจาก การถือเอานิมิตในพระสูรเสียง 
ของพระผู้มีพระภาค ทันใดนั้น ม้ณฑูกเทพบุตรนั้น จึงได้เหาะมาพร้อมทั้งวิมาน 
กราบนมัสการพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคอยู่ พระผู้มีพระภาคถึงจะทรงทราบ 
อยู่ก็ตรัสถามว่า 


๑ ดูเทยบ ขุ. ม. (ไทย) ๒๙/๑๙๐/๕๓๖-๕๓๗ 


10-1996 (0343-0396)8 


361 


1/5/11,2:13^ 



















๓๖๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ใคร ? รุ่งเรืองด้วยฤทธ ด้วยยศ มีผิวพรรณอันงามยิ่ง 
บันดาลทิศทั้งปวงให้สว่างไสว นมัสการกราบเท้าเราอยู่ 

มัณฑูกเทพบุตรกราบทูลว่า 

ในชาติก่อน ข้าพระองค็ได้เป็นกบ อยู่ในนํ้า มีนํ้าเป็น 
โคจร ขณะข้าพระองค์ฟ้งธรรมของพระพุทธองค์อยู่ คน 
เลี้ยงลูกโคได้ฆ่าแล้ว 

พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมโปรดแก , มัณฑูกเทพบุตรนั้น ธรรมมาภิสมัย 
คือการตรัสรู้ธรรม ได้มีแก่ปาณสัตว์ทั้งหลายถึง ๘๔,๐๐๐ ฝ่ายเทพบุตรดำรงอยู่ใน 
โสดาปัตติผลยิ้มแย้มกลับไป ฉะนี้แล 

๘. อธิบายบท พุทฺโธ 

[๑๔๑] ก็แหละ พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า พุทฺโธ เพราะทรงรู้อะไร ๆ 
ที่ควรรู้ ซึ่งมีอยู่อย่างทั้วถ้วนนั้นเทียว ด้วยอำนาจแห่งวิโมกขันติกญาณ (คือพุทธญาณ 
ทั้งปวง) 

อีกประการหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ทรงพระนามว่า พุทฺโธ แม้เพราะเหตุ 
ทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ คือ เพราะเหตุตรัสรู้สัจจะ ๔ ด้วยพระองค์เองบ้าง เพราะเหตุ 
ยังหมู่สัตว์อื่น ๆ ให้ตรัสรู้สัจจะ ๔ บ้าง 

ก็แหละ เพื่อที่จะให้เข้าใจอรรถาธิบายนี้อย่างแจ่มชัด นักศึกษาพึงทำให้พิสดาร 
ซึ่งนัยที่มาในนิเทส ๑ หรือนัยที่มาในปฏิสัมภิทามรรค ๒ แม้ทั้งหมด ซึ่งเป็นไปอย่างนี้ว่า 
พระผู้มีพระภาคทรงได้พระนามว่า พุทฺโธ เพราะเป็นผู้ตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย พระผู้มี 
พระภาคทรงได้พระนามว่า พุทฺโธ เพราะทรงยังหมู่สัตว่ใหัตรัสรู้สัจจะทั้งหลาย 


๑ ดู เทียบ ชุ. ม. (ไทย) ๒๙/๑๙๒/๕๕๑-๕๕๒ 
๒ ดู เทียบ ชุ. ป. (ไทย) อวด/®๖๒/๒๕๒ 


10-1996 (0343-0396)8 


362 


1/5/11,2:13/ปVI 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๖๓ 


๙. อธิบายบท ภควา 

[๑๔๒] ก็แหละ คำว่า ภควา นี้ เป็นชื่อเรียกพระผู้มีพระภาคนั้น ผู้เป็น 
ครูชั้นประเสริฐโดยพระคุณ เป็นผู้สูงสุดกว่าสัตว์ทั้งปวง ด้วยความคารวะ ด้วยเหตุนั้น 
พระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงได้กล่าวไว้ว่า 

คำว่า ภควา เป็นคำประเสริฐ คำว่า ภควา เป็นคำชั้นสูง 
พระผู้มีพระภาคนั้นทรงเป็นครูและเป็นผู้ควรแก่การคารวะ 
ด้วยเหตุนั้น นักปราชญ์จึงเฉลิมพระนามว่า ภควา 

อีกประการหนึ่ง นามมี ๔ ชนิดคือ อาวัตถิกนาม ๑ ลิงคิกนาม ๑ ณมิดติก- 
น'าม ๑ อธิจจสมุปปันนนาม ๑ อธิบายว่า ชื่อซึ่งตั้งตามที่ต้องการโดยโวหารของ 
ชาวโลกชื่อว่า อธิจจสมุปปันนนาม 

ในนาม ๔ ชนิดนั้น ชื่อมีอาทิอย่างนี้คือ วจฺโฉ โคเด็ก ทมฺโม โคหนุ่ม 
พลิพทฺโท โคเปลี่ยว ชื่อว่า อาวตฺถิกนาม ชื่อมีอาทิอย่างนี้คือ ทณฺฑี พญายม 
ฉตฺตี พระราชา สิขี นกยูง กรี ช้าง ชื่อว่า ลิงฺ คิกนาม ชื่อมีอาทิอย่างนี้คือ 
เตวิชฺโช พระอรหันต์ผู้สำเร็จวิชา ๓ ฉฬภิณฺโณ พระอรหันต์ผู้สำเร็จอภิญญา ๖ 
ชื่อว่า เนมิ ต ดิกนาม ชื่อที่ตั้งขึ้นโดยมิได้มุ่งถึงความหมายแห่งคำ มีอาทิอย่างนี้คือ 
นายสิริวัฑฒกะ นายธนวัฑฒกะ ชื่อว่า อธิจจสมุปปันนนาม 

แหละนามว่า ภค วา นี้ เป็นณมิดดิกนาม พระนางเจ้ามหามายามิได้ทรง 
ขนานถวาย พระเจ้าสุทโธทนมหาราชมิได้ทรงขนานถวาย หมู , พระประยูรญาติ 
๘๔,๐๐๐ มิได้ทรงขนานถวาย เทวดาผู้วิเศษทั้งหลายมีท้าวสักกะและท้าวสันดุสิต 
เป็นต้นก็มิได้ทรงขนานถวาย จริงอยู่ แม้ท่านพระธรรมเสนาบดีก็ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
พระนามว่า ภค วา นี้ เป็นวิโมกขันดิกนาม (นามที่เกิดในที่สุดแห่งอรหัตมรรค) เป็น 
บัญญัติที่สำเร็จประจักษ์แจ้งพร้อมกับการได้พระสัพพัญณุตญาณ ณ โคนโพธิพฤกษ์ 
ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑ 


๑ ดูเทียบ ขุ. ม. (ไทย) ๒๙/๘๔/๒๔๘ 


10-1996 (0343-0396)8 


363 


1/5/11,2:13^ 



















๓๖๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

[๑๔๓] แหละนามว่า ภควา นี้ มีพระคุณเหล่าใดเป็นนิมิต เมื่อจะประกาศ 
พระคุณเหล่านั้น พระสังคีติกาจารย์ทั้งหลายจึงได้ประพันธ์คาถาไว้ ดังนี้ เ- 

พระผู้มีพระภาคนั้น นักปราชญ์ถวายพระนามว่า ภควา 
เพราะทรงเป็นผู้มีโชค (ภดี) เพราะทรงเป็นผู้ส้องเสพ (ภซี) 

เพราะทรงเป็นผู้มีส่วน (ภาดี) เพราะทรงเป็นผู้จำแนก 
(วิภตฺตวา) เพราะได้ทรงทำการหักกิเลสบาปกรรม เพราะ 
ทรงเป็นครู เพราะทรงเป็นผู้มีบุญบารมี (ภาคุยวา) เพราะ 
ทรงเป็นผู้มีพระองค์อันอบรมดีแล้วด้วยญายธรรมทั้งหลาย 
เป็นอันมาก เพราะทรงเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งภพ 

ส่วนอรรถาธิบายแห่งบทนั้น ๆ ในคาถานี้ นักศึกษาพึงทราบตามนัยที่ตรัสไว้ 
ในคัมภีร์นิเทสนั้นเถิด ๑ 

[๑๔๔] แต่ยังมีบัยอื่นอีกดังต่อไป นี้ เ- 

พระผู้มีพระภาค ทรงเป็นผู้มีบุญบารมี ทรงเป็นผู้หัก 
กิเลสบาปธรรม ทรงเป็นผู้ประกอบด้วยโชคทั้งหลาย ทรง 
เป็นผู้จำแนก ทรงเป็นผู้ส้องเสพ ทรงเป็นผู้คายความไปเกิด 
ในภพทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น จึงทรงได้พระนามว่า ภควา 

อธิบายบท ภาคุยวา 

ในบทเหล่านั้นมีอรรถาธิบายดังนี้บักศึกษาพึงทราบว่า แทนที่จะเฉลิมพระนามว่า 
ภาคุยวา เพราะพระผู้มีพระภาคนั้นทรง มี พระบารมีเช่นทานศีลเป็นต้น อันถึงความ 
ยอดยิ่งพร้อมที่จะบันดาลให้บังเกิดโลกิยสุขและโลกุตตรสุขได้ ก็ไปเฉลิมพระนาม 
เสียว่า ภควา ทั้ง นี้ เพราะถือเอาลักษณะแห่งภาษา มี การเติมอักษรใหม่และยักย้าย 
อักษรเป็นต้น หรือเพราะถือเอาลักษณะ ที่ บวกเข้าคัน เช่น ปีโสทร ศัพท์ เป็นต้น 
ตามนัยแห่งคัพทศาสตร์ 


๑ ดูเทยบ ขุ. ม. (ไทย) ๒๙/๘๔/๒๔๘-๒๔๙ 


10-1996 (0343-0396)8 


364 


1/5/11,2:13/ปVI 



















๓๖๕ 


ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 

อธิบายบท ภคฺควา 

อนึ่ง เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคนั้น ได้ทรงหักเสียแล้วซึ่งกิเลสอันเป็นเหตุให้ 
เกิดความกระวนกระวายและความเร่าร้อนจำนวนแสน อย่างสิ้นเชิง อันต่างด้วยโลภะ 
โทสะโมหะและมนสิการอันเคลื่อนคลาด อันต่างด้วยอหิริกะและอโนตตัปปะ โกธะ 
และอุปนาหะ มักขะและปลาสะ อิสสาและมัจฉริยะ มายาและสาเลยยะ ถัมภะและ 
สารัมภะ มานะและอติมานะ มทะและปมาทะ ตัณหาและอวิชชา อันต่างด้วย 
อกุศลมูล ๓ ทุจริต ๓ สังกิเลส ๓ มลทิน ๓ วิสมะ ๓ สญญา ๓ วิตก ๓ 
ปปัญจธรรม ๓ อันต่างด้วยวิปริเยสะ ๔ อาสวะ ๔ คันถะ ๔ โอฆะ ๔ โยคะ ๔ 
อคติ ๔ ตัณหุปปาทะ ๔ อุปาทาน ๔ อันต่างด้วยเจโตขีละ ๕ วินิพันธะ ๕ 
นิวรณ์ ๕ อภินันทนะ ๕ อันต่างด้วยวิวาทมูล ๖ ตัณหากายะ ๖ อันต่างด้วย 
อนุสัย ๗ มิจฉัตตะ ๘ ตัณหามูลกะ ๙ อกุศลกรรมบถ ๑๐ ทิฏฐิ ๖๒ และตัณหา 
วิจริต ๑๐๘ หรือเมื่อว่าโดยสังเขป พระผู้มีพระภาคได้ทรงหักเสียแล้วซึ่งมาร ๕ จำพวก 
คือ กิเลสมาร ๑ ขันธมาร ๑ อภิสังขารมาร ๑ เทวปุตตมาร ๑ มัจจุมาร ๑ 
ดังนั้น แทนที่จะเฉลิมพระนามว่า ภคฺควา เพราะพระผู้มีพระภาคได้ทรงหักเสียซึ่ง 
อันตรายเหล่านั้น ก็ไปเฉลิมพระนามเสียว่า ภควา 

จริงอย่างนั้น ในความขัอนี้ ท่านสังคีติกาจารย์ประพันธ์คาถาไว้ดัง นี้ เ- 

พระผู้มีพระภาคนั้น เป็นผู้ทรงหักราคะ เป็นผู้ทรงหัก 
โทสะ เป็นผู้ทรงหักโมหะ เป็นผู้ทรงหาอาสวะมิได้ บาป 
ธรรมทั้งหลาย พระองค์ทรงหักแล้ว ด้วยเหตุนั้น นักปราชญ์ 
จึงเฉลิมพระนามว่า ภควา ฉะนี้ 

ก็แหละ สมบัติคือพระรูปกาย ของพระผู้มีพ'ระภาค ผู้ทรงไว้ซึ่งพระลักษณะ 
อันเกิดแต่บุญตั้ง ๑๐๐ ชนิดนั้น เป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยพระคุณคือความเป็น 
ผู้ทรงมีบุญบารมี สมบัติคือพระธรรมกาย เป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยพระคุณคือ 
ความเป็นผู้มีโทสะอันหักแล้ว ภาวะที่พระพุทธองค์มีคนชั้นโลก ๆ และคนชั้นปัญญาชน 
ทั้งหลายรู้จักมากก็ดี ภาวะที่พระพุทธองค์อันเหล่าคฤหัสถ์และหมู่บรรพชิตทั้งหลาย 
เข้าถึง และเป็นผู้ทรงสามารถในอันช่วยบำบัดทุกข์กายทุกข์ไจแก'คฤหัสถ์และบรรพชิต 


10-1996 (0343-0396)8 


365 


1/5/11,2:13/ปVI 


















๓๖๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เหล่านั้น ผู้เข้าถึงแล้วก็ดี ความเป็นผู้ทรงมีพระอุปการะแก่เขาเหล่านั้นด้วยอามิสทาน 
และธรรมทานก็ดี ความเป็นผู้ทรงสามารถในอันประกอบเขาเหล่านั้นไว้ด้วย!ลกิยสุข 
และ!ลกุตตรสุขก็ดี ย่อมเป็นอันท่านแสดงแล้วด้วยพระคุณทั้ง ๒ เหมือนอย่างนั้น 

อธิบายบท ภเคหิ ยุตฺโต 

ก็แหละ เพราะเหตุที่ในทาง!สก ศัพท์ว่า ภค ย่อมใช้!ด็ในสภาวธรรม ๖ อย่าง 
คือ อิสริยะ ๑ ธัมมะ ๑ ยสะ ๑ สิริ ๑ กามะ ๑ ปย้ตตะ ๑ เป็นความจริง 
อิสริยะ คือความเป็นใหญ่ในพระหฤทัยของพระองค์ชั้นเยี่ยม หรือพระอิสริยะที่ 
ชาว!สกรับรองกันอันบริบูรณ์ด้วยประการทั้งปวง มีอันบันดาลร่างกายให้ละเอียด 
และบันดาลร่างกายให้เบาเป็นต้นของพระผู้มีพระภาคนั้น มีอยู่ ธัมมะ คือพระธรรม 
ชั้น!ลกุตตระของพระผู้มีพระภาคนั้น มีอยู่ ยสะ คือพระยศอันบริสุทธิ้อย่างยิ่ง 
ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระคุณตามความเป็นจริง อันแผ่คลุมไปทั้ว!สกทั้ง ๓ ของ 
พระผู้มีพระภาคนั้น มีอยู่ สิริ คือพระสิริ!สภาแห่งพระอวัยวะทุกส่วนอันบริบูรณ์ 
ด้วยประการทั้งปวง ซึ่งสามารถให้เกิดความขวนขวายในอันอยากชมพระรูปพระ!ฉม 
และให้เกิดความเลื่อมใสของพระผู้มีพระภาคนั้น มีอยู่ กามะ คือพระประสงค์อันหมาย 
ถึงความบังเกิดแห่งประ!ยชน์ที่ทรงประสงค์ เพราะ'ประ!ยชน 6, ใด ๆ จะเป็นประ!ยชน์ 
ของพระองค์ก็ตาม จะเป็นประ!ยชน์ของผู้อื่นก็ตาม ที่พระองค์ทรงประสงค์แล้ว 
ทรงปรารถนาแล้ว ประ!ยชน์นั้น ๆ ก็เป็นอันสำเร็จสมพระประสงค์ทั้งนั้น และ 
ปยัตตะ คือพระสัมมาวายามะอันเป็นต้นเหตุให้บรรลุถึงซึ่งความเป็นครูของ!สกทั้งปวง 
ของพระผู้มีพระภาคนั้น มีอยู่ ฉะนั้น พระผู้มีพระภาคนั้น แม้เพราะทรงประกอบ 
ด้วยภคธรรม ๖ อย่างนี้ชาว!สกจึงขนานพระนามว่า ภควา !ดยอรรถวิเคราะห์ว่า 
ภคา อสฺส สนฺดิ แปลว่า ผู้มีภคธรรม ๖ อย่าง ฉะนี้ 


อธิบายบท วิภตฺตวา 

อนึ่ง เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้จำแนก อธิบายว่า ทรงเป็นผู้แจก 
ทรงเป็นผู้เปิดเผย ทรงเป็นผู้แสดงซึ่งสรรพธรรม !ดยประเภททั้งหลายมีกุศล 
ประเภทเป็นต้นอย่างหนึ่ง ซึ่งธรรมทั้งหลายมีกุศลธรรมเป็นต้น !ดยเป็นขันธ์ 
อายตนะ ธาตุ สัจจะ อินทรีย์ และปฏิจจสมุปบาทเป็นต้น อย่างหนึ่ง ซึ่งทุกขอริยสัจ 


10-1996 (0343-0396)8 


366 


1/5/11,2:13^ 


















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๖๗ 


เพราะอรรถว่า บีบคั้นอันปัจจัยปรุงแต่ง เร่าร้อนและแปรผัน ซึ่งสมุทยอริยสัจ 
เพราะอรรถว่า ประมวลมา เป็นเหตุประกอบไว้และกางคั้น ซึ่งนิโรธอริยสัจ 
เพราะอรรถว่า เป็นที่สลัดออก สงัด อันปัจจัยมิได้ปรุงแต่งและเป็นอมตะ ซึ่งมิคค- 
อริยสัจ เพราะอรรถว่า นำออก เป็นเหตุ เห็นแจ้งและเป็นอธิบดีอย่างหนึ่ง ฉะนั้น 
แทนที่จะเฉลิมพระนามว่า วิภตฺตวา แต่ไปเฉลิมพระนามเสียว่า ภควา ดังนี้ 

อธิบายบท ภตฺตวา 

ก็แหละ เพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคนั้น ทรงคบ ทรงส้องเสพ ทรงกระทำ 
ให้มากซึ่งทิพพวิหารธรรม พรหมวิหารธรรม และอริยวิหารธรรมทั้งหลาย ๑ ซึ่ง 
กายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก ซึ่งสุญญตวิโมกข์ อัปปณิหิตวิโมกข์ และ 
อนิมิตตวิโมกข์ และทรงคบ ทรงส้องเสพ ทรงกระทำให้มาก ซึ่งอุตต'ริมนุสสธรรม 
อย่างอื่น ๆ ทั้งที่เป็นโลกิยะทั้งที่เป็นโลกุตตระ ฉะนั้น แทนที่จะเฉลิมพระนาม 
พระองค์ว่า ภตฺตวา แต่ไปเฉลิมพระนามเสียว่า ภควา ดังนี้ 

อธิบายบท ภเวสุ วนฺตคมโน 

อนึ่ง เพราะเหตุที่การท่องเที่ยวไปในภพทั้ง ๓ คือตัณหาในภพ ๓ อันพระ 
ผู้มีพระภาคนั้นทรงคายออกแล้ว ฉะนั้น แทนที่จะเฉลิมพระนามพระองค์ว่า ภเวสุ 
วนฺตคมโน แต่ไปเฉลิมเสียว่า ภควา ดังนี้ โดยยกเอา ภ อักษรจากภวศัพท์ เอา 
ค อักษรจากคมนศัพท์ เอา ว อักษรจากวนฺตศัพท์ แล้วทำเป็นทีฆสระ เหมือน 
อย่างในทางโลก แทนที่จะพูดว่า เมหน สฺส ขสฺส มาลา แต่ก็พูดเสียว่า เมขลา 
ฉะนี้ (โดยเอา เม จาก เมหนสฺส เอา ข จาก ขสฺส เอา ลา จากมาลา 
แล้วประสมกันเป็นเมขลา แปลว่า เครื่องประดับที่ลับ, สายรัดเอว) 

องค์ฌาน ๕ เกิด 

[๑๔๕] เมื่อโยคีบุคคลนั้นระลึกถึงพุทธคุณทั้งหลายอยู่เนือง ๆ ว่า พระผู้มีพระ 
ภาคนั้นเป็นพระอรหันต์ เพราะเหตุนี้และเหตุนี้...พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นภควา 
เพราะเหตุนี้และเหตุด้วยประการดังพรรณนามา สมัยนั้น จิตของเธอจะไม่ถูกราคะ 


๑ ทิพพวิหารธรรม ได้แก่รูปาวจรฌาน พรหมวิหารธรรม ได้แก่เมตตาฌานเป็นต้น อริยวิหารธรรม 

ได้แก่ ผลสมาบัติ (ฎีกา) 


10-1996 (0343-0396)8 


367 


1/5/11,2:13/ปVI 



















๓๖๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


รบกวน จะไม , ถูกโทสะรบกวน จะไม , ถูกโมหะรบกวน สมัยนั้น จิตของเธอย่อมจะปรารภ 
ตรงดิ่งถึงพระตถาคตเจ้า ๑ 

เมื่อโยคีบุคคลนั้น มีจิตตรงเพราะมุ่งหน้าต่อพระกัมมัฏฐาน มีนิวรณ์อันข่ม 
ไว้แล้ว เพราะไม่มีราคะเป็นต้นรบกวนอย่างนี้แล้ว วิตก และ วิจาร อันโน้มเอียง 
ไปในพระพุทธคุณย่อมดำเนินไป ด้วยประการฉะนี้ เมื่อโยคีบุคคลตริตรึกและพิจารณา 
ถึงพระพุทธคุณอยู่ ปีติ ย่อมเกิดขึ้น เมื่อโยคีบุคคลมีใจประกอบด้วยปีติ ความ 
กระวนกระวายกายและใจย่อมสงบลงด้วยความสงบอันมีปีติเป็นปทัฏฐาน เมื่อโยคี 
บุคคลมีความกระวนกระวายสงบแล้ว ความสุข ทั้งทางกายทั้งทางใจย่อมเกิดขึ้น 
เมื่อโยคีบุคคลมีความสุข จิตที่มีพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ย่อมเป็น สมาธิ องค์ฌาน 
ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันโดยลำดับ ด้วยประการฉะนี้ 

กัมมัฏฐานนี้สำเร็จเพียงอุปจารฌาน 

ก็แหละ เพราะเหตุที่พระพุทธคุณทั้งหลายเป็นสภาวธรรมที่ลั้าลึกอย่างหนึ่ง 
เพราะเหตุที่โยคีบุคคลน้อมจิตไปในอันระลึกถึงพระคุณอย่างนานาประการอย่างหนึ่ง 
ฌานจึงไม่ขึ้นถึงขั้น อัปปนา ถึงเพียงขั้น อุปจาระ เท่านั้นเอง 

ฌานนี้นั้นถึงซึ่งอันนับได้ว่า พุทธานุสสติฌาน เพราะเหตุที่บังเกิดขึ้นด้วย 
อำนาจแห่งการระลึกถึงพระพุทธคุณนั้นแล 

อานิสงส์การเจริญพุทธานุสสติกัมมัฏฐาน 

ก็แหละ ภิกษุผู้ประกอบเนือง ๆ ซึ่งพุทธานุสสติกัมมัฏฐานนี้ ย่อมเป็นผู้มีค , วาม 
เคารพ มีความยำเกรงในพระศาสดา ย่อมบรรลุถึงซึ่งความไพบูลย์ด้วยศรัทธา 
ความไพบูลย์ด้วยสติ ความไพบูลย์ด้วยปัญญา และความไพบูลย์ด้วยบุญ เป็นผู้ 
มากไปด้วยปีติ และปราโมทย์ เป็นผู้กำจัดเสียได้ซึ่งโทษภัยอันน่ากลัว เป็นผู้สามารถ 
อดกลั้นได้ต่อทุกขเวทนา ย่อมได้ความมั่นใจว่าอยู่ร่วมกับพระศาสดา แม้สรีระร่าง 
ของภิกษุนั้นอันพุทธานุสสติครอบครองแล้ว ย่อมกลายเป็นสิ่งที่ควรแก่การบูชา 


๑ ดูเทียบ อง.. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๑, อง.. เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/6)(5)/(ริอั(สิ)(5) 


10-1996 (0343-0396)8 


368 


1/5/11,2:13/ปVI 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๖๙ 


เป็นเสมือนเรือนพระเจดียสถานฉะนั้น จิตของภิกษุนั้นย่อมน้อมไปในพุทธภูมิ 
แหละถึงคราวที่ประจวบเข้ากับสิ่งที่จะพึงล่วงละเมิด หิริและโอตตัปปะย่อมจะปรากฏ 
แก่ภิกษุนั้น เป็นเสมือนเห็นพระศาสดาอยู่ต่อหน้าฉะนั้น อนึ่ง ภิกษุผู้ประกอบ 
เนือง ๆ ซึ่งพุทธานุสสติกัมมัฏฐานนั้น เมื่อยังไม , ได้แทงตลอดคุณวิเศษยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
(ในชาตินี้) ก็จะเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า 

เพราะเหตุฉะนั้นแล โยคาวจรบุคคลผู้มีปัญญาดี พึง 
บำเพ็ญความไม่ประมาทในพุทธานุสสติภาวนา ซึ่งมี 
อานุภาพอันยิ่งใหญ่ดังพรรณนามานี้ ในกาลทุกเมื่อ เทอญ 

กถามุขพิสดารในพุทธานุสสติกัมมัฏฐานประการแรก ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๒. ธัมมานุสสติกลา 

วิธีเจริญธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน 


[๑๔๖] แม้อันโยคีบุคคลผู้ปรารถนาเพื่อที่จะเจริญธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน 
ไปอยู่ในที่ลับหลีกเร้นอยู่ ณ เสนาสนะอันสมควร พึงระลึกถึงเนือง ๆ ซึ่งคุณทั้งหลาย 
ของปริยัติธรรมและโลกุตตรธรรม ๙ อย่างนี้ว่า 


๑. สุวากขาโต ภควตา ธมโม 
๒. สนฺทิฏฺฐิโก 
6า. อกาลโก 
๔. เอหิปสุสิโก 
๕. โอปนยิโก 

๖. ปจฺจตุต 0 เวทิตพฺโพ วิญญหิ ๑ 


พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว 
พระธรรมอันผู้!ด้บรรลุจะพึงเห็นเอง 
พระธรรมให้ผลไม่ประกอบด้วยกาล 
พระธรรมเป็นสิ่งที่ควรเชิญให้มาดู 
พระธรรมเป็นสิ่งที่น้อมเข้ามาในใจได้ 
พระธรรมอันวิญญชนทั้งหลาย 
จะพึงรู้เฉพาะตน 


๑ ดูเทียบ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๒ 


10-1996 (0343-0396)8 


369 


1/5/11,2:13/ปVI 



















๓๗๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๑. อธิบายบท สุ วากขาโต 

[๑๔๗] ก็แหละ ในบท สุวากขาโต นี้ แม้ปริยัติธรรมก็ถึงอันสงเคราะห์ 
เอาด้วย ในบทอื่น ๆ นอกนี้ สงเคราะห์เอาเฉพาะโลกุตตรธรรม 

ปริยัติธรรมเป็นสวากขาตธรรม 

ในธรรม ๒ ประเภทนั้น ปริยัติธรรมประการแรก ชื่อว่า อันพระผู้มีพระภาค 
ตรัสไว้ดีแล้ว เพราะมีความงามในเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด และเพราะประกาศ 
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ้บริบูรณ์สิ้นเชิง 

ความงาม ๓ ของปริยัติธรรม 

จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระพุทธพจน์อันใดแม้เพียงพระคาถาอันเดียว 
พระพุทธพจน์นั้น ชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นด้วยบาทต้น ชื่อว่ามีความงามใน 
ท่ามกลางด้วยบาทที่ ๒ และที่ ๓ ชื่อว่ามีความงามในที่สุดด้วยบาทหลัง เพราะ 
พระธรรมมีความงามรอบตัว 

พระสูตรที่มีอนุสนธิอันเดียว มีความงามในเบื้องต้นด้วยคำนิทาน มีความงาม 
ในที่สุดด้วยคำนิคมน์ มีความงามในท่ามกลางด้วยคำที่เหลือ 

พระสูตรที่มีอนุสนธิมากหลาย มีความงามในเบื้องต้นด้วยอนุสนธิแรก มีความ 
งามในที่สุดด้วยอนุสนธิหลัง มีความงามในทำมกลางด้วยอนุสนธิที่เหลือ 

อีกประการหนึ่ง พระสูตรที่มีอนุสนธิมากหลายนั้น ชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้น 
เพราะมีทั้งคำนิทาน มีทั้งคำอุบัติเหตุ ชื่อว่ามีความงามในท่ามกลาง เพราะมีเนื้อความไม่ 
วิปริตผิดเพี้ยนไป และเพราะประกอบด้วยเหตุและอุทาหรณ์โดยสมควรแก่เวไนยนิกร 
ทั้งหลายและชื่อว่ามีความงามในที่สุด เพราะคำนิคมน์อันให้เกิดความได้ศรัทธาแก่ผู้ 
ฟังทั้งหลาย 

คาสนธรรมแม้ทั้งสิ้น มีความงามในเบื้องต้นด้วยศีลอันเป็นเหตุของตน มีความ 
งามในท่ามกลางด้วยสมถะ วิปัสสนา มรรค และผลทั้งหลาย มีความงามในที่สุด 
ด้วยนิพพาน 


10-1996 (0343-0396)8 


370 


1/5/11,2:14/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๗๑ 


อีกประการหนึ่ง คาสนธรรมทั้งสิ้น มีความงามในเบื้องต้นด้วยศีลและสมาธิ 
มีความงามในท่ามกลางด้วยวิปัสสนาและมรรค ๔ มีความงามในที่สุดด้วยผล ๔ 
และนิพพาน 

อีกประการหนึ่ง คาสนธรรมทั้งสิ้น ชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นเพราะพระพุทธเจ้า 
เป็นผู้;รู้ดี ชื่อว่ามีความงามในท่ามกลางเพราะพระธรรมเป็นธรรมดี ชื่อว่ามีความงาม 
ในที่สุดเพราะพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี 

อีกประการหนึ่ง คาสนธรรมทั้งสิ้น ชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้นด้วยอภิสัมโพธิ 
ที่สาธุชนฟังคาสนธรรมนั้นแล้วปฏิบัติเพื่อประโยชน์ด้วยประการนั้นจะพึงบรรลุได้ ชื่อว่า 
มีความงามในท่ามกลางด้วยปัจเจกโพธิ ชื่อว่ามีความงามในที่สุดด้วยสาวกโพธิ 

ก็แหละ คาสนธรรมนั้น ขณะฟังย่อมนำความงามมาแม้ด้วยการฟังนั้นเทียว 
โดยการข่มเสียซึ่งนิวรณ์ เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่ามีความงามในเบื้องต้น ขณะปฏิบัติ 
ก็นำความงามมาแม้ด้วยข้อปฏิบัติ โดยนำมาซึ่งความสุขอันเกิดแต่สมถะและ 
วิปัสสนา เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความงามในท่ามกลาง และขณะปฏิบัติแล้วด้วย 
ประการนั้น เมื่อผลแห่งปฏิบัติสำเร็จแล้ว ย่อมนำความงามมาแม้ด้วยผลแห่งการ 
ปฏิบัติ โดยนำมาซึ่งความเป็นผู้คงเส้นคงวา เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ามีความงามในที่สุด 

พระธรรม ชื่อว่าอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว เพราะมีความงามในเบื้องต้น 
ท่ามกลางและที่สุด ดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ 

อธิบาย พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะ 

อนึ่ง พระผู้มีพ'ระภาค , นั้น เมื่อทรงแสดงธรรม ย่อมทรงประกาศคือทรงแสดง 
ซึ่งคาสนพรหมจรรย์และมรรคพรหมจรรย์อันใด โดยนัยต่าง ๆ พรหมจรรย์อันนั้น ชื่อ 
ว่าพร้อมทั้งอรรถะด้วยอรรถสมบัติตามสมควร ชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะด้วยพยัญชน 
สมบัติตามสมควร 

ชื่อว่าพร้อมทั้งอรรถะเพราะประกอบด้วยอรรถบท คือ สงกาสน แสดงความ 
โดยย่อ ๑ ปกาสน แสดงความเบื้องต้น ๑ วิวรณ การไขความ ๑ วิภซน การจำแนก 
ความ ๑ ลุตฺ ตานีกรณ การทำความให้ตื้น ๑ ปณณตฺติ การแต่งความ ๑ ชื่อว่า 


10-1996 (0343-0396)8 


371 


1/5/11,2:14/ปVI 


















๓๗๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

พร้อมทั้งพยัญชนะ เพราะถึงพร้อมด้วย อักขระ ตัวหนังสือ ๑ บท คำประกอบ 
วิภัติ ๑ พยัญชนะ คำที่เป็นพากย์ ๑ อาการ คำแบ่งพากย์ออกไป ๑ นิรุตติ 
วิเคราะห์ศัพท์ ๑ นิทเทส อธิบายให้พิสดาร ๑ 

ชื่อว่าพร้อมทั้งอรรถะ ด้วยความเป็นธรรมลึกซึ้งแห่งเนื้อความและความเป็น 
ธรรมลึกซึ้งแห่งการแทงตลอด ชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะ ด้วยความเป็นธรรมลึกซึ้งโดย 
ธรรมและความเป็นธรรมลึกซึ้งโดยเทศนา 

ชื่อว่าพร้อมทั้งอรรถะ โดยเป็นวิสัยแห่งอัตถปฏิสัมภิทาและปฏิภาณปฏิสัมภิทา 
ชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะ โดยเป็นวิสัยแห่งธัมมปฏิสัมภิทาและนิรุตติปฏิสัมภิทา 

ชื่อว่าพร้อมทั้งอรรถะ เพราะว่าทำให้คนชั้นปัญญาชนเลื่อมใส โดยเป็นสิ่งอัน 
บัณฑิตพึงรู้แจ้งได้ ชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะ เพราะว่าทำให้ชั้นโลก ๆ เลื่อมใส โดย 
เป็นสิ่งที่น่าเชื่อ 

ชื่อว่าพร้อมทั้งอรรถะ โดยมีอธิบายอันลึกซึ้ง ชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะ โดย 
มีบทตื้น 


อธิบาย บริสุทธบริบูรณ์สิ้นเชิง 

ชื่อว่า บริบูรณ์สิ้นเชิง โดยเป็นธรรมมีความบริบูรณ์อย่างสิ้นเชิง เพราะไม่มี 
สิ่งที่จะพึงนำเข้าไปเพิ่มเติม ชื่อว่า บริสุทธ โดยเป็นธรรมที่ปราศจากโทษ เพราะ 
ไม่มีสิ่งที่จะพึงนำออก 


อรรถาธิบายอีกนัยหนึ่ง 

อีกประการหนึ่ง พรหมจรรย์ ชื่อว่าพร้อมทั้งอรรถะ เพราะให้คนฉลาดใน 
อธิคม คือนิพพานด้วยการปฏิบัติ ชื่อว่าพร้อมทั้งพยัญชนะ เพราะให้ฉลาดใน 
อาคมคือปริยัติด้วยการเล่าเรียน ชื่อว่าบริบูรณ์สิ้นเชิง เพราะประกอบด้วยธรรม 
ขันธ์ ๕ กองมีศึลขันธ์เป็นต้น ชื่อ'ว่าบริลุทธิ้ เพราะไม่มีอุปกิเลส เพราะเป็นไปเพื่อ 
สลัดออก และเพราะไม่มุ่งโลกามิส 


10-1996 (0343-0396)8 


372 


1/5/11,2:14/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๗๓ 


ปริยัติธรรมชื่อว่าเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสดีแล้ว เพราะประกาศ 
พรหมจรรย์ พร้อมทั้งอรรถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ้บริบูรณ์สิ้นเชิง ดังพรรณนา 
มาด้วยประการฉะนี้ 

ปริยัติธรรมเป็นสวากขาตธรรมอีกนัยหนึ่ง 

อีกนัยหนึ่ง ปริยัติธรรม ชื่อว่าอันพระมีผู้พระภาคตรัสไว้ด้วยดีแล้ว เพราะไม่มี 
ข้อความอันวิปัลลาสคลาดเคลื่อน เพราะฉะนั้น ปริยัติธรรมนั้น จึงชื่อว่าอันพระผู้มี 
พระภาคตรัสดีแล้ว 

เป็นความจริงเช่นนั้น ข้อความของธรรมของอัญญเดียรถีย์ทั้งหลาย ยังถึง 
ความวิปัลลาสคลาดเคลื่อนอยู่ เพราะว่าธรรมทั้งหลายที่เขากล่าวว่าเป็นอันตรายก็ 
ไม่เป็นอันตรายจริง ธรรมทั้งหลายที่เขากล่าวว่าเป็นเครื่องนำออก ก็ไม่เป็นเครื่อง 
นำออกจริง ด้วยเหตุนั้นอัญญเดียร์ถีย์เหล่านั้น จึงชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมอันกล่าวไว่ไม่ 
ดีโดยแท้ 

ข้อความของธรรมของพระผู้มีพระภาค มิได้ถึงความวิปัลลาสคลาดเคลื่อน 
เหมือนอย่างนั้น เพราะว่าธรรมทั้งหลายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ธรรมเหล่านี้ 
เป็นอันตรายิกธรรม ธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องนำออก เช่นนี้แล้ว ก็มิได้เกินเลยจาก 
ความเป็นอย่างนั้นไปได้ 

ปริยัติธรรมประการแรกเป็นสวากขาตธรรม ดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ 

โลกุตตรธรรมเป็นสวากขาตธรรม 

ก็แหละ โลกุตตรธรรม ชื่อว่าเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไวัดีแล้ว เพราะ 
พระองค์ตรัสข้อปฏิบัติอันสมควรแก , นิพพาน และตรัสนิพพานอันสมควรแก , ข้อ 
ปฏิบัติ สมดังที่ท้าวสักกเทวราชกล่าวไว้ว่า ก็แหละ ข้อปฏิบัติอันส่งให้ถึงนิพพานอัน 
พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นได้ทรงบัญญัติไวัดีแล้วแก , หมู , พระสาวกทั้งหลาย นิพพาน 
กับข้อปฏิบัติย่อมเข้ากันได้ นั้า'ในแม่นาคงคาย่อมเข้ากัน'ได้ ย่อมเสมอเหมือนกับนั้า 


10-1996 (0343-0396)8 


373 


1/5/11,2:14/ปVI 


















๓๗๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ในแม่นายมุนา แม้ฉันใด ข้อปฏิบัติอันส่งให้ถึงนิพพาน อันพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 
ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแก่หมู่พระสาวกทั้งหลาย นิพพานกับข้อปฏิบัติย่อมเข้ากันได้ 
เหมือนอย่างนั้นนั้นเทียว ๑ 

อนึ่ง อริยมรรค อันเป็นข้อปฏิบัติสายกลาง ไม่ไปใกล้ขอบทางทั้ง ๒ นั้นแล 
ชื่อว่าเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว เพราะพระองค์ตรัสว่า เป็นข้อปฏิบัติ 
สายกลาง สามัญผลทั้งหลาย ซึ่งมีกิเลสสงบแล้วนั้นแล ชื่อว่าเป็นธรรมอันพระผู้มี 
พระภาคตรัสไว้ดีแล้ว เพราะพระองค์ตรัสว่า เป็นธรรมมีกิเลสสงบแล้ว นิพพาน 
อันมีภาวะเที่ยงไม , ตาย เป็นที่ต้าน และเป็นที่หลบลี้หนีทุกข์เป็นต้นนั้นแล ชื่อว่าเป็น 
ธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว เพราะพระองคํใด้ตรัสไวโดยความมีสภาวะอัน 
เที่ยงแท้เป็นต้น 

แม้โลกุตตรธรรม ก็ชื่อว่าเป็นสวากขาตธรรม ดังพรรณนามาด้วยประการฉะนี้ 

๒. อธิบายบท สนฺทิฏฺธิโก 

[๑๔๘] ก็แหละ ในบทว่า สนฺทิฏฺริโก มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ เ- 

ประการแรก อริยมรรค อันพระอริยบุคคลผู้กำลังกระทำกิเลสทั้งหลายมีราคะ 
เป็นต้นไม่ให้มีในสันดานของตน พึงเห็นเอง เพราะฉะนั้น อริยมรรคนั้น จึงชื่อว่า 
เป็นธรรมอันพระอริยบุคคลพึงเห็นเอง สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า พราหมณ์ 
บุคคลผู้กำหนัดแล้ว ถูกราคะครอบงำแล้ว มีจิตอันราคะครอบครองแล้ว ย่อมคิด 
เพื่อเบียดเบียนตนบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้าง ย่อมคิดเพื่อเบียดเบียนตน 
และเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นทั้ง ๒ ฝ่ายบ้าง เขาย่อมได้เสวยทุกข 6 โทมนัสทางใจ แต่เมื่อ 
ราคะอันเขาละได้แล้ว เขาย่อมไม , คิดเพื่อเบียดเบียนตนเลย ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียน 
ผู้อื่นเลย ย่อมไม่คิดเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นทั้ง ๒ ฝ่าย เขาย่อมไม , ได้เสวยทุกข์ 
โทมนัสทางใจ พราหมณ์ พระธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเอง แม้ด้วย 
ประการฉะนี้แล ๒ 


๑ ดูเทียบ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๒๙๖/๒๓๐ 
๒ ดูเทียบ องฺ.ดิก. (ไทย) ๒๐/๕๔/๒๑๖ 


10-1996 (0343-0396)8 


374 


1/5/11,2:14 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๗๕ 


อีกประการหนึ่ง โลกุตตรธรรมทั้ง ๙ ประการ อันพระอริยบุคคลใด ๆ ได้บรรลุ 
แล้ว พระอริยบุคคลนั้น ๆ จะพึงเห็นเองด้วยปัจจเวกขณญาณ โดยยกเลิกซึ่งภาวะที่ 
จะพึงถึงด้วยการเชื่อผู้อื่นเสียได้ เพราะฉะนั้น โลกุตตรธรรม ๙ นั้น จึงชื่อว่าเป็น 
ธรรมอันผู้บรรลุจะพึงเห็นเอง 

อีกนัยหนึ่ง ทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญ ชื่อว่า สนฺทิฏฺริ โลกุตตรธรรม 
ย่อมชนะกิเลสด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า สนฺทิฏฺริโก 
ชนะกิเลสด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญ เป็นความจริงอย่างนั้น ในบรรดา 
ไสกุดดรธรรมนั้น อริยมรรค ย่อมชนะกิเลสทั้งหลาย ด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้า 
สรรเสริญซึ่งประกอบกับตน อริยผล ย่อมชนะกิเลสทั้งหลาย ด้วยทฤษฎี อันพระอริยเจ้า 
สรรเสริญซึ่งเป็นเหตุของตน นิพพาน ย่อมชนะกิเลสทั้งหลาย ด้วยทฤษฎีอันพระ 
อริยเจ้าสรรเสริญซึ่งเป็นวิสัยของตน เพราะเหตุนั้น ไสกุดดรธรรมทั้ง ๙ ประการ 
ย่อมชนะด้วยทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญ ดังนั้น จึงเรียกว่า สนฺทิฏฺริโก ผู้ชนะด้วย 
ทฤษฎีอันพระอริยเจ้าสรรเสริญ เหมือนอย่างบุคคลชนะด้วยรถ เขาเรียกว่า รถิโก ผู้ชนะ 
ด้วยรถ ฉะนั้น 

อีกนัยหนึ่ง ความเห็นเรียกว่า ทิฏฺซี ทิฏฺซิ ศัพท์นั้นแหละได้รูปเป็น สนฺทิฏซิ 
แปลว่าความเห็น ธรรมใดย่อมควรซึ่งการเห็น ธรรมนั้นชื่อว่า สนฺทิฏฺธิโก ควรซึ่ง 
การเห็น จริงอยู่ โลกุตตรธรรมที่โยคีบุคคลเห็นด้วยสามารถการรู้โดยภาวนา และ 
ด้วยสามารถการรูโดยการกระทำให้แจ้งเท่านั้น จึงจะห้ามวัฏฏภัยได้ เพราะเหตุนั้น 
โลกุตตรธรรมย่อมควรซึ่งการเห็น ดังนั้น จึงชื่อว่า สนฺทิ ฏฺริ โก ควรซึ่งการเห็น 
เหมือนบุคคลควรซึ่งผ้า เขาเรียกว่า วตุถ โก ผู้ควรซึ่งผ้า ฉะนั้น 

๓. อธิบายบท อกาลิโก 

[๑๔๙] พระธรรมนั้นไม , มีกาล หมายถึงให้ผลของตน ฉะนั้นจึงชื่อว่า อกาโล 
อกาโลนั้นแหละได้รูปเป็น อกาลิโก อธิบายว่า พระธรรมนั้นรอกาลอันต่างออกไป 
เป็น ๔ วันและ ๗ วันเป็นต้นให้สิ้นสุดไปแล้วจึงให้ผล ก็หามิได้ แต่ให้ผลต่อลำดับจาก 
ที่ตนเกิดเลยทีเดียว 


10-1996 (0343-0396)8 


375 


1/5/11,2:14/ปVI 


















๓๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อีกประการหนึ่ง ธรรมนั้นมีกาลไกลที่จะมาถึงในอันให้ผลของตน ฉะนั้นจึง 
ชื่อว่า กาลีโก มีกาลไกล ธรรมนั้นได้แก่ธรรมประเภทไหน ? ได้แก่กุศลธรรมชั้น 
โลกิยะ ส่วนธรรมชั้นโลกุตตระนี้ ไม่เป็นกาลีโก เพราะมีผลติดต่อกัน ฉะนั้นจึงชื่อว่า 
อกาลีโกไม่มีกาลไกลในอันให้ผล บทว่า อกาลีโก นี้ท่านจำกัดเอาเฉพาะอริยมรรค 
เท่านั้น 


๔. อธิบายบท เอหิปสฺสิโก 

[๑๕๐] พระธรรมย่อมควรแก , วิธีที่เชิญให้มาดู อันเป็นไปทำนองนี้ว่า เชิญท่าน 
มาดูพระธรรมนี้ 

ถาม - ก็เพราะเหตุไรหรือ พระธรรมนั้นจึงควรด้วยวิธีนั้น ? 

ตอบ - เพราะพระธรรมนั้นเป็นสภาพที่มีอยู , จริงอย่างหนึ่ง เพราะพระธรรมนั้น 
เป็นสภาพที่บริสุทธึ้อย่างหนึ่ง 

อธิบายว่า เมื่อมีกำมือเปล่า ถึงแม้ว่าใคร ๆ กล้าพูดได้ว่า เงินหรือทองคำ 
มีอยู่ แต่ก็ไม , กล้าที่จะเชิญให้มาดูว่า ท่านจงมาดูเงินหรือทองคำนี้ เพราะเหตุไร ? 
เพราะเงินหรือทองคำนั้นไม่มีอยู่จริง อนึ่ง คูถหรือมูตรแม้เป็นของมีอยู่จริง ใคร ๆ 
ก็ไม่กล้าจะเชิญผู้อื่นให้มาดูว่า ท่านจงมาดูคูถหรือมูตรนี้เพื่อความร่าเริงใจ โดย 
ประกาศถึงสภาพอันเป็นที่น่าฟูใจ แต่ย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องปกปิดเสียด้วยหญ้า 
หรือใบไม้ทั้งหลายโดยแท้แล เพราะเหตุไรเล่า ? เพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่สะอาด 

ส่วนว่าโลกุตตรธรรมทั้ง ๙ ประการนี้ ชื่อว่าเป็นของมีอยู่โดยสภาวะจริง ๆ 
ชื่อว่าเป็นสภาพบริสุทธี้ เหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญบนอากาศที่ปราศจากเมฆ และ 
เหมือนชาติแก้วมณีที่วางไว้บนผ้ากัมพลเหลือง ด้วยเหตุนั้น โลกุตตรธรรมย่อมควร 
แก , วิธีที่จะเชิญให้มาดูเพราะเป็นสภาพที่มีอยู่จริงอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสภาพที่บริสุทธิ้ 
อย่างหนึ่ง ฉะนั้นจึงชื่อว่า เอ หิปสฺ สิโก ควรแก่วิธีที่จะเชิญให้มาดู 


10-1996 (0343-0396)8 


376 


1/5/11,2:14/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๗๗ 


๕. อธิบายบท โอปนยโก 

[๑๕๑] พระธรรมอันผู้ปฏิบัติพึงน้อมเข้ามาได้ ดังนั้นจึงชื่อว่า โอปนยิโก ก็แหละ 
ในบทนี้ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ เ- 

การน้อมเข้ามา ชื่อว่า อุปนยะ พระธรรมย่อมควรแก่อุปนยะคือการน้อมเข้ามา 
ในจิตของตนด้วยอำนาจภาวนา เพราะแม้ถึงผืนผ้าหรือศีรษะถูกไฟไหม้ก็เพ่งดูได้เฉย 
ฉะนั้นจึงชื่อว่า อุปนยิโก บทว่า อุปนยิโก นั้นเองได้รูปเป็น โอปนยิโก คำอธิบาย 
นี้ย่อมสมควรในโลกุตตรธรรมที่เป็นสังขตะ (คือมรรคผล) ส่วนในโลกุตตรธรรมที่ 
เป็นอสังขตะ (คือนิพพาน) พระธรรมย่อมควรซึ่งอันน้อมเข้ามาด้วยจิตของตน ฉะนั้น 
จึงชื่อว่า โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามาด้วยจิต อธิบายว่า สมควรถูกต้องด้วยการทำ 
ให้แจ้ง 

อีกนัยหนึ่ง พระธรรมคือ อริยมรรค ชื่อว่า อุปเนยโย เพราะอรรถว่า เป็น 
สภาวะนำเข้าไปสู่นิพพาน พระธรรมคือ ผล และ นิพพาน ชื่อว่า อุปเนยโย 
เพราะอรรถว่า อันผู้ปฏิบัติจะพึงนำเข้าไปสู่ภาวะที่จะพึงทำให้แจ้ง บทว่า อุปเนยโย 
นั้นเองได้รูปเป็น โอปนยิโก หมายความว่า นำเข้าไปสู่นิพพาน หรือ อันผู้ปฏิบัติ 
จะพึงนำไปสู่ภาวะที่จะพึงทำให้แจ้ง 


๖. อธิบายบท ปจฺจตุต 0 เวทิตพฺโพ วิฌฺฌูหิ 

[๑๕๒] คำว่า พระธรรมอันริญญซนทั้งหลายจะพึงรู้เฉพาะตน ความว่า 
โลกุตตรธรรมนั้น อันวิญณูชนทั้งหลายแม้ทุก ๆ อันดับมีชนชั้นอุคฆฏิตัญญบุคคล 
เป็นต้น จะพึงรู!ด้ที่ตนเองว่า มรรคเราได้เจริญแล้ว ผลเราได้บรรลุแล้ว นิโรธเราได้ 
ทำให้แจ้งแล้ว ฉะนี้จริงอยู่ กิเลสทั้งหลายของลัทธิวิหาริก จะละได้ด้วยมรรคที่ 
พระอุปัชฌายะเจริญแล้ว หาได้ไม , ลัทธิวิหาริกนั้นจะอยู่เป็นผาสุกด้วยผลสมาบัติ 
ของพระอุปัชฌายะนั้น ก็หาไม่ ลัทธิวิหาริกจะกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานที่พระ 
อุปัชฌายะนั้นทำให้แจ้งแล้ว ก็หาไม่ เพราะเหตุฉะนั้น โลลุตตรธรรมนี้ อันวิญญชน 
ทั้งหลายจะพึงเห็นได้เหมือนเห็นอาภรณ์บนศีรษะของคนอื่น หาได้ไม่ แต่อันวิญณูชน 
ทั้งหลายจะพึงเห็นได้ที่จิตของตนเท่านั้น อธิบายว่า อันวิญญชนทั้งหลายจะพึงเสวย 
แต่อย่างไรก็ตาม โลกุตตรธรรมนี้เป็นสิ่งที่มิใช่วิสัยของพวกพาลชนเลยอย่างแน่แท้ 


10-1996 (0343-0396)8 


377 


1/5/11,2:14 


















๓๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อีกประการหนึ่ง พระธรรมนี้เป็น สวากขาตธรรม คือธรรมอันพระผู้มีพระภาค 
ตรัสไว้ดีแล้ว เพราะเหตุไร ? เพราะเป็นธรรม อันผู้บรรลุถึงจะพึงเห็นเอง พระธรรม 
เป็น สนฺทิฏฺซีโก คืออันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเอง เพราะเหตุไร ? เพราะเป็น ธรรมไม่มี 
กาลในอันให้ผล พระธรรมเป็น อกาลิโก คือไม่มีกาลในอันให้ผล เพราะเหตุไร ? 
เพราะเป็นธรรมที่ควรเชิญมาดู และพระธรรมใดเป็น เอหิปสฺ สิ โก ควรเชิญให้มาดู 
พระธรรมนั้นย่อมเป็น โอปนยิโก ควรน้อมเข้ามาในใจ ฉะนี้ 

องค์ฌาน ๕ เกิด 

[๑๕๓] เมื่อโยคีบุคคลระลึกถึงพระธรรมคุณทั้งหลาย อันต่างด้วยบท มีบทว่า 
พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคตรัสไวัดีแล้วเป็นต้น อย่างนี้บ่อย ๆ ในสมัยนั้น จิตของ 
เธอก็จะไม่ถูกราคะรบกวน จะไม่ถูกโทสะรบกวน จะไม่ถูกโมหะรบกวน สมัยนั้น จิตของ 
เธอย่อมจะปรารภตรงดิ่งถึงพระธรรม ๑ ด้วยประการฉะนี้องค์ฌานทั้งหลายย่อมบังเกิด 
ขึ้นแก่เธอผู้ข่มนิวรณ์ได้แล้วในขณะเดียวกัน โดยนัยก่อนนั้นเทียว 

ก็แหละ เพราะพระธรรมคุณทั้งหลายเป็นสภาพที่ลึกซึ้งอย่างหนึ่ง เพราะโยคี 
บุคคลน้อมจิตไปในอันระลึกถึงซึ่งพระคุณมีประการต่าง ๆ อย่างหนึ่ง ฌานจึงไม่ขึ้นถึง 
ขั้นอัปปนา ขึ้นถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้น ฌานนี้นั้นถึงซึ่งอันนับว่า ธัมมานุสสติฌาน 
เพราะเหตุที่บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจการระลึกถึงคุณของพระธรรมนั้นแล 

อานิสงส์การเจริญธัมมานุสสสติกัมมัฏฐาน 

ก็แหละ ภิกษุผู้ประกอบอยู่เนือง ๆ ซึ่งธมม'านุสสติกัมมัฏฐานนี้ ย่อมเป็นผู้ 
มีความเคารพ มีความยำเกรงในพระบรมศาสดา โดยที่ได้มองเห็นคุณของพระธรรม 
อย่างนี้ คือในกาลเป็นส่วนอดีต เรามิได้เห็นพระบรมศาสดาผู้ทรงแสดงธรรมอันควร 
น้อมเข้ามาในใจได้อย่างนี้ ผู้ทรงประกอบแม้ด้วยองค์คุณเช่นนี้มาเลย ถึงในปัจจุบันนี้ 
เราก็มิได้เห็นเหมือนกันเว้นเสียจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ฉะนี้ เป็นผู้เคารพ 
และยำเกรงในพระธรรม ย่อมบรรลุถึงซึ่งความไพบูลย์ด้วยศรัทธาเป็นต้น เป็นผู้ 


๑ ดูเทียบ องฺ. ฉก.ก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๒ 


10-1996 (0343-0396)8 


378 


1/5/11,2:14/ปVI 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๗๙ 


มากล้นไปด้วยปีติและปราโมทย์ หักห้ามเสียได้ซึ่งโทษภัยอันน่ากลัว เป็นผู้สามารถ 
อดกลั้นได้ต่อทุกขเวทนา ย่อมได้ความมั่นใจว่าได้อยู่ร่วมกับพระธรรม แหละแม้ 
สรีระร่างของเธออันธัมมคุณานุสสติครอบครองแล้ว ย่อมกลายเป็นสิ่งควรแก , การ 
บูชา เป็นเสมือนเรือนพระเจดียสถานฉะนั้น จิตย่อมน้อมไปเพื่ออันบรรลุธรรมชั้น 
ยอดเยี่ยม แหละเมื่อเธอระลึกอยู่เนือง ๆ ถึงความที่พระธรรมเป็นธรรมดี ในคราว 
ประจวบเข้ากับวัตถุที่จะพึงล่วงละเมิด หิริและโอตตัปปะย่อมจะปรากฏเฉพาะหน้า 
ก็แหละ เมื่อเธอยังจะไม่ได้แทงตลอดธรรมเบื้องสูงขึ้นไป (ในชาตินี้) ย่อมจะเป็นผู้มี 
สุคติเป็นที่’ไป , ในเบื้องหน้า 

เพราะเหตุฉะนั้นแล โยคาวจรบุคคลผู้มีปัญญาดี พึง 
บำเพ็ญความไม่ประมาทในธัมมานุสสติภาวนา ซึ่งมี 
อานุภาพอันยิ่งใหญ่ ดังพรรณนามานี้ในกาลทุกเมื่อ เทอญ 

กถามุขพิสดารในธัมมานุสสติกัมมัฏฐาน ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๓. สังฆานุสสติกลา 
วิธีเจริญสังฆานุสสติกัมมัฏฐาน 

[๑๕๔] เมื่อโยคีบุคคลผู้ประสงค์ที่จะเจริญลังฆานุสสติกัมมัฏฐาน ไปในที่ลับ 
หลีกเร้นอยู่ ณ เสนาสนะอันสมควร พึงระลึกเนือง ๆ ถึงคุณทั้งหลายของพระอริยสงฆ์ 
อย่างนี้ว่า เ- 

ด่แห่งบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ นี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค 


๑. สุปฏิปนุโน 

เป็นผู้ปฏิบัติดี 

๒. อุชุปฏิปนุโน 

เป็นผู้ปฏิบัติตรง 

๓. ณายปฏิปนฺโน 

เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อนิพพาน 

๔. สามีจิปฏิปนุโน 

เป็นผู้ปฏิบัติสมควร 

๕. อาทุเนยฺโย 

เป็นผู้ควรแก่ของบูชา 

๖. ปาทุเนยฺโย 

เป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับ 

๗. ทกฺขิเณยฺโย 

เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ 


10-1996 (0343-0396)8 379 1 /5/11,2:14 /\1\/เ 


















๓๘๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๘. อณฺซ ลิ กรณีโย เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้ 

๙. อนุตฺตรํ ปุณณณฺขตฺต 0 โลกสฺส ๑ เป็นนาบุญชั้นยอดเยี่ยมของชาวโลก 

๑.-๔. อธิบายบทสุปฏิปนฺโน - บทสามีจิปฏิปนฺโน 

[๑๕๕] ในบรรดาพระสังฆคุณเหล่านั้น บทว่า สุปฏิปนุโน แปลว่า เป็นผู้ 
ปฏิบัติด้วยดี อธิบายว่า เป็นผู้ปฏิบัติซึ่งปฏิปทาอันถูกต้อง ปฏิปทาอันไม่ถอยหลัง 
ปฏิปทาอันสมควร ปฏิปทาอันไม่เป็นข้าศึก ปฏิปทาอันเป็นธรรมสมควรแก่ธรรม 

พระสงฆ์เหล่าใด ย่อมรับฟังพระโอวาทและพระอนุสาสนีของพระผู้มีพระภาค 
ด้วยความเคารพ ฉะนั้น พระสงฆ์เหล่านั้นชื่อว่า สาวก หมู่แห่งพระสาวกทั้งหลาย 
ชื่อว่า สาวก สํโฆ อธิบายว่า หมู่แห่งพระสาวกผู้ถึงซึ่งความเป็นหมู่กัน ด้วยความ 
เป็นผู้เสมอกันโดยศีลและทิฏฐิ 

ก็โดยที่ปฏิปทาอันถูกต้องนั้น เป็นข้อปฏิบัติตรง คือไม่คด ไม , โกง ไม่โค้ง และ 
อันบัณฑิตเรียกว่า ไกลจากกิเลส เป็นเหตุรู้แจ้ง ดังนี้บ้าง และถึงซึ่งอันนับว่าสามีจิ 
เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันสมควร ดังนี้บ้าง ฉะนั้น พระอริยสงฆ์ผู้ปฏิบัติซึ่งปฏิปทานั้น 
จึงกล่าวได้ว่า อุชุปฏิปนุโน ผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันตรงบ้าง ณายปฏิป นุ โน ผู้ปฏิบัติ 
ปฏิปทาเป็นเหตุให้รู้แจ้งบ้าง สามีจิปฏิปนุโน ผู้ปฏิบัติปฏิปทาอันสมควรบ้าง 

แหละในอธิการนี้ นักศึกษาพึงทราบว่า พระอริยเจ้าจำพวกใดขณะดำรง 
อยู่ในมรรค พระอริยเจ้าจำพวกนั้นชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติดี เพราะเป็นผู้กำลัง 
พรั่งพร้อมด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้อง พระอริยเจ้าจำพวกใดขณะดำรงอยู่ในผล พระ 
อริยเจ้าจำพวกนั้นชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติดี โดยมุ่งเอาข้อปฏิบัติอันเป็นอดีต เพราะ 
มรรคผลที่จะพึงบรรลุด้วยข้อปฏิบัติอันถูกต้องเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าจำพวกนั้นบรรลุ 
มาแล้ว 

อีกนัยหนึ่ง พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคนั้น ชื่อว่า สุปฏิปนุ โน เพราะ 
เป็นผู้ปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไวัดีแล้วบ้าง 
เพราะเป็นผู้ปฏิบัติตามซึ่งข้อปฏิบัติอันไม่ผิดบ้าง 


๑ ดูเทยบ องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๒-๔๒๓ 


10-1996 (0343-0396)8 


380 


1/5/11,2:14^ 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๘๑ 


ชื่อว่า อุชุปฏิปนฺโน เพราะเบีนผู้ปฏิบัติตามปฏิปทาอันเป็นสายกลาง โดย 
หลีกเลี่ยงปฏิปทาอันเป็นสายริมทั้ง ๒ เสีย และเพราะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประหานเสีย 
ซึ่งโทษคือความคด ความโกง ความโค้ง ของกาย วาจา ใจ 

ชื่อว่า ณายปฏิปนฺโน เพราะเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประสงค์ญายะที่ท่านเรียกว่า 
นิพพาน 

ชื่อว่า สามีจิปฏิปนฺโน เพราะเป็นผู้ปฏิบัติโดยประการที่ปฏิบัติแล้วเป็นผู้สมควร 
แก่สามีจิกรรม 

[๑๕๖] บทว่า ยทิทํ แยกเป็น ยา นิ อิมา นิ แปลว่า เหล่านี้ใด บทว่า จตุตา ริ 
ปุริสยุคานิ ความว่า โดยจัดเป็นคู่ คือพระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในปฐมมรรค พระอริย 
บุคคลผู้ดำรงอยู่ในปฐมผล เป็นต้น นี้จัดเป็นคู่หนึ่ง โดยนัยนี้จึงเป็นคู่แห่งบุรุษ ๔ 
ด้วยประการฉะนี้ 

บทว่า อฏฺซิ ปุริสปุคฺคลา ความว่า โดยจัดเป็นบุรุษบุคคล คือพระอริยบุคคล 
ผู้ดำรงอยู่ในปฐมมรรค จัดเป็นบุคคล ๑ พระอริยบุคคลผู้ดำรงอยู่ในปฐมผล จัดเป็น 
บุคคล ๑ โดยนัยนี้ จึงเป็นบุรุษบุคคล ๘ พอดี แหละในอธิการนี้ บทว่า ปุริโส ก็ดี 
บทว่า ปุคฺคโล ก็ดีนี้มีความหมายอย่างเดียวกัน แต่บทว่า ปุริสปุคฺคลา นี้ ตรัสไว้ 
ด้วยอำนาจแห่งเวไนยสัตว์ 

บทว่า เอส ภควโต สาวกสํโฆ ความว่า โดยเป็นคู่ คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ โดย 
แยกกัน คือ บุรุษบุคคล ๘ เหล่านี้ใด นี้คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค 

๕. อธิบายบท อาหุเนยฺโย 

ในบทว่า อาหุเน ยุ โย เป็นต้น มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ วัตถุใดอันบุคคลพึง 
นำมาบูชา วัตถุนั้นชื่อว่า อาหุน อธิบายว่า ได้แก่วัตถุอันบุคคลพึงนำมาแม้แต่ไกล 
แล้วถวายไวในท่านผู้มีศึลทั้งหลาย คำว่าอาหุนะนี้เป็นชื่อของปัจจัย ๔ พระสงฆ์สาวก 
เป็นผู้ควรเพื่อจะรับซึ่งของอันบุคคลนำมาบูชานั้น เพราะทำของนั้นให้มีผลมาก ด้วย 
เหตุนั้นจึงชื่อว่า อาหุเนยุโย ผู้ควรรับของที่บุคคลนำมาบูชา 

อีกนัยหนึ่ง แม้สมบัติทุกอย่างที่บุคคลนำมาแม้แต่ที่ไกลแล้วบูชาไว่ในพระสงฆ์ 
สาวกนั้น เหตุนั้น พระสงฆ์สาวกนั้น จึงชื่อว่า อาหวนีโย เป็นผู้ที่อันบุคคลนำมาบูชา 
อีกอย่างหนึ่ง พระสงฆ์สาวกย่อมควรซึ่งวัตถุอันเทวดาทั้งหลายมีท้าวสักกะเป็นต้นบูชา 


10-1996 (0343-0396)8 


381 


1/5/11,2:14^ 


















๓๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เหตุนั้น จึงชื่อว่าอาหวนิโย ผู้ควรซึ่งวัตถุอันเทวดาบูชา อนึ่ง ไฟนี้ใด ชื่อว่าเป็นสิ่ง 
ควรซึ่งอันบูชาของพราหมณ์ทั้งหลาย พราหมณ์เหล่านั้นมีลัทธิว่า สิ่งของที่บูชาแล้ว 
ในไฟใดเป็นของมีผลมาก ถ้าว่าไฟนั้นเป็นสิ่งควรซึ่งอันบูชา เพราะของที่เขาบูชาแล้ว 
มีผลมากไซร้ พระสงฆ์เท่านั้นเป็นผู้ควรซึ่งอันบูชา เพราะว่าสิ่งของที่บุคคลบูชาแล้ว 
ในพระสงฆ์เป็นสิ่งที่มีผลมาก สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า 

บุคคลใดพึงบำเรอไฟอยู่ในป่าตั้งร้อยปีอย่างหนึ่ง 
บุคคลใดพึงบูชาผู้ที่อบรมตนแล้วคนเดียวแม้เพียงชั่วครู่ 
อย่างหนึ่ง การบูชานั้นนั่นแลประเสริฐ การบำเรอไฟตั้ง 
ร้อยปีจะประเสริฐที่ไหน ๑ 

บทว่า อาหวนีโย นั้น มีในลัทธินิกายอื่น โดยความหมายเป็นอย่างเดียวลันกับ 
บทว่า อาทุเนยโย นี้ ณ ที่นี้ แต่อย่างไรก็ดี ใน ๒ บทนี้ โดยพยัญชนะก็ต่างกันเพียง 
นิดหน่อยเท่านั้น 

ด้วยประการฉะนี้ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาค จึงชื่อว่า อา ทุ ไนยบุคคล 

๖. อธิบายบท ปาหุเนยฺโย 

ก็แหละ ในบทว่า ปา ทุ เนยโย นี้มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้ 

สิ่งของสำหรับให้แก , อาคันตุกะ ที่เขาตระเตรียมไวโดยเป็นเครื่องลักการะ เพื่อ 
ประโยชน์แก่ญาติมิตรผู้เป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจ ซึ่งมาแต่ทิศใหญ่และทิศน้อย 
ทั้งหลาย เรียกว่า ปา ทุน (ของต้อนรับแขก) สิ่งของแม้นั้น เว้นญาติและมิตรผู้เป็นแขก 
เหล่านั้นเสีย ควรเพื่อจะถวายเฉพาะแก , พระสงฆ์ พระสงฆ์เท่านั้นควรเพื่อจะรับซึ่ง 
สิ่งของนั้น เพราะว่า ขึ้นชื่อว่าแขกที่จะเหมือนพระสงฆ์หามีไม่ เป็นความจริง อย่างนั้น 
พระสงฆ์นี้จักปรากฏขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพุทธันดร ๑ ล่วงไปแล้ว และเป็นผู้ประกอบด้วย 
ธรรมทั้งหลายอันสร้างความเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจให้ชนิดที่ไม่เจือปนอีกด้วยของ 
ต้อนรับแขกควรเพื่อจะถวายแก่พระสงฆ์นั้น และพระสงฆ์เป็นผู้ควรเพื่อรับของ 
ต้อนรับแขก เหตุนั้น พระสงฆ์จึงชื่อว่า ปา ทุเนยฺโย ผู้ควรรับของต้อนรับแขก 


๑ ดูเทียบ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๐๗/๖๓ 


10-1996 (0343-0396)8 


382 


1/5/11,2:14^ 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๘๓ 


อนึ่ง โดยเหตุที่พระสงฆ์ของบุคคลจำพวกที่ถือพระบาลีว่า ปาหวนีโย ย่อมควร 
ซึ่งการกระทำก่อน ฉะนั้น ทานวัตถุอันบุคคลพึงนำมาบูชาในพระสงฆ์นี้ก่อนกว่าเขา 
ทั้งหมด เพราะฉะนั้น พระสงฆ์นี้จึงชื่อว่า ปาหวนีโย ผู้เป็นที่อันบุคคลควรนำบูชาก่อน 

อีกอย่างหนึ่ง พระสงฆ์ย่อมควรซึ่งการบูชาโดยประการทั้งปวง เพราะฉะนั้น 
จึงชื่อว่า ปาหวนีโย แปลว่า ผู้ควรซึ่งการบูชาโดยประการทั้งปวง 

ศัพท์ว่า ปาหวนีย นี้นั้น ณ ที่นี้ , ท่านกล่าว'ว่า ปาหุเนยฺย โดยอรรถาธิบายก็ 
เหมือนกันนั้น 


๗. อธิบายบท ทกฺขิเณยฺโย 

ก็แหละ ทานที่บุคคลให้เพราะเชื่อปรโลก เรียกว่า ทกฺขิณา พระสงฆ์ย่อมควร 
ซึ่งทักขิณานั้น ฉะนั้นจึงชื่อว่า ทกฺขิเณยฺโย ผู้ควรซึ่งทักขิณา อีกอย่างหนึ่ง พระสงฆ์ 
เป็นผู้เกื้อกูลแก , ทักขิณาโดยที่ทำทักขิณาให้บริสุทธิ้ด้วยการกระทำให้มีผลมาก ฉะนั้น 
จึงชื่อว่า ทกฺขิเณยฺโย ผู้เกื้อกูลแก่ทักขิณา 


๘. อธิบายบท อฌฺชลิกรณีโย 

พระสงฆ์ย่อมควรซึ่งอัญชลีกรรม ที่ชาวโลกทั้งมวลพากันยกหัตถ์ทั้ง ๒ ตั้งไว้ 
เหนือเศียรกระทำอยู่ ฉะนั้นจึงชื่อว่า อณุซลิกรณีโย ผู้ควรซึ่งอันกระทำอัญชลีกรรม 


๙. อธิบายบท อนุตุตริ ปุณฺฌกฺเขตุต 0 โลกสฺส 

คำว่า พระสงฆ์เป็นนาบุญชั้นยอดเยี่ยมของซาวโลก ความว่า พระสงฆ์เป็น 
สถานที่ปลูกบุญของชาวโลกทั้งมวล อย่างไม่มีอะไรเหมือน เหมือนอย่างว่า สถานที่ 
เพาะปลูกข้าวสาลี สถานที่เพาะปลูกข้าวเหนียวของพระราชาหรือของอำมาตย์ 
ชาวโลก เรียกว่านาข้าวสาลีของพระราชา นาข้าวเหนียวของพระราชา ฉันใด พระสงฆ์ 
ก็เป็นสถานที่ปลูกบุญทั้งหลายของชาวโลกทั้งมวล ฉันนั้น เพราะว่าได้อาศัยพระสงฆ์ 
แล้ว บุญทั้งหลายอันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขอย่างนานาประการของชาวโลก ย่อมเจริญ 
งอกงาม เพราะเหตุฉะนั้น พระสงฆ์จึงเป็นนาบุญชั้นยอดเยี่ยมของชาวโลก ฉะนี้แล 


10-1996 (0343-0396)8 


383 


1/5/11,2:14/ปVI 


















๓๘๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

องค์ฌาณ ๕ เกิด 

[๑๕๗] เมื่อภิกษุผูโยคีบุคคลระลึกอยู่เนือง ๆ ถึงคุณของพระสงฆ์ทั้งหลาย 
อันต่างด้วยความเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นอย่างนี้ สมัยนั้น จิตของเธอก็จะไม่ถูกราคะ 
รบกวน จะไม่ถูกโทสะรบกวน จะไม่ถกโมหะรบกวน สมัยนั้น จิตของเธอจะปรารภ 
ตรงดิ่งถึงพระสงฆ์ ๑ ด้วยประการฉะนี องค์ฌานทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นแก , เธอผู้ข่ม 
นิวรณ์ได้แล้วในขณะเดียวกัน โดยนัยก่อนนั้นแล 

แต่เพราะเหตุที่คุณของพระสงฆ์ทั้งหลายเป็นสภาพที่ลํ้าลึกประการหนึ่ง เพราะ 
เหตุที่โยคีบุคคลน้อมจิตไปในอันระลึกถึงคุณอย่างนานาประการอย่างหนึ่ง ฌานจึงไม่ 
ขึ้นถึงขั้นอัปปนา คงถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้น ฌานนี้นั้นถึงซึ่งอันนับว่า สังฆานุสสติ¬ 
ณาน เพราะเหตุที่บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจการระลึกถึงคุณของพระสงฆ์นั้นเทียว 

อานิสงส์การเจริญสังฆานุสสติกัมมัฏฐาน 

ก็แหละ ภิกษุผู้ประกอบเนือง ๆ ซึ่งลังฆานุสสติกัมมัฏฐานนี้ ย่อมจะสำเร็จ 
เป็นผู้มีความเคารพมีความยำเกรงในสงฆ์ ย่อมจะบรรลุถึงซึ่งความไพบูลย์ด้วยคุณ 
ธรรมมีศรัทธาเป็นต้น ย่อมจะเป็นผู้มากลันไปด้วยปีติและปราโมทย์ ย่อมเป็นผู้กำจัด 
เสียได้ซึ่งโทษภัยอันน่ากลัว ย่อมเป็นผู้สามารถอดกลั้นได้ซึ่งทุกขเวทนา ย่อมได้ความ 
นั้นใจว่าอยู่ร่วมกับพระสงฆ์อนึ่ง สรีระร่างของภิกษุนั้น อันลังฆ'านุสสติครอบครองแล้ว 
ย่อมกลายเป็นสิ่งที่ควรแก , การบูชาเป็นเหมือนว่าโรงอุโบสถที่มีพระสงฆ์ประชุมอยู่ 
พร้อมแล้ว จิตย่อมน้อมไปเพื่อถึงพระสังฆคุณ แหละในเมื่อประจวบเข้ากับวัตถุที่จะ 
พึงล่วงละเมิด หิริและโอตตัปปะย่อมจะปรากฏขึ้นมาแก่เธอทันที เป็นเสมือนเห็น 
พระสงฆ์อยู่โดยพร้อมหน้าฉะนั้น ก็แหละ ภิกษุผู้ประกอบเนือง ๆ ซึ่งลังฆ'านุสสติ 
กัมมัฏฐาน เมื่อจะไม่ได้แทงตลอดซึ่งคุณพิเศษยิ่ง ๆ ขึ้นไป (ในชาตินี้) ก็ย่อมจะเป็น 
ผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า 

เพราะเหตุฉะนั้นแล โยคาวจรบุคคลผู้มีปัญญาดี 
บำเพ็ญความไม่ประมาทในลังฆานสสติภาวนา ซึ่งมี 
อานุภาพอันยิ่งใหญ่ ดังพรรณนามานี ในกาลทุกเมื่อ เทอญ 

กถามุขพิสดารในสังฆานุสสติกัมมัฏฐาน ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๑ ดูเทยบ องฺ. ฉฤก. (ไทย) ๒๒/๑๐๔ไอ๒-๔'๒๓ 


10-1996 (0343-0396)8 


384 


1/5/11,2:14^ 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๘๕ 


๔. สีลานุสสติกถา 
วิธีเจริญสีลานุสสติกัมมัฏฐาน 

[๑๕๘] ก็แหละ อันโยคีบุคคลผู้มีความประสงค์เพื่อจะเจริญลีลานุสสดิ- 
กมมัฏฐาน ไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่ ณ เสนาสนะอันสมควร พึงระลึกเนือง ๆ ถึงศีล 
ทั้งหลายของตน ด้วยสามารถแห่งคุณมีความเป็นศีลไม่ขาดเป็นต้น อย่างนี้ 

โอหนอ ! ศีลทั้งหลายของเรา 


๑. อขณฺฑานิ 

เป็นศีลไม่ขาด 

๒. อจฺฉิทฺทานิ 

เป็นศีลไม่ทะลุ 

๓. อสพลานิ 

เป็นศีลไม่ด่าง 

๔. อกมฺมาสานิ 

เป็นศีลไม่พร้อย 

๕. ภุชิสฺ สานิ 

เป็นศีลที่เป็นไทย 

๖. วิณณปปสตฺถานิ 

เป็นศีลอันผู้รู้สรรเสริญ 

๗. อปรามฏซีานิ 

เป็นศีลอันตัณหาและทิฏฐิไม , แตะต้อง 

๘. สมาธิสํวตฺตนิกานิ 

เป็นศีลที่ยังสมาธิให้บังเกิดได้ ๑ 


แหละศีลเหล่านั้น คฤหัสถ์พึงระลึกถึงศีลทั้งหลายของคฤหัสถ์บรรพชิตพึงระลึก 
ถึงศีลทั้งหลายของบรรพชิต 

อธิบายคุณลักษณะของศีล ๘ อย่าง 

ศีลทั้งหลายจะเป็นศีลของคฤหัสถ์หรือศีลของบรรพชิตก็ตาม ศีลเหล่าใดใน 
เบื้องต้นหรือเบื้องปลาย แม้สิกขาบทเดียวก็ไม่มีขาด ศีลเหล่านั้นเป็นศีลไม , ขาดเหมือน 
ผ้าที่ขาดตรงชาย ฉะนั้นจึงชื่อว่า อขณฺฑานิ เป็นศีลไม่ขาด 


๑ ดูเทียบ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๓ 


10-1996 (0343-0396)8 


385 


1/5/11,2:14^ 



















๓๘๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ศีลเหล่าใดตอนกลางแม้สิกขาบทเดียวก็ไม , มีขาด ศีลเหล่านั้นเบีนศีลไม่ทะลุเหมือน 
ผ้าที่ทะลุตรงกลางผืน ฉะนั้นจึงชื่อว่า อจฺฉิทฺทา นิ เป็นศีลไม่ทะลุ 

ศีลเหล่าใด ไม่มีขาดไปตามลำดับ ๒ สิกขาบทบ้าง ๓ สิกขาบทบ้าง ศีลเหล่านั้น 
เป็นศีลไม , ด่าง เหมือนแม่!คมีสืตัวด่างดำหรือด่างแดงอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยสีที่ 
ตัดกัน มีสัณฐานยาวและกลมเป็นต้น ซึ่งผุดขึ้นตรงหลังหรือตรงท้อง ฉะนั้นจึงชื่อว่า 
อสพลา นิ เป็นศีลไม่ด่าง 

ศีลเหล่าใด ไม , มีขาดเป็นระหว่าง ๆ ศีลเหล่านั้นเป็นศีลไม่พร้อย เหมือนแม่!ค 
มีลายเป็นจุด ๆ ตัดสีกัน ฉะนั้นจึงชื่อว่า อกมุมาสา นิ เป็นศีลไม่พร้อย 

อีกประการหนึ่ง ว่า!ดยที่’ไม , แปลกกัน ศีลทั้งหลายแม้ทุก ๆ ประเภท ชื่อว่าเป็น 
ศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นศีลไม่ถูกทำลาย ด้วยเมถุนลัง!ยค ๗ อย่าง 
และบาปธรรมทั้งหลายมีความ!กรธและความผูก!กรธเป็นต้น 

ศีลทั้งหลายเหล่านั้นนั้นแล ชื่อว่า ภุชิสฺ สา นิ เพราะทำความเป็นไทย ไดย 
ปลดเปลื้องออกจากความเป็นทาสแห่งตัณหา ชื่อว่า วิณฺณุ ปปสตฺถา นิ เพราะเป็น 
ศีลอันวิญณูชนทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นสรรเสริญแล้ว ชื่อว่า อปรามฏซีานิ 
เพราะเป็นศีลอันตัณหาและทิฏฐิทั้งหลายมิได้แตะต้อง หรือเพราะเป็นศีลอันใคร ๆ 
ไม่พึงกล้าที่จะปรามาสว่านี้!ทษในศีลทั้งหลายของท่าน ชื่อว่า สมาธิสํวตฺตนิกา นิ 
เพราะเหตุที่เป็นศีลยังอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิให้บังเกิดได้ แหละหรือ แม้ยัง 
มรรคสมาธิและผลสมาธิให้บังเกิดก็ได้ด้วย 

องค์ฌาน ๕ เกิด 

[๑๕๙] เมื่อ!ยศีบุคคลระลึกอยู่เนือง ๆ ถึงศีลทั้งหลายของตน ด้วยอำนาจ 
แห่งคุณมีความเป็นศีลไม่ขาดเป็นต้นอย่างนี้ สมัยนั้น จิตของเธอก็จะไม่ถูกราคะ 
รบกวน จะไม , ถูก!ทสะรบกวน จะไม่ถูก!มหะรบกวน สมัยนั้น จิตของเธอก็จะ 
ปรารภตรงดิ่งถึงศีล!ดยเฉพาะ ๑ ด้วยประการฉะนี้ องค์ฌานทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นแก่เธอ 
ผู้ข่มนิวรณ์ได้แล้วในขณะเดียวกัน!ดยนัยก่อนนั้นแล 


๑ ดูเทียบ องฺ. ฉก.ก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๓ 


10-1996 (0343-0396)8 


386 


1/5/11,2:14^ 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๘๗ 


แต่เพราะเหตุที่คุณของศึลทั้งหลายเป็นสภาพที่ลํ้าลึกอย่างหนึ่ง เพราะเหตุที่ 
โยคีบุคคลน้อมจิตไปในอันระลึกถึงคุณอย่างนานาประการอย่างหนึ่ง ฌานจึงไม่ขึ้น 
ถึงขั้นอัปปนาถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้น ฌานนี้นั้นถึงซึ่งอันนับว่า สี ลานุสสติฌาน 
เพราะเหตุที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจการระลึกถึงคุณของศีลนั้นแล 

อานิสงส์การเจริญสีลานุสสติกัมมัฏฐาน 

ก็แหละ ภิกษุผู้ประกอบเนือง ๆ ซึ่งลีลานุสสติกัมมัฏฐานนี้ ย่อมเป็นผู้มีค'วาม 
เคารพในสิกขา เป็นผู้มีความประพฤติเข้ากันได้กับสิกขา เป็นผู้!ม่ประมาทในการ 
ปฏิสันถาร เป็นผู้หลีกเว้นจากภัยมีการตำหนิตนเองเป็นต้น เป็นผู้มองเห็นภัยในโทษ 
อันเล็กน้อย ย่อมได้บรรลุถึงซึ่งความไพบูลย์ ด้วยคุณธรรมมีศรัทธาเป็นต้น เป็นผู้ 
มากล้นด้วยปีติและปราโมทย์ ก็แหละเมื่อไม่ได้แทงตลอดคุณวิเศษยิ่ง ๆ ขึ้นไป (ในชาตินี้) 
ก็ย่อมจะเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า 

เพราะเหตุฉะนั้นแล โยคาวจรบุคคลผู้มีปัญญาดี พึง 
บำเพ็ญความไม่ประมาทในลีลานุสสติภาวนา ซึ่งมีอานุภาพ 
อันยิ่งใหญ่ ดังพรรณนามานี้ ในกาลทุกเมื่อ เทอญ 

กถามุขพิสดารในลีลานุสสติกัมมัฏฐาน ยุติลงเพียงเท่านี้ 

๕. จาคาฬุสสติกลา 

วิธีเจริญจาคานุสสติกัมมัฏฐาน 

[๑๖๐] ก็แหละ อันโยคีบุคคลผู้มีความประสงค์เพื่อจะเจริญจาคานุสสติกัมมัฏฐาน 
พึงเป็นผู้น้อมใจไปในการบริจาคเป็นปกติมีทานและการแบ่งปันดำเนินไปอยู่เป็นประจำ 
แหละหรือเมื่อจะเริ่มภาวนาพึงทำการสมาทานไว้ว่า บัดนี้ นับจำเติมแต่นี้ ครั้น 
ปฏิคาหกมีอยู่ยังมิได็ให้ทานแม้อย่างน้อยเพียงคำข้าวคำหนึ่งแล้ว เราจักไม , ยอมบริโภค 
ครั้นแล้วพึงให้ทานตามสัตติ ตามกำลังในปฏิคาหกผู้ประเสริฐโดยคุณทั้งหลายในจันนั้น 
ถือเอานิมิตในทานนั้นแล้วไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่ ณ เสนาสนะอันสมควร พึงระลึก 


10-1996 (0343-0396)8 


387 


1/5/11,2:14/ปVI 


















๓๘๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เนือง ๆ ถึงการบริจาคของตน ด้วยสามารถแห่งคุณมีความเป็นผู้ปราศจากมลทินและ 
ความตระหนี่เป็นต้นอย่างนี้ว่า 

ในเมื่อประซาซนถูกความตระหนี่และมลทินครอบงำอยู่ การที่เราเป็นผู้มีใจ 
ปราศจากมลทินและความตระหนี่อยู่ เป็นผู้มีการเสียสละอย่างเด็ดขาด เป็นผู้มี 
มืออันสะอาด เป็นผู้ยินดีในการเสียสละ เป็นผู้ควรในการขอ เป็นผู้ยินดีในทาน 
และการแบ่งปัน นั้นนับว่าเป็นลาภของเราหนอ เราได้ดีแล้วหนอ ฉะนี้ 

อธิบายคุณลักษณะของการบริจาค 

ในบรรดาคำเหล่านั้น คำว่า ลาภาวต เม แปลว่า เป็นลาภของเราหนอ อธิบาย 
ว่า ลาภทั้งหลายของทายกเหล่านี้ใด ที่พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญไว่โดยนัย 
ทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ คือ ก็แหละ ทายกครั้นให้อายุเป็นทานแล้ว ย่อมเป็นผู้มีส่'วน 
แห่งอายุอันเป็นทิพย์หรือเป็นของมนุษย์ ๑ ดังนี้อย่างหนึ่ง คือ ทายกให้ทานย่อมเป็น 
ที่รัก คนทั้งหลายเป็นอันมากชอบคบเขา ๒ ดังนี้อย่างหนึ่ง คือ เมื่อทายกดำเนินตาม 
ธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายให้ทานอยู่ย่อมเป็นที่รัก ดังนี้อย่างหนึ่ง ลาภเหล่านั้นเป็น 
ส่วนของเราโดยแน่แท้ 

คำว่า สุ ลทฺธํ วต เม แปลว่า เราได้ดีแล้วหนอ อธิบายว่า คำสั่งสอนหรือ 
ความเป็นมนุษย์ที่เราได้แล้วนี้อันใด สิ่งนั้นเป็นอันเราได้ดีแล้วหนอ 

เพราะเหตุไร ? เพราะเหตุที่ในเมื่อประชาชนถูกความตระหนี่และมลทินครอบงำอยู่ 
เรานั้นเป็นผู้มีใจปราศจากมลทินและความตระหนี่อยู่ เป็นผู้มีการสละอย่างเด็ดขาด 
เป็นผู้มีมืออันสะอาด เป็นผู้ยินดีในการเสียสละ เป็นผู้ยินดีในการขอ เป็นผู้ยินดีใน 
ทานและการแบ่งปัน 

ในคำเหล่านั้น คำว่า ถูกความตระหนี่และมลทินครอบงำ คือถูกความ 
ตระหนี่และมลทินครอบครอง สัตว์ทั้งหลายเรียกว่า ปซา ด้วยอำนาจที่บังเกิดมา 


๑ ดูเทียบ องฺ. ปณฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๗/๕๘ 
๒ ดูเทียบ องฺ. ปญจก. (ไทย) ๒๒/๓๔/๕๔ 


10-1996 (0343-0396)8 


388 


1/5/11,2:14^ 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๘๙ 


ด้วยกรรม เพราะเหตุนั้น ความหมายในบทว่า ปซาย ดังนี้ คือ ในสัตว์ทั้งหลาย 
ผู้อันความตระหนี่และมลทินอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาธรรมดำทั้งหลายอันประทุษร้าย 
ความผุดผ่องของจิต ซึ่งมีลักษณะกีดกันความเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นแห่งสมบัติของ 
ตนครอบงำแล้ว 

คำว่า ปราศจากมลทินและความตระหนี่ ความว่า ชื่อว่า ปราศจากมลทิน 
และความตระหนี่ เพราะเหตุที่มลทินทั้งหลายมีราคะและโทสะเป็นต้นแม้อื่น ๆ และ 
ความตระหนี่ปราศไปแล้ว คำว่า เป็นยู้มีจิต...อยู่ ความว่า เป็นผู้มี'จิตอันมี 
ประการตามที่กล่าวแล้วอยู่ ส่วนในพระสูตรทั้งหลายตรัสว่า เราอยู่ครองเรือน ฉะนี้ 
ก็เพราะทรงแสดงโดยทำนองแห่งธรรมเป็นเครื่องอยู่อาศัย ในเมื่อเจ้ามหานามศากยะ 
ผู้โสดาบันกราบทูลถามถึงธรรมเป็นเครื่องอยู่อาศัย ในคำนั้น มีอรรถาธิบายว่า 
เราอยู่ครอบงำอุปกิเลส 

คำว่า เป็น ผู้มี การสละอย่างเด็ดขาด ความว่า เป็นผู้มีการสละอย่างปล่อยเลย 
คำว่า เป็น ผู้มี มืออันสะอาด ความว่า เป็นผู้มีมืออันบริสุทธิ้ อธิบายว่า เป็น 
ผู้มีมืออันล้างแล้วอยู่ตลอดกาล เพื่อให้เครื่องไทยธรรมเป็นทานด้วยมือของตนโดย 
ความเคารพ คำว่า เป็น ผู้ ยินดีในการเสียสละ ความว่า การสละให้ เรียกว่าการ 
เสียสละ ได้แก่บริจาค ชื่อว่า เป็นผู้ยินดีในการเสียสละ เพราะอรรถว่า เป็นผู้ 
ยินดีในการเสียสละนั้น ด้วยสามารถที่ประกอบอย่างติดต่อกันไป คำว่า เป็น ผู้ ควร 
ในการขอ ความว่า ชื่อว่าเป็นผู้ควรในการขอ เพราะคนอื่นขอสิ่งใด ๆ ก็ให้สิ่งนั้น ๆ 
ปาฐะว่า ยาชโยโค ก็มี หมายความว่า เป็นผู้ประกอบด้วยยาชะ กล่าวคือการบูชา ๑ 
คำว่า เป็น ผู้ ยินดีในทานและการแบ่งปัน ความว่า เป็นผู้ยินดีในทานด้วย เป็นผู้ยินดี 
ในการแบ่งปันด้วย อธิบายว่า โยคีบุคคลย่อมระลึกเนือง ๆ อย่างนี้ว่า เราแหละย่อม 
ให้ทานด้วย ย่อมทำการแบ่งปันแม้จากสิ่งที่ตนจะพึงบริโภคด้วย เป็นผู้ยินดีในทาน 
และการแบ่งปันทั้ง ๒ นี้ด้วยนั้นเทียว 


๑ คำว่า ให้ทาน กับคำว่า บูชา ความหมายเหมือนกัน บทว่า ยาชโยโค ที่แปลว่า ผู้ประกอบด้วยการบูชา 
ก็คือ ผู้ประกอบด้วยทาน หมายความว่า ประกอบอยู่กับทานในกาลทุกเมื่อ 


10-1996 (0343-0396)8 


389 


1/5/11,2:14/ปVI 



















๓๙๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

องค์ฌาน ๕ เกิด 

[๑๖๑] เมื่อโยคีบุคคลนั้นระลึกอยู่เนือง ๆ ถึงการบริจาคของตน ด้วยอำนาจ 
แห่งคุณมีความเป็นผู้มีใจปราศจากมลทินและความตระหนี่เป็นต้นอย่างนี้สมัยนั้น จิต 
ของเธอก็จะไม , ถูกราคะรบกวน จะไม , ถูกโทสะรบกวน จะไม่ถูกโมหะรบกวน สมัยนั้น จิต 
ของเธอก็จะปรารภตรงดิ่งถึงการบริจาค ๑ ด้วยประการฉะนี้องค์ฌานทั้งหลายย่อมเกิด 
ขึ้นแก่เธอผู้ข่มนิวรณ์ได้แล้วในขณะเดียวกัน โดยนัยก่อนนั้นแล 

แต่โดยเหตุที่คุณแห่งการบริจาคทั้งหลายเป็นสภาพลาลึกอย่างหนึ่ง โดยเหตุที่ 
โยคีบุคคลน้อมจิตไปในอันระลึกถึงคุณแห่งการบริจาคอย่างนานาประการอย่างหนึ่ง 
ฌานจึงไม่ขึ้นถึงขั้นอัปปนา ขึ้นถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้น ฌานนี้นั้น ย่อมถึงซึ่งอัน 
นับว่า จาคานุสสติฌาน เพราะเหตุที่บังเกิดด้วยอำนาจการระลึกถึงคุณแห่งการบริจาค 
นั้นแล 


อานิสงส์การเจริญจาคานุสสติกัมมัฏฐาน 

ก็แหละ ภิกษุโยคีบุคคลผู้ประกอบเนือง ๆ อยู่ซึ่งจาคานุสสติกัมมัฏฐาน ย่อม 
เป็นผู้น้อมจิตไปในการบริจาคโดยประมาณยิ่ง เป็นผู้มีอัชฌาสัยไม่โลภ เป็นผู้มีปกติ 
กระทำอันสมควรแก่เมตตาภาวนา เป็นผู้องอาจแกล้วกล้า เป็นผู้มากล้นไปด้วยปีติ 
และปราโมทย์ ก็แหละ เมื่อไม่อาจแทงตลอดซึ่งคุณวิเศษยิ่ง ๆ ขึ้นไป (ในชาตินี้) ก็ 
จะเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า 

เพราะเหตุฉะนั้นแล โยคาวจรบุคคลผู้มีปัญญาดี พึง 
บำเพ็ญความไม่ประมาทในจาคานุสสติภาวนา ซึ่งมี 
อานุภาพอันยิ่งใหญ่ ดังพรรณนามานี้ ในกาลทุกเมื่อ เทอญ 

กถามุขพิสดารในจาคานุสสติกัมมัฏฐาน ยุติลงเพียงเท่านี้ 


๑ ดูเทียบ องฺ. ฉก.ก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๔ 


10-1996 (0343-0396)8 


390 


1/5/11,2:14/ปVI 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๙๑ 


๖. เทวตานุสสติกถา 

วิธีเจริญเทวตานุสสติกัมมัฏฐาน 

[๑๖๒] ก็แหละ โยคีบุคคลผู้มีความประสงค์เพื่อจะเจริญเทวตานุสสติกัมมัฏฐาน 
พึงเป็นผู้ประกอบด้วยคุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้น อันสำเร็จมาด้วยอำนาจแห่ง 
อริยมรรค แต่นั้นพึงไปในที่ลับ หลีกเร้นอยู่ ณ เสนาสนะอันสมควร พึงระลึกอยู่ 
เนือง ๆ ถึงคุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นของตน โดยตั้งเทวดาทั้งหลายไวในฐานะ 
เปินพยานอย่างนว่า 

เทวดาชั้นจาดุมมหาราชิกา มีอยู่จริง เทวดา 
ชั้นดาวดึงส์ มีอยู่จริง เทวดาชั้นยามา มีอยู่จริง เทวดา 
ชั้นดุสิต มีอยู่จริง เทวดาชั้นนิมมานรดี มีอยู่จริง เทวดา 
ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี มีอยู่จริง เทวดาชั้นพรหมกายิกา 
มีอยู่จริง เทวดาชั้นสูงขึ้นไปกว่านั้นก็มีอยู่จริง 

เทวดาเหล่านั้น ประกอบด้วยศรัทธาชนิดใด ครั้น 
จุติจากโลกนี้แล้วจึงไปบังเกิดในภพนั้น ๆ ศรัทธาชนิดนั้น 
แสี ไ ในเราก็มี 

เทวดาเหล่านั้นประกอบด้วยศีลชนิดใด ประกอบ 
ด้วยสุตะชนิดใด ประกอบด้วยจาคะชนิดใด ประกอบ 
ด้วยปัญญาชนิดใด ครั้นจุติจากโลกนี้แล้วจึงไปบังเกิดใน 
ภพนั้น ๆ ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาชนิดนั้น ๆ แมีในเรา 
ก็มีอยู่ ๑ ฉะนี้ 

แต่ว่าในพระสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า มหานามะ ในสมัยใด อริยสาวกย่อม 


๑ ดูเทียบ อง.. ฉก.ก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๔ 


10-1996 (0343-0396)8 


391 


1/5/11,2:14 



















๓๙๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ระลึกเนือง ๆ ถึงศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ และปัญญาของตนและของเทวดาเหล่านั้น 
ในสมัยนั้น จิตของเธอก็จะไม , ถูกราคะรบกวน ดังนี้ ถึงจะตรัสไว้ดังนั้นก็ตาม แต่นัก 
ศึกษาพึงทราบว่า พระพุทธพจน์นั้นตรัสไว้เพื่อประสงค์จะทรงแสดงถึงคุณอันเสมอกัน 
ทั้งของพวกเทวดาที่ตั้งไว่ในฐานะเป็นพยาน ทั้งของตน โดยคุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้น 
จริงอยู่ ในอรรถกถาท่านก็กล่าวไว้อย่างมั่นเหมาะว่า ย่อมระลึกเนือง ๆ ถึงคุณทั้ง 
หลายของตน โดยตั้งเทวดาทั้งหลายไว่ในฐานะเป็นพยาน 


องค์ฌาน ๕ เกิด 

[๑๖๓] เพราะเหตุนั้น เมื่อโยคีบุคคลระลึกอยู่เนือง ๆ ถึงคุณทั้งหลายของ 
เหล่าเทวดา ในภาคต้นแล้ว จึงระลึกเนือง ๆ ถึงคุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นอันมีอยู่ 
ของตนในภายหลัง ในสมัยนั้น จิตของเธอก็จะไม่ถูกราคะรบกวน จะไม่ถูกโทสะ 
รบกวน จะไม่ถูกโมหะรบกวน ในสมัยนั้น จิตของเธอก็จะปรารภตรงดิ่งถึงเทวดา 
ทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้ องค์ฌานทั้งหลายย่อมบังเกิดขึ้นแก , เธอผู้ข่มนิวรณ์ได้แล้ว 
ในขณะเดียวกัน โดยนัยก่อนนั้นแล 

ก็แหละ เพราะเหตุที่คุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเป็นสภาพที่ลํ้าลึกอย่างหนึ่ง 
เพราะเหตุที่โยคีบุคคลน้อมจิตไปในอันระลึกถึงคุณอย่างนานาประการอย่างหนึ่ง 
ฌานจึงขึ้นไม , ถึงขั้นอัปปนา ขึ้นถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้น ฌานนั้นย่อมถึงซึ่งอันนับว่า 
เทวตานุสสติฌาน ก็โดยที่ระลึกถึงคุณศรัทธาเป็นต้นเข่นเดียวกับคุณของเทวดา 
ทั้งหลายนั้นเอง 


อานิสงส์การเจริญเทวดานุสสติกัมมัฏฐาน 

ก็แหละ ภิกษุผู้ประกอบซึ่งเทวตานุสสติกัมมัฏฐานนี้อยู่เนือง ๆ ย่อมเป็นที่รักใคร่ 
เป็นที่ชอบใจของเทวดาทั้งหลาย ย่อมจะประสบความไพบูลย์ด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้น 
โดยประมาณยิ่ง เป็นผู้มากล้นด้วยปีติและปราโมทย์ ก็แหละ เมื่อยังไม่ได้แทงตลอด 
คุณวิเศษขั้นสูงขึ้นไป (ในชาตินี้) ก็จะเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า 


10-1996 (0343-0396)8 


392 


1/5/11,2:14/พเ 


















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๙๓ 


เพราะเหตุฉะนั้นแล โยคาวจรบุคคลผู้มีปัญญาดี 
พึงบำเพ็ญความไม่ประมาทในเทวตานุสสติภาวนา ซึ่งมี 
อานุภาพอันยิ่งใหญ่ ดังพรรณนามานี้ ในกาลทุกเมื่อ เทอญ 

กถามุขพิสดารในเทวตานุสสติกัมมัฏฐาน ยุติลงเพียงเท่านี้ 


ข้อความเบ็ดเตล็ด 

[๑๖๔] ก็แหละในวิตถารเทศนาแห่งอนุสสติ๖ประการเหล่านี้พระผู้มีพระภาค 
ตรัสพระพุทธพจน์ทั้งหลายมีอาทิว่า ในสมัยนั้น จิตของอริยสาวกนั้น ย่อมปรารภ 
ตรงดิ่งถึงตถาคต ดังนี้แล้ว ตรัสพระพุทธพจนํใดไว้ว่า มหานามะ ก็แหละ อริยสาวก 
ผู้มี'จิตตรง ย่อมได้ความยินดีในอรรถ ย่อมได้ความยินดีในธรรม ย่อมได้ความ 
ปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม ปีติย่อมเกิดแก่ผู้มีความปราโมทย์ ๑ ฉะนี้อรรถาธิบาย 
ในพระพุทธพจน์นั้น นักศึกษาพึงทราบดังนี้ ที่ตรัสว่า ย่อมได้ความยินดีในอรรถ นั้น 
หมายเอาความยินดีที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยใจความของพระพุทธคุณมีคำว่าอิติปิโสภควา 
เป็นต้น ที่ตรัสว่า ย่อมได้ความยินดีในธรรม นั้น หมายเอาความยินดีที่เกิดขึ้น 
เพราะอาศัยพระบาลี ที่ตรัสว่า ย่อมได้ความปราโมทย์อันประกอบด้วยธรรม นั้น 
ด้วยอำนาจความยินดีทั้ง ๒ ประการ 

แหละในเทวตานุสสติกถา พระพุทธพจน์ใดที่ตรัสไว้ว่า ปรารภซึ่งเทวดาทั้งหลาย 
ดังนี้ พระพุทธพจน์นั้น นักศึกษาพึงทราบว่า พระผู้มีพระภาคตรัสด้วยอำนาจแห่งจิต 
ที่เกิดปรารภเทวดาทั้งหลายในส่วนเบื้องต้นอย่างหนึ่ง ตรัสด้วยอำนาจจิตที่เกิด 
ปรารภคุณทั้งหลายอันให้สำเร็จเป็นเทวดาเช่นเดียวกับคุณของเทวดาอย่างหนึ่ง 


๑ ดูเทียบ องฺ. ฉก.ก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๕, องฺ. เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๔๑๑ 


10-1996 (0343-0396)8 


393 


1/5/11,2:14^ 



















๓๙๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อนุสสติ ๖ สำเร็จเฉพาะอริยสาวก 

[๑๖๕] ก็แหละ อนุสสติ ๖ ประการเหล่านี้ ย่อมสำเร็จเฉพาะแก่อริยสาวก 
จำพวกเดียวเท่านั้น เพราะว่า พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณย่อมปรากฏแก่อริยสาวก 
เหล่านั้น และอริยสาวกเหล่านั้นก็เป็นผู้ประกอบด้วยศีลอันทรงคุณมีความไม่ขาด 
เป็นต้น ประกอบด้วยจาคะชนิดที่ปราศจากมลทินและความตระหนี่ ประกอบด้วย 
คุณทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นเช่นเดียวกับคุณของเหล่าเทวดาผู้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ 

แหละใน มหานามสูตร ๑ อนุสสติ ๖ ประการเหล่านี้ พระผู้มีพ'ระภาค อันเจ้า 
มหานามะกราบทูลถามถึงธรรมเป็นเครื่องอยู่อาศัยของพระโสดาบัน ได้ทรงแสดงไว้ 
โดยพิสดาร เพื่อทรงแสดงถึงธรรมเป็นเครื่องอยู่อาศัยของพระโสดาบันโดยเฉพาะ 

แม่ใน เคธสูตร ๒ พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงอนุสสติ ๖ ประการ เพื่อประสงค์ 
ชำระจิตแล้วบรรลุถึงซึ่งความบริสุทธึ๋ขั้นปรมัตถ์ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ด้วยอำนาจแห่งอนุสสติ 
เฉพาะแก่อริยสาวกไว้อย่างนี้ศีอ ภิกษุทั้งหลาย อริยสาวกในศาสนานี้ ย่อมระลึก 
เนือง ๆ ถึงตถาคตว่า อิติปิ โส ภควา ... ในสมัยนั้น จิตของเธอย่อมตรงดิ่ง 
ออกไป พ้นไปปราศไปจากเคธะ ภิกษุทั้งหลาย คำว่า เคธะนี้แลเป็นชื่อของ 
กามคุณ ๕ ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายบางจำพวกในศาสนานี้ ทำพุทธานุสสติฌาน 
แม้นี้แลให้เป็นอารมณ์แล้วย่อมบริสุทธิได้ ด้วยประการฉะนี้ 

แม่ใน สัมพาโธกาสสูตร ที่ ท่านพระมหาสัจจายนะแสดง ท่าน ก็ แสดงอนุสสติ 
ฐาน ๖ ประการ ด้วยสามารถแห่งอันได้ซึ่งโอกาสเฉพาะแก่อริยสาวก เพราะเป็นผู้ 
มีธรรมอันบริสุทธิ้ขั้นปรมัตถ์อย่างนี้คือ อาวุโสทั้งหลาย น่าอัศจรรย์ อาวุโสทั้งหลาย 
สิ่งไม่เคยมีได้มีแล้ว คือข้อที่พระผู้มีพระภาคผู้รู้เห็นเป็นอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า 
พระองค์นั้นได้ตรัสรู้ โอกาสอันจะพึงบรรลุในฆราวาสอันคับแคบ เพื่อความบริสุทธ 
ของสัตว์ทั้งหลาย... เพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพาน โอกาสอันจะพึงบรรลุนั้นได้แก่ 
อนุสสติฐาน ๖ 


๑ ดูเทียบ อง.. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๐/๔๒๑, อง.. เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/ (ริ) (ร)/ ๒ (ร) 0“ (ริป6)๒ 
๒ ดูเทียบ อง.. ฉก.ก. (ไทย) ๒๒/'๒๕/๔๕๖-๔๕๘ 


10-1996 (0343-0396)8 


394 


1/5/11,2:15/ฒ 



















ปริจเฉทที่ ๗ ฉอนุสสตินิเทศ 


๓๙๕ 


อนุสสติฐาน ๖ คืออะไรบ้าง ? 

อาวุโสทั้งหลาย อริยสาวกในพระศาสนานี้ ย่อมระลึกเนือง ๆ ถึงพระตถาคตเจ้า... 
อาวุโสทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายบางจำพวกในพระศาสนานี้ ทำพุทธานุสสติฌานแม้นี้ 
แลให้เป็นอารมณ์ ยอมเป็นผู้บริสุทธี๋ได้เป็นธรรมดา ด้วยประการฉะนี้ ๑ 

แม้[น อุโปส ถสูตร ก็ทรงแสดงอนุสสติ ๖ ประการ เฉพาะแก่อริยสาวกผู้เข้าจำ 
อุโบสถ เพื่อทรงแสดงถึงภาวะที่อุโบสถมีผลมากด้วยอำนาจกัมมัฏฐาน อันเป็น 
เครื่องชำระจิตอย่างนี้คือ วิสาขา ก็อริยอุโบสถเป็นไฉน ? วิสาขา ได้แก่ การชำระ 
จิตที่เศร้าหมองให้ผุดผ่องด้วยความพยายาม วิสาขา การชำระจิตที่เศร้าหมองให้ 
ผุดผ่องด้วยความพยายามเป็นไฉน ? วิสาขา อริยสาวกในศาสนานี้ ย่อมระลึกเนือง ๆ 
ถึงตถาคตว่า... ๒ 

แม้[น เอกาทสกนิบาต เมื่อเจ้ามหานามะกราบทูลถามว่า ข้าแต่สมเด็จพระ 
พุทธองค์ เมื่อพวกข้าพระองค์เหล่านั้น อยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่ต่าง ๆ กัน 
ข้าพระองค์จะพึงอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อะไร ? เพื่อทรงแสดงธรรมเป็นเครื่อง 
อยู่พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงอนุสสติ๖ประการเฉพาะแก่อริยสาวกเท่านั้นอย่างนี้ 
คือ มหานามะ บุคคลผู้มีศรัทธาแลจึงจะเป็นผู้บันดาลให้สำเร็จได้ บุคคลผู้!ม่มี 
ศรัทธาบันดาลให้สำเรีจหาไดไม่ มหานามะ บุคคลผู้ปรารภความเพียร มีสตินั้นคง 
มีสมาธิ มีปัญญาจึงจะเป็นผู้บันดาลให้สำเร็จได้ บุคคลผู้เกียจคร้าน มีสติหลงลืมไม่มี 
สมาธิไม , มีปัญญาหาบันดาลให้สำเร็จได้ไม่ มหานามะ ท่านจงดำรงอยู่ธรรม ๕ 
ประการเหล่านี้แล แล้วพึงเจริญธรรม ๖ ประการ ให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป มหานามะ 
ท่านพึงระลึกเนือง ๆ ถึงตถาคตว่า อิติปิ โส ภควา... ๓ 


๑ ดูเทียบ องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๒๕/๔๕๖-๔๕๘ 
๒ ดูเทยบ องฺ. ดิก. (ไทย) ๒๐/๗๑/๒๗๙-๒๙๐ 
๓ ดูเทียบ อง.. เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/ ©(สิ)/(ริ' , ©(ว 


10-1996 (0343-0396)8 


395 


1/5/11,2:15^ 



















๓๙๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

กัลยาณปุถุชนก็บำเพ็ญอนุสสติ ๖ ได้ 

[๑๖๖] แม้ถึงจะเป็นอย่างนั้นก็ตามที อันปุถุชนผู้ประกอบด้วยคุณมีศีล อัน 
บริสุทธึ๋เป็นต้น ก็ควรสนใจเหมือนกัน เพราะว่าเมื่อกัลยาณปุถุชนระลึกเนือง ๆ อยู่ 
ถึงพระคุณทั้งหลายของพระพุทธเจ้าเป็นต้น จิตย่อมผ่องใสแม้ด้วยอำนาจแห่งการ 
ระลึกเนือง ๆ นั้นเทียว กัลยาณปุถุชนข่มนิวรณ์ทั้งหลายเสียด้วยอานุภาพแห่งจิตอัน 
ผ่องใส มีความปราโมทย์อย่างยิ่ง เริ่มเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน ก็จะพึงทำให้แจ้งซึ่ง 
พระ อรหัตได้เหมือนกัน เหมือนอย่างพระปุสสเทวเถระ ผู้อยู่ที่กัฏฐอันธการวิหาร 

เรื่องพระปุสสเทวเถระ 

ได้ยินว่า ท่านผู้มีอายุนั้นได้เห็นพระรูปพระพุทธเจ้าอันมารนฤมิตขึ้น ได้ปีติอัน 
มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ว่า พระพุทธเจ้านฤมิตนี้ ยังมีราคะโทสะโมหะอยู่ก่อน 
ก็ยังสวยงามถึงอย่างนี้องค์พระผู้มีพระภาคแท้จะไม , สวยงามอย่างไรเล่า เพราะพระองค์ 
ทรงปราศจากราคะโทสะโมหะโดยประการทั้งปวง ครั้นแล้วก็ยังวิปัสสนาปัญญาให้ 
เจริญ ได้บรรลุพระอรหัตแล้ว ฉะนี้แล 

ปริจเฉทที่ ๗ ชื่อว่าฉอนุสสตินิเทศ 
ในอธิการแห่งสมาธิภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้ เพื่อความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996 (0343-0396)8 


396 


1/5/11,2:15 &เVI 



















ปริปีเฉททึ ๘ 


อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทส 


๑. มรณในุสสติกถา 

[๑๖๗] บัดนี้ ถึงวาระแสดงการเจริญมรณสติต่อจากเทวตานุสสตินี้ไป ใน 
มรณสตินั้น คำว่า มรณะ ได้แก่ ความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ที่เนื่องอยู่ในภพอันเดียว ก็ 
สมุจเฉทมรณะ กล่าวคือความขาดสูญแห่งวัฏฏทุกข์ของพระอรหันต์ทั้งหลาย 
ขณิกมรณะ กล่าวคือความแตกดับชั่วขณะแห่งสังขารทั้งหลาย และ สมมติมรณะ 
ได็ในคำว่าต้นไม้ตาย โลหะตาย ดังนี้เป็นต้น มรณะทั้ง ๓ อย่างนั้น ไม่ประสงค์เอาใน 
มรณสตินี้ ก็แหละ มรณะที่ประสงค์เอานั้นมี ๒ อย่างคือ กาลมรณะ ๑ อกาลมรณะ ๑ 
ในมรณะ ๒ อย่างนั้น กาลมรณะ ย่อมมีด้วยการสิ้นบุญ หรือการสิ้นอายุ หรือด้วยการ 
สิ้นทั้ง ๒ อย่าง อกาลมรณะ ย่อมมีด้วยอำนาจกรรมที่เขาตัดรอนกรรม 

ในมรณะเหล่านั้นก็มรณะใดแม้เมื่อความพร้อมมูลแห่งปัจจัยที่เป็นเหตุสืบต่ออายุ 
ยังมีอยู่ ก็ย่อมมีไต้ เพราะความที่กรรมอันเป็นเหตุต่อปฏิสนธิมีวิบากสุกงอม 
สิ้นเชิงแล้ว นี้ชื่อว่ามรณะด้วยการสิ้นบุญ มรณะใดย่อมมีด้วยการสิ้นอายุซึ่งมี 
๑๐๐ ปี เป็นกำหนดเหมือนอายุของคนทุกวันนี้ เพราะไม่มีสมบัติคือ คติ, กาล 
และอาหารเป็นต้น นี้ชื่อว่า มรณะด้วยการสิ้นอายุ ส่วนมรณะใดย่อมมีแก , เหล่าสัตว์ 
ผู้มีสันดานอันกรรมที่สามารถจะให้เคลื่อนจากฐานในทันทีเข้ามาตัดรอน เหมือน 
อย่างทุลิมารและกลาพุราชเป็นต้น หรือย่อมมีแก่เหล่าสัตว์ผู้มีสันดานขาดไป ด้วย 
ความพยายามมีการนำศัสตรามา (ประหาร) เป็นต้น ด้วยอำนาจกรรมปางก่อน 
นี้ชื่อว่า อกาลมรณะ มรณะทั้งหมดนั้น สงเคราะห์ด้วยความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ 
การระลึกถึงมรณะ กล่าวคือ ความขาดแห่งชีวิตินทรีย์ ด้วยประการดังกล่าวมานี้ 
ชื่อว่า มรณสติ 


10-1996 (0397-0480)8 


397 


1/5/11,2:16^ 



















๓๙๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

[๑๖๘] อันพระโยคาวจรผู้ประสงค์จะเจริญมรณสตินั้น ไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่ 
พึงให้มนสิการเป็นไปโดยแยบคายว่า มรณะจักมี ชีวิตินทรีย์จักขาด หรือว่า ตาย 
ตาย ดังนี้ เพราะว่าเมื่อพระโยคาวจรยังมนสิการให้เป็นไปโดยไม่แยบคาย เวลาระลึก 
ถึงความตายของคนที่ชอบกันจะเกิดความโศกเศร้า ดุจเวลามารดาผู้บังเกิดเกล้าระลึกถึง 
ความตายของบุตรที่รักฉะนั้น เวลาที่ระลึกถึงความตายของคนที่ไม่ชอบกันจะเกิดความ 
ปราโมทย์ ดุจคนมีเวรกันระลึกถึงความตายของคนที่มีเวรกันฉะนั้น เวลาระลึกถึง 
ความตายของคนที่เป็นกลาง ๆ จะไม่เกิดความสลดใจดุจสัปเหร่อเห็นซากคนตายฉะนั้น 
เวลาระลึกถึงความตายของตนจะเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวดุจคนที่มีชาติขลาดเพราะเห็น 
เพชฌฆาตผู้เงื๋อดาบฉะนั้น ความเกิดขึ้นแห่งความโศกเป็นต้นแม้ทั้งหมดนั้น ย่อมมี 
แก , ผู้ปราศจากสติ, ความสังเวช และญาณ เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจรเห็นสัตว์ที่ถูก 
ฆ่าตายและตายเองในที่นั้น ๆ แล้ว พึงพิจารณาถึงความตายของหมู่สัตว์ที่ตายไปซึ่ง 
มีสมบัติที่ตนเคยเห็นมา ประกอบสติ, ความสังเวช และญาณ แล้วยังมนสิการให้ 
เป็นไปโดยนัยมีอาทิว่า มรณํ ภวิสฺสติ ความตายจักมี ดังนี้ ด้วยว่า พระโยคาวจร 
เมื่อให้มนสิการเป็นไปอย่างนั้น ชื่อว่าให้เป็นไปโดยแยบคาย อธิบายว่าให้เป็นไปโดย 
อุบาย จริงอยู่ สำหรับพระโยคาวจรบางพวกที่ยังมนสิการให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นนั้นแล 
นิวรณกิเลสทั้งหลายย่อมระงับลง สติมีมรณะเป็นอารมณ์ย่อมตั้งนั้น กัมมัฏฐานขึ้น 
ถึงอุปจารฌานทีเดียวก็เป็นได้ 

[๑๖๙] ส่วนพระโยคาวจรผู้!ม่มีกัมมัฏฐานถึงอุปจารฌานด้วยอาการเพียงเท่านี้ 
พึงระลึกถึงความตายโดยอาการ ๘ อย่างเหล่านี้ คือ 

๑. โดยปรากฏเหมือนเพชฌฆาต 

๒. โดยวิบัติจากสมบัติ 

๓. โดยนำมาเปรียบเทียบ 

๔. โดยเป็นกายสาธารณะแก , หมู่หนอนจำนวนมาก 

๔. โดยอายุทุพลภาพ 

๖. โดยไม่มีเครื่องหมาย 

๗. โดยมีกำหนดระยะกาล 

๘. โดยมีขณะเล็กน้อย 


10-1996 (0397-0480)8 


398 


1/5/11,2:16^ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๓๙๙ 


๑. อธิบายโดยปรากฏเหมือนเพชฌฆาต 

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า วธกปจฺจุปฏฺซิานโต แปลว่า โดยปรากฏเหมือน 
เพชฌฆาต พระโยคาวจรพึงระลึกว่า เปรียบเหมือนเพชฌฆาตคิด'จะตัดศีรษะผู้นี้ 
ฉวยดาบจ่ออยู่ที่คอยืนประชิดตัวอยู่ฉันใด แม้ความตายก็ปรากฏเช่นนั้นเหมือนกัน 
เพราะเหตุไร ? เพราะมาพร้อมกับความเกิดและเพราะเป็นเครื่องนั้นทอนชีวิต อุปมา 
เหมือนดอกเห็ดหัวงูตูม ๆ ย่อมดันเอาฝ่นติดหัวขึ้นมาพร้อมฉันใด สัตว์ทั้งหลายก็ 
ฉันนั้น ย่อมพาเอาความแก่และความตายมาเกิดด้วย จริงอย่างนั้น ปฏิสนธิจิตของ 
สัตว์เหล่านั้นก็ถึงความแก , สัดแต่เกิดขึ้นมาทีเดียว แล้วก็แตกดับไปพร้อมกับด้วยขันธ์ 
อันเป็นตัวประกอบ ดังศิลาตกจากยอดเขาแตกกระจายไปฉะนั้น ความตายที่มีประจำ 
ทุกขณะดังกล่าวมาฉะนี้ อันดับแรกมาพร้อมกับความเกิด แต่เพราะสัตว์เกิดมาแล้ว 
ต้องตายเป็นเที่ยงแท้ แม้ความตายที่ประสงค์เอาในมรณสตินี้ก็จัดว่ามาพร้อม 
กับความเกิด เพราะเหตุนั้น สัตว์นี้ตั้งแต่เวลาที่เกิดมาก็เดินบ่ายหน้าต่อความตาย 
มิได้หวนกลับมาเลยแม้สักน้อยเดียว เปรียบดังพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาแล้วก็โคจร 
บ่ายหน้าต่อที่ตกไปท่าเดียว มิได้กลับมาหาที่ ๆ โคจรไปแล้วนั้น ๆ แม้สักน้อยหนึ่ง 
หรือมิฉะนั้น เปรียบเหมือนสายนั้าเล็ก ๆ ที่ไหลลงจากภูเขามีกระแสเชี่ยว มีปกติ 
พัดเอาสิ่งพอที่จะพัดไปได้ ย่อมไหลรุดไปท่าเดียว มิได้หวนกลับแม้สักน้อยหนึ่ง 
ฉะนั้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่า 

“สัตว์อยู่ในครรภ์เพียงคืนเดียวซึ่งเป็นคืนแรก ย่อม 
บ่ายหน้าไป (สู่ความตาย) เหมือนเมฆฝนตั้งขึ้นแล้ว ก็ย่อม 
เคลื่อนไปเรื่อยไป ไม่หวนกลับมา” ดังนี้ 

ก็เมื่อสัตว์นั้นบ่ายหน้าไปอยู่อย่างนี้ความตายเท่านั้นย่อมใกล้เข้ามา เหมือนอย่าง 
ความเหือดแห้งไปแห่งแม่นั้าน้อยอันถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อน และเหมือนอย่าง 
ความหล , นผลอยแห่งผลไม้ทั้งหลายที่มีขั้วอันรสแห่งอาโปธาตุซาบซึมแล้วในเวลาเช้า 
ดุจความแตกแห่งภาชนะดินทั้งหลายที่ถูกทุบด้วยไม้ค้อน และความเหือดแห้งไปแห่ง 
หยาดนั้าค้างทั้งหลายที่ต้องแสงพระอาทิตย์แผดเผาฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระผู้มี 
พระภาคจึงตรัสว่า 


10-1996 (0397-0480)8 


399 


1/5/11,2:16/ปVI 


















๔๐๐ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“วันและคืนล่วงไป ชีวิตพลอยดับไปด้วย อายุของ 
สัตว์ค่อยสิ้นไป ดังนํ้าแห่งแม่นํ้าน้อยค่อยแห้งไป ฉะนั้น 
สัตว์ทั้งหลายผู้เกิดมาแล้ว ย่อมมีภัยแต่ความตายเป็น 
เที่ยงแท้แน่นอน ดุจผลไม้ทั้งหลายที่สุกแล้วย่อมมีภัยแต่ 
ความหล่นในเวลาเช้า ฉะนั้น 

อนึ่ง เหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อทำขึ้น ทั้งเล็กทั้ง 
ใหญ่ ทั้งสุกทั้งดิบ ทุกอย่างล้วนมีความแตกเป็นที่สุด 
ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็น ฉันนั้น 

หยาดนั้าค้างที่ยอดหญ้า พอพระอาทิตย์ขึ้นไปก็ตกไป 
ฉันใด อายุของสัตว์ทั้งหลายก็เป็น ฉันนั้น คุณแม่จ๋า 
คุณแม่อย่าห้ามผมเลย ความตายมาพร้อมกับความเกิด 
ประดุจเพชฌฆาตที่เงื้อดาบ ด้วยประการฉะนี้” 

อนึ่ง ความตายนี้นั้นย่อมคร่าเอาชีวิตถ่ายเดียว ครั้นคร่าเอาไปแล้วก็มิได้ปล่อย 
ให้กลับคืนมา ดังเพชฌฆาตกวัดแกว่งดาบอยู่ที่คอฉะนั้น เพราะเหตุนั้น แม้ความตาย 
จึงชื่อว่าปรากฏดังเพชฌฆาตเงื้อดาบ เพราะมาพร้อมกับความเกิดและเพราะคร่าชีวิตไป 
ดังนี้แล พระโยคาวจรพึงระลึกถึงความตายโดยปรากฏดังเพชฌฆาต ด้วยประการฉะนี้ 

๒. อธิบายโดยวิบัติจากสมบัติ 

[๑๗๐] คำว่า โดย วิบัติ จากสมบัติ มีอธิบายว่า ขึ้นชื่อว่าสมบัติในโลกนี้ย่อม 
งดงามอยู่ได้ชั่วเวลาที่วิบัติยังไม่ครอบงำ แต่ขึ้นชื่อว่าสมบัติจะถึงพ้นความวิบัติดำรง 
อยู่ได้หามีไม่ จริงอย่างนั้น 

“แม้พระเจ้าอโศกมหาราซ ทรงปกครองแผ่นดินทั้ง 
สิ้น ทรงสละพระราชทรัพย์ตั้งร้อยโกฏิ ทรงเป็นผู้มีความสุข 
ในนั้นปลาย ถึงความเป็นใหญ่แห่งวัตถุเพียงผลมะขาม 
ป้อมครึ่งผลด้วยทั้งเรือนร่างนั้นแล แม้เมื่อท้าวเธอทรง 
สิ้นบุญแล้ว พระองค์ก็ทรงบ่ายพระพักตร์ ต่อมรณะ ก็ต้อง 
มาถึงซึ่งความโศกเศร้า” 


10-1996 (0397-0480)8 400 1 /5/11,2:16 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๐๑ 


อีกอย่างหนึ่ง ความไม่มีโรคแม้ทั้งหมดมีความเจ็บไข้เป็นที่สุด ความเป็นหนุ่ม 
ทั้งหมดมีความแก่เป็นที่สุด ชีวิตทั้งหมดมีความตายเป็นที่สุด โลกสันนิวาสทั้งหมด 
นั่นแลถูกชาติติดตาม ถูกชราไล่ตาม ถูกพยาธิครอบงำ ถูกมรณะดักสังหาร เพราะ 
เหตุนั้น พระผู้มีพ'ระภาคตรัส'ว่า 

“ภูเขาใหญ่อันล้วนแล้วด้วยหินสูงจรดฟ้ากลิ้งบดมา 
ทั้ง๔ทิศโดยรอบ แม้ฉันใด ความแก'และความตายก็ 
ฉันนั้น ย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลาย คือพวกกษัตริย์ พวก 
พราหมณ์ พวกแพศย์ พวกศูทร พวกคนจัณฑาลและ 
พวกปุกกุสะ ไม่เว้นใคร ๆ ย่อมยํ่ายีทั่วไปทั้งหมดเลย ณ 
ที่นั้น พื้นที่สำหรับพลช้างก็ไม่มี สำหรับพลม้าก็ไม่มี 
สำหรับพลรถก็ไม่มี สำหรับพลเดินเท้าก็ไม่มี และใคร ๆ 
ไม่อาจชนะได้ด้วยมนต์หรือด้วยทรัพย์ วิบัติคือความตาย 
เป็นที่สุดแห่งสมบัติคือชีวิต พระโยคาวจรเมื่อจะกำหนด 
ถึงภาวะที่ชีวิตมีความตายเป็นที่สุดนั้น พึงระลึกถึงความ 
ตายโดยอาการวิบัติแห่งสมบัติ ด้วยประการฉะนี้” 

๓. อธิบายโดย นำ มาเปรียบเทียบ 

[๑๗๑] คำว่า โดย นำ มาเปรียบเทียบ ความว่า โดยนำเข้ามาเปรียบเทียบกับตน 
พร้อมทั้งคนอื่น ๆ ในข้อนั้นมีอธิบายดังนี้ 

พระโยคาวจรพึงระลึกถึงความตายโดยเปรียบเทียบกับอาการ ๗ อย่างคือ 

๑. โดยความเป็นผู้มียศใหญ่ 
๒. โดยความเป็นผู้มีบุญมาก 
๓. โดยความเป็นผู้มีกำลังมาก 
๔. โดยความเป็นผู้มีฤทธมาก 
๔. โดยความเป็นผู้มีปัญญามาก 
๖. โดยความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 
๗. โดยความเป็นพระสัมมาส้มพุทธเจ้า 


10-1996 (0397-0480)8 


401 


1/5/11,2:16^ 


















๔๐๒ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

(๑) อธิบายโดยความเป็นผู้มียศใหญ่ 

ถามว่า พึงเปรียบเทียบอย่างไร ? แก้ว่า พึงเปรียบเทียบอย่างนี้ว่า ขึ้นชื่อว่า ความ 
ตายนี้ตกต้องอย่างไม่ขวยเขินเบื้องบนแม้แห่งท่านผู้มียศใหญ่คือมีบริวารมาก มี 
ทรัพย์และพาหนะพรั่งพร้อม แม้กระทั่งท้าวมหาสมมต, พระเจ้ามันธาตุ, พระเจ้า 
มหาสุทัสสนะและ-พระเจ้าทัฬหเนมิ ก็เหตุไฉนเล่า ความตายจึงจักไม , ตกต้อง ณ 
เบื้องบนแห่งเรา 

ท่านผู้มียศใหญ่ทั้งหลาย เป็นท้าวพญาผู้ประเสริฐ เซ่น 
ท้าวมหาสมมตเป็นต้น แม้ท่านเหล่านั้นยังถึงซึ่งอำนาจ 
แห่งความตาย จะป่วยกล่าวไปไยในคนทั้งหลายเซ่นเราเล่า 

พึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มียศใหญ่ดังว่า 
มานี้เป็นอันดับแรก 

(๒) อธิบายโดยความเป็นผู้มีบุญมาก 

พึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีบุญมากอย่างไร ? พึงระลึกถึงความตาย 
โดยความเป็นผู้มีบุญมากอย่างนี้ว่า 

เศรษฐีเหล่านี้คือโซดิกเศรษฐีชฏิลเศรษฐีอุคคเศรษฐี 
เมณฑกเศรษฐี ปุณณกเศรษฐี และเศรษฐีอื่น ๆ ที่ลือ 
กระฉ่อนว่า เป็นผู้มีบุญมากในโลก ท่านเหล่านั้นทั้งหมด 
ยังถึงซึ่งความตาย จะป่วยกล่าวไปไยถึงคนทั้งหลายเซ่น 
เราเล่า 


(๓) อธิบายโดยความเป็นผู้มีกำลังมาก 

พึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีกำลังมากอย่างไร ? พึงระลึกถึงความตาย 
โดยความเป็นผู้มีกำลังมากอย่างนี้ว่า 


10-1996 (0397-0480)8 


402 


1/5/11,2:16/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๐๓ 


พระวาสุเทพ พระพลเทพ พระภีมเสน พระยุธิฏเละ 
แม้นักมวยปลํ้าใหญ่ซื่อว่าจานุระ ก็ไปแล้วสู่อำนาจแห่ง 
ความตาย แต่ท่านเหล่านั้นผู้ลือกระฉ่อนโลกว่าเป็นผู้มี 
กำลังมากถึงอย่างนี้ ทุกท่านก็ถึงซึ่งความตาย จะป่วย 
กล่าวไปไยในคนทั้งหลายเซ่นเราเล่า 

(๔) อธิบายโดยความเป็นผู้มีฤทธิมาก 

พึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีฤทเ!มากอย่างไร ? พึงระลึกถึงความตาย 
โดยความเป็นผู้มีฤทธิ้มากอย่างนี้ว่า 

พระอัครสาวกที่สองเป็นผู้ประเสริฐกว่าบรรดาท่านผู้มี 
ฤทธิทั้งหลาย ได้ยังเวชยันต์ปราสาทให้หวั่นไหว ด้วยอวัยวะ 
เพียงนิ้วหัวแม่เท้า แม้ท่านก็ยังเข้าปากของความตายอัน 
น่าสะพึงกลัวไปพร้อมด้วยฤทธิทั้งหลาย เสมือนมฤค 
เข้าสู่ปากแห่งราชสีห์ จะป่วยกล่าวไปไยในคนทั้งหลาย 
เซ่นเราเล่า 

(๔) อธิบายโดยความเป็นผู้มีปัญญามาก 

พึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นผู้มีปัญญามากอย่างไร ? พึงระลึกถึงความ 
ตายโดยความเป็นผู้มีปัญญามากอย่างนี้ว่า 

ยกเว้นพระโลกนาถเจ้าเสีย สัตว์เหล่าใดเหล่าหนึ่งที่ 
มีอยู่ สัตว์นั้นว่าโดยปัญญาย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่ ๑๖ แห่ง 
พระสารีบุตร พระอัครสาวกที่หนึ่งได้มีปัญญามากถึง 
อย่างนี้ ยังถึงซึ่งอำนาจแห่งความตาย จะป่วยกล่าวไปไยใน 
คนทั้งหลายเซ่นเราเล่า 


10-1996 (0397-0480)8 


403 


1/5/11,2:16/ปVI 


















๔๐๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

(๖) อธิบายโดยความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า 

พึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างไร ? พึงระลึกถึงความ 
ตายโดยความเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าอย่างนี้ว่า แม้พุทธบุคคลเหล่านั้นทำการยํ่ายี 
ศัตรูคือกิเลสทั้งปวงด้วยพลังคือปัญญาและวิริยะของตน ๆได้บรรลุปัจเจกสัมโพธิญาณ 
เป็นผู้ตรัสรู้เอง มีอาการดังนอแรด แม้ท่านเหล่านั้นยังไม , พ้นจากความตาย ก็ไฉนเรา 
จักพันเล่า 

ท่านผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่อาศัยนิมิตนั้น ๆ 
พิจารณาอยู่ เป็นพระสยัมภูด้วยเดชแห่งญาณ บรรลุพระ 
นิพพานเป็นที่สิ้นอาสวะ มีอุปมาเสมือนนอแรด เพราะ 
ท่านอยู่ในความประพฤติโดดเดี่ยว แม้ท่านเหล่านั้นก็หา 
ล่วงพ้นความตายไปได้ไม่ จะป่วยกล่าวไปไยในคนทั้งหลาย 
เซ่นเราเล่า พึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นพระปัจเจก- 
พุทธเจ้าด้วยอาการอย่างนี้ 

(๗) อธิบายโดยความเป็นพระสัมมาอัมพุทธเจ้า 

พึงระลึกถึงความตายโดยความเป็นพระสัมมาส้มพุทธเจ้าอย่างไร ? พึงระลึกถึง 
ความตายโดยความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ว่า เ- 

พ'ระผู้มีพ'ระภาค แม้นั้นใด มีพระรูปกายอันวิจิตรไปด้วยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ 
ประการ ซึ่งประดับด้วยอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการ มีพระธรรมกายอันสำเร็จด้วย 
พระคุณรัตนะมีศึลขันธ์เป็นต้นอันบริสุทธิ้ด้วยอาการทั้งปวง ทรงถึงฝังแห่งความเป็น 
ผู้มียศใหญ่ ความเป็นผู้มีบุญมาก ความเป็นผู้มีกำลังมาก ความเป็นผู้มีฤทธี๋มาก 
และความเป็นผู้มีปัญญามากหาผู้เสมอมิได้ ไม่มีผู้เทียบเท่า ไม่มีผู้เปรียบปาน ไม่มี 
บุคคลจะเทียมทัน เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้เองโดยชอบ แม้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ยัง 
ทรงระงับดับขันธ์โดยพลัน เพราะการตกลงแห่งหยาดฝนคือมรณะ เปรียบดังกอง 
แห่งเพลิงใหญ่ดับไปเพราะฝนตกรดฉะนั้น 

อันความตายนั้นใดมาสู่อำนาจของพระผู้มีพระภาค 
ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ ผู้มีอานุภาพมากอย่างนี้ โดยไม่ 


10-1996 (0397-0480)8 


404 


1/5/11,2:16/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


(^. 0(51 


ต้องกลัว โดยไม่ต้องละอาย ไฉนเล่า ? เจ้าความตายนี้นั้น 
อันไร้ความอายปราศจากความกลัว มุ่งแต่จะยํ่ายีสัตว์ทุก 
ถ้วนหน้า จักไม่มาครอบงำสัตว์เซ่นเราเล่า 

เมื่อพระโยคาวจรนั้น น้อมตนเข้าไปเปรียบเทียบกับคนอื่น ซึ่งเพียบพร้อม 
ด้วยความเป็นใหญ่ มีความเป็นผู้มียศใหญ่เป็นต้น โดยภาวะคือความเป็นผู้มี 
ความตายเสมอกันอย่างนี้แล้ว ระลึกไปว่า ความตายจักมีแม้แก่เรา ดุจมีแก่สัตว์ 
วิเศษเหล่านั้น ดังนี้ กัมมัฏฐานย่อมถึงอุปจารแล พระโยคาวจรระลึกถึงความตาย 
โดยนำมาเปรียบเทียบ ด้วยประการฉะนี้ 

๔. อธิบายโดยเป็นกายสาธารณะแก , หมู่หนอนจำนวนมาก 

[๑๗๒] คำว่า โดยเป็นกายสาธารณะแก่หมู่หนอนจำนวนมาก มีอธิบายว่า 
กายนี้สาธารณะทั่วไปแก , สัตว์ทุกจำพวก คือ อันดับแรกก็เป็นกายทั่วไปแก่หมู่หนอน 
๘๐ ครอก ในหมู่หนอนเหล่านั้น พวกสัตว์ที่อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนัง จำพวก 
ที่อาศัยหนังก็กัดกินหนัง จำพวกที่อาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้อ จำพวกที่อาศัยเอ็นก็ 
กัดกินเอ็น จำพวกที่อาศัยกระดูกก็กัดกินกระดูก จำพวกที่อาศัยเยื่อในกระดูกก็กัด 
กินเยื่อในกระดูก มันเกิด, แก่, ตาย, ถ่ายอุจจาระ, ปัสสาวะอยู่ในกายนั้นเอง และ 
ร่างกายก็บับว่าเป็นเรือนคลอด เป็นโรงพยาบาล เป็นสุสาน เป็นส้วม เป็นราง 
ปัสสาวะของพวกมัน อันว่าร่างกายนี้นั้น เพราะความกำเริบแห่งหมู่หนอนแม้เหล่านั้น 
ก็ถึงซึ่งความตายได้ประการหนึ่งเป็นแท้ 

อนึ่ง กายนี้ย่อมทั่วไปแก , ปัจจัยแห่งความตาย เฉพาะที่เป็นภายในได้แก่โรค 
หลายชนิด และที่เป็นภายนอกได้แก่งูและแมลงป่องเป็นต้น เหมือนอย่างที่สาธารณะ 
ทั่วไปแก่หมู่หนอน ๘๐ ครอกฉะนั้น 

อนึ่ง เปรียบดังอาวุธต่าง ๆ เช่นลูกศร หอกแทง หอกซัด และก้อนหินเป็นต้น 
อันมาแต่ทิศทั่งปวงตกประดังลงที่เป้าที่เขาตั้งไวิในหนทางใหญ่ ๔ แพร่ง ฉันใด 
อันตรายทุกอย่างย่อมตกประดังลง แม่ในกาย ก็ฉันนั้น กายนี้นั้น ย่อมถึงความตาย 
เป็นเที่ยงแท้เพราะอันตรายเหล่านั้นตกประดังลง 


10-1996 (0397-0480)8 


405 


1/5/11,2:16/ปVI 


















๔๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรม 
วินัยนี้ เมื่อกลางวันผ่านไปแล้วกลางคืนย่างเข้ามา ย่อมพิจารณาเห็นอย่างนี้ว่า 
เหตุแห่งความตายของเรามีมากแล คืองูจะพึงกัดเรา แมลงป่องจะพึงต่อยเรา หรือ 
ตะขาบจะพึงกัดเรา เราจะพึงตาย เพราะเหตุนั้น นั้นจะพึงเป็นอันตรายแก่เรา 
มิฉะนั้นเราพึงจะพลาดล้มลง หรือภัตที่เราบริโภคแล้วพึงเสียไป นั้าดีของเราพึงกำเริบ 
ก็ได้ เสมหะของเราพึงกำเริบก็ได้ มิใช่แต่เท่านั้น ลมมีพิษดังศัสตราจะพึงกำเริบ 
แก , เราก็ได้ เราจะต้องตาย เพราะเหตุนั้น นั้นจะพึงเป็นอันตรายแก่เรา” พระโยคา- 
วจรพึงระลึกถึงความตายโดยเป็นกายสาธารณะแก , หมู่หนอนจำนวนมาก ด้วย 
ประการฉะนี้ 


๕. อธิบายโดยอายุทุพลภาพ 

[๑๗๓] คำว่า อายุทุพลภาพ อธิบายว่า ธรรมดาว่าอายุนั้นไม่แข็งแรง 
อ่อนแอ จริงอย่างนั้น ชีวิตของเหล่าสัตว์เนื่องด้วยลมหายใจออกและลมหายใจเข้า 
เนื่องด้วยอิริยาบถ เนื่องด้วยความเย็นและความร้อน เนื่องด้วยมหาภูต และเนื่อง 
ด้วยอาหาร ชีวิตนี้นั้นเมื่อได้ภาวะความเป็นไปสมํ่าเสมอแห่งลมหายใจออกและ 
ลมหายใจเข้านั้นแหละ จึงเป็นไปได้ แต่เมื่อลมทางจมูกที่ออกไปข้างนอกไม่กลับ 
เข้าไปข้างในก็ดี ที่เข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ดี บุคคลย่อมได้ชื่อว่าตาย ชีวิตเมื่อได้ภาวะ 
ความเป็นไปสมื่าเสมอแม้แห่งอิริยาบถทั้ง ๔ นั้นแหละจึงเป็นไปได้ แต่เพราะความที่ 
อิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเกินประมาณ อายุสังขารย่อมขาด ชีวิตที่ได้ภาวะความเป็น 
ไปสมํ่าเสมอแม้แห่งความเย็นและความร้อนนั้นแหละ จึงเป็นไปได้ แต่เมื่อบุคคลถูก 
ความเย็น'จัดก็ดี ถูกความร้อนจัดก็ดีครอบงำ ย่อมวิบัติ ชีวิตเมื่อได้ภาวะความเป็นไป 
สมื่าเสมอแม้แห่งมหาภูตรูปนั้นแหละจึงเป็นไปได้ แต่เพราะปฐวีธาตุหรืออาโปธาตุ 
เป็นต้นธาตุใดธาตุหนึ่งกำเริบ บุคคลแม้สมบูรณ์ด้วยกำลังก็ยังเป็นคนมีกายแข็ง 
กระด้างได้หรือมีกายเน่าเปรอะเปือนด้วยอำนาจโรคลงแดง เป็นต้น หรือมีความร้อน 
มากเป็นเบื้องหน้าได้ หรือมีไขข้อและเส้นเอ็นขาดไปได้ ย่อมถึงความลิ้นชีวิต บุคคล 
เมื่อได้แม้อาหารหรือคำข้าวในเวลาที่ควรนั้นแหละ ชีวิตจึงเป็นไปได้ แต่เมื่อไม่ได้ 
อาหารย่อมถึงความลิ้นสูญ พระโยคาวจรพึงตามระลึกถึงความตายโดยอายุเป็นของ 
ทุพลภาพ ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0397-0480)8 


406 


1/5/11,2:16^ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๐๗ 


๖. อธิบายโดยไม่มีเครื่องหมาย 

[๑๗๔] คำว่า โดยไม่มีเครื่องหมาย อธิบายว่า โดยความไม่ มี ขอบเขต 
กำหนด จริงอยู่ 

สภาวธรรม ๕ ประการนี้ คือ ชีวิต ๑ พยาธิ ๑ กาล 
เวลา ๑ สถานที่ทอดทิ้งกาย ๑ คติ ๑ ของเหล่าสัตว์ใน 
ชีวโลก ไม่มีเครื่องหมาย ใคร ๆ รู้ไม่ได้ 

ในสภาวธรรม๔ ประการนั้น ธรรมดาว่าชีวิต ชื่อว่าไม , มีเครื่องหมาย เพราะไม่มี 
กำหนดว่า จะพึงเป็นอยู่ประมาณเท่านี้ปี ไม่เกินจากนี้ไปได้ จริงอยู่ สัตว์ทั้งหลาย 
ย่อมตายเสียแต่ในเวลาแรกเกิด เป็นกลละนั้าขุ่นก็มี ในเวลาเป็นอัพพุทะนั้าที่ใส เป็น 
ชิ้นเนื้อเป็นแท่งอยู่ในครรภ์!ด้ ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ๔ เดือน ๔ เดือน 
๑๐ เดือนก็มี ในสมัยที่คลอดจากท้องก็มี เลยนั้นไปย่อมตายภายในร้อยปีบ้าง 
เกินร้อยปีไปบ้าง อย่างแน่แท้ แม้พยาธิ ก็ชื่อว่าไม่มีเครื่องหมาย เพราะความไม่มี 
กำหนดว่า สัตว์ทั้งหลายจะต้องตายด้วยความเจ็บป่วยชนิดนี้เท่านั้น จะไม่ตายด้วย 
ความเจ็บป่วยชนิดอื่น ด้วยว่า สัตว์'ทั้งหลายตายด้วยโรคตาก็มี ตายด้วยโรคหูเป็นต้น 
ชนิดใดชนิดหนึ่งก็มี แม้กาลเวลา ก็ชื่อว่าไม่มีเครื่องหมาย เพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่า 
จะต้องตายในเวลานี้เท่านั้น ไม , ตายในเวลาอื่น ด้วยว่าสัตว์ทั้งหลายตาย ในเวลาเช้าก็มี 
ตายในเวลาเที่ยงเป็นต้นเวลาใดเวลาหนึ่งก็มี แม้สถาน ที่ ทอดทิ้งกาย ก็ชื่อว่าไม่มี 
เครื่องหมาย เพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายเมื่อจะตาย จะต้องทอดทิ้ง 
ร่างกาย’ไว้ใ'นที่นี้เท่านั้น ไม่ทอดทิ้งไปในที่อื่น ด้วยว่าอัตภาพของบุคคลซึ่งเกิดภายใน 
บ้านตกอยู่นอกบ้านก็มี ของผู้ที่เกิดนอกบ้านตกอยู่ภาย'ในบ้านก็มี โดยประการนั้น 
บัณฑิตพึงให้พิสดารโดยประการเป็นอันมาก อัตภาพของสัตว์เหล่านั้น ที่เกิดบนบก 
ตกไปในนั้าหรืออัตภาพของสัตว์ที่เกิดในนั้าตกไปบนบกดังนี้เป็นต้น แม้คติ ก็ชื่อว่าไม่มี 
เครื่องหมาย เพราะไม่มีกำหนดอย่างนี้ว่า อันสัตว์ที่จุติจากคตินี้แล้ว จะต้องไป 
บังเกิดในคตินี้ ด้วยว่า สัตว์ทั้งหลายจุติจากเทวโลกแล้วไปบังเกิดในพวกมนุษย์ก็มี 
จุติจากมนุษยโลกแล้วไปบังเกิดในเทวโลกเป็นต้น โลกใดโลกหนึ่งก็มี ชาวโลกย่อม 
หมุนเวียนไปในคติทั้ง ๔ เหมือนโคที่เราเทียมไวในยนต์ฉะนั้น ด้วยประการฉะนี้แล 
พระโยคาวจรพึงตามระลึกถึงความตายโดยไม่มีนิมิตเครื่องหมาย ดังที่ว่ามานี้แล 


10-1996 (0397-0480)8 


407 


1/5/11,2:16^ 


















๔๐๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๗. อธิบายโดยมีกำหนดระยะกาล 

[๑๗๕] คำว่า โดยมีกำหนดระยะกาล อธิบายว่า ระยะกาลแห่งชีวิตของมนุษย์ 
ทั้งหลายในบัดนี้น้อยนัก ผูใดเป็นอยู่ได้นาน ผู้นั้นก็เป็นอยู่ได้เพียง ๑๐๐ ปี หรือเลย 
(๑๐๐ ปี) ไปบ้าง แต่เป็นส่วนน้อย เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 
ภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์ทั้งหลายนี้น้อยนัก พวกเขาจำต้องไปยังสัมปรายภพ 
พวกเขาควรทำกุศล ควรประพฤติพรหมจรรย์ ผู้ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายย่อมไม่มี 
ผู้[ดเป็นอยู่ได้นาน ผู้นั้นก็เป็นอยู่ได้เพียง ๑๐๐ ปี หรือเกิน (๑๐๐ ปี) ก็มี-บ้างแต่เป็น 
ส่วนน้อย 

อายุของมนุษย์นี้น้อยนัก สัตบุรุษพึงดูหมิ่นอายุนั้น 
เสีย พึง รีบ ประพฤติความดี ดังคนมีศีรษะถูกไฟไหม้ 

เพราะความตายจะไม่มาถึงย่อมไม่มี ทรงตรัสไว้อีกว่า ภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคย 
มีมาแล้ว ได้มีศาสดาชื่อว่าอรกะดังนี้เป็นต้น บัณฑิตพึงยังพระสูตรทั้งหมดอัน 
ประกอบด้วยอุปมา ๗ ข้อให้พิสดาร ตรัสไว้อีกสูตรหนึ่งว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่ 
เจริญมรณสติอย่างนี้ว่า น่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ได้ชั่วคืน ๑ และวัน ๑ เราพึง 
กระทำไวิในใจซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงทำกิจของบรรพชิต อันเป็น 
ประโยชน์ตนมากหนอ ดังนั้นก็ดี 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่า น่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ 
ชั่วระยะเวลากลางวัน เราพึงทำไวิในใจถึงคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงทำกิจ 
แห่งบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอ ดังนี้ก็ดี 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่า น่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ 
ชั่วระยะเวลาที่เราบิณฑบาตครั้งหนึ่ง เราพึงทำไวิในใจซึ่งคำสอนของพระผู้มีพระภาค 
เราพึงทำกิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอ ดังนี้ก็ดี 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่า น่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ 
ชั่วระยะที่เราเคี้ยวคำข้าว ๔-๕ คำแล้วกลืนกิน เราพึงทำไวิในใจซึ่งคำสั่งสอนของ 
พระผู้มีพระภาค เราพึงทำกิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอ ดังนี้ก็ดี 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผู้ยังประมาทอยู่ เจริญมรณสติยัง 
ชักข้า เพื่อธรรมเป็นที่ลื้นไปแห่งอาสวะ ดังนี้ก็ดี 


10-1996 (0397-0480)8 


408 


1/5/11,2:16^ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๐๙ 


ภิกษุทั้งหลาย ส่วนภิกษุผู้ที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่า น่าปลื้มใจหนอที่เรา 
พึงเป็นอยู่ได้ชั่วระยะเวลาเคี้ยวอาหารกลืนลงไปได้คำเดียว เราพึงทำไว่ในใจถึงคำชั่ง 
สอนของพระผู้มีพระภาคเถิด เราพึงทำกิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ตนมากหนอ 
ดังนี้ก็ดี 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ที่เจริญมรณสติอย่างนี้ว่า น่าปลื้มใจหนอที่เราพึงเป็นอยู่ 
ชั่วระยะเวลาหายใจเข้าแล้วหายใจออก หรือหายใจออกแล้วหายใจเข้า เราพึงทำไว้ 
ในใจซึ่งคำชั่งสอนของพระผู้มีพระภาค เราพึงทำกิจของบรรพชิตอันเป็นประโยชน์ 
ของตนมากหนอ ดังนี้ก็ดี 

ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านี้เราเรียกว่าเป็นผูไม่ประมาทอยู่ พวกเธอย่อมเจริญ 
มรณสติเข้มแข็งเพื่อธรรมเบีนที่สิ้นไปแห่งอาสวะ ดังนี้ 

ระยะกาลแห่งชีวิตน้อยนัก ไม่น่าไว้วางใจเพียงชั่วเคี้ยวคำข้าว ๔-๕ คำอย่างนี้แล 

พระโยคาวจรพึงตามระลึกถึงความตายโดยมีกำหนดระยะกาล ด้วยประการฉะนี้ 

๘. อธิบายโดยมีขณะเล็กน้อย 

[๑๗๖] ในคำว่า โดย มี ขณะเล็กน้อย มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ จริงอยู่ เมื่อว่าโดย 
ปรมัตถ์ ขณะแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายน้อยนักชั่วความเป็นไปแห่งจิตขณะเดียว 
เท่านั้น เปรียบเหมือนล้อรถแม้เมื่อหมุนไปก็หมุนด้วยส่วนแห่งกงส่วนหนึ่งเท่านั้น 
แม้เมื่อหยุดก็หยุดด้วยส่วนแห่งกงส่วนหนึ่งเท่านั้น ฉันใด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ 
เป็นไปชั่วขณะแห่งจิตขณะเดียว ฉันนั้นเหมือนกัน ในเมื่อจิตนั้นดับแล้วสัตว์ก็ถูก 
เรียกว่าดับแล้ว ดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ในขณะแห่งจิตเป็นอดีต สัตว์เป็นแล้ว 
ไม่ใช่กำลังเป็นอยู่ไม , ใช่จักเป็นในขณะแห่งจิตเป็นอนาคตไม , ใช่เป็นแล้วไม่ใช่กำลังเป็น 
แต่จักเป็น ในขณะแห่งจิตเป็นปัจจุบัน สัตว์[ม , ใช่เป็นแล้ว แต่กำลังเป็น ไม่ใช่จักเป็น 

ชีวิต, อัตภาพ และสุขทุกข์ทั้งมวลล้วนประกอบกับจิต 
ดวงเดียว ขณะย่อมเป็นไปโดยรวดเร็ว ขันธ์ของสัตว์ทั้งที่ 
ตายทั้งที่ยังดำรงอยู่ในภพนี้ ค!นดับแล้วก็เหมือนกัน 
หมดไปโดยไม่มีความสืบต่อสัตว์ไม่เกิดเพราะจิตที่เป็นอนาคต 


10-1996 (0397-0480)8 


409 


1/5/11,2:16^ 


















๔๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เป็นอยู่เพราะจิตเป็นปัจจุบัน สัตว์โลกซื่อว่าตายเพราะ 
ความดับแห่งจิต แต่เมื่อว่าโดยปรมัตถ์เป็นบัญญัติ พึง 
ระลึกถึงมรณะโดยมีขณะเล็กน้อย ด้วยประการฉะนี้ 

[๑๗๗] แม้เมื่อพระโยคาวจรระลึกถึงความตายอยู่โดยอาการ ๘ อย่างดังกล่าว 
มานี้ แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง จิตย่อมได้อาเสวนะความส้องเสพด้วยอำนาจทำในใจบ่อย ๆ 
สติมีมรณะเป็นอารมณ์ย่อมตั้งมั่น นิวรณ์ทั้งหลายย่อมสงบ องค์ฌานย่อมปรากฎ 
แต่เพราะฌานมีสภาวธรรมเป็นอารมณ์ และเพราะอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความสลด 
ฌานจึงไม่ถึงขั้นอัปปนาถึงเพียงขั้นอุปจาระเท่านั้น แตโลคุตตรฌานและอรูปฌานที่ ๒ 
ที่ ๔ ย่อมถึงอัปปนาด้วยภาวนาพิเศษแม่ในเพราะสภาวธรรม ด้วยว่า โลกุตตรฌาน 
ย่อมถึงอัปปนาด้วยอำนาจแห่งลำดับของการทำความบริสุทธิ้ให้เกิด อรูปฌานย่อม 
ถึงอัปปนาด้วยอำนาจแห่งภาวนาอันเป็นเครื่องก้าวล่วงอารมณ์ เพราะว่าในอรูปฌาน 
นั้น ย่อมมีกิจพอที่จะก้าวล่วงด้วยดีซึ่งอารมณ์แห่งฌานที่ถึงอัปปนาแล้วมั่นแล แต่ใน 
มรณานุสสติกัมมัฏฐานนี้ไม่มีทั้ง ๒ คือ ทั้งโลกุตตรฌานและอรูปฌาน ฉะนั้นจึง 
เป็นเพียงอุปจารฌานเท่านั้น ฌานนี้นั้นถึงซึ่งอันนับว่ามรณสติ เพราะเกิดขึ้นด้วย 
กำลังแห่งมรณสติ ก็แหละภิกษุผู้ประกอบมรณสตินี้อยู่เนือง ๆ ย่อมเป็นผู้!ม , ประมาท 
ย่อมได้สัญญาในอันไม , ยินดีในภพทั้งปวง ย่อมละความใคร่ในชีวิต เป็นผู้ติเตียนบาป 
เป็นผู้!ม่มากไปด้วยความสงสมในบริขารทั้งหลาย เป็นผู้ปราศจากความตระหนี่อันเป็น 
มลทิน แม้อนิจจสัญญาก็ถึงความคุ้นแก่ภิกษุนั้น ทุกขสัญญาและอบัตตสัญญาก็ 
ปรากฏตามกระแสแห่งอนิจจสัญญานั้นมั่นแล เหล่าสัตว์ผู้!ม่เจริญมรณสติ เมื่อถึง 
คราวจะมรณะย่อมถึงความกลัว, ความสะคุ้ง, ความหลงโดยสาหัส ดังถูกเนื้อร้าย, 
ยักษ์, งู, โจร, และเพชฌฆาตครอบงำ ฉะนั้น พระโยคาวจรผู้เจริญมรณสติย่อมไม่ 
เป็นเช่นนั้น เป็นผู้หาความกลัวมิได้เป็นผู้!ม , มีความหลงทำกาละ ผู้เจริญมรณสติ 
ถ้าหากจะยังไม่ได้ดื่มรสอมตธรรมในปัจจุบันชาติ เบื้องหน้าแต่กายแตกทำลายไปก็ 
จะเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปเบื้องหน้า 

เพราะเหตุนั้นนั่นแล พระโยคาวจรผู้มีปัญญาดี 
พึงบำเพ็ญความไม่ประมาทในมรณสติภาวนา ซึ่งมี 
อานุภาพอันยิ่งใหญ่ ดังพรรณนามานี้ ในกาลทุกเมื่อ เทอญ 

กถามุขอย่างพิสดารในมรณสติ ยุติเพียงเท่านี้ 


10-1996 (0397-0480)8 


410 


1/5/11,2:16/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


© © 


๒. กายคตาสติกลา 

[๑๗๘] บัดนี้ ถึงลำดับ การแสดงถึงการเจริญกายคตาสติกัมมัฏฐาน อันไม่ 

เคยเป็นไปในกาลอื่นจากพุทธุปปาทกาล ไม , เป็นวิสัยของเดียรถีย์ทุกจำพวก ที่พระผู้มี 
พระภาคตรัสสรรเสริญในพระสูตรนั้น ๆ โดยอาการมิใช่น้อยอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย 
ธรรมอันหนึ่งอันภิกษุเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อสังเวชใหญ่ ย่อม 
เป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่ ย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะใหญ่ ย่อมเป็นไปเพื่อ 
สติและสัมปชัญญะใหญ่ ย่อมเป็นไปเพื่อได้เฉพาะซึ่งญาณทัสนะ ย่อมเป็นไปเพื่ออยู่ 
เป็นสุขในภพปัจจุบัน ย่อมเป็นไปเพื่อทำวิชชาวิมุตและผลให้แจ้ง ธรรมอันหนึ่งนั้นคือ 
อะไร ? คือกายคตาสติ ภิกษุทั้งหลาย ชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติ ชนเหล่านั้น 
ย่อมได้บริโภคอมตะ ชนเหล่าใดไม , ได้บริโภคกายคตาสติ ชนเหล่านั้นย่อมไม่ได็ 
บริโภคอมตะ กายคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้ว อมตธรรมเป็นอันชนเหล่านั้นได้ 
บริโภคแล้ว กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่บริโภคแล้ว อมตธรรมเป็นอันชนเหล่านั้น 
ไม่ได้บริโภคแล้ว กายคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้ว อมตธรรมเป็นอันเสื่อมจาก 
ชนเหล่านั้นแล้ว กายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้ว อมตธรรมเป็นอันไม่เสื่อม 
แล้วจากชนเหล่านั้น กายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้ว อมตธรรมเป็นอันชนเหล่า 
นั้นเบื่อแล้ว กายคตาสติอันชนเหล่าใดชอบใจแล้ว อมตธรรมเป็นอันชนเหล่านั้น 
ชอบใจแล้ว ดังนี้ แล้วทรงแสดงด้วยอำนาจแห่งบรรพะ ๑๔ ประการ ดังนี้ คือ 
๑. อานาปานบรรพะ ๒. อิริยาปกบรรพะ ๓. จตุสัมปชัญญบรรพะ ๔. ปฏิกูลมนสิการ 
บรรพะ ๔. ธาตุมนสิการบรรพะ ๖-๑๔. สิวัฏ เก บรรพะ ๙ โดยนัยมีคำว่า ภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็กายคตาสติ ภิกษุเจริญแล้วอย่างไร ทำให้มากแล้วอย่างไร จึงมีผลมาก 
มีอานิสงส์มาก ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้อยู่ป่าก็ดี ดังนี้เป็นต้น 

ใน ๑๔ บรรพะนั้น เพราะเหตุที่ ๓ บรรพะนี้ คือ ๑. อิริยาปกบรรพะ 
๒. จตุสัมปชัญญบรรพะ ๓. ธาตุมนสิการบรรพะ ตรัสไว้ด้วยอำนาจวิปัสสนา 
สิวัฏ เก บรรพะ ๙ ตรัสไว้ด้วยอำนาจอาทีนวานุปัสสนาในวิปัสสนาญาณทั้งหลาย 
นั้นเอง และแม้สมาธิภาวนาที่พึงสำเร็จในอสุภมีอุทธุมาตกอสุภเป็นต้น ในสิ วัฏเก- 
บรรพะเหล่านี้ ก็ประกาศแล้วในอสุภนิเทศนั้นแล อนึ่ง อานาปานบรรพะและปฏิกูล 
มนสิการบรรพะ๒บรรพะนี้เท่านั้น ตรัสไว้ด้วยอำนาจสมาธิในกายคตาสติกัมมัฏฐานนี้ 


10-1996 (0397-0480)8 


411 


1/5/11,2:16^ 


















๔๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ใน ๒ บรรพะนี้ อานาปานบรรพะเป็นกัมมัฏฐานแผนกหนึ่งด้วยอำนาจอานาปานสติ 
อนึ่ง กัมมัฏฐานมีอาการ ๓๒ ที่ทรงสงเคราะห์มันสมองเข้ากับเยื่อในกระดูก ทรงแสดง 
ด้วยอำนาจมนสิการโดยความเป็นของปฏิกูลอย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ข้ออื่น ยังมี 
อยู่อีก ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้แหละ ข้างบนนับแต่พื้นเท้าขึ้นไป ข้างล่าง นับแต่ 
ปลายผมลงมา มีหนังเป็นที่สุดรอบ เต็มด้วยอสุจิมีประการต่าง ๆ ว่า สิ่งที่มีอยู่ใน 
กายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ 
ตับ พังผืด ไต ปอด ไสํใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ 
มันชัน ฟ้าตา เปลวมัน ฟ้าลาย ฟ้ามูก ไขข้อ มูตร กัมมัฏฐานนี้ท่านประสงค์เอา 
กายคตาสติในนิเทศนี้ 

[๑๗๙] พึงทราบการแสดงวิธีเจริญในกายคตาสตินั้น มีการพรรณนาตามพระ 
บาลีเป็นหลักดังต่อไปนี้ 

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อิมเมว กายํ ได้แก่ กายอันเน่าเนื่เอยอันเป็นที่ 
ประชุมแห่งมหาภูตรูป ๔ นี้ บทว่า อุทฺธํ ปาทตลา ได้แก่พิจารณาขึ้นไปตั้งแต่พื้นเท้า 
บทว่า อโธเกสมตฺถกา ได้แก่พิจารณาลงมาตั้งแต่ปลายผม บทว่า ตจปริยนฺต 0 ได้แก่ 
โดยขวางอันหนังหุ้มไว้ บทว่า ปูรนฺนาน ปุ ปการสฺส อสุจิโน ปจฺจเวกฺขดิ ความว่า 
เห็นว่ากายนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ มีผมเป็นต้น เห็นอย่างไร ? 
เห็นว่ามีอยู่ในกายนี้ ผม ขน เล็บ ฯลฯ มูตร ดังนี้ 

บรรดา บทเหล่านั้น บทว่า อตฺถิ แปลว่า มีอยู่ บทว่า อิมสฺมึได้แก , ในกายที่ตรัส 
ว่าตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไป ตั้งแต่ปลายผมลงมา อันหนังหุ้มโดยรอบ เต็มไปด้วยของไม , สะอาดมี 
ประการต่าง ๆ นี้ บทว่า กาเย คือในร่างกาย อธิบายว่า สรีระเรียกว่ากาย เพราะ 
เป็นบ่อเกิดแห่งอาการ ๓๒ มีผมเป็นต้นและแห่งโรคนับร้อยมีโรคตาเป็นต้น ชื่อว่า 
เป็นของน่าเกลียด เพราะหมักหมมของไม่สะอาดไว้ บทว่า เกสา โลมา ได้แก่ 
อาการ ๓๒ เหล่านั้นมีผมเป็นต้น บทว่า บัณฑิตพึงทราบลัมพันธีในบทพระบาลี 
นั้นอย่างนี้ว่า ผมทั้งหลายอยู่ในกายนี้ ขนทั้งหลายอยู่ในกายนี้ ดังนี้เป็นต้น จริงอยู่ 
ใคร ๆ ค้นหาแม่โดยอาการทั้งปวงในร่างกายยาวประมาณ ๑ วานี้ คือเบื้องบนตั้งแต่ 
พื้นเท้าขึ้นไป เบื้องตาตั้งแต่ปลายผมลงมา โดยรอบตั้งแต่หนัง ย่อมไม , พบของสะอาด 
อะไร ๆ จะเป็นไข่มุกก็ดี แก้วมณีก็ดี แก้ว'ไพฑูรย์ก็ดี กฤษณาก็ดี การบูรก็ดี ของอื่น ๆ 


10-1996 (0397-0480)8 


412 


1/5/11,2:16^ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๑๓ 


มีจุณเครื่องอบก็ดี แม้เพียงอณูหนึ่ง โดยที่แท้พบแต่ของไม่สะอาดนานาประการ 
ต่างโดยผมและขนเป็นต้น อันมีกลิ่นเหม็น น่าเกลียดยิ่งนัก เห็นเข้าไม่เป็นมิ่งขวัญเลย 
เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า อตฺถิ อิมสฺมึ กาเย เกสา โลมา ฯเปฯ มุตุต 0 ดังนี้ นี้เป็น 
การพรรณนาโดยบทสัมพันธ์ในพระบาลีนั้น 


วิธีบอกกัมมัฏฐาน 

[๑๘๐] ก็กุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรใคร่จะเจริญกัมมัฏฐานนี้ พึงเข้าไปหา 
กัลยาณมิตรมีประการดังกล่าวแล้ว พึงกำหนดกัมมัฏฐานนี้เถิด ฝ่ายอาจารย์นั้น 
เมื่อจะบอกกัมมัฏฐาน พึงบอกอุคคหโกสัลละโดยอาการ ๗ และมนสิการโกสัลละ 
โดยส่วน ๑๐ 

อุคคหโกสัลละ ๗ 

ในโกสัลละ ๒ อย่างนั้น อาจารย์พึงบอกอุคคหโกสัลละโดย ๗ วิธี คือ โดย 
วาจา ๑ โดยใจ ๑ โดยสี ๑ โดยสัณฐาน ๑ โดยทิศ ๑ โดยโอกาส ๑ โดย 
ปริจเฉท ๑ 


โดยวาจา 

ก็ในกัมมัฏฐานที่ต้องมนสิการโดยเป็นสิ่งปฏิกูลนี้ พระโยคาวจรถึงแม้จะทรง 
พระไตรปิฎก ในการมนสิการก็ควรทำการสาธยายด้วยวาจาก่อน เพราะพระโยคาวจร 
บางท่านเพียงทำการสาธยายเท่านั้น กัมมัฏฐานก็ย่อมปรากฏ เหมือนพระเถระ ๒ 
รูปผู้เรียนพระกัมมัฏฐานในสำนักของพระมหาเทวเถระผู้อยู่ในมลยวิหารเล่ากัน มาว่า 
พระเถระอันท่านทั้ง ๒ นั้นขอกัมมัฏฐานแล้วไดให้คำพระบาลีในอาการ ๓๒ โดยสั่งว่า 
ท่านจงทำการสาธยายชัอนี้แหละตลอด ๔ เดือน ก็ท่านทั้ง ๒ นั้นแม้ถึงท่านจะชำนาญ 
ตั้ง ๒-๓ นิกายนี้ก็'จริงแล แต่เพราะเหตุที่ท่านเป็นผู้มีปกติรับโอวาทโดยเบื้องขวา 
จึงหมั่นสาธยายในอาการ ๓๒ ตลอด ๔ เดือน ได้สำเร็จเป็นพระ โสดาบันแล้ว 
เพราะฉะนั้น อาจารย์เมื่อจะบอกกัมมัฏฐาน จึงควรบอกอันเตวาสิกว่า ชั้นต้นจง 
สาธยายด้วยวาจาเป็นอันดับแรก 


10-1996 (0397-0480)8 


413 


1/5/11,2:16^ 


















(2 © (ะ2 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


วิธีสาธยาย 

ก็เมื่อจะทำการสาธยาย พึงกำหนดปัญจกะทั้งหลายมีตจปัญจกะเป็น ต้น 
แล้วทำการสาธยายด้วยการอนุโลมและปฏิโลม คือพึงสาธยายโดยอนุโลมว่า เกสา 
โลมา นขา ท นุ ตา ตโจ (ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง) แล้วพึงสาธยายโดยปฏิโลมอีกว่า 

ตโจ ทนุตา นขา โลมา เกสา (หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม) 

ลำดับนั้นพึงสาธยายในวักกะปัญจกะต่อไปว่า มํสํ นหารุ อฏฺธิ อฏฺชิมิณฺชํ 
วกก 0 (เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ไต) แล้วสวดโดยปฏิโลมว่า วกก 0 อฏซี มิณฺซํ 
อฏฺธิ นหารุ มํสํ, ตโจ ทนุตา นขา โลมา เกสา (ไต เยื่อในกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ 
หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม) ลำดับนั้นพึงสวดในปัปผาสะปัญจกะว่า หทยํ ยกนํ 
กิโลมก 0 ปีหก 0 ปปฺผาสํ (หัวใจ ตับ พังผืด ม้าม ปอด) แล้วสวดโดยปฏิโลมอีกว่า 
ปปฺผาสํ ปีหก 0 กิโลมก 0 ยกนํ หทย 0 , วกก 0 อฏฺซีมิฌฺซํ อฏฺซี นหารุ มํสํ, ตโจ ทนุตา 
นขา โลมา เกสา (ปอด ม้าม พังผืด ตับ หัวใจ ไต เยื่อในกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ, 
หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม) 

ลำดับนั้นพึงสวดในมัดถลุงคะปัญจกะว่า อนุต 0 อนุตคุณํ อุทริย 0 กรีสํ 
มตฺถ ลุงฺคํ (ไล้ใหญ่ ไล้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง) แล้วสวดโดย 
ปฏิโลมว่า มตฺถลุงฺคํ กรีสํ อุทริย 0 อนุตคุณํ อนุต 0 , ปปฺผาสํ ปี หก 0 กิโลมก 0 ยกนํ 
หทย 0 , วกก 0 อฏฺซิมิณฺซํ อฏฺธิ นหารุ มํสํ, ตโจ ทนุตา นขา โลมา เกสา (มันสมอง 
อาหารเก่า อาหารใหม่ ไล้น้อย ไส์ใหญ่, ปอด ม้าม พังผืด ตับ หัวใจ, ไต เยื่อใน 
กระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ, หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม) 

ลำดับนั้นพึงสวดในเมทะฉักกะว่า ปิตุ ต 0 เสมฺห 0 ปุพุโพ โลหิต 0 เสโท เมโท 
(ดี เสมหะ นาเหลือง เลือด เหงื่อ มันข้น) แล้วสวดโดยปฏิโลมอีกว่า เมโท เสโท 
โลหิต 0 ปุพุโพ เสมุห 0 ปิตุต 0 , มดุถลุงฺคํ กรีสํ อุทริย 0 อนุตคุณํ อนุต 0 , ปปุผาสํ 
ปีหก 0 กิโลมก 0 ยกนํ หทย 0 , วกก 0 อฏซิมิฌฺซํ อฏฺซี นหารุ มํสํ, ตโจ ทนุตา นขา 
โลมา เกสา (มันชัน เหงื่อ เลือด ฟ้าเหลือง เสมหะ ดี, มันสมอง อาหารเก่า 
อาหารใหม่ ไล้น้อย ไส์ใหญ่ ปอด ม้าม พังผืด ตับ หัวใจ, ไต เยื่อในกระดูก 
กระดูก เอ็น เนื้อ, หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม) 


10-1996 (0397-0480)8 


414 


1/5/11,2:16/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


6) & 


ลำดับนั้นพึงสวดในมุตตะฉักกะว่า อสฺสุ วสา เขโฬ สิงฆาณิกา ลสิกา มุดุตํ 
(ฟ้าตา มันเหลว ฟ้าลาย ฟ้ามูก ไขข้อ มูตร) แล้วสวดโดยปฏิโลมอีกว่า มุตุต 0 ลสิกา 
สิงฆาณิกา เขโฬ วสา อสุสุ, เมโท เสโท โลหิต 0 ปุพฺโพ เสมฺห 0 ปิตุต 0 , มดุถลุงฺคํ 
กรีสํ อุทริยํ อนุตคุณํ อนุต 0 , ปปฺผ าสํ ปิหก 0 กิโลมก 0 ยกนํ หทย 0 , วกก 0 อฏฺซีมิณฺซํ 
อฎฺธิ นหารุ มํสํ, ตโจ ทนุตา นขา โลมา เกสา (มูตร ไขข้อ ฟ้ามูก ฟ้าลาย มันเหลว 
ฟ้าตา, มันชัน เหงื่อ เลือด ฟ้าเหลือง เสมหะ ดี, มันสมอง อาหารเก่า อาหารใหม่ 
ไล้น้อย ไสํใหญ่, ปอด ม้าม พังผืด ตับ หัวใจ, ไต เยื่อในกระดูก กระดูก เอ็น เนื้อ, 
หนัง ฟัน เล็บ ขน ผม) 

พึงทำการสาธยายด้วยวาจาอย่างนื้ตั้ง ๑๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๐ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ครั้ง 
เพราะว่าระเบียบแห่งกัมมัฏฐานย่อมจะคล่องตัว จิตจะไม่วิ่งพล่านไปทางโน้นทางนี้ 
ส่วนทั้งหลายย่อมปรากฏคือย่อมแจ่มชัด ดุจแถวนิ้วมือและกระทู้รั้วฉะนั้น 

โดยใจ, สี, สัณฐาน, ทิศ, โอกาส, ปริจเฉท 

พึงทำการสาธยายโดยวาจาฉันใด แม่โดยใจ ก็พึงทำการสาธยายฉันนั้นเหมือนกัน 
เพราะการสาธยายโดยวาจาย่อมเป็นปัจจัยแห่งการสาธยายโดยใจ การสาธยายโดย 
ใจย่อมเป็นปัจจัยแห่งการแทงตลอดลักษณะ คำว่า โดยสี ได้แก่ พึงกำหนดดูสืแห่ง 
ผม เป็นต้น คำว่า โดยสัณฐาน ได้แก่พึงกำหนดดูสัณฐานของผมเป็นต้นเหล่านั้น 
นั้นแล คำว่า โดย ทิศ ความว่า ก็ในสรีระนี้เหนือนาภีขึ้นไปจัดเป็นทิศเนื้องบน 
ใต้นาภีลงมาจัดเป็นทิศเบื้องล่าง เพราะเหตุนั้น พึงกำหนดทิศว่าส่วนนี้อยู่ในทิศชื่อนี้ 

คำว่า โดยโอกาส ความว่า พึงกำหนดโอกาสของส่วนนั้น ๆ อย่างนี้ว่า ส่วนนี้ 
ตั้งอยู่ในโอกาสตรงนี้ 

คำว่า โดย ปริจเฉท ความว่า ปริจเฉทมี ๒ อย่างคือ สภาคปริจเฉท กำหนด 
ส่วนโดยที่เข้ากันได้ ๑ วิ สภาคปริจเฉท กำหนดส่วนโดยที่ต่างกัน ๑ ใน ๒ อย่างนั้น 
พึงทราบสภาคปริจเฉทอย่างนี้ว่า ส่วนนี้กำหนดด้วยส่วนชื่อนี้ ทั้งเบื้องล่างเบื้องบน 
และเบื้องขวาง กำหนดด้วยส่วนที่ต่างกัน พึงทราบความโดยไม่ปะปนกันและกันอย่างนี้ 
ว่า ผมคือสิ่งที่มิ , ใช่'ขน ขนเล่าก็คือสิ่งที่มิใช่ผม ดังนี้ 


10-1996 (0397-0480)8 


415 


1/5/11,2:16/ปVI 


















๔๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


วิธีบอกอุคคหโกสัลละ 

ก็แหละ อาจารย์เมื่อจะบอก อุคคหโกสัลละ โดย ๗ วิธีดังกล่าวมานี้ พึงทราบว่า 
กัมมัฏฐานนี้ที่ตรัสไวิในสูตรโน้นโดยเป็นสิ่งปฏิกูล ในสูตรโน้นโดยเป็นธาตุดังนี้แล้ว 
จึงบอก จริงอยู่ กายคตาสติกัมมัฏฐานนี้ ในมหาสติปัฏฐานสูตรตรัสไวิโดยเป็นสิ่ง 
ปฏิกูล ในมหาหัตถิปโทปมสูตร มหาราหุโสวาทสูตร และธาตุวิภังคสูตรตรัสไวโดย 
เป็นธาตุ ส่วนในกายคตาสติสูตรทรงจำแนกฌาน ๔ หมายเอาพระโยคาวจรผู้มีผม 
ปรากฏโดยสี ในกัมมัฏฐาน ๒ อย่างนั้น ที่ตรัสไวิโดยเป็นธาตุจัดเป็นวิปัสสนา- 
กัมมัฏฐาน ที่ตรัสไว่โดยเป็นสิ่งปฏิกูลจัดเป็นสมถกัมมัฏฐาน กายคตาสติกัมมัฏฐาน 
ในที่นี้นั้น จัดเป็นสมถกัมมัฏฐานนั้นเอง 

มนสิการโกสัลละ 

[๑๘๑] อาจารย์พึงบอกอุคคหโกสัสสะโดย ๗ วิธี ด้วยประการฉะนี้ อาจารย์ 
พึงบอก มนสิการโกสัลละ โดย ๑๐ วิธีอย่างนี้ คือ โดยลำดับ ๑ โดยไม่เร็วนัก ๑ 
โดยไม , เฉื่อยช้านัก ๑ โดยป้องกันความฟ้งซ่าน ๑ โดยล่วงบัญญัติ ๑ โดยละลำดับ ๑ 
โดยอัปปนา ๑ และโดยสุดตันตะ ๓ 

๑. มนสิการโดยลำดับ 

ใน มนสิการโกสัลละ ๑๐ อย่างนั้น ข้อว่า โดยลำดับ ความว่า กัมมัฏฐานเริ่มตั้ง 
แต่สาธยายต้องมนสิการไปตามลำดับ ไม , พึงมนสิการโดยเว้นไว้ระหว่างเสียบทหนึ่ง 
เพราะเมื่อพระโยคาวจรมนสิการโดยเว้นไว้ระหว่างเสียบทหนึ่ง ย่อมจะเป็นผู้เหนื่อย 
จิตตกไปจากการได้รับความแช่มชื่นอันจะพึงบรรลุด้วยอำนาจภาวนาสมบัติ ย่อมไม่ 
ยังภาวนาให้สำเร็จ เปรียบเสมือนคนไม่ฉลาดขึ้นบันได ๓๒ ขั้น โดยเว้นไว้ระหว่าง 
เสียขั้นหนึ่ง ก็จะเหนื่อยกาย ตกลง ไม่ยังการขึ้นให้สำเร็จได้ ฉะนั้น 

๒. มนสิการโดยไม่เร็วนัก 

แม้เมื่อมนสิการโดยลำดับ ก็พึง มนสิการโดยไม่เร็วนัก เพราะเมื่อมนสิการเร็วนัก 
กัมมัฏฐานย่อมถึงที่สุดเป็นแท้ก็จริง ถึงอย่างนั้นกัมมัฏฐานนั้นก็ไม , ปรากฏชัด ย่อมไม่ 
นำมาซึ่งคุณวิเศษ เปรียบเหมือนบุรุษผู้เดินทางประมาณ ๓ โยชน์ไม่ค่อยกำหนดทาง 


10-1996 (0397-0480)8 


416 


1/5/11,2:16/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๑๗ 


ที่ควรเว้นและควรแวะ เดินกลับไปกลับมาอยู่ตั้ง ๗ ครั้งโดยฟิเท้าอันเร็ว ระยะทาง 
ย่อมถึงความสิ้นสุดไปก็จริง ถึงกระนั้นก็ควรถามเขาก่อนแล้วจึงเดินทาง เพราะเหตุนั้น 
พึงมนสิการโดยไม่เร็วนัก 


(ๆ. มนสิการโดยไม่เฉื่อยช้านัก 

อนึ่ง มนสิการโดยไม่เฉื่อยช้านัก ก็ฉันเดียวกับมนสิการโดยไม่เร็วนัก เพราะว่า 
เมื่อมนสิการโดยเฉื่อยช้านัก กัมมัฏฐานจะไม่ถึงที่สุดไม , เป็นปัจจัยแห่งการได้คุณวิเศษ 
เปรียบเหมือนเมื่อบุรุษผู้ประสงค์จะเดินทาง ๓ โยชน์ในวันเดียวนั้นเอง มัวพักอยู่ ณ 
ที่ต่าง ๆ มีต้นไม้ภูเขาและบึงเป็นต้นในระหว่างทางเสีย ทางก็ไม , ถึงความสิ้นสุด โดย 
๒-๓ วันจึงจะถึงที่สุด ฉะนั้น 


๔. มนสิการโดยป้องกันความฟ้งซ่าน 

คำว่า มนสิการโดยป้องกันความฟ้งซ่าน ความว่า พึงป้องกันภาวะที่จิต 
ทอดทิ้งกัมมัฏฐานแล้วฟ้งซ่านไปในอารมณ์หลากหลายในภายนอก เพราะเมื่อไม่ 
ป้องกัน เมื่อจิตพล่านไปภายนอก กัมมัฏฐานย่อมเสื่อมคลาย เปรียบเหมือนบุรุษ 
ผู้เดินทางเลียบเหวซึ่งเป็นทางเดินได้เพียงคนเดียว ไม , กำหนดเท้าที่เหยียบลงไป 
มัวเหลียวไปช้างโน้นช้างนี้ การวางเท้าก็ย่อมจะผิดพลาดลงไปในเหวอันลึกชั่วร้อย 
บุรุษ เพราะเหตุนั้น พระโยคาวจรพึงมนสิการโดยป้องกันความฟ้งซ่าน 

๕. มนสิการโดยล่วงบัญญัติ 

คำว่า มนสิการโดยล่วงบัญญัติ ความว่า พึงล่วงบัญญัติมีอาทิว่า เกสา โลมา 
ดังนี้แล้วตั้งจิตว่าเป็นของปฏิกูล เมื่อพระโยคาวจรมนสิการโดยบัญญัติว่า เกสา โลมา 
ดังนี้ในเบื้องต้นความเป็นของปฏิกูลย่อมปรากฏภายหลังจึงเลิกบัญญัติว่าเกสา,โลมา 
เป็นต้น พึงตั้งจิตไวิในภาวะที่เป็นของปฏิกูลเท่านั้น เปรียบเหมือนในคราวหานั้ายาก 
คนทั้งหลายพบบ่อนั้าในปาแล้วผูกสิ่งอะไร ๆ มีใบตาลเป็นต้นเป็นเครื่องหมายไวิใน 
ที่นั้นแล้ว มาตามเครื่องหมายนั้นแล้วก็อาบและดื่ม แต่เมื่อใดด้วยการสัญจรไปเนือง ๆ 


10-1996 (0397-0480)8 


417 


1/5/11,2:16/ปVI 


















๔๑๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แห่งคนเหล่านั้น รอยของคนที่มา ๆ ย่อมจะปรากฏ เมื่อนั้นกิจด้วยเครื่องหมายหามีไม่ 
คนทั้งหลายย่อมไปอาบและดื่มได้ทุกขณะที่ต้องการ ฉะนั้น 

๖. มนสิการโดย ละ ลำดับ 

คำว่า มนสิการโดยละลำดับ ความว่า พระโยคาวจรเมื่อละส่วน ที่ ไม่ปรากฏ 
ชื่อว่าพึงมนสิการไปโดยลำดับ เพราะเมื่อพระโยคาวจรผู้เริ่มบำเพ็ญเพียร มนสิการ 
ว่าเกสา มนสิการก็จะดำเนินไปจรดส่วนสุดคือมูตรนี้ทีเดียว และเมื่อมนสิการว่ามูตร 
มนสิการก็จะดำเนินไปจรดส่วนเบื้องต้นคือเกสานี้เหมือนกัน ครั้นมนสิการไป ๆ 
บางส่วนปรากฏ บางส่วนไม , ปรากฏ เธอพึงทำบริกรรมในส่วนที่ปรากฏ จนกระทั้ง 
เมื่อปรากฏทั้ง ๒ ส่วน ส่วนใดในบรรดาทั้ง ๒ ส่วนนั้น ปรากฏชัดกว่า ก็เมื่อมนสิการ 
แต่ส่วนเฉพาะที่ปรากฏชัดกว่านั้นอย่างนี้บ่อย ๆ เข้า พึงทำอัปปนาให้เกิดขึ้น ข้อนั้น 
มีอุปมาดังต่อไปนี้ 

เปรียบเหมือนนายพรานคนหนึ่งใคร่จะจับลิงซึ่งอยู่ในดงตาล อันมีต้นตาล ๓๒ ต้น 
พึงใช้ลูกศรยิงใบตาลที่ยืนอยู่ในอันดับแรกแล้วพึงทำการตะเพิด ครั้นลิงนั้นโดดไปใน 
ต้นตาลนั้น ๆ โดยลำดับถึงต้นสุดท้ายทีเดียว เมื่อนายพรานไปทำเหมือนอย่างนั้นแม้ 
ในต้นตาลต้นสุดท้ายนั้น ลิงพึงมายังต้นตาลต้นแรกตามนัยนั้นนั้นแลอีก มันกลับไปกลับ 
มาอย่างนี้บ่อย ๆ เข้า ก็จะพึงโผล่แต่ในที่ ๆ นายพรานทำเสียงตะเพิดไล่เท่านั้น 
แล้วไป ๆ ก็จะหมอบอยู่ที่ต้นตาลต้นหนึ่ง ยืดยอดตาลตูมอันสะอาดตรงกลางต้นนั้น 
ไว้นั้น แม้ถูกยิงก็ไม่โผล่ ฉันใด คำอุปไมยอันยังอุปมาให้ถึงพร้อมนี้ก็พึงเห็น ฉันนั้น 
นี้เป็นคำเทียบอุปไมยอุปมาในข้อนั้น 

ส่วน ๓๒ ในกายนี้เปรียบเสมือนต้นตาล ๓๒ ต้น จิตเหมือนลิง พระโยคาวจร 
เหมือนนายพราน การที่จิตของพระโยคีท่องเที่ยวไปในกายอันมีส่วน ๓๒ ส่วนโดย 
เป็นอารมณ์เหมือนการที่ลิงอาศัยอยู่ในดงตาลอันมีต้นตาล ๓๒ ต้น การที่พระโยคี 
เริ่มมนสิการว่า เกสา แล้วจิตดำเนินไปหยุดลงที่ส่วนสุดทีเดียว เหมือนการที่เมื่อนาย 
พรานใช้ศรยิงใบตาลต้นที่ยืนอยู่ต้นแรกแล้วท่าเสียงตะเพิด ลิงก็โผนไปที่ต้นตาลนั้น ๆ จนถึง 
ต้นสุดท้าย แม่ในเที่ยวกลับอีกก็นัยนี้เหมือนกัน การที่เมื่อพระโยคาวจรมนสิการ 
บ่อย ๆ เข้า ครั้นส่วนบางเหล่าไม , ปรากฏบางเหล่าปรากฏ ก็ปล่อยส่วนทั้งหลาย ที่ 
ไม่ปรากฏ ท่าบริกรรมในส่วนทั้งหลายที่ปรากฏเหมือนการที่ลิงโผนไปตามลำดับ 


10-1996 (0397-0480)8 


418 


1/5/11,2:16^ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๑๙ 


บ่อย ๆ เข้าก็โผล่ขึ้นแต่ในที่ ๆ นายพรานทำเสียงตะเพิด ในบรรดา ๒ ส่วนที่ 
ปรากฏนั้น ส่วนใดปรากฏชัดกว่า พระโยคาวจรพึงมนสิการส่วนนั้นนั้นแหละแล้ว ๆ 
เล่า ๆ ยังอัปปนาให้เกิดได้ เหมือนการที่ลิงไป ๆ ก็หมอบอยู่ที่ต้นตาลต้นหนึ่งยึด 
ยอดตาลตูมอันสะอาดตรงกลางต้นนั้นไว้มั่น แม้ ถูก ยิงก็ไม่โผล่ ฉะนั้น 

อีกอุปมาหนึ่ง เหมือนภิกษุผู้ถือการเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัตร อาศัยอยู่ในบ้าน 
อันมีตระกูล ๓๒ ตระกูลอยู่ ได้ภิกษา ๒ ส่วนในเรือนหลังแรกทีเดียวแล้ว ก็สละ 
เรือนหลังหนึ่งข้างหน้าเสีย วันรุ่งขึ้นได้ ๓ ส่วนแล้ว ก็สละเรือน ๒ หลังข้างหน้าเสีย 
ในวันที่ ๓ ได้ภิกษาเต็มบาตรในเรือนหลังต้นทีเดียวแล้วก็ไปโรงฉัน ฉันเสียเลย ฉันใด 
คำอุปไมยอันยังอุปมาให้ถึงพร้อมนี้ก็ฉันนั้น อาการ ๓๒ เปรียบเหมือนหมู่บ้าน 
๓๒ ตระกูล พระโยคาวจรเหมือนปิณฑปาดิกภิกษุ การที่พระโยคีทำบริกรรมใน 
อาการ ๓๒ เหมือนการที่ปิณฑปาดิกภิกษุนั้นอาศัยหมู่บ้านนั้นอยู่ การที่เมื่อพระ 
โยคีมนสิการไป ๆ สละส่วนทั้งหลายที่ไม , ปรากฏเสีย ทำบริกรรมในส่วนทั้งหลายที่ 
ปรากฏ ๆ จนถึง ๒ ส่วน ก็เหมือนการที่ปิณฑปาดิกภิกษุได้ภิกษา ๒ ส่วนในเรือน 
หลังแรกแล้วสละเรือนหลังหนึ่งข้างหน้าเสีย และเหมือนในวันที่ ๒ ได้ ๓ ส่วน สละ 
เรือน ๒ หลังข้างหน้าเสีย การที่พระโยคีมนสิการบ่อย ๆ เฉพาะส่วนที่ปรากฏชัด 
กว่าในบรรดา ๒ ส่วน แล้วยังอัปปนาให้เกิดก็เหมือนในวันที่ ๓ ได้เต็มบาตรในเรือน 
หลังต้นทีเดียวแล้วนั้งฉันเสียที่โรงฉัน ฉะนั้น. 

๗. มนสิการโดยอัปปนา 

คำว่า มนสิการโดยอัปปนา ความว่า โดยส่วนที่จะเกิดอัปปนา นี้เป็นอธิบายใน 
อธิการนี้ คือ บัณฑิตพึงทราบว่าอัปปนาย , อมมีในส่วนหนึ่ง ๆ ในบรรดาส่วน 
ทั้งหลายมีผมเป็นต้น 


๘. มนสิการโดยสุดตันตะ ๓ 

นี้เป็นอธิบายในข้อว่า คำว่า สุดตันตะ ๓ ความว่า สุดตันตะ ๓ เหล่านี้คือ 

อธิจิตตสูตร สิตภาวสูตร โพซฌังคโกสัลลสูตร พระโยคาวจรควรทราบเพื่อปรุงแต่ง 
วิริยะและสมาธิ 


10-1996 (0397-0480)8 


419 


1/5/11,2:16/ปVI 


















๔๒๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อธิจิตตสูตร 

ใน ๓ สูตรนั้น สูตรที่มีความดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบอธิจิตต้อง 
มนสิการถึงนิมิต ๓ ตามกาลอันควร คือต้องมนสิการถึงสมาธินิมิตตามกาลอันควร 
ต้องมนสิการถึงอุคคหนิมิตตามกาลอันควร ต้องมนสิการถึงอุเบกขานิมิตตามกาล 
อันควร ภิกษุทั้งหลาย ถ้าว่าภิกษุผู้ประกอบอธิจิตพึงมนสิการถึงเฉพาะสมาธินิมิต 
โดยส่วนเดียว ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ที่จิตจะพึงเป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน 
ถ้าภิกษุผู้ประกอบอธิจิตพึงมนสิการถึงเฉพาะบ้คคหนิมิตโดยส่วนเดียว ย่อมเป็นไปได้ที่ 
จิตจะพึงเป็นไปเพื่อความฟ้งซ่านเสีย ถ้าภิกษุผู้ประกอบอธิจิตพึงมนสิการถึงอุเบกขานิมิต 
โดยส่วนเดียวเท่านั้น ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ที่จิตจะไม , พึงตั้งนั้นโดยชอบเพื่อสิ้น 
อาสวะทั้งหลาย แต่เมื่อภิกษุผู้ประกอบอธิจิต มนสิการถึงสมาธินิมิต, อุคคหนิมิต, 
อุเบกขานิมิตตามกาลอันควร จิตนั้นจึงจะเป็นจิตอ่อน, ควรแก่การงาน, เป็นจิต 
ผ่องใสและไม , แตกซ่าน ตั้งนั้นโดยชอบเพื่อสิ้นอาสวะทั้งหลาย เปรียบเหมือน 
ช่างทองหรือลูกมือของช่างทองก่อเบ้า ครั้นก่อเบ้าแล้วก็สุมเบ้า ครั้นสุมเบ้าแล้วใช้คีม 
จับทองวางลงไปในเบ้า แล้วเป่าไปตามกาลอันควร ประพรมนั้าตามกาลอันควร เพ่งดู 
อยู่เฉย ๆ ตามกาลอันควร ภิกษุทั้งหลาย ถ้าว่าช่างทองก็ตาม ลูกมือช่างทองก็ตาม 
ถึงจะเปาทองนั้นไปอย่างเดียว ย่อมเป็นฐานะที่จะพึงมีได้ ที่ทองนั้นจะพึงไหมิไป หาก 
ช่างทองก็ตามลูกมือของช่างทองก็ตามประพรมนั้าทองนั้นไปท่าเดียว ย่อมเป็นไปได้ 
ที่ทองนั้นจะพึงเย็นเสีย หากช่างทองก็ตามลูกมือช่างทองก็ตามเพ่งดูทองนั้นอยู่เฉยๆ 
ไปอย่างเดียว ย่อมเป็นได้ที่ทองนั้นจะไม , พึงถึงซึ่งความสุกปลั่ง ต่อเมื่อช่างทองก็ดี 
ลูกมือของช่างทองก็ดี เปาทองนั้นตามกาลอันควรประพรมนั้าทองนั้นไปตามกาล 
อันควร เพ่งดูทองนั้นอยู่เฉย ๆ ตามกาลอันควร ทองนั้นจะพึงอ่อน, ควรแก , การงาน, 
เป็นทองสุกปลั่งและไม , เปราะ ใช้การได้ดี แม้ช่างทองประสงค์เครื่องประดับใด ๆ 
จะเป็นเข็มขัดก็ดี จะเป็นตุ้มหูก็ดี จะเป็นเครื่องประดับคอก็ดี จะเป็นสายสังวาลย์ก็ดี 
สิ่งที่ประสงค์นั้นก็ย่อมสำเร็จแก่เขาแล ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบอธิจิต 
ฯลฯ ตั้งนั้นโดยชอบเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย เธอย่อมน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้ง 


10-1996 (0397-0480)8 


420 


1/5/11,2:17^ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๒๑ 


ด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมอันควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใด ๆ เมื่อมีเหตุอันควร 
เธอย่อมจะถึงความเป็นผู้อาจเพื่อทำให้แจ้งในธรรมอันควรกระทำให้แจ้งด้วยปัญญา 
อันยิ่งนั้นนั่นแล ดังนี้ พึงทราบว่า อธิจิตตสูตร ๑ 


สีตภาวสูตร 

พระสูตรนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการ ควรเพื่อ 
ทำให้แจ้งซึ่งความเยือกเย็นอันยอดเยี่ยม ด้วยธรรม ๖ เหล่าไหน ? ภิกษุทั้งหลาย 
ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมข่มจิตในสมัยที่ควรข่ม ๑ ย่อมประคองจิตในสมัยที่ควร 
ประคอง ๑ ย่อมให้จิตร่าเริงในสมัยที่ควรร่าเริง ๑ ย่อมเพ่งดูจิตอยู่เฉย ๆ ในสมัย 
ที่ควรเพ่งอยู่เฉย ๆ ๑ เป็นผู้ที่มีความหลุดพ้นอันประณีต ๑ เป็นผู้ยินดียิ่งในพระ 
นิพพาน ๑ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๖ ประการนี้แล เป็นผู้อาจ 
ทำให้แจ้งซึ่งความเยือกเย็นอันยอดเยี่ยมดังนี้ พึงทราบว่า สีตภาวสูตร ๒ 


โพซฌังคโกสัลลสูตร 

ส่วนความเป็นผู้ฉลาดในโพชฌงค์ ๗ ประการ ข้าพเจ้าแสดงไวิใน อปฺปนา- 
โกสลฺลก ถา นั้นแล้ว โดยพระบาลีมีอาทิว่า ฉันนั้นนั้นแล ภิกษุทั้งหลาย สมัยใด 
จิตหดหู่ สมัยนั้นมิใช่เวลาเจริญปัสสัทธิล้มโพชฌงค์ ดังนี้ ๓ 

สรุปโกศล ๒ 

พระโยคีนั้นพึงกระทำอุคคหโกศล ๗ อย่างนี้ให้เป็นสิ่งที่ตนเรียนเอาดีแล้ว และ 
พึงกำหนดมนสิการโกศล ๑๐ อย่างนี้ไว้ด้วยดี ด้วยประการดังนี้ แล้วจึงเรียนกัมมัฏฐาน 
ด้วยอำนาจโกศลทั้ง ๒ อย่างให้ดี 


๑ องฺ.ตก. (ไทย) ๒๐/๑๐๒-๑๐๓/๓๔๑-๓๔๖ 
๒ องฺ.นิกฺก. (ไทย) ๒๒/๘๕/๖๐๙ 
๓ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๒๓๔/๑๗๔ 


10-1996 (0397-0480)8 


421 


1/5/11,2:17/ปVI 



















๔ !00 ๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิธีเริ่มเจริญกัมมัฏฐาน 

ก็ถ้าพระโยคีนั้นอยู่ผาสุกสบายในวัดเดียวกันกับพระอาจารย์ ก็ไม่พึงให้พระ 
อาจารย์บอกโดยพิสดารอย่างนั้น เจริญพระกัมมัฏฐานบ่อย ๆ จนได้ธรรมวิเศษแล้ว 
จึงให้ท่านบอกกัมมัฏฐานสูง ๆ ขึ้นไป ส่วนพระโยคีผู้ประสงค์จะไปอยู่ในวัดอื่น พึงให้ 
พระอาจารย์บอกกัมมัฏฐานโดยพิสดาร โดยวิธีดังกล่าวแล้ว ทบทวนบ่อย ๆ ตัดปม 
ที่ฝันณืเอทั้งหมดแล้วสละเสนาสนะอันไม่เหมาะสมไปอยู่ที่เสนาสนะอันเหมาะสม 
ทำการตัดความกังวลเล็ก ๆ น้อย ๆ เสีย ตามนัยที่กล่าวแล้วในปฐวีกสิณนิเทศนั้นแล 
แล้วกระทำบริกรรมด้วยทำในใจว่าปฏิกูล ก็แหละ เมื่อจะเจริญอันดับแรกพึงถือเอา 
นิมิตในผมทั้งหลาย ถืออย่างไร ? พึงถอนผมเส้น ๑ หรือ ๒ เส้น วางไว้ที่ฝ่ามือแล้ว 
กำหนดสีก่อน ในการตรวจดูจำนวนผม แม่ในสถานที่ถูกตัดผมก็ควร แม้การตรวจดู 
จำนวนผมที่ตกในนั้าหรือในข้าวยาคูก็ควรเหมือนกัน เห็นในเวลาสีดำพึงมนสิการว่า 
มีสีดำ เห็นในเวลามีสีขาวพึงมนสิการว่าสีขาว แต่ในเวลามีสีเจือปนพึงมนสิการด้วย 
สีข้างมาก ก็ในผมฉันใด แม่ในตจปัญจกะทั้ง ๔ อย่างก็เหมือนกัน พอได้เห็นแล้ว 
พึงถือเอานิมิต 


วิธีกำหนดโกฏซิาส 

[๑๘๒] ครั้นถือเอานิมิตอย่างนี้แล้ว พึงกำหนดส่วนทั้งหมดด้วยสามารถแห่ง 
สี สัณฐาน ทิศ โอกาส และ ปริจเฉท แล้วกำหนดโดยความเป็นสิ่งปฏิกูล ๕ ประการ 
คือ สี สัณฐาน กลิ่น ที่อาศัย และโอกาส ในส่วนทั้งหมดนั้นมีพรรณนาตามลำดับ 
ดังต่อไปนี้ 


๑. อธิบาย เกสา-ผม 

พึงทราบผมก่อน ผม โดย สี ปกติเป็นสีดำดุจสีลูกประคำดีควายใหม่ ๆ โดย 
สัณฐาน ยาว กลม มีสัณฐานเหมือนคันชั่ง โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาส 
ในข้างทั้ง ๒ กำหนดด้วยหมวกหู ข้างหน้ากำหนดด้วยกรอบหน้าผาก ข้างหลังกำหนด 
ด้วยหลุมคอ หนังอันชุ่มที่หู้มกะโหลกศีรษะเป็นโอกาส แห่งผมทั้งหลาย โดยปริจเฉท 
ผมทั้งหลายเบื้องดํ่ากำหนดด้วยพื้นรากของตนที่ทะแยงเข้าไปในหนังหุ้มศีรษะ 


10-1996 (0397-0480)8 


422 


1/5/11,2:17^ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๒๓ 


ประมาณเท่าปลายเมล็ดข้าวเปลือกตั้งอยู่ เบื้องบนกำหนดอากาศ เบื้องขวางกำหนด 
ด้วยส่วนแห่งกันและกัน การกำหนดเช่นนี้ว่า ผม ๒ เส้น ไม่มีโดยเป็นเส้นเดียวกัน ดังนี้ 
เป็นการกำหนดโดยส่วนที่เสมอกัน ธรรมดาผมทั้งหลายธรรมชาติสร้างมามิให้ปน 
กับส่วนที่เหลือ ๓๑ ส่วนอย่างนี้ว่า ผมมิใช่ขน ขนมิใช่ผม กำหนดเช่นนี้ว่า ส่วนนั้นเป็น 
ส่วนหนึ่งต่างหาก ดังนี้ เป็นการกำหนดส่วนที่ไม่เสมอกัน อันนี้เป็นการกำหนดผมโดย 
ลักษณะมีลืเป็นต้น 

[๑๘๑] ส่วนการกำหนดผมเหล่านั้นโดยเป็นสิ่งปฏิกูล ๕ ประการ ด้วยสามารถ 
แห่งสีเป็นต้น พึงทราบดังต่อไปนี้ ธรรมดาผมเหล่านั้น แม้จะว่าโดยสีก็ดี โดย 
สัณฐานก็ดี โดยกลิ่นก็ดี โดยที่อาศัยก็ดี โดยโอกาสก็ดี ก็เป็นสิ่งปฏิกูล จริงอยู่ 
พวกมนุษย์เห็นสิ่งอะไร ๆ ที่มีสืคล้ายผมในภาชนะยาคูหรือในภาชนะภัตแม้ที่น่าพึง 
พอใจ ก็ยังน่าเกลียดว่าสิ่งนี้ปนกับผม จึงนำมันไปเสีย ผมทั้งหลายแม่โดยสืก็ปฏิกูล 
ด้วยประการอย่างนี้ 

อนึ่ง คนทั้งหลายเมื่อรับประทานอาหารกลางคืน แม้ถูกต้องเปลือกรักหรือ 
เปลือกปออันมีสัณฐานดังผมเข้า ก็จะเกลียดขึ้นมาอย่างนั้นเหมือนกัน ผมทั้งหลาย 
เป็นสิ่งปฏิกูลโดยสัณฐานดังกล่าวมานี้ 

อนึ่ง ผมที่เว้นจากการตกแต่งมีทานั้าม้นและอบดอกไม้เป็นต้น ย่อมมีกลิ่น 
น่าเกลียดอย่างยิ่ง เมื่อใส่เข้าในไฟย่อมมีกลิ่นน่าเกลียดกว่านี้ ก็ผมทั้งหลายโดยสี 
และสัณฐานแม้จะถึงเป็นของไม่น่าเกลียด แต่โดยกลิ่นเป็นสิ่งที่น่าเกลียดแท้ เปรียบ 
เหมือนอุจจาระของเด็กเล็ก ๆ โดยมีสีเหมือนขมิ้น แม่โดยสัณฐานมีสัณฐานเหมือน 
ก้อนขมิ้น และซากสุนัขดำที่ขึ้นพองที่เขาทิ้งไว้ ณ ที่ทิ้งขยะ โดยสีมีเหมือนผล 
ตาลสุก โดยสัณฐานมีสัณฐานเหมือนตะโพนที่เขากลิ้งทิ้งไว้ แม้เขี้ยวของมันเล่า 
ก็มีสัณฐานเหมือนดอกมะลิตูม เพราะฉะนั้น อุจจาระเด็กและซากสุนัขทั้ง ๒ อย่าง 
โดยสีและสัณฐานจะไม่เป็นของปฏิกูลก็ได้ แต่โดยกลิ่นเป็นสิ่งปฏิกูลแท้ ฉันใด แม้ผม 
ก็พึงเป็นฉันนั้น โดยลีและสัณฐานจะไม่ปฏิกูลก็ได้ แต่ว่าโดยกลิ่นเป็นสิ่งปฏิกูลแท้แล 

อนึ่ง เปรียบเหมือนผักสำหรับแกงที่เกิดในนั้าครำที่ไหลออกจากบ้านขังอยู่ใน 
ที่ไม , สะอาด ย่อมเป็นสิ่งน่าเกลียดไม่น่าบริโภคของมนุษย์ชาวเมืองฉันใด แม้ผม 
ทั้งหลายก็ฉันนั้น จัดเป็นสิ่งที่น่าเกลียด เพราะเกิดด้วยนั้าที่ซึมออกมาแต่ส่วนต่าง ๆ 


10-1996 (0397-0480)8 


423 


1/5/11,2:17/ปVI 


















๔๒๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

มีฟ้าเหลือง เลือด มูตร กรีส ฟ้าดี และเสมหะ เป็นต้น นี้เป็นความน่าเกลียดโดย 
ที่อาศัยของผมเหล่านั้น อนึ่ง ธรรมดาผมเหล่านี้เกิดในกองแห่งส่วน ๓๑ ส่วน 
เปรียบดังผักเกิดที่กองคูถ ผมเหล่านั้นจัดว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดอย่างยิ่ง เพราะเกิดใน 
ที่ไม่สะอาด ดุจผักเกิดในป่าช้าและที่ทิ้งขยะมูลฝอยเป็นต้น และเปรียบดังดอกบัวหลวง 
และดอกบัวสายเป็นต้น ที่เกิดในที่ไม , สะอาดมีคูเมืองเป็นต้น นี้แลเป็นความปฏิกูล 
โดยโอกาสแห่งผมเหล่านั้น พระโยคาวจรพึงกำหนดความเป็นของปฏิกูลโดยส่วน ๕ 
คือโดยสี, สัณฐาน, กลิ่น, ที่อาศัยและโอกาสแห่งส่วนทั้งปวง ดุจกำหนดความเป็นของ 
ปฏิกูลแห่งผมทั้งหลายฉะนั้นเถิด แต่ว่าโดยสี สัณฐาน ทิศ โอกาสและปริจเฉท 
ต้องกำหนดเป็นแผนก ๆ ทุก ๆ ส่วน 

๒. อธิบาย โลมา-ขน 

[๑๘๔] ในบรรดาส่วนเหล่านั้น พึงทราบ ขน ก่อน ขนตามปกติมีประมาณ 
๙๐,๐๐๐ ขุม ว่า โดย สี ปกติก็ไม่เหมือนผม คือไม่ดำล้วนแต่มีสีทั้งดำทั้งเหลือง 
โดยสัณฐาน มีปลายน้อมลง มีสัณฐานดังรากตาล โดยทิศ เกิดในทิศทั้ง ๒ โดย 
โอกาส เว้นโอกาสที่ผมตั้งอยู่ และฝ่ามือ ฝ่าเท้า เกิดอยู่ตามหนังหุ้มสรีระนอกนั้น 
โดยมาก โดยปริจเฉท เบื้องตํ่ากำหนดด้วยรากพื้นเบื้องดํ่าของตนอันแยงเช้าไปใน 
หนังหุ้มสรีระประมาณเท่าปลายเหล็กจาน เบื้องบนกำหนดด้วยอากาศ เบื้องขวาง 
กำหนดด้วยส่วนของกันและกัน ขน ๒ เส้นไม่มีโดยที่แห่งเดียวกัน กำหนดดังนี้ เป็นการ 
กำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคกันของขนเหล่านั้น ส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียว 
กับผมแล 


๓. อธิบาย นขา-เล็บ 

[๑๘๕] คำว่า นขา นี้เป็นชื่อของเล็บ ๒๐ เล็บ เล็บทั้งหมดนั้น โดย สี มีสี'ขาว 
โดยสัณฐาน มีสัณฐานดังเกล็ดปลา โดยทิศ เกิดในทิศทั้ง ๒ คือ เล็บเท้าเกิดในทิศ 
เบื้องล่าง เล็บมือเกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาส ตั้งอยู่หลังปลายนิ้วทั้งหลาย โดย 
ปริจเฉท ในทิศทั้ง ๒ กำหนดด้วยเนื้อปลายนิ้ว ช้างในกำหนดด้วยเนื้อหลังนิ้ว 
ช้างนอกและปลายกำหนดด้วยอากาศ ด้านขวางกำหนดด้วยส่วนของกันและกัน 
การกำหนดโดยนัยว่า เล็บ ๒ ใบไม่มีอยู่ร่วมกัน นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็น 
สภาคกัน ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 


10-1996 (0397-0480)8 


424 


1/5/11,2:17/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


(ธ 1 ®) (?ธ 


๔. อธิบาย ทนุตา-ฟ้น 

[๑๘๖] คำว่า ทนฺตา ได้แก่กระดูกฟัน ๓๒ ซี่ ของผู้มีฟันเต็ม ฟันแม้เหล่านั้น 
โดย สี มีสี'ขาว โดยสัณฐาน มีสัณฐานหลายอย่าง จริงอยู่ บรรดาฟันเหล่านั้น ว่า 
ด้วยฟัน ๔ ซี่ ตรงกลางแถวฟันข้างล่างก่อน มีสัณฐานเหมือนเมล็ดนั้าเต้าที่เขา 
ตั้งเรียงไว้โดยลำดับที่ก้อนดินเหนียว ฟันแต่ละซี่ในข้างทั้ง ๒ ของฟัน ๔ ซี่นั้นมี 
รากเดียว มีสัณฐานเหมือนดอกมะลิซ้อนตูม ถัดฟันนั้นไปเป็นฟันข้างละซี่มี ๒ ราก 
๒ ง่าม มีสัณฐานเหมือนไม้ตั้ายัน สัดไปฟันข้างละ ๒ ซี่ มี ๓ ราก ปลายก็ ๓ แง่ 
ถัดไปฟันข้างละ๒ซี่มี ๔รากปลายก็๔แง , แล แมีในแถวฟันข้างบนก็ นัยนี้เหมือนก้น 
โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาส ตั้งอยู่ในกระดูกกรามทั้ง ๒ โดยปริจเฉท 
เบื้องล่างกำหนดด้วยพื้นรากของตนอันตั้งอยูในกระดูกกรามเบื้องบนกำหนดด้วยอากาศ 
เบื้องขวางกำหนดด้วยส่วนแห่งก้นและก้น การกำหนดโดยนัยว่าฟัน ๒ ซี่ไม่มีรวมอยู่ 
ด้วยก้นนี้เป็นส่วนกำหนดที่เป็นสภาคกันส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างก้นก็เช่นเดียวกับผม 
นั้นแล 


๕. อธิบาย ตโจ-หนัง 

[๑๘๗] คำว่า ตโจ ได้แก่หนังที่หุ้มร่างกายทั้งลิ้น เบื้องบนแห่งหนังมีผิวสีดำ 
คลาและเหลือง เป็นต้น ซึ่งเมื่อลอกออกจากร่างกายทั้งลิ้น ก็จะได้ประมาณเท่า 
เมล็ดในพุทรา แต่หนัง โดยสี ก็มีสีขาวเท่านั้น ก็แล ภาวะที่หนังขาวนั้นย่อมปรากฏ 
เมื่อผิวถูกลอกออก เพราะเหตุมีเปลวไฟลวกเอาและถูกฟันเป็นต้น โดยสัณฐาน มี 
สัณฐานเหมือนร่างกายนั้นเอง นี้เป็นความสังเขปในข้อว่าโดยสัณฐานนี้ แต่ว่าโดย 
พิสดาร หนังนิ้วเท้ามีสัณฐานดังรังไหม หนังหลังเท้ามีสัณฐานเหมือนรองเท้าหุ้มสัน 
หนังแข้งมีสัณฐานเหมือนใบตาลห่อข้าว หนังขามีสัณฐานเหมือนถุงยางอันเต็มไป 
ด้วยข้าวสาร หนังตะโพกมีสัณฐานดังผืนผ้ากรองนั้าอันเต็มไปด้วยนั้า หนังหลังมีสัณฐาน 
ดังหนังหุ้มโล่ หนังท้องมีสัณฐานดังหนังหุ้มรางพิณ หนังอกโดยมากมีสัณฐาน ๔ เหลี่ยม 
หนังแขนทั้ง ๒ มีสัณฐานดังหนังหุ้มแล่งธนู หนังหลังมือมีสัณฐานดังฝักมีด หรือมี 
สัณฐานดุจถุงใส่โล่ หนังนิ้วมือมีสัณฐานดังฝักกุญแจ หนังคอมีสัณฐานดังเสื้อปิดคอ 
หนังหน้ามีช่องใหญ่น้อยมีสัณฐานดังรังตั๊กแตน หนังศีรษะมีสัณฐานดังบาตร 


10-1996 (0397-0480)8 


425 


1/5/11,2:17/ปVI 


















๔!®)๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็แล พระโยคาวจรผู้จะกำหนดหนัง พึงส่งญาณมุ่งตรงขึ้นเบื้องบนตั้งแต่ 
ริมฟิปากบน แล้วพึงกำหนดหนังที่ตั้งหุ้มรอบปากก่อนเป็นอันดับแรก แต่นั้นจึง 
กำหนดหนังหุ้มกระดูกหน้าผาก ต่อนั้นจึงส่งญาณเข้าไปโดยระหว่างกระดูกศีรษะและ 
หนังหุ้มศีรษะ ดุจสอดมือเข้าไปโดยระหว่างแห่งบาตรที่สวมถลกฉะนั้น แล้วแยก 
ความที่หนังเนื่องเป็นอันเดียวกันกับกระดูกออกจากกัน แล้วกำหนดหนังศีรษะ 
ต่อนั้นพึงกำหนดหนังคอ ต่อนั้นพึงกำหนดหนังมือขวาทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม 
ครั้นแล้วพึงกำหนดหนังมือซ้ายโดยนัยนั้นเหมือนกัน ต่อนั้นพึงกำหนดหนังหลัง ครั้น 
กำหนดหนังหลังนั้น แล้วจึงกำหนดหนังเท้าขวาทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม ครั้นแล้ว 
พึงกำหนดหนังเท้าซ้าย โดยนัยเดียวกันนั้น แต่นั้นพึงกำหนดหนังท้องน้อย หนัง 
หน้าท้อง หนังทรวงอก และหนังคอโดยลำดับ ครั้นแล้วพึงกำหนดหนังใต้คางถัดหนัง 
คอขึ้นมาจนถึงริมฟิปากล่างเป็นที่สุดจึงเสร็จ เมื่อพระโยคาวจรกำหนดหนังหยาบ ๆ 
ได้อย่างนี้แม้หนังที่ละเอียด ก็ย่อมปรากฏ โดยทิศ หนังเกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส 
มันหุ้มร่างกายทั้งสิ้นอยู่ โดยปริจเฉท เบื้องล่างกำหนดด้วยพื้นที่มันตั้งอยู่ เบื้องบน 
กำหนดด้วยอากาศ นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคกันแห่งหนังนั้น ส่วนการ 
กำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๖. อธิบาย มํสํ - เนื้อ 

[๑๘๘] คำว่า มํสํ ได้แก่เนื้อ ๙๐๐ ขึ้น เบื้อทั้งหมดนั้น โดย สี มีสีแดงเช่น 
เดียวกับดอกทองกวาว โดย สัณฐาน เนื้อปลีแข้งมีสัณฐานดังข้าวสุกในห่อใบตาล เนื้อ 
ขามีสัณฐานดังลูกหินบด เนื้อตะโพกมีสัณฐานดังก้อนเส้า เนื้อหลังมีสัณฐานดังเยื่อ 
ลูกตาลสุก เนื้อสีข้างทั้ง ๒ มีสัณฐานเหมือนดินฉาบไว้บาง ๆ ที่ท้องฉาง เนื้อนมมี 
สัณฐานดังก้อนดินที่เขาผูกแขวนไว้ เนื้อแขนทั้ง ๒ ข้างมีสัณฐานดังหนูตัวใหญ่ที่ถลก 
หนังวางซ้อนกันไว้ เมื่อพระโยคาวจรกำหนดเนื้อหยาบ ๆ อย่างนี้ แม้ส่วนที่ 
ละเอียดก็ย่อมปรากฏ โดย ทิศ เกิดในทิศทั้ง ๒ โดย โอกาส มันตั้งหุ้มกระดูกไม่เกิน 
๓๐๐ ท่อนไว้ โดย ปริจเฉท เนื้องตํ่ากำหนดด้วยพื้นที่ตั้งอยู่ที่โครงกระดูก เนื้องบน 
กำหนดด้วยหนัง ส่วนกว้างกำหนดด้วยส่วนของกันและกัน นี้เป็นการกำหนดส่วนที่ 
เป็นสภาคกันของเนื้อนั้น ฝ่ายการกำหนดส่วนที่ต่างกันเช่นเดียวกับผมนั้นแล 


10-1996 (0397-0480)8 


426 


1/5/11,2:17/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๒๗ 


๗. อธิบาย นหารู-เอ็น 

[๑๘๙] คำว่า นหา รู ได้แก่เอ็น ๙๐๐ เส้น โดย สี เอ็นทั้งหมดมีสี'ขาว โดย- 
สัณฐาน มีสัณฐานต่าง ๆ จริงอยู่ ในเอ็นเหล่านั้น เอ็นใหญ่ที่รึงรัดร่างกายจับตั้งแต่ 
ส่วนบนแห่งคอหยั่งลงไปทางข้างหน้า ๔ เส้น ทางข้างหลังก็ ๔ เส้น ทาง 
ข้างขวาก็ ๕ เส้น ทางข้างซ้ายก็ ๔ เส้น แม้ที่รึงรัดมือขวา ทางข้างหน้าก็ ๕ เส้น 
ทางข้างหลังก็ ๔ เส้น ที่รึงรัดมือซ้ายก็อย่างนั้น แม้ที่รึงรัดท้าวขวา ทางข้างหน้าเท้า 
ก็ ๔ เส้น ทางข้างหลังเท้าก็ ๕ เส้น ที่รึงรัดเท้าซ้ายก็อย่างนั้น ดังนี้แล เอ็นใหญ่ 
๖๐ เส้นอันได้นามว่า สรีรธารกา (เอ็นรึงรัดร่าง) รึงรัดร่างกาย การหยั่งลงไป ซึ่ง 
เรียกกันว่ากัณฑรา (เอ็นรากเหง้า) ก็มี เอ็นเหล่านั้นทั้งหมดมีสัณฐานดังต้นคล้าอ่อน 
ส่วนเอ็นอื่น ๆ ตั้งคลุมตำแหน่งนั้น ๆ อยู่ ที่เล็กกว่าเอ็นสรีรธารกานั้นมีสัณฐานดัง 
เส้นด้าย เอ็นอื่นที่เล็กกว่านั้นมีสัณฐานดังเถากระพังโหมนั้นแล อื่นที่เล็กกว่านั้นมี 
สัณฐานดังสายพิณใหญ่ อื่นมีสัณฐานดังเส้นด้ายอ้วน ๆ เอ็นที่หลังมือและเท้ามี 
สัณฐานดังตีนนก เอ็นที่ศีรษะมีสัณฐานดังข่ายคลุมศีรษะทารก เอ็นที่หลังมีสัณฐาน 
ดังอวนเปียกที่เขาผึ่งไว้ที่แดด เอ็นอันแล่นไปตามองค์อวัยวะน้อยใหญ่นั้น ๆ ที่เหลือ 
มีสัณฐานดังเสื้อร่างแหที่สวมร่างกายไว้ โดยทิศ เกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส มันตั้ง 
ยึดกระดูกในร่างกายทั้งสิ้นอยู่ โดยปริจเฉท เบื้องดํ่ากำหนดด้วยพื้นที่มันตั้งอยู่บน 
กระดูก ๓๐๐ ท่อน เบื้องบนกำหนดด้วยตำแหน่งที่ม้นตั้งจรดเบื้อและหนังอยู่ 
เบื้องขวางกำหนดด้วยส่วนของกันและกัน นี้เป็นกำหนดส่วนที่เป็นสภาคกัน ส่วน 
การกำหนดที่ที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๘. อธิบาย อฏฺซิ-กระดูก 

[๑๙๐] คำว่า อฏฺซี ความว่า ยกเว้นกระดูกฟัน ๓๒ ซี่เสีย ที่เหลือเป็น 
กระดูกประมาณ ๓๐๐ ท่อน อย่างนี้คือ กระดูกมือ ๖๔ ท่อน กระดูกเท้า ๖๔ ท่อน 
กระดูกอ่อนที่ติดเนื้ออยู่ ๖๔ ท่อน กระดูกสันเท้า ๒ ท่อน กระดูกข้อเท้าข้างละ 
๒ ท่อน กระดูกแข้งข้างละ ๒ ท่อน กระดูกเข่าข้างละ ๑ ท่อน กระดูกขาข้างละ 
๑ ท่อน กระดูกสะเอว ๒ ท่อน กระดูกสันหลัง ๑๘ ท่อน กระดูกซี่โครง ๒๔ ท่อน 
กระดูกหน้าอก ๑๔ ท่อน กระดูกหัวใจ ๑ ท่อน กระดูกรากขวัญ ๒ ท่อน กระดูก 
สะบัก ๒ ท่อน กระดูกต้นแขน ๒ ท่อน กระดูกปลายแขนข้างละ ๒ ท่อน กระดูก 


10-1996 (0397-0480)8 


427 


1/5/11,2:17/ปVI 


















๔๒๘ 


คัมภีร์วิสทธิมรรค 


คอ ๗ ท่อน กระดูกคาง ๒ ท่อน กระดูกจมูก ๑ ท่อน กระดูกเบ้าตา ๒ ท่อน กระดูกหู ๒ 
ท่อน กระดูกหน้าผาก ๑ ท่อน กระดูกกระหม่อม ๑ ท่อน กระดูกกะโหลกศีรษะ ๙ ท่อน 

กระดูกทั้งหมดนั้น โดย สี มีสี'ขาว โดยสัณฐาน มีสัณฐานต่าง ๆ กัน จริงอยู่ 
ในกระดูกเหล่านั้น กระดูกปลายนิ้วเท้ามีสัณฐานดังเมล็ดบัว กระดูกข้อกลาง 
ดัดกระดูกปลายนิ้วนั้นเข้ามามีสัณฐานดังเมล็ดขนุน กระดูกข้อโคนมีสัณฐานดัง 
บัณเฑาะว์ กระดูกหลังเท้ามีสัณฐานดังกองเหง้าคล้าที่ถูกบุบ กระดูกสันเท้ามี 
สัณฐานดังจาวตาลในลอนเดียว กระดูกข้อเท้ามีสัณฐานดังลูกสะบ้าสำหรับเล่นที่ 
ผูกไว้ กระดูกแข้งตรงที่ที่ตั้งลงในกระดูกข้อเท้า มีสัณฐานดังหน่อเป้งที่ถูกปอก 
เปลือก กระดูกแขนท่อนเล็กมีสัณฐานดังคันธนู ท่อนใหญ่มีสัณฐานดังหัวงูผอม 
กระดูกเข่ามีสัณฐานดังต่อมนั้าที่แหว่งไปข้างหนึ่ง กระดูกแข้งตรงที่ตั้งจรดในกระดูก 
เข่านั้นมีสัณฐานดังเขาโคปลายทู่ กระดูกขามีสัณฐานดังด้ามพร้าและด้ามขวานที่ถาก 
ไม่เรียบ กระดูกขาตรงที่ตั้งจรดในกระดูกสะเอวมีสัณฐานดังลูกสะบ้า กระดูกสะเอว 
ตรงที่ตั้งจรดกับกระดูกขานั้นมีสัณฐานดังผลมะงํ่วใหญ่ปลายปาด กระดูกสะเอว 
แม้เป็น ๒ ชั้น แต่ติดเป็นอันเดียวกัน มีสัณฐานดังเตาของช่างหม้อ แต่ละชิ้นมี 
สัณฐานดังคีมช่างทอง กระดูกตะโพกที่ตั้งอยู่ทางด้านปลายมีสัณฐานดังพังพานงูที่ 
เขา'วางควํ่าหน้า'ไว้ มีช่องเล็กช่องใหญ่ ๗-๘ แห่ง กระดูกสันหลังข้างในมีสัณฐาน 
ดังห่วงดีบุกที่วางซ้อนกันไว้ ข้างนอกมีสัณฐานดังลูกประคำ ในระหว่างกระดูกสันหลัง 
เหล่านั้น มีเดือยอยู่ ๒ ซี่คล้ายฟันเลื่อย ในกระดูกซี่โครง ๒๔ ซี่ ซี่ที่’ไม่เต็มมี 
สัณฐานดังเคียวแหว่ง ซี่ที่เต็มมีสัณฐานดังเคียวเต็มเล่ม ทั้งหมดมีสัณฐานดังปีกกาง 
ของไก , ขาว กระดูก ๑๔ ท่อนมีสัณฐานดังเรือนคานหามที่ครํ่าคร่า กระดูกหัวใจมี 
สัณฐานดังจวัก กระดูกรากขวัญมีสัณฐานดังมีดโลหะเล่มเล็ก ๆ กระดูกสะบักมี 
สัณฐานดังจอบชาวสีหลที่เหี้ยนไปข้างหนึ่ง กระดูกแขนมีสัณฐานดังด้ามแว่น กระดูก 
ปลายแขนมีสัณฐานดังรากตาลคู่ กระดูกข้อมือมีสัณฐานดังห่วงแผ่นตะกั่วที่เขาเชื่อม 
ให้ติดกันตั้งไว้ กระดูกหลังมือมีสัณฐานดังกองเหง้าคล้าที่ถูกบุบ กระดูกข้อโคนนิ้ว 
มือมีสัณฐานดังบัณเฑาะว์ กระดูกข้อกลางนิ้วมือมีสัณฐานดังเมล็ดขนุนไม่เต็มเม็ด 


10-1996 (0397-0480)8 


1/5/11,2:17 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๒๙ 


กระดูกข้อปลายนิ้วมีสัณฐานดังเมล็ดบัว กระดูกคอ ๗ ท่อนมีสัณฐานดังแว่นหน่อ 
ไม้ที่คนใชไม้เสียบตั้งไว่โดยลำดับกัน กระดูกคางอันล่างมีสัณฐานดังคีมเหล็กของ 
พวกช่างโลหะ อันบนมีสัณฐานดังเหล็กสำหรับขูด กระดูกกระบอกตาและกระบอก 
จมูกมีสัณฐานดังเต้าตาลอ่อนที่ควักจาวออกแล้ว กระดูกหน้าผากมีสัณฐานดัง 
เปลือกสังข์ที่วางควํ่าหน้าไว้ กระดูกหูมีสัณฐานดังฝักมีดโกนของช่างกัลบก กระดูก 
ในที่ที่หน้าผากกับกกหูติดกันเป็นแผ่นอยู่ตอนบน มีสัณฐานดังท่อนผ้าที่ยู่ยี่และ 
เต็มไปด้วยเนยใส กระดูกกระหม่อมมีสัณฐานดังกะโหลกมะพร้าวเบี้ยวที่ปาดหน้าแล้ว 
กระดูกศีรษะมีสัณฐานดังกะโหลกนิ้าเต้าเก่าที่เขาเย็บตรึงไว้ 


โดยทิศ กระดูกเกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส ว่าโดยไม่แปลกกันตั้งอยู่ทั้ว 
ร่างกาย แต่เมื่อว่าโดยแปลกกัน ในกระดูกเหล่านั้น กระดูกศีรษะตั้งอยู่บน 
กระดูกคอ กระดูกคอตั้งอยู่บนกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังตั้งอยู่บนกระดูกสะเอว 
กระดูกสะเอวตั้งอยู่บนกระดูกขา กระดูกขาตั้งอยู่บนกระดูกเช่า กระดูกเช่าตั้งอยู่บน 
กระดูกแข้ง กระดูกแข้งตั้งอยู่บนกระดูกข้อเท้า กระดูกข้อเท้าตั้งอยู่บนกระดูกหลังเท้า 
โดยปริจเฉท ภายในกำหนดด้วยเยื่อในกระดูก เบื้องบนกำหนดด้วยเนื้อ ที่ปลายและ 
โคนกำหนดด้วยส่วนแห่งกันและกัน นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนอันเป็นสภาคกันแห่ง 
กระดูกเหล่านั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 


๙. อธิบาย อฎธิมิฌฺชิ-เยื่อในกระดูก 

[๑๙๑] คำว่า อฏฺริ มิณฺซํ ได้แก่เยื่อในอันอยู่เฉพาะภายในแห่งกระดูกนั้น ๆ 
เยื่อในกระดูกนั้น โดยสี มี สี'ขาว โดยสัณฐาน เยื่อในที่อยู่ภายในกระดูกท่อนใหญ่ ๆ 
มีสัณฐานดังยอดหวายใหญ่ที่เขาลนไฟแล้วสอดเข้าไวในกระบอกไม่ไผ่ เยื่อในที่อยู่ 
ภายในกระดูกท่อนเล็ก ๆ มีสัณฐานดังยอดหวายเล็กที่เขาลนไฟแล้วสอดเข้าไว่ใน 
ปล้องไม้อ้อ โดยทิศ เกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส ตั้งอยู่ภายในกระดูก โดยปริจเฉท 
กำหนดด้วยพื้นข้างในของกระดูกทั้งหลาย นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคกัน 
แห่งเยื่อในกระดูกนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 


10-1996 (0397-0480)8 


429 


1/5/11,2:17/ปVI 


















๔๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๑๐. อธิบาย วกุก 0 - ไต 

[๑๙๒] คำว่า ไต ได้แก่ก้อนเนื้อ ๒ ก้อนที่ มี' ขั้วเดียวกัน ไตนั้น โดย สี 
มีสีแดงอ่อนดังสีเมล็ดทองหลาง โดยสัณฐาน มีสัณฐานดังลูกสะบ้าคู่ของเด็ก ๆ 
หรือมีสัณฐานดังผลมะม่วงแฝดติดอยู่ในขั้วเดียวก้น โดยทิศ เกิดในทิศเนื้องบน 
โดยโอกาส ไตนื้เป็นธรรมชาติที่ติดอยู่กับเอ็นเส้นใหญ่ที่แล่นออกลำคอมีโคนรวม 
เป็นเส้นเดียวกัน ไปได้หน่อยหนึ่งแล้วแยกออกเป็น ๒ เส้นห่อหุ้มเนื้อหัวใจไว้ 
โดยปริจเฉท ไตกำหนดด้วยส่วนแห่งไต นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคกัน 
ของไตนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๑๑. อธิบาย หทย 0 -หัวใจ 

[๑๙๓] คำว่า หทย 0 ได้แก่เนื้อหัวใจ หัวใจนั้น โดย สี มีสีแดงดังสีหลังกลีบ 
ดอกปทุม โดยสัณฐาน มีสัณฐานดังดอกปทุมตูมที่เขาปลิดกลีบขั้นนอกออกแล้วตั้ง 
ควํ่าลง ภายนอกเกลี้ยง ภายในเหมือนกับภายในแห่งรังบวบขม สำหรับคนมีปัญญา 
แย้มหน่อยหนึ่ง ของพวกคนมีปัญญาอ่อนคงตูมมิดทีเดียว อนึ่ง ข้างในหัวใจนั้นมี 
แอ่งขนาดที่เมล็ดทุนนาคตั้งอยู่ได้ เป็นที่ขังอยู่แห่งโลหิตประมาณกึ่งซองมือ ที่มโนธาตุ 
และมโนวิญญาณธาตุอาศัยเป็นไป ก็โลหิตนี้นั้นของคนราคจริตมีลีแดง ของคนโทสจริต 
มีสีดำ ของคนโมหจริตมีสีเหมือนนั้าล้างเนื้อ ของคนวิตกจริตเป็นสีดังเยื่อถั่วพู ของ 
คนสัทธาจริตมีสีดังดอกกรรณิการ์ ของคนปัญญาจริตใสผ่องไม่ขุ่นมัว ขาวบริลุทธิ้ 
ปรากฏดังสีแก้วมณีแท้ที่เจียระไนแล้ว โดยทิศ เกิดในทิศเนื้องบน โดยโอกาส ตั้งอยู่ 
ระหว่างกลางนมทั้ง ๒ ภายในร่างกาย โดยปริจเฉท หัวใจกำหนดด้วยส่วนของหัวใจ 
นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคกันแห่งหัวใจ ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็ 
เช่นเดียวกับผมนั้นแล 


๑๒. อธิบาย ยกนิ-ตับ 

[๑๙๔] คำว่า ตับ ได้แก่แผ่นเนื้อคู่ ตับนั้น โดย สี มีสีแดง พื้นเหลืองไม่แดงจัด 
มีสีดังดอกบัวแดง โดยสัณฐาน ที่โคนเป็นแผ่นเดียวที่ปลายเป็น ๒ ง่ามมีสัณฐาน 
ดังใบทองหลาง อนึ่ง ตับนั้น ของพวกคนโง่เป็นแผ่นโตแผ่นเดียวเท่านั้น ของพวกคน 


10-1996 (0397-0480)8 


430 


1/5/11,2:17/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๓๑ 


มีปัญญาเป็นแผ่นเล็ก ๆ ๒ หรือ ๓ ชิ้น โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาส 
ตั้งแนบข้างขวาในระหว่างนมทั้ง ๒ โดยปริจเฉท ตับกำหนดด้วยส่วนแห่งตับ นี้เป็น 
การกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคกันแห่งตับนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็ 
เช่นเดียวกับผมนั้นแล 


๑๓. อธิบาย กิโลมก 0 -พังผืด 

[๑๙๕] คำว่า พังผืด ได้แก่เนื้อสำหรับหุ้มมี ๒ อย่างโดยแยกเป็นพังผืดปกปิด 
และพังผืดเปิดเผย พังผืดทั้ง ๒ อย่างนั้น โดย สี มีสีขาวดังผ้าสีเปลือกไม้ แก่ 
โดยสัณฐาน มีสัณฐานตามโอกาสของตน โดยทิศ พังผืดปกปิดเกิดในทิศเบื้องบนพังผืด 
ไม่ปกปิดเกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส พังผืดที่ปกปิดตั้งคลุมหัวใจและตับ พังผืดที่ไม่ 
ปกปิดตั้งรัดรึงเนื้อภายใต้หนังทั้วร่างกาย โดยปริจเฉท เบื้องล่างกำหนดด้วยเนื้อ 
เบื้องบนกำหนดด้วยหนัง เบื้องขวางกำหนดด้วยส่วนแห่งพังผืดเอง นี้เป็นการ 
กำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคกันของพังผืดนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกัน 
ก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 


๑๔. อธิบาย ปีหก 0 -ม้าม 

[๑๙๖] คำว่า ม้าม ได้แก่เนื้อเป็นสิ้นอยู่ในท้อง โดย สี ม้ามนั้นมีสีเขียวดัง 
ดอกคนทิสอ โดยสัณฐาน มีสัณฐานดังสิ้นลูกโคดำ มีขั้วยาวประมาณ ๗ นิ้ว โดยทิศ 
เกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาส ตั้งแนบอยู่ข้างที่สุดแห่งพื้นท้องที่ข้างซ้ายแห่งหัวใจ 
ซึ่งเมื่อมันออกมาภายนอก เพราะถูกประหารด้วยเครื่องประหาร สัตว์ทั้งหลายย่อม 
สิ้นชีวิต โดยปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนของม้าม นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็น 
สภาคกันแห่งม้ามนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๑๕. อธิบาย ปปฺผาสํ-ปอด 

[๑๙๗] คำว่า ปอด ได้แก่เนื้อปอด ต่างโดยเป็นชิ้นเนื้อ ๓๒ ชิ้น โดย สี 
ปอดนั้นมีสีแดงดังผลมะเดื่อยังไม , สุกจัด โดยสัณฐาน มีสัณฐานดังชิ้นขนมหนา ๆ 
ที่เขาตัดไม่เรียบ เป็นของไม่มีรส ไม่มีโอชา เหมือนก้อนใบไม้ที่คนเคี้ยวแล้ว เพราะ 
มันถูกไอแห่งเตโชธาตุอันเกิดแต่กรรมที่พลุ่งชิ้นมา เพราะในภายในไม่มีอาหารที่ตน 


10-1996 (0397-0480)8 


431 


1/5/11,2:17/ปVI 


















๔๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

กินและ'นาที่ตนดื่ม เผาผลาญแล้ว โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาส ตั้งห้อย 
ปิดอยู่ข้างบนหัวใจและตับในระหว่างนมทั้ง ๒ ภายในร่างกาย โดยปริจเฉท กำหนด 
ด้วยส่วนของปอดเอง นี้เบีนการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคกันแห่งปอดนั้น ส่วน 
การกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๑๖. อธิบาย อนุต 0 -ไส้ใหญ่ 

[๑๙๘] คำว่า ไส้ใหญ่ ได้แก่ขนดไล้อันขดอยู่ในที่ ๒๑ รอบ ของชายยาว 
๓๒ ศอก ของหญิงยาว ๒๘ ศอก ไสํใหญ่นี้นั้น โดย สี มีสีขาวดังก้อนกรวดหรือ 
ปูนขาว โดยสัณฐาน มีสัณฐานดังงูหัวขาดที่เขาขดวางไวิในรางเลือด โดยทิศ เกิดใน 
ทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส ตั้งอยู่ภายในร่างกาย มีปลายอยู่ที่คอหอยและที่ทวารหนัก 
เพราะเบื้องบนเลื้อยขึ้นไปถึงหลุมคอและเบื้องล่างเลื้อยลงมาจรดทวารหนัก โดย 
ปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนของลำไสํใหญ่เอง นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคกัน 
แห่งไสํใหญ่นั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๑๗. อธิบาย อนุตคุณํ-ไสัน้อย 

[๑๙๙] คำ ว่า ไส้น้อย ได้แก่ไล้อันเป็นสายพันอยู่ในฐานขนดไสํใหญ่ ไล้น้อยนั้น 
โดย สี มีสี'ขาวดังสี'ราก'จงกลนี โดยสัณฐาน มีสัณฐานดังรากจงกลนีนั้นแหละ 
โดยทิศ เกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส ไล้น้อยนั้นตั้งยึดขนดไล้ใหญ่ให้เป็นมัดอยู่ 
ด้วยกัน ดุจเชือกยนต์ยึดแป้นยนต็ใวิในเวลาที่พวกช่างผู้ทำงานต่าง ๆ มีการงานที่ 
ต้องทำด้วยจอบและขวานเป็นต้น ชักยนต์อยู่ในระหว่างแห่งขนดไล้ใหญ่ ๒๑ ทบ 
เหมือนเชือกเล็กที่เย็บร้อยไปตามในระหว่างแห่งขนดเชือกสำหรับเช็ดเท้าฉะนั้น 
โดยปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนแห่งไล้น้อยเอง นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็น 
สภาคกันแห่งไส้น้อยนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๑๘. อธิบาย อุทริย 0 -อาหารใหม่ 

[๒๐๐] คำว่า อาหารใหม่ ได้แก่ของที่บริโภค ที่ดื่ม ที่เคี้ยว และ , ที่ลิ้ม'ซึ่งมี 
อยู่ในท้อง อาหารใหม่นั้น โดย สี มีลืดังอาหารที่กลืนกินเข้าไป โดยสัณฐาน มี 
สัณฐานดังข้าวสารที่เขาห่อหลวม ๆ ในผ้ากรองนั้า โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องบน โดย 
โอกาส ตั้งอยู่ในท้อง 


10-1996 (0397-0480)8 


432 


1/5/11,2:17/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๓๓ 


ชื่อว่า ท้อง ได้แก่อวัยวะที่ทุ้มเสมือนโปงผ้าที่เกิดขึ้นตรงกลางผ้าเปียกนํ้าที่รวบ 
ชายทั้ง ๒ ข้างเข้า ภายนอกเกลี้ยง ภายในเป็นดังผ้าซับระดูที่เปือนแล้วห่อกากเนื้อไว้ 
แม้จะกล่าวว่าภายในท้องนั้นเป็นดังข้างในของผลขนุนเบื่เอยก็ควร มันเป็นที่อยู่ของ 
หมู่หนอน แยกประเภทเป็นถึง ๓๒ ตระกูล เป็นต้นว่า ตระกูล ตักโกฏกะ พยาธิ 
ปากขอ คัณฑุปาทกะ พยาธิไส้เดือน ตาลหีรกะ พยาธิเสี้ยนตาล สูจิ มุขกะ พยาธิ 
ปากเข็ม ปฏตันดุกะ พยาธิตัวแบน สุตตกะ พยาธิเส้นด้าย พากันอาศัยคลาคลี้า 
เป็นกลุ่ม ๆ ไป ซึ่งเมื่อของกินมีนั้าและข้าวเป็นต้นไม , มีในท้อง ม้นก็เที่ยวพลุกพล่าน 
กันให้ระงมไป พากันตรงเข้าบ่อนเนื้อหัวใจ และเวลาคนกลืนอาหารมีนั้าและข้าวลงไป 
ม้นก็พากันชูปากตะลีตะลานเข้าแย่งอาหารที่คนกลืนกินลงไปครั้งแรก ๒-๓ คำ ท้อง 
นั้นซึ่งเป็นเรือนคลอด เป็นวัจกุฎี เป็นโรงพยาบาล และเป็นสุสาน ของหมู่หนอน 
เหล่านั้น ซึ่งเป็นที่ของกินมีนั้าและข้าวเป็นต้นมีประการต่าง ๆ ที่แหลกด้วยสาก 
คือฟัน อันมือคือลิ้นพลิกไปพลิกมา เกลือกกลั้วด้วยนั้าลายและนั้าย่อย กลับกลาย 
เป็นของปราศจากความสมบูรณ์ด้วยสี กลิ่น รสเป็นต้น เป็นเสมือนกับนั้าข้าวในที่ 
ทอหูกและรากสุนัขตกลงไปแล้ว ก็เกลือกกลั้วด้วยนาดี เสลด และลม ละเอียดแล้ว 
ด้วยกำลังความร้อนแห่งไฟในท้อง อากูลไปด้วยหมู่หนอน ปล่อยเป็นฟองฟอด 
และต่อมขึ้นบนเรื่อยไป ถึงความเป็นกากเป็นของเหม็นและน่าเกลียดอย่างยิ่งตั้งอยู่ 
เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดหนาตกลงมาในฤดูแล้ง ซากชนิดต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ปัสสาวะ 
อุจจาระ ท่อนหนัง ท่อนกระดูก ท่อนเอ็น ฟ้าลาย ฟ้ามูกและเลือด ตกลง'ไปที่ฟ้าฝน 
พัดพามาตกลงไปในแอ่งโสโครกข้างประตูบ้านพวกคนจัณฑาลแล้วประสมเข้ากับ 
ฟ้าโคลน ๒-๓ ส่วน ก็เกิดเป็นหมู่หนอน เป็นไอขึ้นด้วยกำลังความร้อนแห่งแสงแดด 
ปล่อยฟองและต่อมขึ้นข้างบน มีสีเขียวคลั้า เหม็นและน่าเกลียดอย่างยิ่ง ซึ่งเป็น 
ภาพที่ไม่น่าเข้าใกล้ ไม , น่าดูเลยตั้งอยู่ จะป่วยกล่าวไปไยถึงการดมและการลิ้มเล่า 
ฉะนั้น เพียงแต่ได้ฟังก็เกิดความไม่พอใจในฟ้าและข้าวเป็นต้น จะกล่าวไปไยถึงการ 
ดูด้วยปัญญาจักษุเล่า และในที่ที่ของกินมืนั้าและข้าวเป็นต้นซึ่งตกลงไป ถึงความจำแนก 
เป็น ๕ ส่วน คือ ส่วนหนึ่งถูกสัตว์กิน ส่วนหนึ่งถูกไฟธาตุในท้องแผดเผา ส่วนหนึ่ง 
เป็นปัสสาวะ ส่วนหนึ่งเป็นอุจจาระ ส่วนหนึ่งถึงความเป็นรสแล้วเพิ่มพูนส่วนแห่ง 
ร่างกายมีเลือดและเนื้อเป็นต้น 


10-1996 (0397-0480)8 


433 


1/5/11,2:17/ปVI 


















๔๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โดยปริจเฉท อาหารใหม่นั้นกำหนดด้วยกระพุ้งท้องและส่วนแห่งอาหารใหม่ 
นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคกันแห่งอาหารใหม่นั้น ส่วนการกำหนดด้วย 
ส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๑๙. อธิบาย กรีสิ-อาหารเก่า 

[๒๐๑] คำว่า อาหารเก่า ได้แก่อุจจาระ อุจจาระนั้น โดย สี มีสีดังอาหาร 
ที่กลืนเข้าไปนั้นแหละโดยมาก โดยสัณฐาน มีสัณฐานตามโอกาส โดยทิศ เกิดใน 
ทิศเบื้องล่าง โดยโอกาส ตั้งอยู่ในกระเพาะอาหารเก่า ที่ชื่อว่ากระเพาะอาหารเก่า 
เป็นเสมือนกระบอกไม่ไผ่นั้นแล สูงประมาณ ๘ องคุลีอยู่ที่ปลายไสํใหญ่ ในระหว่าง 
ใต้สะดือและโคนข้อสันหลัง ซึ่งเป็นที่ที่ของกินมีนั้าและข้าวเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตกลงไปในกระเพาะอาหารใหม่ อันไฟธาตุในท้องเผาผลาญปุดเป็นฟองฟอด ถึง 
ภาวะเป็นของละเอียด ดังถูกบดด้วยหินบดแล้วไหลลงไปตามลำไสํใหญ่ เป็นของ 
หมักตั้งอยู่ดังดินเหลืองที่เขาขยำใส่ในปล้องไม่ไผ่ เปรียบเหมือนนั้าฝนตกลงที่ภูมิภาค 
เบื้องสูงแล้วไหลบ่าลงไปขังเต็มภูมิภาคเบื้องตํ่าฉะนั้น โดยปริจเฉท กำหนดกระพุ้ง 
กระเพาะอาหารเก่าและด้วยส่วนแห่งอุจจาระ นี้เป็นการกำหนดส่วนที่เป็นสภาคกัน 
แห่งอาหารเก่านั้น ส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๒๐. อธิบาย มตฺถลุงฺค 0 -มันสมอง 

[๒๐๒] คำว่า มันสมอง ได้แก่กองเยื่ออันตั้งอยู่ภายในกะโหลกศีรษะ มันสมอง 
นั้น โดย สี มีสี'ขาวดังก้อนเห็ดหัวงู แม้จะกล่าวว่ามีสืดังนั้านมที่เสีย แต่ยังไม , ทัน 
กลายเป็นฟ้านมสัมก็ควร โดยสัณฐาน มีสัณฐานตามโอกาส โดยทิศ เกิดในทิศ 
เบื้องบน โดยโอกาส อาศัยแนวประสาน ๔ แนวภายในกะโหลกศีรษะตั้งรวมกันอยู่ 
ดุจก้อนแป้ง ๔ ก้อน ที่เขาตั้งรวมกันไว้ โดยปริจเฉท กำหนดด้วยพื้นในภายใน 
กะโหลกศีรษะและส่วนแห่งมันสมอง นี้เป็นการกำหนดส่วนที่เป็นสภาคกันแห่ง 
มันสมองนั้น ส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 


10-1996 (0397-0480)8 


434 


1/5/11,2:17/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๓๕ 


๒๑. อธิบาย ปีตฺต 0 -ดี 

[๒๐๓] คำว่า ดี ได้แก่ดี ๒ อย่างคือ ดีที่มีฝัก ๑ ดีที่ไม , มีฝัก ๑ ในดี 
๒ อย่างนั้น ดีที่มีฝัก โดย สี มีสีดังนั้ามันมะซางข้น ๆ ดีที่’ไม่มีฝัก มีสีดังดอกพิกุล 
เหี่ยว โดยสัณฐาน ดีทั้ง ๒ อย่างมีสัณฐานตามโอกาส โดย ทิศ ดีมีฝักเกิดในทิศ 
เบื้องบน ดีไม่มีฝักเกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส ดีที่’ไม่มีฝัก ยกเว้นที่ที่พ้นจากเนื้อ 
คือ ผม ขน เล็บ ฟัน และหนัง ที่กระด้าง แห้งผาก ซึมซาบไปทั้วร่างที่เหลือตั้งอยู่ 
ดังหยาดนั้ามันซึมซาบไปทั้วนั้าฉะนั้น ซึ่งเมื่อมันกำเริบ สัตว์ทั้งหลายชักให้ตาเหลือง 
วิงเวียนไป ตัวก็สะทกสะท้านเป็นผื่นคัน ดีที่มีฝักขังอยู่ในฝักดี ซึ่งเป็นดังรังบวบขม 
ใหญ่ตั้งแนบเนื้อ ตับในระหว่างหัวใจกับปอด ซึ่งเมื่อมันกำเริบ สัตว์ทั้งหลายมัก 
เป็นบ้า จิตใจแปรปรวน ละทิ้งหิริโอตตัปปะ สิ่งที่ไม่น่าทำก็ทำได้ คำที่ไม่น่าพูดก็ 
พูดได้ สิ่งที่ไม่น่าคิดก็คิดได้ โดยปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนของตน นี้เป็นการกำหนด 
ส่วนที่เป็นสภาคกันแห่งดีนั้น ส่วนการกำหนดส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๒๒. อธิบาย เสมฺหํ-เสมหะ 

[๒๐๔] คำว่า เสมหะ ได้แก่เสลด ซึ่งมีประมาณเต็มบาตรใบหนึ่งอยู่ภายใน 
ร่างกาย เสลดนั้น โดยสี มีสืดังนั้าใบแตงหนู โดยสัณฐาน มีสัณฐานตามโอกาส 
โดยทิศ เกิดในทิศเนื้องบน โดยโอกาส ตั้งอยู่ในกระพุ้งท้อง ซึ่งในเวลาที่กลืน 
อาหารมีนั้าและข้าวเป็นต้น เมื่อนั้าและข้าวตกลงไป มันก็แยกออกจากกันเป็น ๒ 
ส่วนแล้วหุ้มห่อเข้าตามเดิม เหมือนอย่างสาหร่ายในนั้า เมื่อไม้หรือกระเนื้องตกลงไป 
มันก็แยกออกเป็นส่วนแล้วหุ้มเข้าตามเดิมฉะนั้น อนึ่ง เมื่อมันน้อยไป ท้องจะส่งกลิ่น 
ดังซากศพ น่าเกลียดยิ่งนัก ดุจ!]แตกและดุจไข่ไก่เน่า และท้องนั้นส่งกลิ่นฟัง การเรอ 
ก็ดี พูดก็ดี ก็พลอยเหม็นเช่นกลิ่นศพเน่าไปด้วย และคนผู้นั้นจะต้องถูกต่อว่า เรอ 
ออกไปส่งกลิ่นเหม็นฟังนัก และมันมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปิดกั้นกลิ่นซากศพในภายใน 
กระพุ้งท้องอยู่ได้ ดังแผ่นกระดานปิดวัจ กุฎี ฉะนั้น โดยปริจเฉท กำหนดด้วยส่วน 
ของเสลดเอง นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เป็นสภาคกันแห่งเสลดนั้น ส่วนการ 
กำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 


10-1996 (0397-0480)8 


435 


1/5/11,2:17^ 


















๔๓๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๒๓. อธิบาย ปุพฺโพ-นํ้าหนอง 

[๒๐๕] คำว่า นํ้าหนอง ได้แก่หนองที่เกิดจากเลือดเสีย หนองนั้น โดยสี 
มีสืดังใบไม้เหลือง แต่ในร่างกายคนตายย่อมมีลืดังนั้าข้าวบูดข้น ๆ โดยสัณฐาน มี 
สัณฐานตามโอกาส โดยทิศ เกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส ชื่อว่าโอกาสของหนอง 
ซึ่งเป็นที่มันขัง ตั้งอยู่ประจำหามีไม่ แต่ในตำแหน่งแห่งร่างกายใด ๆ ที่ถูกตอหนามตำ 
ถูกเครื่องประหารกระทบ หรือถูกไฟลวกเอา โลหิตย่อมห้อสุกหรือว่า!]และต่อม 
เป็นต้นเกิดขึ้น มันจึงขังอยู่ในที่นั้น ๆ โดยปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนของตน นี้เป็น 
การกำหนดส่วนที่เป็นสภาคกันแห่งหนองนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็ 
เช่นเดียวกับผมนั้นแล 


๒๔. อธิบาย โลหิต 0 -โลหิต 

[๒๐๖] โลหิต ในบทว่า โลหิต 0 นี้ มี ๒ อย่างคือ โลหิตข้น ๑ โลหิตจาง ๑ 
ในโลหิต ๒ อย่างนั้น โลหิตชัน โดย สี มีลืดังนั้าครั่งชันแก่ไฟ โลหิตจางมีลืดังนั้า 
ครั่งใส โดยสัณฐาน โลหิตทั้ง ๒ อย่างมีสัณฐานตามโอกาส โดยทิศ โลหิตชัน 
เกิดในทิศเบื้องบน โลหิตจางเกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส โลหิตจางซึมซาบทั้วร่างกาย 
ที่มีชีวิตทุกแห่ง ตั้งอยู่ตามสายช่องแห่งเส้นเอ็น เว้นที่ผม ขน ฟัน และเล็บ ที่ตั้ง 
พ้นจากเนื้อและหนังอันกระด้างและแห้งผากเลือดข้นท่วมอยู่ภายใต้แห่งตับมีประมาณ 
เต็มบาตรหนึ่ง ค่อย ๆ ซึมไปบนไต หัวใจ ตับ และปอด ทำไต หัวใจ ตับ และปอด 
ให้ชุ่มอยู่เสมอ เพราะเมื่อมันไม่ทำไตและหัวใจเป็นต้นให้ชุ่มอยู่ สัตว์ทั้งหลายจะเกิด 
กระหายขึ้น โดยปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนของโลหิตเอง นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่ 
เหมือนกันแห่งโลหิตนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๒๕. อธิบาย เสโท-เหงื่อ 

[๒๐๗] คำว่า เหงื่อ ได้แก่อาโปธาตุ ที่ไหลออกตามช่องขุมขนเป็นต้น เหงื่อ 
นั้น โดย สี มีสีดังสีนั้ามันงาใส โดยสัณฐาน มีสัณฐานตามโอกาส โดยทิศ เกิดใน 
ทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส ชื่อว่าโอกาสแห่งเหงื่อซึ่งเป็นที่ที่มันจะพึงขังตั้งอยู่ทุกเมื่อดัง 
โลหิตหามีไม่ แต่เมื่อใดร่างกายอบอ้าวอยู่ เพราะเหตุต่าง ๆ เช่น ร้อนไฟ ร้อนแดด 
และความเปลี่ยนแปลงแห่งฤดูเป็นต้น เมื่อนั้นมันจึงไหลออกตามช่องขุมผมและขน 


10-1996 (0397-0480)8 


436 


1/5/11,2:17/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๓๗ 


ทั้งปวง ดุจกำสายบัวที่มีรากและเหง้าที่ตัดไวไม่เรียบ ซึ่งคนถอนขึ้นจากนํ้าฉะนั้น 
เพราะฉะนั้น แม้สันฐานของเหงื่อนั้นก็พึงทราบโดยช่องขุมผมและขนนั้นแล ก็ 
พระโยคีผู้กำหนดเหงื่อ พึงมนสิการเหงื่อตามที่มันขังตั้งเต็มขุมผมและขนนั่นเอง โดย 
ปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนของเหงื่อเอง นี้เบีนการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่ง 
เหงื่อนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล 

๒๖. อธิบาย เมโท-มันข้น 

คำว่า เมโท แปลว่า มันขัน มันขันนั้น โดย สี มีสีดังขมิ้นที่ถูกผ่า โดย 
สัณฐาน สำหรับคนอ้วน มีสัณฐานเหมือนผ้าเก่าเนื้อหยาบ มีสืดังขมิ้นที่วางไว่ใน 
ระหว่างหนังกับเนื้อ สำหรับคนผอมมีสัณฐานดังผ้าเก่าเนื้อหยาบ มีสีดังสีขมิ้นที่ 
วางซ้อนกันไว้ ๒-๓ ชั้น แนบติดเนื้อเหล่านี้ คือเนื้อแข้ง, เนื้อขาอ่อน, เนื้อหลัง 
ที่ติดกระดูกสันหลัง, เนื้อช่องท้อง โดยทิศ เกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส ตั้งแผ่ไป 
ทั้วร่างของคนอ้วนและตั้งติดเนื้อต่าง ๆ เช่นเนื้อแข้งเป็นต้นของคนผอมอยู่ ซึ่งแม้ 
นับว่าเป็นมัน แต่เพราะมันเป็นของน่าเกลียดยิ่งนัก คนทั้งหลายจึงไม่ถือเอามาใช้ 
เป็นนั้ามันทาที่ศีรษะ ไม , ถือเอามาใช้เป็นนั้ามันอย่างอื่น ๆ มีนามันสำหรับ-บัด'จมูก 
เป็นต้น โดยปริจเฉท เบื้องตากำหนดด้วยเนื้อ เบื้องบนกำหนดด้วยหนัง เบื้องขวาง 
กำหนดด้วยส่วนของมันเอง นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งมันชันนั้น 
ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล 


๒๗. อธิบาย อสุสุ-นาตา 

[๒๐๘] คำว่า อสุ สุ ได้แก่อาโปธาตุ ซึ่งหลั่งออกจากดวงตาทั้งหลาย ฟ้าตานั้น 
โดยสี มีสีดังสีฟ้ามันงา'ไส โดยสัณฐาน มีสัณฐานตามโอกาส โดยทิศ เกิดในทิศ 
เบื้องบน โดยโอกาส เกิดอยู่ในเบ้าตา นั้าตานั้นไม , ขังอยู่ในเบ้าตาดลอดเวลา ดังฟ้าดี 
อยู่ในฝักดี แต่เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายเกิดความดีใจ หัวเราะใหญ่ หรือเกิดเสียใจ ร้องไห้ 
ครํ่าครวญอยู่ หรือกลืนกินอาหารแสลงเห็นปานนั้นเช้าไป และเมื่อใด ดวงตาของ 
สัตว์เหล่านั้นถูกสิ่งที่ทำให้นั้าตาไหลมีควันละอองและฝ่นเป็นต้นกระทบ เมื่อนั้น 
นั้าตาก็ตั้งขึ้น เพราะความดีใจ ความเสียใจ หรืออาหารฤดูที่แสลงเหล่านั้น แล้วเอ่อ 
อยู่เต็มเบ้าตาบ้าง ไหลออกมาบ้าง ก็พระโยคีผู้จะกำหนดนั้าตา ก็พึงกำหนดเอาตาม 


10-1996 (0397-0480)8 


437 


1/5/11,2:17/ปVI 


















๔๓๘ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ที่มันเอ่ออยู่เต็มเบ้าตานั่นแหละ โดยปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนของนํ้าตาเอง นี้เป็น 
การกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งนี้าตาเหล่านั่น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกัน 
ก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล 


๒๘. อธิบาย วสา-มันเหลว 

[๒๐๙] คำว่า วสา ได้แก่มันที่เป็นส่วนเหลว มันเหลวนั่น โดย สี มีลึดัง 
นั่ามันมะพร้าว แม้จะเรียกว่ามีสีดังสีนั่ามันที่ราดลงไปในนั่าข้าวก็ควร โดยสัณฐาน 
มีสัณฐานดังหยาดนั่ามันที่ซ่านไป ลอยคว้างอยู่เหนือนั่าอันใสในเวลาอาบ โดยทิศ 
เกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส โดยมากมันตั้งอยู่ในฝ่ามือ หลังมือ ฝ่าเท้า หลังเท้า 
ปลายจมูก หน้าผาก และจะงอยบ่า แต่ว่ามันหาได้ละลายอยู่ในโอกาสเหล่านี้ 
ทุกเมื่อไม่ แต่เมื่อใด ตำแหน่งเหล่านั่นเกิดอบอ้าวขึ้นเพราะร้อนไฟ ร้อนแดด ผิด 
อากาศ และธาตุพิการ เมื่อนั่น มันจึงกระจัดกระจายไปทางโน้นทางนี้ในที่เหล่านั่น 
ดังหยาดนั่ามันที่ซ่านไปบนนั่าใสในเวลาอาบฉะนั่น โดยปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนของ 
มันเหลวเอง นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งมันเหลวเหล่านั่น ส่วนการ 
กำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั่นแล 

๒๙. อธิบาย เขโฬ-นํ้าลาย 

[๒๑๐] คำว่า เขโฬ นาลาย ได้แก่อาโปธาตุที่ผสมกันเป็นฟองขึ้นภายในปาก 
ฟ้าลายนั่น โดย สี มีสีดังฟองฟ้า โดยสัณฐาน มีสัณฐานตามโอกาส แม้จะกล่าวว่า 
มีสัณฐานดังฟองฟ้าก็ได้ โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาส มันไหลลงมาจาก 
กระพุ้งแก้มทั้ง ๒ แล้วขังตั้งอยู่ที่ลิ้น ก็ฟ้าลายนี้ ขังอยู่ในกระพุ้งแก้มทั้ง ๒ นี้เป็นนิตย์ 
หามิได้ แต่เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายเห็นหรือนึกถึงอาหารเห็นปานนี้หรือวางของมีรส 
ร้อน ขม เผ็ด เค็ม เปรี้ยวอะไร ๆ ลง’ไป-ที่ปากก็ดี หรือว่าเมื่อใดหัวใจของสัตว์เหล่านั่น 
ละเหี่ยอยู่หรือเกิดความสะอิดสะเอียนในสิ่งทุกอย่าง เมื่อนั่น ฟ้าลายย่อมเกิดขึ้นแล้ว 
ไหลลงออกจากกระพุ้งแก้มทั้ง ๒ ขังตั้งอยู่ที่ลิ้น อนึ่ง ฟ้าลายนั่น ที่ปลายลิ้นใส 
ที่กกลิ้นข้น ก็ข้าวเม่าหรือข้าวสารหรือของเคี้ยวอะไร ๆ อย่างอื่นที่ใส่เข้าไปในปาก 


10-1996 (0397-0480)8 


438 


1/5/11,2:17/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๓๙ 


นั้าลายสามารถจะให้ชุ่มอยู่ได้ มิได้สิ้นไปเลย ดุจฟ้าในบ่อที่ขุดในหาดทรายไม'รู้จักสิ้น 
ฉะนั้น โดยปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนของนั้าลายเอง นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่ 
เหมือนกันแห่งนั้าลายนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

๓๐. อธิบาย สิงฺฆาณิกา-นํ้ามูก 

[๒๑๑] คำว่า สิงฺฆ าณิกา นามูก ได้แก่นั้าอันไม , สะอาดที่ไหลออกจากมันสมอง 
ฟ้ามูกนั้น โดย สี มีสีดังเยื่อในเม็ดตาลอ่อน โดยสัณฐาน มืสัณฐานตามโอกาส 
โดยทิศ เกิดในทิศเบื้องบน โดยโอกาส มันตั้งเต็มกระพุ้งจมูก แต่นั้ามูกนั้นมิได้ขัง 
ตั้งอยู่ในที่นั้นทุกเมื่อดอก โดยแท้ เมื่อใด สัตว์ทั้งหลายร้องไห้ก็ดี เป็นผู้มืความกำเริบ 
แห่งธาตุอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจอาหารแสลงและฤดูเปลี่ยนแปลงก็ดี เมื่อนั้น มันใน 
สมองก็กลายเป็นเสมหะแล้วไหลเคลื่อนจากภายในศีรษะส่งมาตามช่องเพดาน 
จนเต็มกระพุ้งจมูกอยู่บ้าง หรือออกมาบ้าง เปรียบเหมือนคนห่อนมส้มไวในใบบัว 
แล้วใช้หนามแทงเบื้องล่าง เมื่อนั้น หยาดนมส้มใสก็จะพึงหยดออกจากช่องนั้นฉะนั้น 
ก็แล พระโยคีผู้กำหนดฟ้ามูก พึงกำหนดตามที่มันขังตั้งเต็มกระพุ้งจมูกอยู่นั้นแล 
โดยปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนของนั้ามูก นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่ง 
ฟ้ามูกนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 


๓๑. อธิบาย ลสิกา-ไขข้อ 

[๒๑๒] คำว่า ลสิกา ได้แก่ซากมีกลิ่นเป็นมันภายในแห่งข้อต่อในร่างกาย 
ไขข้อนั้น โดย สี มืสืดังยางดอกกรรณิการ์ โดยสัณฐาน มืสัณฐานตามโอกาส 
โดยทิศ เกิดในทิศทั้ง ๒ โดยโอกาส ตั้งอยู่ในภายในข้อต่อ ๑๘๐ แห่ง คอยทำ 
หน้าที่หล่อลื่นข้อต่อกระดูกทั้งหลาย ก็แลไขข้อนั้นสำหรับผู้ที่มืไขข้อน้อย เมื่อผู้นั้น 
ลุกขึ้น นั่งลง ก้าวไปข้างหน้า ถอยหลังกลับ คู้ เหยียด กระดูกย่อมลั่นดังเผาะแผะ ทำ 
เสียงดุจเสียงนิ้วมือ แม้ผู้นั้นเดินไปสู่ทางไกลแต่เพียง ๑-๒ โยชน์ วาโยธาตุย่อมกำเริบ 
เนื้อตัวย่อมเมื่อยขบ แต่สำหรับผู้!ดมีไขข้อมาก กระดูกทั้งหลายของผู้นั้นจะไม่ลั่นดัง 
กฏะกฏะ ในเพราะความเคลื่อนไหวมืลุกนั้งเป็นต้น แม้เมื่อเขาเดินทางไกลแสนไกล 


10-1996 (0397-0480)8 


439 


1/5/11,2:17/ปVI 


















๔๔๐ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วาโยธาตุก็ไม่กำเริบ เนื้อตัวก็ไม่เมื่อยขบ โดยปริจเฉท กำหนดด้วยส่วนของไขข้อ 
นี้เป็นการกำหนดด้วยส่วนที่เหมือนกันแห่งไขข้อนั้น ส่วนการกำหนดด้วยส่วนที่ต่าง 
กันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 


๓๒. อธิบาย มุตฺต 0 -มูตร 

[๒๑๓] คำว่า มุตฺตํ ได้แก่ ฟ้ามูตร มูตรนั้น โดย สี มีสีดังสีเหมือนฟ้าด่าง 
ถั่วราชมาส โดยสัณฐาน มีสัณฐานเหมือนนั้าที่อยู่ในหม้อฟ้า ซึ่งเฃาวางควา'ไว้ 
โดยทิศ เกิด'ไน-ทิศเบื้องดํ่า โดยโอกาส อยู่ในภายในหัวไส้ ชื่อว่าหัวไส้ ท่านหมายเอา 
กระพุ้งหัวไสัที่มูตรเข้าไปได้ทางสรีระ แต่ทางเข้าไปแห่งมูตรนั้นไม่ปรากฏ อย่าง 
เดียวกันกับฟ้าในบ่อนั้าครำ ซึ่งเข้าไปได็ในหม้อซึมที่ไม , มีปากอันเขาทิ้งไวในบ่อฟ้าครำ 
แต่ทางเข้าไปแห่งฟ้านั้นไม่ปรากฏฉะนั้น ส่วนทางออกของมูตรนั้นย่อมปรากฏ และ 
เมื่อมูตรเต็มแล้ว สัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดความขวนขวายว่าจักถ่ายปัสสาวะ โดย 
ปริจเฉท กำหนดด้วยภายในแห่งหัวไส้และส่วนแห่งมูตร นี้เป็นการกำหนดโดยส่วน 
ที่เหมือนกันแห่งมูตรนั้น ส่วนการกำหนดที่ต่างกันก็เช่นเดียวกับผมนั้นแล 

[๒๑๔] ก็เมื่อพระโยคาวจรกำหนดส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้น ด้วยสามารถ 
แห่งสี สัณฐาน ทิศ โอกาส และเขตกำหนดด้วยประการฉะนี้แล้ว มนสิการว่า 
ปฏิกูล ปฏิกูล โดยอาการ ๔ คือ สี สัณฐาน กลิ่น ที่อาศัย และโอกาส โดยนัยมี 
อาทิว่า โดยลำดับ โดยไม่เร็วนัก ในที่สุดแห่งการล่วงบัญญัติธรรมเหล่านั้นทั้งหมด 
ย่อมปรากฏประดุจไม่ก่อนไม่หลังแก , พระโยคาวจรผู้ดูแลอยู่ซึ่งกายนี้ว่าผมมีอยู่ในกายนี้ 
เป็นต้น อย่างเดียวกันกับดอกไม้ทั้งหมด ย่อมปรากฏประดุจไม่ก่อนไม่หลังแก , บุรุษผู้ 
มีจักษุ ผู้แลดูอยู่ซึ่งระเบียบดอกไม้ ๓๒ ชนิด ซึ่งร้อยไว่ในเส้นด้ายอันเดียวกันฉะนั้น 
เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวไว่ในมนสิการโกสัลลกถาว่า ก็เมื่อพระโยคาวจร 
ผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียรมนสิการอยู่'ว่า ผมทั้งหลาย ดังนี้ มนสิการย่อมไปจรดส่วน 
ที่สุดว่า มูตร นี้ตั้งอยู่ ก็ถ้าพระโยคาวจรชักมนสิการเข้าไปแม่ในภายนอก ครั้นเมื่อ 
ส่วนทั้งหมดเป็นสภาพปรากฏอย่างนั้นแก , พระโยคาวจรนั้น สัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์ 
และติรัจฉานเป็นต้นที่กำลังเที่ยวไปอยู่ ก็จะละอาการแห่งสัตว์ปรากฏ ด้วยสามารถ 
เป็นกองแห่งส่วนเท่านั้น ทั้งวัตถุมีปานะและโภชนะเป็นต้น ที่สัตว์เหล่านั้นกำลัง 
กลืนกิน ก็จะปรากฏดุจใส่เข้าในกองแห่งส่วน ครั้นเมื่อมนสิการเนือง ๆ ด้วย 


10-1996 (0397-0480)8 


440 


1/5/11,2:17/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


(^ 6) 


สามารถแห่งวิธีมีการละลำดับเป็นต้น อัปปนาย่อมเกิดขึ้นโดยลำดับ ในภาวนา 
วิธีนั้น การปรากฏด้วยสามารถแห่งสี สัณฐาน ทิศ โอกาส และเขตกำหนดแห่ง 
ส่วนทั้งหลายมีผมเป็นต้น จัดเป็นอุคคหนิมิด การปรากฏด้วยสามารถแห่งความ 
เป็นของปฏิกูลโดยอาการทั้งปวง เป็นปฏิภาคนิมิต เมื่อพระโยคาวจรเสพอยู่โดยมาก 
ซึ่งปฏิภาคนิมิตนั้น ยังปฏิภาคนิมิตให้เป็นไปอยู่ อัปปนาย , อมเกิดขึ้น ด้วยสามารถ 
แห่งความเป็นปฐมณาน ดุจในอสุภกัมมัฏฐานทั้งหลายตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล 
อัปปนานั้น สำหรับท่านผู้มีส่วนหนึ่งปรากฏเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น หรือว่าท่านถึง 
อัปปนาในส่วนหนึ่งแล้วไม่ทำความเพียรในส่วนอื่นอีก ย่อมเกิดขึ้นอย่างเดียวเท่านั้น 
แต่สำหรับท่านที่มีส่วนปรากฏ ไม่ใช่ส่วนเดียว หรือท่านที่ได้บรรลุฌานในส่วนหนึ่ง 
แล้ว ย่อมทำความเพียรแม่ในส่วนอื่นอีก ปฐมฌานทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นโดยจำนวน 
แห่งส่วนดุจปฐมฌานที่เกิดแก , พระมัลลเถระ 

เรื่องพระมัลลเถระ 

ได้ยินว่า ท่านพระมัลลเถระนั้นจับมือพระทีฆภาณกอภยเกระแล้วกล่าวว่า 
ท่านอภัย จงเรียนปัญหานี้แต่ที่นี้ก่อน ดังนี้แล้วกล่าวต่อไปว่า พระมัลลเถระได้ 
ปฐมฌาน ๓๒ ในโกฏฐาสะ ๓๒ ถ้ากลางคืนเข้าปฐมฌานอย่างหนึ่ง กลางวันเข้า 
ปฐมฌานอย่างหนึ่ง ท่านย่อมเวียนมาถึงปฐมฌานนั้นอีกโดยกาลกึ่งเดือน แต่ล้าวัน 
หนึ่งเข้าปฐมฌานอย่างหนึ่ง ท่านย่อมเวียนมาถึงปฐมฌานนั้นอีก โดยกาลเกินเดือนหนึ่ง 
แม้กัมมัฏฐานนี้ จะสำเร็จด้วยสามารถแห่งความเป็นปฐมฌานอย่างนี้ ท่านก็กล่าวว่า 
กายคตาสติ เพราะสำเร็จด้วยกำลังแห่งสติในปกิณณกะมีสีและสัณฐานเป็นต้น 


อานิสงส์เจริญกายคตาสติ 

ก็แลโยคีบุคคลผู้หมั่นประกอบกายคตาสตินี้แล้ว ย่อมเป็นผู้ครอบงำทั้งความ 
ยินร้ายและความยินดี อันความยินร้ายก็ครอบงำท่านไม่ได้ และความยินดีหาได้ 
ครอบงำท่านไม่ ท่านข่มเสียได้ ครอบงำเสียได้ ซึ่งความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นอยู่ เป็น 
ผู้ข่มความกลัวภัยได้ อันความกลัวภัยหาข่มท่านไดไม่ แต่ท่านข่มเสียได้ ครอบงำ 
เสียได้ ซึ่งความกลัวภัยที่เกิดขึ้นอยู่ เป็นผู้ทนต่อความหนาว ร้อน ฯลฯ เป็นคน 


10-1996 (0397-0480)8 


441 


1/5/11,2:17^ 


















๔๔!®) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ชาติอดกลั้นต่อทุกขเวทนาแรงกล้าอันจะคร่าชีวิตเสียได้ ได้อาศัยสีต่าง ๆ แห่งส่วน 
ทั้งหลายมีผมเป็นต้น จะเป็นผู้!ด้ฌาน ๔ แทงตลอดอภิญญา ๖ 

เพราะเหตุนั้นแล ภิกษุผู้มีปัญญาพึงเป็นผู้ไม่ประมาท 
บำเพ็ญกายคตาสตินี้ อันมีอานิสงส์เป็นเอนกดังกล่าวมานี้ 
ฉะนี้ 

นี้เป็นกถามุขอย่างพิสดารในกายคตาสติ 

๓. อานาปานสติกถา 

[๒๑๕] บัดนี้ ถึงลำดับการแสดงการเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน มีวัตถุ ๑๖ 
ที่พระผู้มีพระภาคทรงสรรเสริญไว้อย่างนี้ว่า ๑ ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ 
แม้นี้แล อันพระโยคีเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นธรรมสงบประณีต เยือกเย็น 
และเป็นเครื่องอยู่เป็นสุข และยังอกุศลธรรมอันลามกที่เกิดขึ้นแล้ว ๆ ให้อันตรธาน 
สงบระงับไปโดยพลัน ดังนี้ แล้วทรงแสดงไว้อย่างนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย ก็อานาปาน- 
สติสมาธิอันพระโยคีอบรมแล้วอย่างไร ? ทำให้มากแล้วอย่างไร ? จึงเป็นธรรมสงบ 
ประณีต เยือกเย็น และเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขและยังอกุศลธรรมอันลามก ซึ่งเกิดขึ้น 
แล้ว ๆ ให้อันตรธานสงบระงับโดยพลัน ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 
ผู้อยู่ป่า หรืออยู่ตามโคนไม้ หรืออยู่ในเรือนว่างเปล่า นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรงดำรง 
สติไว้เฉพาะหน้า เธอมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า 


จตุกกะ ๔ วตถุ ๑๖ 
จดุกกะ ที่ ๑ 

๑. เธอหายใจออกยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาว หรือหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหาย 
ใจเข้ายาว 


๑ ว.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๕/๑๓๖-๑๓๘, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๘๕/๔๖๓-๔๖๕ 


10-1996 (0397-0480)8 


442 


1/5/11,2:17/ปVI 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๔๓ 


๒. เธอหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้น หรือหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจ 
เข้าสั้น 

๓. เธอสำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งปวงหายใจออก สำเหนียกว่า 
เราจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งปวงหายใจเข้า 

๔. สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารทั้งปวงหายใจออก เราจักเป็นผู้ 
ระงับกายสังขารทั้งปวงหายใจเข้า 


จตุกกะ ที่ ๒ 

๔. สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้ซึ่งปีติหายใจออก สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้ซึ่งปีติ 
หายใจเข้า 

๖. สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้ซึ่งสุขกายหายใจออก สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้ซึ่ง 
สุขกายหายใจเข้า 

๗. สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้รู้ซึ่งจิตสังขารหายใจออก สำเหนียกว่าเราจักเป็น 
ผู้รู้ซึ่งจิตสังขารหายใจเข้า 

๘. สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับจิตสังขารหายใจออก สำเหนียกว่าเราจัก 
เป็นผู้ระงับจิตสังขารหายใจเข้า 


จดุกกะ ที่ ๓ 

๙. สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออก สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ 
กำหนดรู้จิตหายใจเข้า 

๑๐. สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ยังจิตให้บันเทิงหายใจออก สำเหนียกว่าเราจักเป็น 
ผู้ยังจิตให้บันเทิงหายใจเข้า 

๑๑. สำเหนียกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออก สำเหนียกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้า 
๑๒. สำเหนียกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจออก สำเหนียกว่าเราจักเปลื้องจิต 
หายใจเข้า 


10-1996 (0397-0480)8 


443 


1/5/11,2:17 &เVI 


















( 2 ( 2(2 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จตุกก ะ ที่ ๔ 

๑๓. สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจออก สำเหนียกว่า 
เราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นว่าไม่เที่ยงหายใจเข้า 

๑๔. สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นความคลายไปหายใจออก สำเหนียก 
ว่าเราจักพิจารณาเห็นความคลายไปหายใจเข้า 

๑๔. สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นความดับไปหายใจออก สำเหนียก 
ว่าเราจักพิจารณาเห็นความดับไปหายใจเข้า 

๑๖. สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งหายใจออก สำเหนียก 
ว่าเราจักเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งหายใจเข้า ๑ 

ก็เพราะอานาปานสติสมาธินั้น เมื่อกล่าวตามแนวของการพรรณนาพระบาลี 
นั้นแล ย่อมบริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวง ฉะนั้น ในอธิการอันว่า อานาปานสติสมาธินั้น 
จึงมีการแสดงอันมีการพรรณนาพระบาลีเป็นตัวนำดังต่อไปนี้ 

ขยายความพระบาลีคำถาม 

[๒๑๖] อันดับแรกพึงวินิจฉัยในพระบาลีคำถามว่า กถ 0 ภาวิโต จ ภิกฺ ขเว 
อานาปานสฺสติสมาธิ ดังต่อไปนี้ เ- 

คาว่า กถ 0 นี้เป็นคำถามด้วยความเป็นผู้ใคร่ เพื่อจะขยายอานาปานสติสมาธิ 
ภาวนาให้พิสดารโดยประการต่าง ๆ คำว่า ภา วิ โต จ ภิกฺขเว อานาปานสฺสติสมาธิ 
นี้เป็นคำทรงแสดงไขธรรมที่ตรัสถามไว้ ด้วยความเป็นผู้[คร่เพื่อจะตรัสให้พิสดารโดย 
ประการต่าง ๆ แม่ในคำว่า กถ 0 พหุลีกโต ฯเปฯ วูปสเม ติ นี้ ก็นัยนี้เหมือนลัน 
บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ภา วิ โต นี้ได้แก่ ให้เกิดขึ้นแล้วหรือเจริญแล้ว บทว่า 
อานาปานสฺสติสมาธิ ได้แก่ สมาธิที่สัมปยุตด้วยสติอันกำหนดเอาลมหายใจออก 
และลมหายใจเข้า หรือสมาธิในอานาปานสติ ชื่อว่าอานาปานสติสมาธิ บทว่า 
พหุลีกโต ได้แก่ ทำบ่อย ๆ 


๑ ว.มหา. (ไทย) ๑/๑๖๕/๑๓๗-๑๓๘, ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๒๑/๑๓๑-๑๓๓, ม.อ. (ไทย) ๑๔/๑๔๘/๑๘๗-๑๘๙, 
สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๘๖/๔๖๖-๔๖๘ 


10-1996 (0397-0480)8 


444 


1/5/11,2:17/ปVI 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


(^. (3* & 


อธิบาย จดุกกะที่ ๑ 

คำว่า สนฺโต เจว ปณีโต จ นี้ได้แก่ สงบด้วย ประณีตด้วย พึงทราบการ 
กำหนดความด้วย เอว ศัพท์ใน ๒ บท พระองค์ทรงอธิบายไว้อย่างไร ? ทรงอธิบาย 
ไว้ว่า อันอานาปานสติสมาธินี้ จะได้เป็นธรรมสงบและประณีต โดยปริยายไร ๆ 
เหมือนอย่างอสุภกัมมัฏฐาน ซึ่งสงบและประณีตโดยปฏิเวธอย่างเดียว แต่ไม , สงบ 
และประณีตโดยอารมณ์เลย เพราะมีอารมณ์หยาบและมีสิ่งปฏิกูลเป็นอารมณ์หามิได้ 
โดยที่แท้ เป็นธรรมชื่อว่าสงบ คือเข้าไปสงบดับสนิท เพราะทั้งสงบโดยอารมณ์ 
เพราะทั้งสงบโดยองค์กล่าวคือปฏิเวธ ชื่อว่า ประณีต คือไม , ทำให้เบื่อหน่าย เพราะ 
ทั้งประณีตโดยอารมณ์เพราะทั้งประณีตโดยองค์ ดังนี้ เพราะเหตุนั้น จึงตรัสว่า 
อานาปานสติสมาธินี้เป็นธรรมสงบและประณีต 

อธิบาย อเสจนโก 

ก็ในบทว่า อเสจนโก จ สุโข จ วิหาโร นี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ เครื่องรดของสมาธิ 
นั้นไม่มี เพราะเหตุนั้น สมาธินั้นชื่อว่าไม่มีเครื่องรด คือไม่ถูกตามรด ไม่ปะปน เป็น 
แผนกหนึ่งโดยเฉพาะ อธิบายว่า ในสมาธินี้ไม , มีอาการสงบด้วยบริกรรมหรืออุปจาระ 
ความว่า จำเติมแต่การกำหนดในเบื้องต้น ย่อมสงบและประณีตตามสภาวะของตน 
นั้นเอง 

ฝ่ายอาจารย์บางพวกกล่าวว่า บทว่า อเสจนโก ความว่า ไม่ต้องรด มีโอชา 
อร่อยตามสภาวะนั้นเอง พึงทราบว่า อานาปานสติสมาธินี้ ชื่อว่าไม่มีเครื่องรด 
ดังกล่าวมาฉะนี้ ชื่อว่าเป็นเครื่องอยู่เป็นสุข เพราะเป็นไปเพื่อสุขทางกายและสุข 
ทางใจในขณะที่ถึงอัปปนา บทว่า อุปปนฺนุปปนฺเน ได้แก่ที่ยังข่มไม่ได้แล้ว ๆ บทว่า 
ปาปเก แปลว่า ลามก บทว่า อกุสเส ธมฺเม ได้แก่ธรรมอันเกิดแต่ความไม , ฉลาด 
บทว่า ซิานโส อนฺตรธาเปติ ความว่า ย่อมอันตรธานไป คือข่มลงได็โดยขณะนั้นเอง 
บทว่า วูปสเม ติ ความว่า ย่อมให้สงบไปด้วยดี อีกอย่างหนึ่ง เธอถึงความเจริญแห่ง 
อริยมรรคโดยลำดับ ย่อมตัดขาด อธิบายว่า ให้สงบระงับไปเพราะอานาปานสติ- 
สมาธิเป็นธรรมมีส่วนตรัสรู้!ด้ 


10-1996 (0397-0480)8 


445 


1/5/11,2:17/ปVI 


















๔๔๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็ในพระบาลีนี้ มีความสังเขปดังต่อไปนี้ ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติสมาธิ 
อันบุคคลเจริญแล้วด้วยประการไร ด้วยอาการไร ด้วยวิธีไร ทำให้มากด้วยประการไร 
จึงเป็นธรรมสงบโดยแท้ ฯลฯ ให้เข้าไปสงบโดยพลันด้วย 

[๒๑๗] บัดนี้ พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงอรรถาธิบายความนั้นให้พิสดาร จึง 
ตรัสว่า อิธ ภิกฺขเว เป็นต้น บรรดาบทเหล่านั้น คำว่า อิธ ภิกฺขเว ภิกข แปลว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ด้วยว่า อิธ ศัพท์ ในพระบาลีนั้นเป็นศัพท์ 
แสดงถึงพระศาสนา อันเป็นที่ก่อเกิดแห่งบุคคลผู้ยังอานาปานสติสมาธิมีประการ 
ทั้งปวงให้เกิด และเป็นการปฏิเสธความเป็นอย่างนั้นแห่งศาสนาอื่น สมจริงดังคำที่ 
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ๑ ภิกษุทั้งหลาย สมณะมีอยู่ในพระศาสนานี้เท่านั้น ฯลฯ 
ลัทธิอื่น ๆ ว่างเปล่าจากสมณะทุกจำพวก เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า อิมสฺมึ 
สาสเน ภิกฺขุ ดังนี้เป็นต้น 


อธิบาย เสนาสนะอันสมควร 

คำว่า อรฌฺณคโต วา รุกขมูลคโต วา สุณณาคารคโต วา นี้ เป็นคำแสดงการ 
กำหนดเสนาสนะอันสมควรแก่การเจริญอานาปานสติสมาธิของพระโยคาวจรนั้น 
เพราะจิตของท่านซ่านไปในอารมณ์ต่าง ๆ มีรูปารมณ์เป็นต้น ตลอดกาลนาน ไม , 
ปรารถนาจะขึ้นสู่อารมณ์แห่งอานาปานสติสมาธิ มัวแต่จะแล่นออกไปนอกทาง 
ดังรถที่เขาเทียมด้วยโคโกงแล่นออกไปนอกทางฉะนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลผู้เลี้ยงโค 
ปรารถนาจะฟิก ลูก โคโกงที่เติบโตขึ้นเพราะได้ดื่มนั้านมแม่โคโกง เขาจึงพรากมันจาก 
แม่โค ฝังหลักใหญ่ไว้ข้างหนึ่ง ล่ามด้วยเชือกไวัที่หลักนั้น ครั้นแล้ว ลูกโคตัวนั้น 
ของเขาดิ้นไปข้างโน้นข้างนี้ เมื่อไม , อาจจะหนีไปได้ก็จะพิงหมอบอิงหรือนอนอิงหลักนั้น 
นั้นเอง แม้ฉันใด แม้ภิกษุนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อประสงค์จะฟิกจิตที่ชั่วร้ายอัน 
เติบโตขึ้น เพราะดื่มรสอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้นตลอดกาลนาน ก็พึงพรากจาก 
อารมณ์มีรู'ปา'รมณ์เป็นต้น เข้าไปสู่ปาหรือโคนไม้หรือเรือนว่างเปล่า แล้วผูกไว้ที่หลัก 
คือลมหายใจออกและหายใจเข้านั้นด้วยเชือกคือสติ เมื่อเป็นเช่นนั้น จิตของเธอนั้น 
แม้จะดิ้นรนไปข้างโน้นข้างนี้ เมื่อไม , ได้อารมณ์ที่เคยชินก็ไม่อาจจะตัดเชือกคือสติหนี 


๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๓๙/๑๓'๒, อ 0 .จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๒๔๑/๓๕'๗ 


10-1996 (0397-0480)8 


446 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๔๗ 


ไปได้ ก็ย่อมจะหมอบและแอบอิงอารมณ์นั้นนั่นเอง ด้วยอำนาจอุปจาระและอัปปนา 
เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า 

นรซนในโลกนี้จะ!]กลูกโคพึงผูกไว้ที่หลัก ฉันใด 
พระโยคาวจรในศาสนานี้พึงผูกจิตของตนไว้ที่อารมณ์ให้ 
มั่นด้วยสติ ฉันนั้นเถิด ๑ 

เสนาสนะนั้นย่อมเป็นสถานควรแก่การเจริญอานาปานสติสมาธิ ด้วยประการ 
ฉะนี้ เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า คำว่า อรณณคโต วา ไปสู่ป่าก็ตามเป็นต้น 
นี้เป็นคำแสดงการกำหนดเสนาสนะอันเหมาะสม แก , การเจริญอานาปานสติสมาธิ 
ของพระโยคาวจรนั้น อีกอย่างหนึ่ง เพราะเหตุที่อานาปานสติกัมมัฏฐานนี้ เป็นยอด 
ในประเภทกัมมัฏฐาน เป็นเหตุใกล้แห่งการบรรลุคุณพิเศษ และการอยู่เป็นสุขในภพ 
ปัจจุบันของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และสาวกของพระพุทธเจ้าทั้งปวง 
พระโยคาวจรที่ไม่ละจากละแวกบ้านอันอื้ออึงไปด้วยเสียงหญิงชายและช้างม้า 
เป็นต้น ไม่เป็นการง่ายเลยที่จะเจริญอานาปานสติได้ เพราะฌานมีเสียงเป็นช้าศึก 
แต่เป็นการง่ายที่พระโยคาวจรกำหนดเอากัมมัฏฐานนี้แล้ว ยังจตุตถฌานอันมีลม 
หายใจเช้าออกเป็นอารมณ์ให้เกิด แล้วทำฌานนั้นนั่นแหละให้เป็นบาท พิจารณา 
สังขารแล้วบรรลุพระอรหัต เป็นผลเลิศในป่าซึ่งหาบ้านมิได้ ฉะนั้น พระผู้มีพระภาค 
เมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะอันเหมาะสมแก่พระโยคาวจรผู้เจริญอานาปานสติสมาธินั้น 
จึงตรัสว่า อรณณคโต วา อยู่ปาก็ตาม ดังนี้เป็นต้น 


พระศาสดาทรงชแนะพึนที่ 

จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเป็นดังอาจารย์ผู้ชำนาญดูพื้นที่ อาจารย์ผู้ชำนาญ 
ดูพื้นที่ที่จะสร้างเมือง พิจารณาดูดลอดแล้วชี้บอกว่า พวกท่านจงสร้างเมืองในพื้นที่ 
นี้เถิด และเมื่อเมืองสำเร็จโดยสวัสดีย่อมได้รับสักการะใหญ่จากราชตระกูล ฉันใด 
พระผู้มีพระภาคนั้นก็เป็นฉันนั้นเหมือนกัน ทรงพิจารณาใคร่ครวญดูเสนาสนะอัน 
เหมาะสมแก่พระโยคาวจรแล้วชี้ว่า พึงหนั่นประกอบพระกัมมัฏฐานในที่นี้ แต่นั้นเมื่อ 


๑ วิ.อ. (บาลี) ๑/๔๔๓, ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๓๗๗, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๒๖๓, ชุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๐๒ 


10-1996 (0397-0480)8 


447 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















๔๔๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

พระโยคีหมั่นประกอบกัมมัฏฐานในที่นั้น โดยลำดับ ย่อมได้รับสักการะใหญ่ว่า พระผู้มี 
พระภาคนั้น เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนอ ดังนี้ ส่วนว่าภิกษุนี้ ท่านกล่าวเป็น 
เหมือนเสือเหลือง พึงทราบอธิบายว่า เหมือนอย่างพญาเสือเหลืองใหญ่ อาศัย 
พงหญ้าป่ารกหรือดงภูเขาในป่า แอบจับหมู่เนื้อมีกระบือป่า กวาง และสุกรเป็นต้น 
ฉันใด ภิกษุผู้ประกอบกัมมัฏฐานอยู่ในเสนาสนะอันเหมาะสมมีป่าเป็นต้นนี้ ก็ย่อม 
ยึดเอาโสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรคตามลำดับ 
ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า เ¬ 
ฮรรมดาว่าเสือเหลืองย่อมคอยแอบจับหมู่เนื้อ แม้ 
ฉันใด พระพุทธบุตรประกอบความเพียรเจริญวิปัสสนานี้ 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เข้าสู่ป่าจึงยึดเอาผลอันสูงสุด ๑ 

เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงเสนาสนะป่า อันเป็นภูมิที่ 
เหมาะสมแก่กำลังแห่งความบากบั่นของพระโยคาวจรภิกษุนั้นจึงตรัสว่า อรฌฌคโตวา 
อยู่ป่าก็ตาม ดังนี้เป็นต้น 


อธิบาย ลักษณะป่า 

[๒๑๘] บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า อรณฺณคโต ได้แก่ไปสู่ป่าอันมีความสุข 
อันเกิดแต่ความสงัดเงียบอย่างใดอย่างหนึ่ง ในบรรดาป่าซึ่งมีลักษณะดังกล่าวอย่างนี้ 
ว่า ที่ชื่อว่าป่าคือสถานที่เป็นภายนอกจากเสาเขื่อนออกไป ทั้งหมดนั้นจัดเป็นป่า ๒ 
และว่าเสนาสนะที่ชื่อว่าอยู่ในป่าคือ สถานที่อันมีในที่สุดชั่ว ๕๐๐ คันธนูเป็นอย่างตํ่า ๓ 
บทว่า รุกขมูล คื โต แปลว่าไปสู่ที่โคนไม้ บทว่า สุณณาคารคโต แปลว่าไปสู่โอกาส 
อันว่างคือสงัด ก็ในพระบาลีบทนี้เว้นที่ที่เป็นป่าและโคนไม้เสีย แม้จะไปสู่เสนาสนะ 
ที่เหลืออีก ๗ อย่าง จะเรียกว่าผู้อยู่ในเรือนอันว่างเปล่าก็ควร 


๑ วิ.อ. (บาลี) ๑/๔๔๔, ที.ม.อ. (ไทย) ๒/๓๗๘, ม.มู.อ. (บาลี) ๑/๒๖๔, ชุ.ป.อ. (บาลี) ๒/๑๐๓ 
๑ ชุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๖๔/๒๕๖, อภิ.ว. ๓๔/๕๒๙/๓๙๔ 
๓ ว.มหา. (ไทย) ๑/๙๒/๘๑ 


10-1996 (0397-0480)8 


448 


1/5/11,2:18 &ฬ 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


& 


อิริยาบถที่สมควร 

พระผู้มีพระภาคครั้นทรงชี้เสนาสนะอันเหมาะสมแก , การเจริญอานาปานสติ 
อันสมควรแก่ฤดูทั้ง ๓ และสมควรแก่ธาตุและจริยา แก่พระโยคาวจรอย่างนี้แล้ว 
เมื่อจะทรงชี้อิริยาบถอันสงบ อันไม่เป็นไปในฝ่ายหดหู่และไม่เป็นไปในฝ่ายพึงซ่าน 
แก , พระโยคาวจรนั้น จึงตรัสว่า นั่ง ดังนี้ ลำดับนั้นเมื่อจะทรงแสดงการนั้งที่นั้นคง 
ภาวะที่เป็นไปสะดวกหายใจออกเข้า และอุบายในการกำหนดอารมณ์ จึงตรัสว่า 
คู้บังลังก์ ดังนี้เป็นต้น 

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ปลฺลงฺก 0 ได้แก่การนั่งพับขาโดยรอบ บทว่า 
อา ภุชิตฺ วา แปลว่า คู้เข้า บทว่า อุชุ๊ กาย 0 ปณิธาย แปลว่าตั้งร่างกายส่วนบน 
ให้ตรง คือยังกระดูกสันหลัง ๑๘ ท่อนให้ที่สุดจรดกัน เพราะเมื่อพระโยคาวจรนั่ง 
อย่างนั้น หนังเนื้อและเอ็นย่อมไม่ตึง เมื่อเป็นอย่างนั้น เวทนาซึ่งมีการตึงแห่ง 
หนังเนื้อและเอ็นเหล่านั้นเป็นปัจจัย ที่จะพึงเกิดขึ้นทุก ๆ ขณะแก , พระโยคาวจรนั้น 
ก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อเวทนาเหล่านั้นไม่เกิดขึ้น จิตก็ย่อมมีอารมณ์เป็นหนึ่งกัมมัฏฐานย่อม 
ไม่ตกถอย ย่อมเข้าถึงความเจริญงอกงามขึ้น บทว่า ปริมุข 0 สตี อุปฏฺซิเปตฺวา 
แปลว่า พึงตั้งสติให้บ่ายหน้าต่อพระกัมมัฏฐาน อีกอย่างหนึ่ง พึงเห็นความในคำนี้ 
โดยนัย ที่ กล่าวในปฏิสัมภิทาอย่าง นี้ ว่า ศัพท์ว่า ปริ มี ปริคฺคห ความกำหนดเป็น 
อรรถ ศัพท์ว่า มุข 0 มี นิยฺ ยาน ความออกไปเป็นอรรถ ศัพท์ว่า สติ มี อุปฏฺฐาน 
การตั้งนั้นเป็นอรรถ เหตุนั้นจึงตรัสว่า ปริมุข 0 สตี ดังนี้ก็’ได้ ในปฏิสัมภิทานั้นมี 
ความสังเขปดังนี้ว่า ทำสติมีการออกจากปฏิปักขธรรมอันกำหนดแล้วดังนี้ 

หายใจออกเข้าต้องมีสติกำหนด 

[๒๑๙] บทว่า โส สโตว อสุสสติ สโต ปสุสสติ ความว่า ภิกษุนั้นนั่งอย่างนี้และ 
ตั้งสติไว้นั้นอย่างนี้แล้ว เมื่อไม่ละสตินั้น ชื่อว่า มีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้า 
ท่านอธิบา ยไว้ว่าเป็น สโตกา รี ผู้ทำสติ 

บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงอาการอันเป็นเหตุให้ภิกษุนั้นได้ชื่อว่า สโตกา รี จึงตรัส 
คำว่า ทีฆํ วา อสุสสนฺโต หรือหายใจออกยาว ดังนี้เป็นต้น สมจริงดังคำที่พระ 
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว่ในปฏิสัมภิทาในวิภังค์แห่งปาฐะว่า โส สโตว อสุสสติ 


10-1996 (0397-0480)8 


449 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 


















๔๕๐ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สโต ปสฺสสติ นั้นนั่นแลว่า พระโยคาวจรย่อมเป็นผู้ชื่อว่า สโตการี ด้วยอาการ 
๓๒ อย่าง เมื่อเธอรู้ชัดว่า จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่พึง'ซ่านด้วยอำนาจ , หายใจออก 
ยาวอยู่ สติย่อมตั้งนั้น เธอเป็นผู้ชื่อว่า สโตกา รี ด้วยสตินั้น ด้วยปัญญานั้น เมื่อเธอ 
รู้ชัดภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่พึงซ่าน ด้วยอำนาจแห่งการหายใจเข้ายาวอยู่ สติ 
ย่อมตั้งนั้น เธอย่อมเป็นผู้ชื่อว่า สโตกา รี ด้วยสตินั้น ด้วยปัญญานั้น ฯลฯ เมื่อเธอรู้ชัด 
ว่าจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไม่พึงซ่าน ด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้ง 
หายใจออกอยู่ ด้วยอำนาจความเป็นผู้พิจารณาเห็นความสลัดทิ้งหายใจเข้าอยู่ 
สติย่อมตั้งนั้น เธอเป็นผู้ชื่อว่า สโตกา รี ด้วยสตินั้น ด้วยปัญญานั้น ดังนี้ 


อธิบาย อัสสาสะปัสสาสะ 

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ที ฆ 0 วา อสุสสนฺโต ได้แก่ หรือเมื่อหายใจออกยาว 
ในอรรถกถาพระวินัยกล่าวไว้ว่า บทว่า อสุสาโส ได้แก่ลมหายใจออก บทว่า ปสุสาโส 
ได้แก่ลมหายใจเข้า ๑ แต่ในอรรถกถาพระสูตรทั้งหลายตรงกันข้าม ๒ ในลม ๒ อย่างนั้น 
ในเวลาที่สัตว์ทั้งปวงอยู่ในครรภ์ออกจากท้องมารดา อันดับแรก ลมภายในออกมา 
ภายนอก ทีหลังลมภายนอกพาเอาธุลีละเอียดเข้าไปภายในจรดเพดานแล้วก็ดับ 
อันดับแรก บัณฑิตพึงทราบลมอัสสาสะปัสสาสะ อย่างนี้ 

อนึ่ง พึงทราบภาวะที่ลมอัสสาสะหรือปัสสาสะเหล่านั้นยาวและสั้น โดยระยะ 
กาล เหมือนอย่างว่า นั้าหรือทรายที่ตั้งแผ่ไปตลอดเนื้อที่ที่ว่าง เขาก็เรียกว่านั้ามาก 
ทรายกว้าง นั้าหรือทรายที่ตั้งแผ่ออกไปตลอดระยะว่างน้อยหรือเวลาน้อย เขาก็ 
เรียกว่า ฟ้าน้อย ทรายแคบ ฉันใด ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า แม้จะละเอียด 
และแสนจะละเอียดก็เช่นกัน ลมในร่างข้างและร่างงูค่อย ๆ ยังส่วนที่ยาวกล่าวคือ 
อัตภาพของสัตว์เหล่านั้นให้เต็มแล้วค่อย ๆ ออกมา เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกว่า 
ยาว ลมหายใจออกและเข้า ยังส่วนที่สั้นกล่าวคืออัตภาพของสุนัขและกระต่าย 
เป็นต้น ให้เต็มเร็ว แล้วออกก็เร็วเช่นกัน เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า สั้น 


๑ ว.อ. (บาล) ๑/ - /๔๔๖ ไอ ม.มู.อ. (บาล) โอ/ - / ๑๓๖ 


10-1996 (0397-0480)8 


450 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


(ธ © 


ลมหายใจของมนุษย์ 

แต่ในพวกมนุษย์ บางพวกหายใจออกและหายใจเข้ายาว โดยกินระยะเวลานาน 
ดังข้างและงูเป็นต้น บางพวกก็หายใจออกและหายใจเข้าสั้น ดังสุนัขและกระต่าย 
เป็นต้น เพราะเหตุนั้น ลมหายใจเหล่านั้นของสัตว์เหล่านั้น เมื่อออกและเข้ายาว 
ด้วยอำนาจกาล พึงทราบว่ายาว เมื่อออกและเข้าสั้นชั่วเวลานิดหน่อยด้วยอำนาจ 
กาล ก็พึงทราบว่าสั้น 


รู้สึกโดยอาการ ๙ 

ในลมหายใจออกและหายใจเข้าเหล่านั้นภิกษุนี้เมื่อหายใจออกและหายใจ เข้า 
ยาว ย่อมรู้ว่าเราหายใจออกหายใจเข้ายาวด้วยอาการ ๙ ก็เมื่อเธอรู้อยู่อย่างนั้นพึง 
ทราบว่า สติปัฏฐานภาวนาส่วนกายานุปัสส , นาย่อมสำเร็จ'โดยอาการ'หนึ่ง ดังท่าน 
พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว่ในปฏิสัมภิทาว่า อย่างไร ? ภิกษุเมื่อหายใจออก 
ยาวก็รู้ว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าเราหายใจเข้ายาว คือ (๑) 
ระบายลมหายใจออกยาวในกาลที่นับว่ายาว(๒)สูดลมหายใจเข้ายาวในกาลที่นับว่ายาว 
(๓) เธอสูดเข้าก็ดี'ระบายออกก็ดี ซึ่งลมหายใจออกและลมหายใจเข้ายาวในกาลที่นับ 
ว่ายาว เมื่อเธอสูดเข้าก็ดี ระบายออกก็ดี ซึ่งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกยาว 
ในกาลที่บับว่ายาว ความพอใจย่อมเกิด (๔) ด้วยอำนาจความพอใจจึงระบายลม 
หายใจออกยาว ซึ่งละเอียด ยิ่งไปกว่านั้นในกาลที่บับว่ายาว (๕) ด้วยอำนาจความ 
พอใจ จึงสูดลมหายใจเข้ายาว ซึ่งละเอียดขึ้นไปยิ่งกว่านั้นในกาลที่นับว่ายาว (๖) ด้วย 
อำนาจความพอใจจึงระบายลมหายใจออกยาวบ้าง สูดลมหายใจเข้ายาวบ้าง ซึ่ง 
ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นในกาลที่นับว่ายาว เมื่อระบายลมหายใจออกยาวบ้าง สูดลม 
หายใจเข้ายาวบ้าง ซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในกาลที่นับว่ายาว ด้วยอำนาจความพอใจ 
ความปลื้มย่อมเกิด (๗) ด้วยอำนาจความปลื้ม จึงระบายลมหายใจออกยาวซึ่ง 
ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในกาลที่บับว่ายาวด้วยอำนาจความปลื้ม จึงสูดลมหายใจเข้า 
ยาวซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในกาลที่บับว่ายาว (๘) ด้วยอำนาจความปลื้ม จึงระบาย 
ลมหายใจออกยาวบ้าง สูดลมหายใจเข้ายาวบ้าง ซึ่งละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในกาลที่ 
นับว่ายาว (๙) เมื่อระบายลมหายใจออกยาวบ้าง สูดลมหายใจเข้ายาวบ้าง ซึ่ง 
ละเอียดขึ้นไปกว่านั้นในกาลที่บับว่ายาว ด้วยอำนาจความปลื้ม จิตย่อมหมุนกลับ 
จากการหายใจออกเข้ายาว ความวางเฉยย่อมตั้งนั้น 


10-1996 (0397-0480)8 


451 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 


















( 'รึ๋. &!. 1^0 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ด้วยการหายใจออกเข้ายาว ด้วยอาการ ๙ อย่างเหล่านี้จัดเป็นกาย ความ 
ปรากฏจัดเป็นสติ ปฏิปทาเครื่องตามเห็นจัดเป็นญาณ กายเป็นเพียงการปรากฏ 
ไม่ใช่ตัวสติ สติเป็นเครื่องปรากฏและตัวสติเครื่องระลึก ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกาย 
นั้นด้วยสตินั้นด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่าสติปัฏฐานภาวนา คือการ 
ตามเห็นกายในกาย ๑ แม่ในบทที่กำหนดด้วยลมหายใจออกสั้นก็นัยนี้เหมือนกัน ส่วน 
ความแปลก ดังต่อไปนี้คือ เหมือนอย่างในบทที่กำหนดด้วยลมหายใจออกเข้ายาวใน 
กาลที่บับว่ายาวนั้น ท่านกล่าวว่าหายใจออกยาวในกาลที่บับว่ายาวฉันใด แม่ในบท 
ที่กำหนดด้วยลมหายใจออกสั้นนี้ก็เหมือนกับที่กล่าวมาแล้วว่า หายใจออกสั้นใน 
กาลที่นับว่านิดหน่อย เพราะเหตุนั้น พึงประกอบด้วยสามารถแห่งลมหายใจออกเข้า 
สั้น จนถึง คำว่าด้วยเหตุนั้น ท่านจึงเรียกว่าสติปัฏฐานภาวนา คือการตามเห็น 
กายในกาย 

พระโยคาวจรนี้เมื่อรู้ชัดลมหายใจออกเข้าโดยอาการเหล่านี้ ด้วยสามารถระยะ 
กาลนาน และด้วยสามารถระยะกาลนิดหน่อยอย่างนี้ พึงทราบว่าเมื่อหายใจออก 
ยาวก็รู้'ว่า เราหายใจออกยาว ฯลฯ หรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าเราหายใจเข้าสั้น 

ก็แล เมื่อภิกษุนั้นรู้อย่างนี้ 

ลมทั้ง ๔ ชนิด คือลมหายใจออกยาวและสั้น (รวมเป็น 
๒) แม้ลมหายใจเข้าก็เช่นนั้น (รวมเป็น ๒) ย่อมเกิด 
เฉพาะที่ปลายจมูกของภิกษุเท่านั้น ๒ 

อธิบาย สพฺพกายปฏิสํเวที 

[๒๒๐] คำว่า เธอย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจ 
ออกหายใจเข้า นี้มีอธิบาย'ว่า พระโยคาวจรภิกษุย่อมสำเหนียกว่า เราจักทำเบื้องต้น 
ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกองลมอัสสาสะทั้งสิ้นให้แจ่มแจ้ง คือ ทำให้ปรากฏจักหายใจ 
ออก ย่อมสำเหนียกว่า เราจักทำเบื้องต้น ท่ามกลาง และที่สุดแห่งกองลมปัสสาสะ 
ทั้งสิ้นให้แจ่มแจ้ง คือให้ปรากฏ จักหายใจเข้า พระโยคาวจรเมื่อกระทำให้แจ่มแจ้ง 


๑ ขุ.ป.(ไทย) ๓๑/๑๖๖/๒๕๗ 


๒ วิ.อ. (บาลี) ๑/ - /๔๔๗, ชุ.ม.อ. (บาลี) ๒/ - /๑๐๔ 


10-1996 (0397-0480)8 


452 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๕๓ 


คือ ทำให้ปรากฏอย่างนี้ ย่อมหายใจออกและหายใจเข้าด้วยจิตที่เป็นญาณสัมปยุต เพราะ 
เหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ย่อมสำเหนียกว่าเราจักหายใจออก เราจักหายใจเข้า 


เบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุด ปรากฏบางรูป 

จริงอยู่ สำหรับภิกษุบางรูป ในกองลมหายใจออกหรือกองลมหายใจเข้า ที่ 
ซ่านไปอย่างละเอียด ย่อมปรากฏแต่เบื้องต้น ส่วนท่ามกลางและที่สุดไม่ปรากฏ 
เธอก็อาจกำหนดเฉพาะเบื้องต้นเท่านั้น ย่อมลำบากในทำมกลางและที่สุด บางรูป 
ปรากฏแต่ท่ามกลาง ส่วนเบื้องต้นและที่สุดไม่ปรากฏ บางรูปปรากฏแต่ที่สุด ส่วน 
เบื้องต้นและท่ามกลางไม , ปรากฏ เธอก็อาจเพื่อกำหนดเฉพาะแต่ที่สุดเท่านั้น ย่อม 
ลำบากในเบื้องต้นและท่ามกลาง บางรูปปรากฏทั้งหมด เธอย่อมกำหนดได้ทั้งหมด 
ไม่ลำบากในส่วนไหน ๆ เพื่อแสดงว่าพึงเป็นเช่นนั้นจึงกล่าวว่า “สพฺพกายปฏิสํเวที 
อสุสสิสฺสามิ ฯลฯ ปสุสสิสุสามีติ สิกฺขดีติ” 

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า สิกฺข ติ ความว่าย , อมเพียรคือพยายามอย่างนี้ 
อีกอย่างหนึ่ง บัณฑิตพึงทราบอธิบายในบทนี้อย่างนี้ว่า การสำรวมของภิกษุผู้เป็น 
อย่างนั้น อันใด การสำรวมนี้จัดเป็น อธิสีลสิกขา ในบรรดาสิกขา ๓ นี้ สมาธิ 
ของภิกษุ ผู้ เป็นอย่างนั้น อัน ใด สมาธิ นี้ จัดเป็น อธิจิตตสิกขา ปัญญาของภิกษุ ผู้ เป็น 
อย่างนั้น อันใด ปัญญานี้จัดเป็น อธิปัญญาสิกขา รวมความว่าสิกขา ๓ เหล่านี้ 
พระโยคีย่อมศึกษา ย่อมเสพ ย่อมเจริญ ย่อมทำให้มากด้วยสติ นั้น ด้วยมนสิการ นั้น 
ในอารมณ์ 


ต้องพยายามเพื่อให้ญาณเกิด 

ในบรรดานัยทั้ง ๒ นั้น เพราะเหตุที่นัยแรกพระโยคาวจรพึงหายใจออกหายใจ 
เข้าอย่างเดียวเท่านั้น และไม่พึงทำกิจอะไร ๆ อื่น แต่ว่าตั้งแต่นี้ไป เธอควรกระทำ 
ความเพียรในการยังญาณให้เกิดขึ้นเป็นต้น ฉะนั้น พึงทราบว่า พระองค์ตรัสพระบาลี 
โดยเป็นปัจจุบันกาลว่า... อสุสสามีติ ปซานาติ ปสุสสามีติ ปซานา ติ รู้ชัดว่าเรา 
หายใจออก...รู้ชัดว่าเราหายใจเข้า ดังนี้ เพื่อจะทรงแสดงอาการมีการยังญาณให้เกิดขึ้น 


10-1996 (0397-0480)8 


453 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 


















(5 (^ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เป็นต้น ซึ่งจำต้องทำตั้งแต่นี้ไป จึงยกพระบาลีด้วยอำนาจอนาคตกาลโดยนัยมี อาทิ 
ว่า สพฺพกายปฏิสํเวที อสุสสิสฺสา มิ ...เราจักเป็นผู้รู้ตลอดกายทั้งหมดหายใจออก ดังนี้ 

อธิบาย ปสฺสมฺภยํ กายสงฺขารํ 

คำว่า เธอสำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออก...หายใจเข้า 
ความว่า เธอย่อมสำเหนียกว่า เมื่อเราทำกายสังขารที่หยาบ ให้สงบ ให้ระงับ 
ให้ดับ ให้เข้าไปสงบจักหายใจออกจักหายใจเข้า ดังนี้ 

อาการหยาบและละเอียดสงบ 

ในข้อนั้น พึงทราบภาวะ อัสสาสะ และ ปัสสาสะ หยาบละเอียดและสงบ 
ดังต่อไปนี้ จริงอยู่ ในกาลก่อนคือในกาลที่ยังมิได้กำหนด ทั้งกายทั้งจิตของภิกษุนี้ยัง 
เป็นกายจิตที่ยังมีความกระวนกระวาย ยังหยาบ เมื่อภาวะที่กายและจิตหยาบไม่สงบ 
ระงับ แม้ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า ก็ยังจัดว่าเป็นของหยาบ คือเป็นไปอย่างแรงกล้า 
จมูกไม่พอหายใจ ต้องยืนหายใจทั้งออกทั้งเข้าทางปาก แต่เมื่อใดทั้งกายทั้งจิตของ 
เธอถูกกำหนดแล้ว เมื่อนั้นลมหายใจออกเข้าเหล่านั้นย่อมสงบ เมื่อกายและจิตสงบแล้ว 
ลมหายใจออกและเข้าก็ย่อมเป็นไปละเอียด ย่อมถึงอาการคือ ภาวะที่จำต้องวิจัยว่า 
มีอยู่หรือไม่มีหนอ เปรียบเสมือนเมื่อคนแล่นลงจากภูเขา หรือปลงภาระหนักลงจาก 
ศีรษะยืนอยู่ ลมหายใจออกเข้าย่อมหยาบ จมูกไม่พอหายใจ ต้องยืนหายใจออก 
และเข้าทางปาก แต่เมื่อใดเขาบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยนั้นแล้วอาบและดื่มแล้ว 
เอาผ้าเปียกวางไว้ตรงหัวใจ นอนพักที่ร่มไม้อันเยือกเย็น เมื่อนั้นลมหายใจออกเข้า 
เหล่านั้นของเธอย่อมค่อยละเอียดลง ถึงซึ่งอาการคือภาวะที่จะต้องวิจัยว่ามีหรือ 
ไม่มีหนอ แม้ฉันใด ในกาลก่อนคือในกาลที่ยังไม , กำหนดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุนี้ ฯลฯ 
ย่อมถึงอาการคือภาวะที่จะต้องวิจัยว่ามีหรือไม่มีหนอ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ข้อนั้นเป็น 
เพราะเหตุอะไร ? เพราะเป็นความจริง ในกาลก่อนคือในกาลที่ยังไม่ได้กำหนด เธอไม่ 
ต้องมีความคำนึง ความรวบรวมใจ ความใส่ใจและความพิจารณาว่า เราจักระงับกาย 
สังขารที่หยาบ ๆ แต่ในกาลที่กำหนด ย่อมมี เพราะเหตุนั้นกายสังขารของเธอในกาลที่ได้ 


10-1996 (0397-0480)8 


454 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


(51 


กำหนด จึงละเอียดกว่าเวลาที่ยังมิได้กำหนด เพราะเหตุนั้น พระโบราณาจารย์ 
ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า 

เมื่อกายและจิตกระสับกระส่าย กายสังขารย่อมเป็น 
ไปเกินประมาณ (หยาบ) เมื่อกายและจิตไม่กระสับกระส่าย 
กายสังขารย่อมเป็นไปละเอียด ๑ 

ลมหยาบและล ะเอียดเป็นชั้น ๆ 

[๒๒๑] แมิในกาลกำหนดกายสังขารยังจัดว่าหยาบ ในอุปจาระแห่งปฐมฌาน 
จัดว่าละเอียด แมิในอุปจาระแห่งปฐมฌานนั้นก็ยังจัดว่าหยาบ ในปฐมฌานจัดว่า 
ละเอียด ในปฐมฌานและในอุปจาระแห่งทุติยฌานก็ยังจัดว่าหยาบ ในทุติยฌานจัด 
ว่าละเอียด ในทุติยฌานและในอุปจาระแห่งตติยฌานจัดว่าหยาบ ในตติยฌานจัดว่า 
ละเอียด ในตติยฌานและในอุปจาระแห่งจตุตกฌานจัดว่าหยาบ ในจตุตกฌานเอง 
จัดว่าละเอียดอย่างยิ่ง ถึงความไม่เบีนไปทีเดียว รวมความว่า นี้เป็นมติของอาจารย์ 
ผู้กล่าวทีฆนิกายและลังยุตนิกายก่อน 

มติในมัชฌิมนิกาย 

ฝ่ายอาจารย์นักมัชฌิมนิกาย ปรารถนาละเอียดยิ่งกว่านั้น แม่ในอุปจาระแห่ง 
ฌานสูง ๆ กว่าฌานชั้นตํ่าอย่างนี้ว่า ในปฐมฌานหยาบ ในอุปจาระแห่งทุติยฌาน 
ละเอียด แต่โดยมติของอาจารย์ทั้งหมดด้วยกัน คงได้ความว่า กายสังขารที่เป็นไป 
ในกาลที่ยังไม่ได้กำหนดย่อมสงบระงับในกาลที่ได้กำหนด กายสังขารที่เป็นไปในกาล 
ที่กำหนด ย่อมสงบระงับในอุปจาระแห่งปฐมฌาน ฯลฯ กายสังขารที่เป็นไปใน 
อุปจาระแห่งจตุตกฌาน ย่อมระงับในจตุตกฌานดังนี้แล นี้เป็นนัยในสมถะเป็น 
อันดับแรก 


๑ วิ.อ. (บาลี) ๑/ - /๔๕๐, ขุ.ป.อ. (บาลี) ๒/ - /๑๐๗ 


10-1996 (0397-0480)8 


455 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















(3* *ว 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

นัยทางวิปัสสนา 

ส่วนในวิปัสสนา กายสังขารที่เป็นไปในกาลมิได้กำหนดหยาบ ในกาลกำหนด 
มหาภูตรูปละเอียด แม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบ ในกาลกำหนดอุปาทายรูปละเอียด แม้นั้น 
ก็ยังจัดว่าหยาบ ในกาลกำหนดรูปทั้งสิ้นละเอียด แม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบ ในกาล 
กำหนดอรูปละเอียด แม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบ ในเวลากำหนดรูปและนามที่ละเอียด 
แม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบ ในเวลากำหนดปัจจัยละเอียด แม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบ ในเวลา 
กำหนดนามรูปพร้อมด้วยปัจจัยละเอียด แม้นั้นก็ยังจัดว่าหยาบ ในวิปัสสนาอันมีลักษณะ 
เป็นอารมณ์ละเอียด ในวิปัสสนาที่มีกำลังอ่อนจัดว่าหยาบ ในวิปัสสนาอันมีกำลัง 
จัดว่าละเอียด ในวิปัสสนานั้น พึงทราบความสงบระงับกายสังขารอันเป็นไปในกาล 
ก่อน ๆ ด้วยกาลตอนหลัง ๆ โดยนัยที่กล่าวแล้วในกาลก่อนนั้นนั้นแล พึงทราบ 
ภาวะที่กายสังขารหยาบละเอียดและสงบระงับ ในคำว่า “ปสฺสมฺภย 0 กายสงขารํ 
อสุสสิสฺสามิ...ปสฺสสิสฺสามิ ,, นี้ โดยประการดังกล่าวแล้ว นี้ 

มติในปฏิสัมภิทามรรค 

ส่วนในปฏิสัมภิทา ท่านกล่าวความข้อนั้นพร้อมด้วยคำประท้วงและคำเฉลย 
อย่างนี้ว่า ๑ ภิกษุย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้ระงับกายสังขารหายใจออกหายใจเข้า 
อย่างไร ? กายสังขารเป็นไฉน ? คือธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นไปในกองลมหายใจออก 
และหายใจเข้ายาว อันนี้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องด้วยกาย ภิกษุทำกายสังขารเหล่านั้น 
ให้ระงับ คือให้ดับ ให้เข้าไปสงบชื่อว่าย , อมสำเหนียก ฯลฯ สำเหนียกว่าเราจัก 
ระงับกายสังขาร ที่เป็นเหตุให้กายโยกโคลงโอนเอนส่ายสนหวั่นไหวไปมาเสีย หายใจออก 
สำเหนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า สำเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขาร 
อันสงบอันละเอียด ที่เป็นเหตุให้กายไม่โยกโคลง ไม่โอน ไม่เอน ไม , ส่าย ไม่หวั่น 
ไม่ไหว หายใจออก...หายใจเข้า 


๑ 'ยุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๗๑/'๒๖๗-๒๖๘ 


10-1996 (0397-0480)8 


456 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


(3* 0า) 


นัยว่า ภิกษุเมื่อสำเหนียกดังกล่าวมาฉะนี้ ชื่อว่าย่อมสำเหนียกว่า เราจัก 
ยังกายสังขารให้สงบหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่าเราจักยังกายสังขารให้สงบหายใจ 
เข้า เมื่อเป็นดังนั้น การอบรมจิตเพื่อวาตุปลัทธิ (การกำหนดลม) ก็ดี เพื่อลม 
หายใจออกและเข้าก็ดี เพื่ออานาปานสติก็ดี เพื่ออานาปานสติสมาธิก็ดี ย่อมไม่ 
สำเร็จไต้ และบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่ได้เข้าสมาบัติทั้งไม่ได้ออกจากสมาบัตินั้น 
เหมือนอย่างไร ? เหมือนอย่างเมื่อกังสดาลถูกเคาะแล้ว เสียงหยาบย่อมเป็นไป 
ครั้งแรกจิตก็เป็นไปได้ เพราะกำหนดนิมิตแห่งเสียงได้ง่าย เพราะทำนิมิตแห่ง 
เสียงหยาบไว่ในใจได้ง่าย เพราะทรงจำนิมิตแห่งเสียงหยาบได้ง่าย แม้เมื่อเสียงหยาบ 
ดับแล้ว หลังนั้นกัดไปเสียงละเอียดก็ยังเป็นไปจิตก็เป็นไปได้ เพราะกำหนดนิมิตแห่ง 
เสียงละเอียดได้ดี เพราะยังทำนิมิตแห่งเสียงละเอียดไว่ในใจได้ดี เพราะทรงจำนิมิต 
แห่งเสียงละเอียดได้ดี แม้เมื่อเสียงละเอียดดับแล้ว หลังจากนั้นไปจิตก็ยังเป็นไปได้ 
แม้เพราะนิมิตแห่งเสียงละเอียดเป็นอารมณ์ แม้ฉันใด ลมหายใจออกหายใจเข้าที่ 
หยาบก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะกำหนดนิมิตแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าที่หยาบ 
ได้ง่าย เพราะทำนิมิตแห่งลมหายใจเข้าที่หยาบไว่ในใจได้ง่าย เพราะสังเกตนิมิต 
แห่งลมหายใจออกหายใจเข้าที่หยาบได้ง่าย เมื่อลมหายใจออกหายใจเข้าที่หยาบดับแล้ว 
หลังจากนั้น ลมหายใจออกหายใจเข้าที่ละเอียดก็ยังเป็นอยู่ จิตก็ไม่ฟ้งซ่านเพราะ 
กำหนดจับนิมิตได้ด้วยดี เพราะใส่ใจนิมิตได้ด้วยดี เพราะทรงจำนิมิตได้ด้วยดี แม้ 
เมื่อลมหายใจออกหายใจเข้าที่ละเอียดดับไปแล้ว หลังจากนั้น จิตก็ไม่ถึงความ 
ฟ้ง'ซ่าน แม้เพราะยังมีนิมิตแห่งลมหายใจออกหายใจเข้าที่ละเอียดเป็นอารมณ์ เมื่อ 
เป็นดังนี้ การอบรมจิตเพื่อวาคุปลัทธิ เพื่อลมหายใจออกเข้าก็ดี เพื่ออานาปาน- 
สติก็ดี เพื่ออานาปานสติสมาธิก็ดี ย่อมสำเร็จได้ และสมาบัตินี้นั้นผู้เป็นบัณฑิต 
ย่อมเข้าบ้าง ย่อมออกบ้าง ลมหายใจออกลมหายใจเข้าจัดเป็นกาย ความปรากฏ 
จัดเป็นสติ ปัญญาเครื่องตามเห็นจัดเป็นญาณ กายจัดเป็นเครื่องปรากฏไม่ใช่ตัวสติ 
สติเป็นตัวปรากฏ ทั้งเป็นตัวสติด้วย พระโยคาวจรย่อมตามเห็นกายนั้นด้วยสตินั้น 
ด้วยญาณนั้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า การเจริญสติปัฏฐาน คือปัญญาเครื่อง 
ตามเห็นกายในกาย นี้เป็นการพรรณนาเฉพาะบทตามลำดับแห่งจตุกกะที่ ๑ ซึ่งท่าน 
กล่าวไว้ด้วยอำนาจกายานุปัสสนา ในอานาปานสติกถานี้เป็นอันดับแรก 


10-1996 (0397-0480)8 


457 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 


















๔๕๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


[๒๒๒] ก็เพราะเหตุในจตุกกะทั้ง ๔ เหล่านี้ จตุกกะนี้เท่านั้นท่านกล่าวด้วย 
สามารถกัมมัฏฐานของพระโยคาวจรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียร ส่วน ๓ จตุกกะนอกนี้ 
ท่านกล่าวไว้ด้วยสามารถเวทนานุปัสสนานี้, จิตตานุปัสสนา และธัมมานุปัสสนา 
ของพระโยคาวจรผู้บรรลุฌานแล้วในจตุกกะที่ ๑ นี้ ฉะนั้น กุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียร 
ประสงค์จะบำเพ็ญกัมมัฏฐานนี้แล้วบรรลุพระอรหัตพร้อมทั้งปฏิสัมภิทา ด้วยวิปัสสนา 
อันมีฌานที่ ๔ ซึ่งมีลมหายใจออกเข้าเป็นอารมณ์เป็นเหตุใกล้ พึงทำกิจทุกอย่าง 
มีการชำระศีลให้บริสุทธเป็นต้น โดยนัยดังกล่าวแล้วในก่อนนั้นแล แล้วพึงกำหนด 
กัมมัฏฐานอันประกอบด้วยสนธิ ๕ ประการ ในสำนักของพระอาจารย์มีประการ 
ดังกล่าวแล้ว 

ในอธิการอันว่าด้วยกัมมัฏฐานอันประกอบด้วยสนธิ ๕ ประการนั้น สนธิ ๕ 
เหล่านี้ คือ 


สนธิ ๕ 


๑. อุคคหะ 
๒. ปริปุจฉา 
๓. อุ ปัฏฐาน 
๔. อัปปนา 
๕. ลักขณะ 


การเรียน (การกำหนด) 
การสอบถาม 
ความปรากฏ 
ความแนบแน่น 
เครื่องหมาย 


ในสนธิ ๕ นั้น การเรียนพระกัมมัฏฐานชื่อว่า อุคคหะ การสอบถามพระ 
กัมมัฏฐานชื่อว่า ปริปุจฉา ความปรากฏแห่งพระกัมมัฏฐานชื่อว่า อุ ปัฏฐาน ความ 
แน่วแน่แห่งกัมมัฏฐานชื่อว่า อัปปนา ความกำหนดหมาย มีอธิบายว่า การทรงจำ 
สภาวะแห่งกัมมัฏฐานว่า กัมมัฏฐานนี้มีลักษณะอย่างนี้ ชื่อว่า ลักขณะ 


ผลของการเรียนสนธิ ๕ 

เมื่อพระโยคาวจรกำหนดกัมมัฏฐานอันประกอบด้วยสนธิ ๕ ประการดังพรรณนา 
มาฉะนี้ แม้ตนเองก็ไม่ต้องลำบาก แม้อาจารย์ก็ไม่ต้องรบกวนท่าน เพราะเหตุนั้น 
พระโยคาวจรพึงให้อาจารย์บอกแต่น้อย สาธยายสิ้นเวลานาน แล้วกำหนดกัมมัฏฐาน 


10-1996 (0397-0480)8 


458 


1/5/11,2:18 &ฬ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๘ ( 51 6* 


อันประกอบด้วยสนธิ ๕ ประการอย่างนี้ อยู่ในสำนักอาจารย์หรือในเสนาสนะซึ่งมี 
ประการดังกล่าวแล้วในก่อน ตัดปลิโพธเล็ก ๆ น้อย ๆ เสีย ทำภัตกิจเสร็จแล้ว 
บรรเทาความเมาในภัตแล้วนั่งอย่างสบาย ทำจิตให้ร่าเริงด้วยการระลึกเนือง ๆ ถึง 
คุณพระรัตนตรัย จำได้แม่นยำแม้บทเดียวก็ไม่เคลื่อนคลาดจากข้อที่เรียนมาจากอาจารย์ 
พึงมนสิการอานาปานสติกัมมัฏฐานนี้เถิด 


วิธีมนสิการ ๘ อย่าง 

[๒๒๓] นี้เป็นวิธีมนสิการในอานาปานสติกัมมัฏฐานนั่น คือ 


0). 

คณนา 

การนบ 

๒. 

อนุ'พนุธ'นา 

การติดตาม 

๓. 

ผุสนา 

การถูกต้อง 

๔. 

ซิปนา 

การตั้งจิตนั่น 

๕. 

สลฺลกุขณา 

การกำหนดหมายได้ชัด 

๖. 

วิวฏฏนา 

การเปลี่ยนแปลง 

๗. 

ปาริสุทฺธิ 

การหมดจด 

๘. 

เตสํ ปฏิปสฺสนา 

การย้อนดูวิวัฏฏนา (มรรค) และปาริสุทธิ (ผล) เหล่านั่น 


อธิบาย วิธีมนสิการ 

บรรดาบทเหล่านั่น บทว่า คณนา ได้แก่ การนับนั่นเอง บทว่า อนุ'พนุธ'นา 
ได้แก่ การติดตามไป บทว่า ผุสนา ได้แก่ ที่ที่ลมกระทบ บทว่า ซิปนา ได้แก่ 
อัปปนา บทว่า สลฺลกุขณา ได้แก่ วิปัสสนา บทว่า วิวฏฺฏนา ได้แก่ มรรค บทว่า 
ปาริสุทธิ ได้แก่ ผล และบทว่า เตสิ ปฏิปสฺสนา ได้แก่ ปัจจเวกขณญาณ 


๑ วิ.อ. (บาลี) ๑/ - /๔๕๖, ชุ.ป.อ. (บาลี) ๒/ - /๑๐๘ 


10-1996 (0397-0480)8 


459 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















๔๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อธิบาย คณนา วิธีนับ 

ในวิธีมนสิการเหล่านั้น กุลบุตรผู้รเริ่มบำเพ็ญเพียรนี้ ควรมนสิการกัมมัฏฐานนี้ 
ด้วยวิธีนับก่อน ก็แลเมื่อจะนับ ไม , พึงนับหยุดดํ่ากว่า ๔ ไม่พึงนับเลย ๑๐ ขึ้นไป 
ไม่พึงแสดงการนับให้ขาดในระหว่าง เพราะเมื่อนับหยุดตํ่ากว่า ๔ จิตตุปบาทจะ 
ดิ้นรนอยู่ในโอกาสอันคับแคบ ดังหมู่โคถูกขังไวิในคอกแคบ ดิ้นรนอยู่ฉะนั้น แม้เมื่อ 
นับเกิน ๑๐ ขึ้นไป จิตตุปบาทก็จะพะวงอยู่ในการนับนั้นเสีย เมื่อแสดงการนับให้ขาด 
ในระหว่าง จิตก็จะหวั่นไปว่ากัมมัฏฐานของเราจะถึงที่สุดหรือไม่หนอ ? เพราะฉะนั้น 
พึงนับเว้นโทษเหล่านั้นเสีย 


อธิบาย วิธีนับช้า 

อันผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียร เมื่อจะนับ ชั้นแรกควรนับด้วยวิธีนับช้า คือนับอย่างคน 
ตวงข้าวเปลือก จริงอยู่ คนตวงข้าวเปลือกตักเต็มทะนานแล้วขานว่า ๑ แล้วจึง 
เทลงไป เมื่อตักอีกเห็นหยากเยื่ออะไร ๆ แล้วหยิบทิ้งเสีย จึงนับขานว่า ๑, ๑ 
ในคำว่า ๒, ๒ เป็นต้นก็นัยนี้ แม้กุลบุตรผู้!เริ่มบำเพ็ญเพียรนี้ ก็พึงกำหนด 
เอาลมอัสสาสะปัสสาสะที่ปรากฏแล้วกำหนดนับลม ซึ่งเป็นไปอยู่เรื่อย ๆ นั้นแหละ 
นับเริ่มต้นแต่คำว่า ๑, ๑ จนถึงคำว่า ๑๐, ๑๐ ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อเธอนับอยู่ 
อย่างนั้น ลมอัสสาสะปัสสาสะที่ออกและเข้าอยู่ย่อมปรากฏ 

ครั้นกุลบุตรผูริเริ่มบำเพ็ญเพียร พึงละวิธีนับช้า คือวิธีนับของคนตวงข้าวเปลือก 
นั้นเสีย แล้วนับด้วยวิธีนับเร็ว คือวิธีนับของนายโคบาล จริงอยู่ นายโคบาลผู้ฉลาด 
เอาก้อนกรวดใส่พกแล้ว มือถือเชือกและท่อนไม่ไปยังคอกแต่เข้าตรู่ ตีพวกโคที่หลัง 
นั้งบนปลายเสาลิ่ม โยนก้อนกรวดไป ๆ แล้วนับเฉพาะแม่โคตัวที่ถึงประตูแล้ว ๆ 
ว่า ๑, ๒ ฝูงใดที่อยู่ลำบากในโอกาสที่คับแคบตลอดราตรี ๓ ยาม เมื่อจะออกก็ 
เบียดเสียดกันและกันออกไปเป็นกลุ่ม ๆ โดยเร็ว นายโคบาลนั้นก็นับเร็ว ๆ เหมือน 
กันว่า ๓, ๔, ๔-๑๐ ฉันนั้นเหมือนกัน แม้เมื่อกุลบุตรผูริเริ่มบำเพ็ญเพียรนี้นับ 
อยู่โดยนัยก่อน ลมอัสสาสะปัสสาสะปรากฏแล้ว ย่อมสัญจรเร็ว ๆ ถี่ขึ้น แต่นั้น 
เธอทราบว่าลมเดินถี่ขึ้นแล้ว ไม่พึงกำหนดเอาทั้งข้างในทั้งข้างนอก กำหนดเอา 
เฉพาะที่ถึงทวารเท่านั้น แล้วนับเร็ว ๆ ว่า ๑, ๒, ๓, ๔, ๔ ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖ 
๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗ ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘ ๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙ 


10-1996 (0397-0480)8 


460 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๖๑ 


๑, ๒, ๓, ๔, ๔, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ เพราะว่าในกัมมัฏฐานที่เนื่องด้วยการนับ จิตจะมี 
แต่อารมณ์เดียวได้ก็ด้วยพลังแห่งการนับเท่านั้น ดุจความหยุดของเรือในกระแสนั้า 
ที่เชี่ยว จะมีได้ก็ด้วยอำนาจการคํ้าไว้ด้วยถ่อฉะนั้น เมื่อเธอนับเร็ว ๆ อยู่อย่างนั้น 
กัมมัฏฐานย่อมปรากฏเป็นประหนึ่งว่าเป็นไปหาระหว่างคั่นมิได้ ครั้นเธอทราบว่า 
ย่อมเป็นไปหาระหว่างคั่นมิได้ดังนี้แล้ว ไม่พึงกำหนดลมภายในและภายนอก แล้วนับ 
เร็ว ๆ โดยนัยก่อนนั้นแล ด้วยว่าเมื่อเธอให่จิตเข้าไปพร้อมกับลมที่เข้าไปภายในอยู่ 
จิตที่เป็นเหมือนถูกลมกระทบและเหมือนเต็มไปด้วยมันข้นในภายใน เมื่อเธอนำจิต 
ออกไปพร้อมกับลมที่ออกไปภายนอก จิตย่อมจะส่ายไปในอารมณ์มากหลายใน 
ภายนอก แต่เมื่อเธอตั้งสติไว้ที่อากาศอันถูกลมกระทบ เจริญภาวนาอยู่นั้นแหละ 
ภาวนาย่อมสำเร็จได้ เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า อันกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียร 
ไม่พึงกำหนดลมภายในและภายนอกแล้วนับเร็ว ๆ โดยนัยก่อนนั้นแล ถามว่า 
ก็ลมนั้นจะพึงนับไปนานเท่าไร ? แก้ว่า พึงนับไปจนกว่าเมื่อหยุดนับสติจะตั้งนั้นอยู่ 
ไดในอารมณ์ คือลมอัสสาสะปัสสาสะ ด้วยว่า การนับก็เพื่อกระทำการตัดความตรึก 
ที่ส่ายไปในภายนอกเสียแล้ว ตั้งสตินั้นไว่ในอารมณ์คือลมอัสสาสะปัสสาสะอย่างเดียว 

อธิบาย วิธีติดตาม 

[๒๒๔] อันกุลบุตรผูริเริ่มบำเพ็ญเพียรกระทำไว่ในใจด้วยวิธีนับอย่างนี้แล้วพึง 
กระทำไวิในใจด้วยวิธีติดตาม 

การเลิกนับเสียแล้ว ส่งสติไปตามลมหายใจออกเข้าไม , มีระหว่างคั่น ชื่อว่าการ 
ติดตาม นั้นไมพึงกระทำด้วยอำนาจการติดตามเบื้องต้น ท่ามกลางและที่สุด เพราะว่า 
สำหรับลมที่ออกไปภายนอกมีนาภีเป็นเบื้องต้น หทัยเป็นท่ามกลาง นาสิกเป็นที่สุด 
สำหรับลมที่เข้าไปภายในมีปลายนาสิกเป็นเบื้องต้น หทัยเป็นท่ามกลาง นาภีเป็น 
ปลาย ก็เมื่อกุลบุตรริเริ่มบำเพ็ญเพียรติดตามลมนั้น จิตที่ถึงความพ็งซ่านย่อมจะมี 
เพื่อความกระสับกระส่ายทีเดียว และเพื่อความหรั้นไหว ดังท่านกล่าวไว้ว่า เมื่อ 
ภิกษุใช้สติติดตามเบื้องต้น กลางและปลายลมอัสสาสะปัสสาสะ กายก็ดี จิตก็ดี 
ด้วยทั้งจิตที่ถึงความฟ้งซ่านในภายในย่อมกระสับกระส่ายหรั้นไหวด้วย ดิ้นรนด้วย 


10-1996 (0397-0480)8 


461 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 


















๔๖!®) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เมื่อใช้สติไปติดตามต้น กลาง และปลายลมปัสสาสะ กายก็ดี จิตก็ดี ด้วยทั้งจิตที่ถึง 
ความฟ้งซ่านไปในภายนอก ย่อมกระสับกระส่ายด้วย หวั่นไหวด้วย ดิ้นรนด้วย 
ดังนี้ ๑ เพราะเหตุนั้น อันกุลบุตรผู้ริเริ่มบำเพ็ญเพียร เมื่อจะมนสิการโดยวิธีติดตาม 
จึงไม่ควรมนสิการด้วยต้นลม กลางลม และปลายลม อีกประการหนึ่ง พึงมนสิการ 
โดยวิธีผุสนาและด้วยวิธีฐปนา 

แท้จริง การมนสิการโดยวิธีผุสนาและวิธีฐปนา หาได้มีส่วนหนึ่งต่างหากดุจ 
มนสิการโดยวิธีคณนาและอนุพันธนาไม่ แต่เมื่อพระโยคาวจรนับอยู่ ในฐานะที่ลม 
กระทบแล้ว ๆ นั้นแหละ ชื่อว่ามนสิการโดยวิธีคณนาด้วย โดยวิธีผุสนาด้วย เมื่อ 
เลิกนับแล้วติดตามลมอัสสาสะปัสสาสะนั้นไปด้วยสติ และเมื่อตั้งจิตไว้ด้วยอำนาจ 
อัปปนา ในฐานะที่ลมกระทบ ๆ นั้นนั้นแหละ เรียกว่ามนสิการโดยวิธีอนุพันธนา 
ด้วย โดยวิธีผุสนาด้วย โดยวิธีฐปนาด้วย ความนี้นั้นบัณฑิตพึงทราบโดยอุปมา 
ด้วยคนง่อยคนเผ่าประตูที่กล่าวไว้ไนอรรถกถาทั้งหลาย และโดยอุปมาด้วยเลื่อยที่กล่าว 
ไวิในปฏิสัมภิทา 

[๒๒๕] ในสามอุปมานั้น ชัอนี้เป็นอุปมาด้วยคนง่อย คือคนง่อย โล้ชิงช้า 
ให้แก่มารดาและบุตรผู้เล่นชิงช้าอยู่ นั้งที่โคนเสาชิงช้านั้นแหละย่อมเห็นที่สุด 
ทั้ง ๒ ช้าง และท่ามกลางแห่งแผ่นกระดานชิงช้า ที่แกว่งไกวไปมาอยู่โดยลำดับ 
แต่ก็มิได้ขวนขวายจะดูแลที่สุดทั้ง ๒ และท่ามกลาง แม้ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ยืนที่โคนเสาอันเป็นที่ผูกด้วยอำนาจสติ โล้ชิงช้าคือลมหายใจออกเช้า นั้งอยู , ด้วยสติ 
ในนิมิตนั้นนั้นเอง เมื่อส่งสติติดตาม ตั้งจิตไว้ตรงที่ลมกระทบนั้นนั้นแหละ ย่อมเห็น 
เบื้องต้น ท่ามกลาง ที่สุดของลมหายใจออกเช้า ในฐานะที่มันแกว่งไปมากระทบอยู่ 
โดยลำดับ แต่จะเป็นผู้ขวนขวายเพื่อแลตูลมเหล่านั้นก็หามิได้ ฉะนั้น นี้เป็นอุปมา 
ดังคนง่อย 

[๒๒๖] ส่วนที่อุปมาด้วยคนเผ่าประตู ดังนี้ คือ คนเผ่าประตูไม่ตรวจตรา 
ดูแลพวกคนในเมืองและนอกเมือง ถามว่า ท่านเป็นใคร หรือว่ามาแต่ไหน หรือว่า 


๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๕๗/๒๓๙ 


10-1996 (0397-0480)8 


462 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๖๓ 


ท่านจะไปไหน หรือว่าอะไรอยู่ในมือท่าน เพราะว่าคนเหล่านั้นมิใช่เป็นภาระหน้าที่ 
ของเขา เขาจะตรวจตราดูแลเฉพาะคนที่มาถึงประตู ๆ เท่านั้น แม้ฉันใด ภิกษุนี้ 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ลมเข้าข้างในและลมออกข้างนอก ไม่ใช่เป็นภาระหน้าที่ (ของ 
ท่าน) ท่านมีหน้าที่อยู่ แต่ เพียงกำหนดลมที่มาถึงช่องจมูกแล้ว ๆ เท่านั้น นี้เป็นอุปมา 
ดังนายประตู 

[๒๒๗] ส่วนที่อุปมาด้วยเลื่อย พึงทราบตั้งแต่ต้นดังนี้ 

สมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า 

นิมิต ๑ ลมหายใจออก ๑ ลมหายใจเข้า ๑ มิใช่เป็น 
อารมณ์แห่งจิตดวงเดียว เมื่อภิกษุไม่รู้ธรรมทั้ง ๓ ภาวนา 
ย่อมไม่เกิด นิมิต ๑ ลมหายใจออก ๑ ลมหายใจเข้า ๑ 
มิใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว เมื่อภิกษุ!ธรรมทั้ง ๓ 

จ‘บิ 

ภาวนา ย่อมเกิด ๑ 

มีอธิบายอย่างไร ? มีอธิบายว่า ธรรม ๓ อย่างนี้ มิใช่เป็นอารมณ์ของจิตดวง 
เดียวกัน แต่ธรรม ๓ อย่างนี้ จะเป็นสิ่งที่พระโยคาวจรจะไม่รู้ก็หามิได้ และจิต 
ก็ไม่ถึงความฟังซ่าน ปธาน (ความเพียร) ย่อมปรากฏ และพระโยคาวจรก็ย่อม 
ยังประโยคให้สำเร็จ ย่อมบรรลุคุณวิเศษได้ เปรียบเหมือนไม้ที่เขาทิ้งไวัที่พื้นดินราบ ๆ 
บุรุษพึงเอาเลื่อยมาตัดมัน สติของบุรุษนั้นย่อมปรากฏด้วยอำนาจฟันเลื่อยที่ถูกต้นไม้ 
เธอก็มิได้ใส่ใจถึงฟันเลื่อยที่ชักมาและชักไป แต่จะไม่รู้ฟันเลื่อยที่ชักมาและชักไปก็ 
หามิได้ ทั้งความเพียรย่อมปรากฏ ทั้งเธอก็ยังความพยายามให้สำเร็จ และเธอก็ 
บรรลุคุณวิเศษอีกด้วย นิมิตที่เขาเข้าไปผูกไว้ เปรียบเหมือนต้นไม้ที่เขาทิ้งไวัที่ภูมิภาค 
อันราบรื่น ลมหายใจออกเข้าเปรียบเหมือนฟันเลื่อย ภิกษุนั่งตั้งสติไว้ที่ปลายจมูก 
หรือที่ริมฟิปาก ไม , ใส่ใจลมหายใจออกเข้าที่ผ่านมาหรือผ่านไป แต่จะไม่รู้ลมออกเข้า 
ซึ่งผ่านมาหรือผ่านไปแล้วก็หามิได้ ความเพียรก็ย่อมปรากฏ ทั้งเธอก็ย่อมยังความ 
พยายามให้สำเร็จ และบรรลุคุณวิเศษอีกด้วย เปรียบเหมือนบุรุษตั้งสติไวัที่ฟัน 


๑ วิ.อ. (บาลี) ๑/ - /๔๖๐ 


10-1996 (0397-0480)8 


463 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















๔๖๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เลื่อยที่กระทบต้นไม้ เธอไม่ใส่ใจถึงฟันเลื่อยซึ่งชักมาชักไป แต่จะไม่รู้ฟันเลื่อยซึ่ง 
ชักมาชักไปก็หามิได้ ความเพียรก็ปรากฏ และเธอก็ยังความพยายามให้สำเร็จ และ 
บรรลุผลพิเศษอีกด้วยฉันนั้น 

บทว่า ปธานํ ถามว่าความเพียรเป็นไฉน ? คือ ทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้ปรารภ 
ความเพียร ย่อมเป็นของควรแก , การงาน นี้ชื่อว่าความเพียร ประโยคเป็นไฉน ? คือ 
อุปกิเลสทั้งหลาย ภิกษุผู้ปรารภความเพียรละได้ วิตกทั้งหลายย่อมสงบระงับ 
นี้ชื่อว่าประโยค คุณวิเศษเป็นไฉน ? ภิกษุผู้ปรารภความเพียรย่อมละลังโยชนได้ 
อนุสัยทั้งหลายสุดสิ้นไป นี้เป็นคุณวิเศษ 

ธรรม ๓ อย่างนี้ มิได้เป็นอารมณ์ของจิตดวงเดียว แต่ธรรม ๓ อย่างนี้ 
จะเป็นสิ่งที่พระโยคาวจรจะไม่รู้หามิได้ วิตกไม , ถึงซึ่งความพิงซ่าน ความเพียรย่อมปรากฏ 
และพระโยคาวจรนั้นย่อมยังความพยายามให้สำเร็จ บรรลุคุณวิเศษได้ ด้วยประการฉะนี้ 

อานาปานสติอันภิกษุใดบำเพ็ญด้วยดีเต็มที่แล้วสั่งสม 
แล้วโดยลำดับ ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้ว ภิกษุนั้น 
ย่อมยังโลกนี้ให้สว่างไสว เหมือนพระจันทร์พ้นจากหมอก 
ฉายแสงอยู่ฉะนั้นแล ๑ 

นี้เป็นอุปมาด้วยเลื่อย ก็ในที่นี้พระโยคาวจรนั้นเพียงแต่ไม่มนสิการด้วยอำนาจ 
ลมที่ผ่านมาและผ่านไป พึงทราบว่าประโยชน์ 

[๒๒๘] สำหรับบางท่าน เมื่อมนสิการกัมมัฏฐานนี้ นิมิตย่อมเกิด และฐปนา 
กล่าวคือ อัปปนาอันประดับด้วยองค์ฌานที่เหลือจะสำเร็จโดยไม่ช้าเลย แต่สำหรับ 
บางท่าน เมื่อความกระวนกระวายสงบระงับลง ด้วยอำนาจความดับไปแห่งลม 
อัสสาสะปัสสาสะที่หยาบโดยลำดับ จำเดิมแต่กาลที่มนสิการโดยวิธีนับ ทั้งกาย 
ทั้งจิตย่อมเป็นสภาพเบา สรีระเป็นประหนึ่งถึงซึ่งอาการลอยอยู่บนอากาศ เมื่อผู้มี 
กายกระสับกระส่ายนั้งบนเตียงหรือตั่งก็ตาม เตียงตั่งย่อมโยก ย่อมลั่น เครื่องลาด 
ย่อมยับ แต่เมื่อคนมีกายไม่กระสับกระส่ายนั้งเตียงก็ไม่โยกไม่ลั่นเลยเครื่องลาดก็ไม่ยับ 


๑ 'ยุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๖๐/๒๔๙ 


10-1996 (0397-0480)8 


464 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๖๕ 


เตียงตั่งเป็นดังว่ายัดด้วยนุ่น เพราะเหตุไร ? เพราะกายที่ไม่กระสับกระส่ายย่อมเบา 
ฉันใด เมื่อความกระสับกระส่ายทางกายสงบระยับลง ด้วยอำนาจความดับไปแห่งลม 
อัสสาสะปัสสาสะที่หยาบโดยลำดับ จำเดิมแต่กาลที่มนสิการโดยวิธีนับ ทั้งกายทั้งจิต 
ย่อมเบา สรีระเป็นประหนึ่งถึงซึ่งอาการลอยอยู่บนอากาศ ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อ 
ลมอัสสาสะปัสสาสะที่หยาบดับไปแล้ว จิตของพระโยคาวจรนั้นก็ยังมีนิมิตแห่งลม 
อัสสาสะปัสสาสะที่ละเอียดเป็นอารมณ์เป็นไปอยู่ แม้เมื่อนิมิตนั้นดับแล้ว จิตดวง 
ต่อ ๆ ไปก็ยังมีนิมิตลมปัสสาสะอัสสาสะที่ละเอียดกว่านั้นเป็นอารมณ์เป็นไปอยู่ เป็น 
อย่างไร ? บัณฑิตพึงทราบโดยนัยว่า เป็นเหมือนบุรุษเคาะกังสดาลด้วยซี่โลหะใหญ่ 
เสียงดังพึงเกิดขึ้นโดยการตีครั้งเดียว จิตของเขาพึงมีเสียงหยาบเป็นอารมณ์เป็น 
ไปอยู่ เมื่อเสียงหยาบดับแล้ว หลังจากนั้นจิตของเธอก็มีนิมิตแห่งเสียงที่ละเอียด 
เป็นอารมณ์ แม้เมื่อนิมิตนั้นดับแล้ว จิตดวงต่อ ๆ ไปของเธอก็ยังมีนิมิตแห่งเสียง 
ละเอียดยิ่งกว่านั้นเป็นอารมณ์เป็นไปอยู่ฉะนั้น สมจริงดังคำที่พระสารีบุตรกล่าวไว้ว่า ๑ 
เมื่อกังสดาลถูกเคาะแล้ว แม้ฉันใด ดังนี้เป็นต้น ความพิสดารบัณฑิตพึงกล่าวตาม นัย 
ปฏิสัมภิทาม้คฅ์เถิด 


อธิบายที่ต่างจากกัมมัฏฐานอื่น 

[๒๒๙] จริงอยู่ กัมมัฏฐานนี้หาเป็นอย่างกัมมัฏฐานอื่น ๆ ซึ่งปรากฏชัดยิ่ง ๆ 
ขึ้นไปไม , ส่วนกัมมัฏฐานนี้เมื่อเจริญสูง ๆ ยิ่งขึ้นไป ก็ถึงเพียงความละเอียด แต่ไม่ถึง 
ความปรากฏ แต่เมื่อกัมมัฏฐานนั้นไม่ปรากฏอย่างนั้น ภิกษุนั้นก็อย่าพึงลุกจากที่นั้ง 
สลัดท่อนหนังไปเสีย ถามว่า พึงทำอย่างไร ? แก้ว่า อย่าลุกไปด้วยคิดว่าเราจัก 
ถามท่านอาจารย์หรือด้วยเข้าใจว่า บัดนี้กัมมัฏฐานของเราเสื่อมเสียแล้ว เพราะเมื่อ 
ทำอิริยาบถให้กำเริบไป กัมมัฏฐานก็จะกลายเป็นของใหม่ ๆ ไปเท่านั้น เพราะเหตุนั้น 
เธอนั้งอยู่ตามเดิมนั้นแหละพึงนำ (ลม) มาจากถิ่นที่เกิด 


๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๗๑/๒๖๘ 


10-1996 (0397-0480)8 


465 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















๔๖๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิธีปฏิบัติเพื่อนำคืน 

ในข้อนั้นมีอุบายเครื่องนำ (ลมคืน) ดังต่อไปนี้ ภิกษุนั้นรู้ภาวะคือความไม่ 
ปรากฏแห่งพระกัมมัฏฐานแล้ว พึงพิจารณาดูดังนี้ว่า ขึ้นชื่อว่าลมหายใจออกเข้านี้ 
มีอยู่ที่ไหน ไม่มีที่ไหน มีแก , ใคร หรือไม่มีแก , ใคร ? ครั้นเมื่อเธอพิจารณาอย่างนั้น 
ก็จะทราบได้ว่า ลมหายใจออกเข้านี้ไม่มีอยู่ภายในท้องของมารดา ๑ ไม่มีแก , 
พวกคนที่ดำลงในนั้า ๑ ไม่มีแก , พวกคนที่สลบ ๑ แก่คนตาย ๑ ผู้เข้าจตุตกฌาน ๑ 
ผู้ประกอบด้วยรูปภพและอรูปภพ ๑ ผู้เข้านิโรธ ๑ ฉะนี้แล้ว พึงตักเตือนตนด้วย 
ตนเองดังนี้ว่า นี่แน่ะ พ่อบัณฑิต ตัวเจ้ามิใช่ผู้อยู่ในท้องของมารดา มิใช่ผู้ดำลง 
ในฟ้า มิใช่ผู้สลบ มิใช่ผู้ตายแล้ว มิใช่ผู้เข้าจตุตกฌาน มิใช่ผู้ประกอบด้วยรูปภพ 
อรูปภพ มิใช่ผู้เข้านิโรธ มิใช่หรือ ลมหายใจออกเข้าของเจ้ามีอยู่แท้ แต่เจ้าไม , อาจ 
กำหนดได้เพราะภาวะที่เจ้ามีปัญญาอ่อน ลำดับนั้นเธอพึงวางจิตไว้ตามที่ลมกระทบ 
โดยปกติ ยังมนสิการให้เป็นไป ก็ลมหายใจออกเข้าเหล่านี้ สำหรับคนจมูกยาว 
กระทบกระพุ้งจมูกเป็นไป สำหรับคนจมูกสั้นกระทบริมนืปากบนเป็นไป เพราะฉะนั้น 
เธอพึงตั้งนิมิตไว้ว่าลมกระทบที่ตรงนี้ จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคทรงอาศัยอำนาจ 
ประโยชน์นี้แล จึงตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวอานาปานสติภาวนาแก , คนที่ 
หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะ ๑ 

[๒๑๐] จริงอยู่ กัมมัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมสำเร็จแก่คนผู้มีสติสัมปชัญญะ 
เท่านั้นก็จริง แต่ว่ากัมมัฏฐานอื่นจากนี้ เมื่อภิกษุมนสิการไป ๆ ย่อมปรากฏ ส่วน 
อานาปานสติกัมมัฏฐานนี้หนัก การภาวนาก็หนัก เป็นภูมิแห่งมนสิการแห่งพระพุทธเจ้า 
พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระพุทธบุตรทั้งหลายผู้เป็นมหาบุรุษเท่านั้นไมใช่การนิดหน่อย 
และไม่ใช่การที่สัตว์เล็กน้อยจะซ่องเสพได้ มนสิการไปด้วยประการใด ๆ ก็ย่อมสงบ 
และสุขุมไปด้วยประการนั้น ๆ เพราะเหตุนั้น ในกัมมัฏฐานชัอนี้ จำต้องปรารถนา 
สติและปัญญาอันกล้าแข็ง เหมือนในเวลาชุนผ้าเนื้อเกลี้ยง แม้เข็มก็ต้องใช้เข็มเล็ก 
ยิ่งด้ายร้อยห่วงเข็มยิ่งต้องใช้เล็กกว่านั้น ฉันใด ในเวลาเจริญกัมมัฏฐานนี้อันเป็นเช่น 
ผ้าเนื้อเกลี้ยง ก็จำต้องปรารถนาทั้งสติที่เปรียบด้วยเข็ม ทั้งปัญญาอันสัมปยุตด้วยสติ 
เปรียบด้วยด้ายร้อยห่วงเข็มอันกล้าแข็ง ฉันนั้นเหมือนกัน 


๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๙/๑๔๙/๑๓ต, สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๙๙๒/๔๘๑-๔๘๒ 


10-1996 (0397-0480)8 


466 


1/5/11,2:18/\1\/] 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๖๗ 


ก็แล ภิกษุผู้ประกอบด้วยสติปัญญานั้น ไม่พึงแสวงหาลมอัสสาสะปัสสาสะนั้น 
ในที่อื่นจากที่ลมกระทบตามปกติ เหมือนชาวนาไถนาแล้วปล่อยโคพลิพัททำให้บ่าย 
หน้าไปส่ที่หากินแล้ว พึงนั้งพักอยู่ในร่ม ครั้นแล้วโคพลิพัทเหล่านั้นของเขาก็เข้าดงไป 
โดยเร็ว ชาวนาผู้ฉลาดใคร่จะจับมันมาเทียมแอก จะไม่ติดตามรอยเท้าโคเหล่านั้น 
เที่ยวดั้นดง โดยที่แท้เขาจะถือเชือกและปฏักตรงไปยังท่าที่โคเหล่านั้นลงไปทีเดียว 
นั่งหรือนอนอยู่ ต่อนั้นเขาเห็นฝูงโคเหล่านั้น ที่มันเที่ยวตอนกลางวันแล้วลงสู่ท , านั้า 
แช่และดื่มนั้าแล้วขึ้นมายืนอยู่ จึงผูกด้วยเชือกแทงด้วยปฏัก จูงมาเทียมแอกทำงานอีก 
ฉันใด ภิกษุนั้นก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่พึงแสวงหาลมอัสสาสะปัสสาสะนั้นในที่อื่น 
จากที่ที่ลมกระทบตามปกติ แต่พึงถือเชือกคือสติและปฏักคือปัญญา ดั้งจิตไว้ ณ 
ที่ที่ลมกระทบตามปกติ ยังมนสิการให้เป็นไป ด้วยว่า เมื่อเธอมนสิการไปอย่างนี้ 
ลมเหล่านั้นปรากฏไม่นานเลย ดุจโคทั้งหลายปรากฏที่ท่าลงนั้าฉะนั้น เธอพึงผูกไว้ 
ด้วยเชือกคือสติ เทียมไว้ที่ตรงนั้นแหละ แทงด้วยปฏักคือปัญญา ประกอบด้วย 
กัมมัฏฐานไว้บ่อย ๆ 


นิมิตปรากฏต่าง ๆ กัน 

[๒๓๑] เมื่อเธอหมั่นประกอบอยู่อย่างนั้น ไม่ข้านิมิตย่อมปรากฏ อาจารย์ 
บางพวกกล่าวว่า ก็แล อาจารย์ทั้งปวงหามีนิมิตนี้นั้นเสมือนเป็นอันเดียวกันไม , สำหรับ 
บางท่านปรากฏเหมือนปุยนุ่นก็มี เหมือนปุยฝืายก็มี เหมือนสายลมก็มี ที่ยัง 
สุขสัมผัสให้เกิด 

แต่วินิจฉัยในอรรถกถาทั้งหลายมีดังนี้ ก็นิมิตนี้สำหรับบางท่านปรากฏเหมือน 
ดวงดาว เหมือนเม็ดมณี และเหมือนเม็ดไข่มุกดาก็มี บางท่านปรากฏเป็นสิ่งมีสัมผัส 
หยาบเหมือนเม็ดฝืาย และเหมือนเสี้ยนไม้แก , นก็มี บางท่านเหมือนสายสังวาลยาว 
เหมือนพวงดอกไม้ และเหมือนเปลวควันก็มี บางท่านเหมือนใยแมงมุมที่ขึงแล้ว 
เหมือนกลีบเมฆ เหมือนดอกประทุม เหมือนล้อรถ เหมือนวงพระจันทร์ และเหมือน 
วงพระอาทิตย์ก็มี ก็แล กัมมัฏฐานนี้นั้นก็อย่างเดียวกันนั้นแล ย่อมปรากฏต่าง ๆ กัน 
เพราะภาวะที่พระโยคาวจรมีสัญญาต่าง ๆ กัน เปรียบเหมือนเมื่อภิกษุมากรูปนั่ง 
สาธยายพระสูตรกันอยู่ เมื่อรูปหนึ่งถามขึ้นว่า สูตรนี้ปรากฏแก่ท่านทั้งหลายเป็นเช่นไร 


10-1996 (0397-0480)8 


467 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 


















๔๖๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ภิกษุรูปหนึ่งก็บอกว่า ปรากฏแก่ข้าพเจ้าเป็นเหมือนแม่นํ้าใหญ่ที่ไหลออกจากภูเขา 
อีกรูปหนึ่งบอกว่า สำหรับข้าพเจ้าเหมือนแนวปาอันหนึ่ง รูปหนึ่งบอกว่า สำหรับ 
ข้าพเจ้าเหมือนต้นไม้ที่เต็มไปด้วยพวงผล สมบูรณ์ไปด้วยกิ่งก้านมีร่มเงาเยือกเย็น 
จริงอยู่ พระสูตรนั้นก็สูตรเดียวนั่นแหละ ปรากฏแก่เธอทั้งหลายต่าง ๆ ก้นเพราะ 
ภาวะที่เธอทั้งหลายมีสัญญาต่างก้นฉะนั้น เพราะกัมมัฏฐานนี้เกิดจากสัญญา มีสัญญา 
เป็นเหตุ มีสัญญาเป็นแดนเกิด เพราะฉะนั้น พึงทราบว่า ย่อมปรากฏได้ต่าง ๆ ก้น 
เพราะสัญญาต่างก้น 

ก็ในกัมมัฏฐานนี้ จิตที่มีลมหายใจออกเป็นอารมณ์ก็เป็นดวงหนึ่ง จิตที่มี 
ลมหายใจเข้าเป็นอารมณ์ก็เป็นดวงหนึ่ง จิตที่มีนิมิตเป็นอารมณ์ก็เป็นดวงหนึ่งแท้ 
ก็ผูใดไม่มีธรรม ๓ ประการนี้ กัมมัฏฐานของผู้นั้นย่อมไม่ถึงอัปปนา ไม่ถึงอุปจาระ 
เลยทีเดียว แต่ผู้ใดมีธ'รรม ๓ ประการนี้ กัมมัฏฐานของผู้นั้นนั้นแหละย่อมถึง 
อุปจาระและอัปปนา สมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า 

นิมิต ๑ ลมหายใจออก ๑ ลมหายใจเข้า ๑ มิใช่เป็น 
อารมณ์แห่งจิตดวงเดียว เมื่อภิกษุไม่รู้ธรรม ๓ ประการ 
ภาวนาย่อมเกิดไม่ได้ นิมิต ๑ ลมหายใจออก ๑ ลมหายใจ 
เข้า ๑ ไม่ใช่เป็นอารมณ์แห่งจิตดวงเดียว เมื่อภิกษุร้ธรรม 
๓ ประการนี้ ภาวนาย่อมเกิดได้ 

[๒๓๒] อันดับแรก พระทีฆภาณกาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้อย่างนี้ว่า ก็เมื่อ 
นิมิตปรากฏอย่างนี้แล้ว ภิกษุนั้นพึงไปหาอาจารย์แล้วเรียนว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญ 
ชื่อว่าอารมณ์เห็นปานนี้ปรากฏแก่กระผม แต่อาจารย์[ม่ควรบอกว่า นั้นคือนิมิต 
หรือไม , ใช่นิมิต พึงบอกว่า เป็นอย่างนั้นแหละอาวุโส แล้วกล่าวว่า เธอจงมนสิการ 
อย่างนั้นบ่อย ๆ เถิด เพราะเมื่ออาจารย์บอกว่า นั้นเป็นนิมิต เธอจะหยุดพักเสีย 
เมื่อบอกว่า นั้นไม , ใช่นิมิต เธอจะหมดหวังเศร้าใจ เพราะฉะนั้นอาจารย์จึงไม่ควรบอก 
ทั้ง ๒ อย่าง แต่คงแนะนำให้การใส่ใจเท่านั้น 


10-1996 (0397-0480)8 


468 


1/5/11,2:18 &ฬ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๖๙ 


ส่วนพระมัชฌิมภาณกาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า พระโยคาวจรนั้นเป็นผู้ที่อาจารย์ 
ควรบอกว่า นี่นิมิตละอาวุโส เธอจงมนสิการกัมมัฏฐานบ่อย ๆ เข้าเถิด พ่อคนดี 

ลำดับนั้น พระโยคาวจรนั้นพึงตั้งจิตไว้ที่นิมิตนั้นแหละโดยประการดังกล่าวแล้ว 
จำเดิมแต่นี้ 1 โบ่ ภาวนาของเธอนี้ย่อมปรากฏด้วยอำนาจฐปนา สมดังคำที่พระ 
โบราณาจารย์กล่าวว่า เ- 

พระโยคาวจรผู้ทรงปัญญา ตั้งจิตไวในนิมิตยังอาการ 
ต่าง ๆ ในลมหายใจออกลมหายใจเข้าให้แจ่มแจ้ง จึงจะ 
ซื่อว่าผูกจิตของตนไว้ได้ ๑ 

จำเดิมแต่นิมิตปรากฏแล้วอย่างนี้ เป็นอันชื่อว่าเธอข่มนิวรณ์ทั้งหลายได้แน่แท้ 
กิเลสทั้งหลายย่อมสงบนิ่ง สดิก็ปรากฏเด่นชัด จิตย่อมตั้งมั่นด้วยอุปจารสมาธิ 
เป็นแท้ 

ลำดับนั้น เธอไม่พึงใส่ใจนิมิตโดยสี อย่าพิจารณาโดยลักษณะ แต่จำต้อง 
เว้นอสัปปายะ ๗ อย่าง มีอาวาสเป็นต้น แล้วเสพสัปปายะ ๗ อย่าง มีอาวาส 
เป็นต้นเหล่านั้นแหละ รักษาไว่ให้ดี ดังพระขัตดิยมเหสีรักษาพระครรภ์ที่เกิดแต่พระเจ้า 
จักรพรรดิ และดังชาวนารักษาท้องข้าวสาลีและข้าวเหนียว ฉะนั้น ครั้นเธอรักษา 
นิมิตนั้นไว้อย่างนี้แล้ว พึงทำให้ถึงความเจริญงอกงามโดยวิธีมนสิการบ่อย ๆ แล้ว 
บำเพ็ญอัปปนาโกศล ๑๐ ประการให้พร้อมมูล ประกอบความเพียรให้สมํ่าเสมอ 
เมื่อเธอพยายามอยู่อย่างนี้ จตุตถฌานหรือปัญจมฌานจะเกิดขึ้นในนิมิตนั้นโดยลำดับ 
ดังกล่าวแล้วในปฐวีกสิณนั้นแล 


วิธีกำหนดนามรูป 

[๒๓๓] ก็ภิกษุทำฌาน ๔ และฌาน ๕ ให้บังเกิดแล้วอย่างนี้ ประสงค์จะเจริญ 
กัมมัฏฐานด้วยสามารถแห่งสัลลักขณา (คือวิปัสสนา) และวิว้ฏฏนา (คือมรรค) และ 
บรรลุความบริสุทธ (คือผล) ในอานาปานสติภาวนานี้ ย่อมทำฌานนั้นแลให้ถึงภาวะ 


๑ วิ.อ. (บาลี) ๑/ - /๔๖๖๖, ชุ.ป.อ. (บาลี) ๒/ - /๑๑๔ 


10-1996 (0397-0480)8 


469 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















๔๗๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เป็นวสีด้วยอาการ ๕ ให้คล่องแคล่วแล้ว กำหนดนามรูปเริ่มตั้งวิปัสสนาอย่างไร ? 
เพราะพระโยคาวจรนั้นออกจากสมาบัติแล้ว ย่อมเห็นได้ว่า กรัชกายและจิตเป็น 
แดนเกิดแห่งลมหายใจออกหายใจเข้า เปรียบเหมือนอย่างว่าอาศัยหลอดแห่งสูบ 
ของนายช่างทองที่กำลังพ่นอยู่ และความพยายามอันเหมาะสมแก่หลอดสูบนั้นของ 
บุรุษ ลมจึงสัญจรไปได้ ฉันใด ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ต้องอาศัยกายและจิตจึงสัญจรไปได้ ลำดับนั้น พระโยคาวจรย่อมกำหนดลมหายใจ 
ออกเข้าและกายว่าเป็นรูป และกำหนดจิตและธรรมอันสัมปยุตกับจิตนั้นว่าเป็นนาม 
นี้เป็นความสังเขปในการกำหนดนามรูปซึ่งจักมีแจ้งข้างหน้า 

ครั้นกำหนดนามรูปอย่างนี้แล้ว จึงแสวงหาปัจจัยของนามรูปนั้น และเมื่อ 
แสวงหาก็เห็นนามรูปนั้น ปรารภความเป็นไปแห่งนามรูป ข้ามความสงสัยในกาล 
ทั้ง ๓ เสียได้ เป็นผู้ข้ามความสงสัยได้แล้วยกขึ้นสู่ไตรลักษณ์ โดยพิจารณาเป็น 
กลาปะ ละวิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ประการ มีโอภาสเป็นต้น อันเกิดขึ้นในส่วนเบื้องต้น 
แห่งอุทยัพยานุปัสสนาญาณ กำหนดปฏิปทาญาณอันพ้นจากอุปกิเลสแล้วว่าเป็น 
มรรค ละนามรูปที่เกิดขึ้น บรรลุการตามเห็นความดับแห่งนามรูป แล้วเบื่อหน่าย 
คลายความกำหนัด หลุดพันในสังขารทั้งปวง ที่ปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัว 
เพราะเห็นแต่นามรูปที่ดับไปหาระหว่างคั่นมิได้ บรรลุอริยมรรค ๔ ตามลำดับ ดำรง 
อยู่ในอรหัตผลถึงที่สุดแห่งปัจจเวกขณญาณ ๑๙ ประการ เป็นพระทักขิไณยผู้เลิศ 
ของโลกพร้อมทั้งเทวโลก 

ก็ด้วยอันดับคำเพียงเท่านี้ เป็นอันจบการเจริญอานาปานสติสมาธิแห่งพระ 
โยคาวจรนั้น นับตั้งต้นแต่การนับจนมีวิปัสสนาเป็นที่สุด ฉะนี้แล นี้เป็นการพรรณนา 
จตุกกะที่ ๑ โดยอาการทั้งปวง 

[๒๓๔] ส่วนในฝ่ายจตุกกะทั้ง ๓ เพราะเหตุที่ชื่อว่านัยแห่งการเจริญกัมมัฏฐาน 
อีกแผนกหนึ่งไม่มี ฉะนั้นพึงทราบความแห่งจตุกกะทั้ง ๓ เหล่านั้นนั้นแหละ ตามนัย 
แห่งการพรรณนาตามลำดับบทนั้นแล 


10-1996 (0397-0480)8 


470 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๗๑ 


อธิบายจตุกกะที่ ๒ 

บทว่า ปีติ ปฏิสํเวที แปลว่า ภิกษุสำเหนียกว่าเราจักทำปีติให้เป็นอันตน 
รู้แจ้งแล้ว คือทำให้ปรากฏแล้ว หายใจออกหายใจเข้า ในข้อนั้นมีอธิบายดังนี้ว่า ปีติ 
ย่อมเป็นธรรมชาติ อันพระโยคาวจรรู้แจ้งแล้ว โดยอาการ ๒ อย่าง คือ โดย 
อารมณ์ ๑ โดยการไม่หลงลืม ๑ ถามว่า ปีติเป็นธรรมชาติอันภิกษุรู้แจ้งแล้วโดย 
อารมณ์อย่างไร ? แก้ว่า ภิกษุเข้าฌาน ๒ ที่มี'ปีติ ปีติย่อมเป็นธรรมชาติอันภิกษุนั้นรู้ 
แจ้งแล้วโดยอารมณ์ ด้วยการได้เฉพาะซึ่งฌาน ในขณะแห่งสมาบัติ เพราะอารมณ์ 
ท่านรู้แจ้งแล้ว โดยไม่หลงลืมเป็นอย่างไร ? คือ ครั้นเธอเข้าฌาน ๒ ที่มี , ปีติ 
ออกแล้ว พิจารณาเห็นปีติที่สัมปยุตด้วยฌานโดยความสิ้นไปเสื่อมไป ปีติก็เป็นอัน 
ชื่อว่าเธอรู้แจ้งแล้วโดยไม่หลงลืม เพราะรู้ลักษณะในขณะที่เห็นด้วยวิปัสสนาปัญญา 
สมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไวิในปฏิสัมภิทาว่า เมื่อภิกษุรู้ชัดซึ่งภาวะแห่งจิตมีอารมณ์ 
เป็นหนึ่ง ไม่พิงซ่านด้วยอำนาจแห่งความหายใจออกยาว สติย่อมตั้งมั่น ปีตินั้นเป็น 
อันเธอรู้แจ้งแล้วด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น เมื่อภิกษุรู้แจ้งอยู่ซึ่งภาวะที่จิตมีอารมณ์ 
เป็นหนึ่งไม่พิงซ่าน ด้วยอำนาจความหายใจออกยาว ฯลฯ ด้วยอำนาจความหายใจ 
เข้าสั้น ฯลฯ ด้วยอำนาจหายใจออกสั้น ด้วยสามารถรู้แจ้งกายทั้งสิ้นหายใจออก 
หายใจเข้า ฯลฯ ด้วยอำนาจทำกายสังขารให้สงบหายใจออกเข้า สติย่อมตั้งมั่น 
ปีติเป็นธรรมชาติที่เธอรู้!ด้ชัด ด้วยสตินั้น ด้วยปัญญานั้น เมื่อภิกษุรำพึงถึงอยู่... 
เห็นอยู่... ปัจจเวกขณ์อยู่... อธิษฐานจิตอยู่... น้อมใจเชื่อด้วยศรัทธาอยู่... ประคอง 
ความเพียรอยู่... ยังสติให้ตั้งมั่นอยู่... เริ่มตั้งจิตมั่น... รู้ชัดอยู่ด้วยปัญญา... รู้ยิ่งอยู่ซึ่ง 
สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง... ละสิ่งที่ควรละ... ทำให้เกิดสิ่งที่ควรทำให้เกิด... ทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำ 
ให้แจ้ง ปีตินั้นก็เป็นสิ่งที่เธอรู้แจ้ง ด้วยประการฉะนี้ ๑ 

แม้บทที่เหลือบัณฑิตพึงทราบโดยความตามนัยนั้นนั้นแล แต่ 1 ในที่นี้มีความ 
แปลกกันดังนี้ คือ พึงทราบภาวะที่ภิกษุรู้แจ้งซึ่งสุขด้วยอำนาจแห่งฌาน ๓ พึงทราบ 
ภาวะที่ภิกษุรู้แจ้งซึ่งจิตสังขารด้วยอำนาจแห่งฌานทั้ง ๔ บทว่า “จิตุ ตสงฺขาโร” ได้แก่ 


๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๗๒/๒๗๐ 


10-1996 (0397-0480)8 


471 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















๔๗๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ขันธ์ ๒ มีเวทนาขันธ์ เป็นต้น ก็ในบรรดาบททั้ง ๒ นี้ บทว่า “สุขปฏิสํเวที” ท่าน 
กล่าวไว่ในปฏิสัมภิทาเพื่อแสดงภูมิแห่งวิปัสสนาว่า ๑ สุขในบทว่า สุข 0 นี้มี ๒ อย่าง 
คือสุขทางกาย ๑ สุขทางจิต ๑ บทว่า “ปสฺสมฺภย 0 จิตฺตสงขา ริ” ความว่า ระงับ 
คือดับจิตสังขารที่หยาบ ๆ แต่เมื่อว่าโดยพิสดาร ความดับจิตสังขารนั้น พึงทราบ 
โดยนัยที่กล่าวแล้วในกายสังขารนั้นแล อนึ่ง ในบทเหล่านั้น บทว่า “ปีติ” ท่าน 
กล่าวถึงเวทนาโดยยกเวทนาขึ้นเป็นประธาน ในบทว่า “สุข” ท่านกล่าวเวทนา 
โดยสรุปนั้นเอง ในบทว่า “จิตฺตสงฺขาร” ทั้ง ๒ บท พึงทราบว่าท่านกล่าวเวทนา ที่ 
สัมปยุตด้วยสัญญา เพราะพระบาลีว่า ๒ สัญญาและเวทนาเป็นเจตสิก ธรรมเหล่านั้น 
นับเนื่องกับจิต จัดเป็นจิตสังขาร ดังนี้แล 

บัณฑิตพึงทราบว่า จตุกกะนี้ท'รงตรัส'โดยนัยแห่งเวทนานุปัสส , นา ด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายจตุกกะที่ ๓ 

[๒๓๕] แมิในจตุกกะที่ ๓ พึงทราบภาวะที่ภิกษุกำหนดรูจิต ด้วยอำนาจฌาน 
๔ บทว่า “อภิปฺปโมทยํ จิตฺ ต 0 ” ความว่า ภิกษุสำเหนียกว่า เราจักยังจิตให้บันเทิง ให้ 
ปลื้ม ให้ร่าเริง ให้เบิกบาน หายใจออก หายใจเข้า 

ในบทเหล่านั้น การบันเทิงยิ่งย่อมมีด้วยอาการ ๒ อย่าง คือด้วยอำนาจ 
สมาธิ ๑ ด้วยวิปัสสนา ๑ ถามว่า บันเทิงด้วยสมาธิอย่างไร ? แก้ว่า ภิกษุเข้า 
ฌาน ๒ มีปีติ เธอยังจิตให้บันเทิงให้ปลื้มด้วยปีติอันสัมปยุตด้วยธรรมในขณะ 
เข้าฌาน บันเทิงด้วยวิปัสสนาอย่างไร ? คือภิกษุครั้นเข้าฌาน ๒ อันมีปีติ ออก 
แล้วพิจารณาปีติอันสัมปยุตด้วยฌานโดยความสิ้นไปเสื่อมไป เธอทำปีติอันสัมปยุต 
ด้วยฌานให้เป็นอารมณ์ ยังจิตให้บันเทิงให้ปลื้มอยู่ในขณะแห่งวิปัสสนาอย่างนี้ 

ผู้ปฏิบัติอย่างนี้ท่านเรียกว่า สำเหนียกว่าเราจักยังจิตให้บันเทิงยิ่ง หายใจออก 
หายใจเข้า 


๑ 'ยุ.ป. (ไทย) ต®/๑๗๓/๒๗๑-๒๗๒ 
๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖ต/๕๐๓, ชุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๗๔/๒๗๓ 


10-1996 (0397-0480)8 


472 


1/5/11,2:18 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๗๓ 


บทว่า “สมาหิต 0 จิตฺ ต 0 ” ความว่า ดำรงจิตให้เสมอ คือตั้งจิตให้เสมอในอารมณ์ 
ด้วยอำนาจปฐมฌานเป็นต้น ก็หรือว่า เมื่อเข้าฌานเหล่านั้นออกแล้ว พิจารณาจิต 
อันสัมปยุตด้วยฌาน โดยความสิ้นไปและความเสื่อมไปอยู่ “ขณิกจิตเตกัคคตา” 
ภาวะที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ตั้งอยู่ชั่วขณะ ย่อมเกิดขึ้นเพราะรู้แจ้งลักษณะไตรลักษณ์ 
ในขณะวิปัสสนา ภิกษุดำรงจิตเสมอ คือตั้งจิตให้เสมอในอารมณ์แม้ด้วยอำนาจขณิกจิต- 
เตกัคคตาอันเกิดขึ้นอย่างนั้น ท่านเรียกว่าสำเหนียกอยู่ว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออก 
หายใจเข้า 

บทว่า “วิ โมทย 0 จิตฺ ต 0 ” ความว่าภิกษุปลดเปลื้องจิตจากนิวรณ์ทั้งหลายด้วย 
ปฐมฌาน ปลดเปลื้องจิตจากวิตกวิจารด้วยทุติยฌาน ปลดเปลื้องจิตจากปีติด้วย 
ตติยฌาน ปลดเปลื้องจิตจากสุขทุกข์ด้วยจตุตกฌาน ก็หรือว่า ภิกษุเข้าฌาน 
เหล่านั้นออกแล้วพิจารณาจิตที่สัมปยุตด้วยฌานโดยความสิ้นไปและเสื่อมไปในขณะ 
แห่งวิปัสสนา เธอปลดเปลื้องจิตจากนิจจสัญญาด้วยอนิจจานุปัสสนา ปลดเปลื้อง 
จิตจากสุขสัญญาด้วยทุกขานุปัสสนา จากอัตตสัญญาด้วยอนัตตานุปัสสนา จาก 
นันทิด้วยนิพพิทานุปัสสนา จากราคะด้วยวิราคานุปัสสนา จากสมุทัยด้วยนิโรธานุ- 
ปัสสนา จากอาทานด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา หายใจออก หายใจเข้า เพราะเหตุนั้น 
จึงเรียกว่า สำเหนียกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจออกหายใจเข้า 

พึงทราบว่า จตุกกะนี้ทรงตรัสโดยเป็นจิตตานุปัสสนา ด้วยประการฉะนี้ 

อธิบายจตุกกะที่ ๔ 

อธิบาย อนิจฺจานุปสฺสี 

[๒๓๖] ส่วน'ใน'จตุกกะที่ ๔ ในบทว่า “อนิจฺ จา นุปสฺสี” นี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ 
อันดับแรกพึงทราบอนิจจะ, พึงทราบอนิจจตา, พึงทราบอนิจจานุปัสสนา, พึงทราบ 
อนิจจานุปัสสี ในบทเหล่านั้น บทว่า อนิจฺ จ 0 ได้แก่ขันธ์ ๕ เพราะเหตุไร ? เพราะ 
ขันธ์ ๕ เหล่านั้น มีความเกิดขึ้น ดับไป และกลายเป็นอย่างอื่นเป็นสภาวะ 
บทว่า “อนิจฺจตา” ได้แก่ภาวะที่ขันธ์ ๕ เหล่านั้นนั้นแหละ มีความเกิดขึ้นแล้วดับไป 
และกลายเป็นอย่างอื่น หรือมีแล้วกลับไม่มี อธิบายว่า ขันธ์ ๕ เหล่านั้นบังเกิด 


10-1996 (0397-0480)8 


473 


1/5/11,2:19/ปVI 


















๔๗๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แล้วไม่ตั้งอยู่โดยอาการนั้นนั่นแหละ แล้วแตกไปโดยความดับไปชั่วขณะ บทว่า 
“อนิจจานุปสฺสนา ,, ได้แก่ ตามเห็นว่าไม่เที่ยงในขันธ์ ๕ มีรูป เป็นต้น ด้วยสามารถ 
แห่งสภาวะไม่เที่ยงนั้น บทว่า “อนิจจานุปสฺ สี” ได้แก่ผู้ประกอบด้วยอนุปัสสนานั้น 
เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้เป็นอย่างนั้นหายใจออกหายใจเข้า พึงทราบว่า ชื่อว่าย่อม 
สำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ตามเห็นในรูปนามนี้ว่าไม่เที่ยงหายใจออกหายใจเข้า 

พึงทราบจตุกกะที่ ๔ นี้ด้วยสามารถแห่งจิตตานุปัสสนา 

อธิบาย วิราคานุปสฺสี นิโรธานุปสฺสี 

ก็ วิราคะ ในบทว่า วิ ราคานุปสฺ สี นี้มี ๒ อย่างคือ ขยวิราคะ ๑ อัจจันต¬ 
ริราคะ ๑ ในวิราคะ ๒ อย่างนั้น คำว่า ขยวิราคะ ได้แก่ความดับไปทุกขณะแห่ง 
สังขารทั้งหลาย คำว่า อัจจันตริราคะ ได้แก่พระนิพพาน คำว่า วิ ราคานุปัสสนา 
ได้แก่ วิปัสสนาและมรรค อันเป็นไปด้วยอำนาจวิปัสสนา ๒ นั้น ภิกษุผู้ประกอบด้วย 
อนุปัสสนา ๒ อย่างนั้น หายใจออกหายใจเข้า พึงทราบว่า สำเหนียกว่าเราจักตาม 
เห็นวิราคะหายใจออกหายใจเข้า แม่ในบทว่า นิโรธานุปัสสี ก็นัยนี้เหมือนกัน 

อธิบาย ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺสี 

คำว่า ปฏินิสฺสคฺคา แม่ในบทว่า ปฏินิสฺสคฺคานุปสฺ สี นี้มี ๒ อย่างคือ 
ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺค ๑ ปกฺขนฺทนป ฏินิสฺ สคฺค ๑ อนุปัสสนาคือปฏินิสสัคคะ ชื่อว่า 
ปฏินิสสัคคานุปัสสนา คำนี้เป็นชื่อของวิปัสสนาและมรรค 

จริงอยู่ วิปัสสนา ท่านเรียกว่า ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺค เพราะสลัดเสียซึ่งกิเลส 
ทั้งหลาย พร้อมด้วยขันธาภิสังขาร ด้วยอำนาจตทังคปหาน และท่านเรียกว่า 
ปกฺขนฺทนป ฏินิสฺ สคฺค เพราะแล่นไปในพระนิพพานอันผิดตรงกันข้ามกับกิเลสนั้น 
โดยภาวะเป็นที่น้อมไปในพระนิพพานนั้น โดยเห็นโทษในสังขตธรรม 


10-1996 (0397-0480)8 


474 


1/5/11,2:19/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


(3* (ะา) 


ส่วนมรรคท่านเรียกว่า ปริจฺจาคปฏินิสฺสคฺค เพราะสละซึ่งกิเลสทั้งหลาย 
พร้อมด้วยขันธาภิสังขารด้วยอำนาจสมุจเฉทปหาน และท่านเรียกว่า ปกขนุทน- 
ปฏินิสฺสคฺค เพราะแล่นไปในพระนิพพานโดยทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์ ดังนี้ 
ก็วิปัสสนาญาณและมรรคญาณทั้ง ๒ ท่านเรียกว่า อนุปัสสนา เพราะตามเห็นญาณ 
ก่อน ๆ ภิกษุผู้ประกอบด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนาทั้ง ๒ อย่างนั้น หายใจออกและ 
หายใจเข้าอยู่ พึงทราบว่า ชื่อว่าสำเหนียกว่าเราจักเป็นผู้ตามเห็นการสละคือหายใจ 
ออกหายใจเข้า 

จตุกกะที่ ๔ นี้ ตรัสโดยวิปัสสนาล้วน ส่วน ๓ 
จดุกกะข้างต้น ตรัสโดยเป็นสมถะและวิปัสสนา 

บัณฑิตพึงทราบการเจริญอานาปานสติ มีวัตถุ ๑๖ 
โดยจดุกกะ อย่างละ ๔ หมวด ด้วยประการฉะนี้ และ 
อานาปานสตินี้ โดยว่าตามวัตถุ ๑๖ อย่าง ย่อมมีผลมาก 
มีอานิสงส์มาก ด้วยประการฉะนี้ 

อานิสงส์อานาปานสติ 

[๒๓๗] ในอานิสงส์แห่งอานาปานสตินั้น พึงทราบอานาปานสตินั้นว่ามี 
อานิสงส์มากแม้ด้วยสามารถเป็นภาวะสงบเป็นต้น โดยพระพุทธพจน์ว่า ภิกษุ 
ทั้งหลาย แม้อานาปานสติสมาธินี้แล อันบุคคลเจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ย่อมเป็น 
ธรรมสงบและประณีต ดังนี้เป็นต้นบ้าง โดยความเป็นธรรมสามารถในอันตัดขาด 
ซึ่งวิตกบ้าง จริงอยู่ อานาปานสติสมาธินี้เพราะเป็นธรรมสงบประณีตเยือกเย็นและ 
อยู่เป็นสุข จึงตัดความวิ่งพล่านไปข้างโน้นข้างนี้แห่งจิต ด้วยอำนาจวิตกทั้งหลายอัน 
เป็นตัวทำอันตรายแก่สมาธิเสียได้ แล้วทำจิตให้มุ่งหน้าต่ออารมณ์คือลมหายใจออก 
และลมหายใจเข้าเท่านั้น เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า อานาปานสติ 
ภิกษุพึงบำเพ็ญเพื่อตัดเสียซึ่งวิตก ดังนี้ 


10-1996 (0397-0480)8 


475 


1/5/11,2:19/ปVI 


















๔๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อนึ่ง ภาวะที่อานาปานสตินั้นมีอานิสงส์มาก บัณฑิตพึงทราบแม่โดยความ 
เป็นมูลแห่งการทำวิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์ สมจริงดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาค 
ตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย อานาปานสติอันภิกษุอบรมแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมยัง 
สติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน ๔ อันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยัง 
โพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ อันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมยัง 
วิชชาและวิมุติให้บริบูรณ์ ดังนี้ ๑ 

อีกอย่างหนึ่ง ภาวะที่อานาปานสตินั้นมีอานิสงส์มาก พึงทราบแมีโดยการ 
กระทำความรู้ ลมหายใจออกลมหายใจเข้าครั้งสุดท้ายให้ปรากฏชัด สมจริงดังพระ 
ผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ราหุล เมื่ออานาปานสติอันภิกษุทำให้เจริญแล้วอย่างนี้ ทำให้ 
มากแล้วอย่างนี้แล แม้ลมหายใจออกและลมหายใจเข้าอันเป็นครั้งสุดท้าย อันภิกษุ 
ทราบก่อนแล้วจึงดับไป ยังไม , ทราบชัดหาดับไปไม่ ดังนี้ ๒ 

[๒๓๘] ในลมเหล่านั้นเมื่อว่าโดยการดับ ลมหายใจออกเข้าที่เป็นครั้งสุดท้าย 
มีอยู่ ๓ คือ ที่มีในที่สุดด้วยอำนาจภพ ๑ ที่มีในที่สุดด้วยอำนาจฌาน ๑ ที่มี , ใน 
ที่สุดด้วยอำนาจจุติ ๑ ก็ในบรรดาภพทั้งหลาย ลมหายใจออกลมหายใจเข้าย่อม 
เป็นไปในกามภพ หาเป็นไปในรูปภพและอรูปภพไม่ เพราะฉะนั้น ลมเหล่านั้นจึง 
ชื่อว่ามีในครั้งสุดท้ายแห่งภพ ในบรรดาฌาน ลมหายใจออกลมหายใจเข้าย่อมเป็น 
ไปในฌาน ๓ ข้างต้น หาเป็นไปในฌานที่ ๔ ไม่ เพราะฉะนั้น ลมเหล่านั้นจึงชื่อว่า 
มีในครั้งสุดท้ายด้วยอำนาจฌาน ส่วนลมหายใจออกลมหายใจเข้าเหล่าใดเกิดขึ้น 
พร้อมกับจิตขณะที่ ๑๖ ข้างหน้าแต่จุติจิตแล้วดับพร้อมกับจุติจิต ลมเหล่านี้ชื่อว่า 
มีในครั้งสุดท้ายโดยจุติจิต ลมซึ่งมีในครั้งสุดท้ายโดยจุติจิตนี้ พระผู้มีพระภาคทรง 
พระประสงค์เอาว่า เป็นครั้งสุดท้ายในพระสูตรนี้ 

เล่ากันมาว่า เพราะภาวะที่ภิกษุผู้หมั่นประกอบกัมมัฏฐานนี้ กำหนดอารมณ์ 
แห่งลมหายใจออกเข้าด้วยดี แม้ความเกิดขึ้นแห่งลมเหล่านั้นก็ปรากฏแก , เธอผู้รำพึง 


๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๗/๑๘๖ 


๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๒๑/๑๓๓ 


10-1996 (0397-0480)8 


476 


1/5/11,2:19/ปVI 



















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๗๗ 


ถึงความเกิดขึ้น ในอุปปาทขณะแห่งจิตดวงที่ ๑๖ เบื้องหน้าแต่จุติจิต เมื่อเธอ 
รำพึงถึงฐิติขณะแห่งจิต แม่ฐิติขณะแห่งลมเหล่านั้นก็ปรากฏ เมื่อรำพึงถึงความดับ 
แม้ภังคขณะแห่งลมเหล่านั้นก็ย่อมปรากฏ 

จริงอยู่ เมื่อภิกษุเจริญกัมมัฏฐานอย่างใดอย่าหนึ่งจากกัมมัฏฐานนี้แล้วไม่บรรลุ 
พระอรหัต ย่อมกำหนดระยะกาลแห่งอายุได้บ้างไม่ไต้บ้าง แต่เมื่อเจริญอานาปานสติ 
มีวัตถุ ๑๖ นี้แล้วได้บรรลุพระอรหัต ย่อมกำหนดระยะกาลได้แท้ 

ภิกษุผู้เจริญอานาปานสติได้บรรลุพระอรหัตนั้นรู้ว่าบัดนี้อายุสังขารของเรา 
จักเป็นไปได้เพียงเท่านี้ไม่เลยกว่านี้ไป ดังนี้แล้วทำกิจทั้งปวงมีการชำระร่างกายและ 
การนุ่งห่มเป็นต้น ตามธรรมดานั้นแหละแล้วหลับตา ดังพระติสสเถระวัดโกฏิบรรพต 
วิหาร ดังพระมหาติสสเถระวัดมหากรัญชนิยวิหาร ดังพระบิณฑปาติกติสสเถระใน 
เท'วปุต'รัฐ และดังพระเถระสองพี่บ้องวัดจิตตลบรรพตวิหาร ฉะนั้น คำแสดงเรื่อง ๆ 
หนึ่งในบรรดาเรื่องแห่งพระเถระเหล่านั้น ดังนี้ 

เล่ากันมาว่า บรรดาพระเถระ ๒ พี่น้อง พระเถระรูปหนึ่งลงปาติโมกข็ในวัน 
เพ็ญอุโบสถ แวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์ ไปยังที่อยู่ของตน ยืน ณ ที่จงกรม และดู 
แสงจันทร์ ใคร่ครวญดูอายุสังขารของตน กล่าวกะหมู่ภิกษุสงฆ์ว่า ท่านทั้งหลาย 
เคยเห็นภิกษุผู้ปรินิพพานด้วยอาการอย่างไร ? ในภิกษุเหล่านั้น บางพวกกล่าวว่า 
พวกเราเคยเห็นนั้งที่อาสนะนั้นเองปรินิพพาน บางพวกกล่าวว่า พวกเราเคยเห็นนั้ง 
คู้บัลลังก 6 ในอากาศ พระเถระจึงกล่าวว่า บัดนี้เราจักแสดงภิกษุผู้กำลังจงกรมนั้นแล 
ปรินิพพานแก , ท่านทั้งหลาย ลำดับนั้นก็ทำรอยขีดไวิในที่จงกรมแล้วกล่าวว่า เราเดิน 
ไปจากที่สุดที่จงกรมนี้สู่ที่จงกรมอีกข้างหนึ่งแล้วกลับมา พอถึงรอยนี้จักปรินิพพาน 
ดังนี้แล้วลงสู่ที่จงกรมไปถึงส่วนข้างหนึ่งแล้วกลับมา ย่อมปรินิพพานในขณะเท้าข้าง 
หนึ่งเหยียบรอยนั้นเอง 

เพราะเหตุนั้น บัณฑิตพึงเป็นผู้ไม่ประมาท ประกอบด้วย 
อานาปานสติอันมีอานิสงส์มากมายถึงอย่างนี้ในกาลทุกเมื่อ เทอญ 
นี้เป็นกถามุขอย่างพิสดารในอานาปานสติ 


10-1996 (0397-0480)8 


477 


1/5/11,2:19/ปVI 



















๔๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๔. อุปสมานุสสติกถา 

[๒๓๙] ส่วนพระโยคาวจรภิกษุผู้ประสงค์จะเจริญอุปสมานุสสติ ซึ่งท่านยกขึ้น 
แสดงไวิในลำดับแห่งอานาปานสติ พึงไปอยู่ในที่ลับหลีกเร้นอยู่ พึงระลึกถึงคุณพระ 
นิพพาน กล่าวคือธรรมที่เข้าไปสงบทุกข์ทั้งปวง โดยนัยพระบาลีอย่างนี้ว่า 

ภิกษุทั้งหลาย ธรรมทั้งหลายเป็นสังขตะก็ดี เป็น 
อสังขตะก็ดี มีประมาณเพียงใด วิราคธรรมเรากล่าวว่า 
เป็นเลิศกว่าธรรมเหล่านั้นวิราคธรรมนี้คืออะไร ? วิราคธรรม 
นี้คือ ธรรมเป็นที่สร่างเมา เป็นที่กำจัดความกระหาย เป็น 
ที่ถอนอาลัย เป็นที่ตัดวัฏฏะ เป็นที่สิ้นตัณหา เป็นที่สำรอก 
ตัณหา เป็นที่ดับตัณหา คือพระนิพพาน 

อธิบายพระบาลี 

บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า ยาวตา แปลว่า มีประมาณเท่าใด บทว่า ธมมา 
ได้แก่ สภาวธรรมทั้งหลาย บทว่า สงฺขตา วา อสง;ขตา วา ความว่า ธรรม 
ทั้งหลายอันปัจจัยทั้งหลายมารวมประชุมกันแต่งขึ้นก็ดี ไม่ได้แต่งขึ้นก็ดี บทว่า 
วิ ราโค เตสํ ธมุมานํ อคฺคมกขาย ติ ความว่า วิราคธรรมเรากล่าวว่าเลิศ คือ กล่าวว่า 
ประเสริฐสูงสุดกว่าลังขดธรรมและอลังขดธรรมเหล่านั้น บรรดาบทเหล่านั้น บทว่า 
วิ ราโค ความว่า ไม่ใช่ประสงค์เอาเพียงความไม , มีราคะเท่านั้นโดยที่แท้ก็ประสงค์เอา 
ธรรมเป็นที่สร่างเมา ฯลฯ เป็นที่ออกจากเครื่องร้อยรัด ฉะนั้น อสังขดธรรมที่ได้นาม 
ว่าธรรมเป็นที่สร่างเมาเป็นต้นจึงเรียกว่าวิราคะ 

จริงอยู่ วิราคธรรมนั้น ท่านเรียกว่าธรรมเป็นที่สร่างเมา เพราะความเมา 
ทั้งปวงมีความเมาด้วยอำนาจมานะและความเมาในความเป็นบุรุษเป็นต้น มาถึง 
วิราคธรรมนั้นแล้ว ย่อมสร่างเมาคือหายเมา และเรียกว่าธรรมเป็นที่กำจัดความ 
กระหาย เพราะความกระหายทั้งปวงมาถึงวิราคธรรมนั้นแล้วย่อมถึงความกำจัดออก 
คือตกไป อนึ่ง เรียกว่าธรรมเป็นที่ถอนความอาลัย เพราะความอาลัยในกามคุณ ๕ 
มาถึงวิราคธรรมนั้นแล้วย่อมถึงความถอนออกเด็ดขาด และเรียกว่าธรรมเป็นที่ขาด 


10-1996 (0397-0480)8 


478 


1/5/11,2:19^ 

















ปริจเฉทที่ ๘ อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 


๔๗๙ 


สูญวัฏฏะ เพราะวัฏฏะอันเป็นไปในภูมิ ๓ มาถึงวิราคธรรมนั้นแล้วย่อมขาดสูญ 
อนึ่ง เรียกว่าธรรมเป็นที่สิ้นตัณหา เป็นที่คลายราคะ เป็นที่ดับสนิท เพราะตัณหา 
มาถึงวิราคธรรมนั้นแล้วย่อมถึงความสิ้นไป คลายไป ดับไปโดยประการทั้งปวง 
อนึ่ง เรียกว่า นิพพาน เพราะวิราคธรรมนั้นออกไป คือ สลัดตัดขาดจากตัณหา 
อันได้โวหารว่าวานะ เพราะร้อยรัด, ผูกไว้ เย็บ, และเชื่อมซึ่งกำเนิด ๔ คติ ๕ 
วิญญาณฐิติ ๗ และสัตตาวาล ๙ เพื่อภาวะสืบ ๆ ไปแล อุปสมะ กล่าวคือพระ 
นิพพาน อันพระโยคาวจรพึงระลึกถึง โดยอำนาจคุณมีธรรมเป็นที่สร่างเมาเป็นต้น 
เหล่านั้นดังกล่าวมาฉะนี้ ก็หรือว่าพระโยคาวจรพึงระลึกถึงโดยอำนาจคุณคืออุปสมะ 
แม้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไวิในพระสูตรทั้งหลายมีอาทิว่า ภิกษุทั้งหลาย เราจัก 
แสดงอลังขดธรรมแก่เธอทั้งหลาย เราจักแสดงสัจจธรรม ปารธรรม สุทุททสธรรม 
อัชช'ชรธรรม ยุวธรรม นิปปัญจธรรม อมตธรรม สิวธรรม เขมธรรม อัพภูตธรรม 
อนีติกธรรม วิสุทธิธรรม ทีปธรรม ตาณธรรม เลณธรรม แก่เธอทั้งหลาย ดังนี้ 
เป็นต้นนั้นแล ๑ 


อานิสงส์อุปสมานุสสติ 

เมื่อพระโยคาวจรระลึกถึงความสงบ โดยอำนาจคุณมีภาวะที่ธรรมเป็นที่สร่าง 
เมาเป็นต้นอย่างนี้อยู่ ในสมัยนั้นจิตของเธอไม่ถูกราคะกลุ้มรุม....ไม่ถูกโทสะกลุ้มรุม.... 
ไม่ถูกโมหะกลุ้มรุมเลย ในสมัยนั้นจิตของเธอเป็นธรรมชาติดำเนินไปตรง ปรารภ 
ความสงบตรงดิ่ง เมื่อเธอข่มนิวรณ์ได้แล้วโดยนัยที่กล่าวแล้วในอนุสสติมีพุทธา- 
นุสสติเป็นต้นนั้นแหละ องค์ฌานทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกัน แต่เพราะ 
ภาวะที่คุณแห่งความสงบทั้งหลายเป็นคุณลึกซึ้ง หรือเพราะภาวะที่จิตน้อมไปใน 
การระลึกถึงคุณมีประการต่าง ๆ ฌานนี้จึงเป็นฌานไม , ถึงขั้นอัปปนา ถึงเพียง 
อุปจาระเท่านั้น ฌานนี้นั้นถึงการนับว่า อุปสมานุสสติ เพราะเกิดขึ้นด้วยอำนาจ 
ความระลึกถึงคุณแห่งความสงบ และแม้อุปสมานุสสตินี้ย่อมสำเร็จแก , พระอริยสาวก 
เท่านั้น เช่นดังอนุสสติ ๖ เมื่อเป็นเช่นนั้น แม้ปุถุชนผู้หนักในความสงบก็พึงใส่ใจถึง 
เพราะแม้ด้วยอำนาจการฟัง จิตก็เลื่อมใสในความสงบได้ 


๑ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๖๖/๔๔๘,๓๑๙/๓๓๙ 


10-1996 (0397-0480)8 


479 


1/5/11,2:19^ 



















๔๘๐ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็แหละ ภิกษุผู้หมั่นประกอบอุปสมานุสสตินี้ ย่อมหลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข 
เป็นผู้มีอินทรีย์สงบ มีใจสงบ ประกอบด้วยหิริและโอตตัปปะน่าเลื่อมใส มีอัชฌาสัย 
ประณีต เป็นผู้ควรเคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย อนึ่ง เมื่อ 
ยังไม , บรรลุคุณสูง ๆ ขึ้นไป ย่อมเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า 

เพราะเหตุฉะนั้นแล บัณฑิตผู้มีปัญญาเห็นประจักษ์ 
ไม่พึงประมาท พึงเจริญสติในความสงบอันประเสริฐ อันมี 
อานิสงส์เป็นเอนกประการโดยนัยดังพรรณนามาฉะนี้เทอญ 

กถามุขอย่างพิสดารในอุปสมานุสสติ ยุติเท่านี้ 

ปริจเฉทที่ ๘ ชื่อว่า อนุสสติกัมมัฏฐานนิเทศ 
ในอธิการแห่งสมาธิภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้ารจนาไว้ เพื่อความปราโมชแห่งสาธุชนทั้งหลาย ดังนี้ 


10-1996 (0397-0480)8 


480 


1/5/11,2:19/ปVI 



















ปริปีเฉทที่ ๙ 
พรหมาหารนิเทส 


วิ®ภาวนาพรหมวิหาร ๔ 
๑. เมตตาภาวนา 

[๒๔๐] ในพรหมวิหาร ๔ อย่าง คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขานั้น 
ในระหว่างอนุสสติกัมมัฏฐาน ที่แสดงไว้แล้ว เมื่อโยคี ๑ บุคคลผู้แรกเริ่มทำกัมมัฏฐาน 
ประสงค์จะเจริญเมตตาพรหมวิหารข้อแรกให้บังเกิดมีขึ้นในจิตสันดานของตน เบื้องต้น 
ต้องตัดปลิโพธ ๒ คือความกังวล ๑๐ ประการ ให้สิ้นห่วงเสียก่อน ครั้นแล้วจึงไปเรียน 
เอาวิธีเจริญเมตตากัมมัฏฐานในสำนักของอาจารย์ ให้เป็นที่เข้าใจพอที่จะนำไป 
ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ๓ ครั้นแล้วเมื่อจะเริ่มปฏิบัติพึงบริโภคอาหารให้อิ่มหนำสำราญ 
พอแก่ความต้องการ และบรรเทาความง่วงอันเกิดแต่การบริโภคนั้นให้สร่างหายก่อน 
ลำดับนั้นพึงไปนั้งขัดสมาธิอย่างสบาย ณ อาสนะซึ่งได้ตระเตรียมไว้ล่วงหน้าตรงที่อัน 
สงัดปราศจากเสียงรบกวนและไม่มีคนพลุกพล่านไปมา โดยเอกเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง 
เมื่อนั้งเรียบร้อยแล้วประการแรกจงพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ และอานิสงส์ 
ของขันติอย่างเด่นชัดเสียก่อน 


๑ คำว่า “โยคี” หรือ “โยคาวจร” เป็นชื่อเรียกผู้ทำความเพียรทั่วไป โดยเฉพาะใช้เรียกผู้เจริญกัมมัฏฐานทั่วไป 
คนภายนอกพุทธศาสนาทำความเพียรทรมานตน เพื่อให้บรรลุมรรคผลตามลัทธิของเขา ก็เรียกว่า โยคี 
หรือโยคาวจรเหมือนกัน 

๒ ปลิโพธ คือ ความกังวล ๑๐ นั้นได้แก่ ๑. ความกังวลในที่อยู่ ๒. ความกังวลในตระกูลอุปัฏฐาก อา. ความ 
กังวลในลาภสักการะ ๔. ความกังวลในหมู่ ๕. ความกังวลในการงาน ๖. ความกังวลในการเดินทาง 
๗. ความกังวลในหมู่ญาติ ๘. ความกังวลในการเจ็บป่วย ๙. ความกังวลในการเรียน ๑๐. ความกังวลใน 
การแสดงฤทธิ้ หรือทำของขลัง ความพิสดารอยู่ในกัมมัฏฐานคหณนิเทศ. 

๓ กิจเบื้องต้นที่จำต้องทำก่อนเจริญกัมมัฏฐานนั้น มีพิสดารในกัมมัฏฐานคหณนิเทศ 


10-1996 (0481-0588)8 


481 


1/5/11,2:19^ 




















๔๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ถาม - เพราะเหตุไร จึงต้องพิจารณาให้เห็นโทษของความโกรธ และอานิสงส์ของ 
ขันติก่อน ? 

ตอบ - เพราะการเจริญเมตตาพรหมวิหารนี้ ความประสงค์ก็เพื่อที่จะสลัดทิ้ง 
เสียซึ่งความโกรธและให้บรรลุถึงซึ่งขันติคุณ เป็นจุดหมายสำคัญ ประกอบด้วยมีกฎ 
ความจริงอยู่ว่า ใคร ๆ ก็ตาม ย่อมไม่อาจสละทิ้งซึ่งโทษที่ตนไม่ได้เห็น และไม , อาจ 
ที่จะบรรลุถึงซึ่งอานิสงส์ที่ตนมิได้เมาก่อน 

พิจารณาโทษความโกรธและอานิสงส์ขันติ 

เพราะฉะนั้น ก่อนแต่จะลงมือเจริญเมตตากัมมัฏฐาน โยคีบุคคลจึงต้องพิจารณา 
ให้เห็นโทษของความโกรธเสียก่อน ทั้งนี้โดยอาศัยนัยที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้เป็นหลัก 
อาทิเช่น 

“อาวุโส คนที่โกรธขึ้นมาแล้ว ถูกความโกรธครอบงำ 
แล้ว มีจิตอันความโกรธยึดครองไว้แล้ว ย่อมอาจล้างผลาญ 
ชีวิตของกันและกันได้ทีเดียว ๑ ” 

และต้องพิจารณาให้รู้อานิสงส์ของขันติ ทั้งนี้โดยอาศัยบัยที่พระพุทธองค์ตรัสสอน 
ไว้เป็นหลัก อาทิเช่น 

“ขันติ คือ ความยับยั้งใจไว้ได้ เป็นธรรมเครื่องเผา 
บาปให้เหือดแห้งชั้นเยี่ยม ๒ เรายกย่องบุคคลผู้มีขันติเป็น 
กำลัง มีขันติเป็นกองทัพว่าเป็นพราหมณ์ ๓ คุณธรรมที่จะ 
เป็นเครื่องป้องกันความฉิบหาย และนำไปซึ่งประโยชน์ 
อันยิ่งใหญ่มาให้แก่ตนและคนอื่น ที่จะประเสริฐวิเศษยิ่งไป 
กว่าขันตินั้น ย่อมไม่มี ๔ ” 


๑ ดูเทยบ องฺ. ดิก. (ไทย) ๒๐/๗๒/๒๙๒ 
๒ ดูเทียบ ที. ม. (ไทย) ๑๐/๙๐/๕๐ 
๓ ดูเทียบ ชุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๓๙๙/๑๕๙ 
๔ ดูเทียบ ส 0 . ส. (ไทย) ๑๕/๒๕๐/๓๖๕ 


10-1996 (0481-0588)8 


482 


1/5/11,2:19/นห 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๔๘๓ 


ต้องรู้คนที่เป็นโทษแก'เมตตาภาวนาก่อน 

เมื่อได้เห็นโทษของความโกรธและรู้อานิสงส์ของขันติแล้ว ดังนั้น คราวนี้ก็ถึง 
วาระที่โยคีบุคคลจะพึงเริ่มเจริญเมตตากัมมัฏฐาน เพื่อประโยชน์ที่จะข่มจิตให้พ้นจาก 
ความโกรธซึ่งมีโทษตามที่ได้พิจารณาเห็นมาแล้ว และเพื่อประโยชน์ที่จะประกอบ 
ตนไวิในขันติคุณซึ่งมีอานิสงส์ตามที่ตนได้รู้ประจักษ์มาแล้วต่อไป แต่ก่อนที่จะเริ่ม 
ปฏิบัตินั้น จำต้องรู้คนที่เป็นโทษแก , เมตตาภาวนาอีกก่อนว่า บุคคลจำพวกนี้จะเจริญ 
เมตตาไปถึง ในอันดับแรกไม่ได้ บุคคลจำพวกนี้จะเจริญเมตตาไปถึงไม่ได้เลยตลอด 
กาล ดังต่อไปนี้ 


ห้ามเจริญในคน ๔ จำพวกเป็นอันดับแรก 

มีมาตรฐานอยู่ว่า เมตตาภาวนานี้ห้ามไม่ให็โยคีบุคคลเจริญไปในบุคคล ๔ จำพวก 
นี้เป็นอันดับแรก คือ คนที่เกลียดชัง ๑ เพื่อนที่รักมาก ๑ คนที่เป็นกลาง ๆ ๑ 
คนที่เป็นคู่เวรกัน ๑ ส่วนคนต่างเพศกัน ห้ามมิให้เจริญเมตตาไปโดยจำเพาะเจาะจง 
และคนที่ตายแล้ว ห้ามมิให้เจริญเมตตาไปถึงเลยตลอดกาล 

ถาม - เพราะเหตุไร บุคคล ๔ จำพวก มีคนที่เกลียดชังกันเป็นต้น จึงห้าม 
มิให้เจริญเมตตาไปถึงเป็นอันดับแรก ? 

ตอบ - เพราะเมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตาโดยเพ่งเอาคน ที่ เกลียดชังมาตั้งไวิใน 
ฐานะเป็นคนที่รักนั้น ย่อมเป็นสิ่งที่ลำบากใจมาก เมื่อจะเพ่งเอาเพื่อนที่รักมากมาตั้งไว้ 
ในฐานะเป็นคนกลาง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ยากเช่นเดียวกัน แม้เพียงแต่เขาได้ประสบ 
ทุกข์นิดหน่อยก็เป็นเหตุให็โยคีบุคคลถึงกับเสียใจ ร้องไห็ได้เสียแล้ว เมื่อจะเพ่งเอา 
คนที่เป็นกลาง ๆ มาตั้งไว่ในฐานะเป็นครูและเป็นที่รักเล่า ก็ย่อมจะเป็นการยากแก่ 
ใจทำนองเดียวกัน และเมื่อระลึกถึงคนที่เป็นคู่เวรกัน ความโกรธแค้นก็จะเกิดขึ้นมา 
เมตตาภาวนาย่อมบังเกิดขึ้นไม่ได้ 

ด้วยประการฉะนี้ จึงห้ามมิใหัเจริญเมตตาไปในคนที่เกลียดชังเป็นต้นเป็นอันดับแรก 


10-1996 (0481-0588)8 


483 


1/5/11,2:19/ปVI 


















๔๘๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ห้ามเจริญเจาะจงในคนต่างเพศ 

ในกรณีที่คนต่างเพศกันนั้น เมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตาไปโดยเจาะจงคือเพ่ง 
เอาคนต่างเพศนั้นมาเป็นอารมณ์โดยเฉพาะ ราคะคือความกำหนัดยินดีในเพศก็จะ 
เกิดขึ้นมาแทน เมตตาภาวนาไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ เคยมีตัวอย่างมาว่า บุตรอำมาตย์ 
คนหนึ่งเรียนถามพระเถระที่ตนอุปัฏฐากว่า “พระผู้เป็นเจ้าขอรับ เมตตาภาวนานี้จะ 
ต้องเจริญให้บังเกิดแก่ใครจึงจะดี” พระเถระให้คำตอบว่า “ต้องเจริญให้บังเกิดในคน 
ที่รักจึงจะดี คุณโยม” ก็ภริยาของเขาเองเป็นที่รักของบุตรอำมาตย์นั้น เขาจึงได้เจริญ 
เมตตาภาวนาไปในภริยาของเขานั้นเอง ผลจึงปรากฎว่าเขาได้ทำการรบกับฝาเรือน 
ตลอดคืนยังรุ่งทีเดียว 

ตัวยประการฉะนี้ จึงห้ามมิให้เจริญเมตตาโดยเจาะจงในคนต่างเพศ 

ห้ามเจริญในคนตายแล้วตลอดกาล 

ในกรณีคนที่ตายแล้ว เมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตาไปถึงคนที่ตายแล้ว เขาย่อมไม่ 
สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิ หรือแม้เพียงขั้นอุปจารสมาธิได้เลย เคยมี 
ตัวอย่างว่า ภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งได้เจริญเมตตาภาวนา โดยเพ่งเอาพระอาจารย์มาเป็น 
อารมณ์ แม้เธอจะได้เพียรเจริญสักเท่าไร เมตตาฌานก็มิได้บังเกิดขึ้นแก่เธอ ทั้ง ๆ 
ที่เคยทำได้อย่างชำนิชำนาญมาก่อนแล้ว เธอจึงได้ไปเรียนถามพระมหาเถระว่า 
“ใต้เท้าขอรับ กระผมเคยเจริญเมตตาฌานได้อย่างชำนิชำนาญมาแล้ว แต่บัดนี้ 
กระผมไม่สามารถจะเข้าลู่เมตตาสมาบัตินั้นได้ จะเป็นด้วยเหตุอะไรหรือขอรับ” 
พระมหาเถระแนะนำว่า “อาวุโส เธอลองตรวจดูอารมณ์กัมมัฏฐานที่เธอเจริญเมตตา 
ไปถึงนั้นว่า จะยังมีชีวิตอยู่หรือหาไม่แล้ว” เมื่อภิกษุนั้นตรวจดูอารมณ์กัมมัฏฐาน 
ก็ได้ทราบว่า พระอาจารย์ได้ถึงแก่มรณภาพไปเสียแล้ว จึงได้เปลี่ยนอารมณ์กัมมัฏฐาน 
ใหม่ เมื่อเธอเจริญเมตตาภาวนา โดยเพ่งเอาคนอื่นมาเป็นอารมณ์จึงได้สำเร็จเมตตา 
สมาบัติ สมดังประสงค์ 

ตัวยประการฉะนี้ จึงห้ามมิให้เจริญเมตตาไปในคนที่ตายแล้วตลอดกาล 


10-1996 (0481-0588)8 


484 


1/5/11,2:19/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๔๘๕ 


เจริญเมตตาในตนเป็นอันดับแรก 

[๒๔๑] โยคีบุคคลพึงเจริญเมตตาภาวนาไปในตนของตน เป็นอันดับแรกก่อน 
กว่าบุคคลทั้งปวง โดยภาวนาแต่ในใจซํ้าแล้วซํ้าอีก ทั้งนี้จนกว่าเมตตาจิตในตนจะ 
ปรากฏอย่างเด่นชัดด้วยคำภาวนาว่า 

อห 0 สุขโต โหมิ, นิทฺทุกุโข โหมิ. 

ขอข้าพเจ้าจงมีความสุขเถิด, จงอย่าได้มีความทุกข์เลย 

หรืออีกแบบหนึ่งว่า 

อเวโร โหมิ, อพฺยาปซฺโฌ โหมิ, อนีโฆ โหมิ, 

สุขี อตฺตานํ ปริหรามิ. 

ขอข้าพเจ้าจงอย่ามีเวรกับใคร ๆ เลย, ขอข้าพเจ้าจง 
อย่าได้เบียดเบียนใคร ๆ เลย, ขอข้าพเจ้าอย่าได้มีความทุกข์ 
เลย, ขอข้าพเจ้าจงมีความสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

มติขัดแย้ง 

หากมีมติขัดแย้งว่า ถ้าถือหลักที่ว่า ต้องเจริญเมตตาในตนเป็นอันดับแรก 
เช่นนี้แล้ว คำพระบาลีในคัมภีร์ต่าง ๆ ดังจะยกมากล่าวต่อไป จะมิเป็นการคลาดเคลื่อน 
ไปหรือ เพราะในพระบาลีนั้น ๆ ท่านมิได้กล่าวถึงการเจริญเมตตาในตนเองเลย เช่น 

ในคัมภีร์วิภังฅ์ปกรณ์แห่งพระอภิธรรมปิฎกว่า 

ภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตาแผ่ไมตรีจิตไปทาง 
ทิศหนึ่งอยู่นั้น หมายความว่ากระไร ? หมายความว่า 
ภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตานั้น แผ่ไมตรีจิตไปยังสัตว์ 
ทั้งหลายทุกจำพวก เหมือนกับที่ได้เห็นคนอื่นคนหนึ่งซึ่ง 
รักใคร่ชอบพอกันแล้ว ก็เกิดเมตตารักใคร่กันขึ้นฉะนั้น ๑ 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๖๔๓/๔๒๗ 


10-1996 (0481-0588)8 


485 


1/5/11,2:19^ 



















๔๘๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค แห่งพระสุตตันตปิฎกว่า 

“เมตตาเจโตวิมุติ ๑ ” ที่แผ่ ไปโดยไม่เจาะจงบุคคลโดยอาการ ๕ อย่างนั้น 
มีบทภาวนาว่าอย่างไร ? 

ภาวนาว่าอย่างนี้ คือ อาการที่หนึ่ง ภาวนาว่า “ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่าได้ 
มีเวรแก , กันและกันเลย, จงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย, จงอย่าได้มีความทุกข์ 
เลย ขอจงมีความสุขประคองตนไปให้รอดเถิด” อาการที่สอง ภาวนาว่า “ขอปาณะ 
ทั้งปวงจงอย่าได้มีเวรแก , กันและกันเลย...” อาการที่สาม ภาวนาว่า “ขอภูตทั้งปวง 
จงอย่าได้มีเวรแก , กันและกันเลย...” อาการที่ สี่ภาวนาว่า “ขอบุคคลทั้งปวงจงอย่าได้มี 
เวรแก , กันและกันเลย...” อาการที่ห้า ภาวนาว่า “ขอผู้มีอัตภาพทั้งปวง จงอย่าได้มีเวร 
แก่กันและกันเลย จงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย จงอย่าได้มีความทุกข์เลย 
ขอจงมีความสุขประคองตนไปให้รอดเถิด ๒ 

และในกรณียเมตดสูตรแห่งคัมภีร์ขุททกปาฐะว่า 

กุลบุตรพึงแผ่ไมตรีจิตไปในสัตว์ทั้งปวงว่า ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข 
จงมีความเกษมสำราญ จงมีตนเป็นสุขเถิด ๓ ฉะนี้ 

คำแถลงแก้มติขัดแย้ง 

วิสัชนาว่า - คำพระบาลีในคัมภีร์ต่าง ๆ ดังที่ยกมานั้น มิได้คลาดเคลื่อนเลย 
แม้แต่น้อย เพราะเหตุไร ? เพราะว่าที่ในคัมภีร์ต่าง ๆ ซึ่งท่านแสดงแต่การแผ่เมตตา 
ไปในบุคคลอื่น ๆ ทั้งนั้น มิได้แสดงการแผ่ในตนเองเลยนั้น ท่านมุ่งแสดงถึงวิธี 
เจริญ เมตตาภาวนา ที่จะให้สำเร็จผล ถึงขั้น อัปป นาสมาธิ แต่ประการเดียว ส่วนที่ว่าต้อง 
เจริญเมตตาในตนเป็นอันดับแรก ในที่นี้นั้นหมายเอาวิธีเจริญเมตตาภาวนาครั้งแรก 
ซึ่งจำต้องยกเอาตนขึ้นมาเป็นสักขีพยานก่อนว่า สัตว์ทั้งหลายทุกซนิดย่อมปรารถนา 
ความสุขให้แก'ตนของเขาเหมือนกับเรานี้เทียว ฉะนั้น เราจึงต้องช่วยบรรเทา 
ทุกข์ช่วยบำรุงสุขให้แก่สัตว์อื่นเหมือนทำให้แก'ตนเองทุกประการ 


๑ คำว่า “เมตตาเจโตวิมุติ” ได้แก่สมาธิจิตที่ประกอบด้วยเมตตา 
๒ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๒/๔๖๑ ๓ ดูเทียบ ชุ. ชุ. (ไทย) ๒๕/ ต/' ๒๑ 


10-1996 (0481-0588)8 


486 


1/5/11,2:19/ปVI 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๔๘๗ 


จริงอย่างนั้นเทียว ถ้าแม้นว่าโยคีบุคคลจะเจริญเมตตาในตนโดยภาวนาวิธี 
เป็นต้นว่า “อห 0 สุขิโต โหมิ ขอข้าพเจ้าจง มี ความสุขเถิด” อยู่อย่างนั้นตั้งร้อย ปี พันปี 
ก็ตาม อัปปนาสมาธิหรือฌานสมาบัติจะไม่บังเกิดขึ้นแก่เขาเลย แต่อย่างไรก็ดี 
ความเห็นแก่ประโยชน์สุขของสัตว์อื่นย่อมจะเกิดขึ้นแก่เขาโดยแท้ เพราะเหตุที่ยกเอา 
ตนขึ้นมาเป็นสักขีพยานว่า “แม้สัตว์อื่น ๆ ทั้งหลายเขาก็รักสุขเกลียดทุกข์และอาลัย 
ในชีวิต ไม่อยากจะตาย เหมือนกับเรานี่แหละ” 

แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสเตือนไร้ ซึ่งปรากฏในคัมภีร์ลังยุตตนิกาย 
สคาถวรรคว่า 

สพุพา ทิสา อนุปริคมุม เจตสา 
เนวซฺฌคา ปิยตรมตุตนา กฺวจิ 
เอว 0 ปิโย ปุถุ อดุตา ปเรสํ 
ตสฺมา น หึเส ปรมดุตกาโม. ๑ 

บัณฑิตได้คิดค้นคว้าดูไปจนทั่วทุกทิศแล้วก็มิได้เห็น 
คนอื่นใด ณ ทิศไหน ๆ ที่จะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของตน, 

ตนของแต่ละบุคคลทุกจำพวกย่อมเป็นที่รักมากอย่างนี้ 
เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู้รักตนจึงไม่ควรเบียดเบียนคนอื่นเขา 
แม้ที่สุดจนถึงมดและปลวก 

เจริญเมตตาในคนที่รัก 

[๒๔๒] เมื่อโยคีบุคคลได้เจริญเมตตาในตน เพื่อให้สำเร็จเป็นสักขีพยานเป็นอันดับ 
แรกด้วยภาวนาวิธี ดังแสดงมาฉะนี้แล้ว ต่อไปพึงเจริญเมตตาไปในคนที่รักหรือคนที่ 
เคารพเป็นอันดับที่สอง 

ก็แหละ ก่อนจะเจริญเมตตาในคนที่รักหรือที่เคารพนั้น เพื่อที่จะพยุงเมตตา 
ภาวนาให้เกิดขึ้นโดยง่าย โยคีบุคคลจงระลึกถึงคุณธรรมอันเป็นเหตุชวนให้เกิดความ 
พอใจ เช่นการให้ปันลาภ การเจรจาไพเราะ หรือระลึกถึงคุณธรรมอันชวนให้เกิด 


๑ ดูเทยบ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑๑๙/๑๓๗ 


10-1996 (0481-0588)8 


487 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















๔๘๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ความเคารพและความสรรเสริญ เช่น ความมีมรรยาทงาม การมีความรู้อยู่อย่าง 
กว้างขวางของพระอาจารย์ หรือท่านผู้เสมอด้วยพระอาจารย์ และของพระอุปัชฌาย์ 
หรือท่านผู้เสมอด้วยพระอุปัชฌาย์ ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจ หรือเป็นที่น่าเคารพน่า 
สรรเสริญของตน เป็นเบื้องต้นเสียก่อน ครั้นแล้วจึงเจริญเมตตาไปในท่านผู้เป็นที่รัก 
เป็นที่เคารพนั้นต่อไป ด้วยบทภาวนาว่า 

เอส สปฺปุริโส สุขีโต โหตุ, นิทฺทุกฺโข โหดุ. 

ขอท่านผู้เป็นสัตบุรุษนั้นจงมีความสุขเถิด, จงอย่ามี 
ความทุกข์เลย 

หรืออีกแบบหนึ่งว่า 

เอส สปฺปุริโส อเวโร โหดุ, อพฺยาปชฺโฌ โหดุ, 

อนีโฆ โหดุ, สุขี อตฺตานํ ปริหรดุ. 

ขอท่านผู้เป็นสัตบุรุษนั้น จงอย่ามีเวรกับใคร ๆ เลย, จงอย่าได้เบียดเบียน 
ใคร ๆ เลย, จงอย่าได้มีความทุกข์เลย, ขอจงมีความสุขประคองตน 
ไปให้รอดเถิด 

ทั้งนี้โดยการเพียรภาวนาซํ้าแล้วซํ้าเล่าร้อยครั้งพันครั้งหรือจนกว่าอัปปนาสมาธิ 
หรือเมตตาฌานจะบังเกิดขึ้น 

เจริญเมตตาในเพื่อนรักมากเป็นต้น 

แม้ว่าอัปปนาสมาธิจะได้สำเร็จขึ้น เพราะเหตุที่ได้เจริญเมตตาภาวนาไปในบุคคล 
ผู้เป็นที่รักเป็นที่เคารพเช่นนั้นแล้วก็ดี แต่โยคีบุคคลก็อย่าได้พอใจด้วยเหตุที่ได้ 
สำเร็จผลเพียงเท่านั้น จงปรารถนาที่จะทำเมตตาให้เป็นสีมาส้มเภทต่อไปอีก (การ 
ทำลายขอบเขตเมตตาไม , ให้มีจำกัดอยู่เฉพาะแต่ในบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง) 
กล่าวคือ ถัดจากคนที่รักที่เคารพนั้น โยคีบุคคลพึงเจริญเมตตาไปในเพื่อนที่รักมาก 
เป็นลำดับที่สาม ถัดนั้นพึงเจริญไปในคนที่เป็นกลาง ๆ เป็นลำดับที่สี่ ถัดนั้นพึงเจริญ 
ไปในคนที่เป็นคู่เวรกันเป็นลำดับที่ห้า โดยเพียรภาวนาไปจนกว่าเมตตาจะบังเกิดเป็น 


10-1996 (0481-0588)8 


488 


1/5/11,2:20/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๔๘?; 


คุณภาพอย่างสมํ่าเสมอกันในบุคคล ๔ จำพวก คือ ตน ๑ คนที่รัก ๑ คนที่เป็น 
กลาง ๆ ๑ คนคู่เวรกัน ๑ (สงเคราะห์คนที่รักกับเพื่อนที่รักมากเป็นประเภทเดียวกัน 
เพราะตั้งอยู่ในฐานะเป็นที่รักเหมือนกัน) 

ในทางปฏิบัติ เมื่อโยคีบุคคลได้เจริญเมตตาไปในคนเป็นที่รักจนสำเร็จถึงขั้น 
อัปปนาฌานแล้ว ทำฌานจิตนั้นให้อ่อนนุ่มนวลควรแก , การงาน โดยทำให้ชำนาญด้วย 
วสี ๑ ๕แล้ว ถัดนั้นจึงข่มจิตที่มีภาวะรักมากในเพื่อนที่รักมากนั้นให้ลดลงมา ตั้งอยู่ใน 
ภาวะที่เป็นความรักอย่างธรรมดา แล้วเพียรภาวนาต่อไป ด้วยบทภาวนา มีอาทิว่า 

เอส อติปิยสหายโก สุขิโต โหตุ, นิทฺทุกฺโข โหตุ. 

ขอเพื่อนที่รักมากนั้น จงมีความสุขเถิด, จงอย่ามี 
ความทุกข์เลย 

ทั้งนี้ โดยขั้าแล้วซํ้าเล่าจนกว่าเมตตาภาวนาจะสำเร็จถึงขั้นอัปปนาสมาธิเข่น 
เดียวกันครั้นแล้วทำฌานจิตนั้นให้อ่อนนุ่มนวลควรแก , การงานโดยทำให้ชำนาญด้วยวสี 
๕ กัดนั้นจึงพยุงจิตที่มีภาวะเฉย ๆในคนเป็นกลาง ๆ ขึ้นสู่ภาวะความรักอย่างธรรมดา 
แล้วเพียรภาวนาต่อไปด้วยบทภาวนามีอาทิว่า 

เอส มชฺฌตฺโต สุขิโต โหดุ, นิทฺทุกโข โหตุ. 

ขอคนยู้เป็นกลาง ๆ นั้น จงมีความสุขเถิด, จงอย่ามี 
ความทุกข์เลย 

ทั้งนี้ จนกว่าภาวนาจะสำเร็จถึงขั้นอัปปนาสมาธิเช่นเดียวกัน ครั้นแล้วทำฌาน 
จิตนั้นให้อ่อนนุ่มนวลควรแก , การงาน โดยทำให้ชำนาญด้วยวสี ๕ ถัดนั้นจงข่มจิตที่ 
คิดจองเวรให้คนคู่เวรกันนั้นให้เลือนหายกลายเป็นภาวะกลาง ๆ แล้วยกขึ้นสู่ภาวะเป็น 
ความรักธรรมดา แล้วภาวนาต่อไปด้วยบทภาวนามีอาทิว่า 


๑ วสี ๕ หมายถึงความสามารถในหน้าที่ ๕ ประการของฌานลาภีบุคคล คือ ๑. อาวัชนวสี สามารถ 
พิจารณาองค์ฌานด้วยอา วัช นจิต ๒. สมาปัชนาวสี สามารถในการเข้าฌาน อา. อธิฎฐานวสี สามารถใน 
การกำหนดเวลาเข้าฌาน ๔. วุฎฐานวสี สามารถในการกำหนดเวลาออกฌาน ๕. {เจ จเวกขณวสี 
สามารถพิจารณาฌานด้วยชวนจิต 


10-1996 (0481-0588)8 


489 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















๔๙๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เอส เวรีปุคฺคโล สุขิโต โหดุ, นิทฺทุกฺโข โหดุ. 

ขอคนคู่เวรนั้นจงมีความสุขเถิด,อย่าได้มีความทุกข์เลย 

ทั้งนี้โดยเพียรภาวนาไปจนกว่าภาวนาจะสำเร็จถึงขั้นอัปปนาสมาธิ เช่นเดียวกัน 
นั่นเทียว 

โยคีผู้ไม่มีคนคู่เวร 

ส่วนโยคีบุคคลผู้!ม่มีคนเป็นคู่เวร ด้วยอำนาจวาสนาบารมีในชาติก่อนตามมา 
สนอง หรือด้วยมิได้ประพฤติความเสียหายให้เป็นที่ระคายเคืองแก่ใคร ๆ ในชาติ 
ปัจจุบัน หรือด้วยเหตุที่เป็นมหาบุรุษผู้มีอัธยาศัยอันกว้างใหญ่ เพราะเป็นผู้สมบูรณ์ 
เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมคือขันติ เมตตา และกรุณาที่ได้สั่งสมมาแต่ชาติก่อน ๆ 
แมีในเมื่อมีคนอื่นทำความเสียหายให้ก็มิได้โกรธเคือง ด้วยเป็นผู้อดกลั้นได้ทุกสิ่ง 
ทุกอย่าง ไม่สำคัญเห็นความผิดของคนอื่นยิ่งไปกว่าเส้นหญ้า อันโยคีบุคคลผู้มี 
คุณลักษณะเห็นปานฉะนี้ ไม่จำต้องที่จะขวนขวายในประการที่ว่า “ถัดจากคนที่เป็น 
กลาง ๆ ไป ให้เจริญเมตตาในคนคู่เวรกัน” ข้อนั้น ท่านแสดงไว้เฉพาะแก , โยคีบุคคล 
ผู้มีคนที่เป็นคู่เวรกันเท่านั้น ด้วยประการฉะนี้ 

อุบายบรรเทาความโกรธประการที่ ๑ 
ด้วยกลับเข้าฌานใหม่ 

[๒๔๓] ก็แหละ ถ้าโยคีบุคคลส่งจิตไปในคนผู้เป็นคู่เวรกันนั้น ความโกรธแค้น 
ย่อมผุดเกิดขึ้นมาเสีย เพราะหวนนึกถึงความผิดที่เขาได้ก่อกรรมทำเวรให้!ว้แต่ก่อน 
เมื่อเป็นเช่นนี้โยคีบุคคลจงหวนกลับไปเข้าเมตตาฌาน ๑ ที่ตนได้ทำให้เกิดแล้วในบุคคล 
จำพวกก่อน ๆ มีคนเป็นที่รักเป็นต้น จำพวกใดจำพวกหนึ่ง หลาย ๆ หน ออกจาก 
ฌานแล้วจึงพยายามเจริญเมตตาไปในคนคู่เวรกันนั้นแล้ว ๆ เล่า ๆ บรรเทาความ 
โกรธแค้นให้หายไป 


๑ คำว่า “เมตตาฌาน” ในที่นี้ หมายถึงขั้นอัปปนาฌาน แต่เกจิอาจารย์ให้ทรรศนะไว้ว่า หมายเอาเพียงขั้น 
อุปจารฌาน คำของเกจิอาจารย์นั้น มีฐานะควรฟังได้อยู่ ด้วยสมกับอรรถาธิบายตอนว่าด้วยสีมาสัมเภท 
ข้างหน้า ในที่นั้นให้อรรถาธิบายไว้ว่า สีมาส้มเภทมีฐานะเท่ากับอุปจารสมาธิหรือปฏิภาคนิมิต โยคีบุคคล 
ก่อนจะลุถึงขั้นอัปปนาฌานต้องผ่านสีมาส้มเภทก่อน แต่ในที่นี้ มิได้แสดงว่าต้องผ่านสีมาส้มเภทมาก่อน 
เจริญเมตตาในบุคคลนั้น ๆ แล้วก็สำเร็จถึงขั้นกัปปนาฌานเลย ดังนั้นเกจิอาจารย์จึงได้ติงไว้ดังกล่าว 


10-1996 (0481-0588)8 


490 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๔๙๑ 


อุบายบรรเทาความโกรธประการที่ ๒ 
ด้วยพิจารณาถึงพระพุทธโอวาท 

ถ้าโยคีบุคคลได้พยายามปฏิบัติอยูโดยทำนองนั้นเป็นอย่างดีแล้ว ความโกรธ 
แค้นก็มิได้ดับหายไป แต่นั้นจงพยายามให้หนักขึ้น เพื่อบรรเทาความโกรธแค้นให้ 
จงได้ โดยวิธีพิจารณาถึงพระพุทธโอวาทที่ตรัสสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ เช่น 
พระพุทธโอวาทในกกจูปมสูตรเป็นต้น ก็แหละ การพยายามเพื่อบรรเทาความโกรธ 
แค้นนั้น โยคีบุคคลพึงเชิญเอาพระพุทธโอวาทมาพรื่าสอนตนเอง ด้วยประการดังจะ 
ยกมาแสดงเป็นตัวอย่างต่อไปนี้ คือ:- 

เฮ้ย เจ้าบุรุษขี้โกรธ ! พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้แล้วมิใช่หรือว่า 

๑. ภิกษุทั้งหลาย ล้าพวกโจรผู้มีใจบาปหยาบช้าจะพึงเอา 
เลื่อยมีด้ามสองช้างมาเลื่อยอวัยวะทั้งหลาย แม้ขณะ 
เมื่อพวกโจรทำการเลื่อยอวัยวะอยู่นั้น ผู้ใดเกิดมีใจ 
ประทุษร้ายต่อพวกโจรนั้น เขาชื่อว่าไม่ปฏิบัติตามคำสอน 
ของเรา เพราะเหตุที่มีใจประทุษร้ายนั้น ๑ ดังนี้ประการ 
หนึ่ง 

๒. ผูใดโกรธตอบต่อคนที่โกรธก่อน ผู้นั้นชื่อว่าเป็นคนเลว 
เสียยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อน เพราะเหตุที่โกรธตอบนั้น, ผู้ 
ใดไม่โกรธตอบคนที่โกรธก่อน ผู้นั้นชื่อว่าชนะสงครามที่ 
ชนะได้อย่างแสนยาก ผู้ไดรู้ว่าคนอื่นโกรธแล้ว เป็นผู้มี 
สติยั้งความโกรธไว้เสียได้ คือไม่โกรธตอบ ผู้นั้นได้ชื่อว่า 
ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งแก , ตน และคนอื่นด้วยกัน 
ทั้งสองฝ่าย ๒ ดังนี้ประการหนึ่ง 


๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๓๒/๒๔๔ 
๒ ดูเทยบ สํ. ส. (ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๖๗ 


10-1996 (0481-0588)8 


491 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















๔๙๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๓. ภิกษุทั้งหลาย อกุศลกรรม ๗ ประการที่ศัตรูต้องการให้ 
มีแก่กัน ที่ศัตรูพึงทำให้แก , กัน จะมาถึงสตรีหรือบุรุษ 

ผู้ขี้โกรธเอง คือ:- 

ประการที่ ๑ ศัตรูในโลกนี้ย่อมคิดร้ายหมายโทษให้แก , ศัตรูของตนว่า ทำ 
อย่างไรหนอ ไอ้เจ้าคนนี้จึงจะเป็นคนมีผิวพรรณชั่ว เพราะศัตรูย่อมไม่พอใจที่จะให้ 
ศัตรูมีผิวพรรณงาม ภิกษุทั้งหลาย บุรุษขี้โกรธอ้นความโกรธครอบงำแล้ว 
ถือแต่ความโกรธเป็นเบื้องหน้านี้ถึงเขาจะอาบนี้าชำระกายให้สะอาดดีแล้วไล้ทาผิวให้ 
ผุดผ่องดีแล้ว ตัดผมและโกนเคราให้เรียบร้อยดีแล้ว นุ่งห่มผ้าที่ขาวสะอาดดีแล้ว 
ก็ตามที แต่เขาผู้ซึ่งถูกความโกรธครอบงำแล้วนั้นย่อมชื่อว่า ยังเป็นผู้มีผิวพรรณชั่ว 
อยู่นั้นเอง 

ประการที่ ๒ ศัตรูย่อมคิดร้ายหมายโทษให้แก , ศัตรูของตนว่า ทำอย่างไรหนอ 
ไอ้เจ้าคนนี้จึงจะพึงอยู่เป็นทุกข์ ... 

ประการที่ ๓ ทำอย่างไรหนอ ไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มีทรัพย์มาก ... 

ประการที่ ๔ ทำอย่างไรหนอ ไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มีโภคสมบัติมาก ... 

ประการที่ ๕ ทำอย่างไรหนอ ไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม่มียศศักติ้ ... 

ประการที่ ๖ ทำอย่างไรหนอ ไอ้เจ้าคนนี้จึงจะไม , มีพวกพ้องมิตรสหาย ... 

ประการที่ ๗ ทำอย่างไรหนอ ไอ้เจ้าคนนี้นับแต่ที่มันแตกกายทำลายชีพไปแล้ว 
จึงจะไม่ไปบังเกิดบนสุคติโลกสวรรค์ เพราะศัตรูย่อมไม่พอใจ จะให้ศัตรูไต้ประสบ 
สุคติโลกสวรรค์ ภิกษุทั้งหลาย บุรุษขี้โกรธอ้นความโกรธครอบงำแล้ว ถือแต่ 
ความโกรธเป็นเบื้องหน้านั้น ย่อมประพฤติทุจริตทางกายก็ได้ ย่อมประพฤติทุจริต 
ทางวาจาก็ได้ ย่อมประพฤติทุจริตทางใจก็ได้ ด้วยเหตุที่เขาประพฤติทุจริตทางกาย 
วาจา ใจนั้น นับแต่เวลาที่แตกกายทำลายชีพไปแล้ว เขาผู้ซึ่งถูกความโกรธครอบงำ 
แล้วนั้น ย่อมจะไปสู่อบายทุคติวินิบาตและนรก ๑ ดังนี้ประการหนึ่ง 


๑ ดูเทียบ อง.. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๔/๑๒๗ 


10-1996 (0481-0588)8 


492 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๔๙๓ 


๔. ภิกษุทั้งหลาย ฟืนสำหรับเผาศพที่ไฟไหม้ปลายทั้งสองข้างซํ้าตรงกลาง 
เข้อนคูถสุนัข ย่อมไม่สำเร็จเป็นฟืนในบ้านด้วย ย่อมไม่สำเร็จเป็นฟืนในป่าด้วย ฉันใด 
เรากล่าวว่า คนขี้โกรธนี้ก็มีลักษณะอาการเหมือนอย่างนั้น ๑ ดังนี้ประการหนึ่ง 

ก็บัดนี้ เจ้ามัวแต่โกรธเขาอย่างนี้ จักไม่ได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มี- 
พระภาคด้วย จักได้ชื่อว่าเป็นคนเลวเสียยิ่งกว่าคนที่โกรธก่อนด้วย จักไม , ได้ชื่อว่า 
ชนะสงครามอันชนะได้แสนยากด้วย จักได้ชื่อว่าทำอกุศลกรรมอันศัตรูจะพึงทำต่อกัน 
ให้แก , ตนเสียเองด้วย จักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีลักษณะอาการเหมือนพึนเผาศพด้วย 

อุบายบรรเทาความโกรธประการที่ ๓ 
ด้วยมองคนในแง่ดี 

[๒๔๔] เมื่อโยคีบุคคลพยายามเชิญพระพุทธโอวาทมาสอนตนอยู่ด้วยประการ 
อย่างนี้ ถ้าความโกรธแค้นสงบลงเสียได้ ก็นับว่าเป็นการใชได้ แต่ถ้ายังไม่สงบ ทีนั้น 
จงเพียรทำอุบายอย่างอื่นต่อไป กล่าวคือถ้าคุณธรรมส่วนใด ๆ ก็ตามที่คนคู่เวรนั้นมี 
อยู่ เช่นความเรียบร้อย ความสะอาดของเขาบางประการ เมื่อนำมาพิจารณาดูให้ดี 
แล้วสามารถที่จะทำให้เกิดความเลื่อมใสพอใจขึ้นได้ ก็จงระลึกเอาคุณธรรมส่วนนั้น ๆ 
มาบรรเทาความอาฆาตเคียดแค้นให้หาย โดยประการดังต่อไปนี้ 

มีความจริงอยู่ว่า คนบางคนมีมรรยาททางกายเรียบร้อยแต่อย่างเดียว และ 
ความเรียบร้อยทางกายนั้น คนทั้วไปจะรูได็ในเมื่อเขาบำเพ็ญวัตรปฏิบัติไปนาน ๆ 
แต่มรรยาททางวาจาและทางใจของเขาไม่เรียบร้อย สำหรับคนเช่นนี้ โยคีบุคคล 
อย่าได้ระลึกมรรยาททางวาจาและทางใจของเขา จงระลึกถึงแต่มรรยาททางกายของ 
เขาอย่างเดียวเท่านั้น 

คนบางคนมีมรรยาทเรียบร้อยแต่วาจาอย่างเดียว และความเรียบร้อยทาง 
วาจานั้นคนทั้วไปย่อมจะรูได้ เพราะว่าคนที่มีมรรยาททางวาจาเรียบร้อยนั้น โดย 
ปกติแล้วเป็นผู้ฉลาดในการปฏิบัติลันการ เป็นคนนิ่มนวลพุดเพราะรื่นเริง ใบหน้า 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ทักทายก่อน ถึงคราวสวดสรภัญญะก็สวดด้วยเสียงอันไพเราะ ถึง 


๑ ดูเทียบ อง.. จตุกุก. (ไทย) ๒๑/๙๕/๑๔๔ 


10-1996 (0481-0588)8 


493 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















(5 ^ (^ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

คราวแสดงธรรม ก็แสดงได้อย่างชัดถ้อยชัดคำ ด้วยบทและพยัญชนะอันกลมกล่อม 
แต่ด้วยมรรยาททางกายและทางใจของเขาไม่เรียบร้อย สำหรับคนเช่นนี้ โยคี 
บุคคลอย่าได้ระลึกถึงมรรยาททางกายและทางใจของเขา จงระลึกถึงมรรยาททาง 
วาจาของเขาอย่างเดียวเท่านั้น 

คนบางคนมีมรรยาทเรียบร้อยแต่ทางใจอย่างเดียว และความเรียบร้อยทางใจ 
นั้นจะปรากฏชัดแก่คนทั่วไปก็ในขณะที่เขาไหว้พระเจดีย์เป็นต้น กล่าวคือ ผู้ใดมีจิตใจ 
ไม่สงบเรียบร้อยนั้น เมื่อจะไหว้พระเจดีย์หรือต้นพระศรีมหาโพธิ้หรือจะกราบไหว้พระ 
เถระทั่งหลาย เขาย่อมกราบไหว้ด้วยกิริยาอาการอันไม่เคารพ เมื่อนั้งอยู่ในโรงธรรม 
ก็นั้งอยู่อย่างงุ่นง่านหรือพูดพล่ามไป ส่วนคนผู้มีจิตใจสงบเรียบร้อย ย่อมกราบไหว้อย่าง 
สนิทสนมด้วยความเชื่อมั่น ถึงคราวฟังธรรมก็เงี่ยโสตฟังด้วยดี ถือเอาเนื้อความได้ 
แสดงอาการเลื่อมใสออกทางกายหรือทางวาจาให้ปรากฏ คนบางคนย่อมมีแต่ความ 
สงบเรียบร้อยทางใจฉะนี้ แต่ไม่มีความเรียบร้อยทางกายและทางวาจา สำหรับคน 
เช่นนี้ โยคีบุคคลอย่าได้ระลึกถึงมรรยาททางกายและวาจาของเขา จงระลึกถึงแต่ 
มรรยาททางใจของเขาอย่างเดียวเท่านั้น 

คนบางคนไม่มีความเรียบร้อยแม้แต่สักประการเดียวในบรรดามรรยาททั่ง ๓ 
ประการนั้น แม้คนเช่นนั้นก็ยังไม่เป็นสิ่งที่เหลือวิสัยเสียทีเดียว โยคีบุคคลจงยกเอา 
ความกรุณาขึ้นมาตั้งไวิในใจ แล้วปลงให้ตกลงไปว่า “คนเช่นนี้ถึงแม้เขาจะเที่ยว 
ขวางหูขวางตาคนอยู่ในมนุษยโลกนี้ ก็แต่ในปัจจุบันชาตินี้เท่านั้น ต่อไปไม , ช้าไม่ 
นานสักเท่าไร เขาก็จักต้องท่องเที่ยวไป บังเกิดในมหานรก ๘ ขุม และ'ไนอุสลทะ'นรก 
๑๖ ขุมโดยแน่แท้” เพราะอาศัยแม้เพียงความกรุณาเช่นนี้ ความอาฆาตเคียดแค้น 
ก็อาจสงบลงได้ 

คนบางคนย่อมมีมรรยาทเรียบร้อยครบทั่ง ๓ ประการ สำหรับคนเช่นนี้โยคี 
บุคคลมีความชอบใจมรรยาทของเขาประการใด ๆ ก็จงเลือกระลึกเอามรรยาทประการ 
นั้น ๆ ตามอัธยาศัยเถิด เพราะการเจริญเมตตาในคนเช่นนี้ ย่อมจะปฏิบัติไดโดยไม่ 
ลำบากเลย 


10-1996 (0481-0588)8 


494 


1/5/11,2:20 / \1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


(51 


ก็แหละ เพื่อที่จะแสดงความเรื่องนี้ให้ชัดเจนเด่นชัดขึ้นอีก โยคีบุคคลจงตรวจดู 
อาฆาตปฏิวินยสูตร ในปัญจกนิบาต อังคุตตรนิกาย ซึ่งมีใจความเป็นต้นว่า 

“อาวุโส อุบายสำหรับบรรเทาความอาฆาต ๕ ประการ 

เหล่านี้ ที่ภิกษุพึงใช้บรรเทาความอาฆาตที่เกิดขึ้นแล้วให้ 

ดับไปโดยประการทั้งปวง ๑ ...” 

อุบายบรรเทาความโกรธประการที่ ๔ 
ด้วยการพรํ่าสอนตนเอง 

[๒๔๕] แม้ว่าโยคีบุคคลจะไต้พยายามบรรเทาความอาฆาตเคียดแค้นด้วยอุบาย 
วิธีดังกล่าวเป็นอย่างดีแล้ว แต่ความอาฆาตเคียดแค้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่รํ่าไป แต่นั้น 
โยคีบุคคลจงเปลี่ยนวิธีใหม่ กล่าวคือ จงพยายามพรํ่าสอนตนด้วยอุบายวิธีดังต่อไปนี้ 

๑. ก็ เมื่อคน ผู้ เป็น คู่ เวรทำทุกข์ให้แก , เจ้าได้ก็แต่ตรง ที่ ร่างกาย 
ของเจ้า เหตุไฉนเจ้าจึงปรารถนาที่จะหอบเอาความทุกข์ 
นั้นเข้ามาใส่ไวิในจิตใจของตน อันมิใช่วิสัยที่คนคู่เวรจะ 
พึงทำให์ได้เล่า 

๒. หมู่ญาติซึ่งเป็นผู้มีอุปการคุณเป็นอันมาก ทั้ง ๆ ที่มี 
หน้าชุ่มโชกอยู่ด้วยนั้าตาเจ้าก็ยังอุตส่าห์ละทิ้งเขามาได้ 
ก็เหตุไฉน จึงจะละไม่ได้ซึ่งความโกรธ อันเป็นตัวศัตรูผู้ 
ทำความพินาศให้อย่างใหญ่หลวงเล่า 

๓. เจ้าจงอุตส่าห์รักษาศีลเหล่าใดไว้ แต่เจ้า ก็ ได้พะนอเอาความ 
โกรธ อันเป็นเครื่องตัดรากศีลเหล่านั้นไว้ด้วย ใครเล่า 
ที่จะโง่เซ่อเหมือนเจ้า 


๑ ดู เทียบ องฺ. ปณฺจก. (ไทย) ๒๒/ด๖ด/๒๖๕ 


10-1996 (0481-0588)8 


495 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















๔๙๖ 


10-1996 (0481-0588)8 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. เจ้าโกรธว่า คนคู่เวรได้ทำความผิดอันใหญ่หลวงให้แก , เจ้า 
แต่เหตุไฉนจึงปรารถนาที่จะทำความผิดเช่นนั้นด้วยตน 
เสียเองเล่า 

๔. ก็เมื่อคนคู่เวรปรารถนานักหนาที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้น 
แก่เจ้า จึงได้ทำสิ่งที่ไม่พอใจยั่วยุเจ้า เหตุไรเจ้าจึงจะทำ 
ความปรารถนาของเขาให้สำเร็จเสียเอง ด้วยการยอมให้ 
ความโกรธนั้นเกิดขึ้นเล่า 

๖. เมื่อเจ้าโกรธขึ้นมาแล้ว เจ้าจักได้ก่อทุกข็ให้แก , คนอื่นผู้ 
ทำความผิดให้แก , เจ้านั้นหรือไม่ก็ตาม แต่เป็นอันว่าเจ้า 
ได้เบียดเบียนตนเองด้วยทุกข์ คือความโกรธอยู่ ณ ขณะ 
นี้นั้นเทียว 

๗. ก็เมื่อพวกคนคู่เวรได้เดินไปสู่ทางผิดคือความโกรธ ซึ่งไม่ 
นำประโยชน์อะไรมาให้แก่ ตน เลย แม้เมื่อเจ้ายังโกรธเขาอยู่ 
ก็ชื่อว่าได้คล้อยไปตามทางของเขาเสียละซี 

๘. ศัตรูได้ทำสิ่งอันไม่เป็นที่พอใจให้แก่เจ้า ด้วยอาศัยความ 
โกรธของเจ้าอันใด เจ้าจงรีบถอนความโกรธอันนั้นออก 
เสียเถิด เจ้าจะเดือดร้อนในสิ่งที่ไม , สมควรทำไมกัน 

๙. ขันธ์ ๔ เหล่าใดได้ทำสิ่งที่ไม่พอใจให้แก่เจ้า ขันธ์ ๔ 

เหล่านั้นก็ได้ดับไปแล้ว เพราะสภาวธรรมทั้งหลายดับไป 
ชั่วขณะนิดเดียว แล้วก็มี , ขันธ์ ๔ อื่นเกิดขึ้นมาแทน บัดนี้ 
เจ้าจะมาหลงโกรธใคร ณ ที่นี้เล่า การโกรธต่อขันธ์ ๔ 
ที่เกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งไม่มีความผิดนั้น เป็นการไม่สมควร 

อย่างยิ่ง 


496 


1/5/11,2:20/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๔{*๗ 


๑๐. ผู้ใด'ทำความผิดให้แก่ผู้ใด เมื่อไม , มีผู้ทำความผิดให้นั้นแล้ว 
ผู้ที่จะทำความผิดตอบนั้น จะพึงทำความผิดให้แก่ใคร 
ที่ไหนเล่า ตัวเจ้าเองแหละเป็นตัวการแห่งความผิดเอง 
ฉะนั้น เจ้าจะไปโกรธคนอื่นเขาทำไม ไฉนจึงไม่โกรธตัว 
เองเล่า 

อุบายบรรเทาความโกรธประการที่ ๕ 
ด้วยพิจารณาถึงกรรม 

[๒๔๖] ก็แหละ แม่โยคีบุคคลจะได้พยายามพรํ่าสอนตนเองด้วยประการดังกล่าว 
มาแล้วก็ตาม แต่ความโกรธแค้นก็ยังไม่สงบลง แต่นั้นโยคีบุคคลจงใช้วิธีพิจารณาถึง 

ภาวะที่ตนและคนอื่นเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน ต่อไป ในการพิจารณาถึงกรรมนั้น 
จงพิจารณาถึงภาวะที่ตนเองเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนเป็นอันดับแรก ดังต่อไปนี้ 

“นี่แน่ะ พ่อมหาจำเริญ ! เจ้าโกรธคนอื่นเขาแล้วจักได้ 
ประโยชน์อะไร ? กรรมอันมีความโกรธเป็นเหตุของเจ้านี้ 
มันจักบันดาลให้เป็นไปเพื่อความฉิบหายแก 1 เจ้าเองมิใช่หรือ? 

ด้วยว่า เจ้าเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน มีกรรมเป็นทายาท 
มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรมเป็นที่พึ่ง 
เจ้าได้ทำกรรมสิ่งใดไว้ เจ้าจักต้องได้รับผลของกรรมนั้น 

อนึ่ง กรรมของเจ้านี้ มันไม่สามารถที่จะบันดาลให้ 
สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณ ปัจเจกโพธิญาณ และสาวกภูมิได้ 
มันไม่สามารถที่จะบันดาลให้สำเร็จสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในบรรดาสมบัติต่าง ๆ เช่น ความเป็นพระพรหม พระอินทร์ 
พระเจ้าจักรพรรดิ และพระเจ้าประเทศราชได้เลย ตรงกันข้าม 
กรรมของเจ้านี้ มักจักขับไล่ไสส่งให้เจ้าออกจากพระศาสนา 
แล้วบันดาลให้ประสบผลอันประหลาดต่าง ๆ เช่น ทำให้ 
บังเกิดเป็นคนขอทาน กินเดนของคนอื่น หรือประสบทุกข์ 
อย่างใหญ่หลวง เช่น ทำให้บังเกิดในนรกเป็นต้นอย่างแน่นอน 


10-1996 (0481-0588)8 


497 


1/5/11,2:20/\1\/เ 


















๔๙๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อันตัวเจ้านี้นั้น เมื่อขืนทำกรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมซื่อว่า 
เผาตัวของตัวเองทั้งเป็น และทำตัวเองให้มีชื่อเสียงเน่าเหม็น 
เป็นคนแรกนั้นเทียว เหมือนบุรุษผู้จ้บถ่านเพลิงอันปราศ 
จากเปลวก็ดี จับคูถก็ดี ด้วยมือทั้งสอง หวังจะประหารคน 
อื่นฉะนั้น” 

เมื่อได้พิจารณาถึง ภาวะที่ตัวเป็นผู้มืกรรมเป็นของแห่งตน อย่างนี้แล้ว จงพิจารณา 
ถึง ภาวะ ที่คนอื่นเป็นผู้มี กรรม เป็น ของแห่ง ตน ในอันดับต่อไป ดังนี้ 

“แม้เขาผู้นั้นโกรธเจ้าแล้ว เขาจักได้ประโยชน์อะไร 
กรรมอันมีความโกรธเป็นเหตุของเขาผู้นั้น มันจักบันดาล 
ให้เป็นไป เพื่อความฉิบหายแก , เขาเองมิใช่หรือ ? เพราะ 
ว่าเขาผู้นั้นเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน มีกรรมเป็น 
ทายาท มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ มีกรรม 
เป็นที่พึ่ง เขาจักได้ทำกรรมสิ่งใดไว้ เขาก็จักต้องได้รับผลของ 
กรรมนั้น 

อนึ่ง กรรมของเขาผู้นั้น มันไม่สามารถที่จะบันดาลให้ 
สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณ ปัจเจกโพธิญาณ และสาวกภูมิได้ 
มันไม 1 สามารถที่จะบันดาลให้สำเร็จสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ในบรรดาสมบัติต่าง ๆ เช่นความเป็นพระพรหม พระ 
อินทร์ พระเจ้าจักรพรรดิและพระเจ้าประเทศราชได้เลย 
ตรงกันข้าม กรรมของเขาผู้นั้น มันจักขับไล่ไสส่งให้เขา 
ออกจากพระศาสนา แล้วบันดาลให้ประสบผลอันประหลาด 
ต่าง ๆ เช่น ทำให้บังเกิดเป็นคนขอทาน กินเดนของ 
คนอื่น หรือทำให้ประสบทุกข์อย่างใหญ่หลวง เช่น ทำให้ 
บังเกิดในนรกเป็นต้นอย่างแน่นอน 


10-1996 (0481-0588)8 


498 


1/5/11,2:20/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


(3* 6*^3 


เขาผู้นั้น เมื่อขืนทำกรรมอยู่อย่างนี้ ย่อมซื่อว่าโปรย 
ธุลีคือความโกรธใส่ตนเองเหมือนบุรุษผู้จะโปรยธุลีใส่คนอื่น 
แต่ไปยืนอยู่ทางใต้ลมฉะนั้น” 

ชัอนี้สมด้วยพระพุทธนิพนธ์สุภาษิตในขุททกนิกายว่า:- 

โย อปฺปทุฏฺซิสฺส นรสฺส ทุสฺสติ 
สุทฺธสฺส โปสสฺส อนงฺคณสฺส 

ตเมว พาล 0 ปจฺเจติ ปาป๋ 
สุขุโม รโช ปฏิวาตำ ขิตฺโต. ๑ 

“ผู้ใดประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่มืความผิด ทั้งเป็นคน 
บริสุทธิหมดจด หมดกิเลส บาปจะส่งผลให้เขาผู้นั้นซึ่ง 
เป็นคนพาลเสียเอง เหมือนธุลีอันละเอียดที่คนซัดไปทวนลม 
ย่อมจะปลิวกลับมาถูกเขาเองฉะนั้น” 

อุบายบรรเทาความโกรธประการที่ ๖ 
ด้วยพิจารณาถึงพระพุทธจริยาในปางก่อน 

[๒๔๗] ก็แหละ ถ้าโยคีบุคคลได้พยายามพิจารณาถึงภาวะที่ตนและคนอื่น 
เป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตนอย่างนี้แล้ว ความโกรธแค้นก็มิได้สงบอยู่นั่นแล แต่นั่น 
จงระลึกถึงพระคุณ คือ พระจริยาวัตรของพระบรมศาสดาในปางก่อน เพื่อบรรเทา 
ความโกรธแค้นต่อไป 

ในพระพุทธจริยาวัตรแต่ปางก่อนนั่น มีส่วนที่โยคีบุคคลควรจะนำมาพิจารณา 
เตือนตนด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 

นี่แน่ะ พ่อมหาจำเริญ ! พระบรมศาสดาของเจ้าในปางก่อน แต่ยังมิได้ตรัสรู้ 
พระสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงเป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ อยู่ถึง ๔ อสงไขย 


๑ ดูเทียบ ชุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๑๒๕/๗๐ 


10-1996 (0481-0588)8 


499 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















๕๐๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

กับแสนมหากัปนั้น พระองค์ก็มิได้ทรงทำพระหฤทัยใหํโกรธเคือง แม้!นศัตรูทั้งหลาย 
ผู้พยายามประหัตประหารพระองค์อยู่ในชาตินั้น ๆ มิใช่หรือ ? 

พระจริยาวัตรของพระบรมศาสดาในปางก่อน แต่ละเรื่องนั้น พึงทราบแต่โดย 
ย่อดังนี้ 

๑. เรื่องพระเจ้าสีลวะ 

ใน สีลวชาดก พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเจ้าแผ่นตินมีพระนามว่า 
พระเจ้าสีสวะ อำมาตย์ผู้!จบาปหยาบช้าได้ลอบล่วงประเวณีกับพระอัครมเหสีของ 
พระองค์ แล้วไปเชื้อเชิญเอาพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์มายึดเอาพระราชสมบัติ ในที่อันมี 
อาณาบริเวณถึงสามร้อยโยชน์พระโพธิสัตว์สีลวราชา ก็มิได้ทรงอนุญาตให้หมู่มุขอำมาตย์ 
ผู้จงรักภักดีลุกชื้นจับอาวุธเช้าต่อต้าน ต่อมาพระองค์พร้อมด้วยหมู่มุขอำมาตย์พันหนึ่ง 
ได้ถูกเขาขุดหลุมฝังทั้งเป็นลึกแค่พระศอ ตรงที่ป่าช้าผีดิบ พระองค์ก็มิได้ทรงเสีย 
พระราชหฤทัยแม้แต่น้อย อาศัยพวกสุนัขจิ้งจอก มันพากันมาคุ้ยกินซากศพ ได้ขุด 
คุ้ยดินออก พระองค์จึงได้ทรงใช้ความเพียรของลูกผู้ชาย ด้วยกำลังแห่งพระพาหา 
ทรงตะกายออกมาจากหลุม จึงทรงรอดชีวิตได้ และด้วยอานุภาพเทวดาช่วยบันดาล 
พระองค 6 ได้เสด็จชื้นไปยังพระราชนิเวศน์ของพระองค์ ทรงเห็นพระราชาผู้เป็นศัตรูบรรทม 
อยู่บนพระแท่นที่บรรทม พระองค์ก็มิได้ทรงพระพิโรธโกรธเคืองแต่ประการใด กลับ 
ทรงปรับความเช้าพระทัยดีต่อกันและกัน แล้วทรงตั้งพระราชาผู้เป็นศัตรูนั้นไวิในฐาน 
แห่งมิตร และได้ตรัสสุภาษิตว่า:- 

อาสึเสเถว ปุริโส น นิพฺพินฺเทยฺย ปณฺฑิโต 

ปสฺสามิ โวหมตฺตานํ ยถา อิจฺฉึ ตถา อทุ 0 . 

“ชาติชายผู้บัณฑิต พึงทำความหวังโดยปราศจากโทษ 
ไปเถิด อย่าพึงเบื่อหน่ายท้อถอยเสียเลย เรามองเห็นทาง 
อยู่ว่า เราปรารถนาที่จะสถาปนาตนไว่ในราซสมบัติโดย 


10-1996 (0481-0588)8 


500 


1/5/11,2:20/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๐๑ 


ไม่เบียดเบียนใคร ๆ ด้วยประการใด เราก็จะปฏิบัติด้วย 
ประการนั้น” ๑ 

๒. เรื่องขันติวาทีดาบส 

ใน ขันติวาทีชาดก ๒ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นขันติวาทีดาบส เมื่อพระเจ้า 
แผ่นดินผู้ทรงครองแว่นแคว้นกาสีผู้โง่เขลา พระนามว่าพระเจ้ากลาพุ ได้ตรัสถาม 
พระโพธิสัตว์ขันติวาทีดาบสว่า “สมณะ ! พระผู้เป็นเจ้านับถือวาทะอะไร ?” พระ 
โพธิสัตว์ทูลตอบว่า “อาตมภาพนับถือขันติวาทะ คือนับถือความอดทน” ทีนั้น 
พระเจ้ากลาพุ ได้ทรงรับสั่งให้เฆี่ยนพระโพธิสัตว์ด้วยแส้มีหนามเหล็กเป็นการพิสูจน์ จน 
ในที่สุดถูกตัดมือและเท้า แต่แล้วพระโพธิสัตว์ก็มิได้ทำความโกรธเคืองเลยแม้แต่น้อย 

๓. เรื่องธรรมปาลกุมาร 

การที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้ใหญ่แล้วและดำรงอยู่ในเพศบรรพชิต สามารถอดกลั้น 
ได้เหมือนเช่นพระเจ้าสืลวะและขันติวาทีดาบสนั้น ยังไม , เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เท่าไหร่นัก 
ส่วนใน จูฬธัมมปาลชาดก ๓ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นธรรมปาลกุมาร ทรงเป็น 
ทารกยังนอนหงายอยู่เทียว ถูกพระเจ้ามหาปตาปะผู้เป็นพระบิดา มีพระราชบัญชาให้ 
ตัดพระหัตถ์และพระบาททั้ง ๔ ดุจว่าให้ตัดหน่อไม้ในขณะที่พระมารดาทรงพิไร 
ครํ่าครวญอยู่ว่า:- 

“ข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพ แขนทั้งสองของพ่อ 
ธรรมปาละ ผู้เป็นรัชทายาทในแผ่นดิน ซึ่งไล้ทาแล้ว 
ด้วยรสแห่งจันทน์หอม กำลังจะขาดไปอยู่แล้ว 
“หม่อมฉันจะหาชีวิตมิได้อยู่แล้วละเพคะ” 


๑ ดูเทียบ ชุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๕๑/๒๒ 
๑ ดูเทียบ ชุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๔๙/๑๖๖ 
๒ ชุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๑๗๑/๕๙/๒๐๘ 


10-1996 (0481-0588)8 


501 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















๕(ว1®) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แม้กระนั้นแล้ว พระเจ้ามหาปตาปะก็ยังมิได้ถึงความสาสมพระราชหฤทัย ได้ 
ทรงมีพระราชโองการไปอีกว่า “จงตัดศีรษะมันเสีย” ฝ่ายพระโพธิสัตว์ธรรมปาลกุมาร 
ก็มิได้ทรงแสดงออกแม้เพียงพระอาการเสียพระทัย ทรงอธิษฐานสมาทานอย่างแม่นมั่น 
แล้วทรงโอวาทพระองค์เองว่า:- 


“ขณะนี้เป็นเวลาที่เจ้าจะต้องประคองรักษาจิตของ 
เจ้าไวให้ดีแล้วนะ พ่อธรรมปาละผู้เจริญ ! บัดนี้เจ้าจงทำ 
จิตให้เสมอในบุคคลทั้ง ๔ คือพระบิดาผู้ทรงบัญชาให้ตัด 
ศีรษะ๑ พวกราชบุรุษที่จะตัดศีรษะ ๑ พระมารดาที่กำลัง 
ทรงพิไรรำพัน ๑ ตนของเจ้าเอง ๑” 

การที่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมนุษย์แล้ว ทรงอดกลั้นได้ต่อการทารุณ 
กรรมต่าง ๆ จากศัตรู เหมือนอย่างในเรื่องทั้งสามที่แสดงมาแล้วนั้น แม้ข้อนี้ก็ยัง 
ไม่เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากนัก ส่วนที่น่าอัศจรรย์มากยิ่งกว่านั้น คือพระโพธิสัตว์ 
เสวยพระชาติเป็นสัตว์เดียรัจฉานในกำเนิดต่าง ๆ และได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสน 
สาหัส ดังต่อไปนี้ 


๔. เรื่องพญาช้างฉัททันต์ 

เรื่องแรก ได้แก่พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญาข้าง ชื่อ ฉัททันต์ แม้ 
พระองค์จะถูกนายพรานยิงด้วยลูกศรอันกำซาบด้วยยาพิษ ณ ที่ตรงสะดือ ก็มิ’ได้ 
ขุ่นเคืองใจในนายพรานผู้ซึ่งทำความพินาศให้แก่ตนอยู่เช่นนั้น ข้อนี้สมด้วยความ 
พระบาลีในคัมภีร์ชาดกว่า:- 

“พญาช้างฉัททันต์ แม้จะถูกทิ่มแทงด้วยลูกศรเป็น 
อันมากแล้ว ก็มิไต์มีจิตคิดประทุษร้ายในนายพราน กลับ 
พูดกับเขาอย่างอ่อนหวานว่า “พ่อสหาย นี้ต้องการอะไร 
หรือ ? พ่านยิงเราเพราะเหตุแห่งสิ่งใดหรือ ? การที่พ่าน 


10-1996 (0481-0588)8 


502 


1/5/11,2:20/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๐๓ 


มา ณ ที่นี้แล้วทำแก 1 เราอย่างนี้ มิใช่เป็นด้วยอำนาจของ 
ท่านเอง ดังนั้น การพยายามทำเช่นนี้ท่านทำเพื่อพระราชา 
องค์ใด ? หรือเพื่อมหาอำมาตย์คนใดหรือ ๑ ?” 

ก็แหละ ครั้นพระโพธิสัตว์พญาช้างฉัททันต์ถามอย่างนี้แล้ว นายพรานก็ได้ 
ตอบออกมาตามความสัตย์จริงว่า “ท่านผู้เจริญ พระราชเทวีของพระเจ้ากาลีได้ทรงส่ง 
ข้าพเจ้ามาเพื่อต้องการงาของท่าน” ทันทีนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อจะทำพระราชประสงค์ของ 
พระราชเทวีนั้นให้สำเร็จบริบูรณ์ จึงได็ให้ตัดงาทั้งสองของตนอันมีความงามดุจทองคำธรรมชาติ 
สุกปลงด้วยแสงอันเปล่งออกแห่งรัศมีอันประกอบด้วยลี ๖ ประการ แล้วก็มอบให้ 
นายพรานนั้นไปถวาย 


๕. เรื่องพญากระบี่ 

เรื่องที่สอง ครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น พญากระบี่ พระโพธิสัตว์ พญา 
กระบี่นั้น ได้ช่วยบุรุษคนหนึ่งให้ขึ้นจากเหวจนรอดชีวิตมาได้ ครั้นแล้วบุรุษนั้นเองได้ 
คิดทรยศต่อพระองค์ว่า:- 

“วานรนี้ย่อมเป็นอาหารของมนุษย์ได้ฉันเดียวกับพวก 
เนื้อมฤคในป่าประเภทอื่น ๆ ล้ากระไรเราหิวขึ้นมา 
แล้วจะพึง ฆ่าวานรนี้กินเป็นอาหาร ครั้นกินอิ่มแล้ว 
จักเอาเนื้อที่เหลือไปเป็นเสบียงเดินทาง เราก็จักข้ามพ้น 
ทางทุรกันดารไปได้ เนื้อนี้จักเป็นเสบียงของเรา” ๒ 

ครั้นแล้วเขาก็ยกก้อนศิลาขึ้นทุ่มลงบนกระหม่อมของพระโพธิสัตว์ ฝ่ายพระ 
โพธิสัตว์!ด้จ้องมองดูบุรุษนั้นด้วยหน่วยตาทั้งสองอันนองด้วยนั้าตา ทั้งนี้ด้วยความกรุณา 
ว่า เจ้าคนนี้เป็นอันธพาลประทุษร้ายมิตร แล้วพูดกับเขาด้วยความปรารถนาดีว่า 


๑ ชุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๑'๒๔/๕๕๙ 
๒ ชุ. ชา. (ไทย) ๒๗/'๒๐๕-๒๐๖/ ๕ ๗๐ 


10-1996 (0481-0588)8 


503 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















๕๐๔ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“อย่านะท่าน ! ท่านเป็นแขกสำหรับข้าพเจ้า ท่านยัง 
สามารถทำกรรมอันหยาบข้าทารุณทำนองนี้ได้ ท่านยังจะ 
อยู่ไปอีกนาน ควรจะช่วยห้ามคนอื่น ๆ เขาเสียด้วย” ๑ 

ครั้นพระโพธิสัตว์กล่าวดังนี้แล้ว ก็มิได้มีจิตคิดประทุษร้ายในบุรุษนั้น มิหนำ'ซา 
ยังมิได้คิดห่วงถึงความลำบากของตน ได้ช่วยส่งบุรุษนั้นให้พ้นจากทางทุรกันดารจนลุ 
ถึงภูมิสถานอันเกษมปลอดภัยต่อไป 


๖. เรื่องพญานาคชื่อภูริทัตตะ 

เรื่องที่สาม ครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคราชชื่อภูริทั ตตะ พระ 
โพธิสัตว์พญานาคภูริทัตตะนั้น ได้อธิษฐานเอาอุโบสถศีลแล้วขึ้นไปนอนอยู่บนยอด 
จอมปลวก ครั้งนั้น พวกพราหมณ์หมองูได้เอาโอสถมีพิษเหมือนกับไฟประลัยกัลป็ 
ราดใส่ทั่วทั้งตัว กระทืบด้วยเท้าทำให้อ่อนกำลังแล้วจับยัดใส่ข้องเล็ก ๆ นำไปเล่นกล 
ให้คนดูจนทั่วชมพูทวีป พระโพธิสัตว์พญานาคภูริทัตดะก็มิได้แสดงอาการแม้เพียง 
นึกขัดเคืองในใจในพราหมณ์นั้นแต่ประการใด ข้อนี้สมด้วยความบาลีในคัมภีร์จริยา 
ปิฎกว่า:- 

“เมื่อหมองูซื่ออาอัมพานะ จับเรายัดใส่ในข้องเล็ก ๆ 
ก็ดี ยํ่าเหยียบเราอยู่ด้วยส้นเท้า เพื่อให้อ่อนกำลังลงก็ดี 
เรามิได้โกรธเคืองในหมองูอาลัมพานะนั้นเลย ทั้งนี้ 
เพราะเรากลัวศีลของเราจะขาดกระท่อนกระแท่นไป” ๒ 


๑ ชุ. ชา. (ไทย) ต๓/'๒๐๙ /๕ ๗๐ 
๒ ชุ. จรยา. (ไทย) ๓๓/๑๖/๓๗๔ 


10-1996 (0481-0588)8 


504 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


0(51 


๗. เรื่องพญานาคชื่อจัมเปยยะ 

เรื่องที่สี่ ครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเบีนพญานาคราช ชื่อ จัมเปยยะ 
แม้ พระโพธิสัตว์พญานาคจัมเปยยะนั้นจะได้ถูกหมองูทรมานเบียดเบียนอยู่ด้วยประการ 
ต่าง ๆ ก็มิได้แสดงอาการแม้เพียงนึกขัดเคืองในใจ ข้อนี้ สมด้วยความบาลีในคัมภีร์ 
จริยาปิฎก'ว่า:- 

“แม้ในชาติเป็นจัมเปยยะนาคราชนั้นเราก็ได้ประพฤติ 
ธรรมจำอุโบสถศีล หมองูได้จับเอาเราไปเล่นกลอยู่ที่ประตู 
พระราชวัง เขาประสงค์จะให้เราแสดงเป็นสีอะไรคือจะ 
เป็นสีเชียวสีเหลืองสีขาวหรือสีแสดแก่ เราก็คล้อยให้เป็น 
ไปตามใจประสงค์ของเขา เรามีความตั้งใจอยู่ว่า “ขอให้ 
หมองูนี่จง'ได้ลาภมาก ๆ เถิด” และด้วยอานุภาพของเรา 
เราสามารถที่จะบันดาลที่ดอนให้กลายเป็นนั้าก็ได้ แม้ 
บันดาลนั้าให้กลายเป็นที่ดอนก็ได้ ล้าเราจะพึงโกรธเคือง 
เจ้าหมองูนั้น เราก็สามารถที่จะทำให้เขากลายเป็นเล้าถ่าน 
ชั่วครู่เท่านั้น แด 1 ล้าเราจักตกอยู่ใต้อำนาจอกุศลจิตนั้น 
เราก็จักเสื่อมจากศีล เมื่อเสื่อมจากศีลแล้ว ความ 
ปรารถนาขั้นสุดยอด คือ ความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้า 
ของเราก็จะไม่สำเร็จสมประสงค์” ๑ 

๘. เรื่องพญานาคชื่อสังขปาละ 

เรื่องที่ห้า ครั้งพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพญานาคราชชื่อ ลังขปาละ พระ 
โพธิสัตว์สังขปาละนั้นถูกบุตรนายพราน ๑๖ คนช่วยกันเอาหอกอย่างแหลมคมแทง 
เข้าที่ลำตัวถึง ๘ แห่ง แล้วเอาเครือวัลย์ที่เป็นหนามร้อยเข้าไปตามรูแผลที่แทง 
นั้น ๆ เอาเชือกอย่างมั่นเหนียวร้อยเข้าทางรูจมูกแล้วช่วยกันลากไป ลำตัวถูกครูดสี 
ไปกับพื้นดินพระโพธิสัตว์สังขปาละนาคราชได้เสวยทุกข์อย่างใหญ่หลวง แม้พระโพธิสัตว์ 


๑ ขุ. จรยา. (ไทย) ชิาชิว/ ๒๑-๒๔/๗๔๘ 


10-1996 (0481-0588)8 


505 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















๕๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จะสามารถบันดาลให้บุตรนายพรานเหล่านั้นแหลกละเอียดเป็นเถ้าธุลี ด้วยวิธีเพียงแต่ 
โกรธแล้วจ้องมองดูเท่านั้น แต่พระโพธิสัตว์ก็มิได้ทำการโกรธเคืองลืมตาจ้องมองดู 
เขาเหล่านั้นเลย ข้อนี้สมด้วยความบาลีในคัมภีร์ชาดกว่า:- 

“นายอฬาระ เราอยู่จำอุโบสถศีลเป็นนิจทุกวันพระ 
๑๔ คํ่า และ ๑๕ คํ่า คราวครั้งนั้น ได้มีบุตรของนายพราน 
๑๖ คน พากันถือเชือกและบ่วงอย่างมั่นเหนียวไปหาเรา 
แล้วเขาได้ช่วยกันร้อยจมูกเรา ฉุดดึงเชือกที่ร้อยจมูกผูก 
ตรึงเราหมดทั้งตัวแล้วลากเราไป ทุกข์อย่างใหญ่หลวงถึง 
เพียงนั้น เราก็ยังอดกลั้นได้ ไม่ยอมทำให้อุโบสถศีลกำเริบ 
เศร้าหมอง” ๑ 

แท้ที่จริงนั้น พระบรมศาสดามิใช่ได้ทรงทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไว้เพียงที่ได้ยกมา 
แสดงเป็นตัวอย่างนี้เท่านั้น พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระจริยาวัตรอันน่าอัศจรรย์แม้ 
อย่างอื่น ๆ ไว้เป็นอเนกประการ ซึ่งมีปรากฏในชาดกต่าง ๆ เช่น มาตุโปสกชาดก ๒ 
เป็นอาทิ 

ก็แหละ บัดนี้ เมื่อเจ้าได้อ้างอิงเอาพระผู้มีพระภาคผู้ทรงบรรลุพระสัพพัญณุต- 
ญาณแล้ว ผู้ทรงมีพระขันติคุณอย่างไม่มีใครเสมอเหมือน ทั้งในโลกมนุษย์และโลก 
เทวดาว่าเป็นศาสดาของเจ้าดังนี้แล้ว การที่เจ้าจะยอมจำนนให้จิตโกรธแค้นเกิดขึ้น 
ครอบงำได้อยู่ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่ชอบไม่สมควรอย่างยิ่งเทียว 


๑ ชุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๑๘๐-๑๘๑/๖๒๔ 
๒ ชุ. ชา. (ไทย) ๒๗/๒๒-๒๘/๒๔๘-๒๕๙ 


10-1996 (0481-0588)8 


506 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๐๗ 


อุบายบรรเทาความโกรธประการที่ ๗ 
ด้วยพิจารณาความสัมพันธ์กันมาในสังสารวัฏ 

[๒๔๘] ก็แหละโยคีบุคคลผู้ซึ่งได้เข้าถึงความเป็นทาสของกิเลสมานานหลายร้อย 
หลายพันชาติ แม้จะได้พยายามพิจารณาถึงพระคุณคือพระจริยาวัตรของพระบรมศาสดา 
ในปางก่อนโดยวิธีดังแสดงมาสักเท่าไรก็ตาม ความโกรธแค้นนั้นก็ยังไม่สงบอยู่นั่นแล 
คราวนี้โยคีบุคคลนั้นจงพิจารณาถึง ความสัมพันธ์กันมาในสังสารวัฏอันยาวนาน 
ซึ่งสาวหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ โดยอุบายวิธีดังต่อไปนี้ 

แหละเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้ ซึ่งมีปรากฏในคัมภีร์สังยุตดนิกาย 
นิทานวรรคว่า:- 

“ภิกษุทั้งหลาย สัตว์ 1 ที่เกิดมาในโลกบื้นั้น ที่จะไม่เคย 
เป็นมารดากัน ไม่เคยเป็นบิดากัน ไม่เคยเป็นพี่น้องซายกัน 
ไม่เคยเป็นพี่น้องหญิงกัน ไม่เคยเป็นบุตรกัน และไม่เคย 
เป็นธิดากัน เป็นสิ่งที่หาได้ไม่ง่ายเลย” ๑ 

เพราะฉะนั้น โยคีบุคคลพึ่งส่งจิตไปในคนคู่เวรกันอย่างนี้ว่า:- 

ได้ยินว่า สตรีผู้นี้เคยเป็นมารดาของเรามาในชาติปางก่อน เขาเคยได้บริหาร 
รักษาเราอยู่ในครรภ์ตลอดเวลา ๑๐ เดือน ได้ช่วยล้างเช็ดปัสสาวะ อุจจาระ นาลาย 
และนั้ามูกเป็นต้นให้แก , เราโดยไม , รังเกียจ เห็นสิ่งปฏิกูลเหล่านั้นเหมือนฝ่นจันทน์ 
หอมช่วยประคองเราให้นอนอยู่ในระหว่างอก อุ้มเราไปด้วยสะเอว ได้ทะนุถนอม 
เลี้ยงเรามาเป็นอย่างดี ฉะนี้ 

บุรุษผู้นี้เคยเป็นบิดาของเรามา เมื่อประกอบการค้าขาย ต้องเดินไปในทางอัน 
ทุรกันดาร เช่นต้องไปด้วยอาศัยแพะเป็นพาหนะและต้องเหนี่ยวรั้งไปด้วยไม้ขอเป็นต้น 
แม้ชีวิตก็ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์แก่ตัวเรา ครั้นในยามเกิดสงครามประชิดติดพัน กัน 


๑ สํ. นิ. (ไทย) ๑๖/๑๓๗-๑๓๘/๒๒๗-๒๒๘ 


10-1996 (0481-0588)8 


507 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















๕๐๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ทั้งสองฝ่ายก็ต้องเอาตนเข้าสู่สนามรบ บางครั้งต้องแล่นเรือผ่านมหาสมุทรอันเต็ม 
ไปด้วยภัยอันตราย และได้ทำกิจการอย่างอื่น ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยความ 
ลำบากยากเข็ญ พยายามสั่งสมทรัพย์!ว้ด้วยอุบายต่าง ๆ ด้วยมั่นหมายว่า จักเลี้ยงดู 
ลูกๆ ทั้งหลายให้เป็นสุข ฉะนี้ 

บุรุษผู้นี้เคยเป็นพี่น้องชายของเรามา สตรีผู้นี้เคยเป็นพี่น้องหญิงของเรามา บุรุษ 
ผู้นี้เคยเป็นบุตร'ของเรามา สตรีผู้นี้เคยเป็นธิดาของเรามา และแต่ละบุคคลนั้นเคยได้ 
ทำอุปการะแก่เรามาหลายอย่างหลายประการเป็นอันมาก 

เพราะเหตุฉะนั้น การที่เราจะทำใจให้!กรธแค้นในบุคคลนั้น ๆ ย่อมเป็นการ 
ไม่สมควรอย่างยิ่ง ฉะนี้ 


อุบายบรรเทาความโกรธประการที่ ๘ 

ด้วยพิจารณาอานิสงส์เมตตา 

ล้าพระโยคีได้พยายามพิจารณา โดยความสัมพันธ์กันมาในสังสารวัฏดังแสดง 
มาแล้ว ก็ยังไม , สามารถที่จะทำความโกรธแค้นให้ดับลงได้อยู่นั้นแล แต่นั้นโยคีบุคคล 
จงพิจารณาถึง อานิสงส์ของเมตตา ด้วยอุบายวิธีดังต่อไปนี้ 

“นี่แน่ะ พ่อมหาจำเริญ ! พระผู้มีพระภาคได้ตรัสสอนไว้แล้วมิใช่หรือว่า ภิกษุ 
ทั้งหลาย คนผู้เจริญเมตตาภาวนาพึงหวังได้แน่นอน ซึ่งอานิสงส์ ๑๑ ประการของ 
เมตตาเจโตวิมุติ ที่ตนส้องเสพหนักแล้ว ทำให้เจริญขึ้นแล้ว ทำให้มาก ๆ แล้ว 
ทำให้เป็นเหมือนยานที่เตรียมพร้อมแล้ว ทำให้เป็นดุจฐานอันแน่นหนาอันมั่นคงแล้ว 
ทำให้ปรากฏชัดแล้ว สั่งสมด้วยวสี ๕ ดีแล้ว ทำให้บังเกิดขึ้นด้วยดีแล้ว” 

อานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ ๑ 

[๒๔๙] อานิสงส์ของเมตตาเจโตวิมุติ ๑๑ ประการนั้น คือ 

๑. นอนเป็นสุข คือไม่กลิ้งไม่กรน หลับอย่างสนิทเหมือนเข้าสมาบัติ มี ลักษณะ 
ท่าทางเรียบร้อยงดงามน่าเลื่อมใส 


๑ องฺ.เอกาทสก. (ไทย) ๒๔/๑๕/๔๒๕, ชุ.ป. (ไทย) ๓๑/'๒๒/๔๖๐-๔๖๑ 


10-1996 (0481-0588)8 


508 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


0 6* 


๒. ตื่นเป็นสุข คือ ตื่นขึ้นแล้ว ไม่ทอดถอนหายใจ ไม่สยิ้วหน้า ไม , บิดไปบิดมา 
มีหน้าตาชื่นบานเหมือนดอกปทุมที่กำลังแย้มบาน 

๓. ไม่ฝืนร้าย คือ ไม่ฝันเห็นสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัว เช่น พวกโจรรุมล้อม สุนัขไล่ 
กัด หรือตกเหว ฝันเห็นแต่นิมิตที่ดีงาม เช่น ไหว้พระเจดีย์ ทำการบูชา และฟังธรรม 
เทศนา 

๔. เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย คือ เป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของคนทั้งหลาย 
เหมือนพวงไข่มุกที่ห้อยอยู่หน้าอก หรือดอกไม้ที่ประดับอยู่บนเศียร 

๕. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย คือ ไม่ใช่เป็นที่รักของคนอย่างเดียว ยังเป็น 
ที่รักตลอดไปถึงเหล่าเทวาอารักษ์ทั้งหลายด้วย 

๖. เทวดาทั้งหลายคอยเฝืารักษา คือ เทวดาทั้งหลายย่อมคอยตามรักษาเหมือน 
มารดาบิดาคอยตามรักษาบุตรธิดา 

๗. ไฟ ยาพิษหรือศัสตรา ไม่กลํ้ากรายในตัวของเขา คือ ไม่ถูกไฟไห มิ ไม่ถูก 

วางยาพิษ หรือไม่ถูกศัสตราอาวุธประหาร 

๘. จิตเป็นสมาธิเร็ว คือ เมื่อเจริญกัมมัฏฐาน จิตสำเร็จเป็นอุปจารสมาธิหรือ 
อัปปนาสมาธิได้เร็ว 

๙. ผิวหน้าผ่องใส คือ หน้าตามีผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใส เหมือนลูกตาลสุกที่ 
หล่นจากขั้วใหม่ ๆ 

๑๐. ไม่หลงทำกาลกิริยา คือ ไม่หลงตาย คล้ายกับนอนหลับไปเฉย ๆ 

๑๑. เมื่อไม่บรรลุถึงคุณธรรมเบื้องสูง อย่างตื่าก็จะบังเกิดในพรหมโลก คือ 

ล้ายังไม , ได้บรรลุพร ะอรหัตอันเป็นคุณเบื้องสูงยิ่งกว่าเมตตาฌาน พอเคลื่อนจาก 
มนุษยโลก ก็จะเข้าสู่พรหมโลกทันที เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น 

นี่แน่ะ พ่อมหาจำเริญ ! ล้าเจ้าจักไม่ทำจิตที่โกรธแค้นอยู่นี้ให้ดับไปเสียแล้ว 
เจ้าก็จักเป็นคนอยู่ภายนอกจากอานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ ฉะนี้ 


10-1996 (0481-0588)8 


509 


1/5/11,2:20/\1\/เ 


















๕๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อุบายบรรเทาความโกรธประการที่ ๙ 

ด้วยพิจารณาแยกธาตุ 

[๒๕๐] ถ้าโยคีบุคคลยังไม่สามารถที่จะทำความโกรธแค้นให้ดับลงได้ด้วยอุบาย 
วิธีดังแสดงมา คราวนี้จงนึกเอาคนคู่เวรนั้นมาพิจารณาแยกออกให้เห็นเป็นเพียงสักว่า 
ธาตุส่วนหนึ่ง ๆ ด้วยอุบายวิธีดังนี้ 

โยคีบุคคลพึงพรํ่าสอนตนโดยวิธีแยกธาตุว่า:- 

นี่แน่ะ พ่อมหาจำเริญ ! เมื่อเจ้าโกรธคนคู่เวรนั้น เจ้าโกรธอะไรเขาเล่า ? คือ 
ในอาการ ๓๒ เจ้าโกรธผมหรือ ? ขนหรือ ? เล็บหรือ ? ฟันหรือ ? หนังหรือ ? หรือ 
โกรธ เนื้อ เอ็น กระดูก เยื่อกระดูก ม้าม หรือโกรธ หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ? 
หรือโกรธ ไสํใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า มันสมอง ? เจ้าโกรธ ดี เสลด 
หนองเลือด เหงื่อ มันข้นหรือ ? หรือโกรธ ฟ้าตา ฟ้ามันเหลว ฟ้าลายฟ้ามูก ฟ้าไขข้อ 
ฟ้ามูตร ? หรือ ในธาตุ ๔ เจ้าโกรธ ธาตุดิน ธาตุฟ้า ธาตุไฟ ธาตุลม หรือ ? 

อนึ่ง คนคู่เวรนั้น เพราะอาศัยขันธ์ ๕ หรืออายตนะ ๑๒ หรือธาตุ ๑๘ เหล่าใด 
เขาจึงได้มีชื่ออย่างนั้น ในขันธ์ ๕ นั้น เจ้าโกรธรูปขันธ์หรือ ? หรือโกรธเวทนาขันธ์, 
สัญญาขันธ์, สังขารขันธ์, วิญญาณขันธ์ ? หรือ ในอายตนะ ๑๒ นั้นเจ้าโกรธ 
จักขวายตนะ รูปายตนะหรือ ? หรือโกรธ โสตายตนะ ลักทายตนะ ฆานายตนะ 
คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏฐัพพายตนะ มนายตนะ 
ธัมมายตนะ ? หรือ ในธาตุ ๑๘ นั้นเจ้าโกรธ จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ 
หรือ ? หรือโกรธ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ คันธธาตุ ฆาน- 
วิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ โผฏฐัพพธาตุ 
กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ? 

เมื่อโยคีบุคคลพิจารณาแยกกระจายคนคู่เวรนั้นออกโดยภาวะที่เป็นธาตุ คือ เป็น 
เพียงชิ้นส่วนอันหนึ่ง ๆ ประกอบกันไว้ดังได้แสดงมา ฉะนี้ ก็จะมองเห็นสภาวธรรมด้วย 
ปัญญา เห็นแจ้งชัดว่าฐานสำหรับที่จะรองรับความโกรธ ย่อมไม่มีอยู่ในคนคู่เวรนั้น 


10-1996 (0481-0588)8 


510 


1/5/11,2:20/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


© © 


เพราะธาตุทั้งหลายแต่ละธาตุ ๆ มีผมเป็นต้นนั้น เป็นสิ่งอันใคร ๆ ไม่ควรจะโกรธ 
และนอกเหนือไปจากธาตุทั้งหลายมีผมเป็นต้นนั้นแล้วก็หามีคนไม่ ซึ่งเปรียบเหมือน 
ฐานสำหรับรองรับเมล็ดพันธุผักกาดไม่มีที่ปลายเหล็กจาร (เหล็กแหลม) และฐาน 
สำหรับรองรับจิตรกรรมไม่มีในอากาศ ฉะนั้น 

อุบายบรรเทาความโกรธประการที่ ๑๐ 

ด้วยการให้ปันสิ่งของ 

[๒๕๑] ส่วนโยคีบุคคลผู้ไม่สามารถที่จะพิจารณาโดยวิธีแยกธาตุดังแสดงมา 
ก็พึงทำ การให้ปันสิ่งของ กล่าวคือ พึงให้ปันสิ่งของของตนแก่คนคู่เวร ตนเองก็ควร 
รับสิ่งของของคนคู่เวรด้วย ล้าแหละคนคู่เวร มีอาชีพบกพร่อง มีเครื่องบริขารชำรุด 
ใช้สอยไม่ได้ ก็พึงให้เครื่องบริขารของตนนั้นแหละแก , เธอ เมื่อโยคีบุคคลทำการให้ปัน 
ได้อย่างนี้ ความอาฆาตเคียดแค้นก็จะระงับลงโดยสนิททีเดียว และแม้ความโกรธของ 
คนคู่เวรซึ่งติดตามมาตั้งแต่อดีตชาติ ก็จะระงับลงโดยทันที เช่นเดียวกัน เหมือนดัง 
ความโกรธของพระมหาเถระรูปหนึ่งระงับลง เพราะได้บาตรซึ่งพระปิณฑปาดิกเถระ 
ผู้ถูกขับออกจากเสนาสนะ ในวัดจิตดลบรรพตถึง ๓ ครั้ง ได้มอบถวาย พร้อมกับ 
เรียนว่า “ท่านขอรับ บาตร 6 โบนี้มี'ราคา ๘ กหาปณะ อุบาสิกาผู้เป็นโยมหญิงของ 
กระผมถวายเป็นลาภที่ได้มาโดยชอบธรรม ขอท่านได้กรุณาทำให้เป็นบุญลาภแก่ 
มหาอุบาสิกาด้วยเถิด” ฉะนี้ 

ขึ้นชื่อว่าการให้ปันนี้มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่ฉะนี้ สมด้วยวจนะประพันธ์อัน 
พระโบราณาจารยได้ประพันธ์!วิว่า:- 

อทนฺตทมนํ ทานํ ทานํ สพุพดุถสาธก 0 

ทาเนน ปิยวาจาย อุนฺนมนุติ นมนฺติ จ. 

“การให้ปันเป็นอุบายทรมานคนพยศให้หายได้ การ 
ให้ปันเป็นเครื่องบันดาลให้ประโยชน์ทุก ๆ อย่างสำเร็จได้ 
ผู้ให้ปันย่อมฟูใจขึ้น ฝ่ายผู้รับปันย่อมอ่อนน้อมลง ทั้งนี้ 
ด้วยการให้ปัน ด้วยวาจาอ่อนหวานเป็นเหตุ ฉะนี้” 


10-1996 (0481-0588)8 


511 


1/5/11,2:20/\1\/เ 


















๕ ๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เจริญเมตตาถึงขั้นสีมาส้มเภท 

[๒๕๒] เมื่อโยคีบุคคลได้พยายามบรรเทาความโกรธแค้นในคนคู่เวรให้ระงับลงได้ 
แล้วด้วยอุบายวิธีต่าง ๆ มีการระลึกถึงพระพุทธโอวาทในกกจูปมสูตรเป็นต้นตามที่ 
ได้แสดงมาฉะนี้แล้ว จิตของโยคีบุคคลนั้นก็จะแผ่ไป น้อมไปแมีในคนคู่เวรนั้น ได้ด้วย 
วิธีแห่งเมตตาภาวนาเช่นเดียวกับในคนที่รักเพื่อนที่รักมากและคนเป็นกลาง ๆ นั้นเทียว 
ลำดับนั้น โยคีบุคคลพึงเจริญเมตตาให้บ่อยๆ ขึ้น แล้วทำเมตตาให้เป็น สีมาส้มเภท ๑ 
กล่าวคือทำให้จิตเสมอกันในบุคคล ๔ จำพวก ได้แก่ ตนเอง ๑ คนที่รัก ๑ คน 
เป็นกลาง ๆ ๑ คนคู่เวร ๑ ต่อไป 


ลักษณะของสีมาส้มเภท 

ลักษณะของเมตตาที่เป็นสีมาล้มเภทนั้นดังนี้ สมมติว่าขณะที่โยคีบุคคลผู้ 
เจริญเมตตากัมมัฏฐานนั้น นั้งอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคนที่รัก คนเป็นกลาง ๆ และ 
คนคู่เวร เป็นสี่ทั้งตนเอง ได้มีพวกโจรเข้าไปหาแล้วพูดว่า “ท่านครับ ขอจงให้ภิกษุ 
แก , เราสักรูปหนึ่งเถิด” โยคีบุคคลถามว่า “จะเอาไปทำไม” พวกโจรตอบว่า “จะนำ 
ไปฆ่าเอาเลือดในลำคอทำพลีกรรมในกรณีเช่นนี้” ล้าโยคีบุคคลนั้นตัดสินใจว่า “จง 
เอารูปนั้นหรือรูปโน้นก็ได้” ดังนี้ ไม่ชื่อว่าทำเมตตาให้เป็นสีมาล้มเภท ล้าแม่โยคี 
บุคคล จะพึงตัดสินใจว่า “เชิญเอาตัวฉันไปเถอะ อย่าเอาสามรูปนั้นเลย” ดังนี้ ก็ไม , 
ชื่อว่าได้ทำเมตตาให้เป็นสีมาล้มเภทเช่นเดียวกัน 

ถาม - เพราะเหตุไรจึงไม , เป็นสีมาล้มเภท ? 

ตอบ - เพราะเหตุ ที่ เมื่อโยคีบุคคลยัง มี ความปรารถนาให้[จรเอาภิกษุรูปใดรูป 
หนึ่งอยู่นั้น ก็ชื่อว่าเธอเป็นผู้มีความมุ่งร้ายในภิกษุรูปนั้นอยู่ และเป็นผู้ยังมีความ 
ปรารถนาดีในภิกษุรูปอื่น ๆ นอกนี้ จิตไม่สมื่าเสมอในคนทั้ง ๔ คน 


๑ คำว่า “สีมาสัมเภท” การทำลายขอบเขตแห่งเมตตา คือ ไม่ทำการแบ่งแยกว่า ตน, คนที่รัก, คนเป็น 
กลาง ๆ, คนคู่เวรอธิบายว่า คน ๔ พวกนี้ เป็นสีมาเขตแดนที่จะแผ่เมตตาไปถึง เมื่อแรกเจริญเมตตานั้น 
ก็เจริญไปทีละเขต ๆ ครั้นภาวนามีกำลังกล้าขึ้น จิตก็เห็นเสมอกันในคน ๔ จำพวกนี้ ไม่มีแยกเป็น 
เขต ๆ อย่างแรกเจริญดังนี้ เรียกว่า สีมาส้มเภท 


10-1996 (0481-0588)8 


512 


1/5/11,2:20/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๑๓ 


ต่อเมื่อใดโยคีบุคคลนั้น ไม่เห็นคนที่ตนควรจะให้แก , พวกโจรแม้สักคนหนึ่งใน 
จำนวน ๔ คนนั้น วางจิตไว้เสมอทั้งในตนและคนสามคนนั้น ดังนี้ จึงได้ชื่อว่าทำ 
เมตตาให้เป็นสีมาส้มเภท สมด้วยวจนะประพันธ์อันพระโบราณาจารย์ประพันธ์ไว้ว่า 

“ภิกษุผู้เจริญเมตตากัมมัฏฐานนั้น ตราบใดที่ยังเห็น 
แตกต่างกันอยู่ในบุคคล ๔ จำพวก คือ ตน, คนที่รัก, 

คนเป็นกลาง ๆ และคนที่เกลียดชัง ในคนใดคนหนึ่งเรียก 
ได้เพียงว่าเธอเป็นผู้มีจิตปรารถนาดีในสัตว์ทั้งหลาย แต่ 
ยังไม่จัดว่าเป็นผู้มีความรักด้วยเมตตาแท้ หรือเป็นผู้มี 
กุศลอันประเสริฐ ต่อเมื่อใด ภิกษุนั้นทำลายขอบเขตแห่ง 
เมตตา คือ บุคคล ๔ จำพวกเสียได้ จึงจะแผ่เมตตาแท้ไป 
ได้ทั่วโลกมนุษย์กับทั้งโลกเทวดาอย่างสมํ่าเสมอกัน ขอบ 
เขตแห่งเมตตาไม่ปรากฏมีแก่ภิกษุใด เธอได้ซื่อว่าเป็น 
บุคคลผู้ประเสริฐยิ่งใหญ่กว่าคนที่ยังเห็นแตกต่างในบุคคล 
๔ จำพวกข้างต้นนั้น” 

สีมาส้มเภทเท่ากับปฏิภาคนิมิต 

[๒๕๓] ด้วยประการฉะนี้เป็นอันว่าโยคีบุคคลผู้เจริญเมตตากัมมัฏฐานนี่ได้สำเร็จ 
ถึงขั้นปฏิภาคนิมิตหรืออุปจารสมาธิแล้ว ทั้งนี้ตลอดเวลาที่สีมาสัมเภทยังเป็นไปอยู่ 
อย่างสมํ่าเสมอนั้นเทียว อธิบายว่า ในกัมมัฏฐานอื่น ๆ เช่น กสิณกัมมัฏฐาน เป็นต้น 
ปฏิภาคนิมิตย่อมปรากฏให้เห็นเป็นอารมณ์ของฌานจิต โดยอาศัยอุคคหนิมิตที่ได้มาด้วย 
การภาวนาซึ่งเรียกว่าดวงกสิณเป็นต้น ส่วนในเมตตากัมมัฏฐานนี้ไม , มีปฏิภาคนิมิต 
ปรากฏให้เห็นเหมือนอย่างนั้น แต่ว่าสีมาสัมเภทอันมีลักษณะดังแสดง มาที่โยคี 
บุคคลได้บรรลุแล้วนั้นแล จัดเป็นดุจปฏิภาคนิมิตในที่นี้ ด้วยมีลักษณะอาการคล้าย 
กับปฏิภาคนิมิตในกัมมัฏฐานอื่น ๆ 

เพราะว่าเมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตากัมมัฏฐานมาจนสำเร็จถึงขั้นสีมาล้มเภทแล้ว 
โดยเหตุที่ภาวนามีกำลังแก , กล้าขึ้น นิวรณ์ ๕ ประการ อันเป็นศัตรูโดยตรงของฌาน 


10-1996 (0481-0588)8 


513 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















๕๑๔ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จึงเป็นอันโยคีบุคคลข่มไวิได้แล้ว กิเลสทั้งหลายอันตั้งอยู่ในฐานะเดียวกันกับนิวรณ์ก็ 
สงบลงหมดแล้ว จิตของโยคีบุคคลนั้นก็เป็นอันตั้งมนดีแล้ว ด้วยกำลังแห่งอุปจารสมาธิ 
นั้นเทียว 


เจริญเมตตาบรรลุถึงขั้นปฐมฌาน 

เมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตากัมมัฏฐานถึงขั้นสีมาส้มเภทแล้วดังนั้น คราวนี้จงทำ 
สีมาส้มเภทนั้นแหละให้เป็นนิมิตกัมมัฏฐานแล้วพยายามส้องเสพนิมิตนั้นให้หนักขึ้น 
ทำให้เจริญขึ้น เพียรทำให้มาก ๆ เข้า โยคีบุคคลก็จะบรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิอันได้แก่ 
ปฐมฌานซึ่งเป็นฌานขั้นแรก โดยทำนองที่แสดงมาแล้วในปฐวีกสิณนิเทศ ๑ ทั้งนี้โดย 
จะไม่เป็นการลำบากอะไรเลย 

ด้วยภาวนาวิธีเพียงเท่านี้ เป็นอันว่าโยคีบุคคลผู้เจริญเมตตากัมมัฏฐาน ได้ 
บรรลุแล้วซึ่งปฐมฌาน ซึ่งประกอบด้วยเมตตาพรหมวิหาร อันละเสียได้ซึ่งองค์ ๕ 
ประกอบด้วยองค์ ๕ มีความงาม ๓ ถึงพร้อมลักษณะ ๑๐ ๒ ฉะนี้แล 

เมตตากัมมัฏฐานบรรลุถึงฌานขั้นไหน 

โยคีบุคคลผู้!ด้บรรลุถึงขั้นปฐมฌาน เป็นฌานลาภีบุคคลแล้ว แต่นั้นเมื่อ 
พยายามเจริญกัมมัฏฐานให้ยิ่งขึ้นไป โดยใช้นิมิตคือสีมาส้มเภทนั้นแหละเป็นอารมณ์ 
กัมมัฏฐาน ส้องเสพนิมิตนั้นให้หนักขึ้น ทำให้เจริญขึ้น เพียรทำให้มาก ๆ ขึ้น ก็จะ 
ได้บรรลุถึงฌานขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับ กล่าวคือในกรณีที่นับจำนวนฌานเป็น ๔ ขั้น 
ที่เรียกว่า จตุกกนัย ก็จะได้บรรลุทุติยฌานและตติยฌานเป็นขั้นสุดท้าย ไม่ถึงขั้น 
จตุตกฌาน ในกรณีที่บับจำนวนฌานเป็น ๕ ขั้น ที่เรียกว่าปัญจกนัย ก็จะได้บรรลุ 


๑ วิธีเจริญสมถกัมมัฏฐานอย่างพิสดาร ตลอดถึงการบรรลุฌานขั้นต่าง ๆ มีปรากฏในปฐวีกสิณนิเทศแล้ว 
เพราะปฐวีกสิณกัมมัฏฐานนั้นท่านยกมาแสดงเป็นอันดับแรก ท่านจึงแสดงพิสดารโดยสมบูรณ์ทุกอย่าง 
ในกัมมัฏฐานอื่น ๆ ลำดับต่อมา ท่านแสดงเฉพาะที่พิเศษ ผู้ปรารถนาพิงตรวจดู ณ ที่นั้น 
๒ องค์ ๕ จนถึงลักษณะ ๑๐ ของปฐมฌานนี้ มีอรรถาธิบายในปฐวีกสิณนิเทศโดยพิสดาร ผู้ปรารถนาจง 
ตรวจดู ณ ที่นั้น 


10-1996 (0481-0588)8 


514 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๑๕ 


ทุติยฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌานเป็นขั้นสุดท้าย ไม่ถึงขั้นปัญจมฌาน ทั้งนี้ 
เพราะเหตุที่จตุตถฌานโดยจตุกกนัย และปัญจมฌานโดยปัญจกนัย มีองค์ฌานเป็น 
อุเบกขาเวทนา เมตตานี้เป็นฝักฝ่ายแห่งโสมนัสเวทนา ดังนั้น เมตตากัมมัฏฐานจึง 
ไม่สามารถที่จะให้บรรลุถึงจตุตกฌานหรือปัญจมฌานได้ ด้วยประการฉะนี้ 

การแผ่เมตตาไปทั่วทิศและทั่วโลก 

[๒๕๔] ก็แหละ โยคีบุคคลผู้เจริญเมตตากัมมัฏฐานจนบรรลุถึงอัปปนาฌาน 
เป็นฌานลาภีบุคคลแล้วนั้น ย่อมแผ่เมตตาจิตโดยเจาะจงไปทั้วทุกทิศ คือ เป็นผู้ 
ประกอบด้วยเมตตาอันสำเร็จด้วยอำนาจปฐมฌานเป็นต้น ฌานใดฌานหนึ่ง ย่อมแผ่ 
เมตตาจิตไปทางทิศใหญ่ทิศหนึ่งมีทิศบูรพาเป็นต้น กัดนั้นย่อมแผ่เมตตาจิตไปทาง 
ทิศใหญ่ที่สอง ถัดนั้นย่อมแผ่เมตตาจิตไปทางทิศใหญ่ที่สาม กัดนั้นย่อมแผ่เมตตา 
จิต'ไปทางทิศ , ใหญ่ , ที่สี่ โดยทำนองเดียวกัน ย่อมแผ่เมตตาจิตขึ้นไปทางทิศเบื้องบน 
จรดพรหมโลก ย่อมแผ่เมตตาจิตลงไปทางทิศเบื้องล่างจรดอเวจีมหานรก ย่อมแผ่ 
เมตตาจิตไปทางทิศน้อยทั้ง ๔ คือ ทิศอาคเนย์ ทิศพายัพ ทิศอีสาน ทิศหรดี ได้แก่ 
ยังจิตอันประกอบด้วยเมตตาให้ระลึกแล่นไปในทิศทั้ง ๑๐ ครบทุกทิศอย่างนี้ เหมือน 
นายสารถีควบม้าให้วิ่งไปทั้วบริเวณสนามม้า ฉะนั้น 

และย่อมแผ่เมตตาจิตโดยไม่เจาะจงไปทั่วทั้งโลกคือโยคีผู้ฌานลาภีบุคคลนั้นเป็น 
ผู้มีจิตประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์กว้างขวาง อันถึงความเป็นใหญ่โดยภูมิ อันไม่มี 
ประมาณในสัตว์ อันไม่มีพยาบาทเป็นเหตุผูกเวรสัตว์ และอันไม่มีโทมนัสเป็นเหตุ 
เบียดเบียนสัตว์ ย่อมแผ่เมตตาจิตไปยังโลกอันประกอบด้วยหมู่สัตว์ทุกชนิด ใน 
ประเทศต่าง ๆ ทั่วทุกมุมโลก โดยเป็นผู้มีตนเสมอในสัตว์ทุกจำพวก คือ ทั้งคน , ขั้นตา 
ขั้นกลาง และขั้นสูง ทั้งคนที่เป็นมิตร เป็นศัตรู และเป็นกลาง ๆ ทั้งที่เป็นสตรี 
หรือบุรุษ ทั้งที่เป็นพระอริยเจ้าหรือปุถุชน ทั้งที่เป็นเทวดาหรือมนุษย์ ๑ ด้วยประการ 
ฉะฃ้" 


๑ ท.ส. ๙/๕'๕๖/๒๔๔, ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๗/๖๗, อภ.ว. (ไทย) ๓๔/๖๔๒/๔๒๖ 


10-1996 (0481-0588)8 


515 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 



















๕ ๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


แต่อย่างไรก็ดี วิธีแผ่เมตตาไปทั่วทิศและทั่วโลกที่แสดงมานี้ จะสำเร็จเป็นไปได้ 
ก็เฉพาะแต่โยคีบุคคลผู้!ด้บรรลุถึงขั้นอัปปนาสมาธิ ด้วยอำนาจแห่งปฐมฌานเป็นต้น 
เท่านั้น 


วิธีการแผ่เมตตา ๓ อย่าง 

[๒๕๕] ก็แหละ วิธีการแผ่เมตตาไปทั่วทิศและทั่วโลกที่แสดงมานี้ ย่อมสำเร็จ 
เป็นไปได้เฉพาะแต่โยคีบุคคลผู้!ด้บรรลุถึงขั้นอัปปนาฌานแล้ว ฉันใด แม่วิธีการแผ่ 
เมตตาที่ท่านแสดงไวิในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค ๑ ๓ อย่าง ดังจะแสดงต่อไปนี้ ก็สำเร็จ 
เป็นไปได้เฉพาะแต่โยคีบุคคลผู้!ด้บรรลุถึงขั้นอัปปนาฌานแล้วเช่นเดียวกัน คือ 
เมตตาเจโตวิมุติ ที่ แผ่ไปโดยไม่เจาะจงบุคคล ซึ่งเรียกว่า อโนธิโสผรณา โดยอาการ 
๕ นั้นอย่างหนึ่ง เมตตาเจโตวิมุติที่แผ่ไปโดยเจาะจงบุคคล ซึ่งเรียกว่า โอธิโสผรณา 
โดยอาการ๗ นั้นอย่างหนึ่ง เมตตาเจโตวิมุติที่แผ่ไปในทิศซึ่งเรียกว่า ทิสาผรณา โดย 
อาการ ๑๐ นั้นอย่างหนึ่ง ฉะนี้ 

อย่างไรก็ดี ผู้ปฏิบัติพึงศึกษาให้เข้าใจในวิธีการแผ่เมตตาไม่เจาะจงบุคคลโดย 
อาการ ๕ เจาะจงบุคคลโดยอาการ ๗ และวิธีแผ่ไปในทิศโดยอาการ ๑๐ ตามที่ 
ท่านแสดงไวิในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคนั้น เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปนี้ 

๑. อโนธิโสผรณา 
คำแผ่เมตตาไม่เจาะจงโดยอาการ ๕ 

๑. สพุเพ สตฺตา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, อนีฆา โหนุตุ, สุขี 
อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอสัตว์ทั่งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่า 
มีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 


๑ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/'๒๒/๔๖๐-๔๖๓ 


10-1996 (0481-0588)8 


516 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๑๗ 


๒. สพุเพ ปาณา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, อนีฆา โหนุตุ, สุขี 
อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอปาณะทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, 
จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓. สพุเพ ภู ตา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, อนีฆา โหนุตุ, สุขี 
อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอภูตทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่า 
มีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔. สพุเพ ปุคฺคลา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, อนีฆา โหนุตุ, สุขี 
อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอบุคคลทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่า 
มีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔. สพุเพ อตฺตภา'ว'ปริยาปนฺนา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุดุ, อนีฆา 
โหนุตุ, สุขี อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอผู้มีอัตภาพทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่า 
เบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๒. โอธิโสผรณา 

คำแผ่เมตตาเจาะจงโดยอาการ ๗ 

๑. สพุพา อิตฺถึ โย อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, อนีฆา โหนุตุ, สุขี 
อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอสตรีทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่า 
มีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๒. สพุเพ ปุริสา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, อนีฆา โหนุตุ, สุขี 
อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอบุรุษทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่า 
มีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓. สพุเพ อริยา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, อนีฆา โหนุตุ, สุขี 
อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอพระอริยเจ้าทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, 
จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


517 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















๕๑๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. สพุเพ อนริยา อเวรา โ หนุ ตุ, อพุยาปชฺชา โ หนุ ตุ, อนีฆา โ หนุ ตุ, สุขี 
อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอปุถุชนทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่า 
มีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔. สพุเพ เทวา อเวรา โ หนุ ตุ, อพุยาปชฺชา โ หนุ ดุ, อนีฆา โ หนุ ตุ, สุขี อตฺตาน 0 
ปริหรนฺตุ, ขอเทวดาทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, 
จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๖. สพุเพ มนุ สุ สา อเวรา โ หนุ ตุ, อพุยาปชฺชา โ หนุ ตุ, อนีฆา โ หนุตุ, สุขี 
อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอมนุษย์ทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่า 
มีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๗. สพุเพ วินิปาติกา อเวรา โ หนุ ตุ, อพุยาปชฺชา โหนตุ, อนีฆา โ หนุ ตุ, 
สุขี อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่า 
เบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 


๓. ทิสาผรณา 

วิธีแผ่เมตตาไปในทิศโดยอาการ ๑๐ 

วิธีการแผ่เมตตาไปในทิศนั้น คือแผ่เมตตาไปในบุคคล ๑๒ จำพวกนั้นที่อยู่ใน 
ทิศทั้ง ๑๐ ได้แก่ทิศใหญ่ ๔ ทิศน้อย ๔ ทิศเบื้องล่าง ๑ ทิศเบื้องบน ๑ ทิศหนึ่ง 
นับเป็นอาการแห่งภาวนาอันหนึ่ง จึงเรียกว่าโดยอาการ ๑๐ มีคำสำหรับแผ่ดังต่อไปนี้ 

คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๑ 

ในบุคคลที่ ๑ 

๑. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย สตฺตา อเวรา โหนุดุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, 
อนีฆา โหนุตุ, สุขี อตฺตาน 0 ปริหรนฺดุ. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพา จงอย่าผูกเวร 
กัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


518 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


© 6* 


๒. สพุเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย สตฺตา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, อนีฆา 
โหนุตุ, สุขี อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศประจิม จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่า 
เบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓. สพุเพ อุตุ ตราย ทิ สาย สดุตา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, อนีฆา 
โหนุตุ, สุขี อดุตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดร จงอย่าผูกเวรกัน, จงอย่า 
เบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔. สพุเพ ทกฺขิณาย ทิสาย สดุตา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, อนีฆา 
โหนุตุ, สุขี อตุตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณ จงอย่าผูกเวรกัน, 
ขออย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔. สพุเพ ปุรดุถิมาย อนุทิสาย สตุตา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, 
อนีฆา โหนุดุ, สุขี อดุตาน 0 ปริหรนฺดุ. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนย์ จงอย่าผูกเวรกัน, 
จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๖. สพุเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สดุตา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, 

อนีฆา โหนุตุ, สุขี อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพ จงอย่าผูกเวรกัน, 
จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย สดุตา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, 

อนีฆา โหนุตุ, สุขี อตุตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสาน จงอย่าผูกเวรกัน, 
จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๘. สพุเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย สดุตา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, 
อนีฆา โหนุตุ, สุขี อตุตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดี จงอย่าผูกเวรกัน, 
จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๙. สพุเพ เหฎริมาย ทิสาย สตุตา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, 

อนีฆา โหนุตุ, สุขี อดุตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง จงอย่าผูก 
เวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย สดุตา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, 

อนีฆา โหนุตุ, สุขี อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบน จงอย่าผูกเวรกัน, 
จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


519 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















๕๒( 


คัมภีร์วิสทธิมรรค 


คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๒ 
ในบุคคลที่ ๒ 

๑๑. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปาณา อเวรา โหนุตุ, อพุยาปชฺชา โหนุตุ, 
อนีฆา โหนุตุ, สุขี อตฺตาน 0 ปริหรนฺตุ. ขอปาณะทั้งปวงในทิศบูรพา จงอย่าผูก 
เวรกัน, จงอย่าเบียดเบียนกัน, จงอย่ามีทุกข์, จงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๒. สพุเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย ปาณา...ปริหรนฺตุ. ขอปาณะทั้งปวงในทิศประจิม... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๓. สพุเพ อุตุตราย ทิสาย ปาณา...ปริหรนฺตุ. ขอปาณะทั้งปวงในทิศอุดร... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๔. สพุเพ ทกฺขิณาย ทิสาย ปาณา...ปริหรนฺตุ. ขอปาณะทั้งปวงในทิศทักษิณ 
...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๔. สพุเพ ปุรตุถิมาย อนุทิสาย ปาณา...ปริหรนฺตุ. ขอปาณะทั้งปวงในทิศ 
อาคเนย์...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๖. สพุเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย ปาณา...ปริหรนฺตุ. ขอปาณะทั้งปวงในทิศ 
พายัพ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย ปาณา...ปริหรนฺตุ. ขอปาณะทั้งปวงในทิศ 
อีสาน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๘. สพุเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย ปาณา...ปริหรนฺตุ. ขอปาณะทั้งปวงในทิศ 
หรดี... ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๙. สพุเพ เหฎริมาย ทิสาย ปาณา...ปริหรนฺตุ. ขอปาณะทั้งปวงในทิศ 
เบื้องล่าง... ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๒๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย ปาณา...ปริหรนฺตุ. ขอปาณะทั้งปวงในทิศเบื้อง 
บน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


520 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๒๑ 


คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๓ 

ในบุคคลที่ ๓ 

๒๑. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ภูตา... ปริหรนฺตุ. ขอภูตทั้งปวงในทิศบูรพา... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๒๒. สพุเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย ภูตา... ปริหรนฺตุ. ขอภูตทั้งปวงในทิศประจิม... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๒๓. สพุเพ อุตุตรายทิสาย ภูตา... ปริหรนฺตุ. ขอภูตทั้งปวงในทิศอุดร...ประคอง 
ตนไปให้รอดเถิด 

๒๔. สพุเพ ทกฺขิณาย ทิสาย ภูตา... ปริหรนฺตุ. ขอภูตทั้งปวงในทักษิณ...ประคอง 
ตนไปให้รอดเถิด 

๒๔. สพุเพ ปุรตุถิมาย อนุทิสาย ภูตา... ปริหรนฺตุ. ขอภูตทั้งปวงในทิศอาคเนย์ 
...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๒๖. สพุเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย ภูตา... ปริหรนฺตุ. ขอภูตทั้งปวงในทิศพายัพ... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๒๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย ภูตา... ปริหรนฺตุ. ขอภูตทั้งปวงในทิศอีสาน... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๒๘. สพุเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย ภูตา... ปริหรนฺตุ. ขอภูตทั้งปวงในทิศหรดี... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๒๙. สพุเพ เหฎริมาย ทิสาย ภูตา... ปริหรนฺตุ. ขอภูตทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย ภูตา...ปริหรนฺตุ. ขอภูตทั้งปวงในทิศเบื้องบน... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


521 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















๕๒๒ 


คัมภีร์วิสทธิมรรค 


๓๑. 


คำแผ่เมตตา ใน ทิศ โดย อาการ ๑๐ วาระที่ ๔ 
ในบุคคลที่ ๔ 

9. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปุคฺคลา...ปริหรนฺตุ. ขอบุคคลทั้งปวงในทิศ 
บูรพา... ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓๒. สพุเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย ปุคฺคลา...ปริหรนฺตุ. ขอบุคคลทั้งปวงในทิศ 
ประจิม ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓๓. สพุเพ อุตุตราย ทิสาย ปุคฺคลา...ปริหรนฺตุ. ขอบุคคลทั้งปวงในทิศอุดร... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓๔. สพุเพ ทกฺขิณาย ทิสาย ปุคฺคลา....ปริหรนฺตุ. ขอบุคคลทั้งปวงในทิศ 

ทักษิณ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓๔. สพุเพ ปุรดุถิมาย อนุทิสาย ปุคฺคลา...ปริหรนฺตุ. ขอบุคคลทั้งปวงในทิศ 
อาคเนย์...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓๖. สพุเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย ปุคฺคลา....ปริหรนฺตุ. ขอบุคคลทั้งปวงในทิศ 
พายัพ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย ปุคฺคลา....ปริหรนฺตุ. ขอบุคคลทั้งปวงในทิศ 
อีสาน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓๘. สพุเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย ปุคฺคลา...ปริหรนฺตุ. ขอบุคคลทั้งปวงในทิศ 
หรดี...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๓๙. สพุเพ เหฎริมาย ทิสาย ปุคฺคลา...ปริหรนฺตุ. ขอบุคคลทั้งปวงในทิศ 
เบื้องล่าง...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย ปุคฺคลา...ปริหรนฺตุ. ขอบุคคลทั้งปวงในทิศเบื้อง 
บน.ประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


522 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๒๓ 


คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๕ 
ในบุคคลที่ ๕ 

๔๑. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย อตฺตภาวปริยาปนฺนา...ปริหรนฺตุ. ขอผู้มีอัตภาพ 
ทั้งปวงในทิศบูรพา...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔๒. สพุเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย อตฺตภาวปริยาปนฺนา...ปริหรนฺตุ. ขอผู้มีอัตภาพ 
ทั้งปวงในทิศประจิม...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔๓. สพุเพ อุตุตราย ทิสาย อดุตภาวปริยาปนฺนา...ปริหรนฺดุ. ขอผู้มีอัตภาพ 
ทั้งปวงในทิศอุดร...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔๔. สพุเพ ทกฺขิณาย ทิสาย อตุตภาวปริยาปนฺนา...ปริหรนฺตุ. ขอผู้มีอัตภาพ 
ทั้งปวงในทิศทักษิณ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔๔. สพุเพ ปุรดุถิมาย อนุทิสาย อดุตภาวปริยาปนฺนา...ปริหรนฺตุ. ขอผู้มี 
อัตภาพทั้งปวงในทิศอาคเนย์...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔๖. สพุเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย อดุตภาวปริยาปนฺนา...ปริหรนฺตุ. ขอผู้มี 
อัตภาพทั้งปวงในทิศพายัพ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย อดุตภาวปริยาปนฺนา...ปริหรนฺตุ. ขอผู้มี 
อัตภาพทั้งปวงในทิศอีสาน....ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔๘. สพุเพ ทกฺขิ ณาย อนุทิสาย อตุตภาวปริยาปนฺนา...ปริหรนฺตุ. ขอผู้มี 
อัตภาพทั้งปวงในทิศหรดี...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔๙. สพุเพ เหฏฺริมาย ทิสาย อดุตภาวปริยาปนฺนา...ปริหรนฺตุ. ขอผู้มีอัตภาพ 
ทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๔๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย อดุตภาวปริยาปนฺนา ปริหรนฺตุ. ขอผู้มีอัตภาพ 

ทั้งปวงในทิศเบื้องบน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


523 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 



















1®) ( 'รึ๋. 


คัมภีร์วิสทธิมรรค 


คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๖ 
ในบุคคลที่ ๖ 

๕๑. สพุพา ปุรตฺถิมาย ทิสาย อิตฺถิโย...ปริหรนฺตุ. ขอสตรีทั้งปวงในทิศ 
บูรพา... ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๕๒. สพุพา ปจฺฉิมาย ทิสาย อิตฺถิโย...ปริหรนฺตุ. ขอสตรีทั้งปวงในทิศประจิม... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๕๓. สพุพา อุตุตราย ทิสาย อิดุถิโย...ปริหรนฺดุ. ขอสตรีทั้งปวงในทิศอุดร... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๕๕. สพุพา ทกฺขิณาย ทิสาย อิตุถิโย...ปริหรนฺตุ. ขอสตรีทั้งปวงในทิศทักษิณ... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๕๕. สพุพา ปุรดุถิมาย อนุทิสาย อิดุถิโย...ปริหรนฺตุ. ขอสตรีทั้งปวงในทิศ 
อาคเนย์...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๕๖. สพุพา ปจฺฉิมาย อนุทิสาย อิตุถิโย...ปริหรนฺตุ. ขอสตรีทั้งปวงในทิศ 
พายัพ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๕๗. สพุพา อุตุตราย อนุทิสาย อิดุถิโย...ปริหรนฺตุ. ขอสตรีทั้งปวงในทิศ 
อีสาน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๕๘. สพุพา ทกฺขิณาย อนุทิสาย อิดุถิโย....ปริหรนฺตุ. ขอสตรีทั้งปวงในทิศ 
หรดี...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๕๙. สพุพา เหฎริมาย ทิสาย อิตุถิโย...ปริหรนฺตุ. ขอสตรีทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง 
...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๖๐. สพุพา อุปริมาย ทิสาย อิดุถิโย...ปริหรนฺตุ. ขอสตรีทั้งปวงในทิศเบื้อง 
บน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


524 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


1®) 


คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๗ 

ในบุคคลที่ ๗ 

๖๑. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย ปริสา...ปริหรนฺตุ. ขอบุรุษทั้งปวงในทิศบูรพา... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๖๒. สพุเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย ปุริสา...ปริหรนฺตุ. ขอบุรุษทั้งปวงในทิศประจิม... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๖๓. สพุเพ อุตุตราย ทิสาย ปริสา...ปริหรนฺตุ. ขอบุรุษทั้งปวงในทิศอุดร... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๖๔. สพุเพ ทกฺขิณาย ทิสาย ปุริสา...ปริหรนฺตุ. ขอบุรุษทั้งปวงในทิศทักษิณ... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๖๔. สพุเพ ปุรตุถิมาย อนุทิสาย ปุริสา...ปริหรนฺตุ. ขอบุรุษทั้งปวงในทิศ 
อาคเนย์...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๖๖. สพุเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย ปุริสา...ปริหรนฺตุ. ขอบุรุษทั้งปวงในทิศ 
พายัพ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๖๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย ปุริสา...ปริหรนฺตุ. ขอบุรุษทั้งปวงในทิศ 
อีสาน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๖๘. สพุเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย ปริสา...ปริหรนฺตุ. ขอบุรุษทั้งปวงในทิศหรดี... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๖๙. สพุเพ เหฎริมาย ทิสาย ปริสา...ปริหรนฺตุ. ขอบุรุษทั้งปวงในทิศเบื้อง 
ล่าง...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๗๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย ปริสา...ปริหรนฺตุ. ขอบุรุษทั้งปวงในทิศเบื้องบน... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


525 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















๕ ๒๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๘ 

ในบุคคลที่ ๘ 

๗๑. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย อริยา...ปริหรนฺตุ. ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงใน 
ทิศบูรพา...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๗๒. สพุเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย อริยา...ปริหรนฺตุ. ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงในทิศ 
ประจิม...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๗๓. สพุเพ อุตุตราย ทิสาย อริยา...ปริหรนฺตุ. ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงในทิศ 
อุดร... ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๗๔. สพุเพ ทกฺขิณาย ทิสาย อริยา...ปริหรนฺตุ. ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงในทิศ 
ทักษิณ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๗๕. สพุเพ ปุรตุถิมาย อนุทิสาย อริยา...ปริหรนฺดุ. ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงใน 
ทิศอาคเนย์...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๗๖. สพุเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย อริยา...ปริหรนฺตุ. ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงในทิศ 
พายัพ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๗๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย อริยา...ปริหรนฺตุ. ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงในทิศ 
อีสาน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๗๘. สพุเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย อริยา...ปริหรนฺตุ. ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงใน 
ทิศหรดี...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๗๙. สพุเพ เหฏฺริมาย ทิสาย อริยา...ปริหรนฺตุ. ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงในทิศ 
เบื้องล่าง...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๘๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย อริยา...ปริหรนฺตุ. ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงในทิศ 
เบื้องบน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


526 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๒๗ 


คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๙ 
ในบุคคลที่ ๙ 

๘๑. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย อนริยา...ปริหรนฺดุ. ขอปุถุชนทั้งปวงในทิศ 
บูรพา...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๘๒. สพุเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย อนริยา...ปริหรนฺตุ. ขอปุถุชนทั้งปวงในทิศ 
ประจิม...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๘๓. สพุเพ อุตุตราย ทิสาย อนริยา...ปริหรนฺดุ. ขอปุถุชนทั้งปวงในทิศอุดร... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๘๔. สพุเพ ทกฺขิณาย ทิสาย อนริยา... ปริหรนฺตุ. ขอปุถุชนทั้งปวงในทิศ 
ทักษิณ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๘๔. สพุเพ ปุรตุถิมาย อนุทิสาย อนริยา...ปริหรนฺตุ. ขอปุถุชนทั้งปวงในทิศ 
อาคเนย์...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๘๖. สพุเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย อนริยา...ปริหรนฺตุ. ขอปุถุชนทั้งปวงในทิศ 
พายัพ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๘๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย อนริยา...ปริหรนฺตุ. ขอปุถุชนทั้งปวงในทิศ 
อีสาน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๘๘. สพุเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย อนริยา...ปริหรนฺตุ. ขอปุถุชนทั้งปวงในทิศ 
หรดี...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๘๙. สพุเพ เหฎริมาย ทิสาย อนริยา...ปริหรนฺตุ. ขอปุถุชนทั้งปวงในทิศเบื้อง 
ล่าง...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๙๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย อนริยา...ปริหรนฺตุ. ขอปุถุชนทั้งปวงในทิศเบื้อง 
บน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


527 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















๕๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๑๐ 

ในบุคคลที่ ๑๐ 

๙๑. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย เทวา...ปริหรนฺดุ. ขอเทวดาทั้งปวงในทิศบูรพา... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๙๒. สพุเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย เทวา...ปริหรนฺตุ. ขอเทวดาทั้งปวงในทิศประจิม... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๙๓. สพุเพ อุตุตราย ทิสาย เท'วา...ปริหรนฺตุ. ขอเทวดาทั้งปวงในทิศอุดร... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๙๔. สพุเพ ทกฺขิณาย ทิสาย เทวา...ปริหรนฺตุ. ขอเทวดาทั้งปวงในทิศทักษิณ... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๙๕. สพุเพ ปุรตุถิมาย อนุทิสาย เท'วา...ปริหรนฺตุ. ขอเทวดาทั้งปวงในทิศ 
อาคเนย์...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๙๖. สพุเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย เท'วา...ปริหรนฺตุ. ขอเทวดาทั้งปวงในทิศ 
พายัพ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๙๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย เทวา...ปริหรนฺตุ. ขอเทวดาทั้งปวงในทิศ 
อีสาน.ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๙๘. สพุเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย เทวา...ปริหรนฺตุ. ขอเทวดาทั้งปวงในทิศหรดี... 
ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๙๙. สพุเพ เหฎริมาย ทิสาย เทวา...ปริหรนฺตุ. ขอเทวดาทั้งปวงในทิศเบื้อง 
ล่าง... ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๐๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย เทวา...ปริหรนฺตุ. ขอเทวดาทั้งปวงในทิศเบื้อง 
บน... ประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


528 


1/5/11,2:21 / \1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๒^ 


คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๑๑ 
ในบุคคลที่ 6)0 

๑๐๑. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย มนุสุสา...ปริหรนฺตุ. ขอมนุษย์ทั้งปวงในทิศ 
บูรพา...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๐๒. สพุเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย มนุสุสา...ปริ'หรนฺดุ. ขอมนุษย์ทั้งปวงในทิศ 
ประจิม...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๐๓. สพุเพ อุตุตราย ทิสาย มนุสุสา...ปริ'หรนฺดุ. ขอมนุษย์ทั้งปวงในทิศ 
อุดร... ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๐๔. สพุเพ ทกฺขิณาย ทิสาย มนุสุสา...ปริ'หรนฺดุ. ขอมนุษย์ทั้งปวงในทิศ 
ทักษิณ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๐๔. สพุเพ ปุรดุถิมาย อนุทิสาย มนุสุสา...ปริ , หรนฺตุ. ขอมนุษย์ทั้งปวงในทิศ 
อาคเนย์..ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๐๖. สพุเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย มนุสุสา...ปริหรนฺตุ. ขอมนุษย์ทั้งปวงใน 
ทิศพายัพ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๐๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย มนุสุสา...ปริหรนฺตุ. ขอมนุษย์ทั้งปวงในทิศ 
อีสาน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๐๘. สพุเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย มนุสุสา...ปริ'หรนฺตุ. ขอมนุษย์ทั้งปวงใน 
ทิศหรดี...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๐๙. สพุเพ เหฏฺซิมาย ทิสาย มนุสุสา...ปริ'หรนฺตุ. ขอมนุษย์ทั้งปวงในทิศ 
เบื้องล่าง...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๑๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย มนุสุสา...ปริหรนฺตุ. ขอมนุษย์ทั้งปวงในทิศ 
เบื้องบน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


529 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















๕๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


คำแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๑๒ 

ในบุคคลที่ ๑'๒ 

๑๑๑. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย วินิปาติกา...ปริหรนฺตุ. ขอพวกสัตว์วินิปาติกะ 
ทั้งปวงในทิศบูรพา...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๑๒. สพุเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย วินิปาติกา...ปริหรนฺตุ. ขอพวกสัตว์วินิปาติกะ 
ทั้งปวงในทิศประจิม...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๑๓. สพุเพ อุตุตราย ทิสาย วินิปาติกา...ปริหรนฺตุ. ขอพวกสัตว์วินิปาติกะ 
ทั้งปวงในทิศอุดร...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๑๔. สพุเพ ทกฺขิณาย ทิสาย วินิปาติกา...ปริหรนฺตุ. ขอพวกสัตว์วินิปาติกะ 
ทั้งปวงในทิศทักษิณ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๑๔. สพุเพ ปุรตุถิมาย อนุทิสาย วินิปาติกา...ปริ , หรนฺตุ. ขอพวกสัตว์วินิปาติกะ 
ทั้งปวงในทิศอาคเนย์...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๑๖. สพุเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย วินิปาติกา...ปริหรนฺตุ. ขอพวกสัตว์วินิปาติกะ 
ทั้งปวงในทิศพายัพ...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๑๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย วินิปาติกา...ปริหรนฺตุ. ขอพวกสัตว์วินิปาติกะ 
ทั้งปวงในทิศอีสาน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๑๘. สพุเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย วินิปาติกา...ปริหรนฺตุ. ขอพวกสัตว์วินิปาติกะ 
ทั้งปวงในทิศหรดี...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๑๙. สพุเพ เหฏฺริมาย ทิสาย วินิปาติกา...ปริหรนฺตุ. ขอพวกสัตว์วินิปาติกะ 
ทั้งปวงในทิศเบื้องล่าง...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

๑๒๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย วินิปาติกา...ปริหรนฺตุ. ขอพวกสัตว์วินิปาติกะ 
ทั้งปวงในทิศเบื้องบน...ประคองตนไปให้รอดเถิด 

วิธีการแผ่เมตตาในทิศโดยอาการ ๑๐ โดยปรารภบุคคล ๑๒ จำพวกดังแสดงมา 
นี้รวมเป็นอาการแห่งภาวนา ๑๒๐ (๑๐ X ๑๒ “ ๑๒๐) เมื่อบวกที่แผ่โดยไม่เจาะจง ๔ 
อาการโดยเจาะจง ๗ อาการเข้าด้วยจึงเป็น ๑๓๒ อาการ ( ๑๒๐ + ๔ + ๗ = ๑๓๒) 
ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0481-0588)8 


530 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๓๑ 


เมตตาอัปปนา ๕๒๘ 

ก็แหละในวิธีการแผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงได้อาการ ๕ โดยเจาะจงได้อาการ ๗ นั้น 
อาการภาวนาอันหนึ่ง ๆ เป็นเหตุให์ได้อัปปนาฌาน ๔ อัปปนา โดยอาศัยบทภาวนา 
แต่ละบท ๆ ดังนี้ 

บทภาวนาว่า (สพุเพ สตฺตา) อเวรา โหนฺตุ ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่าผูกเวรกัน 
นี้เป็นเหตุให์ได้อัปปนาอันหนึ่ง บทภาวนาว่า อพุย'าปชุ'ชา โหนฺตุ ขอสัตว์ทั้งปวงจง 
อย่าเบียดเบียนกัน นี้เป็นเหตุให์ได้อัปปนาอันหนึ่ง บทภาวนาว่า อนีฆา โหนฺตุ ขอ 
สัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีทุกข์ นี้เป็นเหตุให์ได้อัปปนาอันหนึ่ง บทภาวนาว่า สุขี อตฺตาน 0 
ปริหรนฺตุ ขอสัตว์ทั้งปวงจงมีสุขประคองตนไปให้รอดเถิด นี้เป็นเหตุใหํได้อัปปนาอันหนึ่ง 
แมีในการลงมือภาวนาครั้งแรก โยคีบุคคลต้องส่งจิตไปตามบทภาวนาทั้ง ๔ บท 
ก็จริง แต่เมื่อถึงวาระภาวนาจะเข้าถึงขั้นสำเร็จอัปปนาฌาน โยคีบุคคลก็สำรวมจิต 
อยู่เฉพาะแต่ในบทภาวนาที่ปรากฏชัดคล่องแคล , วกว่าเพียงบทเดียวเท่านั้น ฉะนั้น 
อัปปนาฌานจึงสำเร็จขึ้นทีละบทเป็นอัปปนาฌานอาการละ ๔ อัปปนา เมื่อโยคีบุคคล 
เจริญหรือแผ่เมตตาได้สำเร็จอัปปนาครบทั้ง ๔ บทโดยอาการ ๕ จึง’ได้อัปปนาฌาน 
ในอโนธิโสผรณาคือ แผ่เมตตาโดยไม่เจาะจงนี้ ๒๐ อัปปนา (๕ X ๔ = ๒๐) 

โดยทำนองเดียวกันในโอธิโสผรณาคือแผ่เมตตาโดยเจาะจงนั้นเมื่อนับโดยวิธี 
การแห่งภาวนามี ๗ อาการ โดยบทสำหรับภาวนามี ๔ บท เมื่อโยคีบุคคลเจริญ 
หรือแผ่เมตตาครบ ๗ อาการและ ๔ บทแล้ว ก็ได้อัปปนาฌาน ๒๘ อัปปนา 

(๗ X ๔ = ๒๘ ) 

ในทิสาผรณา คือที่แผ่ไปในทิศ โดยปรารภอโนธิโสบุคคล ๕ จำพวกนั้น 
ทิศหนึ่ง ๆ โดยบุคคลมี ๕ โดยบทภาวนามี ๔ จึงได้อัปปนาฌานทิศละ ๒๐ อัปปนา 
(๕ X ๔ “ ๒๐) เมื่อรวมทั้ง ๑๐ ทิศ ได้อัปปนาฌานถึง ๒๐๐ อัปปนา (๑๐ X ๒๐ 
“ ๒๐๐ ) ส่วนที่ปรารภ โอธิโสบุคคล ๗ จำพวกนั้น ทิศหนึ่ง ๆ โดยบุคคลมี ๗ 
โดยบทภาวนามี ๔ จึงได้อัปปนาฌานทิศละ ๒๘ อัปปนา (๗ X ๔ = ๒๘) เมื่อรวม 
ทั้ง ๑๐ ทิศ ได้อัปปนาฌาน ๒๘๐ อัปปนา (๑๐ X ๒๘ “ ๒๘๐) จึงรวมอัปปนาฌานใน 
ทิสาผรณานี้เป็น ๔๘๐ อัปปนา (๒๐๐ + ๒๘๐ “ ๔๘๐) 


10-1996 (0481-0588)8 


531 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















๕๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ด้วยประการฉะนี้ เมตตาอัปปนาฌานทั้งสินที่ท่านแสดงไวิในคัมภีร์ปฏิสัมภิทา 
มรรค จึงมีจำนวน ๕๒๘ อัปปนา คือในอโนธิโสผรณา ๒๐ ใน!อธิโสผรณา ๒๘ 
และในทิสาผรณา ๔๘๐ (๒๐ + ๒๘ + ๔๘๐ = ๔๒๘) 

ก็แหละ เมื่อโยคีบุคคลเจริญเมตตากัมมัฏฐานด้วยภาวนาวิธีดังแสดงมาจน 
สำเร็จถึงขั้นอัปปนาฌาน หรือเรียกตามสำนวนบาลีว่า เมตตาเจโตวิมุติแล้ว แม้แต่ 
เพียงอัปปนาอันใดอันหนี่งในบรรดาอัปปนา ๔๒๘ นั้นย่อมจะได้ประสบอานิสงส์ถึง 
๑๑ ประการ มีนอนเป็นสุขเป็นต้น ดังที่พรรณนามาแล้วโดยแท้แล 

อธิบายอโนธิโสบุคคล ๕ จำพวก 

[๒๔๖] ในอโนธิโสบุคคล ๔ จำพวก คือ สัตว์, ปาณะ, ภูต, บุคคล และ ผู้'มี 
อัตภาพนั้น มีอรรถาธิบายดังต่อไปนี้:- 

คำว่า สัตตะหรือสัตวะ นั้น มีอรรถวิเคราะห์ว่า รูปาทีสุ ขนฺเธสุ ฉนฺทราเคน 
สตฺตาวิสตฺตา ติ - สตฺตา ชนเหล่าใดที่ข้องติดอยู่ในขันธ์ทั้ง ๔ มีรูปขันธ์เป็นต้นด้วย 
ความกำหนัดพอใจ ชนเหล่านั้นเรียกว่า สัตตะ หรือสัตวะ ข้อนี้สมจริงตามพระบาลี 
ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ ซึ่งมีปรากฏในคัมภีร์ลังยุตตนิกาย ขันธวารวรรคว่า 

“ราธะ ! ความพอใจ ความกำหนัดความยินดี และ 
ความใคร่อันใดในรูปขันธ์ บุคคลใดข้องติดอยู่ในรูปขันธ์ 
ด้วยความพอใจเป็นต้นนั้น เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้นจึง 
เรียกว่าสัตว์ ความพอใจ ความกำหนัด ความยินดีและ 
ความใคร่อันใดในเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขารขันธ์ 
บุคคลใดข้องติดอยู่ในเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ และสังขาร 
ขันธ์ ด้วยความพอใจเป็นต้นนั้น เพราะเหตุนั้น บุคคลนั้น 
จึงเรียกว่าสัตว์ ความพอใจ ความกำหนัด ความยินดีและ 
ความใคร่อันใด ในวิญญาณขันธ์ บุคคลใดข้องติดอยู่ใน 
วิญญาณขันธ์ ด้วยความพอใจเป็นต้นนั้น เพราะเหตุนั้น 
บุคคลนั้นจึงเรียกว่าสัตว์” ๑ 


๑ สํ. ข. (ไทย) ๑๗/๑๖๑/'๒๕๔-๒๕๕ 


10-1996 (0481-0588)8 


532 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๓๓ 


ก็โวหารที่เรียกว่า สัตว์ นี้ใช้เรียกแพร่หลายไป แม่ในบุคคลที่ไม่มีความกำหนัด 
แล้วด้วย ทั้งนี้ด้วยศัพท์ที่ลามเลยไป เช่นเดียวกับโวหารที่เรียกว่าพัดก้านตาล ใช้เรียก 
แพร่ลามไปแม่ในพัดที่ต่างออกไปซึ่งทำด้วยตอกด้วย ฉะนั้น อนึ่ง พวกอาจารย์ผู้ 
สนใจเพียงตัวอักษรลงมติเอาว่า คำว่า สัตว์ นี้เป็นเพียงสักว่าชื่อเท่านั้นไม่ต้อง 
วิจารณ์ถึงความหมาย ฝ่ายพวกอาจารย์ผู้วิจารณ์ถึงความหมายก็ลงมติเอาว่า 
ที่ชื่อว่า สัตว์ เพราะประกอบด้วยความรู้บ้าง เพราะประกอบด้วยความแกล้วกล้า 
บ้าง เพราะประกอบด้วยเดชอำนาจบ้าง ๑ 

คำว่า ปาณะ มีอรรถวิเคราะห์ว่า ปาณนตาย ปาณา สัตว์ทั้งหลายได้ชื่อว่า 
ปาณะ เพราะเป็นผู้มีลมหายใจ อธิบายว่า เพราะเป็นผู้มีความเป็นไปเนื่องด้วยลมหายใจ 
เช้าออก 

คำว่า ภูต มีอรรถวิเคราะห์ว่า กมฺมกิเลเสหิ ภูตตฺตา ภู ตา สัตว์ทั้งหลาย 
ที่ได้ชื่อว่า ภูต เพราะเป็นผู้เกิดมาด้วยกรรมกิเลส อธิบายว่า เพราะเป็นผู้เกิดมา 
สมบูรณ์ดีแล้วเพราะเป็นผู้บังเกิดปรากฏชัดแล้ว 

คำว่า บุคคล มีอรรถวิเคราะห์ว่า ปุนฺติ วุจฺจติ นิรโย ตสฺมึ คล นฺติ คจฺฉ นฺตีติ 

- ปุคฺคลา นรกเรียกว่า ปุ สัตว์เหล่าใดย่อมไปตกในนรกนั้น เพราะฉะนั้น สัตว์ 
เหล่านั้นจึงเรียกว่าบุคคล 

คำว่า ผู้มี อัตภาพ อธิบายว่าสรีระร่างกายเรียกว่า อัตภาพ อีกอย่างหนึ่งขันธ์ 
ทั้ง ๕ เรียกว่าอัตภาพ เพราะขันธ์ทั้ง ๕ นั้นเป็นแดนอาศัยให้เกิดสมมติบัญญัติ 
ต่าง ๆ ขึ้น สัตว์เหล่าใดนับเนื่องอยู่ในอัตภาพนั้น คือกำหนดตั้งลงในอัตภาพนั้น 
เพราะฉะนั้น สัตว์เหล่านั้นจึงเรียกว่าผู้มีอัตภาพ 

แต่อย่างไรก็ดี คำว่าสัตว์เป็นคำกำหนดหมายเอาสัตว์ทุกชนิดไม่มีส่วนเหลือ 
ฉันใด แม้คำที่เหลือมีคำว่าปาณะเป็นต้นก็เป็นเช่นเดียวกัน พึงเช้าใจว่าคำทั้งหมดนั้น 
เป็นไวพจน์คือใช้แทนคำว่า สัตว์ทั้งปวง เพราะยกขึ้นมาเรียกว่าปาณะบ้าง ว่าบุคคล 
บ้าง ด้วยอำนาจเป็นคำที่แพร่ลามไปเหมือนกัน ความจริง แม้คำอื่น ๆ ที่ใช้เป็น 


๑ ศัพท์ว่า “สตฺว” เป็นชื่อของความรู้, ความแกล้วกล้า หรือเดชอำนาจ ผู้ประกอบด้วยความรู้เป็นต้นนั้นชื่อ 
ว่าสัตว์ 


10-1996 (0481-0588)8 


533 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 



















๕๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ไวพจน์ของคำว่าสัตว์ทั้งปวงก็ยังมีอยู่ เช่นคำว่า สพุเพ ชนฺดู สัตว์ผู้เกิดมาทั้งปวง 
และ สพุเพ ชีวา สัตว์ผู้มีชีวิตทั้งปวงเป็นต้น แต่พระผู้มีพระภาคทรงเลือกเอาเพียง 
๕ คำเท่านั้น (สัตว์, ปาณะ, ภูต, บุคคล และอัตตภา'วปริยาปันนะ) มาแสดงไว้ว่า 
เมตตาเจโตวิมุติที่แผ่ไปโดยไม่เจาะจงบุคคลโดยอาการ ๕ อย่างฉะนี้ ก็โดยที่ทรงเลือก 
เอาแต่คำที่ปรากฏเด่นชัดเท่านั้น 

ส่วนพวกเกจิอาจารย์เหล่าใดหากจะพึงประสงค์เอาว่าคำว่า สัตว์และปาณะ 
เป็นต้นมีความแตกต่างกันแม่โดยความหมายโดยแท้ เพราะไม , ใช่แต่เพียงสักว่าเป็น 
คำไวพจน์อย่างเดียวเท่านั้น มติของพวกเกจิอาจารย์เหล่านั้นผิดไปจากบาลีที่แผ่ไป 
โดยไม , เจาะจงบุคคล เพราะถ้าลือเอาความหมายต่างกันว่า สัตว์ก็อย่างหนึ่ง ปาณะ 
ก็อย่างหนึ่งเป็นต้นแล้ว ก็จะเป็นการแผ่เจาะจงบุคคลไป เพราะฉะนั้น นักปฏิบัติทั้งหลาย 
อย่าได้ถือเอาความหมายเหมือนอย่างที่พวกเกจิอาจารย์ประสงค์นั้นเลย พึงแผ่เมตตา 
จิตไปโดยไม่เจาะจงบุคคลด้วยอาการแห่งภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาอาการแห่ง 
ภาวนา ๕ อย่างนั้นเทอญ 

[๒๕๗] ก็แลในเมตตาภาวนานี้ ภาวนาว่า สพฺเพ ส ตุ ตา อเวรา โหนฺ ตุ. ขอ 
สัตว์ทั้งปวง จงอย่าผูกเวรกัน นี้ก็เป็นอัปปนาอันหนึ่ง 

ภาวนาว่า อพฺยาปชฺชา โหนุ ดุ. ...จงอย่าเบียดเบียนกัน นี้ก็เป็นอัปปนา 
อันหนึ่งได้ 

คำว่า อพฺยาปซฺชา ไม่มีความเบียดเบียนนั้น คือปราศจากพยาบาท 

ภาวนาว่า อนีฆา โหนุ ดุ. จงอย่ามีทุกข์ นี้ก็เป็นอัปปนาอันหนึ่ง'ได้ 

คำว่า อนีฆา ได้แก่ นิ-ทุทุกุ'ขา คือ อย่ามีทุกข์ 

ภาวนาว่า สุขี อดุตานํ ปริหรนุ ดุ. จงมีสุข ประคองตนไปให้รอดพ้นเถิด นี้ก็ 
เป็นอัปปนาอันหนึ่งได้ 

เพราะเหตุนั้น ในบทเหล่านั้น แม้บทใด ๆ ปรากฏชัด พระโยคาวจรก็พึงแผ่ 
เมตตาไปตามกำลังของบทนั้น ๆ เถิด 

โดยนัยที่กล่าวมาดังนี้ อัปปนาในอโนธิสผรณะ จึงเป็น ๒๐ เนื่องด้วย 

อัปปนา ๔ ๆ ในอาการ ๕ 


10-1996 (0481-0588)8 


534 


1/5/11,2:21 / \1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๓๕ 


ส่วนโอธิสผรณบุคคล ๗ จำพวกนั้น มีความหมายกระจ่างอยู่ในตัวแล้ว คือ 
คู่แรก ได้แก่สตรีและบุรุษนั้น ท่านแสดงไว้ด้วยอำนาจแห่งเพศ คู่ที่สองที่ว่า อริยะ 
และปุถุชนนั้น ท่านแสดงไว้ด้วยอำนาจแห่งบุคคลเป็น ๒ จำพวก ส่วนอีก ๓ ประเภท 
หลัง คือ เทวดา, มนุษย์ และวินิปาดิกสัตว์นั้น ท่านแสดงไว้ด้วยอำนาจภูมิเป็นที่ 
บังเกิด อธิบายว่า ภูมิเป็นที่บังเกิดของสัตว 6 โลกสิ้นทั้งมวลนั้น เมื่อว่าโดยลักษณะที่ 
สูงตาเป็นต้นแล้ว มี๓ ขั้น คือ ภูมิขั้นสูงได้แก่ภูมิเป็นที่บังเกิดของหมู่เทพทั้งหลายมี 
๒๖ ขั้น ได้แก่อรูปภูมิมี ๔ ขั้น รูปภูมิมี ๑๖ ขั้น ฉกามาวจรภูมิมี ๖ ขั้น ภูมิ 
ขั้นกลางมี ๑ ได้แก่มนุสสภูมิ คือ ภูมิเป็นที่บังเกิดของคนเราทั้วไป ภูมิ'ขั้นตามี ๔ ขั้น 
ได้แก่อบายภูมิ ๑ ทุติยภูมิ ๑ วินิปาดภูมิ ๑ นิรยภูมิ ๑ พวกวินิปาดิกสัตว์นั้น 
ได้แก่สัตว์ที่บังเกิดในวินิปาดภูมิ คือที่เรียกว่า อสูร หรือ อสุรกาย (ผู้แปลเห็นว่า 
คำว่าวินิปาดิกสัตว์นั้นน่าจะหมายเอาสัตว์ที่บังเกิดในภูมิขั้นตํ่าหมดทั้ง ๔ ภูมิ คือ 
รวมดิรัจฉาน, เปรต และสัตว์นรกด้วย) 

ส่วนใน ทิสาผรณะ อัปปนาเป็น ๔๘๐ คือ ตามนัยมี สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย 
สตฺตา. (ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพา) เป็นข้อต้น ทำเป็นทิศละ ๒๐ รวมเป็น ๒๐๐ 
ตามนัยมี สพุพา ปุรตฺถิมาย ทิสาย อิตฺถึโย (ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพา) เป็นข้อต้น 
ทำเป็นทิศละ ๒๘ รวมเป็น ๒๘๐ 

ทั้งหมดตามที่กล่าวมานี้ เป็นอัปปนา ๕๒๘ ที่ท่านกล่าวไวิในปฏิสัมภิทามรรคแล 

อธิบายอานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ 

ประการสุดท้ายในเมตตาภาวนานี้ ที่ว่าโยคีบุคคลผู้เมตตาวิหารี ย่อมหวัง 
ได้ซึ่งอานิสงส์แห่งเมตตาเจโตวิมุติ ๑๑ ประการนั้น มีอรรถาธิบายโดยพิสดาร 
ดังต่อไปนี้:- 

[๒๕๘] ๑. อานิสงส์ประการที่ ๑ ที่ว่า นอนเป็นสุข นั้นอธิบายว่า ชน 
ทั้งหลายจำพวกที่ไม่ได้สำเร็จเมตตาเจโตวิมุติ เมื่อนอนก็ไม , นอนอยู่แต่ข้างขวา 
ทางเดียว นอนกลิ้งกลับไปกลับมารอบตัว และนอนกรน คือขณะเมื่อหายใจเข้าทำ 
เสียงดังอยู่โครก ๆ เช่นนี้ชื่อว่านอนเป็นทุกข์ ส่วนเมตตาวิหารีบุคคลนี้ไม่นอน 
เหมือนอย่างนั้น ชื่อว่านอนเป็นสุข แม้เมื่อนอนหลับสนิทแล้วก็มีอาการเหมือนกับ 
คนเข้าสมาบัติ 


10-1996 (0481-0588)8 


535 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















๕๓๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๒. ประการที่ ๒ ที่ว่า ตื่นเป็นสุข นั้น อธิบายว่า ชนเหล่าอื่นที่ไม่ได้สำเร็จ 
เมตตาเจโตวิมุตินั้น โดยเหตุที่นอนเป็นทุกข์ไม่ได้ความสุขในขณะที่หลับอยู่ เมื่อตื่น 
ขึ้นมาจึงถอดถอนหายใจใหญ่ สยิ้วหน้า บิดไปบิดมาข้างโน้นข้างนี้ ดังนี้ ชื่อว่า ตื่น 
เป็นทุกข์ ฉันใด ส่วนเมตตาวิหารีบุคคลนี้ ตื่นขึ้นมาแล้วไม , เป็นทุกข์เหมือนอย่างนั้น 
ตื่นขึ้นมาอย่างสบายไม , มีอาการอันน่าเกลียด ชื่นบานเหมือนลับดอกปทุมที่กำลัง 
แย้มบาน 

๓. ประการที่ ๓ ที่ว่า ไม่ฝืนร้าย นั้น อธิบายว่า เมตตาวิหารีบุคคลเมื่อฝัน 
เห็นสุบินนิมิต ก็เห็นแต่สุบินนิมิตที่ดี ๆ ทั้งนั้น เช่นฝันว่าได็ไปไหว้พระเจดีย์ ไดไป 
ทำการบูชาพระรัตนตรัย หรือได้ฟังพระธรรมเทศนา ส่วนชนเหล่าอื่นที่ไม่ได้สำเร็จ 
เมตตาเจโตวิมุติ ย่อมฝันเห็นนิมิตอันน่าเกลียดน่ากลัวต่าง ๆ เช่น ฝันว่าตนถูกพวก 
โจรมารุมล้อม ถูกพวกสุนัขปาไล่ขบกัด หรือตกลงไปในเหว ฉันใด เมตตาวิหารีบุคคล 
ไม่ฝันเห็นสุบินนิมิตอันเลวร้ายเช่นนั้น 

๔. ประการที่ ๔ ที่ว่า เป็น ที่ รักของมนุษย์ทั้งหลาย นั้น อธิบายว่า เมตตา- 
วิหารีบุคคลย่อมเป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจของคนทั้งหลายเหมือนสร้อยไข่มุกที่พาด 
อยู่ที่หน้าอก หรือเหมือนดอกไม้ที่ปักอยู่บนศีรษะ ย่อมเป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจของ 
คนทั้งหลาย ฉะนั้น 

๔. ประการที่๔ ที่ว่า เป็น ที่ รักของอมนุษย์ทั้งหลาย นั้น อธิบายว่า เมตตา- 
วิหารีบุคคลย่อมเป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจของพวกมนุษย์ ฉันใด ก็ย่อมเป็นที่รักใคร่ 
เป็นที่เจริญใจแม้ของพวกอมนุษย์ ฉันนั้น เช่นพระวิสาขเถระเป็นตัวอย่าง 

เรื่องพระวิสาขเถระ 

มีเรื่องเล่าว่า พระวิสาขเถระนั้น เติมเป็นคหบดีชั้นกุฎุมพีอยู่ในเมืองปาฏลีบุตร 
ในชมพูทวีป เมื่อเขาอยู่ ๆ มาในเมืองปาฏลีบุตรนั้นแล ได้ยินข่าวเล่าลือมาว่า 
ลังกาทวีปนั้น เป็นประเทศที่ประดับประดาสง่างามไปด้วยระเบียบพระเจดีย์ มีความ 
รุ่งเรืองเหลืองอร่ามไปด้วยผ้ากาสาวพัสตร์ ในลังกาทวีปนั้น ใคร ๆ ก็ตาม สามารถ 
ที่จะนั้งหรือจะนอนได้อย่างสบายปลอดภัยในที่ที่ตนต้องประสงค์ และสัปปายะทุก ๆ อย่าง 


10-1996 (0481-0588)8 


536 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๓๗ 


คืออากาสสัปปายะ เสนาสนสับปปายะ บุคคลสัปปายะ ธรรมสวนสัปปายะ เป็นสิ่ง 
ที่หาได้ง่ายดายในลังกาทวีปนั้น 

กุฎมพีวิสาขะ จึงได้ตัดสินใจมอบกองโภคสมบัติของตนให้แก่บุตรภริยา มีทรัพย์ 
ขอดติดชายผ้าอยู่เพียงกหาปณะเดียวเท่านั้น ออกจากบ้านไปคอยเรืออยู่ที่ท่ามหาสมุทร 
ประมาณเดือนหนึ่ง โดยที่กุฎมพีวิสาขะเป็นคนฉลาดในเชิงโวหาร เขาได้ซื้อสิ่งของ 
ณที่นี้ไปขาย ณ ที่โน้น รวบรวมทรัพย์!ด้ถึงพ้นกหาปณะภายในระหว่างเดือนหนึ่งนั้น 
ทั้งนี้ด้วยการค้าขายอันชอบธรรม เขาไดไปถึงวัดมหาวิหารในลังกาทวีปโดยลำดับ 
ครั้นแล้วก็ได้ขอบวชทันที 

เมื่อพระอุปัชฌาย์พาเขาไปยังสีมาเพื่อจะทำการบวชให้นั้น เขาได้ทำห่อทรัพย์ 
พันกหาปณะนั้นให้ร่วงจากภายในเกลียวผ้าตกลงไปที่พื้น พระอุปัชฌาย์จึงถามว่า 
“นั้นอะไร” เขาเรียนว่า “ทรัพย์จำนวนหนึ่งพันกหาปณะขอรับผม” พระอุปัชฌาย์ 
จึงแนะนำว่า “อุบาสกทรัพย์นี้นับแต่เวลาที่บวชแล้ว เธอไม , อาจจะใช้จ่ายได้จงใช้จ่าย 
เสียเดี๋ยวนี้” วิสาขะอุบาสกจึงคิดในใจว่า “คนทั้งหลายที่มาในงานบวชของวิสาขะ 
จงอย่าได้มีมือเปล่ากลับไปเลย” ครั้นแล้วก็แก้ห่อทรัพย์นั้นหว่านโปรยทานไปในโรง 
อุโบสถ ๑ แล้วจึงบรรพชาอุปสมบท 

วิสาขะภิกษุนั้น เมื่อบวชได้พรรษา ๕ ก็ท่องจำมาติกาทั้งสองได้อย่างคล่องแคล่ว 
ปวารณาออกพรรษาแล้วได้เรียนเอากัมมัฏฐานอันเป็นที่สบาย เหมาะแก่อัธยาศัยของตน 
แล้วก็ไปๆมาๆหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนก้นไปอยู่วัดละ๔เดือน เมื่อพระวิสาขเถระ 
เที่ยวผลัดเปลี่ยนไปอยู่ในวัดต่าง ๆ อย่างนั้น วันหนึ่งได้เห็นสถานที่ระหว่างป่าอัน 
เป็นรมณียสถานน่ารื่นรมย์แห่งหนึ่ง จึงได้นั้งเข้าสมาบัติอยู่ ณ โคนต้นไม้ต้นหนึ่งใน 
ระหว่างป่านั้น ครั้นออกจากสมาบัติแล้ว ขณะที่ยืนอยู่ระหว่างป่า ได้พิจารณา 
ดูคุณสมุทัยของตนด้วยความปีติโสมนัส เมื่อจะบันลือสีหนาทจึงได้กล่าวเถรภาษิต 
ความว่า 


๑ การโปรยทานก่อนแต่จะอุปสมบทของพระวิสาขเถระ ได้ตกทอดเป็นมรดกแก่ชาวพุทธ แมํในประเทศไทย 
เราสืบมาดลอดถึงปัจจุบัน 


10-1996 (0481-0588)8 


537 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 



















๕๓๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“ตลอดเวลาที่เราได้อุปสมบทแล้วมา ตลอดเวลาที่ 
เรา ได้ มาอยู่ ณ ที่นี้ ความประมาทพลาดพลั้งของเราใน 
ระหว่างนี้ไม่มีเลย ช่างเป็นลาภของเธอแท้ ๆ หนอ ท่าน 
ผู้นิรทุกข์” 

พระวิสาขเถระนั้น เมื่อเดินทางไปยังวัดจิตตลบรรพต ครั้นไปถึงตรงทางแยก 
๒ แพร่ง ได้ยืนคิดอยู่ว่า “ทางที่จะไปวัดจิตตลบรรพตนั้น จะเบีนทางนั้นหรือว่า 
ทางนี้หนอ” ขณะนั้นรุกขเทวดาที่สิงอยู่ ณ ที่ภูเขาได้เหยียดหัตถ์ออกแล้วชี้บอกแก , 
พระเถระว่า “ทางนี้เจ้าข้า” พระเถระไปถึงวัดจิตตลบรรพตแล้วก็ได้อยู่ ณ ที่นั้น 
จนครบ ๔ เดือน ในคืนสุดท้ายได้ตั้งใจไว้ว่า “พรุ่งนี้เราจักต้องไปแต่เข้า” ดังนี้แล้ว 
จึงเตรียมตัวจำวัด รุกขเทวดาตนหนึ่งซึ่งสิงอยู่บนต้นแก้ว ตรงที่ปลายทางจงกรม ได้ 
มานั้งร้องไห้อยู่ที่ขั้นบันได 

พระเถระจึงถามว่า “นั้นใคร ?” เทพธิดาเรียนตอบว่า “ดิฉันมณิลิยา เจ้าข้า” 
พระเถระ ซักว่า “เธอร้องไห้ทำไม ?” เทวดาเรียนว่า “เพราะอาศัยเหตุที่พระผู้เป็น 
เจ้าจะจากไป เจ้าข้า” พระเถระจึงถามว่า “เมื่อฉันอยู่ ณ ที่นี้ เป็นคุณประโยชน์ 
อะไรแก่พวกเธอ หรือ ?” เทพธิดาเรียนตอบว่า “ท่านคะ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าอยู่ ณ ที่นี้ 
พวกเทวดาและ อมนุษย์ทั้งหลายต่างก็ได้มีเมตตาอารีแก่กันและก้น เจ้าค่ะ แต่บัดนี้เมื่อ 
พระผู้เป็นเจ้า จะจากไปเสียแล้ว พวกเทวดาและอมนุษย์ก็คงจักทำการทะเลาะวิวาท 
จักกล่าวคำหยาบคายเสียหายแก , กันและกันเป็นแน่เจ้าค่ะ” พระเถระจึงได้บอกแก่ 
เทพธิดาว่า “ล้าฉัน อยู่ ณ ที่นี้ ความอยู่ผาสุกสำราญย่อมมีแก่พวกเธอ ฉันดีใจ 
มากดังนี้ แล้วได้อยู่ ณ วัดนั้นต่อไปจนครบ ๔ เดือนอีก ครั้นครบ ๔ เดือนแล้ว 
ก็ได้คิด'จะ’ไปเหมือน อย่างเดิมอีก แม้เทพธิดามณิลิยานั้นก็ได็ไปร้องไห้เหมือนอย่าง 
นั้นอีก โดยอุบายนี้” พระเถระเลยอยู่ ณ ที่วัดนั้นและปรินิพพาน ณ ที่วัดนั้นนั้นแล 
เมตตาวิหารีบุคคล ย่อมเป็นที่รักใคร่ เป็นที่เจริญใจของอมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยประการฉะนี้ 

๖. ประการที่ ๖ ที่ว่าเทวดาทั้งหลายคอยเฝืารักษา นั้น อธิบายว่า เทวดา 
ทั้งหลายย่อมคอยเผ้เารักษาเมตตาวิหารีบุคคลเสมือนมารดาบิดาคอยเผ้เารักษาบุตร 
ฉะนั้น 


10-1996 (0481-0588)8 


538 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๓๙ 


๗. ประการที่ ๗ ที่ว่า ไฟ, ยาพิษ, หรือศัสตรา ไม่กลํ้ากรายในตัวของเขา นั้น 
อธิบายว่า ไฟไม่กลํ้ากรายเข้าไปในกายของเมตตาวิหารีบุคคล เช่น อุบาสิกาชื่อ 
อุตตราเป็นตัวอย่าง หรือยาพิษไม่กำซาบเข้าไปในร่างกายของเมตตาวิหารีบุคคล 
เช่น พระจูฬสีวเถระผู้ชำนาญลังยุตตนิกายเป็นตัวอย่าง หรือศัสตราไม่บาดร่างกาย 
ของเมตตาวิหารีบุคคล เช่น ลังกิจจสามเณรเป็นตัวอย่าง เฉพาะข้อว่าศัสตรา 
ไม่บาดนี้ ควรยกเรื่องแม่โคนมมาแสดงเป็นตัวอย่างประกอบดังนี้ 

ได้ยินว่า มีแม่โคนมตัวหนึ่ง กำลังยืนให้นั้านมแก่ลูกอยู่ ขณะนั้นนายพราน 
คนหนึ่งตกลงใจว่า เราจักแทงมัน ตังนี้แล้ว ได้ตวัดมือพุ่งหอกเข้าใส่ทันที แต่หอก 
นั้นพอไปจรดลำตัวของแม่โคนมนั้น ก็ม้วนพับเหมือนกับใบตาล นี้ไม , ใช่เป็นด้วย 
กำลังแห่งอุปจารสมาธิหรือไม่ใช่ด้วยกำลังแห่งอัปปนาสมาธิเลย แต่เพราะความมี 
ใจรักในลูกอันมีกำลังรุนแรงอย่างเดียว เมตตามีอานุภาพอันยิ่งใหญ่อย่างนี้แล 

๘. ประการที่ ๘ ที่ว่า จิตเป็นสมาธิเร็ว นั้น อธิบายว่า เมื่อพิจารณากัมมัฏฐาน 
จิตของเมตตาวิหารีบุคคลย่อมเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วทีเดียวไม่มีความเฉื่อยชาเลย 

๙. ประการที่ ๙ ที่ว่า ผิวหน้าผ่องใส นั้น อธิบายว่า ใบหน้าของเมตตาวิหารี 
บุคคลนี้ย่อมมีผิวพรรณผ่องใสเสมือนลูกตาลสุกที่หล่นจากขั้วใหม่ ๆ ฉะนั้น 

๑๐. ประการที่ ๑๐ ที่ว่า ไม่หลงทำกาลกิริยา นั้น อธิบายว่า การตายด้วย 
ความหลงย่อมไม่มีแก , เมตตาวิหารีบุคคล คือ เมตตาวิหารีบุคคลไม่หลงทำกาลกิริยา 
เลย เมื่อตายเป็นเสมือนคนนอนหลับ ฉะนั้น 

๑๑. ประการที่ ๑๑ ที่ว่าเมื่อไม่ได้บรรลุคุณธรรมเบื้องสูงอย่างตํ่าก็จะบังเกิด 

ในพรหมโลก นั้น อธิบายว่า เมตตาวิหารีบุคคลเมื่อยังไม่สามารถที่จะบรรลุถึงซึ่งพระ 
อรหัตอันเป็นขั้นสูงยิ่งกว่าเมตตาสมาบัติ ครั้นเคลื่อนจากมนุษยโลกนี้แล้ว ก็จะเข้าถึง 
พรหมโลกทันทีเป็นเสมือนหลับแล้วตื่นขึ้น ฉะนั้น 

ก็แหละ อานิสงส์ทั้งหลายมีนอนเป็นสุขเป็นต้นในเมตตาภาวนานี้ แม่โยคีบุคคล 
ทั้งหลายผู้!ด้สำเร็จฌานด้วยอำนาจกัมมัฏฐานอื่นนอกไปจากพรหมวิหารกัมมัฏฐานนี้ 
ก็ย่อมได้ประสบแม่โดยแท้ สมด้วยคาถาประพันธ์อันพระโบราณาจารย์แสดงไว้ มี 
อาทิว่า 


10-1996 (0481-0588)8 


539 


1/5/11,2:21 /\1\/เ 


















(รึ้. 0 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

มุนีทั้งหลาย ผู้มีจิตตั้งมั่นดีแล้วในอารมณ์กัมมัฏฐาน 
ในภายใน ย่อมนอนเป็นสุข พระสาวกทั้งหลายของพระโคดม 
พุทธเจ้า ย่อมตื่นซนิดที่ตื่นด้วยดี ในกาลทุกเมื่อ ฉะนี้ 

แต่แม้กระนั้น ผู้ที่ได้สำเร็จพรหมวิหารกัมมัฏฐานทั้งหลาย ย่อมได้ประสบ 
อานิสงส์ครบทั้งหมดนี้โดยไม่มีเศษเหลือ ทั้งนี้ เพราะเหตุว่าพรหมวิหารธรรม ๔ 
เป็นข้าศึกโดยตรงของนิวรณกิเลสทั้งหลายมีพยาบาทเป็นต้น ด้วยเหตุนั้น พระผู้มี 
พระภาคจึงได้ตรัสพระพุทธโอวาทไว้ ซึ่งปรากฎในคัมภีร์ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค มี 
อาทิ'ว่า:- 

อาวุโส ก็เมตตาเจโตวิมุตติ นี้นั้น เป็นธรรมเครื่อง 
สลัดออกซึ่งพยาบาท ฉะนี้ 

อนึ่ง โทษทั้งหลายมีนอนเป็นทุกข์เป็นต้น ย่อมบังเกิดแก่หมู่สัตว์ ก็ด้วยอำนาจ 
นิวรณกิเลสมีพยาบาทเป็นต้น เพราะฉะนั้น เมื่อพรหมวิหารธรรม ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ 
แก , นิวรณกิเลสมีพยาบาทเป็นต้นนั้น อันโยคีบุคคลบำเพ็ญปฏิบัติให้สำเร็จแล้ว 
อานิสงส์ทั้งหลายนอนมีเป็นสุขเป็นต้น ก็เป็นอันอยู่ในเงื้อมมือแล้วนั้นเทียว 

เมตตาภาวนา จบ 


๒. กรุณาภาวนา 

[๒๕๙] โยคีบุคคลผู้มีความประสงค์จะเจริญกรุณาพรหมวิหารนั้นประการแรก พึง 
เตรียมการทำบุพกิจเบื้องต้นเสียให้เสร็จสิ้น นับแต่ตัดปลิโพธความกังวล ๑๐ ประการให้ 
สิ้นห่วงตลอดจนถึงการนั้ง ณ อาสนะอย่างเรียบร้อย เหมือนอย่างที่ได้แสดงไว้แล้ว 
ในเมตตาภาวนา ครั้นแล้วพึงพิจารณาให้เห็นโทษของวิหิงสา คือการเบียดเบียนสัตว์ 
และอานิสงส์ของกรุณาเสียก่อน เมื่อได้เห็นโทษและอานิสงส์อย่างเด่นชัดแล้ว จึงเริ่ม 
ลงมอเจรญกรุณาพรหมวหารตอไป 


10-1996 (0481-0588)8 


540 


1/5/11,2:22/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


(^ 6 ) 


โทษของวิหิงสาและอานิสงส์ของกรุณา 

ก็แหละ คนบางคนในโลกนี้ เป็นผู้มีชาติสันดานชอบทรมานเบียดเบียนสัตว์ทั้ง 
หลายด้วยมือของตนบ้าง ด้วยการขว้างด้วยก้อนดินบ้าง ด้วยทุบตีด้วยท่อนไม้บ้าง 
ด้วยฟันแทงด้วยศัสตราอาวุธบ้าง หรือด้วยวิธีการอื่น ๆ อย่างใดอย่างหนึ่งบ้าง ก็ 
ผลวิบากอันเลวทรามของการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเช่นนั้น ย่อมจะตามสนองเขา 
ทั้งในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตโดยไม่ต้องสงสัย 

เป็นความจริงทีเดียว ผูใดเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยการทำให้ถึงสิ้นชีวิตบ้าง 
ด้วยการตัดอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้ทนทุกข์ทรมานบ้าง ด้วยทำให้เสียทรัพย์บ้าง 
ด้วยทำให้เสื่อมลาภบ้าง ด้วยทำให้พลัดที่นาคลาที่อยู่บ้าง ด้วยทำให้เสียผล 
ประโยชน์บ้าง ด้วยทำให้เสื่อมยศบ้าง ด้วยทำให้เก้อเขินในที่ประชุมบ้าง โดยที่สุด 
แม้ด้วยการคอยจ้องจับผิดตามความจริง อันการเป็นอยู่ด้วยความประมาทของเขา 
ผู้นั้น เช่นกล่าวมานี้ ย่อมจะบันดาลให้เป็นไปเพื่อไม่ให้เขาได้ลาภที่ยังไม่ได้ เพื่อเสื่อม 
ลาภที่เขาได้มาแล้ว แม่ในโลกที่เห็น ๆ ก้นนี้ทีเดียว กล่าวคือ ชื่อเสียงอันเลวทราม 
ของเขาซึ่งมีการเบียดเบียนสัตว์นั้นเป็นเหตุ ย่อมกระพือสะพัดไป เมื่อเข้าสู่สมาคม 
เขาจะเป็นคนไม , แกล้วกล้า ไม่สง่าผ่าเผย ครั้นถึงคราวตายเขาจะเป็นคนหลงตาย 
เมื่อแตกกายตายไปแล้ว ทุคคติภูมิเป็นสิ่งที่เขาต้องหวังได้ และภายหลังเมื่อเขามา 
เกิดเป็นมนุษย์ในสุคติภูมิ เขาจะเป็นคนได้ชาติกำเนิดเลวมีตระกูลตํ่า จะเป็นคนมี 
ผิวพรรณทราม น่าเกลียดน่าชัง เขาจะเป็นคนมีโรคาพาธมาก เขาจะเป็นคนตกทุกข์ 
ได้ยาก มีข้าวนั้าโภชนะอาหารบกพร่อง เขาจะเป็นคนมีอายุสั้น มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ 
น้อยฉะนี้ 

โยคีบุคคลจงพิจารณาให้เห็นโทษของวิหิงสา คือการเบียดเบียนสัตว์อย่าง 
ปราศจากกรุณา อันสืบเนื่องติดสันดานคนมาเป็นอเนกประการเช่นที่พรรณนามานี้ 
ครั้นแล้วจงพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ของกรุณาคือความสงสารสัตว์ โดยประการตรง 
ก้นข้ามกับโทษวิหิงสาตามที่พรรณนามาแล้ว เมื่อเห็นโทษและคุณเด่นชัดแล้วจึงเริ่ม 
ลงมือเจริญกรุณากัมมัฏฐานโดยวิธีการแห่งภาวนา ดังจะได้แสดงต่อไป 


10-1996 (0481-0588)8 


541 


1/5/11,2:22 / \1\/เ 


















( 2 . 1®) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ห้ามเจริญในคน ๕ จำพวกอันดับแรก 

ก็แหละ เมื่อโยคีบุคคลเริ่มแรกจะเจริญกรุณากัมมัฏฐานนั้น จงอย่าเจริญไปใน 
บุคคล ๕ จำพวกนี้ เป็นอันดับแรก คือ คนที่รัก ๑ เพื่อนที่รักมาก ๑ คนเป็น 
กลาง ๆ ๑ คนที่เกลียดชัง ๑ คนคู่เวร ๑ เพราะคนเป็นที่รักก็ย่อมตั้งอยู่ในฐานะ 
ของคนเป็นที่รัก เพื่อนที่รักมากก็ตั้งอยู่ในฐานะเพื่อนที่รักมาก คนที่เป็นกลาง ๆ ก็ 
ตั้งอยู่ในฐานะคนเป็นกลาง ๆ คนที่เกลียดชังก็ตั้งอยู่ในฐานะคนที่เกลียดชัง และคน 
คู่เวรก็ตั้งอยู่ในฐานะคนคู่เวรอย่างเดิมนั้นเอง ไม่ใช่เป็นวิสัยที่จะทำให้เกิดกรุณาใน 
อันดับแรกได้ 

อธิบายว่า เมื่อโยคีบุคคลผู้ปรารภจะเจริญกรุณาไปในคนที่รักนั้น ภาวะแห่ง 
ความรักยังมิได้พรากออกไปจากจิต เมื่อความรักยังมิได้พรากออกไป กรุณาก็จะเกิด 
แทรกขึ้นในจิตไม่ได้ เป็นธรรมนิยมดังนี้ แม่ในบุคคลนอกนี้ก็เป็นทำนองเดียวกัน 
เพราะเหตุนี้ จึงห้ามมิให้เจริญกรุณาไปเป็นอันดับแรกในบุคคล ๕ จำพวกนั้น 

ส่วนคนเพศตรงข้าม กับคนที่ตายแล้ว ไม่เป็นเขตที่ควรจะนำมาเจริญเป็นอารมณ์ 
ของกรุณากัมมัฏฐานตลอดกาล เพราะเหตุดังที่แสดงไวิในเมตตาภาวนานั้นแล 

คนที่ควรเจริญกรุณาถึงอันดับแรกที่ ๑ 

โดยเหตุที่พระพุทธองค 6 ได้ตรัสแสดงเป็นแบบอย่างไว้ ซึ่งมีปรากฏในคัมภีร์ 
วิภังคปกรณ์ ดังนี้ 

ภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยกรุณาย่อมแผ่กรุณาจิตไป 
ทางทิศหนึ่งอยู่นั้น คือทำอย่างไร ? ภิกษุผู้มีจิตประกอบ 
ด้วยกรุณา ย่อมแผ่กรุณาจิตไปยังสัตว์ทั้งปวงทุก ๆ จำพวก 
เหมือนอย่างที่ได้เห็นคนอื่น ซึ่งเข็ญใจได้ทุกข์ ซํ้าประกอบ 
ด้วยบาปกรรมทำชั่วคนหนึ่งแล้วพึงเกิดความกรุณาขึ้น 
ฉะนั้น ๑ 


๑ อภิ. ว. (ไทย) ๓๕/'๖๕'๓/๔'๒๘ 


10-1996 (0481-0588)8 


542 


1/5/11,2:22/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๔๓ 


ดังนั้น โยคีบุคคลเมื่อได้เห็นใคร ๆ ก็ตาม ซึ่งเป็นคนที่น่าสงสาร ได้ประสบ 
ความลำบากอย่างยิ่ง เป็นคนเข็ญใจได้ทุกข์ประกอบกรรมทำทุจริต เป็นคนกำพร้า 
ขาดอาหารวางกระเบื้องขอทานไว้ข้างหน้า นั้งอยู , ในโรงพักคนอนาถา มีหมู่หนอน 
ไต่ออกจากแผลที่มือและเท้า ส่งเสียงครวญครํ่าพรํ่าพรรณนาอยู่ฉะนี้แล้ว พึงยัง 
กรุณาจิตให้เป็นไปในคนเช่นนั้น เป็นอันดับแรกก่อนกว่าคนทุกจำพวก ด้วยบท 
ภาวนาว่า 

กิจฺฉํ วตาย 0 สตโต อาปนฺโน, อปฺเปว นาม อิมมฺหา ทุกขา มุจฺเจยฺย. 

สัตว์ผู้นี้ประสบความลำบากแท้หนอ ขอจงพ้นจากทุกข์นี้เสียเถอะหนา 
อีกแบบหนึ่งว่า 

อย 0 สตโต ทุกขา มุจฺจดุ. 

ขอสัตว์ผู้นี้จงพันจากทุกข์เสียเถิด 
สำหรับตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปว่า 

เอเต สตฺตา ทุกขา มุจฺจนุดุ. 

ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงพันจากทุกข์เสียเถิด 
หรือว่า 

สพฺเพ สตฺตา ทุกขา มุจฺจนุดุ. 

ขอสัตว์ทั้งปวงจงพันจากทุกข์เสียเถิด 

ด้วยภาวนาวิธีนี้ โยคีบุคคลจงพยายามภาวนา คือส่งจิตอันประกอบด้วยกรุณา 
ไปพร้อมกับบทภาวนานั้น ๆ อย่างซํ้าแล้วซํ้าเล่าจนให้กรุณาปรากฏขึ้นในใจอย่างเด่นชัด 
จนสำเร็จถึงขั้นอัปปนาฌานเป็นที่สุด ทำนองเดียวกับเมตตาภาวนานั้นแล 

คนที่ควรเจริญกรุณาถึงอันดับแรกที่ ๒ 

ในกรณีที่โยคีบุคคลไม่ได้พบเห็นคนเข็ญใจได้ทุกข์เช่นที่กล่าวแล้วนั้นมาเป็นอารมณ์ 
ของกัมมัฏฐานเป็นอันดับแรก จงเจริญกรุณาไปแม่ในบุคคลผู้มีความสุขแต่ชอบ 
ทำบาปกรรมอยู่โดยยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับคนที่กำลังจะถูกประหารชีวิต 


10-1996 (0481-0588)8 


543 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















( 3 . (^. 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


จะพึงปฏิบัติอย่างไร ? 

พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้ เหมือนอย่างว่า พวกราชบุรุษจับโจรพร้อมทั้งของกลางได้แล้ว 
เมื่อพระราชามีพระราชโองการให้ประหารชีวิต จึงมัดโจรนั้นแล้วลงแล้ครั้งละ ๔ เส้น ๆ 
จนถึงร้อยครั้ง แล้วนำไปสู่ที่ตะแลงแกง เพื่อจะทำการประหารชีวิต ขณะนั้น มนุษย์ 
ทั้งหลายเห็นแล้วพากันให้ของเคี้ยวบ้าง ของรับประทานบ้าง ให้ดอกไม้ของหอม 
เครื่องไล้ทาและหมากพลูบุหรี่บ้างแก , โจรนั้น แม้ว่าโจรนั้นจะได้เคี้ยวกินอยู่ บริโภค 
ใช้สอยอยู่ซึ่งสิ่งของเหล่านั้นอย่างบริบูรณ์ ดูคล้าย ๆ กับคนมีความสุข คนที่เพียบพร้อม 
ด้วยโภคสมบัติก็จริง แต่ก็ไม่มีใครเลยที่จะสำคัญเห็นว่า “โจรนี้มีความสุขมีโภคทรัพย์มาก” 
มีแต่จะกรุณาสงสารเขาโดยฝ่ายเดียวว่า “เจ้าโจรนี้จักต้องตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว เพราะ 
เขาใกล้ต่อความตายเข้าไปทุก ๆ นืเท้าที่เขาย่างไป” ดังนี้ฉันใด 

แม่โยคีบุคคลผู้เจริญกรุณากัมมัฏฐานก็เหมือนกัน พึงส่งกรุณาจิตไปในคนที่มี 
ความสุขแต่เป็นผู้ชอบทำแต่บาปกรรมนั้นอย่างนี้ว่า “คนผู้นี้ ถึงแม้ขณะนี้เขาจะมี 
ความสุขเพียบพร้อมอยู่ด้วยการเสวยสุขและบริโภคใช้สอยโภคสมบัติอย่างสมบูรณ์ 
พูนสุขก็ตาม แต่เขาจักต้องได้เสวยทุกข์กายทุกขไจอย่างมิใช่น้อยในอบายภูมิทั้งหลาย 
ในภายหน้า เพราะเหตุที่เขาไม่ทำกัลยาณกรรมไว้ด้วยกายทวาร วจีทวาร และมโน- 
ทวาร แม้สักทวารเดียว” หรือจะใช้บทสำหรับภาวนาดังที่แสดงไว้ข้างต้นนั้นก็ได้ 

ด้วยประการฉะนี้ เป็นอันว่า คนที่ควรเจริญกรุณาไปถึงเป็นอันดับแรกนั้น 
มี ๒ จำพวก คือ คนเข็ญใจได้ทุกข์ ๑ คนที่มีความมั่งมีศรีสุขแต่ชอบทำแต่บาป 
กรรม ๑ ฉะนี 


เจริญกรุณาไปในคนที่รักเป็นต้น 

เมื่อโยคีบุคคลได้เจริญกรุณาไปในบุคคลจำพวกแรก โดยภาวนาวิธีดังแสดงมา 
อย่างนั้นแล้ว อันดับต่อจากนั้นพึงเจริญกรุณาให้เป็นไปในบุคคลตามลำดับดังนี้ คือ 
คนที่รัก สัดนั้นคนเป็นกลาง ๆ กัดนั้นคนคู่เวร ด้วยภาวนาวิธีดังที่แสดงมาแล้วนั้น 

ในการปฏิบัติ โยคีบุคคลพึงเลือกยกเอาส่วนแห่งทุกข์ของคนที่รัก ซึ่งปรากฏ 
เห็นอยู่ในชาติปัจจุบันหรือที่จะเกิดแก่เขาในชาติต่อ ๆ ไป แล้วจึงเจริญกรุณาให้เป็นไป 
ในคนที่รัก ต่อจากนั้นพึงเลือกยกเอาส่วนแห่งทุกข์ของคนเป็นกลาง ที่ปรากฏเห็นอยู่ 


10-1996 (0481-0588)8 


544 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


(X & 


ในชาติปัจจุบัน หรือที่จะบังเกิดมีแก่เขาในชาติต่อ ๆ ไป แล้วจึงเจริญกรุณาให้เป็นไป 
ในคนเป็นกลาง ๆ ต่อจากนั้นพึงเลือกยกเอาส่วนแห่งทุกข์ของคนคู่เวร ที่ปรากฏ 
เห็นอยู่ในชาติปัจจุบัน หรือที่จะเกิดมีแก่เขาในชาติต่อ ๆ ไป แล้วจึงเจริญกรุณาให้ 
เป็นไปในคนคู่เวร ฉะนี้ 

อธิบายว่า คน ๒ จำพวก ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุณาที่แสดงมาในอันดับแรกนั้น 
ย่อมเป็นเหตุให้กรุณาภาวนาสำเร็จโดยง่ายก็จริง แต่โยคีบุคคลอย่าได้พอใจอยู่เพียง 
เท่านั้น ต้องทำกรุณาภาวนาในคน ๒ จำพวกนั้น ในคนใดคนหนึ่งให้คล่องแคล่ว 
จนมีจิตอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานแล้ว ลำดับนั้นพึงเจริญกรุณาให้เป็นไปในคนที่รัก 
ลำดับต่อจากนั้นในคนเป็นกลาง ๆ ลำดับต่อจากนั้นในคนคู่เวร ทั้งนี้เพื่อทำกรุณา 
ให้เป็นสีมาส้มเภทต่อไป 

ในทางปฏิบัตินั้น โยคีบุคคลต้องทำจิตให้อ่อนนุ่มนวลควรแก , การงานในส่วน 
แห่งบุคคลแต่ละประเภทนั้น ๆ ส่วนหนึ่ง ๆ คือทำให้ชำนาญด้วยวสีทั้ง ๕ เสียก่อน 
ครั้นแล้วจึงเจริญกรุณาไปในบุคคลนั้น ๆ ตามลำดับ วิธีการเจริญกรุณากัมมัฏฐานใน 
บุคคลตามลำดับนี้ พึงทราบโดยทำนองเดียวกันกับที่แสดงไว้แล้วในเมตตากัมมัฏฐานทุก 
ประการ 

ส่วนโยคีบุคคลผูไม่มีคนคู่เวร หรือผูไม่มีความผูกเวรกับใครๆ ทั้งๆที่มีคน 
ทำความเสียหายให้อยู่ เพราะเป็นชาติเชื้อมหาบุรุษมีอัธยาศัยอันกว้างใหญ่นั้น ไม่ 
จำต้องทำความขวนขวายในกรณีที่ว่าจิตของเราอ่อนนุ่มนวลควรแก , การงานแล้ว บัดนี้ 
เราจักส่งกรุณาจิตไปในคนคู่เวร ดังนี้ เพราะกรณีที่จะต้องปฏิบัติเช่นนั้นเฉพาะแต่ 
โยคีบุคคลผู้มีคนคู่เวรเท่านั้น 

ในการเจริญกรุณาไปในคนคู่เวรนั้น ล้าแหละความโกรธแค้นจะพึงเกิดชื้นแก่ 
โยคีบุคคล โดยทำนองที่แสดงไว่ในเมตตาภาวนานั้น โยคีบุคคลพึงทำการบรรเทา 
ความโกรธแค้นนั้นให้ระงับลง ด้วยอุบายวิธีต่าง ๆ ดังที่แสดงไวในเมตตาภาวนา 
นั้นแหละ เช่น ต้องหวนกลับไปเจริญกัมมัฏฐานในบุคคลจำพวกต้น ๆ เสียใหม่ หรือ 
พิจารณาถึงพระพุทธโอวาทต่าง ๆ มีพระโอวาทในกกจูปมสูตร เป็นต้น 


10-1996 (0481-0588)8 


545 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















(5 *ว 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เจริญกรุณาในคนทำดีและมีความสุข 

การเจริญกรุณากัมมัฏฐานที่แสดงมาแล้วนั้น เป็นการเจริญไปในคนที่ตกทุกข์ 
ได้ยากในชาติปัจจุบัน และคนที่มีความสุขในปัจจุบันแต่จะได้ประสบทุกข์ไนชาติหน้า 
คราวนี้จะแสดงวิธีการเจริญกรุณากัมมัฏฐานในคนที่มีความสุขและได้ทำแต่ความดี 
ไม่ได้ทำความชั่วเลย 

สำหรับคนผู้มีความสุขอย่างเพียบพร้อม และทำแต่คุณงามความดีมาโดย 
ตลอดนั้น เมื่อโยคีบุคคลได้เห็นเขาประสบกับความสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น 
ความสูญเสียญาติที่รัก หรือเกิดเป็นโรคภัยได้เจ็บ หรือเกิดความสูญเสียโภคทรัพย์ 
เป็นต้น หรือแม่ไม่ได้เห็นด้วยตาเพียงแต่ได้ทราบข่าวเช่นนั้นก็ตาม แล้วพึงเจริญ 
กรุณาในบุคคลเช่นนั้น โดยคลุม ๆ เอาทั้งหมดอย่างนี้ว่า “ท่านผู้นี้ก็ , นับ'ว่ายังเป็นคน 
มีทุกข์อยู่นั้นเทียว เพราะแม้ถึงเขาจะไม่มีความสูญเสียอะไร ๆ เลยสักอย่างเดียว 
ก็ตาม แต่ก็นับได้ว่า เป็นคนยังไม่ข้ามพ้นทุกข็ในวัฏฏสงสารอยู่นั้นเอง” ฉะนี้ 


กรุณาสีมาส้มเภท 

ครั้นแล้ว โยคีบุคคลพึงทำกรุณาให้เป็นสีมาส้มเภทในบุคคล ๔ จำพวก คือ 
ตนเอง ๑ คนที่รัก ๑ คนเป็นกลาง ๆ ๑ คนคู่เวร ๑ โดยพยายามเจริญกรุณา 
กัมมัฏฐานแล้ว ๆ เล่า ๆ ด้วยภาวนาวิธี จนทำให้จิตเกิดขึ้นเสมอกันในบุคคล ๔ 
จำพวกนั้น ฉันเดียวกับในเมตตาภาวนา 

บรรลุถึงอัปปนาฌาน 

ต่อแต่นั้น โยคีบุคคลพึงส้องเสพให้หนักขึ้นซึ่งนิมิตกัมมัฏฐานอันได้แก่สีมาสัมเภท 
นั้น ทำนิมิตให้เจริญขึ้นมาก ๆ ภาวนาให้มาก ๆ เข้า พึงยังอัปปนาฌานให้เกิดก้าวหน้า 
ขึ้นไปด้วยสามารถแห่งฌาน ๓ โดยจตุกกนัย และฌาน ๔ โดยปัญจกนัย โดยทำนอง 
ที่ได้แสดงมาแล้วในเมตตาภาวนาทุกประการ 

ส่วนในอรรถกถาอังคุตดรนิกาย ท่านได้กล่าวลำดับ (อารมณ์ของการเจริญ 

กรุณาภาวนา)ไว้ ดังนี้ว่า บุคคลที่เป็นศัตรู พระโยคาวจรพึงเจริญกรุณาให้ก่อนเพื่อน 


10-1996 (0481-0588)8 


546 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


(2 นิา) 


ทำจิตให้อ่อนในบุคคลผู้เป็นศัตรูได้แล้ว จึงเจริญกรุณาให้คนทุคตะ แต่นั้นให้บุคคล 
ที่รัก ต่อนั้นให้ตน ดังนี้ ลำดับที่กล่าวในอรรถกถาอังคุตตรนิกายนั้นไม่สมกับพระบาลี 
(ในวิภังค์) ที่มีคำ'ว่า ทุคฺคต 0 ทุรูเปต 0 (ยากแค้นแสนเข็ญ) เป็นต้น เพราะเหตุนั้น พระ 
โยคาวจรพึงเริ่มทำภาวนาในกรุณานี้ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแหละ แล้วทำสีมาล้มเภท 
ยังอัปปนาให้เจริญเถิด 

ด้วยประการฉะนี้ เป็นอันว่าโยคีบุคคลผู้เจริญกรุณาพรหมวิหาร ได้ปฏิบัติถึง 
ขั้นสุดยอดแห่งกรุณากัมมัฏฐานนี้โดยสมบูรณ์แล้วแล 

วิธีการแผ่กรุณา ๓ อย่าง 

ลำดับต่อไปนี้ ผู้ปฏิบัติพึงศึกษาให้เข้าใจในวิธีการแผ่กรุณา ๓ อย่าง ตามที่ 
ท่านแสดงไวิในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคดังนี้ คือการแผ่กรุณาอย่างไม่เจาะจงที่เรียกว่า 
อโนธิโสผรณา โดยอาการ ๕ นั้นอย่างหนึ่ง การแผ่กรุณาอย่างเจาะจงที่เรียกว่า 
โอธิโสผรณา โดยอาการ ๗ นั้นอย่างหนึ่ง การแผ่กรุณาไปในทิศที่เรียกว่า ทิ สา- 
ผรณา โดยอาการ ๑๐ นั้นอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอาการแห่งภาวนาวิธี ดังต่อไปนี้ 


๑. อโนธิโสผรณา 

คำแผ่กรุณาไม่เจาะจงโดยอาการ ๕ 

๑. สพฺเพ สตฺตา ทุกขา มุจจนฺ ดุ. 

ขอสัตว์ทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิด 

๒. สพฺเพ ปาณา ทุกขา มุจฺจนฺดุ. 

ขอปาณะทั้งปวงจงพันจากทุกข์เถิด 

๑. สพฺเพ ภูตา ทุกขา มุจฺจนฺ ตุ. 

ขอภูตทั้งปวงจงพันจากทุกข์เถิด 
๔. สพฺเพ ปุคฺคลา ทุกขา มุจฺจนฺตุ. 

ขอบุคคลทั้งปวงจงพันจากทุกข์เถิด 
๕. สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา ทุกขา มุจฺจนฺตุ. 
ขอผู้มีอัตภาพทั้งปวงจงพันจากทุกข์เถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


547 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















๕๔๘ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๒. โอธิโสผรณา 

คำแผ่กรุณาเจาะจงโดยอาการ ๗ 

๑. สพพา อิตฺถิโย ทุกขา มุจฺจนฺตุ. 

ขอสตรีทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิด 

๒. สพฺเพ ปุริสา ทุกขา มุจฺจนฺดุ. 

ขอบุรุษทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิด 

๓. สพฺเพ อริยา ทุกขา มุจฺจนฺ ตุ. 

ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงจงพันจากทุกข์เถิด 

๔. สพฺเพ อนริยา ทุกขา มุจฺจนฺดุ. 

ขอปุถุชนทั้งปวงจงพันจากทุกข์เถิด 

๕. สพฺเพ เทวา ทุกขา มุจฺจนดุ. 

ขอเทวดาทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เถิด 

๖. สพฺเพ มนุสฺสา ทุกขา มุจฺจนฺดุ. 

ขอมนุษย์ทั้งปวงจงพันจากทุกข์เถิด 

๗. สพฺเพ วินิปาติกา ทุกขา มุจฺจนฺดุ. 

ขอพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงจงพันจากทุกข์เถิด 


๓. ทิสาผรณา 

วิธีการแผ่กรุณาไปในทิศโดยอาการ ๑๐ 

วิธีการแผ่กรุณาไปในทิศนั้น คือ ยกเอาอโนธิโสบุคคล ๕ จำพวก โอธิโส¬ 
บ คคล ๗ จำพวก รวมเป็น ๑๒ บุคคล ไปตั้งไวิในทิศทั้ง ๑๐ แล้วแผ่กรุณาไปใน 
บุคคล ๑๒ จำพวก ที่อยู่ในทิศทั้ง ๑๐นั้น จึงเรียกว่าแผ่ไปในทิศโดยอาการแห่งภาวนา 
๑๐ อาการ เมื่อว่าโดยบุคคลเป็น ๑๒ วาระตัวอย่างดังต่อไปนี้ 


10-1996 (0481-0588)8 


548 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


(3* 6* 


คำแผ่กรุณาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๑ 

ในบุคคลที่ ๑ 

๑. สพุเพ ปุรตฺถิมาย ทิสาย สตุตา ทุกขา มุจฺจนฺดุ. 

ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพาจงพ้นจากทุกข์เถิด 

๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย สดุตา ทุกขา มุจฺจนฺตุ. 

ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศประจิมจงพันจากทุกข์เถิด 

๓. สพฺเพ อุตุตราย ทิสาย สดุตา ทุกขา มุจฺจ นฺตุ. 

ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรจงพันจากทุกข์เถิด 

๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย สดุตา ทุกขา มุจฺจนฺตุ. 

ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณจงพันจากทุกข์เถิด 

๕. สพฺเพ ปุรดุถิมาย อนุทิสาย สดุตา ทุกขา มุจฺจนฺดุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนย์จงพันจากทุกข์เถิด 

๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สดุตา ทุกขา มุจฺจนฺดุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพจงพันจากทุกข์เถิด 

๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย สดุตา ทุกขา มุจฺจนฺดุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานจงพันจากทุกข์เถิด 

๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย สดุตา ทุกขา มุจฺจนฺดุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดีจงพันจากทุกข์เถิด 

๙. สพฺเพ เหฏฺซีมาย ทิสาย สดุตา ทุกขา มุจฺจนฺตุ. 

ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องตำจงพันจากทุกข์เถิด 

๑๐. สพุเพ อุปริมาย ทิสาย สดุตา ทุกขา มุจฺจนฺดุ. 

ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงพันจากทุกข์เถิด 


10-1996 (0481-0588)8 


549 


1/5/11,2:22 / \1\/เ 


















๕๕๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ส่วนคำแผ่กรุณาไปในทิศโดยอาการ ๑๐ ในบุคคลอีก ๑๑ จำพวกตั้งแต่ 
จำพวกที่ ๒ คือ สพฺเพ ปาณา ปาณะทั้งปวงถึงจำพวกที่ ๑๒ สพฺเพ วินิปาติกา 
พวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงนั้น ผู้ปฏิบัติจงนำมาประกอบเรื่องทำนองเดียวกับบุคคล 
ที่ ๑ ต่างแต่ต้องยกเอาบุคคลนั้น ๆ มาประกอบแทนตรงที่ว่า สตุตา ในคำบาลี กับ 
ตรงที่ว่า สัตว์ ในคำไทยเท่านั้น เห็นว่าผู้ปฏิบัติสามารถที่จะนำมาประกอบได้เอง จึง 
ไม่ยกมาแสดงไว้เต็มรูปในที่นี้ 


กรุณาอัปปนา ๑๓๒ 

ในกรุณาภาวนานี้ เมื่อโยคีบุคคลปฏิบัติจนได้สำเร็จถึงขั้นอัปปนาฌานและทำการ 
แผ่กรุณาจิตไปโดยอาการ ๕ ในอโนธิโส'บุคคล โดยอาการ ๗ ใน'โอธิโส'บุคคล และ 
โดยอาการ ๑๐ในบุคคล ๑๒ จำพวก โดยภาวนาวิธีดังแสดงมา ก็จะได้อัปปนาฌาน 
ทั้งหมด ๑๓๒ อัปปนา ในอโนธิโสผรณา ๕ ในโอธิโสผรณา ๗ ในทิสาผรณา ๑๒๐ 
(๕+๗+๑๒๐ = ๑๓๒) 


อานิสงส์กรุณา 

ก็แหละ โยคีบุคคลผู้เจริญกรุณาภาวนา จนสำเร็จถึงขั้นอัปปนาฌานเป็นฌาน 
ลาภีบุคคลแล้ว ย่อมมีอันหวังได้ซึ่งอานิสงส์แห่งกรุณา ๑๑ ประการ มีนอนเป็นสุข 
เป็นต้น ฉันเดียวกับเมตตาภาวนาทุกประการนั้นเทียว 

กรุณาภาวนาจบ 


10-1996 (0481-0588)8 


550 


1/5/11,2:22/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


( 5 ? 6 ) 


๓. มุทิตาภาวนา 

[๒๖๐] โยคีบุคคลผู้มีความประสงค์จะเจริญมุทิตาพรหมวิหารนั้น ประการแรก 
พึงเตรียมทำบุพกิจเบื้องต้นให้เสร็จสิ้นก่อน นับตั้งแต่ตัดปลิโพธความกังวล ๑๐ ประการ 
จนถึง'โปนั่ง ณ อาสนะอย่างเรียบร้อย เหมือนอย่างที่ได้แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนา 
ทุกประการ ครั้นแล้วจึงลงมือเจริญมุทิตากัมมัฏฐานต่อไป 

ห้ามเจริญในบุคคล ๓ จำพวกอันดับแรก 

ก็แหละ เมื่อโยคีบุคคลจะเจริญมุทิตากัมมัฏฐานนั้น ห้ามมิให้เจริญไปใน 
บุคคล ๓ จำพวกนี้เป็นอันดับแรก คือ คนที่รัก ๑ คนเป็นกลาง ๆ ๑ คนคู่เวร ๑ 
เพราะเหตุว่า แม้คนเป็นที่รักนั้นก็ไม่เป็นบรรทัดฐานพอที่จะให้มุทิตาเกิดขึ้นได็ใน 
อันดับแรก ด้วยมาตรว่าภาวะเป็นที่รักเท่านั้น 

อธิบายว่า คนผู้อยู่ในฐานะเป็นที่รักกันอย่างธรรมดา แต่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติ 
พิเศษประจำตัว เช่น ความเป็นผู้มีหน้าตาเบิกบานแช่มชื่นเสมอ ความเป็นผู้ฉลาด 
ทักทายปราศรัยก่อน ความเป็นผู้พูดจาไพเราะ มีมารยาทละเอียดอ่อนโยน และ 
ความสนุกร่าเริง เป็นต้น อันเป็นผลสำเร็จมาด้วยปฏิสนธิวิญญาณ ที่ประกอบด้วย 
โสมนัสเวทนา คนผู้ขาดคุณสมบัติประจำตัวเช่นที่กล่าวมานี้ แม้จะนับเนื่องอยู่ใน 
เครือคนที่รักนับถือกันก็ตาม ก็ไม่พอที่จะเป็นเหตุให้มุทิตาพรหมวิหารนี้ เกิดขึ้นใน 
จิตสันดานของผู้ปฏิบัติในอันดับแรกได้ ยิ่งคนเป็นกลาง ๆ และคนคู่เวรด้วยแล้วก็ 
ไม่ต้องพูดถึงกันละ ยิ่งห่างไกลจากความเป็นบรรทัดฐานแห่งมุทิตาภาวนาอันดับแรก 
มากทีเดียว 

ส่วนคนต่างเพศ กับคนที่ตายแล้ว จะเอามาเป็นเขตหรืออารมณ์ของมุทิตา- 
กัมมัฏฐานนี้ไม่ได้เลย โดยส่วนเดียว เพราะเหตุไร ? ได้แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนา 

คนที่ควรเจริญมุทิตาถึงอันดับแรก 

ก็แหละ เพื่อนที่รักมาก จัดเป็นบุคคลที่เป็นบรรทัดฐานพอที่จะให้มุทิตาเกิดขึ้น 
ได็ในอันดับแรก หรือคนประเภทที่ท่านอรรถกถาจารย์เรียกว่า เพื่อนใจนักเลง ซึ่ง 
เป็นผู้มีอัธยาศัย ชอบสนุกร่าเริงยิ้มก่อนพูดเสมอ นับเป็นบุคคลที่ควรเจริญมุทิตา 


10-1996 (0481-0588)8 


551 


1/5/11,2:22 / \1\/เ 


















๕๕๒ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ไปถึงเป็นอันดับแรกได้เช่นเดียวกัน หรือคนที่รักนั่นแหละ แต่เป็นผู้สมบูรณ์พูนสุขมี 
เครื่องบำรุงบำเรออย่างเพียบพร้อม กำลังร่าเริงบันเทิงใจอยู่ ก็เช่นเดียวกัน 

เมื่อโยคีบุคคลได้เห็นมาด้วยตาเองก็ดี หรือเพียงแต่ได้ทราบข่าวก็ดี แล้วพึง 
เจริญมุทิตาให้เป็นไปในบุคคลเห็นปานนั่นเป็นอันดับแรก ก่อนกว่าบุคคลประเภทอื่น 
คือ พึงเจริญด้วยบทภาวนาว่า 

โมทติ วตาย 0 สตโต, อโห สาธุ อโห สุฏฺซิ. 

สัตว์ผู้นี้ร่าเริงจริงหนอ, ขออนุโมทนาด้วยเถอะหนา, 

หรืออีกแบบหนึ่งว่า 

อย 0 สตโต ยถาลทฺธสมปดุติโต มา วิคจฺฉตุ. 

ขอสัตว์ผู้นี้จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

ถ้าตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปให้ว่า 

เอเต สตฺตา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺดุ. 

ขอสัตว์เหล่านี้จงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

หรือว่า 

สพฺเพ สตฺตา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺดุ. 

ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

โยคีบุคคลพึงนึกภาวนาในใจไปตามบทภาวนานี้อย่างแล้ว ๆ เล่า ๆ จนมุทิตา 
จะปรากฏชัดขึ้นในใจและได้บรรลุถึงขั้นอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิตามลำดับ 

เพราะอาศัยอำนาจความหมายนี้นั่นเอง พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสวิธีเจริญมุทิตา 
ภาวนาไว้เป็นแบบอย่าง ซึ่งมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์วิภังคปกรณ์ ๑ ดังนี้ 

ภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยมุทิตา ย่อมแผ่มุทิตาจิตไป 
ทางทิศหนึ่งอยู่ นั้นคือทำอย่างไร ? ภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วย 


๑ .อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕ /'๖๖อา/๔๓๐ 


10-1996 (0481-0588)8 


552 


1/5/11,2:22/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๕๓ 


มุทิตาย่อมแผ่มุทิตาจิตไปยังสัตว์ทั้งปวงทุก ๆ จำพวก 
เหมือนอย่างที่ได้เห็นคนอื่น ซึ่งเป็นที่รักใคร่เป็นที่เจริญใจ 
คนหนึ่งแล้วพึงพลอยโมทนายินดีด้วยฉะนั้น 

เจริญมุทิตาในคนที่รักผู้ตกยาก 

ถ้าแหละ เพื่อนใจนักเลงหรือคนที่รักของโยคีบุคคลนั้น เมื่อก่อนเขาเป็นคนมี 
ความสมบูรณ์พูนสุข แต่มาบัดนี้ได้เกิดเปลี่ยนภาวะมาเป็นคนเข็ญใจได้ทุกข์และ 
ประกอบกรรมทำชั่วขึ้นเช่นนี้ โยคีบุคคลต้องระลึกถึงสภาพที่เขาเคยมีความสมบูรณ์ 
พูนสุขในปางอดีตนั้นแล้วยกเอาอาการที่เขาเคยสนุกร่าเริงขึ้นมาพิจารณาว่า “คนผู้นี้ 
เมื่อครั้งอดีตเขาได้เคยเป็นคนรํ่ารวยมีบริวารมาก เป็นคนสนุกร่าเริงเสมอเป็นนิจ” 
ดังนี้แล้ว พึงเจริญมุทิตาให้เป็นไป อนึ่ง พึงยกเอาแม้อาการที่เขาจะพึงสนุกร่าเริง 
ต่อไปในภายหน้าขึ้นมาพิจารณาว่า “ชีวิตในอนาคตของคนผู้นี้ เขาจักได้สมบัตินั้น 
กลับคืนมาอีก เขาจักได้[ปบนคอช้าง หรือบนหลังม้า หรือบนวอทองคำเป็นแน่” ดังนี้ 
แล้ว พึงเจริญมุทิตาให้เป็นไปในบุคคลนั้นเถิด 

เจริญมุทิตาในคนกลาง ๆ และคนคู่เวร 

ในที่นี้ คำว่า เพื่อนที่รักมากซึ่งเรียกว่าเพื่อนใจนักเลงกับคนที่รัก สองบุคคลนี้ 
รวมเรียกว่าคนที่รักประเภทเดียวกัน เพราะเป็นผู้มีสภาพเป็นที่รักเหมือนกัน เมื่อ 
โยคีบุคคลได้เจริญมุทิตากัมมัฏฐานให้เกิดขึ้นในคนที่รักเช่นนั้นแล้ว ลัดนั้นพึงเจริญ 
มุทิตาไปในบุคคลตามลำดับดังนี้ คือ คนเป็นกลาง ๆ และคนคู่เวร วิธีปฏิบัตินั้นดังนี้ 

เมื่อโยคีบุคคลได้เจริญมุทิตากัมมัฏฐาน ให้เกิดมีขึ้นในเพื่อนที่รักมาก หรือ 
เพื่อนใจนักเลงนั้นแล้ว พึงทำกัมมัฏฐานนั้นให้คล่องแคล่ว ให้อ่อนนุ่มนวลควรแก่ 
การงานเสียก่อน แล้วจึงเจริญมุทิตาไปในคนที่รัก ครั้นทำกัมมัฏฐานในคนที่รักให้ 
คล่องแคลำ ให้อ่อนนุ่มนวลควรแก , การงานแล้ว จึงเจริญมุทิตาไปในคนเป็นกลาง ๆ 
ครั้นทำกัมมัฏฐานในคนเป็นกลาง ๆ ให้คล่องแคล่วให้อ่อนนุ่มนวลควรแก , การงาน 
แล้วลัดนั้นจึงเจริญมุทิตาไปในคนคู่เวร แล้วพึงทำอัปปนาฌานให้เจริญก้าวหน้าขึ้น 
ตามลำดับต่อไป 


10-1996 (0481-0588)8 


553 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















(51 & (ธ. 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

มุทิตาสีมาส้มเภท 

ก็แหละ ในกรณีที่เจริญมุทิตาไปในคนคู่เวรนั้น ถ้าความโกรธแค้นเกิดขึ้นแก , 
โยคีโดยนัยที่ได้แสดงมาแล้วในเมตตาภาวนา โยคีบุคคลพึงพยายามบรรเทาความ 
โกรธแค้นให้ระงบลงด้วยอุบายวิธีที่ได้แสดงไว้แล้วในเมตตาภาวนานั้นแล 

ครั้นแล้วพึงทำมุทิตาให้เป็นสีมาส้มเภท โดยทำจิตให้เสมอในบุคคล ๔ จำพวก 
คือ คนที่รัก ๑ คนเป็นกลาง ๆ ๑ คนคู่เวร ๑ และตนเอง ๑ ฉะนี้ 

บรรลุถึงอัปปนาฌาน 

แต่นั้นโยคีบุคคลพึงส้องเสพนิมิตกัมมัฏฐาน คือ สีมาส้มเภทนั้นให้หนักขึ้น 
ทำให้นิมิตเจริญขึ้น ภาวนาให้มาก ๆ เข้า จนให้บรรลุถึงซึ่งอัปปนาฌาน แล้วทำ 
อัปปนาฌานให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปด้วยสามารถฌาน ๓ โดยจตุกกนัย และฌาน ๔ 
โดยปัญจกนัยโดยทำนองที่แสดงมาแล้วในเมตตาภาวนาทุกประการ 

ด้วยประการฉะนี้ เป็นอันว่าโยคีบุคคลผู้เจริญมุทิตาพรหมวิหาร ได้ปฏิบัติถึง 
ขั้นสุดยอดแห่งมุทิตากัมมัฏฐานนี้โดยบริบูรณ์แล้วแล 

วิธีแผ่มุทิตา ๓ อย่าง 

ลำดับต่อไปนี้ ผู้ปฏิบัติพึงศึกษาให้เข้าใจวิธีการแผ่มุทิตาจิต ๓ อย่างตามที่ท่าน 
แสดงไวิในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค คือ การแผ่มุทิตาอย่างไม่เจาะจงที่เรียกว่า 
อโนธิโสผรณาโดยอาการ ๕ นั้นอย่างหนึ่ง การแผ่มุทิตาอย่างเจาะจงที่เรียกว่า 
โอธิโสผรณาโดยอาการ ๗ นั้นอย่างหนึ่ง การแผ่มุทิตาไปในทิศที่เรียกว่า 
ทิสาผรณาโดยอาการ ๑๐ นั้นอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอาการแห่งภาวนาวิธี ดังต่อไปนี้ 

๑. อโนธิโสผรณา 

คำแผ่มุทิตาไม่เจาะจงโดยอาการ ๕ 

๑. สพฺเพ สตฺตา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺ ดุ. 

ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 


10-1996 (0481-0588)8 


554 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๕๕ 


๒. สพฺเพ ปาณา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา วิคจฺฉนุดุ. 

ขอปาณะทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

๓. สพฺเพ ภูตา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 

ขอภูตทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

๔. สพฺเพ ปุคฺคลา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺดุ. 

ขอบุคคลทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

๕. สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนฺนา ยถาลทฺธสมฺปดุติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
ขอผู้มอัตภาพทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 


๒. โอธิโสผรณา 

คำแผ่มุทิตาเจาะจงโดยอาการ ๗ 

๑. สพฺพา อิตฺถิโย ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 

ขอสตรีทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

๒. สพฺเพ ปุริสา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา ริคจฺฉนฺดุ. 

ขอบุรุษทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

๓. สพฺเพ อริยา ยถาลทฺธสมฺปตฺติโต มา ริคจฺฉนฺดุ. 

ขอพระอริยเจ้าทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

๔. สพฺเพ อนริยา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺดุ. 

ขอปุถุชนทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

๕. สพฺเพ เทวา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา ริคจฺฉนฺดุ. 

ขอเทวดาทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

๖. สพฺเพ มนุสฺสา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา ริคจฺฉนฺดุ. 

ขอมนุษย์ทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

๗. สพฺเพ รินิปาติกา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา ริคจฺฉนุดุ. 

ขอพวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงจงอย่าได้พลัดพรากจาก 
สมบัติที่ได้แล้วเลย 


10-1996 (0481-0588)8 


555 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















๕๕๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๓. ทิสาผรณา 

วิธีการแผ่มุทิตาไปในทิศโดยอาการ ๑๐ 

วิธีการแผ่มุทิตาไปในทิศนั้น คือ ยกเอาอโนธิโส'บุคคล ๕จำพวก โอธิโส , บุคคล 
๗ จำพวก รวมเป็น ๑๒ บุคคลไปตั้งไวิในทิศทั้ง ๑๐ แล้วแผ่มุทิตาไปในบุคคล ๑๒ 
จำพวก ที่อยู่ในทิศทั้ง ๑๐ นั้น จึงเรียกว่าแผ่ไปในทิศโดยอาการแห่งภาวนา ๑๐ 
อาการ เมื่อว่าโดยบุคคล เป็น ๑๒ วาระ ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 


คำแผ่มุทิตาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๑ 
ในบุคคลที่ ๑ 

๑. สพฺเพ ปุรตฺลิมาย ทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมปดุติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพาจงอย่าได้พลัดพรากจาก 
สมบัติที่ได้แล้วเลย 

๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย สตฺตา ยถาลทฺธสมปตฺติโต มา วิคจฺฉนฺดุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศประจิมจงอย่าได้พลัดพรากจาก 
สมบัติที่ได้แล้วเลย 

๑. สพฺเพ อุตุตราย ทิสาย สดุตา ยถาลทฺธสมฺปดุติโต มา วิคจฺฉนฺ ตุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรจงอย่าได้พลัดพรากจากสมบัติที่ได้แล้วเลย 

๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย สดุตา ยถาลทฺธสมปดุติโต มา วิคจฺฉนฺดุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณจงอย่าได้พลัดพรากจาก 
สมบัติที่ได้แล้วเลย 

๕. สพฺเพ ปุรดุลิมาย อนุทิสาย สดุตา ยถาลทฺธสมฺปดุติโต มา วิคจฺฉนฺดุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนย์จงอย่าได้พลัดพรากจาก 
สมบัติที่ได้แล้วเลย 


10-1996 (0481-0588)8 


556 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๕๗ 


๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สตุตา ยถาลหุธสมฺปดุติโต มา วิคจฺฉนฺดุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพจงอย่าได้พลัดพรากจาก 
สมบัติที่ได้แล้วเลย 

๗. สพุเพ อุตุตราย อนุทิสาย สตุตา ยถาลหุธสมฺปดุติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานจงอย่าได้พลัดพรากจาก 
สมบัติที่ได้แล้วเลย 

๘. สพุเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย สตตา ยถาลทฺธสมฺปดุติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศหรดีจงอย่าได้พลัดพรากจาก 
สมบัติที่ได้แล้วเลย 

๙. สพุเพ เหฏฺธิมาย ทิสาย สดุตา ยถาลทฺธสมฺปดุติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างจงอย่าได้พลัดพรากจาก 
สมบัติที่ได้แล้วเลย 

๑0. สพุเพ อุปริมาย หิสาย สดุตา ยถาลหุธสมฺปดุติโต มา วิคจฺฉนฺตุ. 
ขอสัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนจงอย่าได้พลัดพรากจาก 
สมบัติที่ได้แล้วเลย 

ส่วนคำแผ่มุทิตาไปในทิศโดยอาการ ๑๐ ในบุคคลอีก ๑๑ จำพวกตั้งแต่จำพวก 
ที่ ๒ สพุเพ ปาณา ปาณะทั้งปวง ถึงจำพวก ที่ ๑๒ สพฺเพ วินิปาติกา พวกสัตว์ 
วินิปาติกะทั้งปวงนั้น ผู้ปฏิบัติจงนำมาประกอบเรื่องโดยทำนองเดียวกับบุคคลที่ ๑ 
ต่างแต่ต้องยกเอาบุคคลนั้น ๆ มาประกอบแทนตรง ที่ ว่า สคุตา ในคำบาลี กับตรง 
ที่ ว่า สัตว์ ในคำไทยเท่านั้น เห็นว่า ผู้ ปฏิบัติสามารถ ที่ จะ นำ มาประกอบได้เองจึงไม่ได้ 
ยกมาแสดงไว้เต็มรูป 


10-1996 (0481-0588)8 


557 


1/5/11,2:22/พเ 




๕๕๘ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

มุทิตาอัปปนา ๑๓๒ 

ในมุทิตาภาวนานี้ เมื่อโยคีบุคคลปฏิบัติจนได้สำเร็จถึงขั้นอัปปนาฌาน และ 
ทำการแผ่มุทิตาจิตไปโดยอาการ ๕ ในอโนธิโสบุคคล โดยอาการ ๗ ในโอธิโส 1 บุคคล 
และโดยอาการ ๑๐ ในบุคคล ๑๒ จำพวก โดยภาวนาวิธีดังแสดงมา ก็จะได้อัปปนา- 
ฌานทั้งหมด ๑๓๒ อัปปนา คือ อัปปนาในอโนธิโสผรณา ๕ ในโอธิโสผรณา ๗ 
และในทสาผรณา ๑๒๐ (๕ + ๗ + ๑๒๐ = ๑๓๒) 

อานิสงส์มุทิตา 

ก็แหละโยคีบุคคลผู้เจริญมุทิตาจนได้สำเร็จถึงขั้นอัปปนาฌานเป็นฌานลาภีบุคคล 
แล้ว ย่อมมีอันหวังได้ซึ่งอานิสงส์แห่งมุทิตาถึง ๑๑ ประการ มี นอนเป็นสุข เป็นดัน 
ฉันเดียวกับเมตตาภาวนาทุกประการนั่นแล 

มุทิตาภาวนา จบ 


๔. อุเบกขาภาวนา 

[๒๖๑] การภาวนาอุเบกขาพรหมวิหารนี้ มีข้อที่แปลกจากพรหมวิหาร ๓ 
ข้างต้นที่โยคีบุคคลควรทราบ คือพรหมวิหาร๓ข้างต้นนั่นใครๆ ก็ตามเมื่อมีความ 
ประสงค์จะเจริญภาวนาแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติกันได้ทุกคน และโดยทันทีทีเดียว ส่วน 
อุเบกขาพรหมวิหารนี้ หาปฏิบัติเช่นนั่นไดไม่ ผู้ที่จะลงมือปฏิบัติมีเขตจำกัดไว้เป็น 
ธรรมนิยมเฉพาะแต่ผู้ที่เป็นฌานลาภีบุคคล คือผู้!ด้ปฏิบัติพรหมวิหาร ๓ เบื้องต้น 
ข้อใดข้อหนึ่งจนได้บรรลุถึงขั้นตติยฌานโดยจตุกกนัย หรือจตุตกฌานโดยปัญจกนัยมาแล้ว 
เท่านั่น จึงจะลงมือเจริญภาวนาอุเบกขาพรหมวิหารเป็นผลสำเร็จมาแต่พรหมวิหาร ๓ 
ข้างต้นโดยเฉพาะ และอุเบกขาพรหมวิหารนี้เข้าประกอบได้แต่ในจตุตถฌาน โดย 
จตุกกนัย หรือในปัญจมฌานโดยปัญจกนัยเท่านั่น หาได้ประกอบในฌานต้น ๆ ไม่ 


10-1996 (0481-0588)8 


558 


1/5/11,2:22/พเ 




ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


6* 


เจริญอุเบกขาในบุคคลกลาง ๆ อันดับแรก 

เพราะฉะนั้น โยคีบุคคลผู้ฌานลาภี มีความประสงค์จะเจริญอุเบกขาพรหม- 
วิหารนั้นก่อน แต่จะลงมือปฏิบัติ ต้องเข้าสู่ตติยฌานที่ตนได้ทำให้ชำนาญคล่องแคลำ 
มาด้วยวสี ๕ ด้วยอำนาจฌาน ๓ หรือฌาน ๔ แล้วแต่กรณีที่ได้สำเร็จมาในเมตตา 
หรือกรุณาหรือมุทิตากัมมัฏฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ครั้นออกจากตติยฌานแล้ว พึง 
พิจารณาให้เห็นโทษของเมตตา กรุณา และมุทิตา ว่า ต่างก็ยังมีการต้องสาละวน 
สนใจอยู่ในสัตว์ทั้งหลาย ด้วยการส่งจิตไปว่า “ขอให้สัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิด” 
เป็นต้น และยังมีอาการเป็นไปใกล้ต่อความรักและความชังอยู่ กับทั้งยังมีอาการ 
เป็นไปใกล้ต่อความดีใจในอันที่จะต้องส่งจิตไปว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจงมีความสุขเถิด 
(เมตตา) ขอสัตว์ทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์เสียเถิด (กรุณา) ขอสัตว์ทั้งปวงจงเจริญ ๆ 
เถิด (มุทิตา) ประกอบด้วยมีองค์ฌานที่หยาบ เพราะฌานนั้น ๆ ยังประกอบด้วย 
โสมนัสเวทนาอยู่ ฉะนี้ ครั้นแล้วพึงพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ของอุเบกขาพรหมวิหาร 
เป็นต้นว่า เป็นสภาพที่ละเอียดสุขุม ประณีต ห่างไกลจากกิเลสมาก และมีผลอัน 
กว้างใหญ่ไพศาลกว่าพรหมวิหาร ๓ ข้างต้น ฉะนี้ 

ลำดับนั้น โยคีบุคคลพึงเพ่งจิตเป็นกลาง ๆ ไปยังคนผู้เป็นกลาง ๆ กับตนอย่าง 
แล้ว ๆ เล่า ๆ โดยวิธีที่มองในแง่ที่คนทุกคนรวมทั้งตนเองด้วยเป็นผู้มีกรรมเป็น 
ของแห่งตนว่า คนผู้นี้เมื่อเขาจะมาเกิดในโลกนี้ เขาหากมาด้วยอำนาจกรรมที่เขา 
ได้ทำเอาไว้เอง เมื่อเขาจะจากโลกนี้ไปนั้นเล่า เขาก็จะต้องไปด้วยอำนาจกรรมที่เขา 
ได้ทำไว้เอง แม้ตัวเราบ้างก็เหมือนกัน เมื่อจะมายังโลกนี้หรือจะจากโลกนี้ไปก็ 
สำเร็จด้วยอำนาจกรรมที่ตัวเราเองได้ทำไว้เองทั้งสิ้น การที่เราจะช่วยกอบโกยเอา 
ความสุขใจมาให้ หรือจะช่วยปลดปลิดความทุกข์[จออกให้แก , คนผู้นี้ด้วยความพยายาม 
ของเราเองนั้น หาใช่วิสัยที่จะเป็นไปไดไม่ และการมัวสาละวนวุ่นวายอยู่ในสัตว์ 
ทั้งหลาย ด้วยการแผ่เมตตาจิตบ้าง กรุณาจิตบ้าง มุทิตาจิตบ้างไปถึงเขาผู้นี้ มิใช่เป็น 
การกระทำที่ถูกต้องตรงตามความมุ่งหมาย แท้ ทีเดียว การวางใจไว้เป็นกลาง ๆ ในสัตว์ 
ทั้งปวงนี้ต่างหาก เป็นมรรคาที่พระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นดำเนินไปแล้ว 
และเป็นปฏิปทาที่ตรงเป้าหมายในทางปฏิบัติ โยคีบุคคลพึงส่งจิตไปในบุคคลนั้นด้วย 
บทภาวนา ดังนี้ว่า:- 


10-1996 (0481-0588)8 


559 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















๕๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อย 0 สตโต กมฺมสฺสโก โหติ. 

สัตว์ผู้นี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 
ถ้าตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไปว่า 

เอเต สตฺตา กมฺมสฺสกา โหนฺติ. 

สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 
หรือว่า 

สพุเพ สตฺตา กมฺมสฺสกา โหนฺติ. 

สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

ทั้งนี้ด้วยวิธีที่นึกภาวนาในใจบ่อย ๆ หลายครั้งหลายหน จนกว่าอุเบกขา คือ 
ความเป็นกลาง ๆ ในบุคคลนั้นจะปรากฏขึ้นในจิตอย่างเด่นชัด เมื่อโยคีบุคคล 
พยายามปฏิบัติอยู่โดยทำนองนี้ ความวางใจเป็นกลาง ๆ อย่างปกติในบุคคลนั้น 
ก็จะเป็นสภาพตั้งอยู่อย่างแน่วแน่ ไม่แลบออกไปหาอารมณ์ภายนอกอื่น ๆ นี่คือ 
ลักษณะของอุปจารภาวนา และขณะนั้นนิวรณ์ ๕ ย่อมถูกข่มให้สงบไปด้วยอำนาจ 
พลังแห่งภาวนา กิเลสทั้งหลายก็สงบลงตามกันด้วยประการฉะนี้ 

เจริญอุเบกขาในคนที่รักเป็นต้น 

ลำดับนั้น โยคีบุคคลพึงเจริญอุเบกขาที่ได้ทำให้บังเกิดขึ้นแล้วในคนเป็นกลาง ๆ 
นั้นไปในบุคคลประเภทอื่น ๆ มีคนผู้เป็นที่รักเป็นต้นต่อไป เหมือนอย่างที่พระผู้มี 
พระภาคทรงแสดงเป็นแบบอย่างไว้ ซึ่งมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์วิภังคปกรณ์ ดังนี้ 

ภิกษุผู้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา ย่อมแผ่อุเบกขาจิต 
ไปทางทิศหนึ่งอยู่นั้นคือทำอย่างไร ? ภิกษุผู้มีจิตประกอบ 
ด้วยอุเบกขาย่อมแผ่อุเบกขาจิตไปในสัตว์ทั้งปวง เหมือน 
อย่างที่ได้เห็นคนอื่นซึ่งไม่รักไม่ชังคนหนึ่ง แล้วพึงเป็นผู้ 
เฉย ๆ อยู่ฉะนั้น ๑ 


๑ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๖๗๓/๔๓๑ 


10-1996 (0481-0588)8 


560 


1/5/11,2:22 / \1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๖๑ 


เพราะฉะนั้น เมื่อโยคีบุคคลได้เจริญอุเบกขาให้เกิดในคนเป็นกลาง ๆ เป็น 
อันดับแรกดังนั้นแล้ว พึงฟิกทำอุเบกขาจิตนั้นให้อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานด้วย 
วสี ๕ จนได้ที่แล้ว แต่นั้นพึงพยายามเจริญอุเบกขาให้เกิดในคนที่รักต่อไป ครั้นทำ 
อุเบกขาจิตในคนที่รักให้อ่อนนุ่มนวลควรแก , การงานจนได้ที่แล้ว ถัดนั้นพึงเจริญ 
อุเบกขาให้เกิดในเพื่อนใจนักเลงต่อไป ครั้นทำอุเบกขาจิตให้อ่อนนุ่มนวลควรแก , การงาน 
จนได้ที่แล้ว ถัดนั้นพึงเจริญอุเบกขาให้เกิดในคนคู่เวรต่อไป ฉะนี้ 


อุเบกขาสีมาส้มเภท 

ครั้นแล้ว โยคีบุคคลพึงพยายามเจริญอุเบกขาจิตให้เป็นสีมาล้มเภทโดยวางใจ 
ไว้เป็นกลาง ๆ ในบุคคลเหล่านี้ คือ คนที่รัก ๑ เพื่อนใจนักเลง ๑ คนคู่เวร ๑ และ 
ตนเอง ๑ เมื่อได้ปฏิบัติถึงขั้นสีมาล้มเภทแล้ว ฉะนี้ พึงส้องเสพให้หนักยิ่งขึ้นซึ่ง 
สมถนิมิต คือ สีมาส้มเภทนั้น ทำให้เจริญขึ้น ภาวนาให้มาก ๆ เข้าด้วยภาวนา 
วิธีดังที่ได้แสดงมาแล้วนั้นแล 

ในที่นี้ เหตุที่ท่านยกเอาตนเอง มา ตั้ง ไ วิใน ลำดับ หลัง สุด นั้น ก็เพราะการที่จะ 
วางใจไว้เป็นกลาง ๆ ในตนเองเป็นสิ่งที่ทำได้ยากมาก ยากยิ่งกว่าคนคู่เวรเสียอีก 
ทั้งนี้ ด้วยความเห็นแก่ตนเป็นภาวะที่มีกำลังมากโดยธรรมนิยมของโลกียปุถุชน 
นั้นเอง 


บรรลุจตุตถฌาน 

ก็แหละ เมื่อโยคีบุคคลได้พยายามอย่างมุ่งมั่นด้วยการส้องเสพนิมิตกัมมัฏฐาน 
อยู่อย่างนั้น ไม่ข้าไม , นานลักเท่าไร จตุดลฌานอันมีอุเบกขาพรหมวิหารเป็นนิมิตก็ 
จะสำเร็จบังเกิดขึ้นมา ซึ่งมีคุณลักษณะเหมือนอย่างที่ได้แสดงมาแล้วในปฐวีกสิณ 
ภาวนานั้นแล 

ด้วยประการฉะนี้เป็นอันโยคีบุคคลผู้เจริญอุเบกขาพรหมวิหารภาวนาได้ปฏิบัติ ถึง 
ขั้นสุดยอดแห่งอุเบกขากัมมัฏฐานนี้โดยบริบูรณ์แล้วแล 


10-1996 (0481-0588)8 


561 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















๕๖!®) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อาการเกิดขึ้นแห่งจตุตถฌานในปฐวีกสิณ 

ก็แหละ ลักษณะอาการที่บังเกิดขึ้นของจตุตถฌาน ที่ท่านแสดงไวในปฐวีกสิณ 
นั้น ข้าพเจ้าขอยกมาไว้ ณ ที่นี้อีกวาระหนึ่ง เพื่อสนองเจตนาของผูใคร่จะทราบ 
และเพื่อช่วยส่งเสริมความเข้าใจในที่นี้ให้เด่นชัดขึ้น ดังต่อไปนี้ 

เมื่อโยคีผู้ฌานลาภีบุคคล ซึ่งทำฌานให้คล่องแคล่วดีแล้วด้วยวสีทั้ง ๕ ออกจาก 
ตติยฌานที่ตนทำให้ชำนาญดีแล้วนั้น เมื่อพิจารณาเห็นโทษในตติยฌานว่าสมาบัตินี้ 
ยังใกล้ต่อปีติอันเป็นข้าศึกอยู่ และฌานก็มีกำลังอ่อนเพราะสุขอันเป็นองค์ฌานเป็น 
สภาพที่หยาบ ครั้นแล้วก็ใฝ่ใจไปถึงจดุตถฌานโดยเห็นเป็นสภาพที่ละเอียดประณีต 
กว่า จึงคลายความพอใจในตติยฌานเสีย แล้วลงมือพยายามภาวนาต่อเพื่อให็ได้ 
บรรลุจตุตกฌานต่อไป 

ก็แหละ ขณะใดโยคีบุคคลออกจากตติยฌานแล้วใช้สติสัมปชัญญะกำหนด 
พิจารณาองค์ฌานอยู่นั้น ความสุขใจอันได้แก่โสมนัสเวทนาก็จะปรากฏให้เห็นโดย 
เป็นภาวะที่หยาบเด่นชัดขึ้น อุเบกขาเวทนากับเอกัคคตา (ภาวะที่จิตมีอารมณ์ดิ่ง 
เป็นหนึ่ง) ก็จะปรากฏให้เห็นเป็นภาวะที่ละเอียดประณีตยิ่งขึ้น ขณะนั้นแลกำลังที่ 
โยคีบุคคลพิจารณาสมถนิมิตอยู่ว่า ปฐวี ปฐวี หรือ ดิน ดิน ดังนี้เพื่อละองค์ฌาน 
ที่หยาบนั้น และให้โต้มาซึ่งองค์ฌานที่ละเอียดต่อไป และรู้สึกขึ้นว่า จตุตกฌาน 
จะเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้แล้ว มโนทวาราวัชชนจิต ซึ่งมีปฐวีกสิณนั้นแหละเป็นอารมณ์ทำ 
หน้าที่ตัดกระแสภวังคจิตแล้วก็เกิดขึ้นมาแทนทันที ลัดนั้นและในอารมณ์เดียวกันนั้น 
ชวนจิตก็เกิดขึ้น ๔ ครั้ง หรือ ๕ ครั้งแล้วแต่กรณี (สำหรับโยคีเป็นดิกขบุคคล 
มีปัญญากล้า ชวนจิตเกิดขึ้นเพียง ๔ ครั้ง ครั้งที่ ๑ เรียกว่า อุปจาระ ที่ ๒ 
อนุโลม ที่ ๓ โคตรภู ที่ ๔ คือจตุตกฌาน สำหรับโยคีผู้เป็นมันทบุคคลปัญญาอ่อน 
ชวนจิตเกิดขึ้น ๕ ครั้ง คือ บริกรรม อุปจาระ อนุโลม โคตรภู และจตุตกฌาน ตาม 
ลำดับ) 

ชวนจิตดวงสุดท้าย คือ ครั้งที่ ๔ หรือ ครั้งที่ ๕ นั้น คือ ตัวจตุตกฌาน 
จัดเป็นรูปาวจรกุศล ส่วนชวนจิตดวงต้น ๆ คือ บริกรรม อุปจาระ อนุโลม และโคตรภู 
ยังเป็นกามาวจรกุศลอยู่ ด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ เป็นอันว่าโยคีบุคคลนี้ได้บรรลุถึง 
ซึ่ง'จตุตกฌานอันมีสติบริสุทธึ้ เพราะอุเบกขาเวทนา ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและ 


10-1996 (0481-0588)8 


562 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๖๓ 


ทุกข์เสียแล้ว โสมนัสเวทนาและโทมนัสเวทนาก็ดับมาแล้วตั้งแต่ต้น 

ด้วยประการฉะนี้ จตุตกฌานหรือฌานที่ ๔ โดยจตุกกนัยอันมีปฐวีกสิณเป็น 
นิมิต ซึ่งละองค์ ๑ ประกอบด้วยองค์ ๒ มีความงาม ๓ สมบูรณ์ด้วยลักษณะ ๑๐ 
เป็นอันโยคีบุคคลนี้ได้บรรลุแล้วแล 


อุเบกขาจตุตถฌานมีเหตุจำกัด 

ถามว่า - อุเบกขาจตุตกฌานนี้ จะเกิดแก่โยคีบุคคลผู้สำเร็จตติยฌานในปฐวี- 
กสิณ เป็นต้น ไดไหม ? เพราะเหตุไร ? 

ตอบว่า - ไม่ได้ เพราะเหตุที่อุเบกขาจตุตกฌานนี้ กับปฐวีกสิณตติยฌานเป็นต้น 
เป็นสภาพมีอารมณ์ไม่ถูกส่วนกัน อุเบกขาจตุตกฌานนี้จะเกิดขึ้นได้ก็เฉพาะแก่ฌาน 
ลาภีบุคคลผู้!ด้ตติยฌานมาในพรหมวิหาร ๑ เบื้องต้นเท่านั้น เพราะเป็นสภาพมีอารมณ์ 
ถูกส่วนกัน คือมีสัตว์บัญญัติเป็นอารมณ์เหมือนกันส่วนปฐวีตติยฌานเป็นต้น ก็มี 
กสิณนิมิตเป็นต้น เป็นอารมณ์ ฉะนี้ 

วิธีการแผ่อุเบกขา ๓ อย่าง 

ลำดับต่อไปนี้ ผู้ปฏิบัติพึงศึกษาให้เข้าใจวิธีการแผ่อุเบกขา ๓ อย่างตามที่ท่าน 
แสดงเป็นแบบไวีในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรค คือ การแผ่อุเบกขาอย่างไม่เจาะจง ที่ 
เรียกว่า อโนธิโสผรณาโดยอาการ ๕ นั้นอย่างหนึ่ง การแผ่อุเบกขาอย่างเจาะจงที่ 
เรียกว่าโอธิโสผรณาโดยอาการ ๗ นั้นอย่างหนึ่ง การแผ่อุเบกขาไปในทิศที่เรียกว่า 
ทิสาผรณาโดยอาการ ๑๐ นั้นอย่างหนึ่ง ซึ่งมีตัวอย่างแห่งภาวนาวิธีดังต่อไปนี้ 


๑. อโนธิโสผรณา 

คำแผ่อุเบกขาไม่เจาะจงโดยอาการ ๕ 

๑. สพุเพ สตฺตา กมฺมสฺสกา โหนุ ติ. 

สัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 


10-1996 (0481-0588)8 


563 


1/5/11,2:22 / \1\/เ 


















ไว (5 


10-1996 (0481-0588)8 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๒. สพฺเพ ปาณา กมฺมสฺสกา โหนุติ. 

ปาณะทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๓. สพฺเพ ภูตา กมฺมสฺสกา โหนุ ติ. 

ภูตทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๔. สพฺเพ ปุคฺคลา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

บุคคลทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๕. สพฺเพ อตฺตภาวปริยาปนุนา กมฺมสุสกา โหนุติ. 
ผู้มีอัตภาพทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมแห่งตน 


๒. โอธิโสผรณา 

คำแผ่อุเบกขาเจาะจงโดยอาการ ๗ 

๑. สพฺพา อิตฺถิ โย กมฺมสุสกา โหนุติ. 

สตรีทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๒. สพฺเพ ปุริสา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

บุรุษทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๓. สพฺเพ อริยา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

พระอริยเจ้าทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๔. สพฺเพ อนริยา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

ปุถุชนทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๔. สพฺเพ เทวา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

เทวดาทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๖. สพฺเพ มนุสุสา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

มนุษย์ทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๗. สพฺเพ วินิปาติกา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

พวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 


564 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๖๕ 


๓. ทิสาผรณา 

วิธีแผ่อุเบกขาไปในทิศโดยอาการ ๑๐ 

วิธีการแผ่อุเบกขาไปในทิศนั้น คือยกเอาอโนธิโสบุคคล ๕ จำพวก โอธิโส 
บุคคล ๗ จำพวก รวมเป็น ๑๒ จำพวก ไปตั้งไวิในทิศทั้ง ๑๐ แล้วแผ่อุเบกขาไปใน 
บุคคล ๑๒ จำพวกที่อยู่ในทิศทั้ง ๑๐ นั้น จึงเรียกว่าแผ่ไปในทิศโดยอาการแห่ง 
ภาวนา ๑๐ อาการ เมื่อว่าโดยบุคคลเป็น ๑๒ วาระ ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

คำแผ่อุเบกขาในทิศโดยอาการ ๑๐ วาระที่ ๑ 

ในบุคคลที่ ๑ 

๑. สพฺเพ ปุ รตฺถิมาย ทิ สาย สตฺตา กมฺมสฺสกา โหนฺ ติ. 

สัตว์ทั้งปวงในทิศบูรพาเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๒. สพฺเพ ปจฺฉิมาย ทิสาย สดุตา กมฺมสฺสกา โหนุติ. 

สัตว์ทั้งปวงในทิศประจิมเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๓. สพฺเพ อุตุตราย ทิสาย สดุตา กมฺมสฺสกา โหนุติ. 

สัตว์ทั้งปวงในทิศอุดรเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๔. สพฺเพ ทกฺขิณาย ทิสาย สดุตา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

สัตว์ทั้งปวงในทิศทักษิณเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๕. สพฺเพ ปุรดุถิมาย อนุทิสาย สดุตา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

สัตว์ทั้งปวงในทิศอาคเนย์เป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๖. สพฺเพ ปจฺฉิมาย อนุทิสาย สดุตา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

สัตว์ทั้งปวงในทิศพายัพเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๗. สพฺเพ อุตุตราย อนุทิสาย สดุตา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

สัตว์ทั้งปวงในทิศอีสานเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๘. สพฺเพ ทกฺขิณาย อนุทิสาย สดุตา กมฺมสุสกา โหนุติ. 

สัตว์ทั้งปวงในทิศหรดีเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 


10-1996 (0481-0588)8 


565 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















๕๖๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๙. สพฺเพ เหฏฺริมาย ทิสาย สตฺตา กมฺมสฺสกา โหนุติ. 

สัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องล่างเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 

๑๐.สพฺเพ อุปริมาย ทิสาย สตฺตา กมฺมสฺสกา โหนุติ. 

สัตว์ทั้งปวงในทิศเบื้องบนเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่งตน 


ส่วนการแผ่อุเบกขาไปในทิศโดยอาการ ๑๐ ในบุคคลอีก ๑๑ จำพวก หรือ 
๑๑ วาระ ตั้งแต่จำพวกที่ ๒ สพฺเพ ปาณา ปาณะทั้งปวง ถึงจำพวกที่ ๑๒ 
สพฺเพ วินิปาติกา พวกสัตว์วินิปาติกะทั้งปวงนั้น ผู้ปฏิบัติจงนำมาประกอบเรื่องโดย 
ทำนองเดียวกับวาระที่ ๑ ต่างแต่ต้องยกเอาบุคคลประเภทนั้น ๆ มาประกอบแทน 
ตรงที่ว่า สตฺตา ในคำบาลี หรือตรงที่ว่า สัตว์ ในคำไทยเท่านั้น เห็นว่าผู้ปฏิบัติ 
สามารถที่จะนำมาประกอบได้เอง จึงไม่ยกมาแสดงไว้เต็มรูปในที่นี้ 


อุเบกขาอัปปนา ๑๓๒ 

ในอุเบกขาภาวนานี้ เมื่อโยคีบุคคลปฏิบัติจนได้บรรลุถึงขั้นอัปปนาจตุตกฌาน 
และได้ทำการแผ่อุเบกขาไปโดยอาการแห่งภาวนา ๕ ในอโนธิโสบุคคล โดยอาการ 
แห่งภาวนา ๗ ในโอธิโสบุคคล และโดยอาการแห่งภาวนา ๑๐ ในบุคคล ๑๒ จำพวก 
โดยภาวนาวิธีดังแสดงมาก็จะได้อัปปนาฌานทั้งสิ้น ๑๓๒ อัปปนา คือ อัปปนาใน 
อโนธิโสผรณา ๕ ในโอธิโสผรณา ๗ และในทิสาผรณา ๑๒๐ (๕ + ๗ + ๑๒๐ 
= ๑๓๒) 


อานิสงส์อุเบกขา 

ก็แหละโยคีบุคคลผู้เจริญอุเบกขาพรหมวิหารนี้จนได้สำเร็จขั้นอัปปนาจตุตถฌานเป็น 
จตุตถฌานลาภีบุคคลแล้วย่อมมีอันหวังได้ซึ่งอานิสงส์ถึง ๑๑ ประการ มี นอนเป็นสุข 
เป็นต้น ฉันเดียวกับเมตตาพรหมวิหารทุกประการนั้นแล 

อุเบกขาภาวนา จบ 


10-1996 (0481-0588)8 


566 


1/5/11,2:22/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๖๗ 


อธิบายข้อเบ็ดเตล็ดในพรหมวิหาร ๔ 

[๒๖๒] พรหมตฺตเมน กถิเต พรหฺมวิหาเร อิเม อิดิ วิทิตวา 

ภิยฺโย เอเตสุ อย 0 ปกิณฺณกกถาปิ วิณฺเณยฺยา. 

นักศึกษาเมื่อได้เรียนรู้พรหมวิหาร ๔ นี้ ที่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นพรหมชั้น 
สุดยอดทรงแสดงโปรดเวไนยสัตว์ ด้วยประการดังพรรณนามาในภาวนาวิธีนั้นฉะนี้แล้ว 
พึงศึกษาให้รู้ข้อเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ในพรหมวิหาร ๔ นี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ยิ่ง ๆ ขึ้น 
ไปอีก ดังต่อไปนี้- 


๑. อรรถวิเคราะห์พรหมวิหาร ๔ 

ในพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา นั้น นักศึกษา 
พึงทราบอรรถวิเคราะห์ของเมตตาเป็นอันดับแรก ดังนี้ 

คำว่า เมตตา มีอรรถวิเคราะห์ว่า เมชฺชตี ติ - เมตฺตา สินิยฺ หตีติ อตฺโถ 

ธรรมชาติที่รักใคร่เรียกว่า เมตตา ไขความว่า ธรรมชาติที่ห่วงใยในอันที่จะทำประโยชน์ 
ให้แก่สัตว์ทั้งหลาย อีกนัยหนึ่งว่า เม ซฺซตีติ = มิตฺ โต ผู้[ดยอมรักใคร่กัน ผู้นั้นเรียก 
ว่า มิตร มิตฺเต ภ วา ติ - เมตฺตา อัธยาศัยที่ใคร่ประโยชน์ซึ่งเกิดมีในมิตร เรียกว่า 
เมตตา, อีกนัยหนึ่ง มิตฺตสฺส เอสา ปวตฺตตีติ = เมตฺตา อัธยาศัยที่ใคร่ประโยชน์ที่ 
เป็นไปต่อมิตร เรียกว่า เมตตา 

คำว่า กรุณา มีอรรถวิเคราะห์ว่า ปรทุกฺเข สติ สา ธูนํ หทยกมปนํ กโรตี ติ = 
กรุณา ธรรมชาติใด เมื่อสัตว์อื่นประสบทุกข์ย่อมทำความสะเทือนใจให้แก่สาธุชน 
ทั้งหลาย ธรรมชาตินั้นเรียกว่า กรุณา, อีกนัยหนึ่ง กิณาติ ปรทุกฺข 0 หึสติ วิ นาเส ตีติ 
- กรุณา ธรรมชาติใดย่อมช่วยถ่ายถอนทุกข์ของสัตว์อื่น คือช่วยกำจัดช่วยปลดเปลื้อง 
ทุกข์ของสัตว์อื่นให้หมดไป ธรรมชาตินั้นเรียกว่า กรุณา อีกนัยหนึ่ง กิริย ติ ทุกฺขิ เต สุ 
ผรณวเสน ปสาริยตี ติ - กรุณา ธรรมชาติใดอันบุคคลแผ่กระจายไป คือ ระลึกไปใน 
สัตว์ทั้งหลายผู้ประสบทุกข์ ด้วยรับเอามาเป็นทุกข์เสียเอง ธรรมชาตินั้นเรียกว่า กรุณา 

คำว่า มุทิตา มีอรรถวิเคราะห์ว่า โมทนฺติ ตาย ต 0 สม งฺคิ โน ติ - มุทิตา 

ชนทั้งหลายย่อมยินดีต่อผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัตินั้นด้วยธรรมชาตินั้น ธรรมชาตินั้น 


10-1996 (0481-0588)8 


567 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















๕๖๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เป็นเหตุให้ยินดีต่อผู้พรั่งพร้อมด้วยสมบัตินั้น เรียกว่า มุทิตา อีกนัยหนึ่ง สย 0 โมทดีติ 
“ มุทิตา ธรรมชาติใดย่อมยินดีเอง ธรรมชาตินั้นเรียกว่า มุทิตา อีกนัยหนึ่ง 
โมทนมตฺตเมวตนุ ติ = มุทิตา ธรรมชาติมาตรว่าความยินดีนั้นนั้นเทียว เรียกว่า 

มุทิตา 

คำว่า อุเบกขา มีอรรถวิเคราะห์ว่า อเวรา โหนุ ตูติ อาทิพฺยาปารปฺปหาเนน 
มซฺฌตฺตภาวูปคมเนน จ อุเปกขตีติ - อุ เปกขา ธรรมชาติใดย่อมเห็นเสมอกัน 
โดยละความขวนขวายว่าสัตว์ทั้งปวง “จงอย่าผูกเวรกัน” เป็นต้น และโดยเข้าถึงภาวะ 
เป็นกลาง ๆ ธรรมชาตินั้นเรียกว่า อุเบกขา 

๒. ลักษณะเป็นต้นของพรหมวิหาร ๔ 

[๒๖๑] ลักษณะเป็นต้นของพรหมวิหาร ๔ นี้ มีอรรถาธิบายตามลำดับดังต่อไปนี้ 

เมตตา มีอันเป็นไปโดยอาการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก , สัตว์ทั้งหลายเป็น 
ลักษณะ มีอันน้อมนำเข้ามาซึ่งสิ่งที่เป็นประโยชน์แก , สัตว์ทั้งหลายเป็นกิจ มีอันกำจัด 
ซึ่งความอาฆาตเป็นผลปรากฏ มีอันได้เห็นภาวะที่น่าเจริญใจของสัตว์ทั้งหลายเป็น 
บรรทัดฐาน มีความสงบแห่งพยาบาทเป็นสมบัติ มีการเกิดความห่วงใยด้วยตัณหา 
เป็นความวิบัติของเมตตานี้ 

กรุณา มีอันเป็นไปโดยอาการช่วยบรรเทาทุกข์แก , สัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะ มี 
อันไม่นึ่งดูดายต่อทุกข์ของสัตว์อื่นเป็นกิจ มีการไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นเป็นผลปรากฏ มีอัน 
ได้เห็นสภาพอันน่าอนาถของสัตว์ทั้งหลายผู้ถูกทุกข์ครอบงำแล้วเป็นบรรทัดฐาน มี 
ความระจับซึ่งการเบียดเบียนสัตว์เป็นสมบัติ มีการเกิดความโศกเศร้าเป็นความวิบัติ 
ของกรุณานี้ 

มุทิตา มีความยินดีด้วยเป็นลักษณะ มีความไม่ริษยาเป็นกิจ มีอันกำจัด 
ความไม่ไยดีด้วยเป็นผลปรากฏ มีอันได้เห็นสมบัติของสัตว์ทั้งหลายเป็นบรรทัดฐาน 
มีความสงบแห่งความไม่ไยดีด้วยเป็นสมบัติ มีอันเกิดความสนุกร่าเริงเป็นความวิบัติ 
ของมุทิตานี้ 


10-1996 (0481-0588)8 


568 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 




อุเบกขา มีอันเป็นไปโดยอาการเป็นกลาง ๆ ในสัตว์ทั้งหลายเป็นลักษณะ 
มีอันเห็นภาวะที่สมํ่าเสมอกันในสัตว์ทั้งหลายเป็นกิจ มีอันสงบความเสียใจและความ 
ดีใจเป็นผลปรากฏ มีอันพิจารณาเห็นภาวะที่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของแห่ง 
ตนเป็นบรรทัดฐาน ซึ่งมีอาการเป็นไปอย่างนี้ว่า สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของ 
แห่งตน สัตว์เหล่านั้นจักได้ประสบความสุขก็ดี จักพ้นจากทุกข์ก็ดี จักเสื่อมจาก 
สมบัติที่ตนมีอยู่แล้วก็ดี เพราะความชอบใจของใครเล่า (นอกจากของกรรมเท่านั้น) 
มีการสงบแห่งความเสียใจและความดีใจเป็นสมบัติ มีอันเกิดความเพิกเฉยเพราะ 
ความไม่รู้อันอาศัยกามคุณเป็นความวิบัติของอุเบกขานี้ 

๓. ประโยชน์ของพรหมวิหาร ๔ 

[๒๖๔] ก็แหละ สุขอันเกิดแต่ปัญญาที่เห็นแจ้งชัดอันเป็นภายในก็ดี สมบัติอัน 
บุคคลจะพึงได็ในภพที่ไปบังเกิดก็ดี จัดเป็นประโยชน์ส่วนที่ร่วมกันของพรหมวิหาร ทั้ง 
๔ ส่วน การปราบเสียได้ซึ่งกิเลสมีพยาบาทเป็นต้น จัดเป็นประโยชน์ส่วนเฉพาะแต่ละ 
ประการของพรหมวิหารทั้ง ๔ กล่าวคือ เมตตา เป็นประโยชน์ในอันปราบพยาบาท คือ 
ความมุ่งร้าย กรุณา เป็นประโยชน์ในอันปราบวิหิงสา คือการเบียดเบียน มุทิตา 
เป็นประโยชน์ในอันปราบอรติ คือการไม , ไยดีด้วย อุเบกขา เป็นประโยชน์ในอันปราบ 
ราคะคือความกำหนัด ข้อนี้สมด้วยพระบาลีในคัมภีร์ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค มีอาทิว่า 

“อาวุโสเมตตาเจโตวิมุตินี้นั้น เป็นเครื่องสลัดออกเสีย 
ซึ่งพยาบาท อาวุโส กรุณาเจโตวิมุตินี้นั้นเป็นเครื่องสลัด 
ออกเสียซึ่งวิหิงสา อาวุโส มุทิตา เจโตวิมุตินี้นั้น เป็น 
เครื่องสลัดออกเสียซึ่งอรติ อาวุโส อุเบกขาเจโตวิมุตินี้นั้น 
เป็นเครื่องสลัดออกเสียซึ่งราคะ” ๑ 


๑ ท. ปา. ๑๑/©ว๒๖/๓๒๕ 


10-1996 (0481-0588)8 


569 


1/5/11,2:23/\1\/เ 



















๕๗๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. ข้าศึกของพรหมวิหาร ๔ 

[๒๖๕] แหละในพรหมวิหารทั้ง ๔ นี้ แต่ละประการนั้น มีอกุศลธรรม 
ที่เป็นข้าศึกอย่างละ ๒ ๆ โดยจัดเป็นข้าศึกใกล้อย่างหนึ่ง ๑ ข้าศึกไกลอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 


ข้าศึกของเมตตา 

ราคะ เป็นข้าศึกใกล้ของเมตตาพรหมวิหาร เพราะมีส่วนเข้ากันไดโดยมองในแง่ 
ที่เป็นคุณด้วยกัน เหมือนศัตรูของบุรุษที่อยู่ใกล้ชิด ฉะนั้น ราคะนั้นย่อมได้ช่อง 
โอกาสเกิดขึ้นเร็วมาก ดังนั้น ผู้ปฏิบัติต้องคอยช่วงชิง กันเมตตาจากราคะไวิให้จงดี 

พยาบาท เป็นข้าศึกไกลของเมตตาพรหมวิหาร เพราะมีส่วนเข้ากันไม่ไดโดยส่วน 
ของตน เหมือนศัตรูของบุรุษซึ่งชุ่มอยู่ในที่รกชัฏแห่งภูเขา ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น 
ผู้ปฏิบัติจึงจำต้องเจริญเมตตาภาวนา โดยไม่ต้องเกรงกลัวแต่พยาบาทนั้น แต่ที่จัก 
เจริญเมตตากัมมัฏฐานด้วย จักทำความพยาบาทโกรธเคืองด้วย ในขณะเดียวกัน 
ชัอนี้มิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ 


ข้าคึกของกรุณา 

โทมนัส ความเสียใจอันอาศัยกามคุณเป็นข้าศึกใกล้ของกรุณาพรหมวิหาร เพราะ 
มีส่วนเข้ากันได้โดยมองในแง่วิบัติของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกัน โทมนัสอาศัยกามคุณ 
มาในพระบาลีมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ มีอาทิว่า 


๑ คำว่า “ข้าศึกใกล้” เพราะได้ช่องโอกาสขึ้นได้เร็วกว่า คำว่า “ข้าศึกไกล” เพราะได้ช่องโอกาสเกิดขึ้นข้ากว่า 
เหมือนศัตรูของคนเราที่อยู่ใกล้ชิดกันย่อมมีโอกาสทำร้ายได้เร็วกว่าที่อยู่ไกล เช่นราคะกับเมตตาในที่นี้ 
ต่างก็มองคนอื่นในแง่ดีเหมือนกัน ราคะนับว่าใกล้กับเมตตามาก ล้าผู้ปฏิบัติเผลอนิดเดียว ราคะก็เกิด 
แทนที่เมตตาทันที จึงจัดเป็นข้าศึกใกล้ ส่วนพยาบาทตรงข้ามกับเมตตา และมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเป็น 
ข้าศึกแก่เมตตาข้ากว่า ราคะจึงจัดเป็นข้าศึกไกล 


10-1996 (0481-0588)8 


570 


1/5/11,2:23/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๗๑ 


“เมื่อบุคคลละห้อยใจถึงสิ่งที่ไม่ได้มาโดยสมหวัง คือ 
รูปที่เห็นด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าเจริญใจ 
น่ารื่นรมย์ ซึ่งอิงอาศัยตัณหาก็ดี หรือคิดทอดถอนใจถึงสิ่ง 
ที่เคยได้มาแล้วในก่อน ซึ่งล่วงเลยไปเสียแล้ว ดับสูญไป 
เสียแล้ว เปลี่ยนแปลงไปเสียแล้วก็ดี โทมนัสย่อมเกิดขึ้น 
โทมนัสเห็นปานฉะนี้นั้นเรียกว่า โทมนัสอาศัยกามคุณ” ๑ 

วิหิงสา เป็นข้าศึกไกลของกรุณาพรหมวิหาร เพราะมีส่วนเข้ากัน'ไม่ 1 ใต้ [ ดยส่ , วน 
ของตน ด้วยเหตุฉะนี้ผู้ปฏิบัติจึงจำต้องเจริญกรุณากัมมัฏฐานโดยไม่ต้องเกรงกลัวแต่ 
วิหิงสานั้น แต่ที่จักเจริญกรุณาด้วย จักเบียดเบียนสัตว์ด้วยมือเป็นต้นด้วย ในขณะ 
เดียวกันมิใช่ฐานะที่จะพึงทำได้ 


ข้าศึกของมุทิตา 

โสมนัส ความดีใจอันอาศัยกามคุณเป็นข้าศึกใกล้ของมุทิตาพรหมวิหาร เพราะ 
มีส่วนเข้ากันได้ โดยมองในแง่สมบัติสมบูรณ์ของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกัน โสมนัส 
อาศัยกามคุณมาในพระบาลีมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ มีอาทิว่า:- 

“เมื่อบุคคลพิจารณารำพึงถึงสิ่งที่ได้มาโดยสมหวัง 
คือรูปที่เห็นด้วยตา อันน่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าเจริญใจ 
น่ารื่นรมย์ ซึ่งอิงอาศัยตัณหาก็ดี หรือนึกรำพึงถึงสิ่งที่เคย 
ได้มาแล้วในก่อน ซึ่งล่วงเลยไปเสียแล้ว ดับสูญไปเสียแล้ว 
เปลี่ยนแปลงไปเสียแล้วก็ดี โสมนัสย่อมเกิดขึ้น โสมนัส 
เห็นปานฉะนี้ นั้นเรียกว่าโสมนัสอาศัยกามคุณ” ๑ 


๑-๑ ม. อุ. (ไทย) ๑๐๗/๓๗'๒-๓๗๓ 


10-1996 (0481-0588)8 


571 


1/5/11,2:23/\1\/เ 



















๕๗๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อัญญานุเบกขา 

อร ติ ความไม่ไยดีด้วยเบีนข้าศึกไกลของมุทิตาพรหมวิหาร เพราะมีส่วนเข้ากัน 
ไม่ได็โดยส่วนของตน ด้วยเหตุดังนี้ ผู้ปฏิบัติจึงจำต้องเจริญมุทิตากัมมัฏฐานโดยไม่ต้อง 
เกรงกลัวแต่อรตินั้น ก็แหละ จักยินดีด้วย จักเบื่อหน่ายในเสนาสนะอันสงัดหรือใน 
กุศลธรรมอันยิงด้วยในขณะเดียวกัน ชัอนี้มิใช่ฐานะที่จะพึงทำได้ 


ข้าศึกของอุเบกขา 

อัญญานุเบกขา ความเพิกเฉยเพราะความไม่รู้อาศัยกามคุณ เป็นข้าศึกใกล้ 
ของอุเบกขาพรหมวิหาร เพราะมีส่วนเข้ากันไดโดยไม , พิจารณาถึงโทษและคุณเหมือนกัน 
อัญญานุเบกขาอาศัยกามคุณ มาในบาลีมัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ มีอาทิ'ว่า:- 

“เพราะเห็นรูปด้วยตา อุเบกขาความเพิกเฉยย่อมเกิด 
แก่ปุถุชนผู้ยังเขลา ยังหลง ยังซนะกิเลสไม่ได้เป็นส่วน ๆ 
ยังไม่ซนะวิบากกรรม ยังมองไม่เห็นโทษ ศึกษายังไม่ถึงขีด 
ยังเป็นอันธปุถุซน อุเบกขาซนิดนี้นั้นยังไม่ล่วงพ้นกิเลส 
ซึ่งมีรูปเป็นอารมณ์ ฉะนั้น อุเบกขานี้จึงเรียกว่า อุเบกขา 
อาศัยกามคุณ” ๑ 

ราคะ ความกำหนัด ปฏิฆะ ความขัดเคือง เป็นข้าศึกไกลของอุเบกขาพรหม- 
วิหาร เพราะมีส่วนเข้ากันไม่ได้โดยส่วนของตน ด้วยเหตุดังนั้น ผู้ปฏิบัติจึงจำต้อง 
เพ่งเฉยโดยไม่ต้องเกรงกลัวแต่ราคะและปฏิฆะนั้น แต่ที่จักเพ่งเฉยด้วย จักกำหนัด 
หรือขัดเคืองกันในขณะเดียวกันด้วย ข้อนี้มิใช่ฐานะที่จะพึงทำได้ 


๕. เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดของพรหมวิหาร ๔ 

[๒๖๖] ก็แหละ กัตตุกัมยตาฉันทะ คือความพอใจใคร่ที่จะทำการปฏิบัติเป็นเบื้อง 
ต้นของพรหมวิหารหมดทั้ง ๔ 


๑ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๓๐๖/๓๗๑ 


10-1996 (0481-0588)8 


572 


1/5/11,2:23/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๗๓ 


อธิบายว่า ที่ว่ากัตตุกัมยตาฉันทะเป็นเบื้องต้นของพรหมวิหารนั้น เพราะมี 
บาลีรับสมอ้างในคัมภีร์อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตว่า กุศลธรรมทั้งหลายเป็นมูลราก 
ฉะนี้ อีกอย่างหนึ่ง คำที่ว่า กัตตุกัมยตาฉันทะ เป็นเบื้องต้นของพรหมวิหารนั้น 
เพราะมีฉันทะชนิดนี้เป็นไปด้วยอำนาจความปรารถนาอันแรงกล้า ในอันที่จะทำให้สัตว์ 
ทั้งหลายปราศจากโทษด้วยใคร่ที่จะช่วยแสวงหาประโยชน์ และช่วยปลดเปลื้องทุกข์ 
เป็นต้น ถึงแม้ว่าอุเบกขาพรหมวิหาร จะไม่มีฉันทะในอันที่จะแสวงหาประโยชน์ ให้ 
แก , สัตว์ทั้งหลายเลยก็ตาม แต่ก็ยังเป็นไปโดยอาการที่เพ่งพิจารณาว่า การที่ไม่ 
ขวนขวายช่วยเหลือในสัตว์เหล่านั้น ก็หาเป็นการปฏิบัติที่ผิดจากทำนองคลองธรรมไม่ 
เหมือนมารดาเพ่งดูเฉยในบุตรผู้ขวนขวายประกอบการงานด้วยลำพังตนเองได้แล้ว 
ฉะนั้น 

การข่มนิวรณ์ ๕ และกิเลสทั้งหลายที่ตั้งอยู่ในฐานะเดียวกันให้สงบระรับไป นี้เป็น 
ท่ามกลางของพรหมวิหารทั้ง ๔ 

อัปปนาฌาน ได้แก่รูปาวจรฌาน ๔ หรือ ๕ เป็นที่สุดของพรหมวิหารทั้ง ๔ 
คือเมื่อโยคีบุคคลได้บรรลุถึงอัปปนาฌานขั้นสุดแล้ว ก็เป็นอันหมดกิจของพรหม- 
วิหารภาวนา ด้วยประการฉะนี้ 


๖. อารมณ์ของพรหมวิหาร ๔ 

สัตว 6 โดยบัญญัติธรรม หรือเรียกสั้น ๆ ว่า สัตวบัญญัติ คนหนึ่งหรือหลาย 
คน เป็นอารมณ์ของพรหมวิหารทั้ง ๔ 

ก็แหละ โยคีบุคคลได้บรรลุถึงอุปจารฌานหรืออัปปนาฌานแล้ว พึงทำการ 
ขยายอารมณ์ของพรหมวิหารให้กว้างขวางออกไปตามลำดับ 

ลำดับแห่งการขยายอารมณ์นั้น ดังนี้ ฉันเดียวกับชาวนาผู้ฉลาด กะกำหนด 
เขตที่ตนควรจะไถเสียก่อนแล้วจึงไถนา ในภายหลัง โยคีผู้ฌานลาภีบุคคลนี้ก็เหมือนกัน 
ในอันดับแรกก็พึงกำหนดเอาเขตอารมณ์กัมมัฏฐานเพียงอาวาสเดียวก่อน แล้วจึง 
แผ่เมตตาจิตไปในสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ ในอาวาสนั้น โดยบทภาวนา มีอาทิว่า อิมสฺมึ 
อาวาเส สตฺตา อเวรา โหนุ ตุ ขอสัตว์ทั้งหลายในอาวาสนี้ จงอย่าผูกเวรกัน ฉะนี้ 


10-1996 (0481-0588)8 


573 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















0า) (3* 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ครั้นโยคีบุคคลได้ทำฌานจิตนั้นให้อ่อนนิ่มนวลควรแก่การงานด้วยวสี ๕ แล้ว 
จึงกำหนดเขตขยายให้กว้างขวางออกไปเป็น ๒ อาวาส แล้วจึงขยายออกไปเป็น ๓ 
อาวาส ๔-๕- ๖-๗-๘-๙-๑๐ อาวาส ตรอกหนึ่ง ครึ่งหมู่บ้าน หมู่บ้านหนึ่ง 
จังหวัดหนึ่ง รัฐหนึ่ง ทิศหนึ่ง ตามลำดับโดยทำนองนี้ โยคีบุคคลพึงขยายอารมณ์ 
ของเมตตาไปจนกระทั่งจักรวาลอันหนึ่ง หรือพึงเจริญเมตตาฌานไปในสัตว์ทั่งหลาย 
ที่อยู่ ณ ที่นั้น ๆ โดยประณีตยิ่งขึ้นไปกว่านั้น 

แม้ กรุณา, มุทิตา และ อุเบกขาภาวนา โยคีบุคคลก็พึงขยายอารมณ์ให้กว้างขวาง 
ออกไป ด้วยประการฉันเดียวกันนี้ 

๗. อุเบกขาเป็นผลของพรหมวิหาร ๓ ข้างต้น 

[๒๖๗] ก็แหละ เหมือนอย่างว่า อรูปฌาน ๔ เป็นผลสำเร็จของกสิณฌาน 
ทั้งหลาย เพราะกสิณฌานทั้งหลายเป็นเหตุให้อรูปฌานสำเร็จโดยบริบูรณ์ เนวสัญฌา- 
นาสัญญายตนฌานเป็นผลสำเร็จของสมาธิในอรูปฌาน ๔ และในอรูปฌาน ๓ ขั้นตา 
เพราะโยคีบุคคลได้บรรลุสมาธิเหล่านั้นมาโดยลำดับแล้ว จึงจะ , บรรลุเนวสัญญว- 
นาสัญญายตนฌาน, ผลสมาบัติเป็นผลสำเร็จของวิปัสสนา เพราะผลสมาบัตินั้น 
โยคีบุคคลพึงได้มาด้วยอานุภาพของวิปัสสนา และที่จะเข้าผลสมาบัติได้ก็ด้วยอำนาจ 
ของวิปัสสนา นิโรธสมาบัติเป็นผลสำเร็จของสมถะและวิปัสสนาประกอบกันทั้งสอง 
อาการแห่งผลธรรมเหล่านี้ ฉันใด อุเบกขาพรหมวิหารในที่นี้ ก็เป็นผลสำเร็จของ 
พรหมวิหาร ๓ ข้างต้น ฉันนั้น 

เหมือนอย่างนายช่างเรือนยังไม่ได้ยกเสาขึ้นตั้ง หรือแม้ตั้งเสาขึ้นแล้วแต่ยังมิได้ 
ยกขื่อขึ้นพาด ก็ไม่สามารถที่จะยกเครื่องบนหรือพาดกลอนในอากาศได้ ฉันใด 
อันโยคีบุคคลผู้จะเจริญอุเบกขาพรหมวิหารนี้ เมื่อเว้นเสียซึ่งตติยฌานในพรหมวิหาร 
๓ ข้างต้นแล้ว ก็ไม่สามารถที่จะเจริญจตุตถฌานอันประกอบด้วยอุเบกขาให้เกิดขึ้นได้ 
ฉันนั้น 


10-1996 (0481-0588)8 


574 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๗๕ 


๘. เหตุที่เรียกว่าพรหมวิหาร 

[๒๖๘] ณ ที่นี้หากจะพึงตั้งปัญหาขึ้นดังนี้ว่า 

๑. เพราะเหตุไร เมตตา, กรุณา, มุทิตา และอุเบกขานี้จึงเรียกว่าพรหมวิหาร ? 

๒. เพราะเหตุไรพรหมวิหารจึงมีเพียง ๔ อย่าง ? 

๓. พรหมวิหาร ๔ มีกฎเกณฑ์จัดลำดับอย่างไร ? และ 

๔. เพราะเหตุไรในคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎกจึงเรียกพรหมวิหารนี้ว่า อัปปมัญญา ? 

จะวิสัชนาปัญหา ๔ ข้อนี้เป็น ลำดับ ดังต่อไปนี้:- 

นักศึกษาพึงทราบว่า การที่ธรรม ๔ อย่าง คือ เมตตา, กรุณา, มุทิตา และ 
อุเบกขา ได้ชื่อว่าพรหมวิหารนั้น โดยอรรถว่าเป็นคุณธรรมอันประเสริฐอย่างหนึ่ง 
โดยภาวะเป็นคุณธรรมที่ปราศจากโทษอย่างหนึ่ง ฉะนี้ก่อน 

ขยายความต่อไปว่า ธรรม ๔ อย่างนี้เป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐด้วยเป็นข้อ 
ปฏิบัติชอบในสัตว์ทั้งหลาย อธิบายว่า กัมมัฏฐานอื่น ๆ นอกจากพรหมวิหารนี้ 
เป็นข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนอย่างเดียว ส่วนพรหมวิหารกัมมัฏฐานนี้เป็นข้อปฏิบัติ 
เพื่อสัตว์อื่น เพราะต้องส่งจิตไปให้สัตว์อื่นโดย นัยเป็นต้นว่า ขอสัตว์ทั้งปวงจง มี 
ความสุขเถิด ฉะนี้ 

เหมือนอย่างว่า พวกพรหมโดยกำเนิดย่อมอยู่อย่างที่มีจิตปราศจากโทษ ฉันใด, 
อนึ่ง พระมหาสัตว 6 ใต้แก่พระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งสร้างคุณธรรมให้เพิ่มพูนยิ่ง ๆ 
ขึ้นไปโดยสร้างพุทธการกธรรมมีทานบารมีเป็นต้นอันเป็นเหตุแห่งพุทธภูมิทั้งปวง 
ให้เต็มบริบูรณ์เรียกว่า พรหม และพรหมพระโพธิสัตว์เหล่านั้น ย่อมเป็นอยู่อย่าง 
มีจิตปราศจากโทษ ด้วยมุ่งแสวงหาประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งปวง (เมตตา) ๑ ด้วยช่วย 
ปลดเปลื้องสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งปวง (กรุณา) ๑ ด้วยพลอยยินดีต่อสมบัติ 
ของสัตว์ทั้งปวง (มุทิตา) ๑ และด้วยยึดมั่นอยู่ในภาวะเป็นกลาง ๆ (อุเบกขา) ๑ 
ฉันใด, โยคีบุคคลทั้งหลายผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรม ๔ นี้ ย่อมเป็นอยู่เหมือน 
อย่างพรหมโดยกำเนิดและพรหมพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย ฉันนั้น 

ด้วยประการฉะนี้แหละ ธรรม ๔ อย่างนี้จึงเรียกว่าพรหมวิหาร โดยอรรถว่า 
เป็นคุณธรรมอันประเสริฐ และโดยภาวะที่เป็นคุณธรรมปราศจากโทษ 


10-1996 (0481-0588)8 


575 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















๕๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๙. เหตุที่พรหมวิหารมีเพียง ๔ อย่าง 

[๒๖๙] ส่วนปัญหาอีก ๓ ข้อหลังมีว่า เพราะเหตุไร พรหมวิหารจึงมีเพียง 
๔ อย่างเป็นต้น จะวิสัชนาต่อไปตามลำดับ ดังนี้ เ- 

ก'ารที่พรหมวิหารมีเพียง ๔ อย่างนั้น ด้วยอำนาจที่เป็นทางบริสุท๓เองผู้มาก 
หนาไปด้วยพยาบาทเป็นต้น การจัดลำดับพรหมวิหาร ๔ อย่าง จัดด้วยอำนาจอาการ 
ที่มุ่งทำประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายเป็นต้น และพรหมวิหาร ๔ ที่ได้ชื่อว่าอัปปมัญญา 
เพราะประพฤติเป็นไปในอารมณ์อันหาประมาณมิได้ 

ขยายความว่า ในพรหมวิหาร ๔นี้ เพราะเมตตาเป็นทางบริสุทธึ๋ของผู้มากหนา 
ไปด้วยพยาบาท กรุณาเป็นทางบริสุทธี้ของผู้มากหนาไปด้วยวิหิงสา มุทิตาเป็นทาง 
บริสุทธิ้ของผู้มากหนาไปด้วยอรติ และอุเบกขาเป็นทางบริสุทธึ๋ของผู้มากหนาไปด้วย 
ราคะ นี้ประการหนึ่ง 

เพราะการส่งใจไปในสัตว์ทั้งหลายมีเพียง ๔ อย่าง คือด้วยมุ่งนำประโยชน์มา 
ให้ (เมตตา) ๑ ด้วยมุ่งช่วยบำบัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ (กรุณา) ๑ ด้วยพลอยยินดี 
ต่อสมบัติ (มุทิตา) ๑ ด้วยสิ้นห่วงใย (อุเบกขา) ๑ นี้ประการหนึ่ง 

เพราะในเมื่อบุตร ๔ คน คนหนึ่งยังเป็นเด็ก คนหนึ่งกำลังป่วย คนหนึ่งเป็น 
หนุ่ม อีกคนหนึ่งประกอบการงานได็โดยลำพังตนเองแล้ว มารดาย่อมปรารถนาที่จะ 
ให้บุตรคนเป็นเด็กเจริญเติบโตขึ้น (เมตตา) ปรารถนาที่จะช่วยบำบัดความเจ็บป่วยให้ 
แก่บุตรคนที่กำลังป่วย (กรุณา)ปรารถนาที่จะให้บุตรคนเป็นหนุ่มดำรงอยู่ในความเป็น 
หนุ่มนาน ๆ (มุทิตา) และไม่ขวนขวายวุ่นวายด้วยประการไร ๆ ทั้งสิ้น ในบุตรคนที่ 
ประกอบการงานด้วยลำพังตนเองได้แล้ว (อุเบกขา) ฉันใด, แม่โยคีผู้อัปปมัญญาวิหารี 
(คือผู้เป็นอยู่ด้วยอัปปมัญญา ๔ ประการ) ก็จะพึงประพฤติเป็นไปในสัตว์ทั้งหลาย 
ทุก ๆ จำพวก ด้วยอำนาจเมตตา, กรุณา, มุทิตา และอุเบกขา เหมือนอย่างนั้น 
นี้ประการหนึ่ง 

ฉะนั้น อัปปมัญญาหรือพรหมวิหารจึงมีเพียง ๔ อย่าง ด้วยอำนาจที่เป็นทาง 
บริสทุธึ๋ของผู้มากหนาไปด้วยพยาบาทเป็นต้น ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996 (0481-0588)8 


576 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๗๗ 


๑๐. เหตุจัดลำดับพรหมวิหาร ๔ 

เหตุที่ให้จัดเรียงลำดับพรหมวิหารนั้น เพราะเมื่อโยคีบุคคลผู้จะเจริญพรหม- 
วิหารให้ครบทั้ง ๔ ประการ จำต้องปฏิบัติในสัตว์ทั้งหลายด้วยประการ ๔ อย่าง 
ตามลำดับ คือ 

๑. ด้วยความประพฤติเป็นไปในอาการที่มุ่งช่วยทำประโยชน์ เป็นอันดับแรก 
ประกอบด้วยเมตตา นี้ก็มีลักษณะเป็นไปโดยอาการที่มุ่งช่วยทำประโยชน์แก่สัตว์ 
ทั้งหลายด้วย 

๒. ถัดนั้น โยคีบุคคลได้เห็นมาเอง หรือเพียงได้ฟังข่าว หรือกำหนดขึ้นเอง 
ซึ่งความโชกโชนด้วยทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายผู้ซึ่งตนมุ่งช่วยทำประโยชน์ให้นั้นแล้ว 
จำเป็นต้องปฏิบัติในสัตว์เหล่านั้น ด้วยประพฤติโดยอาการช่วยบรรเทาทุกข์นั้นให้ 
ประกอบด้วยกรุณานี้ก็มีลักษณะเป็นไปโดยอาการช่วยบรรเทาทุกข์ด้วย 

๓. ถัดนั้น โยคีบุคคลได้เห็นสมบัติของสัตว์เหล่านั้น ผู้ซึ่งตนช่วยทำประโยชน์ 
ให้ ช่วยบรรเทาทุกข็ให้อยู่นั้นแล้ว จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในสัตว์เหล่านั้น ด้วยพลอย 
ยินดีต่อสมบัติของเขาประกอบด้วยมุทิตา นี้ก็มีลักษณะพลอยยินดีอยู่ด้วย 

๔. ถัดนั้น โยคีบุคคลจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติในสัตว์เหล่านั้นด้วยอาการเป็นกลาง ๆ 
กล่าวคือวางเฉยเพราะไม่มีสิ่งจำต้องทำเป็นประการที่ ๔ อีกแล้ว ประกอบด้วย 
อุเบกขา นี้ก็มีลักษณะที่เป็นไปโดยอาการเป็นกลาง ๆ อยู่ด้วย 

ฉะนั้น เมตตา ท่านจึงแสดงไว้เป็นอันดับแรกของพรหมวิหารนี้ ด้วยอำนาจ 
อาการที่มุ่งช่วยทำประโยชน์เป็นต้น ถัดนั้นท่านจึงแสดงกรุณาเป็นอันดับที่ ๒ มุทิตา 
เป็นอันดับที่ ๓ และอุเบกขาเป็นอันดับที่ ๔ นักศึกษาพึงเข้าใจการจัดลำดับของ 
พรหมวิหารนี้ ด้วยประการฉะนี้ 

แต่อย่างไรก็ดี การจัดลำดับพรหมวิหารที่แสดงมานี้ ท่านได้แสดงไวิโดยที่เป็น 
ไปโดยมาก มิใช่แสดงอย่างตายตัวว่าต้องเป็นไปตามลำดับนี้เสมอไป เพราะการ 
กำหนดลำดับแห่งภาวนา ๓ ข้างต้น มีเมตตาภาวนาเป็นต้นนั้น หาได้กำหนดอย่าง 
ตายตัวไม , โยคีบุคคลจะเจริญภาวนาข้อใดเป็นอันดับแรกก็ได้ทั้งนั้น 


10-1996 (0481-0588)8 


577 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















๕๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

6)6). เหตุที่เรียกว่าอัปปมัญญา 

แหละเพราะเหตุที่อัปปมัญญาหมดทั้ง ๔ ประการนี้ ย่อมเป็นไปในอารมณ์ที่หา 
ประมาณมิได้ ฉะนั้น สัตว์ทั้งหลายไม่มีกำหนดประมาณจึงเป็นอารมณ์ของ 
อัปปมัญญาทั้ง ๔ นี้ อัปปมัญญาทั้ง ๔ ย่อมเป็นไปด้วยอำนาจที่แผ่ไปอย่างทั้วสิ้น 
โดยมิได้ถือเอากำหนดประมาณว่า ต้องเจริญเมตตาเป็นต้นไปในประเทศเท่านี้แม้ของ 
สัตว์ผู้เดียว อธิบายว่าในกัมมัฏฐานอื่น ๆ เช่นอุทธุมาตกอสุภะเป็นต้น โยคีบุคคล 
ย่อมถือเอานิมิตเฉพาะในประเทศที่ถึงภาวะพองขึ้นของร่างกายเป็นต้น มิได้ถือเอา 
หมดทั้วทั้งร่างกาย ส่วนอัปปม้ญญานี้ไม , ถือเอากำหนดประมาณเหมือนอย่างนั้น 

เพราะเหตุดังแสดงมา ท่านจึงแสดงความสังเขปไว้ว่า:- 

ที่พรหมวิหารมีเพียง ๔ อย่างนั้น ด้วยอำนาจที่เป็น 
ทางบริสุทธิของผู้มากหนาไปด้วยพยาบาทเป็นต้น ที่จัด 
ลำดับของพรหมวิหารนี้ จัดด้วยอำนาจอาการที่มุ่งทำ 
ประโยชน์แก 1 สัตว์ทั้งหลายเป็นต้น และพรหมวิหาร ๔ นี้ 
ที่ได้ซื่อว่าอัปปมัญญา เพราะประพฤติเป็นไปในอารมณ์ 
อันหาประมาณมิได้ ฉะนี้ 

๑๒. ลักษณะอัปปมัญญาเหมือนกันแต่ผลต่างกัน 

[๒๗๐] ก็แหละ ในอัปปม้ญญา ๔ นี้ แม้ถึงจะมีลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน ใน 
ข้อที่มีอารมณ์หาประมาณมิได้เหมือนกันตามที่แสดงมาแล้ว แต่อัปปม้ญญา ๓ ข้อต้น 
คือ เมตตา กรุณาและมุทิตา เป็นเหตุให้สำเร็จฌานเพียง ๓ ขั้น โดย จตุกกนัย 
และเพียง ๔ ขั้น โดยปัญจกนัยเท่านั้น 

ถาม - เพราะเหตุไร จึงให้สำเร็จผลเพียงแค่นั้น ? 

ตอบ - เพราะเมตตา กรุณาและมุทิตา พรากจากโสมนัสเวทนาไม่ได้ คือต้อง 
ประกอบด้วยโสมบัสเวทนาเสมอ 


10-1996 (0481-0588)8 


578 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๗๙ 


ถาม - การที่ เมตตา กรุณา และมุทิตา พรากจากโสมนัสเวทนาไม่ได้นี้ เป็นด้วย 
เหตุอะไรหรือ ? 

ตอบ - เป็นด้วยเหตุที่เมตตา กรุณา และมุทิตา เป็นคุณเครื่องสลัดออกซึ่ง 
ข้าศึกทั้งหลายมีพยาบาทเป็นต้น อันโทมนัสเวทนาเป็นเหตุให้เกิดขึ้น 

ไขความว่า คุณธรรมประเภทใดเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกิเลสชนิดใด คุณธรรม 
ประเภทนั้น จัดเป็นข้าศึกของกิเลสชนิดนั้นโดยตรงทีเดียว เหมือนอย่างเนกขัมมคุณ 
(การถือบวชเป็นต้น) ย่อมเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งกามคุณทั้งหลาย อรูปฌาน ๔ ย่อม 
เป็นเครื่องสลัดออกซึ่งรูปฌาน ๔ นิพพานย่อมเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งสังขารธรรมทั้งหลาย 
ฉันใด เมตตา กรุณา และมุทิตา อันเป็นคุณเครื่องสลัดออกซึ่งพยาบาท,วิหิงสา และอรติ 
อันประกอบด้วยโทมนัสเวทนาก็ย่อมจะเว้นจากโสมนัสเวทนาไม่ได้ ฉะนั้น 

อนึ่ง ด้วยคำว่า เมตตา กรุณา และมุทิตา เป็นคุณเครื่องสลัดออกนี้ นักศึกษา 
พึงเข้าใจว่า แม้เมตตา กรุณา และมุทิตา อันเป็นไปในส่วนเบื้องต้นก็ต้องประกอบ 
ด้วยอุเบกขาเวทนาอยู่ด้วยเหมือนลัน เพราะเป็นภาวะที่ยังสลัดออกไม่ได้ซึ่งธรรม 
อันเป็นข้าศึก 

เป็นความจริงอย่างนั้น อาจารย์ทั้งหลายยอมรับรองต้องลันว่า อัปปม้ญญา- 
เจตสิก ๒ ดวง ได้แก่กรุณากับมุทิตานั้น ย่อมเกิดไดในจิตตุปบาท ๒๘ ดวง คือ 
มหากุศลจิต ๘ ดวง มหากิริยาจิต ๘ ดวง รูปาวจรฌานจิต ๑๒ ดวง (เว้น 
ปัญจมฌานจิต ๓ ดวง) ฉะนี้ 

ส่วนอัปปม้ญญาข้อสุดท้าย คืออุเบกขานั้น เป็นเหตุให้สำเร็จฌานอันสุดท้าย 
เพียงฌานเดียว (คือจตุตถฌานหรือปัญจมฌานแล้วแต่กรณี ) 

ถาม - เพราะเหตุไร อุเบกขาจึงให้สำเร็จฌานเพียงฌานเดียวเท่านั้น ? 

ตอบ - เพราะอุเบกขาต้องประกอบด้วยอุเบกขาเวทนาเสมอ จึงให้สำเร็จฌาน 
ขั้นต้น ๆ ซึ่งยังประกอบด้วยโสมนัสเวทนาอยู่ไม่ได้ 

อุเบกขาพรหมวิหาร ซึ่งมีลักษณะเป็นไปโดยอาการเป็นกลาง ๆในสัตว์ทั้งหลายนั้น 
เมื่อเว้นเสียซึ่งอุเบกขาเวทนาแล้ว ก็เกิดขึ้นไม่ได้ทีเดียว เช่นเดียวกับปาริสุทธุเบกขา 


10-1996 (0481-0588)8 


579 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















๕๘๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ในอุเบกขา ๑๐ ประการ ปาริสุทณุบกขานั้นย่อมเกิดขึ้นไม่ไดในจิตบางดวง เพราะเหตุ 
ที่เว้นซึ่งอุเบกขาเวทนา (ในจิตทั้งหมด ๑๒๑ ดวงนั้น ๖๖ ดวงที่อุเบกขาเวทนาเกิด 
ร่วมไม่ได้ที่เหลือ ๕๕ ดวง อุเบกขาเวทนาเกิดร่วมเสมอ) 

๑๓. เสนอทรรศนะขัดแย้ง 

[๒๗๑] ก็แหละ หากจะพึงมีนักศึกษาคนใดเสนอทรรศนะขัดแย้งฉะนี้ว่า เพราะ 
ในคัมภีร์อัฏฐกนิบาต อังคุตดรนิกาย พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอัปปมัญญาทั้ง ๔ 
โดยไม , ต่างกันไว้ดังนี้ 

“ในกาลนั้นแหละ ภิกษุ ! เธอพึงเจริญสมาธินี้ อันมี 
ทั้งวิตกมีทั้งวิจารให้เกิดขึ้น, เธอพึงเจริญสมาธินี้อันไม่มี 
วิตกมีแต่วิจารให้เกิดขึ้น,เธอพึงเจริญสมาธินี้อันไม่มีทั้งวิตก 
ไม่มีทั้งวิจารให้เกิดขึ้น, เธอพึงเจริญสมาธินี้อันมีปีติให้ 
เกิดขึ้น, เธอพึงเจริญสมาธินี้อันไม่มีปีติให้เกิดขึ้น, เธอ 
พึงเจริญสมาธินี้ ประกอบกับสุขเวทนาให้เกิดขึ้น, เธอพึง 
เจริญสมาธินี้ประกอบกับอุเบกขาเวทนาให้เกิดขึ้น” ๑ 

เพราะเหตุที่อัปปมัญญาทั้ง ๔ เป็นสภาพที่ประกอบกับอุเบกขาเวทนาเช่นเดียว 
กับที่ประกอบด้วยวิตกเป็นต้น มีปรากฏในพระพุทธวจนะนี้อยู่ชัด ๆ ฉะนั้นอัปปมัญญา 
ทั้ง ๔ จึงเป็นเหตุให้สำเร็จฌาน ๔ โดยจตุกกนัย หรือฌาน ๕ โดยปัญจกนัยได้ 
ด้วยเหมือนกันทั้ง ๔ ประการ 


๑๔. แถลงแก้ทรรศนะขัดแย้ง 

บัณฑิตพึงชี้แจงแก , นักศึกษาคนนั้นดังนี้ เธออย่าได้เข้าใจเช่นนั้นเลย เพราะถ้า 
จะยกเอาข้อความที่ทรงแสดงไวิในมูลสมาธิมารวมเข้าในพรหมวิหารทั้ง ๔ ประการ 
โดยลือว่าทรงแสดงไวโดยลำดับกันแล้ว แม้กายานุปัสสนาเป็นต้น ก็พึงเป็นเหตุให้ 


๑ อํ. อฎจิ'ก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๓๖๒ 


10-1996 (0481-0588)8 


580 


1/5/11,2:23/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๘๑ 


สำเร็จฌาน ๔ หรือฌาน ๕ ได้ด้วย แต่ความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม , เพราะ 
กายานุปัสสนาเป็นต้นนั้น ท่านแสดงไว้ด้วยสามารถแห่งวิปัสสนากัมมัฏฐานต่างหาก 
ที่จริงนั้น แม้เพียงปฐมฌานก็มีไม่ได็ในเวทนานุปัสสนาเป็นต้น ตั้งแต่ทุติยฌานขึ้นไป 
ไม่ต้องพูดถึงยิ่งจะมีไม่ได้ทีเดียว 

เพราะฉะนั้น นักศึกษาอย่าได้ถือเอาเพียงแต่เงาของพยัญชนะแล้วมากล่าวตู่ 
พระผู้มีพระภาคเลย อันพระพุทธวจนะนั้นลึกซึ้งยิ่งนัก นักศึกษาควรเข้าไปหาอาจารย์ 
แล้วศึกษาเอาอรรถาธิบายของพระพุทธวจนะให่ได้อย่างละเอียดหมดจดทีเดียว 

๑๕. อรรถาธิบายพระพุทธวจนะ 

[๒๗๒] ก็แหละ ในพระพุทธวจนะที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงโปรดภิกษุรูปนั้น 
มีอรรถาธิบาย ด้งต่อไปนี้- 

มีเรื่องอยู่ว่า ภิกษุรูปนั้นได้กราบทูลอาราธนาพระผู้มีพระภาคให้ทรงแสดงธรรม 
โปรดอย่างนี้ว่า “ข้าแต่สมเด็จพระพุทธองค์ ข้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมเทศนา ของพระ 
ผู้มีพระภาคบทใดแล้ว จะพึงเป็นผู้ปลีกตนออกจากหมู่อยู่แต่ลำพังผู้เดียวไม่ประมาท 
มีความเพียร มีจิตมุ่งตรงไปยังพระนิพพาน ขอได้ทรงพระกรุณาโปรดแสดงพระธรรม 
เทศนาบทนั้นแต่โดยย่อโปรดข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิด” ฉะนี้ 

โดยเหตุที่แม้เมื่อครั้งก่อน ภิกษุรูปนี้นั้นฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็มัวง่วนอยู่แต่ 
ในวัดนั้นเองแหละ ไม่ปรารถนาที่จะหลีกออกไปบำเพ็ญสมณธรรม ฉะนั้นพระผู้มี 
พระภาคจึงได้ตรัสรุกรานเธอว่า “น่าครหาจริง ๆ เทียว ที่มีโมฆบุรุษบางจำพวก 
อยู่ในศาสนานี้เพียงแต่อาราธนาให้เราแสดงธรรมเท่านั้น แต่เมื่อเราแสดงธรรมโปรด 
แล้วก็ยังสำคัญอยู่ในอันที่จะติดสอยห้อยตามเราอยู่นั้นเอง” 

และโดยเหตุที่ภิกษุรูปนี้นั้น เป็นผู้ถืงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหัต ฉะนั้น 
พระผู้มีพระภาคเมื่อทรงโอวาทเธอซํ้าอีก จึงได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด ซึ่ง 
มีความว่า 

“เพราะเหตุนี้แหละ ภิกษุ! เธอพึงสำเหนียกอย่างนี้ว่า 
จิตของเราจำไม่แลบออกไปรับอารมณ์ภายนอก จักดำรงอยู่ 
ด้วยดีในอารมณ์กัมมัฏฐานภายใน อนึ่ง อกุศลธรรมอัน 
ลามกมีกามฉันทะเป็นต้น ที่ข่มไว้ไม่อยู่ เกิดขึ้นมาแล้ว 


10-1996 (0481-0588)8 


581 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















๕ ๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จักไม่ครอบงำจิตของเราตั้งอยู่ เธอพึงสำเหนียกอย่างนี้แหละ 
ภิกษุ” 

ด้วยพระพุทธโอวาทนี้ เป็นอันพระผู้มีพระภาคทรงแสดงมูลสมาธิคือจิตแรก 
มีอารมณ์เดียว ด้วยอำนาจอารมณ์กัมมัฏฐานที่เกิดขึ้นในตน โปรดภิกษุรูปนั้น 

ลำดับนั้น เมื่อจะทรงกระดุ้นเดือนภิกษุรูปนั้นว่า เธออย่าพึงได้พอใจด้วยผล 
การปฏิบัติเพียงเท่านั้น จงเพียรทำมูลสมาธินั้นให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปฉะนี้ พระผู้มี 
พระภาคจึงได้ทรงแสดงภาวนาวิธี ด้วยสามารถแห่งเมตตากัมมัฏฐานโปรดภิกษุนั้น 
ความว่า:- 

“ในกาลใดแล ภิกษุ ! เธอห้ามจิตไม่ให้แลบออกไปรับ 
อารมณ์ภายนอก ทำให้จิตตั้งมั่นอยู่ด้วยดีในอารมณ์ 
กัมมัฏฐานภายใน อนึ่ง อกุศลธรรมอันลามกมีกามฉันทะ 
เป็นต้นที่ข่มไว้ไม่อยู่ เกิดขึ้นมาแล้ว ก็ไม่ครอบงำจิตของ 
เธอตั้งอยู่ได้ 

ในกาลนั้นแหละภิกษุ เธอพึงสำเหนียกอย่างนี้ เรา 
จักทำเมตตาเจโตวิมุติให้เกิดขึ้น จักทำให้มาก ๆ จักทำ 
ให้เป็นดุจยานที่เตรียมพร้อมแล้ว จักทำให้เป็นดุจฐานที่ 
แน่นหนาแล้ว จักทำให้มั่นคงแล้ว จงสั่งสมด้วยวสี ๕ ด้วยดี 
จักปรารภด้วยดีแล้ว เธอพึงสำเหนียกอย่านี้แลภิกษุ” 

ครั้นแล้วได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดต่ออีกความว่า:- 

“ในกาลใดแล ภิกษุ! สมาธินี้อันเธอทำให้เกิดขึ้นแล้ว 
ทำให้มาก ๆ แล้วอย่างนี้ ในกาลนั้นแหละภิกษุ เธอพึง 
เจริญมูลสมาธินี้อันมีทั้งวิตกมีทั้งวิจารให้เกิดขึ้น, เธอพึง 
เจริญมูลสมาธินี้อันไม่มีวิตกมีแต่วิจารให้เกิดขึ้น, เธอพึง 
เจริญมูลสมาธินี้อันไม่มีทั้งวิตกไม่มีทั้งวิจารให้เกิดขึ้น, 

เธอพึงเจริญมูลสมาธินี้อันมีปีติให้เกิดขึ้น, เธอพึงเจริญมูล 


10-1996 (0481-0588)8 


582 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๘๓ 


สมาธินี้อันไม่มีปีติให้เกิดขึ้น, เธอพึงเจริญมูลสมาธินี้อัน 
ประกอบกับสุขเวทนาให้เกิดขึ้น เธอพึงเจริญมูลสมาธินี้ 
อันประกอบกับอุเบกขาเวทนาให้เกิดขึ้น” 

นักศึกษาพึงทราบอรรถาธิบายของพระพุทธวจนะที่แสดงมาแล้วนี้ ดังนี้ 

“ภิกษุ ในกาลใด มูลสมาธินี้อันเธอได้ทำให้เกิดขึ้น 
แล้วด้วยสามารถแห่งเมตตาภาวนาอย่างนี้ ในกาลนั้น 
เธออย่าได้ถึงความพอใจด้วยผลแห่งการปฏิบัติ เพียงเท่านั้น 
เธอพึงเจริญมูลสมาธินี้โดยนัยว่า อันมีทั้งวิตกมีทั้งวิจาร 
เป็นต้นให้เกิดขึ้น ทำให้บรรลุถึงซึ่งฌาน ๔ และฌานแม่ใน 
อารมณ์กัมมัฏฐานอื่น ๆ มีปฐวีกสิณเป็นต้น” 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงภาวนาวิธีอันมีเมตตาเป็นประธานดังนี้แล้ว เมื่อ 
จะทรงแสดงภาวนาวิธีอันมีพรหมวิหารที่เหลือมีกรุณาเป็นต้น เป็นประธาน แก่ภิกษุ 
รูปนั้นว่า “เธอจงทำการภาวนาด้วยสามารถแห่งฌาน ๔ และฌาน ๕ ในอารมณ์ 
อื่น ๆ ต่อไป” จึงได้ตรัสพระธรรมเทศนามีอาทิว่า 

“ในกาลใดแล ภิกษุ! สมาธินี้อันเธอทำให้เกิดขึ้นแล้ว 
ท่าให้มาก ๆ แล้วอย่างนี้ ในกาลนั้นแหละ ภิกษุ เธอพึง 
สำเหนียกอย่างนี้ว่า เราจักทำกรุณาเจโตวิมุติให้เกิดขึ้น” 

ครั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงภาวนาวิธี อันมีพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้น เป็น 
ประธาน ด้วยความสามารถแห่งฌาน ๔ และฌาน ๕ ฉะนี้แล้ว เมื่อจะทรงแสดง 
ภาวนาวิธีอันมีกายานุปัสสนาเป็นต้น เป็นประธานโปรดภิกษุรูปนั้นต่อไป จึงได้ตรัส 
พระธรรมเทศนามีอาทิ'ว่า:- 

“ในกาลใดแล ภิกษุ! สมาธินี้อันเธอทำให้เกิดขึ้นแล้ว 
ท่าให้มาก ๆ แล้วอย่างนี้ ในกาลนั้นแหละ ภิกษุ เธอพึง 
สำเหนียกอย่างนี้ว่า เราจักพิจารณาให้เห็นกายที่กายอยู่” ๑ 

๑ องฺ.อฎฺฮก.(ไทย) ๒๓/๖๓/๓๖๒ 


10-1996 (0481-0588)8 


583 


1/5/11,2:23/\1\/เ 



















๕๘๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงยังพระธรรมเทศนาให้จบลงด้วยยอดธรรมคือ 
พระอรหัต ความว่า 

“ในกาลใดแล ภิกษุ ! สมาธินี้อันเธอได้ทำให้เกิดขึ้น 
แล้ว ได้ทำให้เกิดขึ้นดีแล้วอย่างนี้ ในกาลนั้นแหละ ภิกษุ 
เธอจักเดินไปโดยทางไหน ๆ ก็ตาม เธอจักเดินไปอย่าง 
ผาสุกจริง ๆ เธอจักยืนอยู่ ณ ที่ไหน ๆ ก็ตาม เธอจักยืน 
อยู่อย่างผาสุกจริง ๆ เธอจักนั่งอยู่ ณ ที่ไหน ๆ ก็ตาม 
เธอจักนั่งอยู่อย่างผาสุกจริง ๆ เธอจักนอน ณ ที่ไหน ๆ 
ก็ตาม เธอจักนอนอย่างผาสุกจริง ๆ” ๑ 

ด้วยเหตุดังที่ได้แถลงมานี้ จึงเป็นอันยุติได้ว่าอัปปมัญญา ๓ ประการข้างต้น 
มีเมตตาเป็นอาทินั้น เป็นเหตุให้สำเร็จฌาน๓โดยจตุกกนัย และฌาน๔ โดยปัญจกนัย 
เพียงแค่นั้น ส่วนอุเบกขาประการสุดท้าย เป็นเหตุให้สำเร็จฌานที่เหลือสุดท้าย 
เพียงฌานเดียว คือ จตุตกฌาน หรือปัญจมฌานแล้วแต่กรณี ฉะนี้แล 

แมีในคัมภีร์พระอภิธรรมปิฎก เช่น'จิตตุปปาทกัณฑ็ในธรรมลังคณีปกรณ์และ 
อัปปมัญญาวิภังคํในวิภังคปกรณ์ พระผู้มีพ'ระภาคก็ได้ , ทรงแสดง'จำแนกอัปปมัญญ'า 
๔ ประการไว้ เหมือนอย่างเดียวกันนี้นั้นเทียว 

๑๖. อานุภาพพิเศษที่ต่างกันของอัปปมัญญา 

[๒๗๓] อัปปมัญญา ๔ ประการนี้ แม้จะได้ดำรงสภาพอยู่เป็น ๒ ส่วน ด้วย 
อำนาจให้สำเร็จฌาน ๓ หรือฌาน ๔ อย่างหนึ่ง ด้วยอำนาจที่ให้สำเร็จฌานสุดท้าย 
ฌานเดียวอย่างหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะดังแสดงมาแล้วนั้นก็ตาม แต่ก็ยังมีอานุภาพพิเศษ 
ซึ่งไม , เหมือนกันแต่ละประการ ๆ ด้วยอำนาจที่มีสุภวิโมกข์เป็นผลขั้นสุดยอดเป็นต้น 
อันนักศึกษาจะพึงศึกษาให้เข้าใจต่อไปดังนี้ 


๑ องฺ.อฏฺจึก. (ไทย) ๒๓/๖๓/๓๖๒ 


10-1996 (0481-0588)8 


584 


1/5/11,2:23/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๘๕ 


ในหลิททวสนสูตร พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอัปปมัญญา ๔ ประการนี้ไว้ 
โดย มีความต่างกัน ด้วยภาวะที่มีสุภวิโมกข์เป็นผลขั้นสุดยอดเป็นต้น ดังมีพระบาลี 
ในคัมภีร์สังยุตดนิกาย มหาวารวรรค ซึ่งมีใจความว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า เมตตาเจโตวิมุติ มีสุภ- 
าโมกข์เป็นผลขั้นสุดยอด, ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า 
กรุณาเจโตวิมุติมีอากาสานัญจายตนฌานเป็นผลขั้นสุดยอด 
ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า มุทิตาเจโตวิมุติ มีวิญญาณญจา- 
ยตนฌานเป็นผลสุดยอด ภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวว่า อุเบกขา- 
เจโตวิมุติ มีอากิจจัญญายตนฌานเป็นผลขั้นสุดยอด” ๑ 

ถาม - เพราะเหตุไร พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงอัปปมัญญา ๔ ประการนี้ 
โดยมีความต่างกันแต่ละประการดังนั้น ? 

ตอบ -เพราะอัปปมัญญา๔ประการนี้ ต่างก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยแกวิโมกข์นั้น ๆ 
อันมีสุภวิโมกข์เป็นต้น ดังจะอธิบายต่อไป 

๑๗. เมตตามีสุภวิโมกข์เป็นผลขั้นสุดยอด 

มีความจริงอยู่ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เป็นสิ่งที่จะพึงรังเกียจสำหรับเมตดา¬ 
วหารีบุคคล (คนมีจิตประกอบด้วยเมตตา) ฉะนั้น เมื่อโยคีบุคคลผู้เมตตาวิหารีนั้น 
น้อมจิตไปในอารมณ์กัมมัฏฐานทั้งหลาย เช่นสีเขียวเป็นต้น อันเป็นสีที่บริสุทธึ๋สะอาด 
ซึ่งเป็นสิ่งที่เมตตาวิหารีบุคคลไม่พึงรังเกียจ เพราะได้อบรมมาโดยอาการที่ไม่น่ารังเกียจ 
ด้วยอำนาจเมตตาภาวนา จิตของเธอย่อมจะแล่นไปในอารมณ์ของกัมมัฏฐานมีสีเขียว 
เป็นต้นนั้น โดยง่ายดายทีเดียว เพราะฉะนั้น เมตตาจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่สุภวิโมกข์ 
โดยปกตูปนิลัย นอกเหนือไปจากสุภวิโมกข์แล้ว เมตตาย่อมเป็นอุนิสัยปัจจัยแก , 
วิโมกข์อะไรอื่นหาไดีไม่ 

ด้วยประการฉะนี้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงว่า เมตตาเจโตวิมุติ มีสุภวิโมกข์เป็น 
ผลขั้นสุดยอด 


๑ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/'๒๓๕'/๑๗๔ 


10-1996 (0481-0588)8 


585 


1/5/11,2:23/\1\/เ 



















๕๘๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๑๘. กรุณามีอากาสานัญจายตนฌานเป็นผลขั้นสุดยอด 

ก็แหละ เมื่อโยคีผู้กรุณาวิหารีบุคคล (ผู้มีจิตประกอบด้วยกรุณา) พิจารณาเห็น 
ทุกข์ของสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีลักษณะรูปร่างที่มีไม้ค้อนอันเป็นเครื่องประหารกันเป็นต้น 
เป็นนิมิต เธอย่อมเห็นแจ้งชัดซึ่งโทษในรูป เพราะรูปเป็นที่บังเกิดเป็นไปของกรุณา เมื่อ 
เป็นเช่นนี้ โยคีผู้กรุณาวิหารีบุคคลนั้น จึงเพิกถอนกสิณ ๙ อย่าง (เว้นอากาลกสิณ) 
มีปฐวีกสิณเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะเหตุที่ได้เห็นแจ้งชัดซึ่งโทษในรูปนั้น แล้ว 
น้อมภาวนาจิตไปในอากาศตรงที่เพิกถอนรูปออกแล้วนั้น จิตของเธอก็ย่อมจะแล่นไป 
ตรงที่อากาศนั้นโดยง่ายดายทีเดียว เพราะฉะนั้นกรุณาจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อากาสา- 
นญจายตนฌานโดยปกตูปนิสัย นอกเหนือไปจากนั้นแล้ว กรุณาย่อมเป็นอุปนิสัย 
ปัจจัยแก่วิโมกข์อะไรอื่นหาได็ไม , 

ด้วยประการฉะนี้ พระผู้มีพระภาคจึงแสดงว่า กรุณาเจโตวิมุติมี อากาสาน์ญจา- 
ยตนฌานเป็นผลขั้นสุดยอด 

๑๙. มุทิตามีวิญญาณัญจายตนฌานเป็นผลขั้นสุดยอด 

ก็แหละ เมื่อมุทิตาวิหารีบุคคล (ผู้มีจิตประกอบด้วยมุทิตา) พิจารณาเห็น 
วิญญาณของสัตว์ทั้งหลายผู้!ด้ความปราโมทย์ ด้วยเหตุอันให้เกิดความปราโมทย์นั้น ๆ 
มีโภคสมบัติเป็นต้น จิตที่ถูกอบรมมาด้วยการยึดถือวิญญาณย่อมเกิด เพราะวิญญาณ 
เป็นที่บังเกิดเป็นไปของมุทิตา เมื่อเป็นเช่นนี้ โยคีผู้มุทิตาวิหารีบุคคลนั้น ย่อมก้าว 
ล่วงอากาสาบัญจายตนฌานที่ตนได้บรรลุมาแล้วโดยลำดับ แล้วน้อมภาวนาจิตไป 
ในอรูปวิญญาณที่หนึ่ง อันมีอากาศนิมิตเป็นอารมณ์นั้น วิญญาณัญจายตนจิตของ 
เธอย่อมจะแล่นไปในอรูปวิญญาณที่หนึ่งนั้นโดยง่ายดายทีเดียว เพราะฉะนั้น มุทิตา 
จึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนฌานโดยปกตูปนิสัย นอกเหนือไปจากนั้น 
มุทิตาย่อมเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่วิโมกข์อะไรอื่นหาไดไม่ 

ด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงว่า มุทิตาเจโตวิมุติ มีวิญญาณัญจา¬ 
มตนฌานเป็นผลขั้นสุดยอด 


10-1996 (0481-0588)8 


586 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๙ พรหมวิหารนิเทศ 


๕๘๗ 


๒๐. อุเบกขามีอากิญจัญญายตนฌานเป็นผลขั้นสุดยอด 

ก็แหละ โยคีผู้อุเบกขาวิหารีบุคคล (ผู้มีจิตประกอบด้วยอุเบกขา) นั้น ย่อมมีจิต 
เหนื่อยหน่ายต่อการยึดถืออารมณ์อันไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์ โดยเบือนหน้าหนีจากการ 
ยึดถือโดยปรมัตถ์เช่นสุขทุกข์เป็นต้น เพราะไม่มีความห่วงใยว่า “ขอสัตว์ทั้งหลาย 
จงมีสุขเถิด หรือขอสัตว์ทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์เสียเถิด หรือขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้ 
พรากจากสุขที่ตนได้แล้วเลย” ฉะนี้ เมื่อเป็นเช่นนี้โยคีบุคคลผู้อุเบกขาวิหารีนั้น ซึ่ง 
เป็นผู้มีจิตได้อบรมมาโดยความเบือนหน้าหนีจากการยึดถือโดยปรมัตถ์ และเป็นผู้มี 
จิตเหนื่อยหน่ายต่อการยึดถืออารมณ์อันไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์ ย่อมก้าวล่วงวิญญา- 
ณญจายตนฌานที่ตนได้บรรลุมาแล้วโดยลำดับเสีย แล้วน้อมภาวนาจิตไปในภาวะ 
อันไม , มีอยู่ของวิญญาณอันเป็นปรมัตถ์ ซึ่งไม , มีอยู่โดยสภาวะ อากิญจัญญายตนจิต 
ของเธอ ย่อมจะแล่นไปในภาวะที่ไม่มีอยู่ของวิญญาณนั้นโดยง่ายดายทีเดียว เพราะ 
ฉะนั้น อุเบกขาจึงเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่อากิญจัญญายตนฌานโดยปกตูปนิสัย 
นอกเหนือไปจากนั้น อุเบกขาย่อมเป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่วิโมกข์อะไรอื่นหาได็ไม่ 

ด้วยประการฉะนี้ พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงว่า อุเบกขาเจโตวิมุติมี 

อากิญจัญญายตนฌานเป็นผลขั้นสุดยอด 

๒๑. อัปปมัญญาทำให้กัลยาณธรรมทั้งปวงบริบูรณ์ 

[๒๗๔] เมื่อนักศึกษาได้เข้าใจอานุภาพพิเศษที่ต่างก้นของอัปปมัญญานี้ โดยมี 
สุภวิโมกข์เป็นผลขั้นสุดยอดเป็นต้นดังแสดงมาฉะนี้แล้ว พึงศึกษาให้เข้าใจต่อไปอีก 
ว่า อัปปมัญญา ๔ ประการนี้ เป็นคุณสมุทัยทำให้ กัลยาณธรรมทั้งปวง มี ทานบารมี 
เป็นต้นให้เต็มบริบูรณ์ เป็นประการสุดท้าย ดังต่อไปนี้ 

เป็นธรรมดา พระโพธิสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นผู้มีจิตเป็นไปอย่าสมํ่าเสมอใน 
สรรพสัตว์ทุกจำพวก โดยเป็นผู้มีอัธยาศัยมุ่งทำประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลาย ด้วย 
อำนาจเมตตา ๑ โดยเป็นผู้นิ่งดูดายไม่ได้ต่อทุกข์ของสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอำนาจ 
กรุณา ๑ โดยเป็นผู้มีความประสงค์ที่จะให้สมบัติอันวิเศษที่สัตว์ทั้งหลายได้มาแล้ว 
ให้ดำรงคงสภาพอยู่นาน ๆ ด้วยอำนาจมุทิตา ๑ โดยเป็นผู้!ม , ตกไปในความเป็น 
ฝักฝ่ายในสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอำนาจอุเบกขา ๑ พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้มี 


10-1996 (0481-0588)8 


587 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















๕๘๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

คุณลักษณะเห็นปานฉะนี้ ย่อมเพียรสร้างบารมีธรรม ๑๐ ประการให้บริบูรณ์ในขันธ 
สันดาน อย่างนี้ คือ บำเพ็ญทานอันเป็นเหตุแห่งความสุขแก่สัตว์ทั้งหลายโดยทั่ว 
หน้ากัน โดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวกว่า คนนี้ควรให้ คนนั้นไม่ควรให้ (๑.ทาน), 
สมาทานศีล เว้นการประหัตประหารสัตว์ทั้งหลายทุกตัวตน โดยไม , มีการยกเว้น (๒. 
ศีล), บำเพ็ญ เนกขัมมะ ได้แก่การถือบวชเป็นต้น อันเป็นเหตุแห่งความสุขของสัตว์ 
ทั้งหลาย และเพื่อทำศีลให้บริสุทธิ้บริบูรณ์ยิ่งขึ้น (๓. เนกขัมมะ), อบรมบ่มปัญญา 
ให้สว่างกระจ่างแจ้งเพื่อทำลายโมหะไม่ให้หลงงมงายในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น 
ประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลาย (๔. ปัญญา), บำเพ็ญเพียรชนิดที่ติดต่อกันไปไม่ให้ชะงักงัน 
เพื่อความเจริญแห่งประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลาย (๕. วีริยะ), แม้เมื่อได้บรรลุถึง 
ความเป็นวีรภาพด้วยอำนาจความเพียรขั้นสุดยอดแล้ว ย่อมอดกลั้นได้ต่อความผิด 
มีประการต่าง ๆ ของสัตว์ทั้งหลายที่ตกมาถึงตน (๖. ขันติ), รักษาปฏิญญาที่ตน 
ได้ทำไว้ว่า จักทำสิ่งนี้จักให้สิ่งนั้นแก , ท่านไม่ให้เคลื่อนคลาด (๗. สัจจะ), เป็นผู้มุ่งนั้น 
ไม่หวั่นไหวในพุทธการกธรรมที่ตนสมาทานแล้ว เพื่อประโยชน์สุขของสัตว์ทั้งหลาย 
(๘. อธิฏฐานะ), เป็นผู้เริ่มต้นทำอุปการะแก , สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาปรารถนาดี 
อย่างแน่วแน่ (๙. เมตตา), และไม่หวังผลตอบแทนอย่างใด ๆ ทั้งสิ้นจากสัตว์ 
ทั้งหลายด้วยอุเบกขา (๑๐. อุเบกขา) 

พระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้อัปปม้ญญาวิหาริ ย่อมเพียรสร้างบารมีธรรมทั้งหลาย 
ดังบรรยายมานี้ ตลอดถึงสรรพกัลยาณธรรมแม้ทุกอย่างต่างด้วยทศพลญาณ ๑๐ 
เวสารัชญาณ ๔ อสาธารณญาณ ๖ และพุทธธรรม ๑๘ ให้เต็มบริบูรณ์ในขันธ- 
สันดาน ด้วยประการฉะนี้ 

อัปปมัญญา ๔ ประการนี้ ย่อมเป็นคุณสมุทัยทำสรรพกัลยาณธรรมทุก ๆ อย่าง 
มีทานบารมีเป็นต้นให้เต็มบริบูรณ์ ด้วยประการดังที่ได้พรรณนามาฉะนี้แล 


ปริจเฉทที่ ๙ ชื่อว่า พรหมวิหารนิเทศ 
ในอธิการแห่งสมาธิภาวนาในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้ เพื่อให้เกิดความปีติปราโมทย์แก่สาธุชนทั้งหลาย ดังนี้ 


10-1996 (0481-0588)8 


588 


1/5/11,2:23/\1\/เ 


















ปริปีเฉทที่ ๑๐ 
อารุปปนิเทฟิ 


๑. อากาสานัญปึายตนกถา 

[๒๗๕] ก็บรรดาอรูปสมาบัติทั้ง ๔ ที่ท่านอาจารย์พุทธ!ฆสะ ยกขึ้นแสดงไว้ต่อ 
ลำดับพรหมวิหารนิเทศ พระโยคีผู้ต้องการจะเจริญอากาสานัญจายตนสมาบัติเป็นต้น 
เห็นโทษในกรัชรูปด้วยอำนาจแห่งโทษมีการต้องอาชญาเป็นต้น และแห่งอาพาธ 
ตั้งพันชนิดมีโรคตา โรคหูเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้ แล้วยังจตุตถฌานให้เกิดในกสิณ 
ทั้ง ๙ อย่าง มีปฐวีกสิณเป็นต้น กสิณใดกสิณหนึ่ง เว้นปริจฉินนากาสกสิณเสีย 
เพื่อการก้าวล่วงกรัชรูปนั้น เพราะพระบาลีว่า “ก็เมื่อรูปยังปรากฏอยู่แล การจับ 
ท่อนไม้ การจับศัสตรา การทะเลาะ การยึดถือความเห็นที่ผิดกันและการวิวาทกัน ๑ 
ย่อมมีขึ้นได้เพราะรูปเป็นเหตุ แต่เหตุทุกอย่างนั้นไม , มีเลยโดยประการทั้งปวงในอรูปฌาน 
เธอรู้ชัดดังนี้แล้วย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความหน่าย เพื่อคลายกำหนัด และเพื่อความ 
ดับรูปทั้งหลายนั้นแล 


พระโยคีก้าวล่วงรูปกสิณ 

แม้กรัชรูปจะเป็นสิ่งที่พระโยคีนั้นก้าวล่วงไต้ด้วยอำนาจรูปาวจรจดุตถฌานก็จริง 
ถึงอย่างนั้น เพราะเหตุที่แม้รูปแห่งกสิณก็ยังนับว่าเป็นรูปมีส่วนเปรียบด้วย 
กรัชรูปนั้นเองฉะนั้น พระโยคีนั้นจึงเป็นผู้ต้องการก้าวล่วงรูปกสิณแม้นั้น 

ถามว่า - จะก้าวล่วงได้อย่างไร ? 

ตอบว่า - เปรียบเหมือนคนกลัวงู ถูกงูไล่ในป่า จึงหนีไปโดยเร็ว เห็นใบตาลที่ 
มีลวดลาย หรือเถาวัลย์ หรือเชือก หรือช่องแผ่นดินที่แตกระแหงในที่ที่ตนหนีไป 
ย่อม กลัวย่อมสะดุ้ง ไม่ต้องการจะเห็นสิ่งเหล่านั้นเลย 


๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๐๓/๑๑๐ 


10-1996 (0589-0608)8 


589 


1/5/11,2:26/\1\/เ 




















5* 0 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อนึ่ง เปรียบเหมือนคนที่อยู่บ้านแห่งเดียวกันกับคนที่จองเวรกัน ซึ่งกระทำแต่ 
ความพินาศแก , กันและกัน ถูกคนจองเวรคนนั้นคอยเบียดเบียนด้วยการจะฆ่า การ 
จองจำและเผาเรือนเป็นต้น จึงย้ายไปเพื่ออยู่อาศัยยังบ้านอื่น ได้เห็นคนแมืในบ้าน 
นั้นที่มีรูปร่างและเสียงพูดคล้ายกับคนที่จองเวรกัน ย่อมกลัวย่อมสะดุ้ง ไม่ต้องการ 
เห็นคนนั้นเลย 

ในข้อนั้น มีการเทียบเคียงกันอย่างนี้ 

ก็กาลเวลาที่พร้อมเพรียงแห่งกรัชรูป ด้วยสามารถทำให้เป็นอารมณ์แก่ภิกษุ 
เปรียบเหมือนกาลเวลาที่คนเหล่านั้นถูกงูกัด หรือคนที่จองเวรกันเบียดเบียน กาลเวลา 
ที่ก้าวล่วงกรัชรูป ด้วยอำนาจรูปาวจรจตุตกฌานของภิกษุ เปรียบเหมือนการหนีไป 
โดยเร็วและการย้ายไปยังบ้านอื่นของคนเหล่านั้น ความกำหนดแม้กสิณรูปว่า กสิณ 
รูปนี้ก็มีส่วนเปรียบกับกรัชรูปนั้นเอง แล้วต้องการจะก้าวล่วงกสิณรูปนั้นเสียของภิกษุ 
เปรียบเหมือนความที่คนเหล่านั้นได้เห็นใบตาลที่มีลวดลายเป็นต้นในที่ที่ตนหนีไป 
และคนที่เหมือนกับคนจองเวรกันในบ้านอื่น เกิดความกลัวความหวาดเสียวไม่ 
ต้องการจะเห็น 

ก็ในอธิการนี้ ควรกล่าวถึงข้ออุปมาเป็นต้นว่า สุนัขถูกสุกรทำร้าย และคนกลัวผี 


การเข้าอากาสานัญจายตนฌาน 

[๒๗๖] ก็เพราะพระโยคีนั้น เป็นผู้เบื่อหน่ายต้องการจะหลีกจากกสิณรูป 
อันเป็นอารมณ์แห่งจตุตกฌานด้วยประการฉะนี้ เป็นผู้มีวสีอันสั่งสมแล้วโดยอาการ ๕ 
ออกจากรูปาวจรจตุตกฌานอันชำนาญ เห็นโทษในฌานนั้นว่า “จตุตกฌานนี้กระทำ 
รูปที่เราเบื่อหน่ายแล้วให้เป็นอารมณ์ , และว่า “ฌานนี้มีโสมนัสเป็นข้าศึกอยูใกลั , และว่า 
“ฌานนี้หยาบกว่าสันตวิโมกข์” ส่วนในอรูปฌานนี้ไม่มีความเป็นองค์ที่หยาบ อนึ่ง 
จตุตกฌานนี้มีองค์ ๒ ฉันใด แม้อรูปฌานทั้งหลายก็เหมือนกันฉันนั้น 


10-1996 (0589-0608)8 


590 


1/5/11,2:26/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๐ อารุปปนิเทศ 


& & 6 ) 


วิธีเพิกกสิณ 

พระโยคีนั้นเห็นโทษในจตุตถฌานนั้นอย่างนี้แล้ว คลายความนิยมใฝ่ใจอากาสา- 
นญจายตนฌานโดยเป็นฌานที่สงบ ไม่มีที่สุด ย่อม แผ่ กสิณไป สุดรอบจักรวาลหรือ 
เท่าที่ตนปรารถนา ใฝ่ใจโอกาสที่กสิณนั้นถูกต้องว่า “อากาโส” หรือว่า “อนนฺโต 
อากาโส” ดังนี้ ย่อมเพิกกสิณได้ ก็เมื่อจะเพิกกสิณ มิใช่เหมือนเลิกเสื่อลำแพน หรือ 
เหมือนแซะขนมจากถาด คือไม , นึกไม่ใส่ใจ ไม , พิจารณากสิณนั้นเลย ก็เมื่อไม่นึกไม่ 
ใส่ใจ ไม , พิจารณา โดยที่แท่ใฝ่ใจอยู่เฉพาะโอกาสที่กสิณรูปนั้นถูกต้องว่า “อากาโส 
อากาโส” ดังนี้ชื่อว่าเพิกกสิณได้ แม้กสิณที่พระโยคีเพิกอยู่ ก็มิใช่ว่าจะผุดขึ้นได้ มิใช่ว่า 
จะหมุนเวียนอยู่ได้ เพียงแต่อาศัยการไม่ใฝ่ใจและการใฝ่ใจว่า อากาโส อากาโส 
ของพระโยคีนี้อย่างเดียว กสิณย่อมได้ชื่อว่าถูกพระโยคีเพิกขึ้นแล้ว เหตุสักว่าอากาศ 
เพิกกสิณย่อมปรากฏ อันคำว่า อากาศเพิกกสิณก็ดี อากาศที่กสิณถูกต้องก็ดี 
อากาศที่ว่างกสิณก็ดี ทั้งหมดนี้มีเนื้อความเป็นอันเดียวกันนั้นแล 

พระโยคีนั้นนึกถึงอากาสานัญจายตนฌานอันมีอากาศที่เพิกกสิณเป็นนิมิตนั้นอยู่ 
บ่อย ๆ ว่า อากาโส อากาโส ย่อมท่าอากาสานัญจายตนฌานให้เป็นอันความ 
ตรึกและวิตกคร่ามาได้ เมื่อพระโยคีนั้นนึกอย่างนี้อยู่บ่อย ๆ ทำอากาสานัญจายตน- 
ฌานให้เป็นอันความตรึกและวิตกคร่ามาแล้ว นิวรณ์ทั้งหลายย่อมระงับไป สติย่อม 
ดำรงอยู่ด้วยดี จิตย่อมตั้งมั่นด้วยอุปจารฌาน เธอจึงหมั่นบำเพ็ญเจริญและเพิ่มพูน 
นิมิตนั้นบ่อย ๆ เมื่อเธอหมั่นนึกใฝ่ใจบ่อย ๆ อยู่อย่างนี้ จิตที่ประกอบด้วยอากาสา¬ 
นญจายตนฌานในความว่างย่อมแนบแน่น เหมือนรูปาวจรจิตในปฐวีกสิณเป็นต้น 
ด้วยว่าชวนจิตทั้ง ๓ ดวง หรือ ๔ ดวงเบื้องต้น แม่ในฌานนี้ เป็นกามาวจรสัมปยุต 
ด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้น ส่วนชวนจิตดวงที่ ๔ หรือดวงที่ ๕ เป็นอรูปาวจร คำที่ 
เหลือมีนัยเหมือนกับที่กล่าวในปฐวีกสิณ 

แต่ที่แปลกกันดังนี้ คือ เมื่ออรูปาวจรจิตเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ ภิกษุนั้นเพ่งมณฑล 
กสิณนัยก่อนด้วยจักษุที่ประกอบด้วยฌานอยู่ ย่อมเพ่งอยู่เฉพาะอากาศเท่านั้น ใน 
นิมิตนั้นที่ถูกการใฝ่ใจในบริกรรมแม้นี้พรากออกโดยพลันว่า อากาโส อากาโส 


10-1996 (0589-0608)8 


591 


1/5/11,2:26/\1\/เ 


















๕{*๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เปรียบเหมือนคนผูกหน้าผูกปากช่องน้อยแห่งกระพ้อและปากหม้อเป็นต้นอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ด้วยผ้าเก่าสีเขียว สีเหลือง สีแดง หรือสีขาวเป็นต้นสีใดสีหนึ่งแล้ว เมื่อจะ 
เพ่งพึงยืนเพ่งดูเฉพาะอากาศที่ผ้าเก่าถูกกำลังลม หรือปัจจัยอื่นอันใดอันหนึ่งโบกพัด 
ฉะนั้น 

ก็ด้วยอาการเพียงเท่านี้ พระโยคีนั้นท่านเรียกว่าเข้าอากาสาน้ญจายตนฌาน 
โดยการบริกรรมว่า อนนฺโต อากา โส อากาศไม่มีที่สุด เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเสียได้ 
เพราะดับปฏิฆสัญญาเสียได้ และเพราะไม , ใฝ่ใจ นาบัตตสัญญาโดยประการทั้งปวง 

เพราะก้าวล่วงอารมณ์ 

[๒๗๗] บรรดาคำเหล่านั้น คำว่า โดยประการทั้งปวง คือ โดยอาการทุกอย่าง 
อธิบายว่า หมดทุกอย่างไม่มีเหลือ คำว่า รูปสัญญาทั้งหลาย ได้แก่ รูปาวจรฌาน 
ที่ท่านกล่าวไว้ด้วยหัวข้อว่าสัญญา และอารมณ์แห่งรูปาวจรฌานนั้น เพราะว่าแม้ 
รูปาวจรฌานท่านก็เรียกว่า รูป ในคำเป็นต้นว่า “คนผูได้รูปฌานย่อมเห็นรูป” แม้ 
อารมณ์แห่งรูปฌานนั้นก็เรียกว่ารูปเหมือนกัน ในคำเป็นต้นว่า “ย่อมเห็นรูปภายนอก 
ทั้งที่มีผิวพรรณดี ทั้งที่มีผิวพรรณทราม” เพราะเหตุนั้นอารมณ์แห่งรูปาวจรฌาน 
นั้นจึงเป็นชื่อแห่งรูปาวจรฌานที่กล่าวแล้วด้วยหัวข้อว่าสัญญา อย่างนี้ว่า สัญญา 
ในรูปฌานนี้ชื่อว่า รูปสัญญา รูปเป็นเครื่องหมายรู้แห่งฌานนี้เหตุนั้น ฌานนี้ชื่อว่า มี 
รูปเป็นเครื่องหมายรู้ อธิบายว่า รูปเป็นชื่อแห่งฌานนี้ นักศึกษาพึงทราบว่า 
รูปฌานนี้เป็นชื่อแห่งกสิณมีประเภทแห่งปฐวีกสิณเป็นต้น และแห่งอารมณ์ของปฐวี- 
กสิณเป็นต้นนั้น ดังอธิบายฉะนี้ คำว่า เพราะก้าวล่วง คือเพราะคลายกำหนัด และ 
เพราะดับ ท่านกล่าวอธิบายไว้อย่างไร ? คือเพราะคลายกำหนัดและเพราะดับ ได้แก่ 
เพราะการคลายความกำหนัดเป็นเหตุ และเพราะความดับเป็นเหตุแห่งรูปสัญญา คือ 
ฌานทั้ง ๑๕ ด้วยอำนาจกุศลจิตวิปากจิตและกิริยาจิตเหล่านี้ และแห่งรูปสัญญา 
คืออารมณ์ทั้ง ๙ ด้วยอำนาจปฐวีกสิณเป็นต้นเหล่านี้หรือรูปสัญญาโดยไม่มีส่วน 
เหลือด้วยอาการทั้งปวง พระโยคีจึงเข้าถึงอากาสาบัญจายตนฌานอยู่ได้ เพราะเหตุ 
ว่าผู้ที่ยังไม่ก้าวล่วงรูปสัญญาโดยประการทั้งปวง ไม่อาจจะเข้าฌานนี้ได้ 


10-1996 (0589-0608)8 


592 


1/5/11,2:26/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๐ อารุปปนิเทศ 


๕๙๓ 


เพราะผู้ที่ยังไม่คลายความกำหนัดในอารมณ์นั้น ย่อมไม , มีการก้าวล่วงสัญญา 
และเมื่อก้าวล่วงสัญญาทั้งหลายได้แล้ว ก็เป็นอันก้าวล่วงอารมณ์ได้ด้วย ฉะนั้น 
ท่านจึงไม่กล่าวการก้าวล่วงอารมณ์ กล่าวการก้าวล่วงสัญญาทั้งหลายไวในวิภังค์ ๑ 
อย่างนี้ว่า ‘ไนสัญญาเหล่านั้น รูปสัญญา เป็นไฉน ? สัญญา คือความจำได้ ได้แก่ 
ความหมายรู้แห่งพระโยคีผู้เข้าหรือผู้เข้าถึงรูปาวจรสมาบัติ หรือผู้อยู่เป็นสุขในธรรม 
ที่ตนเห็นแล้วอันใด เหล่านี้เรียกว่ารูปสัญญา พระโยคีเป็นผู้ก้าวล่วงคือล่วงเลย 
ได้แก่ข้ามพ้นรูปสัญญาเหล่านี้ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า เพราะก้าวล่วงรูป 
สัญญาทั้งหลายโดยประการทั้งปวง” 

ก็เพราะสมาบัติเหล่านี้ พระโยคีพึงบรรลุด้วยการก้าวล่วงอารมณ์ หาใช่บรรลุ 
ในเพราะอารมณ์เพียงอย่างเดียวเหมือนปฐมฌานเป็นต้นไม , ฉะนั้น อรรถวรรณนานี้ 
นักศึกษาพึงทราบว่า ท่านกล่าวแล้วแม้ด้วยอำนาจการก้าวล่วงอารมณ์ 


เพราะดับปฏิฆสัญญา 

[๒๗๘] คำว่า เพราะดับปฏิฆสัญญา อธิบายว่า สัญญาที่เกิดขึ้นเพราะ 
วัตถุมีตาเป็นต้น และอารมณ์มีรูปเป็นต้นกระทบกัน ชื่อว่าปฏิฆสัญญา คำนี้เป็น 
ชื่อแห่งรูปสัญญาเป็นต้น เหมือนดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ในสัญญาเหล่านั้น ปฏิฆสัญญา 
เป็นไฉน ? ความหมายรูในรูป ความหมายรูในเสียง ความหมายรูในกลิ่น ความ 
หมายรู้[นรส ความหมายรู้[นการถูกต้อง เหล่านี้เรียกว่าปฏิฆสัญญา” เพราะดับ 
คือเพราะละ ได้แก่เพราะไม่ให้เกิดขึ้นแห่งปฏิฆสัญญาทั้ง ๑๐ ประการ คือ ฝ่ายกุศล 
วิบาก ๕ ประการ ฝ่ายอกุศลวิบาก ๕ ประการเหล่านั้น โดยประการทั้งปวง มีคำ 
อธิบายว่า เพราะทำไม่ให้เป็นไป 

ส่วนพระโยคีผู้เข้าปฐมฌานเป็นต้น ย่อมไม่มีสัญญาเหล่านี้แน่นอน ถึงอย่างนั้น 
ในสมัยนั้น จิตย่อมไม่เป็นไปด้วยอำนาจทวารทั้ง ๕ แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น นักศึกษา 
พึงทราบการพูดถึงปฏิฆสัญญาเหล่านี้ไว้ในปฐมอรูปฌานกถานี้ ด้วยอำนาจการ 
สรรเสริญฌานนี้ เพื่อต้องการให้เกิดอุตสาหะในฌานนี้ ดุจการพูดถึงสุขและทุกข์ 
ที่ละได้แล้วในฌานอื่นไวิในจตุตกฌาน และดุจการพูดถึงสังโยชน์มีสักกายทิฏฐิเป็นต้น 
ที่ละได้แล้วในมรรคอื่นไวิในมรรคที่ ๓ ฉะนั้น 


๑. อภิ.ว. (ไทย) ๓๕/๖๐๒/๔๑๐ 


10-1996 (0589-0608)8 


593 


1/5/11,2:26/\1\/เ 



















6* (^. 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อีกนัยหนึ่ง ปฏิฆสัญญาเหล่านั้นไม่มีแก่พระโยคีผู้เข้ารูปาวจรฌานก็จริง แต่จะ 
ชื่อว่าไม , มีเพราะละได้เด็ดขาดก็หาไม่ เพราะว่าการเจริญรูปาวจรฌาน ไม่เป็นไปเพื่อ 
การสำรอกรูป แต่การเป็นไปแห่งปฏิฆสัญญาเหล่านี้เกี่ยวข้องกับรูป ดังนั้น ภาวนา 
นี้จึงเป็นไปเพื่อการสำรอกรูป เพราะเหตุนั้น จึงกล่าวได้ว่าละปฏิฆสัญญาเหล่านั้นได้ 
ในฌานนี้ แต่ไม่ควรกล่าวอย่างเดียว แม้การทรงจำไว้อย่างนี้โดยส่วนหนึ่งเท่านั้น 
ควรอยู่ จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าในกาลก่อนแต่นี้ เพราะยังละปฏิฆสัญญา 
เหล่านั้นไม่ได้ พระโยคีผู้เข้าปฐมฌานจึงมีเสียงเป็นเสี้ยนหนาม ๑ แต่ในอรูปฌานนี้ 
พระองค์ตรัสความที่อรูปสมาบัติเป็นสภาวะที่ไม , หวั่นไหว ๒ และเป็นสภาวะที่พ้นอย่าง 
สงบ ๓ เพราะละปฎิฆสัญญาได้อย่างเด็ดขาด ตัวอย่างเช่น ท่านอาฬารดาบสกาลามโคตร 
เข้าอรูปสมาบัติ ไม่เห็นและไม , ได้ยินเสียงเกวียนประมาณ ๕๐๐ เล่มที่ผ่านเฉียด 
เลยไป ๔ 


เพราะไม่ใฝ่ใจนานัตตสัญญา 

[๒๗๙] คำว่า เพราะไม่ใฝ่ใจนานัตตสัญญา อธิบายว่า สัญญาที่เป็นไปในอารมณ์ 
ที่แตกต่างกันหรือสัญญาที่แตกต่างกัน ก็เพราะเหตุที่สัญญาเหล่านี้ท่านกล่าวจำแนก 
ไวีในวิภังค์ปกรณ์ ๕ อย่างนี้ว่า “บรรดาสัญญาเหล่านั้น นาบัตตสัญญาเป็นไฉน ? 
สัญญาคือความจำ ได้แก่ ความหมายรู้แห่งพระโยคีผู้มิได้ฌาน ผู้พรัอมพวั่งด้วย 
มโนธาตุ หรือพร้อมด้วยมโนวิญญาณธาตุอันใด เหล่านี้เรียกว่า นานัตตสัญญา 
สัญญาที่สงเคราะห์ด้วยมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุของพระโยคีผู้มิได้เข้าฌาน เป็นไป 
ในอารมณ์ที่แตกต่างกันคือมีสภาพแตกต่างกัน มีรูปและเสียงเป็นต้นเป็นประเภท ท่าน 
ประสงค์เอาในที่นี้ อนึ่ง เพราะเหตุที่สัญญา ๔๔ ประการอย่างนี้ คือ กามาวจรกุศล 
สัญญา ๘ อกุศลสัญญา ๑๒ กามาวจรกุศลวิบากสัญญา ๑๑ อกุศลวิบาก สัญญา ๒ 


๑ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๗๒/๑๕๘, 
๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๖๖/๕๘ 
๕ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๖๐๔/๔๑๐ 


๒ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๒๒๖/๒๒๐ 
๔ ท.ม. (ไทย) ๑๐/๑๙๒/๑๔๑ 


10-1996 (0589-0608)8 


594 


1/5/11,2:26*เห 



















ปริจเฉทที่ ๑๐ อารุปปนิเทศ 


&& (51 


และกามาวจรกิริยาสัญญา ๑๑ เหล่านี้ แตกต่างกัน คือมีสภาพแตกต่างกัน ไม่เหมือน 
กันและกัน ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า นานัตตสัญญา เพราะไม่ใฝ่ใจถึง เพราะไม่คำนึงถึง 
เพราะไม่รำพึงถึง เพราะไม่พิจารณาถึงนานัตตสัญญาเหล่านั้น โดยประการทั้งปวง 
มีอธิบายว่า เพราะเหตุที่พระโยคีไม , คำนึง ไม , ใฝ่ใจ ไม่พิจารณา นาน์ตตสัญญา 
เหล่านั้น ฉะนั้น 

อนึ่ง เพราะในสัญญาเหล่านี้ รูปสัญญาและปฏิฆสัญญาอันเป็นเบื้องต้นไม่มี 
แม่ในภพที่บังเกิดด้วยฌานนี้เอง จะกล่าวไปไยถึงในเวลาเข้าฌานนี้อยู่ในภพนั้น เหตุ 
นั้นท่านจึงกล่าวความที่สัญญาเหล่านั้น ไม่เป็นแม่โดยประการ ๒ อย่างเท่านั้นไว้ว่า 
เพราะก้าวล่วง เพราะดับ บรรดานานัดตสัญญาทั้งหลาย ก็เพราะสัญญา ๒๗ 
ประการเหล่านี้คือ กามาวจรกุศลสัญญา ๘ กิริยาสัญญา ๙ อกุศลสัญญา ๑๐ มีในภพ 
ที่บังเกิดด้วยฌานนี้ เหตุนั้น นักศึกษาพึงทราบว่า ท่านกล่าวไว้แล้วว่า เพราะไม่ 
ใฝ่ใจ สัญญาเหล่านั้น จริงอยู่ พระโยคีผู้เข้าฌานนี้แม่ในสัญญาเหล่านั้นอยู่ ก็ย่อมเข้า 
ฌานเพราะไม่ใฝ่ใจสัญญาเหล่านั้นเองอยู่ แต่ว่าเมื่อไม่ใฝ่ใจสัญญาเหล่านั้น ก็เป็นผู้ 
ไม่ได้เข้าฌานเลย 

ก็ในคำนี้พึงทราบโดยสังเขปดังต่อไปนี้ ด้วยคำนี้ว่า เพราะก้าวล่วงรูปสัญญา 
ทั้งหลาย ท่านกล่าวถึงการละรูปาวจรธรรมทุกอย่าง ด้วยคำนี้ว่า เพราะดับปฏิฆ- 

สัญญาทั้งหลาย เพราะไม่ใฝ่ใจนานัตตสัญญาทั้งหลาย ท่านกล่าวถึงการละและ 

การไม่ใฝ่ใจจิตและเจตสิกอันเป็นกามาวจรทั้งปวง 


๑. อากาสานัญจายตนฌาน 

[๒๘๐] พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า อากาศ ไม่มีที่สุดนี้ ดังต่อไปนี้ อากาศนี้ไม่ 
ปรากฏที่สุด คือความเกิดขึ้นหรือที่สุดคือความเสื่อมหายไป เหตุนั้น อากาศนี้จึงชื่อ 
ว่าไม่มีที่สุด อากาศที่เพิกกสิณ ท่านเรียกว่าอากาศ อนึ่ง พึงทราบความไม่มีที่สุด 
ในอากาศนี้ แม้ด้วยอำนาจการใฝ่ใจ เพราะเหตุนั้นแล ในวิภังค์ปกรณ์ ๑ ท่านจึงกล่าว 
ไว้ว่า “พระโยคีตั้งจิตไว้นั้นคือตั้งจิตไว้ด้วยดีในอากาศนั้น แผ่ไปไม , มีที่สุด เพราะเหตุนั้น 
ท่านจึงกล่าวว่าอากาศไม่มีที่สุด” 


๑ อภิ.ว. (ไทย) ๓๕/'๖๐๕ 7 ๔๑๐ 


10-1996 (0589-0608)8 


595 


1/5/11,2:26/\1\/เ 



















^ \ว 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า เข้าถึงอากาสานัญจายตนะอยู่ อารมณ์นั้นไม่มีที่สุด 
เหตุนั้น อารมณ์นั้นชื่อว่าไม่มีที่สุด อารมณ์คืออากาศไม , มีที่สุด ชื่อว่า อากาสานันตะ 
อากาสานันตะนั้นแหละ คือ อากาสานัญจะ อารมณ์คืออากาศไม่มีที่สุดนั้นชื่อว่า 
เป็นแดนอาศัยแห่งฌานพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมนั้น เพราะอรรถว่าเป็นที่ตั้งมั่น 
ดุจหนึ่งแดนเป็นที่อาศัยแห่งเหล่าเทวดา เหตุนั้น ฌานพร้อมทั้งสัมปยุตธรรมนั้น จึง 
ชื่อว่า อากาสานัญจายตนะ 

คำว่า เข้าถึงอยู่ ได้แก่บรรลุอากาสานัญจายตนะนั้น คือยังอากาสาบัญจายตน- 
ฌานนั้นให้สำเร็จ แล้วอยู่ด้วยการอยู่ด้วยอิริยาบถอันสมควรแก่ฌานนั้น 

นี้เป็นถ้อยแถลงอย่างพิสดารในอากาสานัญจายตนกัมมัฏฐาน 


๒. วิญญาณัญจายตนกถา 

[๒๘๑] ก็พระโยคีผูใคร่จะเจริญวิญญาณัญจายตนฌาน เป็นผู้มีค'วาม'ชำนาญ 
ที่ได้ประพฤติมาแล้วในอากาสามัญจายตนสมาบัติ ด้วยอาการ ๕ เห็นโทษใน 
อากาสามัญจายตนสมาบัติว่า “สมาบัตินี้มีรูปาวจรฌานข้าศึกอันใกล้และไม่สงบเหมือน 
วิญญาณัญจายตนสมาบัติ” จึงคลายความนิยมในอากาสานัญจายตนฌานนั้น ใฝ่ใจ 
วิญญาณัญจายตนฌาน โดยเป็นธรรมที่ละเอียดแล้วพึงใคร่ครวญ คือพึงใส่ใจ ได้แก่ 
พึงพิจารณาวิญญาณที่แผ่ไปยังอากาศนั้นบ่อย ๆ ว่า วิณณาณํ วิณฺณาณํ ได้แก่ 
พึงกระทำให้เป็นสภาวะอันความตรึกคร่ามาแล้ว และอันวิตกคร่ามาแล้ว แต่ไม่พึง 
ใส่ใจว่า “ไม่มีที่สุด ไม่มีที่สุด” 

เมื่อพระโยคีนั้นยังจิตให้ท่องเที่ยวไปในนิมิตนั้นอยู่บ่อย ๆ อย่างนี้ นิวรณ์ทั้งหลาย 
ย่อมสงบระงับไป สติย่อมตั้งมั่นด้วยดี จิตย่อมมั่นคงด้วยอุปจารฌาน เธอหมั่นปฏิบัติ 
หมั่นเจริญ ทำให้มากซึ่งนิมิตนั้นแล้ว ๆ เล่า ๆ เมื่อเธอ ทำอยู่อย่างนี้วิญญาณัญจายตนจิต 
ย่อมแน่นแฟ้นในวิญญาณที่อากาศถูกต้อง ดุจอากาสานัญจายตนะแน่นแฟ้นในอากาศ 
ฉะนั้น ก็อัปปนานัยในวิญญาณัญจายตนฌานนี้ นักศึกษาพึงทราบตามนัยที่ไต้กล่าวไว้ 
แล้วแล ก็ด้วยอาการเพียงเท่านี้ ท่านกล่าวว่า “พระโยคีนั้นก้าวล่วงอากาสาบัญจายตนะ 
โดยประการทั้งปวง เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอยู่ โดยบริกรรมว่า อนนฺตํวิฌฺณาณํ 
วิญญาณไม่มีที่สุด” 


10-1996 (0589-0608)8 


596 


1/5/11,2:26/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๐ อารุปปนิเทศ 


๕๙๗ 


[๒๘๒] บรรดาคำเหล่านั้น คำว่า โดยประการทั้งปวง นี้ มีนัยดังที่กล่าวไว้แล้ว 
นั้นเอง ส่วนในคำว่า ก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะ นี้ มีอธิบายว่า ฌานตามนัย 
ที่กล่าวไว้แล้วในนัยก่อนก็ดี อารมณ์ก็ดี ชื่อว่า อากาสาบัญจายตนะ จริงอยู่ 
แม้ อารมณ์ ก็ชื่อว่าอากาสาบัญจายตนะ ตามนัยก่อนนั้นแหละ และอารมณ์นั้น ชื่อว่า 
อายตนะ เพราะอรรถว่าเป็นที่ตั้งมั่น เพราะเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานที่ ๑ ดุจหนึ่ง 
ว่าที่อยู่แห่งพวกเทวดา ชื่อว่าเทวายตนะ ฉะนั้น เหตุนั้น อารมณ์นั้นจึงชื่อว่า 
อากาสานัญจายตนะ อนึ่ง อารมณ์นั้น ชื่อว่า อากาสานัญจะด้วย เป็นอายตนะด้วย 
เพราะอรรถว่าเป็นถิ่นเกิด เพราะเป็นเหตุแห่งการเกิดพร้อมแห่งฌานนั้น ดุจคำว่า 
“แคว้นก้มโพชา เป็นถิ่นเกิดแห่งม้าทั้งหลาย” เป็นต้น แม้เพราะเหตุนั้น ฌานนั้นจึง 
ชื่อว่า อากาสานัญจายตนะ เพราะพระโยคีก้าวล่วงสภาวะทั้ง ๒ นี้ คือฌาน ๑ อารมณ์ 
๑ โดยกระทำไม่ให้เป็นไป และโดยการไม , ใฝ่ใจอย่างนี้แล้ว พึงเข้าถึง'วิญญ'าณัญ'จาตน 
ฌาน นี้อยู่ ฉะนั้น พึงทราบว่า ท่านรวมสภาวะทั้ง ๒ อย่าง แม้นั้นเป็นหมวดเดียวก้น 
แล้วกล่าวคำนี้ว่า “ก้าวล่วงอากาสาบัญจายตนะ” ดังนี้ 

คำว่า วิญญาณไม่มีที่สุด ได้แก่ วิญญาณที่ แผ่ เป็นไปอย่างนี้ว่า อากาศไม่มี 
ที่สุดนั้นนั้นเอง อธิบายว่า เมื่อพระโยคีใฝ่ใจอย่างนี้ว่า “วิญญาณไม่มีที่สุด” หรือว่า 
วิญญาณไม่มีที่สุดด้วยอำนาจการใฝ่ใจ จริงอยู่ พระโยคีนั้นเมื่อจะใฝ่ใจวิญญาณนั้น 
ซึ่งมีอากาศเป็นอารมณ์โดยไม่มีส่วนเหลือ ย่อมใฝ่ใจว่า “ไม่มีที่สุด” แม้คำใดที่กล่าว 
ไวิในวิภังค์ปกรณ์ว่า พระโยคีใฝ่ใจอากาศที่วิญญาณถูกต้องนั้นนั้นเอง โดยบริกรรม 
ว่า “วิญญาณไม่มีที่สุด” แผ่ไปไม่มีที่สุด เหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า วิญญาณไม่มีที่สุด 

ในวิภังค์ปกรณ์นั้น ศัพท์ว่า วิณฺณาเณน พึงทราบว่าเป็นตติยาวิก้ติ ลงใน 
อรรถแห่งทุติยาวิก้ติ จริงอยู่ พระอรรถกถาจารย์ทั้งหลายพรรณนาอรรถแห่ง 
วิณฺณาเณน ศัพท์นั้นไว้อย่างนี้ มีอธิบายว่า แผ่ไปไม่มีที่สุด คือ ใฝ่ใจวิญญาณที่ 
ถูกต้องอากาศนั้นนั้นแล 

อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า เข้าถึงวิญญาณัญจายตนะอยู่ ต่อไป วิญญาณ 
นั้นไม่มีที่สุด เหตุนั้น วิญญาณนั้น จึงชื่อว่า อนันตะ อนันตะนั้นแหละ คือ อานัญจะ 
วิญญาณที่เป็นอานัญจะท่านไม , กล่าวว่าวิญญาณานัญจะ กล่าวเสียว่า วิญญาณัญจะ 


10-1996 (0589-0608)8 


597 


1/5/11,2:26/\1\/เ 


















๕๙๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เพราะว่า วิญญาณัญจะ เป็นศัพท์ที่ใช้กันดาษดื่น ในอธิการนี้ วิญญาณัญจะนั้น เป็น 
อายตนะแห่งฌานนั้น พร้อมทั้งสัมปยุตธรรม เพราะอรรถว่าเป็นที่ตั้งมั่น เหตุนั้น 
ฌานนั้นจึงชื่อว่า วิญญาณัญจายตนะ ดุจที่พำนักแห่งเทพทั้งหลาย ชื่อว่าเทวายตนะ 
คำที่เหลือเป็นเช่นเดียวกันกับคำอันมีในนัยก่อนนั้นแล 

นี้เป็นถ้อยแถลงอย่างพิสดารในวิญญาณัญจายตนกัมมัฏฐาน 


๓. อากิญจัญญายตนกถา 

[๒๘๓] ก็พระโยคีผู้ต้องการจะเจริญอากิญจัญญายตนสมาบัติ เป็นผู้ประพฤติ 
ตนจนชำนาญในวิญญาณัญจายตนสมาบัติ โดยอาการ ๕ อย่าง เห็นโทษใน 
วิญญาณัญจายตนะว่า สมาบัตินี้มีอากาสาบัญจายตนะเป็นช้าศึกอยู่ใกล้ และ 
ไม่สงบ เหมือนอากิญจัญญายตนะ จึงคลายนิยมในวิญญาณัญจายตนะนั้น ใส่ใจ 
อากิญจัญญายตนะโดยความเป็นธรรมอันสงบแล้ว พึงใส่ใจความไม , มี ความว่างเปล่า 
คืออาการที่ว่างแห่งวิญญาณอันเป็นไปในอากาสาบัญจายตนะ ซึ่งเป็นอารมณ์แห่ง 
วิญญาณัญจายตนะนั้นนั้นแหละ พึงใฝ่ใจอย่างไร ? คือ ไม่พึงใฝ่ใจวิญญาณนั้น 
พึงใคร่ครวญ คือพึงใฝ่ใจ ได้แก่พึงพิจารณาบ่อย ๆ ว่า “ไม่มี ไม่มี” หรือว่า “ว่างเปล่า 
ว่างเปล่า” หรือว่า “ความว่าง ความว่าง” ได้แก่พึงกระทำให้เป็นสภาพอันความตรึก 
คร่ามาแล้วและอันวิตกคร่ามาได้ 

พระโยคีนั้นเมื่อปล่อยจิตให้ท่องเที่ยวไปในนิมิตนั้นอย่างนี้ นิวรณ์ทั้ง ๕ ย่อม 
สงบระงับไป สติย่อมดำรงอยู่ด้วยดี จิตย่อมตั้งมั่นด้วยอุปจารฌาน เธอย่อมหมั่น 
ประกอบ หมั่นเจริญ หมั่นกระทำให้มากซึ่งนิมิตนั้น เมื่อเธอกระทำอยู่อย่างนี้ จิตที่ 
ประกอบด้วยอากิญจัญญายตนะย่อมแน่นแฟ้นในความว่างเปล่า ความว่างและ 
ความไม่มีแห่งมหัคคตวิญญาณนั้นนั้นแล ที่แผ่ไปในอากาศเป็นไป ดุจวิญญาณัญรา- 
ยตนะในมหัคคตวิญญาณ ที่อากาศถูกต้องแล้ว ฉะนั้น ส่วนอัปปนานัยแม่ในฌานนี้ 
พึงทราบตามบัยที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้นแหละ 


10-1996 (0589-0608)8 


598 


1/5/11,2:26/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๐ อารุปปนิเทศ 




ส่วนความแปลกกันมีดังต่อไปนี้ ก็เมื่ออัปปนาจิตนั้นเกิดขึ้นแล้ว ภิกษุนั้นเห็น 
วิญญาณที่ตนให้เป็นไปในอากาศในกาลก่อน ด้วยจักษุที่สัมปยุตด้วยวิญญาณัญจายตน- 
ฌานอยู่ เมื่อวิญญาณนั้นหายไปแล้ว ด้วยการใฝ่ใจบริกรรมว่า “ไม่มี ไม่มี” เป็นต้น 
ย่อมเห็นความไม , มีคือความปราศไปแห่งวิญญาณนั้นโดยแท้อยู่ เปรียบเหมือนคน 
เห็นหมู่ภิกษุประชุมกันที่ศาลาโรงกลมเป็นต้นด้วยกรณียกิจบางอย่าง แล้วไปในที่ไหน ๆ เสีย 
แล้วจึงกลับมา เมื่อภิกษุทั้งหลายลุกขึ้นแล้วหลีกไป ในเวลาที่เสร็จกิจประชุมกันแล้ว ยืน 
อยู่ที่ประตู มองตูสถานที่นั้นอยู่อีก จึงเห็นแต่ความว่างเปล่า เห็นแต่ความว่างเท่านั้น 
เขาย่อมไม , คิดอย่างนี้ว่า “ภิกษุมีประมาณเท่านี้มรณภาพเสียแล้ว หรือว่าหลีกไปยัง 
ทิศต่าง ๆ เสียแล้ว” โดยที่แท้ เขาย่อมเห็นแต่ความไม่มีว่าที่นี้ว่างเปล่าเงียบสงัดฉะนั้น 

ก็ด้วยอาการเพียงเท่านี้ ท่านย่อมกล่าวว่า “พระ'โยคีนั้นก้าวล่วง'วิญญ'าณ์ญ'จา- 
ยตนฌาน โดยประการทั้งปวง เข้าถึงอากิญจัญญายตนฌาน โดยบริกรรมว่า ไม่มี 
อะไรเลยอยู่” ดังนี้ 

[๒๘๔] คำว่า โดยประการทั้งปวงนี้ แม่ในอธิการ นี้ มี นัยดัง ที่ ได้กล่าวไว้ 
แล้วแล อนึ่ง แม่ในคำ ที่ ว่า วิญญาณัญจายตนะนี้ ฌาน ก็ดี อารมณ์ ก็ดี ชื่อว่า 
วิญญาณัญจายตนะ ตามนัย ที่ กล่าวไว้แล้วในครั้งก่อนนั้นแหละ จริงอยู่ แม้ อารมณ์ 
ก็ชื่อว่าวิญญาณัญจะตามนัยก่อนนั้นเอง และอารมณ์นั้นก็ชื่อว่าเป็นอายตนะ ด้วย 
อรรถว่าเป็นที่ตั้งมั่น เพราะเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานที่ ๒ เหมือนที่พำนักแห่งเทพ 
ทั้งหลาย ชื่อว่าเทวายตนะ เพราะเหตุนั้น อารมณ์นั้นจึงชื่อว่า วิญญาณัญจายตนะ 
อนึ่ง วิญญ'าณัญ'จะ'นั้นด้วย ชื่อว่าเป็นอายตนะด้วย ด้วยอรรถว่าเป็นถิ่นเกิด เพราะ 
เป็นเหตุเกิดแห่งฌานนั้นแล เหมือนคำว่า “แคว้นก้มโพชา เป็นถิ่นเกิดแห่งม้าทั้งหลาย” 
แม้เพราะเหตุนั้น ฌานนั้นจึงชื่อว่า วิญญาณัญจายตนะ เพราะเหตุที่พระโยคีก้าวล่วง 
เลยสภาวะแม้ทั้ง ๒ นี้ คือ ฌาน ๑ อารมณ์ ๑ ด้วยการกระทำไม่ให้เป็นไป และ 
ด้วยการไม่ใฝ่ใจ ดังว่ามานี้ แล้วพึงเข้าถึงอากิญจัญญายตนฌานนี้อยู่ เหตุนั้น 
พึงทราบว่า ท่านรวมคุณชาติแม้ทั้ง ๒ นี้ไว้ เป็นหมวดเดียวกัน แล้วกล่าวคำ'นี้ไว้ 
ว่าล่วงพ้นวิญญาณัญจายตนฌาน ดังนี้ 


10-1996 (0589-0608)8 


599 


1/5/11,2:26/\1\/เ 


















๖๐๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

คำว่า ไม่ มี อะไร มีอธิบายว่า ใฝ่ใจอยู่อย่างนี้ว่า ไม่มีไม่มี ว่างเปล่า ว่างเปล่า 
ความว่าง ความว่าง แม้คำใดที่ท่านกล่าวไวในวิภังค์ปกรณ์ว่า คำว่า “ไม่มีอะไร 
อธิบายว่า พระโยคียังวิญญาณนั้นนั่นแหละ มิให้เกิด คือมิให้งอกงาม ได้แก่ ให้ 
อันตรธานสูญหายไป ย่อมเห็นว่าไม่มีอะไร เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่าไม , มีอะไร 
คำนั้นท่านกล่าวไว้ดุจการพิจารณาโดยความสิ้นไปแม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น ก็พึงเห็น 
เนื้อความแห่งพระบาลีนั้นอย่างนี้แลว่า ก็พระโยคี เมื่อไม่คำนึง ไม่ใส่ใจ ไม่พิจารณา 
วิญญาณนั้น ใฝ่ใจแต่ความไม , มี ความว่างเปล่า ความว่างแห่งวิญญาณนั้นอย่างเคียว 
ท่านย่อมเรียกว่า มิ ให้วิญญาณนั้นเกิด มิ ให้เจริญงอกงาม ให้อันตรธานไปเสีย 
มิใช่ ด้วยประการอย่างอื่น ดังนี้ 

ส่วนในคำนี้ว่า เข้าถึงอากิญจัญญายตนฌานอยู่ พึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ 
ความกังวลแห่งความไม่มีวิญญาณในปฐมอรูปฌานนั้นไม่มี เหตุนั้น ฌานนั้น ชื่อว่า 
อกิญจนะ อธิบายว่า สิ่งที่เหลือ โดยที่สุดแม้เพียงความแตกสลายแห่งฌานนั้น 
ไม , มี ภาวะแห่งอกิญจนะชื่อว่า อากิญจัญญะ คำนั้น เป็นชื่อแห่งการไปปราศจาก 
วิญญาณ ซึ่งมีอากาสานัญจายตนะเป็นอารมณ์ อากิญจัญญะนั้น เป็นอายตนะแห่ง 
ฌานนั้น เพราะอรรถว่าเป็นที่ตั้งมั่น ดุจที่พำนักของพวกเทวดา ชื่อเทวายตนะ 
เหตุนั้น ฌานนั้น จึงชื่อว่า อากิญจัญญายตนะ คำที่เหลือเช่นเดียวกันกับคำก่อน 
นั้นแล 

นี้เป็นถ้อยแถลงอย่างพิสดาร ในอากิญจัญญายตนกัมมัฏฐาน 


๔. เนวสัญญานาสัญญายตนกถา 

[๒๘๕] ก็พระโยคีผู้มีความประสงค์จะเจริญเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
เป็นผู้สั่งสมความชำนาญไว้แล้วในอากิญจัญญายตนสมาบัติโดยอาการ ๕ อย่าง 
เห็นโทษในอากิญจัญญายตนะและเห็นอานิสงส์แห่งสมาบัติเบื้องสูงอย่างนี้ว่า “สมาบัตินี้ 
มีวิญญาณัญจายตนะเป็นข้าศึกอยู่ใกล้ และไม่สงบเหมือนเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
หรือว่าสัญญาเป็นดุจโรค สัญญาเป็นดุจหัวนื สัญญาเป็นดุจลูกศร ฌานนี้สงบกว่า 


10-1996 (0589-0608)8 


600 


1/5/11,2:26/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๐ อารุปปนิเทศ 


๖๐๑ 


ฌานนี้ประณีตกว่า คือ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน” แล้วคลายความนิยมใน 
อากิญจัญญายตนะเสีย ใฝ่ใจเนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยความเป็นสภาวธรรม 
ที่สงบกว่า แล้วพึงน้อมนึกใส่ใจพิจารณาบ่อย ๆ ว่าอากิญจัญญายตนสมาบัตินั่นแล 
ทำความไม่มีให้เป็นอารมณ์เป็นไปแล้ว เป็นสภาวะที่สงบระงับ ได้แก่พึงกระทำให้ 
เป็นสภาวะอันความตรึกและวิตกคร่ามาแล้ว เธอเมื่อปล่อยใจให้ท่องเที่ยวไปในนิมิต 
นั้นบ่อย ๆ อย่างนี้ นิวรณ์ทั้งหลายย่อมสงบระงับ สติย่อมดำรงนั่นด้วยดี จิตย่อม 
นั่นคงด้วยอุปจารฌาน เธอนั้นปฏิบัติเจริญเพิ่มพูนนิมิตนั้นอยู่บ่อย ๆ เมื่อเธอ 
กระทำอยู่เช่นนี้ เนวสัญญานาสัญญายตนจิตย่อมแนบแน่นในขันธ์ทั้ง ๔ คือ 
อากิญจัญญายตนสมาบัติ ดุจอากิญจัญญายต , นะ'ในความ'ไป-ปราศแห่ง'วิญญาณ ส่วน 
อัปปนานัยในสมาบัตินี้พึงทราบความตามบัยที่ได้กล่าวไว้แล้วนั่นแล 

ก็ด้วยอาการเพียงเท่านี้ พระโยคีนั้นท่านย่อมกล่าวว่า ล่วงเลยอากิญจิญญา- 
ยตนฌาน โดยประการทั้งปวง เข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู่ 

[๒๘๖] คำว่า โดยประการทั้งปวงนี้ แม่ในฌาน นี้ ก็มีน้ ยเหมือนกับ ที่ กล่าว 
ไว้ แล้วแม่ในคำว่า ล่วงเลยอากิญจัญญายตนะ อธิบายว่า ฌานก็ดี อารมณ์ก็ดี 
ชื่อว่า อากิญจัญญายตนะ ตามนัยที่กล่าวไว้แล้ว ณ เบื้องต้นแล จริงอยู่ แม้ อารมณ์ นั้น 
ชื่อว่า อากิญจัญญะตามนัยแรกนั่นแลด้วย เป็นอายตนะโดยอรรถว่าเป็นที่ตั้งนั่น 
เพราะเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานที่ ๓ ดุจที่พำนักแห่งเทวดา ชื่อว่าเทวายตนะฉะนั้น 
ด้วยเหตุนั้น อารมณ์นั้นชื่อว่า อากิญจัญญายตนะ อนึ่ง อากิญจัญญะนั้นด้วย เป็น 
อายตนะด้วย อรรถว่าเป็นถิ่นเกิด เพราะเป็นเหตุก่อเกิดแห่งฌานนั้นนั่นเอง เหมือน 
คำเป็นต้นว่า “แคว้นอัมโพชา เป็นถิ่นเกิดแห่งม้าทั้งหลาย” ดังนี้ด้วย แม้เพราะ 
เหตุนั้นฌานนั้นจึงชื่อว่า อากิญจัญญายตนะ พระโยคีก้าวล่วงแม้สภาวะทั้ง ๒ นี้ คือ 
ฌาน ๑ อารมณ์ ๑ ด้วยการกระทำไม่ให้เป็นไป และด้วยการไม , ใส่ใจอย่างนี้แล 
แล้วพึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌานนี้อยู่ เพราะเหตุนั้น พึงทราบว่า ท่าน 
รวมสภาวะนี้แม้ทั้ง ๒ เข้าเป็นหมวดเดียวกัน แล้วจึงกล่าวคำนี้ว่า “ก้าวล่วง 
อากิญจัญญายตนฌาน ดังนี้ 


10-1996 (0589-0608)8 


601 


1/5/11,2:26/\1\/เ 


















๖๐๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ส่วนในคำว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ นี้ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ ฌานนั้น ท่าน 
เรียกว่า ณวสัญญานาสัญญายตนะ เพราะภาวะแห่งสัญญาใด สัญญานั้นย่อมมีแก่ 
ผู้ปฏิบัติเช่นไร เพื่อจะแสดงข้อความนั้นก่อน ในวิภังคปกรณ์ท่านจึงยกคำว่า 
“เนวสัญญีนาสัญญี” ขึ้นไว้แล้วกล่าวว่า “พระโยคีใฝ่ใจอากิญจัญญายตนะนั้นนั้นแล 
โดยเป็นธรรมอันสงบอยู่ ย่อมเจริญสมาบัติมีสังขารที่เหลือเป็นอารมณ์ เพราะเหตุนั้น 
ท่านจึงกล่าวว่า เนวสัญญีนาสัญญี” ดังนี้ บรรดาคำเหล่านั้น คำว่า ใฝ่ใจโดยสงบ คือ 
ใฝ่ใจสมาบัตินั้นว่า “เป็นสมาบัติอันสงบแล้ว เพราะเป็นสมาบัติที่มีอารมณ์อันสงบ 
แล้วอย่างนี้ว่า ก็ชื่อว่าสมาบัติอันใด กระทำแม้ความไม่มีให้เป็นอารมณ์ตั้งอยู่ 
สมาบัติอันนี้ เป็นสมาบัติที่สงบหนอ” 

ถามว่า - ถ้าพระโยคีใฝ่ใจโดยความเป็นธรรมที่สงบอยู่ จะมีการก้าวล่วงอย่างไร ? 

ตอบว่า - เพราะไม่ต้องการจะเข้า จริงอยู่ พระโยคีนั้นใฝ่ใจสมาบัตินั้น โดยเป็น 
ธรรมอันสงบอยู่แม้ก็จริง ถึงอย่างนั้น เธอก็ไม่มีการขวนขวาย ไม่มีการนึกถึง ไม่มี 
การใฝ่ใจว่า “เราจักคำนึงถึง จักเข้า จักอธิษฐาน จักออก จักพิจารณาสมาบัตินี้” 

ถามว่า - เพราะเหตุไร ? 

ตอบว่า - เพราะเนวสัญญานาสัญญายตนฌานสงบกว่า ประณีตกว่า กว่า 
อากิญจัญญายตนฌาน 

เหมือนอย่างพระราชาประทับอยู่ที่คอข้างตัวประเสริฐ เสด็จพระราชดำเนินไป 
ตามถนนในเมือง ด้วยอานุภาพแห่งพระราชาผู้ทรงความเป็นใหญ่ ทอดพระเนตรเห็น 
คนมีศิลปะทั้งหลาย มีช่างแกะสลักงาเป็นต้น นุ่งผ้าผืนหนึ่งอย่างทะมัดทะแมงแล้วใช้ 
ผ้าอีกผืนหนึ่งโพกศีรษะ มีเนื้อตัวเปรอะเย้อนไปด้วยผงแห่งงาเป็นต้น กระทำงาน 
ศิลปะต่าง ๆ หลายชนิด มีการแกะสลักงาเป็นต้น ย่อมพอพระทัยต่อความฉลาด 
แห่งช่างทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้ว่า “น่าชมเชยหนอ อาจารย์ทั้งหลายเป็นผู้ฉลาด 
จักทำศิลปกรรมเช่นนี้ได้” แต่พระองค์หาทรงดำริเช่นนี้ไม่ว่า “ดีหนอเราควรสละ 
ราชสมบัติแล้วเป็นช่างเช่นนี้” 


10-1996 (0589-0608)8 


602 


1/5/11,2:26/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๐ อารุปปนิเทศ 


๖๐๓ 


ถามว่า - ข้อนั้นเพราะเหตุอันใด ? 

ตอบว่า - เพราะสิริราชสมบัติมีความไพบูลย์มากกว่า พระองค์จึงเสด็จเลย 
เหล่าช่างไปเสีย ฉันใด พระโยคีนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น ใฝ่ใจสมาบัตินั้นโดยเป็นธรรม 
ที่สงบ แม้ก็จริง ที่แท้เธอมิได้มีความผูกพัน มิได้นึกถึง มิได็ใฝ่ใจถึงเลยว่า “เราจัก 
คำนึงถึง จักเข้า จักอธิษฐาน จักออก จักพิจารณาสมาบัตินั้น” ดังนี้ พระโยคีนั้น 
ใฝ่ใจอรูปสมาบัติที่ ๓ นั้น โดยเป็นธรรมอันสงบอยู่ ย่อมบรรลุสัญญาที่ถึงอัปปนา 
อันสุขุมอย่างยิ่งนั้น โดยนัยที่ได้กล่าวไว้แล้ว ณ เบื้องต้น ซึ่งได้นามว่า เนาลัญญีนา- 
สัญญี ท่านเรียกว่า ย่อมเจริญสมาบัติมีสังขารที่เหลือเป็นอารมณ์ คำว่า สมาบัติ ที่มี 
สังขาร ที่เหลือเป็นอารมณ์ ได้แก่อรูปสมาบัติ ที่ ๔ ซึ่ง มี สังขาร ที่ ถึงภาวะอันสุขุม 
อย่างยอดเยี่ยม 

[๒๘๗] บัดนี้ เพื่อจะแสดงเนื้อความแห่งคำที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า เนาสัญญานา- 
สัญญายตนะด้วยสามารถสัญญาที่พระโยคีบรรลุ ดังที่ได้พรรณนามา ท่านจึงกล่าว 
ไว้ว่า คำว่า “เนาสัญญานาสัญญายตนะ ได้แก่ธรรมคือจิตและเจตสิก แห่งพระโยคีผู้ 
เข้า หรือผู้เข้าถึงเนาสัญญานาสัญญายตนฌาน หรือผู้อยู่เป็นสุขในธรรมที่บรรลุแล้ว” 
บรรดาธรรมเหล่านั้น สำหรับในอธิการนี้ ท่านประสงค์เอาจิตและเจตสิกแห่งพระโยคี 
ผู้เข้าฌานนั้น ก็ในสมาบัตินี้ มีอรรถวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ ฌานนี้พร้อมทั้งสัมปยุตธรรม 
ชื่อว่ามีสัญญาก็ไม , ใช่ เพราะไม่มีสัญญาที่หยาบ และชื่อว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ เพราะ 
สัญญาที่ละเอียดยังมีอยู่ เหตุนั้น ฌานนี้จึงชื่อว่า เนวสัญญานาสัญญา ก็ 
เนาสัญญานาสัญญานั้น เป็นอายตนะด้วย เพราะนับเนื่องในมนายตนะและธัมมาย 
ตนะ เหตุนั้นจึงชื่อว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ อีกนัยหนึ่ง สัญญาในสมาบัตินี้ไม่มี 
ชื่อว่าสัญญา เพราะไม่สามารถทำหน้าที่สัญญาได้เต็มที่ และชื่อว่า ไม่มีสัญญาเลย 
ก็ไม่ได้ เพราะสัญญาก็ยังมีอยู่ โดยที่ยังมีสังขารอันธรรมที่ละเอียดเหลืออยู่ เหตุนั้น 
จึงชื่อว่า เนวสัญญานาสัญญา ก็เนาสัญญานาสัญญานั้น เป็นอายตนะด้วย เพราะ 
อรรถว่าเป็นที่ตั้งมั่นแห่งธรรมที่เหลือ เหตุนั้นจึงชื่อว่า เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
ก็ในสมาบัตินี้ มิใช่เพียงสัญญาเท่านั้นที่เป็นเช่นนี้ ที่แท้ถึงเวทนาก็ชื่อว่า มีเวทนา 
ก็ไม , ใช่ ไม่มีเวทนาก็ไม่ใช่ ถึงจิตก็ชื่อว่ามีจิตก็ไม่ใช่ ไม่มีจิตก็ไม่ใช่ ถึงผัสสะก็ชื่อว่า 
มีผัสสะก็ไม่ใช่ ไม่มีผัสสะก็ไม่ใช่ ในสัมปยุตธรรมทั้งหลายที่เหลือก็นัยนี้เหมือนกัน 


10-1996 (0589-0608)8 


603 


1/5/11,2:27/\1\/เ 


















๖๐๔ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อนึ่ง นักศึกษาพึงทราบว่าพระธรรมเทศนานี้ พระพุทธองค์ทรงยกสัญญาเป็นบทตั้ง 
นักปราชญ์พึงไขเนื้อความนี้!ห้กระจ่างแจ้งด้วยอุปมาหลายอย่าง เริ่มต้นแต่อุปมาเหมือน 
นี้ามันทาบาตรเป็นต้น 


เรื่องสามเณรใช้นํ้ามันทาบาตร 

เล่ากันต่อมาว่า สามเณรใช้นี้ามันทาบาตรแล้วตั้งเก็บไว้ ในเวลาฉันข้าวต้ม 
พระเถระกล่าวกะสามเณรนั้นว่า “เธอจงนำบาตรมา” สามเณรเรียนท่านว่า “ในบาตร 
มีนามันครับ” เมื่อพระเถระกล่าวว่า “นำนั้ามันมาเถิดสามเณร ฉันจะกรอกให้เต็ม 
หลอดที่บรรจุนั้ามัน” ก็เรียนว่า “ไม่มีนั้ามันครับ” ในเรื่องนั้นพึงทราบอุปมาดังนี้ 
ฟ้ามันปรากฏ , ว่า มีอยู่ เพราะมันอยู่ช้างใน โดยไม่เป็นประโยชน์ที่เหมาะสมกับข้าวต้ม 
แต่ปรากฏว่า ไม , มี ด้วยสามารถจะกรอกให้เต็มหลอดได้เป็นต้นฉันใด ถึงสัญญานั้น 
ก็ฉันนั้น ชื่อว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่ เพราะไม่สามารถทำหน้าที่สัญญาได้เต็มที่ ชื่อว่าไม่มี 
สัญญาก็ไม่ใช่ เพราะสัญญายังมีอยู่ โดยยังมีสังขารที่ละเอียดเหลืออยู่ 

ถามว่า - ในสมาบัตินี้ กิจแห่งสัญญาเป็นอย่างไร ? 

ตอบว่า - ได้แก่ การหมายรู้อารมณ์ และการเช้าถึงภาวะแห่งอารมณ์แห่ง 
วิปัสสนาแล้วให้เกิดความเบื่อหน่าย ก็สัญญานั้นไม่อาจทำแม้หน้าที่คือความหมายรู้ 
ให้เต็มที่ได้ ดุจเตโชธาตุในนั้าร้อน ไม่สามารถทำกิจคือการเผาได้ คือไม่อาจเช้าถึง 
ความเป็นอารมณ์แห่งวิปัสสนา แล้วกระทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเหมือนสัญญาใน 
สมาบัติที่เหลือได้ จริงอยู่ ภิกษุไม่ได้ทำการพิจารณาในขันธ์ทั้งหลายอื่น พิจารณาแต่ 
เนวสัญญานาสัญญาขันธ์เท่านั้น ชื่อว่า สามารถบรรลุความเบื่อหน่ายไม่มี ก็ท่าน 
พระสารีบุตรเถระ โดยปกติเป็นนักวิปัสสนา เป็นผู้มีปัญญามาก พึงอาจบรรลุได้ 
ส่วนกุลบุตรอื่นที่มีปัญญามาก เช่นเดียวกับท่านพระสารีบุตรเถระ ก็พึงอาจบรรลุได้ 
แม้กุลบุตรนั้นก็พึงอาจกำหนดถือเอาได้ด้วยอำนาจการพิจารณารวมกันเท่านั้นอย่างนี้ว่า 
นัยว่า ธรรมเหล่านี้ไม่มีแล้วก็เกิดมีขึ้น ที่เกิดมีแล้วก็แปรปรวนไปอย่างนี้ แต่ไม , พึง 
อาจกำหนดถือเอาได้ ด้วยอำนาจการเห็นธรรมตามลำดับบท สมาบัตินี้ถึงความ 
เป็นสภาพละเอียดอย่างนี้ บัณฑิตพึงไขเนื้อความนี้ให้เห็นแจ่มแจ้งแม้ด้วยการเปรียบ 
เทียบกับนั้าในหนทาง เหมือนการเปรียบเทียบกับนั้ามันทาบาตรฉะนั้น 


10-1996 (0589-0608)8 


604 


1/5/11,2:27/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๐ อารุปปนิเทศ 


๖๐๕ 


ได้ยินมาว่า สามเณรเดินไปข้างหน้าพระเถระผู้เดินทาง เห็นนั้าหน่อยหนึ่งจึง 
กราบเรียนว่า นั้าครับ ! นิมนต์ถอดรองเท้า เมื่อพระเถระกล่าวว่า เออ ! สามเณร 
ถ้านํ้ามีจงนำผ้าอาบนํ้ามา ฉัน'จะสรงฟ้า จึงกราบเรียนว่า ไม่มีครับ ในข้อนั้นพึงเห็น 
เนื้อความว่า นั้าปรากฏว่ามีอยู่ เพราะพอเพียงที่จะเปียกรองเท้า แต่ปรากฏว่าไม่มี 
พอที่จะอาบได้ ฉันใด แม้สัญญานั้นก็เหมือนกัน จัดว่ามีสัญญาก็ไม , ใช่ เพราะไม่ 
สามารถทำกิจแห่งสัญญาอย่างเต็มที่ได้ จัดว่าไม , มีสัญญาก็ไม่ใช่ เพราะสัญญายังมีอยู่ 
โดยที่ยังมีสังขารที่ละเอียดเหลืออยู่ ก็บัณฑิตไม่พึงไขเนื้อความนื้ให้แจ่มแจ้งด้วย 
อุปมาเหล่านี้เพียงเท่านั้น พึงไขให้แจ่มแจ้งด้วยอุปมาที่เหมาะสมแม้เหล่าอื่นอีก คำว่า 
เข้าถึงอยู่นื้ก็มีนัยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเช่นกัน 

นี้เป็นถ้อยแถลงอย่างพิสดาร ในเนวสัญญานาสัญญายตนกัมมัฏฐาน 


ม่กิณณกกลา 

[๒๘๘] พระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่งแห่งสัตว็โลก มีพระรูปหาผู้เปรียบ 
เสมอเหมือนมิได้ ตรัสอรูปสมาบัติ ๔ อย่าง อันใดไว้แล้ว 
พระโยคีเข้าใจสมาบัตินั้นดังนี้แล้ว ก็ควรทราบถ้อยแถลง 
แม้เล็ก ๆ น้อย ๆ ในสมาบัตินั้น 

[๒๘๙] จริงอยู่ อรูปสมาบัติเหล่านี้ มีอยู่เพียง ๔ ประการ โดย 
การก้าวล่วงอารมณ์ บัณฑิตผู้มีปรีซาไม่ปรารถนาการก้าว 
ล่วงองค์แห่งอรูปสมาบัติเหล่านั้น 

นักศึกษาพึงทราบอรูปสมาบัติเหล่านื้ว่า มีเพียง ๔ ประการ โดยการก้าวล่วง 
อารมณ์โดยประการทั้งปวง คือ ก็ในอรูปสมาบัติ ๔ เหล่านี้ อรูปสมาบัติที่ ๑ 
โดยการก้าวล่วงรูปนิมิต อรูปสมาบัติที่ ๒ โดยการก้าวล่วงอากาศ อรูปสมาบัติที่ ๓ 
โดยการก้าวล่วงวิญญาณที่เป็นไปแก้วในอากาศ อรูปสมาบัติที่ ๔ โดยการก้าวล่วง 
ความไปปราศจากวิญญาณที่เป็นไปแก้วในอากาศ แต่การก้าวล่วงองค์แห่งอรูป- 
สมาบัติเหล่านี้ บัณฑิตไม่ปรารถนาความจริง ในอรูปสมาบัติเหล่านี้ ไม่มีการก้าว 
ล่วงองค์เหมือนในรูปาวจรสมาบัติ เพราะว่า ในอรูปสมาบัติเหล่านี้แม้ทั้งหมด มี 
องค์ฌานเพียง ๒ เท่านั้น คือ ๑. อุเบกขา ๒. จิตเตก้คคตา 


10-1996 (0589-0608)8 


605 


1/5/11,2:27/\1\/เ 


















๖๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


[๒๙๐] แม้เมื่อเป็นเช่นนี้- 

ในอรูปสมาบัตินี้ อรูปสมาบัติข้อหลัง ๆ เป็นคุณชาติ 
ที่ประณีตดีกว่า ในอรูปสมาบัติเหล่านั้นนักศึกษาพึงทราบ 
อุปมาเหมือนพื้นปราสาทและผ้าสาฎก 

เหมือนพื้นปราสาทและผ้าสาฎก 

ก็เหมือนอย่างปราสาท๔ชั้นชั้นล่างปรากฏกามคุณทั้งอันประณีตด้วยสามารถ 
การฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรี กลิ่นที่หอมตลบ พวงดอกไม้ อาหาร ที่นอน 
และเครื่องนุ่งห่มอันเป็นทิพย์เป็นต้น แต่ชั้นที่ ๒ ประณีตกว่าชั้นล่าง ชั้นที่ ๓ 
ประณีตกว่าชั้นที่ ๒ ชั้นที่ ๔ ประณีตกว่าทุกชั้น ถึงพื้นปราสาทเหล่านั้นในปราสาท 
นั้นทั้ง ๔ ชั้น ย่อมไม่แตกต่างกัน โดยเป็นพื้นปราสาททั้ง ๔ ชั้นก็จริง ถึงอย่างนั้น 
ชั้นบน ๆ ก็ประณีตกว่าชั้นล่าง ๆ โดยความพิเศษกว่ากันแห่งความสำเร็จแห่ง 
กามคุณทั้ง ๕ ฉันใด 

อีกอย่างหนึ่ง เหมือนกับหญิงคนหนึ่งใช้ด้ายที่หยาบ ละเอียด ละเอียดกว่า 
และละเอียดที่สุด ทอผ้าสาฎก ๔ ชั้น ๓ ชั้น ๒ ชั้น และชั้นเดียว มีประมาณเท่ากัน 
ทั้งส่วนยาวและส่วนกว้าง ผ้าสาฎกเหล่านั้นทั้ง ๔ ผืนมีประมาณเท่ากันทั้งส่วน 
ยาวและส่วนกว้าง ไม่แตกต่างกันเลยโดยประมาณก็จริง ถึงอย่างนั้น ผืนหลัง ๆ ก็ 
ประณีตกว่าผืนแรก ๆ โดยความเป็นผ้ามีเนื้อละเอียด มีสัมผัสนุ่มนวล และมี 
ราคาแพง ฉันใด แม่ในอรูปสมาบัติทั้ง ๔ นี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถึงจะมีเพียงองค์ ๒ 
เหล่านี้ คือ อุเบกขา ๑ จิตเตกัคคตา ๑ ก็จริง ถึงอย่างนั้นนักศึกษาพึงทราบโดย 
ความแตกต่างแห่งภาวนาว่า ในอรูปสมาบัตินี้ อรูปสมาบัติข้อหลัง ๆ ประณีตดีกว่า 
โดยที่องค์เหล่านั้นเป็นสภาวะประณีตและประณีตกว่านั้น ก็อรูปสมาบัติเหล่านี้ 
ประณีตและประณีตกว่ากันโดยลำดับ ดังบรรยายมานี้ 

[๒๙๑] ชายคนหนึ่งโหนมณฑปที่สกปรก อีกคนหนึ่งยืนเกาะ 
ชายผู้นั้น ชายอื่นอีกคนหนึ่งยืนอยู่ภายนอกไม่เกาะชาย 
ทั้ง ๒ นั้น แต่ว่าชายอีกคนหนึ่งกลับยืนเกาะชายที่ยืนอยู่ 
ภายนอกมณฑปนั้น ถึงอรูปสมาบัติทั้ง ๔ บัณฑิตผู้มีปรีชา 
พึงทราบโดยความมีสภาพเสมอกันกับชายทั้ง ๔ คนเหล่า 
นั้นตามลำดับ 


10-1996 (0589-0608)8 


606 


1/5/11,2:27/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๐ อารุปปนิเทศ 


๖๐๗ 


ในอุปมานั้น มีการขยายความดังต่อไปนี้:- 

เขาเล่าว่า มีมณฑปหลังหนึ่งอยู่ในที่สกปรก สมัยนั้นยังมีชายคนหนึ่งมาแล้ว 
เกลียดความสกปรกนั้น จึงเหนี่ยวมณฑปนั้นอยู่ดุจหนึ่งว่าคนถูกแขวนอยู่ที่มณฑปนั้น 

ต่อมายังมีชายอีกคนหนึ่งมาแล้ว จึงเกาะชายผู้เกาะมณฑปนั้น 

ต่อมายังมีชายอีกคนหนึ่งมาแล้วคิดว่า “ชายที่เกาะมณฑปก็ดี ชายที่เกาะชาย 
ผู้เกาะมณฑปก็ดีทั้ง๒ คนเหล่านี้ยืนไม่มั่นคง เขาทั้ง๒จักตกลงไปในบ่อใกล้มณฑป 
แน่นอน อย่ากระนั้นเลย เรายืนข้างนอกดีกว่า” เขาจึงยืนเสียข้างนอก ไม่เกาะชาย 
ผู้เกาะชายที่เกาะมณฑปนั้น 

ภายหลังต่อมา ยังมีชายอีกคนหนึ่งมาแล้ว คิดเห็นความไม่ปลอดภัยแห่งชาย 
ที่เกาะมณฑปและชายที่เกาะชายผู้เกาะมณฑปนั้น รู้สึกว่าชายที่ยืนอยู่ข้างนอก 
เท่านั้นยืนได้มั่นคง จึงยืนเกาะชายคนนั้น 

ในข้อนั้น นักศึกษาพึงเห็นอากาศเป็นเครื่องเพิกกสิณดุจมณฑปในที่สกปรก 
พึงเห็นอากาสาบัญจายตนะซึ่งมีอากาศเป็นอารมณ์ เพราะรังเกียจรูปนิมิตดุจชายที่ 
เกาะมณฑปเพราะรังเกียจความสกปรก พึงเห็นวิญญาณัญจายตนะ ที่ปรารภ 
อากาสาบัญจายตนะซึ่งมีอากาศเป็นอารมณ์เป็นไป ดุจชายผู้เกาะชายที่เกาะมณฑป 
พึงเห็นอากิญจัญญายตนะ อันไม่ทำอากาสาบัญจายตนะให้เป็นอารมณ์แล้วมีความ 
ไม่มีแห่งอากาสาบัญจายตนะนั้นเป็นอารมณ์ ดุจชายที่คิดถึงความไม , ปลอดภัยแม้ 
แห่งชายทั้ง ๒ คน แล้วยืนเสียข้างนอก ไม่เกาะชายที่เกาะชายที่เกาะมณฑปนั้น 
พึงเห็นเนวสัญญานาสัญญายตนะซึ่งปรารภอากิญจัญญายตนะอันตั้งอยู่ ณที่ภายนอก 
คือ ความไม่มีวิญญาณเป็นไป ดุจชายที่คิดถึงความไม , ปลอดภัยแห่งชายที่เกาะมณฑป 
และชายผู้เกาะชายซึ่งเกาะมณฑปนั้น แล้วรู้สึกว่าชายที่ยืนอยู่ข้างนอกนั้นว่า เป็นผู้ 
ยืนได้มั่นคง จึงยืนเกาะชายผู้ที่ยืนอยู่ข้างนอก ก็เนวสัญญานาสัญญายตนะนี้ มีความ 
เป็นไปอย่างนี้ คือ:- 

[๒๙๒] ยังต้องทำอรูปสมาบัตินั่นแหละให้เป็นอารมณ์ เพราะ 
ไม่มีอารมณ์อื่น เซ่นเดียวกับประชาซนจำต้องเคารพพระราซา 
แม้ที่ ตน เห็นความ'ไม่ดี เพราะเหตุแห่ง ชีวิต 


10-1996 (0589-0608)8 


607 


1/5/11,2:27/\1\/เ 


















๖๐๘ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จริงอยู่ เนวสัญญานาสัญญายตนฌานยังต้องทำอากิญจัญญายตนฌานแม้ที่ 
ตนเห็นโทษอย่างนี้แล้วว่า สมาบัตินี้มีวิญญาณัญจายตนสมาบัติเป็นข้าศึกอยู่ใกล้นั้น 
เป็นอารมณ์เพราะไม่มีอารมณ์อื่น 

ถามว่า - เหมือนอะไร ? 

ตอบว่า - เหมือนประชาชนยังต้องนอบน้อมพระราชาแม้ที่ตนเห็นความไม่ดี 
เพราะเหตุแห่งชีวิต อนึ่ง เหมือนประชาชนเมื่อไม่ได้การดำรงชีวิตอยู่ในที่อื่น เพราะ 
เหตุแห่งชีวิตจึงจำต้องอาศัยพระราชาบางพระองค์ที่เป็นเจ้าทวีปทั้งปวง ซึ่งไม่สำรวม 
มีกายสมาจาร วจีสมาจารและมโนสมาจารที่หยาบกระด้าง แม้ที่ตนเห็นโทษแล้ว 
อย่างนี้ว่า พระราชาพระองค์นี้ มีสมาจารกักขฬะเป็นไปฉันใด เนวสัญญานาสัญญายตน- 
ฌานนี้ก็-ฉันนั้น เมื่อไม่ได้อารมณ์อื่นก็จำต้องทำอากิญจัญญายตนฌานแม้ที่ตนเห็น 
โทษแล้วนั้น ให้เป็นอารมณ์ 

[๒๙๓] ก็เนวสัญญานาสัญญายตนฌานกระทำอยู่อย่างนี้ คือ:- 

คนขึ้นบันไดยาวจะต้องยึดแม่บันได ฉันใด คนขึ้นสู่ 
ยอดภูเขาจะต้องเหนี่ยวโขดเขา ฉันใด คนขึ้นภูเขาหินลาด 
จะต้องคํ้าเข่าของตน ฉันใด เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน จะต้องยึดเหนี่ยวอากิญจัญญายตนฌาน 
นั้นเป็นไป 


ปริจเฉทที่ ๑๐ ชื่อว่า อารุปปนิเทศ 
ในอธิการว่าด้วยสมาธิภาวนาในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้ เพื่อให้เกิดความปราโมทย์แก , สาธุชนทั้งหลาย ดังนี้ 


10-1996 (0589-0608)8 


608 


1/5/11,2:27/\1\/เ 



















ปริปีเฉททึ (ริ)(ริ) 


สมาธินิเทศ 


๑. อาหาเรปฏิกูลสัญญากลา 

[๒๙๔] บัดนี้ ถึงลำดับการแสดงวิธีเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา ซึ่งได้ยกขึ้น 
แสดงไว้อย่างนี้ว่า สัญญาอย่างหนึ่งซึ่งรองลำดับอรูปสมาบัติ ดังนี้ 

อาหาร ๔ อย่าง ในคำเหล่านั้น คำว่า อาหาร ได้แก่ สภาพซึ่งนำกำลังมาให้ 
อาหารนั้นมี ๔ อย่าง คือ 

๑. กวฬิงการาหาร อาหารที่ทำเป็นคำ ๆ 

๒. ผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ 

๑. มโนสัญเจตนาหาร อาหารคือมโนสัญเจตนา 
๔. วิญญาณาหาร อาหารคือวิญญาณ 


ผลที่อาหารนำมา 

ถามว่า ก็ในอาหารทั้ง ๔ นี้ อาหารอะไรนำผลอะไรมาให้ ? แก้ว่า กวฬิง- 
การาหารนำรูปมี!อชาเป็นที่ ๘ มาให้ ผัสสาหารนำเวทนาทั้ง ๓ มาให้ มโน- 
สัญเจตนาหารนำปฏิสนธิในภพทั้ง ๓ มาให้ วิญญาณาหารนำนามรูปในขณะถือ 
ปฏิสนธิมาให้ 


ภัยของอาหาร 

ในอาหารเหล่านั้น ความใคร่เป็นภัยสำหรับกวฬิงการาหาร การเข้าไปใกล้เป็น 
ภัยในผัสสาหาร การก่อให้เกิดเป็นภัยในมโนสัญเจตนาหาร ปฏิสนธิเป็นภัยใน 
วิญญาณาหาร 


10-1996 (0609-0648)8 


609 


1/5/11,2:27/\1\/เ 



















๖๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อุปมาของอาหาร 

ก็บรรดาอาหารซึ่งมีภัยอยู่ประจำอย่างนี้นั้น กวฬิงการาหารพึงแสดงโดยพระ 
โอวาทอันเปรียบเหมือนเนื้อบุตร ๑ ผัสสาหารพึงแสดงโดยพระโอวาทอันเปรียบเหมือน 
โคไม่มีหนัง ๒ มโนสัญเจตนาหารพึงแสดงโดยพระโอวาทอันเปรียบเหมือนหลุมถ่านเพลิง ๒ 
วิญญาณาหารพึงแสดงโดยพระโอวาทอันเปรียบเหมือนหอกหลาว ๑๐๐ เล่ม ๓ 

กวฬิงการาหารประสงค์ในที่นี้ 

ก็ในบรรดาอาหารทั้ง ๔ เหล่านี้ กวฬิงการาหารอย่างเดียวซึ่งแยกเป็นชนิดได้แก่ 
อาหารที่ใช้บริโภค ใช้ดื่ม ใช้เคี้ยว และใช้ลิ้ม ท่านประสงค์เอาว่าอาหารในที่นี้ 


อาหาเรปฏิกูลสัญญา 

ความสำคัญหมาย ซึ่งเกิดขึ้นด้วยอำนาจการถือเอาอาการน่าเกลียดในอาหารนั้น 
ชื่อว่า อาหาเรปฏิกูลสัญญา 


พิจารณาความปฏิกูลโดยอาการ ๑๐ 

พระโยคีผู้ต้องการเจริญปฏิกูลสัญญาในอาหารนั้น ทั้งนี้จำต้องเรียนกัมมัฏฐาน 
แม้บทเดียวไม่ให้คลาดเคลื่อนจากที่เรียนมา ไปในที่ลับเร้นอยู่ พึงพิจารณาความ 
เป็นของปฏิกูลในกวฬิงการาหาร ซึ่งมีประเภทได้แก่อาหารที่ใซับริโภค ใช้ดื่ม ใช้เคี้ยว 
และใช้ลิ้มโดยอาการ ๑๐ อย่าง คืออย่างไร ? คือ 


๑. โดยการไป 
๓. โดยการบริโภค 
๕. โดยหมักหมม 
๗. โดยย่อยแล้ว 
๙. โดยหลั่งไหลออก 


๒. โดยการแสวงหา 
๔. โดยที่อยู่ 
๖. โดยยังไม่ย่อย 
๘. โดยผล 
๑๐. โดยเข้อน 


๑ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๓/๑๒๐ ๒ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๓/๑๒๑ 

๓ สํ.น. (ไทย) ๑๖/๖๓/๑๒๑ 


10-1996 (0609-0648)8 


610 


1/5/11,2:27/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๑๑ 


๑. โดยการไป 

[๒๙๕] ในอาการทั้ง ๑๐ นั้น ข้อว่า โดยการไป อธิบายว่า พระโยคีพิจารณา 
ว่า ผู้บวชในพระศาสนาซึ่งชื่อว่ามีอานุภาพมากอย่างนี้ทำการสาธยายพุทธพจน์หรือ 
ทำสมณธรรมตลอดคืนยังรุ่ง ลุกขึ้นแต่เข้าตรู่ ทำวัตรสำหรับลานพระเจดีย์และ 
ลานพระศรีมหาโพธิ แล้วเข้า'โปตั้งฟ้าฉันนาใช้ กวาดบริเวณ ปฏิบัติสรีรกิจแล้วขึ้นสู่ 
อาสนะใฝ่ใจกัมมัฏฐานตลอด ๒๐ หรือ ๓๐ ครั้ง ลุกขึ้นจับบาตรและจีวร ละป่า 
สำหรับบำเพ็ญเพียรซึ่งปราศจากคนยัดเอียดกัน มีสุขเกิดแต่วิเวก บริบูรณ์ด้วย 
ร่มเงา และนั้าสะอาดเยือกเย็น มีภูมิภาคน่าพึงใจ ไม่เห็นแก่ความยินดีในวิเวก 
อย่างประเสริฐ บ่ายหน้าตรงต่อบ้านเพื่อต้องการอาหาร ดุจดังสุนัขจิ้งจอกบ่ายหน้า 
ต่อป่าช้า พึงไป 

ก็เมื่อไปอย่างนี้ จึงจำต้องเหยียบยํ่าผ้าลาดซึ่งเกลือกกลั้วไปด้วยขึ้ดีนขี้แมลงสาบ 
เป็นต้นในเรือน ตั้งต้นแต่ลงจากเตียงหรือตั่ง แต่นั้นก็จะต้องเห็นหน้ามุขซึ่งน่าเกลียด 
ยิ่งกว่าภายในห้อง เพราะถูกขึ้หนูและขี้ค้างคาวเปรอะเข้อนในกาลบางครั้ง แต่นั้น 
พึงเห็นพื้นล่างว่าน่าเกลียดไปกว่าพื้นบน เพราะเปรอะเข้อนไปด้วยขึ้นกแสกและนก 
พิราบเป็นต้น แต่นั้นพึงเห็นบริเวณว่าน่าเกลียดยิ่งกว่าพื้นเบื้องตํ่า เพราะหมองไป 
ด้วยหญ้าและใบไม้แก่ ซึ่งลมพัดมาในกาลบางคราว และด้วยมูตร กรีส นาลาย 
นั้ามูกของพวกสามเณรผู้ป่วย และในฤดูฝนยังเปรอะไปด้วยนั้าและโคลนตมเป็นต้น 
พึงเห็นตรอกแห่งวิหารเป็นของน่าเกลียดยิ่งกว่าบริเวณนั้น 

อนึ่ง พระโยคีไหว้พระมหาโพธิและเจดีย 6 โดยลำดับยืนอยู่ในโรงสำหรับตรึก ไม่ 
เหลียวแลดูเจดีย์งามเช่นกับกองแก้วมุกดา และต้นมหาโพธิที่ระรื่นใจเช่นเดียวกับ 
กำหางนกยูง และเสนาสนะอันสง่าดุจสมบัติในเทววิมาน หันหลังให้ประเทศที่น่า 
รื่นรมย์เห็นปานนั้น หลีกไปโดยหมายใจว่าจักต้องไปเพราะเหตุแห่งอาหารแล้วเดิน 
ไปตามทางบ้าน พึงเห็นแม้ทางมีตอและหนามบ้าง ทางที่ขาดเพราะกำลังนั้าเซาะและ 
ขรุข'ระ'บ้าง แต่นั้น เธอนุ่งผ้าก็เหมือนผู้ปิด!] รัดประคดก็เหมือนผู้พันผ้าพันแผล ห่ม 
จีวรก็เหมือนผู้คลุมร่างกระดูก นำบาตรออกก็เหมือนผู้นำโกร่งยาออก เมื่อถึงที่ใกล้ 
ประตูบ้าน ก็พึงเห็นแม้ซากข้าง ซากม้า ซากโค ซากควาย ซากมนุษย์ ซากงู และ 
ซากสุนัข เป็นต้น 


10-1996 (0609-0648)8 


611 


1/5/11,2:27/\1\/เ 


















๖๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็ไม่ใช่พึงเป็นแต่เห็นเท่านั้น แม้กลิ่นของซากเหล่านั้นกระทบจมูกอยู่ อันเธอ 
ต้องจำอดกลั้น แต่นั้นเธอครั้นยืนที่ประตูบ้านต้องแลดูตรอกตามบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยง 
อันตรายมีช้างม้าที่ดุเป็นต้น 

ของปฏิกูลซึ่งมีเครื่องลาดเป็นต้น มีซากศพเป็นอเนกเป็นที่สุดดังว่ามานี้ เป็น 
สิ่งที่พระโยคีจำต้องเหยียบจำต้องเห็นจำต้องดมเพราะอาหารเป็นเหตุ เราพึงพิจารณา 
ความเป็นของปฏิกูลโดยการไปอย่างนี้ว่า แน่ะท่านผู้เจริญ อาหารน่าเกลียดแท้หนอ 

๒. โดยการแสวงหา 

[๒๙๖] จะพิจารณาความเป็นของน่ารังเกียจ โดยการแสวงหา อย่างไร ? ก็เรา 
แม้อดกลั้นสิ่งที่น่าเกลียดโดยการไปอย่างนี้แล้ว เช้าไปสู่บ้านแล้วห่มผ้าสังฆาฏิ 
เที่ยวไปในถนนในบ้านโดยลำดับเรือนดุจคนกำพร้าถือกระเบื้องเที่ยวไปฉะนั้น ที่ในฐาน 
ที่เหยียบลงแล้ว ๆ ในฤดูฝน เท้าทั้งหลายต้องจมลงไปในโคลนเลนจนถึงเนื้อปลีแข้ง 
ต้องเอามือหนึ่งถือบาตร เอามือหนึ่งยกจีวร ในฤดูร้อนก็จำต้องเที่ยวไปด้วยทั้งสรีระ 
อันเกลื่อนกล่นไปด้วยฝนและละอองหญ้า ที่ฟ้งขึ้นแล้วเพราะกำลังลมพัด ครั้นถึง 
ประดูบ้านนั้น ๆ จำต้องเห็นและบางทีก็เหยียบหลุมโสโครกและบ่อนั้าครำ อันเจือปน 
ด้วยฟ้าล้างปลา นาล้างเนื้อ นั้าซาวข้าว ฟ้าลาย ฟ้ามูก มูลสุนัขและสุกรเป็นต้น 
เกลื่อนกล่นไปด้วยหมู่หนอนและแมลงวันหัวเขียว เป็นแดนซึ่งแมลงวันทั้งหลาย 
เที่ยวบินขึ้นจับเกาะที่ผ้าสังฆาฏิบ้าง ที่บาตรบ้าง ที่ศีรษะบ้าง แม้เมื่อพระโยคีเข้าไป 
สู่เรือนแล้ว บางพวกก็ถวาย บางพวกก็ไม , ถวาย แม้เมื่อถวาย บางพวกก็ถวายภัต 
ที่สุกแต่วานนี้บ้าง ของเคี้ยวที่เก่าบ้าง ขนมลั้วและแกงเป็นต้นที่บูดแล้วบ้าง ฝ่าย 
พวกที่ไม , ให้ บางพวกก็พูดว่า นิมนต 6 โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดเจ้าข้า บางพวกก็นึ่งเสีย 
เป็นดุจไม่เห็น บางพวกก็ทำทีพูดกับคนอื่นเสีย บางพวกซํ้าด่าด้วยคำหยาบ เป็นต้น 
ว่า “เฮ้ย ! ไอ้หัวโล้นจงไปเสีย” ถึงเป็นอย่างนี้พระโยคีจำต้องเที่ยวไปบิณฑบาต 
ในบ้าน แล้วจึงออกมาดุจคนกำพร้า พระโยคีจำต้องเหยียบ จำต้องเห็น จำต้อง 
อดกลั้น ซึ่งของปฏิกูลมีนั้าและโคลนตมเป็นต้นนี้ จำเดิมแต่เข้าไปสู่บ้านจนกระทั้งออก 
เพราะเหตุแห่งอาหารด้วยประการดังพรรณนามาฉะนี้ เธอพึงพิจารณาความเป็นของ 
ปฏิกูลโดยการแสวงหาอย่างนี้ว่า “แน่ะท่านผู้เจริญ อาหารน่าเกลียด แท้หนอ” ดังนี้ 


10-1996 (0609-0648)8 


612 


1/5/11,2:27/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๑๓ 


๓. โดยการบริโภค 

[๒๙๗] จะพิจารณาความเป็นของน่าเกลียด โดยการบริโภค อย่างไร ? คือ 
พิจารณาว่า ก็พระโยคีผู้แสวงหาอาหารอย่างนี้แล้ว นั่งอย่างสบายในที่สะดวก 
ภายนอกบ้าน ตราบใดที่ยังมิได้หย่อนมือลงไปในอาหารนั่น และเห็นภิกษุผู้อยู่ใน 
ฐานะเป็นครูหรือมนุษย์ผู้ละอายบาปเห็นบาปนั่น ก็ยังพออาจเพื่อนิมนต้เห้ฉันอาหาร 
เช่นนั่นได้อยู่ตราบนั่น เพราะยังไม่เป็นของปฏิกูล แต่เมื่อหย่อนมือลงไปในอาหารนี้ 
ด้วยความเป็นผู้ต้องการฉันแล้ว เธอจะกล่าวว่า “ท่านจงรับเอา” ดังนี้ ต้องละอาย 
เพราะเป็นของปฏิกูลแล้ว อนึ่ง เหงื่อหลั่งออกตามง่ามแห่งนิ้วมือทั้ง ๕ ของพระโยคี 
ผู้หย่อนมือลงไปขยำอยู่ แม้ภัตที่แห้งแข็งก็ให้ชุ่มทำให้อ่อนได้ 

ภายหลังเมื่ออาหารนั่นมีความงามอันสลายแล้ว แม้เพราะเหตุสักว่าขยำทำ 
เป็นคำ ๆ ใส่วางไว่ในปาก ฟันล่างก็ทำกิจต่างครก ฟันบนทำกิจต่างสาก ลิ้นทำกิจ 
ต่างมือ อาหารนั่นอันสากคือฟันตำแล้ว อันลิ้นคลุกเคล้าแล้วในปากนั่น เป็นดุจ 
ก้อนรากสุนัขในรางสุนัข นั่าลายจางใส ที่ปลายลิ้นแปดเข้อน แต่กลางลิ้นเข้าไป 
นั่าลายชันแปดเข้อน มูลฟันในที่ซึ่งไม้ชำระไม , ถึงแปดเข้อน อาหารนั่นทั้งถูกบดถูก 
แปดเข้อนอย่างนี้ หมดสี กลิ่น และเครื่องปรุงอันวิเศษในทันทีนั่น เข้าถึงความเป็น 
ของน่าเกลียดอย่างยิ่งดุจรากสุนัขอันอยู่ในรางสุนัข แม้เป็นเช่นนั่นยังกลืนกินได้ 
เพราะล่วงคลองจักษุไปแล้ว พระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยการบริโภค 
อย่างที่ว่ามานั่นแหละ 


๔. โดยที่อยู่ 

[๒๙๘] จะพิจารณาความเป็นของน่ารังเกียจ โดย ที่อยู่อย่างไร ? คือพิจารณา 
ว่า ก็แหละอาหารนี้เข้าถึงการบริโภคอย่างนี้แล้ว เมื่อเข้าไปข้างใน เพราะเหตุที่จะ 
เป็นพระพุทธเจ้า หรือพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือพระเจ้าจักรพรรดิก็ตามที ย่อมมีที่ 
อาศัยอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาที่อาศัย ๔ อย่าง คือ ปีตตาสัย ที่อาศัยคือดี 
เสมหาสัย ที่อาศัยคือเสลด ปุพพาสัย ที่อาศัยคือหนอง โลหิตาสัย ที่อาศัยคือ 
เลือด แต่สำหรับคนมีปัญญาน้อยมีที่อาศัยครบทั้ง ๔ เพราะเหตุนั่น อาหารใดมีที่ 


10-1996 (0609-0648)8 


613 


1/5/11,2:27 / \1\/เ 


















๖๑๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อาศัยคือดีมาก อาหารนั้นน่าเกลียดยิ่งนัก ดุจเข้อนด้วยนั้ามันมะซางข้น อาหาร 
ใดมีที่อาศัยคือเสลดมาก อาหารนั้นดุจระคนด้วยนั้าใบกากะทิง อาหารใดมีที่อาศัย 
คือหนองมาก อาหารนั้นดุจระคนด้วยเปรียงเน่า อาหารใดมีที่อาศัยคือโลหิตมาก 
อาหารนั้นน่าสะอิดสะเอียนยิ่งนักดุจระคนด้วยนั้ายัอม พระโยคีพึงพิจารณาความเป็น 
ของปฏิกูลโดยที่อาศัยอย่างพรรณนามาฉะนี้ 


๕. โดยหมักหมม 

[๒๙๙] จะพิจารณาความเป็นของปฏิกูล โดยหมักหมม อย่างไร ? คือพิจารณา 
ว่า อาหารนั้นระคนด้วยที่อาศัย ในบรรดาที่อาศัยทั้ง ๔ เหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่ง 
แล้วเข้าไปลู่ภายในท้อง ไม่ใช่ไปหมักหมมอยู่ในภาชนะทองหรือในภาชนะแก้วมณี 
หรือภาชนะเงินเป็นต้น ก็หากคนมีอายุ ๑๐ ปี กลืนกิน ก็ย่อมตั้งอยู่ในโอกาสอัน 
เช่นเดียวกับหลุมคูถที่ไม่ได้ชำระตลอด ๑๐ ปี ถ้าหากคนมีอายุ ๒๐ ปี ๓๐ ปี ๔๐ ปี 
๔๐ ปี ๖๐ ปี ๗๐ ปี ๘๐ ปี ๙๐ ปี กลืนกิน ก็ย่อมตั้งอยู่ในโอกาสอันเป็นดจ 
หลุมคูถที่ไม่ได้ชำร ะตั้ง ๒๐-๓๐-๔๐-๔๐-๖๐-๗๐-๘๐-๙๐ ปี ถ้าหากคนมีอายุตัง 
๑๐๐ ปีกลืนกิน ก็ย่อมตั้งอยู่ในโอกาสเช่นเดียวกับหลุมคูถซึ่งมิได้ชำระตั้ง ๑๐๐ ปี 
พระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยความหมักหมม อย่างพรรณนามาฉะนี้ 


๖. โดยยังไม่ย่อย 

[๓๐๐] จะพิจารณาความเป็นของน่ารังเกียจ โดยยัง ไม่ย่อยอย่างไร ? คือพิจารณา 
ว่า ก็อาหารนี้นั้นเข้าถึงความหมักหมมในโอกาสเช่นนี้ยังไม , ย่อยตราบใด ที่กลืนกิน 
ในวันนั้นก็ดี ในวันวานก็ดี ในวันก่อนแต่นั้นก็ดี ทั้งหมดถูกแผ่นเสมหะห่อหุ้มเป็นอัน 
เดียวกันปุดเป็นฟองฟอด ซึ่งเกิดแต่ความย่อยยับ อันความร้อนแห่งไฟในกายให้ 
ย่อยแล้ว เข้าถึงความเป็นของน่าเกลียดอย่างยิ่ง แล้วตั้งอยู่ในประเทศที่มืดมิด 
อย่างยิ่งที่ถูกอบด้วยกลิ่นแห่งซากศพต่าง ๆ ดุจเที่ยวไปในป่าทึบที่น่าเกลียดมีกลิ่น 
เหม็นยิ่งนัก ซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วนั้นนั้นเทียวอยู่ตราบนั้น เปรียบดุจหญ้า ใบไม้ 
ท่อนเสื่อลำแพน ซากงู สุนัข และมนุษย์เป็นต้น ซึ่งตกลงในหลุมใกล้ประตูบ้านคน 
จัณฑาล อันฝนมิใช่กาลตกรดแล้วในฤดูแล้ง ถูกความร้อนของดวงอาทิตย์แผดเผา 
เดือดเป็นฟองฟอดแล้วตั้งอยู่ฉะนั้น พระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยยัง 
ไม่ย่อยอย่างนี้ 


10-1996 (0609-0648)8 


614 


1/5/11,2:27/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๑๕ 


๗. โดยย่อยแล้ว 

[๓๐๑] จะพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยย่อยแล้วอย่างไร ? คือพิจารณา 
ว่า ก็อาหารนั้นเป็นสภาพอันไฟในกายให้ย่อยแล้วในโอกาสนั้น และมิใช่จะให้เข้าถึง 
ความเป็นทองเป็นเงินเป็นต้น ดุจดังธาตุทองและธาตุเงินเป็นต้นได้ แต่ก็เมื่อผุดเป็น 
ฟองฟอดอยู่ เข้าถึงความเป็นอุจจาระ ยังกระเพาะอาหารเก่าให้เต็ม เปรียบดุจดิน 
เหลืองซึ่งบุคคลบดดินที่ควรทำให้ละเอียดแล้วใส่เข้าในกระบอกไมิไผ่ เข้าถึงความเป็น 
มูตรยังกระเพาะปัสสาวะให้เต็มอยู่ พระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยย่อย 
แล้วอย่างที่พรรณนามานี้ 


๘. โดยผล 

[๓๐๒] จะพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดย ผล อย่างไร ? คือพิจารณาว่า ก็ 
อาหารนี้อันไฟธาตุย่อยอยู่โดยชอบเทียว ย่อมสำเร็จเป็นซากต่าง ๆ มี ผม ขน เล็บ 
ฟัน เป็นต้น ที่ไม่ย่อยอยู่โดยชอบ ย่อมให้สำเร็จเป็นโรคตั้ง ๑๐๐ ชนิด มีหิดเชื่อย 
หิดด้าน คุดทะราด โรคเรื้อน ขี้กลาก หืด ไอ ลงแดง เป็นต้น นี้เป็นผลของอาหารนั้น 
พระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยผลอย่างนี้ 

๙. โดยหลั่งไหลออก 

[๓๐๓] จะพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดย หลั่งไหล ออกอย่างไร ? คือพิจารณา 
ว่า ก็อาหารนี้อันบุคคลกลืนกินอยู่ เข้าไปโดยทวารช่องเดียว เมื่อจะหลั่งออกย่อม 
ออกโดยทวารเป็นอเนก โดยประการเป็นต้นว่า ขี้ตาไหลจากตา ขี้หูไหลจากหู อนึ่ง 
อาหารนี่ในเวลาที่กลืนกินบุคคลย่อมกลืนกินแม้ด้วยทั้งบริวารมาก แต่ในเวลาที่ถ่ายออก 
เข้าถึงความเป็นอุจจาระและปัสสาวะเป็นต้น เฉพาะคน ๆ เดียวย่อมถ่ายออก 
ก็เมื่อบริโภคอาหารนั้นในวันแรกทั้งยินดีทั้งร่าเริง ปลื้มจิตโปร่งใจ เกิดปีติโสมนัส พอวันที่ 
๒ เมื่อจะถ่ายออก ย่อมปิดจมูกสยิ้วหน้าสะอิดสะเอียน เก้อเขิน อนึ่ง ในวันแรก 
เขากำหนัดแล้วชอบใจจดจ่อ แม้สยบหมกมุ่นกลืนกินอาหารนั้น ครั้นวันที่ ๒ ค้างอยู่ 
เพียงคืนเดียวก็เบื่อหน่ายอึดอัดระอารังเกียจจึงต้องถ่ายออก เพราะเหตุนั้นท่านอาจารย์ 
ดึกดำบรรพ์จึงกล่าวว่า 


10-1996 (0609-0648)8 


615 


1/5/11,2:27/\1\/เ 


















๖ ๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“อาหารเครื่องดื่มของเคี้ยว และโภชนะซึ่งมีค่ามาก 
เข้าโดยทวารช่องเดียว แต่หลั่งออกโดยทวารตั้ง ๙ ช่อง 

อาหาร เครื่องดื่ม ของเคี้ยว และโภชนะ ซึ่งมืค่ามาก 
บุคคลมีบริวารแวดล้อมบริโภคอยู่ แต่เวลาเขาจะถ่ายออก 
ย่อมแอบแฝง 

อาหาร เครื่องดื่ม ของเคี้ยว และโภชนะ ซึ่งมืค่ามาก 
บุคคลชื่นชมบริโภคอยู่ แต่เมื่อจะให้ถ่ายออก กลับเกลียด 

อาหาร เครื่องดื่ม ของเคี้ยว และโภซนะ ซึ่งมืค่ามาก 
โดยขังอยู่เพียงคืนเดียวเท่านั้น กลายเป็นของเน่าไปหมด 
ฉะนี้” 

พระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยหลั่งไหลออกอย่างนี้ 

(9)0* โดยเข้อน 

[๓๐๔] จะพิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยการ เข้อ นอย่างไร ? คือพิจารณา 
ว่า ก็อาหารนี้แมีในเวลาบริโภค ย่อมยังมือ ปาก ลิ้น และเพดานให้เย้อน เพราะถูก 
อาหารนั้นเข้อน อวัยวะเหล่านั้นจึงเป็นของปฏิกูล ซึ่งแม้จะล้างแล้วก็จำต้องล้างบ่อย ๆ 
เพื่อขจัดกลิ่น อาหารเมื่อบริโภคเข้าไปแล้ว เช่นเดียวกับเมื่อหุงข้าวสุก แกลบ รำ 
ปลายข้าวเป็นต้นเดือดปุดขึ้นแล้ว ย่อมเข้อนขอบปากหม้อและฝาหม้อ ฉันใด 
อาหารอันไฟประจำกายซึ่งไปตามสรีระทั้งร่าง เผาให้เดือดปุดเป็นฟองฟูดขึ้นมาอยู่ 
ย่อมยังฟันให้เข้อนโดยความเป็นมลทินฟัน ย่อมยังอวัยวะมีลิ้นและเพดานเป็นต้น 
ให้เข้อน โดยความเป็นนั้าลายและเสมหะเป็นต้น ยัง ตา หู จมูก ทวารหนักเป็นต้น 
ให้เข้อนโดยความเป็น 1 ขี้ตา ขี้หู ฟ้ามูก ปัสสาวะ และอุจจาระเป็นต้น อันเป็นเหตุให้ 
บรรดาทวารที่ถูกเข้อนแล้ว แม้บุคคลล้างอยู่ทุก ๆ วันก็ไม่เป็นของสะอาด ไม่เป็น 
ของน่าฟูใจ ซึ่งเป็นที่ ๆ บุคคลล้างทวารบางทวารแล้วจำต้องล้างมือด้วยฟ้าอีก ล้าง 
ทวารบางทวารแล้ว ล้างมือด้วยโคมัยก็ดี ดินเหนียวก็ดี จุรณหอมก็ดี ตั้ง ๒ ครั้ง 
๓ ครั้ง ความเป็นของปฏิกูลก็ยังไม่ไปปราศ พระโยคีพึงพิจารณาความเป็นของปฏิกูล 
โดยการเข้อนอย่างนี้ 


10-1996 (0609-0648)8 


616 


1/5/11,2:27/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๑๗ 


การบรรลุอุปจารฌาน 

[๓๐๕] เมื่อพระโยคีนั้น พิจารณาความเป็นของปฏิกูลโดยอาการ ๑๐ อย่าง 
ดังบรรยายมานี้อยู่ทำให้เป็นคุณชาติอันความตรึกและวิตกคร่ามาแล้วกวฬิงการาหาร 
ย่อมปรากฏด้วยสามารถอาการเป็นของปฏิกูล เธอย่อมหมั่นเสพ เจริญ เพิ่มพูนนิมิต 
นั้นบ่อย ๆ เมื่อเธอทำอย่างนั้น นิวรณ์ย่อมสงบ แต่เพราะเหตุที่กวฬิงการาหารเป็น 
ของลึกโดยความเป็นสภาวธรรม จิตจึงขึ้นถึงเพียงอุปจารสมาธิ ซึ่งไม่ถึงขั้นอัปปมา- 
สมาธิ อนึ่ง สัญญาในอธิการนี้ย่อมเป็นคุณชาติปรากฏด้วยอำนาจการถือเอาโดย 
เอาการเป็นของปฏิกูล เหตุนั้น กัมมัฏฐานนี้จึงถึงการนับว่าอาหาเรปฏิกูลสัญญา 
ความสำคัญหมายว่าเป็นของปฏิกูลในอาหาร 

ก็แหละ จิตของภิกษุผู้หมั่นประกอบปฏิกูลสัญญาในอาหารนี้ ย่อมหดกลับถอย 
หลังจากความอยากในรส เธอเป็นผู้หมดความเมา กลืนกินอาหารเพียงเพื่อต้องการ 
บำบัดทุกข์ ดุจคนต้องการข้ามทางกันดารแม่ไม่อยากกินเนื้อบุตร แต่จำต้องกลืนกิน 
เนื้อบุตร ฉะนั้น ครั้นคราวนี้ราคะซึ่งเนื่องด้วยกามคุณ ๕ ย่อมถึงความกำหนดจับ(ร) 
ได้แก่เธอ ด้วยมุขคือปรีชาคอยจับกวฬิงการาหารโดยไม , ลำเค็ญเลย 

เธอกำหนดรู้รูปขันธ์ด้วยมุขคือปรีชากำหนดรู้กามคุณ ๕ อย่าง และแม้กาย- 
คตาสติภาวนา ย่อมถึงความเต็มเปียมแก่เธอ ด้วยอำนาจความเป็นของปฏิกูลแห่ง 
อาหารที่ยังไม่ย่อยเป็นต้น เธอชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามปฏิปทาอันอนุโลมแก่อสุภ- 
สัญญา ก็เธออาศัยข้อปฏิบัตินี้ แม้ยังไม , ประสบความเป็นผู้มีพระอมตะเป็นที่สุดใน 
ภพปัจจุบัน ก็จะเป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้า 

นี้เป็นถ้อยแถลงอย่างพิสดารในการเจริญอาหาเรปฏิกูลสัญญา 


๒. จตุธาตุววัฏฐานกถา 

[๓๐๖] บัดนี้ ถึงลำดับการแสดงวิธีเจริญจตุธาตุววัฏฐาน ซึ่งทรงแสดงไว้ว่า 
ววัฏฐาน คือการกำหนดอันหนึ่ง รองจากอาหาเรปฏิกูลสัญญาลงมา ดังนี้ 

ในบทเหล่านั้น บทว่า กำหนด คือการสันนิษฐานด้วยสามารถเข้าไปกำหนด 
สภาวะ การกำหนดธาตุทั้ง ๔ ชื่อว่า จตุธาตุววัฏฐาน คำว่า ธาตุมนสิการ คือ 
ใฝ่ใจธาตุ คำว่า ธาตุกัมมัฏฐาน คือกัมมัฏฐานมีธาตุเป็นอารมณ์, คำว่า จตุธาตุ- 


10-1996 (0609-0648)8 


617 


1/5/11,2:27/\1\/เ 


















๖๑๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ววัฏฐาน ได้แก่ การกำหนดธาตุ ๔ นี้ โดยใจความเป็นอันเดียวกัน กัมมัฏฐาน 
คือธาตุววัฏฐานนี้นั้นมาแล้วโดยอาการ ๒ อย่าง คือ โดยย่อ ๑ โดยพิสดาร ๑ 
การกำหนดธาตุ ๔ นั้น โดยย่อมาในมหาสติปัฏฐานสูตร โดยพิสดารมาในมหาหัตถิป 
โทปมสูตร ในราหุโสวาทสูตร และในธาตุวิภังคสูตร 

ก็การกำหนดธาตุ ๔ นั้น มาแล้วโดยย่อในมหาสติปัฏฐานสูตร ๑ ด้วยสามารถ 
ภิกษุผู้เจริญธาตุกัมมัฏฐานผู้มีปัญญาแก่กล้าอย่างนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เหมือนอย่าง 
นายโคฆาตก์หรือลูกมือของนายโคฆาตก์ผู้ขยัน ฆ่าโคแล้วพงนับแบ่งเนื้อออกเป็น 
ชิ้น ๆ นั่งในทางใหญ่ ๔ แพร่ง ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุย่อมพิจารณากายนี้แหละ 
ตามที่ตั้งอยู่แล้ว ตามที่ดำรงอยู่แล้วโดยธาตุว่า ในกายนื้มี ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ 
เตโซธาตุ วาโยธาตุ ฉันนั่น 

ความแห่งพระสูตรนั้นว่า เปรียบดุจนายโคฆาตก์หรือลูกมือของนายโคฆาตก์ ผู้ 
ฉลาดนั้นแหละ ผู้อันเขาจ้างแล้วด้วยภัตและบำเหน็จ ฆ่าแม่โคแล้ว ชำแหละแล้ว 
นั่งปันเป็นส่วน ๆ ในทางใหญ่ ๔ แพร่ง กล่าวคือฐานกลางของทางใหญ่ซึ่งแยก 
ไปสู่ ๔ ทิศ ฉันใด ภิกษุย่อมพิจารณากาย ซึ่งชื่อว่าตามที่ตั้งอยู่ เพราะตั้งอยู่โดย 
อาการอย่างใดอย่างหนึ่งแห่งอิริยาบถทั้ง ๔ หรือชื่อว่าตามที่ดำรงแล้ว เพราะตาม 
ที่ตั้งอยู่แล้วนั้นเอง โดยความเป็นธาตุอย่างนี้ว่า ในกายนี้มี ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ 
เตโชธาตุ วาโยธาตุ ฉันนั้น มีอธิบายอย่างไร ? อธิบายว่า เมื่อนายโคฆาตถ์เลี้ยงโค 
อยู่ก็ดี นำมาสู่ที่ฆ่าก็ดี จูงมาผูกมัดไวีในที่ฆ่านั้นก็ดี ฆ่าอยู่ก็ดี เห็นโคที่ฆ่าแล้วตาย 
แลวก็ดี ความสำคัญหมายว่าแม่โคยังไม่สูญหาย ตราบเท่าที่ยังไม่ชำแหละโคนั้นแบ่ง 
ออกเป็นชิ้น ๆ แต่เมื่อเธอแบ่งออกแล้วนั่งอยู่ ความหมายว่าแม่โคย่อมหายไป 
กลายเป็นหมายว่าเนื้อ เธอหาคิดอย่างนี้ไม่ว่า เราขายแม่โค คนเหล่านี้ซื้อแม่โคไป 
อันที่แท้เธอย่อมคิดอย่างนี้ว่า เราขายเนื้อ แม้ชนเหล่านี้ซื้อเนื้อไป ฉันใด แม้เมื่อ 
ภิกษุนี้ครั้งก่อนคือในเวลาเป็นปุถุชน คนโง่ จะเป็นคฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม 
ความสำคัญหมายว่าสัตว์ ว่าสัตว์เลี้ยง หรือว่าบุคคลยังไม่สูญในทันทีตราบเท่าที่ยัง 
มิได้ทำการแยกออกเป็นกอง ๆ พิจารณากายนี้ตามที่ตั้งอยู่แล้ว ตามที่ดำรงอยู่แล้ว 
โดยความเป็นธาตุ แต่เมื่อพระโยคีพิจารณาโดยความเป็นธาตุ ความสำคัญหมายว่า 
เป็นสัตว์ย่อมสูญหาย จิตย่อมตั้งจดจ่ออยู่ด้วยสามารถเป็นธาตุฝ่ายเดียว เพราะเหตุนั้น 
พระผู้มีพระภาค จึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย นายโคฆาตถ์ผู้ขยัน ฯลฯ พึงเป็นผู้นั่งแล้ว 
ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็เช่นเดียวกัน ฯลฯ วาโยธาตุ ๒ ฉะนี้ 

๑ ท.ม. (ไทย) ๑๐/๓๗๘/๓๐๗ ๒ ท.ม.อ. (บาล) ๒/๓๘๔ -๕ 


10-1996 (0609-0648)8 


618 


1/5/11,2:27 / \1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๑๙ 


[๓๐๗] แต่ใน มหาหัตถิปโทปมสูตร ๑ ทรงแสดงโดยพิสดารด้วยสามารถภิกษุ 
ผู้บำเพ็ญธาตุกัมมัฏฐานซึ่งมีปัญญาไม่เฉยบแหลมนักอย่างนี้ว่า 

อาวุโส ก็ปฐวีธาตุภายในเป็นไฉน ? สิ่งใดที่หยาบแข็ง อันปุถุชนยึดมั่นแล้ว เป็น 
ภายในจำเพาะตัว คือ ผม ขน เล็บ ฟัน ฯลฯ อาหารใหม่ อาหารเก่า ก็หรือ 
อันใดอันหนึ่งแม้อื่น ที่หยาบแข็งอันปุถุชนยึดมั่นแล้ว ซึ่งเป็นไปในภายในเฉพาะตัว 
อาวุโส นี้แหละคือปฐวีธาตุอันเป็นไปในภายใน ดังนี้ด้วย 

อาวุโส ก็อาโปธาตุภายในเป็นไฉน ? สิ่งใดเป็นของเอิบอาบ ถึงความซึมซาบ 
อันปุถุชนยึดมั่นแล้ว เป็นภายในเฉพาะตัว คือ ดี ฯลฯ มูตร ก็หรืออันใดอันหนึ่ง 
แม้อื่น ที่เป็นของเอิบอาบถึงความซึมซาบ อันปุถุชนยึดมั่นแล้ว ซึ่งเป็นภายในเฉพาะตัว 
อาวุโส นี้เรียกว่าอาโปธาตุอันเป็นไปภายใน ดงนี้ด้วย 

อาวุโส ก็เตโชธาตุภายในเป็นไฉน ? สิ่งใดเป็นของร้อน ถึงความเป็นของร้อน 
อันปุถุชนยึดมั่นแล้ว เป็นภายในเฉพาะตัว คือสิ่งที่เป็นเหตุให้เร่าร้อน ให้โทรม ให้ถูก 
เผาผลาญ ให้ของที่บริโภค ของที่ดื่ม ของที่กัดกิน และของที่ลิ้มถึงความย่อยด้วยดี 
ก็หรืออันใดอันหนึ่งแม้อื่นที่เป็นของร้อนถึงความเป็นของร้อน อันปุถุชนยึดมั่นแล้ว 
ซึ่งเป็นภายในเฉพาะตัว อาวุโส นี้เรียกว่าเตโชธาตุภายใน ดังนี้ด้วย 


อาวุโส ก็วาโยธาตุอันเป็นไปภายในเป็นไฉน ? สิ่งใดเป็นลม 
อันปกชนยึดมั่นแล้ว เป็นภายในเฉพาะตัว ลมพัดขึ้นเบื้องบน 


ถึงความพัดโบก 
ลมพัดลงเบื้องตํ่า 


ลมพัดอยู่ในท้อง ลมพัดอยู่ในไล้ ลมที่แล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ ลมหายใจเข้าออก 
ก็หรือว่าอันใดอันหนึ่งที่มีลักษณะดังนี้ หรือแม้อันอื่น คือเป็นลม ถึงความพัดโบก 
อันปุถุชนยึดมั่นแล้ว ซึ่งเป็นไปภายในเฉพาะตัว อาวุโส นี้เรียกว่าวาโยธาตุอันเป็นไป 
ภายใน ดังนี้ด้วย 


ก็ในมหาหัตถิปโทปมสูตรนี้ฉันใด แม่ในราหุโลวาทสูตร ๒ และธาตุวิภังคสูตร ๓ ก็ 
เหมือนกัน ฉันนั้น 


ในพระสูตรนั้น มีขยายความบทที่ยังไม่กระจ่างดังต่อไปนี้ คำว่า อันเป็นไป 
ภายใน เฉพาะตัว ทั้ง ๒ นี้เป็นชื่อของสิ่งที่เป็นนิยกะ สิ่งที่เกิดในตน อธิบายว่า 
เนื่องกับสันดานของตนชื่อว่า นิ ยกะ นิยกะนี้นั้นฉันเดียวกับคำพูดในหมู่หญิงในโลก 
เขาย่อมเรียกว่า อธิตถี คำเฉพาะผู้หญิงฉันใด เรียกว่า เป็นภายใน เพราะเป็นไป 


๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๒-๔/๓๓0-๓๓๗ ๒ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๑๑๔-๗/๑๒๖-๑๒๘ 

๓ อภ.ว. (ไทย) ๓๔/๑๗๓-๖/๑๓๔-๑๓๗ 


10-1996 (0609-0648)8 


619 


1/5/11,2:28/\1\/เ 



















๖๒๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ในตน เรียกว่า เฉพาะตน เพราะอาศัยตนเป็นไป ฉันนั้น คำว่า หยาบ คือแข้น คำว่า 
แข็ง คือกระด้าง ในคำเหล่านั้น คำที่ ๑ บอกลักษณะ คำที่ ๒ บอกอาการ 
เพราะว่าปฐวีธาตุมีลักษณะแข้นแข็ง ปฐวีธาตุนั้นมีอาการหยาบ เพราะเหตุนั้น 
จึงเรียกว่าแข็ง คำว่า อัน ปุลุ ซนยึดมั่น คือยึดถืออย่างมั่น ได้แก่ถืออย่างแน่น 
อย่างนี้ว่าเรา ว่าของเรา ดังนี้ ความว่า จับแล้วคลำแล้ว คำว่า เสยฺยถีท 0 นี้เป็น 
นิบาต ความของนิบาตนั้นว่า หากจะถามว่า ข้อนั้นได้แก่อะไร แต่นั้นเมื่อจะแสดง 
สิ่งที่ถามถึงนั้น จึงกล่าวคำเป็นต้นว่า ผม ขน อนึ่ง ในที่นี้บัณฑิตพึงทราบว่าท่าน 
แสดงปฐวีธาตุโดยอาการ ๒๐ โดยรวมมันสมอง เข้าในเยื่อกระดูกด้วย ด้วยบทว่า 
ก็หรือสิ่งอะไร ๆ แม้อื่นสงเคราะห์ปฐวีเข้าในส่วนทั้ง ๓ ที่เหลือ 

สภาพที่เอิบ คืออาบไปสู่ที่นั้น ๆ โดยความเป็นของซึมแทรกไป เหตุนั้นชื่อว่า 
อาโป สภาพที่ไปแล้วในสภาพที่ซึมซาบทั้งหลายมีอย่างต่าง ๆ ด้วยสามารถแห่ง 
สภาพที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นต้น เหตุนั้นชื่อว่า ถึงความซึมซาบ สิ่งนั้นได้แก่ 
อะไร ? ได้แก่สิ่งที่มีลักษณะเอิบอาบแห่งอาโปธาตุ 

ชื่อว่า ไฟ ด้วยอำนาจความร้อน ชื่อว่า ถึงความเร่าร้อน เพราะเหตุที่ 
ไปแล้วในภาวะที่ร้อนทั้งหลายตามนัยที่กล่าวแล้ว สิ่งนั้นได้แก่อะไร ? ได้แก่สิ่งที่มี 
ลักษณะที่อบอ้าว คำว่า ก็ ด้วยสิ่งใด ความว่า ด้วยสิ่งที่บับว่าไฟใดกำเริบแล้ว 
กายนี้ย่อมเร่าร้อน คือเกิดร้อนรุ่มด้วยภาวะที่ต้องแก , ประจำทุกวัน เป็นต้น คำว่า 
และเป็นเหตุให้โทรม คือเป็นเหตุให้กายนี้ครํ่าคร่า คือให้ถึงความเป็นผู้มีอินทรีย์ 
พิกล สิ้นกำลังและหนังเหี่ยว ผมหงอกเป็นต้น คำว่า และเป็นเหตุให้ถูกเผาผลาญ 
คือสิ่งใดกำเริบแล้ว กายนี้ย่อมถูกเผา และบุคคลลนั้นครํ่าครวญอยู่ว่า เราย่อม 
ถูกเผา ๆ ดังนี้ ย่อมหวังการทานั้ามันเนยที่เคี่ยวแล้วร้อยครั้งปล่อยให้เย็นและ 
นั้าม้นจันทน์เป็นต้น และลมอ้นเกิดแต่พัดใบตาล คำว่า ให้ของบริโภค ของดื่ม 
ของเคี้ยว ของลิ้มถึงความย่อย ไป ด้วย ดี คือเป็นเครื่องถึงความย่อยไปคือหายไปโดย 
ความเป็นรสเป็นต้นด้วยดี แห่งของบริโภคมีข้าวสุกเป็นต้นนี้ หรือเครื่องดื่มมีนา 
เป็นต้น หรือของเคี้ยวมีแป้งและอาหารว่างเป็นต้น หรือของสิ้มมีมะม่วงสุกนั้าผึ้งและ 
นั้าอ้อยเป็นต้นนี้ ก็ในบรรดาลักษณะเหล่านี้ ลักษณะ ๓ ข้างต้นมีเตโชธาตุเป็น 
สมุฏฐาน ลักษณะหลังมีกรรมเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว 


10-1996 (0609-0648)8 


620 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๒๑ 


ชื่อว่า ลม ด้วยอำนาจกระพือพัด ที่ชื่อว่า ถึงความโบกพัด คือนับเข้าใน 
จำพวกลมทั้งหลายตามนัยที่กล่าวแล้ว สิ่งนั้นได้แก่อะไร ? ได้แก่สิ่งที่มีลักษณะไหว 
ชื่อว่า ลมขึ้นเบื้องบน ได้แก่ลมที่ดีขึ้นข้างบนอันเป็นไปแล้วด้วยอำนาจการอาเจียน 
และสะอึกเป็นต้น ชื่อว่า ลมพัดลงเบื้องตํ่า ได้แก่ลมที่กดลงเบื้องตํ่าที่นำอุจจาระ 
และปัสสาวะเป็นต้นออกมา ชื่อว่า ลมอยู่ในท้อง คือลมภายนอกไล้ใหญ่ทั้งหลาย 
ชื่อว่า ลมในไส้ คือลมภายในไล้ใหญ่ ชื่อว่า ลมแล่น ไป ตามร่างกาย คือลมที่เกิด 
เพราะการงอเข้า และเหยียดออกเป็นต้น ซึ่งซ่านไปสู่อวัยวะน้อยใหญ่ในสรีระทั้งสิ้น 
ตามแนวแห่งข่ายคือเส้นเอ็น ชื่อว่า ลมอัสสาสะ คือลมในจมูกที่เข้าข้างใน ชื่อว่า 
ลมปัสสาสะ ได้แก่ลมในจมูกที่ออกข้างนอก และในลมเหล่านี้ ลม ๕ ชนิดตอนต้น 
มี ๔ สมุฏฐาน ลมอัสสาสะปัสสาสะ มีจิตเป็นสมุฏฐานอย่างเดียว ก็ด้วยบทว่า 
ก็ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแม้อื่น ดังนี้ ในทุก ๆ แห่ง ท่านสงเคราะห์อาโปธาตุเป็นต้นเข้าใน 
ส่วนที่เหลือทั้งหลาย 

ธาตุ ๔ เป็นอันท่านให้พิสดารด้วยอาการ ๔๒ คือ ปฐวีธาตุโดยอาการ ๒๐ 
อาโปธาตุโดยอาการ ๑๒ เตโชธาตุโดยอาการ ๔ วาโยธาตุโดยอาการ ๖ ดังพรรณนา 
มาฉะนี้ 

การขยายความบาลีในอธิการนี้ เพียงเท่านี้ก่อน 

วิธีเจริญกัมมัฏฐาน 

[๓๐๘] ก็พึงทราบวินิจฉัยในนัยแห่งการเจริญในธาตุกัมมัฏฐานนี้ การกำหนด 
ธาตุอย่างพิสดารอย่างนี้ว่า ผมเป็นปฐวีธาตุ ขนเป็นปฐวีธาตุ ดังนี้ ย่อมปรากฏ 
โดยความเป็นของเนิ่นข้าแก่ภิกษุผู้มีปัญญาเฉียบแหลม แต่เมื่อผู้มีปัญญาเฉียบแหลม 
นั้นใฝ่ใจอยู่อย่างนี้ว่า สิ่งใดมีลักษณะแข้นแข็ง สิ่งนี้คือปฐวีธาตุ สิ่งใดมีลักษณะ 
เอิบอาบ สิ่งนี้คืออาโปธาตุ สิ่งใดมีลักษณะให้อบอุ่น สิ่งนี้คือเตโชธาตุ สิ่งใดมี 
ลักษณะไหว สิ่งนี้คือวาโยธาตุ ดังนี้ กัมมัฏฐานย่อมปรากฏ แต่ผู้มีปัญญา'โม่เฉียบ 
แหลมนัก ใฝ่ใจอยู่อย่างนี้ กัมมัฏฐานนี้ ย่อมมืดมัวไม่แจ่มแจ้ง เมื่อเธอใฝ่ใจโดย 
พิสดารตามนัยก่อนกัมมัฏฐานจึงจะปรากฏได้ชัด 


10-1996 (0609-0648)8 


621 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















๖๒๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ถามว่าใฝ่ใจอย่างไร ? เปรียบเหมือนในภิกษุ ๒ รูปสาธยายพระบาลีที่มีเปยยาลมาก 
ภิกษุผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ยังบาลีหน้าเปยยาลให้พิสดารครั้งเดียวหรือสองครั้ง 
เบื้องหน้า แต่นั้นก็ทำการสาธยายด้วยสามารถที่สุด ๒ ข้างจึงเลยไป ในภิกษุ ๒ รูปนั้น 
ฝ่ายรูปที่มีปัญญาไม่เฉียบแหลม จะกล่าวอย่างนี้ว่า “นี้ชื่อว่าสาธยายอะไรกัน ไม่ให้ 
ทำเพียงกระทบริม!]ปาก เมื่อทำการสาธยายอยู่อย่างนี้เมื่อไรพระบาลีจึงจักคล่อง” 
เธอจึงทำการสาธยายยังพระบาลีเปยยาลที่มาถึงแล้ว ๆ ให้พิสดาร ฝ่ายภิกษุผู้มี 
ปัญญาเฉียบแหลมจะกล่าวกะเธออย่างนี้ว่า “นี่ชื่อว่าสาธยายอะไรกัน ไม่ให้ถึงที่สุด 
สักที เมื่อทำการสาธยายอย่างนี้เมื่อไหร่พระบาลีจึงจักถึงที่สุดได้” ดังนี้ ฉันใด 
การกำหนดธาตุอย่างพิสดารด้วยอำนาจผมเป็นต้น ย่อมปรากฏโดยเป็นของข้า ๆ 
แก , ภิกษุผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ฉันนั้น แต่เมื่อท่านใฝ่ใจย่อโดยนัยเป็นต้นว่าสิ่งใดมี 
ลักษณะแข้นแข็ง สิ่งนี้คือปฐวีธาตุ ดังนี้ กัมมัฏฐานย่อมปรากฏ ฝ่ายภิกษุ'ที่มีปัญญา 
ไม่เฉียบแหลม ใฝ่ใจเหมือนอย่างนั้น กัมมัฏฐานกลับมืดมัวไม่แจ่มแจ้ง เมื่อใฝ่ใจพิสดาร 
ด้วยสามารถผมเป็นต้นกัมมัฏฐานย่อมปรากฏชัด 

เหตุนั้นภิกษุผู้มีปัญญาเฉียบแหลมต้องการเจริญกัมมัฏฐาน พึงไปในที่ลับ 
หลีกเร้นอยู่ นึกถึงรูปกายของตนแม้ทั้งสิ้นก่อน จึงกำหนดธาตุโดยย่ออย่างนี้ว่า 
ภาวะแข็งหรือกระด้างในกายอันใดนี้คือปฐวีธาตุ ภาวะที่เอิบอาบซึมซาบอันใดนี้คือ 
อาโปธาตุ ภาวะที่ให้ย่อยหรืออบอุ่นอันใดนี้คือเตโชธาตุ ภาวะที่ให้เคลื่อนไหว หรือที่ 
เปล่งนี้คือวาโยธาตุ ดังนี้ แล้วจึงนึกใฝ่ใจสอดส่อง โดยความเป็นสักแต่ว่าธาตุ 
โดยมิใช่สัตว์ โดยมิใช่ชีวะ ว่าปฐวีธาตุ อาโปธาตุ ดังนี้บ่อย ๆ เมื่อเธอพยายามใช้ 
ปัญญากำหนดสอดส่องชนิดแห่งธาตุอย่างนี้ ต่อกาลไม่นานนักสมาธิขั้นอุปจาระได้ 
ปัญญาเครื่องสอดส่องประเภทแห่งธาตุช่วยพยุงแล้วก็เกิดขึ้น ไม่ถึงขั้นอัปปนาเพราะ 
มีสภาวธรรมเป็นอารมณ์ 

อีกอย่างหนึ่ง ส่วน ๔ ประเภทเหล่านี้ใด ซึ่งพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ 
เพื่อแสดงความที่มหาภูตทั้ง ๔ ไม่ใช่สัตว์ว่า “อาศัยกระดูก อาศัยเอ็น อาศัยเนื้อ 
อาศัยหนัง อากาศที่ล้อมรอบ ถึงความนับว่ารูป” ๑ ฉะนี้ พระโยคีพึงเอามือคือฌาน 
ที่สอดส่องไปตามระหว่างแห่งกระดูกเป็นต้นนั้น ๆ แหวกส่วนเหล่านั้นแล้วกำหนด 
ธาตุทั้งหลายตามนัยก่อนนั้นแหละว่า ในธาตุ ๔ เหล่านั้น ภาวะแข็งหรือกระด้าง 

๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๖/๓๓๘ 


10-1996 (0609-0648)8 


622 


1/5/11,2:28/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๒๓ 


อันใดนี้คือปฐวีธาตุ แล้วจึงนึกในใจพิจารณาบ่อย ๆ โดยเป็นสักแต่ว่าธาตุ ไม่ใช่สัตว์ 
ไม่ใช่ชีวะ ว่าปฐวีธาตุ อาโปธาตุ ดังนี้ บ่อย ๆ 

เมื่อเธอพยายามอยู่อย่างนี้ ต่อกาลไม่นานนักสมาธิขั้นอุปจาระได้ปัญญา 
เครื่องสอดส่องประเภทแห่งธาตุช่วยพยุงแล้วก็เกิดขึ้นไม , ถึงขั้นอัปปนาเพราะมีสภาวธรรม 
เป็นอารมณ์ 

นี้เป็นภาวนานัย ในการกำหนดธาตุ ๔ ซึ่งพรรณนาโดยย่อ 

[๓๐๙] ส่วนที่พรรณนาโดยพิสดาร บัณฑิตพึงทราบอย่างนี้ คือ พระ'โยคีผู้มี 
ปัญญาไม่เฉียบแหลม ต้องการเจริญกัมมัฏฐานนี้ พึงเรียนธาตุอย่างพิสดารด้วย 
อาการ ๔๒ ในสำนักของอาจารย์ ไปอยู่ในเสนาสนะมีประการดังกล่าวแล้ว ทำกิจ 
ทุกอย่างเสร็จแล้ว ไปในที่ลับหลีกเร้นอยู่ พึงเจริญกัมมัฏฐานโดยอาการทั้ง ๔ 
อย่างนี้ คือ 

๑. โดยย่อพร้อมทั้งเครื่องปรุง 

๒. โดยแยกพร้อมทั้งเครื่องปรุง 

๓. โดยย่อพร้อมทั้งลักษณะ 

๔. โดยแยกพร้อมทั้งลักษณะ 

ใน ๔ อย่างนั้น อย่างไรภิกษุชื่อว่า เจริญ โดย ย่อพร้อมทั้งเครื่องปรุง ? คือ 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ กำหนดอาการที่กระด้างในส่วน ๒๐ ว่า ปฐวีธาตุ กำหนด 
อาการที่เอิบอาบได้แก่นั้า ซึ่งถึงความซึมแทรกในส่วน ๑๒ ว่า อาโปธาตุ กำหนด 
ไฟที่ให้ย่อยในส่วน ๔ ว่า เตโชธาตุ กำหนดอาการกระพืดพัดในส่วนทั้ง ๖ ว่า 
วาโยธาตุ เมื่อเธอกำหนดอยู่อย่างนี้ ธาตุย่อมปรากฏ เมื่อรำพึงในใจถึงธาตุเหล่านั้น 
บ่อย ๆ อุปจารสมาธิย่อมเกิดตามนัยที่กล่าวแล้วแล 

[๓๑๐] ก็เมื่อพระโยคีใดเจริญอยู่อย่างนี้กัมมัฏฐานไม่สำเร็จ พระโยคีนั้นพึงเจริญ 
โดย จำแนกออกไปพร้อมทั้งเครื่องปรุง คืออย่างไร ? คือภิกษุนั้นไม่ถึงยังอุคคหโกศล 
โดยส่วน ๗ และมนสิการโกศลโดยส่วน ๑๐ ซึ่งกล่าวไว้แล้วในกายคตาสติ- 
กัมมัฏฐานนิเทศนั้นทั้งหมดไม่ให้บกพร่อง ทำการสาธยายตจปัญจกะเป็นต้นด้วย 
วาจาโดยอนุโลมและปฏิโลมให้เป็นเบื้องต้น แล้วพึงทำวิธีดังที่กล่าวแล้วในกัมมัฏฐาน 
นั้นทั้งหมด 


10-1996 (0609-0648)8 


623 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















๖!®)๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แต่ที่แปลกกันมีอย่างนี้ คือในกายคตาสตินั้น แมีใฝ่ใจผมเป็นต้นด้วยอำนาจ 
สี สัณฐาน ทิศ โอกาส ปริจเฉทแล้ว พึงตั้งใจกำหนดด้วยสามารถความเป็นของ 
ปฏิกูลอีก แต่ในที่นี้พึงตั้งใจด้วยสามารถความเป็นธาตุ 

เพราะเหตุนั้น พึงใฝ่ใจผมเป็นต้นอย่างละ ๕ ๆ ด้วยสามารถสีเป็นต้น แล้วจึง 
มนสิการให้เป็นไปอย่างนี้ในอวสาน ใจความว่า 

๑. ปฐวีธาตุ 

[๓๑๑] ๑. ชื่อว่า ผม เหล่า นี้ เกิด ที่ หนังหุ้มกระโหลกศีรษะ พึงกำหนดในผม 

เหล่านั้นว่า เมื่อหญ้ากุณฐะ หญ้าที่แข็งเกิดบนยอดจอมปลวก จอมปลวกหารู้!ม่ว่า 
หญ้ากุณฐะเกิดบนเรา แม้หญ้ากุณฐะก็หารู!ม , ว่า เราเกิดบนจอมปลวก ฉันใด หนัง 
หุ้มกระโหลกศีรษะก็เช่นกัน หารู!ม่ว่าผมเกิดในเรา แม้ผมก็หารู!ม่ว่าเราเกิดบนหนัง 
หุ้มกระโหลกศีรษะ ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า 
ผมทั้ง หลาย ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มี 
เจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๑๒] ๒. ขนเกิดในหนังทุ้มสรีระ พึงกำหนดในขนเหล่านั้นว่า เมื่อหญ้า 
แพรกเกิดในสถานที่บ้านร้าง สถานที่บ้านร้างหารู!ม่ว่าหญ้าแพรกเกิดที่เรา แม้หญ้า 
แพรกก็หารู้!ม่ว่าเราเกิดในสถานที่บ้านร้าง ฉันใด หนังหุ้มสรีระก็เช่นกัน หารู้สึกไม่ 
ว่าขนเกิดในเรา แม้ขนก็หารู้!ม่ว่าเราเกิดในหนังหุ้มสรีระ ธรรมเหล่านี้เว้นแล้ว 
จากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า ขนทั้งหลาย ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ 
ส่วนหนึ่งเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ 
แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๑๓] ๓. เล็บเกิด ที่ ปลายนิ้วมือ พึงกำหนดในเล็บนั้นว่า เมื่อเด็กเอาไม้ 

เรียวแทงเมล็ดมะซางเข้าไปแล้วเล่นอยู่ ไม้เรียวหารู้!ม่ว่าเมล็ดมะซางตั้งอยู่ในเรา 
แม้เมล็ดมะซางก็หารู้!ม่ว่าเราตั้งอยู่ที่ปลายไม้เรียว ฉันใด นิ้วมือทั้งหลายก็เช่นกัน 
ย่อมไม่รู้ว่าเล็บเกิดที่ปลายนิ้วทั้งหลาย แม้เล็บก็ไม่รู้ว่าเราเกิดที่ปลายนิ้วทั้งหมด 
ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่าเล็บทั้งหลาย ดัง 
บรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม , มีเจตนา เป็นอัพยา- 
กฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 


10-1996 (0609-0648)8 


624 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๒ ๕ 


[๓๑๔] ๔. ฟ้นเกิดที่กระดูกคาง พึงกำหนดในฟันนั้นว่า เมื่อซี่ไม้ที่พวก 
นายช่างเอายางเหนียวชนิดใดชนิดหนึ่งติดตั้งไว้บนครกหิน ครกหารู!ม่ว่าซี่ไม้ตั้งอยู่ 
บนเรา แม้ซี่ไม้ก็หารู้!ม่ว่าเราตั้งอยู่บนครกดังนี้ ฉันใด กระดูกคางก็ฉันนั้น หารู้ 
ไม่ว่าฟันเกิดในเรา แม้ฟันก็หารู้!ม่ว่าเราเกิดที่กระดูกคาง ฉันนั้น ธรรมเหล่านี้เว้น 
แล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า ฟ้นทั้งหลาย ดังบรรยายมา นี้ 
ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า 
มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๑๕] ๔. หนังตั้งทุ้มอยู่ทั่วสรีระ พึงกำหนดในหนังนั้นว่า เมื่อพิณใหญ่หุ้ม 

ด้วยหนังโคอ่อน พิณใหญ่หารู้!ม่ว่าหนังโคอ่อนหุ้มเราไว้ แม้หนังโคอ่อนก็หารู้!ม , ว่า 
เราหุ้มพิณใหญ่ไว้ ฉันใด สรีระก็หารู้!ม่ว่าหนังหุ้มเราไว้ แม้หนังก็หารู้!ม่ว่าเราหุ้ม 
สรีระไว้ ฉันนั้น ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า 
หนัง ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม , มีเจตนา 
เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๑๖] ๖. เนื้อตั้งฉาบร่างกระดูก พึงกำหนดในเนื้อนั้นว่า เหมือนเมื่อฝา 

ถูกฉาบด้วยดินเหนียวหนา ฝาหารู้!ม , ว่าเราอันดินเหนียวฉาบทาแล้ว แม้ดินเหนียว 
หนาก็หารู้!ม , ว่าเราฉาบทาฝาแล้ว ฉันใด ร่างกระดูกก็ฉันนั้น หารู้!ม่ว่าเราอันเนื้อ 
มีประเภท ๙๐๐ ชิ้นฉาบแล้ว แม้เนื้อก็หารู้ไม่ว่าเราฉาบร่างกระดูกไว้ ฉันนั้น 
ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า เนื้อ ดังบรรยายมานี้ 
ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่ 
สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๑๗] ๗. เอ็นตั้งรึงรัดกระดูกในภายในอยู่ พึงกำหนดในเอ็นนั้นว่า เหมือน 
เมื่อไม้ฝาอันบุคคลมัดแล้วด้วยเถาวัลย์ ไม้ฝาหารู้!ม่ว่าเราอันเถาวัลย์รัดแล้ว แม้ 
เถาวัลย์ก็หารู้!ม่ว่า เรารัดไม้ฝาไว้ ฉันใด กระดูกทั้งหลายก็ฉันนั้น หารู้!ม่ว่าเอ็น 
รัดรึงเราไว้ แม้เอ็นทั้งหลายก็หารู้!ม่ว่าเรารัดกระดูกไว้ ฉันนั้น ธรรมเหล่านี้เว้นแล้ว 
จากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่าเอ็น ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่ง 
โดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ แข็ง 
กระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 


10-1996 (0609-0648)8 


625 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















๖๒๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

[๓๑๘] ๘. ในจำพวกกระดูกทั้งหลาย กระดูกส้นเท้ายกกระดูกข้อเท้าทูนไว้ 

กระดูกข้อเท้ายกกระดูกแข้งทูนไว้ กระดูกแข้งยกกระดูกขาทูนไว้ กระดูกขายกกระดูก 
สะเอวทูนไว้ กระดูกสะเอวยกกระดูกสันหลังทูนไว้ กระดูกสันหลังยกกระดูกคอ 
ทูนไว้ กระดูกคอยกกระดูกศีรษะทูนไว้ กระดูกศีรษะตั้งอยู่บนกระดูกคอ กระดูก 
คอตั้งอยู่บนกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังตั้งอยู่บนกระดูกสะเอว กระดูกสะเอวตั้ง 
อยู่บนกระดูกขา กระดูกขาตั้งอยู่บนกระดูกแข้ง กระดูกแข้งตั้งอยู่บนกระดูกข้อเท้า 
กระดูกข้อเท้าตั้งอยู่บนกระดูกสันเท้า พึงกำหนดในกระดูกเหล่านั้นว่า ในบรรดา 
เครื่องก่อที่สำเร็จด้วยอิฐ ไม้หรือโคมัยเบีนต้น สัมภาระตอนล่าง ๆ หารู้!ม่ว่า เรายก 
สัมภาระข้างบน ๆ ทูนไว้ แม้สัมภาระข้างบน ๆ ก็หารู!ม่ว่า เราตั้งอยู่เหนือสัมภาระ 
ตอนล่าง ๆ ฉันใด กระดูกทั้งหลายก็ฉันนั้น คือ กระดูกสันเท้าก็หารู!ม่ว่าเรายก 
กระดูกข้อเท้าทูนไว้ กระดูกข้อเท้าก็หารู!ม่ว่าเรายกกระดูกแข้งทูนไว้ กระดูกแข้งก็หา 
รู!ม่ว่าเรายกกระดูกขาทูนไว้ กระดูกขาก็หารู้!ม่ว่าเรายกกระดูกสะเอวทูนไว้ กระดูก 
สะเอวก็หารู้!ม่ว่ายกกระดูกสันหลังทูนไว้ กระดูกสันหลังก็หารู้!ม่ว่าเรายกกระดูกคอ 
ทูนไว้ กระดูกคอก็หารู้!ม่ว่าเรายกกระดูกศีรษะทูนไว้ กระดูกศีรษะก็ , หารู้!ม่ว่าเราตั้ง 
อยู่บนกระดูกคอ กระดูกคอก็หารู้!ม , ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกสันหลัง กระดูกสันหลังก็ 
หารู้!ม่ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกสะเอว กระดูกสะเอวก็หารู้!ม่ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกขา 
กระดูกขาก็หารู้!ม , ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกแข้ง กระดูกแข้งก็หารู้!ม่ว่าเราตั้งอยู่บน 
กระดูกข้อเท้า กระดูกข้อเท้าก็หารู้!ม่ว่าเราตั้งอยู่บนกระดูกสันเท้า ฉันนั้น ธรรม 
เหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่ากระดูก ดังบรรยายมานี้ 
ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม , มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า 
มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๑๙] ๙. เยื่อ ในกระดูก ตั้งอยู่ภายในแห่งกระดูกเหล่านั้น ๆ พึงกำหนดในเยื่อ 
นั้นว่าในวัตถุเป็นต้นว่า ยอดหวายที่บุคคลผู้หนึ่งใส่เข้าไปภายในปล้องไม้!ผ่เป็นต้น 
ปล้องไม้!ผ่ก็หารู้!ม่ว่ายอดหวายเป็นต้นเขาใส่เข้าแล้วในเรา แม้ยอดหวายเป็นต้นก็ 
หารู้!ม่ว่าเราอยู่ในปล้องไม้!ผ่เป็นต้น ฉันใด กระดูกทั้งหลายก็ฉันนั้น ก็ , หารู้!ม่ว่าเยื่อ 
อยู่ในภายในเราทั้งหลาย แม้เยื่อก็หารู้!ม , ว่าเราอยู่ภายในกระดูก ฉันนั้น ธรรมเหล่า 
นี้ เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่าเยื่อ ในกระดูก ดังบรรยายมา นี้ 
ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า 
มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 


10-1996 (0609-0648)8 


626 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๒๗ 


[๓๒0] ๑๐. ไตคลุมเนื้อหัวใจ เส้นเอ็นใหญ่ที่ออกจากลำคออันมีโคน ๆ เดียว 

ไปได้หน่อยหนึ่งแล้วแยกออกเป็น ๒ รัดรึงไว้ ตั้งคลุมเนื้อหัวใจไว้ พึงกำหนดในไต 
นั้นว่า ในผลมะม่วง ๒ ผลที่ขั้วติดกัน ขั้วหารู!ม่ว่าเรายึดมะม่วง ๒ ผลไว้ แม้มะม่วง 
๒ ผลก็หารู!ม่ว่าขั้วยึดเราไว้ ฉันใด เส้นเอ็นใหญ่ก็ฉันนั้น ก็หารู้!ม่ว่าเรายึดไตไว้ แม้ 
ไตก็หารู้!ม่ว่าเส้นเอ็นใหญ่ยึดเราไว้ ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณา 
กันและกัน ชื่อว่า ไต ดังบรรยายมานื้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพ 
ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[(?ไ1*ปิ(9)] 0)(ฐิ). หัวใจอยู่อาศัยท่ามกลางหลืบแห่งกระดูกอกในภายในสรีระ พึง 

กำหนดในหัวใจนั้นว่า ในชิ้นเนื้อตั้งอาศัยอยู่ที่ภายในหลืบท้องกะทะเก่า หลืบท้อง 
กะทะเก่าหารูไม , ว่าชิ้นเนื้อต้องอาศัยเราอยู่ แม้ชิ้นเนื้อก็หารู้!ม่ว่าเราตั้งอาศัยภายใน 
หลืบท้องกะทะเก่าอยู่ ฉันใด ภายในหลืบกระดูกอกก็หารู!ม , ว่า หัวใจตั้งอาศัยเราอยู่ 
แม้หัวใจก็หารูไม่ว่า เราตั้งอาศัยภายในหลืบกระดูกอกอยู่ ฉันนั้น ธรรมเหล่านี้ 
เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า หัวใจ ดังบรรยายมานื้ ได้แก่ 
ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่ 
สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๒๒] ๑๒. ตับตั้งอาศัยข้างขวาในระหว่างนมทั้ง ๒ ในภายในสรีระ พึง 
กำหนดในตับนั้นว่า ในก้อนเนื้อทั้งคู่ที่ติดอยู่ที่ข้างกระเบื้องหม้อ ข้างกระเบื้องหม้อ 
หารู!ม่ว่า ก้อนเนื้อทั้งคู่ติดแล้วในเรา แม้ก้อนเนื้อทั้งคู่ก็หารู้!ม่ว่า เราติดอยู่ที่ข้าง 
กระเบื้องหม้อ ฉันใด ข้างขวาระหว่างนมก็ฉันนั้น หารู้!ม , ว่า ตับตั้งอาศัยเราอยู่ 
แม้ตับก็ , หารู้!ม่ว่า เราตั้งอาศัยข้างขวาในระหว่างนมอยู่ ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการ 
ใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า ตับ ดังบรรยายมานื้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ 
ในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง 
จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๒๓] ๑๓. บรรดาพังผืดทั้งหลาย พังผืดที่ปกปิดตั้งหุ้มหัวใจและไตอยู่ 
พังผืดที่ไม่ปกปิดรวบรัดเนื้อภายใต้หนังในสรีระทั้งสิ้น พึงกำหนดในพังผืดนั้นว่า 
ในเนื้อที่บุคคลเอาผ้าเก่าห่อไว้ เนื้อหารู้!ม่ว่า เราถูกผ้าเก่าพันไว้ แม้ผ้าเก่าก็หารู้ 


10-1996 (0609-0648)8 


627 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















๖๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ไม่ว่า เราพันเนื้อไว้ ฉันใด ไตและหัวใจและเนื้อในสรีระทั้งสิ้น ก็ฉันนั้น หารูไม่ว่า 
พังผืดปกปิดเราไว้ แม้พังผืดก็หารู้!ม่ว่า เราปกปิดไตหัวใจและเนื้อในสรีระทั้งสิ้นไว้ 
ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า พังผืด ดังบรรยาย 
มานื้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต 
ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๒๔] ๑๔. ม้ามตั้งอาศัยข้างที่สุดแห่งกระพุ้งท้องในข้างซ้ายแห่งหัวใจ 

พึงกำหนดในม้ามนั้นว่า ในก้อนโคมัยตั้งอาศัยข้างที่สุดฉาง ข้างที่สุดฉางก็หารู!ม่ว่า 
ก้อนโคมัยตั้งอาศัยเราอยู่ ก้อนโคมัยก็หารู!ม่ว่า เราแนบติดข้างที่สุดฉางอยู่ ฉันใด ข้าง 
ที่สุดกระพุ้งท้องก็หารู้!ม่ว่า ม้ามแนบเราอยู่ แม้ม้ามก็หารู้!ม่ว่าเราตั้งแนบข้างที่สุด 
แห่งกระพุ้งท้องอยู่ ฉันนั้น ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน 
ชื่อว่า ม้าม ดังบรรยายนี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา 
เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๒๔] ๑๔. ปอดตั้งห้อยปกอยู่เบื้องบนหัวใจและตับ ในระหว่างนมทั้ง ๒ 
ในภายในสรีระ พึงกำหนดในปอดนั้นว่า ในรังนกที่ห้อยอยู่ภายในฉางเก่า ภายในฉาง 
เก่าหารู้!ม่ว่ารังนกห้อยอยู่ในเรา แม้รังนกก็หารู้!ม่ว่า เราห้อยอยู่ภายในฉางเก่า 
ฉันใด ภายในสรีระก็ฉันนั้น หารู้!ม่ว่าปอดห้อยอยู่ในเรา แม้'ปอดก็ , หารู้!ม่ว่า เรา 
ห้อยอยู่ภายในสรีระเห็นปานนี้ ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากัน 
และกัน ชื่อว่า ปอด ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มี 
เจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๒๖] ๑๖. ไส้ใหญ่ตั้งอยู่ภายในสรีระ มีหลุมคอและเวจมรรคเป็นที่สุด พึง 
กำหนดในไสํใหญ่นั้นว่า ฉันเดียวกับซากงูที่เขาตัดศีรษะวางขดไว้!นรางเลือด รางเลือด 
หารู้!ม่ว่าซากงูตั้งอยู่ในเรา แม้ซากงูก็หารู้!ม่ว่าเราตั้งอยู่ในรางเลือดฉันใด ภายใน 
สรีระก็หารู้!ม , ว่าไสํใหญ่ตั้งอยู่ในเรา แม่ไล้ใหญ่ก็หารู้!ม่ว่าเราตั้งอยู่ภายในสรีระฉันนั้น 
ธรรมเหล่า นี้ เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า ไส้ใหญ่ ดังบรรยาย 
มานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม , มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่าง 
เปล่า มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 


10-1996 (0609-0648)8 


628 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๒๙ 


[๓๒๗] ๑๗. ไส้น้อยพันขนดไส้ใหญ่ ๒๑ ขนด ตั้งอยู่ในระหว่าง ๆ ไสํใหญ่ 
นั้น ๆ พึงกำหนดในไส้น้อยนั้นว่า ในเชือกน้อย ที่ ร้อยขนดสำหรับเช็ดเท้า ขนดเชือก 
สำหรับเช็ดเท้าหารู้!ม่ว่า เชือกน้อยตั้งร้อยรัดเราไว้ แม้เชือกน้อยก็หารู้!ม่ว่า เราตั้ง 
ร้อยยึดขนดเชือกสำหรับเช็ดเท้าไว้ฉันใด ไส้!หญ่ก็ฉันนั้น หารู้!ม่ว่าไส้น้อยร้อยรัด 
เราไว้ แม้!สันัอยก็หารู้!ม่ว่า เราร้อยรัดไสํใหญ่ไว้ ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจ 
และพิจารณากันและกัน ชื่อว่า ไส้น้อย ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะใน 
สรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง 
จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๒๘] ๑๘. อาหารใหม่ ได้แก่ของรับประทาน เครื่องดื่ม ของเคี้ยว ของลิ้ม 
ซึ่งอยู่ในท้อง พึงกำหนดในอาหารใหม่นั้นว่า ในรากสุนัขอันตั้งอยู่ในรางสุนัข รางสุนัข 
หารู้!ม , ว่ารากสุนัขอยู่ในเรา แม้รากสุนัขก็หารู้!ม , ว่า เราตั้งอยู่ในรางสุนัขฉันใด ท้อง 
ก็ฉันนั้น หารู้!ม่ว่า อาหารใหม่อยู่ในเรา แม้อาหารใหม่ก็หารู้!ว้ว่า เราอยู่ในท้อง 
ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า อาหารใหม่ ดังบรรยาย 
มานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต 
ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๒๙] ๑๙. อาหารเก่าตั้งอยู่ใน ที่ สุดไส้ใหญ่ อันเป็นเช่นเดียวกับปล้องไม้!ผ่ 
ยาวประมาณ ๘ นิ้ว กล่าวคือกระเพาะอาหารเก่า พึงกำหนดในอาหารเก่านั้นว่า 
ในดินเหลืองละเอียด ซึ่งบุคคลขยำใส่ในปล้องไม้!ผ่ ปล้องไม่ไผ่ก็หารู้!ม่ว่า ดินเหลือง 
อยู่ในเรา แม้ดินเหลืองก็หารู้!ม่ว่า เราอยูในปล้องไม่ไผ่ฉันใด กระเพาะอาหารเก่าก็ฉันนั้น 
หารู้!ม่ว่าอุจจาระอยู่ในเรา แม้อุจจาระก็หารู้!ม่ว่า เราอยู่ในกระเพาะ ธรรมเหล่านี้ 
เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า อุจจาระ ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ 
ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ 
แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

[๓๓๐] ๒๐. มันสมองอยู่ในภายในกระโหลกศีรษะ พึงกำหนดในมันสมอง 

นั้นว่า ในก้อนแป้งที่เขาใส่ในกระโหลกนั้าเต้าเก่า กระโหลกนั้าเต้าเก่าหารู้!ม่ว่า 
ก้อนแป้งอยู่ในเรา แม้ก้อนแป้งก็หารู้!ม่ว่า เราอยู่ในกระโหลกนั้าเต้าฉันใด ภายใน 
กระโหลกศีรษะก็ฉันนั้น หารู้!ม่ว่ามันสมองอยู่ในเรา แม้มันสมองก็ , หารู้!ม่ว่าเราอยู่ 


10-1996 (0609-0648)8 


629 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















๖๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ภายในกระโหลกศีรษะ ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน 
ชื่อว่ามนสมอง ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ 
ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ แข็งกระด้าง จัดเป็นปฐวีธาตุ 

๒. อาโปธาตุ 

[๓๓๑] ๒๑. บรรดาดีทั้งหลาย ดี ไม่เป็นฝักซาบซ่านตั้งอยู่ทั่วสรีระ ซึ่งเนื่อง 

ด้วยชีวิตินทรีย์ ดีที่เป็นฝักอยู่ในฝักดี พึงกำหนดในดีนั้นว่า นั้ามันที่ซึมซาบขนม 
ขนมหารู!ม , ว่า นั้ามันซึมซาบเราอยู่แล้ว แม้ , นั้ามันก็ , หารู้!ม่ว่า เราซึมซาบขนมอยู่แล้ว 
ฉันใด สรีระก็ฉันนั้น หารู!ม่ว่าดีที่ไม , เป็นฝักซึมซาบเราอยู่ แม้ดีที่'ไม่เป็นฝักก็-หารูไม่ 
ว่าเราซึมซาบสรีระอยู่ ในรังบวบขมซึ่งเต็มด้วยนั้าฝน รังบวบขมหารู!ม่ว่า นาฝนอยู่ 
ในเรา แม้นั้าฝนก็หารู!ม่ว่าเราอยู่ในรังบวบขม ฉันใด ฝักดีก็ฉันนั้น หารู้!ม่ว่าดีที่ 
เป็นฝักอยู่ในเรา แม้ดีที่เป็นฝักก็หารู้ไม่ว่าเราอยู่ในฝักดี ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจาก 
การใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่าดี ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ 
ในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ เป็นนั้าหยั่น 
มีอาการซึมซาบ จัดเป็นอาโปธาตุ 

[๓๓๒] ๒๒. เสลดประมาณเต็มกอบมือหนึ่ง ตั้งอยู่ในกระพุ้งท้อง พึงกำหนด 
ในเสลดนั้นว่า ในบ่อนั้าครำซึ่งเกิดเป็นฟองเป็นฝาฟอดในเบื้องบน บ่อนั้าค'รำหารู้ 
ไม่ว่า ฟองฝาตั้งอยู่ในเรา แม้ฟองฝาก็หารู้ไม่ว่า เราตั้งอยู่ในบ่อนั้าครำ ฉันใด 
กระพุ้งท้องก็ฉันนั้น หารู้!ม , ว่าเสลดอยู่ในเรา แม้เสลดก็หารู้ไม่ว่า เราอยู่ในพื้นท้อง 
ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่าเสลด ดังบรรยาย 
มานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่าง 
เปล่า มิใช่สัตว์ เป็นนั้าหยั่น มีอาการซึมซาบจัดเป็นอาโปธาตุ 

[๓๓๓] ๒๓. หนองไม่มืโอกาสที่อยู่เป็นนิจ โลหิตตั้งห้อขึ้นในส่วนแห่งสรีระ 

ใด ๆ อันตอหรือหนามตำ หรือเปลวไฟเป็นต้นลวกแล้ว หรือ!]และต่อมเป็นต้นย่อม 
เกิดในส่วนแห่งสรีระใด หนองก็ตั้งขึ้นในส่วนแห่งสรีระนั้น ๆ พึงกำหนดในหนองนั้นว่า 
ในต้นไม้มียางไหลออกแล้ว ด้วยสามารถถูกฟันด้วยขวานเป็นต้น ส่วนที่ถูกฟัน 
เป็นต้นแห่งต้นไม้ หารู้ไม่ว่ายางตั้งอยู่ในเรา แม้ยางก็หารู้ไม่ว่า เราตั้งอยู่ในส่วน 
ที่ถูกฟันเป็นต้นแห่งต้นไม้ ฉันใด ส่วนแห่งร่างกายที่ถูกตอและหนามเป็นต้นทิ่มตำก็ 


10-1996 (0609-0648)8 


630 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๓๑ 


หารู!ม , ว่าหนองตั้งอยู่ในเรา แม้หนองก็หารู้!ม่ว่าเราอยู่ในส่วนเหล่านั้น ฉันนั้น ธรรม 
เหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า หนอง ดังบรรยายมานี้ 
ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า 
มิใช่สัตว์ เป็นนั้าหยั่น มีอาการซึมซาบ จัดเป็นอาโปธาตุ 

[๓๓๔] ๒๔. บรรดาเลือดทั้งหลาย เลือดที่ฉีดซ่านไปตั้งอยู่ทั่วสรีระทั้งสิ้น 

ดุจดี เลือดที่ขังเต็มพื้นล่างแห่งฐานเป็นต้น มีประมาณเต็มกอบมือหนึ่ง ยังม้าม หัวใจ 
ตับ ปอด ให้ชุ่มอยู่ ในเลือด ๒ ชนิดนั้น เลือดที่ฉีด มีวินิจฉัยเช่นเดียวกับดีไม , มีฝัก 
นั้นเอง ฝ่ายเลือดอีกชนิดหนึ่งพึงกำหนดว่า ในนั้าอันบุคคลรดแล้วที่กระเบื้องผุเก่า 
ยังก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นในภายใต้ให้ชุ่มอยู่ ก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นหารู!ม่ว่า 
เราอันนั้าให้เปียกชุ่มอยู่ แม้นั้าก็หารู!ม่ว่า เรายังก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้นให้ชุ่มอยู่ 
ฉันใด ที่เป็นส่วนภายใต้แห่งตับหรือม้ามเป็นต้นก็ฉันนั้น หารู!ม่ว่าเลือดอยู่ในเรา 
หรือยังเราให้ชุ่มอยู่ แม้เลือดก็หารู้!ม่ว่า เรายังส่วนใต้แห่งตับให้เต็มแล้ว ยังไตเป็นต้น 
ให้ชุ่มอยู่ ธรรมเหล่า นี้ เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า เลือด 
ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนา เป็น 
อัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ เป็นนั้าหยั่น มีอาการซึมซาบ จัดเป็นอาโปธาตุ 

[๓๓๕] ๒๕. เหงื่อตั้งอยู่เต็มช่องขุมผมและขน และหยั่งออกในเวลาร้อนอบอ้าว 
เพราะไฟเป็นต้น พึงกำหนดในเหงื่อนั้นว่า ในกำแห่งล้านบัว ภิสะ มุฬาล กุมุท ซึ่ง 
พอยกขึ้นแล้วจากนั้า ช่องในกำบัวอันมีนามว่า ภิสะ เป็นต้น , หารู้!ม่ว่าฟ้าหยั่งออก 
จากเรา แม้นั้าที่หยั่งออกจากช่องในถึงบัวอันมีนามว่าภิสะเป็นต้น ก็หารู้!ม่ว่า เรา 
หยั่งออกจากช่องในกำบังอันมีนามว่าภิสะเป็นต้น ฉันใด แม้ช่องแห่งขุมผมและขนก็ 
ฉันนั้น หารู้!ม่ว่าเห'งือหยั่งออก'จากเรา แม้เหงื่อก็หารู้!ม่ว่า เราหยั่งออกจากช่องแห่ง 
ขุมผมและขนฉันนั้น ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า 
เหงื่อ ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพไม่มีเจตนา 
เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ เป็นนั้าหยั่น มีอาการซึมซาบ จัดเป็นอาโปธาตุ 

[๓๓๖] ๒๖. มันข้นได้แก่มัน ที่ แข้น สำหรับคนอ้วนแผ่ไป ตั้งอยู่ยั่วสรีระ 
สำหรับคนผอมตั้งอาศัยเนื้อแข้งเป็นต้น พึงกำหนดในมันขันนั้นว่า ในกองเนื้ออัน 
บุคคลปิดไว้ด้วยผ้าเก่าที่ย้อมขมิ้น กองเนื้อหารู้!ม่ว่า ผ้าเก่าที่ย้อมขมิ้นอาศัยปิด 
เราไว้ แม้ผ้าเก่าที่ย้อมขมิ้นก็หารู้!ม , ว่า เราตั้งอาศัยกองเนื้ออยู่ ฉันใด เนื้อในสรีระ 


10-1996 (0609-0648)8 


631 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















๖๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ทั้งสิ้นหรือที่แข้งเป็นต้นก็ฉันนั้น หารู!ม่ว่ามันชันอาศัยเราตั้งอยู่ ทั้งมันชันก็รู!ม่ว่า เรา 
อาศัยเนื้อในสรีระทั้งสิ้นหรือที่แข้งเป็นต้นตั้งอยู่ ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจ 
และพิจารณากันและกัน ชื่อว่า มันข้น ดังบรรยายมานื้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะใน 
สรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ เป็นยางแข้น 
มีอาการเอิบอาบ จัดเป็นอาโปธาตุ 

[๓๓๗] ๒๗. นํ้าตาในเวลา ที่ เกิด ย่อมขังเต็มกระบอกตาหรือหลั่งไหลออกมา 
พึงกำหนดในนั้าตานั้นว่า ฉันเดียวกับเต้าเมล็ดตาลอ่อนซึ่งเต็มด้วยนั้า เต้าเมล็ด 
ตาลอ่อนหารู้!ม่ว่า นาอยู่ , ในเรา แม้นั้าในเต้าเมล็ดตาลอ่อนก็หารู้!ม่ว่า เราอยู่ในเต้า 
เมล็ดตาลอ่อน ฉันใด กระบอกตาก็ฉันนั้น หารู้!ม่ว่า ฟ้าตาอยู่'ในเรา แม้ฟ้าตา 
ก็ , หารู้!ม่ว่า เราอยู่ในกระบอกตา ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากัน 
และกัน ชื่อว่า ฟ้าตา ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็น 
สภาพที่ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ เป็นฟ้าหยั่น มีอาการเอิบอาบ 
จัดเป็นอาโปธาตุ 

[๓๓๘] ๒๘. มันเหลวได้แก่มันใส ซึ่งตั้งอยู่ ที่ ฝ่ามือ หลังมือ หลังเท้า ปลาย 
จมูก หน้าผาก และจงอยบ่า ในเวลาที่ร้อนอบอ้าวเพราะไฟเป็นต้น พึงกำหนดในมัน 
เหลวนั้นว่าในฟ้าข้าวซึ่งใส่ฟ้ามันลงไป ฟ้าข้าวหารู้สึกไม่ว่า ฟ้ามันท่วมเราตั้งอยู่ แม้ 
ฟ้ามันก็หารู้สึกไม่ว่าเราท่วมฟ้าข้าวตั้งอยู่ ฉันใด ส่วนอวัยวะมีฝ่ามือเป็นต้นก็ฉันนั้น 
หารู้!ม่ว่า มันเหลวท่วมทับเราตั้งอยู่ แม้มันเหลวก็หารู้!ม่ว่า เราท่วมทับอวัยวะมี 
ฝ่ามือเป็นต้นตั้งอยู่ ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า 
มันเหลว ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มี 
เจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ เป็นฟ้าหลั่น มีอาการเอิบอาบ จัดเป็น 
อาโปธาตุ 

[๓๓๙] ๒๙. ฟ้าลาย เมื่อปัจจัยซึ่งก่อให้เกิดฟ้าลายเห็นปานฟ้นมีอยู่ หลั่งลง 
มาจากกระพุ้งแก้มทั้งสอง แล้วตั้งอยู่ที่พื้นสิ้น พึงกำหนดในฟ้าลายนั้นว่า ในหลุม 
ใกล้ฝังแม่ฟ้าซึ่งมีฟ้าไหลมามิได้ขาด พื้นหลุมหารู้!ม , ว่าฟ้าตั้งอยู่ในเรา แม้ฟ้าก็หารู้!ม , 
ว่า เราตั้งอยู่บนพื้นหลุม ฉันใด พื้นสิ้นก็ฉันนั้น หารู้!ม่ว่า ฟ้าลายหลั่งลงมาจาก 
กระพุ้งแก้มทั้งสองตั้งอยู่ในเรา แม้ฟ้าลายก็หารู้!ม่ว่า เราหลั่งลงมาจากกระพุ้งแก้ม 


10-1996 (0609-0648)8 


632 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๓๓ 


ทั้งสองตั้งอยู่ในที่พื้นลิ้น ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน 
ชื่อว่า นํ้าลาย ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มี 
เจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ เป็นนี้าหยั่น มีอาการซึมซาบ จัดเป็น 
อาโปธาตุ 

[๓๔๐] ๓๐. นํ้ามูกในเวลา ที่ เกิด ย่อมยังช่องจมูกให้เต็มอยู่หรือหยั่งออก พึง 

กำหนดในนํ้ามูกนั้นว่า ช้อนเต็มด้วยนมส้มเน่า ช้อนหารู!ม , ว่านมส้มเน่าตั้งอยู่ในเรา 
แม้นมส้มเน่าก็หารู้!ม่ว่า เราอยู่ในช้อน ฉันใด ช่องจมูกก็ฉันนั้น หารู!ม่ว่า ฟ้ามูก 
ตั้งอยู่ในเรา แม้ฟ้ามูกก็หารู!ม่ว่า เราอยู่ในช่องจมูก ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการ 
ใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า ฟ้ามูก ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะ 
ในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ เป็นฟ้าหยั่น 
มีอาการซึมซาบ จัดเป็นอาโปธาตุ 

[๓๔๑] ๓๑. ไขข้อ ยังกิจคือการหยอดข้อต่อแห่งกระดูกทั้งหลายให้สำเร็จ 

ตั้งอยู่ในข้อต่อ ๑๘๐ แห่ง พึงกำหนดในไขข้อนั้นว่า ในเพลาอันนายชั่งหยอดแล้วด้วย 
ฟ้ามัน เพลาหารู!ม่ว่า นั้าม้นหยอดทาเราตั้งอยู่ แม้ฟ้ามันก็หารู!ม่ว่า เราหยอดทา 
เพลาตั้งอยู่ ฉันใด ข้อต่อ ๑๘๐ แห่ง ก็ฉันนั้นหารู้!ม่ว่าไขข้อหยอดทาเราตั้งอยู่ แม้ 
ไขข้อก็หารู้!ม่ว่า เราหยอดทาข้อต่อ ๑๘๐ แห่ง ตั้งอยู่ ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจาก 
การใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า ไขข้อ ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดย 
เฉพาะสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ เป็น 
ฟ้าหยั่น มีอาการซึมซาบ จัดเป็นอาโปธาตุ 

[๓๔๒] ๓๒. มูตรตั้งอยู่ในภายในกระเพาะเบา พึงกำหนดในมูตรนั้นว่า 
ในหม้อเนื้อห่าง (หม้อดินเนื้อหยาบ) ที่บุคคลควํ่าปากไว้!นฟ้าครำ หม้อเนื้อห่างก็หา 
รู้!ม่ว่าฟ้าครำตั้งอยู่ในเรา แม้ฟ้าครำก็หารู้!ม่ว่าเราตั้งอยู่ในหม้อเนื้อห่าง ฉันใด 
กระเพาะเบาก็ฉันนั้น หารู้!ม่ว่ามูตรตั้งอยู่ในเรา แม้มูตรก็หารู้!ม่ว่า เราตั้งอยู่ใน 
กระเพาะเบา ธรรมเหล่านี้เว้นแล้วจากการใส่ใจและพิจารณากันและกัน ชื่อว่า มูตร 
ดังบรรยายมานี้ ได้แก่ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนา เป็น 
อัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ เป็นฟ้าหยั่น มีอาการซึมซาบ จัดเป็นอาโปธาตุ 


10-1996 (0609-0648)8 


633 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















๖๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๓. เตโชธาตุ 

[๓๔๓] พระโยคีครั้นยังมนสิการให้เป็นไปในผมเป็นต้นอย่างนี้แล้ว พึงยัง 
มนสิการให้เป็นไปในส่วนแห่งเตโชธาตุทั้งหลายอย่างนี้ว่า สิ่งใดเป็นเหตุให้กายอบอุ่น 
สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่าง 
เปล่า มิใช่สัตว์ มีอาการร้อนผะผ่าว จัดเป็นเตโชธาตุ สิ่งใดเป็นเหตุให้ครํ่าคร่า ฯลฯ 
เป็นเหตุให้ไหม้ ฯลฯ เป็นเหตุให้ของกิน ของดื่ม ของเคี้ยว ของลิ้มย่อยโดยชอบ 
สิ่งนี้จัดเป็นส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต 
ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ มีอาการร้อนผะผ่าว จัดเป็นเตโชธาตุ 

๔. วาโยธาตุ 

[๓๔๔] แต่นั้นพึงกำหนดลมที่พัดขึ้นเบื้องบนด้วยสามารถลมพัดขึ้นเบื้องบน 
ลมพัดลงเบื้องตํ่าด้วยสามารถลมพัดลงเบื้องตํ่า ลมพัดอยู่ในท้องด้วยสามารถ 
ลมพัดอยู่ในท้อง ลมพัดอยู่ในไล้ด้วยสามารถลมพัดอยู่ในไล้ ลมพัดตามร่างกาย ด้วย 
สามารถลมพัดตามร่างกาย ลมหายใจเข้าออกด้วยสามารถลมหายใจเข้าออกแล้ว 
จึงยังมนสิการให้เป็นไปในส่วนแห่งวาโยธาตุ อย่างนี้ว่า ชื่อว่าลมพัดขึ้นเบื้องบน คือ 
ส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า 
มิใช่สัตว์ มีอาการให้เคลื่อนไหว จัดเป็นวาโยธาตุ ชื่อว่าลมพัดลงเบื้องดื่า ฯลฯ 
ชื่อว่าลมพัดอยู่ในท้อง ฯลฯ ชื่อว่าลมพัดอยู่ตามลำไล้ ฯลฯ ชื่อว่าลมพัดตาม 
ร่างกาย ฯลฯ ชื่อว่าลมหายใจเข้าออก คือส่วนหนึ่งโดยเฉพาะในสรีระนี้ เป็นสภาพที่ 
ไม่มีเจตนา เป็นอัพยากฤต ว่างเปล่า มิใช่สัตว์ มีอาการเคลื่อนไหว จัดเป็นวาโยธาตุ 

เมื่อพระโยคีนั้นมีมนสิการเป็นไปอย่างนี้ ธาตุทั้งหลายย่อมปรากฏ เมื่อเธอนึกถึง 
ใฝ่ใจธาตุเหล่านั้นบ่อย ๆ อุปจารสมาธิย่อมเกิด ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล 

[๓๔๔] ก็เมื่อพระโยคีได้เจริญอย่างนี้ กัมมัฏฐานไม่สำเร็จ พระโยคีนั้นพึงเจริญ 
โดยย่อพร้อมทั้งลักษณะ เจริญอย่างไร ? คือต้องกำหนดว่า สิ่งที่มีลักษณะกระด้างใน 
ส่วน ๒๐ จัดเป็นปฐวีธาตุ สิ่งที่มีลักษณะเอิบอาบในส่วน ๒๐ เหล่านั้น จัดเป็นอาโปธาตุ 
สิ่งที่มีลักษณะให้อบอุ่น จัดเป็นเตโชธาตุ สิ่งที่มีลักษณะพัดไปมา จัดเป็นวาโยธาตุ 


10-1996 (0609-0648)8 


634 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๓๕ 


พึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะเอิบอาบ ในส่วน ๑๒ ว่าเป็นอาโปธาตุ พึงกำหนด 
สิ่งที่มีลักษณะอบอุ่นในส่วน ๑๒ เหล่านั้นว่าเป็นเตโชธาตุ พึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะ 
พัดไปมา ว่าเป็นวาโยธาตุ พึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะกระด้าง ว่าเป็นปฐวีธาตุ 

พึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะอบอุ่น ในส่วนทั้ง ๔ ว่าเป็นเตโชธาตุ พึงกำหนดสิ่งที่ 
มีลักษณะพัดไปมาอันเตโชนั้นไม่แยกแล้ว ว่าเป็นวาโยธาตุ พึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะ 
กระด้างว่าเป็นปฐวีธาตุ พึงกำหนดสิ่งซึ่งมีลักษณะเอิบอาบ ว่าเป็นอาโปธาตุ 

พึงกำหนดสิ่งซึ่งมีลักษณะพัดไปมา ในส่วนทั้ง ๖ ว่าเป็นวาโยธาตุ พึงกำหนด 
สิ่งซึ่งมีลักษณะกระด้างในส่วนเหล่านั้นว่าเป็นปฐวีธาตุ พึงกำหนดสิ่งที่มีลักษณะ 
ซึมซาบว่าเป็นอาโปธาตุ พึงกำหนดสิ่งซึ่งมีลักษณะอบอุ่น ว่าเป็นเตโชธาตุ 

เมื่อพระโยคีนั้นกำหนดอยู่อย่างนี้ ธาตุทั้งหลายย่อมจะปรากฏ เมื่อเธอนึก 
ใฝ่ใจธาตุเหล่านั้นอยู่บ่อย ๆ อุปจารสมาธิย่อมเกิด ตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล 

[๓๔๖] ก็เมื่อพระโยคีใดเจริญอยู่แม้อย่างนี้ กัมมัฏฐานไม่สำเร็จ พระโยคีนั้น 
ต้องเจริญ โดยแยก พร้อมทั้ง ลักษณะ จะเจริญอย่างไร ? คือพึงกำหนดผมเป็นต้น 
ตามนัยที่กล่าวแล้วในนัยก่อน แล้วจึงกำหนดว่า สิ่งซึ่งมีลักษณะกระด้างในผม จัดเป็น 
ปฐวีธาตุ พึงกำหนดว่าสิ่งซึ่งมีลักษณะเอิบอาบในปฐวีธาตุนั้นเอง จัดเป็นอาโปธาตุ 
พึงกำหนดว่าสิ่งซึ่งมีลักษณะอบอุ่นจัดเป็นเตโชธาตุ พึงกำหนดว่าสิ่งซึ่งมีลักษณะ 
พัดไปมาจัดเป็นวาโยธาตุ พึงกำหนดธาตุ ๔ ในส่วนหนึ่ง ๆในบรรดาส่วนทั้งปวงด้วย 
ประการฉะนี้ เมื่อพระโยคีนั้นกำหนดอยู่อย่างนี้ ธาตุทั้งหลายย่อมจะปรากฏ เมื่อเธอ 
นึกใฝ่ใจถึงธาตุเหล่านั้นบ่อย ๆ อุปจารสมาธิย่อมเกิดตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล 

การกำหนดธาตุโดยอาการต่าง ๆ ก็อีกนัยหนึ่ง พึงกำหนดธาตุโดยอาการแม้ 
เหล่านี้ คือ 

๑. โดยอรรถแห่งคำ ๒. โดยเป็นกอง 

๓. โดยแยกละเอียด ๔. โดยลักษณะเป็นต้น 

๔. โดยสมุฏฐาน ๖. โดยเป็นสภาพต่างลันและเหมือนกัน 

๗. โดยอาการที่แยกและไม่แยก ๘. โดยเข้ากันได้และเช้ากันไม่ได้ 


10-1996 (0609-0648)8 


635 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















๖๓๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๙. โดยภายในภายนอกแปลกกัน ๑๐. โดยประมวล 
๑๑. โดยปัจจัย ๑๒. โดยไม่ใส่ใจกัน 

๑๓. โดยแยกกันโดยปัจจัย 

[๓๔๗] ในอาการเหล่านั้น พระโยคีเมื่อใฝ่ใจโดย อรรถแห่งคำ พึงใฝ่ใจโดย 
อรรถแห่งคำด้วยสามารถที่ต่างกันและเสมอกันอย่างนี้ว่า ชื่อว่าดิน เพราะแผ่ไป 
ชื่อ'ว่าฟ้า เพราะเอิบอาบให้ชุ่มอยู่ หรือให้เต็มอยู่ ชื่อว่าไฟ เพราะอบให้ร้อน ชื่อว่าลม 
เพราะพัดให้!หว แต่ว่าโดยไม่ต่างกันชื่อว่าธาตุ เพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน และ 
เป็นที่ตั้งแห่งทุกข์และเป็นที่อัดทุกขไว้ 

[๓๔๘] พึงทราบวินิจฉัย โดยเป็นกอง ดังต่อไปนี้ ปฐวีธาตุนี้ใด ท่านแสดงโดย 
อาการ ๒๐ โดยนัยเป็นต้นว่า ผม ขน และอาโปธาตุนี้ใด ท่านแสดงโดยอาการ ๑๒ 
โดยนัยเป็นต้นว่า ดี เสลด ในธาตุเหล่านั้น เพราะ 

ที่มีสมมติว่าผมได้ เพราะประชุมธรรม ๘ ประการ คือ 
สี กลิ่น รส โอซา และธาตุทั้ง ๔ เพราะแยกสิ่งเหล่านั้นจาก 
กันเสีย ย่อมไม่มีสมมติว่า ผม 

เหตุนั้น คำว่าผม เป็นเพียงสักแต่ว่ากองแห่งธรรมทั้ง ๘ คำว่าขนเป็นต้น 
ก็เช่นกัน 

อนึ่ง ในส่วนเหล่านี้ ส่วนใดมีกรรมเป็นสมุฏฐาน ส่วนนั้นจัดว่า เป็นกองแห่ง 
ธรรม ๑๐ รวมทั้งชีวิดินทรีย์และภาวะเข้าด้วย ทั้งยังนับว่าปฐวีธาตุ อาโปธาตุ ด้วย 
อำนาจที่หนาขึ้น พึงใฝ่ใจโดยเป็นกองอย่างนี้ 

[๓๔๙] พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า โดยแยกละเอียด ดังต่อไปนี้ ก็ปฐวีธาตุ 
ที่ป่นเป็นชนิดเล็กอย่างยิ่งเป็นดุจธุลีละเอียดอันพระโยคีกำหนดอยู่โดยประมาณอย่าง 
กลางในสรีระนี้พึงมีประมาณได้ทะนานหนึ่ง ปฐวีธาตุนั้นอันอาโปธาตุประมาณเท่ากึ่ง 
แต่ทะนานนั้นยึดไว้แล้ว อันเตโชธาตุเลี้ยงรักษาแล้ว อันวาโยธาตุพัดให้เคลื่อนไหวแล้ว 
จึงไม่เรี่ยรายไม , กระจัดกระจาย ปฐวีธาตุนี้ เมื่อไม่เรี่ยรายไม , กระจัดกระจาย ย่อมเข้า 
ถึงการกำหนดเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นต้นเป็นอเนก และประกาศความผอม อ้วน สูง 
ตั้า แข็งแรง และอ่อนแอเป็นต้น 


10-1996 (0609-0648)8 


636 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๓๗ 


ฝ่ายอาโปธาตุในร่างกายนี้ ถึงความเป็นนี้าหยั่น มีอาการซึมซาบตั้งอยู่ในดิน 
อันไฟตามรักษา อันลมพัดให้เคลื่อนไหว จึงไม่เรี่ยรายกระจัดกระจาย เมื่อไม่เรี่ยราย 
ไม่กระจัดกระจาย จึงแสดงอาการเอิบอิ่มและเปล่งปลั่ง 

ส่วนเตโชธาตุในร่างกายนี้ มีอาการร้อนอ้าว มีลักษณะร้อนอ้าว สำหรับย่อย 
สิ่งที่รับประทานและสิ่งที่ดื่มเป็นต้น ตั้งอยู่ในดินอันนี้ายึดไว้ อันลมพัดให้เคลื่อนไหว 
ย่อมยังกายนี้ให้อบอุ่น และนำมาซึ่งวรรณสมบัติแก่กายนั้น อนึ่ง กายนี้อันเตโชธาตุ 
นั้นให้อบอุ่นแล้วย่อมไม่แสดงอาการเน่า 

ก็วาโยธาตุในสรีระนี้ซ่านไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ มีลักษณะเบ่งขึ้นและให้เคลื่อน 
ไหวได้ ตั้งอยู่ในดินอันนั้ายึดไว้ อันไฟตามรักษา ย่อมยังกายนี้ให้เคลื่อนไหวได้ 

อนึ่ง กายนี้อันธาตุลมนั้นอุ้มแล้วจึงไม่ซวนเซไปตั้งอยู่ตรง ๆ ได้อาศัยวาโยธาตุ 
อื่นอีกพัดสมื่าเสมอแล้ว ย่อมแสดงวิญญัติในอิริยาบถคือ เดิน ยืน นั้ง นอน ย่อม 
คู้เข้า เหยียดออก ยังมือและเท้าให้เคลื่อนไหวได้ ยนต์คือธาตุนี้เช่นเดียวกับรูปกล 
มีมายา สำหรับล่อลวงชนพาลโดยความเป็นหญิงและชายเป็นต้น เป็นไปอยู่ดังแถลง 
มานี้ พระโยคีพึงใฝ่ใจโดยละเอียด ดังบรรยายมานี้แล 

[๓๕๐] พึงทราบวินิจฉัยในมาติกาว่า โดยลักษณะเป็นต้น ดังต่อไปนี้ พระโยคี 
นึกถึงธาตุทั้ง ๔ อย่างนี้ว่า ปฐวีธาตุมีลักษณะอย่างไร ? มีอะไรเป็นรส ? มีอะไรเป็น 
เครื่องปรากฏ ? ดังนี้แล้ว พึงใส่ใจโดยลักษณะเป็นต้นอย่างนี้ว่า ปฐวีธาตุ มีความแข้น 
แข็งเป็นลักษณะ มีการตั้งอยู่เป็นรส มีการรับไว้เป็นเครื่องปรากฏ อาโปธาตุ มีความ 
หลั่งไหลเป็นลักษณะ มีการพอกพูนเป็นรส มีการยึดไว้เป็นเครื่องปรากฏ เตโชธาตุ 
มีความร้อนเป็นลักษณะ มีการให้อบอุ่นเป็นรส มีการเพิ่มให้ถึงซึ่งความอ่อนนุ่มเป็น 
เครื่องปรากฏ วาโยธาตุ มีการเคลื่อนไหวเป็นลักษณะ มีการเบ่งขึ้นได้เป็นรส มีการ 
ยักย้ายเป็นเครื่องปรากฏ 

[๓๕๑] ในมาติกาว่าโดยสมุฏฐาน พึงทราบวินิจฉัยว่า ส่วน ๕๒ มีผมเป็นต้น 
เหล่านี้ใด ท่านแสดงแล้วด้วยสามารถแสดงปฐวีธาตุเป็นต้นโดยพิสดาร ในส่วน 
เหล่านั้น ส่วน ๔ เหล่านี้ อาหารใหม่ อาหารเก่า หนอง มูตร มีฤดูเป็นสมุฏฐานแล 
ส่วน ๔ เหล่านี้ คือ ฟ้าตา เหงื่อ ฟ้าลาย ฟ้ามูก มีฤดูและจิตเป็นสมุฏฐาน ไฟซึ่ง 
เป็นตัวย่อยอาหารที่บริโภคเป็นต้น มีกรรมเป็นสมุฏฐานแล ลมหายใจเข้าออกมีจิต 


10-1996 (0609-0648)8 


637 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















๖๓๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เป็นสมุฏฐาน ที่เหลือนอกนั้นทั้งหมดมีสมุฏฐาน ๔ พึงใฝ่ใจโดยสมุฏฐาน ด้วยอาการ 
อย่างนี้ 

[๓๕๒] ในมาติกาว่า โดยเป็นสภาพต่างกันและเหมือนกัน พึงทราบวินิจนัยว่า 
ธาตุทั้งหมดต่างกันโดยลักษณะของตนเป็นต้น คือปฐวีธาตุก็มีลักษณะ รส และการ 
ปรากฏอันหนึ่งต่างหาก อาโปธาตุเป็นต้นก็มีลักษณะ, รส และอาการปรากฏอีก 
ส่วนหนึ่งต่างหาก 

ก็ธาตุเหล่านี้แม้จะเป็นสภาพต่างลัน ด้วยสามารถลักษณะเป็นต้นอย่างนี้ก็ดี และ 
ด้วยสามารถแห่งสมุฏฐาน มีกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นต้นก็ดี ย่อมชื่อว่าเป็นอย่าง 
เดียวลันด้วยสามารถเป็นรูป มหาภูต ธาตุ ธรรม และเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น 

จริงอยู่ ธาตุทุกอย่างชื่อว่าเป็นรูป เพราะไม่ลักษณะที่ทรุดโทรมไปได้ ชื่อว่า 
มหาภูตรูป เพราะเหตุมีความปรากฏโดยความเป็นของใหญ่เป็นต้น 

ก็ในคำว่า มี ความปรากฏเป็นของใหญ่เป็นต้น อธิบายว่า ก็ธาตุเหล่านี้ ท่าน 
เรียกว่ามหาภูต เพราะเหตุเหล่านี้ คือ 

๑. เพราะความปรากฏเป็นของใหญ่ 

๒. เพราะเป็นสภาพเหมือนกับมหาภูต 

๓. เพราะจำต้องบริหารมาก 

๔. เพราะมีวิการมาก 

๕. เพราะเป็นของมีจริงโดยความเป็นของใหญ่ 

ในอาการเหล่านั้น คำว่า เพราะความปรากฏเป็นของใหญ่ คือธาตุเหล่านี้เป็น 
ธรรมชาติปรากฏเป็นของใหญ่ ทั้งในสันดานที่ไม่มีใจครอง ทั้งในสันดานที่มีใจครอง 

บรรดาสันดานทั้ง ๒ เหล่านั้น ความเป็นของปรากฏเป็นของใหญ่แห่งมหาภูต 
เหล่านั้น ในสันดานที่ไม่มีใจครอง ข้าพเจ้าอธิบายมาแล้วแล ในพุทธานุสสตินิเทศ 
โดยนัยเป็นต้นว่า 

แผ่นดินนี้ ท่านคำนวณแล้ว โดยกำหนดส่วนหนาได้ 
เท่านี้ คือ ๒ แสน กับอีก ๔ หมื่นโยชน์ ฯ 


10-1996 (0609-0648)8 


638 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๓๙ 


ฝ่ายในสันดานที่มีใจครอง เป็นสภาพปรากฏเป็นของใหญ่จริง ด้วยสามารถ 
สรีระแห่งปลา, เต่า, เทวดา, ทานพ, อสูรเป็นต้น สมดังที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ในมหาสมุทรมีอัตภาพยาวประมาณตั้ง ๑๐๐ โยชน์ ๑ ดังนี้เป็นต้น 

ธาตุ ๔ เป็นมหาภูต 

ในมาติกาว่า เพราะเป็นสภาพเหมือนกับมหาภูต มีวินิจฉัยว่า ก็ธาตุเหล่านี้ 
ตัวเองเป็นของไม่เขียวเลย แต่แสดงอุปาทายรูปที่เขียวได้ ตัวเองเป็นสภาพไม่เหลือง 
แต่แสดงอุปาทายรูปที่เหลืองได้ ตัวเองเป็นสภาพไม่แดง แต่แสดงอุปาทายรูปที่ 
แดงได้ ตั๋วเองเป็นสภาพไม่ขาวเลย แต่แสดงอุปาทายรูปที่ขาวได้ เปรียบดุจนัก 
เล่นกลแสดงนี้าซึ่งไม่ใช่แก้วมณีแท้ ๆ ให้เป็นแก้วมณีได้ แสดงก้อนดินซึ่งไม่ใช่ทอง 
จริง ๆ ให้เป็นทองได้ และเหมือนอย่างตัวเองไม่ใช่ยักษ!ม่ใช่นก ก็แสดงเป็นยักษ์ 
เป็นนกบ้าง เพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่ามหาภูต เพราะเป็นเหมือนกับมหาภูตคือนักเล่นกล 

อนึ่ง เปรียบดุจมหาภูตมียักษ์เป็นต้น เข้าสิงผู้!ด ภายในภายนอกของผู้นั้น อัน 
มหาภูตเหล่านั้น จะเข้าไปได้ก็หาไม , และมหาภูตเหล่านั้นจะไม , สิงผู้นั้นตั้งอย่ก็หาไม่ ฉันใด 
แม้มหาภูตเหล่านี้ก็ฉันนั้น อันกันและกันย่อมเข้าไม , ได้ เป็นสิ่งที่ตังอยู่ภายใน 
ภายนอกของกันและกันก็หาไม่ และมหาภูตรูปเหล่านี้ มิใช่จะไม่อาศัยกันและกัน 
ตั้งอยู่ก็หาไม่ ฉันนั้น อีกอย่างหนึ่ง ธาตุชื่อว่าเป็นมหาภูต แม้เพราะเป็นธรรมชาติที่ 
เสมอกับมหาภูตมียักษ์เป็นต้นโดยความเป็นฐานะที่ไม่ควรคิด 

อนึ่ง เปรียบดุจมหาภูต กล่าวคือยักษิณี ปกปิดภาวะอันน่ากลัวของตนไวิโดย 
การปลอมแปลงสีและสัณฐานที่น่าพึงใจ ลวงสัตว์ทั้งหลาย ฉันใด แม้มหาภูตรูป 
เหล่านี้ก็-ฉันนั้น ปกปิดลักษณะตามธรรมดาของตัว อันต่างด้วยอาการมีอาการที่ตน 
เป็นของแข้นแข็งเป็นต้น ด้วยผิวพรรณที่น่าพึงใจ ด้วยสัณฐานแห่งอวัยวะน้อยใหญ่ 
ที่น่าพึงใจ และด้วยการกรีดกรายนิ้วมือนิ้วเท้าและยักคิ้วที่น่าพึงใจในสรีระหญิงและ 
ชายเป็นต้น ลวงพาลชนอยู่มิให้เห็นความเป็นจริงของตน เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า 
มหาภูต แม้เพราะเป็นของเสมอกับมหาภูต คือนางยักษิณี เพราะเป็นสภาพที่ลวง 

ในคำว่า เพราะ จำ ต้องบริหารมาก มีอธิบายว่า เพราะเป็นสิ่งที่จำต้องรักษา 
ด้วยปัจจัยเป็นอันมาก จริงอยู่ มหาภูตเหล่านี้เป็นแล้ว คือเป็นไปแล้วด้วยปัจจัย 
ทั้งหลายมีเครื่องกิน และเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นเป็นอันมาก เพราะจำต้องนำเข้าไปทุก ๆ 

๑ ว.จู. (ไทย) ๗/๓๘๔/'๒๘๐-๒๘๒, ชุ.อุ. (ไทย) '๒๕/๔๕ เ ๒๖๐-๒๖๘ 1 
องฺ.อ/)ฐก. (ไทย) ๒ อา/ ๒๐/๒๕๕๒-๒๕๖ 


10-1996 (0609-0648)8 


639 


1/5/11,2:28/\1\/เ 



















๖๔๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วัน เหตุนั้น จึงชื่อว่า มหาภูต อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่าเป็นมหาภูต แม้เพราะเป็นภูต 
ที่จำต้องบริหารมาก 

ใน คำ ว่า เพราะมีวิการมาก มี อธิบายว่าจริงอยู่ มหาภูตเหล่านี้ ที่เป็นอุปาทินนก ะ 
ก็ดี อนุปาทินนก ะก็ดี ย่อมเป็นภูตมีวิการมาก ในภูต ๒ ชนิดนั้น อาการที่วิการมาก 
ของอนุปาทินนก ะ ย่อมปรากฏในเมื่อกัปย่อยยับ ของอุปาทินนก ะ ปรากฏในเวลา 
ธาตุกำเริบ ความจริงเป็นเช่นนั้น 

เมื่อโลกไหม้อยู่ด้วยความร้อนแห่งเปลวไฟ เปลวไฟ 
พลุ่งขึ้นแต่ภาคพื้น ลุกขึ้นจนกระทั่งพรหมโลก ฯ เมื่อใด 
โลกจักฉิบหายด้วยนํ้าอันกำเริบแล้ว เมื่อนั้นจักรวาล 
ประมาณแสนโกฏิหนึ่ง จะละลายชั่วประเดี๋ยว เมื่อใดโลก 
จักฉิบหายด้วยธาตุลมกำเริบ เมื่อนั้นจักรวาลประมาณ 
แสนโกฏิหนึ่งจักวอดวายชั่วประเดี๋ยว กายถูกงูปากไม้กัด 
ย่อมแข็งกระด้าง ฉันใด เพราะปฐวีธาตุกำเริบ กายนั้นก็ 
เป็นดังอยู่ในปากงูปากไม้ฉันนั้น กายถูกงูปากเน่ากัด 
ย่อมเน่าเปือยฉันใด เพราะอาโปธาตุกำเริบ กายนั้นก็เป็น 
ดังอยู่ในปากงูปากเน่า ฉันนั้น กายถูกงูปากไฟกัด ย่อม 
ร้อนกลุ้มฉันใด เพราะเตโชธาตุกำเริบ กายนั้นก็เป็นดังอยู่ 
ในปากงูปากไฟ ฉันนั้น กายถูกงูปากศัสตรากัด ย่อมขาด 
ไปฉันใด เพราะวาโยธาตุกำเริบ กายนั้นก็เป็นดังอยู่ใน 
ปากงูปากศัสตรา ฉันนั้น 

ภูตมีวิการมาก ดังนี้ เหตุนั้นจึงชื่อว่ามหาภูต 

ใน คำ ว่า เพราะเป็นของมีอยู่โดยความเป็นของใหญ่ มี อธิบายว่า ก็ภูตเหล่านี้ 
ชื่อว่าเป็นของใหญ่ เพราะจำต้องประคับประคองด้วยความพยายามอย่างใหญ่ และ 
ชื่อว่ามีจริง เพราะมีอยู่โต้ง ๆ เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า มหาภูต เพราะเป็นของมีจริง 
โดยความเป็นของใหญ่ 


10-1996 (0609-0648)8 


640 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๔๑ 


ธาตุเหล่านี้แม้ทั้งหมด ชื่อว่าเป็นมหาภูต เพราะเหตุมีความเป็นของปรากฏโดย 
ความเป็นของใหญ่เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ธาตุทุกอย่างไม่ล่วงลักษณะธาตุไปได้ 
เพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตน และเพราะเป็นฐานแห่งทุกข์ และเพราะอัดทุกขไว้ 

และชื่อว่า ธรรม เพราะทรงไว้ซึ่งลักษณะของตนและเข้าไปทรงอยู่ได้ชั่วขณะอัน 
สมควรแก , ตน 

ชื่อว่า ไม่เที่ยง เพราะอรรถว่าสิ้นไป 

ชื่อว่า เป็นทุกข์ เพราะอรรถว่าน่าพรั่นพรึง 

ชื่อว่า มิ ใช่ตน เพราะอรรถว่าไม่มีสาระ 

ตามนัยนี้ แม้ธาตุทุกอย่างชื่อว่าเป็นอย่างเดียวกัน ด้วยสามารถที่เป็นรูป 
เป็นมหาภูต เป็นเหตุ เป็นธรรม และเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นต้น พระโยคีพึงใฝ่ใจโดย 
ต่างกันและเหมือนลัน โดยอาการอย่างนี้ 

[๓๕๓] ในข้อมาติกาว่า โดยอาการที่แยกจากกันและ ไม่ แยก พึงทราบ 
วินิจฉัยว่า ธาตุเหล่านี้ทั้งหมด พอเกิดร่วมกันเท่านั้น ก็ไม่แยกกันตามส่วน แม่ใน 
กลาปะ ๘ ล้วน เป็นต้น ซึ่งมีในที่สุดแห่งกลาปะทั้งหมดเฉพาะอันหนึ่ง ๆ แต่ชื่อว่า 
แยกจากกันโดยลักษณะ พระโยคีพึงใฝ่ใจโดยอาการที่แยกจากกันและไม , แยกจากกัน 
โดยอาการอย่างนี้ 

[๓๕๔] ในข้อมาติกาว่า โดยเข้ากันได้และไม่ได้ มี วินิจฉัยว่า ในบรรดาธาตุ 
เหล่านี้ แม้จะไม่แยกจากกันอย่างอธิบายมาแล้วก็ดี ธาตุ ๒ ตอนต้น ชื่อว่าเป็น 
สภาคคือเข้ากันได้เพราะเป็นของหนักเหมือนกัน ธาตุตอนหลังก็จัดเป็นสภาคกัน 
เหมือนกัน เพราะเป็นของเบา แต่ธาตุตอนต้นกับธาตุตอนหลัง และธาตุตอนหลัง 
กับธาตุตอนต้น จัดเป็นวิสภาคกัน คือ เข้ากันไม่ได้ เพราะข้างฝ่ายหนึ่งหนักฝ่ายหนึ่ง 
เบา พระโยคีพึงใฝ่ใจโดยเข้ากันได้และไม่ไดโดยอาการอย่างนี้ 

[๓๕๕] ในข้อมาติกาว่า โดยภายในและภายนอกแปลกกัน พึงทราบวินิจฉัย 
ว่า ธาตุภายใน ย่อมเป็นที่อาศัยแห่งวิญญาณวัตถุและวิญญัติและอินทรีย์ เป็นสภาพ 
ที่เกี่ยวเนื่องกับอิริยาบถ มีสมุฏฐาน ๔ ธาตุภายนอกมีประการผิดตรงกันข้ามจากที่ 
กล่าวแล้ว พระโยคีพึงใฝ่ใจโดยธาตุภายในและภายนอกแปลกกัน ดังบรรยายมานี้ 


10-1996 (0609-0648)8 


641 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















๖๔!®) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

[๓๕๖] ในข้อมาติกาว่า โดยประมวล พึงทราบวินิจฉัยว่า ปฐวีธาตุ มี กรรมเป็น 
สมุฏฐาน รวมเป็นอันเดียวกันกับธาตุนอกจากนี้ ซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐาน เพราะไม่มี 
ความต่างกันโดยสมุฏฐาน ที่มีจิตเป็นต้นเป็นสมุฏฐาน รวมเป็นอันเดียวกันกับธาตุ 
ซึ่งมีจิตเป็นต้นเป็นสมุฏฐานดุจกัน พระโยคีพึงใฝ่ใจโดยประมวล ดังบรรยายมานี้ 

[๓๕๗] ในข้อมาติกาว่า โดยปัจจัย พึงทราบวินิจฉัยว่า ปฐวีธาตุอันนี้ายึดไว้ 
อันไฟตามรักษาไว้ อันลมให้เคลื่อนไหว เป็นปัจจัยเป็นที่ตั้งอาศัยแห่งมหาภูตทั้ง ๓ 
อาโปธาตุตั้งอาศัยดิน อันไฟตามรักษา อันลมให้เคลื่อนไหว เป็นปัจจัยเป็นเครื่องยึด 
แห่งมหาภูตทั้ง ๓ เตโชธาตุตั้งอาศัยดิน อันนายึด'ไว้ อันลมให้เคลื่อนไหว เป็นปัจจัย 
เป็นเครื่องอบอุ่นแห่งมหาภูตทั้ง ๓ วาโยธาตุตั้งอาศัยดิน อันนี้ายึด’ไว้ อันไฟให้ 
อบอุ่น เป็นปัจจัยเป็นเหตุให้เคลื่อนไหวแห่งมหาภูตทั้ง ๓ พระโยคีพึงใฝ่ใจโดยเป็น 
ปัจจัย ดังบรรยายมานี้ 

[๓๕๘] ในข้อมาติกาว่า โดยไม่ใส่ใจกัน พึงทราบวินิจฉัยว่า ในบรรดาธาตุ 
ทั้ง ๔ นี้ ปฐวีธาตุย่อมไม่รู้สึกว่า เราคือปฐวีธาตุ หรือว่าเราเป็นที่ตั้งเป็นปัจจัยแห่ง 
มหาภูตทั้ง ๓ แม้ธาตุ ๓ นอกนี้ก็ไม่รู้สึกว่า ปฐวีธาตุเป็นปัจจัยเป็นที่ตั้งของพวกเรา 
ในธาตุทั้งปวงมีนัยเช่นเดียวกันนี้ พระโยคีพึงใฝ่ใจโดยไม่ใส่ใจกัน ดังบรรยายมานี้ 

[๓๕๙] ในข้อมาติกาว่า โดยแยกกันโดยปัจจัย พึงทราบวินิจฉัยว่า ก็ปัจจัย 
ของธาตุมี ๔ คือ กรรม จิต อาหาร ฤดู ในปัจจัยทั้ง ๔ นั้น กรรมนั้นแหละย่อม 
เป็นปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน มิใช่ปัจจัยอื่นมีจิตเป็นต้น ส่วนจิต 
เป็นต้นย่อมเป็นปัจจัย แม้แห่งธาตุทั้งหลายที่มีจิตเป็นต้นเป็นสมุฏฐาน มิใช่ปัจจัย 
นอกนี้ 

อนึ่ง กรรมย่อมเป็นตัวชนกปัจจัย คือปัจจัยที่บันดาลให้เกิดแห่งธาตุทั้งหลาย 
ที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน เป็นอุปนิสสยปัจจัยโดยอ้อมแห่งธาตุทั้งหลายที่เหลือ จิต 
ย่อมเป็นตัวชนกปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน เป็นปัจฉาชาตปัจจัย 
อัตถิปัจจัย และอวิคตปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลายที่เหลือ อาหารย่อมเป็นตัวชนกปัจจัย 
แห่งธาตุทั้งหลายที่มีอาหารเป็นสมุฏฐาน เป็นอาหารปัจจัย อัตถิปัจจัย และอวิคตปัจจัย 
แห่งธาตุทั้งหลายที่เหลือ ฤดูย่อมเป็นตัวชนกปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลาย ที่มีฤดูเป็น 
สมุฏฐาน เป็นอัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัยแห่งธาตุทั้งหลายที่เหลือ 


10-1996 (0609-0648)8 


642 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๔๓ 


มหาภูตมีกรรมเป็นสมุฏฐาน ย่อมเป็นปัจจัยของมหาภูตทั้งหลายที่มีกรรมเป็น 
สมุฏฐานบ้าง ที่มีจิตเป็นต้นเป็นสมุฏฐานบ้าง มหาภูตที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็ดี ที่มี 
อาหารเป็นสมุฏฐานก็ดี ที่มีฤดูเป็นสมุฏฐานก็ดี ย่อมเป็นปัจจัยแห่งมหาภูตทั้งหลาย 
ที่มีฤดูเป็นสมุฏฐานที่มีกรรมเป็นต้นเป็นสมุฏฐานบ้างเช่นกัน 

ในบรรดาปัจจัยทั้ง ๔ เหล่านั้น ปฐวีธาตุ มีกรรมเป็นสมุฏฐาน ย่อมเป็นปัจจัย 
แห่งธาตุนอกนี้ที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน ด้วยสามารถสหชาตปัจจัย อัญญมัญญปัจจัย 
นิสสยปัจจัย อัตถิปัจจัย และอวิคตปัจจัยแห่งธาตุนอกนี้ และด้วยสามารถเป็นที่ตั้ง 
อาศัยแห่งธาตุนอกนี้ แต่มีใช่เป็นปัจจัย ด้วยสามารถเป็นตัวบันดาลให้เกิด คือ ย่อม 
เป็นปัจจัยแห่งมหาภูต ซึ่งมีสันตติ ๓ นอกนี้ ด้วยสามารถเป็นนิสสยปัจจัย อัตถิ 
ปัจจัย และอวิคตปัจจัย มิใช่เป็นปัจจัยด้วยสามารถเป็นที่พำนัก และมิใช่เป็นปัจจัย 
ด้วยสามารถชนกปัจจัย 

ในจำพวกธาตุเหล่านี้ ฝ่ายอาโปธาตุ ย่อมเป็นปัจจัยแห่งธาตุ ๓ นอกนี้ ด้วย 
สหชาตปัจจัยเป็นต้น และด้วยสามารถเป็นเครื่องยึดไว้มิใช่ด้วยสามารถเป็นชนกปัจจัย 
คือ เป็นปัจจัยแห่งธาตุ ๓ นอกนี้ ซึ่งมีสันตติ ๓ ด้วยสามารถเป็นนิสสยปัจจัย 
อัตถิปัจจัย และอวิคตปัจจัย มิใช่เป็นปัจจัยด้วยสามารถเป็นเครื่องยึดไว้ มิใช่เป็น 
ปัจจัยด้วยสามารถเป็นตัวชนกปัจจัย 

ในจำพวกธาตุเหล่านี้ ส่วนเตโชธาตุ ย่อมเป็นปัจจัยแห่งธาตุ ๓ นอกนี้ ด้วย 
สามารถเป็นสหชาตปัจจัยเป็นต้น และด้วยสามารถเป็นเครื่องให้อบอุ่น มิใช่เป็น 
ปัจจัยด้วยสามารถเป็นชนกปัจจัย คือย่อมเป็นปัจจัยแห่งมหาภูตนอกนี้ ซึ่งมีสันตติ ๓ 
ด้วยสามารถเป็นนิสสยปัจจัย อัตถิปัจจัย และอวิคตปัจจัยเท่านั้น มิใช่ด้วยสามารถ 
เป็นเครื่องให้อบอุ่น มิใช่ด้วยสามารถเป็นชนกปัจจัย 

ในจำพวกธาตุเหล่านี้ ส่วนวาโยธาตุ ย่อมเป็นปัจจัยแห่งธาตุ ๓ นอกนี้ ด้วย 
สามารถสหชาตปัจจัยเป็นต้น และด้วยสามารถเป็นเหตุเคลื่อนไหว มิใช่ด้วยสามารถ 
ชนกปัจจัยคือเป็นปัจจัยแห่งมหาภูต ซึ่งมีสันตติ ๓ นอกนี้ ด้วยสามารถเป็นนิสสย- 
ปัจจัย อัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัยเท่านั้น มิใช่ด้วยสามารถเป็นเหตุเคลื่อนไหว มิใช่ 
ด้วยสามารถชนกปัจจัย แมีในปฐวีธาตุเป็นต้น ซึ่งมีจิตและอาหารและฤดูเป็นต้นเป็น 
สมุฏฐาน ก็มีนัยนี้เหมือนกัน 


10-1996 (0609-0648)8 


643 


1/5/11,2:28/\1\/เ 


















๖๔๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็แหละ บรรดาธาตุเหล่านี้ ซึ่งเป็นไปตามอำนาจของปัจจัยมีสหชาตปัจจัย 
เป็นต้น ดังพรรณนามานี้ 

ธาตุ ๓ อาศัยธาตุ ๑ และ ธาตุ ๑ อาศัยธาตุ ๓ ย่อม 
เป็นไปโดยอาการ ๔ อย่าง ธาตุ ๒ อาศัยธาตุ ๒ ย่อมเป็น 
ไปโดยอาการ ๖ อย่าง 

จริงอยู่ ในปฐวีธาตุเป็นต้น ธาตุ ๓ อาศัยธาตุ ๑ ย่อมเป็นไปโดยอาการ 
๔ อย่าง อย่างนี้ คือ ธาตุ ๓ อาศัยธาตุ ๑ 

อนึ่ง ในปฐวีธาตุเป็นต้น ธาตุ ๑ อาศัยธาตุ ๓ ธาตุนอกนี้ ตามนัยนี้ ธาตุ 
อันเดียว อาศัยธาตุอื่น ๓ จึงเป็นไปโดยอาการ ๔ อย่าง 

อนึ่ง ธาตุ ๒ ข้างปลายอาศัยธาตุ ๒ ข้างต้น และธาตุ ๒ ข้างต้นอาศัย 
ธาตุ ๒ ข้างปลาย ธาตุที่ ๒ และที่ ๔ อาศัยธาตุที่ ๑ และที่ ๓ ธาตุที่ ๑ ที่ ๓ อาศัย 
ธาตุที่ ๒ และที่ ๔ ธาตุที่ ๒ ที่ ๓ อาศัยธาตุที่ ๑ และที่ ๔ และธาตุที่ ๑ และ 
ธาตุที่ ๔ อาศัยธาตุที่ ๒ และที่ ๓ ตามนัยนี้ ธาตุ ๒ อาศัยธาตุ ๒ ย่อมเป็นไปโดย 
อาการ ๖ อย่าง 

ในธาตุเหล่านั้น ปฐวีธาตุเป็นปัจจัยแห่งการยันในเวลาก้าวไปและถอยกลับ 
เป็นต้น ปฐวีธาตุนั้นแหละประสมกับอาโปธาตุอันอาโปธาตุซึมซาบแล้ว ย่อมเป็น 
ปัจจัยแห่งการให้ดำรงมั่น ฝ่ายอาโปธาตุประสมกับปฐวีธาตุ ย่อมเป็นปัจจัยแห่งอัน 
มิให้กระจัดกระจาย และเตโชธาตุประสมกับวาโยธาตุ ย่อมเป็นปัจจัยแห่งอันยกขึ้น 
ฝ่ายวาโยธาตุประสมกับเตโชธาตุ ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการเดินและวิ่งได้เร็ว พระโยคี 
พึงใฝ่ใจโดยแยกกันโดยปัจจัย ดังบรรยายมานี้ 

ก็แม้เมื่อพระโยคีใฝ่ใจด้วยสามารถอรรถวิเคราะห์เป็นต้นอย่างนี้ ธาตุทั้งหลาย 
ย่อมปรากฏโดยเป็นส่วนหนึ่งๆ เมื่อท่านรำพึงและใฝ่ใจธาตุเหล่านั้นบ่อยๆ อุปจาร- 
สมาธิย่อมเกิดตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแหละ อุปจารสมาธินี้นั้นถึงความนับว่าจตุธาตุ- 
ววัฏฐาน เพราะเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งญาณที่กำหนดธาตุ ๔ 


10-1996 (0609-0648)8 


644 


1/5/11,2:29/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๔๕ 


อานิสงส์การกำหนดธาตุ ๔ 

[๓๖๐] ก็แหละ พระโยคีผู้หมั่นประกอบจตุธาตุววัฏฐานนี้ใด ย่อมหยั่งลงสู่ 
ความเป็นของเปล่า ย่อมเพิกถอนความสำคัญหมายว่าสัตว์ พระโยคีนั้นไม่ถึงความ 
กำหนดแยกว่าเนื้อร้ายและยักษ์และผีเสื้อนั้าเป็นต้น เพราะเป็นผู้เพิกถอนสัตด¬ 
ลญญาเสียไต้ จึงเป็นผู้ทนต่อภัยและสิ่งที่น่าพึงกลัว ทนต่อความยินดียินร้าย ไม่ถึง 
ความฟ้งซ่านและความอึดอัดใจ ในเพราะอารมณ์ที่ปรารถนาและไม่ปรารถนา ก็แล 
ท่านย่อมเป็นผู้มีปัญญามาก มีพระนิพพานเป็นที่สุด มิฉะนั้น ก็เป็นผู้มีสุคติเป็นที่ไป 
ในเบื้องหน้า 

นักปราชญ์ พึงส้องเสพจตุธาตุววัฏฐาน ที่พระโยคีผู้ 
ประเสริฐเพียงดังสีหะเคยเล่นมาแล้ว อันมีอานุภาพมาก 
อย่างนี้ เป็นนิตย์เทอญ 

นิเทศแห่งการเจริญจตุธาตุววัฏฐาน ยุติเพียงเท่านี้ 

[๓๖๑] ก็ปัญหาอันข้าพเจ้าตั้งไว้แล้วโดยนัยเป็นต้นว่า อะไรชื่อว่าสมาธิ ? 
ที่ ชื่อว่าสมาธิ เพราะอรรถว่ากระไร ? ดังนี้ เพื่อแสดงความพิสดารแห่งสมาธิและ 
นัยแห่งการเจริญ ในปัญหาเหล่านั้น บทว่า พึงเจริญอย่างไร นี้ มีการพรรณนา 
ความจบแล้วโดยประการทั้งปวงด้วยอาการเพียงเท่านี้แล 

สมาธินั้น ที่ท่านประสงคํในที่นี้มี ๒ อย่างเท่านั้น คือ อุปจารสมาธิ และ 
อัปปนาสมาธิ ในสมาธิทั้ง ๒ นั้น ความมีอารมณ์แน่วแน่ในกัมมัฏฐานทั้ง ๑๐ และ 
ในจิตเป็นบูรพภาคแห่งอัปปนา ชื่อว่า อุปจารสมาธิ ความที่จิตแน่วแน่ในกัมมัฏฐาน 
ที่เหลือ ชื่อว่า อัปปนาสมาธิ สมาธิทั้ง ๒ อย่างนั้น จัดว่าอันพระโยคีอบรมแล้ว 
เพราะอบรมกัมมัฏฐานเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวบทนี้ว่า พึงเจริญ 
อย่างไร นี้ มีการพรรณนาความจบแล้วโดยประการทั้งปวง 

อานิสงส์สมาธิภาวนา ๕ อย่าง 

[๓๖๒] แต่คำใดซึ่งข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า อะไรเป็นอานิสงส์แห่งสมาธิภาวนา 
จะแกในคำนั้น อานิสงส์แห่งสมาธิภาวนา มี ๕ อย่าง มีการอยู่เป็นสุขในภพ 
ทันตาเห็นเป็นต้น 


10-1996 (0609-0648)8 


645 


1/5/11,2:29/\1\/เ 


















๖๔๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๑. จริงอย่างนั้น ท่านเหล่าใดเป็นพระอรหันตขีณาสพ เข้าสมาบัติแล้ว มี จิต 
แน่วแน่ ย่อมเจริญสมาธิโดยหมายจะอยู่สบายทั้งวัน สมาธิภาวนาอันแน่นแฟ้น'ของ 
ท่านเหล่านั้น มีการอยู่เป็นสุขในภพทันตาเห็นเป็นอานิสงส์ เพราะเหตุนั้นพระผู้มี 
พระภาคจึงตรัสว่า จุนทะ ธรรมเหล่านี้ตถาคตไม่เรียกว่าเป็นธรรมเครื่องขัดเกลา 
ในวินัยของพระอริยะ ธรรมเหล่านี้ตถาคตเรียกว่า เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในภพ 
ทันตาเห็นในวินัยของพระอริยะ ๑ 

๒. สมาธิภาวนาอันแน่นแฟ้นก็ดี สมาธิภาวนาเป็นแต่เฉียด ๆ โดยนัยแห่ง 
ความบรรลุปลอดโปร่งในที่คับแคบก็ดี แห่งปุถุชนผู้เสขะผู้ออกจากสมาบัติแล้ว 
เจริญโดยหมายใจว่า จักเห็นแจ้งด้วยจิตอันมั่นคง ชื่อว่ามี วิปัสสนาเป็นอานิสงส์ 
เพราะเป็นปทัฏฐานแห่งวิปัสสนา เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ภิกษุ 
ทั้งหลาย พวกเธอจงเจริญสมาธิ ภิกษุทั้งหลาย ด้วยว่าภิกษุผู้มีจิตมั่นคงแล้วย่อมรู้ 
ชัดตามเป็นจริง ๒ 

๓. ฝ่ายท่านเหล่าใดยังสมาบัติ ๘ ให้เกิดแล้ว เข้าฌาน มี อภิญญาเป็นบาท 
ออกจากสมาบัติแล้ว มุ่งหมายอภิญญาทั้งหลายมีนัยดังกล่าวแล้วว่า แม้คนเดียว 
แปลงเป็นสหายหลายคนได้ ๓ ดังนี้ บำเพ็ญให้เกิดอยู่ สมาธิภาวนาอันแน่นแพ็น 
ของท่านเหล่านั้น ในเมื่อเหตุให้เกิดมีอยู่ จัดว่ามีอภิญญาเป็นอานิสงส์ เพราะเป็น 
ปทัฏฐานแห่งอภิญญา เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า ภิกษุนั้นย่อมน้อมนำ 
จิตเพื่อทำให้แจ้งด้วยอภิญญา ซึ่งธรรมอันควรทำให้แจ้งด้วยอภิญญาใด ๆ ย่อมถึง 
ความเป็นผู้ควรเป็นพยานในธรรมนั้น ๆ เทียวในเมื่อเหตุให้เกิดมีอยู่ ๔ 

๔. ปุถุชนเหล่าใดมีฌานไม่เสื่อม ปรารถนาการเข้าถึงพรหมโลกโดยหมายใจ 
ว่า จักเกิดในพรหมโลก หรือไม่ปรารถนาก็ตาม ไม่เสื่อมจากสมาธิ สมาธิภาวนา 
อันแน่นแฟ้นของปุถุชนเหล่านั้น มีภพวิเศษเป็นอานิสงส์ เพราะนำมาซึ่งภพวิเศษ 


๑ มู.ม. (ไทย) ๑๒/๘๒/๗๑ ๒ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/ ๕ /๑๗ 

๓ องฺ.ฉฤก. (ไทย) ๒๒/๒/๔๑๒ ๔ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๔๘/๒๐๔, องฺ.ตก. (ไทย) ๒๐/๑๐๒/๓๔๓ 


10-1996 (0609-0648)8 


646 


1/5/11,2:29/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๑ สมาธินิเทศ 


๖๔๗ 


เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่า ‘ถามว่า ผู้ ที่เจริญปฐมฌานยังเป็น 
กามาพจร ย่อมเกิดในที่ไหน , แก้ว่า ‘ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาพวก 
พรหมปาริสัซชา’ ๑ ดังนี้เป็นต้น อนึ่ง แม้สมาธิภาวนาเฉียด ๆ ยังนำมาซึ่งสุคติภพ 
วิเศษคือ กามาพจรสวรรค์ ๖ ชั้นทีเดียว 

๕. ส่วนท่านเหล่าใดเป็นพระอริยเจ้า เจริญสมาธิด้วยดำริว่าเราจักยังสมาบัติ ๘ 
ให้บังเกิด แล้วเข้านิโรธสมาบัติเป็นผู้!ม่มีความคิดนึกตลอด ๗ วัน บรรลุนิโรธ 
นิพพานแล้ว จักอยู่เป็นสุขในภพทันตาเห็น สมาธิภาวนาอันแน่นแฟ้น'ของท่าน 
เหล่านั้น มีนิโรธเป็นอานิสงส์ เพราะเหตุนั้น ท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวไว้ว่า ปัญญา 
ในการอบรมวสีด้วยญาณจริยา ๑๖ และ สมาธิจริยา ๖ เป็นฌานในนิโรธสมาบัติ ๒ 

อานิสงส์แห่งสมาธิภาวนามี ๕ อย่าง มีการอยู่เป็นสุขในภพทันตาเห็นเป็นต้น 
ดังบรรยายมานี้ 

เพราะเหตุนั้น บัณฑิตไม่พึงประมาทในการประกอบสมาธิภาวนา อันเป็น 
เครื่องชำระมลทินคือกิเลส มีอานิสงส์เป็นอเนกประการเทอญ 

[๓๖๓] ก็ด้วยบรรหารเพียงเท่านี้ เป็นอันแสดงหมดจดแล้วแม้ซึ่งสมาธิ 
ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค อันข้าพเจ้าแสดงแล้วด้วยธรรมอันเป็นประมุขคือ ศีล สมาธิ 
ปัญญา แห่งพระคาถานี้ว่า นรซนผู้มีปัญญาตั้งมั่นใน ศีล ดังนี้เป็นต้น 

ปริจเฉทที่ ๑๑ ชื่อว่าสมาธินิเทศ 
ในปกรณ์ริเสสวิสุทธิมรรค 

อันข้าพเจ้ารจนาไว้ เพื่อพยุงความปราโมชแก่สาธุชนทั้งหลาย ดังนี้ 


๑ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๑๐๒๔/๖๗๒ ๒ ชุ.ป. (ไทย) ๓๑/๓๔/๓ 


10-1996 (0609-0648)8 


647 


1/5/11,2:29/\1\/เ 




















๖๔๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


สีลนิเทศ 

ปริจเฉทที่ ๑ 

ธุดงคนิเทศ 

ปริจเฉทที่ ๒ 

กัมมัฏฐานคหณนิเทศ 

ปริจเฉทที่ ๓ 

ปฐวีกสิณนิเทศ 

ปริจเฉทที่ ๔ 

เสสกสิณนิเทศ 

ปริจเฉทที่ ๕ 

อสุภนิเทศ 

ปริจเฉทที่ ๖ 

ฉอนุสสตินิเทศ 

ปริจเฉทที่ ๗ 

เสสานุสสตินิเทศ 

ปริจเฉทที่ ๘ 

พรหมวิหารนิเทศ 

ปริจเฉทที่ ๙ 

อา'รุปปนิเทศ 

ปริจเฉทที่ ๑๐ 

ปฏิกูลสัญญาธาตุววัฏฐานทวยนิเทศ 

ปริจเฉทที่ ๑๑ 


วิสุทธิมรรค ภาคที่ ๑ จบ 


10-1996 (0609-0648)8 


648 


1/5/11,2:29/\1\/เ 



















ปริปีเฉทที่ ๑๒ 
อิทธิวิธนิเทศ 


อภิญญากลา 

[๓๖๕] การเจริญสมาธินี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วว่า มีอภิญญาเป็นอานิสงส์ 
ด้วยอำนาจแห่ง!ลกิยอภิญญาเหล่าใด บัดนี้ เพื่อจะทำอภิญญาเหล่านั้นให้สมบูรณ์ 
เพราะเหตุที่โยคีบุคคลผู้ที่ได้บรรลุจตุตถฌานในปฐวีกสิณเป็นต้นแล้ว ควรทำความเพียร 
ต่อไป ด้วยว่าเมื่อโยคีบุคคลทำได้อย่างนั้น การเจริญสมาธินั้นของเธอก็จักได้รับ 
อานิสงส์และเป็นภาวนาที่มั่นคง เธอผู้ประกอบด้วยการเจริญสมาธิที่ได้รับอานิสงส์ 
และเป็นภาวนาที่มั่นคง ก็จักทำการเจริญปัญญาให้สมบูรณ์ได้โดยง่ายแล เพราะฉะนั้น 
ก่อนอื่นข้าพเจ้าจักเริ่มบรรยายถึงอภิญญากถาต่อไป ก็เพื่อที่จะแสดงอานิสงส์แห่ง 
การเจริญสมาธิ และเพื่อที่จะแสดงธรรมอันประณีต ๆ ยิ่ง ๆ ขึ้นไป แก , เหล่ากุลบุตร 
ผู้!ด้สมาธิในจตุตถฌานแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงตรัสโลกิยอภิญญาไว้ ๕ ประการ คือ 

๑. อิทธิวิธ การแสดงฤทธิได้ต่าง ๆ 

๒. ทิพฺพโสตธาตุณาณ การ รู้ ดุจได้ยินด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์ 

๓. เจโตปริยณาณ การรู้จักกำหนดใจ ผู้ อื่นได้ 

๔. ปุพฺเพนิวาสานุสฺสติณาณ การ รู้! นอันตามระลึกถึงชาติ ที่ เคยอาศัยในกาลก่อนได้ 

๕. สดุตานํ จุตูปปาตณาณ การรู้!นการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายได้ 

โดยชี้แจงตัวอย่างไว้ว่า “โยคีบุคคลนั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธึ๋ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสเครื่อง 
ยั่วยวน ปราศจากอุปกิเลส เป็นจิตนุ่มนวลควรแก , การงาน ตั้งมั่น ไม่หวั่นไหว อย่าง 
นี้แล้ว ย่อมนำจิตคือน้อมจิตไปในฤทธิ้มีประการต่าง ๆ เธอย่อมได้บรรลุชนิดแห่ง 
ฤทธิได้หลายอย่าง คือ แม้คนคนเดียวก็บันดาลให้เป็นหลายคนได้” ดังนี้ ๑ 


๑ ดูเทยบ ท.ส. (ไทย) ๙/๒๓๘/๗๙-๘๐ 


10-1996 (0649-0694)8 


649 


1/5/11,2:29/\1\/เ 




















๖๕๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


การแกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ 

ใน!ลกิยอภิญญา ๔ ประการนั้น โยคีบุคคลผู้เริ่มบำเพ็ญต้องการจะแสดงฤทธิ้ 
ให์ได้ต่าง ๆ เป็นต้นว่า แม้คนคนเดียวก็บันดาลให้เป็นหลายคนได้ ดังนี้พึงทำสมาบัติ 
๘ แปดหนให้เกิดในกสิณ ๘ มี!อทาตกสิณเป็นข้อสุดท้ายแล้ว พึงฟิกฝนจิตโดยอาการ 
๑๔ เหล่านี้ คือ 


๑. กสิณานุโลมโต 
๒. กสิณปฏิโลมโต 
๓. กสิณานุโลมปฏิโลมโต 
๔. ฌานานุโลมโต 
๕. ฌานปฏิโลมโต 
๖. ฌานานุโลมปฏิโลมโต 
๗. ฌานานุกฺกนฺติกโต 
๘. กสิณุกฺกนฺดิกโต 
๙. ฌานกสิณุกุกนฺดิกโต 
องฺคสงฺกนฺดิกโต 
อารมฺมณสงฺกนฺดิกโต 


00 * 


โดยเข้าฌานอนุโลมตามกสิณ 

โดยเข้าฌานปฏิโลมลำดับกสิณ 

โดยเข้าฌานอนุโลมและปฏิโลมลำดับกสิณ 

โดยเข้าอนุโลมลำดับฌาน 

โดยเข้าปฏิโลมลำดับฌาน 

โดยเข้าทั้งอนุโลมและปฏิโลมฌาน 

โดยลำดับกสิณแต่ข้ามฌาน 

โดยลำดับฌานแต่ข้ามกสิณ 

โดยข้ามฌานและกสิณ 

โดยเลื่อนองค์ฌาน 


โดยเลื่อนอารมณ์ 
๑๒. องฺคารมมณสงฺกนฺดิกโต โดยเลื่อนองค์ฌานและอารมณ์ 

๑๓. องฺคววฏฺซิาปนโต โดยกำหนดองค์ฌาน 

๑๔. อารมฺมณววฏฺซีาปนโต โดยกำหนดอารมณ์ 

[๓๖๖] ถามว่า - ก็ในอาการ ๑๔ อย่างเหล่านี้ กสิณานุโลม เข้าฌานอนุโลม 
ตามลำดับกสิณ เป็นไฉน ? ฯลฯ อารัมมณววัฏฐาปน ะ การกำหนดอารมณ์ เป็นไฉน ? 


ตอบว่า - ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเข้าฌานในปฐวีกสิณ ถัดจากนั้นไปก็เข้า 
ฌานในอาโปกสิณ ในกสิณอีก ๘ ก็เข้าฌานตามลำดับอย่างนี้ได้ตั้ง ๑๐๐ ครั้ง 
๑, ๐๐๐ ครั้ง นี้ชื่อว่า กสิณานุโลม คือเข้าฌานโดยอนุโลมกสิณ การเข้าฌานโดย 
ปฏิโลม ตั้งแต่โอทาตกสิณอย่างนั้นนั้นแหละชื่อว่า กสิณปฏิโลม คือการเข้าฌาน 
ปฏิโลมลำดับกสิณ การเข้าฌานบ่อย ๆ ด้วยอำนาจอนุโลมและปฏิโลมลำดับกสิณ 


10-1996 (0649-0694)8 


650 


1/5/11,2:29/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๕๑ 


อย่างนี้คือ ตั้งแต่ปฐวีกสิณไปจนถึงโอทาตกสิณ ตั้งแต่โอทาตกสิณย้อนกลับจนถึง 
ปฐวีกสิณ ชื่อว่า กสิณานุโลมปฏิโลม คือการเข้าฌานตามลำดับและย้อนลำดับ 
กสิณ ก็การเข้าฌานไปตามลำดับตั้งแต่ปฐมฌานจนถึงณวสัญญานาสัญญายตนฌาน 
บ่อย ๆ ชื่อว่า ฌานานุโลม คือ การเข้าตามลำดับฌาน การเข้าฌานบ่อย ๆ ตั้งแต่ 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ย้อนกลับมาถึงปฐมฌาน ชื่อว่า ฌานปฏิโลม คือ 
การเข้าย้อนลำดับฌานการเข้าฌานบ่อย ๆ ด้วยอำนาจตามลำดับและย้อนลำดับฌาน 
อย่างนี้คือตั้งแต่ปฐมฌานไปจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน และตั้งแต่เนว- 
ลญญานาสัญญายตนฌานย้อนกลับมาถึงปฐมฌาน ชื่อว่า ฌานานุโลมปฏิโลม คือ 
การเข้าฌานตามลำดับและย้อนลำดับ ส่วนการเข้าฌานก้าวไปตามลำดับกสิณแล้ว 
ข้ามฌานไปโดยที่เว้นฌานหนึ่งไวีในระหว่างอย่างนี้ คือเข้าปฐมฌานในปฐวีกสิณแล้ว 
ก็ข้ามไปเข้าตติยฌานในปฐวีกสิณเลยทีเดียว เพิกตติยฌานนั้นจากปฐวีกสิณนั้นแล้วจึง 
เข้าอากาสานัญจายตนฌาน เพิกจากอากาสานัญจายตนฌานนั้นแล้วก็ข้ามไปเข้า 
อากิญจัญญายตนฌานเลยอย่างนี้ ชื่อว่า ฌานานุกกันติกะ คือ เข้าฌาน ตามลำดับ 
กสิณ แต่ข้ามลำดับฌาน การประกอบเนื้อความ แม้ที่เริ่มจากอาโปกสิณเป็นต้นไป 
นักศึกษาพึงทำเหมือนอย่างเดียวก้นนี้การเข้าฌานก้าวไปตามลำดับฌานแล้วข้าม กสิณ 
ไปโดยที่เว้นกสิณหนึ่งนั้นแลไวีในระหว่าง โดยนัยนี้คือ เข้าปฐมฌานนั้นนั้นแหละ ใน 
เตโชกสิณอีก ต่อนั้นก็ข้ามไปเข้าในนีลกสิณ ถัดจากนั้นก็ข้ามไปเข้าในโลหิตกสิณ 
อย่างนี้ชื่อว่า กสิณุกกันติกะ คือ เข้าฌานไปตามลำดับฌาน แต่ข้ามลำดับกสิณ การ 
เข้าฌานข้ามทั้งลำดับฌานและกสิณโดยนัยนี้ คือ เข้าปฐมฌานปฐวีกสิณแล้วต่อแต่ 
นั้นจึงเข้าตติยฌานในเตโชกสิณ เพิกนีลกสิณแล้วเข้าอากาสาบัญจายตนฌาน จาก 
โลหิตกสิณไปเข้าอากิญจัญญายตนฌาน อย่างนี้ชื่อว่า ฌานกสิณุกกันติกะ คือ ข้ามทั้ง 
ฌานและกสิณ ก็การเข้าปฐมฌานในปฐวีกสิณแล้ว เข้าฌานอื่นอีก (คือเข้า ทุติยฌาน 
ตติยฌาน จตุตกฌาน)ในปฐวีกสิณนั้นนั้นเอง ชื่อว่า อังคลังกันติกะ คือ การเลื่อนองค์ 
ฌาน การเข้าฌานเฉพาะฌานเดียวเท่านั้น ในกสิณทั้งหมดอย่างนี้ คือ เข้าปฐมฌาน 
ในปฐวีกสิณแล้ว เข้าปฐมฌานซํ้าอีกในอาโปกสิณ ฯลฯ เข้าปฐมฌานซํ้าอีกในโอทา 
ตกสิณ ดังนี้ชื่อว่า อารัมมณสังกันติกะ คือ การเลื่อนอารมณ์การเลื่อนองค์และอารมณ์ 
ด้วยการสลับก้นไปอย่างนี้ คือ เข้าปฐมฌานในปฐวีกสิณแล้ว เข้า ทุติยฌานใน 
อาโปกสิณ เข้าตติยฌานในเตโชกสิณ เข้าจตุตกฌานในวาโยกสิณ เพิก นีลกสิณแล้ว เข้า 
อากาสาบัญจายตนฌาน จากปีตกสิณเข้าวิญญาณัญจายตนฌาน จากโลหิตกสิณ 


10-1996 (0649-0694)8 


651 


1/5/11,2:29/\1\/เ 


















๖๕!®) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เข้าอากิญจัญญายตนฌาน จากโอทาตกสิณเข้าเนวสัญญานาสัญญา-ยตนฌาน นี้ชื่อ 
ว่า อังคารัมมณสังกันติกะ คือ เลื่อนองค์และอารมณ์ ส่วนการกำหนดเฉพาะเพียงองค์ 
ฌานเท่านั้นอย่างนี้คือ กำหนดปฐมฌานว่ามีองค์ ๕ แล้วกำหนดทุติยฌานว่ามีองค์ ๓ 
กำหนดตติยฌานว่ามีองค์ ๒ กำหนดจตุตกฌาน อากาสา-นัญจายตนฌาน ฯลฯ 
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานว่ามีองค์ ๒ เหมือนกันดังนี้ชื่อว่า อังคววัฏฐาปนะ คือ 
การกำหนดองค์ อนึ่ง การกำหนดเฉพาะเพียงอารมณ์เท่านั้นอย่างนี้คือ การกำหนด 
ว่านี้เป็นปฐวีกสิณ นี้เป็นอาโปกสิณ ฯลฯ นี้เป็นโอทาตกสิณ ดังนี้ ชื่อว่า อารัมมณว¬ 
าฏฐาปนะ คือ การกำหนดอารมณ์ อาจารย์พวกหนึ่งปรารถนาจะให้มีอังคารัม 
มณววัฏฐาปนะนั้น ไม , ไต้มีมาในอรรถกถาทั้งหลายเลย จึงไม่มีความสำคัญในทาง 
การเจริญภาวนาเลยแล 

[๒๖๗] ก็พระโยคาวจรผู้เริ่มทำการบำเพ็ญเพียร ยังไม่ได้ฟิกจิตด้วยอาการ 
๑๔ อย่างเหล่านี้ ดังที่ได้บรรยายมานี้ ทั้งยังไม่เคยได้เจริญภาวนามาในปางก่อน 
จักทำการแสดงฤทธิ้ต่าง ๆ ให้สำเร็จได้ดังนี้นั้น เป็นฐานะที่มีไม่ได้เลย จริงอยู่ การ 
บริกรรมกสิณ จัดว่าเป็นงานที่หนักสำหรับพระโยคาวจรผู้เริ่มทำการบำเพ็ญเพียร 
หนึ่งในร้อยคนหรือว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้ การจะทำนิมิตให้เกิดขึ้นก็ 
จัดว่าเป็นงานที่หนักสำหรับพระโยคาวจรผู้ทำบริกรรมกสิณได้แล้ว หนึ่งในร้อยคน 
หรือว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้ เมื่อนิมิตเกิดขึ้นแล้ว การจะขยายนิมิตนั้น 
ไปจนถึงบรรลุอัปปนาได้ก็จัดว่าเป็นงานที่หนัก หนึ่งในร้อยคนหรือว่าในพันคนเท่านั้น 
จึงจะสามารถทำได้ การฟิกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ อย่าง จัดว่าเป็นงานที่หนักสำหรับ 
พระโยคาวจรผู้ได้รับอัปปนาแล้ว หนึ่งในร้อยคนหรือว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะสามารถ 
ทำได้ ชื่อว่า การแสดงฤทธต่าง ๆ ก็จัดว่าเป็นงานที่หนัก สำหรับพระโยคาวจร 
แม้เป็นผู้มีจิตอันได้ฟิกฝนแล้วโดยอาการ ๑๔ อย่างก็ตามที หนึ่งในร้อยคนหรือ 
ว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้ การจะเข้าฌานได้อย่างฉับพลันก็ตาม จัดว่า 
เป็นงานที่หนักสำหรับผู้แม้จะแสดงฤทธิ้ต่าง ๆ ได้แล้วก็ตาม หนึ่งในร้อยคนหรือ 
ว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะเข้าฌานได้อย่างฉับพลัน ตัวอย่างเช่น ในเถวัมพัดถลวิหาร 
มีพระรักขิตเถระผู้อุปสมบทได้ ๘ พรรษา นับว่าเป็นเอกในบรรดาภิกษุผู้มีฤทธ 
ประมาณ ๓๐,๐๐๐ รูป ที่พากันมาพยาบาลไข้พระมหาโรหณคุตดเถระ อานุภาพของ 
พระรักขิตเถระนั้นได้กล่าวไว้แล้วในปฐวีกสิณนิเทศนั้นแล ก็พระเถระได้เห็นอานุภาพ 
นั้นของพระรักขิตเถระนั้นแล้ว จึงกล่าวตักเตือนภิกษุทั้งหลายว่า ท่านทั้งหลาย ถ้า 


10-1996 (0649-0694)8 


652 


1/5/11,2:30/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๕๓ 


หากจักไม่มีพระรักขิตแล้วไซร้ พวกเราทั้งหมดจักถูกติเตียนว่า ภิกษุเหล่านี้ไม่สามารถ 
จะปกป้องพญานาคได้ เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อว่าอาวุธประจำตัวที่จะพึงถือเที่ยวไป ควร 
ชำระล้างให้สนิทดีเสียก่อนแล้วจึงถือเที่ยวไปได้ ภิกษุทั้ง ๓๐,๐๐๐ รูปนั้น พากัน 
ปฏิบัติตามโอวาทของพระเถระแล้ว จึงได้เป็นผู้เข้าฌานได้อย่างฉับพลัน และถึงจะ 
เข้าฌานได้อย่างฉับพลันแล้วก็ดี การที่จะเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ก็ยังจัดว่าเป็นงานที่หนัก 
หนึ่งในร้อยคนหรือว่าในพันคนเท่านั้นจึงจะสามารถทำได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อครั้งมาร 
บันดาลให้ฝนถ่านเพลิงตกลงในที่ศิริภัณฑวาหนบูชา (หมายถึงการบูชาด้วยประทีป 
เป็นการใหญ่ เริ่มต้นแต่ที่เจติยคีรีแผ่ออกไปทั้วเกาะลังกา และเลยลงไปในทะเล อีก 
โยชน์หนึ่ง) พระเถระได้เนรมิตแผ่นดินขึ้นบนอากาศต้านทานฝนถ่านเพลิงไว่ได้ 

แต่สำหรับท่านผู้บำเพ็ญความเพียรอย่างแรงกล้ามาแต่ปางก่อน เช่นพระพุทธเจ้า 
พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอัครสาวกทั้งหลาย ถึงว่าจะเว้นจากการบรรลุอรหัตผล 
ตามลำดับขั้นตอนแห่งภาวนาที่กล่าวมาทุกประการ การแสดงฤทธึ๋ต่าง ๆ และคุณ 
ทั้งหลายอย่างอื่นมีปฏิสัมภิทาเป็นประเภทก็ย่อมสำเร็จได้ เพราะฉะนั้น พระโยคาวจร 
ผู้จะเริ่มการฟิกฝนจิต ควรฟิกฝนจิตโดยอาการ ๑๔ อย่างเหล่านี้ ทำจิตให้อ่อน ควร 
แก , การงานด้วยอำนาจการเข้าฌาน ทำฉันทะให้เป็นประธาน ทำวิริยะให้เป็นประธาน 
ทำจิตตะให้เป็นประธาน ทำวิมังสาให้เป็นประธาน และด้วยอำนาจการทำจนชำนาญ 
ชำนาญในการนึกเป็นต้น แล้วพึงทำความพยายามในอิทธิวิธะเถิด เปรียบเหมือน 
ช่างทองผู้ต้องการจะทำเครื่องประดับต่างชนิด ย่อมทำทองให้อ่อน ควรแก่การทำ 
เครื่องประดับด้วยกรรมวิธีมีการสูบเป่าไฟเป็นต้นแล้วจึงทำได้ฉะนั้น และเปรียบเหมือน 
ช่างหม้อผู้ต้องการจะทำภาชนะต่างชนิด ย่อมทำดินให้อ่อน ขยำดีแล้วจึงทำได้ฉะนั้น 
แต่ท่านผู้ถึงพร้อมด้วยบุรพเหตุ แม้จะประพฤติให้เชี่ยวชาญเพียงจตุตถฌานในกสิณ 
ทั้งหมดก็ทำได้ 

ก็ในอธิการนี้ พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงถึงวิธีที่พระโยคีควรทำความ 
เพียรพยายาม จึงตรัสพระดำรัสเป็นต้นว่า พระโยคีนั้น ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นอย่างนี้แล้ว 
ดังนี้ 

[๓๖๘] ในอธิการว่าด้วยการทำฤทธื้ให้สำเร็จนั้น มีคำวินิจฉัยตามแนวแห่ง 
ความหมายของพระบาลีดังต่อไปนี้ ในบทพระบาลีเหล่านั้น บทว่า นั้น หมายถึงพระ 
โยคีบุคคลผู้บรรลุจดุตถฌานได้แล้ว คำว่า อย่าง นี้ นั้นเป็นเครื่องแสดงชี้ถึงลำดับแห่ง 


10-1996 (0649-0694)8 


653 


1/5/11,2:30/\1\/เ 


















๖๕๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จตุตถฌาน คำ-นี้มีอธิบาย'ว่า ได้จตุตถฌานมาโดยลำดับตั้งแต่ปฐมฌานมา คำว่า 
ตั้งมั่น คือ ตั้งมั่นด้วยจตุตถฌานสมาธินี้ คำว่า ในจิต หมายเอาในรูปาวจรจิต 

ก็ในคำว่า ปริสุทฺเธ เป็นต้น มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้ ชื่อว่า บริสุทธแล้ว เพราะ 
ภาวะคือความบริสุทธแห่งสติด้วยอำนาจอุเบกขา ก็เพราะบริสุทธ์อย่างนั้นจึงชื่อว่า 
สะอาด อธิบายว่า ผ่องใส ชื่อว่า ไม่ มี กิเลสเครื่องรบกวน เพราะกำจัดกิเลสเครื่อง 
รบกวนมีราคะเป็นต้นได้ ด้วยการห 1 าทั้นปัจจัยมีความสุขเป็นต้นเสียได้ เพราะความ 
ไม่มีกิเลสเครื่องรบกวนนั้นแล จึงชื่อว่า ปราศจากอุปกิเลส ด้วยว่าจิตนั้นจักขุ่นมัว 
ก็ด้วยกิเลสเครื่องรบกวน จิตชื่อว่า เป็นธรรมชาติอ่อน ก็เพราะเหตุที่ได้อบรมมา 
ดีแล้ว อธิบายว่า จนเป็นจิตถึงความเป็นธรรมชาติคล่องแคล่ว เพราะว่าจิตที่บังคับ 
ได้ท่านเรียกว่าจิต ที่ อ่อน(ว่าง่าย)เพราะความเป็นจิตอ่อนนั้นแหละ จึงเป็นจิต ควรแก่ 
การงาน อธิบายว่า ทนต่อการงานใช้การได้เพราะจิตที่อ่อนย่อมเป็นจิต ที่ควรแก่การงาน 
ดุจทองคำที่ช่างทองไล่มลทินดีแล้วฉะนั้น ก็แลความอ่อนและควรแก่การงาน ทั้ง ๒ 
อย่างนั้น จะมีได้ก็เพราะการอบรมที่ดีนั้นเอง สมดังที่พระผู้มพระภาคตรัสไว้ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เรายังไม่พิจารณาเห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักข้อหนึ่ง ที่บุคคลอบรมแล้ว 
บำเพ็ญให้มากแล้ว จะเป็นธรรมชาติอ่อนและเหมาะควรแก่การงานเหมือนอย่างจิตนี้ 
เลยนะภิกษุทั้งหลาย” ๑ ชื่อว่า เพราะ ตั้งมั่น เพราะตั้งอยู่ในคุณธรรมมีความเป็นจิตที่ 
บริสุทธี้เป็นต้นเหล่านี้เอง เพราะเหตุที่จิตตั้งมั่นอย่างนั้น จึงชื่อว่า ถึงความไม่หวั่นไหว 
อธิบายว่า ไม , คลอนแคลน ไม่เอนเอียง อีกอย่างหนึ่งชื่อว่า ดำรงมั่น เพราะตั้งอยู่ใน 
อำนาจของตน โดยที่เป็นธรรมชาติอ่อนและเหมาะควรแก , การงาน เพราะเป็นจิตที่ 
คุณมีศรัทธาเป็นต้น ประคับประคองแล้ว จึงชื่อว่า ถึงความไม่หวั่นไหว แท้จริง จิตที่ 
ได้รับการประคับประคองจากศรัทธาที่ตั้งมั่น ย่อมไม , หวั่นไหวไปตามความไม่เชื่อ จิตที่ 
ได้รับการประคับประคองจากความเพียรที่ถูก ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความเกียจคร้าน 
จิตที่ได้รับการประคับประคองจากสติชอบ ย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความประมาท จิตที่ 
ได้รับการประคับ ประคองจากสมาธิชอบ ย่อมไม่หวั่นไหว ไปตามความพิงซ่าน จิตที่ 
ได้รับการประคับประคองจากปัญญา ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจอวิชชา และจิตที่ถึง 


๑ อํ.เอกก. ๒๐/๒๔/๕' 


10-1996 (0649-0694)8 


654 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๕๕ 


ความสว่างไสวแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจความมืด คือกิเลสอีก จิตที่ได้รับ 
การประคับประคองจากธรรม ๖ ประการนี้แล้ว ย่อมเป็นจิตถึงความไม่หวั่นไหว 
จิต ที่ ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการเหล่า นี้ (คือ ๑. สมาหิเต เมื่อจิตตั้งมั่น 
๒. ปริสุทฺเธ บริสุทธี้ ๑. ปริโยทาเต ผ่องแผ้ว ๔. อนงฺคเณ ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวน 
๕. วิคดุปกิเลเส ปราศจากอุปกิเลส ๖. มุทุภูเต เป็นธรรมชาติ นุ่มนวล ๗. กมฺม นิ เย 
เพราะควรแก่การงาน ๘. ธิเตอาเนณฺซปปตฺเต ตั้งมั่นไม่หวั่นไหว) ย่อมควรแก่ 
อภินิหาร เพื่อทำให้แจ้งด้วยความรู้ยิ่งซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมทั้งหลาย 

นักศึกษาพึงทราบอีกอธิบายหนึ่งว่า ชื่อว่า ตั้งมั่น เพราะเป็นสมาธิในจตุตถฌาน, 
ชื่อ'ว่าบริสุทธิ้ เพราะว่า เป็นจิตที่ไกลจากนิวรณธรรม, ชื่อว่า ผ่องแผ้ว เพราะก้าว 
ล่วงองค์ฌานมีวิตกเป็นต้นได้, ชื่อว่าไม่ มี กิเลสเครื่องยั่วยวน เพราะไม่มีความเลวซึ่ง 
ดิ่งลงสู่ความอยากอันเป็นข้าศึกต่อการได้ฌาน, ชื่อว่าปราศจากอุปกิเลส เพราะ 
ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตมีอภิชฌา เป็นต้น, ก็จิตที่ประกอบด้วยองค์ 
ทั้ง ๒คือ อนงฺคเณ และวิคตุปกิเลเส นี้นักศึกษาพึงทราบเนื้อหาสาระตามที่ปรากฏ 
ในอบังคณสูตร ๑ และ วัตถสูตรเถิด ๒ ชื่อว่าธรรมชาตินุ่มนวล เพราะถึงความเชี่ยวชาญ 
ชื่อว่า เหมาะควรแก่การงาน เพราะเข้าถึงความเป็นบาทแห่งฤทธิ้ ชื่อว่าตั้งมั่นไม่ 
หวั่นไหว เพราะเข้าถึงความเป็นจิตประณีต โดยความบริบูรณ์แห่งภาวนา อธิบายว่า 
ย่อมชื่อว่า ตั้งมั่นไม่ ยอมถึงความหวั่นไหว จิตที่ประกอบด้วยองค์ ๘ ประการดัง 
ที่ว่ามานี้ ย่อมจัดเป็น จิตควรแก่อภินิหาร คือเป็นบาท เป็นปทํฏฐาน เพื่อทำให้แจ้ง 
ด้วยความรู้ยิ่งซึ่งอภิญญาสัจฉิกรณียธรรมทั้งหลายได้แล 


ฤทธ ๑๐ 

[๓๖๙] นักศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในพระบาลีที่ว่า ย่อมนำจิต คือน้อมนำจิต 
ไปในฤทธมือย่างต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ชื่อว่าฤทธ เพราะอรรถว่าเป็นความสำเร็จ 
อธิบายว่า เพราะอรรถว่าเป็นผลแห่งความสำเร็จ และเพราะอรรถว่าได้รับความสำเร็จ 
จริงอยู่ สิ่งใดย่อมเผล็ดผลและบุคคลได้รับเฉพาะซึ่งสิ่งใด สิ่งนั้นก็เรียกได้ว่าสำเร็จ 


๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/ ๕ ๗-๖๓/๔๔- ๕ ๖ 


๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๗๐-๘๐/๖๒-๖๙ 


10-1996 (0649-0694)8 


655 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















๖๕๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


สมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “เมื่อบุคคลกำลังมุ่งหวังต่อกามวัตถุอยู่ หากว่าสิ่ง 
ที่มุ่งหวังนั้นย่อมสำเร็จแก่เขาไซร้” ๑ ดังนี้ อนึ่ง เนกขัมมะ ชื่อ'ว่าฤทธิ้ เพราะอรรถว่า 
ย่อมสำเร็จ ชื่อว่าปาฏิหาริย์ เพราะอรรถว่านำปฏิปักขธรรมไปเสียอรหัตมรรค 
ชื่อว่าฤทธิ้ เพราะอรรถว่าย่อมบรรลุผล ชื่อว่าปาฏิหาริย์ เพราะอรรถว่าย , อมนำไป 
เฉพาะ 


อีกนัยหนึ่ง ชื่อว่าฤทธิ้ เพราะอรรถว่าเป็นความสำเร็จผล คำว่า ฤทธ นี้ เป็นชื่อ 
ของความถึงพร้อมแห่งอุบาย จริงอยู่ ความถึงพร้อมแห่งอุบาย ย่อมสำเร็จได้ เพราะ 
ประสบผลตามที่ต้องประสงค์ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “จิตตะคฤหบดี 
นี้แล มีศีลมีธรรมอันงาม ถ้าหากเธอจักตั้งความปรารถนาว่า ‘ขอเราพึงได้เป็น 
พระเจ้าจักรพรรดิในอนาคตกาลโน้นเทอญ , ดังนี้ ก็จักสำเร็จผลได้เพราะผู้มีศีลเป็นผู้ 
มีความตั้งใจปรารถนาหมดจด” ๒ อีกความหมายหนึ่งว่า ชื่อว่า ฤทธ เพราะเป็นเหตุ 


สำเร็จผลแห่งสัตว์ทั้งหลาย อธิบายว่า คำว่า สำเร็จ ก็คือ เจริญ รุ่งเรือง ถึงความ 


และกล่าวต่อไปอีกว่า ฤทธิ้ ๑๐ 

อย่าง เป็นไฉน ? ฤทธิ้ ๑๐ อย่าง 

๑. อธิฏซีานาอิทฺธิ 

ฤทธึ๋อธิษฐาน 

๒. วิกุพฺ พนาอิทฺธิ 

ฤทธิ้ที่ทำเป็นได้หลายอย่าง 

๓. มโนมยาอิทธิ 

ฤทธึ๋ที่สร้างรูปมีใจครอง 

๔. ณาณวิปฺผาราอิทฺธิ 

ฤทธิ้ที่มีญาณปกป้อง 

๕. สมาธิวิปฺผาราอิทฺธิ 

ฤทธิ้ที่มีสมาธิปกป้อง 

๖. อริยา อิทฺธิ 

ฤทธิ้ของพระอริยะ 

๗. กมฺม วิ ปากชา อิทฺธิ 

ฤทธิ้ที่เกิดแต่ผลแห่งกรรม 

๘. ปุฌฺณว โตอิทฺธิ 

ฤทธิ้ของผู้มีบุญ 

๙. วิชฺ ชามยาอิทธิ 

ฤทธที่สำเร็จด้วยวิทยา 

. (ไทย) ๒๕/๗๗๓/๖๘๗ 

๒. สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๕๒/๓๙๒ 


๓ 'ยุ.ป. (ไทย) ๓๑/๙/๕๖๒ 


10-1996 (0649-0694)8 


656 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๕๗ 


๑๐. ตตฺถ ตตฺถ สมมา ปโยคปจฺจยา อิชฺฌนฏฺเซิน อิทธิ ฤทธิ้ที่หมายความว่า 
เป็นเครื่องสำเร็จ เพราะความประกอบโดยชอบในกิจนั้น ๆ เป็นปัจจัย 

๑. อธิฏฐานาอิทธิ 

[๓๗๐] ในบรรดาฤทธึ๋ทั้ง ๑๐ อย่างนั้น ฤทธึ๋ที่ท่านจำแนกแสดงอย่างนี้ว่า 
ตามปกติพระโยคีเป็นคนคนเดียว แต่นึกให้เป็นมากคนได้ คือให้เป็นร้อยคน พันคน 
หรือหมื่นคนพอนึกแล้วจึงอธิษฐานด้วยญาณว่า“ขอเราจงกลายเป็นคนหลายคนเถิด” ๑ 
ดังนี้ ชื่อว่า อธิฏฺซิานา อิทฺธิ เพราะสำเร็จด้วยอำนาจการอธิษฐาน 

๒. วิกุพพนาอิทธิ 

[๓๗๑] ฤทธิ้ที่มีมาอย่างนี้ว่า “พระโยคีนั้นละเพศปกติของตนแล้ว แสดงเป็น 
เพศเด็กก็ได้ แสดงเป็นเพศนาคก็ได้ ฯลฯ แสดงเป็นกระบวนทัพหลาย ๆ วิธีก็ได้” ๒ 
อย่างนี้ชื่อว่า วิกุพพนา อิทฺธิ เพราะแสดงให้เป็นไปด้วยอำนาจการละเพศเติมของตน 
แล้วแสดงให้เป็นเพศต่าง ๆ 


๓. มโนมยาอิทธิ 

[๓๗๒] ฤทธึ๋ที่มีมาโดยความหมายอย่างนี้ว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้ เนรมิต 
ร่างกายเติมเป็นกายอื่นให้เป็นรูปมีจิตใจ” ๓ อย่างนี้ชื่อว่า มโนมยาอิทธิ เพราะบันดาล 
ให้สำเร็จเป็นสรีระอื่นที่มีจิตใจครอง ภายในสรีระร่างเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 

๔. ญาณวิปผาราอิทธิ 

[๓๗๓] ก็คุณวิเศษที่เกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งญาณ ในกาลก่อนหรือภายหลัง 
แต่ความเป็นไปแห่งญาณก็ดี ในขณะที่ญาณเป็นไปอยู่ก็ดี ชื่อว่า ณาณวิปฺผาราอิทธิ 


๑ ขุ.ป. ๓๑/๑๐/๕๖๖ ๒ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๓/๕๖๘ 

๓ ขุ.ป. ๓๑/๑๔/๕๖๙ 


10-1996 (0649-0694)8 


657 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















๖๕๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สมดังคำที่ท่านกล่าวไวิในพระบาลีว่า ฤทธึ๋ชื่อว่า ณาณวิปฺผารา เพราะเป็นอรรถ คือ 
การละความสำคัญว่าเที่ยง ย่อมสำเร็จได้ด้วยอนิจจานุปัสสนา ฯลฯ ฤทธิ้ชื่อว่า 
ณาณวิปฺผารา เพราะโดยอรรถคือการละกิเลสได้ทั้งหมด ย่อมสำเร็จได้ด้วยอรหัต- 
มรรค เหมือนฤทธึ๋ที่มีญาณปกป้องของท่านพากุละ เหมือนฤทธึ๋ที่มีญาณปกป้องของ 
ท่านลังกิจจะ และเหมือนฤทธิ้ที่มีญาณปกป้องของท่านภูตบาลฉะนั้น ๑ 


เรื่องพระพากุละ 

ในท่านทั้ง ๓ นั้น จะเล่าถึงเรื่องท่านพระพากุละเป็นอันดับแรก 

ครั้งที่ท่านยังเป็นเด็กเล็ก ๆ ในวันทำพิธีมงคล เขาไห้เอา'ไปอาบนาในแม่ฟ้า 
เพราะความเลินเล่อของหญิงแม่เลี้ยง จึงพลัดตกลงไปในกระแสนั้า ปลากลืนท่าน 
เข้าไปในท้องแล้วแหวกว่ายไปถึงท่านั้ากรุงพาราณลี ณ ที่-ท่าฟ้ากรุงพาราณลี , นั้นมี 
ชาวประมงคนหนึ่งจับปลาตัวนั้นได้แล้ว นำไปขายให้ภริยาของท่านเศรษฐี นางเกิด 
ความชอบใจปลาตัวนั้นจึงพูดว่า เราจักลงมือต้มปลาเอง ว่าแล้วก็ทำการผ่าท้องปลา 
ทันทีนั้นก็พบเด็กมีรูปร่างขาวเหลืองดังทองคำอยู่ในท้องปลา จึงดีใจพูดว่าเราได้ 
ลูกแล้ว การที่เด็กอยู่ในท้องปลาไม่มีโรคภัยเบียดเบียนดังนี้ ชื่อว่า ณาณวิปฺผารา¬ 
ชิทธิ คือฤทธิทมีญาณปกป้องคุ้มครองรักษา เพราะเกิดขึ้นด้วยอานุภาพอรหัตมรรคญาณ 
ที่ท่านพากุละผู้เกิดในภพสุดท้ายจะพึงบรรลุโดยอัตภาพนั้น ส่วนเรื่องของท่านพระ 
พากุละ นักปราชญ์ควรเล่าให้พิสดาร ๒ 

เรื่องพระลังกิจจเถระ 

อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อพระลังกิจจเถระยังอยู่ในครรภ์ มารดาได้ถึงแก่กรรม พวก 
สัปเหร่อยกศพหญิงนั้นขึ้นสู่เชิงตะกอน ขณะกำลังเผาก็ใช้หลาวเหล็กทิ่มแทง ทารก 
ถูกปลายหลาวแทงที่หางตา จึงส่งเลียงร้องขึ้น ขณะนั้น ชนทั้งหลายจึงได้พากันยก 
ศพนั้นลงมา เพราะรู้ว่าเด็กในท้องยังมีชีวิตอยู่จึงผ่าท้องแล้ว ได็ให้ทารกนั้นแก่ยายไป 
เด็กคนนั้นได้รับการเลี้ยงดูจากยายจนเติบใหญ่ ต่อมาได้บวชแล้วบรรลุพระอรหัต 
พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา ๔ การที่ทารกอยู่บนเชิงตะกอนฟิน ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน 
ก็ด้วยเหตุแห่งเนื้อความตามที่กล่าวไว้แล้วนั้นแล ดังนี้จัดเป็น ณาณ วิปฺ ผาราชิทธิ 
ของท่านพระลังกิจจะ ๓ 

๑ 'ชุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๕/๕๖๙ ๒ ม.อุ.อ. (บาล) ๔/๒๐๙/๑๓๘, อ 0 .เอกก.อ. (บาล) ๑/'๒'๒๖/'๒๗๐ 

๓ 'ชุ.ธ.อ. (บาล) ๔/ -/๑๑๗ 


10-1996 (0649-0694)8 


658 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๕๙ 


เรื่องเด็กภูตบาล 

อีกเรื่องหนึ่ง บิดาของเด็กภูตบาลเป็นคนยากจนเข็ญใจ อาศัยอยู่ในกรุงราชคฤห์ 
บิดากับเด็กภูตบาลนั้นขับเกวียนไปในดงเพื่อหาพีนพอทำการบรรทุกพีนเรียบร้อยแล้ว 
ในเวลาเย็นกลับมาจะใกล้ประตูเมืองอยู่แล้ว บังเอิญโคทั้งสองตัวของเขาเกิดพยศ 
สลัดแอกออกวิ่งเข้าไปในเมือง เขาจึงให้ลูกน้อยนั้งรออยู่ที่ใกล้เกวียน แล้วตนเอง 
ก็รีบติดตามโคเข้าไปในเมืองอย่างไม่รอรี เมื่อบิดาของเด็กนั้นยังมิทันได้ออกมา 
นายทวารก็ปิดประตูเมืองเสียแล้ว(จำต้องทิ้งลูกน้อยให้นอนอยู่นอกเมืองเพียงคนเดียว) 
การที่เด็กอยู่นอกเมืองตลอด ๓ ยามแห่งราตรี ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน ทั้งที่มี 
ยักษ์ร้ายเที่ยวสัญจรไปมาอยู่ก็ตาม ตังนี้ชื่อว่า ณาณ วิปฺ ผารา อิทฺธิ คือฤทธึ๋ที่มีญาณ 
ปกป้องคุ้มครอง โดยบัยที่ได้กล่าวไว้แล้วแล อันเรื่องนี้ก็น่าเล่าให้พิสดาร ๑ 

๕. สมาธิวิปผาราอิทธิ 

[๓๗๔] คุณวิเศษที่เกิดด้วยอำนาจสมถะในกาลก่อน หรือภายหลังสมาธิหรือ 
ในขณะแห่งสมาธินั้น ชื่อว่า สมาธิวิปฺผารา อิทฺธิ คือฤทธิ้ที่ปกป้องด้วยสมาธิสมดังคำ 
ที่ท่านกล่าวไว้ว่า ชื่อว่าฤทธึ๋ที่ปกป้องด้วยสมาธิ เพราะอรรถคือการสะนิวรณธรรม 
ทั้งหลาย สำเร็จได้ด้วยปฐมฌาน ฯลฯ ชื่อว่าฤทธิ้ที่ปกป้องด้วยสมาธิ เพราะอรรถ 
คือการละอากิญจัญญายตนสมาบัติ สำเร็จได้ด้วยเนวสัญญานา-สัญญายตนสมาบัติ 
เหมือนฤทธึ๋ที่ปกป้องด้วยสมาธิของท่านพระสารีบุตร... ของท่านสัญชีวะ... ของท่าน 
พระขาณุโกณฑัญญะ... ของนางอุดตราอุบาสิกา และเหมือนฤทธึ๋ที่ปกป้องด้วยสมาธิ 
ของพระนางสามาวดีอุบาสิกาฉะนั้น ๒ 

เรื่องพระสารีบุตรเถระ 

ในท่านเหล่านั้น จะเล่าถึงเรื่องพระสารีบุตรพอเป็นนิทัศนะต่อไป 

ในคราวที่ท่านพระสารีบุตรเถระ กับพระมหาโมคคัลลานเถระพักอยู่ที่วิหาร ชื่อว่า 
กโปตกันทรา ปลงผมเสร็จแล้วใหม่ ๆ ในคืนนั้นเดือนหงาย จึงพากันออกมานั้งอยู่ 
กลางแจ้งในขณะนั้นยักษ์ร้ายตนหนึ่ง แม้จะถูกเพื่อนยักษ์ด้วยกันห้ามก็ไม่ฟัง ได้ดีที่ 


๑ ชุ.ธ.อ. (บาลี) ๗/ - /๑๐๓ 


๒ ชุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๖/๕'๗๐ 


10-1996 (0649-0694)8 


659 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















๖๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ศีรษะของพระเถระ ดังแรงเหมือนเสียงฟ้าร้อง พระเถระได้สมาบัติในขณะที่ยักษ์นั้นตี 
พระเถระจึงมิได้มีความเจ็บปวดแต่อย่างใดเพราะการตีนั้นเลย นี้ชื่อว่าฤทธึ๋ที่ปกป้อง 
ด้วยสมาธิของท่านพระสารีบุตรเถระนั้น ก็เรื่องนี้มีมาในอุทานนั้นนั้นแล ๑ 

เรื่องพระส้ญชีวเถระ 

ฝ่ายพระสัญชีวเถระกำลังเข้านิโรธสมาบัติอยู่ พวกคนเลี้ยงโคเข้าใจว่าท่านตาย 
แล้วจึงขนหญ้า ไม้ และมูลโคมาสุมแล้วจุดไฟเผาท่าน แม้แต่เส้นด้ายที่จีวรของท่าน 
ก็มิได็ไหม้ นี้ชื่อว่าฤทธึ๋ที่ปกป้องด้วยสมาธิซึ่งเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งสมถะ ซึ่งเป็น 
ไปด้วยอำนาจอนุปุพพสมาบัติของท่าน ก็เรื่องนี้มีมาในพระสูตรนั้นแล ๒ 


เรื่องพระขาณุโกณทัญญเถระ 

ฝ่ายพระขาณุโกณฑัญญเถระ ตามปกติท่านเข้าสมาบัติอยู่เสมอ คืนหนึ่งท่าน 
นั้งเข้าสมาบัติอยู่ในป่าแห่งหนึ่ง พวกโจร ๕๐๐ ลักของเขาเดินไปอยู่ คิดกันว่าบัดนี้ 
ไม่มีใครตามเรามาได้จึงต้องการพักผ่อน เมื่อจะวางของลง สำคัญว่านี่เป็นหัวตอ จึง 
วางสิ่งของทั้งหมดไว้บนพระเถระนั้นแหละ เมื่อโจรเหล่านั้นพักผ่อนหายเหนื่อยแล้ว 
จะเดินทางต่อไป พอเวลาหยิบห่อสิ่งของที่วางไว้ทีแรก พอดีพระเถระออกจาก 
สมาบัติตามเวลาที่กำหนดไว้พวกโจรเหล่านั้นเห็นอาการเคลื่อนไหวของพระเถระ 
จึงกลัว ร้องลั่น พระเถระจึงบอกว่าอย่ากลัวเลยโยม อาตมภาพเป็นพระสงฆ์ พวก 
โจรเหล่านั้นพากันมาไหว้ด้วยความเลื่อมใสในพระเถระ ขอบวชแล้วได้บรรลุพระ 
อรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔ ในเรื่องนี้ พระเถระถึงจะถูกสิ่งของถึง ๕๐๐ ห่อ 
ทับถม ก็ไม่มีอาการอาพาธเลย ดังนี้ชื่อว่า ฤทธิ้ที่ปกป้องด้วยสมาธิ ๓ 


๑ ชุ.อุ. (ไทย) ๒๕/๓๔ เ ๒๓๙-๒๔๑ ๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๗/๔๔๖-๔๔๗ 

๓ ชุ.ธ.อ. (บาลี) ๔/ - /๑๒๘ 


10-1996 (0649-0694)8 


660 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๖๑ 


เรื่องนางอุตตราอุบาสิกา 

ฝ่ายนางอุตตราอุบาสิกา ผู้เป็นธิดาของท่านปุณณกะเศรษฐี ถูกนางแพศยา 
ชื่อว่าสิริมาคิดริษยาเอากระทะนั้ามันที่เดือดพล่านเทรดบนศีรษะของนางอุดตรานั้นนาง 
อุดตราเข้าเมตตาสมาบัติในทันทีนั้นเอง นั้ามันได้กลิ้งตกไปดุจหยาดนั้ากลิ้งตกจากใบบัว 
ฉะนั้น นี้ชื่อว่าฤทธี๋ที่ปกป้องด้วยสมาธิของนางอุดตรานั้น ส่วนเรื่องละเอียดนัก 
ปราชญ์ควรเล่าให้พิสดาร ๑ 


เรื่องพระนางสามาวดี 

พระอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทน ทรงพระนามว่า พระ , นางสามา'วดีมาคํณฑิย 
พราหมณ์ปรารถนาตำแหน่งอัครมเหสีแก่ธิดาของตน จึงใช้ให้คนเอางูพิษใส่เข้าไปใน 
พิณของพระนางสามาวดีนั้นแล้ว ทูลพระเจ้าแผ่นดินว่า ข้าแต่มหาราชเจ้า พระนาง 
สามาวดีทรงคิดจะปลงพระชนม์พระองค์ จึงจับเอางูพิษใส่ไวิในพิณ พระราชาทอด 
พระเนตรเห็นงูพิษนั้นแล้วก็ทรงกริ้ว ทรงพระราชดำริว่า เราจักฆ่านางสามาวดี จึง 
ยกธนูขึ้นแล้วสอดสายธนูอันกำซาบด้วยยาพิษเข้า พระนางสามาวดีพร้อมทั้งบริวาร 
จึงแผ่เมตตาไปยังพระราชา พระราชาไม่สามารถจะยิงลูกศรไปได้ และจะลดคันศรลง 
ก็ไม่ได้ ได้ทรงยืนสั่นอยู่ ลำดับนั้นพระราชเทวีจึงกราบทูลท้าวเธอว่า ข้าแต่มหา 
ราชเจ้า ทรงลำบากหรือไม่พระเจ้าข้า พระราชาตรัสสารภาพว่า จ้ะ ฉันกำลังลำบาก 
พระนางจึงกราบทูลว่า ล้าอย่างนั้น ขอพระองค์จงทรงลดธนูลงเถิด ลูกศรตกลงแล้ว 
ในที่ใกล้พระบาทพระราชาทันที ครานั้น พระเทวีจึงทรงสั่งสอนท้าวเธอว่า ข้าแต่ 
มหาราชเจ้า บุคคลไม , ควรทำร้ายต่อผู้ที่มิได้ทำร้าย การที่พระราชาไม่สามารถจะ 
ปล่อยลูกศรไปได้ดังที่ได้บรรยายมานั้น ชื่อว่าฤทธิ้ที่ปกป้องด้วยสมาธิของพระนาง 
สามาวดีอุบาสิกาแล ๒ 


๖. อริยาอิทธิ 

[๓๗๕] ก็การอยู่ของท่านผู้มีความสำคัญในของปฏิกูลเป็นต้นว่าเป็นของไม่ 
ปฏิกูลเป็นต้น อยู่เป็นนิตย์ ชื่อว่า อริยาอิทธิ คือฤทธิ้ของพระอริยะ สมดังคำที่ท่าน 


๑ อํ. เอกก.อ. (บาล) ๑/'๒๖๒/๓๙๐, ขุ. ธ.อ. ๖/ - /๑๖๕ ไอ ขุ. ธ.อ. (บาล) ไอ/ - /๕๔ 


10-1996 (0649-0694)8 


661 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















๖๖๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


กล่าวไว้ว่า ฤทธึ๋ของพระอริยะเป็นไฉน ? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ หากจะหวังว่าเรา 
พึงเป็นผู้มีค วาม สำคัญในของปฏิกูล ว่า เป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ดังนี้ไซร้ เธอย่อมเป็นผู้มี 
ความสำคัญว่าไม่เป็นของปฏิกูลในของที่ปฏิกูลนั้นอยู่ ฯลฯ เป็นผู้วางเฉยมีสตินึก 
รู้สึกอยู่ในของปฏิกูลนั้นดัง นี้ ๑ ก็ ฤทธิ้ นี้ ท่านเรียก ว่า อริยาอิทธิ ฤทธิ้ของพระอริยะ 
เพราะบังเกิดแก , พระอริยะทั้งหลาย ผู้มีความเชี่ยวชาญทางใจอย่างเดียว จริงอยู่ 
พระขีณาสพผู้ประกอบด้วยฤทธึ๋นี้ ย่อมทำการแผ่เมตตาหรือใฝ่ใจโดยความเป็นธาตุ 
ไปในวัตถุที่ปฏิกูลไม่น่าปรารถนา เป็นผู้มีความสำคัญหมายว่าไม , น่าเกลียดอยู่ และ 
ทำการแผ่โดยเป็นของไม่งาม หรือใฝ่ใจว่าไม่เที่ยง ในวัตถุที่ไม่น่าเกลียดคือที่น่า 
ปรารถนา เป็นผู้มีความสำคัญหมายว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ อนึ่ง ย่อมทำการแผ่เมตตา 
หรือใฝ่ใจโดยความเป็นธาตุนั้นแล ในของทั้งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูล เป็นผู้มีค'วาม 
สำคัญในของปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่า ไม่ปฏิกูลอยู่ และทำการแผ่ว่าไม่งาม หรือใฝ่ใจ 
ว่าไม่เที่ยงนั้นแลในวัตถุทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูล เป็นผู้มีความสำคัญหมายในของปฏิกูล 
และไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ อนึ่ง ท่านยังอุเบกขามีองค์ ๖ ซึ่งท่านกล่าว 
ไวิโดยนัยเป็นต้นว่า ๒ เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ให้เป็นไปอยู่ ย่อมพราก 
ห่วงทั้ง ๒ คือทั้งในของปฏิกูลและไม่ปฏิกูล วางเฉย มีสติรู้สึกอยู่ ก็เนื้อความ 
นี้แหละ ท่านจำแนกไว่ในปฏิสัมภิทาโดยนัยเป็นต้นว่า อย่างไรภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มี 
ความสำคัญหมายว่าไม่ปฏิกูลในของปฏิกูลอยู่ คือ ภิกษุแผ่เมตตา หรือน้อมนำไป 
โดยธาตุในวัตถุอันไม , น่าปรารถนาเป็นต้น ดังนี้ ฤทธิ้ดังกล่าวมานี้ ท่านเรียกว่า 
ฤทธี้ของพระอริยะ เพราะบังเกิดเฉพาะแก่ผู้ประเสริฐ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทาง 
ใจดังนี้แล 


๗. กัมมวิปากชาอิทธิ 

[๓๗๖] ก็กิริยาที่บินไปในกลางหาวเป็นต้นแห่งหมู่นกเป็นต้น ชื่อว่า กมุม- 
วิปากชา อิทฺธิ ฤทธิ้เกิดแต่ผลของกรรม สมดังที่ท่านแสดงไว้ว่า ฤทธึ๋เกิดแต่ผล 
ของกรรมเป็นไฉน ? คือฤทธึ๋ของนกทุกจำพวก ของเทวดาทุกจำพวก ของมนุษย์ 
บางพวก ของสัตว์วินิปาติกะบางพวก นี้ชื่อว่าฤทธึ๋เกิดแต่ผลของกรรม ๓ จริงอยู่ 


๑ 'ยุ.ป. (ไทย) อา®/® ๗/ ๕ ๗๐-๕๗๑ ๒ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/®/๔®®-๔®๒ 

๓ 'ยุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๘/๕๗๑-๕๗๒ 


10-1996 (0649-0694)8 


662 


1/5/11,2:30 / \1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๖๓ 


บรรดาสัตว์ทั้งหมดนี้ การไปโดยอากาศเว้นขาดจากฌานและวิปัสสนา ของนกทุก 
จำพวกและของเทวดาทั้งหมด และของมนุษย์บางพวกผู้เกิดในต้นกัปป็ก็เหมือนกัน 
อนึ่ง การไปโดยอากาศของวินิปาติกะสัตว์บางพวกเป็นต้นว่านางยักษิณีชื่อปิยังกร 
มารดา ชื่ออุดดรมารดา ๑ ชื่อปุสสมิตตา ชื่อธรรมคุตตาเป็นต้น ก็เช่นเดียวกัน ชื่อว่า 
กมฺมวิปากซาอิทธิ ฤทธิ้เกิดแต่ผลของกรรม 

๘. ปุญญวโตอิทธิ 

[๓๗๗] ก็การไปกลางหาวเป็นต้น ของพระเจ้าจักรพรรติเป็นต้น ชื่อว่า 
ปุณฺณวโตอิทฺธิ ฤทธึ๋ของผู้มีบุญ สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ฤทธิ้ของผู้มีบุญเป็นไฉน? 
พระเจ้าจักรพรรติพร้อมด้วยจตุรงคเสนา จนชั้นคนผูกม้าและคนผูกโค ก็ไปลู่กลาง 
หาวได้ ฤทธึ๋ของโชติกคฤหบดีผู้มีบุญ.... ฤทธึ๋ของท่านชฏิลคฤหบดีผู้มีบุญ... ฤทธี้ 
ของท่านโฆสกคฤหบดีผู้มีบุญ.... ฤทธิ้ของท่านเมณฑกคฤหบดีผู้มีบุญ.... ฤทธิ้ของ 
ผู้มีบุญมากทั้ง ๔ ท่าน ก็ไปลู่กลางหาวได้เหมือนกัน ๒ ก็ว่าโดยสังเขป คุณพิเศษซึ่ง 
สำเร็จ ในเมื่อบุญสมภารถึงความแก่เต็มที่แล้ว ชื่อว่าฤทธึ๋ของท่านผู้มีบุญ ก็ในบรรดา 
ผู้มีบุญเหล่านั้น สำหรับท่านโชติกคฤหบดี ๓ มีปราสาทแก้วมณีและต้นกัลปพฤกษ์ 
๖๔ ต้น ชำแรกแผ่นดินขึ้นมาปรากฏ ดังนี้ชื่อว่าฤทธิ้ของผู้มีบุญสำหรับท่านโชติกะ 
นั้น ๓ ภูเขาทองคำสูง ๘๐ ศอกเกิดขึ้นแล้วแก่ท่านชฏิละ นี้ชื่อว่าฤทธิ้ของผู้มีบุญ 
สำหรับชฏิลคฤหบดีนั้น ความไม่มีโรคของท่านโฆสกะ แม่ในเมื่อถูกท่านเศรษฐี 
ทำความพยายามเพื่อจะฆ่าในที่ทั้ง ๗ แห่ง นี้ชื่อว่าฤทธิ้ของท่านผู้มีบุญ การที่แพะ 
ทำด้วยแก้ว ๗ ประการ ปรากฏแก , ท่านเมณฑกะ ๔ ในที่นาเพียงแต่ไถได้รอยเดียว 
นี้ชื่อว่าฤทธึ๋ของท่านผู้มีบุญ ธรรมดาว่าบุคคลผู้มีบุญมาก ๔ คน คือ เมณฑก 
เศรษฐี ๑ นางจันทปทุมาสิรีภรรยาเศรษฐีนั้น ๑ นายธนัญชัยเศรษฐีบุตร ๑ นาง 
สุมนเทวีลูกสะใภ้ ๑ นายปุณณะคน'รับ'ใช้ ๑ ในคนทั้ง ๕ นั้น ในเวลาที่เศรษฐี 
ดำเกล้าแล้วแหงนดูอากาศ ฉาง ๑, ๒๔๐ ฉางย่อมเต็มด้วยข้าวสาลีแดงอันตกจาก 
อากาศ เมื่อภริยาถือข้าวสุกแม้เพียงทะนานหนึ่ง เลี้ยงชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นภัตไม่ได้ 


๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕'/๒๔๐-๒๔๑,๓๔๔-๓๔๖ ไอ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๘/๔๗๑-๔๗๒ 

๓ ขุ.ธ.อ. (บาล) ๘/๑๖๓ ๔ ว.มหา. (ไทย) ๔/๒๙๖/๑๒๐-๑๒๒ 


10-1996 (0649-0694)8 


663 


1/5/11,2:30 / \1\/เ 



















๖๖๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สิ้นไปเลย เมื่อบุตรถือถุงบรรจุกหาปณะพันหนึ่ง ให้แม้แก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้นอยู่ 
กหาปณะก็ไม่ได้หมดสิ้นไปเลย เมื่อลูกสะใภ้ถือข้าวเปลือกเพียงทะนานเดียวแจกให้ 
แม้แก่ชาวชมพูทวีปทั้งสิ้น ข้าวเปลือกก็มิได้หมดสิ้นไปเลย เมื่อทาสเอาไถอันเดียวไถ 
อยู่ เป็นรอยถึง ๑๔ รอยคือ ข้างนี้๗ รอย ข้างโน้น ๗ รอย ๑ นี้ชื่อ'ว่าฤทธิ้แห่งผู้มี'บุญ'ของ 
ชนเหล่านั้น 


๙. วิชชามยาอิทธิ 

[๓๗๘] ก็การไปในกลางหาวเป็นต้น ของพวกวิชาธรเป็นต้น ชื่อว่า วิชฺ ชา- 
มยาอิทธิ ฤทธี้สำเร็จด้วยวิทยา สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ฤทธิ้ที่สำเร็จด้วยวิทยาเป็น 
ไฉน ? พวกวิชาธรร่ายวิทยาแล้วไปสู่เวหาส แสดงช้างในอากาศอันเวิ้งว้างก็ได้ ฯลฯ 
แสดงเป็นกองทัพให้เป็นหลายกองก็ได้ ๒ 


๑๐. อิชฌนัฎเฐนอิทธิ 

[๓๗๙] ส่วนว่า ความสำร็จแห่งการงานนั้น ๆ ด้วยความเพียรพยายามที่ถูก 
ต้องนั้น ๆ ชื่อ'ว่าฤทธิ้ เพราะอรรถว่าสำเร็จแต่ปัจจัยคือความเพียรชอบในกิจนั้น ๆ 
สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า ชื่อว่าฤทธิ้ เพราะสำเร็จแต่ปัจจัยคือความเพียรพยายามชอบ 
ในคุณความดีนั้น ๆ เพราะอรรถคือการละกามฉันทะ สำเร็จได้ด้วยเนกขัมมะ ฯลฯ 
ชื่อว่าฤทธิ้เพราะอรรถว่าสำเร็จแต่ปัจจัยคือความเพียรพยายามชอบในคุณความดี 
นั้น ๆ เพราะอรรถคือการละกิเลสทุกอย่าง ย่อมสำเร็จได้ด้วยอรหัตมรรค ดังนี้ ๒ 
ก็พระบาลีในที่นี้เหมือนพระบาลีก่อนนั้นเอง แต่นำมาอีกก็ม่งที่จะแสดงถึงความ 
เพียรพยายาม ชอบคือข้อปฏิบัติที่แท้จริง แต่ในอรรถกถาที่เกี่ยวกับเรื่องฤทธิ้นี้ ท่าน 
อธิบายไว้ว่า ศิลปกรรมบางอย่างเช่นการจัดขบวนเกวียนเป็นต้น เวชกรรมบางอย่าง 
การเล่าเรียนจนจบไตรเพท การเล่าเรียนจนจบพระไตรปิฎก โดยที่สุดคุณวิเศษที่เกิด 
ขึ้นเพราะกรรม นั้น ๆ จนชั้นการไถและการหว่านเป็นต้น ก็ชื่อว่าฤทธ เพราะอรรถว่า 
สำเร็จแต่ปัจจัยคือความเพียรพยายามชอบในกิจการงานนั้น ๆ 


๑ ว.มหา. (ไทย) ๕ /'๒๙๗/๑'๒'๒-๑'๒๓, ขุ.ธ.อ. (บาล) ๗/๓'๖ ๒ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๘/๕๗๒ 


10-1996 (0649-0694)8 


664 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๖๕ 


บรรดาฤทธึ๋ทั้ง ๑๐ อย่าง ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ อธิฏซีานา อิทฺธิ ฤทธึ๋ที่ 
แสดงด้วยการอธิษฐานเท่านั้น มีปรากฏแล้วในนิเทศแห่งอิทธิวิธะนี้ แต่ในนิเทศนี้มี 
เนื้อความมุ่งหมายถึงวิกุพพนาฤทธและมโนมยาฤทธิ้ด้วยเหมือนกัน 

[๓๘๐] คำว่า เพื่อฤทธิชนิดหนึ่ง นั้นคือ เพื่อส่วนหนึ่งแห่งฤทธิ้ ได้แก่ เพื่อ 
ฤทขึ้ที่'ทำ'ได้'หลาย ๆ อย่าง คำว่า ย่อม นำ คือย่อมน้อมจิตไป อธิบายว่า ภิกษุนั้นเมื่อ 
ฌานที่มีอภิญญาเป็นบาทเกิดขึ้นในจิตนั้น ด้วยวิธีการดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ย่อมน้อม 
จิตบริกรรมเพื่อบรรลุถึงฤทธึ๋ชนิดหนึ่ง พรากจิตจากอารมณ์กสิณแล้ว ส่งจิตนั้น 
มุ่งตรงต่อฤทธึ๋ชนิดหนึ่ง คำว่า น้อมนำ คือ ทำจิตให่โน้มไปลู่ฤทธิ้ที่ตนจะพึงบรรลุ 
โอนไปในฤทธิ้ที่ตนจะพึงบรรลุ คำว่า นั้น ได้แก่ ภิกษุนั้นผู้มีอภินิหารแห่งใจอันตน 
กระทำแล้วอย่างนี้ คำว่า มี หลายอย่าง คือ มีหลายชนิด ได้แก่ มีชนิดต่าง ๆ กัน 
คำว่า อิทธิวิธะ แปลว่า ส่วนแห่งฤทธี้ คำว่า บรรลุ คือเสวย ถูกต้อง ทำให้แจ้ง 
ได้แก่ ถึง 

บัดนี้ เมื่อจะแสดงว่าส่วนฤทธึ๋นั้นมีหลายชนิด จึงตรัสคำเป็นต้นว่า แม้เป็น 
คนคนเดียว ดังนี้ บรรดาบทเหล่านั้น คำว่า แม้เป็นคนคนเดียว คือ ตามธรรมดา 
ก่อนที่จะแสดงฤทธึ๋เป็นคนคนเดียว คำว่า บันดาล ให้ เป็นคนหลายคน ได้ คือ เธอ 
เป็นผู้ต้องการจะเดินจงกรม หรือต้องการจะทำการสาธยาย หรือต้องการจะถาม 
ปัญหา ในสำนักของภิกษุหลายรูปที่นิรมิตขึ้น จะเป็นร้อยรูปก็ได้ พันรูปก็ได้ ถามว่า- 
ก็ภิกษุนี้จะเป็นอย่างนั้นได้จะต้องทำอย่างไร ? ตอบว่า - เธอจะต้องทำภูมิ ๔ แห่งฤทธิ้ 
และบาท ๔ บท ๘ มูล ๑๖ แห่งฤทธิ้ให้ถึงพร้อมแล้วอธิษฐานด้วยญาณจึงจะเป็น 
อย่างนั้นได้ 

[๒๘๑] ในคุณสมบัติเหล่านั้น คำว่า ภูมิ ๔ พึงทราบว่า ได้แก่ฌาน ๔ 
สมดังคำที่พระธรรมเสนาบดีกล่าวไว้ว่า ภูมิ ๔ ของฤทธี๋เป็นไฉน ? คือ ปฐมฌาน 
จัดเป็นวิเวกชภูมิ (ภูมิอันเกิดแต่วิเวก) ทุติยฌาน จัดเป็นปีติสุขภูมิ (ภูมิอันเกิดแต่ปีติ 
สุข) ตติยฌาน จัดเป็นอุเปกขาสุขภูมิ (ภูมิอันเกิดแต่อุเบกขาและสุข) จตุตถฌาน 
จัดเป็นอทุกขมสุขภูมิ (ภูมิอันมีสภาวะไม , มีทุกข์และไม่มีสุข) เหล่านี้เป็นภูมิ ๔ ของ 


10-1996 (0649-0694)8 


665 


1/5/11,2:30/\1\/เ 


















๖๖๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ฤทธิ้ ย่อมเป็นไปเพื่อได้ฤทธึ๋เพื่อบรรลุถึงฤทธ เพื่อทำการแสดงฤทธิได้หลายอย่าง 
เพื่อได้รับอานิสงส์ต่าง ๆ แห่งฤทธิ้ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญทางฤทธิ้ และเพื่อความ 
แกล้วกล้าทางฤทธิ้ ดังนี้ ๑ ก็เพราะพระโยคีหยั่งลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา ด้วย 
ความซาบซ่านแห่งปีติและด้วยความซาบซ่านแห่งสุข แล้วเป็นผู้มีกายอ่อนนุ่มนวล 
เหมาะควรแก่การงาน ย่อมถึงซึ่งฤทธิ้ ฉะนั้น ในบรรดาฌานเหล่านั้นฌาน ๓ 
ตอนต้น พึงทราบว่าเป็นภูมิสำหรับปรุง เพราะเป็นไปเพื่อได้ฤทธโดยบรรยายมานี้ 
แต่ฝ่ายฌานที่ ๔ เป็นภูมิปกติ เพื่อได้ฤทธิ้ทีเดียว 

[๓๘๒] คำว่า บาท ๔ พึงทราบว่า ได้แก่อิทธิบาท ๔ สมดังที่ท่านกล่าว 
ไว้ว่า บาทแห่งฤทธึ้ ๔ อย่างเป็นไฉน ? ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญอิทธิบาท 
ประกอบด้วยฉันทสมาธิ และปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบด้วย วิริยะ 
จิตตะ วิมังสา สมาธิ และ ปธานสังขาร เหล่านี้เป็นบาทของฤทธิ้ ๔ ย่อมเป็นไป 
เพื่อได้ฤทธิ้ ฯลฯ เพื่อความแกล้วกล้าด้วยฤทธิ้ ดังนี้ ๒ ก็ในอธิการนี้ สมาธิมีความ 
พอใจเป็นเหตุ หรือยิ่งด้วยความพอใจ ชื่อว่า ฉันทสมาธิ คำนี้เป็นชื่อของ สมาธิ 
ที่พระโยคีทำความเป็นผู้ประสงค์จะบำเพ็ญให้เป็นใหญ่ได้แล้ว สังขารอันเป็นประธาน 
ชื่อว่า ปธานสังขาร คำนี้เป็นชื่อของความเพียรเป็นเหตุตั้งไว้ชอบที่ทำกิจ ๔ อย่างให้ 
สำเร็จ คำว่า ประกอบด้วย คือประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร คำว่า 
อิทธิบาท ได้แก่ กองจิตและเจตสิกที่เหลืออันเป็นบาท เพราะอรรถว่าเป็นที่ตั้งพำนัก 
แห่งฉันทสมาธิ และปธานสังขารอันสัมปยุตด้วยอภิญญาจิตซึ่งถึงอันนับว่าฤทธ 
เพราะอรรถว่าสำเร็จ โดยบรรยายว่าความสำเร็จ หรือโดยบรรยายนี้ว่า เป็นเครื่อง 
สำเร็จแห่งสัตว์ คือเป็นเครื่องรุ่งเรือง เจริญงอกงามแห่งปวงสัตว์ สมดังคำที่ท่าน 
กล่าวไว้ว่า ชื่อว่า อิทธิบาท ได้แก่เวทนาขันธ์ ฯลฯ วิญญาณขันธ์ของผู้เป็น 
อย่างนั้น ๓ อีกนัยหนึ่ง ชื่อว่า บาท เพราะเป็นเหตุให้สัตว์ถึง ความว่า เป็นเหตุ 
ให้สัตว์บรรลุ บาทแห่งฤทธ ชื่อว่า อิทธิบาท คำว่า อิทธิบาท นี้ เป็นชื่อแห่ง 
หมวดธรรมมีฉันทะเป็นต้นก็ได้เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย 
หากภิกษุอาศัยฉันทะจึงได้สมาธิ และได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง นี้เรียกว่า 


๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๙/๕๖'๒-๕๖๓ ๒ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๙/๕๖'๒-๕๖๓ 

๓ อภ.ว. (ไทย) ๓๕/๔๓๔/๓๔๓ 


10-1996 (0649-0694)8 


666 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๖๗ 


ฉันทสมาธิ เธอพยายามเพื่อให้ธรรมที่เป็นอกุศลลามกที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น ฯลฯ 
นี้เรียกว่าปธานสังขาร ฉันทะนี้แลฉันทสมาธินี้และปธานสังขารเหล่านี้ดังกล่าว 
มาแล้ว ภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งประกอบด้วยฉันทสมาธิและ ปธาน- 
สังขาร ๑ แม่ในอิทธิบาทที่เหลือนักศึกษาก็พึงทราบเนื้อความอย่างนี้เหมือนกัน 

[๓๘๓] คำว่า บท ๘ นักศึกษาพึงทราบว่า ได้แก่บท ๘ มีฉันทะเป็นต้น 
สมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า บท ๘ แห่งฤทธิ้เป็นไฉน ? คือ หากภิกษุอาศัยความพอใจ 
ได้สมาธิ ได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ฉันทะไม่ใช่สมาธิ สมาธิก็มิใช่ฉันทะ 
ฉันทะเป็นบทหนึ่ง สมาธิก็เป็นอีกบทหนึ่ง หากภิกษุอาศัยวิริยะ ได้สมาธิ ได้ความ 
ที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งไซร้ วิริยะไม่ใช่สมาธิ สมาธิก็ไม่ใช่วิริยะ วิริยะเป็นบทหนึ่ง 
สมาธิก็เป็นอีกบทหนึ่ง หากภิกษุอาศัยจิตตะ ได้สมาธิ ได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็น 
หนึ่งไซร้ จิตตะไม่ใช่สมาธิ สมาธิก็ไม่ใช่จิตตะ จิตตะเป็นบทหนึ่ง สมาธิก็เป็นอีก 
บทหนึ่ง หากภิกษุอาศัยวิมังสา ได้สมาธิ ได้ความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง วิมังสา 
ไม่ใช่สมาธิ สมาธิก็ไม่ใช่วิมังสา วิมังสาเป็นบทหนึ่ง สมาธิก็เป็นอีกบทหนึ่ง เหล่านี้ 
คือ บท ๘ แห่งฤทธิ้ ย่อมเป็นไปเพื่อได้ฤทธิ้ ฯลฯ เพื่อความแกล้วกล้าทางฤทธ ดังนี้ ๒ 
ก็ในอธิการนี้ ความพอใจคือความเป็นผูใคร่เพื่อทำฤทธิ้ให้เกิดขึ้น ซึ่งประกอบแล้ว 
โดยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสมาธิ ย่อมเป็น'ไปเพื่อ'ให้!ด้ฤทธี้ ความเพียร 
เป็นต้นก็เหมือนกัน เพราะเหตุนั้น นักศึกษาพึงทราบว่า เหล่านี้เป็นบท ๘ ที่ท่าน 
กล่าวไว้ 


มูลของฤทธ ๑๖ 

[๓๘๔] นักศึกษาพึงทราบความที่จิตไม , หวั่นไหวโดยอาการ ๑๖ ว่าเป็น 
มูล ๑๖ สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า มูลของฤทธิ้มีเท่าไหร่ มูลของฤทธมี ๑๖ คือ จิต 
ที่ไม่ฟุบลงชื่อว่า อาเนญซะ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยความเกียจคร้าน ๑ จิตที่ไม , ฟูขึ้น 
ชื่อว่า อาเนญซะ เพราะไม , หวั่นไหวด้วยความพึงซ่าน ๑ จิตไม่กำหนัดชื่อว่า 
อาเนญซะ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยกำหนัด ๑ จิตไม่ขุ่นข้องชื่อว่า อาเนญชะ เพราะไม่ 
หวั่นไหวด้วยพยาบาท ๑ จิตไม่เกาะเกี่ยวชื่อว่า อาเนญซะ เพราะไม , หวั่นไหวด้วย 


๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๘๒๕/อว๙๖ 


๒ ชุ.ป. (ไทย) ๓๑/๙/ ๕ ๖๓ 


10-1996 (0649-0694)8 


667 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















๖๖๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ทิฐิ ๑ จิตไม่ผูกพันชื่อว่า อาเนญซะ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยฉันทราคะ ๑ จิตหลุดพัน 
ชื่อว่า อาเนญชะ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยกามราคะ ๑ จิตไม่พัวพัน ชื่อว่า อาเนญซะ 
เพราะไม่หวั่นไหวด้วยกิเลส ๑ จิตที่ทำมิให้มีเขตแดน ชื่อว่า อาเนญซะ เพราะไม่หวั่น 
ไหวด้วยเขตแดนคือกิเลส ๑ จิตที่ถึงความเป็นธรรมชาติมีอารมณ์เป็นหนึ่งชื่อว่า 
อาเนญชะ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยกิเลสต่าง ๆ ๑ จิตที่ศรัทธาประคองแล้ว ชื่อว่า 
อาเนญชะ เพราะไม่หวั่นไหวด้วยอลัทธิยะ ๑ จิตที่วิริยะประคองแล้ว ชื่อว่า 
อาเนญชะ เพราะไม , หวั่นไหวด้วยโกสัชชะ ๑ จิต ที่ สติประคองแล้วชื่อว่า อาเนญซะ 
เพราะไม่หวั่นไหวด้วยความประมาท ๑ จิตที่สมาธิประคองแล้วชื่อว่า อาเนญซะ 
เพราะไม่หวั่นไหวด้วยอุทธัจจะ ๑ จิตที่ปัญญาประคองแล้วชื่อว่า อาเนญซะ เพราะไม่ 
หวั่นไหวด้วยอวิชชา ๑ จิตที่ถึงความสว่างแล้วชื่อว่า อาเนญชะ เพราะไม่ 
หวั่นไหวด้วยความมืดคืออวิชชา ๑ อาเนญซะ เหล่านี้ชื่อว่ามูล ๑๖ แห่งฤทธิ้ 
ย่อมเป็นไปเพื่อความได้ฤทธิ้ ฯลฯ เพื่อความแกล้วกล้าทางฤทธิ้ ๑ 

อันที่จริง ความข้อนี้สำเร็จแล้วแม้ด้วยคำเป็นต้นว่า เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วอย่างนี้ 
เป็นต้น แม้ ก็จริง แต่กระนั้นท่านก็กล่าวไว้อีก เพื่อแสดงว่าปฐมฌานเป็นต้นเป็นภูมิเป็น 
บาทเป็นบทและเป็นมูลของฤทธิ้ อนึ่ง นัยก่อนเป็นนัยที่มาในพระสูตร ส่วนนัยนี้มา 
ในปฏิสัมภิทา การที่ท่านกล่าวไว้อีก ก็เพื่อจะมิให้ฉงนในข้อความทั้ง ๒ ดังกล่าว 
มาแล้วแล 

[๓๘๕] คำว่า อธิษฐาน ด้วย ญาณ มีอธิบายว่า ก็พระโยคีนี้นั้นบำเพ็ญธรรม 
อันเป็นภูมิ เป็นบาท เป็นบท และเป็นมูลแห่งฤทธิ้เหล่านี้ให้ถึงพร้อมแล้ว จึงเข้าฌาน 
มีอภิญญาเป็นบาทออกแล้ว หากเธอต้องการจะนิรมิตตนเองให้เป็นคน ๑๐๐ คน 
ก็ ต้องทำบริกรรมว่า สต 0 โหมิ สต 0 โหมิ เราจงเป็นคน ๑๐๐ คน เราจงเป็นคน 
๑๐๐ คนเถิด แล้วเข้าฌานอภิญญาเป็นบาทอีก ออกแล้วจึงอธิษฐาน เธอพร้อม 
กับจิตที่อธิษฐานแล้วก็จะเป็นคน ๑๐๐ คนขึ้นมาทันที แม้จะให้เป็นคน ๑๐๐๐ คน 
ก็ทำตามแบบนี้แหละ ล้าหากเมื่อเธอทำอย่างนี้แล้วไม่สำเร็จ ต้องทำบริกรรมใหม่ 
เข้าสมาบัติซํ้าเป็นครั้งที่ ๒ อีก ออกแล้วจึงอธิษฐานเถิด แต่ในอรรถกถาลังยุตตนิกาย 
กล่าวไว้ว่า จะเข้าครั้งเดียวหรือสองครั้งก็ใช้ได้ ในการอธิษฐานจิตนั้น จิตซึ่งมีฌาน 


๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๙/๕๖๔-๕๖๕ 


10-1996 (0649-0694)8 


668 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๖๙ 


เป็นบาทมีนิมิตเป็นอารมณ์ จิตที่บริกรรมมีร้อยคนหรือพันคนเป็นอารมณ์ก็ได้ แต่ก็ 
อารมณ์เหล่านั้นแลเป็นด้วยอำนาจวรรณะ มิใช่ด้วยอำนาจบัญญัติ แม่จิตอธิษฐาน 
มีคนตั้งร้อยคนหรือตั้งพันคนเป็นอารมณ์ก็เหมือนกัน จิตนั้นดุจอัปปนาจิต ซึ่งกล่าว 
แล้วในก่อนเกิดดวงเดียวเท่านั้น รองจากโคตรภูญาณ นับเข้าเป็นฌานที่ ๔ ชั้น 
รูปาวจร 

[๓๘๖] ก็แม้คำใดที่ท่านพระสารีบุตรเถระกล่าวไวิในปฏิสัมภิทามรรคว่า ตาม 
ปกติคนคนเดียวนึกให้เป็นหลายคน คือ ตั้งร้อยคน ตั้งพันคน หรือตั้งแสนคน 
ครั้นนึกแล้วก็อธิษฐานด้วยญาณว่า พหุโก โหมิ เราจงเป็นคนมากคน ดัง นี้ 
ย่อมกลายเป็นคนมากคนได้ เหมือนอย่างท่านพระจุลปันถก ๑ ในคำนั้น คำว่า 
นึก ท่านกล่าวไวิในปฏิสัมภิทามรรคนั้นด้วยสามารถแห่งการบริกรรมนั้นแล คำว่า 
คเนนึกแล้วจึงอธิษฐานด้วยญาณ ท่านกล่าวแล้วด้วยอำนาจแห่งอภิญญาญาณ 
เพราะเหตุนั้น พระโยคีนึกให้เป็นมากคนอยู่ ต่อแต่นั้นไปจึงเข้าสมาบัติในที่สุดแห่งจิต 
บริกรรมเหล่านั้น ออกจากสมาบัติแล้ว จึงนึกว่า เราจงเป็นคนมากคนอีก เบื้องหน้า 
แต่นั้นจึงอธิษฐานด้วยอภิญญาญาณดวงหนึ่ง ซึ่งได้นามว่า อธิษฐานด้วยอำนาจที่ 
เป็นเหตุให้สำเร็จอันเกิดขึ้นในระหว่างแห่งจิตที่เป็นบุพภาค ๓ หรือ ๔ ดวง ซึ่งเป็น 
ไปแล้ว นักศึกษาพึงเข้าใจความหมายในพระบาลีปฏิสัมภิทานี้ ดังอธิบายมานี้แล อนึ่ง 
คำใดซึ่งได้กล่าวไว้ว่า เหมือนอย่างท่านจุลปันถกดังนี้ คำนั้นท่านกล่าวไว้แล้วเพื่อชี้ 
ประจักษ์พยานแห่งการอธิษฐานให้เป็นคนมากคนไต้ ก็ข้อความอันนั้นควรยกเรื่องขึ้น 
แสดงประกอบดังนี้ 

เรื่องพระจุลปันถก 

เล่าสืบต่อกันมาว่า พี่น้องทั้ง ๒ คนนั้นได้ชื่อว่า ปันถก เพราะท่านเกิดใน 
หนทาง ท่านทั้งสองคนนั้นคนพี่ชื่อว่ามหาปันถก ท่านมหาปันถกนั้นบวชแล้วได้ 
บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา ๔ ประการ พอท่านเป็นพระอรหันต์แล้ว 
จึงให้น้องชายผู้ชื่อว่าจุลปันถกบวชบ้าง ไดให้ท่องคาถานี้ว่า เ¬ 


ด ชุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๐/๕'๖๖ 


10-1996 (0649-0694)8 


669 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















๖๗๐ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ปทุม 0 ยถา โกกนุท 0 สุคนฺธํ 
ปาโต สิยา ผุลฺลมวีตคนฺธํ 
องฺคีรสํ ปสฺส วิโรจมานํ 
ตปนฺตมาทิจฺจมิวนุตสิกฺเข 

ดอกบัวโกกนุท กลิ่นหอม บานแต่เช้าไม่ไร้กลิ่น ฉันใด 
เจ้าจงดูพระอังคีรสเจ้า พระองค์ผู้ไพโรจน์เจิดจ้าปานดวง 
พระอาทิตย์ ทอแสงอยู่ในอากาศ ฉะนั้น ๑ 

ตั้ง ๔ เดือนพระจุลปันถกนั้นก็ไม่สามารถจะท่องคาถานี้ให้คล่องได้ เวลา 
ผ่านมา พระเถระจึงกล่าวกะเธอว่า เธอเป็นคนอาภัพในพระศาสนา จึงขับออกจากวัด 
ก็ในเวลานั้นพระเถระเป็นภัตดุเทสก์ หมอชีวกเข้าไปหาพระเถระแล้วเรียนว่า ท่าน 
ขอรับ พรุ่งนี้ขอพระคุณท่านนิมนต์พาภิกษุ ๕๐๐ รูปพร้อมทั้งพระผู้มีพระภาค 
ไปรับภิกษาในเรือนของพวกกระผมด้วยเถิด แม้พระเถระรับนิมนต์แล้วว่า เรารับ 
นิมนต์เพื่อภิกษุที่เหลือ เว้นท่านจุลปันถกเสีย พระจุลปันถกจึงยืนร้องไห้ที่ซุ้มประตู 
พระผู้มีพระภาคทรงเล็งตูทราบด้วยทิพยจักษุญาณ เสด็จเข้าไปหาเธอแล้วตรัสถาม 
ว่า ร้องไห้ทำไม ? เธอกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบแล้ว พระผู้มีพ'ระภาคตรัส'ว่า 
ภิกษุที่ไม่สามารถจะท่องจำหนังสือได้ จะลงมติว่าเป็นผู้อาภัพในศาสนาของเรานั้น 
ไม่ถูก อย่าเศร้าโศกไปเลยนะเธอ ดังนี้แล้ว ทรงจับแขนพระจุลปันถกพาเข้าไปยัง 
พระวิหาร ทรงเนรมิตท่อนผ้าเก่าขึ้นผืนหนึ่งด้วยฤทธานุภาพแล้วได้ประทานให้ด้วย 
ทรงสั่งกำชับว่า เอาเถอะภิกษุ เธอจงลูบคลำผ้าผืนนี้ แล้วทำการท่องอยู่ในใจบ่อย ๆ 
ว่า รโซหรณํ รโซหรณํ ผ้าสำหรับเช็ดธุลี ผ้าสำหรับเช็ดธุลี ดังนี้ เมื่อเธอทำอยู่ 
อย่างนั้น ผ้านั้นได้กลายเป็นสีดำ เธอจึงกลับได้สติว่า ผ้าผืนนี้เติมเป็นผ้าสะอาด 
ความเศร้าหมองในผ้าผืนนี้ไม่มี แต่นึ่เป็นความเศร้าหมองที่เกิดจากอัตภาพแท้ ๆ 
ดังนี้แล้ว จึงพิจารณาหยั่งรู้ลงไปในขันธ์ ๕ เจริญวิปัสสนา ได้บรรลุญาณอันใกล้ 
โคตรภูญาณให้ถึงอนุโลมญาณ ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสพระโอภาสคาถาแก่ 
เธอว่า 


๑ ดูเทยบ อํ.ปณฺจก. (ไทย) ๒๒/๑๙๕/ต๓๓-๓๓๔ 


10-1996 (0649-0694)8 


670 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๗๑ 


ราคะเรียกซื่อว่าธุลี ไม่เรียกว่าละออง คำว่าธุลีนี้เป็น 
ชื่อของราคะ บัณฑิตละธุลีนี้แล้ว ท่านเหล่านั้นย่อมอยู่ใน 
พระศาสนาของพระศาสดาผู้ปราศจากธุลี โทสะ ฯลฯ โมหะ 
เรียกชื่อว่าธุลี แต่ไม่เรียกว่าละออง คำว่าธุลีนี้เป็นชื่อของ 
โมหะ บัณฑิตละโมหะนี้ขาดแล้ว ท่านเหล่านั้นย่อมอยู่ใน 
พระศาสนาของพระศาสดาผู้ปราศจากธุลี ๑ 

ในที่สุดแห่งพระคาถา พระจุลปันถกนั้นมีโลกุตตรธรรม ๙ ซึ่งมีปฏิสัมภิทา ๔ 
และอภิญญา ๖ เป็นบริวารอยู่ในเงื๋อมมือแล ในวันที่ ๒ พระศาสดาได้เสด็จไป 
บ้านของหมอชีวกพร้อมด้วยหมู่ภิกษุ ครั้นในที่สุดนั้าทักษิโณทก เมื่อจะถวายข้าว 
ยาคู พระศาสดาทรงปิดบาตรด้วยพระหัตถ์ หมอชีวกจึงกราบทูลถามว่า “อะไร 
พระเจ้าข้า ?” ตรัสว่า “ในวิหารยังมีภิกษุอยู่อีกรูปหนึ่ง” หมอชีวกนั้นใช้คนใช้ 
ไปว่า เจ้าจงไปนิมนต์พระผู้เป็นเจ้ามาโดยเร็ว แต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจาก 
พระวิหาร 

พระจุลปันถกนิรมิตตนให้เป็นคนได้ตั้งพันคน นั่งใน 
สวนมะม่วงอันร่มรื่น จนถึงเวลาเขามานิมนต์ ๒ 

ครั้นบุรุษนั้นไปแล้ว เห็นอารามเหลืองเป็นอันเดียวกันด้วยผ้ากาสาวะ จึงรีบ 
กลับมากราบทูลว่า “พระเจ้าข้า อารามเต็มไปด้วยหมู่ภิกษุ ข้าพระองคํใม่ทราบว่า 
รูปไหนคือพระผู้เป็นเจ้าที่ว่านั้น” ครานั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสบอกแก , เธอว่า 
“ไปอีกครั้ง ครานี้เธอเห็นรูปใดก่อน จงจับรูปนั้นที่ชายจีวรแล้วบอกว่า ‘พระศาสดา 
รับสั่งหาท่าน , แล้วจงนำพามา” บุรุษนั้นไปแล้ว ได้จับที่ชายจีวรของพระเถระไว้จนนั้น 
ภิกษุที่เธอนิรมิตขึ้นทั้งหมดก็หายวับไปโดยฉับพลัน พระเถระจึงใชํให้บุรุษนั้น ล่วงหน้า 
ไปก่อนว่า “ไปเถิดนะท่าน” แล้วทำการชำระร่างกายมีล้างหน้าเป็นต้นเสร็จแล้ว ไปนั้ง 
บนอาสนะที่เขาตระเตรียมไว้เสียก่อน ที่ท่านกล่าวว่าตัวอย่างเช่นท่านพระจุลปันถก 
ก็มีความหมายดังกล่าวมานี้แล 


๑ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๐๙/๖๑๓ 


๒ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๕๖๓/๔๓๗ 


10-1996 (0649-0694)8 


671 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















๖๗๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ในบรรดาภิกษุเป็นจำนวนมากที่พระจุลปันถกนิรมิตขึ้นเหล่านั้น มีรูปร่างเช่น 
เดียวกับพระ'จุลปันถกผู้มีฤทธิ้ เพราะท่านนิรมิตขึ้นโดยไม่ได้กำหนดให้มีอาการ 
ต่างกัน ภิกษุมีฤทธี้ ทำการยืนหรือนงเป็นต้นก็ดี ทำการพูดหรือนิ่งเป็นต้นก็ดีใด ๆ 
ภิกษุนิรมิตเหล่านั้นก็ทำกิริยานั้น ๆ เหมือนกัน ก็ถ้าผู้นิรมิตต้องการให้มีรูปร่าง 
ต่าง ๆ กัน คือบางพวกอยู่ในระดับปฐมวัย บางพวกอยู่ในระดับมัชฌิมวัย บางพวก 
อยู่ในระดับปัจฉิมวัย โดยนัยนั้นนิรมิตให้พวกหนึ่งมีผมยาว พวกหนึ่งมีศีรษะโล้น 
ครึ่งหนึ่ง พวกหนึ่งมีศีรษะโล้น พวกหนึ่งมีผมหงอกประปราย พวกหนึ่งมีจีวรสีแดง 
ปนอยู่ครึ่งหนึ่ง พวกหนึ่งมีจีวรสีเหลืองล้วน หรือนิรมิตให้พวกหนึ่งทำกิจวัตรเช่น 
สวดไปตามบทพระบาลี กล่าวอธิบายธรรม สวดคาถาด้วยทำนองสรภัญญวิธี ถาม 
ปัญหา ตอบปัญหา เผาบาตร ย้อม เย็บและซักจีวร เป็นต้น หรือว่าเป็นผู้ประสงค์จะทำ 
ภิกษุนิรมิตให้มีกิริยาต่าง ๆ อย่างอื่นอีกก็ได้ ท่านผู้มีฤท!)นั้นออกจากฌานอันเป็น 
บาทแล้ว พึงทำบริกรรมโดยวิธีนี้ว่า ภิกษุมีประมาณเท่านี้จงเป็นคนรุ่นปฐมวัย แล้ว 
เข้าฌานอีกออกแล้วจึงอธิษฐาน พร้อมกับจิตที่คิดอธิษฐาน ภิกษุที่เธอนิรมิตนั้น 
ย่อมมีกิริยาอาการดังที่ปรารถนาทุก ๆ อย่างทันที ในคำว่าแม้มากคนก็แปลงเป็น 
คนเดียวได้ ก็มีนัยเหมือนกันนี้ 

ส่วนความที่แปลกกันออกไปมีดังต่อไปนี้ ภิกษุนี้นิรมิตให้มากคนอย่างนี้แล้ว 
คิดเห็นว่า เราคนเดียวจักจงกรม จักทำการสวด จักถามปัญหาอีกหรือคิดว่า 
วิหารนี้มีภิกษุ'น้อย ล้าหากทายกบางพวกจักมา จักเข้าใจตัวเราว่า ภิกษุเหมือน 
เป็นพิมพ์เดียวตั้งมากมายเช่นนี้จักมีแต่ที่ไหน นี้เป็นอานุภาพของพระเถระเจ้าเป็น 
แม่นมั่น หรือในระหว่างนั้น ต้องการจะเป็นคนคนเดียวก็ได้เพราะมีความปรารถนา 
น้อยดังนี้ จะต้องเข้าฌานเป็นบาท ออกแล้วจักต้องทำบริกรรมว่า เอโก โหมิ เราจง 
เป็นคนคนเดียวดังนี้แล้วเข้าสมาบัติอีกออกแล้วจึงอธิษฐานว่า เอโกโหมิ เราจงเป็น 
คนคนเดียว พร้อมกับจิตที่คิดอธิษฐานนั้นแล เธอจะกลายเป็นคนคนเดียว แต่เมื่อไม่ 
ทำอย่างนั้น จะกลายเป็นคนคนเดียวไปเองด้วยอำนาจกาลตามที่กำหนดไว้ 

[๓๘๗] ในบทว่า ทำให้แจ้ง ทำภายนอก ดังนี้ ความว่า ทำอาวิภาพและทำ 
ติโรภาพ ท่านหมายเอาฤทธึ๋ทั้ง ๒ นี้และกล่าวไวิในปฏิสัมภิทาว่า คำว่า อาวิภาพ 
คือไม่มีอะไรกีดขวาง ไม่มีอะไรปิดบัง เปิดเผย ปรากฏชัด คำว่า ติโรภาพ คือมีบางสิ่ง 


10-1996 (0649-0694)8 


672 


1/5/11,2:30/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๗๓ 


กีดขวาง มีบางสิ่งปิดบัง ปิดไว้ ครอบไว้ 5, ใน ๒ อย่างนั้น ภิกษุผู้มีฤทธึ๋นี้ต้องการ 
ทำอาวิภาพ ย่อมทำที่มืดให้สว่าง หรือทำที่ลี้ลับให้เปิดเผย หรือทำที่ไม่ใช่ช่องทาง 
ให้เป็นช่องทาง ทำอย่างไร ? คือ ภิกษุผู้มีฤทธิ้นี้ต้องการจะทำตนหรือบุคคลอื่นให้ 
เห็นบุคคล แม้ที่ถูกบางสิ่งปิดบังไว้ หรือแม้ยืนอยู่ในที่ไกล ต้องออกจากฌานที่เป็น 
บาทแล้วรำลึกว่า ที่มืดนี้จงสว่าง ที่ลี้ลับนี้จงเปิดเผย ที่ไม่ใช่ช่องทางนี้ จงเป็นช่อง 
ทาง แล้วทำบริกรรมอธิษฐานตามนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล พร้อมกับจิตที่อธิษฐานก็จะ 
เป็นเหมือนอย่างที่อธิษฐานไว้ทันที บุคคลอื่นแม้ยืนอยู่ไกลย่อมเห็นไต้ ฝ่ายตัวเอง 
ต้องการจะเห็นก็เห็นได้ 


พระพุทธเจ้าทรงทำพระปาฏิหาริย์ 

[๓๘๘] ถามว่า - ก็ปาฏิหาริย์นี้ใครเคยทำ ? ตอบว่า - พระผู้มีพระภาคทรง 
เคยทำมาแล้ว จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ทรงรับนิมนต์จากนางจุลสุภัททาแล้ว 
เสด็จไปยังกรุงสาเกดอันมีระยะทาง ๗ โยชน์คั่นในระยะจากกรุงสาว้ตถี ด้วยเรือน 
ยอด ๕๐๐ ซึ่งวิสสุกรรมเทพบุตรนิรมิตแล้ว ทรงอธิษฐานให้ชาวเมืองสาเกตุเห็นชาว 
กรุงสาวัตถี และให้ชาวกรุงสาวัตถีเห็นชาวเมืองสาเกด เสด็จลงในท่ามกลางพระนคร 
ทีเดียว ทรงแสดงแยกแผ่นดินออกเป็น ๒ ภาค ตราบเท่าถึงอเวจีมหานรก และทรง 
แสดงแหวกอากาศออกเป็น ๒ ภาคตลอดถึงพรหมโลก ก็ความข้อนี้นักปราชญ์พึง 
แสดงตัวอย่าง แม้ด้วยเรื่องการเสด็จลงจากเทาโลก นัยว่า พระผู้มีพ'ระภาคทรงทำ 
ยมกปาฏิหาริย์ ทรงปลดเปลื้องสัตว์ ๘๔,๐๐๐ ให้พ้นจากเครื่องจองจำทรงรำพึง 
ว่าพระพุทธเจ้าในอดีตเสด็จไปที่ไหน ในที่สุดแห่งยมกปาฏิหาริย์ ได้ทรงเห็นว่าไปสู่ 
ดาวดึงส์ ครั้งนั้น พระองค์ทรงใช้พระบาทข้างหนึ่งเหยียบพื้นปฐพีแล้ว ทรงให้พระบาท 
ข้างที่ ๒ ประดิษฐานบนยอดภูเขายุคันธร ทรงยกพระบาทข้างแรกอีก แล้วทรงยก 
เหยียบยอดเขาสิเนรุ ทรงจำพรรษาบนพื้นบัณฑุกัมพลศิลาอาสน์บนดาวดึงส์สวรรค์ 
นั้น ทรงเริ่มตรัสแสดงพระอภิธรรมกถาตั้งแต่ต้น แก่หมู่เทวดาในหมื่นจักรวาลซึ่งมา 
ประชุมกัน ในเวลาเสด็จภิกษาจารนิรมิตพระพุทธนิมิตแทนพระองค์ พระพุทธนิมิตนั้น 
ทรงทำหน้าที่แทน ทรงแสดงธรรมแทนพระองค์ พระผู้มีพระภาคทรงเคี้ยวไม้ชำระ 


๑ 'ยุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑/๕๖๖ 


10-1996 (0649-0694)8 


673 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















๖๗๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ฟันนาคลดา ทรงล้างพระพักตร์ที่สระอโนดาตแล้ว ทรงรับบิณฑบาตในอุดตรกุรุทวีป 
แล้วเสวยที่ริมขอบสระอโนดาต พระสารีบุตรเถระไปในที่สระอโนดาตนั้นแล้วถวาย 
บังคมพระผู้มีพ'ระภาค พระผู้มีพระภาคทรงให้นัยแก , พระเถระว่า ในวันนี้เราแสดง 
ธรรมเท่านี้ ทรงแสดงพระอภิธรรมกถาไม , หยุดตลอด ๓ เดือน ด้วยประการฉะนี้ 
เพราะได้ฟังพระอภิธรรม กถานั้น หมู่เทวดาจำนวน ๘๐ โกฏิจึงได้ตรัสรู้พระธรรม 

บริษัทประมาณ ๑๒ โยชน์แม้ที่มาประชุมกันในคราวแสดงพระยมกปาฏิหาริย์ 
ได้ตั้งค่ายอยู่ด้วยประสงค์ว่า เราเห็นพระผู้มีพระภาคเสียก่อนแล้วจึงจักไป จุลอนาถ 
บิณฑิกเศรษฐีคนเดียวบำรุงบริษัทนั้นด้วยปัจจัยทุกอย่าง พวกมนุษย์พากันอ้อนวอน 
ถามพระอนุรุทธเถระเพื่อทราบว่า พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ไหน พระเถระเจริญ 
อาโลกกสิณ ได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงจำพรรษาในภพดาวดึงส์นั้น ด้วยจักษุเพียง 
ดังทิพย์ ครั้นเห็นแล้วจึงแจ้งให้ทราบ 

บริษัทเหล่านั้นอ้อนวอนพระมหาโมคคัลลานเถระเพื่อถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
พระเถระดำลงในแผ่นดินใหญ่ในท่ามกลางบริษัทนั้นแหละ ชำแรกเขาสิเนรุผุด ขึ้น ณ 
ที่ใกล้พระบาทพระตถาคต ถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคอยู่ ได้ทูลคำนี้ 
กะ , พระผู้มีพ'ระภาค'ว่า “พระพุทธเจ้าข้า ชาวชมพูทวีปขอกราบถวายบังคมพระบาท 
ของพระผู้มีพระภาค แล้วกล่าวว่า พวกข้าพเจ้าเห็นพระศาสดาเสียก่อนจึง จักไป” 
พระผู้มีฬระภาคตรัส'ว่า “โมคคัลลานะ เดี๋ยวนี้ พระธรรมเสนาบดีผู้เชฏฐภาดา ของ 
เธออยู่ที่ไหน ?” “อยู่ในเมืองสังกัสสะ พระพุทธเจ้าข้า” “โมคคัลลานะ ผู้ต้อง การจะ 
พบเห็นเรา พรุ่งนี้จงมาสู่เมืองสังกัสสะ พรุ่งนี้เราจักลงที่เมืองสังกัสสะ ในวันอุโบสถ 
เพ็ญวันมหาปวารณา” “สาธุ พระพุทธเจ้าข้า” พระเถระถวายบังคมพระทศพล แล้ว 
ลงตามทางที่มาเหมือนเดิมถึงสำนักของพวกมนุษย์ ทั้งในเวลาไปและมา ท่าน 
อธิษฐานให้มนุษย์ทั้งหลายเห็นท่านอยู่ พระมหาโมคคัลลานเถระได้ทำปาฏิหาริย์ 
อาวิภาพในกาลนั้นเป็นครั้งแรก 

พระมหาโมคคัลลานะนั้นมาอย่างนี้แล้วแจ้งความเช่นนั้น มิได้ทำความสำคัญว่า 
ไกลเลย บอกว่ารับประทานอาหารเข้าแล้วจึงออก พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ท้าวสักก- 
เทวราชว่า “มหาบพิตร พรุ่งนี้ อาตมภาพจะลงสู่มนุษยโลก” ท้าวสักกเทวราชจึง 


10-1996 (0649-0694)8 


674 


1/5/11,2:30/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๗๕ 


บังคับวิสสุกรรม เทพบุตรว่า “แน่ะพ่อ ! พรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะ 
เสด็จลงสู่มนุษยโลก เธอจงนิรมิตบันได ๓ ชนิดคือ บันไดหนึ่งเป็นทองคำ บันไดหนึ่ง 
เป็นเงิน และบันไดหนึ่งเป็นแก้วมณี” วิสสุกรรมเทพบุตรได้ทำตามเทวบัญชาทุกอย่าง 
ในวันที่ ๒ พระผู้มีพระภาคประทับยืนบนยอดเขาสิเนรุ ทรงแลดูโลกธาตุเบื้องทิศบูรพา 
จักรวาลตั้งหลายแสนเปิดโล่ง แจ่มแจ้งดุจลานเดียวก้น ก็ทางทิศบูรพามองเห็นได้ 
อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งฉันใด แม้ทางทิศปัจฉิมก็ดี ทิศอุดรก็ดี ทิศทักษิณก็ดี ก็มองเห็น 
ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทั้งหมด ฉันนั้น เบื้องตํ่ามองเห็นถึงอเวจีมหานรก เบื้องบน 
มองเห็นจนถึงรูปพรหมชั้นอกนิฏฐภพ 

พูดก้นต่อ ๆ มาว่า วันนั้นชื่อว่าเป็น วัน พระ พุทธเจ้าเปิดโลก ฝ่ายพวกมนุษย์ 
ก็เห็นหมู่เทวดา ฝ่ายพวกเทวดาก็เห็นหมู่มนุษย์ ในเวลาที่จะดูก้นนั้นพวกมนุษย์[ม , 
ต้องแหงนดูข้างบน พวกเทวดาก็ไม่ต้องก้มลงดูข้างล่าง สัตว์ทุกจำพวกเห็นก้นและก้น 
อย่างจังหน้าทีเดียว พระผู้มีพระภาคเสด็จลงโดยบันไดแก้วในทำมกลาง ทวยเทพ 
กามาวจรทั้ง ๖ ชั้นลงโดยบันไดทองด้านซ้ายมือ พวกพรหมชั้นสุทธาวาสและมหาพรหม 
ลงโดยบันไดเงินด้านขวามือ ท้าวสักกเทวราชทรงถือบาตรและจีวร ท้าวมหาพรหม 
ทรงถือเศวตฉัตรใหญ่ประมาณ ๓ โยชน์ ท้าวสุยามะทรงถือพัดวาลวีชนี ปัญจสิข- 
เทพบุตรผู้เป็นนักระบำถือพิณสีเหลืองซึ่งมีสีดุจผลมะตูมใหญ่ประมาณ ๓ คารุต ทำ 
การบูชาพระตถาคต ตามเสด็จลงมา ในวันนั้น ปวงสัตว์ผู้เห็นพระผู้มีพระภาคแล้ว 
จะไม่เกิดความรักในความเป็นพระพุทธเจ้าไม่มี พระผู้มีพระภาคได้ทรงทำปาฏิหาริย์ 
อาวิภาพในที่นี้ดังนี้แล 


เรื่องพระธัมมทินนเถระ 

ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง เฉพาะเรื่องพระเถระชื่อว่าธัมมทินนะ สำนักตฬังครวิหารใน 
เกาะลังกา นั้งในลานพระเจดีย์ ในติสสมหาวิหารกล่าวอปัณณกสูตรซึ่งมีความว่า 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม ๓ ประการ ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติไม่ผิดทาง 
อยู่เป็นนิตย์แล ๑ ได้ควํ่าพัดลงเบื้องล่าง พื้นที่ได้ราบเป็นอันเดียวก้นตราบเท่าจนถึง 


๑ อํ.ตก. (ไทย) ๒๐/๑๖/๑๖๐ 


10-1996 (0649-0694)8 


675 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















๖๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อเวจีมหานรก แต่นั้นได้หงายพัดขึ้นเบื้องบน อากาศได้โปร่งเป็นอันเดียวกันตลอด 
ถึงพรหมโลก พระเถระแสดงธรรมสำทับด้วยภัยในนรก ก่อให้หลงด้วยความสุขใน 
สวรรค์อยู่ บางพวกได้เป็นพระโสดาบัน บางพวกได้เป็นพระสกทาคามี บางพวก 
ได้เป็นพระอนาคามี และบางพวกได้เป็นพระอรหันต์แล 

[๓๘๙] ก็แหละ พระโยคีผู้ต้องการทำติโรภาพ ย่อมทำที่สว่างให้มืด หรือทำที่ 
ไม่กำบังให้เป็นที่กำบัง ทำที่เป็นทางมิให้เป็นทาง ทำอย่างไร ? คือพระโยคีนี้ต้องการ 
ทำตนหรือผู้อื่นแม่ไม , มีอะไรบังหรือยืนอยู่ใกล้ ๆ กัน ก็มองไม่เห็นได้ โดยออกจาก 
ฌานที่เป็นบาทแล้วรำพึงอยู่ว่า ที่สว่างนี้จงเป็นที่มืดเถิด หรือว่าที่ไม่กำบังนี้จงกลาย 
เป็นที่กำบัง หรือว่าที่เป็นช่องทางนี้จงเป็นที่ที่คนมองไม , เห็นเถิด แล้วทำบริกรรม 
อธิษฐานตามเนื้อความที่ได้กล่าวแล้วนั้นแหละ พร้อมกับจิตที่อธิษฐานนั้น ก็จะกลาย 
เป็นเหมือนอย่างที่อธิษฐานทุกประการโดยฉับพลัน ชนเหล่าอื่นแม้ยืนอยู่ใกล้ก็แล 
ไม่เห็น ไม่ต้องการจะเห็นแม้ตัวของตัวเองก็ไม่เห็น 

[๓๙๐] ถามว่า - ก็ปาฏิหาริย์นี้ใครเคยทำมา ? ตอบว่า - พระผู้มีพระภาค 
พระองค์ทรงเคยทำมา จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ทรงทำยลกุลบุตรผู้ซึ่งนั้งในที่ใกล้ 
แท้ ๆ มิให้บิดาพบเห็นได้ ๑ อนึ่ง พระผู้มีพระภาคทรงทำการลุกรับแก , พระมหา 
กัปปินะสิ้นหนทางระยะ ๑๒๐ โยชน์ ทำมหากัปปินะนั้นให้ตั้งอยู่ในอนาคามิผล และ 
ทำอำมาตย์ทันคนของท้าวเธอให้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผล พระนางอโนชาเทวี มีหญิง 
พันคนเป็นบริวารมาตามทางพระมหากัปปินะนั้น แม้มานั้งอยู่ในที่ใกล้ พระองค์ยัง 
ทรงทำมิให้เห็นพระราชาพร้อมทั้งบริษัท เมื่อพระนางทูลถามว่า ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญ พระองค์ทรงเห็นพระราชาบ้างหรือ ? จึงตรัสว่า ก็ท่านจะแสวงหาพระ 
ราชาดีหรือ หรือว่าแสดงหาตนดีกว่า พระนางจึงกราบทูลว่า แสวงหาตนดีกว่า 
พระเจ้าข้า ดังนี้ จึงทรงแสดงธรรมเหมือนอย่างนั้นแก่พระนางอโนชาเทวี ผู้ประทับ 
นั้งเรียบร้อยแล้วนั้น ให้พระนางนั้นรวมทั้งหญิงพันคนดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล 
ให้พวกอำมาตย์ดำรงอยู่ในอนาคามิผล ให้พระราชาดำรงอยู่ในอรหัตผลแล ๒ อีก 
เรื่องหนึ่ง เป็นเรื่องของพระมหินทเถระ ผู้เมื่อทำมิให้พระราชาเห็นชนที่เหลือซึ่งมา 
กับตนในวันที่มาสู่เกาะลังกา ชื่อว่าทำปฏิหาริย์ติโรภาพนี้เหมือนกัน ๓ 


๑ ว.ม. (ไทย) ๔/๒๗/๓ต ๒ อํ.เอกก.อ. (บาล) ๑/'๒๓๑/'๒๘๒ 

๓ ว.อ. (บาล) ๑/ - /๖๖-๖๗ 


10-1996 (0649-0694)8 


676 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๗๗ 


[๓๙๑] อีกอย่างหนึ่งปาฏิหาริย์ที่ปรากฏแม้ทุกอย่างชื่อว่า อาวิภาพ ปาฏิหาริย์ 
ที่ไม่ปรากฏทุกอย่างชื่อว่า ติ โรภาพ บรรดาปาฏิหาริย์ทั้ง ๒ ประเภทนั้น สำหรับ 
ปาฏิหาริย์ที่ปรากฏคือ ฤทธี๋กปรากฏ คนมีฤทธิ้ก็ปรากฏเช่นกัน ข้อนั้นพึงแสดงเรื่อง 
ยมกปาฏิหาริย์เป็นตัวอย่าง 

พระตถาคตทรงทำยมกปาฏิหาริย์ 

จริงอยู่ พระตถาคตทรงทำยมกปาฏิหาริย์อันมิได้ทั้วไปแก่พระสาวกทั้งหลาย 
ในกาลนี้ ในสมาคมนั้นปาฏิหาริย์ทั้ง ๒ อย่างปรากฏแล้วอย่างนี้คือ กองไฟเป็น 
ไปแต่พระกายเบื้องบน สายนั้าเป็นไปแต่พระกายเบื้องล่าง ๑ สำหรับปาฏิหาริย์ที่ไม่ 
ปรากฏ ย่อมปรากฏเฉพาะฤทธึ๋เท่านั้น ส่วนผู้มีฤทธี้หาปรากฏ'ไม่ ข้อนั้นพึงแสดง 
ด้วยมหกสูตร ๒ และพรหมนิม้นตนิกสูตร ๓ จริงอยู่ ในที่นั้น ฤทธึ๋ของท่านพระมหกะ 
และของพระผู้มีพระภาคปรากฏแล้ว แต่ท่านผู้แสดงฤทธี๋ไม , ปรากฏ สมดังคำที่ท่าน 
กล่าวไว้ว่า “ท่านจิตตคฤหบดีนั้งอยู่ส่วนข้างหนึ่งแล้วกล่าวกะท่านพระมหกะว่า 
“ท่านขอรับ กระผมขอโอกาส คือขอพระเป็นเจ้ามหกะจงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ 
ซึ่งเป็นธรรมชั้นเยี่ยมของมนุษย์แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด” พระมหกะกล่าวว่า “คฤหบดี 
ล้าอย่างนั้นท่านจงให้คนปูผ้าอุดตราสงค์ตรงที่ระเบียงแล้วเกลี่ยฟอนหญ้าเอาไว้” 
“อย่างนั้นหรือขอรับ” ท่านจิตตคฤหบดีพูดจบก็รับปฏิบัติตามคำของท่านมหกะ ใช้คน 
ปูผ้าอุดตราสงค์เข้าตรงที่ระเบียงเกลี่ยฟ่อนหญ้าไว้แล้ว ต่อจากนั้นแล ท่านพระ 
มหกะก็เข้าไปสู่วิหาร บันดาลอิทธ'าภิสังขารเช่นนั้น ให้เป็นเปลวไฟออกมาทางช่อง 
ลูกดาลและช่องระหว่างลิ่ม ทำหญ้าใหไหม้แล้ว แต่ไม่ให้ผ้าอุดตราสงคํไหม้” ๔ อีก 
อย่างหนึ่ง สมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่า “พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
ระยะนั้นแล เราบันดาลอิทธาภิสังขารเช่นนั้นว่า “ขอให้พระพรหมและบริษัทของพระ 
พรหมและพรหมปริสัชชา จงได้ยินเสียงของเราแต่ก็อย่าได้เห็นเราเลย” ด้วยเหตุ 
เพียงเท่านี้ดังนี้ ทรงหายไปแล้ว ได้ตรัสพระคาถานี้ว่า 


๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑๖/๑๗๗-๑๗๙ ๒ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๔๖/๓๗๘-๓๗๙ 

๓ ม.มู. ๑(ไทย) ๒/๔๐๑/๔๓๗-๕๔๕ ๔ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๔๖/๓๗๙ 


10-1996 (0649-0694)8 


677 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















๖๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“เราเห็นภัยในภพอย่างชัดแจ้ง เห็นภพและเห็น 
สัตว์ผู้แสวงหาความปราศจากภพจึงไม่ติดใจไม่เพลิดเพลิน 
และไม่ยึดมั่นถือมั่นภพเอาไว้เลย” ๑ 

[๓๙๒] ในข้อพระบาลีว่า ทะลุไปข้างนอกฝา นอกกำแพง นอกภูเขาไดไม่ติดขัด 
เหมือนไปในที่ว่างเปล่านี้ มีอธิบายความว่า คำว่า นอกฝา คือ ฟากฝา อธิบายว่า 
ส่วนฟากข้างโน้นแห่งฝา ในบทนอกจากนี้ก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกัน ก็คำว่า 
ฝา นี้เป็นชื่อของฝาเรือน ชื่อว่า กำแพง ได้แก่ กำแพงที่ล้อมเรือน วัด หรือหมู่บ้าน 
เป็นต้น ชื่อว่า ภูเขา ได้แก่ภูเขาดินหรือภูเขาหิน คำว่า ทะลุไม่ มี ติด คือไม่ขัดข้อง 
คำว่า เหมือน ที่ ว่าง คือ เหมือนในกลางอากาศ ก็พระโยคีผู้มีความประสงค์ในการ 
ไปดังนั้น เข้าอากาลกสิณออกแล้ว รำพึงถึงฝาหรือกำแพงหรือภูเขาแห่งใดแห่งหนึ่ง 
แม้เป็นภูเขาสิเนรุหรือภูเขาจักรวาลก็ได้ ทำบริกรรมแล้วพึงอธิษฐานว่า “อากาโส 
โหตุ ขอจงเป็นที่ว่าง” ดังนี้ ฝาเป็นต้นย่อมกลายเป็นที่ว่างไต้ทันที เมื่อต้องการจะลง 
ข้างล่างหรือต้องการจะขึ้นข้างบนก็จะเป็นโพรงไปได้ เมื่อต้องการจะทะลุไป ก็เป็น 
ช่องให่ไปได้ พระโยคีจะทะลุไปในที่นั้นได้โดยไม , ติดขัดเลย ฝ่ายพระจุฬาภยเถระผู้ 
ทรงพระไตรปิฎกกล่าวแย้งในข้อนี้ว่า “อาวุโส ก็การเข้าอากาลกสิณมีประโยชน์ อย่างไร ? 
มิน่าพระโยคีผู้ต้องการนิมิตช้างม้าเป็นต้น มิต้องเข้ากสิณข้าง กสิณม้าเป็นต้นหรือ 
ก็ความเป็นผู้ทำบริกรรมในกสิณอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ชำนาญในสมาบัติ ๘ เท่านั้น 
เป็นสำคัญมิใช่หรือ เหตุนั้น ต้องการจะเข้ากสิณอย่างใด จงเข้ากสิณอย่างนั้นเถิด” 
พวกภิกษุจึงพากันกล่าวแย้งว่า “ท่านขอรับ อากาลกสิณเท่านั้นมาในพระบาลี เหตุนั้น 
การเข้าอากาลกสิณนั้น จึงควรกล่าวได้โดยแท้” ในการอธิษฐานให้เป็นที่ว่างนั้น 
มีพระบาลีดังต่อไปนี้ คือ ตามปกติ พระโยคีผูไต้อากาลกสิณสมาบัติ ย่อมรำพึง 
ถึงภายนอกฝา ภายนอกกำแพง ภายนอกภูเขา ครั้นนึกถึงแล้วย่อมอธิษฐานด้วย 
ญาณว่า อากาโส โหตุ ขอจงเป็นที่ว่างเถิด ดังนี้ ก็จะกลายเป็นอากาศที่ว่างสมหวัง 
เธอย่อมไปมิไต้ติดขัดทั้งภายนอกฝา ภายนอกกำแพง ภายนอกภูเขา โดยปกติ 


๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๕๐๔/๕๔๓ 


10-1996 (0649-0694)8 


678 


1/5/11,2:30/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๗๙ 


มนุษย์ผูไม่มีฤทธิ้จะไปไดในที่เฉพาะไม่มีอะไร ติดขัดไม , มีอะไรขวางกั้น ไม่มีอะไรปิดบัง 
ฉันใด ภิกษุผู้มีฤทธึ๋นั้นก็เหมือนกัน ฉันนั้น เป็นผู้มีความชำนาญทางใจ ไปไหนก็ไม่ 
ติดขัดทั้งภายนอกฝา ภายนอกกำแพง ภายนอกภูเขา เหมือนไปในที่ว่าง ฉะนั้น ๑ 

ถามว่า - ก็ถ้าเมื่อภิกษุนั้นอธิษฐานแล้วไปอยู่อย่างนั้น เกิดมีภูเขาหรือต้นไม้ 
ผุดขึ้น กั้นในระหว่างทาง เธอจะต้องเข้าสมาบัติแล้วอธิษฐานอีกหรือไม่ ? 

ตอบว่า - โทษในการที่จะเข้าสมาบัติแล้วอธิษฐานอีกนั้นย่อมไม่ มี เพราะว่า 
การเข้าสมาบัติแล้วอธิษฐานใหม่อีก ย่อมเป็นเหมือนกับการถือนิสัยในสำนักของ 
พระอุปัชฌาย์ ก็เพราะภิกษุนี้อธิษฐานแล้วว่า จงเป็นที่ว่าง ดังนี้ ก็คงเป็นที่ว่าง 
ดังหมายอีกนั้นแหละ ด้วยกำลังการอธิษฐานคราวแรกของพระโยคีนั้น ภูเขาหรือ 
ต้นไม้อื่นจักเกิดผุดขึ้นตามฤดูในระหว่างทาง ดังนี้ เป็นฐานะที่มีไม่ได้เลย การนิรมิต 
คราวแรกย่อมมีกำลังกว่าฤทธิ้อื่นที่ผู้มีฤทธิ้นิรมิตขึ้นแล้ว อันการนิรมิตนอกจากนี้ 
จะต้องเป็นไปข้างบนหรือข้างล่างแห่งการนิรมิตทีแรกนั้น 

[๓๙๓] ในบทพระบาลีว่า ทำการผุดขึ้นและดำลงแม่ในแผ่นตินนี้ มีอธิบายว่า 
การโผล่ขึ้นเรียกว่า การผุดขึ้น การจมลงเรียกว่าการดำลง การโผล่ขึ้นและดำลง 
เรียกว่า การดำผุด พระโยคีผู้ต้องการทำให้เป็นอย่างนั้น เข้าอาโปกสิณออกแล้ว 
กำหนดว่าแผ่นดินในที่ประมาณเท่านี้จงเป็นนั้า ทำบริกรรมแล้วพึงอธิษฐานตามนัยดัง 
ที่ได้กล่าวแล้วแล พร้อมกับด้วยการอธิษฐาน แผ่นดินในที่ตามที่ได้กำหนดไว้ย่อม 
กลายเป็นนั้าทันที เธอจึงทำการดำผุดในนั้านั้น ในการอธิษฐานให้เป็นนั้านั้น มี 
พระบาลีดังต่อไปนี้ คือ ตามปกติพระโยคีผู้[ด้อาโปกสิณสมาบัติ รำพึงถึงแผ่นดิน 
ครั้นรำพึงแล้วจึงอธิษฐานด้วยญาณว่า “อุทก 0 โหดุ จงเป็นฟ้า” ดัง นี้ แผ่นดินย่อม 
กลายเป็นนั้าทันที เธอจึงทำการดำผุดในแผ่นดิน ตามปกติ พวกมนุษย์ที่ไม่มีฤทธิ้ 
ย่อมทำการดำผุดในนั้าได้ ฉันใด ภิกษุผู้มีฤทธิ้นั้นเป็นผู้มีความชำนาญทางใจ ย่อม 
ทำการดำผุดในแผ่นดินคล้ายในนั้าได้ ฉันนั้น ๒ และมิใช่จะทำได้แต่เพียงการดำผุด 
เท่านั้น ยังทำการอาบ ดื่ม ล้างหน้า และล้างสิ่งของเป็นต้น ตามที่ตนปรารถนา 
จะทำได้อีกด้วย และมิใช่จะอธิษฐานให้เป็นนั้าได้อย่างเคียว ล้าต้องการเนยใส ฟ้าผึ้ง 


๑ ชุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑ต/๕๖๖ 


๒ ชุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑/ ๕ ๖๖ 


10-1996 (0649-0694)8 


679 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 



















๖๘๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ฟ้ามัน ฟ้าอ้อย เป็นต้น ก็นึกอธิษฐาน ให้ สิ่งของนั้น ๆ เป็นสิ่งนี้ ๆ และมีประมาณ 
เท่านี้ แล้วทำบริกรรมอธิษฐานอยู่ ย่อมเป็นสมดังอธิษฐานทีเดียว เมื่อยกขึ้นใส่ 
ไวในภาชนะ เนยใสก็คงเป็นเนยใส ฟ้ามันเป็นต้น ก็คงเป็นฟ้ามันเป็นต้น ฟ้าก็คง 
เป็นฟ้าตามเดิม เธอต้องการจะให้นั้านั้นเปียกก็เปียก ไม่ต้องการจะให้เปียกก็ 
ไม่เปียก และแผ่นดินนั้นย่อมเป็นนั้าเฉพาะท่านผู้มีฤทธิ้เท่านั้น สำหรับชนที่เหลือ 
ก็คงเป็นแผ่นดินเหมือนเดิม ที่แผ่นดินนั้นมนุษย์ทั้งหลายจะเดินก็เดินไปได้ จะไป 
ด้วยยานพาหนะก็ทำได้ จะทำกสิกรรมก็ทำได้ ก็ล้าภิกษุผู้มีฤท!)นี้ปรารถนา'ว่า 
จะเป็นนั้าแม้แก่ชนเหล่านั้นเท่านั้นก็เป็นได้ดังปรารถนา แต่ครั้นล่วงกาลที่กำหนดไว้แล้ว 
เว้นนั้าตามธรรมดาในหม้อและบึง เป็นต้น นั้นเสีย สถานที่ที่ท่านผู้มีฤทธี๋กำหนดไว้ 
ย่อมคืนเป็นแผ่นดินดังเดิม 

[๓๙๔] ในบทพระบาลีว่า เดินไปบนนั้าที่ไม , แตกนี้ มีอธิบายว่า ฟ้าที่เรียก'ว่า 
แยกแตกออกจากกัน เพราะบุคคลเหยียบแล้วจมลง นั้าที่ตรงกันข้ามเรียกว่า 
ไม่แยกแตกออก ก็พระโยคีผู้ต้องการจะไปโดยอาการอย่างนั้น ต้องเข้าปฐวีกสิณ 
ออกแล้วกำหนดว่า ฟ้าใ , นที่ป'ระมาณเท่านี้ จงกลายเป็นดิน ดังนี้ แล้วพึงทำ 
บริกรรมอธิษฐานตามนัยดังที่ได้กล่าวไว้แล้วนั้นแล พร้อมกับด้วยการอธิษฐาน 
นั้าตามสถานที่ท่านผู้มีฤทธิ้กำหนดไว้ ย่อมกลายเป็นดินดังปรารถนา ท่านผู้มีฤทธิ้ 
ย่อมเดินไปบนนั้านั้นได้ 


อธิษฐานให้เป็นดิน 

ในการอธิษฐานให้เป็นดินนั้น มีพระบาลีดังต่อไปนี้คือ ตามปกติภิกษุผู้ได้ 
ปฐวีกสิณสมาบัตินึกถึงนั้า ครั้นนึกแล้วจึงอธิษฐานด้วยญาณว่า “ปซิ 1 วี โหดุ ขอจง 
เป็นดิน” ดังนี้ ฟ้าก็กลายเป็นดิน'ได้ เธอย่อมเดินไปบนนั้าที่ไม่แตกได้ตามปกติ พวก 
มนุษย์ผู้ไม่มีฤทธิ้ ย่อมเดินไปบนแผ่นดินที่ไม่แตกได้ ฉันใด ภิกษุผู้มีฤทธึ้ , นั้น 
มีความชำนาญทางใจ ย่อมเดินไปบนนั้าที่ไม่แตกได้เหมือนเดินไปบนแผ่นดิน ฉันนั้น ๑ 
และมิใช่แต่จะเดินไปเท่านั้น ยังจะเคลื่อนไหวอิริยาบถตามที่ตนปรารถนาได้อีกด้วย 
และมิใช่แต่จะนึกอธิษฐานให้เป็นแผ่นดินได้อย่างเดียวเท่านั้น ยังจะนึกอธิษฐาน 


๑ 'ยุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑/๕๖๗ 


10-1996 (0649-0694)8 


680 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๘๑ 


ให้เป็นแก้วมณี ทองคำ ภูเขา และต้นไม้ เป็นต้น อย่างไรก็ได้ ตามที่ตนปรารถนา 
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นั้าที่อธิษฐานแล้วย่อมเป็นดังอธิษฐานและนั้านั้นย่อมเป็นดิน 
สำหรับผู้มีฤทธิเ'ท่านั้น เป็นนั้าตามเดิมแก , คนที่เหลือ ปลา เต่า และสัตว์ที่เกิดในนั้า 
เป็นต้น ย่อมอยู่อาศัยได้ตามสบาย ก็สัาท่านผู้มีฤทธิ้นี้ต้องการจะทำนั้านั้นให้กลาย 
เป็นดินสำหรับพวกมนุษย์อื่น ก็ย่อมทำได้เหมือนกัน แต่-นๆที่ถูกอธิษฐาน 6 1ห้เป็น 
ดินนั้น จะกลายเป็นนั้าตามเดิมก็ต่อเมื่อพ้นจากเวลากำหนดอธิษฐานไว้แล้ว 

[๓๙๕] คำว่า ก้าว ไป ด้วยบัลลังก์ คือ ไปได้ทั้งคู้บัลลังก์ ชื่อว่านกมีปีก คือ 
นกประกอบด้วยปีกทั้งหลาย ก็พระโยคีผู้มีความต้องการจะทำอย่างนี้ พึงเข้า 
ปฐวีกสิณออกแล้ว ล้าต้องการจะเป็นผู้นั้งไป ต้องกะที่ประมาณเท่าบัลลังก์ ทำ 
บริกรรมแล้วจึงอธิษฐาน ตามนัยดังที่ได้กล่าวแล้วนั้นแล ล้าต้องการจะเป็นผู้นอนไป 
ต้องกำหนดที่ประมาณเท่าเตียง ล้าต้องการจะไปด้วยเท้า ต้องกำหนดที่ประมาณ 
เท่าหนทาง กำหนดที่ตามเหมาะสมอย่างนี้แล้วจึงอธิษฐานว่า “ปซิ วี โหดุ จงเป็นดิน 
ตามวิธีการที่กล่าวแล้วนั้นแล พร้อมกับด้วยการอธิษฐาน อากาศนั้นย่อมกลาย 
เป็นดินได้ทันที การคู้บัลลังก์เดินไปในอากาศได้นั้น มีพระบาลีดังต่อไปนี้ว่า ท่านผู้มี 
ฤทธิ้ยอมไปได้ด้วยบัลลังก์!นอากาศก็ได้ เหมือนอย่างนกมีปีก คือ ตามปกติผู้!ด้ 
ปฐวีกสิณสมาบัติ นึกให้เป็นอากาศ ครั้นนึกแล้วก็อธิษฐานด้วยญาณว่า “ปซิ วี โหดุ 
จงเป็นแผ่นดิน” ดังนี้ ย่อมกลายเป็นแผ่นดินได็ในอากาศอันเวิ้งว้างนั้น ท่านผู้มี 
ฤท!)นั้น จะเดินก็ได้ ยืนก็ได้ นั้งก็ได้ สำเร็จการนอนก็ได้ ตามปกติบนแผ่นดิน 
พวกมนุษย์ที่ไม่มีฤทธิ้ย่อมจงกรมได้ ฯลฯ สำเร็จการนอนก็ได้ ฉันใด ภิกษุผู้มีฤทธิ้นั้น 
มีความชำนาญทางใจย่อมเดินก็ได้ ฯลฯ สำเร็จการนอนก็ได้ เพราะอะไร ? เพราะ 
ในอากาศเวิ้งว้างเหมือนกัน ฉันนั้น ๑ ก็ภิกษุผู้ต้องการจะไปในอากาศ ต้องเป็นผู้!ด้ 
ทิพยจักษุด้วย เพราะอะไร เพราะจะได้เห็นภูเขา หรือต้นไม้เป็นต้นที่มีฤดูเป็นสมุฏฐาน 
หรือที่พวกนาคและสุบรรณเป็นต้นริษยานิรมิตขึ้นในระหว่าง 

ถามว่า - เห็นภูเขาเป็นต้นเหล่านั้นแล้ว พึงทำอย่างไร ? 

ตอบว่า - ต้องเข้าฌานที่เป็นบาท ออกแล้วทำการบริกรรมอธิษฐานว่า 
“อากาโส โหดุ จงเป็นที่ว่าง” ดังนี้ แต่พระเถระกล่าวว่า อาวุโส การเข้าสมาบัติจะมี 


๑ 'ยุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๑/๕๖๗ 


10-1996 (0649-0694)8 


681 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 



















๖๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ประโยชน์อะไร จิตของภิกษุนั้นมั่นคงอยู่แล้วมิใช่หรือ เพราะเหตุนั้น สถานที่ที่เธอ 
อธิษฐานว่า จงเป็นที่ว่าง ก็ต้องเป็นที่ว่างได้อย่างแน่นอน ถึงแม้ว่าท่านจะกล่าวไว้ 
อย่างนี้ก็'จริง แต่ก็พึงปฏิบัติตามนัยที่ท่านกล่าวไว้แล้วในติโรกุฑฑปาฏิหาริย์ซํ้าอีก 
อนึ่ง ท่านผู้!ปได้ในอากาศนี้จะต้องได้ทิพยจักษุ ทั้งนี้ ก็เพื่อลงไปในโอกาสอัน 
เหมาะสม เพราะล้าเธอลงไปในที่ไม่เหมาะสม จะเป็นท่านั้าหรือประตูบ้านก็ตาม เธอ 
ก็จะปรากฏแก่มหาชน เพราะฉะนั้น เธอแลเห็นด้วยทิพยจักษุแล้ว เว้นจากที่อัน 
ไม่เหมาะสมเสีย ลงแต่ที่อันเหมาะสมเท่านั้นแล 

ใช้มือคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์ 

[๓๙๖] ในข้อว่า เอาฝ่ามือจับคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์แม้เหล่านี้ อันมี 
ฤทธึ๋มากอย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ มีอธิบายว่า พึงทราบว่าพระจันทร์และ 
พระอาทิตย์ ชื่อ'ว่ามีฤทธิ้มาก เพราะโคจรไปข้างบนได้ ๔๒,๐๐๐ โยชน์ และชื่อว่า 
มีอานุภาพมาก เพราะทำแสงสว่างในขณะเดียวกันทั้วทั้ง ๓ ทวีป อีกนัยหนึ่ง 
พระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่ามีฤทธี้มาก เพราะโคจรไปข้างบน และทำความ 
สว่างไสวอย่างนี้ได้ และชื่อว่ามีอานุภาพมากเพราะว่าเป็นธรรมชาติที่มีฤทธิ้มาก 
นั้นเอง คำว่า จับ คือจับต้องหรือถูกเฉพาะในที่ส่วนหนึ่ง คำว่า คลำ คือลูบคลำ 
ไปรอบ ๆ ดุจคลำพื้นแว่น (กระจก) ก็ฤทธิ้ชนิดนี้ย่อมเป็นผลสำเร็จแก่พระโยคีนี้ 
ก็ด้วยอำนาจฌานที่มีอภิญญาเป็นบาทอย่างเดียว สำหรับฤทธิ้ชนิดนี้ไม่ต้องมีการเข้า 
กสิณสมาบัติ สมดังที่ท่านพระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคว่า 
คำว่า เอาฝ่ามือจับลูบคลำพระจันทร์ และพระอาทิตย์แม้เหล่านี้ อันมีฤทธิ้มาก 
อย่างนี้ มีอานุภาพมากอย่างนี้ มีอธิบายว่า ท่านผู้มีฤทธ!นพระธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มี 
ความชำนาญทางใจ นึกถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์ ครั้นนึกแล้วจึงอธิษฐานด้วย 
ญาณว่า “หตฺถปาเส โหนุ ดุ จงอยู่ในอุ้งมือ” ดังนี้ พระจันทร์และพระอาทิตย์เหล่านั้น 
ย่อมอยู่ในอุ้งมือทีเดียว ท่านผู้นั้นจะมั่งหรือนอนก็ตามย่อมเอามือจับต้องลูบคลำ 
พระจันทร์และพระอาทิตย์ใต้เสมอ ตามปกติพวกมนุษย์ผู้!ม่มีฤทธิ้ ย่อมจับต้อง 
ลูบคลำสิ่งของบางอย่างในอุ้งมือได้ ฉันใด ท่านผู้มีฤทธี้นั้น ฯลฯ ก็ย่อมลูบคลำได้ 


10-1996 (0649-0694)8 


682 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๘๓ 


ฉันนั้น ท่านผู้มีฤทธึ๋นั้น ๑ ผิว่าต้องการจะเดินไปจับต้อง ก็เดินไปจับต้องไต้ แม้ต้องการ 
จะนั่งหรือนอนจับต้องก็อธิษฐานในที่นั้นนั้นแหละว่า จงอยู่ในอุ้งมือ ด้วยกำลังแห่ง 
การอธิษฐาน พระจันทร์และพระอาทิตย์ก็จะเป็นดุจผลตาลที่หลุดร่วงจากขั้วมาตก 
อยู่ในอุ้งมือท่านผู้มีฤทธิ ๕ และท่านผู้มีฤทธิ้จะลูบคลำหรือจะยื่นมือไปลูบคลำก็ย่อมได้ 

ถามว่า - ก็เมื่อยื่นมือออกไป สิ่งที่มีใจครองยื่นไปหรือสิ่งที่ไม , มีใจครองยื่นไป? 

ตอบว่า - สิ่งที่ ไม่ มีใจครองอาศัยสิ่ง ที่มี ใจครองยื่นไป ในข้อนั้น ท่านพระ 
จูฬนาคเถระ ผู้ทรงพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่า “อาวุโส ก็สิ่งที่มีใจครองเป็นได้ทั้งเล็ก 
ทั้งใหญ่ไม่มีมิใช่หรือ ? เมื่อใดภิกษุออกไปโดยช่องลูกดาลเป็นต้น เมื่อนั้นสิ่งที่มี 
ใจครองก็เป็นของเล็ก เมื่อใดภิกษุทำอัตภาพให่ใหญ่ เมื่อนั้นก็เป็นของใหญ่ได้ เช่น 
อัตภาพของพระมหาโมคคัลลานเถระมิใช่หรือ ?” 

เล่าสืบกันมาว่า ในสมัยหนึ่ง ท่านอนาถบิณฑิกคฤหบดีฟังพระธรรมเทศนา 
ของพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลนิมนต์ว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พรุ่งนี้ขอพระองค์ 
พร้อมด้วยภิกษุ ๕๐๐ รูป จงรับภิกษาในเรือนของข้าพระองค์เถิด” แล้วทูลลากลับไป 
พระผู้มีพระภาคทรงรับแล้ว เวลากลางวันและเวลากลางคืนนั้นผ่านไป ในเวลาใกล้รุ่ง 
ทรงตรวจ ดู โลกธาตุหมื่นจักรวาล ลำดับนั้น พระยานาคชื่อว่า นันโทปนันทะ ได้ 
ปรากฏในพระญาณของพระองค์ พระผู้มีพระภาคทรงรำพึงอยู่ว่า นาคราชนี้มาปรากฏ 
ในญาณของเรา อุปนิสัยของนาคราชนี้มีหรือไม่หนอ จึงทรงเห็นว่า นาคราชนี้เป็น 
มิจฉาทิฏฐิ ไม , เลื่อมใสในพระรัตนตรัย จึงทรงนึกต่อไปว่าใครหนอจะพึงปลดเปลื้อง 
นาคราชนี้จากมิจฉาทิฏฐิได้จึงได้ทรงเห็นพระมหาโมคคัลลานเถระแล้ว แต่นั้น ครั้น 
เมื่อราตรีสว่าง ทรงทำการปฏิบัติสรีระแล้วตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาทรงรับสั่งว่า 
“อานนท์ เธอจงบอกแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูปให้ทราบว่า “ตถาคตจะไปเที่ยวเทวโลก” 

ก็ในวันนั้น พวกนาคผู้เป็นบริวารได้จัดสถานที่ดื่มสุราให้แก่นันโทปนันทนาคราช 
เธอมีเศวตฉัตรเป็นทิพย์ที่เขากั้นไว้บนบัลลังก์แก้วอันเป็นทิพย์ มีนักฟ้อน ๓ พวก 


๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๒/๕๖๗ 


10-1996 (0649-0694)8 


683 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 



















๖๘๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

และพวกนาคบริษัทแวดล้อมแล้ว ได้นั่งแลดูวิธีจัดแจงอาหารและเครื่องดื่มซึ่งให้ 
เข้าไปตั้งไวิในภาชนะทิพย์ ฝ่ายพระผู้มีพระภาคทรงบันดาลให้นาคราชนั่นเห็น 
พระองค์แล้ว เสด็จมุ่งพระพักตร์ไปทางเทวโลกชั้นดาวดึงส์พร้อมกับภิกษุ ๕๐๐ รูป 
โดยผ่านที่สุดเพดานของนันโทปนันทนาคราชนั่นแล 

ก็โดยสมัยนั่นแล นันโทปนันทนาคราชเกิดความคิดเห็นชั้วช้าลามกถึงขนาด 
นี้ว่า “ชิ ! สมณะหัวโล้นเหล่านี้เข้า ๆ ออก ๆ ผ่านภพดาวดึงส์ของเทวดาอยู่ได้ 
ดูจะใช้อำนาจเหนือเราขึ้นทุกที ขอประกาศว่า “ตั้งแต่บัดนี้ไป เราจักไม่ยอมให้พวก 
สมณะเหล่านี้ผ่านไป โปรยฝ่นติดเท้าใส่หัวเราเป็นเด็ดขาด” จึงลุกขึ้นไปยังเชิงภูเขา 
สิเนรุ ละอัตภาพนั่นเอาขนดโอบพันรอบภูเขาสิเนรุเป็น ๗ ชั้น แผ่พังพาน ณ เบื้องบนปก 
คลุมถึงภพดาวดึงส์ด้วยพังพานอันงุ้มลงให้มืดมองไม่เห็น 

ครั้งนั่นแล ท่านพระรัฐบาลกราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า “ข้าแต่พระองค์ 
ผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพระองค์ยืนอยู่ตรงนี้มองไปเห็นภูเขาสิเนรุ เห็นภูเขาที่ล้อมรอบ 
ภูเขาสิเนรุ เห็นภพดาวดึงส์ เห็นเวชยันต์ปราสาท เห็นธงบนยอดเวชยันต์ปราสาท 
ได้ชัดเจน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุ อะไรหนอเป็นปัจจัย บัดนี้ข้า 
พระองค์จึงไม่เห็นภูเขาสิเนรุ ฯลฯ ไม่เห็นธงยอดเวชยันต์ปราสาทได้” พระผู้มีพระภาค 
ตรัสชี้แจงว่า “รัฐบาล นาคราชชื่อบันโทปนันทะนี้มีความขุ่นเคืองแค้นต่อพวกเธอ จึงเอา 
ขนดโอบพันรอบภูเขาสิเนรุถึง๗ ชั้น เอาพังพานปกปิดกั้นไว้เบื้องบน จึงทำให้มืดอยู่อย่าง 
นี้” พระรัฐบาลนั่นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์จะทรมานนาคราช 
นั่นเอง” พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาต ต่อมา ภิกษุแม้ทั้งหมดก็ได้พากันลุกขึ้น 
กราบทูลตามลำดับ มี-ท่านพระภัททิยะ ท่านพระราหุลเป็นต้น พระผู้มีพระภาค 
ก็ไม่ทรงอนุญาตในที่สุดพระมหาโมคคัลลานเถระจึงกราบทูลว่า“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ 
ข้าพระองค์จะทรมานนาคราชนั่นเองพระเจ้าข้า” พระผู้มีฬระภาค ทรงอนุญาตว่า 
“เธอจงทรมานเถิด โมคคัลลานะ” 

พระเถระจึงละอัตภาพแปลงเพศเป็นนาคราชรูปร่างใหญ่โต เอาขนดโอบพันทับ 
ขนดของบันโทปบันทนาคราชถึง ๑๔ ชั้น วางพังพานของตนหับเหนือพังพานของ 


10-1996 (0649-0694)8 


684 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๘๕ 


นาคราชนั้นแล้ว บีบรัดเข้ากับภูเขาสิเนรุ นาคราชบังหวนควันแล้ว แม้พระเถระ 
กล่าวว่า “มิใช่ว่าการบังหวนควันจะมีแต่ในสรีระของท่านเท่านั้น ควันในสรีระของเรา 
ก็มีเหมือนกัน” ดังนี้ จึงบังหวนควันตอบไปบ้าง ควันของนาคราชไม่ได้เป็นอันตราย 
แก , พระเถระเลย แต่ควันของพระเถระเป็นอันตรายต่อนาคราช แต่นั้น นาคราชจึง 
โพลงเป็นไฟขึ้น แม้พระเถระก็กล่าวว่า “ไฟมิใช่จะมีในสรีระของท่านอย่างเดียว 
เท่านั้น ไฟในสรีระของเราก็มี” ดังนี้ จึงโพลงเป็นไฟขึ้นแล้ว ไฟของนาคราชไม่ทำ 
อันตรายแก่พระเถระได้ แต่ไฟของพระเถระทำอันตรายแก่นาคราชได้ นาคราชจึงคิด 
ว่า “นาคราชนี้บีบเรากับภูเขาสิเนรุแล้ว บังหวนควันและโพลงเป็นไฟขึ้นก็ได้” จึงซัก 
ถามว่า “แน่ะพ่อ พ่อเป็นใครกันนะ” พระมหาโมคคัลลานะจึงตอบว่า “บันทะ เราคือ 
โมคคัลลานะ” “ท่านเอ๋ย ขอท่านจงตั้งอยู่โดยความเป็นภิกษุของตนเถิด” พระเถระ 
ละอัตภาพนั้นแล้ว เข้าไปโดยช่องหูขวาของนาคราชนั้นแล้วออกโดยช่องหูซ้าย เข้าไป 
โดยช่องหูซ้ายออกโดยช่องหูขวา เข้าไปโดยช่องจมูกขวาแล้วออกโดยช่องจมูกซ้าย 
เหมือนเช่นนั้น เข้าโดยช่องจมูกซ้ายออกโดยช่องจมูกขวา ขณะนั้นนาคราชจึงอ้าปาก 
พระเถระเข้าไปทางปากแล้วเดินจงกรมอยู่ภายในท้อง โดยทิศปราจีนและทิศปัจฉิม 
พระผู้มีพระภาคจึงทรงเดือนว่า “โมคคัลลานะ จงใส่ใจระวังนะว่า นาคราชตัวนี้มี 
ฤทธึ๋มาก” พระเถระจึงทูลว่า “พระเจ้าข้า อิทธิบาททั้ง ๔ ข้าพระองค์อบรมแล้ว 
ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยานได้แล้ว ทำให้นั้นคงแล้ว ตามตั้งไว้แล้ว บ่มสุกแล้ว 
ปรารภดีแล้วพระเจ้าข้า เพียงแต่บันโทปบันทนาคราชเท่านั้น สบายพระท้ยได้ 
นาคราชเช่นบันโทปบันทะตั้งพันตั้งแสน ข้าพระองค์ก็ยังทรมานได้เลย” 

ฝ่ายนาคราชก็คิดว่า “สมณะรูปนี้ เวลาเข้าไปเราไม่ทันได้เห็นก่อน เอาเถิด 
ในเวลาออกมา เราจักงับสมณะนั้น เคี้ยวเสียให้ยับในระหว่างฟันในบัดนี้” ดังนี้แล้ว 
จึงแสร้งพูดว่า “ท่านเจ้าข้า นิมนต์ออกมาเถิด อย่าเที่ยวเดินไปๆมาๆ อยู่ในท้อง 
จนทำให้ข้าพเจ้าลำบากเลย” พระเถระได้ออกมายืนข้างนอกแล้ว นาคราชเห็นแล้ว 
ฉุกคิดว่า “พระสมณะรูปนี้ คือท่านองค์นั้น” จึงพ่นลมออกทางจมูก พระเถระเข้า 
จตุตกฌานแล้ว แม้แต่ขุมขนของพระเถระนั้น ลมก็ไม่สามารถจะให้หวนไหวได้ นัยว่า 
พวกภิกษุที่เหลือก็อาจทำปาฏิหาริย์ทุกอย่างได้ตั้งแต่ต้น แต่เมื่อถึงที่นี้จักไม่อาจเป็น 


10-1996 (0649-0694)8 


685 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 


















๖๘๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ผู้เข้าฉับพลันอย่างนี้ได้ เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงอนุญาตให้ภิกษุ 
เหล่านั้นทรมานนาคราช นาคราชจึงคิดว่า “เราไม , สามารถจะทำให้ขุมขนของพระ 
สมณะนี้หวั่นไหวด้วยลมจมูกได้เลย พระสมณะนี้มีฤทธมาก” พระเถระจึงละ 
อัตภาพนิรมิตเป็นรูปครุฑ แสดงการกระพือปีกอย่างครุฑ ไล่ติดตามนาคราชไป 
นาคราชจึงละอัตภาพนั้น นิรมิตเป็นเพศมาณพน้อย กล่าวอยู่ว่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า 
ขอถึงท่านว่าเป็นสรณะ” ไหว้เท้าพระเถระแล้ว พระเถระจึงกล่าวว่า “น้นทะ พระ 
ศาสดาเสด็จมาแล้ว ท่านจงมา เรา จัก พาไป” ดังนี้ ครั้นทรมานนาคราชให้สิ้นพยศ 
ได้แล้ว จึงได้ไปสู่สำนักของพระผู้มีพระภาค นาคราชถวายบังคมพระผู้มีพระภาค 
แล้วกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ขอถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่ง” พระ 
ผู้มีพ'ระภาคตรัส'ว่า “จงเป็นผู้มีความสุขเถิดนาคราช ดังนี้ มีภิกษุสงฆ์แวดล้อมแล้ว 
ได้เสด็จไปสู่นิเวศน์ของท่านอนาถบิณฑิกะ 

ท่านอนาถบิณฑิกะกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไฉนวันนี้พระองค์จึง 
เสด็จมาถึงสายนัก” พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “โมคคัลลานะกับบันโทปบันทะได้ทำ 
สงครามกันขึ้น” ท่านอนาถบิณฑิกะทูลถามว่า ‘ไครชนะใครแพ้พระเจ้าข้า” พระองค์ 
ตรัสว่า โมคคัลลานะชนะบันโทปบันทะแพ้” ท่านอนาถบิณฑิกะจึงทูลว่า “พระเจ้าข้า 
ขอพระผู้มีพระภาคจงทรงรับภัตของข้าพระองค์ โดยติดต่อกัน ๗ วัน ข้าพระองค์ 
จักทำสักการะแก , พระเถระให้ตลอด ๗ วัน” ดังนี้ แล้วได้ทำสักการะเป็นอันมาก 
แด่ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป อันมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ตลอด ๗ วัน 

คำว่า เมื่อใดทำอัตภาพให้ใหญ่ เมื่อนั้นก็เป็นอัตภาพอันใหญ่ เช่นอัตภาพ 
ของพระมหาโมคคัลลานเถระ ดังนี้ ท่านกล่าวหมายถึงอัตภาพใหญ่ซึ่งพระมหา- 
โมคคัลลานะทำแล้ว ในเวลาที่ท่านทรมานบันโทปบันทนาคราชนี้ ดังบรรยายนี้ แม้ 
เมื่อท่านจะกล่าวอย่างนั้น พวกภิกษุก็ยังกล่าวว่า สังขารที่ไม่มีใจครองนั้นแหละ 
ย่อมเจริญขึ้น เพราะอาศัยสังขารที่มีใจครอง ในเรื่องนี้เป็นอันยุติเพียงเท่านี้ 


10-1996 (0649-0694)8 


686 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๘๗ 


อธิบายผู้มีฤทธแสดงฤทธ 

ท่านผู้มีฤทธินั้นทำอย่างนี้แล้ว มิใช่จะลูบคลำพระจันทร์และพระอาทิตย์เท่านั้น 
ล้าปรารถนาจะทำเป็นกระเบื้องเช็ดเท้าวางไว้แทบเท้าก็ได้ ทำเป็นตั่งนั้งก็ได้ ทำเป็น 
เตียงนอนก็ได้ ทำเป็นพนักอิงพิงก็ได้ ท่านผู้มีฤทธิ้ผู้หนึ่งทำได้ ฉันใด แม้ผู้มีฤทธึ๋อื่น 
อีกก็ทำได้ฉันนั้น จริงอยู่ เมื่อภิกษุหลายแสนรูปพากันทำอยู่อย่างนี้ ปาฏิหาริย์ย่อม 
สำเร็จแก่ภิกษุเหล่านั้น และแต่ละรูปก็จะเหมือนกันทีเดียว อนึ่ง ถึงพระจันทร์และ 
พระอาทิตย์ก็คงโคจรส่องแสงอยู่อย่างเดิม เปรียบเหมือนในตุ่มพันลูกที่เต็มด้วยนั้า 
ดวงจันทร์ย่อมปรากฏในตุ่มทุก ๆ ตุ่ม และพระจันทร์ก็ยังโคจรและส่องแสงสว่างอยู่ 
เหมือนเดิม ฉันใด ปาฏิหาริย์นี้ก็มีอุปมาเหมือนกันอย่างนั้น 

[๓๙๗] ข้อว่า จรดพรหมโลก คือทำพรหมโลกให้เป็นเขตกำหนด คำว่า 
ยังอำนาจให้เป็นไปทางกาย คือ ทำอำนาจให้เป็นไปทางกายของตนในพรหมโลก 
ความหมายแห่งข้อนั้น นักศึกษาพึงทราบโดยคล้อยตามพระบาลีนั้นเถิด ก็พระบาลี 
ในอธิการนี้ มีดังต่อไปนี้ คำว่า ยังอำนาจให้เป็นไปในทางกายตลอดถึงพรหมโลก 
มีอธิบายว่า ถ้าภิกษุผู้มีฤทธินั้น มีความชำนาญทางใจ ต้องการจะไปสู่พรหมโลก 
ย่อมอธิษฐานถึงไกลแสนไกลให้ใกล้ ก็ ได้ว่า สนฺดิเก โหดุ จงมีในที่ใกล้ ดังนี้ ที่ไกล 
ย่อมกลายเป็นที่ใกลได้ดังหมาย ย่อมอธิษฐานแม้ที่ใกล้ให่ไกลก็ได้ว่า “ทู เรโหดุ จงมี 
ในที่ไกล” ดังนี้ ที่ใกล้ก็ย่อมกลายเป็นที่ไกลได้ดังหมาย แม้ของมากมายก็อธิษฐาน 
ให้เป็นของน้อยได้ว่า “โถก 0 โหตุ จงเป็นของน้อย” ดังนี้ ของมากมายก็ย่อมกลายเป็น 
ของน้อยได้ดังหมาย แม้ของน้อยก็อธิษฐานให้เป็นของมากมายได้ว่า “พหุก 0 โหดุ 
จงเป็นของมาก” ดังนี้ของน้อยก็ย่อมกลายเป็นของมากได้ดังหมาย จะใช้จักษุดุจทิพย์ 
แลดูรูปของพรหมนั้นก็ได้ จะใช้โสตธาตุปานทิพย์ฟังเลียงของพรหมนั้นก็ได้ จะใช้ 
เจโตปริยญาณกำหนดรู้จักใจของพรหมนั้นก็ได้ ถ้าหากภิกษุผู้มีฤทธินั้นมีความชำนาญ 
ทางใจ ต้องการจะไปยังพรหมโลกด้วยทั้งร่างกายที่ปรากฏชัด ๆ ย่อมน้อมจิต ด้วย 
อำนาจแห่งกาย อธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งกาย ครั้นน้อมจิตด้วยอำนาจแห่งกาย 
อธิษฐานจิตด้วยอำนาจแห่งกายแล้ว หยั่งลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา เธอย่อมมี 
กายปรากฏชัด ๆ ไปสู่พรหมโลกได้ดังหมาย ล้าภิกษุผู้มีฤทธินั้นมีความชำนาญ 


10-1996 (0649-0694)8 


687 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 


















๖๘๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ทางใจ ต้องการจะไปสู่พรหมโลกด้วยทั้งกายที่มิได้ปรากฏ จึงน้อมกายด้วยอำนาจ 
แห่งจิต อธิษฐานกายด้วยอำนาจแห่งจิต ครั้นน้อมกายด้วยอำนาจแห่งจิต อธิษฐาน 
กายด้วยอำนาจแห่งจิตแล้ว หยั่งลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา ย่อมไปสู่พรหมโลก 
ด้วยทั้งกายที่มิได้ปรากฏ ภิกษุผู้มีฤทธิ ๕ นั้นย่อมนิรมิตรูปที่สำเร็จด้วยใจอันมีอวัยวะ 
น้อยใหญ่ครบทุกอย่าง มีอินทรีย์ไม่บกพร่อง ข้างหน้าพรหมนั้น หากภิกษุผู้มี 
ฤทธิ้นั้นเดินไป ถึงแม้ภิกษุที่นิรมิตแล้วก็เดินในที่นั้น ล้าหากภิกษุผู้มีฤท!)นั้นยืน นั่ง 
นอน ภิกษุนิรมิตก็สำเร็จการยืน นั่ง นอน ในที่นั้น ล้าภิกษุผู้มีฤทธึ๋นั้น บังหวนควัน 
โพลงเป็นไฟ กล่าวธรรม ถามปัญหา ถูกถามปัญหา ย่อมแก้ แม้ภิกษุนิรมิต ฯลฯ 
ถูกถามปัญหา ย่อมแก้ ณ ที่นั้นได้ ภิกษุผู้มีฤทธิ้ยืนร่วมเจรจาซักถามกับพรหมนั้น 
แม้ภิกษุนิรมิตรก็ยืนร่วม, เจรจา ซักถาม กับพรหม ณ ที่นั้น รวมความว่าภิกษุผู้มี 
ฤทธึ๋นั้นทำกิจใด ๆ ภิกษุนิรมิตนั้นก็ทำกิจนั้น ๆ ด้วย ฉะนี้ ๑ 

ในพระบาลีนั้นคำว่า อธิษฐานแม้ที่ไกลใหํใกล้ก็ได้ คือ ออกจากฌานที่เป็น 
บาทแล้วนึกถึงเทวโลกหรือพรหมโลกในที่ไกลว่า สนฺติ เก โหดุ ขอจงเป็นที่ใกล้ ดังนี้ 
แล้วจึงทำบริกรรมเข้าฌานอีก แล้วอธิษฐานด้วยญาณว่า ขอ จง เป็นที่ใกล้ ที่ไกลก็ 
ย่อมกลายเป็นที่ใกลได้ดังหมาย แม่ในบทที่เหลือก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกัน 

ถามว่า - ในปาฏิหาริย์นั้น ใครได้ย่อที่ไกลทำให้เป็นที่ใกลไต้ ? 

ตอบว่า - พระผู้มีพ'ระภาค จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเสด็จไปสู่เทวโลก ในกาล 
ที่เสร็จยมกปาฏิหาริย์ ทรงทำภูเขายุคนธรและภูเขาสิเนรุให่ใกล้ ทรงยกพระบาทข้างหนึ่ง 
จากพื้นปฐพี ทรงเหยียบที่ภูเขายุคนธร ทรงปลงพระบาทที่ ๒ ลงบนยอดภูเขาสิเนรุ 

ถามว่า - คนอื่นใครเล่าที่ได้เคยทำแล้ว ? 

ตอบว่า - พระมหาโมคคัลลานเถระ จริงอยู่ พระเถระย่นทางไปสู่เมืองสังกัสละ 
ประมาณ ๓๐ โยชน์ ยังบริษัท ๑๒ โยชน์ ผู้ทำภัตกิจจากกรุงสาวัตถีให้ถึงในทันใด 
นั้นนั้นเอง 


๑ 'ยุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๒/๕๖๗-๕๖๘ 


10-1996 (0649-0694)8 


688 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๘๙ 


ยังมีอีกเรื่องหนึ่ง ท่านพระจูฬสมุททเถระ ได้ทำในเกาะลังกา เล่ากันมาว่า 
ในสมัยอดอยาก พระภิกษุ ๗๐๐ รูปได็ไปสู่สำนักของพระเถระแต่เช้าตรู่ พระเถระคิด 
ว่า พระภิกษุสงฆ์มีมาก จักมีบ้านที่ภิกขาจารที่ไหน ดังนี้ ไม่มองเห็นในทวีป 
ลังกาทั้งหมด แต่มองเห็นว่าจักมีในเมืองปาฏลีบุตรฟากโน้น จึงให้ภิกษุทั้งหลาย 
ถือเอาบาตรและจีวรแล้วพูดว่า “มาเถิดอาวุโส เรา'จัก'ไปสู่ที่ภิกขาจาร” ย่นแผ่นดิน 
ไปสู่กรุงปาฏลีบุดร แล้วพระภิกษุทั้งหลายถามว่า “เมืองนี้คือเมืองไหนขอรับ ?” ตอบว่า 
“เมืองปาฏลีบุดร อาวุโส” ถามว่า “ท่านขอรับ เมืองปาฏลีบุตรอยู่ในที่ไกล ?” ตอบว่า 
“อาวุโส พระเถระผู้เฒ่าย่นแม้ที่ไกลทำให้ใกล้ก็ได้” ถามว่า “มหาสมุทรอยู่ที่ไหน 
ขอรับ ?” ตอบว่า “อาวุโส ท่านข้ามเหมืองเขียวแห่งหนึ่งมาในระหว่างทาง มิใช่ 
หรือ ?” พระภิกษุทั้งหลายพูดว่า “จริงละ ขอรับ แต่มหาสมุทรเป็นของใหญ่” พระ 
เถระพูดว่า “อาวุโส พระเถระผู้เฒ่าทั้งหลายทำแม้ของใหญ่ให้เป็นของเล็กก็ได้” ก็ 
พระเถระนี้เป็นฉันใด แม้พระดิสสทัตตเถระก็เป็นฉันนั้น ท่านสรงนั้าในเวลาเย็น ห่มผ้า 
อุดตราสงค์แล้วเถิดคิดขึ้นว่า จัก ไหว้ต้นพระมหาโพธิ้ ได้ทำให้เป็นที่ใกล้แล้ว 

ถามว่า - ก็ใครเล่าถือเอาที่ใกล้ทำให้เป็นที่ไกลได้ ? 

ตอบว่า - พระผู้มีพระภาค จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคได้ทรงทำ ที่ ระหว่างพระองค์ 
กับพระองคุลิมาล แม้ใกล้ก็ทรงทำให้ไกลได้ ๑ 

ถามว่า - ใครหรือได้ทำของมากให้เป็นของน้อย ? 

ตอบว่า - พระมหากัสสปเถระ นัยว่า ในวันเล่นนักษัตรฤกษ์!,นกรุงราชคฤห์ 
พวกเด็กผู้หญิง ๕๐๐ คนพากันทำขนมมีลักษณะคล้ายดวงจันทร์แล้วไปเล่นนักษัตรฤกษ์ 
พบพระผู้มีพระภาคแล้วมิได้ถวายอะไร ๆ เลย แต่ครั้นพบพระเถระซึ่งมาช้างหลังจึง 
ชวนกันว่า พระเถระของพวกเรากำลังมา พวกเราจักถวายขนมทั้งหมด จึงถือเอา 
ขนมเช้าไปหาพระเถระแล้ว พระเถระเอาบาตรออกแล้วได้ทำขนมทั้งหมดให้พอเต็ม 
บาตรใบเดียว พระผู้มีพระภาคประทับนั้งรอพระเถระอยู่ช้างหน้า พระเถระได้นำมา 
ถวายแด่'พระผู้มีฬระภาคแล้ว 


๑ ม.ม. (ไทย) ๑๓/๓๔๘/๔๒๓ 


10-1996 (0649-0694)8 


689 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 



















๖๙๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็ในเรื่องอิลลิสเศรษฐี ๑ พระมหาโมคคัลลานเถระได้ทำของน้อยให้กลายเป็นของ 
มาก และในเรื่องกากวฬิยะ พระผู้มีพ'ระภาค ได้ทรงทำของน้อยให้เป็นของมาก เล่า 
กันมาว่า พระมหากัสสปเถระเข้าพักอยู่ด้วยสมาบัติตลอด ๗ วัน เมื่อจะทำการ 
สงเคราะห์แก่คนเข็ญใจได้ยืนอยู่ที่ประตูเรือนของมนุษย์เข็ญใจชื่อว่ากากวฬิยะ ๒ ภริยา 
ของนายกากวฬิยะนั้นเห็นพระเถระ แล้วได้เกลี่ยข้าวยาคูซึ่งไม่เค็มไม , เปรี้ยวอันตนต้ม 
เพื่อสามีลงในบาตรพระเถระรับข้าวยาคูนั้นแล้วได้วางไว้บนพระหัตถ์ของพระผู้มีพระภาค 
พระผู้มีพระภาคทรงอธิษฐานทำให้เพียงพอแก , พระภิกษุหมู่ใหญ่ ข้าวยาคูที่นำมา 
ด้วยบาตรใบเดียวก็เพียงพอแก , พระภิกษุทุกรูป ฝ่ายนายกากวฬิยะก็ได้ตำแหน่งเศรษฐี 
ในวันที่ ๗ นั้นแล และมิใช่แต่จะทำของน้อยให้เป็นของมากได้เท่านั้น แม้สิ่งที่ตนมุ่ง 
หมายในบรรดาสิ่งของเป็นต้นว่าของอร่อยทำให้ไม่อร่อย หรือของไม่อร่อยทำให้อร่อย 
ทั้งหมดย่อมสำเร็จแก , ท่านผู้มีฤทรี้ ความจริงก็เป็นเช่นนั้น พระเถระชื่อมหาอนุฬะเห็น 
พระภิกษุมากด้วยกันไปเที่ยวบิณฑบาตได้แต่ภัตที่เลว ๆ นั่งฉันอยู่ที่ฝังแม่นั้า จึง 
อธิษฐานว่านั้าในแม่นั้าจงเป็นเนยใส แล้วไดให้สัญญาแก่พวกสามเณร สามเณรเหล่านั้น 
ได้เอาขันไปตักนั้ามากวายแก่หมู่พระภิกษุ ภิกษุทุกรูปพากันฉันอาหารกับเนยใส 
อย่างเอรีดอร่อย 

คำว่า ด้วยตาทิพย์ คือภิกษุผู้มีฤทรี้ยืนอยู่ ณ ที่นี้เอง ทำแสงสว่างให้ขยาย 
ออกแล้วมองเห็นรูปของพรหมนั้น และยืนอยู่ ณ ที่นี้เอง เมื่อพรหมนั้นกล่าวก็ได้ยิน 
เสียงและรู้วาระจิตของเขาได้ 

คำว่า น้อมจิตไปด้วยอำนาจแห่งกาย คือน้อมจิตไปด้วยอำนาจแห่งกรัชกาย 
คือ ยึดจิตซึ่งมีฌานเป็นบาทวางลงในกาย คือ ทำให้คล้อยตามร่างกายให้ไปข้า ๆ 
เพราะว่าการไปด้วยกายเป็นของข้ากว่าใจ คำว่า หยั่งลงสู่สุขสัญญาและลหุสัญญา 
คือ หยั่งลง, เข้าไป, ถูกต้อง, ถึงพร้อม ด้วยสุขสัญญาและลหุสัญญา อันเกิดพร้อม 
กับจิตที่มีฤทธึ๋ซึ่งมีฌานเป็นบาท เป็นอารมณ์ ที่ชื่อว่าสุขสัญญา ได้แก่สัญญาอัน 


๑ ชุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๗๘/๓๒, ชุ.ธ.อ. (บาลี) ๓/ - /๓๐ ๒ ม.อุ.อ. (บาลี) ๔/๗/๔ 


10-1996 (0649-0694)8 


690 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๙๑ 


สัมปยุตด้วยอุเบกขา จริงอยู่ อุเบกขาท่านกล่าวว่า เป็นสุขอันสงบ ก็สัญญานั้นนั่น 
แหละพึงทราบชื่อว่าลหุสัญญาก็ได้ เพราะพ้นจากนิวรณ์และข้าศึกมีวิตกเป็นต้น ก็ 
เมื่อภิกษุผู้มีฤทธึ๋นั้นหยั่งลงสู่สัญญานั้น แม้กรัชกายก็เบาปานปุยนุ่น เธอย่อมไปได้ 
ถึงพรหมโลกพร้อมทั้งร่างกายที่เบาและมองเห็นกันอยู่นี่แหละ ดุจปุยนุ่นซึ่งถูกลมพัด 
ลอยขึ้นไปได้แล้วฉ ะนั้น ก็เมื่อไปอย่างนี้ ถ้าต้องการก็จะนิรมิตหนทางในอากาศด้วย 
อำนาจปฐวีกสิณไปได้ด้วยเท้า หรือถ้าต้องการจะอธิษฐานเป็นลมด้วยอำนาจวาโย- 
กสิณไปตามลมดุจปุยนุ่นก็ได้ อีกอย่างหนึ่ง ความเป็นผู้ต้องการจะไปนั้นแหละเป็น 
สำคัญในปาฏิหารยิ้นี้ เพราะเมื่อมีความพอใจจะไปอยู่ เธอทำการอธิษฐานจิตอย่างนี้ 
แล้ว อันกำลังแห่งการอธิษฐานส่งขึ้นไปแล้ว ย่อมลอยไปอย่างเห็น ๆ อยู่ ดุจลูกศรที่ 
นายขมังธนูยิงขึ้นไปฉะนั้น 

คำว่า น้อมกายไปด้วยอำนาจของใจ คือ ยืดเอากายไปวางไว้ที่จิต (ทำกายให้ 
เบาเหมือนจิต) คือเอาเยี่ยงอย่างใจ ได้แก่ไปได้เร็วเหมือนใจ จริงอยู่ การไปของใจ 
เป็นอาการที่รวดเร็ว คำว่า หยั่งลง สู่ สุขสัญญาและลหุสัญญา คือ หยั่งลงสู่สุขสัญญา 
และลหุสัญญาอันเกิดพร้อมกับจิตซึ่งมีฤทธี้มีรูปกายเป็นอารมณ์ คำที่เหลือพึงทราบ 
ตามความดังที่กล่าวไว้แล้วนั้นแล ก็ปาฏิหาริย์ที่น้อมกายไปด้วยอำนาจแห่งใจนี้ก็คือ 
ไปได้อย่างใจนั้นเอง เมื่อเกิดปัญหาขึ้นว่า ก็พระโยคีนี้เมื่อไปด้วยกายอันไม่ปรากฏ 
อยู่อย่างนี้ย่อมไปในขณะที่อธิษฐานจิตนั้นเกิดขึ้น หรือว่าในขณะที่อธิษฐานจิตแล้วดำรง 
อยู่ หรือว่าในขณะที่อธิษฐานจิตดับแห่งอธิษฐานจิตนั้นดังนี้แล้ว พระเถระจึงกล่าวว่า ไป 
ได้ทั้ง ๓ ขณะ ถามว่า - ก็ผู้มี ฤทธิ้นั้นไปเอง หรือว่าส่งรูป ที่ นิรมิตไป ? ตอบว่า - เรื่อง 
นี้ทำการส่งไปได้ตามสบายใจ แต่ในที่นี้ท่านชักตัวอย่างมาเฉพาะการไปด้วยตัวเอง 
ของท่านผู้มีฤทธิ้เท่านั้น คำว่า สำเร็จด้วยใจ คือ แล้วแต่ใจจะนิรมิต เพราะรูปนั้น 
นิรมิตขึ้นได้ด้วยจิตอธิษฐานนิรมิต คำว่า มี อินทรีย็ไม่บกพร่อง นี้ ท่านกล่าวไว้ด้วย 
อำนาจที่ตั้งอยู่ของ ตา, หู เป็นต้น แปลกอยู่ว่า ปสาทรูป ๔ มีจักขุปสาทรูปเป็นต้น 
ไม่มีในรูปที่ภิกษุนิรมิตแล้วนั้น คำว่า ล้าภิกษุ ผู้มีฤทธิ้กำลังเดินอยู่แม้รูปที่นิรมิต 
นั้นก็เดินไปในที่นั้นด้วย เป็นต้นทั้งหมดนี้ ท่านกล่าวหมายถึงการนิรมิตรูปของพวก 
พระสาวก ส่วนรูปที่พระพุทธเจ้าทรงนิรมิตขึ้น ย่อมทำดังที่พระผู้มีพระภาคทรง 
กระทำก็ได้ หรือทำกิจอย่างอื่นตามความพอพระหัยของพระผู้มีพระภาคก็ได้ 


10-1996 (0649-0694)8 


691 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 


















๖๙๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็ในอธิการนี้ ภิกษุผู้มีฤทธึ๋นั้นอยู่ ณ ที่นี้เอง มองเห็นรูปได้ด้วยตาทิพย์ 
ฟังเสียงได้ด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์ กำหนดใจด้วยเจโตปริยญาณแม่ใด ด้วยฤทธิ้ 
เพียงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าทำอำนาจให้เป็นไปทางกาย แม้ภิกษุผู้มีฤทธี้นั้นอยู่ ณ ที่นี้เอง 
ยืนร่วมเจรจาสนทนากับพรหมนั้นแม่ใด แม้ด้วยฤทธิ้เพียงเท่านี้ยังไม่ชื่อว่าทำ 
อำนาจให้เป็นไปทางกาย แม้การอธิษฐานของภิกษุผู้มีฤทธิ้นั้นเป็นต้นว่า อธิษฐาน 
แม้ที่’โกส ๆ ให้เป็นที่ใกล้แม่ใด แม้ด้วยฤทธิ้เพียงเท่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่าทำอำนาจให้เป็น 
ไปทางกายเลย แม้ภิกษุผู้มีฤทธิ้นั้นไปสู่พรหมโลก ด้วยทั้งกายที่ยังปรากฏหรือไม่ 
ปรากฏก็ได้แม่ใด แม้ด้วยฤทธิ้เท่านี้ก็ยังไม่ชื่อว่าทำอำนาจให้เป็นไปทางกาย ก็แล 
ภิกษุผู้มีฤทธิ้นั้นปฏิบัติตามวิธีที่ท่านกล่าวไวิโดยใจความเป็นต้นว่า ภิกษุผู้มีฤทธิ้'นั้น 
นิรมิตรูปข้างหน้าพรหมนั้นก็ได้อันใด ด้วยฤทธิ้มีประมาณเท่านี้ จึงจะชื่อว่าทำ 
อำนาจให้เป็นไปทางกายได้ ส่วนคำที่เหลือในบทนี้ ท่านกล่าวไว้ก็เพื่อแสดงถึง 
บุรพภาคแห่งฤทธิ้ ซึ่งเป็นเหตุทำอำนาจให้เป็นไปทางกายได้ 

จบอธิษฐานฤทธิ้เพียงเท่านี้ก่อน 


วิกุพพนาและมโนมยาฤทธ 

[๓๙๘] ส่วนวิกุพพนาฤทธิ้และมโนมยาฤทธิ้ มีชัอแตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
อันดับแรก พระโยคีผู้เมื่อจะทำวิกุพพนาฤทธิ้ พึงอธิษฐานแปลงเพศให้เป็นไปตามที่ 
ตนมุ่งปรารถนาได้ทุก ๆ เพศ เช่นแปลงเพศเป็นเด็กน้อยเป็นต้น ซึ่งท่านกล่าวไว้ 
อย่างนี้ว่า ภิกษุผู้มีฤทธิ้นั้นละเพศเติมของตนแล้ว แสดงเพศแปลงเป็นเด็กน้อย หรือ 
แสดงเพศแปลงเป็นนาค แสดงเพศแปลงเป็นครุฑ แสดงเพศแปลงเป็นอสูร แสดง 
เพศแปลงเป็นพระอินทร์ แสดงเพศแปลงเป็นเทวดา แสดงเพศแปลงเป็นพระพรหม 
แสดงเพศแปลงเป็นทะเล แสดงเพศแปลงเป็นภูเขา แสดงเพศแปลงเป็นราชสีห์ 
แสดงเพศแปลงเป็นเสือโคร่ง แสดงเพศแปลงเป็นเสือเหลือง แสดงเพศแปลงเป็น 
ทัพข้าง ทัพม้า ทัพรถ และเป็นทัพเดินเท้าก็ได้ หรือแสดงเพศแปลงเป็นกองทัพ 


10-1996 (0649-0694)8 


692 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๒ อิทธิวิธนิเทศ 


๖๙๓ 


แม้ตั้งหลาย ๆ ขบวนก็ได 5, ก็เมื่อจะอธิษฐาน พึงออกจากฌานมีอภิญญาเป็นบาท 
มีปฐวีกสิณเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์พึงนึกถึงเด็กน้อยของตนเท่านั้น ครั้น 
นึกแล้วในที่สุดบริกรรม ต้องเข้าสมาบัติใหม่ออกแล้วจึงอธิษฐานว่า เอวรูโป 
นาม กุมาร โก โหมิ ขอให้เราจงเป็นเด็กน้อยเห็นปานนี้เถิด พร้อมกับจิตที่อธิษฐาน 
เธอก็จะเป็นเด็กน้อยทันที ตัวอย่างเช่น พระเทวทัต ๒ แม่ในเพศทั้งปวงมีการแสดง 
เพศแปลงเป็นนาคเป็นต้นก็มีวิธีการอย่างนี้แล แต่คำว่าแสดงเพศแปลงเป็นทัพข้าง 
เป็นต้น ในบทมาติกานั้น ท่านกล่าวแล้วด้วยอำนาจการแสดงเพศแปลงเป็นข้าง 
เป็นต้น แม้ภายนอก ในกรณีอย่างนี้อย่าพึงอธิษฐานว่า หตฺถี โหมิ ขอให้เราจงเป็น 
ข้างเถิด แต่ต้องอธิษฐานว่า หตฺถี โหดุ ขอจงเป็นข้างเถิด แม่ในทัพม้าเป็นต้น ก็มี 
ความหมายอย่างนี้เหมือนกัน ทำอย่างนี้ชื่อว่า วิกุพพนาฤทธิ้ คือ ฤทธิ้ที่แสดงทำ 
ให้เป็นได้หลาย ๆ อย่าง 


มโนมยาฤทธ 

[๓๙๙] ก็พระโยคีผู้ต้องการจะเจริญมโนมยาฤทธิ้ พึงออกจากฌานที่เป็น 
บาทแล้ว นึกถึงกายก่อนแล้วอธิษฐานตามวิธีการที่กล่าวแล้วว่า สุส้ โร โหดุ ขอจง 
เป็นโพรง ดังนี้ ร่างกายก็ย่อมเป็นโพรงขึ้นได้ดังใจหมาย ต่อจากนั้นจึงค่อยนึกถึงกาย 
อื่นไว้ภายในของกายนั้น ทำการบริกรรมแล้วจึงอธิษฐานตามนัยดังที่กล่าวไว้แล้วนั้น 
แหละว่า กายอื่น จงมีในภายในกายนั้น พระโยคีนั้นย่อมชักกายนั้นออกกลับมา ได้ 
คล้ายชักไล้หญ้าปล้องออกจากหญ้าปล้องและดุจชักดาบออกจากฝัก และมีครุวนา 
ดุจดังงูออกจากขวดฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระสารีบุตรจึงกล่าวไว้ว่า ภิกษุ ใน 
พระธรรมวินัยนี้ ย่อมนิรมิตกายให้เป็นอย่างอื่นจากร่างกายนี้ให้มีรูปร่างสำเร็จแล้ว 
ตามใจปรารถนา มีองค์อวัยวะครบล้วนทุกอย่าง มีอินทรีย์ไม่บกพร่องเช่นเดียวกับ 
บุรุษชักไล้หญ้าปล้องออก บุรุษนั้นแลก็จะพึงมีความรู้อย่างนี้ว่า ส่วนนี้เป็นหญ้าปล้อง 


๑ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๓/๕๖๘ ๒ ว.จู. (ไทย) ๗/๓๓๓/๑๗๓-๑๗๔, ขุ.ข.อ. (บาล) ๑/ - /๑'๒๙ 


10-1996 (0649-0694)8 


693 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 



















๖๙๔ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ส่วนนี้เป็นไส้หญ้าปล้อง หญ้าปล้องเป็นส่วนหนึ่ง ไล้หญ้าปล้องก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง 
ต่างหาก แต่ว่าไล้หญ้าปล้อง เราชักออกจากหญ้าปล้อง ดังนี้เป็นต้น ๑ ก็ในข้ออุปมา 
เหล่านี้ท่านกล่าวไว่ในที่นี้ เพื่อแสดงว่า ไล้หญ้าปล้องเป็นต้น เป็นของคล้ายกับหญ้า 
ปล้องเป็นต้น ฉันใด รูปที่สำเร็จด้วยใจก็เป็นของคล้ายกันกับภิกษุผู้มีฤทธึ๋ฉนนั้น 
นี้ชื่อว่า มโนมยาฤทธี้ ฤทธิ้ที่สำเร็จด้วยใจ 


ปริจเฉทที่ ๑๒ ชื่อว่า อิทธิวิธนิเทศ 
ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้ เพื่อความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


๑ 'ยุ.ป. (ไทย) ๓๑/๑๔/ ๕ ๖๙ 


10-1996 (0649-0694)8 


694 


1/5/11,2:31 /\1\/เ 




















ปริปีเฉททึ ๑๓ 


อภิญญานิเทศ 


[๔๐๐] บัดนี้ ถึงวาระแสดงเรื่องทิพพโสตธาตุต่อไป นักศึกษาพึงทราบความ 
แห่งพระบาลี เป็นต้นว่า พระโยคีนั้นเมื่อ มี จิตตั้งมั่นอย่าง นี้ ๑ ดังในทิพพโสตธาตุ 
นิเทศนั้นก็ดี ในอภิญญา ๓ ต่อนั้นไปก็ดี ด้วยความหมายดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนว่า 
ด้วยอิทธิวิธนิเทศเถิด ในพระบาลีว่าด้วยเรื่องอภิญญาทั้งหมดนี้ ข้าพเจ้าจักขยาย 
เฉพาะข้อความที่แปลกกันเท่านั้น 

ทิพพโสตธาตุกถา 

บรรดาคำเหล่านั้น ในคำว่า ด้วยโสตธาตุอันเป็นทิพย์ นี้มีอธิบายดังต่อไปนี้ 

โสตธาตุชื่อว่าเป็นทิพย์ เพราะเป็นเช่นเดียวกับของทิพย์ ความจริงเป็นเรื่องธรรมดา 
ที่ธาตุคือประสาทหูของพวกเทวดาเป็นธรรมชาติที่เกิดจากสุจริตกรรม มิได้เกลือก 
กลั้วด้วยโทษมีนั้าดี, เสมหะ และโลหิตเป็นต้น จึงสามารถรับอารมณ์แมิในที่ไกลได้ 
เพราะพ้นจากสิ่งที่เข้าไปทำให้ขุ่นมัว แม้ธาตุคือประสาทหูอันสำเร็จด้วยญาณ 
ซึ่งบังเกิดขึ้นได้ด้วยกำลังแห่งวิริยภาวนาของภิกษุนี้เล่า ก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกัน 
เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า ทิพย์ เพราะเป็นเหมือนของทิพย์ อีกนัยหนึ่ง ชื่อว่าเป็นทิพย์ 
เพราะพระโยคีได้ด้วยอำนาจทิพยวิหารและเพราะเหตุที่อิงอาศัยทิพยวิหารของตน 
ชื่อว่า โสตธาตุ เพราะอรรถว่าได้ยิน และเพราะอรรถว่ามิใช่ชีวะ เป็นแต่เพียงธาตุ 
เท่านั้น อนึ่ง ชื่อว่า โสตธาต แม้เพราะเป็นเพียงดังโสตธาตุ เพราะทำกิจของโสตธาตุได้ 
ด้วยโสตธาตุเพียงดังทิพย์นัน คำว่า หมดจด คือ บริสุทธี้ ปราศจากเครื่องเข้าไปเศร้า 
หมอง คำว่า ล่วงวิสัยของมนุษย์ คือล่วง ได้แก่ ดำรงอยู่ล่วงเลยหูเนื้อซึ่งเป็นวิสัยของ 
มนุษย์ เพราะได้ยินเสียงล่วงอุปจารของมนุษย์[ป คำว่า ฟ้งได้๒ เสียง คือฟังเสียงได้๒ 
ชนิด ๒ ชนิดอะไรบ้าง ? คือเสียงทิพย์ ๑ เสียงมนุษย์ ๑ มีอธิบายว่า เสียงของพวก 


๑ ท.ส. (ไทย) ๙/'๒๔๐/๘๐ 


10-1996 (0695-0730)8 


695 


1/5/11,2:32/\1\/เ 




















๖๙๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ด้วยคำว่า ฟ้งได้ทั้ง ๒ เสียง นี้ พึงทราบการกำหนดส่วนที่ 
ได้ยินเสียงดังนี้ คำว่า เสียงเหล่าใดทั้งไกลและใกล้ นั้น มีอธิบายว่า เสียงเหล่าใดอยู่ 
ที่ไกล คือแม้จะอยู่ในจักรวาลอื่น และเสียงเหล่าใดอยู่ที่ใกล้จนชั้นที่สุดแม้แต่เสียง 
ของสัตว์ตัวเล็ก ๆ ที่อยู่อาศัยในร่างกายของตน เธอย่อมได้ยินเสียงเหล่านั้นได้อย่าง 
ชัดเจนด้วยคำว่า เสียงเหล่าใดทั้งไกลและใกล้ นั้น พึงทราบการกำหนดอย่างไม่มี 
เขตแดน ดังนี้ 

ก็ทิพพโสตธาตุนี้ จะพึงให้เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการอย่างไร ? คือภิกษุนั้นต้องการ 
เข้าฌานที่มีอภิญญาเป็นบาท พอออกแล้วมีจิตตั้งนั้นด้วยบริกรรมสมาธิ ตอนแรก ๆ 
พึงนึกถึงเสียงที่หยาบ มีเสียงราชสีห 6 ในป่าเป็นต้น ซึ่งอยู่ในที่ไกลที่มาปรากฏทางโสต 
ประสาทตามปกติ พึงนึกถึงเสียงที่ละเอียดเป็นชั้น ๆ ไปโดยลำดับ เริ่มต้นแต่เสียงที่ 
หยาบกว่าเขาทั้งหมดอย่างนี้ คือ เสียงระฆังในวิหาร เสียงกลอง เสียงสังข์ เสียงที่ 
พวกภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยพากันท่องบ่นอยู่อย่างเต็มกำลัง เสียงที่พวกคนผู้พูดอยู่ 
ตามปกติเช่นว่า อะไรนะขอรับ อะไรกันคุณ เป็นต้น เสียงนก เสียงลม เสียงเท้า 
เสียงนั้าเดือดดังคลัก ๆ เสียงใบตาลที่แห้งกรอบอยู่ที่แดด เสียงมดดำและมดแดง 
พระโยคีนั้นพึงสนใจสัททนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายในทิศตะวันออก ในทิศตะวันตก 
ในทิศเหนือ ในทิศใต้ ในทิศเบื้องล่าง ในทิศเบื้องบน ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในทิศตะวันออกเฉียงใต้ ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ในทิศตะวันตกเฉียงใต้ พระโยคี 
นั้นพึงสนใจสัททนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งที่หยาบทั้งที่ละเอียด เสียงเหล่านั้นย่อม 
ปรากฏชัดแก่พระโยคีนั้นผู้มีจิตดำรงอยู่ตามปกติ ก็เมื่อเธอมีจิตเป็นสมาธิด้วยการ 
บริกรรม เสียงย่อมปรากฏชัดเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเธอมนสิการถึงสัททนิมิตอยู่นั้นแล 
มโนทวาราวัชชนะทำเสียงเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นว่า ทิพพ- 
โสตธาตุ จักเกิดขึ้นในบัดนี้ เมื่อมโนทวาราวัชชนะนั้นดับแล้วชวนะ ๔ หรือ ๕ ดวงที่มี 
ชวนะ ๓ หรือ ๔ ดวงข้างต้นเป็นกามาวจร มีชื่อว่า บริกรรม, อุปจาร, อนุโลม และ 
โคตรภู ดวงที่ ๔ หรือที่ ๕ เป็นอัปปนาจิตชั้นรูปาวจร นับเข้าในฌานหมวด ๔ ย่อม 
แล่นไป ญาณใดซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับอัปปนาจิตนั้นในอัปปนาวิถีนั้น นี้พึงทราบว่า 
ทิพพโสตธาตุ เบื้องหน้าแต่นั้น ทิพพโสตธาตุก็ตกไปในกระแสนั้น พระโยคีเมื่อทำ 
ทิพพโสตธาตุนั้นให้เกิดขึ้น กำลังกำหนดที่ระยะเพียงชั้วองคุลีเดียวว่าจะฟังเสียงใน 
ระยะนี้แล้วพึงให้ขยาย แต่นั้นพึงกำหนดด้วยอำนาจ ๒ องคุลี ๔ องคุลี ๘ องคุลี 


10-1996 (0695-0730)8 


696 


1/5/11,2:32 / \1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๖๙๗ 


คืบ ศอก ภายในห้องหน้ามุข ปราสาท บริเวณ สังฆาราม โคจรคาม และชนบท 
เป็นต้น จนตลอดถึงจักรวาล หรือกำหนดให้ยิ่งกว่านั้นก็ไต้ กำหนดแล้วพึงให้ขยาย 
ออกไป พระโยคีนี้ได้บรรลุอภิญญาแล้วอย่างนี้ ย่อมได้ยินเสียงแม้ที่อยู่ภายในระยะ 
โอกาสที่ทิพพโสตธาตุญาณ ที่มีฌานเป็นบาทเป็นอารมณ์ถูกต้องแล้ว ก็เมื่อฟังอย่างนี้ 
แม้หากจะมีเสียงกึกก้องเป็นอย่างเดียวกันกับเสียงสังข์ กลอง และบัณเฑาะว์เป็นต้น 
ดังขึ้นไปจนกระทั่งพรหมโลก เมื่อมีความมุ่งหมายจะกำหนดเฉพาะเสียงเดียว เธอก็ 
อาจจะกำหนดแยกเสียงได้ว่านี้เสียงสังข์ นี้เสียงกลองได้ทีเทียว 

ปีบทิพพโสตธาตุกถา 

เจโตปริยญาณกถา 

[๔๐๑] คำว่า ด้วยเจโต ปริ ยญาณ ในเจโตปริยญาณกถานี้ มีอธิบายดังต่อไปนี้ 
ญาณ ชื่อว่า ปริยะ เพราะอรรถว่าไปรอบ อธิบายว่า ย่อมกำหนดด้วยญาณอัน 
กำหนดใจของผู้อื่นได้ ชื่อว่า เจโตปริยะ ญาณนั้นด้วย กำหนดใจของผู้อื่นได้ด้วย 
เหตุนั้นชื่อว่า เจโตปริยญาณ อธิบายว่าเพื่อประโยชน์แก่เจโตปริยญาณนั้น คำว่า 
ของสัตว์อื่น คือของสัตว์พวกที่เหลือ เว้นตนเสีย แม้คำว่า แห่งบุคคลอื่นนี้ ก็มี 
ความหมายเป็นอันเดียวกันกับบทว่าของสัตว์พวกอื่นนี้เหมือนกัน แต่ที่ท่านทำพยัญชนะ 
ให้ต่างกัน ก็ด้วยอำนาจแห่งเวไนยสัตว์และด้วยความไพเราะแห่งเทศนา คำว่า กำหนด 
ใจด้วยใจ คือกำหนดใจของสัตว์เหล่านั้นด้วยใจของตนเอง คำว่า รู้ ซัด คือรู้ทุกสิ่งทุก 
ประการ ด้วยอำนาจแห่งสัตว์ผู้มีราคะเป็นต้น 

ถามว่า - ก็ญาณนี้จะ พึงให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? 

ตอบว่า - ก็ญาณนี้ย่อมสำเร็จด้วยอำนาจทิพยจักษุ ทิพยจักษุญาณนั้นเป็น 
บริกรรมแห่งเจโตปริยญาณนี้เอง เพราะเหตุนั้น ภิกษุนั้นเจริญอาโลกกสิณแล้วมองเห็น 
สีแห่งโลหิต ซึ่งเป็นไปอาศัยหทัยรูปของผู้อื่นด้วยจักษุดุจทิพย์แล้ว พึงสอบสวน 
ดูจิต ก็เมื่อใดโสมนัสจิตเป็นไป เมื่อนั้นหทัยรูปย่อมมีสีแดงเป็นเช่นเดียวกับผลไทร 
สุกปลั่ง เมื่อใดโทมนัสจิตเป็นไป เมื่อนั้นหทัยรูปย่อมมีสีดำเช่นเดียวกับผลหว้าสุก 
เมื่อใดอุเบกขาจิตเป็นไป เมื่อนั้นหทัยรูปย่อมผ่องใสเช่นเดียวกับนั้าม้นงา เหตุนั้น 
เธอเห็นสีเลือดหัวใจผู้อื่นว่า รูปนี้มีอินทรีย์คือโสมนัสเป็นสมุฏฐาน รูปนี้มีอินทรีย์คือ 


10-1996 (0695-0730)8 


697 


1/5/11,2:32/\1\/เ 


















๖๙๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โทมนัสเป็นสมุฏฐาน รูปนี้มีอินทรีย์คืออุเบกขาเป็นสมุฏฐาน ดังนี้แล้ว เมื่อจะ 
สอบสวน พึงทำเจโตปริยญาณให้ถึงความแรงกล้าเถิด แม้เมื่อเจโตปริยญาณนั้น 
ถึงความมีกำลังแรงกล้าอย่างนี้แล้ว เธอย่อมรู้ชัดถึงกามาวจรจิตและรูปาวจรจิต 
อรูปาวจรจิต ทั้งหมดอยู่ จึงดำเนินเข้าหาจิตอื่นนั้นแลจากจิตนั้นได้ โดยลำดับแม้เว้น 
การดูหทัยรูป จริงอยู่ แม้คำนี้ท่านก็กล่าวไวในอรรถกถาว่า ๑ 

ถามว่า - สำหรับอรูปสมาบัติ พระโยคีต้องการจะ รู้ จิตของ ผู้ อื่นจะ ดู หทัยรูปของ 
ใคร ? จะมองอินทรีย์อันแปลก ๆ ของใคร ? 

ตอบว่า - ไม่ต้องดูของใคร อันนี้เป็นวิสัยของท่านผู้มีฤทธิ้ คือการที่จะนึกถึงจิต 
ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง จึงรู้จักจิต ๑๖ ประเภท ก็ถ้อยคำนี้ท่านกล่าวหมายถึงผู้ที่ไม่ได้ 
ทำการสั่งสมไว้ 

ก็ในคำเป็นต้นว่า จิต มี ราคะหรือ ดังนี้ มีอธิบายว่าจิตที่สหรคตด้วยโลภมูล- 
จิต ๘ ดวง พึงทราบว่าจิตมีราคะ จิตที่เป็นกุศลและอัพยากฤตอันเป็นไปในภูมิ ๔ 
ที่เหลือชื่อว่า จิตที่ปราศจากราคะ ก็จิต ๔ ดวงเหล่านี้คือ จิตที่ประกอบด้วย 
โทมนัส ๒ ดวง จิตที่ประกอบด้วยวิจิกิจฉา ๑ ดวง จิตที่ประกอบด้วยอุทธัจจะ 
๑ ดวง ไม่ได้ทำการรวบรวมเข้าในทุกะนี้ แต่พระเถระบางพวกก็ทำการรวบรวมทั้งจิต 
๔ ดวงนี้นั้นเข้าด้วย ก็จิตที่ประกอบด้วยโทมนัส ๒ ดวง ชื่อว่า จิต มี โทสะ แม้จิต 
ที่เป็นกุศลและอัพยากฤตเป็นไปในภูมิ ๔ แม้ทั้งมวลชื่อว่า จิตที่ปราศจากโทสะ 
อกุศลจิต ๑๐ ดวง ที่เหลือ ไม่ได้ทำการรวบรวมเข้าในทุกะนี้ แต่พระเถระบางพวกก็ 
ทำการรวบรวมอกุศลจิต ๑๐ ดวงนั้นเข้าด้วย ก็ในคำว่า มี โมหะ ปราศจากโมหะ 
นี้มีอธิบาย'ว่า จิต ๒ ดวง คือจิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจฉา ๑ ที่สหรคตด้วยอุทธัจจะ ๑ 
ชื่อว่า จิต มี โมหะ ตามนัยที่เป็นไปเฉพาะคือเป็นโมหะแท้ ๆไม่ปนด้วยโลภะโทสะฝ่าย 
อกุศลจิตทั้ง ๑๒ ดวง พึงทราบว่า จิตมีโมหะ เพราะโมหะเกิดในอกุศลทั้งปวง จิตที่ 
เหลือชื่อว่าจิตปราศจากโมหะ ส่วนจิตที่คล้อยไปตามถีนเจตสิกและมิทธเจตสิกพึง 
ทราบว่าเป็นจิตที่หดหู่ จิตที่คล้อยไปตามอุทธัจจเจตสิกพึงทราบว่าเป็นจิตที่ฟ้งซ่าน 
จิตที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรพึงทราบว่าเป็น มหัคศตจิต จิตที่เหลือจากนั้นพึงทราบ 
ว่ามิใช่ มหัคศตจิต จิตที่เป็นไปในภูมิ ๓ แม้ทุกดวง พึงทราบว่า สอุตตรจิต จิตที่เป็น 


๑ ขุ.ป.อ. (บาล) ๑/๑๐๔/๓๖๕'-๓๖๖ 


10-1996 (0695-0730)8 


698 


1/5/11,2:32/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๖๙๙ 


โลกุตตระ พึงทราบว่าเป็น อนุ ตตรจิต จิตที่บรรลุ อุปจาระ และ อัปปนา พึงทราบว่า 
เป็น จิตที่ตั้งมั่น จิตที่ไม , บรรลุถึง อุปจาร และ อัปปนา ทั้ง ๒ อย่างนั้นพึงทราบว่า 
จิตที่ ยังไม่ ตั้งมั่น จิตที่บรรลุถึง ตทัง ค วิมุตติ, วิกขั มภนวิมุตติ, สมุจฺ เฉทวิมุตฺติ. 
ปฏิปั สสั ทธิวิมุตติ และ นิสส รณวิมุตติ พึงทราบว่าเป็น วิมุตติจิต จิตที่ยังไม่ถึงวิมุตติ 
ทั้ง ๔ อย่างนี้พึงทราบว่ายังไม่เป็น วิมุตติจิต ภิกษุผู้ที่’ได้ เจโตปริยญาณ ดังที่ว่ามา 
ทั้งหมดนี้ย่อมรู้ชัดแม้ทุกสิ่งทุกอย่างว่า จิตนี้มี'ราคะ ฯลฯ หรือยังไม่หลุดพ้น ดังนี้ได้ ๑ 

จบเจโตปริยญาเมกลา 


ปุพเพนิวาสานุสสติญาณกถา 

[๔๐๒] นักศึกษาพึงทราบวินิจฉัยใน ปุพเพนิวาสานุสสติญาณกถา ดังต่อไปนี้ 
คำว่า เพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณกถา ๒ นี้ คือเพื่อประโยชน์แก่ญาณในการนึกถึง 
ขันธ์ที่เคยอาศัยมาในกาลก่อน ที่ชื่อว่า ขันธ์ที่เคยอาศัยมาในกาลก่อน ก็คือขันธ์ที่ 
เคยอยู่ครอบครองในกาลก่อน ได้แก่ในชาติที่ล่วงไปแล้วนับไม่ถ้วน คำว่า อยู่ครอง 
คือ ที่ตนได้เคยครอบครองมา ที่ตนได้เคยเสวยผลมา ได้แก่ที่เกิดดับในสันดาน 
ของตน หรืออาการต่าง ๆ ที่อาศัยขันธ์ คำว่า อยู่ครอบครอง คือ อยู่ประจำโดยการ 
อยู่อาศัยเป็นโคจร ได้แก่ที่กำหนดรู้ชัดได้ด้วยวิญญาณของตน หรือ ที่กำหนดรู้ชัด 
ได้ด้วยวิญญาณของผู้อื่นในเวลาที่อนุสรณ์ถึงท่านผู้ตัดขาดวัฏฏสงสารถึงนิพพานแล้ว 
พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นจึงจะมีนิวุฏฐธรรมเหล่านั้นได้ คำว่า นึกถึงขันธ์ที่เคย 
อาศัยมาในกาลก่อน คือ พระโยคีนึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยมาในกาลก่อนได้ด้วย 
สติใด สตินั้นชื่อว่า ปุพเพนิวาสานุสสติ ญาณอันสัมปยุตด้วยสตินั้นชื่อว่า ญาณ เพื่อ 
ประโยชน์แก่ญาณอันสัมปยุตด้วยสติ นึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยมาในกาลก่อนนี้ดัง 
บรรยายมานี้ มีอธิบายว่า เพื่อปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือเพื่อการบรรลุถึงซึ่ง 
ญาณนี้ คำว่า มิ ใช่อย่างเดียว คือ หลายอย่าง หรือที่ท่านให้เป็นไป คือพรรณนาได้ 
หลายอย่าง คำว่า ขันธ์ ที่ เคยอยู่อาศัยมาในกาลก่อน คือ สันดานที่ตนเคยอยู่อาศัย 
ครอบครองในภพนั้น ๆ ตั้งต้นแต่ภพที่เป็นอดีตล่วงมานี่เอง คำว่า นึกได้คือระลึกย้อน 
ไปตามลำดับแห่งขันธ์ หรือว่าตามลำดับจุติและปฏิสนธิ 


๑ ท.ส. (ไทย) ๙/๒๔๒-๒๔๓/๘๐-๘๑, ท.ม. (ไทย) 6)0/ชิา๘ (ริ) /ธา6)๔“6า๑๘, 30.30. (ไโไ?]) ๑๒/6)6)๔/6)6)6) 
๒ ท.ส. (ไทย) ๙/๒๔๔/๘๑-๘๒ 


10-1996 (0695-0730)8 


699 


1/5/11,2:32/\1\/เ 



















๗๐๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ความจริง ชน ๖ จำพวกย่อมระลึกถึงปุพเพสันนิวาสนี้ได้ คือ พวกเดียรถีย์ ๑ 
พระสาวกปกติทั้งหลาย ๑ พระมหาสาวกทั้งหลาย ๑ พระอัครสาวกทั้งหลาย ๑ 
พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑ พระพุทธเจ้าทุก ๆ พระองค์ ๑ ในชน ๖ จำพวกนั้น 
พวกเดียรถีย์ระลึกได้เพียง ๔๐ กัลป็เท่านั้น ไม่ยิ่งไปกว่านั้นได้เลย เพราะเหตุไร ? 
เพราะมีปัญญาน้อย จริงอยู่ พวกเดียรถียร์เหล่านั้นเป็นผู้มีปัญญาน้อย เพราะยังกำหนด 
นามรูปไม่ได้ พระสาวกปกติอังหลายระลกได้ ๑๐๐ สัลปกได้ ๑,๐๐๐ กัลป็ 
ก็ได้ เพราะมีปัญญามาก พระมหาสาวก ๘๐ องค์ระลึกได้แสนกัลป็ พระอัครสาวก 
ทั้งสองระลึกได้ ๑ อสงไขย กำไรแสนกัลป็ พระปัจเจกพุทธเจ้าระลึกได้ ๒ อสงไขย 
กำไรแสนกัลป็ ก็อภินิหารของท่านเหล่านั้นมีกำหนดประมาณไว้เท่านี้ ส่วนอภินิหาร 
ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ไม่มีกำหนดกาล 

อนึ่ง พวกเดียรถีย์ระลึกได้เฉพาะลำดับแห่งขันธ์เท่านั้น ไม , สามารถจะละ 
ลำดับขันธ์แล้วมาระลึกโดยจุติและปฏิสนธิได้เลย จริงอยู่ เดียรถีย์เหล่านั้นไม่มีการ 
แวะลงสู่ที่ที่ตนปรารถนาได้ เช่นเดียวกับคนตาบอด คือคนตาบอดละไม้เท้าเสียแล้ว 
ย่อมเดินไปไม่ได้ฉันใด พวกเดียรถีย์ละลำดับแห่งขันธ์แล้วย่อมระลึกไม่ได้ ฉันนั้น 
พระสาวกปกติทั้งหลายย่อมระลึกตามลำดับขันธ์ได้ ทั้งระลึกต่อไปด้วยอำนาจจุติและ 
ปฏิสนธิก็ได้ พระมหาสาวก ๘๐ ก็เหมือนกัน ส่วนพระอัครสาวกทั้งสองไม่ต้องมี 
การระลึกตามลำดับขันธ์ เพราะว่า ท่านเห็นจุติแห่งอัตภาพหนึ่งแล้วเห็นปฏิสนธิและ 
เห็นจุติแห่งอัตภาพอื่นอีกแล้วจึงเห็นปฏิสนธิท่านก้าวข้ามไปด้วยอำนาจจุติและปฏิสนธิ 
ด้วยอาการอย่างนี้แลพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
กิจด้วยการระลึกตามลำดับขันธ์ไม่มีเลย กิจด้วยการระลึกข้ามไปด้วยอำนาจจุติและ 
ปฏิสนธิ ก็ไม่มี จริงอยู่ พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงมีพระประสงค์ จะทราบถึงที่ใด ๆ 
ในเบื้องตํ่าหรือเบื้องบนก็ตาม ถึงเวลาจะผ่านไปตั้งหลายโกฏิกัลป็ ที่นั้น ๆ ก็ย่อม 
ปรากฏขึ้นอันที เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจึงทรงย่นย่อได้หลาย ๆ 
โกฏิกัลป็ดุจย่นย่อพระบาลีด้วยมีเปยยาล (ฯฝฯ) ฉะนั้น ทรงพระประสงค์จะทรง 
ทราบตรงที่ใด ๆ ในกัลป็ใดในภพใด ก็ก้าวเจาะลงด้วยพระญาณในที่นั้น ๆ ในกัลป็ 
นั้นในภพนั้นได้เลย ทรงดำเนินพระญาณไปได้อย่างแม่นยำ ปานดังราชสีห์ปบสัตว่ใน 
ที่นั้น ๆ ฉะนั้น ก็พระญาณของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นซึ่งดำเนินไปอย่างนี้ ย่อมไม่ผิด 
พลาดในชาติอันเป็นระหว่าง ๆ เมื่อไม , ผิดไม , พลาด ย่อมจับเอาเฉพาะที่ซึ่งพระองค์ 


10-1996 (0695-0730)8 


700 


1/5/11,2:32/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๐๑ 


ปรารถนา ๆ ที่เดียว เปรียบเหมือนอย่างลูกศรที่นายขมังธนู เช่นท่านสรภังคาจารย์ 
ผู้ทำการอบรมยิงขนทราย ยิงไปแล้วมิได้กระทบต้นไม้และเครือเถาเป็นต้นในระหว่าง 
ย่อมถูกเป้าหมายไม , ผิดไม่พลาด ฉันนั้น 

ก็ในพวกชนผู้นึกถึงปุพเพลันนิวาสได้เหล่านี้การเห็นปุพเพลันนิวาส(ระลึกชาติได้) 
ของพวกเดียรถีย์ ย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงสว่างแห่งหิ่งห้อย การระลึกชาติ 
ได้ของพระสาวกปกติย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงประทีป การระลึกชาติได้ของ 
พระมหาสาวกย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงคบเพลิง การระลึกชาติได้ของพระ 
อัครสาวกย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงดาวประจำรุ่ง การระลึกชาติได้ของพระ 
ปัจเจกพุทธเจ้าย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงพระจันทร์ การระลึกชาติได้ของพระ 
พุทธเจ้าย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงพระอาทิตย์พันดวงในฤดูร้อน อันประดับ 
ประดาแล้วด้วยพระรัศมีตั้งพันรัศมี 

อนึ่ง การระลึกชาติได้ของพวกเดียรถีย์เป็นดุจการเดินไปด้วยปลายไม้เท้าของ 
คนตาบอดการระลึกชาติได้ของพระสาวกปกติเป็นดุจการเดินทางไปบนสะพานไม้ท่อน 
การระลึกชาติได้ของพระมหาสาวกเป็นดุจการเดินไปบนสะพานสำหรับเดินเท้า การ 
ระลึกชาติได้ของพระอัครสาวกเป็นดุจการไปบนสะพานสำหรับเกวียนที่จะผ่านไปได้ 
การระลึกชาติได้ของพระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นดุจการเดินไปตามทางเดินเท้าที่ใหญ่ 
การระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้า เป็นดุจการเดินไปตามทางเกวียนใหญ่ 

แต่ในอธิการนี้ท่านประสงค์ถึงการระลึกชาติได้ของพวกพระสาวก เพราะเหตุนั้น 
ท่านจึงกล่าวว่า คำว่า นึกได้ คือตามนึกไปเป็นขั้นตอนด้วยสามารถลำดับขันธ์ หรือ 
ด้วยสามารถจุติและปฏิสนธิ 

[๔๐๓] เพราะฉะนั้น ภิกษุผู้เริ่มบำเพ็ญเพียร เพื่อต้องการระลึกชาติได้อย่างนั้น 
เวลากลับจากบิณฑบาตหลังอาหาร ไปในที่ลับ หลีกเร้นอยู่ เข้าฌานทั้ง ๔ โดย 
ลำดับออกจากฌานที่ ๔ ซึ่งเป็นบาทแห่งอภิญญา พึงนึกถึงการนั้งครั้งสุดท้าย แต่นั้น 
พึงนึกถึงกิจที่ตนทำทั้งกลางคืนกลางวันทั้งสิ้น โดยย้อนถอยหลังอย่างนี้คือ การให้ 
ปูอาสนะ การเข้าสู่เสนาสนะ การเก็บบาตรจีวร การฉันภัตตาหาร เวลากลับมาจาก 
บ้าน เวลาเที่ยวบิณฑบาตในบ้าน เวลาเข้าไปสู่บ้านเพื่อบิณฑบาตในบ้าน เวลาออก 
จากวิหาร เวลาไหว้ลานพระเจดีย์และลานพระศรีมหาโพธิ้ เวลาล้างบาตร เวลารับ 
บาตร กิจที่ทำแล้วตั้งแต่การรับบาตรตราบเท่าถึงการล้างหน้า กิจที่ทำแล้วในเวลา 


10-1996 (0695-0730)8 


701 


1/5/11,2:32/\1\/เ 

















๗๐๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ใกล้รุ่ง กิจที่ทำแล้วในมัชฌิมยาม กิจที่ทำแล้วในปฐมยาม ก็กิจเพียงเท่านี้ย่อม 
ปรากฏแจ้งแก่จิตปกติ แต่ปรากฏแจ่มอย่างยิ่งแก่จิตที่เป็นสมาธิ เพราะการบริกรรม 
ก็หากว่าในกิจเหล่านี้บางอย่างไม่ปรากฏไซร้ ต้องเข้าฌานที่เป็นบาทอีก ออกแล้วจึง 
นึกถึง ทำไต้ถึงเพียงนี้ กิจย่อมปรากฏดุจประทีปลุกโพลงแล้ว พึงนึกถึงกิจที่ตนทำโดย 
ถอยหลังอย่างเดียว ดังพรรณนามานี้ แม่ในวันที่ ๒ แม่ในวันที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ แม่ใน 
วันที่ ๑๐ แม่ในกึ่งเดือน แม้ทั้งเดือน หรือตลอด ๑๐ ปี ๒๐ ปีโดยอุบายนี้อยู่ พึงนึก 
ถึงนามรูปซึ่งเป็นไปในขณะจุติในภพก่อนได้ ก็ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมอาจเพื่อจะเพิก 
ปฏิสนธิ ทำนามรูปในขณะจุติให้เป็นอารมณ์ใด็โดยวาระเดียวเท่านั้น ก็เพราะเหตุที่ 
นามรูปในภพก่อนดับไม่มีเหลือ นามรูปอื่นเกิดขึ้น เหตุนั้นฐานนั้นอันคนทราม 
ปัญญาจึงมองเห็นได้ยาก ดุจที่มืดมิดอันของหนาทึบครอบเทินไวในเบื้องบน ภิกษุ 
นั้นไม่พึงทอดธุระเสียโดยท้อใจว่า เราไม , อาจจะเพิกปฏิสนธิทำนามรูปซึ่งเป็นไปใน 
ขณะจุติให้เป็นอารมณ์ได้ ก็เธอพึงเข้าฌานที่เป็นบาทนั้นแหละบ่อย ๆ และเธอออก 
จากฌานนั้นแล้วพึงนึกถึงที่นั้นเถิด ด้วยว่าเมื่อเธอทำไปอย่างนี้ ก็เปรียบเหมือน 
บุรุษผู้มกำลัง เริ่มจะตัดต้นไม่ใหญ่เพื่อจะนำมาทำเป็นช่อฟ้าเรือนยอด พอเริ่มตัดกึ่ง 
และใบเท่านั้น คมขวานก็บิ่นอยู่ไป ไม , สามารถจะตัดไม่ใหญ่ได้แต่ก็ไม่ทอดธุระเสียเลย 
ไป สู่โรงตีเหล็กให้ช่างตีขวานให้คมแล้ว กลับมาตัดใหม่อีก ขวานก็บิ่นอยู่อีกเป็นวาระ 
ที่สอง จึงไปให้ช่างตีขวานให้คมอีกเหมือนเติมแล้วกลับมาตัดอีก เมื่อเธอตัดอยู่อย่าง 
นี้ไม่นานนักก็จะพึงโค่นต้นไม่ใหญ่ลงได้ เพราะต้นไม้ที่ตัดไปแล้วไม่ต้องการมีการตัด 
อีกและที่ยังไม่ได้ตัดก็ต้องตัดอีกต่อไป ฉันใด พระโยคีออกจากฌานที่เป็นบาท ไม , 
นึกถึงฐานะที่ตนนึกในกาลก่อน นึกเฉพาะแต่ปฏิสนธิอย่างเดียว ไม่นานนักก็จะเพิก 
ปฏิสนธิ ทำนามรูปซึ่งเป็นไปขณะจุติให้เป็นอารมณ์ได้ ฉันนั้น นักปราชญ์พึงแสดง 
ใจความอย่างนี้ โดยเปรียบเหมือนคนผ่าฟ้นและช่างโกนผมเป็นต้นก็ได้ 

ก็ในญาณเหล่านั้น ญาณที่ทำนามรูปให้เป็นอารมณ์เป็นไปแล้ว ตั้งแต่การนั้ง 
ครั้งหลังจนถึงปฏิสนธิ ย่อมไม่ชื่อว่าปุพเพนิวาสญาณ แต่ญาณนั้นชื่อว่าเป็นญาณที่ 
สัมปยุตด้วยบริกรรมสมาธิ อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าอตีตังสญาณดังนี้ก็มี คำของ 
อาจารย์พวกหนึ่งนั้นไม่ถูก เพราะอตีตังสญาณหมายถึงรูปาวจร ส่วนบริกรรมสมาธิ 
เป็นกามาวจร ก็ในเวลาใดมโนทวาราวัชชนะก้าวล่วงปฏิสนธิทำนามรูป ซึ่งเป็นไปใน 
ขณะจุติให้เป็นอารมณ์แล้วเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้น ก็ครั้นเมื่อมโนทวาราวัชชนะนั้นดับแล้ว 


10-1996 (0695-0730)8 


702 


1/5/11,2:32/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๐๓ 


ชวนะ ๔ หรือ ๕ ดวงที่ดวงต้นเป็นกามาวจรมีนามว่าบริกรรมเป็นต้น ดวงสุดท้าย 
เป็นอัปปนาจิต นับเนื่องในจตุตกฌานชั้นรูปาวจร ตามบัยที่กล่าวมาแล้วในก่อน 
ทำนามรูปนั่นแหละให้เป็นอารมณ์ย่อมแล่นไป ในเวลานั่นญาณร่วมกับจิตนั่นอันใด 
ย่อมเกิดแก่ภิกษุนั่น ญาณนี้ชื่อว่าปุพเพนิวาสานุสสติญาณ พระโยคีย่อมระลึกถึง 
ปุพเพลันนิวาสไต้หลายอย่าง ด้วยสติอันสัมปยุตด้วยญาณนั่น นี่คืออะไร ? คือนึกถึง 
ปุพเพสันนิวาสมีหลายอย่างพร้อมทั้งอาการและพร้อมทั้งอุทเทศดังบรรยายมานี้ตลอด 
ชาติหนึ่งบ้าง สองชาติบ้าง ฯลฯ ฉะนี้แล ๑ 

[๔๐๔] ในบทเหล่านั่น บทว่า ตลอดชาติหนึ่งบ้าง คือนึกได้ซึ่งขันธสันดาน 
อันนับเนื่องในภพหนึ่ง ซึ่งมีปฏิสนธิเป็นต้นมีจุติเป็นปริโยสาน แมีในคำเป็นต้นว่า 
สองชาติ ก็มีนั ยอย่าง นี้ เหมือนกัน ก็ ในคำเป็นต้นว่า ตลอดลังวัฏฏกัปเป็นอเนก มี 
อธิบายว่า กัปที่เสื่อมอยู่พึงทราบว่าสังวัฏฏกัป กัปที่เจริญพึงทราบว่าวิวัฏฏกัป ใน 
กัปทั้ง ๒ นั่น สังวัฏฏัฏฐายืสัตว์ท่านกำหนดถือเอาด้วยสังวัฏฏกัป เพราะเหตุไร ? 
เพราะมีสัง'วัฏฏกัปนั่นเป็นมูล ส่วนวิวัฏฏัฏฐายืสัตว์ท่านกำหนดด้วยวิวัฏฏกัป ก็เมื่อ 
เป็นอย่างนี้ อสงไขยกัปเหล่าใดซึ่งตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย อสงไขยแห่งกัป ๔ อย่าง 
เหล่านี้ ๔ อย่างเป็นไฉน ? คือสังวัฏุฏอสงไขย ๑ สังวัฏฏัฏฐายีอสงไขย ๑ วิวัฏฏ- 
อสงไขย ๑ วิวัฏฏัฏฐายือสงไขย ๑ ดังนี้ ๒ อสงไขยเหล่านั่นย่อมเป็นอันพระองค์กำหนด 
ไว้ดีแล้ว 


เหตุอสงไขยสลาย 

ในอสงไขยเหล่านั่น มีเหตุสลาย ๓ อย่างคือ อาโปลังวัฏฏะ สลายเพราะนั่า ๑ 
เตโชลังวัฏฏะ สลายเพราะไฟ ๑ วาโยลังวัฏฏะ สลายเพราะลม ๑ 

แดนของลังวัฏฏะถึงความสลาย มี ๓ ชั้น คือพรหมโลกชั้นอาภัสสรา ๑ พรหม 
โลกชั้นสุภกิณหา ๑ พรหมโลกชั้นเวหัปผลา ๑ ก็เมื่อใดกัปย่อมย่อยยับไป เพราะไฟ 
โลกย่อมถูกไฟไหม้ภายใต้แต่ชั้นอาภัสสราพรหมลงมา เมื่อใดกัปย่อมย่อยยับไป 
เพราะนั่า โลกย่อมถูกนั่าละลายภายใต้แต่ชั้นสุภกิณหาพรหมลงมา เมื่อใดกัปย่อยยับ 
ไปเพราะลม โลกย่อมถูกลมพัดกระจัดกระจาย ภายใต้แต่ชั้นเวหัปผลาพรหมลงมา แต่ 
เมื่อว่าโดยพิสดาร สิ้นเขตแห่งพระพุทธเจ้ายุคหนึ่ง กัปก็ย่อมฉิบหายไปแม้ทุกเมื่อไป 

๑ ท.ส. (ไทย) ๙/๒๔๔/๘๑-๘๒ ๒ อํ.จตุกุก. (ไทย) ๒๑/๑๔๖/๒๑๖-๒๑๗ 


10-1996 (0695-0730)8 


703 


1/5/11,2:32/\1\/เ 



















๗๐๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เขตของพระพุทธเจ้า ๓ 

ธรรมดาว่าเขตแห่งพระพุทธเจ้ามี ๓ คือ เขตที่ทรงอุบัติ ๑ เขตแห่งพระอาชญา ๑ 
เขตตามวิสัย ๑ ในบรรดาพุทธเขตทั้ง ๓ นั้น เขตที่ทรงอุบัติมีจักรวาลหมื่นหนึ่งเป็น 
ที่สุด ซึ่งเป็นเขตที่สัตว์หวั่นไหวในเพราะเหตุอัศจรรย์ทั้งหลาย มีการถือปฏิสนธิแห่ง 
พระตถาคตเป็นต้น เขตพระอาชญามีแสนโกฏิจักรวาลเป็นที่สุด เป็นที่ซึ่งมีอานุภาพ 
แห่งพระปริตรเหล่านี้ คือ รัตนปริตร, ๑ ขันธปริตร, ๒ ธซัคคปริตร, ๓ อาฏานา¬ 
ฏยปริตร ๔ และ โมรปริตร ๕ ดำเนินไป เขตตามวิสัยไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ ซึ่งตรัส 
ไว้ว่า ก็หรือจะพึงหวังเท่าใด ๖ คือในที่ซึ่งพระตถาคตจำนงสิ่งใด ๆ ก็ทรงรู้สิ่งนั้น ๆ ได้ 
ในพุทธเขตทั้ง ๓ เหล่านี้ดังแถลงมา เขตพระอาชญาอย่างเดียวเท่านั้นย่อมพินาศไป 
ก็เมื่อเขตพระอาชญานั้นพินาศไปอยู่ แม้เขตที่ทรงอุบัติก็พลอยพินาศไปด้วย และ 
เมื่อพินาศก็พินาศร่วมกันนั้นเอง แม้เมื่อดำรงอยู่ก็ดำรงอยู่ร่วมกัน การพินาศและ 
การดำรงอยู่ของพุทธเขตทั้ง ๒ อย่างนั้นนักศึกษาพึงทราบอย่างนี้แล 

[๔๐๕] ก็สมัยใด กัปพินาศไปด้วยไฟ มหาเมฆที่ทำกัปให้พินาศตั้งขึ้นแต่ต้นเทียว 
ยังฝนใหญ่ให้ตกลงครั้งหนึ่งทั้วไปตลอดแสนโกฏิจักรวาล พวกมนุษย์พากันร่าเริงดีใจ 
นำพืชพันธ์ทุกชนิดออกมาหว่าน ครั้นเมื่อข้าวกล้างอกขึ้นพอโคกินได้ มหาเมฆร้อง 
เหมือนลาไม , โปรยฝนลงมาแม้แต่หยดเดียว ในเวลานั้นฝนขาดหายไปเลย จริงอยู่ 
พระดำรัสนี้พระผู้มีพระภาคทรงหมายถึงเนื้อความนั้นตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย สมัย 
ที่ฝนไม่ตกลงมาตลอดหลายปี, หลายร้อยปี, หลายพันปี, หลายแสน , ปีมีอยู่ 1๗ สัตว์ผู้ 
อาศัยฝนเลี้ยงชีพและพวกเทวดาผู้เข้าไปอาศัยดอกไม้และผลไม้เลี้ยงชีพ สิ้นชีวิตแล้ว 
ย่อมไปเกิดในพรหมโลก เมื่อเวลาผ่านไปนานเข้าอย่างนี้ นั้าในที่นั้น ๆ ย่อมเหือดแห้งไป 
ลำดับต่อมา ปลาและเต่าก็ดี สัตว์'นรกก็ดี ทำกาละแล้วก็ไปบังเกิดในพรหมโลก 
อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่า ในจำนวนสัตว์เหล่านั้น พวกสัตว์นรกย่อมฉิบหายไป 
พร้อมกับความปรากฏขึ้นแห่งพระอาทิตย์ดวงที่ ๗ 


๑ ชุ.ชุ. (ไทย) ๒๕/ด/๑-๑๘/๙-๑๔ 
๓ สํ.ส. ๑๕/๒๔๙/๓๕๙-๓๖๓ 
๕ ชุ.ชา. (ไทย) ๒๗/๑๗/๖๖ 
๗ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๒-๑๓๖ 


๒ วิ.จู. (ไทย)๗/๒๕๑/๑๔-๑๖, องฺ.จตุกุก. ๒๑/๖๗/ 6) 6) 0 “ (5) ๑๒ 
๔ ท.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๗๕-๒๙๕/๒๑๙-๒๔๖ 
๖ องฺ.ดิก. (ไทย) ๒๐/๘๑/๓๐๕'-๓๐๘ 


10-1996 (0695-0730)8 


704 


1/5/11,2:32/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑ ต อภิญญานิเทศ 


๗๐๕ 


มีคำถามสอดเข้ามาว่า - สัตวโลกผู้!ม่ได้ฌานจะไปบังเกิดในพรหมโลกไม่ได้ 
ก็บรรดาสัตว์เหล่านี้ บางพวกก็แร้นแค้นอดอยากเพราะข้าวแพง บางพวกก็ไม , ควร 
เพื่อบรรลุฌาน อย่างนี้แล้ว สัตว์เหล่านั้นจะไปบังเกิดในพรหมโลกนั้นได้อย่างไร ? 

ตอบว่า - เกิดได้ด้วยอำนาจฌานที่ตนไดไว้แล้วในเทวโลก จริงอยู่ ในกาลนั้น 
พวกเทวดาชั้นกามาวจร กลุ่มที่ชื่อว่าโลกพยูหะ กระบวนการกูโลก ทราบว่าโดยล่วง 
ไปได้แสนปี ความสิ้นกัปจักมี ดังนี้ แล้วปล่อยเศียรไม่โพกผ้าสยายผมไม่เกล้าตกแต่ง 
ร้องไห้จนนั้าตานองหน้า เอามือเช็ดนั้าตา นุ่งผ้าสีแดง ทรงเพศแปลกประหลาดยิ่งนัก 
เที่ยวร้องบอกไปในถิ่นมนุษย์อย่างนี้ว่า “ชาวเราเอ๋ย จากนี้ล่วงไปแสนปี กัปจักสิ้นไป 
โลกนี้จักฉิบหาย นั้าในทะเลหลวงก็จักแห้ง และมหาปฐพีนี้ทั้งขุนเขาสิเนรุก็จักถูก 
ไฟไหม้พินาศไปหมด ความพินาศจักเกิดมีจนกระทั้งพรหมโลก ชาวเราเอ๋ย พวกท่าน 
จงเจริญเมตตา จงเจริญกรุณา จงเจริญมุทิตา จงเจริญอุเบกขา จงบำรุงมารดา 
จงบำรุงบิดา และจงเป็นผู้อ่อนน้อมต่อผูใหญ่ในบ้านในเมืองให้เป็นประจำเถิด” พวก 
มนุษย์และภุมมเทวดาโดยส่วนมาก ที่ได้ยินคำเตือนของเทวดาเหล่านั้นแล้วเกิด 
ความสลดใจเป็นอย่างมาก มีจิตเอ็นดูต่อกันและกัน พากันทำบุญมีการเจริญเมตตา 
เป็นต้น พอสิ้นชีพก็ไดไปเกิดในเทวโลก บริโภคสุทธาโภชน์อันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้น 
แล้วทำการบริกรรมวาโยกสิณ มีโอกาสได้ฌาน ส่วนพวกสัตว์อื่นจากนั้น คือ พวก 
อบายไปเกิดในเทวโลกได้ด้วยอปราปริยเวทนียกรรม ตามธรรมดาแล้วสัตว์ผู้ท่องเที่ยว 
ไปในสงสารจะเว้นขาดจากอปราปริยเวทนียกรรมย่อมไม , มี ถึงสัตว์เหล่านั้น ก็ย่อมมี 
โอกาสที่จะได้ฌานในเทวโลกนั้น ๆ เหมือนกัน สัตว์ทั้งหมดย่อมไปเกิดในพรหมโลก 
ได้ด้วยอำนาจฌานที่ได้แล้วในเทวโลก ด้วยประการฉะนี้แล 

อนึ่ง นับตั้งแต่ฝนไม , ตกลงมาโดยเวลาที่ล่วงไปอันยาวนาน พระอาทิตย์ดวง 
ที่ ๒ ก็เกิดขึ้น สมดังพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย สมัยนั้น 
มีอยู่ดังนี้เป็นต้น นักปราชญ์ควรสวด สัตตสุริยสูตร ๑ ประกอบให้พิสดารเถิด ก็แลเมื่อ 
พระอาทิตย์ดวงที่ ๒ นั้นปรากฏขึ้นแล้ว การกำหนดว่ากลางคืนหรือกลางวันก็มิได้รู้ 
กันเลย พระอาทิตย์ดวงหนึ่งโผล่ขึ้น ดวงหนึ่งก็ตก โลกจึงมิได้ขาดจากแสงแผดเผา 
แห่งพระอาทิตย์เลย ก็ในพระอาทิตย์ปกติย่อมมีสุริยเทพบุตร ฉันใด ในพระอาทิตย์ 


๑ องฺ.สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๖๖/๑๓๒-๑๓๖ 


10-1996 (0695-0730)8 


705 


1/5/11,2:32/\1\/เ 



















๗๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ที่ทำกัปให้พินาศไม่มีเหมือนอย่างนั้น ในพระอาทิตย์ ๒ ดวงนั้น เมื่อพระอาทิตย์ 
ปกติเป็นไปอยู่ เมฆก็ดี เปลวควันก็ดีย่อมลอยไปในอากาศ ครั้นพระอาทิตย์ที่ทำกัปให้ 
พินาศเป็นไป ท้องฟ้าปราศจากเมฆและหมอกใสไม่มัว ดุจวงแว่นส่องหน้า เว้นแม่นา 
๕ สายคือ คงคา, ยมุนา, สรภู, อจิรวดี, มหี เสียแล้ว นั้าในแม่นั้าที่เหลือมีแม่นั้าน้อย 
เป็นต้น ย่อมเหือดแห้งไป ต่อจากนั้นโดยล่วงไปเป็นเวลานานแสนนานพระอาทิตย์ 
ดวงที่ ๓ จึงเกิดผุดขึ้น เพราะเหตุที่ปรากฏแล้วเท่านั้น ถึงแม่นั้าใหญ่ก็เหือดแห้ง 
ไปไต้ จากนั้นผ่านไปเป็นเวลานาน พระอาทิตย์ดวงที่ ๔ จึงผุดขึ้น เพราะเหตุที่ 
ปรากฏแล้วนั้น สระใหญ่ ๗ สระเหล่านี้ คือสระสีหปาดนะ ๑ หังสปาดนะ ๑ 
กัณณมุณฑกะ ๑ รถการทหะ ๑ อโนตัตตทหะ ๑ ฉัททันตทหะ ๑ กุณาลทหะ ๑ 
ซึ่งเป็นต้นแม่นั้ามหานทีในป่าทิมพานต์ก็ย่อมเหือดแห้ง ผ่านจากนั้นไปเป็นเวลานาน 
พระอาทิตย์ดวงที่ ๕ ก็ผุดโผล่ขึ้น พอโผล่ขึ้นแล้วนั้าในมหาสมุทร ย่อมไม่มีเหลือเลย 
แม้แต่เพียงจะเปียกข้อมือ โดยล่วงไปแห่งกาลนานยืดยาว แต่นั้นพระอาทิตย์ดวง 
ที่ ๖ ก็ผุดโผล่ขึ้นแล้ว จักรวาลทั้งสิ้นก็เกิดเป็นกลุ่มควันตลบไปหมด ยางคืออาโปธาตุ 
ก็หมดไปเพราะถูกควันรม ก็จักรวาลนี้เป็นฉันใด แม้จักรวาลตั้งแสนโกฏิก็เป็นฉันนั้น 
จากเวลานั้นผ่านไปเป็นเวลายาวนาน พระอาทิตย์ดวงที่ ๗ ก็ผุดโผล่ขึ้น พอผุดโผล่ 
ขึ้นแล้วจักรวาลทั้งสิ้นก็มีเปลวเป็นอันเดียวกันพร้อมทั้งแสนโกฏิจักรวาล ยอดเขา 
สิเนรุอันมีขนาดประมาณตั้ง ๑๐๐ โยชน์เป็นต้น ก็พังพินาศอันตรธานไปในอากาศ 
นั้นเอง เปลวไฟก็ลุกขึ้นติดไหม้ชั้นจาตุมมหาราช พอไหม้วิมานทอง, วิมานรัตนะ, 
วิมานแก้วมณีในชั้นจาดุมมหาราชแล้ว ก็ไหม้ติดชั้นดาวดึงส์ โดยอุบายนี้แล จึงติด 
ไหม้ตลอดไปถึงภูมิปฐมฌาน ไหม้พรหมโลกทั้ง ๓ ในภูมิปฐมฌานนั้นแล้วลุกขึ้นไป 
ติดอากัสสรพรหมอยู่ เปลวไฟนั้นยังมีเชื้ออยู่แม้ประมาณเท่าอณูหนึ่งเพียงใด ก็ไม่ 
ดับไปเพียงนั้น ก็เพราะเชื้อทุกอย่างสิ้นสูญ ย่อมดับไปไม่เหลือจนชั้นเถ้าถ่านดุจเปลว 
ไฟไหม้เนยใสและนั้ามัน ฉะนั้น อากาศเบื้องบนพร้อมกับอากาศเบื้องล่างได้มืดมิด 
สนิทไปหมด 

[๔๐๖] ต่อจากนั้นล่วงไปเป็นเวลานาน มีมหาเมฆตั้งขึ้นยังฝนละเอียดให้ตกใน 
ชั้นแรก หลั่งอยู่ทางท่อธารมีประมาณเท่าก้านบัว, ไม้เท้า, สาก และประมาณเท่า 
ลำตาลเป็นต้น โดยลำดับ ทำที่ที่ไฟไหม้ทั้งหมดในแสนโกฏิจักรวาลให้เต็มแล้วจึง 
หายไป ลมพัดอุ้มนั้านั้นไว้ข้างล่างและข้างขวาง จนท่าให้นั้านั้นงวดเป็นแท่ง นั้านั้น 
กลับเป็นก้อนคล้ายกับหยาดนั้าบนใบบัวฉะนั้น 


10-1996 (0695-0730)8 


706 


1/5/11,2:32 / \1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๐๗ 


หากจะถามว่า - ลมจะทำกระแสนํ้าเป็นอันมากเห็นปานนั้นให้กลายเป็นก้อน 
เป็นแท่งได้อย่างไร ? 

ตอบว่า - เพราะนั้าเปิดช่องให็โอกาส คือ นั้านั้นย่อมเปิดช่องให็โอกาสแก่ลม 
นั้นในที่นั้น ๆ นั้านั้นถูกลมรวบรวมทำให้เป็นก้อนย่อมงวดลงมาในเบื้องตํ่าโดยลำดับ 
เมื่อนางวดลง ๆ พรหมโลกก็เกิดปรากฏขึ้นในที่ที่เคยเป็นพรหมโลกและเทวโลกทั้งหลาย 
ก็เกิดปรากฏขึ้นในที่ที่เคยเป็นเทวโลกกามาวจร ๔ ชั้นเบื้องบน ก็เมื่อนั้านั้นงวดลง 
มาถึงพื้นแผ่นดินที่เคยมีทีแรก ลมมีกำลังย่อมเกิดขึ้น ลมเหล่านั้นย่อมปิดนั้านั้น 
ทำมิให้!หลบ่าออกไปได้ดุจนั้าในกระบอกกรองนั้าที่อุดช่องอากาศไว้ฉะนั้น นํ้ามีรส 
อร่อยถึงความสิ้นเหือดไป ทำให้เกิดง้วนดินเป็นฝาขึ้น ง้วนดินนั้นถึงพร้อมด้วยสีกลิ่น 
และรสเช่นเดียวกับหน้าข้าวปายาสที่ไม่ใช้นั้าธรรมดาหุง คือใช้นั้านมหุง ฉะนั้น 

ก็ในเวลานั้น สัตว์ที่บังเกิดขึ้นครั้งก่อนในอาภัสสรพรหมโลก เคลื่อนจาก 
พรหมโลกนั้นเพราะสิ้นอายุหรือเพราะหมดบุญ ย่อมเป็นสัตว์เกิดผุดขึ้นในโลกนี้ 
สัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีแสงอยู่ในตัว ท่องเที่ยวไปไดในท้องฟ้า สัตว์เหล่านั้นได้ลิ้มรส 
ง้วนดินนั้น ด้วยถูกตัณหาครอบงำแล้วจึงพยายามลงมือข้นกินเป็นคำ ๆ ดังที่ได้ 
กล่าว' ไว้ แล้ว'ใน อัคคัญญสูตร แล' ๑ ครั้นต่อมารัศมีในตัวของสัตว์เหล่านั้นก็อันตรธาน 
สูญหายไป เกิดความมืดมิดขึ้นแทน พวกสัตว์นั้นเห็นความมืดมิดเช้าก็หวาดกลัว 
แต่นั้นดวงอาทิตย์ใหญ่ประมาณได้ ๕๐ โยชน์บริบูรณ์ก็ปรากฏขึ้น ทำความกลัวของ 
สัตว์เหล่านั้นให้หายไป กลับทำให้เกิดความกล้าหาญองอาจ สัตว์เหล่านั้นเห็นดวง 
อาทิตย์นั้นแล้ว ยินดีร่าเริงว่า พวกเราได้แสงสว่างแล้ว ดังนี้ จึงปรึกษาหารือก้นว่า 
ดวงวิเศษนั้นกำจัดความกลัวของพวกเราให้สูญหายไปสิ้นกลับทำให้เกิดความกล้าหาญขึ้น 
แทนที่ เพราะเหตุนั้น ดวงวิเศษนี้จึงเป็นสุริยะ (บันดาลให้เกิดความกล้าหาญ) ดังนี้ 
จึงลงมติขนานนามดวงวิเศษนั้นว่า พระสุริยะ (พระอาทิตย์) ครั้นต่อมา เมื่อพระ 
อาทิตย์ทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในกาลกลางร้นแล้วก็อัสดงคดไป สัตว์ทั้งหลายก็พาก้น 
กลัวอีกว่า บัดนี้แสงสว่างที่พวกเราเคยได้รับก็กลับหายไปเสียอีกแล้ว สัตว์เหล่านั้น 
จึงรำพึงอย่างนี้ว่า ถ้าพวกเราได้แสงสว่างอย่างอื่น ก็จะพึงเป็นการดี ดวงจันทร์ใหญ่ 
ประมาณได้ ๔๙ โยชน์ก็ปรากฏขึ้น ดูเหมือนจะรูใจของสัตว์เหล่านั้น พอสัตว์เหล่านั้น 


๑ ท. , ปา. (ไทย) ๑๑/๑๒๐/๘๙ 


10-1996 (0695-0730)8 


707 


1/5/11,2:32/\1\/เ 



















๗๐๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เห็นดวงจันทร์นั้นแล้วก็ยินดีปรีดายิ่งนัก ปรึกษากันว่า ดวงวิเศษนี้ปรากฏขึ้นคล้าย ๆ 
จะทราบความพอใจ (ฉันทะ) ของพวกเรา เหตุนั้นดวงวิเศษนี้จึงเป็นดวงให้เกิด 
ความพอใจ ดังนี้ จึงลงมติตั้งชื่อดวงวิเศษนั้นว่า พระจันทร์ ๑ เมื่อพระจันทร์และ 
พระอาทิตย์ปรากฏขึ้นดังนี้แล้ว ดวงดาวนักษัตรก็ปรากฏขึ้นตามกันมา นับแต่นั้นมา 
กลางคืนและกลางวันก็ปรากฏ ลำดับต่อมาก็ปรากฏเป็นเดือน, ครึ่งเดือน, ฤดูและปี 
เขาสิเนรุ เขาจักรวาลและเขาทิมพานต์ปรากฏขึ้นในวันเดียวกันกับที่พระจันทร์และ 
พระอาทิตย์ปรากฏขึ้นนั้นแหละ ก็แล ภูเขาเหล่านั้นปรากฏขึ้นไม่ก่อนไม่หลังกันใน 
วันขึ้น ๑๕ คา เดือน ๔ ปรากฏขึ้นอย่างไร ? คือเปรียบเหมือนเมื่อข้าวฟางที่ 
พ่อครัวกำลังต้ม ฟองย่อมผุดขึ้นพร้อม ๆ กันทีเดียว แต่บางส่วนก็ปูดขึ้น บางแห่ง 
ก็เป็นบุ๋ม ๆ บางแห่งก็ราบเรียบ ฉันใด ในสถานที่สูง ๆ ก็เป็นภูเขา ในสถานที่ดํ่า ๆ 
ก็เป็นทะเล ในสถานที่ราบเรียบก็เป็นทวีป ฉันนั้น 

ครั้นต่อมา เมื่อสัตว์เหล่านั้นบริโภคง้วนดินนั้นเข้าไปแล้ว ทำให้บางพวกมี 
ผิวพรรณงดงาม บางพวกก็มีผิวพรรณดำ หยาบไม่งาม ใน ๒ พวกนั้น พวกที่มี 
ผิวพรรณงาม ก็ดูหมื่นพวกที่มีผิวพรรณไม่งาม เพราะการดูหมื่นของพวกที่มีผิวพรรณ 
งดงามเหล่านั้นเป็นต้นเหตุ แผ่นตินที่เคยมีรสอร่อยแต่เติมก็กลับอันตรธานหายไป 
สิ้นภาคพื้นก็ปรากฏกลายเป็นสะเก็ดดินขึ้นแทนที่ ต่อมา แม้สะเก็ดดินนั้นก็อันตรธาน 
หายไปอีก เพราะการดูหมื่นกันนั้นอีกนั้นแหละ ต่อมาเครือดินก็เกิดขึ้นแทนเพราะ 
การดูหมื่นเหยียดหยามกันอีกเหมือนกัน แม้เครือดินก็ยังตั้งอยู่ไม่ได้ คืออันตรธาน 
หายไปอีก ข้าวสาลีที่ไม่ต้องหุงด้วยไฟพ่น เป็นเมล็ดข้าวสารที่ไม่มีรำ ไม่มีแกลบ 
มีกลิ่นหอม ย่อมเกิดขึ้นเอง ต่อมาภาชนะก็เกิดแก่สัตว์เหล่านั้น สัตว์เหล่านั้นใส่ข้าว 
สาลีลงในภาชนะแล้วตั้งไว้บนหลังแผ่นหิน เปลวไฟลุกขึ้นเอง แล้วหุงข้าวนั้นจนสุก 
ข้าวสาลีนั้นเป็นข้าวสุกสวยเช่นเดียวกับข้าวดอกมะลิ ข้าวสุกนั้นไม่ต้องไปประสม 
ด้วยแกงและกับ สัตว์เหล่านั้นต้องการจะบริโภครสอย่างใดก็เป็นรสอย่างนั้นดัง 
ใจหมาย เมื่อสัตว์เหล่านั้นกลืนกินอาหารหยาบนั้นเข้าไป จำเดิมแต่นั้นมูตรและ 
กรีสย่อมเกิด ครั้นคราวนี้ปากแผลก็แตกออกเป็นทวาร ๙ คือ นัยน์ตา ๒ หู ๒ 
จมูก ๒ ปาก ๑ ทวารหนัก ๑ ทวารเบา ๑ รวมเป็นทวาร ๙ เพื่อให้สัตว์เหล่านั้น 


๑ จนฺท มาจาก ฉนฺท แปลง ฉ เป็น จ จึงสำเรจรูปเป็น จนฺท พระจันทร์ 


10-1996 (0695-0730)8 


708 


1/5/11,2:32/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๐๙ 


ได้ถ่ายมูตรและกรีสออกมา ความเป็นชายก็ปรากฏแก , ชายความเป็นหญิงก็ปรากฏ 
แม้แก่หญิง เล่ากันว่า ในเวลานั้น หญิงเพ่งเล็งดูชายเกินขอบเขต และชายก็เพ่งเล็ง 
ดูหญิงจนเกินขอบเขต อาศัยการเพ่งเล็งของชายและหญิงเหล่านั้นเป็นต้นเหตุความ 
ต้องการอันเร่าร้อนในกามารมณ์ย่อมเกิดขึ้น แต่นั้นจึงคบคู่เสพสุขอยู่ด้วยกัน 
ชนเหล่านั้นถูกพวกวิญณูชนตำหนิติเตียนขัดขวางอยู่ เพราะการเสพอสัทธรรม 
เป็นต้นเหตุ จึงได้ปลูกสร้างเรือนเพื่อจะปกปิดอสัทธรรมนั้น 

ชนเหล่านั้นอยู่ครองเรือนต่อมา ก็ได้เอาเยี่ยงอย่างสัตว์ผู้มีสันดานเกียจคร้าน 
ผู้หนึ่งเข้า จึงได้พากันทำการสั่งสมทัพพสัมภาระต่าง ๆ ไว้ ตั้งแต่นั้นมาทั้งรำทั้ง 
แกลบ ก็เกิดหุ้มเมล็ดข้าวสาร แม้ที่ที่ตนเกี่ยวแล้วก็ไม่งอกขึ้นอีก พวกเขาจึงประชุม 
ปรับทุกข์กันว่า “ชาวเราเอ๋ย ธรรมอันลามกเกิดปรากฏขึ้นในหมู่สัตว์เลียแล้วละหนอ 
เมื่อก่อนพวกเราคิดอยากได้อะไรก็สำเร็จดังใจคิด” ดังนี้ นักศึกษาพึงทำข้อความนี้ 
ให้พิสดารตามเนื้อความที่ท่านได้กล่าวไว่ในอัคศัญญสูตรเถิด ๑ ต่อนั้นมาพวกเขาจึงได้ 
ปักปันเขตแดนกัน จำเนียรกาลผ่านมายังมีสัตว์ผู้หนึ่งได้ถือเอาส่วนของผู้อื่นโดยที่ 
เจ้าของมิไดให้ ชนทั้งหลายจึงด่าว่าติเตียนบุรุษนั้น ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๓ จึงตัดสินโทษ 
ประหารด้วยฝ่ามือก้อนดินและท่อนไม้เป็นต้น 

เมื่อการลักทรัพย์ การทะเลาะการพูดเท็จและการจับท่อนไม้ขั้นลงอาชญาเกิด 
ขึ้นดังบรรยายมานี้ ชนเหล่านั้นจึงประชุมคิดกันว่า ล้ากระไรเราพึงสมมุติสัตว์ผู้หนึ่ง 
บรรดาพวกเราซึ่งเป็นผู้ที่สามารถข่มคนที่ควรข่มได้ ตำหนิคนที่ควรตำหนิได้ ขับไล่ 
คนที่ควรขับไล่ได้ โดยชอบธรรม และเราจะแบ่งส่วนแห่งข้าวสาลีให้แก , เขาผู้นั้น 
ก็เมื่อสัตว์ทั้งหลายทำการนัดหมายกันอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้แล 
เป็นพระโพธิสัตว์!นกัปนี้เป็นครั้งแรก เป็นผู้มีรูปร่างสง่าผ่าเผย, น่าดู, มีศักดิ้ใหญ่ยิ่ง, 
เต็มเปียมพร้อมด้วยความรู้ความสามารถทำการปราบและปลอบได้ กำลังเด่นอยู่ใน 
หมู่สัตว์เหล่านั้นโดยสมัยนั้น เขาทั้งหลายจึงเข้าไปหาพระโพธิสัตว์นั้น อ้อนวอนให้ 
ท่านรับตำแหน่ง แล้วจึงสมมุติ (แต่งตั้ง) ขึ้น พระโพธิสัตว์นั้นปรากฏโดยพระนาม 
มี ๓ นาม คือ ทรงพระนามว่า มหาสมมุติ เพราะเป็นผู้ที่มหาชนนั้นสมมุติขึ้นแล้ว 
ทรงพระนามว่า กษัตริย์ เพราะเป็นใหญ่แห่งการเกษตร (นา)ทั้งหลาย และทรงพระนาม 


๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑'๒๘/๙๔-๙๕ 


10-1996 (0695-0730)8 


709 


1/5/11,2:32/\1\/เ 



















๗๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ว่า ราชา เพราะยังใจผู้อื่นให้ชื่นชมยินดี ปกครองโดยชอบธรรม จริงอยู่ ตำแหน่งใด 
เป็นตำแหน่งที่อัศจรรย์มีอยู่ในโลก พระโพธิสัตว์ย่อมเป็นคนแรกที่จะได้รับตำแหน่ง 
นั้นแล ครั้นวงศ์กษัตริย์ยกพระโพธิสัตว์เป็นผูริเริ่มก่อตั้งขึ้นอย่างนั้นแล้ว แม้วรรณะ 
ทั้งหลายมีวรรณะพราหมณ์เป็นต้น ก็พากันก่อตั้งขึ้นโดยลำดับ 

กัป ๔ 

ในกัปทั้ง ๔ นั้น ตั้งแต่มหาเมฆใหญ่ยังกัปให้พินาศ จนกระทั้งเปลวไฟดับสูญ 
ไปนี้เป็นอสงไขยหนึ่ง ขนานนามว่า สังวัฏฏะ ตั้งแต่ขาดเปลวเพลิงที่ทำกัปให้พินาศ 
สูญสิ้นไปจนถึงมหาเมฆตกเต็มที่ยังแสนโกฏิจักรวาลให้เต็ม นี้เป็นอสงไขยที่ ๒ 
ขนานนามว่า สังวัฏฏัฏฐายี ตั้งแต่มหาเมฆตกเต็มที่มาจนถึงพระจันทร์และ 
พระอาทิตย์ปรากฎ นี้เป็นอสงไขยที่ ๓ ขนานนามว่า วิ วัฏฏะ ตั้งแต่พระจันทร์และ 
พระอาทิตย์ปรากฏมาจนถึงมหาเมฆยังกัปให้พินาศใหม่อีก นี้เป็นอสงไขยที่ ๔ 
ขนานนามว่า วิวัฏฏัฏฐายี อสงไขย ๔ เหล่านี้ จัดเป็นมหากัปหนึ่ง การพินาศ 
ด้วยไฟและการตั้งขึ้นใหม่ นักศึกษาพึงทราบตามที่ได้แถลงมานี้ก่อน 

กัปพินาศด้วยนํ้า 

[๔๐๗] ส่วนในสมัยที่กัปพินาศไปด้วยนั้า คำว่า แต่ต้นทีเดียวมหาเมฆยังกัป 
ให้พินาศตั้งขึ้นดังนี้ นักศึกษาพึงให้พิสดารตามบัยที่กล่าวไว่ในตอนก่อน แต่ส่วนที่ 
แปลกกันมีดังต่อไปนี้ 

คือเหมือนอย่างว่า ในที่นั้นดวงอาทิตย์ที่ ๒ ปรากฏขึ้น ในที่นี้ต้องว่า มหาเมฆ 
นั้ากรดยังกัปให้พินาศตั้งขึ้น ฝนนั้ากรดนั้นชั้นต้นก็หลั่งฝนเมล็ดละเอียดตกเต็มจักรวาล 
ทั้งแสนโกฏิด้วยท่อธาราใหญ่โดยลำดับ แผ่นดินและภูเขาเป็นต้นที่ฝนนั้ากรดตกถูก 
แล้วย่อมละลายนั้ากรดนั้นถึงจะถูกลมพัดก็ทานไว่ไดโดยรอบด้าน ฟ้ากรดท่วมตั้งแต่ 
แผ่นดินจนถึงพรหมโลกชั้นทุติยฌานภูมิ ทำพรหมโลก ๓ ชั้นให้ละลายในที่นั้นแล้ว 
ดำรงอยู่จรดสุภกิณหพรหม นั้ากรด นั้น สิ่งที่นับว่าเป็นสังขารแม้เพียงอณูหนึ่งยังมี 
อยู่ตราบใด ก็ยังไม่ระงับไปตราบนั้น ครั้นท่วมสังขารทุกอย่างให์ไปตามนั้าหมดแล้ว 
ก็งวดถึงความสูญหายไปโดยพลันอากาศเบื้องบนกับเบื้องล่างได้มืดมิดเป็นอันเดียวกัน 
คำทั้งหมดเช่นเดียวกับคำที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้ว ก็ในอธิการนี้ โลกนับอาภัสสร- 


10-1996 (0695-0730)8 


710 


1/5/11,2:32/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๑๑ 


พรหมโลกเป็นต้นเกิดปรากฏขึ้น ต่อมาสัตว์เคลื่อนจากสุภกิณหพรหมเกิดขึ้นใน 
อาภัสสรพรหมเป็นต้น ในอสงไขยทั้ง ๔ เหล่านั้น ตั้งแต่มหาเมฆยังกัปให้พินาศ 
จนถึงหมดนั้ากรดยังกัปให้พินาศ นี้จัดเป็นอสงไขยที่ ๑ ตั้งแต่นั้าขาดสูญจนถึง 
มหาเมฆตกลงเต็มที่ นี้เป็นอสงไขยที่ ๒ ตั้งแต่มหาเมฆตกเต็มที่จนถึงพระจันทร์และ 
พระอาทิตย์ปรากฏ นี้เป็นอสงไขยที่ ๓ ตั้งแต่พระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏมา 
จนถึงมหาเมฆยังกัปให้พินาศใหม่อีก นี้เป็นอสงไขยที่ ๔ อสงไขยทั้ง ๔ นี้จัดเป็น 
มหากัปหนึ่ง ความพินาศด้วยนั้าและการตั้งขึ้นใหม่ นักปราชญ์พึงทราบดังกล่าว 
มานี้เถิด 


กัปพินาศด้วยลม 

[๔๐๘] ในสมัยที่กัปพินาศด้วยลม คำว่า ซั้นต้นมหาเมฆยังกัปให้พินาศตั้งขึ้น 
ดังนี้ บัณฑิตพึงให้พิสดารตามนัยที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนก่อนแล ส่วนความแปลกกัน 
มีดังต่อไปนี้ คือ เหมือนอย่างว่าในที่นั้นมีพระอาทิตย์ดวงที่ ๒ ปรากฏขึ้น ในที่นี้ 
ลมตั้งขึ้นเพื่อยังกัปให้พินาศนั้นเอง ลมนั้นชั้นต้นก็หอบเอาธุลีหยาบ ๆ ให้ตั้งขึ้น 
ต่อม'าก็หอบเอาธุลีละ เอียดให้ตั้งขึ้น ต่อมาก็พัดหอบเอาทรายละเอียด, ทรายหยาบ, 
ก้อนกรวด, ก้อนหิน เป็นต้น ตราบเท่าจนถึงหอบพัดพาเอาก้อนหินเท่า ๆ เรือนยอด 
และต้นไม่ใหญ่ที่เกิดอยู่ในที่สูง ๆ ตํ่า ๆ ให้ตั้งขึ้น หินและต้นไม้เหล่านั้นลอยจาก 
แผ่นดินไปสู่กลางหาว ไม่กลับตกลงอีก แหลกละเอียดฉิบหายไปในอากาศนั้นเอง 
จำเนียรกาลนานมา ลมก่อตัวขึ้นภายใต้แผ่นดินใหญ่แล้ว ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นลำดับ 
จนถึงพลิกเอาแผ่นดิน ทำให้มีรากในเบื้องบนแล้วพัดขึ้นไปคว้างอยู่บนอากาศ ที่ 
ส่วนหนง ๆ แห่งแผ่นดินมประมาณ ๑๐๐ โยชน์ก็มี ปร ะมาณ ๒๐๐, ๓๐๐, ๔๐๐, 
๔๐๐ โยชน์ก็มีแตกออก แล้วถูกกำลังลมพัดหอบขึ้นไป แล้วแหลกละเอียดเป็น 
ผุยผงหายไปในอากาศนั้นเอง ภูเขาจักรวาลก็ดี ภูเขาสิเนรุก็ดี พลอยถูกลมพัดซัดไป 
ในอากาศด้วย ภูเขาทั้ง ๒ นั้นกระทบกันแหลกละเอียดเป็นผุยผงพินาศไป ลมทำ 
วิมานแห่งภุมมัฏฐกเทวดาและวิมานแห่งอากาสัฏฐกเทวดาให้วอดไปโดยทำนอง 
นี้แล้ว ทำกามาวจรเทวโลก ๖ ชั้นให้พินาศ แล้วยังจักรวาลทั้งแสนโกฏิให้ย่อยยับอยู่ 
ในกาลนั้น ภูเขาจักรวาลกับภูเขาจักรวาล ภูเขาทิมพานต์กับภูเขาทิมพานต์ ภูเขา 
สิเนรุกับภูเขาสิเนรุ กระทบกันและกันจนแหลกเป็นผุยผง ลมพัดเริ่มต้นแต่แผ่นดิน 
ไปจนถึงพรหมตติยฌานภูมิ ลมทำพรหมโลก ๓ ชั้นในตติยฌานภูมินั้นให้พินาศ 


10-1996 (0695-0730)8 


711 


1/5/11,2:32/\1\/เ 


















๗๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แล้วไปหยุดจรดพรหมโลกชั้นเวหัปผละลมนั้นทำสิ่งที่นับว่าเป็นสังขารทั้งปวงให้สลาย 
ไปอย่างนี้แล้ว ตัวเองก็สลายไปด้วย อากาศเบื้องบนกับทั้งอากาศเบื้องล่างก็มืดมิด 
เป็นอันเดียวกันแล คำที่เหลือทั้งหมดก็เป็นเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้แล้ว ในอธิการที่ 
กัปพินาศไปด้วยลมนี้ โลกตั้งแต่สุภกิณหพรหมโลกเป็นต้นยังปรากฏอยู่ ฝ่ายสัตว์ 
ทั้งหลายเคลื่อนจากเวหัปผลพรหมแล้วเกิดในฐานะแห่งสุขสุภกิณหพรหม เป็นต้น 

อสงไขย ๔ 

ในอสงไขยทั้ง ๔ นั้น นับตั้งแต่มหาเมฆทำกัปให้พินาศจนถึงลมทำกัปให้พินาศ 
สูญสิ้นนี้เป็นอสงไขยหนึ่ง ตั้งแต่ขาดลมมาจนถึงมหาเมฆตกเต็มที่ นี้เป็นอสงไขยที่ ๒ 
ตั้งแต่มหาเมฆตกลงเต็มที่มาจนถึงพระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏ นี้เป็นอสงไขย 
ที่ ๓ ตั้งแต่พระจันทร์และพระอาทิตย์ปรากฏมาจนถึงมหาเมฆทำกัปให้พินาศใหม่อีก 
นี้เป็นอสงไขยที่ ๔ อสงไขยทั้ง ๔ เหล่านี้ จัดเป็นมหากัปหนึ่ง การพินาศด้วยลม 
และการตั้งขึ้นใหม่ นักศึกษาพึงทราบดังบรรยายมาฉะนี้ 

[๔๐๙] ถามว่า - โลกพินาศไปอย่างนี้เพราะเหตุไร ? 

ตอบว่า - เพราะเหตุแห่งอกุศลมูล คือเมื่ออกุศลมูลหนาแน่นขึ้นแล้ว โลกย่อม 
พินาศไปอย่างนี้แล ก็โลกนั้นแลเมื่อราคะมีหนาแน่นกว่าย่อมพินาศด้วยไฟ เมื่อโทสะ 
หนาแน่นกว่าย่อมพินาศด้วยนั้า แต่อาจารย์บางพวกกล่าวว่า เมื่อโทสะหนาแน่นกว่า 
โลกย่อมพินาศด้วยไฟ เมื่อราคะหนาแน่นกว่าโลกย่อมพินาศด้วยนั้า เมื่อโมหะหนา 
แน่นกว่าโลกย่อมพินาศด้วยลม ก็เมื่อโลกพินาศด้วยอกุศลมูลเป็นเหตุอย่างนี้ ย่อม 
พินาศด้วยไฟ ๗ ครั้ง ติดๆ กันไป ครั้งที่ ๘ จึงพินาศด้วยนั้า พินาศด้วยไฟ ๗ ครั้ง 
อีกครั้งที่ ๘ จึงพินาศด้วยนั้าอีก ตามนัยนี้เมื่อพินาศไปอยู่ในวาระที่ ๘ อย่างนี้ 
พินาศด้วยฟ้า ๗ ครั้ง พินาศด้วยไฟ ๗ ครั้งอีก ด้วยอาการพินาศเพียงเท่านี้ 
จึงเป็น ๖๓ กัปล่วงไปแล้ว ในระหว่างนี้ลมไดโอกาสห้ามวาระที่พินาศด้วยนั้าแม้ที่ถึง 
แล้วเสียได้ กำจัดถึงสุภกิณหพรหมซึ่งมีอายุ ๖๔ กัปบริบูรณ์ ยังโลกให้พินาศอยู่ 


10-1996 (0695-0730)8 


712 


1/5/11,2:32/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๑๓ 


[๔๑๐] ภิกษุนึกตลอดกัป แม้เมื่อจะถึงขันธ์ที่ตนเคยอาศัยในก่อน ย่อมนึกได้ 
กระทั่งถึงสังวัฏฏกัปไม่น้อย วิวัฏฏกัปไม่น้อย สังวัฏวิวัฏฏกัปไม่น้อย ในบรรดากัป 
เหล่านี้ที่มีอยู่ นึกได้อย่างไร ? คือนึกโดยนัยว่า เราเกิดแล้วในที่โน้นเป็นต้น ๑ 

ในบทมาติกาเหล่านั้น บทมาติกาว่า เราเกิดใน ที่ โน้น คือเราได้เกิดในภพโน้น 
ในกำเนิดหรือคติโน้น หรือวิญญาณฐิติโน้น หรือสัตตาวาสโน้น หรือหมู่สัตว 6 โน้น 
ในลังวัฏฏกัปโน้น ข้อว่า มี ซื่ออย่าง นี้ คือ ชื่อว่าติสสะหรือปุสสะ ข้อว่า มี โคตร 
อย่าง นี้ คือเป็นกัจจายนโคตร หรือกัสสปโคตร คำทั่ง ๒ นี้ท่านกล่าวด้วยมุ่งถึง 
การระลึกถึงชื่อและโคตรของตนในภพที่ล่วงไปแล้วของภิกษุนั้น ก็ล้าว่าในเวลานั้น 
ต้องการจะนึกถึงวรรณสมบัติ หรือการเลี้ยงชีพเศร้าหมอง หรือประณีต สุขหรือ 
ทุกข์มาก อายุน้อยหรือมากของตน เธอก็ย่อมนึกถึงสิ่งนั้นได้เหมือนกัน เพราะ 
เหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า มีวรรณะอย่างนี้ ฯลฯ มีที่สุดแห่งอายุเพียงเท่านี้ ก็ใน 
คำเหล่านั้น คำว่า มี วรรณะอย่าง นี้ คือ มีผิวขาวหรือผิวคลี้า คำว่า มี อาหาร 
อย่าง นี้ คือ มีข้าวสาลี เนื้อและข้าวสุกเป็นอาหาร หรือว่ามีการบริโภคผลไม้เป็นอยู่ 
คำว่า เสวยสุขและทุกข์อย่าง นี้ คือ เสวยสุขและทุกข์ทางกายและใจ หรือที่มีชนิด 
เจือด้วยเหยื่อล่อและไม่มีเหยื่อล่อเป็นต้น โดยประการหลากหลาย คำว่า มีที่ สุดแห่ง 
อายุเพียงเท่า นี้ คือ มีที่สุด อายุประมาณ ๑๐๐ ปี หรือมีอายุตั้ง ๘๔,๐๐๐ กัปเป็น 
ที่สุดอย่างนี้ คำว่า เรานั้นเคลื่อนจาก ที่ นั้น แล้วเกิดใน ที่ โน้น คือ เรานั้นเคลื่อน 
จากภพกำเนิด คติ วิญญาณฐิติ สัตตาวาล หมู่สัตว์นั้น บังเกิดในภพ กำเนิด คติ 
วิญญาณฐิติ สัตตาวาล หรือหมู่สัตว 6 โน้นอีก คำว่า เราเกิดแมีในที่นั้น คือต่อมาเราได้ 
เกิดในภพ กำเนิด คติ วิญญาณฐิติ สัตตาวาล หมู่สัตว์แม้นั้นอีก คำว่า มี ชื่ออย่างนี้ 
เป็นต้น มีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล 

อีกอย่างหนึ่ง เพราะเหตุคำที่ว่า เราเกิดในที่โน้น นี้ เป็นการนึกได้ตามปรารถนา 
แห่งภิกษุผู้นึกขึ้นไปโดยลำดับ คำว่า เราเคลื่อนจาก ที่ นั้น ได้แก่เป็นการพิจารณาของ 
ภิกษุผู้นึกถอยกลับ เหตุนั้นพึงทราบว่า คำว่า เราเกิดใน ที่ โน้น นี้ ท่านกล่าวหมายถึง 
ที่เกิดของภิกษุนั้นอันรับรองการเกิดในที่นี้ว่าเกิดในที่นี้ ส่วนคำว่า เราเกิด แมีใ นที่นั้น 
เป็นต้นท่านกล่าวเพื่อแสดงการระลึกถึงชื่อและโคตรเป็นต้นในสถานที่บังเกิดในระหว่าง 


๑ ท,ส. (ไทย) ๙/๒๔๔/๘๑-๘๒ 


10-1996 (0695-0730)8 


713 


1/5/11,2:32/\1\/เ 



















๗๑๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แห่งอุบัตินี้ในที่นั้น คำว่า เรานั้นเคลื่อนจากที่นั้นแล้วบังเกิดใน ที่นี้ คือเรานั้นเคลื่อน 
จากฐานะที่บังเกิดรองจากภพนั้นแล้ว มาบังเกิดในสกุลกษัตริย์หรือในสกลพราหมณ์ 
ชื่อโน้นในภพนี้ บทว่า อิติ แปลว่า อย่างนี้ คำว่า มี อาการ มี อุเทศ คือขอว่ามีอุเทศ 
ด้วยสามารถแห่งชื่อและโคตร ชื่อว่ามีอาการด้วยสามารถแห่งวรรณะ เป็นต้น จริงอยู่ 
สัตว์อันบุคคลย่อมแสดงว่า ติสละ กัสสปะ ดังนี้ ด้วยชื่อและโคตร ย่อมปรากฏโดยไม่ 
เหมือนกันว่าคลั้าหรือขาว ด้วยวรรรณะเป็น เหตุนั้น ชื่อและโคตรจึงชื่อว่าอุเทศ 
นอกจากนี้จึงชื่อว่าอาการ คำว่า นึกถึงปุพเพลันนิวาสมีอย่างต่าง ๆ นี้ มีเนื้อความ 
ชัดอยู่แล้วนั้นแล 

จบ ปุพเพนิาาสา1เสสติญาณกถา 

จุตูปปาตญาณกถา 

[๔๑๑] เนื้อความในเรื่องความรู้!นจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลาย นักศึกษา พึง 
ทราบดังต่อไปนี้ คำว่า เพื่อจุตูปปาตญาณ ๑ คือ เพื่อรู้การตายและการเกิด 
อธิบายว่า จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่พระโยคีรูได้ด้วยญาณใด ก็น้อมนำจิตเข้าไป 
เพื่อญาณนั้น คือ เพอทิพยจักษุญาณ คำว่า น้อมนำจิต คือ นำเข้าไปเฉพาะ ได้แก่ 
นำบริกรรมจิตมุ่งเข้าไป คำว่า นั้น คือ ภิกษุผู้มีการนำจิตมุ่งไปได้ทำแล้วนั้น 
ก็ในคำว่า เป็นทิพย์เป็นต้น มีอธิบายว่า ชื่อว่าเป็นทิพย์เพราะเป็นเหมือนของทิพย์ 
คือปสาทจักษุของพวกเทพเจ้าซึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจสุจริตกรรม มิได้เกลือกกลั้ว 
ด้วยดี, เสมหะ, เลือดเป็นต้น สามารถจะรับอารมณ์แม่ในที่ไกล ๆ ได้ เพราะพ้น 
จากอุปกิเลส เป็นปสาทจักษุนั้น แม้ญาณจักษุนี้ของภิกษุนั้นบังเกิดได้ด้วยกำลัง 
แห่งวิริยภาวนา เช่นเดียวกับปสาทจักษุนั้น เหตุนน จึงชื่อว่าเป็นทิพย์ เพราะเหมือน 
ของทิพย์ อนึ่ง ชื่อว่า เป็นทิพย์ เพราะได้ด้วยอำนาจทิพพวิหารและเพราะตนได้อาศัย 
ทิพพวิหารชื่อว่า เป็นทิพย์ แม้เพราะเหตุที่สว่างไสวมากด้วยการกำหนดลือด้วยอาโลก 
กสิณ ชื่อ เป็นทิพย์ แม้เพราะเหดุที่มีภูมิที่ไปได้มาก เพราะเห็นรูปที่อยู่ในภายนอก 
ฝาเป็นต้นได้ชัดเจน ข้อความนั้นทั้งหมดนักศึกษาพึงทราบตามแนวแห่งคัมภีร์ 
ศัพทศาสตร์นั้นเถิด ญาณนั้นชื่อว่า จักษ เพราะอรรถว่าเห็น อนึ่ง ชื่อว่า จักษุ เพราะ 
เป็นดังตา เหตุทำหน้าที่ของตา จักษุบันจัดว่าหมดจดเพราะเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธิ 
ด้วยการเห็นได้ทั้งจุติทั้งอุบัติ เพราะว่าผู้!ดเห็นแต่จุติอย่างเดียวไม่เห็นอุบัติ ผู้นั้นย่อม 


๑. ท.ส. (ไทย) ๙/๒๔๖/๘๒-๘๓ 


10-1996 (0695-0730)8 


714 


1/5/11,2:32/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๑๕ 


ยึดมั่นอุจเฉททิฏฐิ ผู้!,ดเห็นแต่อุบัติอย่างเดียวไม'เห็นจุติ ผู้นั้นย่อมยึดมั่นลัสลดทิฏฐิ 
เพราะความเกิดปรากฏขึ้นแห่งสัตว์ใหม่ ส่วนผูใดเห็นทั้ง ๒ อย่าง ผู้นั้นย่อมล่วงพ้น 
จากทิฏฐิ ๒ อย่างนั้นเสียได้ เหตุนั้นความเห็นของผู้นั้นจึงเป็นเหตุแห่งทิฏฐิวิสุทธิ 

จริงอยู่ การเห็นจุติและอุบัติทั้ง ๒ อย่าง พวกที่นับว่าเป็นโอรสพระพุทธเจ้า 
เท่านั้นจึงเห็นได้ การเห็นนั้นท่านกล่าวว่าชื่อว่า หมดจด เพราะเป็นเหตุแห่งทิฏฐิ วิ สุทธิ 
ด้วยการเห็นทั้งจุติและอุบัติ ตาคือญาณอันหมดจดนั้นพึงทราบว่าพันวิสัยของมนุษย์ 
ธรรมดา เพราะเห็นรูปไดไกลกว่ามนุษย์ธรรมดา หรือเพราะเห็นได็ไกลยิ่งกว่าตาเนื้อ 
ของมนุษย์ธรรมดา ย่อมเห็นด้วยตาทิพย์นั้นอันหมดจดล่วงพันวิสัยที่มนุษย์ธรรมดา 
จะเห็นได้ คำว่า เห็นสัตว์ คือแลดูสัตว์เห็นได้ดุจตาเนื้อของมนุษย์ธรรมดา ในคำว่า 
ผู้จุติและอุบัติ อยู่ นี้ หมายความว่า ในขณะจุติหรือในขณะอุบัติที่ใคร ๆ ไม่อาจจะ 
เห็นได้ด้วยตาทิพย์ ก็สัตว์เหล่าใดใกล้จะจุติ คือ'จัก'จุติ’ในบัดนี้ เหตุนั้น สัตว์เหล่านั้น 
ท่านมีความประสงค์ว่าผู้จุติอยู่ ก็แล สัตว์เหล่าใดถือปฏิสนธิแล้ว คือ บังเกิดแล้วใน 
บัดนี้ สัตว์เหล่านั้นท่านมีความประสงค์ว่าผู้อุบัติอยู่ ท่านแสดงว่า เห็นสัตว์เหล่านั้น 
ผู้จุติและอุบัติอยู่เช่นนั้น คำว่า ผู้ เลว คือถ่อยทราม ตา'ช้า ที่คนดูหมิ่นได้ด้วยอำนาจ 
ชาติสกุลและโภคะเป็นต้นอันทราม เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยวิบากอันเผล็ดผลมา 
จากโมหะ คำว่า ประณีต คือที่ตรงสันข้ามจากนั้น เพราะประกอบด้วยวิบากอัน 
เผล็ดผลมาจากอโมหะ คำว่า ผู้มี ผิวพรรณ ดี คือผู้ประกอบด้วยผิวพรรณน่า 
ปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เพราะประกอบด้วยวิบากอันหลั่งออกมาจากอโทสะ 
คำว่า ผู้มี ผิวพรรณทราม คือผู้ประกอบด้วยผิวพรรณไม , น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ 
ไม่น่าพอใจ เพราะประกอบด้วยวิบากอันหลั่งออกมาจากโทสะ เนื้อความแห่งคำ 
นั้นก็คือผู้มีรูปร่างไม , งดงามและผู้มีรูปร่างขึ้เหร่ คำว่า ผู้ ไป ดี คือ ไปสู่สุคติหรือ 
เป็นคนมั่งคั่งมีทรัพย์สมบัติมากหลาย เพราะเป็นผู้ประกอบด้วยวิบากอันหลั่งออก 
มาจากความไม่โลภ คำว่า ผู้ ไปไม่ ดี คือไปสู่ทุคติ หรือเป็นคนยากไร้เข็ญใจมีข้าว 
และนั้าอัตคัดเพราะประกอบด้วยวิบากอันหลั่งออกจากโลภะ คำว่า ผู้ เข้าถึงตาม 
กรรม คือตนเองลั่งสมกรรมใด ๆ ไว้ก็เข้าไปรับผลกรรมนั้น ๆ 

ในบทเหล่านั้น ด้วยบทเป็นต้นว่า ผู้จุติ อยู่ ดังนี้ ท่านกล่าวมุ่งถึงหน้าที่ของ 
ทิพยจักษุ ส่วนบทนื้ท่านกล่าวถึงหน้าที่ของ ยถากัมมุปคญาณ คือญาณเป็นเครื่อง 
ให้รู้ถึงสัตว์ผู้เข้าไปรับผลตามกรรมที่ทำมา และลำดับแห่งการบังเกิดของญาณนั้น 


10-1996 (0695-0730)8 


715 


1/5/11,2:32/\1\/เ 


















๗๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ดังนี้ ภิกษุในพระศาสนานี้ เจริญอาโลกกสิณมุ่งตรงต่อนรกที่อยู่ภายใต้ ย่อมเห็นสัตว์ 
ทั้งหลายผู้เกิดในนรกกำลังเสวยทุกข์อย่างแสนสาหัส ก็ความเห็นอันนั้นจัดว่าเป็น 
หน้าที่ของทิพยจักษุนั้นนั้นแล เธอนั้นใส่ใจอย่างนี้ว่า สัตว์เหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้ 
หนอจึงมาเสวยทุกข์นี้ ครั้นคราวนี้ญาณนั้นมีกรรมเป็นอารมณ์ย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุ 
นั้นว่า เขาทำกรรมอย่างนี้ไว้ อนึ่ง ภิกษุเจริญอาโลกกสิณมุ่งตรงต่อเทวโลกเบื้องบน 
เห็นหมู่เทพในนันทวัน, มิสกวัน, และปารุสกวันเป็นต้น ผู้กำลังเสวยสมบัติอย่าง 
มโหฬาร กำลังเห็นแม้อย่างนี้จัดว่าเป็นหน้าที่ของทิพยจักษุนั้นนั้นแล 

เธอจึงใส่ใจอย่างนี้ว่า หมู่เทพเหล่านี้ทำกรรมอะไรไว้หนอ จึงได้มาเสวยสมบัติ 
เห็นปานนี้ ครั้นคราวนี้ญาณมีกรรมเป็นอารมณ์ย่อมเกิดปรากฏแก , เธอนั้นว่า เขา 
ทำกรรมชื่อนี้ไวันี้ชื่อว่า ยถาอัมมุปคญาณ สำหรับญาณนี้ไม่มีบริกรรมเป็นแผนกหนึ่ง 
ก็การไม , มีบริกรรมเป็นแผนกหนึ่งของญาณนี้ ฉันใด แม้อนาคตังสญาณก็ย่อมเป็นฉัน 
นั้นนั้นแล จริงอยู่ ญาณที่เป็นบาทของทิพยจักษุนั้นแหละย่อมสำเร็จพร้อมกับทิพย 
จักษุทีเดียว 

ในคำว่า ด้วยกายทุจริตเป็นต้น มีความหมายว่า กรรมที่บุคคลประพฤติแล้ว 
ชั่วช้าเลวทราม หรือกรรมชั่วช้าเลวทรามที่บุคคลประพฤติแล้ว เพราะเป็นกรรมเน่า 
ด้วยกิเลส เหตุนั้น กรรมนั้นจึงชื่อว่าทุจริต ทุจริตทางกายหรือทุจริตที่เกิดขึ้นแต่กาย 
ชื่อกายทุจริต แม่ในบทนอกจากนี้ก็มีความหมายอย่างนี้เหมือนกัน คำว่า ประกอบ 
แล้ว คือเป็นผู้พร้อมเพรียง คำว่า เป็น ผู้ เข้าไปว่ากล่าวพระอริยะทั้งหลาย คือเป็นผู้ 
มุ่งความฉิบหายแก่พระอริยะคือ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระสาวกของ 
พระพุทธเจ้า โดยที่สุดแม้คฤหัสถ์ผู้เป็นโสดาบัน เป็นผู้เช้าไปว่ากล่าว มีอธิบายว่า 
ด่าแดกดันด้วยอันติมวัตถุ หรือด้วยการกำจัดเสียซึ่งคุณงามความดี ใน ๒ อย่างนั้น 
เมื่อเธอพูดว่า แม้ธรรมสำหรับสมณะก็ไม , มีแก , ท่านเหล่านี้ท่านเหล่านี้ไม่ใช่สมณะเลย 
ดังนี้ พึงทราบว่า ด่าด้วยอันติมวัตถุ เมื่อเธอพูดคำเป็นต้นว่า ฌานวิโมกข์ มรรค ผล 
ไม่มีแก่คนเหล่านี้ พึงทราบว่า ด่าด้วยการมุ่งที่จะกำจัดคุณงามความดี ก็ผู้นั้นรู้อยู่ก็ดี 
ไม่รู้อยู่ก็ดียังขืนด่า จัดว่าเป็นอริยุปวาททั้ง ๒ อย่างแล กรรมนั้นเป็นกรรมหนักเช่น 
เดียวกับอนันตริยกรรม ห้ามสวรรค์ ห้ามมรรคผลนิพพาน แต่ก็ยังพอเยียวยาได้ 
เพื่อจะทำเนื้อความนั้นให้แจ่มแจ้ง นักศึกษาควรทราบเรื่องนี้เป็นตัวอย่าง 


10-1996 (0695-0730)8 


716 


1/5/11,2:32/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๑๗ 


เล่ากันมาว่า พระเถระกับภิกษุหนุ่มไปบิณฑบาตด้วยกันในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง 
พอเดินถึงบ้านหลังแรกเท่านั้น พระทั้ง ๒ รูป ก็ได้รับบิณฑบาตเป็นข้าวยาคูร้อน 
กระบวยหนึ่ง พระเถระเกิดมีลมเสียดแทงขึ้นในท้อง ท่านจึงคิดว่า ข้าวยาคูนี้ช่าง 
เหมาะแกโรคของเราเสียจริง เราจักดื่มมันตอนที่ยังอุ่น ๆ นี่แหละ ท่านจึงนั้งดื่มบน 
ท่อนไมัที่พวกคนชาวบ้านนำมาเพื่อทำธรณีประตูฝ่ายภิกษุหนุ่มเกิดความรังเกียจท่าน 
จึงกล่าวติเตียนว่า พระแกน หิวจัดเต็มทีตะกละมาก ทำให้เราได้รับความอับอาย 
พระเถระเที่ยวไปในบ้านแล้วกลับมายังวัด จึงถามภิกษุหนุ่มนั้นว่า “ผู้มีอายุ เธอมีที่-พึ่ง 
ในพระศาสนานี้หรือยังล่ะ ?” พระภิกษุหนุ่มตอบว่า “มีซิครับ ก็ผมเป็นพระโสดาบัน” 
พระเถระพูดว่า “ถ้าอย่างนั้น เธออย่าได้ทำความพยายามเพื่อมรรคผลชั้นสูง ๆ ต่อ 
ไปเลย” พระภิกษุหนุ่มย้อนถามว่า “เพราะเหตุไรครับ ?” พระเถระตอบว่า “ก็เพราะ 
ว่าเธอได้ว่าร้ายพระขีณาสพแล้วละซิ” ภิกษุหนุ่มนั้นได้สำนึกผิดขอขมาพระเถระแล้ว 
ด้วยการขอขมานั้น กรรมของเธอจึงได้เป็นปกติดังเดิม เพราะเหตุนั้น ผูใดผู้ , หนึ่ง’โป 
ว่าร้ายพระอริยเจ้า ผู้นั้นต้องไปขอขมาท่านเสีย ล้าตนแก่พรรษากว่า พึงนั่ง 
กระโหย่งไม่ต้องไหว้ กล่าวคำขอขมาว่า “อห 0 อายสุมนุต 0 อิทณฺจิทฌฺจ อวจํ, 
ตมฺเม ขมา หิ ฉันได้กล่าวถ้อยคำอย่างนี้อย่างนี้กะเธอ ขอเธอจงยกโทษนั้นแก่ฉัน 
เถิด” ล้าตนอ่อนพรรษากว่าต้องไหว้แล้วนั้งกระโหย่งประคองอัญชลีขอขมาว่า “อห 0 
ภนุเต ตุมฺเห อิทณจิทณจ อวจ 0 , ตมฺเม ขมถ ท่านขอรับ กระผมได้กล่าวถ้อยคำ 
อย่างนี้อย่างนี้กะท่าน ขอท่านไดโปรดยกโทษนั้นแก่กระผมด้วยเถิด” ล้าท่านหลีกไป 
ที่อื่นเสียแล้วพึงไปขอขมาด้วยตัวเองหรือส่งลัทธิวิหาริกเป็นต้นให้โปขอขมาแทนตนก็ได้ 
ก็ล้าไม่สามารถจะไปเองได้ ทั้งไม่สามารถจะส่งผู้อื่นไปแทนได้ ภิกษุเหล่าใดอยู่ในวัด 
นั้นพึงไปสู่สำนักของภิกษุเหล่านั้น ล้าอ่อนพรรษากว่าพึงนั้งกระโหย่ง ล้าแก่พรรษา 
กว่าพึงปฏิบัติตามนัยแห่งวัตรที่พึงทำในท่านผู้แก่พรรษาดังกล่าวแล้วนั้นแล แล้ว 
กล่าวขอขมาว่า “อห 0 ภนุเต อสุก 0 นาม อายสุมนุต 0 อิทณจิทณฺจ อวจ 0 , ขม ตุ 
เม โส อาย สุ มา ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้กล่าวคำนี้ ๆ กะท่านผู้มีอายุชื่อโน้น ขอท่าน 
ผู้มีอายุรูปนั้น'จงยกโทษแก่'ข้าพเจ้าด้วยเถิด” แม้เธอไม่ขอขมาต่อหน้า พึงทำการขอ 
ขมาดังว่ามานี้นั้นแล หากท่านเป็นภิกษุเที่ยวไปผู้เดียว ไม่ปรากฏที่อยู่ ไม่ปรากฏที่ไป 
พึงไปหาภิกษุผู้เป็นบัณฑิตรูปหนึ่งแล้วพึงกล่าวว่า “ท่านขอรับ กระผมได้กล่าวถ้อยคำ 
อย่างนี้ ๆ กะท่านผู้มีอายุชื่อโน้น บัดนี้ความเดือนร้อนในใจเกิดมีแก , กระผมทุกครั้ง 


10-1996 (0695-0730)8 


717 


1/5/11,2:33/\1\/เ 


















๗๑๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ที่นึกถึงท่าน นี่กระผมจะทำอย่างไรดี?” ภิกษุผู้บัณฑิตนั้นจะกล่าวว่า “อย่าคิดไปเลย 
คุณ พระเถระท่านไม่ถือเป็นโทษดอก จงสบายใจเสียเถิด” ฝ่ายภิกษุนั้นพึงผินหน้าไป 
ทางที่พระอริยเจ้าท่านไปแล้วประคองอัญชลีกล่าวว่า“ขอท่านจงยกโทษให้กระผมเถิด” 
ล้าหากพระเถระรูปนั้นปรินิพพานเสียแล้ว ก็ควรไปยังที่ใกล้เตียงนอนปรินิพพานของ 
ท่าน ถึงจะไปยังปาช้าก็ให้ท่านยกโทษให้แก่ตนได้ เมื่อทำได้ ดังนี้ กรรมนั้นไม , เป็น 
อันห้ามสวรรค์และไม่กั้นมรรคผลนิพพาน ก็จะกลับเป็นปกติได้ดังเดิม 

คำว่า เป็นคนมิจฉาทิฏฐ คือเป็นคนมีความเห็นวิปริต คำว่า สมาทานกรรม 
ของมิจฉาทิฏฐ คือผู้มีกรรมหลายอย่างที่ตนยึดมั่นไว้ด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิ ทั้งยังจะ 
ชักชวนคนอื่น ๆ ไปในทางกายกรรมเป็นต้นอันมีมิจฉาทิฏฐิเป็นเหตุอีกด้วย อนึ่ง ใน 
อธิการนี้พึงทราบว่า แม้เมื่ออริยุปวาทท่านสงเคราะห์แล้วด้วยศัพท์คือวจีทุจริต และ 
เมื่อมิจฉาทิฏฐิท่านสงเคราะห์แล้วด้วยศัพท์คือมโนทุจริตก็ดี การกล่าวทั้ง ๒ บทนี้ไว้ 
อีกก็เพื่อจะแสดงถึงว่า กรรมทั้ง ๒ เหล่านี้มีโทษมาก จริงอยู่ อริยุปวาทมีโทษมาก 
เพราะเป็นเช่นเดียวกับอน้นตริยกรรม จริงอย่างนั้น ถึงพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสคำนี้ 
ไว้ว่า สารีบุตร ภิกษุผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ถึงพร้อมด้วยสมาธิ ถึงพร้อมด้วยปัญญา 
พึงบรรลุพระอรหัตในภพนี้ได้เลย ฉันใด สารีบุตร เรากล่าวอุปม้ยนี้ว่าเหมือนอย่างนั้น 
คือเป็นที่แน่นอนทีเดียว คนที่ไม่ละวาจานั้น ไม่ละจิตนั้น ไม่ละทิฏฐินั้น จะต้องถูกวาจา 
จิต และทิฏฐินั้นฝังแล้ว เหมือนถูกนายนิรยบาลฝังไว้แล้วในนรก ฉะนั้น ๑ ก็ความชั่ว 
อย่างอื่นที่จะชื่อว่าโทษมากกว่ามิจฉาทิฏฐินั้นเห็นจะไม , มีแน่ สมดัง ที่พระองค์ตรัส 
ไว้ว่า ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เคยเห็นธรรมอย่างอื่นแม้ลักอย่างเดียว ที่จะมีโทษมากยิ่ง 
เหมือนมิจฉาทิฏฐินี้เลยนะภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย โทษทั้งหลาย มีมิจฉาทิฏฐิเป็น 
ยอดของโทษ ๒ คำว่า เพราะกายแตก คือ เพราะสละอุปาทินนขันธ์ คำว่า เบื้องหน้า 
แต่ตาย คือในการถือเอาขันธ์ซึ่งเกิดใหม่ในลำดับแห่งอุปาทินนขันธ์นั้น อีกอย่างหนึ่ง 
คำว่า เพราะกายแตก คือเพราะชีวิตินทรีย์ขาดสิ้นไป คำว่า เบื้องหน้าแต่ตาย คือ 
ต่อจากจุติจิตไป คำว่า อบาย เป็นต้น ทุกคำใช้เป็นคำเรียกแทน นรกนั้นเอง จริงอยู่ 
นรกไดชื่อว่าอบายเพราะปราศจากความเจริญซึ่งสมมติว่าเป็นบุญอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์ 


๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑๔๙/๑๔๙ 


๒ องฺ.เอกก. (ไทย) ๒๐/๓๑๐/๔๑ 


10-1996 (0695-0730)8 


718 


1/5/11,2:33/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๑๙ 


และนิพพาน หรือเพราะไม่มีความเจริญแห่งความสุขทั้งหลาย อบายนั้นเป็นที่ถึง 
ทุกข์คือเป็นที่พำนักแห่งทุกข์ เหตุนั้น จึงชื่อว่า ทุคติ อีกนัยหนึ่ง ชื่อว่า ทุคติ เพราะ 
เป็นคติที่เกิดแล้วด้วยกรรมชั่ว เพราะเป็นผู้มากไปด้วยโทษ ผู้ทำชั่วย่อมตกไปในที่ 
นั้นโดยปราศจากอำนาจกีดขวาง เหตุนั้น ที่นั้นจึงชื่อว่า วินิบาต หรือผู้ทำชั่วย่อมย่อย 
ยับตกไปในที่นี้ มีองค์อวัยวะน้อยใหญ่แตกสลาย แม้เพราะเหตุนี้ จึงชื่อว่า 
วินิบาต ความ เจริญที่รู!ด้ ด้วยความแช่ม ชื่น ไม่ มี ในที่นี้ เหตุนั้นที่นี้จึงชื่อว่า นิรยะ 
อีกอย่างหนึ่ง ท่านแสดงถึงกำเนิดสัตว์ติรัจฉานด้วยศัพท์ว่า อปาย จริงอยู่ กำเนิด 
สัตว์ติรัจฉานชื่อว่า อปาย เพราะปราศจากสุคติ แต่กำเนิดสัตว์ติรัจฉานนี้ไม่จัด 
เป็นทุคติ เพราะเป็นที่สมภพแห่งติรัจฉานจำพวกที่มีศักดาใหญ่ เช่นนาคราชเป็นต้น 
ท่านแสดงถึงแหล่งที่อยู่ของเปรต ไว้ด้วยศัพท์ว่า ทุคติ จริงอยู่ แหล่งที่อยู่ของเปรตนั้น 
ได้ชื่อว่าอบายด้วยและชื่อว่าทุคติด้วย เพราะปราศจากสุคติและเพราะเป็นที่ถึงความทุกข์ 
แต่ก็ไม่ชื่อว่า วินิบาต เพราะเปรตวิสัยนั้น ไม่ได้ตกไปอย่างย่อยยับเช่นกับอสุรกาย ท่าน 
แสดงอสุรกายไว้ด้วยศัพท์ว่า วินิบาต จริงอยู่ อสุรกายนั้นชื่อว่าอบายและทุคติตาม 
ความหมายที่ได้กล่าวไว้แล้ว และท่านเรียกว่า วินิบาตเพราะอสุรกายนั้นตกไปจาก 
ความเจริญแห่งสมบัติทุกประการ ท่านแสดงถึงนรกนั้นนั้นเองอันมีหลายอย่างเช่น 
อเวจีมหานรกเป็นต้น ด้วยศัพท์ว่า นรก คำว่า เข้าถึงแล้ว คือเข้าไปแล้ว อธิบายว่า 
เกิดเฉพาะแล้วในอบายเป็นต้นนั้น ฝ่ายที่ดีนักศึกษาพึงทราบโดยปริยายที่ตรงกัน 
ข้ามจากฝ่ายชั่วที่กล่าวมาแล้วนั้นเถิด ส่วนข้อความที่แปลกกัน มีดังต่อไปนี้ 

ก็ในที่นั้น ท่านสงเคราะห์แม้คติของมนุษย์ไว้ ด้วยศัพท์ คือ สุคติ ถึงเทวคติ 
ท่านก็สงเคราะห์อย่างเดียวกันด้วยศัพท์ว่า สวรรค์ ในบทเหล่านั้นพึงทราบอรรถ 
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้ว่า ชื่อว่า สุคติ เพราะดำเนินไปอย่างงดงาม ชื่อว่า สวรรค์ 
เพราะภาวะที่เลิศด้วยดีด้วยอารมณ์มีรูปารมณ์เป็นต้น สวรรค์นั้นแม้ทั้งหมดท่าน 
เรียกว่า โลก เพราะอรรถว่า มีอันจะต้องทรุดโทรมไป บทว่า ด้วยจักษุทิพย์อย่าง นี้ 
ทั้งหมด จัดเป็นคำสรุป ความย่อในคำนิคมนั้นว่า เห็นด้วยตาทิพย์อย่างนี้ 

[๔๑๒] ก็กุลบุตรผู้เริ่มบำเพ็ญความเพียรเพื่อต้องการจะเห็นอย่างนี้พึงทำฌาน 
มีอภิญญาเป็นบาท ซึ่งมีกสิณเป็นอารมณ์ให้ควรแก่อภินิหารโดยอาการทุกอย่างแล้ว 
พึงทำกสิณ ๓ ชนิดเหล่านี้ คือ เตโชกสิณ ๑ โอทาตกสิณ ๑ อาโลกกสิณ ๑ 
อย่างใดอย่างหนึ่งให็ใกล้ต่อการเกิดขึ้นแห่งทิพยจักษุญาณพึงขยายทำอุปจารฌานให้เป็น 


10-1996 (0695-0730)8 


719 


1/5/11,2:33/\1\/เ 


















๗๒๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โคจรแล้วพึงหยุดไว้ อธิบายว่า ไม , พึงยังอัปปนาให้เกิดในอารมณ์นั้น เพราะล้าเธอให้ 
อัปป , นาเกิดขึ้นอารมณ์นั้นจะเป็นที่อาคัยแห่งฌานที่เป็นบาทไม , เป็นที่อาคัยแห่งบริกรรม 
ก็ในกสิณทั้ง ๓ เหล่านี้ อาโลกกสิณนั้นเท่านั้นประเสริฐกว่า เหตุนั้น พึงยังอาโลก- 
กสิณนั้นหรือกสิณอย่างใดอย่างหนึ่ง บรรดากสิณนอกจากนี้ให้เกิดขึ้น ตามนัยดังที่ 
ได้กล่าวแล้วในกสิณนิเทศ แล้วพึงหยุดอยู่ในอุปจารภูมินั้นแหละก่อน จึงค่อยให้ขยายไป 
ก็แม้นัยแห่งการขยายฌานนี้ นักศึกษาพึงทราบได้จากที่ได้กล่าวไว้แล้วในกสิณนิเทศ 
นั้นแล เธอจะพึงเห็นรูปในภายในฐานะที่ได้ขยายแล้ว ๆ ก็เมื่อพระโยคีนั้นเห็นรูปอยู่ 
วาระแห่งบริกรรมย่อมผ่านพ้นไป แต่นั้น แสงสว่างแห่งอาโลกกสิณก็หายไป เมื่อ 
แสงสว่างนั้นหายไปแล้ว แม้รูปก็จะไม , ปรากฏด้วย เมื่อเป็นเช่นนั้นพระโยคีนี้ก็จะต้อง 
เข้าฌานที่เป็นบาทนั้นแหละบ่อย ๆ ออกจากฌานนั้นแล้วพึงแผ่แสงสว่าง แสงสว่าง 
จะแจ่มจ้าอยู่ได้นานขึ้นโดยลำดับด้วยอาการอย่างนี้ ก็ในอธิการนี้ พระโยคีกำหนดที่ 
มีประมาณเท่าใดว่า อา โล โก โหดุ แสงสว่างจงมีอยู่ในที่นี้เถิด ดังนี้แสงสว่างย่อมตั้งอยู่ 
ในที่กำหนดแล้วนั้นแล แม้เธอจะนั้งดูอยู่ทั้งวันก็เห็นรูปได้ทั้งวัน ก็บุรุษผู้เดินทาง 
ตลอดราตรีด้วยคบเพลิงหญ้า ย่อมเป็นข้ออุปมาในเรื่องนี้ได้ 

ได้ยินว่า ชายผู้หนึ่งใช้คบเพลิงหญ้าส่องทางเดินไปในเวลากลางคืน คบเพลิง 
นั้นของเขาหรี่ลง ที่นี้เองเขาจึงไม่รู้ชัดว่าทางเดินนั้นเรียบหรือขรุขระกันแน่ เขาจึงใช้ 
วิธีการเขี่ยคบเพลิงนั้นที่แผ่นดิน ทำให้มันลุกโพลงขึ้นใหม่ พอคบเพลิงนั้นลุกโพลงขึ้น 
ก็ได้ส่องแสงสว่างไสวมากกว่าเดิม เมื่อชายนั้นทำคบเพลิงที่หรื่ลงแล้วให้โพลงขึ้น 
ใหม่อย่างนี้บ่อย ๆ พระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นโดยลำดับ เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเขาคิดว่า 
เราไม่ต้องใช้คบเพลิง จึงทิ้งคบเพลิงนั้นเสีย เดินไปได้จนตลอดวัน พึงทราบความ 
หมายในข้ออุปมานั้นดังต่อไป แสงสว่างแห่งกสิณในเวลาบริกรรม เป็นดุจแสงสว่าง 
แห่งคบเพลิง เมื่ออาโลกกสิณหายไปเพราะล่วงวาระแห่งการบริกรรมของพระโยคีผู้ดูแล 
ดูรูปอยู่จึงมองไม , เห็นรูป ดุจการไม่เห็นที่เรียบและที่ขรุขระในเมื่อคบเพลิงหรี่ลง ฉะนั้น 
การเข้าบ่อย ๆ เปรียบเหมือนการพยายามเขี่ยคบเพลิงบ่อย ๆ ฉะนั้น การแผ่แสงสว่าง 
ให้มีกำลังกว่าเดิมของพระโยคีผู้ทำบริกรรมบ่อย ๆ ก็ดุจการทำคบเพลิงให้สว่างไสว 
กว่าเก่า ฉะนั้น การที่แสงสว่างอันแรงกล้าคงอยู่ตามที่ที่กำหนดไว้ เปรียบดังการขึ้นไป 
แห่งพระอาทิตย์นั้นฉะนั้น การทิ้งแสงสว่างเล็กน้อยเสีย แลดูรูปด้วยแสงสว่าง 
อันแจ่มจ้าทั้งวัน เปรียบดุจการทิ้งคบเพลิงเสีย แล้วเดินไปได้ทั้งวัน ในการเห็นรูปนั้น 


10-1996 (0695-0730)8 


720 


1/5/11,2:33/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๒๑ 


เมื่อใด รูปนี้คือรูปที่อยู่ในภายในท้อง รูปที่อาศัยหทัยวัตถุ รูปที่อาศัยอยู่ใต้พื้นดิน 
รูปที่อยู่นอกฝา นอกภูเขา นอกกำแพง และรูปที่อยู่ในจักรวาลอื่น อันไม่มาปรากฏ 
ทางตาเนื้อของภิกษุนั้น ก็มาปรากฏทางญาณจักษุของภิกษุนั้นได้คือ ดุจปรากฏแก่ 
ตาเนื้อ ในเวลานั้นทิพยจักษุย่อมเป็นอันเกิดแล้ว แต่ในอธิการนี้ ทิพยจักษุนั้น 
สามารถเห็นรูปได้เท่านั้น แต่ไม่สามารถจะเห็นบุพพภาคแห่งจิตได้ ก็ทิพยจักษุนี้นั้น 
ย่อมเป็นอันตรายแก่ปุถุชน เพราะเหตุไร ? เพราะปุถุชนนั้นอธิษฐานว่า จงสว่าง ดังนี้ 
ณ ในที่ใด ๆ ที่นั้น ๆ ย่อมสว่างจ้าเป็นอันเดียวกัน แม้แทรกเข้าไปตลอดแผ่นดิน 
ทะเล และภูเขา ครั้นคราวนี้เมื่อเธอเห็นรูปยักษ์และรากษสเป็นต้นอันน่ากลัวในที่นั้น ๆ 
ความหวาดกลัวย่อมเกิดขึ้น เพราะเหตุที่เธอถึงความฟ้งซ่านแห่งใจเป็นผู้หัวเสีย 
เพราะฌาน ฉะนั้น พึงเป็นผูไม่ประมาทในการเห็นรูปเถิด 

ในข้อนั้นมีลำดับการเกิดของทิพยจักษุดังต่อไปนี้ เมื่อมโนทวาราวัชชนจิตทำ 
รูปมีประการดังกล่าวแล้วนั้นให้เป็นรูปารมณ์เกิดขึ้นแล้วดับไป ชวนะ ๔ หรือ ๕ ดวง 
ทำรูปนั้นนั้นแหละให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้น คำทั้งหมดนักศึกษาพึงทราบตามนัยก่อน 
นั้นแล แม่ในที่นี้บุพพภาคจิตที่มีวิตกวิจารเป็นกามาวจร ในที่สุดเป็นจิตยังประโยชน์ 
ให้สำเร็จ ประกอบด้วยฌานที่ ๔ เป็นรูปาวจร ญาณซึ่งเกิดพร้อมกับจิตนั้นแล ท่าน 
เรียกว่า สตฺตานํ จุคูปปาตณาณ บ้าง ทิพฺพจกขณาณ บ้างแล 

จบ จุตูปปาตญาณกถา 


ความเบ็ดเตล็ดในอภิญญา 

[๔๑๓] พระโลกนาถเจ้าผู้ทรงรู้แจ้งขันธ์ ๕ ได้ตรัสอภิญญา ๕ เหล่าใดไว้ 
พระโยคีเข้าใจอภิญญาเหล่านั้น แล้วพึงทราบถึงเรื่องเบ็ดเตล็ดในอภิญญาเหล่านี้ 
ดังต่อไปนี้ 

จริงอยู่ ในอภิญญา ๕ เหล่านี้ ทิพยจักษุกล่าวคือจุตูปปาตญาณ มีญาณ 
เครื่องล้อมกำกับอยู่ ๒ คือ อนาคตังสญาณ ญาณเครื่องรูในส่วนอนาคต ๑ 
ยกากัมมุปคญาณ ญาณเครื่องรู้ว่าสัตว์เข้าถึงตามกรรม ๑ ญาณ ๒ เหล่านี้และ 
อภิญญา ๕ มีอิทธิวิธเป็นต้น รวมกันเป็นญาณฝ่ายอภิญญา ๗ มาแล้วในที่นี้ดังนี้แล 
บัดนี้ เพื่อไม่ให้หลงในการจำแนกอารมณ์แห่งอภิญญาญาณเหล่านั้น 


10-1996 (0695-0730)8 


721 


1/5/11,2:33/\1\/เ 


















๓)๒10) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

บัณฑิตพึงแสดงความเป็นไปแห่งอภิญญาญาณ ๗ ใน 
อารัมมณติกะ ๔ พระผู้มีพระภาคผู้ทรงแสวงหาคุณอันยิ่ง 
ใหญ่ได้ตรัสไว้แล้ว 

นี้เป็นการแสดงในอารัมมณติกะนั้น 

หมวด ๓ แห่งอารมณ์ ๔ อย่าง 

จริงอยู่ หมวด ๓ แห่งอารมณ์ที่พระผู้มีพระภาคผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ 
ได้ตรัสไว้มี ๔ อย่าง ๔ อย่างเป็นไฉน ? คือ ปริตตารัมมณัตติกะ หมวด ๓ แห่ง 
ปริตตารมณ์ ๑ มัคคารัมมณัตติกะ หมวด ๓ แห่งมัคคารมฟ้ ๑ อดีตารัมม- 
ณัตติกะ หมวด ๓ แห่งอดีตารมณ์ ๑ และอัชฌัตตารัมมณัตติกะ หมวด ๓ แห่ง 
อัชฌัตตารมฟ้ ๑ ๑ 

[๔๑๔] ในอภิญญาญาณเหล่านั้น อิทธิวิธญาณเป็นไปในอารมณ์ ๗ คือ 
ปริตตารมณ์ ๑ มหัคคตารมณ์ ๑ อดีตารมณ์ ๑ อนาคตารมณ์ ๑ ปัจจุปันนารมณ์ ๑ 
อัชฌัตตารมฟ้ ๑ พหิทธารมฟ้ ๑ 

อิทธิวิธในอารมณ์ ๗ อย่าง 

เป็นไปอย่างไร ? คือ อิทธิวิธญาณนั้น เมื่อใดพระโยคีทำกายให้อิงอาศัยจิต 
ต้องการไปด้วยกายมิได้ปรากฏ จึงน้อมกายไปด้วยอำนาจของจิต รวบรวมวางรูปกาย 
ลงในมหัคคตจิต เมื่อนั้นอารมณ์ที่ได้ด้วยการเข้าไปประกอบย่อมมี เพราะทำอธิบาย 
อย่างนี้ อิทธิวิธญาณนั้นจึงชื่อว่า ปริตตารมณ์ เพราะมีรูปกายเป็นอารมณ์ 
เมื่อใดพระโยคีทำจิตให้อิงอาศัยกาย ต้องการไปด้วยกายอันปรากฏ จึงน้อมจิตไป 
ด้วยอำนาจแห่งกายที่รวบรวมจิต อันประกอบไปด้วยฌานที่เป็นบาทลงไวิในรูปกาย 
เมื่อนั้นอารมณ์ที่ตนได้ด้วยการเข้าไปประกอบย่อมมี เพราะทำอธิบายดังว่ามานี้ 
อิทธิวิธญาณนั้นจึงชื่อว่า มหัคคตารมณ์ เพราะมีมหัคคตจิตเป็นอารมณ์ อนึ่ง 


๑ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑ต-๒๑/๓-๔ 


10-1996 (0695-0730)8 


722 


1/5/11,2:33/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๒๓ 


เพราะเหตุที่พระโยคีทำจิตนั้นนั่นแลให้เป็นจิต ที่ล่วงไปแล้ว ที่ดับไปแล้วให้เป็นอารมณ์ 
เหตุนั้น อิทธิวิธญาณนั้นจึงชื่อว่า เป็นอดีตารม ณ์ เมื่อพระโยคีอธิษฐานอนาคตารมณ์ 
ดุจพระมหากัสสปเถระเป็นต้น อธิษฐานในเวลาบรรจุพระมหาธาตุ อิทธิวิธญาณนั้น 
ชื่อว่าเป็นอนาคตารมฟ้ นัยว่า พระมหากัสสปเถระ เมื่อจะทำการบรรจุพระมหาธาตุ 
ได้อธิษฐานว่า กลิ่นเหล่านี้จงอย่าเหือดหาย ดอกไม้จงอย่าแห้ง ประทีปจงอย่าดับ 
ตลอด ๒๑๘ ปี ในอนาคตกาล ๑ สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดได้เป็นเหมือนอย่างการอธิษฐาน 
นั้น พระอัสสคุตตเถระเห็นหมู่ภิกษุอยู่ในเสนาสนะสำหรับประพฤติวัตร ฉันข้าวตาก 
อยู่ จึงอธิษฐานว่า บ่อนั้านี้จงกลายเป็นนั้านมล้มในเวลาก่อนฉันอาหารเข้าทุกวันเถิด 
นั้าที่พวกภิกษุตักเอาในเวลาก่อนฉันอาหารจงเป็นนั้านมล้ม ในเวลาหลังอาหาร 
จงกลับเป็นนั้าธรรมดาเหมือนเติมเถิด ก็อิทธิวิธญาณชื่อว่า ปัจจุปันนารมณ์ ใน 
เวลาทำกายให้อิงอาศัยจิตไปได้ด้วยกายที่ไม่ปรากฏ อิทธิวิธญาณนั้นชื่อว่าเป็น 
อัชฌัตตารมณ์ เพราะทำจิตที่พร้อมด้วยกายของตนให้เป็นอารมณ์ ในเวลาที่น้อม 
จิตไปด้วยอำนาจกาย หรือน้อมกายไปด้วยอำนาจจิต และในเวลานิรมิตตนเป็นเพศ 
กุมารน้อยเป็นต้น อนึ่ง อิทธิวิธญาณนั้นชื่อว่าเป็นพหิทธารมณ์ ในเวลาที่เห็นข้าง 
และม้าเป็นต้นในภายนอก 

ความเป็นไปแห่งอิทธิวิธญาณในอารมณ์ ๗ อย่าง พึงทราบดังได้พรรณนานี้แล 

ทิพพโสตธาตุญาณ 

[๔๑๕] ทิพพโสตธาตุญาณย่อมเป็นไปในอารมณ์ ๔ ด้วยอำนาจปริตตารมณ์ ๑ 
ปัจจุปันนารมณ์ ๑ อัชฌัตตารมณ์ ๑ พหิทธารมณ์ ๑ เป็นอย่างไร ? คือ ทิพพโสต- 
ธาตุญาณนั้นเป็นปริตตารมณ์ ได้แก่มีอารมณ์เป็นกามาวจร เพราะเหตุทำเสียงให้เป็น 
อารมณ์ และเพราะเหตุว่าเสียงเป็นปริตตะคือกามาวจร และชื่อว่าเป็นปัจจุปันนารมณ์ 
เฉพาะที่ทำปัจจุบันให้เป็นอารมณ์แล้วเป็นไป ทิพพโสตธาตุญาณนั้นชื่อว่าเป็น 
อัชฌัตตารมณ์ ในเวลาฟังเสียงในท้องของตน ชื่อว่าเป็นพหิทธารมณ์ในเวลาฟังเสียง 
ของผู้อื่น 

พึงทราบความเป็นไปแห่งทิพพโสตธาตุญาณในอารมณ์ ๔ ดังอธิบายมานี้ 


๑ ท.ม.อ. (บาล) ๒/'๒๔๐/๒๒๑ 


10-1996 (0695-0730)8 


723 


1/5/11,2:33/\1\/เ 



















๗๒๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เจโตปริยญาณ 

[๔๑๖] เจโตปริยญาณย่อมเป็นไปในอารมณ์ ๘ ด้วยอำนาจปริตตารมฟ้ ๑ 
มหัคคตารมณ์ ๑ อัปปมาณารมณ์ ๑ มัคคารมฟ้ ๑ อตีตารมณ์ ๑ อนาคตารมฟ้ ๑ 
ปัจจุปันนารมฟ้ ๑ พหิทธารมณ์ ๑ เป็นอย่างไร ? คือ เจโตปริยญาณนั้นย่อมชื่อว่า 
เป็นปริตตารมณ์ในเวลารู้กามาวจรจิตแห่งผู้อื่น ชื่อว่าเป็นมหัคคตารมณ์ในเวลารู้ 
รูปาวจรจิตและอรูปาวจรจิต ชื่อว่า เป็นอัปปมาณารมณ์ในเวลารู้มรรคและผล แต่ 
สำหรับญาณนี้ปุถุชนไม่รู้จิตของพระโสดาบัน พระโสดาบันก็ไม , รู้จิตของพระสกทาคามี 
พึงโยงไปอย่างนี้จนตราบเท่าถึงพระอรหันต์ แต่พระอรหันต์ย่อมรู้จิตของคนทุก 
จำพวก แม้ท่านผู้วิเศษอื่นชั้นสูงขึ้นไปก็รู้จิตของผู้ตั้งอยู่ในผลชั้นตํ่ณ์ด้ พึงทราบความ 
แปลกกันดังต่อไปนี้ เจโตปริยญาณย่อมเป็นม้คคารมณ์ในเวลามีจิตสัมปยุตด้วยมรรค 
เป็นอารมณ์ ก็ในเวลาใดพระโยคีย่อมรู้จิตของผู้อื่นในภายใน ๗ วัน ที่ล่วงไปแล้วและ 
ในภายใน ๗ วันที่ยังมาไม่ถึง ในเวลานั้นเจโตปริยญาณนั้นจัดว่าเป็นอดีตารมณ์และ 
อนาคตารมณ์ 


ปัจจุบัน ๓ อย่าง 

เจโตปริยญาณนั้น จัดเป็นปัจจุปันนารมณ์ได้อย่างไร ? อันปัจจุบันมี ๓ อย่าง 
คือ ปัจจุบันโดยขณะ ๑ ปัจจุบันโดยสันตติ ๑ ปัจจุบันโดยกาลยาวนาน ๑ ใน 
ปัจจุบัน ๓ อย่างนั้น อารมณ์ที่ถึงความเกิดขึ้นดำรงอยู่และสลายไป (อุปปาทขณะ 
ฐิติขณะ และกังคขณะ) ชื่อว่า ปัจจุบันโดยขณะ อารมณ์ที่นับเนื่องในวาระสืบต่อ ๑ 
หรือ ๒ ขณะ ชื่อว่า ปัจจุบันโดยสันตติ ในปัจจุบันโดยสันตตินั้น ได้แก่เมื่อพระโยคีนั่ง 
ในที่มืดแล้วไปสู่ที่แจ้ง อารมณ์ยังไม่ปรากฏก่อน แต่พึงทราบว่าเป็นวาระแห่งสันตติ ๑ 
หรือ ๒ วาระ ในระยะที่อารมณ์นั้นปรากฏ แม้เมื่อพระโยคีไปในที่สว่างแล้วเข้าไปสู่ 
ห้องน้อย รูปยังไม , ปรากฏทันทีก่อน ก็ในระยะที่รูปนั้นปรากฏนี้พึงทราบว่าเป็นวาระ 
แห่งสันตติ ๑ และ ๒ วาระ อนึ่ง พระโยคียืนในที่ไกลเห็นความเคลื่อนไหวมือของ 
คนย้อมผ้า และความเคลื่อนไหวคือการเคาะระฆังและดีกลองเป็นต้นยังไม่ได้ยินเสียง 
ในทันที ในระหว่างที่เธอได้ยินเสียงนั้น พึงทราบว่า เป็นวาระแห่งสันตติต่อ ๑ วาระ 
หรือ ๒ วาระ อาจารย์ผู้กล่าวคัมภีร์ม้ชฌิมนิกายอธิบายไว้เพียงเท่านี้ ฝ่ายอาจารย์ 
ผู้กล่าวคัมภีร์ลังยุตตกาย กล่าวถึงสันตติไว้ ๒ อย่างคือ สันตติของรูป ๑ สันตติของ 


10-1996 (0695-0730)8 


724 


1/5/11,2:33/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๒๕ 


สิ่งที่เป็นนาม ๑ แล้วกล่าวว่า เมื่อบุคคลเหยียบนั้าไปชั่วระยะรอยนั้าที่คนเหยียบไป 
ริมตลิ่งยังไม่ใสนี้ชื่อว่า รูปสันตติหนึ่ง เมื่อคนเดินทางมาไกลชั่วระยะความร้อนในร่างกาย 
ยังไม , สงบระงับนี้ชื่อว่า รูปสันตติหนึ่ง เมื่อคนเดินมาจากแดดแล้วเข้าห้องชั่วระยะที่ 
ความมืดหน้ามัวตายังไม่หายไป นี้ก็ชื่อว่า รูปสันตติหนึ่ง เมื่อพระโยคีมนสิการ 
กัมมัฏฐานอยู่ในห้องแล้วเปิดหน้าต่างมองออกไปในตอนกลางวัน ชั่วระยะที่ความพร่า 
แห่งนัยน์ตายังไม่หายไปนี้ก็ชื่อว่ารูปสันตติหนึ่งวาระแห่งชวนะ๒,๓ชื่อว่านามสันตติ 
คือสันตติของสิ่งที่เป็นนาม ดังนี้กล่าวว่า สันตติทั้ง ๒ นั้น ชื่อว่า สันตติปัจจุบัน คือ 
ปัจจุบันโดยสันตติ 


ปัจจุบันโดยยาวนาน 

ส่วนธรรมชาติที่กำหนดไว้ชั่วภพหนึ่ง ชื่อว่า ปัจจุบันโดยกาลอันยาวนาน 
ดังที่พระมหาสัจจายนเถระหมายถึง กล่าวไว่ในภัทเทกรัตตสูตรว่า ๑ อาวุโส ก็ใจและ 
ธรรมทั้ง ๒ อย่างนั้นจัดเป็นปัจจุบัน เมื่อใจและธรรมทั้งสองนั้นเกิดขึ้นเฉพาะแล้ว 
ย่อมมีวิญญาณเนื่องด้วยฉันทราคะ เพราะเหตุที่วิญญาณเนื่องด้วยฉันทราคะ ชนจึงยินดี 
ยิ่งซึ่งปัจจุบันนั้น เมื่อมีความยินดีในปัจจุบันนั้นอยู่ ย่อมง่อนแง่นคลอนแคลนในธรรม 
ที่เป็นปัจจุบันนั้น ก็ในปัจจุบันทั้ง ๒ นี้ ปัจจุบันโดยสันตติมาในอรรถกถาทั้งหลาย 
ส่วนปัจจุบันโดยกาลอันยาวนาน มาในพระสูตรแล 


มติอาจารย์บางพวก 

ในปัจจุบันเหล่านั้น อาจารย์บางพวกกล่าวว่า จิตที่เป็นปัจจุบันโดยขณะจัดเป็น 
อารมณ์แห่งเจโตปริยญาณ เพราะเหตุไร ? เพราะจิตของภิกษุผู้มีฤทธี๋และของผู้อื่น 
ย่อมเกิดขึ้นในขณะเดียวกันได้ การอุปมาแห่งจิตเหล่านั้น มีดังต่อไปนี้ คือเหมือน 
อย่างเมื่อบุคคลเอาดอกไม้กำหนึ่งเหวี่ยงซัดไปในอากาศ ดอกไม้ดอกหนึ่งจะเสียบ 
ก้านเข้ากับก้านของดอกไม้อีกดอกหนึ่งได้เป็นแน่แท้ ฉันใด เมื่อพระโยคีนึกถึงจิต 
ของมหาชนด้วยอำนาจเป็นพวกหมู่โดยมุ่งหวังว่าเราจักรูจิตของผู้อื่นจิตของคนคนหนึ่ง ย่อม 
จะประสานเข้ากับจิตดวงหนึ่งของผู้!ดผู้หนึ่งในหมู่นั้น ในอุปปาทขณะหรือฐิติขณะ 


๑ ม.อู. (ไทย) ๑๔/'๒๗๘-๒๘๕/๓๐๐-๓๔๒ 


10-1996 (0695-0730)8 


725 


1/5/11,2:33/\1\/เ 



















๗๒๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


หรือภังคะขณะก็ได้โดยแท้ ฉันนั้น แต่คำของเกจิอาจารย์นั้นถูกคัดค้านเสียแล้ว 
ในอรรถกถาทั้งหลายว่า คำนั้นไม่ถูก เพราะพระโยคีเมื่อนึกอยู่ตั้ง ๑๐๐ ปี ๑ 1 ๐๐๐ ปี 
ย่อมนึกด้วยจิตใด และย่อมรู้ด้วยจิตใด จิตทั้ง ๒ เหล่านั้น ไม่มีฐานร่วมกันเลย และ 
เพราะโทษ คืออาวัชชนจิตและชวนจิตทั้งหลายถึงความมีอารมณ์แตกต่างกันไปในฐานะ 
ที่ไม่ควร ส่วนปัจจุบันโดยสันตติและปัจจุบันโดยกาลอันยาวนาน พึงทราบว่า เป็น 
อารมณ์แห่งเจโตปริยญาณได้ พระอรรถกถาจารย์กล่าวอธิบายไว่ในอรรถกถา 
ลังยุตตนิกายว่า ในปัจจุบัน ๒ อย่างนั้น จิตของผู้อื่นที่มีในเวลาประมาณ ๒ 1 ๓ 
ชวนวิถี ด้วยอำนาจเป็นอดีตารมณ์และเป็นอนาคตารมณ์ แต่ชวนวิถีซึ่งเป็นไปได้อยู่ 
อันใด จิตนั้นทั้งหมดชื่อว่า ปัจจุบันโดยสันตติ ส่วนปัจจุบันโดยกาลอันยาวนาน 
พึงแสดงโดยวาระแห่งชวนะแล คำนั้นท่านกล่าวไว้ดีแล้ว จะชี้แจงข้อความในคำนั้น 
ดังต่อไปนี้ ภิกษุผู้มีฤทธิ้ต้องการจะทราบจิตของผู้อื่นจึงอาวัชชนาการไป อาวัชชนจิต 
ทำสิ่งที่เป็นปัจจุบันโดยขณะให้เป็นอารมณ์ ดับพร้อมกับสิ่งซึ่งเป็นปัจจุบันโดยขณะนั้น 
ต่อจากนั้นมีชวนจิต ๔ หรือ ๕ ดวง ซึ่งดวงที่สุดเป็นจิตประกอบด้วยฤทธิ้ 
ดวงที่เหลือเป็นกามาวจร แม้บรรดาชวนจิตทั้งปวงเหล่านั้น จิตที่ดับนั้นแลจัดว่า 
เป็นอารมณ์ แต่ก็จิตเหล่านั้นไม่มีอารมณ์ต่างกันเลย เพราะมีอารมณ์เป็นปัจจุบัน 
ด้วยสามารถแห่งระยะกาลอันยาวนาน จริงอยู่ แม่ในภาวนาที่มีอารมณ์เดียว จิต 
อันประกอบด้วยฤทธิ้เท่านั้นย่อมรู้จักจิตของผู้อื่น ฝ่ายจิตนอกนี้หารูไม่ เปรียบดุจ 
ในจักขุทวาร จักขุวิญญาณเท่านั้นเห็นรูป ส่วนวิญญาณนอกจากนี้หาเห็นไม่ เจ!ต- 
ปริยญาณ ดังที่ว่ามานี้ ชื่อว่าเป็นปัจจุปันนารมฟ้ด้วยอำนาจปัจจุบันโดยสันตติและ 
ปัจจุบันโดยกาลอันยาวนาน อีกนัยหนึ่ง แม้ปัจจุบันโดยสันตติย่อมเป็นไปในปัจจุบัน 
โดยกาลอันยาวนานเท่านั้นเหตุนั้นเจโตปริยญาณนี้พึงทราบว่าเป็นปัจจุบันนารมณ์ 
ด้วยสามารถแห่งปัจจุบันโดยกาลอันยาวนานนั้นแล และพึงทราบว่า เป็น 
พหิทธารมณ์ก็ได้ เพราะมีจิตของผู้อื่นเป็นอารมณ์นั้นแล 

ความเป็นไปในอารมณ์ ๘ แห่งเจโตปริยญาณ พึงทราบดังบรรยายมาฉะนี้แล 


10-1996 (0695-0730)8 


726 


1/5/11,2:33/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๒๗ 


ปุพเพนิวาสญาณในอารมณ์ ๘ อย่าง 

[๔๑๗] ปุพเพนิวาสญาณ ย่อมเป็นไปในอารมณ์๘ คือ ปริตตารมณ์๑ มหัคค 
ตารมณ์ ๑ อัปปมาณารมณ์ ๑ มัคคารมณ์ ๑ อตีตารมณ์ ๑ อัชฌัตตารมณ์ ๑ 
พหิทธารมณ์ ๑ นวัตตัพพารมณ์ ๑ 

เป็นไปอย่างไร ? คือ ปุพเพนิวาสญาณนั้น ในกาลที่ระลึกถึงขันธ์ที่เป็นกามาวจร 
ก็เป็นปริตตารมณ์ ในกาลที่ระลึกถึงขันธ์ที่เป็นรูปาวจรก็เป็นมหัคคตารมฟ้ ในกาลที่ 
ระลึกถึงด้วยมรรคที่ตนเองหรือคนอื่นเจริญแล้ว และระลึกถึงผลที่ตนเองหรือคนอื่น 
ได้ทำให้แจ้งแล้วในอดีตกาล ก็เป็นอัปปมาณารมณ์ ในกาลที่ระลึกถึงมรรคที่ตนเอง 
หรือคนอื่นได้เจริญแล้วอย่างเดียว ก็เป็นมัคคารมฟ้ แต่โดยที่แน่นอนแล้ว ปุพเพ¬ 
นวาลญาณนี้จัดเป็นอดีตารมฟ้แทํในญาณเหล่านั้น ถึงเจโตปริยญาณและยถากัมมุปค¬ 
ณาณจะจัดเป็นอดีตารมณ์ก็จริง ถึงกระนั้น บรรดาญาณทั้ง ๒ นั้น จิตที่ล่วงไปแล้ว 
ในภายใน ๗ วัน จัดเป็นอารมณ์แห่งเจโตปริยญาณ เพราะเจโตปริยญาณนั้น ไม่รู้ 
จักขันธ์อื่นหรือสังขารอันเนื่องด้วยขันธ์ แต่ก็เพราะมีจิตสัมปยุตด้วยมรรคเป็นอารมณ์ 
ท่านจึงเรียกว่าเป็นมัคคารมณ์โดยปริยาย จริงอยู่ ธรรมชาติที่ล่วงไปแล้ว ซึ่งเป็นแต่ 
เพียงเจตนาเท่านั้นจัดว่าบินอารมณ์แห่งยกากัมมุปคญาณ แต่สำหรับปุพเพนิวาสญาณ- 
ขันธ์ที่ล่วงไปแล้ว หรือสังขารบางอย่างซึ่งเนื่องด้วยขันธ์อันจะชื่อว่าไม่เป็นอารมณ์หา 
มีไม่ เพราะปุพเพนิวาสญาณนั้นมีคติเสมอด้วยสัพพัญณุตญาณ 

ในธรรมคือขันธ์อันล่วงไปแล้ว และสังขารอันเนื่องด้วยขันธ์ 
นักศึกษาพึงทราบความแตกต่างกันดังนี้แล 

มติอรรถกถาจารย์ 

เนื้อความในอรรถกถาที่เกี่ยวข้องกับญาณนี้มีดังต่อไปนี้ ก็เพราะเหตุที่ท่าน 
กล่าวไว่ในคัมภีร์ปัฏฐานว่า ๑ ขันธ์ซึ่งเป็นกุศลเป็นปัจจัยโดยอารัมมณปัจจัยแห่งอิทธิ- 
วิธญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ และยถาก้มมุปคญาณ ฉะนั้น 

๑ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๐๔/๒๕๗-๒๕๘ 


10-1996 (0695-0730)8 


727 


1/5/11,2:33/\1\/เ 



















๗๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ขันธ์ทั้ง ๔ จึงเป็นอารมณ์แห่งเจโตปริยญาณและยถากัมมุปคญาณได้ แม่ในญาณ 
ทั้ง ๒ นั้น ขันธ์ทั้งที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลนั้นแลเป็นอารมณ์แห่งยถากัมมุปคญาณ 
ได้ ก็แลปุพเพนิวาสญาณนั้นจัดเป็นอัชฌัตตารมณ์ในเวลาที่นึกถึงขันธ์ของตน จัดเป็น 
พหิทธารมณ์ในเวลาที่นึกถึงขันธ์ของคนอื่น จัดเป็นนวัตตัพพารมณ์ ในเวลาที่นึกถึง 
ชื่อ, โคตร, แผ่นดิน และนิมิต เป็นต้น โดยนัยเช่นว่าในอดีตกาลได้มีพระผู้มีพระภาค 
ทรงพระนามว่าวิปัสสี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า พันธุมดี พระบิดาทรง 
พระนามว่า พันธุมา ๑ ก็ในบทว่า ชื่อและโคตร นี้ พึงเพ่งถึงเนื้อความแห่งพยัญชนะ 
ที่สำเร็จได้โดยสมมุติ ซึ่งเนื่องด้วยขันธ์ ไม่พึงเพ่งถึงแต่พยัญชนะอย่างเดียวเพราะ 
พยัญชนะเป็นกามาวจร เพราะท่านสงเคราะห์เข้าตามบ่อเกิดแห่งศัพท์ สมดังที่ท่าน 
กล่าวไว้ว่า ๒ นิรุตติปฏิสัมภิทามีกามาวจรเป็นอารมณ์ เนื้อความนื้บับว่าเป็นความถูกใจ 
ของพวกข้าพเจ้า 


ความเป็นไปในอารมณ์ ๘ แห่งปุพเพนิวาสญาณ 
พึงทราบความหมายดังบรรยายมาฉะนี้แล 

ทิพพจักขุญาณในอารมณ์ ๔ อย่าง 

[๔๑๘] ทิพพจักขุญาณย่อมเป็นไปในอารมณ์ ๔ คือ ปริตตารมณ์ ๑ ปัจจุปัน- 
นารมณ์ ๑ อัชฌัตตารมฟ้ ๑ พหิทธารมณ์ ๑ เป็นไปอย่างไร ? 

คือ ทิพพจักขุญาณนั้น ชื่อว่าเป็นปริตตารมณ์เพราะทำรูปให้เป็นอารมณ์ และรูป 
ก็เป็นกามาวจรด้วย ชื่อว่า เป็นปัจจุปันนารมณ์ ก็เพราะเป็นไปในรูปเฉพาะที่มีอยู่ ชื่อ 
ว่าเป็น อัซฌัตตารมณ์ ในเวลาที่เห็นรูปอันอยู่ในท้องของตนเป็นต้น ชื่อว่าเป็น 
พหิทธารมณ์ ในเวลาที่เห็นรูปของผู้อื่น 

ความเป็นไปในอารมณ์ ๔ แห่งทิพพจักขุญาณ 
พึงทราบความหมายดังบรรยายมาฉะนี้ 


๑ ท.ม. (ไทย) ๑๐/๑๒ /๕ ๒ อภ.ว. (ไทย)๓๕'/๗๔๙/๔๗๗ 


10-1996 (0695-0730)8 


728 


1/5/11,2:33/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๓ อภิญญานิเทศ 


๗๒๙ 


อนาคตังสญาณในอารมณ์ ๘ อย่าง 

[๔๑๙] อนาคตังสญาณย่อมเป็นไปในอารมณ์ ๘ คือ ปริตตารมฟ้ ๑ มหํคคตา- 
รมฟ้ ๑ อัปปมาณารมณ์ ๑ มัคคารมฟ้ ๑ อนาคตารมฟ้ ๑ อัชฌัตตารมณ์ ๑ 
พหิทธารมฟ้ ๑ นวัตตัพพารมณ์ ๑ เป็นอย่างไร ? 

คือ อนาคตังสญาณนั้นชื่อว่าเป็น ปริตตารมณ์ ในเวลาที่รู้ว่าสัตว์นี้จักเกิดใน 
ชั้นกามาวจรในอนาคตกาล ชื่อว่าเป็น มหัคคตารมณ์ ในเวลาที่รู้ว่าสัตว์นี้จักเกิดใน 
รูปาวจรหรืออรูปาวจร ชื่อว่าเป็น อัปปมาณารมณ์ ในเวลาที่รู้ว่าเขาจักทำมรรค 
ให้เจริญ เขาจักทำให้แจ่มแจ้งซึ่งผล ชื่อว่าเป็น มัดคารม ณ์ในเวลาที่รู้'ง่าเขาจักทำมรรค 
ให้เจริญอย่างเดียว แต่ว่า โดยแน่แท้แล้ว อนาคตังสญาณนี้มีอารมณ์เป็นอนาคต 
อย่างเดียวเท่านั้น ในอารมณ์เหล่านั้น แม้เจโตปริยญาณจะเป็นอนาคตารมณ์ได้ก็จริง 
แล แต่ทว่า เจโตปริยญาณนั้นมีจิตที่เป็นอนาคตภายในระยะ ๗ วันเท่านั้นเป็นอารมณ์ 
เพราะเจโตปริยญาณนั้นย่อมไม่รู้ถึงขันธ์อื่น หรือสังขารอันเนื่องด้วยขันธ์เลย แต่สิ่ง 
อะไร ๆ ในอนาคตชื่อว่ามิได้เป็นอารมณ์แห่งอนาคตังสญาณหามีไม่ ตามข้อความที่ 
กล่าวมาแล้วในปุพเพนิวาสญาณ ชื่อว่าเป็นอัชฌัตตารมณ์ใด็ในเวลาที่รู้ว่าเราจักเกิด 
ในที่โน้น ชื่อว่าเป็นพหิทธารมณ์ใดในเวลาที่รู้ว่าคนโน้นจักเกิดในที่โน้น ในเวลาที่รู้ชื่อ 
และโคตรโดยนัยเป็นต้นว่า ในอนาคต พระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่า เมตเตยยะ จัก 
เสด็จอุบัติขึ้น พราหมณ์ชื่อว่าสุพรหมาจักเป็นพระบิดาของพระองค์ พราหมณีชื่อว่า 
พรหมวดีจักเป็นพระมารดาของพระองค์ ๑ ดังนี้จัดเป็น นวัตตัพพารมณ์ ตามนัย 
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในปุพเพนิวาสญาณนั้นแล 

ความเป็นไปในอารมณ์ ๘ แห่งอนาคตังสญาณ 
นักศึกษาพึงทราบความหมายดังได้บรรยายมาฉะนี้แล 

ยถากัมมุปคญาณในอารมณ์ ๕ อย่าง 

[๔๒๐] ยถากัมมุปคญาณเป็นไปในอารมณ์ ๔ คือ ปริตตารมฟ้ ๑ มหัคคตา- 
รมฟ้ ๑ อดีตารมณ์ ๑ อัชฌัตตารมฟ้ ๑ พหิทธารมณ์ ๑ 


๑ ท.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๐๗/๗๘-๗๙ 


10-1996 (0695-0730)8 


729 


1/5/11,2:33/\1\/เ 



















๗๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เป็นไปอย่างไร ? คือ ยถากัมมุปคญาณนั้นย่อมชื่อว่าเป็น ปริตตารมณ์ ใน 
เวลาที่รู้กรรมที่เป็นกามาวจร เป็น มหัคคตารมณ์ ในเวลาที่รู้กรรมที่เป็นรูปาวจรและ 
อรูปาวจร เป็น อตีตารมณ์ เพราะเหตุที่รู้เฉพาะอดีต เป็น อัชฌัตตารมณ์ ในเวลาที่รู้ 
กรรมของตน เป็น พหิทธารมณ์ ในเวลาที่รู้กรรมของผู้อื่น 

ความเป็นไปในอารมณ์ ๕ แห่งยกากัมมุปคญาณ 
นักศึกษาพึงทราบข้อความดังที่ได้บรรยายมาฉะนี้แล 

ส่วนในอธิการนี้ คำใดที่ท่านกล่าวไว้ว่า อัชฌัตตารมณ์และพหิทธารมณ์ ดังนี้ 
คำนั้นท่านกล่าวไว้ด้วยมีอรรถาธิบายว่า ยกากัมมุปคญาณนั้นในเวลาที่รู้กรรมภายใน 
คือของตนเองตามกาลเวลา และในเวลาที่รู้กรรมภายนอกคือของคนอื่นตามกาลเวลา 
ก็จัดเป็นอัชฌัตตพหิทธารมณ์ได้บ้างเหมือนกัน ฉะนี้แล 

ปริจเฉทที่ ๑๓ ชื่อว่า อภิญญานิเทศ 
ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 

อันข้าพเจ้ารจนาขึ้นไว้เพื่อให้เกิดความปราโมชแห่งสาธุชนทั้งหลาย ดังนี้ 


10-1996 (0695-0730)8 


730 


1/5/11,2:33/\1\/เ 



















ปริปีเฉทที่ 
ขันธนิเทฟิ 


ใ]ญญากลา 


[๔๒๑] บัดนี้เพราะเหตุที่สมาธิที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงออกแล้วด้วยธรรม 
โดยยกจิตเป็นประธานในพระคาถาว่า “สีเล ปติฏฺซิาย นโร สปณฺโณ จิตฺตํ ปณฺณณฺจ 
ภา วยํ” ดังนี้เป็นต้น ย่อมเป็นอันภิกษุผู้ประกอบด้วยสมาธิภาวนาอันแน่วแน่ มีอานิสงส์ 
อันบรรลุแล้วด้วยอำนาจแห่งอภิญญาอย่างนี้ เจริญแล้วโดยอาการทั้งปวง 

ต่อแต่นั้นพึงเจริญปัญญาในลำดับไป ก็ปัญญานั้นไม่ใช่ทำได้อย่างง่ายนัก แม้เพื่อ 
จะรู้แจ้ง เพราะทรงแสดงไว้โดยสังเขปนัก จะป่วยกล่าวไปไยถึงการเจริญเล่า ฉะนั้น เพื่อ 
จะแสดงความพิสดารและนัยแห่งภาวนาปัญญานั้น จึงมีปัญหานี้ว่า อะไรชื่อว่า ปัญญา ? 
ที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอรรถว่าอะไร ? ลักษณะ กิจ ผล เหตุใกล้ ของปัญญานั้น 
เป็นอย่างไร ? ปัญญามีกี่อย่าง จะพึงเจริญอย่างไร ? การเจริญปัญญา มีอานิสงส์ 
อย่างไร ? 

[๔๒๒] พึงทราบวิสัชนาในข้อปัญหานั้นดังต่อไปนี้ 

ปัญหากรรมที่ว่า “อะไรเป็นปัญญา” นั้น มีวิสัชนาว่า ปัญญามีหลายอย่าง 
ต่างประการ อันจะวิสัชนาชี้แจงปัญญานั้นไปทุกอย่าง จะไม่พึงยังประโยชน์ให้สำเร็จ ทั้ง 
จะพึงเป็นไปเพื่อความแ]อยิ่งขึ้นด้วย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวหมายเอาปัญญา 
ที่ประสงคํในที่นี้เท่านั้น คือวิปัสสนาญาณอันสัมปยุตด้วยกุศลจิตเป็นปัญญา 

[๔๒๓] ปัญหาว่า อะไรซื่อว่าปัญญา ? เฉลยว่า ที่ชื่อว่าปัญญาเพราะอรรถ 
ว่ารู้ชัด ที่ชื่อว่า รู้ชัดนี้ คืออย่างไร ? คือความรู้โดยประการต่างๆ พิเศษยิ่งกว่าอาการ 
คือความหมายรู้ และความรู้แจ้ง จริงอยู่ แม้เมื่อสัญญา วิญญาณ และปัญญา จะ 
เป็นความรู้ด้วยกัน แต่สัญญา เป็นสักแต่ว่าความหมายรู้อารมณ์ เช่น รู้จักว่า สีเขียว 


10-1996 (0731-0804)8 


731 


1/5/11,2:34/\1\/เ 



















๗๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สีเหลือง เป็นต้นเท่านั้น แต่ไม่อาจให้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะว่า ไม่เที่ยง เป็น 
ทุกข์ เป็นอนัตตาได้ วิญญาณย่อมรู้จักอารมณ์ว่า สีเขียว สีเหลืองเป็นต้นด้วย และ 
ย่อมให้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะได้ด้วย แต่ไม่อาจจะให้ก้าวหน้าไปถึงความปรากฏ 
แห่งมรรคได้ส่วนปัญญาย่อมรู้อารมณ์และให้ถึงความแทงตลอดซึ่งลักษณะด้วยอำนาจ 
แห่งนัยดังกล่าวแล้ว ทั้งให้ก้าวหน้าไปถึงความปรากฏแห่งมรรคด้วย 

อุปมาเหมือนคน ๓ คน คนหนึ่งเป็นเด็กที่ยังไม่มีความรู้ (ในเรื่องการใช้จ่าย) 
คนหนึ่งเป็นชาวบ้าน (ธรรมดา) คนหนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ดูเงิน เมื่อเขาเห็นกองเหรียญ 
กษาปณ์ที่เขาวางไว้บนแผ่นกระดานที่ดูเงิน เด็กที่ยังไม , มีความรู้ ย่อมรู้แต่เพียงว่า 
เหรียญกษาปณ์ ที่สวย งาม ยาว สั้น สี่เหลี่ยมหรือกลมเท่านั้น แต่ไม , รู้ว่า ของชนิดนี้ 
เขาสมมติว่า เป็นรัตนะ ใช้แลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคของมวลมนุษย์ คนชาว 
บ้านย่อมรู้ว่า เหรียญกษาปณ์เป็นของสวยงาม และรู้ว่า เป็นของที่เขาสมมติเป็นรัตนะ 
ใช้แลกเปลี่ยนเครื่องอุปโภคบริโภคของมวลมนุษย์ แต่ไม่รู้จักเลือกว่า เหรียญนี้แท้ 
เหรียญนี้ปลอม เหรียญนี้มี-ราคาเพียงครึ่งหนึ่ง ส่วนเจ้าหน้าที่ดูเงิน ย่อมรู้ประการ 
เหล่านั้นทั้งหมด และรู้จริงๆ แม้แลดูเหรียญกษาปณ์ก็รู้ ได้ฟังเสียงเคาะ ได้ดมกลิ่น 
ได้ลิ้มรส ชั่งดูด้วยมือก็รู้ และรู้จนกระทั้งว่า ทำที่บ้าน ที่หมู่บ้าน ในเมือง หรือที่ภูเขา 
ที่ฝังแม่นั้าชื่อโน้น และรู้จนกระทั้งว่าอาจารย์คนโน้นทำฉันใด อุปไมยนี้ก็พึงทราบฉันนั้น 

ก็สัญญาย่อมเป็นเหมือนการเห็นเหรียญกษาปณ์ของเด็กที่ยังไม่มีความรู้ 
เพราะถือเอาสักว่าอาการคือความปรากฏแห่งอารมณ์ ด้วยอำนาจสีเขียวเป็นต้น 
วิญญาณ ย่อมเป็นเหมือนว่าการเห็นเหรียญกษาปณ์ของชาวบ้าน เพราะถือเอา 
อาการของอารมณ์ด้วยอำนาจสีเขียว เป็นต้น และให้ถึงการแทงตลอดลักษณะที่สูง 
ขึ้นไป ส่วนปัญญาย่อมเป็นเหมือนการเห็นเหรียญกษาปณ์ของเจ้าหน้าที่ดูเงิน เพราะ 
ถือเอาอาการของอารมณ์ด้วยอำนาจสีเขียวเป็นต้น และให้ถึงการแทงตลอดลักษณะ 
และให้ถึงความปรากฏแห่งมรรคแม้ที่สูงขึ้นไปกว่านั้น เพราะฉะนั้น ความรูโดย 
ประการต่าง ๆ ที่พิเศษยิ่งกว่าอาการคือความหมายรู้และความรู้แจ้ง นี้แหละพึง 
ทราบว่า ความรู้ชัด คำแก้ปัญหาว่า “ที่ ชื่อว่าปัญญา เพราะอรรถว่ารู้ชัด” ดังนี้ 
ข้าพเจ้ากล่าวหมายถึงความรู้ชัดนี้ 


10-1996 (0731-0804)8 


732 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๓๓ 


ก็ปัญญานี้นั้น เป็นธรรมชาติที่ละเอียดเห็นได้ยาก เพราะมีความแตกต่างกันที่ 
บุคคล แยกไม , ได้ว่า ที่ใดมีสัญญาและวิญญาณ ที่นั้นไม่มีปัญญาโดยส่วนเดียว ก็ใน 
กาลใดมีปัญญา ในกาลนั้น ปัญญาก็ยังแยกออกจากธรรมเหล่านั้นไม่ได้ว่า “นี้สัญญา 
นี้วิญญาณ นี้ปัญญา” เพราะเหตุนั้น พระนาคเสนผู้มีอายุ จึงถวายพระพรแด่พระเจ้า 
มิลินทร์ว่า “มหาบพิตร พระผู้มีพระภาคทรงทำอะไรที่บุคคลทำได้ยากแล้ว” พระเจ้า 
มิลินทร์ตรัสถามว่า “ท่านพระนาคเสนผู้เจริญ ก็พระผู้มีพระภาคทรงทำอะไรที่ทำ 
ได้ยากหรือ” “มหาบพิตรการกำหนดธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่’ไม่มีรูป คือจิตและ 
เจตสิกที่เป็นไปในอารมณ์เดียวกัน ซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่า “นี้ผัสสะ นี้เวทนา นี้ปัญญา 
นี้เจตนา นี้จิต” ดังนี้ นั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยาก พระผู้มีพระภาคทรงทำแล้ว 

[๔๒๔] ในปัญหาข้อว่า ลักษณะ กิจ ผล เหตุใกล้ของปัญญานั้น เป็นอย่าง ไร ? 

นี้พึงทราบวินิจฉัย ดังต่อไปนี้ 

ปัญญา มีการแทงตลอดสภาวธรรมเป็นลักษณะ มีการกำจัดความมืดคือโมหะที่ 
ปกปิดสภาวะความเป็นจริงของธรรมทั้งหลายเป็นกิจ มีความไม่หลงเป็นผล ก็สมาธิ 
เป็นเหตุใกล้ของปัญญานั้น โดยพระบาลีว่า “ผู้มี^ จิตตั้งมั่น ย่อม รู้ ย่อมเห็นตามความ 
เป็นจริง” ดังนี้ ๑ 


ปัญญามีกี่อย่าง 

[๔๒๔] ปัญหาข้อว่า “ปัญญามีกี่อย่าง” วิสัชนาว่า อันดับแรก ว่าโดย 

ลักษณะคือการแทงตลอดสภาวธรรม ปัญญามีอย่างเดียวเท่านั้น 

ปัญญามี ๒ อย่าง คือ โลกิยปัญญา ๑ และ'โลกุตดร'ปัญญา ๑ เป็น ๒ อย่าง 
โดยนัยอย่างเดียวกันนั้น คือ ปัญญามีอาสวะ ๑ และไม่มีอาสวะ ๑ ปัญญาที่กำหนด 
นาม ๑ และที่กำหนดรูป ๑ ปัญญาที่เกิดร่วมกับโสมนัส ๑ และที่เกิดร่วมกับอุเบกขา ๑ 
ปัญญาที่เบึนทัสสนภูมิ ๑ และที่เป็นภาวนาภูมิ ๑ 

ปัญญาเป็น๓อย่าง คือเป็นจินดามยปัญญา๑ สุตมยปัญญา๑ และภาวนามย- 
ปัญญา ๑ โดยนัยเดียวกันนั้น คือ ปัญญาที่เป็นปริตตารัมมณะ ๑ ที่เป็นมหัคคดา- 
รมมณะ ๑ และ'ที่เป็นอัปปมาณารัมมณะ ๑ ปัญญาที่เป็นอายโกศล ๑ ที่เป็นอปาย¬ 


อ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๒/๔ 


10-1996 (0731-0804)8 


733 


1/5/11,2:34/\1\/เ 



















๗๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โกศล ๑ และที่เป็นอุปายโกศล ๑ และปัญญาโดยอภินิเวส ๓ มีอัชฌัตตาภินิเวส 
(มุ่งมั่นข้างใน) เป็นต้น 

ปัญญาเป็น ๔ อย่าง คือเป็นญาณในสัจจะ ๔ และเป็นปฏิสัมภิทา ๔ 
[๔๒๖] ในส่วนแห่งปัญญาเหล่านั้น ปัญญาที่เป็นอย่างเดียว มีเนื้อความชัดเจน 


ปัญญา ๒ อย่าง 

ในส่วนแห่งปัญญา ๒ อย่าง มีอธิบายดังนี้ 

ปัญญาเป็น ๒ อย่าง คือที่เป็นโลกิยะ ๑ และที่เป็นโลกุตดระ ๑ อย่างนี้ คือ 
ปัญญาที่สัมปยุตด้วยโลกิยมรรค เป็นโลกิยปัญญา ๑ และปัญญาที่สัมปยุตด้วย 
โลกุตตรมรรค เป็นโลกุตตรปัญญา ๑ 

ในทุกะที่ ๒ ปัญญาที่เป็นอารมณ์ร่วมกับอาสวะทั้งหลายเป็นปัญญามีอาสวะ ๑ 
และปัญญาที่ไม , เป็นอารมณ์ร่วมกับอาสวะเหล่านั้นเป็นปัญญาไม่มีอาสวะ ๑ แต่โดยอรรถ 
ปัญญา ๒ อย่างนั้น ก็คือโลกิยปัญญาและโลกุตตรปัญญาเท่านั้นเอง นัยสาสวทุกะ 
อื่นเช่น ปัญญาที่ประกอบกับอาสวะ เป็นปัญญามีอาสวะ และปัญญาที่ไม , ประกอบ 
กับอาสวะ เป็นปัญญาไม่มีอาสวะดังนี้ ปัญญาเป็น ๒ อย่าง โดยเป็นปัญญามีอาสวะ 
และไม่มีอาสวะด้วยประการอย่างนี้ 

ในทุกะที่ ๓ ปัญญา ๒ อย่าง โดยเป็น นามววัฏฐาปนะ และ รูปววัฏฐาปนะ 
อย่างนี้ คือ ปัญญาในการกำหนดอรูปขันธ์ ๔ แห่งภิกษุผู1คร่จะเริ่มวิปัสสนาอันใด 
ปัญญาอันนี้ เป็นนามววัฏฐาปนปัญญา ปัญญาในการกำหนดรูปขันธ์อันใด ปัญญา 
อันนี้ เป็นรูปววัฏฐาปนปัญญา 

ในทุกะที่ ๔ ปัญญา ๒ อย่าง โดยเป็น โสมนัสสสหคตะ และ อุ เปกขาสหคตะ 
(เกิดพร้อมด้วยโสมบัสและเกิดพร้อมด้วยอุเบกขา) อย่างนี้ คือ ปัญญาในกามาวจร- 
กุศลจิต ๒ ดวง และในมัคคจิตที่เป็นไปในจดุตถฌานโดยปัญจกนัย ๑๖ ดวง เป็นโสมนัสส¬ 
ดีหคตปัญญา ปัญญาในกามาวจรกุศลจิต ๒ ดวง และในมัคคจิตที่เป็นไปในปัญจม- 
ฌาน ๔ ดวง เป็นอุเปกขาสหคตปัญญา 


10-1996 (0731-0804)8 


734 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๓๕ 


ในทุกะที่ ๕ ปัญญาเป็น ๒ อย่าง โดยเป็น ทัสสน ภูมิ และ ภาวนา ภูมิ อย่างนี้ 
คือ ปัญญาในปฐมมรรค เป็นทัสสนภูมิปัญญา และปัญญาในมรรค ๓ ที่เหลือเป็น 
ภาวนาภูมิปัญญา 

ปัญญา ๓ อย่าง 

[๔๒๗] ในติกะ มีอธิบายดังนี้ 

ในติกะที่ ๑ ปัญญาที่มิได้ฟังจากคนอื่นได้มาเป็นจินตามยปัญญา เพราะสำเร็จ 
โดยลำพังความคิดของตนเอง ปัญญาที่ได้ฟังจากผู้อื่นแล้วได้มาเป็นสุตมยปัญญา 
เพราะสำเร็จด้วยอำนาจการฟัง ปัญญาที่ถึงอัปปนา สำเร็จด้วยอำนาจภาวนาอย่างใด 
ก็แล้วแต่ เป็นภาวนามยปัญญา สมดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ในปัญญา ๓ นั้น 
จินตามยปัญญา เป็นไฉน ? บุคคลมิได้ฟังจากผู้อื่น ได้ซึ่งกัมมัสสกตาญาณ หรือ 
สัจจานุโลมิกญาณว่า รูปไม่เที่ยงก็ดี เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณไม่เที่ยงก็ดี หรือ 
ได้ขันติ (ความอาจเห็นได้) ทิฏฐิ (ความเห็น) รุจิ (ความพอใจ) มุติ (ความรู้) เปกขะ 
(การค้นพบ) ธัมมนิชฌานขันติ (ความทนต่อความเพ่งธรรม) อันเป็นอนุโลมิกะ 
รูปเดียวกันนั้น ในกัมมายตนะทั้งหลายที่บุคคลจัดทำด้วยโยคะ (คือ ปัญญา) ก็ดี ใน 
สิปปายตนะทั้งหลายที่บุคคลจัดทำด้วยโยคะก็ดี ในวิชชาฐานะทั้งหลายที่บุคคลจัดทำ 
ด้วยโยคะก็ดี ความรู้นี้เรียก'ว่า จินตามยปัญญา 

สุ ตมยปัญญาเป็นไฉน? บุคคลได้ฟังจากผู้อื่นแล้วจึงได้กัมมัสสกตาญาณฯลฯ 
ความรู้นี้ เรียกว่า สุ ตมยปัญญา 

ภาวนามยปัญญา เป็นไฉน ? ปัญญาของผู้เข้าสมาบัติทุกอย่างเรียกว่า ภาวนา- 

มยปัญญา ๑ 

ปัญญาเป็น ๓ อย่าง คือ จินดามยปัญญา ๑ สุตมยปัญญา ๑ และภาวนา- 
มยปัญญา ๑ ดังกล่าวมาฉะนี้ 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๗๖๘/๕๐๔-๕๐๕ 


10-1996 (0731-0804)8 


735 


1/5/11,2:34/\1\/เ 



















๗๓๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ในติกะที่ ๒ ปัญญาเป็น ๓ อย่าง คือ ปริตตารัมมณปัญญา ๑ มหัคคตา- 
รัมมณปัญญา ๑ และอัปปมาณารัมมณปัญญา ๑ อย่างนี้ คือปัญญาที่ปรารภธรรม 
ทั้งหลายที่เป็นกามาวจรเป็นไป เป็นปริตตารัมมณปัญญา ที่ปรารภธรรมทั้งหลาย 
ที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรเป็นไป เป็นมหัคคตารัมมณปัญญา ปัญญาทั้ง ๒ นั้น 
เป็น!ลกิยวิปัสสนาปัญญา ปัญญาที่ปรารภพระนิพพานเป็นไป เป็นอัปปมาณารัมมณ- 
ปัญญา ปัญญานั้น เป็น!ลกุตตรวิปัสสนาปัญญา 

ในติกะที่ ๓ ความเจริญชื่อว่าอายะ ความเจริญนั้นมี ๒ ทาง คือ ทางที่ไม่เสื่อม 
จากประ!ยชน์๑ทางที่ให้เกิดประ!ยชน์๑ ความฉลาดในทั้ง ๒ ทางนั้น ชื่อว่า อายโกศล 
ดังพระบาลีว่า ใน!กศล ๓ อย่างนั้น อายโกศล เป็นไฉน ? ผู้มีปัญญารู้'ง่า เมื่อเรา 
มนสิการธรรมเหล่านี้อยู่ อกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้น และอกุศลธรรม 
ทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็ถูกละไป หรือว่า เมื่อเรามนสิการธรรมเหล่านี้อยู่ กุศลธรรม 
ทั้งหลายที่ยังไม , เกิดก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไปเพื่อภิญ!ญภาพ 
ไพบูลย์ เจริญเต็มที่ ปัญญาคือความรู้ทั้ว ฯลฯ ความไม่หลง ความวิจัยธรรม ความ 
เห็นถูกต้องในความไม่เกิดขึ้น และความเสื่อมไปแห่งอกุศลธรรมทั้งหลาย และความ 
เจริญแห่งกุศลธรรมทั้งหลายด้วย แห่งผู้มีปัญญานั้น นี้ เรียกว่า อายโกศล 

ความเสื่อมชื่อว่า อปายะ ความเสื่อมแม้นั้นมี ๒ ทาง คือทางเสื่อมจาก 
ประ!ยชน์ ๑ ทางที่ไม่เกิดประ!ยชน์ ๑ ความฉลาดใน ๒ ทางนั้น ชื่อว่า อปาย โกศล 
ดังพระบาลีว่า ใน!กศล ๓ นั้น อปาย โกศล เป็นไฉน ? ผู้มีปัญญารู้ว่า เมื่อเรา 
มนสิการธรรมเหล่านี้อยู่ กุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดก็ไม , เกิดขึ้น ดังนี้เป็นต้น 

ส่วนว่า ความฉลาดอันเป็นไปทันที คือเกิดขึ้นฉับพลันในอุบาย คือเหตุแห่ง 
ความสำเร็จแห่งธรรมทั้งหลายนั้น ๆ ทุกสถาน ชื่อว่า อุปายโกศล ดังพระบาลีว่า 
ปัญญาอันเป็นอุบายในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนั้นทุกอย่าง ชื่อว่า 

อุปายโกศล ดังนี้ ๑ 

ปัญญาเป็น ๓ อย่าง คือ อาย!กศล อปาย!กศล และอุปาย!กศล ดังกล่าวมาฉะนี้ 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๗๗๑/๕๐๕ 


10-1996 (0731-0804)8 


736 


1/5/11,2:34/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๓๗ 


ในติกะที่ ๔ ปัญญาเป็น ๓ อย่าง มีอัชฌัตตาภินิเวสเป็นต้นอย่างนี้ คือ 
วิปัสสนาปัญญา ที่ปรารภถือเอาขันธ์ของตนเป็นอัชฌัตตาภินิเวสปัญญา ที่ปรารภ 
ถือเอาขันธ์ของผู้อื่นหรือรูปภายนอกที่ไม่เนื่องด้วยอินทรีย์ เป็นพหิทธาภินิเวสปัญญา 
(ปัญญาอันมุ่งมั่นข้างนอก) ที่ปรารภ ถือเอาทั้งสองเป็นอัชฌัตตพหิทธาภินิเวสปัญญา 
(ปัญญาอันมุ่งมั่นทั้งข้างในทั้งข้างนอก) 

ปัญญา ๔ อย่าง 

[๔๒๘] ใน จตุ กก ะ ปัญญาเป็น ๔ อย่างมีอธิบายดังนี้ 

ในจตุกกะที่ ๑ ปัญญาเป็น ๔ อย่างคือญาณในสัจจะ ๔ อย่างนี้คือ ความรู้ 
ปรารภทุกขสัจจะเป็นไป เป็นญาณในทุกข์ ความรู้ปรารภทุกขสมุทัยเป็นไป เป็น 
ญาณในทุกขสมุทัย ความรู้ปรารภทุกขนิโรธเป็นไป เป็นญาณในทุกขนิโรธ ความรู้ 
ปรารภทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นไป เป็นญาณในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 

ในจดุกกะที่ ๒ ความรู้ ๔ อย่างที่ถืงความแตกฉานในวัตถุ ๔ มีอรรถเป็นต้น 
ชื่อว่าปฏิสัมภิทา ๔ ดังพระบาลีว่า ความรูในอรรถชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา ความรู้ใน 
ธรรมชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทา ความรูในการกล่าวอรรถและธรรมตามหลักภาษา (คือ 
ภาษาที่ดี ภาษาที่ถูกต้อง) ชื่อว่านิรุตติปฏิสัมภิทา ความรูในญาณทั้งหลาย ชื่อว่า 
ปฏิภาณปฏิสัมภิทา ๑ ดังนี้ 

อัตถปฏิสัมภิทา 

ในวัตถุ ๔ นั้น คำว่า “อรรถ” โดยสังเขปเป็นคำเรียกผลที่เกิดจากเหตุ จริงอยู่ 
ผลที่เกิดจากเหตุ ท่านเรียกว่า “อรรถ” เพราะเหตุที่ประสพ คือบรรลุถึงโดยทำนอง 
แห่งเหตุ แต่ว่าโดยประเภท ธรรม ๕ อย่างนี้คือ สิ่งที่เกิดเพราะปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง 
นิพพาน เนื้อความแห่งภาษิต วิบาก และกิริยา พึงทราบว่า ชื่อว่าอรรถ ความรู้ 
อันถึงความแตกฉานในอรรถนั้นแห่งบุคคลผู้พิจารณาอรรถนั้น ชื่อว่า อัตถปฏิสัมภิทา 


๑. ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๗๑๘/๔๕๙ 


10-1996 (0731-0804)8 


737 


1/5/11,2:34/\1\/เ 



















๗๓๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ธัมมปฏิสัมภิทา 

คำว่า “ธรรม” นั้นเล่า โดยสังเขป เป็นคำเรียกปัจจัย จริงอยู่ ปัจจัยท่านเรียกว่า 
“ธรรม” เพราะเหตุที่จัดแจงผล คือยังผลนั้นๆ ให้เป็นไป หรืออำนวยให้ถึงผลนั้นๆ 
โดยประเภท ธรรม ๕ อย่างนี้ คือ เหตุที่ยังผลให้เกิดอย่างใดอย่างหนึ่ง อริยมรรค 
ภาษิต กุศล และอกุศล พึงทราบว่า ชื่อว่าธรรม ความรู้อันถึงความแตกฉานในธรรม 
นั้นแห่งบุคคลผู้พิจารณาธรรมนั้น ชื่อว่า ธัมมปฏิสัมภิทา 

แท้จริง อรรถนี้แหละ ท่านจำแนกแสดงไว้ในอภิธรรมโดยนัยว่า “ความรู้ใน 
ทุกข์เป็นอัดถปฏิสัมภิทา ความรู้!นทุกขสมุทัยเป็นธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้!นทุกขนิโรธ 
เป็นอัดถปฏิสัมภิทา ความรู้!นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นธัมมปฏิสัมภิทา” 

ความรู้!นเหตุเป็นธัมมปฏิสัมภิทาความรู้!นผลที่เกิดจากเหตุเป็นอัดถปฏิสัมภิทา 
ธรรมเหล่าใดเกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิดพร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว เกิดเฉพาะแล้ว ปรากฏ 
แล้ว ความรู้!นธรรมเหล่านี้เป็นอัตถปฏิสัมภิทา ธรรมเหล่านั้น เกิดแล้ว เป็นแล้ว เกิด 
พร้อมแล้ว บังเกิดแล้ว เกิดเฉพาะแล้ว ปรากฏแล้ว จากธรรมใด ความรู้!นธรรม 
เหล่านั้น เป็น ธัมมปฏิสัมภิทา 

ความรู้!นชรามรณะเป็นอัตถปฏิสัมภิทา ความรู้!นชรามรณสมุทัย เป็นธัมม- 
ปฏิสัมภิทา ฯลฯ ความรู้!นสังขารนิโรธเป็นอัตถปฏิสัมภิทา ความรู้!นสังขารนิโรธคามินี 
ปฏิปทาเป็นธัมมปฏิสัมภิทา 

ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ย่อมรู้ธรรมอันเป็น สุตตะ เคยยะ ฯลฯ เวทัลละ ความรู้ 
ธรรมนี้เรียกว่าธัมมปฏิสัมภิทา ภิกษุนั้นย่อมรู้เนื้อความแห่งภาษิตนั้น ๆ ว่า “นี้เป็น 
ความแห่งภาษิตนี้ นี้เป็นความแห่งภาษิตนี้” ความรู้เนื้อความแห่งภาษิตนี้ เรียกว่า 
อัดถปฏิสัมภิทา 

ธรรม ที่ เป็นกุศล เป็นไฉน ? สมัยใดจิตเป็นกามาวจรกุศลเกิดขึ้น ฯลฯ ธรรม 
เหล่านี้เป็นกุศล ความรู้!นธรรมเหล่านี้เป็นธัมมปฏิสัมภิทา ความรู้!นวิบากแห่งธรรม 
เหล่านั้นเป็นอัดถปฏิสัมภิทา 


10-1996 (0731-0804)8 


738 


1/5/11,2:34 / \1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๓๙ 


นิรุตติปฏิสัมภิทา 

ข้อว่า “ความรู้ในการกล่าวอรรถและธรรมตามหลักภาษา” มีอรรถาธิบายว่า 
สภาวนิรุตติ (ภาษาที่แท้) คือถ้อยคำที่ใซักันตายตัว ไม่วิปริตคลาดเคลื่อนในอรรถ 
และธรรมนั้น ความรู้ในการกล่าวถ้อยคำคือการพูด การเปล่งถ้อยคำ ได้แก่ความรู้ 
อันถึงซึ่งความแตกฉานในมูลภาษาของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ได้แก่ภาษามคธที่เป็น 
สภาวนิรุตติ (ภาษาแท้) ซึ่งได้ชื่อว่า ธรรมนิรุตติ (ภาษาดี) นั้น โดยนัยว่า พอได้ยิน 
ถ้อยคำที่พูด หรือเปล่ง ก็รู้'ว่า “นี่เป็นสภาวนิรุตติ นี่ไม่ใช่สภาวนิรุตติ” ดังนี้ เป็น 
นิรุตติปฏิสัมภิทา จริงอยู่ ผู้ถึงนิรุตติปฏิสัมภิทา พอได้ยินคำว่า “ผสฺโส เวทนา” ดังนี้ 
เป็นต้น ก็!โต้'ง่า นี่เป็นสภาวนิรุตติ แต่พอได้ยินคำว่า “ผสฺสา เวทโน” ดังนี้เป็นต้น 
ก็!ไต้''ว่า นี้ไม่เป็นสภาวนิรุตติ 


ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 

ข้อว่า “ความรู้ในญาณทั้งหลาย” มีอรรถาธิบายว่าความรู้อันมีความรู้เป็นอารมณ์ 
แห่งบุคคลผู้พิจารณา ทำความรู้ในความรู้ทั้งปวงให้เป็นอารมณ์ หรือว่าความรู้อย่าง 
กว้างขวางด้วยอำนาจอารมณ์และกิจของตนเป็นต้น ในความรู้ทั้งหลาย ตามที่กล่าว 
มานั้น เป็น ปฏิภาณปฏิสัมภิทา 


ภูมิปฏิสัมภิทา ๒ 

[๔๒๙] ก็แล ปฏิสัมภิทาทั้ง ๔ นั้น ย่อมถึงความแตกฉานในภูมิ ๒ คือ 
ในเลขภูมิ ๑ ในอเสขภูมิ ๑ ในภูมิ ๒ นั้น ปฏิสัมภิทาของพระอัครสาวกและของ 
พระมหาสาวกทั้งหลายถึงความแตกฉานในอเสขภูมิ ปฏิสัมภิทาของพระเลขอริยสาวก 
ทั้งหลาย เช่น พระอานนทเถระ (เมื่อยังเป็นพระเสขะ) ท่านจิตตคฤหบดี ท่านธัมมิก 
อุบาสก ท่านอุบาลีคฤหบดี และขุชชุตตราอุบาสิกา ถึงความแตกฉานในเสขภูมิ 

ปฏิสัมภิทาแจ่มใสด้วยอาการ ๕ อย่าง 

อนึ่ง ปฏิสัมภิทาแม้ถึงความแตกฉานในภูมิ ๒ อย่างนี้ จะแจ่มใสขึ้นก็ด้วย 
อาการ ๔ เหล่านั้น คือด้วยอธิคม ด้วยปริยัติ ด้วยสวนะ ด้วยปริปุจฉา และด้วย 
ปุพพโยคะ ในอาการเหล่านั้น การบรรลุพระอรหัต ชื่อว่า อธิคม การเล่าเรียนพระ 


10-1996 (0731-0804)8 


739 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















๗๔๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

พุทธวจนะ ชื่อว่า ปริยัติ การสนใจฟังพระสัทธรรมโดยเคารพ ชื่อว่า สวนะ การกล่าว 
วินิจฉัยคัณฐีบทและอรรถบทในคัมภีร์ทั้งหลายมีพระบาลีและอรรถกถาเป็นต้น ชื่อว่า 
ปริปุจฉา การประกอบเนืองๆ ซึ่งวิปัสสนาถึงชั้นใกล้อนุโลมญาณ และโคตรภูญาณ 
โดยภาวะแห่งพระโยคาวจรผู้มีการไป ๆ มาๆ อยู่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ 
ก่อน ๆ ชื่อว่า ปุพพโยคะ 

อาจารย์อื่นอีกพวกหนึ่ง กล่าวว่า 

ปัจจัยเครื่องอุดหนุนของปฏิสัมภิทา มี ๘ คือ ปุพพ- 
โยคะ ๑ พาหุสัจจะ ๑ เทศภาษา ๑ อาคม ๑ ปริปุจฉา ๑ 
อธิคม ๑ ครุสันนิสัย ๑ และมิตตสมบัติ ๑ 

ในปัจจัยเหล่านั้น ปุพพโยคะ ก็มีนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล ความฉลาดในคัมภีร์และ 
กระบวนศิลปะทั้งหลาย ชื่อว่า พาหุสัจจะ ความฉลาดในโวหาร ถ้อยคำท้องถิ่น 
ชื่อว่า เทศภาษา โดยพิเศษความฉลาดในโวหารของชาวมคธ ชื่อว่า เทศภาษา การ 
เล่าเรียนพระพุทธวจนะ โดยที่สุดแม้เพียงโอปัมมวรรค ชื่อว่า อาคม การไต่ถามถึง 
คำวินิจฉัย เนื้อความแห่งคาถาแม้คาถาหนึ่ง ชื่อว่า ปริปุจฉา ความเป็นพระโสดาบันก็ดี 
ความเป็นพระสกทาคามีก็ดี ความเป็นพระอนาคามีก็ดี ความเป็นพระอรหันต์ก็ดี 
ชื่อว่า อธิคม การอยู่ในสำนักของครูทั้งหลาย ผู้มีสุตปฏิภาณมาก ชื่อว่า ครุสันนิสัย 
การได้มิตรทั้งหลายเห็นปานนั้นนั้นแล ชื่อว่า มิตตสมบัติ ด้วยประการฉะนี้ 

ในปัจจัยเหล่านั้น พระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย อาศัยปุพพโยคะ 
และอธิคมเท่านั้น ก็ทรงบรรลุปฏิสัมภิทา พระสาวกทั้งหลายอาศัยเหตุคือปัจจัย 
เหล่านั้นทุกอย่างจึงได้บรรลุ อนึ่ง การประกอบกัมมัฏฐานภาวนาเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก 
สำหรับจะบรรลุปฏิสัมภิทาหามีไม่ แต่การบรรลุปฏิสัมภิทา สำหรับพระเสขะ 
ทั้งหลาย ก็มีขึ้นในที่สุดแห่งผลวิโมกข์ชั้นเสขะ สำหรับพระอเสขะทั้งหลายก็มีขึ้นในที่ 
สุดแห่งผลวิโมกข์ชั้นอเสขะนั้นเอง จริงอยู่ ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย สำเร็จแด่พระตถาคต 
ทั้งหลาย ก็ด้วยอริยผลแห่งอริยบุคคลนั้นแล เช่นเดียวกับทศพลญาณ 

คำว่า “ปัญญา ๔ อย่าง คือปฏิสัมภิทา ๔” ข้าพเจ้ากล่าวหมายเอาปฏิสัมภิทา 
เหล่านี้แล 


10-1996 (0731-0804)8 


740 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๔๑ 


ปัญญาจะพึงเจริญอย่างไร 

[๔๓๐] ส่วนปัญหาว่า “จะพึงเจริญอย่างไร” นี้ มีพรรณนาว่า เพราะเหตุที่ 
ธรรมทั้งหลายอันแยกประเภทเป็นขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์สัจจะและปฏิจจสมุปบาท 
เป็นต้น เป็นภูมิของปัญญานี้ วิสุทธิ ๒ คือ สีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิเป็น มูล ของ 
ปัญญานี้ วิสุทธิ ๔ คือ ทิฏฐ'วิสุทธิ ๑ กังขาวิตรณวิสุทธิ ๑ มีคคามีคคญาณทัสสน- 
ธิ สุทธิ ๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ๑ และญาณทัสสนวิสุทธิ ๑ เป็น สรีระ ของ 
ปัญญานี้ เพราะเหตุนั้น ปัญญาอันภิกษุผู้ทำความสั่งสมความรูโดยการเล่าเรียนและ 
ไต่ถามในธรรมที่เป็นภูมิเหล่านั้นแล้วยังวิสุทธิ ๒ ที่เป็นมูล ให้ถึงพร้อมแล้วทำวิสุทธิ ๔ 
ที่เป็นสรีระให้ถึงพร้อมอยู่ จะพึงบำเพ็ญได้ นี่เป็นความสังเขปในปัญหาขัอนี้ 

[๔๓๑] ส่วนความพิสดาร ดังต่อไปนี้ 

ภูมิของปัญญา 

คำใด ที่ ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า “ธรรมทั้งหลายอันแยกประเภทเป็นขันธ์ อายตนะ 
ธาตุ อินทรีย์ สัจจะ และปฏิจจสมุปบาท เป็นภูมิของปัญญานี้” ดัง นี้ บัณฑิตพึง 
ทราบวินิจฉัยความในคำนั้นเป็นอันดับแรก 


ขันธ์ 

คำว่า ขันธ์ ได้แก่ ขันธ์ ๔ คือ รูปขันธ์ ๑ เวทนาขันธ์ ๑ สัญญาขันธ์ ๑ สังขาร- 
ขันธ์ ๑ และวิญญาณขันธ์ ๑ 


รูปขันธ์ 

[๔๓๒] ในขันธ์ ๔ นั้น ธรรมชาติที่มีค'วามสลาย’ไป โทรมไป เพราะปัจจัยที่ 
เป็นข้าศึกทั้งหลาย มีหนาวเป็นต้นเป็นลักษณะ ทุกอย่างพึงทราบว่า ชื่อว่า รูปขันธ์ 
เพราะรวมธรรมชาติทั้งปวงนั้นเข้าด้วยกัน ธรรมชาตินี้ แม้เป็นอย่างเดียว โดยลักษณะ 
คือความสลายไป แต่ก็ , นับเป็นสอง โดยแยกเป็นภูตรูปและอุปาทายรูป 


10-1996 (0731-0804)8 


741 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















๗๔๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ภูตรูป 

ในรูป ๒ อย่างนั้น ภูตรูปมี ๔ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ 
และวาโยธาตุ ๑ ลักษณะ รส (คือกิจ) ปัจจุปัฏฐาน (คือผล) ของธาตุ ได้กล่าวไว้แล้ว 
ในจตุธาตุววัฏฐาน แต่ว่าโดยปทัฏฐาน (คือเหตุใกล้) ธาตุทุกอย่างต่าง ก็มีธาตุที่เหลือ 
อีก ๓ อย่าง เป็นปทํฏฐาน 

อุปาทายรูป 

อุปาทายรูปมี ๒๔ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย รูป เสียง กลิ่น รส อิตถินทรีย์ 
ปุริสิ , นทรีย์ ซีวิตินทรีย์ หทยวัตถุ กายวิญญัติ วจีวิญญัติ อากาลธาตุ รูปัสสะ ลหุตา 
(ความเบาแห่งรูป) รูปัสสะ มุทุตา (ความอ่อนแห่งรูป) รูปัสสะ ล้มมัญญตา (ความ 
คล่องแห่งรูป) รูปัสสะ อุปจยตา (ความเติบขึ้นแห่งรูป) รูปัสสะ สันตติ (ความสืบ 
ต่อแห่งรูป) รูปัสสะ ชรตา (ความทรุดโทรมแห่งรูป) รูปัสสะ อนิจจตา (ความไม่ยั่ง 
ยืนแห่งรูป) และกวฬิงการาหาร 

ลักษณะเป็นต้นแห่งอุปาทายรูป 
ปสาทรูป ๕ 

[๔๓๓] ในอุปาทายรูปเหล่านั้น 

ตา มีความผ่องใสแห่งภูตรูปพอกระทบรูปได้เป็นลักษณะ นัยหนึ่ง มีความ 
ผ่องใสแห่งภูตรูปที่มีความใคร่จะเห็นเป็นต้นเหตุและมีกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นลักษณะ 
มีการเวียนอยู่ในรูปทั้งหลายเป็นรส มีฐานที่รองรับจักขุวิญญาณเป็นปัจจุปัฏฐาน มี 
ภูตรูปอันเกิดแต่กรรมที่ใคร่จะเห็นเป็นต้นเหตุเป็นปทัฏฐาน 

หู มีความผ่องใสแห่งภูตรูปพอกระทบเสียงได้เป็นลักษณะ นัยหนึ่ง มีความ 
ผ่องใสแห่งภูตรูปอันมีความใคร่จะฟังเป็นต้นเหตุและมีกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นลักษณะ 
มีการเวียนอยู่ในเสียงทั้งหลายเป็นรส มีฐานที่รองรับโสตวิญญาณเป็นปัจจุปัฏฐาน มี 
ภูตรูปอันเกิดแต่กรรมที่มีความใคร่จะฟังเป็นต้นเหตุเป็นปทัฏฐาน 


10-1996 (0731-0804)8 


742 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๔๓ 


จมูก มีความผ่องใสแห่งภูตรูปพอกระทบกลิ่นได้เป็นลักษณะ นัยหนึ่ง มีความ 
ผ่องใสแห่งภูตรูปอันมีความใคร่จะดมเป็นต้นเหตุและมีกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นลักษณะ 
มีการเวียนอยู่ในกลิ่นทั้งหลายเป็นรส มีฐานที่รองรับฆานวิญญาณเป็นปัจจุปัฏฐาน 
มีภูตรูปอันเกิดแต่กรรมที่มีความใคร่จะดมเป็นต้นเหตุเป็นปทัฏฐาน 

ลิ้น มีความผ่องใสแห่งภูตรูปพอกระทบรสได้เป็นลักษณะ นัยหนึ่ง มีความผ่อง 
ใสแห่งภูตรูปอันมีความใคร่จะลิ้มเป็นต้นเหตุและมีกรรมเป็นสมุฏฐานเป็นลักษณะ มี 
การเวียนอยู่ในรสทั้งหลายเป็นกิจ มีฐานที่รองรับชิวหาวิญญาณเป็นปัจจุปัฏฐาน มี 
ภูตรูปอันเกิดแต่กรรมที่มีความใคร่จะลิ้มเป็นต้นเหตุเป็นปทัฏฐาน 

กาย มีความผ่องใสแห่งภูตรูปพอกระทบโผฏฐัพพะได้เป็นลักษณะ นัยหนึ่ง มี 
ความผ่องใสแห่งภูตรูป ที่มีความใคร่จะถูกต้องเป็นต้นเหตุและมีกรรมเป็นสมุฏฐาน 
เป็นลักษณะ มีการเวียนไปในโผฏฐัพพะทั้งหลายเป็นรส มีฐานที่รองรับกายวิญญาณ 
เป็นปัจจุปัฏฐาน มีภูตรูปอันเกิดแต่กรรมที่มีความใคร่จะถูกต้องเป็นต้นเหตุเป็นปทัฏฐาน 

ลักษณะตาเป็นต้นตามมติเกจิอาจารย์ 

[๔๓๔] ฝ่ายอาจารย์บางพวกกล่าวว่า “ตา” ก็คือความผ่องใสแห่งภูตรูปที่ยิ่ง 
ด้วยธาตุไฟ หู จมูก และลิ้น ก็คือความผ่องใสแห่งภูตรูปที่ยิ่งด้วยธาตุลม ธาตุดิน 
และธาตุฟ้า กายก็คือความผ่องใสแห่งภูตรูปทุกอย่าง 

อาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า “ตา” คือความผ่องใสแห่งภูตรูปที่ยิ่งด้วยไฟ หู 
จมูก ลิ้น และกาย มีความผ่องใสแห่งภูตรูปทั้งหลายที่ยิ่งด้วยโพรง ลม ฟ้า และดิน” 

อาจารย์พวกนั้น บอกให้ท่านชักพระสูตรมาอ้าง ท่านจักไม่พบพระสูตรเป็นแน่แท้ 
ทีเดียว 

อาจารย์บางพวกอ้างเหตุในคำของเกจิอาจารย์ที่กล่าวมานั้นว่า “เพราะธาตุมี 
ธาตุไฟเป็นต้น อันมีรูปเป็นต้นเป็นคุณต้องช่วยอนุเคราะห์” อาจารย์พวกนั้นอัน 
บัณฑิตพึงกล่าวได้ว่า ‘ไครกันเล่ากล่าวว่า สภาวะมีรูปเป็นอาทิเป็นคุณแก , ธาตุมีไฟ 
เป็นต้น? เพราะว่าในภูตรูปทั้งหลายมีความเป็นไปที่แยกกันไม่ออก”ใครๆ ก็กล่าวไม่ได้ว่า 
สิ่งนี้เป็นคุณแก่สิ่งนี้ สิ่งนี้เป็นคุณแก่สิ่งนี้ แม้อาจารย์พวกนั้นจะพึงกล่าวต่อไปอีกว่า 


10-1996 (0731-0804)8 


743 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















๗๔๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“ท่านทั้งหลายประสงค์เอากิจ เช่น การทรงไว้ของธาตุดินเป็นต้นได้ ก็เพราะความที่ 
ภูตรูปนั้น ๆ มีมากในสัมภาระคือองค์อวัยวะนั้น ๆ ฉันใด ข้อที่ว่ารูปเป็นต้นเป็น 
คุณแก่ธาตุไฟเป็นอาทินั้น ก็น่าจะประสงค์เอาได้ เพราะรูปเป็นต้นปรากฏเป็นจำนวน 
มากในสัมภาระที่ยิ่งด้วยธาตุไฟเป็นอาทิ ก็ฉันนั้น” 

อาจารย์เหล่านั้น เราพึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะพึงประสงค์ หากว่า 
กลิ่นในฝืายที่ยิ่งด้วยดินจะพึงเป็นกลิ่นยิ่งกว่ากลิ่นของดองที่ยิ่งด้วยนั้า และสี'ของฟ้า 
เย็นจะพึงจางกว่าสีของนั้าร้อนที่ยิ่งด้วยไฟบ้างละ ก็แต่เพราะทั้ง ๒ อย่างนั้นไม่มี 
เพราะเหตุนั้น ท่านทั้งหลายพึงเลิกคิดกำหนดความแตกต่างกันแห่งภูตรูปที่อาศัย 
ช่องปสาทรูปมีตาเป็นต้นเสียเถิด ถือเอาข้อยุตินี้ว่า “รูปรสเป็นต้นแห่งภูตรูป แม้ใน 
กลาปเดียวกันไม่มีวิเศษก็ยังไม่เหมือนกันฉันใดประสาททั้งหลายมีจักษุประสาทเป็นต้น 
แม้เหตุแห่งความวิเศษอย่างอื่นไม่มี ก็ไม , เหมือนกัน ฉันนั้น” 

ก็อะไรเล่าเป็นเหตุที่ไม , สาธารณะแก , กันและกัน ? ก็กรรมนั้นซิเป็นเหตุแห่ง 
ความแปลกกันของปสาทรูปเหล่านั้น เพราะเหตุนั้น ความแปลกกันแห่งปสาทรูป 
ย่อมมีได้เพราะความแปลกกันของกรรม หาใช่เป็นเพราะความแปลกกันของภูตรูปไม่ 
ด้วยว่า เมื่อภูตรูปมีความแปลกกัน ความผ่องใสย่อมไม่เกิดขึ้น แท้จริง พระโบราณาจารย์ 
กล่าวไว้ว่า “เมื่อภูตรูปเสมอกัน ความผ่องใสจึงมี เมื่อภูตรูปไม่เสมอกัน ความผ่อง 
ใสก็ไม , มี” ดังนี้ 

[๔๓๕] ก็ในปสาทรูปแปลกกัน เพราะกรรมแปลกกันอย่างนี้ ตาและหูรับวิสยรูป 
ที่ไม่ถึงตัวได้ เพราะตาและหูเป็นเหตุแห่งวิญญาณในวิสยรูปอันมีที่อาศัยไม่ติดที่อาศัย 
ของตนเลย จมูก ลิ้น และกายรับได้แต่วิสยรูปที่ถึงตัว เพราะจมูก ลิ้น และกาย เป็น 
เหตุแห่งวิญญาณในวิสยรูปติดที่อาศัยของตน ๆ อยู่แล้วนั้นเอง โดยเป็นที่อาศัยและ 
เป็นเองด้วย 


จักษุประสาทรูป 

[๔๓๖] ในบรรดาปสาทรูป ๔ อย่าง จักษุประสาท ซึมซาบอยู่ตลอดเยื่อตา 
๗ ชั้น ประดุจนั้าม้นที่ปุยนุ่น ๗ ชั้น ซึมซาบตลอดปุยนุ่นทุกชั้น ในประเทศที่เกิด 
สรีรสัณฐานแห่งคนผู้อยู่ตรงหน้า ในท่ามกลางแห่งแววตาดำ อันแวดล้อมด้วยแววตา 
ขาวแห่งสัมภารจักษุ ที่มีขนตาขึ้นอยู่โดยรอบ วิจิตรด้วยแววตาดำและขาว สดใส 


10-1996 (0731-0804)8 


744 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


0า) 


ประดุจกลีบอุบลเขียว ที่ในโลกเขาเรียกกันว่าจักษุ อันธาตุทั้ง ๔ ทำหน้าที่ทรงอยู่ 
สมาน ให้อบอุ่น และเคลื่อนไหว กระทำอุปการะแล้ว ประดุจขัตติยกุมารมีพระพี่เลี้ยง 
ทั้ง ๔ ทำหน้าที่อุ้ม สนาน แต่งองค์ และอยู่เฝืาถวายงานพัดประจำ อันฤดู จิต และ 
อาหารคอยอุปถัมภ์ มีอายุเฝืาเลี้ยงดู อันโคจรรูปมีสี กลิ่น และรส เป็นต้น คอยแวด 
ล้อม เมื่อว่าโดยประมาณมีประมาณเท่าหัวเล็น ย่อมให้สำเร็จเป็นวัตถุและทวารแห่ง 
วิถีจิต มีจักขุวิญญาณเป็นต้น ตั้งอยู่ตามควร 

สมจริง ดังคำที่ท่านพระธรรมเสนาบดีกล่าวว่า 

“จักษุประสาทที่เป็นเครื่องเห็นรูปนี้ 
เล็ก ละเอียด ประมาณเท่าหัวเล็น” 

อนึ่ง โสตประสาท ซึมซาบอยู่ในประเทศมีสัณฐานดังวงแหวน มีขนแดงเล็ก 
งอกขึ้นแล้ว ภายในช่องโสตอันเป็นที่อาศัย อันธาตุมีประการดังกล่าวแล้วกระทำ 
อุปการะ และมีฤดู จิตและอาหารคอยอุปถัมภ์ มีอายุเฝืาอนุบาล มีวรรณะเป็นต้นคอย 
แวดล้อม ให้สำเร็จความเป็นวัตถุและทวารแห่งโสตวิญญาณเป็นต้น ตั้งอยู่ตามควร 

ฆานประสาท ซึมซาบอยู่ในประเทศมีสัณฐานดังกีบแพะ ภายในช่องจมูกซึ่งเป็น 
ที่อาศัย ไต้รับความอุปถัมภ์ อนุบาล และความแวดล้อมมีประการดังกล่าวมา ให้ 
สำเร็จความเป็นวัตถุและทวารแห่งฆานวิญญาณเป็นต้น ตั้งอยู่ตามควร 

ชิวหาประสาท ซึมซาบอยู่ในประเทศมีสัณฐานดังปลายกลีบอุบลเบื้องบน ท่าม 
กลางลิ้นอันเป็นที่อาศัย ไต้รับความอุปการะ อุปถัมภ์ อนุบาลและความแวดล้อมมี 
ประการดังกล่าวมา ให้สำเร็จความเป็นวัตถุและทวารแห่งชิวหาวิญญาณเป็นต้น ตั้ง 
อยู่ตามควร 

ส่วนในกายนี้ ชื่อว่า อุปาทินนรูปมีอยู่เพียงไร ในอุปาทินนรูปทั้งหมด กาย- 
ประสาท ซึมซาบอยู่ประดุจใยในปุยฝืาย ได้รับความอุปการะ อุปถัมภ์ อนุบาลและ 
ความแวดล้อมมีประการดังกล่าวแล้วให้สำเร็จความเป็นวัตถุและทวารแห่งกายวิญญาณ 
เป็นต้น ตั้งอยู่ตามควร บัณฑิตจึงเห็นว่า ประสาทมีจักษุเป็นต้นเหล่านี้ น้อมไปตาม 
อารมณ์ของตน มีรูปเป็นต้น ประดุจงูพอใจในจอมปลวก จระเข้พอใจในแม่นี้า นกพอใจ 
ในอากาศ สุนัขบ้านพอใจในบ้าน และสุนัขจิ้งจอกพอใจในปาข้า 


10-1996 (0731-0804)8 


745 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















๗๔๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โคจรรูป ๔ 

[๔๓๗] ส่วนในโคจรรูปทั้งหลาย มีรูปเป็นต้น ต่อจากปสาทรูปไป มีนัยดัง 
ต่อไปนี้ 

รูป มีอันกระทบจักษุเป็นลักษณะ มีความเป็นวิสัยแห่งจักขุวิญญาณเป็นกิจ มี 
ความเป็นโคจรแห่งจักขุวิญญาณนั้นแหละเป็นผล มีมหาภูตรูป ๔ เป็นเหตุใกล้ 

ก็แล ข้อที่รูปมีมหาภูตรูป ๔ เป็นปทํฏฐาน ฉันใด อุปาทายรูปทั้งปวงก็เป็นฉันนั้น 
แต่ในที่ใดมีความแปลกออกไป ข้าพเจ้าจึงจักกล่าวในที่นั้น 

รูปมีมากอย่าง ด้วยอำนาจแห่งสี มีสีเขียว สีเหลือง เป็นต้น 

เสียง มี การกระทบ หู เป็นลักษณะ มี ความเป็นวิสัยแห่งโสตวิญญาณเป็นกิจ 
มีความเป็นโคจรแห่งโสตวิญญาณเป็นผล มีมากอย่างโดยนัยว่า มีเสียงกลอง 
เสียงตะโพน เป็นต้น 

กลิ่น มีการกระทบจมูกเป็นลักษณะ มีความเป็นวิสัยแห่งฆานวิญญาณเป็นกิจ 
มีความเป็นโคจรแห่งฆานวิญญาณเป็นผล มีมากอย่างโดยนัยว่า มีกลิ่นรากไม้ กลิ่น 
แก่นไม้ เป็นต้น 

รส มี การกระทบลิ้นเป็นลักษณะ มี ความเป็นวิสัยแห่งชิวหาวิญญาณเป็นกิจ 
มีความเป็นโคจรแห่งชิวหาวิญญาณเป็นปัจจุปัฏฐาน มีมากอย่างโดยนัยว่า มีรส 
รากไม้ รสลำต้น เป็นต้น 


ภาวรูป ๒ 

[๔๓๘] อิตถินทรีย์ มีภาวะแห่งหญิงเป็นลักษณะ มีการประกาศว่าหญิงเป็นกิจ 
มีภาวะคือการกระทำเพศของหญิง นิมิตของหญิง กิริยาของหญิง และท่าทางของหญิง 
เป็นผล 

ปุริสินทรีย์ มีภาวะแห่งชายเป็นลักษณะ มีการประกาศว่าชายเป็นกิจ มีภาวะคือ 
การกระทำเพศของชาย นิมิตของชาย กิริยาของชาย และท่าทางของชาย เป็นผล 


10-1996 (0731-0804)8 


746 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๔๗ 


อิตถินทรีย์และปุริสินทรีย์ทั้ง ๒ นั้น ปกแผ่ไปทั้วร่างของหญิงชายดังกาย- 
ประสาทเหมือนกัน แต่ไม่ถึงกับจะกล่าวได้ว่า มันตั้งอยู่ในโอกาสที่กายประสาท 
ตั้งอยู่ หรือว่ามันตั้งอยู่ในโอกาสที่กายประสาทมิได้ตั้งอยู่ก็ตาม ความปะปนกันก็ 
ไม่มี ดังรูปกับรส เป็นต้น ฉะนั้น 


ชีวิตรูป 

[๔๓๙] ชีวิติ นทรี ย์มีการตามรักษาสหัชรูปที่เกิดร่วมกับตนเป็นลักษณะ มีการ 
ให้สหัชรูปเหล่านั้นเป็นไปเป็นกิจมีความดำรงไว้ได้ซึ่งสหัชรูปเหล่านั้นนั้นแหละเป็นผล 
มีภูตรูปที่ตนจะพึงให้เป็นไปเป็นเหตุใกล้ 

ก็แล ชีวิตินทรีย์นั้น แม้เมื่อทำงาน มีลักษณะคือการตามรักษาเป็นต้นยังมีอยู่ 
ก็ย่อมตามรักษาสห้ชรูป แต่ในขณะที่สห้ชรูปที่ตนจะพึงตามรักษานั้นยังมีอยู่เท่านั้น ดุจ 
นั้ารักษาดอกไม้ มีดอกอุบลเป็นต้นฉะนั้น อนึ่ง ย่อมรักษาธรรมที่เป็นปัจจุบันตามที่ 
เป็นของของตน ดุจพระพี่เลี้ยง ก็ย่อมเลี้ยงพระกุมารที่ทรงกำเนิดมาเฉพาะหน้าแล้ว 
ตามหน้าที่ของตน อนึ่ง ชีวิตินทรีย์นั้นย่อมเป็นไปแต่โดยสัมพันธ์กับธรรมที่ตนให้ 
เป็นไปเองเท่านั้น ดุจนายเรือย่อมเป็นไปโดยผูกพันกับสิ่งที่ตนให้เป็นไปฉะนั้น มิได้ 
เป็นไปเบื้องบนจากการแตกทำลาย เพราะไม่มีตนและสิ่งที่ตนจะพึงให้เป็นไปด้วย อนึ่ง 
ย่อมไม , ดำรงไว้ได้ในภังคขณะ เพราะตัวเองก็กำลังแตกอยู่ เหมือนไส้และนั้ามันกำลัง 
สิ้น ย่อมไม่ดำรงเปลวประทีปไว้ได้ฉะนั้น แต่พึงเห็นว่าชีวิตินทรีย์นั้นมิใช่ไร้อานุภาพ 
ในการเลี้ยงรักษา การให้เป็นไป และการดำรงไว้ซึ่งสห้ชรูปนั้น เพราะซีวิตินทรีย์ยังกิจ 
นั้น ๆ ให้สำเร็จในขณะตามที่กล่าวแล้ว 

หทยรูป 

[๔๔๐] หทยวัตถุ เป็นที่อาศัยของมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุเป็นลักษณะ 
มีการรองรับธาตุเหล่านั้นไว้เป็นกิจ มีการแบกธาตุทั้งสองเป็นผล 

หทยวัตถุ อาศัยโลหิตมีประการดังกล่าวแล้วในกายคตาสติกถาได้อุปการะที่ 
ภูตรูป ๔ ซึ่งมีหน้าที่คํ้าจุนไว้เป็นต้นทำให้มีฤดู จิต และอาหารอุปถัมภ์อยู่ อายุคอย 
เลี้ยงรักษา ยังความเป็นวัตถุแห่งมโนธาตุ มโนวิญญาณธาตุ และธรรมอันสัมปยุตกับ 
ธาตุทั้งสองนั้น ให้สำเร็จ ตั้งอยู่ในภายในแห่งหัวใจ 


10-1996 (0731-0804)8 


747 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















๗๔๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิญญัติรูป ๒ 

[๔๔๑] กายวิญญัติรูป การเปลี่ยนอาการเป็นปัจจัยแก่การคํ้าจุนกาย การทรง 
กาย และการไหวกายที่เป็นสหัชรูปแห่งวาโยธาตุ มีจิตให้กิริยามีการย่างก้าวเป็นต้น 
ให้เป็นไป เป็นเหตุเกิดชื่อว่ากายวิญญัติ มีประกาศความประสงค์เป็นกิจ มีเหตุแห่ง 
ความไหวกายเป็นผล มีวาโยธาตุที่มีจิตเป็นเหตุเกิดเป็นเหตุใกล้ ก็กิริยาอันนี้ ท่าน 
เรียกว่ากายวิญญัติ เพราะเป็นเหตุให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ด้วยการไหวกาย และ 
เพราะตัวเองก็พึงรู้!ด้ด้วยกาย กล่าวคือความไหวกายนั้นด้วย 

ก็แล กิริยาทั้งหลายมีก้าวไปและถอยกลับเป็นต้น บัณฑิตพึงทราบว่าย , อมเป็น 
ไปได้ เพราะความไหวแม้แห่งอุดุชรูปเป็นต้น ที่สัมพันธ์ก้นโดยเฉพาะกับจิตตัชรูปที่ 
ไหวเพราะวิญญัตินั้น 


วจีวิญญัติ 

การเปลี่ยนอาการ เป็นปัจจัยแห่งความกระทบก้นแห่งอุปาทินนรูปแห่งปฐวีธาตุ 
ที่มีจิตยังความเปล่งวาจาให้เป็นไปเป็นเหตุเกิด ชื่อว่า วจีวิญญัติ มีประกาศความ 
ประสงค์เป็นกิจ มีเหตุแห่งการเปล่งคำพูดเป็นผล มีปฐวีธาตุที่มีจิตเป็นเหตุเกิดเป็น 
เหตุใกล้ ก็กิริยาอันนี้ท่านเรียกว่าวจีวิญญัติ เพราะเป็นเหตุให้ผู้อื่นรู้ความประสงค์ 
ด้วยการเปล่งคำพูด และเพราะตัวเองพึงรู้!ด้ด้วยวาจา กล่าวคือการเปล่งคำพูดนั้น 

เหมือนอย่างว่า บุคคลเห็นนั้าเป็นเครื่องหมายอยู่ที่หัววัวเป็นต้น ที่เขายกขึ้น 
ผูกไว้ในป่า ก็รู้!ด้ว่านั้ามีอยู่ที่นั้นฉันใด แม้กายวิญญัติและวจีวิญญัติ บุคคลจับการ 
ไหวกายและการเปล่งวาจาได้ ก็รู้!ด้ฉันนั้น 


ปริจเฉทรูป 

[๔๔๒] อากาสธาตุ มีการตัดตอนรูปเป็นลักษณะ มีประกาศริมรอบของรูป 
เป็นกิจ มีขอบของรูปเป็นผล หรือมีความไม่ถูกภูตรูปสัมผัสและเป็นช่องเป็นรูเป็นผล 
มีรูปที่ถูกตัดตอนแล้วเป็นเหตุใกล้ ในรูปทั้งหลายที่ถูกอากาลธาตุไรเล่าตัดตอนแล้ว 
ย่อมมีการกำหนดได้ว่า รูปนี้ ทางนี้บน ทางนี้ล่าง และทางนี้ขวาง 


10-1996 (0731-0804)8 


748 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๔๙ 


วิการรูป ๓ 

[๔๔๓] ลหุตา ความเบาแห่งรูป มีความไม , อืดอาดเป็นลักษณะ มีการบรรเทา 
เสียซึ่งความหนักแห่งรูปทั้งหลายเป็นกิจ มีการเปลี่ยนได้เร็วเป็นผล มีรูปที่เบาเป็น 
เหตุใกล้ 

มุทุตา ความอ่อนสลวยแห่งรูป มีความไม่แข็งเป็นลักษณะ มีการบรรเทาเสียซึ่ง 
ความกระด้างแห่งรูปทั้งหลายเป็นกิจ มีความไม่ขัดในกิริยาทั้งปวงเป็นผล มีรูปที่ 
อ่อนเป็นเหตุใกล้ 

กัมมัญญตา ความควรแก่การงานแห่งรูป มีความคล่องแคลำอันอนุกูลแก , กิริยา 
ทางร่างกายเป็นลักษณะ มีการบรรเทาเสียซึ่งความไม , คล่องแคล่วเป็นกิจ มีความไม่ 
ทุพพลภาพเป็นผล มีรูปที่ใช้การได้เป็นเหตุใกล้ 

ก็วิการรูปทั้ง ๓ นี้ ย่อมไม , ละลันและลัน แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น ความแปลกกันแห่ง 
วิการรูป ๓ นั้น ก็พึงทราบได้ดังนี้ คือ 

รูปวิการใด เป็นความเบาแห่งรูปทั้งหลาย ดุจรูปของคนไม่มีโรค มีความไม่ 
อืดอาดและความเปลี่ยนท่าได้เร็วเป็นอาการทั้ว ๆไป มีปัจจัยอันเป็นฝ่ายต่อต้าน 
ความกำเริบแห่งธาตุที่ทำให้รูปหนักเป็นเหตุเกิด รูปวิการนั้นจัดเป็นความเบาแห่งรูป 

รูปวิการใด เป็นความอ่อนแห่งรูปทั้งหลาย ดุจหนังที่ขัดดีแล้ว มีความอ่อนโดย 
ที่บังคับได้ในกิริยาทั้งปวงแปลกๆกัน เป็นอาการ'ทั่วๆ , ไป มีปัจจัยอันเป็นฝ่ายต่อต้าน 
ความกำเริบแห่งธาตุที่ทำให้รูปแข็งกระด้างเป็นเหตุเกิด รูปวิการนั้นจัดเป็นความ 
อ่อนสลวยแห่งรูป 

ส่วนรูปวิการใด เป็นความใช้การได้แห่งรูปทั้งหลาย ดุจทองที่หลอมดีแล้ว 
อนุกูลแก่กิริยาทางร่างกาย เป็นอาการ'ทั่วๆ , ไป มีปัจจัยฝ่ายต่อต้านความกำเริบแห่ง 
ธาตุที่ทำความไม่อนุกูลแก , กิริยาทางร่างกายเป็นเหตุเกิดรูปวิการนั้นจัดเป็นความควร 
แก่การงานแห่งรูป 


10-1996 (0731-0804)8 


749 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















๗๕๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ลักขณรูป ๔ 

[๔๔๔] อุปจ ยะ ความเติบแห่งรูป มีการก่อขึ้นเป็นลักษณะ มีการยังรูปทั้งหลาย 
ให้ผุดขึ้นไปภายหน้าเป็นกิจ มีการมอบให้เป็นผล หรือมีความเป็นรูปบริบูรณ์เป็นผล 
มีรูปที่เติบแล้วเป็นเหตุใกล้ 

สันตติ ความสืบเนื่องแห่งรูป มีความเป็นไปเป็นลักษณะ มีการสืบต่อไว้เป็นกิจ 
มีความไม่ขาดสายเป็นผล มีรูปที่สืบต่อกันมาได้เป็นเหตุใกล้ 

รูปทั้งสองนี้เป็นชื่อแห่งชาติรูปเท่านั้น แต่ว่าตอนแสดงอุเทศ ท่านทำคำว่า 
อุปจยะ สันตติ ก็โดยที่ชาติรูปนั้นมีอาการเป็นไปต่างๆ และโดยอำนาจแห่งเวไนยด้วย 
แต่ความต่างกันโดยความหมายในบททั้งสองนั้นหามีไม่ เพราะเหตุนั้น ในนิเทศแห่ง 
บทเหล่านี้ จึงกล่าวไว้ว่า “อาจยะ การก่อขึ้นของอายตนะทั้งหลายอันใด รูปัสสะ 
อุปจยะ ความเติบแห่งรูป ก็อันนั้น รูปัสสะ อุปจยะ อันใด รูปัสสะ สันตติ ความสืบ 
เนื่องแห่งรูปก็อันนั้น” ดังนี้ แม้ในอรรถกถาก็กล่าวว่า “ความเกิดขึ้น ชื่อว่าอาจยะ 
ความเติบขึ้น ชื่อว่าอุปจยะ ความเป็นไป ชื่อว่าสันตติ” แล้วทำอุปมาว่า “อาจยะได้แก่ 
การเกิดเหมือนเวลาที่นั้าซึมในหลุมที่เขาขุดไว่ริมฝังนั้า อุปจยะได้แก่การเติบขึ้น เหมือน 
เวลานั้าเต็มหลุม สันตติ ได้แก่ความเป็นไปเหมือนเวลาที่นั้าล้นหลุมไป ฉะนั้น” 
และในที่สุดแห่งอุปมาท่านกล่าวว่า “ถามว่า - คำนิเทศที่ว่าอาจยะ ความก่อขึ้น 
แห่งอายตนะทั้งหลายเป็นต้น เป็นอันท่านกล่าวข้อความอะไร ? ตอบว่า - ท่านกล่าว 
อาจยะด้วยอายตนะ กล่าวอายตนะด้วยอาจยะ” ดังนี้ เพราะเหตุนั้น การเกิดขึ้น 
ทีแรกแห่งรูป พึงทราบว่าอาจยะ การเกิดขึ้นแห่งรูปเหล่าอื่นเกิดต่อเติมรูปขึ้นไป 
พึงทราบว่าอุปจยะ เพราะปรากฏโดยอาการเติบขึ้น การเกิดขึ้นแห่งรูปอื่นๆ ที่เกิด 
ต่อเติมรูปเหล่านั้นขึ้นไปอีกเรื่อยๆ พึงทราบว่า สันตติ เพราะปรากฏโดยอาการสืบ 
เนื่องกัน 

ชรตา ความทรุดโทรมแห่งรูป มี ความแก่แห่งรูปเป็นลักษณะ มี อันนำเข้าไป 
ใกล้เป็นกิจ มีสภาวะหยาบแข็งเป็นต้นยังมิได้หายไป แต่ความใหม่แห่งรูปก็หายไป 
ได้เป็นผล ดุจความเก่าแห่งข้าวเปลือกฉะนั้น มีรูปแก่อยู่เป็นเหตุใกล้ 

ความแก , นี้หมายเอาความแก่เปิดเผยเพราะแสดงความแปลกในอวัยวะมีฟันหัก 
เป็นต้น ส่วนความแก่แห่งอรูปธรรม จัดเป็นปฏิจฉันนชรา ความแก่ปกปิด ความแปลก 
มีฟันหักเป็นต้น หามีแก่ปฏิจฉันนชรานั้นไม่ อนึ่ง ความชราของแผ่นดิน นา ภูเขา 


10-1996 (0731-0804)8 


750 


1/5/11,2:34/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๕๑ 


พระจันทร์ และพระอาทิตย์ เป็นต้น ไต้ชื่อว่า อ่าจิ' ชรา ชราไม , มีเปลว ความแปลกนั้นก็ 
ไม่มีเหมือนกัน 

อนิจจตา ความไม่ยั่งยืนแห่งรูป มีการแตกทำลายเป็นลักษณะ มีความทรุด 
ลงไปเป็นกิจ มีความสิ้นความเสื่อมเป็นผล มีรูปแตกทำลายอยู่เป็นเหตุใกล้ 

โอชารูป 

[๔๔๕] กวฬิงการาหาร มีโอชาเป็นลักษณะ มีการนำมาซึ่งรูปเป็นกิจ มีการ 
คํ้าจุนร่างกายไว้เป็นผล มีวัตถุอันพึงทำให้เป็นคำแล้วกลืนกินเป็นเหตุใกล้ 

สัตว์ทั้งหลาย ยังชีวิตให้เป็นไปได้ด้วยโอชาใด คำว่า กวฬิงการาหาร นี้ เป็นชื่อ 
แห่งโอชานั้นแล 

[๔๔๖] รูปที่มาในพระบาลีมีเท่านี้เอง 


อุปาทายรูป เพิ่มเติมตามมติเกจิอาจารย์ 

แต่ในอรรถกถาท่านนำเอารูปอื่นๆ อีก คือ “พลรูป รูปคือกำลัง ๑ ล้มภ'วรูป 
รูปคือนั้าสัมภวะ ๑ ชาติรูป รูปคือความเกิด ๑ โรครูป รูปคือโรค ๑ ตามมติของ 
อาจารย์บางพวกมีอีกคือมิทธรูป รูปคือความง่วง” ดังนี้แล้ว ชักเอาคำพระบาลีมา 
กล่าวว่า “อทฺธา มุนีสิ สมฺพุทฺโธ นตฺถิ นีวรณา ตว พระองค์ผู้เป็นพระมุนี ตรัส 
รู้เองแน่แท้นิวรณ์ทั้งหลายหามีแก่พระองค์ไม่” ๑ ดังนี้เป็นต้น แล้วคัดด้านว่า “มิทธรูป 
ไม่มีแต่อย่างเดียวเท่านั้น” 

ในรูปนอกนี้ โรครูปก็เป็นอันถือเอาแล้ว โดยถือเอาชรตาและอนิจจตา ชาติรูป 
ก็เป็นอันถือเอาตามอุปจยะและสันตติ สัมภวรูปถือเอาตามอาโปธาตุ พลรูปถือเอา 
ตามวาโยธาตุ เพราะเหตุนั้น จึงลงสันนิษฐานได้ว่า ในรูปเหล่านั้น ไม่มีรูปที่แยก 
เป็นส่วนหนึ่งแม้แต่รูปเดียว 

อุปาทายรูปนี้มี ๒๔ อย่าง กับภูตรูปที่กล่าวมาก่อน ๔ อย่าง เพราะฉะนั้น 
จึงเป็นรูป ๒๘ อย่าง ไม่หย่อนไม่ยิ่ง ด้วยประการฉะนี้ 


๑ ดูเทียบ ชุ. สุ. (ไทย) ๒๕/๔๔๗/๖๒๘ 


10-1996 (0731-0804)8 


751 


1/5/11,2:34/\1\/เ 



















๗๕๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

รูป ๑ 

[๔๔๗] รูปทั้งปวงนั้น มีอย่างเดียว โดยนัยเป็นต้นว่า รูปเป็นนเหตุ (ไม่ใช่เหตุ) 
เป็นอเหตุกะ (ไม่มีเหตุ) เป็นเหตุวิปยุต (ไม่ประกอบกับเหตุ) เป็นสัปปัจจยะ เป็นไป 
กับปัจจัย เป็นโลกิยะ (ถูกประกอบไว้ในโลก) เป็นสาสวะ (เป็นไปกับอาสวะ) เท่านั้น ๑ 


รูป ๒ 

รูปมี ๒ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งหมวด ๒ คือ อัชฌัตติกะ รูปภายใน พาหิระ 
รูปภายนอก ๑ โอฬาริกะ รูปหยาบ สุขุม รูปละเอียด ๑ ทูเร รูปในที่ไกล สันติเก 
รูปในที่ใกล้ ๑ นิปผันนรูป รูปสำเร็จ คือสมบูรณ์ อนิปผันนรูป รูปไม่สำเร็จ คือไม่ 
สมบูรณ์ ๑ ปสาทรูป รูปใส นปสาทรูป รูปไม่ใส ๑ อินทรียรูป รูปเป็นใหญ่ 
อนินทรียรูป รูปไม่เป็นใหญ่ ๑ อุปาทินนรูป รูปที่กรรมครอง อนุปาทินนรูป รูป 
ที่กรรมมิได้ครอง ๑ เป็นต้น 

ในรูปเหล่านั้น รูป ๔ อย่าง มีจักขุรูปเป็นต้น จัดเป็น อัชฌัตดิกรูป เพราะเป็น 
ไปเฉพาะอัตภาพ รูปที่เหลือ จัดเป็น พาหิรรูป เพราะเป็นไปภายนอกอัตภาพนั้น 

รูป ๑๒ อย่าง คือรูป ๙ อย่าง มีจักขุรูปเป็นต้น มีรสรูปเป็นที่สุด กับธาตุ 
๓ อย่าง เว้นอาโปธาตุ จัดเป็น โอฬาริกรูป เพราะสามารถกระทบได้ รูป ที่ เหลือ 
จัดเป็น สุขุมรูป เพราะเป็นสิ่งตรงกันข้ามจากโอฬาริกรูปนั้น 

รูปที่เป็นสุขุมรูปนั้นแหละ จัดเป็น ทูเรรูป เพราะรู้!ด้ยาก รูปนอกนี้ (คือ'โอฬาริกรู , ป) 
จัดเป็น สันติเกรูป เพราะรู้ได้ง่าย 

รูป ๑๘ อย่าง คือ ธาตุ ๔ กับรูป ๑๓ มีจักขุรูปเป็นต้น และกวฬิงการาหาร 
จัดเป็น นิปผันนรูป เพราะล่วงปริจเฉทรูป วิการรูป และสักขณรูปเสีย แล้วกำหนด 
ถือเอาได้โดยสภาพเดียว รูปที่เหลือ ๑๐ จัดเป็น อนิปผันนรูป เพราะเป็นรูปตรงกัน 
ข้ามจากนิปผันนรูปนั้น 


๑ ดูเทียบ อภิ. ส 0 . (ไทย) ๓๔/๕๘๔/๑๖๙ 


10-1996 (0731-0804)8 


752 


1/5/11,2:35/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๕๓ 


รูป ๕ อย่าง มีจักขุรูปเป็นต้น ชื่อว่า ปสาทรูป เพราะเป็นรูปใสผ่องดุจหน้าแว่น 
โดยเป็นปัจจัยรับอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้นได้ รูปนอกนี้ชื่อว่า นปสาทรูป เพราะ 
เป็นรูปตรงกันข้ามจากปสาทรูปนั้น 

ปสาทรูปนั้นเองรวมกับอินทรียรูป ๓ มีอิตอินทรีย์เป็นต้น ชื่อว่า อินทรียรูป 
เพราะอรรถว่าเป็นใหญ่ รูปที่เหลือ ชื่อว่า อนินทรียรูป เพราะเป็นรูปตรงกันข้ามจาก 
อินทรียรูปนั้น 

รูปที่ข้าพเจ้าจักกล่าวข้างหน้าว่า กัมมัชรูป จัดเป็นอุ ปาทินนรูป เพราะเป็นรูปที่ 

กรรมครอง รูปที่เหลือจัดเป็น อนุปาทินนรูป เพราะเป็นรูปตรงกันข้ามจากอุปาทินน- 
รูปนั้น 


รูป ๓ 

[๔๔๘] รูปทั้งปวงอีกนั้นแล เป็น ๓ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งติกะ (รูปหมวด ๓) 
คือ สนิทัสสนติกะและกัมมชาทิติกะ ในรูปเหล่านั้น รูปายตนะ ในโอฬาริกรูป ๑๒ 
เป็น สนิทัสสนสัปปฏิฆรูป (รูปที่เห็นได้และกระทบได้) โอฬาริกรูปที่เหลือ ๑๑ เป็น 
อนิทัสสนสัปปฏิฆรูป (รูปที่เห็นไม่ได้ แต่กระทบได้) สุขุมรูปทั้งสิ้น เป็น อนิทัสสน¬ 
อปปฏิฆรูป (รูปที่เห็นไม่ได้และกระทบก็ไม่ได้) รูป ๓ อย่าง ด้วยอำนาจแห่ง 
สนิทัสสนติกะดังกล่าวมานี้ เป็นอันดับแรก 

ส่วนรูป ๓ ด้วยอำนาจแห่งก้มม'ซาทิติกะ พึงทราบดังนี้ คือ 

รูปที่เกิดแต่กรรม ชื่อว่า ก้มม' ช รูป รูปที่เกิดแต่ปัจจัยอื่นนอกจากกรรมนั้น 
คือ จิต ฤดู และอาหาร ชื่อว่า อกัมมัซรูป รูปที่เกิดแต่ปัจจัยอะไรๆ ก็มิ'ใช่ ชื่อว่า 

เนวกัมมัชนากัมมัซรูป 

รูปที่เกิดแต่จิต ชื่อว่า จิตตชรูป รูปที่เกิดแต่ปัจจัยอื่นจากจิตนั้น ชื่อว่า อจิตตัซรูป 
รูปที่เกิดแต่ปัจจัยอะไรๆ ก็มิใช่ ชื่อว่า เนวจิตตัชนาจิตตัซรูป 


10-1996 (0731-0804)8 


753 


1/5/11,2:35/\1\/เ 


















๗๕๔ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

รูปที่เกิดแต่อาหาร ชื่อว่า อาหารัชรูป รูปที่เกิดแต่ปัจจัยอื่นจากอาหารนั้น ชื่อว่า 
อนาหารัชรูป รูปที่เกิดแต่ปัจจัยอะไรๆ ก็มิใช่ ชื่อว่า เนวอาหารัชนอนาหารัชรูป 

รูปที่เกิดแต่ฤดู ชื่อว่าอุตุ ซรูป รูปที่เกิดแต่ปัจจัยอื่นจากฤดู ชื่อว่า อนุดุชรูป รูปที่ 
เกิดแต่ปัจจัยอะไรๆ ก็มิ'ใช่ ชื่อว่า เนวอุตุซนอนุดุซรูป 

รูป ๓ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งก้มมชาทิติกะ ดังกล่าวมาฉะนั้น 


รูป ๔ 

[๔๔๙] รูปทั้งปวงนั้นอีกแหละ แบ่งเป็น ๔ อย่าง ด้วยอำนาจแห่ง-ทิฏฐ'า'กิ- 
จดุกกะ (รูป ๔ มีทิฏฐรูปเป็นต้น) รูปรูป'าทิจดุกกะ (รูป ๔ มีรูปรูปเป็นต้น) และ 
วัตถาทิ'จตุกกะ (รูป ๔ มีวัตถุรูปเป็นต้น) 

อันดับแรก รูป ๔ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งทิฏฐาทิจดุกกะพึงทราบดังนี้ คือ 

ในรูปเหล่านั้นรูปายตนะชื่อว่าทิภฐ รูป เพราะเป็นวิสัยแห่งการเห็น สัททายตนะ 

{บ {บ 6*^0ฬ0เ 

ชื่อว่าสุ ตรูป เพราะเป็นวิสัยแห่งการได้ยิน ๓ อายตนะ คือ คันธะ รสะ โผฏฐัพพะ 
ชื่อว่า มุตรูป เพราะเป็นวิสัยแห่งอินทรีย์ที่รับอารมณ์ที่มาถึงเข้า รูปที่เหลือ ชื่อว่า 
วิญญาตรูป เพราะเป็นวิสัยแห่งมโนวิญญาณเท่านั้น 

ส่วนรูป ๔ ด้วยอำนาจแห่งรูปรูปาทิจดุกกะ พึงทราบดังนี้ คือในรูปเหล่านี้ที่ 

เรียกว่า นิปผันนรูปชื่อว่า รูปรูป อากาลธาตุชื่อว่า ปริจเฉทรูป รูปมีกาย'วิญญัต 

เป็นต้น มีกัมมัญญตาเป็นที่สุดชื่อว่า วิการรูป ความเกิดความแก่และความแตกดับ 

ชื่อว่า ลักขณรูป ส่วนรูป ๔ ด้วยอำนาจแห่งวัตถาทิจตุกกะ พึงทราบดังนี้ คือในรูป 

เหล่านี้ รูปใดเป็นหทัยรูป รูปนั้นเป็นวัตถุรูป ไม่เป็นทวารรูป วิญญัตติรูปทั้ง ๒ 

เป็น ทวารรูป ไม่เป็น'วัตฤรูป ปสาทรูป เป็นทั้ง วัตถรูป และ ทวารรูป รูปที่เหลือไม่เป็น 
‘บิ จิ‘บ่ ‘บ่ จิ‘บิ ‘บิ ‘บ่ 

ทั้ง วัตฤรูป ทั้ง ทวารรูป 
จิ‘บิ 'บิ 

รูป ๔ อย่างด้วยอำนาจแห่งวัตถาทิจดุกกะ ดังกล่าวมาฉะนี้ 


10-1996 (0731-0804)8 


754 


1/5/11,2:35/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๕๕ 


รูป ๕ 

[๔๕๐] รูปทั้งปวงนั้นอีก แบ่งเป็น ๔ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งรูปเหล่านี้ คือ 
เอกชรูป (รูปเกิดแต่ปัจจัยอย่างเดียว) ทวิชรูป (รูปเกิดแต่ปัจจัย ๒ อย่าง) ติชรูป (รูป 
เกิดแต่ปัจจัย ๓ อย่าง) จตุชรูป (รูปเกิดแต่ปัจจัย ๔ อย่าง) นกุโตจิชาดรูป (รูป 
เกิดแต่ปัจจัยอะไรๆ ก็มิ'ใช่) 

ในรูป ๔ อย่างนั้น รูปที่เกิดแต่กรรมอย่างเดียวและรูปที่เกิดแต่จิตอย่างเดียว 
ชื่อว่า เอกัซรูป ในรูปที่เกิดแต่กรรมและรูปที่เกิดแต่จิต อินทริยรูปกับหทยวัตถุ 
เป็นรูปที่เกิดแต่กรรมอย่างเดียว วิญญเติรูปทั้งสอง เป็นรูปที่เกิดแต่จิตอย่างเดียว 
ส่วนรูปใดเกิดแต่จิตก็ดี แต่ฤดูก็ดี รูปนั้นชื่อว่าทวิซรูป ได้แก่ สัททายตนะอย่างเดียว 

รูปเกิดแต่ฤดู จิต และอาหาร ชื่อว่าติซรูป ได้แก่ วิการรูป ๓ มีลหุตาเป็นอาทิ 

นั้นแล 

รูปเกิดแต่ปัจจัยทั้ง ๔ มีกรรมเป็นต้น ชื่อว่า จตุ ซ รูป ได้แก่ รูปที่เหลือ 
เว้นลักขณรูป (คือ ชาติ ชรา กังคะ หรือ มรณะ) 

ส่วนลักขณรูป เป็น นกุโตจิซาตรูป (รูปที่ไม่เกิดแต่ปัจจัยไหนๆ) เพราะเหตุ 
อะไร ? เพราะความเกิดแห่งความเกิดหามีไม่ และอีก ๒ อย่าง เป็นความงอมไป 
และแตกไปแห่งรูปที่เกิดแล้ว แม้ชาติที่เกิดแต่ปัจจัยอะไร ๆ ซึ่งท่านยอมให้ไว้ใน 
พระบาลีว่า “ธรรมทั้งหลาย คือ รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ รสายตนะ 
โผฏฐัพพายตนะ อากาลธาตุ อาโปธาตุ รูปัสสลหุตา รูปัสสมุทุตา รูปัสสกัมม้ญญตา 
รูปัสสอุปจยะ รูปัสสสันตติ กวฬิงการาหาร เหล่านี้ มีจิตเป็นเหตุเกิด” ๑ ดังนี้เป็นต้น 
ก็พึงทราบว่า ที่ท่านยอมให้ เพราะชนกปัจจัยแห่งรูปทั้งหลาย ปรากฏในลักษณะคือ 
อานุภาพแห่งกิจ 

นี่เป็นกถามุขอย่างพิสดารในรูปขันธ์เป็นอันดับแรก 


๑ ดูเทยบ อภ. สํ. (ไทย) ๓๔/๑๒๐๑/๓๐๕ 


10-1996 (0731-0804)8 


755 


1/5/11,2:35/\1\/เ 



















๗๕๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


นามขันธ์ ๔ 

[๔๕๑] ส่วนในขันธ์นอกนี้ เวทนาขันธ์ พึงทราบว่า เพราะรวมธรรมชาติที่มีการ 
เสวยรสารมณ์เป็นลักษณะสิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกัน สัญญาขันธ์ เพราะรวมธรรมชาติ 
ที่มีความจำได้เป็นลักษณะสิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกัน สังขารขันธ์ เพราะรวมธรรมชาติ 
ที่มีการประสมเจตสิกเป็นลักษณะสิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกัน วิญญาณขันธ์ เพราะรวม 
ธรรมชาติที่มีความรู้แจ้งเป็นลักษณะสิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกัน 

ในขันธ์ทั้ง ๔ นั้น เพราะเหตุที่เมื่อวิญญาณขันธ์อันบุคคลเข้าใจแล้ว ขันธ์นอกนี้ 
ก็จะ เป็นสิ่งที่พึงเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงจักทำวรรณนาจับวิญญาณขันธ์ 
เป็นต้นไป 


วิญญาณขันธ์ 

ก็คำว่า “วิญญาณขันธ์พึงทราบว่า เพราะรวมธรรมชาติที่มีความรู้แจ้งเป็นลักษณะ 
สิ้นทุกอย่างเข้าตัวยกัน”ดังนี้ ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว 

ถามว่า - ธรรมชาติอันมีความรู้แจ้งเป็นลักษณะชื่อว่าวิญญาณเป็นไฉน ? 

ตอบว่า - ธรรมชาติอันมีความรู้แจ้งเป็นลักษณะนั้น ชื่อว่าวิญญาณ ดังพระ 
สารีบุตรเถระ กล่าวแก่พระมหาโกฏเตะว่า “อาวุโส เพราะเหตุที่ธรรมชาติย่อมรู้แจ้ง 
ย่อมรู้ต่าง ๆ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกว่าวิญญาณ”® ดังนี้ คำว่า วิญญาณ จิต มโน 
โดยเนื้อความก็อันเดียวกัน วิญญาณนี้นั้น แม้เป็นอย่างเดียวตามสภาพ โดยลักษณะ 
ก็คือความรู้แจ้ง แต่เมื่อว่าโดยชาติแบ่งเป็น ๓ อย่าง คือ กุศล อกุศล และอัพยากฤต 

กุศลวิญญาณ 

[๔๔๒] ในวิญญาณ ๓ อย่างนั้น กุศลวิญญาณมี ๔ โดยภูมิคือกามาวจร 
รูปาวจร อรูปาวจร และ'โลกุตตระ ใน ๔ ภูมินั้น กามาวจร มี ๘ คือ โสมนัส 
อุเบกขาญาณ และสังขาร กามาวจรวิญญาณ ๘ อะไรบ้าง ? คือวิญญาณโสมนัส- 
สหรศตญาณสัมปยุต เป็นอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ ที่เป็นญาณวิปยุต เป็นอสังขาร ๑ 


๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๙/๔๘๙ 


10-1996 (0731-0804)8 


756 


1/5/11,2:35/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๕๗ 


สสังขาร ๑ (รวมเป็นฝ่ายโสมนัสสหรคต ๔) วิญญาณอุเปกขาสหรคตญาณสัมปยุต 
เป็นอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ ที่เป็นญาณวิปยุต เป็นอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ รวมเป็น 
อุเปกขาสหรคต ๔ (รวมเข้าด้วยกันทั้งสองฝ่ายจึงเป็น ๘) 

ก็ในกาลใด บุคคลอาศัยความพร้อมมูลแห่งไทยธรรมและปฏิคาหกเป็นต้น 
หรือเหตุแห่งโสมบัสอย่างอื่น เช่นเห็นอานิสงส์เกิดศรัทธาเต็มเปียมเป็นต้น แล้วเป็น 
ผู้ร่าเริงยินดี ทำความเห็นชอบโดยนัยว่า “ผลทานที่ให้แล้วมีอยู่” ๑ เป็นต้นให้ออกหน้า 
ไม่ขยักขย่อน คนอื่นก็มิได้ชักจูงทำบุญทำทานเป็นต้น ในกาลนั้น จิตของบุคคลนั้น 
เป็นโสมบัสสหรคดญาณสัมปยุต อสังขาร (ร่วมกับโสมบัสประกอบด้วยปัญญา ไม่มี 
ใครจูงใจ) แต่ว่าในกาลใด บุคคลเป็นผู้ร่าเริง ยินดี ทำความเห็นชอบให้ออกหน้าโดย 
นัยที่กล่าวแล้ว แต่มัวขยักขย่อนด้วยอำนาจแห่งความไม่เป็นผู้บริจาคแล้วยังไม , ปล่อยวาง 
คือมีความอาลัยในไทยธรรมก็ดี คนอื่นชักจูงก็ดี จึงทำ ในกาลนั้น จิตของบุคคล 
เช่นนั้นก็เป็นสสังขาร (มีผู้'อื่นจูง'ไจ) 

ก็แล บทว่า “สังขาร” ในอรรถนี้ เป็นคำเรียกบุพพโยคะ (ความริเริ่ม) เป็นไป 
ด้วยอำนาจของตนหรือของคนอื่นก็ตาม ในกาลใด เด็กอ่อนที่มีความคุ้นเคย เพราะ 
ได้เห็นการปฏิบัติของคนที่เป็นญาติ พบภิกษุเข้าก็เกิดโสมบัส ถวายของที่อยู่ในมือ 
นิดหน่อยก็ดี ไหว้ก็ดี ในกาลนั้น จิตดวงที่ ๓ ย่อมเกิดขึ้นแก่เด็ก แต่ในกาลใด 
ญาติทั้งหลาย ชักจูงบอกให้ถวาย บอกให้ไหว้ เด็กปฏิบัติอย่างนั้นได้ ในกาลนั้น 
จิตดวงที่ ๔ ย่อมเกิดขึ้นแก่เด็ก 

ในกาลใด บุคคลอาศัยความไม , พร้อมแห่งไทยธรรมและปฏิคาหกเป็นต้น หรือ 
เหตุแห่งโสมนัสอื่นๆไม่มี เป็นผู้ปราศจากโสมนัสในวิกัปทั้ง ๔ในกาลนั้น จิตอุเบกขา- 
สหรคด ๔ ที่เหลือ จึงเกิดขึ้นแล 

กามาวจรกุศล ๘ โดยโสมบัส อุเบกขา ญาณ และสังขาร พึงทราบโดยบัยที่ 
กล่าวมา ฉะนี้ 

ส่วนรูปาวจรกุศลมี ๕ โดยประกอบขององค์ฌาน รูปาวจร ๔ นี้เป็นไฉน ? 
รูปาวจร ๔ คือ รูปฌานที่ ๑ ประกอบด้วย วิตก วิจาร ปีติ สุข และสมาธิ ที่ ๒ 


๑ ดูเทยบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๔๑/๔๗๗-๔๗๘ 


10-1996 (0731-0804)8 


757 


1/5/11,2:35/\1\/เ 



















๗๕๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิตกก้าวล่วงไป ที่ ๓ วิจารก้าวล่วงไป ที่ ๔ ปีติคลายไป ที่ ๕ สุขตกไป ประกอบ 
ด้วยอุเบกขาและสมาธิ 

อรูปาวจรกุศลมี ๔ ด้วยอำนาจการประกอบแห่งอรูป ๔ คือ อรูปที่ ๑ ประกอบ 
ด้วยอากาสาน์ญจายตนฌานที่กล่าวแล้ว อรูปที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ก็ประกอบด้วย 
ฌานที่เหลือ มีวิญญาณัญจายตนฌาน เป็นต้น 

โลกุตตรกุศล มี ๔ ประกอบด้วยมรรค ๔ 

กุศลวิญญาณมี ๒๑ อย่าง ดังกล่าวมาฉะนี้ เป็นอันดับแรก 

อกุศลวิญญาณ 

[๔๕๓] ส่วนอกุศลวิญญาณ โดยภูมิก็อย่างเดียว คือ เป็นกามาวจรภูมิเท่านั้น 
โดยมูลมี ๓ คือ โลภมูล โทสมูล และโมหมูล ใน ๓ มูลนั้น โลภมูล มี ๘ โดยประเภท 
แห่งโสมนัส อุเบกขาทิฏฐิคตะ และ สังขาร โลภมูล ๘ นี้ เป็นอย่างไร ? โลภมูล ๘ คือ 
(อกุศลจิต) เป็น โสมนัสสหรศต ทิฏฐิศตสัมปยุต เป็นอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ เป็น 
ฝ่ายโสมนัสสหรศต ๔ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปยุต ก็อย่างนั้น คือเป็นอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ 
เป็นอุเบกขาสหรศต ทิฏฐิศตสัมปยุต เป็น อสังขาร ๑ สสังขาร ๑ ที่เป็นทิฏฐิคตวิปยุต 
ก็อย่างนั้น คือเป็นอสังขาร ๑ สสังขาร ๑ อุเบกขาสหรศต ๔ (รวมทั้งสองฝ่ายด้วยก้น 
จึงเป็น ๘) 

ก็กาลใด บุคคลทำความเห็นผิดโดยนัยว่า “โทษในกามทั้งหลายหามีไม่” ๑ เป็น 
อาทิ ให้ออกหน้า เป็นผู้ร่าเริงยินดีบริโภคกามก็ดี เชื่อถือมงคลมีทิฏฐมงคล โดยเป็น 
สาระก็ดี มีจิตกล้าแข็งตามสภาพมิได้ถูกชักจูงเลย ในกาลนั้น อกุศลจิตดวงที่ ๑ 
ย่อมเกิดขึ้น ในกาลใด บุคคลมีจิตเฉื่อยชา ถูกคนอื่นชักจูงให้ทำ ในกาลนั้น อกุศล 
จิตดวงที่ ๒ ย่อมเกิดขึ้น 

ในกาลใด บุคคลมิได้ทำความเห็นผิดให้ออกหน้า เป็นแต่ร่าเริงยินดี เสพเมกุน 
ก็ดี เพ่งเล็งสมบัติของผู้อื่นก็ดี สักของผู้อื่นก็ดี มีจิตกล้าแข็ง มิได้ถูกชักจูงเลย 


๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๙/๕๐๙ 


10-1996 (0731-0804)8 


758 


1/5/11,2:35/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๕๙ 


ในกาลนั้น อกุศลจิตดวงที่ ๓ ย่อมเกิดขึ้น ในกาลใด บุคคลมีจิตเฉื่อยชา ถูกคนอื่น 
ชักจูงให้ทำ ในกาลนั้น อกุศลจิตดวงที่ ๔ ย่อมเกิดขึ้น 

ส่วนว่า ในกาลใด บุคคลเป็นผู้ปราศจากโสมนัสในวิกัปทั้ง ๔ เพราะอาศัย 
ความไม่พร้อมแห่งกามทั้งหลายก็ตาม เพราะความไม , มีแห่งเหตุของโสมบัสอย่างอื่น 
ก็ตาม ในกาลนั้น จิตอุเบกขาสหรคด ๔ ดวงที่เหลือจึงเกิดขึ้นแล 

โลภมูลจิต ๘ โดยประเภทแห่งโสมนัส อุเบกขา ทิฏฐิคตะ และสังขาร พึงทราบ 
โดยนัยที่กล่าวมาฉะนี้ 

ส่วน โทสมูลจิต มี ๒ เท่านั้น คือเป็นโทมนัสสหรคด ปฏิฆสัมปยุต อสังขาร ๑ 
สสังขาร ๑ การเกิดขึ้นแห่งโทสมูลจิตนั้น พึงทราบในกาลที่กล้าแข็งและเฉื่อยชาแห่งจิต 
ในโทษทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้น 

โมหมูลจิต ก็มี ๒ คือ เป็นอุเบกขาสหรคด วิจิกิจฉาสัมปยุต ๑ อุทธัจจสัมปยุต ๑ 
ความเป็นไปแห่งโมหมูลจิตนั้น พึงทราบในกาลที่ลังเลและพึงซ่านแห่งจิตแล 

อกุศลวิญญาณมี ๑๒ โดยนัยที่กล่าวมาฉะนี้ 

อัพยากฤตวิญญาณ 

[๔๕๔] อัพ ยาก ฤต วิญญาณ ว่าโดยประเภทแห่งชาติ มี ๒ คือ วิปากจิต ๑ 
กิริยาจิต ๑ ใน ๒ ชนิดนั้น วิ ปาก จิต ว่าโดยภูมิมี ๔ คือ กามาวจรจิต รูปาวจรจิต 
อรูปาวจรจิต และ โลคุตดรจิต ใน ๔ ภูมินั้น กามาวจรมี ๒ คือ กุศลวิปากจิต ๑ 
อกุศลวิปากจิต ๑ 

กามาวจรกุศล-วิบาก-อเหตุกะ 

กุศลวิปากจิตเล่าก็มี ๒ คือเป็นอเหตุกะ ๑ สเหตุกะ ๑ ในกุศลวิบาก ๒ นั้น 
วิญญาณ ที่เว้นจากวิปากเหตุ (เหตุแห่งวิบาก) มี อโลภะ เป็นต้น ชื่ออเหตุกะ อเหตุกะนั้น 
มี ๘ คือ จักขุวิญญาณ โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ 
มโนธาตุอันทำหน้าที่สัมปฏิจฉนะ (รับอารมณ์) และมโนวิญญาณธาตุ ๒ ทำหน้าที่ 
สันตีรณะ (สอบสวนอารมณ์) 


10-1996 (0731-0804)8 


759 


1/5/11,2:35/\1\/เ 


















๗๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ในอเหตุกกุศลวิปากจิต ๘ นั้น จักขุวิญญาณ อาศัยจักษุแล้วรู้แจ้งรูปเป็น 
ลักษณะ มีอันทำแต่รูปเดียวให้เป็นอารมณ์เป็นกิจ มีความเป็นธรรมชาติมุ่งหน้าต่อรูป 
(อย่างเดียว) เป็นผล มีอันไปปราศแห่งกิริยามโนธาตุที่มีรูปเป็นอารมณ์เป็นเหตุใกล้ 

โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ที่อาศัยโสตะ 
เป็นต้น รู้แจ้งซึ่งเสียงเป็นอาทิเป็นลักษณะ มีการทำแต่เสียงเป็นต้นอย่างเดียวให้เป็น 
อารมณ์เป็นกิจ มีธรรมชาติมุ่งหน้าต่อเสียงเป็นต้นเป็นผล มีความปราศไปแห่งกิริยา 
มโนธาตุทั้งหลาย มีเสียงเป็นต้น เป็นอารมณ์เป็นเหตุใกล้ 

มโนธาตุ มีอันรู้แจ้งซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้น ในลำดับแห่งวิญญาณมีจักขุวิญญาณ 
เป็นอาทิเป็นลักษณะ มีการรับอารมณ์มีรูปเป็นต้นเป็นกิจ มีความเป็นอย่างนั้นคือ 
เป็นสัมปฏิจฉนะเป็นผลมีความไปปราศแห่งวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นเป็นเหตุใกล้ 

มโนวิญญาณธาตุ อันทำหน้าที่สันดีรณะเป็นต้น ทั้งสองมีอันรู้แจ้งอารมณ์ ๖ 
ในลำดับแห่งอเหตุกวิปากวิญญาณเป็นลักษณะ มีการสอบสวนอารมณ์เป็นต้นเป็นกิจ 
มีความเป็นอย่างนั้น (คือเป็นสันตีรณะเป็นต้น) เป็นผล มีหทยวัตถุเป็นเหตุใกล้ 

ส่วนความแตกต่างกัน (เป็นสอง) แห่งมโนวิญญาณธาตุนั้น เพราะประกอบด้วย 
โสมนัส ๑ อุเบกขา ๑ และเพราะแยกเป็นทวิฐานและปัญจฐาน 

จริงอยู่ ในมโนวิญญาณธาตุ ๒ นั้น ดวงหนึ่งชื่อว่าเป็นโสมบัสสัมปยุต เพราะมี 
อารมณ์อันน่าปรารถนาโดยส่วนเดียวเป็นสภาพ จัดเป็นทวิฐาน เพราะเป็นไปใน 
ปัญจทวาร และในวิถีวิญญาณมีชวนะเป็นที่สุด ด้วยอำนาจสันดีรณะและตทารัมมณะ 
ดวงหนึ่งชื่อว่าเป็นอุเบกขาสัมปยุต เพราะมีความเป็นไปในอิฏฐมัชฌัตตารมณ์(อารมณ์ 
อันน่าปรารถนาแต่พอปานกลาง) เป็นสภาพ จัดเป็นปัญจฐาน เพราะเป็นไปด้วยอำนาจ 
แห่งสันดีรณะ ตทารัมมณะ ปฏิสนธิ ภวังค์ และจุติ 

อนึ่ง อเหดุกวิปากวิญญาณทั้ง ๘ นี้ ยังแบ่งเป็น ๒ เพราะมีอารมณ์แน่นอนก็มี 
และมีอารมณ์ไม่แน่นอนก็มี แบ่งเป็น ๓ โดยแยกเป็น อุเบกขา สุข โสมบัส จริงอยู่ 
ในวิญญาณเหล่านั้น วิญญาณทั้ง ๕ จัดเป็นนิยตารมณ์ เพราะเป็นไปในอารมณ์ ๕ 
มีรูปเป็นต้นตามลำดับ วิญญาณที่เหลือ เป็นอนิยตารมฟ้ เพราะในวิญญาณที่ 
เป็นอนิยตารมณ์นั้น มโนธาตุเป็นไปในอารมณ์มีรูปเป็นต้นทั้ง ๕ มโนวิญญาณธาตุ 


10-1996 (0731-0804)8 


760 


1/5/11,2:35/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๖๑ 


ทั้งสองเป็นไปในอารมณ์ ๖ ส่วนวิญญาณ ๓ นั้น กายวิญญาณประกอบด้วยสุข 
มโนวิญญาณธาตุที่เป็นทวิฐาน ประกอบด้วยโสมนัส วิญญาณที่เหลือ ประกอบด้วย 
อุเบกขาแล 

วิญญาณ ๘ ดวง อันเป็น อเหตุกะในกุศลวิบาก พึงทราบโดยประการที่กล่าว 
มาฉะนี้ เป็นอันดับแรก (อัพยากฤตวิญญาณกามาวจรภูมิ) 


กามาวจรกุศลวิบาก-สเหตุกะ 

ส่วนอัพยากฤตวิญญาณที่ประกอบด้วยวิปากเหตุ มือโลภะเป็นต้น ชื่อว่า สเหตุกะ 
สเหตุกอัพยากฤตนั้นก็มี ๘ โดยสัมปยุตธรรมมีโสมนัสเป็นต้น ดังกามาวจรกุศล- 
วิญญาณ แต่สเหตุกอัพยากฤตนี้ หาเหมือนกุศลวิญญาณ ซึ่งเป็นไปในอารมณ์ ๖ 
ด้วยอำนาจแห่งบุญกิริยามีทานเป็นต้นไม่ เพราะสเหตุกอัพยากฤตวิญญาณนี้ เป็นไป 
ในอารมณ์ ๖ ที่นับเนื่องในปริตตธรรม คือกามาวจรเท่านั้น ด้วยอำนาจแห่งกิจคือ 
ปฏิสนธิ ภวังค์ จุติ และตทารัมมณะ ส่วนความเป็นสสังขารและอสังขารในสเหตุก¬ 
อพยากฤตวิญญาณนี้บัณฑิตพึงทราบ ด้วยอำนาจของที่มาเป็นต้น อนึ่ง แม้เมื่อความ 
แปลกกันแห่งสัมปยุตธรรมไม่มี ก็พึงทราบว่าวิปากวิญญาณเป็นธรรมชาติไม่มี 
อุตสาหะกำลังชักจูง ดุจเงาหน้าบนกระจกเงาเป็นต้น ส่วนกุศลวิญญาณมีอุตสาหะ 
กำลังชักจูง ดุจใบหน้าของคนบนกระจก 


กามาวจรอกุศลวิบาก 

อกุศลวิปากวิญญาณ เป็นอเหตุกะอย่างเดียวเท่านั้น อกุศลวิปากวิญญาณนั้น 
มี ๗ คือ จักขุวิญญาณ ๑ โสตวิญญาณ ๑ ฆานวิญญาณ ๑ ชิวหาวิญญาณ ๑ 
กายวิญญาณ ๑ มโนธาตุที่ทำหน้าที่สัมปฏิจฉนะ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ชนิดปัญจฐาน 
อันทำหน้าที่สันดีรณะเป็นต้น ๑ อกุศลวิบาก ๗ นั้น ว่าโดยลักษณะเป็นต้น พึงทราบ 
โดยน้ยที่กล่าวแล้วในอเหตุกวิบากฝ่ายกุศลนั้นเถิด เป็นแต่กุศลวิปากวิญญาณเป็น 
อิฏฐารมณ์และอิฏฐม้ชฌัตตารมณ์เท่านั้น อกุศลวิปากวิญญาณเหล่านี้ก็เป็น 
อนิฏฐารมณ์และอนิฏฐม้ชฌัตตารมฟ้ อนึ่ง กุศลวิปากวิญญาณเหล่านั้นมี ๓ โดย 
ประเภท คือ อุเบกขา สุข โสมนัส อกุศลวิปากวิญญาณทั้งหลายมี ๒ โดยประเภท คือ 
ทุกข์ และอุเบกขา ในอกุศลวิปากวิญญาณนี้ กายวิญญาณอย่างเดียวเป็นทุกขสหรคต 


10-1996 (0731-0804)8 


761 


1/5/11,2:35/\1\/เ 


















๗๖๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ที่เหลือเป็นอุเบกขาสหรคต อุเบกขาในอกุศลวิปากวิญญาณ ก็เป็นอุเบกขาอย่างเลว 
ไม่เฉียบนัก คล้ายทุกข์ อุเบกขาในฝ่ายกุศลวิบากทั้งหลายเป็นอุเบกขาอย่างประณีต 
แต่ก็ไม่สู้เฉียบ คล้ายสุข 

กามาวจรวิปากวิญญาณมี ๒๓ โดยรวมอกุศลวิบาก ๗ นี้ และกุศลวิบาก ๑๖ 
ที่กล่าวมาแล้ว ด้วยประการฉะนี้ 

รูปาวจร อรูปาวจร และโลกุตตรวิบาก 

ส่วนรู ปาวจรวิบากวิญญาณ ก็มี ๕ ประดุจรูปาวจรกุศล แต่รูปาวจรกุศลเป็นไป 
ในชวนวิถีโดยทางสมาบัติ รูปาวจรวิบาก เป็นไปในทางปฏิสนธิ ภวังค์และจุติ 

อนึ่ง รูปาวจรวิบาก มี ๔ ฉันใด แม้ อรูปาวจรวิบาก ก็มี ๔ ฉันนั้น แม้ประเภท 
แห่งความเป็นไปของอรูปาวจรวิบาก ก็มีบัยดังกล่าวแล้วในรูปาวจรวิบาก 

โลกุตตรวิบาก จัดเป็น ๔ เพราะเป็นผลของจิต ที่ ประกอบด้วยมรรค ๔ เป็นไป 
๒ ทาง คือทางม้คควิถี ๑ ทางผลสมาบัติ ๑ 

วิปากวิญญาณทั้งสิ้นมี ๓๖ ในภูมิ ๔ ดังกล่าวมาฉะนี้ 


กิริยาวิญญาณ 

ส่วน กิริยาวิญญาณ โดยประเภทแห่งภูมิ มี ๓ คือ กามาวจร ๑ รูปาวจร ๑ 
อรูปาวจร ๑ ใน ๓ ภูมินั้น กามาวจรมี ๒ คือ อเหตุกะและสเหตุกะ ใน ๒ อย่างนั้น 
กามาวจรกิริยาวิญญาณที่เว้นจากกิริยาเหตุมีอโลภะเป็นต้น ชื่อว่าอเหตุกะ อเหตุกะ 
นั้น มี ๒ โดยแยกเป็นมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ ในอเหตุกะ ๒ นั้น มโนธาตุ มี 
การนำหน้าวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นอาทิ รู้แจ้งอารมณ์มีรูปเป็นต้นเป็นลักษณะ 
มีความรำพึงเป็นกิจ มีความเป็นธรรมชาติมุ่งหน้าต่ออารมณ์มีรูปเป็นต้นเป็นผล มีความ 
ตัดขาดภวังค์เป็นเหตุใกล้ มโนธาตุนั้นเป็นธรรมชาติประกอบด้วยอุเบกขาเท่านั้น 

ส่วน มโนวิญญาณธาตุ มี ๒ คือ สาธารณะแก่พระอเสขะ พระเสขะ และปุถุชน ๑ 
ไม่ทั้วไป คือเฉพาะพระอเสขะ ๑ ใน ๒ อย่างนั้น มโนวิญญาณธาตุที่เป็นสาธารณะ 
ได้แก่ อเหดุกกิริยาที่เกิดพร้อมกับอุเบกขา มีอันรู้แจ้งอารมณ์ ๖ เป็นลักษณะ 


10-1996 (0731-0804)8 


762 


1/5/11,2:35/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๖๓ 


มีโวฏชีพพนะและอาวัชชนะในปัญจทวารและมโนทวารด้วยอำนาจแห่งกิจคือโวฏฐัพ- 
พนะทำกิจในปัญจทวาร ส่วนอาวัชชนะทำกิจในมโนทวารเป็นกิจ มีความเป็นเช่นนั้น 
คือมีโวฏฐัพพนะและอาวัชชนะเป็นผล มีความไปปราศแห่งอเหตุกวิบาก มโนวิญญาณธาตุ 
(ในโวฏชีพพนกาล) และภวังค์ (ในอาวัชชนกาล) อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเหตุใกล้ 
ส่วนมโนวิญญาณธาตุที่ไม่ทั่วไป ได้แก่อเหตุกกิริยาที่เกิดพร้อมกับโสมนัส มีอัน 
รู้แจ้งอารมณ์ ๖ เป็นลักษณะ อันยังความยิ้มแย้มในเพราะวัตถุไม่ดีอะไรนัก ให้เกิด 
ขึ้นแก่พระอรหันต์ทั่งหลาย ด้วยอำนาจแห่งกิจเป็นกิจ มีความเป็นอย่างนั้น (คือเป็น 
หสิตุปปาทะ) เป็นผล มีหทยวัตถุเป็นเหตุใกล้โดยส่วนเดียว (เพราะเกิดแต่ใน 
ปัญจโวการภพเท่านั้น) 

กามาวจรกิริยาวิญญาณที่เบึนอเหตุกะ มี ๓ ดังกล่าวมาฉะนี้ 

ส่วนที่เป็นสเหตุกะมี ๘ โดยต่างแห่งสัมปยุตธรรมมีโสมบัสเป็นต้นเหมือนกุศล- 
วิญญาณ แต่ที่แปลกกันระหว่างกุศลวิญญาณและกิริยาวิญญาณ คือกุศลวิญญาณ 
ย่อมเกิดแก , พระเสขะและปุถุชนเท่านั้น กิริยาวิญญาณเกิดแก่พระอรหันต์พวกเดียว 

กิริยาวิญญาณ ที่เป็นกามาวจรมี ๑๑ ดังนี้ เป็นข้อแรก 

ส่วนที่เป็นรูปาวจรและอรูปาวจรมี ๕ และ ๔ เหมือนกุศลวิญญาณ ความแตก 
ต่างจากกุศลวิญญาณของกิริยาวิญญาณทั่งสองนั้น ก็พึงทราบโดยว่าเกิดขึ้นแก่พระ 
อรหันต์เท่านั้น 

กิริยาวิญญาณทั่งหมดใน ๓ ภูมิเป็น ๒๐ ดังนี้ 

วิญญาณทั้งปวงเป็นไปโดยอาการ ๑๔ 

[๔๕๕] โดยประการดังกล่าวมานี้ วิญญาณทั่งสิ้น มีกุศลวิญญาณ ๒๑ อกุศล 
วิญญาณ ๑๒ วิปากวิญญาณ ๓๖ กิริยาวิญญาณ ๒๐ รวมเป็น วิญญาณ ๘๙ เป็นไป 
โดยอาการ ๑๕ ด้วยอำนาจแห่งปฏิสนธิ ภวังค์ อาวัชชนะ ทัสสนะ (เห็น) สวนะ 
(ได้ยิน) ฆายนะ (ได้กลิ่น) สายนะ (ได้รส) ผุสนะ (ได้ถูกต้อง) สัมปฏิจฉนะ สันดีรณะ 
โวฏ!พพนะ ชวนะ ตทารัมมณะ และจุติ 

ถามว่า - เป็นอย่างไร ? 


10-1996 (0731-0804)8 


763 


1/5/11,2:35 / \1\/เ 


















๗๖๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๑. ปฏิสนธิ 

แก้ว่า - ในกาลใด สัตว์เกิดในเทวโลกหรือมนุสสโลก ด้วยอานุภาพแห่งกามา- 
วจรกุศล ๘ ในกาลนั้น วิปากจิต ๙ ดวง คือ สเหดุกกามาวจรวิบาก ๘ และอเหตุก¬ 
วีปากมโนวิญญาณธาตุที่เบีนอุเบกขาสหรคด เป็นวิบากแห่งทวิเหตุกกุศลอย่างอ่อน 
ของพวกสัตว์ที่ถึงความวิกลมีกะเทยเป็นต้น ในหมู่มนุษย์ ย่อมทำกรรม กรรมนิมิต 
และคตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่ปรากฏในเวลาใกล้จะตายให้เป็นอารมณ์เป็นไปด้วยอำนาจ 
ปฏิสนธิในกาลใด สัตว์ทั้งหลายเกิดในรูปภพและอรูปภพ ด้วยอานุภาพแห่งรูปาวจร 
กุศล และอรูปาวจรกุศล ในกาลนั้น รูปาวจรวิปากจิตและอรูปาวจรวิปากจิต ๙ ดวง 
ย่อมทำกรรมนิมิตที่ปรากฏในเวลาใกล้จะตายแห่งสัตว์ทั้งหลายให้เป็นอารมณ์ เป็น 
ไปด้วยอำนาจปฏิสนธิ อนึ่ง ในกาลใด สัตว์เกิดในอบายด้วยอานุภาพแห่งอกุศล 
ในกาลนั้น อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เป็นวิบากแห่งอกุศลดวง ๑ ย่อมทำกรรม กรรมนิมิต 
และคตินิมิต อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งปรากฏในเวลาใกล้จะตายแห่งสัตว์เหล่านั้นให้ 
เป็นอารมณ์ เป็นไปด้วยอำนาจปฏิสนธิแล 

ความเป็นไปแห่งวิปากวิญญาณ ๑๙ ดวง ด้วยอำนาจปฏิสนธิ บัณฑิตพึงทราบ 
ดังกล่าวมาในวิญญาณขันธนิเทศเป็นอันดับแรก (ในอาการ ๑๔) 

๒. ภวงค 

เมื่อปฏิสนธิวิญญาณดับ (คือทำกิจเสร็จ) แล้ว วิญญาณชื่อภวังค์ คอยติดตาม 
ปฏิสนธิวิญญาณนั้นๆ อยู่ เป็นวิบากแห่งกรรมนั้นๆ อย่างเดียวกับปฏิสนธิวิญญาณ 
นั้นเอง อันเป็นเช่นนั้น ในอารมณ์มีกรรมเป็นต้นนั้นเป็นไป เมื่อจิตดุปบาทอื่น ที่เป็น 
เหตุยังความสืบต่อแห่งภวังค์ให้หมุนกลับไม่มี ภวังควิญญาณนั้นย่อมเป็นไปในความ 
หลับเป็นต้นแห่งผูไม่ฝัน โดยอาการสืบต่อเช่นนั้นอีกแล้วก็เป็นเช่นนั้นอีกดังนี้ จะนับ 
ประมาณจำนวนจิตมิได้โดยแท้ ดังกระแสนๆ ฉะนั้น 

ความเป็นไปแห่งวิญญาณเหล่านั้นแหละ แม้ ด้วยอำนาจแห่งภวังค์ พึงทราบ 
ดังกล่าวมาฉะนี้ 


10-1996 (0731-0804)8 


764 


1/5/11,2:35/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๖๕ 


๓. อาวัชชนะ 

เมื่อความสืบต่อแห่งภวังค์เป็นไปอย่างนั้น ในกาลใด อินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลาย 
ควรแก่การรับอารมณ์ ในกาลนั้น เมื่อรูปถึงคลองจักษุเข้า ความประสานเข้าระหว่าง 
จักษุประสาทกับรูปก็มีขึ้น ด้วยอานุภาพแห่งความประสานกัน ภวังคจลนะก็มีขึ้น 
ครั้นภวังค์ดับไป กิริยามโนธาตุทำรูปนั้นนั้นแหละให้เป็นอารมณ์ เป็นดังตัดภวังค์ ยัง 
อาวัชชนกิจ กิจคือความคำนึงถึงอารมณ์ให้สำเร็จเกิดขึ้น ในโสตทวารเป็นต้น ก็ดุจ 
นัยนี้ แต่ในมโนทวาร เมื่ออารมณ์ทั้ง ๖ มาถึงเข้า อเหตุกกิริยามโนวิญญาณธาตุที่ 
สหรคดกับอุเบกขา เป็นดังตัดภวังค์ ยังอาวัชชนกิจให้สำเร็จเกิดขึ้นในลำดับแห่ง 
ภวังคจลนะแล 

ความเป็นไปแห่งกิริยาวิญญาณ ๒ ดวง ด้วยอำนาจอาวัชชนะ พึงทราบดัง 
กล่าวมาฉะนี้ 

๔-๘. ทัสสนะ สวนะ ฆายนะ สายนะ ผุสนะ 

ในลำดับแห่งอาวัชชนะข้อแรก จักขุวิญญาณอันมีจักษุประสาทเป็นที่ตั้ง ยัง 
ทัสสนกิจ (กิจคือการเห็น) ให้สำเร็จเป็นไปในจักขุทวาร โสตทวาร ฆานทวาร ชิวหา- 
ทวาร กายทวาร วิญญาณยังกิจมีสวนกิจเป็นต้นให้สำเร็จ เป็นไปในทวารมีโสตทวาร 
เป็นอาทิ วิญญาณที่เป็นไปในอารมณ์น่าปรารถนาและน่าปรารถนาปานกลาง เป็น 
กุศลวิบากที่เป็นไปในอารมณ์ไม , น่าปรารถนา และไม , น่าปรารถนาปานกลาง ก็เป็น 
อกุศลวิบาก 

ความเป็นไปแห่งวิปากวิญญาณ ๑๐ (คือเป็นกุศลวิบาก ๕ อกุศลวิบาก ๕) 
ด้วยอำนาจแห่งทัสสนะ (เห็น) สวนะ (ได้ยิน) ฆายนะ (ได้กลิ่น) สายนะ (ได้รส) 
ผุสนะ (ได้ถูกต้อง) พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

๙. สัมป ฏิจฉนะ 

โดยพระบาลีว่า “จิต มโน มาบัส ฯลฯ มโนธาตุอันเกิดแต่จิตนั้น ที่เป็นไปในลำดับ 
แห่งจักขุวิญญาณธาตุที่เกิดขึ้นดับไปแล้วย่อมเกิดขึ้น” ๑ ดังนั้นเป็นต้นมโนธาตุที่เป็นไป 


๑ อภ.ว. (ไทย) ๓๕/๑๘๔/๑๔๒ 


10-1996 (0731-0804)8 


765 


1/5/11,2:35/\1\/เ 



















๗๖๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ในลำดับแห่งวิญญาณ มีจักขุวิญญาณเป็นต้น หากเป็นไปในลำดับแห่งกุศลวิปาก¬ 
วีญญาณ ก็เป็นกุศลวิบาก หากเป็นไปในลำดับแห่งอกุศลวิปากวิญญาณ ก็เป็น 
อกุศลวิบาก ทำกิจรับเอาอารมณ์แห่งวิญญาณเหล่านั้นแหละเกิดขึ้น 

ความเป็นไปแห่งวิปากวิญญาณ ๒ ด้วยอำนาจแห่งสัมปฏิจฉนะ (รับเอา) พึง 
ทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 


๑๐. สนตรณะ 

อนึ่งเล่า โดยพระบาลีว่า“จิตมโน มาบัส ฯลฯ มโนวิญญาณธาตุอันเกิดแต่จิตนั้น 
ย่อมเกิดขึ้นในลำดับแห่งมโนธาตุที่เกิดขึ้นดับไปแล้ว” ๑ ดังนี้เป็นต้น วิปากอเหตุกมโน- 
วิญญาณธาตุ ที่เป็นลำดับแห่งอกุศลวิปากมโนธาตุ ก็เป็นอกุศลวิบาก ที่เป็นลำดับ 
แห่งกุศลวิปากมโนธาตุ ก็เป็นกุศลวิบาก ที่เป็นไปในอิฏฐารมณ์ ก็เป็นโสมนัสสหรคด 
ที่เป็นอิฏฐมัชฌัตตารมฟ้ ก็เป็นอุเบกขาสหรคด ทำกิจสอบสวนอารมณ์ที่มโนธาตุรับ 
เอาไว้นั้นแหละเกิดขึ้น 

ความเป็นไปแห่งวิปากวิญญาณ ๓ ด้วยอำนาจแห่งสันดีรณ ะ (สอบสวน) พึง 
ทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

6)6). โวฏ!พพนะ 

กิริยาเหดุกมโนวิญญาณธาตุ เป็นอุเบกขาสหรคด วิเคราะห์ดูอารมณ์นั้นแหละ 
เกิดขึ้นในลำดับแห่งสันดีรณะแล 

ความเป็นไปแห่งกิริยามโนวิญญาณดวงเดียว ด้วยอำนาจแห่งโวฏฐัพพน ะ 
(วิเคราะห์ดู) พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 


๑๒. ชวนะ 

ในลำดับแห่งโวฎฐัพพนะ ล้าอารมณ์มีรูปเป็นต้น เป็นมหันตารมณ์ (อารมณ์ใหญ่) 
ไซร้ ทีนั้นชวนะ ๖ หรือ ๗ ดวง ย่อมแล่นไปในอารมณ์ตามที่โวฏฐัพพนะวิเคราะห์ 
ไว้แล้ว ด้วยอำนาจแห่งกามาวจรกุศล ๘ บ้าง อกุศล ๑๒ บ้าง กามาวจรกิริยาที่เหลือ 


๑ อภ.ว. (ไทย) ๓๕/๑๘๔/๑๔๔ 


10-1996 (0731-0804)8 


766 


1/5/11,2:35/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๖๗ 


๙ บ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง นี่เป็นนัยในปัญจทวารเท่านั้น ส่วนมโนทวาร กามาวจร- 
ชวนะ ๒๙ ย่อมแล่นไปในลำดับมโนทวาราวัชชนะ ต่อแต่โคตรภูไป บรรดาชวนะเหล่านี้ 
คือทางรูปาวจรกุศลชวนะ ๕ กิริยาชวนะ ๕ ทางอรูปาวจรกุศลชวนะ ๔ กิริยาชวนะ ๔ 
ทางโลกุตตรมัคศ่จิต ๔ ผลจิต ๔ ชวนะใดๆ ได้ปัจจัยแล้ว ชวนะนั้นๆ ย่อมแล่นไปแล 

ความเป็นไปแห่งวิปากวิญญาณ เป็นกุศล อกุศล และกิริยา (รวม) ๕๕ ดวง 
ด้วยอำนาจชวนะ พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 


๑๓. ตทาร้มมณะ 

ในที่สุดแห่งชวนะ ล้าอารมณ์นั้นเป็นอติมหันตารมณ์ (อารมณ์ใหญ่ยิ่ง) ใน 
ปัญจทวาร และ เป็นวิภูตารมณ์ (อารมณ์ที่ปรากฏชัด) ในมโนทวารไซร้ ทีนั้นวิปาก- 
วิญญาณ ในบรรดาสเหดุกกามาวจรวิบาก ๘ และวิปากอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ๓ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง อันติดตามชวนะแล่นไปในอารมณ์อื่น นอกจากอารมณ์ของภวังค์ 
ดังนั้าอันไหลทวนกระแสไป ติดตามเรือที่แล่นไปทวนกระแสในระหว่างขณะนิดหน่อย 
ย่อมเกิดขึ้น ๒ ขณะหรือขณะเดียวกัน ด้วยสามารถของปัจจัยนั้นตามที่ตนได้ 
ด้วยอำนาจแห่งอารมณ์มีอิฏฐารมณ์เป็นอาทิ และแห่งปริมกรรม และแห่งจิตมีชวนจิต 
เป็นต้น ในที่สุดแห่งกามาวจรชวนะของกามาวจรสัตว์ทั้งหลาย วิปากวิญญาณนี้นั้น 
เป็นจิตควรแก่ความเป็นไปในอารมณ์ของภวังค์ในที่สุดแห่งชวนะ (แต่) เพราะมันทำ 
อารมณ์ของชวนะนั้นให้เป็นอารมณ์เป็นไปอีก จึงเรียกว่าตทารัมมณะ (มีอารมณ์ของ 
ชวนะนั้นเป็นอารมณ์) 

ความเป็นไปแห่งวิปากวิญญาณ ๑๑ ดวง ด้วยอำนาจแห่งตทารัมมณะ พึง 
ทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 


๑๔. จุต 

ในที่สุดแห่งตทารัมมณะ ภวังค์นั้นเองเป็นไปอีก ครั้นภวังค์ขาด วิถีวิญญาณมี 
อาวัชชนะเป็นต้น ก็เป็นไปอีกแล 

จิตตสันดานที่มีปัจจัยอันได้แล้วอย่างนี้ ย่อมเป็นไปแล้วๆ เล่าๆ ด้วยอำนาจ 
แห่งจิตตนิยม คืออาวัชชนะย่อมมีในลำดับแห่งภวังค์ วิญญาณกิจมีการเห็น (รูป) 
เป็นต้น ย่อมมีในลำดับแห่งอาวัชชนะดังนี้เป็นอาทิอยู่นั้นเอง จนกว่าภวังค์ในภพหนึ่ง 


10-1996 (0731-0804)8 


767 


1/5/11,2:35/\1\/เ 


















๗๖๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จะสิ้นไป จริงอยู่ ในภพหนึ่ง ภวังคจิตดวงใดเป็นดวงสุดท้าย ภวังคจิตดวงนั้น ท่าน 
เรียกว่า จุติจิต เพราะเคลื่อนไปจากภพนั้น ฉะนั้น แม้จุติจิตนั้นก็มี ๑๙ ดวงเหมือนกัน 
กับปฏิสนธิจิตและภวังคจิต 

ความเป็นไปแห่งวิปากวิญญาณ ๑๙ ดวง ด้วยอำนาจแห่ง จุติ พึงทราบดัง 
กล่าวมาฉะนี้ 

จิตตสันดานอันไม่ขาดสายของสัตว์ทั้งหลาย ผู้ท่องเที่ยวอยู่ในภพ คติ ฐิติ และ 
นิวาสทั้งหลาย ย่อมเป็นไปดังนี้ คือ จากจุติก็ปฏิสนธิอีก ต่อปฏิสนธิก็ภวังค์อีกอยู่ 
นั้นเอง แต่ในสัตว์ทั้งหลายนั้นท่านผู้ไดได้บรรลุพระอรหัตตผล เมื่อจุติจิตของท่านดับ 
แล้ว จิตก็เป็นอันดับทีเดียวแล 

นี่เป็นกถามุขอย่างพิสดาร ในวิญญาณขันธ์ 

เวทนาขันธ์ 

[๔๕๖] บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในขัอที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า “เวทนา ที่เรียกว่า 
เวทนาขันธ์ เพราะรวมธรรมชาติที่มีการเสวยรสอารมณ์เป็นลักษณะสิ้นทุกอย่างเข้า 
ด้วยกัน” ดังต่อไปนี้ 

ธรรมชาติที่มีการเสวยรสอารมณ์ เป็นลักษณะ ก็คือเวทนานั้นเอง ดังพระ 
สารีบุตรเถระกล่าวว่า “อาวุโส เพราะเหตุที่ธรรมชาตินั้นย่อมเสวยรสอารมณ์ ย่อม 
รู้สึกสุขทุกข์ เพราะเหตุนั้น จึงเรียกว่าเวทนา” ๑ ดังนี้ 

เวทนา ๑ เวทนา ๓ 

เวทนานั้นเมื่อว่าตามสภาพก็มีอย่างเดียว โดยลักษณะคือเสวยรสอารมณ์ เมื่อ 
ว่า โดยชาติ มี ๓ คือ กุศล อกุศล และอัพยากฤต ในเวทนา ๓ นั้น พึงทราบว่า 
เวทนาที่สัมปยุตด้วยกุศลวิญญาณที่กล่าวไว้โดยนัยว่า “กามาวจรวิญญาณมี ๘ โดย 
ต่างแห่งโสมบัส อุเบกขา ญาณ และสังขาร”ดังนี้เป็นต้น จัดเป็นกุศลเวทนา ที่สัมปยุต 
ด้วยอกุศลวิญญาณ ก็จัดเป็นอกุศลเวทนา ที่สัมปยุตด้วยอัพยากฤตวิญญาณ จัดเป็น 
อัพยากฤตเวทนา 


๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๐/๔๙๐ 


10-1996 (0731-0804)8 


768 


1/5/11,2:35/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๖๙ 


เวทนา ๕ 

เวทนานั้นเมื่อแยกตามสภาวะก็มี ๕ คือ สุข ทุกข์ โสมนัสโทมนัส อุเบกขา ใน 
เวทนา ๔ นั้น สุขสัมปยุตด้วยกายวิญญาณที่เป็นกุศลวิบาก ทุกข์สัมปยุตด้วยกาย- 
วิญญาณที่เป็นอกุศลวิบาก โสมนัสสัมปยุตด้วยวิญญาณ ๖๒ คือ ฝ่ายกามาวจร- 
วิญญาณกุศล ๔ สเหตุกวิบาก ๔ อเหตุกวิบาก ๑ สเหตุกกิริยา ๔ อเหตุกกิริยา ๑ 
อกุศล ๔ (เป็น ๑๘) ฝ่ายรูปาวจรวิญญาณ กุศล ๔ เว้นปัญจมฌานวิญญาณ วิบาก ๔ 
กิริยา ๔ (เป็น ๑๒) ฝ่ายโลกุตตรวิญญาณ ที่ไม่ประกอบด้วยฌานหามีไม่ เหตุนั้น 
โลกุตตรวิญญาณ ๘ จึงเป็นโลกุตตริวิญญาณ ๔๐ ด้วยอำนาจแห่งฌาน ๔ ใน 
โลกุตตรวิญญาณ ๔๐ นั้น เว้นวิญญาณที่เป็นไปในปัญจมฌาน ๘ เสีย เหลือกุศล- 
วิบาก ๓๒ (รวมเป็น ๖๒) โทมนัสสัมปยุตด้วยอกุศลวิญญาณ ๒ อุเบกขาสัมปยุต 
ด้วยวิญญาณ ๔๔ ที่เหลือ 

ลักษณะเป็นต้น ของเวทนา ๕ 

ในเวทนา ๔ นั้น สุขมีการเสวยโผฏฐัพพะอันน่าปรารถนาเป็นลักษณะ มีอัน 
เพิ่มสัมปยุตธรรมทั้งหลายเป็นกิจ มีความสบายทางกายเป็นผล มีกายินทรีย์เป็น 
เหตุใกล้ ทุกข์มีการเสวยโผฏฐัพพะที่ไม่น่าปรารถนาเป็นลักษณะ มีลดสัมปยุตธรรม 
ทั้งหลายลงเป็นกิจ มีความไม่สบายทางกายเป็นผล มีกายินทรีย์เป็นเหตุใกล้ โสมนัส 
มีการเสวยอิฏฐารมณ์เป็นลักษณะ มีการเสวยสุขด้วยอาการพอใจไม่อย่างใดก็อย่าง 
หนึ่งเป็นกิจ มีความสบายใจเป็นผล มีความระงับแห่งนามกายเป็นเหตุใกล้ โทมนัส 
มีการเสวยอนิฏฐารมณ์เป็นลักษณะ มีการเสวยทุกข์ด้วยอาการไม , พอใจอย่างใด 
อย่างหนึ่งเป็นกิจ มีความไม่สบายใจเป็นผล มีหทยวัตถุเป็นเหตุใกล้โดยส่วนเดียวเท่านั้น 
อุเบกขามีการเสวยมัชฌัตตารมฟ้เป็นลักษณะ มีการไม่เพิ่มและไม่ลดสัมปยุตธรรม 
เป็นกิจ มีความละเอียดเป็นผล มีจิตที่ปราศจากปีติเป็นเหตุใกล้ 

นี้คือ กถามุขอย่างพิสดารในเวทนาขันธ์ 


10-1996 (0731-0804)8 


769 


1/5/11,2:35/\1\/เ 


















๗๗๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


สัญญาขันธ์ 

[๔๕๗] บัดนี้ พึงทราบวินิจฉัยในข้อที่ว่า “สัญญาขันธ์ที่เรียกอย่างนั้น เพราะ 
รวมธรรมชาติ ที่มีความจำได้เป็นลักษณะสิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกัน”® ดังนี้ 

อันธรรมชาติที่มีความจำได้เป็นลักษณะ ก็คือสัญญานั้นเอง ดังพระสารีบุตรเถระ 
กล่าวว่า “อาวุโส เพราะเหตุที่รูและจำได้นั้น จึงเรียกว่าสัญญา” ดังนี้ 

สญญา ๑ สญญา ๓ 

สัญญาว่าตามสภาพก็มีอย่างเดียวโดยลักษณะคือจำได้ แต่ว่าโดยชาติมี ๓ คือ 
กุศล อกุศล และอัพยากฤต ในสัญญา ๓ นั้น สัญญาที่สัมปยุตด้วยกุศลวิญญาณจัด 
เป็นกุศล สัญญาที่สัมปยุตด้วยอกุศลวิญญาณจัดเป็นอกุศล สัญญาที่สัมปยุตด้วย 
อัพยากฤตวิญญาณจัดเป็นอัพยากฤต เพราะว่าวิญญาณที่ไม่ประกอบด้วยสัญญา 
หามีไม่ ฉะนั้น ประเภทแห่งวิญญาณมีเท่าใด ประเภทแห่งสัญญาก็มีเท่านั้นแล 

ลักษณะเป็นต้นแห่งสัญญา 

สัญญามีประเภทเท่ากันกับวิญญาณ เมื่อว่าโดยอาการมีลักษณะเป็นต้น สัญญา 
ทั้งปวงนั้นมีความจำได้เป็นลักษณะ มีการทำเครื่องหมายไว้จำต่อไปว่า “นั้นคือสิ่งนั้น” 
เป็นกิจ ดังช่างไม้ทำเครื่องหมายไว้ในตัวไม้เป็นอาทิ มีการทำความมั่นใจตามเครื่อง 
หมายที่ยึดไว้เป็นผล ดังคนตาบอดคลำช้าง ๒ มั่นใจตามเครื่องหมายที่ตนจับได้ มี 
อารมณ์ที่ปรากฏเป็นเหตุใกล้ ดังความจำที่เกิดขึ้นแก่ลูกเนื้อ ในหุ่นคนที่ผูกด้วยหญ้า 
ว่าเป็นคนจริงๆ ฉะนั้นแล 

นี้เป็นกถามุขอย่างพิสดารในสัญญาขันธ์ 

สังขารขันธ์ 

[๔๔๘] ส่วนข้อที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า “สังขารขันธ์พึงทราบว่าเรียกอย่างนั้น เพราะ 
รวมธรรมชาติ มีการประสมเจตสิกเป็นลักษณะสิ้นทุกอย่างเข้าด้วยกัน” ดังนี้ 
บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัย ดังต่อไปนี้ 


๑ ดูเทยบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๐/๔๙๐๑ ๒. ขุ.อุ. (ไทย) ๒๔/๔๔/๒๙๒-๒๙๑ 


10-1996 (0731-0804)8 


770 


1/5/11,2:35/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๗๑ 


ธรรมชาติที่ทำให้เป็นกลุ่มชื่อว่ามีการประสมเป็นลักษณะ ธรรมชาตินั้นคืออะไร ? 
คือสังขารนั้นเอง ดังพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลายเพราะธรรมเหล่านั้น 
ย่อมประสมสิ่งที่เป็นสังขตะแล จึงได้ชื่อว่าสังขาร (แปลว่าธรรมผู้ประสม)” ๑ ดังนี้ 

ลักษณะแห่งสังขาร 

สังขารเหล่านั้น มีการประสมเป็นลักษณะ มีการประมวลเข้าเป็นกิจ มีความเผย 
ออกไปเป็นผล มีขันธ์ ๓ ที่เหลือเป็นเหตุใกล้ 

สังขาร ๑ สังขาร ๓ 

สังขารทั้งหลาย แม้เป็นอย่างเดียวโดยลักษณะเป็นต้นดังกล่าวมานี้ แต่ว่าโดย 
ชาติ ก็เป็น ๓ คือ กุศล อกุศล และอัพยากฤต ในสังขาร ๓ นั้น สังขารที่สัมปยุต 
ด้วยกุศลวิญญาณจัดเป็นกุศล ที่สัมปยุตด้วยอกุศลวิญญาณจัดเป็นอกุศล สังขารที่ 
สัมปยุตด้วยอัพยากฤตวิญญาณจัดเป็นอัพยากฤต 


กุศลสังขาร ๓๖ 

ในสังขารเหล่านั้น ก่อนอื่น สังขารที่สัมปยุตด้วยกามาวจรกุศลวิญญาณดวง 
ที่ ๑ (คือวิญญาณที่เป็นโสมนัสสหรศต ญาณสัมปยุต อสังขาร) มี ๓๖ คือ เป็นนิยตะ 
มาในพระบาลี โดยรูปของตน (คือไม่ปะปน) ๒๗ เป็นเยวาปนกะ ๔ เป็นอนิยตะ ๕ ใน 
สังขาร ๓๖ นั้น สังขาร ๒๗ คือ ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปีติ วิริยะ ชีวิต สมาธิ 
สัทธา สติ หิริ โอตตัปปะ อโลภะ อโทสะ อโมหะ กายปัสสัทธิ จิตตปัสลัทธิ กายลหุตา 
จิตตลหุตา กายมุทุตา จิตตมุทุตา กายกัมม้ญญตา จิตตกัมม้ญญตา กายปาคุญญตา 
จิตตปาคุญญตา กายุชุกตา จิตตุชุกตา เหล่านี้เป็นนิยตะ มาในพระบาลี โดยรูปของตน 
สังขาร ๔ คือ ฉันทะ อธิโมกข์มนสิการ ตัตรมัชฌัตตตา นี้เป็นเยวาปนกะ (เป็นกุศลก็ได้ 
อกุศลก็ได้) สังขาร ๕ คือกรุณา มุทิตา กายทุจริตวิรัติ วจีทุจริตวิรัติ มิจฉาชีววิรัติ นี้ 
เป็นอนิยตะ เพราะสังขาร ๕ นั้นย่อมเกิดในบางครั้ง แม้เมื่อเกิดเล่าก็หาเกิดร่วมกันไม่ 
(จึงชื่อว่าอนิยตะ) 


๑ ดูเทยบ สํ. ข. (ไทย) ๑๗/๗๙/©'๒๑ 


10-1996 (0731-0804)8 


771 


1/5/11,2:35 / \1\/เ 



















๗๗๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อรรถาธิบายสังขาร ๓๖ นิยตสังขาร ๒๗ 

0 # ^ 

[๔๕๙] วินิจฉัยในบทเหล่านั้น สภาวธรรมใดย่อมถูกต้อง เหตุนั้น สภาวธรรม 
นั้นจึงชื่อว่า ผัสสะ (ผู้ถูกต้อง) ผัสสะนี้นั้น มีการถูกต้องเป็นลักษณะ มีการทำให้ 
กระทบกันเป็นกิจ มีความร่วมกันเข้า (แห่งจิตกับอารมณ์) เป็นผล มีอารมณ์ที่มาปรากฏ 
(แห่งจิต) เป็นเหตุใกล้ 

จริงอยู่ ผัสสะนี้แม้เป็นอรูปธรรม ก็ย่อมเป็นไปในอารมณ์ ด้วยอาการ (ดุจ) ถูก 
ต้อง (จึงว่ามีการถูกต้องเป็นลักษณะ) อนึ่ง ผัสสะนั้น แม้ไม่ติดอยู่ (ที่ไหน) สักแห่ง 
ก็ยังจิตและอารมณ์ไห้กระทบกันได้ ดังรูปกระทบจักษุและเสียงกระทบหูฉะนั้น (จึงว่า 
มีการทำให้กระทบกันเป็นกิจ) ชื่อว่ามีความร่วมกันเข้าเป็นผล เพราะปรากฏด้วย 
อำนาจเหตุของตน กล่าวคือดิกสันนิบาต (ความร่วมกันเข้าแห่งธรรม ๓ คือ อายตนะ 
ภายใน อายตนะภายนอก และวิญญาณ) ชื่อว่ามีอารมณ์ที่มาปรากฏเป็นเหตุใกล้ 
เพราะเกิดขึ้นในอารมณ์ที่สมันนาหาร (การประมวลความคิด) อันควรแก่ผัสสะนั้น 
และอินทรีย์ด้วย (ช่วยลัน) แต่งให้โดยไม่มีระหว่างทีเดียว 

แต่ว่าโดยความเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา ผัสสะนี้ บัณฑิตพึงเห็นเป็นดังแม่โคที่ไม่มี 
หนังหุ้มหนังเถิด ๑ 


๒. เจตนา 

[๔๖๐] ธรรมชาติใดย่อมคิด อธิบายว่าย , อมพัวพัน (อารมณ์) เหตุนั้น 
ธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่า เจตนา (ธรรมชาติผู้คิด) เจตนานั้น มีภาวะคือความจงใจ 
เป็นลักษณะ มีความเคลื่อนไหวเป็นกิจ มีความจัดแจงเป็นผล คือยังกิจของตนและ 
กิจของผู้อื่นให้สำเร็จ ดุจคนผู้[หญ , มีศิษย์ผู้,หญ่ (ของทิศาปาโมกข์) และนายช่างไม้ 
ใหญ่เป็นต้น ก็แล เจตนานี้เมื่อเป็นโดยภาวะที่ยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายให้ แข็งขันขึ้น 
ย่อมปรากฏในเมื่อนึกถึงงานรีบด่วนเป็นต้น 


๑ ดูเทยบ สํ. นิ. (ไทย) ๑๖/๖๓/๑๒๑ 


10-1996 (0731-0804)8 


772 


1/5/11,2:35/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๗๓ 


๓-๔-๕. วิตก วิจาร ปีติ 

คำใดพึงเป็นข้อที่ควรกล่าวใน วิตก วิจาร และปีติ คำนั้นทั้งหมด ข้าพเจ้าได้ 
กล่าวไว้แล้ว ในตอนพรรณนาปฐมฌานในปฐวีกสิณนิเทศ 


๖. วิริยะ 

[๔๖๑] ความกล้าชื่อว่าวิริยะ วิริยะนั้นมีความแข็งขันเป็นลักษณะ มีการคา'จุน 
สหชาตธรรมทั้งหลายเป็นกิจ มีภาวะไม่จมลงเป็นผล มีความสังเวชเป็นเหตุใกล้ 
ตามพระบาลีว่า “ผู้มีความสังเวชแล้วย่อมทำความเพียรโดยแยบคาย” ๑ หรือว่ามีวัตถุ 
แห่งวิริยารัมภะ (เรื่องที่จะต้องใช้ความเพียร) เป็นเหตุใกล้ก็ได้ 

วิริยะนี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า บุคคลทำโดยถูกทางแล้ว ย่อมเป็นมูลแห่งสมบัติ 
ทั้งปวง 


๗. ชีวิต 

[๔๖๒] สหชาตธรรมทั้งหลาย ย่อมเป็นอยู่ด้วยธรรมชาตินั้น เหตุนั้น ธรรม- 
ชาตินั้น จึงชื่อว่า ชีวิต (แปลว่าธรรมชาติเครื่องเป็นอยู่แห่งสหชาตธรรม) นัยหนึ่ง 
ธรรมชาตินั้นเป็นอยู่เอง เหตุนั้น จึงชื่อว่าชีวิต (แปลว่าธรรมชาติผู้เป็นอยู่) นัยหนึ่ง 
ธรรมชาตินั้นเป็นเพียงความเป็นอยู่เท่านั้น เหตุนั้น จึงชื่อว่าชีวิต (แปลว่าความเป็น 
อยู่) ส่วนลักษณะเป็นต้นแห่งชีวิตนั้น พึงทราบโดยนัยที่กล่าวแล้วในชีวิตแห่งรูปเถิด 
ความต่างกันในชีวิต ๒ นั้น ก็คืออันนั้นเป็นชีวิตแห่งรูปธรรมทั้งหลาย อันนี้เป็นชีวิต 
แห่งอรูปธรรมทั้งหลาย เท่านั้นเอง 


๘. สมาธิ 

อรรถแห่งสมาธิศัพท์ 

[๔๖๓] ธรรมใดตั้งจิตไว้เสมอในอารมณ์ เหตุนั้น ธรรมนั้นชื่อว่า สมาธิ (ธรรมผู้ 
ตั้ง(จิต) ไว้เสมอ)นัยหนึ่ง ธรรมใดตั้งจิตไว้โดยชอบในอารมณ์ เหตุนั้น ธรรมนั้นจึงชื่อ 


๑ ดูเทยบ องฺ. จตุกฺก (ไทย) ๒๑/๑๑๓/๑๗๓ 


10-1996 (0731-0804)8 


773 


1/5/11,2:35/\1\/เ 



















๗๗๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ว่าสมาธิ (ธรรมผู้ตั้ง(จิต)ไว้โดยชอบ) นัยหนึ่ง ธรรมชาติที่ชื่อว่าสมาธินั้น ก็คือความ 
ตั้งมั่นแห่งจิต เท่านั้นเอง 


ลักษณะแห่งสมาธิ 

สมาธินั้นมีความไม่พล่านไปเป็นลักษณะ หรือว่ามีความไม่ฟ้งซ่านเป็นลักษณะ 



สำหรับสมานไว้ (ให้เป็นก้อน) ฉะนั้น มีความสงบระงับเป็นผล มีความสุขเป็นเหตุ 
ใกล้โดยพิเศษ 

สมาธินี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นความตั้งอยู่แห่งจิต ดุจความตั้งอยู่แห่งเปลว 
ประทีปในที่ไม่มีลม ฉะนั้น 

๙. สัทธา 

[๔๖๔] บุคคลทั้งหลาย ย่อมเชื่อด้วยธรรมชาตินั้น เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น จึง 
ชื่อว่า สัทธา (แปลว่าธรรมชาติเป็นเหตุเชื่อ) นัยหนึ่ง ธรรมชาตินั้นย่อมเชื่อเอง เหตุนั้น 
ธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่าสัทธา (แปลว่าธรรมชาติผู้เชื่อ) นัยหนึ่ง ธรรมชาตินั้นเป็น 
เพียงความเชื่อเท่านั้น เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่าสัทธา (แปลว่าความเชื่อ) 

ลักษณะแห่งสัทธา 

สัทธานั้น มีความเชื่อเป็นลักษณะ หรือว่ามีความวางใจเป็นลักษณะก็ได้ มีการ 
ทำให้ใสเป็นกิจ ดังแก้วอุทกปสาทกะ (แก้วทำนั้าให้ใส) หรือว่ามีความแล่นไป (ตาม 
อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อ) เป็นกิจ ดุจแล่นไป (คือไหลลอยตามกระแสนั้าอัน 
เชี่ยว) ในการข้ามห้วงนั้า(ที่บ่ามา)ฉะนั้น มีความไม่ขุ่นมัวเป็นผล หรือว่า มีอธิมุติ 
(ความตัดสินใจ) เป็นผลก็ได้ มีสัท’ไธย'วัตถุ (วัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเชื่อ) เป็นเหตุใกล้ 
หรือ'ว่ามีโสตาปัตติยังคะ มีสัทธัมมสวนะเป็นต้น ๑ เป็นเหตุใกล้ก็ได้ 

สัทธานี้ บัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นเหมือนมือ เหมือนทรัพย์เครื่องปลื้มใจ และ 
เหมือนพืช ฉะนั้น 


๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๐๑/๔๙๔-๔๙๕' 


10-1996 (0731-0804)8 


774 


1/5/11,2:36/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๗๕ 


๑๐. สต 

[๔๖๕] บุคคลทั้งหลายย่อมระลึกได้ด้วยธรรมชาตินั้น เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น 
จึงชื่อว่าสติ (แปลว่าธรรมชาติเป็นเหตุระลึกได้) นัยหนึ่ง ธรรมชาตินั้นย่อมระลึกได้เอง 
เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่าสติ (แปลว่าธรรมชาติอันระลึกได้) นัยหนึ่ง ธรรมชาตินั้น 
สักว่าเป็นอันระลึกได้เท่านั้น เหตุนั้น ธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่าสติ (แปลว่าความระลึกได้) 

สตินั้น มีความไม่ใจลอยเป็นลักษณะ มีอันทำไม่ให้หลงลืมเป็นกิจ มีอันคุ้มครอง 
(ใจ) ไว่ใด้เป็นผล หรือมีความเป็นเหตุมุ่งหน้า (จดจ่อ) ต่ออารมณ์ (ชองจิต) เป็นผล 
ก็ได้ มีความจำมั่นคงเป็นเหตุใกล้ หรือว่ามีสติปัฏฐานมีกายเป็นต้น เป็นเหตุใกล้ก็ได้ 

อันสตินี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นเหมือนเสาเขื่อน เพราะปักลงไปมั่นคงในอารมณ์ 
และเป็นเหมือนนายประตู เพราะรักษาทวารมีจักขุทวารเป็นอาทิ 

๑๑-๑'๒. หร โอตตัปปะ 

[๔๖๖] ธรรมชาติใดย่อมละอาย เพราะความประพฤติชั่วมีกายทุจริตเป็นต้น เหตุ 
นั้น ธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่าหิริ คำว่า หิรินั้นเป็นคำเรียกความละอาย 

ธรรมชาติใดย่อมกลัว เพราะความประพฤติชั่วเหล่านั้นแหละ เหตุนั้น ธรรมชาติ 
นั้น จึงชื่อว่า โอตตัปปะ คำว่า “โอตตัปปะ” นั้น เป็นคำเรียกความหวาดกลัวต่อบาป 

ลักษณะแห่งหิริโอตตัปปะ 

ในหิริและโอตตัปปะนั้น หิริมีความเกลียดแต่บาปเป็นลักษณะ โอตตัปปะมี 
ความสะดุ้งกลัวต่อบาปเป็นลักษณะ หิริมีความไม , ทำบาปทั้งหลาย โดยอาการละอาย 
เป็นกิจ โอตตัปปะมีความไม่ทำบาปทั้งหลายโดยอาการสะดุ้งกลัวเป็นกิจ อนึ่ง ทั้งสอง 
อย่างนั้น มีอันหดกลับจากบาปโดยประการที่กล่าวแล้วนั้นเป็นผล มีความเคารพตน 
และความเคารพผู้อื่นเป็นเหตุใกล้ จริงอยู่ บุคคลทำตนให้เป็นที่เคารพ จึงละบาปได้ 
ด้วยความละอาย ดุจกุลพธู ทำคนอื่นให้เป็นที่เคารพ จึงละบาปได้ด้วยความสะดุ้งกลัว 
ดุจหญิงแพศยา ฉะนั้น 

ก็แลธรรม ๒ ประการนี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นโลกปาลกธรรม ๑ 


๑ ดูเทียบ องฺ. ทุก. (ไทย) ๒๐/๙/๖๓ 


10-1996 (0731-0804)8 


775 


1/5/11,2:36/\1\/เ 



















๗๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อโลภะ อโทสะ อโมหะ 

[๔๖๗] สัตว์ทั้งหลายไม่โลภด้วยธรรมนั้นเป็นเหตุ ธรรมนั้นจึงชื่อว่า อโลภะ 
(แปลว่าธรรมเป็นเหตุไมโลภแห่งสัตว์ทั้งหลาย) นัยหนึ่ง ธรรมใดไม่โลภอยู่เอง ธรรม 
นั้น ชื่อว่าอโลภะ (แปลว่าธรรมอันไม่โลภ) นัยหนึ่ง ธรรมชาตินั้นสักว่าเป็นอันไม่โลภ 
เท่านั้น เหตุนั้น จึงชื่อว่าอโลภะ (แปลว่าความไม่โลภ) นัยหนึ่ง แม้ อโทสะ และ อโมหะ 
ก็นัยเดียวกัน 


ลักษณะแห่งอโลภะ อโทสะ อโมหะ 

ในธรรม ๓ ประการนั้น อโลภะมีความที่จิตไม , กำหนัด(ไม่อยากได้)ในอารมณ์ 
เป็นลักษณะ นัยหนึ่ง มีความที่จิตไม่ติดข้องอยู่ในอารมณ์เป็นลักษณะ ประหนึ่ง 
หยาดนั้าไม , ติดในกลีบบัวฉะนั้น มีความไม่หวงแหน(ในอารมณ์)เป็นกิจ ประหนึ่งภิกษุ 
ผู้พ้นแล้ว (จากฆราวาสกิจ ไม่หวงแหนวัตถุแห่งฆราวาส) ฉะนั้น มีความต้องการใน 
อันไม่ติดแช่อยู่ในอารมณ์เป็นผล ประหนึ่งคนที่ตกอยู่ในที่โสโครก (ไม่ต้องการจะติด 
แช่อยู่ในที่โสโครกนั้น) ฉะนั้น 

[๔๖๘] อโทสะ มีความไม , ดุร้ายเป็นลักษณะ นัยหนึ่ง มีความไม่ถือผิดเป็น 
ลักษณะ ประหนึ่งมิตรผู้อารีฉะนั้น มีอันขจัดความอาฆาตเสียได้เป็นกิจ นัยหนึ่ง มีอัน 
ขจัดความรุ่มร้อนเสียได้เป็นกิจ ประหนึ่งไม้จันทน์ (อันมีรสเย็น) ฉะนั้น มีโสมภาพ 
(ความสุภาพ ความเยือกเย็น) เป็นผล ประหนึ่งพระจันทร์เพ็ญ (มีรัศมีเย็น) ฉะนั้น 

[๔๖๙] อโมหะ มีความ (รู้แจ้ง) แทงตลอดตามสภาพ (แห่งธรรม) เป็นลักษณะ 
นัยหนึ่ง มีความ (รู้แจ้ง) แทงตลอดไม , ผิดพลาดเป็นลักษณะ ประหนึ่งการแทงทะลุ 
(ตรงเป้า) แห่งลูกธนูที่นายขมังธนูผู้ฉลาดยิงไปฉะนั้น มีอันส่องอารมณ์(ให้เห็นตาม 
สภาพ)เป็นกิจ ประหนึ่งประทีปฉะนั้น มีความไม่หลงลืมเป็นผล ประหนึ่งผู้ชี้ 1 ทางที่ 
ชำนาญชี้ทางแก่คนไปป่า ฉะนั้น 

อันธรรมทั้ง ๓ นี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นมูลแห่งกุศลธรรมทั้งปวง 


10-1996 (0731-0804)8 


776 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๗๗ 


๑๖-๑๗. กายปัสสัทธิ จิตตปัสลัทธิ 

[๔๗๐] ความระงับแห่งกาย ชื่อว่า กายปัสสัทธิ ความระงับแห่งจิต ชื่อว่า 
จิตตปัสสัทธิ แต่คำว่า กาย ในบทกายปัสสัทธินี้ ประสงค์เอาขันธ์ ๓ มีเวทนาเป็นต้น 
ก็แลกายปัสสัทธิ และจิตตปัสสัทธิ รวมเข้าด้วยกันทั้งสองนั้น มีความระงับไปแห่ง 
ความเร่าร้อนกายและจิตเป็นลักษณะ มีอันบีบเอาความเร่าร้อนกายและจิตออกไป 
เป็นกิจ มีความเยือกเย็นโดยไม่มีความกระวนกระวายกายและจิตเป็นผล มีกายและ 
จิตเป็นเหตุใกล้ 

กายปัสสัทธิและจิตตปัสลัทธินี้ บัณฑิตพึงทราบว่า เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสมี 
อุทธัจจะเป็นอาทิ อันทำความไม่ระงับแห่งกายและจิต 

๑๘-๑๙. กายลหุตา จิตตลหุตา 

ความเบาแห่งกายชื่อว่า กายลหุตา ความเบาแห่งจิตชื่อว่า จิตตลหุตา กาย- 
ลหุตาและจิตตลหุตานั้น มีความเข้าไประงับแห่งความหนักของกายและจิตเป็น 
ลักษณะ มีอันบีบเอาความหนักแห่งกายและจิตออกไปเป็นกิจ มีความไม่อืดอาดแห่ง 
กายและจิตเป็นผล มีกายและจิตเป็นเหตุใกล้ 

ลหุตานี้ บัณฑิตพึงทราบว่า เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสมีถีนมิทธะเป็นต้น ที่ทำ 
ความหนักแห่งกายและจิต 


๒๐-๒๑. กายมุทุตา จิตตมุทุตา 

ความอ่อนแห่งกายชื่อว่า กายมุทุตา ความอ่อนแห่งจิตชื่อว่า จิตตมุทุตา กาย¬ 
มทุตาและจิตตมุทุตานั้น มีความเข้าไประงับแห่งความกระด้างของกายและจิตเป็น 
ลักษณะ มีอันบีบเอาความกระด้างแห่งกายและจิตออกไปเป็นกิจ มีความไม่ข้องขัด 
เป็นผล มีกายและจิตเป็นเหตุใกล้ 

มุทุตานี้ บัณฑิตพึงทราบว่า เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสมีทิฏฐิและมานะเป็นต้น ที่ทำ 
ความกระด้างแห่งกายและจิต 


10-1996 (0731-0804)8 


777 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















๗๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๒๒-๒๓. กายก้มมัญญตา จิตตกัมมัญญตา 

ความควรแก่การงานแห่งกาย ชื่อว่า กายกัมมัญญตา ความควรแก , การงาน 
แห่งจิต ชื่อว่า จิตตกัมมัญญตา กายกัมมัญญตาและจิตตกัมมัญญตานั้น มีความเข้าไป 
ระงับแห่งความไม่ควรแก , การงานของกายและจิตเป็นลักษณะ มีอันบีบเอาความ 
ไม่ควรแก่การงานของกายและจิตออกไปเป็นกิจ มีความถึงพร้อมแห่งการทำอารมณ์ 
เป็นผล มีกายและจิตเป็นเหตุใกล้ 

ลัมมัญญตานี้ บัณฑิตพึงทราบว่า เป็นปฏิปักษ์ต่อกิเลสมีนิวรณ์ที่เหลือเป็นต้น 
ที่ทำความไม่ควรแก่การงานแห่งกายและจิต นำมาซึ่งความเลื่อมใสในวัตถุเป็นที่ตั้ง 
แห่งความเลื่อมใสทั้งหลาย นำมาซึ่งความควรแก , อันประกอบด้วยประการต่างๆ ใน 
การทำประโยชน์ทั้งหลาย ดังความหมดจด (จากมลทิน) แห่งทอง (ควรแก่อัน 
ประกอบเป็นอลังการต่างๆ ชนิด) ฉะนั้น 


๒๔-๒๕. กายปาคุญญตา จิตตปาคุญญตา 

ความคล่องแห่งกาย ชื่อว่า กายปาคุญญตา ความคล่องแห่งจิต ชื่อว่า จิตต- 
ปาคุณญตา กายปาคุญญตาและจิตตปาคุญญตานั้น มีความไม่เป็นไข้แห่งกายและ 
จิตเป็นลักษณะ มีอันบีบเอาความเป็นไข้แห่งกายและจิตออกไปเป็นกิจ มีความไร้โทษ 
(แห่งกายและจิต) เป็นผล มีกายและจิตเป็นเหตุใกล้ 

ปาคุญญตานี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นปฏิปักษ์ต่อบาปธรรมมีอสัทธิยะเป็นต้น 
ที่ทำความเป็นไข้แห่งกายและจิต 


๒๖-๒๗. กายุชุกตา จิตตุชุกตา 

ความตรงแห่งกายชื่อว่า กายุซุกตา ความตรงแห่งจิตชื่อว่า จิตตุซุกตา กายุชุกตา 
และจิตดุชุกตานั้น มีความซื่อตรงแห่งกายและจิตเป็นลักษณะ มีอันบีบเอาความคด 
แห่งกายและจิตออกไปเป็นกิจ มีความไม่คด (แห่งกายและจิต) เป็นผล มีกายและจิต 
เป็นเหตุใกล้ 

อุชุกตานี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นปฏิปักษ์ต่ออุปกิเลสมีมายาและสาไถยเป็นต้น 
ที่ทำความคดโกงแห่งกายและจิต 


10-1996 (0731-0804)8 


778 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๗๙ 


เยวาปนกสังขาร ๔ 
๑. ฉันทะ 

[๔๗๑] คำว่า ฉันทะ นั้น เป็นคำเรียกภัตตุกัมยตา (ความใคร่จะทำ) เพราะเหตุ 
นั้น ฉันทะนั้นจึงมีความใคร่จะทำเป็นลักษณะ มีอันแสวงหาอารมณ์เป็นกิจ มี 
ความต้องการด้วยอารมณ์เป็นผล อารมณ์นั้นนั้นแหละเป็นเหตุใกล้ของฉันทะนั้น 

อันฉันทะนี้ ในการจะถือเอาอารมณ์ บัณฑิตพึงเห็นว่า เหมือนใจยื่นมือออกไป 

ฉะนั้น 


๒. อธิโมกข์ 

[๔๗๒] ความน้อมใจเชื่อชื่อว่า อธิโมกข์ อธิโมกข์นั้นมีการลงความเห็นเป็น 
ลักษณะ มีอันไม่รวนเรเป็นกิจ มีความตัดสินใจเป็นผล มีสันนิฏเฐยยธรรม(เรื่องที่จะ 
ต้องลงความเห็น) เป็นเหตุใกล้ 

อธิโมกข์นี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นดังเสาเขื่อน เพราะความที่นิ่งอยู่ในอารมณ์ 

๓. มนสิการ 

[๔๗๓] การทำชื่อว่าการทำ (อารมณ์) ในใจ ชื่อว่า มนสิการ นัยหนึ่ง เจตสิก 
ธรรมใดย่อมทำใจให้ไม , เหมือนใจเดิม (คือใจภวังค์) เหตุนี้เจตสิกธรรมนั้นจึงชื่อว่ามนสิการ 
(แปลว่า เจตสิกธรรมอันทำใจให้ผิดเดิม) ดังนี้ก็ได้ มนสิการนี้นั้นมี ๓ ประการคือ 
อารัมมณปฏิปาทกะ (มนสิการอันจัดแจงในอารมณ์) วิถีปฏิปาทกะ (มนสิการอัน 
จัดแจงในวิถีจิต) ชวนปฏิปาทกะ (มนสิการอันจัดแจงในชวนจิต) 

ในมนสิการ ๓ นั้น อารัมมณปฏิปาทกะ ชื่อว่ามนสิการ เพราะทำ(อารมณ์)ไว้ 
ในใจ อารัมมณปฏิปาทกมนสิการนั้น มีการยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายให้แล่นไป (มุ่งหน้า 
ลู่อารมณ์) เป็นลักษณะ มีอันผูกสัมปยุตธรรมทั้งหลายไว้ในอารมณ์เป็นกิจ มีความ 
จดจ่อต่ออารมณ์เป็นผล มีอารมณ์เป็นเหตุใกล้ 

มนสิการนี้บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นธรรมจัดเข้าในสังขารขันธ์เพราะความเป็นธรรม 
ยังสัมปยุตธรรมให้ดำเนินไปในอารมณ์ ดุจสารถี (ยังม้าให้แล่นไป) ฉะนั้น 


10-1996 (0731-0804)8 


779 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















๗๘๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ส่วนคำว่า วิถี ปฏิปาทกะ (มนสิการอันจัดแจงในวิถี) นั่นเป็นคำเรียกปัญจ- 
ทวาราวัชชนะ คำว่า ชวนปฏิปาทกะ (มนสิการอันจัดแจงในชวนะ) นั่นเป็นคำเรียก 
มโนทวาราวัชชนะ มนสิการทั้งสองนั่นไม , ประสงค์เอาในที่นี้ 


๔. ตัตรมัชฌัตตตา 

[๔๗๔] ความเป็นกลางในธรรมทั้งหลายเหล่านั่น ชื่อว่า ตัตรมัชฌัตตตา 
ตัตรมัชฌัตดตานั่นมีการนำจิตและเจตสิกทั้งหลายไปโดยเสมอเป็นลักษณะ มีอัน 
ห้ามเสียซึ่งความหย่อนและความยิ่งเป็นกิจ หรือนัยหนึ่งมีอันเข้าไปตัดเสียซึ่งความ 
ตกไปเป็นฝักฝ่ายเป็นกิจ มีความเป็นกลางเป็นผล 

ตัดรมัชฌํเตดตานี้ โดยที่เป็นความวางเฉยแห่งจิตและเจตสิกทั้งหลาย บัณฑิต 
พึงเห็นว่า เป็นเหมือนสารถีผู้เพ่งดูอยู่เฉย ๆ ซึ่งม้าอาชาไนย (เทียมรถ) ที่วิ่งไปเรียบ 
แล้วฉะนั่น 


อนิยตสังขาร ๕ 
๑-๒. กรุณา มุทิตา 

กรุณา และ มุทิตา พึงทราบโดยนัยที่กล่าวแล้วในพรหมวิหารนิเทศเถิด แท้จริง 
ความแปลกกันก็มีเพียงว่ากรุณาและมุทิตา (ในพรหมวิหาร)นั่นเป็นรูปาวจรถึงอัปปนา 
(ส่วน) กรุณาและมุทิตา (ในอนิยตสังขาร) นี้เป็นกามาวจรเท่านี้เอง แต่อาจารย์บาง 
พวกก็ต้องการเอาเมตตาและอุเบกขาเข้าในอนิยตสังขารด้วย คำของอาจารย์เหล่านั่น 
ไม่ควรถือเอา เพราะว่าโดยความแล้ว เมตตาก็คืออโทสะ อุเบกขาก็คือตัตรมัชฌัตคุ¬ 
ณกขานั่นเองแล 


๓-๔-๕. กายทุจริตวิรัติ ฯลฯ 

[๔๗๔] ความเว้นจากกายทุจริตชื่อว่า กายทุจริต วิรัติ แม้ในวิรัติที่เหลือก็บัยนี้ 
ส่วนว่าโดยอาการมีลักษณะเป็นอาทิ วิรัติทั้ง ๓ นั่น มีความไม , ก้าวล่วงวัตถุแห่งทุจริต 
มีกายทุจริต เป็นต้น มีอธิบายว่า ไม่ทำลาย (วัตถุเหล่านั่น) เป็นลักษณะ มีอันสยิ้ว 


10-1996 (0731-0804)8 


780 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๘๑ 


(คือทำหน้านิ่วและกิริยาเกลียดชัง) แต่วัตถุแห่งทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นเป็นกิจ มี 
ความไม่กระทำเป็นผล มีคุณธรรม มีสัทธา หิริ โอตตัปปะ และอัปปี'จฉตาเป็นอาทิ 
เป็นเหตุใกล้ 

วิรัตินี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นภาวะที่จิตเบือนหน้าจากการทำบาปก็ได้ 

สังขารอะไรสัมปโยคกับกุศลวิญญาณดวงไหน 

[๔๗๖] สังขาร ๓๖ ดังกล่าวมานี้แล พึงทราบว่า ถึงความสัมปโยคกับกามาวจร- 
กศลวิญญาณดวงที่ ๑ (คือวิญญาณที่เป็นโสมบัสสหรคต ญาณสัมปยุต อสังขาร) ก็แล 
สังขารที่สัมปโยคกับกามาวจรกุศลวิญญาณดวงที่ ๑ เป็นฉันใด แม้ที่สัมปโยคกับ 
กามาวจรกุศลวิญญาณดวงที่ ๒ ก็เป็นฉันนั้น ความแปลกในวิญญาณดวงที่ ๒ นี้ 
มีเพียงแต่ว่าเป็นสสังขาร เท่านั้น ส่วนสังขารเว้นอโมหะที่เหลือ (๓๔) พึงทราบว่า 
สัมปโยคกับวิญญาณดวงที่ ๓ (คือโสมบัสสหรคต ญาณวิปยุต อสังขาร) ที่สัมปโยค 
กับวิญญาณดวงที่ ๔ ก็อย่างนั้น แปลกแต่ในวิญญาณดวงที่ ๔ นี้เป็นสสังขารเท่านั้น 
ส่วนว่า ในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในวิญญาณดวงที่ ๑ สังขารเว้นปีติที่เหลือ ย่อมถึง 
ความสัมปโยคกับวิญญาณดวงที่ ๕ (คือ อุเบกขาสหรคด ญาณสัมปยุต อสังขาร) 
และแม้ที่สัมปโยคกับวิญญาณดวงที่ ๖ ก็เช่นเดียวกับที่สัมปโยคกับวิญญาณดวงที่ ๔ 
ด้วยว่าในวิญญาณดวงที่ ๖ นั้น ก็มีแปลกแต่เพียงเป็น สสังขารเท่านั้น ส่วนสังขาร 
เว้นอโมหะที่เหลือ พึงทราบว่า สัมปโยคกับวิญญาณดวงที่ ๗ (คืออุเบกขาสหรคด 
ญาณวิปยุต อสังขาร) ที่สัมปโยคกับวิญญาณดวงที่ ๘ ก็อย่างนั้น แปลกแต่ในวิญญาณ 
ดวงที่ ๘ นั้นเป็นสสังขารเท่านั้น 

ส่วนว่าในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในกามาวจรกุศลวิญญาณดวงที่ ๑ สังขารเว้น 
วิรัติ ๓ ที่เหลือ ๓๓ ถึงความสัมปโยคกับปฐมวิญญาณในรูปาวจรกุศล แต่นั้นสังขาร 
ทั้งหลายเว้นวิตก (เหลือ ๓๒) สัมปโยคกับทุติยวิญญาณ แต่นั้นสังขารเว้นวิจาร 
(เหลือ ๓๑) สัมปโยคกับตติยวิญญาณ แต่นั้นสังขารเว้นปีติ (เหลือ ๓๐) สัมปโยค 
กับจตุตถวิญญาณ แต่นั้น สังขารเว้นกรุณาและมุทิตาในฝ่ายอนิตยสังขาร (เหลือ ๒๘) 
สัมปโยคกับปัญจมวิญญาณ 


10-1996 (0731-0804)8 


781 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















๗๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


สังขารในอรูปกุศลวิญญาณ ๔ ก็คือสังขาร (ในรูปาวจรปัญจมวิญญาณ) เหล่านั้น 
แหละ ด้วยว่าความเป็นอรูปาวจรเท่านั้น เป็นความแปลกในอรูปกุศลนั้น 

ใน!ลกุตตรวิญญาณทั้งหลาย สังขารในมัคควิญญาณที่มีปฐมฌาน พึงทราบ 
โดยนัยที่กล่าวในปฐมรูปาวจรวิญญาณ เป็นข้อแรก (ข้อต่อไป) สังขารในมัคควิญญาณ 
อันต่างโดยเป็นมัคควิญญาณที่มีทุติยฌานเป็นต้น ก็พึงทราบโดยนัยที่กล่าวในวิญญาณ 
เป็นลำดับไปมีทุติยรูปาวจรวิญญาณเป็นต้นเหมือนกัน แต่นี่เป็นความแปลกในโลกุตดร- 
วิญญาณนี้ คือกรุณาและมุทิตาไม่มี ๑ วิรัติเป็นนิยตะ ๑ เป็นโลกุตดระ ๑ 

สังขารทั้งหลายที่เป็นกุศลเท่านั้น บัณฑิตพึงทราบโดยประการที่กล่าวมา ฉะนั้น 
เป็นอันดับแรก 


อกุศลสังขารโลภมูล ๑๗ 

[๔๗๗] ในอกุศลสังขารทั้งหลาย ก่อนอื่น สังขารที่สัมปยุตด้วยอกุศลวิญญาณ 
ดวงที่ ๑ในโลภมูล (คือวิญญาณที่เป็นโสมนัสสหรคด ทิฏฐิคดสัมปยุต อสังขาร) มี ๑๗ 
คือเป็นนิยตะมาโดยรูปของตน ๑๓ เป็นเยวาปนกะ ๔ ในอกุศลสังขาร ๑๗ นั้น 
สังขาร ๑๓ คือ ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร ปีติ วิริยะ ชีวิต สมาธิ อหิริกะ อโนตตัปปะ 
โลภะ โมหะ มิจฉาทิฏฐิ ๑ เหล่านี้เป็นนิยตะมาโดยรูปของตน สังขาร ๔ คือ ฉันทะ 
อธิโมกข์ อุทธัจจะ มนสิการ นี้เป็นเยวาปนกะ 

อรรถาธิบายอกุศลสังขาร โลภมูลบางข้อ 

[๔๗๘] อรรถาธิบายในอกุศลสังขารเหล่านั้น บัณฑิตพึงทราบดังต่อไปนี้ เ- 

อหิริกะ อโนตตัปปะ 

บุคคลใดไม , ละอาย เหตุนั้น บุคคลนั้นจึงชื่อว่าอหิริโก (แปลว่าผู้!ม่ละอาย) 
ความเป็นแห่งผู้!ม่ละอาย ชื่อว่า อหิริกะ (แปลว่าความไม่อาย) ความไม่กลัว ชื่อว่า 
อโนตตัปปะ ใน ๒ อย่างนั้น อหิริกะมีค วามไม่รังเกียจแต่ทุจริตมีกายทุจริต 
เป็นต้นเป็นลักษณะ หรือว่า มีความไม , ละอายแต่ทุจริตทั้งหลายเป็นลักษณะ (ก็ได้) 


๑ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๓๖๕/ 6)(5)0 


10-1996 (0731-0804)8 


782 


1/5/11,2:36/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๘๓ 


อโนตตัปปะ มีความไม่พรั่นแต่ทุจริตทั้งหลายนั่นแล เป็นลักษณะ หรือว่ามีความ 
ไม่สะดุ้งกลัวแต่ทุจริตทั้งหลายนั้นเป็นลักษณะ (ก็ได้) นี่เป็นความสังเขปในอหิริกะและ 
อโนตตัปปะนั้น ส่วนความพิสดาร พึงทราบโดยทำนองความที่ตรงกันข้าม กับความ 
แห่งหิริและโอตตัปปะที่กล่าวแล้วนั้นเถิด 

โลภะ โมหะ 

[๔๗๙] สัตว์ทั้งหลายย่อมโลภด้วยเจตสิกธรรมนั้นเป็นเหตุ เจตสิกธรรมนั้นจึง 
ชื่อว่า โลภะ (แปลว่าธรรมเป็นเหตุโลภแห่งสัตว์ทั้งหลาย) นัยหนึ่ง เจตสิกธรรมใด 
ย่อมโลภอยู่เอง เจตสิกธรรมนั้นชื่อว่า โลภะ (แปลว่าธรรมอันโลภ) นัยหนึ่ง ธรรมชาติ 
นั้นสักว่าเป็นอันโลภเท่านั้น เหตุนั้นจึงชื่อว่า โลภะ (แปลว่าความโลภ) 

สัตว์ทั้งหลายย่อมหลงด้วยเจตสิกธรรมนั้นเป็นเหตุ เจตสิกธรรมนั้นจึงชื่อว่า 
โมหะ (แปลว่าธรรมเป็นเหตุหลงแห่งสัตว์ทั้งหลาย) นัยหนึ่ง เจตสิกธรรมใดย่อม 
หลงอยู่เอง เจตสิกธรรมนั้นชื่อว่า โมหะ (แปลว่าธรรมอันหลง) นัยหนึ่ง ธรรมชาตินั้น 
สักว่าเป็นอันหลงเท่านั้น เหตุนั้นจึงชื่อว่า โมหะ (แปลว่าความหลง) 

ในโลภะและโมหะนั้น โลภ ะมีความยึดอารมณ์ไว้เป็นลักษณะ ดุจตังสำหรับ 
ตักลิง (ยึดลิงที่มาต้องเข้าไว้) ฉะนั้น มีอันตั้งหน้าเกาะติดไปเป็นกิจ ดุจชิ้นเนื้อที่คน 
โยนลงไปในกระทะอันร้อน (ก็ตั้งหน้าติดไหม้ไปในกระทะนั้น) ฉะนั้น มีอันไม่ยอม 
สละเป็นผล ดุจสีป้ายตาผสมนั้าม้น (ป้ายแล้วติด ล้างออกยาก) ฉะนั้น มีความเห็น 
ว่าน่ายินดีในสัญโญชนียธรรมทั้งหลายเป็นเหตุใกล้ 

โลภะนื้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เมื่อมันขยายตัวขึ้นจนเป็นแม่นั้าคือตัณหา ก็มีแต่พา 
ไปนรกเท่านั้น ดังแม่นั้ามีกระแสอันเชี่ยว ก็มีแต่พาไปสู่มหาสมุทรฉะนั้น 

[๔๘๐] โมหะ มีความบอดแห่งจิตเป็นลักษณะ นัยหนึ่ง มีความไม่รู้เป็นลักษณะ 
มีความไม่เข้าใจตลอดเป็นกิจ นัยหนึ่ง มีอันปกปิดเสียซึ่งสภาพแห่งอารมณ์เป็นกิจ มี 
ความปฏิบัติไม่ชอบเป็นผล นัยหนึ่ง มีความมืด (คือโง่เขลา) เป็นผล มีความทำในใจ 
โดยไม , แยบคายเป็นเหตุใกล้ 

โมหะนี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นมูลแห่งอกุศลทั้งปวง 


10-1996 (0731-0804)8 


783 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















๗๘๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

มิจฉาทิฐิ 

[๔๘๑] สัตว์ทั้งหลายย่อมเห็นผิดด้วยธรรมชาตินั้นเป็นเหตุ ธรรมชาตินั้นจึง 
ชื่อว่า มิจฉาทิฐิ (แปลว่าธรรมชาติเป็นเหตุเห็นผิดแห่งสัตว์ทั้งหลาย)นัยหนึ่ง ธรรมชาติ 
ใดย่อมเห็นผิดอยู่เอง ธรรมชาตินั้นชื่อว่า มิจฉาทิฐิ (แปลว่าธรรมชาติอันเห็นผิด) 
นัยหนึ่ง ธรรมชาตินั้นสักว่าเป็นอันเห็นผิด เหตุนั้นจึงชื่อว่า มิจฉาทิฐิ (แปลว่าความ 
เห็นผิด) 

มิจฉาทิฐินั้น มีความยึดนั้นโดยไม่ถูกทางเป็นลักษณะ มีอันจับเอาผิด ๆ เป็นกิจ 
มีความปักใจผิดเป็นผล มีโทษอันมีความไม่อยากเห็นพระอริยะทั้งหลายเป็นต้นเป็น 
เหตุใกล้ มิจฉาทิฐินี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นบรมวัชชะ (มีโทษอย่างยิ่ง) 


อุทธัจจะ 

[๔๘๒] ความที่จิตพึงซ่านชื่อว่า อุทธัจจะ อุทธัจจะนั้นมีความไม่สงบราบเป็น 
ลักษณะ ดุจนั้ากระเพื่อมเพราะลมตีฉะนั้น มีความไม่หยุดนึ่งเป็นกิจ ดุจธงและผืนผ้า 
อันโบกสะบัดเพราะลมต้องฉะนั้น มีอาการหมุน (กระจัดกระจาย) ไปเป็นผล ดุจเถ้า 
อันพึงกระจายเพราะถูกทุ่มด้วยก้อนหินฉะนั้น มีความทำในใจโดยไม่แยบคาย เพราะ 
ความไม่สงบลงแห่งใจเป็นเหตุใกล้ 

อุทธัจจะนี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นความซัดส่าย (ไปมา) แห่งจิต 

อกุศลสังขารที่เหลือ พึงทราบโดยบัยที่กล่าวแล้วในกุศลสังขารเถิด ด้วยว่า 
ความเป็นอกุศลและความเป็นเจตสิกธรรมเลวทรามด้วยความเป็นอกุศลเท่านั้น เป็น 
ความแปลกของมันจากกุศลสังขารเหล่านั้น 

สังขารอะไรสัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงไหน 

[๔๘๓] สังขาร ๑๗ ดังกล่าวมานี้ พึงทราบว่า ถึงความสัมปัโยคก้บอกุศล- 
วิญญาณดวงที่ ๑ (ในโลภมูลคือวิญญาณที่เป็นโสมนัสสหรคด ทิฏฐิคดสัมปยุต 
อสังขาร) ก็แล สังขารที่สัมปโยคกับอกุศล'วิญญาณดวงที่ ๑ (นี้) เป็นฉันใด แม้ที่ 
สัมปัโยคกับอกุศล'วิญญาณดวงที่ ๒ ก็เป็นฉันนั้น ส่วนว่าความต่างในอกุศลวิญญาณ 
ดวงที่ ๒ นี้ ก็คือความเป็นสสังขาร และถีนมิทธะ เป็นอนิยตะ 


10-1996 (0731-0804)8 


784 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๘๕ 


ถีนมิทธะ 

ในถีนมิทธะนั้น ความท้อแท้ชื่อว่าถี นะ ความง่วงงุนชื่อว่า มิทธะ ขยายความว่า 
กิริยาที่ม้วนกลับ (คือถอย) เสีย ด้วยหมดอุตสาหะ (มิทธะก็คือ) ทลายลง (คือเลิกล้ม) 
เสียด้วยหมดความสามารถ ถีนะด้วยมิทธะด้วย (รวมกัน) ชื่อว่าถีนมิทธะ ในสอง 
อย่างนั้น ถี นะ มีความไม่มีอุตสาหะเป็นลักษณะ มีอันคลายความเพียรเสียเป็นกิจ 
มีอันจมอยู่เป็นผล มิทธะ มีความไม่ควรแก่การงาน (คือไม่คล่องแคล่า) เป็นลักษณะ 
มีอันปิด (ทวาร) ลงเป็นกิจ มีอันทู่เข้าเป็นผล หรือว่า มีอันหลับโงกเป็นผล (ก็ได้) 
ทั้งสองอย่างด้วยกันมีความทำในใจโดยไม , ถูกทางในเพราะความไม่ยินดี(ในกุศลธรรม) 
และความคร้านกายเป็นต้นเป็นเหตุใกล้ 

ในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๑ สังขาร เว้นมิจฉาทิฏฐิที่เหลือ 
(๑๖) พึงทราบว่า สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่ ๓ (คือ โสมนัสสหรคด ทิฎฐิคด- 
วิปยุต อสังขาร) แต่ มานะ ในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๓ นี้เป็นอนิยตะ นี่เป็นความแปลก 

มานะ 

มานะนั้น มีความหยิ่งเป็นลักษณะ มีความยกตัวเป็นกิจ มีความใคร่เป็นเช่นธง 
(คืออยากเด่น) เป็นผล มีโลภะที่เป็นทิฏฐิวิปปยุตเป็นเหตุใกล้ 

มานะนี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นดังความบ้า 

ในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๒ (คือโสมบัสสหรคด ทิฏ เ¬ 
คดสัมปยุตสสังขาร)สังขารที่เหลือเว้นมิจฉาทิฏฐิพึงทราบว่าสัมปโยคกับอกุศลวิญญาณ 
ดวงที่ ๔ (คือโสมนัสสหรคด ทิฏฐคตวิปยุต สสังขาร) แม้ในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๔ 
นี้เล่า มานะก็เป็นสังขารในจำพวกอนิยตะเหมือนกัน ส่วนว่าในสังขารทั้งหลายที่ 
กล่าวในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๑ สังขารที่เหลือเว้นปีติถึงความสัมปโยคกับอกุศล- 
วิญญาณดวงที่ ๕ (คืออุเบกขาสหรคด ทิฏฐคดสัมปยุต อสังขาร) และแม้สังขารที่ 
สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณ ดวงที่ ๖ (คืออุเบกขาสหรคด ทิฏฐคดสัมปยุต สสังขาร) 
ก็เหมือนสังขารที่สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่ ๕ แปลกกันแต่ในดวงที่ ๖ นี้ 
เป็นสสังขารและถีนมิทธะเป็นอนิยตะ ในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในอกุศลวิญญาณดวง 


10-1996 (0731-0804)8 


785 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















๗๘๖ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ที่ ๔ สังขารที่เหลือเว้นทิฏฐิพึงทราบว่า สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่ ๗ (คือ 
อุเบกขาสหรคด ทิฏฐิคตวิปยุต อสังขาร) แต่ในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๗ นี้ มานะ 
เป็นอนิยตะ ในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๖ สังขารที่เหลือ 
เว้นทิฏฐิ พึงทราบว่า สัมปโยคกับอกุศลวิญญาณดวงที่ ๘ (คืออุเบกขาสหรคด ทิฏ เ¬ 
คดวิปยุต สสังขาร) แม้ในอกุศลวิญญาณดวงที่ ๘ นี้เล่า มานะก็เป็นสังขารในจำพวก 
อนิยตะเหมือนกันแล 


อกุศลสังขารโทสมูล 

[๔๘๔] ส่วนในโทสมูล ๒ อันดับแรก สังขารที่สัมปยุตด้วยอกุศลวิญญาณ 
ดวงที่ ๑ (คอ โทมนัสสหรคด ปฏิฆสัมปยุต อสังขาร) มี ๑๘ คือเป็นนิยตะมาโดยรูป 
ของตน ๑๑ เป็นเยวาปนกะ ๔ เป็นอนิยตะ ๓ ในอกุศลสังขาร ๑๘ นั้น สังขาร ๑๑ 
คือ ผัสสะ เจตนา วิตก วิจาร วิริยะ ชีวิต สมาธิ อหิริกะ อโนตตัปปะ โทสะ โมหะ 
เหล่านี้ ๑ เป็นนิยตะมาโดยรูปของตน สังขาร ๔ คือ ฉันทะ อธิโมกข์ อุทธัจจะ มนสิการ 
นี้เป็นเยวาปนกะ สังขาร ๓ คือ อิสสา มัจฉริยะ กุกกุจจะ นี้เป็นอนิยตะ 

อรรถาธิบายอกุศลสังขารโทสมูลบางข้อ 
โทสะ 

[๔๘๕] พึงทราบอรรถในบทเหล่านั้น (ดังนี้) สัตว์ทั้งหลายย่อมประทุษร้าย 
ด้วยเจตสิกธรรมนั้น เหตุนั้น เจตสิกธรรมนั้นจึงชื่อว่า โทสะ (แปลว่าธรรมเป็นเหตุประทุษ 
ร้ายแห่งสัตว์ทั้งหลาย) นัยหนึ่ง เจตสิกธรรมใดย่อมประทุษร้ายอยู่เอง เหตุนี้ เจตสิก 
ธรรมนั้นจึงชื่อว่า โทสะ (แปลว่าธรรมอันประทุษร้าย) นัยหนึ่ง ธรรมชาตินั้นสักว่า 
เป็นประทุษร้ายเท่านั้นจึงชื่อว่า โทสะ (แปลว่าความประทุษร้าย) 

โทสะนั้น มีความดุเป็นลักษณะ ดังอสรพิษที่ถูกตี มีความพลุ่งพล่านไปเป็นกิจ 
ดังถูกพิษแทรก นัยหนึ่ง มีอันเผาที่อาศัยของตนเสียเป็นกิจ ดังไฟป่า มีความประทุษ 
ร้ายเป็นผล ดังข้าศึกได้โอกาส มีอาฆาตวัตถุ (เรื่องที่จะให้เกิดอาฆาต) เป็นเหตุใกล้ 

โทสะนี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นเหมือนนั้ามูตรเน่าระคนด้วยยาพิษฉะนั้น 


๑ อภิ.สงฺ (ไทย) ๓๔/๔๑๓/๑๒๐ 


10-1996 (0731-0804)8 


786 


1/5/11,2:36/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๘๗ 


อิสสา 

[๔๘๖] ความประพฤติหึงหวงชื่อว่า อิสสา (ริษยา) อิสสานั้นมีความทนไม , ได้ 
ต่อสมบัติ (ความได้ดี) ของคนอื่นเป็นลักษณะ มีความไม่ยินดีด้วยในสมบัติของผู้อื่น 
นั้นแหละเป็นกิจ มีความเบือนหน้าจากสมบัติของผู้อื่นนั้นเป็นผล มีสมบัติของผู้อื่น 
เป็นเหตุใกล้ 

อิสสานี้ บัณฑิตพึงทราบว่า เป็นสังโยชน์ (เครื่องผูกมัดจิต) 


มัจฉริยะ 

[๔๘๗] ความตระหนี่ชื่อว่า มัจฉริยะ มัจฉริยะนั้น มีการปิดซ่อนสมบัติทั้งหลาย 
ของตนที่ได้มาแล้ว หรือที่พึงได้ก็ตามไว้เป็นลักษณะ มีความทนไม่ได้ต่อความที่ 
สมบัติทั้งหลายของตนนั้น จะเป็นของที่ไปกับคนอื่นๆ เป็นกิจ มีความสยิ้วเป็นผล 
นัยหนึ่ง มีความเป็นเสื้อเกราะที่รัดกุม (คือความเหนียวแน่น) เป็นผล มีสมบัติของ 
ตนเป็นเหตุใกล้ 

มัจฉริยะนี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นความผิดรูป (คือพิการ) แห่งใจ 


กุกกุจจะ 

[๔๘๘] การทำ (ทางใจ) อันบัณฑิตเกลียด (คือไม่ดี) ชื่อว่ากุกตะ ภาวะแห่ง 
กุกตะนั้น ชื่อว่า กุกกุจจะ (แปลว่า ความเป็นการทำ(ทางใจ)อันบัณฑิตเกลียด) 
กุกกุจจะนั้น มีความทำให้ร้อนใจในภายหลังเป็นลักษณะ มีความเศร้าใจถึงการที่ทำและ 
การที่มิได้ทำเป็นกิจ มีความเดือดร้อนเป็นผล มีการที่ทำและการที่มิได้ทำเป็น 
เหตุใกล้ 

กุกกุจจะนี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เหมือนความเป็นทาส 

อกุศลสังขารที่เหลือ ก็มีประการดังกล่าวแล้วนั้นแล 

สังขาร ๑๘ ที่กล่าวมานี้แล บัณฑิตพึงทราบว่า ถึงความสัมปโยคกับอกุศล- 
วิญญาณที่เป็นโทสมูลดวงที่ ๑ ก็แลสังขารที่ถึงความสัมปโยคกับอกุศลวิญญาณ- 
โทสมูลดวงที่ ๑ เป็นฉันใด แม้ที่ถึงความสัมปโยค กับโทสมูลดวงที่ ๒ ก็ฉันนั้น แต่ความ 
แปลก (ในดวงที่ ๒ นี้) ก็คือเป็นสสังขารและในพวกอนิยตะมีถีนมิทธะด้วย 


10-1996 (0731-0804)8 


787 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















๗๘๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อกุศลสังขารโมหมูล ๑๓ 

[๔๘๙] ส่วนในโมหมูล ๒ (ว่า) ทางวิจิกิจฉาสัมปยุตก่อน สังขาร (เป็น 
วิจิกิจฉาสัมปยุต) ๑๓ คือ (เป็นนิยตะ) มาโดยรูปของตน ๑๑ คือ ผัสสะ เจตนา วิตก 
วิจาร วิริยะ ชีวิต จิตตฐิติ (ความหยุดแห่งจิต) อหิริกะ อโนตตัปปะ โมหะ วิจิกิจฉา 
และเป็นเยวาปนกะ ๒ คือ อุทธัจจะและมนสิการ® 

[๔๙๐] ในคำเหล่านั้น คำว่า จิตต ฐิติ หมายเอาอาการสักว่าความหยุดแห่ง 
ปวัตติจิต (เป็นขณะๆ) ได้แก่ สมาธิอย่างอ่อน 

ความแน่ใจปราศไปแล้ว เหตุนั้นจึงชื่อว่า วิจิกิจฉา วิจิกิจฉานั้นมีความสงสัยเป็น 
ลักษณะ มีอันไหวไปเป็นกิจ มีอันไม่ชี้ขาดเป็นผล นัยหนึ่งว่า มีอันถือเอาหลายอย่าง 
เป็นผล มีความทำในใจโดยไม , ถูกทางในเพราะความลังเลเป็นเหตุใกล้ 

วิจิกิจฉานี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า เป็นธรรมชาติอันทำอันตราย (ขัดขวาง) แก่การ 
ปฏิบัติ 

สังขาร (วิจิกิจฉาสัมปยุต) ที่เหลือ ก็มีประการดังกล่าวแล้วนั้นแล 

(ว่า) ทางอุทธัจจสัมปยุต ในสังขารทั้งหลายที่กล่าวในวิจิกิจฉาสัมปยุต เว้น 
วิจิกิจฉา สังขารที่เหลือ ๑๒ เป็นอุทธัจจสัมปยุต แต่เพราะในอุทธัจจสัมปยุตนี้ ไม่มี 
วิจิกิจฉา อธิโมกข์ (ความตัดสินใจ) จึงเกิดขึ้น รวมกับอธิโมกข์นั้นก็เป็น ๑๓ เหมือนกัน 
และเพราะมีอธิโมกข์ร่วม (จิตตฐิติ) จึงเป็นสมาธิมีกำลังกว่า อนึ่ง อุทธัจจะใดใน 
อุทธัจจสัมปยุตนี้ อุทธัจจะนั้นมาโดยรูปของตนแท้ อธิโมกข์และมนสิการ มาโดย 
เป็นเยวาปนกะแล 

สังขารที่เป็นอกุศลทั้งหลาย พึงทราบโดยประการที่กล่าวมาฉะนี้ 

อัพยากฤตสังขารฝ่ายวิบาก 

อเหตุกวิบาก 

[๔๙๑] ในอัพยากฤตสังขารทั้งหลาย อันดับแรก อัพยากฤตสังขารฝ่ายวิบาก 
มี ๒ โดยแยกเป็น อเหตุกะและสเหตุกะ ใน ๒ อย่างนั้น อัพยากฤตสังขารที่สัมปยุต 
ด้วยอเหตุกวิปากวิญญาณ จัดเป็นอเหตุกสังขาร ในอเหดุกสังขารทั้งหลายนั้น ข้อแรก 


๑ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๔'๒๒/๑'๒๒ 


10-1996 (0731-0804)8 


788 


1/5/11,2:36/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๘๙ 


สังขารที่สัมปยุตด้วยจักขุวิญญาณทั้งที่เป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบากมี ๕ คือ 
สังขารที่มาโดยรูปของตน ๔ คือ ผัสสะ เจตนา ชีวิต จิตตฐิติ ที่เป็นเยวาปนกะมีแต่ 
มนสิการอย่างเดียว แม้ที่สัมปยุตด้วยโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ 
และกายวิญญาณ ก็ ๕ นั่นแหละ ในมโนธาตุ ที่เป็นวิบากทั้งสองฝ่าย (คือทั้ง 
ฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศล) มี ๘ คือ สังขาร ๕ นั่น และวิตก วิจาร อธิโมกข์ด้วย 
แม้ในอเหตุกมโนวิญญาณธาตุทั้ง ๓ (คืออุเบกขาสหรศต สุขสหรศต โสมนัสสหรศต) 
ก็อย่างนั่น แต่ในอเหตุกมโนวิญญาณธาตุนี้ มโนวิญญาณธาตุใดเป็นโสมนัสสหรศต 
ปีติ (ที่เกิด) พร้อมกับมโนวิญญาณธาตุนั่น พึงทราบว่า เป็นอธิกปีติ (ปีติยิ่ง) 

สเหตุกวิบาก 

ส่วนอัพยากฤตสังขารที่สัมปยุตด้วยสเหตุกวิปากวิญญาณจัดเป็นสเหตุกสังขาร 
ในสเหตุกสังขารทั้งหลายนั่น ข้อแรก สังขารที่สัมปยุตด้วยกามาวจรวิปากวิญญาณ ๘ 
ก็เป็นเช่นเดียวกับสังขารที่สัมปยุตด้วยกามาวจรกุศลวิญญาณ ๘ นั่นเอง แต่กรุณา 
และมุทิตาใดในจำพวกนิยตสังขาร กรุณาและมุทิตานั่นไม่มีในพวกวิปากสังขาร 
เพราะกรุณาและมุทิตาเป็นสัตตารมณ์ (มีสัตว์เป็นอารมณ์) ฝ่ายกามาวจรวิปาก 
สังขารทั้งหลาย เป็นปริตตารมณ์ (มีกามาวจรธรรมเป็นอารมณ์) ส่วนเดียว และมิ 
ใช่แต่กรุณาและมุทิตาเท่านั่น แม่วิรัติทั้งหลาย ก็ไม่มีในพวกวิปากสังขาร เพราะท่าน 
กล่าวว่า “สิกขาบท ๕ เป็นกุศลเท่านั่น” ส่วนอัพยากฤตสังขารทั้งหลาย ที่สัมปยุตด้วย 
วิปากวิญญาณ ที่เป็นรูปาวจร อรูปาวจร และโลคุตตระ ก็เป็นเช่นเดียวกับสังขารที่ 
สัมปยุตด้วยกุศลวิญญาณแห่งวิปากวิญญาณเหล่านั่นนั่นเอง 

อัพยากฤตสังขารฝ่ายกิริยา 

[๔๙๒] แม้อัพยากฤตสังขารฝ่ายกิริยาก็เป็น ๒ โดยแยกเป็นอเหตุกะและ 
สเหตุกะในสองอย่างนั่นอัพยากฤตสังขารทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยอเหตุกกิริยาวิญญาณ 
จัดเป็นอเหตุกะ อเหตุกกิริยาสังขารเหล่านั่น ก็เสมอกับสังขารที่ประกอบด้วยกุศล 
วิปากมโนธาตุ และอเหดุกมโนวิญญาณธาตุทั้งคู่ แต่วิริยะ (ที่ประกอบ) ด้วย 
มโนวิญญาณธาตุทั้งคู่เป็นอธิกวิริยะ (วิริยะยิ่ง) และสมาธิก็เป็นสมาธิถึงซึ่งความมี 
กำลังเพราะมีวิริยะร่วม นี่เป็นความแปลกในสังขารที่ประกอบด้วยมโนวิญญาณธาตุ 
หังคุ่ 1 ?น 


10-1996 (0731-0804)8 


789 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















๗๙๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ส่วนอัพยากฤตสังขารทั้งหลายที่สัมปยุตด้วยสเหตุกกิริยาวิญญาณจัดเป็นสเหตุกะ 
ในสเหตุกกิริยาสังขารเหล่านั้น ข้อแรก สังขารที่สัมปยุตด้วยกามาวจรกิริยาวิญญาณ 
๘ เว้นวิรัติ ก็เป็นเช่นกับสังขารที่สัมปยุตด้วยกามาวจรกุศล ๘ สังขารที่สัมปยุต 
ด้วยรูปาวจรกิริยาวิญญาณและอรูปาวจรกิริยาวิญญาณเล่า ก็เป็นเช่นสังขารที่สัมปยุต 
กับตัวกุศลวิญญาณแห่งกิริยาวิญญาณเหล่านั้นทุกประการเหมือนกันแล 

สังขารทั้งหลายแม้ที่เป็นอัพยากฤต บัณฑิตพึงทราบโดยนัยที่กล่าวมาฉะนี้ 

นี่เป็นกถามุขอย่างพิสดารในสังขารขันธ์ 

นี่เป็นกถามุขอย่างพิสดารในขันธ์ทั้งหลาย ตามนัยแห่งภาชนีย์ในพระอภิธรรม 
เท่านี้ก่อน 

ขันธวิภาคอีกนัยหนึ่ง 

แจกขันธ์โดยกาลเป็นต้นตามนัยพระสูตร 

[๔๙๓] ก็แล ขันธ์ทั้งหลาย พระผู้มีพ'ระภาค (ทรงจำแนก) ให้พิสดารอย่างนี้ 
ว่า “รูป ทุกอย่าง ทั้ง ที่ เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือภายนอก ก็ ตาม 
หยาบหรือละเอียดก็ตาม เลวหรือประณีตก็ตาม อยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้ก็ตาม 
กลุ่มรูปนี้เรียกว่า รูปขันธ์ เพราะรวบรวมรูป (ที่แจงมา) นั้นเข้าด้วยกัน เวทนา ทุก 
อย่างทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ กลุ่มเวทนานี้ เรียกว่า เวทนาขันธ์ 
เพราะรวบรวมเวทนา (ที่แจงมา) นั้นเข้าด้วยกัน สัญญา ทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีต อนาคต 
และปัจจุบัน ฯลฯ กลุ่มสัญญานี้เรียกว่า สัญญาขันธ์เพราะรวบรวมสัญญา (ที่แจงมา) 
นั้นเข้าด้วยกัน สังขาร ทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ กลุ่มสังขารนี้ 
เรียกว่า สังขารขันธ์ เพราะรวบรวมสังขาร (ที่แจงมา) นั้นเข้าด้วยกัน วิญญาณ ทุก 
อย่าง ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เป็นภายในหรือเป็นภายนอกก็ตาม ฯลฯ 
กลุ่มวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์ เพราะรวบรวมวิญญาณ (ที่แจงมา) นั้นเข้าด้วย 
กัน” ดังนี้ 


อรรถาธิบายรูปวิภาค 

ในบทพระบาลีเหล่านั้น บทว่า ยง กิณฺจิ ทุกอย่าง เป็นคำ (มีความหมายว่า) ถือ 
เอาหมดไม่มีเหลือ บทว่า รูป รูปเป็นคำจำกัดสิ่งที่ประสงค์โดยเฉพาะด้วยบททั้งสอง 


10-1996 (0731-0804)8 


790 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๙๑ 


ดังนี้ ก็เป็นอัน ได้ทรงทำความกำหนดเอารูปอย่างไม่เหลือหลอ ต่อนั้นจึงทรงเริ่ม 
จำแนกรูปนั้น โดยกาลมีอดีตเป็นอาทิ จริงอยู่ รูปนั้น บ้างก็เป็นอดีต บ้างก็แตกต่าง 
เป็นอนาคตเป็นต้นแล นัยแม้ในขันธ์ที่เหลือมีเวทนาเป็นต้น ก็ดุจ , นัยนี้ 

รูปขันธ์ 

[๔๙๔] ในขันธ์ทั้งหลายนั้น ข้อแรก รูปจัดเป็นอดีตโดยส่วน ๔ ด้วยอำนาจ 
แห่งอัทธา สันตติ สมัย และขณะ ที่เป็นอนาคตและปัจจุบันก็อย่างนั้น 

ในส่วน ๔ นั้น ว่า โดยอัทธา ก่อน ในภพหนึ่ง รูปของบุคคลผู้หนึ่งในกาลก่อน 
แต่ปฏิสนธิ จัดเป็นอดีต รูปในกาลต่อแต่จุติไปเป็นอนาคต รูปในระหว่างกาลทั้งสอง 
นั้น จัดเป็นปัจจุบัน 

ว่า โดยสันตติ รูปอันมีอุตุที่เป็นสภาคอันหนึ่งเป็นสมุฏฐาน และมีอาหาร (ที่ เป็น 
สภาค) อันหนึ่งเป็นสมุฏฐาน แม้เป็นไปด้วยอำนาจระยะกาลเป็นเบื้องต้นและเบื้อง 
ปลายก็ดี จัดเป็นปัจจุบัน รูปที่อุตุและอาหารเป็นวิสภาคเป็นสมุฏฐาน ในกาลก่อน 
แต่นั้นจัดเป็นอดีต ภายหลังแต่นั้นจัดเป็นอนาคต ฝ่ายรูปที่เกิดแต่จิต มีวิถีจิตหนึ่ง 
ชวนจิตหนึ่ง และสมาปัตติจิตหนึ่งเป็นสมุฏฐานจัดเป็นปัจจุบัน รูปในกาลก่อนแต่นั้น 
จัดเป็นอดีต รูปในกาลภายหลังนั้นเป็นอนาคต สำหรับรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน 
หามีการแยกประเภทเป็นอดีตเป็นต้น ด้วยอำนาจสันตติเป็นส่วนหนึ่งต่างหากไม่ 
แต่ความเป็นอดีตเป็นต้น แห่งรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานนั้น พึงทราบ (ว่าเป็น) โดย 
เป็นอุปถัมภกปัจจัยของรูปที่มีอุตุ อาหาร และจิต เป็นสมุฏฐานเหล่านั้นแหละ 

ว่า โดยสมัย รูปสมัยนั้นๆ อันเป็นไปโดยสืบต่อกันในสมัยทั้งหลายมีครู่หนึ่ง 
ตอนเช้า ตอนเย็น ตอนกลางคืน และตอนกลางวันเป็นต้นจัดเป็นปัจจุบัน รูปในสมัย 
ก่อนแต่นั้นจัดเป็นอดีต รูปในสมัยหลังแต่นั้นจัดเป็นอนาคต 

ว่า โดยขณะ รูป ที่ เนื่องอยู่ในขณะ ๓ มี อุปปาทขณะเป็นต้นจัดเป็นปัจจุบัน รูป 
ก่อนนั้นจัดเป็นอนาคต รูปหลังจากนั้นจัดเป็นอดีต อีกอย่างหนึ่ง รูปที่มีเหตุกิจและ 
ปัจจัยกิจล่วงไปแล้วจัดเป็นอดีต รูปที่มีเหตุกิจเสร็จแล้วแต่ปัจจัยกิจยังไม่เสร็จ จัด 
เป็นปัจจุบัน รูปที่กิจทั้งสองยังไม่ถึงเช้าจัดเป็นอนาคต หรือว่า รูปในขณะทำกิจของ 
ตนเป็นปัจจุบัน รูปก่อนนั้นเป็นอนาคต รูปหลังนั้นเป็นอดีต 


10-1996 (0731-0804)8 


791 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















๗๙๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็แล ในกถาจำแนกรูปนี้ ขณาทิกถา (ว่าด้วยขณะ) อย่างเดียว ไม่มีปริยาย 
กถาที่เหลือมีปริยาย 

[๔๙๕] ประเภทรูปภายในและรูปภายนอก มีนัยดังกล่าวมาแล้วนั่นแล แต่ว่า 
ในสุดตันตนัยนี้ พึงทราบว่า รูปที่มีอยู , ภายในตนของตนจัดเป็นภายใน ส่วนรูปที่ 
เป็นภายในของบุคคลอื่น จัดเป็นภายนอก ประเภทรูปหยาบและรูปละเอียด ก็มีบัย 
ดังกล่าวแล้วเหมือนกัน 

[๔๙๖] ประเภทรูปเลวและรูปประณีต เป็น ๒ คือ โดยปริยาย ๑ (คือแยก 
เป็นชั้นๆ) โดยนิปปริยาย ๑ (คือไม่แยกเป็นชั้นๆ) ใน ๒ อย่างนั่น ความเป็นรูปเลว 
และรูปประณีตโดยปริยาย พึงทราบโดยปริยาย คือรูปของเทพเหล่าสุทัสสื เลวกว่า 
รูปของเทพเหล่าอกนิฏฐา รูปของเทพเหล่าสุทัสสีนั่นแหละ ประณีตกว่ารูปของเทพ 
เหล่าสุทํสสา ดังนี้ จนกระนั่งถึงรูปของพวกสัตว์นรก (เลวกว่ารูปของพวกมนุษย์) 
ส่วนความเป็นรูปเลว และรูปประณีตโดยนิปปริยาย พึงทราบว่า อกุศลวิปากวิญญาณ 
เกิดขึ้นในรูปใด รูปนั่นก็เป็นรูปเลว กุศลวิปากวิญญาณเกิดขึ้นในรูปใด รูปนั่นก็เป็น 
รูปประณีต 

แม้ข้อว่า รูปไกลรูปใกล้นี้ ก็มีนัยกล่าวมาแล้วเหมือนกัน แต่ว่าในข้อนี้ พึงทราบ 
ความเป็นรูปไกลและรูปใกล้โดยอาศัยเทียบกันโดยโอกาส (คือที่ตั้งอยู่ของรูป 
นั้นๆ) ด้วย 

[๔๙๗] ในปาฐะว่า “ตเทกซฺฌํ อภิสณณหิตวา อภิสงฺขิปิตุวา เพราะรวบรวม 
รูป (ที่แจงมา) นั่นเข้าด้วยกัน”นี้ มีความ (ดัง) นี้ว่า พวกรูปนี้เรียกว่ารูปขันธ์ เพราะ 
ทำรูปที่ทรงแจงออกเป็นส่วนๆ ด้วยบทนั่งหลายมีอดีตเป็นต้นนั่นนั่งสิ้น เข้าเป็นกอง 
ด้วยปัญญา ในความเป็นอย่างเดียว ที่ได้แก่รูปปนลักษณะ (ลักษณะ'ที่รู้'ทำลาย'1ด้) 
ด้วยปาฐะนี้เป็นอันแสดงว่ารูปนั่งสิ้นชื่อว่ารูปขันธ์เพราะเข้าถึงความ (รวมเข้า) เป็นกอง 
ได้ในรูปปนลักษณะ ด้วยขึ้นชื่อว่ารูปขันธ์ จะเป็นอื่นไปจากรูปหามีไม , 

เวทนาวิภาค 

[๔๙๘] ก็แล รูป (ได้ชื่อว่ารูปขันธ์ เพราะเข้าถึงความ (รวมเข้า) เป็นกองใน 
รูปปนลักษณะได้) ฉันใด แม้เวทนาเป็นต้น ก็ได้ชื่อว่าขันธ์มีเวทนาขันธ์เป็นอาทิ เพราะ 
เข้าถึงความ (รวมเข้า) เป็นกอง ในลักษณะนั่งหลายมีเวทยิตลักษณะ (ลักษณะ 


10-1996 (0731-0804)8 


792 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗{*๓ 


ที่รู้เสวยรสอารมณ์) เป็นต้นได้ ฉันนั้น ด้วยว่าขึ้นชื่อว่า ขันธ์ทั้งหลายมีเวทนาขันธ์ 
เป็นอาทิ จะเป็นอื่นไปจากเวทนาเป็นต้นหามีไม่ 

ส่วน ในการจำแนกโดยกาลมีอดีตเป็นต้น ในเวทนาขันธ์นี้ พึงทราบความเป็น 
อดีต อนาคต และปัจจุบันแห่งเวทนา ด้วยอำนาจสันตติและด้วยอำนาจขณะเป็นต้น 

ในสันตติและขณะเป็นต้นนั้น ว่า โดยสันตติ เวทนาที่เนื่องอยู่ในวิถีจิตหนึ่ง 
ชวนจิตหนึ่งและสมาปัตติจิตหนึ่ง และเวทนาที่เป็นไปโดยประกอบอยู่กับอารมณ์ 
อย่างเดียวเป็นปัจจุบัน เวทนาในกาลก่อนแต่นั้นเป็นอดีต เวทนาในกาลภายหลัง 
แต่นั้นเป็นอนาคต 

ว่า โดยขณะ เป็นต้น เวทนาที่เนื่องอยู่ในขณะ ๓ และเวทนา ที่ กำลังทำกิจของตน 
ที่เป็นตอนต้น ตอนปลาย และตอนกลางเป็นปัจจุบัน เวทนาในขณะก่อนนั้นเป็นอดีต 
เวทนาในขณะภายหลังนั้นเป็นอนาคต 

ประเภทเวทนาภายในภายนอก พึงทราบโดยเป็นเวทนาภายในตนของตนและ 
ของบุคคลอื่น 

[๔๙๙] ประเภทเวทนาหยาบละเอียด พึงทราบด้วยอำนาจแห่งชาติ สภาวะ 
บุคคล โลกิยะ และโลคุตตระ ที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิภังค์ โดยนัยว่า “เวทนาที่เป็นอกุศล 
เป็นเวทนาหยาบ เวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤต เป็นเวทนาละเอียด” ดังนี้เป็นต้น 

ก่อนอื่น ว่า โดยซา ติ เวทนาที่เป็นอกุศล หยาบกว่าเวทนาที่เป็นกุศล เหตุมี 
ความเป็นไปไม่สงบ (ไม่เรียบราบ) เพราะเป็นเหตุแห่งการทำกรรมที่มีโทษ และเพราะ 
มีความเร่าร้อนด้วยกิเลส หยาบกว่าเวทนาที่เป็นวิบากอัพยากฤต เพราะเป็นไปกับ 
ความพยายาม (ที่จะให้มีวิบาก) เพราะเป็นไปกับความอุตสาหะ (คือความสามารถ 
ในอันทำวิบากให้เกิด) เพราะเป็นไปกับวิบาก (คือมีวิบาก) เพราะมีความเร่าร้อนด้วย 
กิเลส เพราะเป็นไปกับความลำบาก และเพราะเป็นไปกับโทษ หยาบกว่าเวทนาที่ 
เป็นกิริยาอัพยากฤต เพราะเป็นไปกับวิบาก เพราะมีความเร่าร้อนด้วยอำนาจกิเลส 
เพราะเป็นไปกับความลำบาก และเพราะเป็นไปกับโทษ ส่วนเวทนาที่เป็นกุศลและ 
เวทนาที่เป็นอัพยากฤต ละเอียดกว่าเวทนาที่เป็นอกุศล โดยปริยายต่างจากปริยายที่ 
กล่าวแล้ว (ตรงกันข้าม) เวทนาที่เป็นกุศลและอกุศลทั้งสองหยาบกว่าเวทนาที่ 
เป็นอัพยากฤตทั้งสองฝ่าย เพราะเป็นไปกับความพยายาม เพราะเป็นไปกับความ 


10-1996 (0731-0804)8 


793 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















๗๙๔ 


คัมภีร์วิสทธิมรรค 


อุตสาหะ และเพราะเป็นไปกับวิบากตามที่ควรกัน เวทนาที่เป็นอัพยากฤตทั้งสองฝ่าย 
เล่า ก็ละเอียดกว่าเวทนาที่เป็นกุศลและเวทนาที่เป็นอกุศลทั้งสองนั้น โดยปริยายต่าง 
จากปริยายที่กล่าวแล้ว (ตรงกันข้าม) 

ความเป็นเวทนาหยาบละเอียดด้วยอำนาจแห่งชาติ พึงทราบโดยนัยดังกล่าว 
มาฉะนี้ เป็นอันดับแรก 

[๕๐๐] ส่วน ว่า โดยสภาวะ ทุกขเวทนาหยาบกว่าเวทนา ๒ นอกนี้ เพราะ 
ไม่มีอัสสาทะ (ไม่มีรสอร่อย) เพราะเป็นไปกับความเผยตัว เพราะเป็นที่ตั้งแห่งความ 
หวาดกลัว เพราะทำความไหวตัวและเพราะข่มเอา ฝ่ายเวทนา ๒ นอกนี้ก็ละเอียด 
กว่าทุกขเวทนา เพราะเป็นที่ยินดี เพราะละเอียด เพราะประณีต เพราะน่าชอบใจ 
และเพราะเป็นกลาง ๆ ตามที่ควรกัน ส่วนสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองหยาบกว่า 
อทุกขมสุขเวทนา เพราะเป็นไปกับความเผยตัว เพราะทำความไหวตัว และเพราะ 
ความปรากฏ อทุกขมสุขเวทนานั้นละเอียดกว่าสุขเวทนาและทุกขเวทนาทั้งสองนั้น 
โดยปริยายต่างจากปริยายที่กล่าวแล้ว (ตรงกันข้าม) 

ความเป็นเวทนาหยาบละเอียดด้วยอำนาจแห่งสภาวะ พึงทราบโดยนัยดังกล่าว 
มาฉะนี้ 

[๕๐๑] ส่วน ว่า โดยบุคคล เวทนาของบุคคลผู้มิได้เข้าสมาบัติ หยาบกว่า 
เวทนาของท่านผู้เข้าสมาบัติ เพราะเวทนาของผู้มิได้เข้าสมาบัตินั้นซัดส่ายไปใน 
อารมณ์ต่างๆ เวทนานอกนี้ (คอเวทนาของท่านผู้เข้าสมาบัติ) ก็ละเอียด (กว่าเวทนา 
อีกฝ่าย) โดยปริยายตรงกันข้าม 

ความเป็นเวทนาหยาบละเอียดด้วยอำนาจแห่งบุคคล พึงทราบโดยนัยตังกล่าว 

มาฃ้ 

ส่วนว่า โดยโลกิยะ และ โลกุตดระ เวทนาที่เป็นไปกับอาสวะเป็นโลกิยเวทนา 
เวทนาที่เป็นไปกับอาสวะนั้น หยาบกว่าเวทนาอันหาอาสวะมิได้ เพราะเป็นเหตุเกิด 
อาสวะ เพราะเกื้อกูลแก่โอฆะ เพราะเกื้อกูลแก , โยคะ เพราะเกื้อกูลแก , คันถะ เพราะเกื้อ 
กูลแก่นิวรณ์ เพราะเกื้อกูลแก่อุปาทาน เพราะเกี่ยวเนื่องด้วยสังกิเลส และเพราะมี 
ทั่วไปแก่ปุถุชน เวทนาอันหาอาสวะมิได้นั้นละเอียดกว่าเวทนาที่เป็นไปกับอาสวะ 
โดยปริยายตรงกันข้าม 


10-1996 (0731-0804)8 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๙๕ 


ความเป็นเวทนาหยาบละเอียด ด้วยอำนาจแห่ง'โลกิยะและ!ลกุตตระ พึงทราบ 
โดยนัย ดังกล่าวมานี้ 

หยาบละเอียดเป็นส่วน ๆ อย่าให้ปนกัน 

[๕๐๒] ความปนคละกันด้วยอำนาจแห่งชาติเป็นต้นในความหยาบละเอียดตาม 
ที่กล่าวมานั้น บัณฑิตพึงกันเสีย (อย่าให้ปนกันวุ่น) เพราะว่าเวทนาที่สัมปยุต 
ด้วยกายวิญญาณอันเป็นอกุศลวิบากแม้จัดเป็นเวทนาละเอียดเพราะเป็นอัพยากฤตโดย 
ชาติ แต่ก็เป็นเวทนาหยาบโดยส่วนอื่นมีสภาวะเป็นต้น สมพระบาลีว่า “อัพยากฤตเวทนา 
เป็นเวทนาละเอียด ทุกขเวทนาเป็นเวทนาหยาบ เวทนาของผู้เข้าสมาบัติเป็นเวทนา 
ละเอียด เวทนาของผู้มิได้เข้าสมาบัติเป็นเวทนาหยาบ เวทนาที่เป็นไปกับอาสวะ 
เป็นเวทนาหยาบ เวทนาอันหาอาสวะมิได้ เป็นเวทนาละเอียด”ดังนี้ และทุกขเวทนา 
เป็นฉันใด แม้สุขเวทนาเป็นต้น ก็เป็นเวทนาหยาบ โดยชาติ แต่ละเอียดโดยสภาวะ 
เป็นอาทิฉันนั้น เพราะเหตุนั้น ความปนคละกันด้วย อำนาจแห่งชาติเป็นต้น จะ 
ไม่มีด้วยประการใด ความหยาบละเอียดแห่งเวทนา ทั้งหลาย บัณฑิตก็พึงทราบด้วย 
ประการนั้นเถิด คือ (เช่น) ว่า อัพยากฤตเวทนา เป็นเวทนาละเอียดกว่ากุศลเวทนา 
และอกุศลเวทนา โดยชาติ ก็ไม่ต้องไปแตะต้องถึง ความต่างโดยส่วนอื่นมีสภาวะ 
เป็นต้นดังนี้ว่า ‘ไนเวทนาเหล่านั้น อัพยากฤตเวทนาเป็นไฉน เป็นทุกข์หรือ เป็นสุข 
หรือเป็นของท่านผู้เข้าสมาบัติหรือ เป็น , ของผู้มิ’ได้เข้า สมาบัติหรือ เป็นสาสวะหรือ 
เป็นอนาสวะหรือ” นัยในเวทนาทั้งปวง ก็นัยนี้ 

นัยหนึ่ง หยาบละเอียดโดยเทียบกัน 

อีกนัยหนึ่ง โดยพระบาลีว่า “ก็หรือเวทนาหยาบละเอียด พึงเห็นโดยเทียบเคียง 
เวทนานั้นๆ” ดังนี้ พึงทราบว่า ในเวทนาอื่นมีอกุศลเวทนาเป็นต้น เวทนาที่เป็น 
โทสสหรคตหยาบกว่าเวทนาที่เป็นโลภสหรคด เพราะ (โทสะ) เผาที่อาศัยของตน 
เหมือนไฟเวทนาที่เป็นโลภสหรคดก็เป็นละเอียดไปโทสสหรคตเวทนาเล่าที่เบึนนิยตะ 
เป็นหยาบ ที่เป็นอนิยตะ ก็เป็นละเอียดไป นิยตะเล่า ที่เป็นกัปปัฏฐิติกะ เป็นหยาบ 
นอกนี้เป็นละเอียดไป แม้ในพวกที่เป็นกัปปัฏฐิติกะ ที่เป็นอสังขาริกเป็นหยาบ นอกนี้ 
(คือ ที่เป็นสสังขาริก) ก็เป็นละเอียดไป ฝ่ายเวทนาโลภสหรคด ที่เป็นทิฏฐิสัมปยุต 


10-1996 (0731-0804)8 


795 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















๗๙๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เป็นหยาบ นอกนี้ (คือทิฏฐิวิปยุต) เป็นละเอียด แม้ทิฏฐิสัมปยุตนั้นเล่าที่เป็นนิยตะ 
เป็นกัปปัฏฐิติกะ เป็นอสังขาริก ก็เป็นหยาบ นอกนี้ก็เป็นละเอียดไป 

แต่ (เมื่อว่า) โดยไม่แปลกกัน (คือไม่แยกเป็นโทสสหรคต โลภสหรคต) อกุศล- 
เวทนา ที่มีวิบากมากเป็นหยาบ ที่มีวิบากน้อยเป็นละเอียด ส่วนกุศลเวทนาที่มีวิบาก 
น้อยเป็นของหยาบ ที่มีวิบากมากเป็นของละเอียด 

อนึ่ง กามาวจรกุศลเวทนาเป็นหยาบ รูปาวจรกุศลเวทนาเป็นละเอียด อรูปา- 
วจรกุศลเวทนาละเอียดกว่ารูปาวจรกุศลเวทนานั้น โลกุตตรเวทนาละเอียดกว่า 
อรูปาวจรกุศลเวทนานั้น กามาวจรเวทนาเล่าที่เป็นทานมัยจัดเป็นหยาบ ที่เป็นสีลม้ย 
เป็นละเอียด ที่เป็นภาวนามัยละเอียดกว่าที่เป็นสีลม้ย แม้ภาวนามัยเล่า ที่เป็น 
ทุเหตุกะเป็นหยาบ ที่เป็นติเหตุกะเป็นละเอียด ติเหตุกะเล่า ที่เป็นสสังขาริกเป็น 
หยาบ ที่เป็นอลังขาริกเป็นละเอียด ส่วนรูปาวจรเวทนาที่เป็นไป ในปฐมฌานเป็น 
หยาบ ที่เป็นไปในทุติยฌานเป็นละเอียด ที่เป็นไปในตติยฌานละเอียดกว่าที่เป็น 
ไปในทุติยฌาน ที่เป็นไปในจตุตกฌานละเอียดกว่าที่เป็นไปในตติยฌาน ที่เป็นไปใน 
ปัญจมฌานละเอียดกว่าที่เป็นไปในจตุตกฌานแท้ ข้างอรูปาวจรเวทนาที่สัมปยุตด้วย 
อากาสาบัญจ'ายตนะเป็นหยาบ ที่สัมปยุตด้วยวิญญาณัญจายตนะเป็นละเอียด ที่ 
สัมปยุตด้วยอากิญจัญญายตนะละเอียดกว่าที่สัมปยุตด้วยวิญญาณัญจายตนะ ที่ 
สัมปยุตด้วยเนวสัญญานาสัญญายตนะ ละเอียดกว่าที่สัมปยุตด้วยอากิญจัญญายตนะ 
แท้ ฝ่ายโลกุตตรเวทนา ที่สัมปยุตด้วยโสดาปัตติมรรคเป็นหยาบ ๑ ฯลฯ ที่สัมปยุต 
ด้วยอรหัตตมรรคละเอียดกว่าที่สัมปยุตด้วยอนาคามิมรรคแท้ 

นัยในเวทนาที่เป็นวิบากและที่เป็นกิริยาในภูมินั้น ๆ และในเวทนาที่กล่าวด้วย 
อำนาจสภาวะมีทุกขเวทนาเป็นต้น ด้วยอำนาจบุคคลมีอสมาปันนเวทนา (เวทนา 
ของผู้มิได้เข้าสมาบัติ) เป็นต้น และด้วยอำนาจโลกิยะและโลกุตดระมีสาสวเวทนา 
(เวทนาที่เป็นไปกับอาสวะ) เป็นต้น ก็นัยเดียวกัน 


๑ ที่สัมปยุตด้วยสกทาคามีมรรคเป็นละเอียด ที่สัมปยุตด้วยอนาคามิมรรคละเอียดกว่า ที่สัมปยุตด้วย 
สกทาคามีมรรค 


10-1996 (0731-0804)8 


796 


1/5/11,2:36/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗{*๗ 


เมื่อว่าโดยโอกาส ทุกขเวทนาในนรกเป็นหยาบ ทุกขเวทนาในกำเนิดดิรัจฉานเป็น 
ละเอียด ทุกขเวทนาในกำเนิดมนุษย์ละเอียดกว่าทุกขเวทนาในกำเนิดดิรัจฉาน ทุกข- 
เวทนาในเหล่าเทพชั้นจาตุมหาราชิกาละเอียดกว่าทุกขเวทนาในกำเนิดมนุษย์ทุกขเวทนา 
ในเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นยามา ทุกขเวทนาใน 
เหล่าเทพชั้นยามาละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นดาวดึงส์ทุกขเวทนาในเหล่าเทพ 
ชั้นดุสิตละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นยามา ทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้น 
นิมมานรดีละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นดุสิตทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นปรนิม- 
มิดวสวัตตีละเอียดกว่าทุกขเวทนาในเหล่าเทพชั้นนิมมานรดีแท้ ก็แลทุกขเวทนาประกอบ 
(ความ) ฉันใด แม้สุขเวทนา ก็พึงประกอบ (ความ) ตามควรในภูมิทั้งปวง ฉันนั้นเถิด 

อนึ่ง ว่า โดยวัตถุ เวทนาทุกอย่างที่มีวัตถุเลวเป็นเวทนาหยาบ ที่มี'วัตถุประณีต 
เป็นเวทนาละเอียด 

ในประเภทเลวประณีต พึงเห็นเถิดว่า เวทนาใดหยาบ เวทนานั้นก็เลว และ 
เวทนาใดละเอียด เวทนานั้นก็ประณีต 

[๕๐๓] ส่วน' ทูเร' บท (บทว่าไกล)ท่านจำแนกไว่ในคัมภีร์วิภังค์โดยนัยว่า “เวทนา 
ที่เป็นอกุศลไกลแต่เวทนาที่เป็นกุศลและอัพยากฤต”ดังนี้เป็นต้น สันติเก บท (บทว่าใกล้) 
ท่านก็จำแนกไว้ในคัมภีร์วิภังค์โดยนัยว่า “เวทนาที่เป็นอกุศลใกล้กับเวทนาที่เป็นอกุศล 
(ด้วยกัน)” ดังนี้เป็นต้น เพราะเหตุนั้น อกุศลเวทนา จึงชื่อว่าไกลแต่กุศลเวทนาและ 
อัพยากฤตเวทนา เพราะเป็นวิสภาคกัน เพราะไม่เกี่ยวกัน และเพราะไม่สมกัน กุศล- 
เวทนาและอัพยากฤตเวทนาไกลแต่อกุศลเวทนาก็อย่างนั้น(คือเพราะเหตุอย่างเดียวกัน) 
ในวาระทั้งปวง ก็นัยนี้ ส่วนอกุศลเวทนาใกล้กับอกุศลเวทนา (ด้วยกัน) ก็เพราะเป็น 
สภาคกันและเพราะสมกันด้วยแล 

นี่เป็นกถามุขอย่างพิสดาร ในการจำแนกเวทนาขันธ์โดยส่วนต่าง ๆ ที่เป็นอดีต 
เป็นต้น 

แม้กถามุขอย่างพิสดาร ในการจำแนกสัญญาเป็นต้น ที่สัมปยุตกับเวทนานั้น ๆ 
ก็พึงทราบโดยนัยดังนี้แล 


10-1996 (0731-0804)8 


797 


1/5/11,2:36/\1\/เ 


















๗๙๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

นัยสำหรับวินิจฉัยขันธ์ ๖ ประการ 

[๕๐๔] ก็แล ครั้นทราบอย่างนั้นแล้ว 

เพื่อความแตกฉานแห่งความรู้ในขันธ์ทั้งหลายนั้นแหละ 
ผู้มีปัญญาพึงทราบนัยสำหรับวินิจฉัย โดยชอบ คือ โดย 
ลำดับ โดยความแปลกกัน โดยไม่หย่อน ไม่ยิ่ง โดยอุปมา 
โดยเป็นสิ่งพึงเห็นด้วยอาการทั้ง ๒ และโดยความสำเร็จ 
เป็นประโยชน์แก่ผู้เห็น อย่างนั้น (ต่อไป) 

นัยโดยสำดับ 

ในนัย ๖ ประการนั้น ในข้อว่า “โดยลำดับ” นี้มี'วินิจฉัย'ว่า ลำดับมีมากอย่าง 
คือ ลำดับแห่งความเกิดขึ้น ลำดับแห่งการละ ลำดับแห่งการปฏิบัติ ลำดับแห่งภูมิ 
ลำดับแห่งการแสดง ในลำดับ ๕ อย่างนั้น ลำดับเช่นว่า “รูป (เกิด) เป็นกลละก่อน 
ต่อกลละไปเป็นอัพพุทะ” ๑ ดังนี้ ชื่อว่า ลำดับแห่งความเกิดขึ้น ลำดับเช่นว่า “ธรรม 
ทั้งหลายที่พึงละด้วยทัสสนะ (คอโสดาปัตติมรรค) ธรรมทั้งหลายที่พึงละด้วยภาวนา 
(คือสกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตมรรค)” ดังนี้ ชื่อว่า ลำดับการละ ลำดับ 
เช่นว่า “สี ลวิสุ , ทธิ จิตตวิสุทธิ”ดัง นี้ ชื่อว่า ลำดับแห่งการปฏิบัติ ลำดับเช่นว่า “ธรรม 
ทั้งหลายเป็นกามาวจร ธรรมทั้งหลายเป็นรูปาวจร” ดังนี้ ชื่อว่า ลำดับแห่ง ภูมิ ลำดับ 
เช่นว่า “สติปัฏฐาน ๔ ล้มมัปปธาน ๔” ๒ หรือว่า “ทานกถา สีลกถา” ๓ ดังนี้ ชื่อว่า 
ลำดับแห่งการแสดง 

ในลำดับเหล่านั้น ก่อนอื่น ลำดับแห่งความเกิดขึ้นใช้ไม่ได้ในที่นี้ เพราะขันธ์ 
ทั้งหลายมิได้เกิดขึ้นโดยกำหนดก่อนหลังดังกลลรูปเป็นต้นลำดับแห่งการละก็ใช้ไม่ได้ 
เพราะขันธ์ที่เป็นกุศลและอัพยากฤตมิใช่สิ่งที่จะพึงละ ลำดับแห่งการปฏิบัติก็ใซัไม , ได้ 


๑ ดูเทียบ ส 0 . ส. (ไทย) ๑๕/๒๓๕/๓๓๗ ๒ ดูเทียบ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๑๔๕/๑๐๖ 

๓ ดูเทยบ ท. ส. (ไทย) ๙/'๒๙๘/๑๐๙ 


10-1996 (0731-0804)8 


798 


1/5/11,2:37/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๗๙๙ 


เพราะขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอกุศลมิใช่สิ่งที่พึงปฏิบัติ ลำดับแห่งภูมิก็ใช้ไม , ได้ เพราะขันธ์ 
(๔) มีเวทนาเป็นต้นเป็นสิ่งที่เนื่องในภูมิทั้ง ๔ แต่ลำดับแห่งการแสดงใช้ได้ ด้วย 
พระผู้มีพระภาคทรงหวังประโยชน์ ใคร่จะโปรดเวไนยชนผู้ตกอยู่ในอัตตคาหะ (ความ 
ยึดถือว่าเป็นตน) ในขันธ์ทั้ง ๔ โดยไม่แยกกัน ให้หลุดพ้นจากอัตตคาหะด้วย (ให้) 
เห็นโดยกระจายกลุ่มก้อนออกไป จึงทรงแสดงรูปขันธ์อันเป็นส่วนหยาบ เป็นอารมณ์ 
แห่งจักขุเป็นต้นก่อน เพื่อ (ให้เวไนย) ชนนั้น (กำหนด) จับเอาได้ง่าย ต่อนั้นจึงทรง 
แสดงเวทนาอันเป็นส่วนความรู้สึกในรูปอันน่าปรารถนาและไม , น่าปรารถนา ทรง 
แสดงสัญญาอันเป็นส่วนความยึด (จำ) อาการแห่งอารมณ์ของเวทนา โดยนัยตามที่ 
กล่าวว่า รู้สึกสิ่งใด ก็จำสิ่งนั้น ดังนี้ ทรงแสดงสังขารอันเป็นส่วนความปรุงแต่ง 
(นึกคิด) ไปตามอำนาจแห่งสัญญา ทรงแสดงวิญญาณอันเป็นที่อาศัยแห่งขันธ์ ๔ มี 
เวทนาเป็นต้นนั้น และเป็นอธิบดีแห่งขันธ์ ๔ นั้นด้วย 

นัยสำหรับวินิจฉัยโดยลำดับ พึงทราบโดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ เป็นประการแรก 

นัยโดยแปลกกัน 

[๕๐๕] ข้อว่า “โดยแปลกกัน” คือโดยแปลกกันแห่งขันธ์ทั้งหลายและแห่ง 
อุปาทานขันธ์ทั้งหลาย ก็ความแปลกกันแห่งขันธ์และอุปาทานขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้น 
คืออะไร ? (คือ) ในขันธ์และอุปาทานขันธ์ทั้งหลายทั้งสองนั้น ก่อนอื่น ขันธ์ทั้งหลาย 
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ โดยไม , มีอะไรแปลก (ส่วน) อุปาทานขันธ์ตรัสไว้แปลกกัน 
โดยความเป็นขันธ์ที่เป็นไปกับอาสวะและเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน ดังตรัสไว้ว่า “ภิกษุ 
ทั้งหลาย เราจักแสดงขันธ์ ๕ (และ) อุปาทานขันธ์ ๕ แก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลาย 
จงฟังเรื่องขันธ์นั้น ภิกษุทั้งหลาย ก็ขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร ? ภิกษุทั้งหลาย รูปทุกอย่าง 
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ อยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้ก็ตาม กลุ่มรูป 
นี้เรียกว่ารูปขันธ์ เวทนาทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ กลุ่ม 
เวทนานี้เรียกว่า เวทนาขันธ์ สัญญาทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ 
กลุ่มสัญญานี้เรียกว่า สัญญาขันธ์ สังขารทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และ 
ปัจจุบัน ฯลฯ กลุ่มสังขารนี้เรียกว่า สังขารขันธ์ วิญญาณทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีต 


10-1996 (0731-0804)8 


799 


1/5/11,2:37/\1\/เ 


















๘๐๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ กลุ่มวิญญาณนี้เรียกว่า วิญญาณขันธ์ ภิกษุทั้งหลาย 
กลุ่มเหล่านี้เรียกว่า ขันธ์ ๕” ๑ 

“ภิกษุทั้งหลาย ก็อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย รูปทุกอย่าง 
ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ อยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้ก็ตาม เป็นไป 
กับอาสวะ เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน นี้เรียกว่า รูปูปาทานขันธ์ เวทนาทุกอย่าง ทั้งที่เป็น 
อดีต อนาคต และปัจจุบัน ฯลฯ เป็นไปกับอาสวะ เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน นี้เรียกว่า 
เวทนูปาทานขันธ์ สัญญาทุกอย่าง ฯลฯ เป็นไปกับอาสวะ เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน 
นี้เรียกว่า สัญญปาทานขันธ์ สังขารทุกอย่าง ฯลฯ เป็นไปกับอาสวะ เป็นที่ตั้งแห่ง 
อุปาทาน นี้เรียกว่า ลังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณทุกอย่าง ฯลฯ เป็นไปกับอาสวะ 
เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน นี้เรียกว่า วิญญาณูปาทานขันธ์ ภิกษุทั้งหลาย เหล่านี้เรียกว่า 
อุปาทานขันธ์ ๕” ดังนี้ 

ก็แล ในขันธ์ทั้งหลายนี้ ขันธ์ ๔ มีเวทนาเป็นต้น เป็นอนาสวะบ้างก็มี เป็น 
สาสวะบ้างก็มีฉันใด รูปหาเป็นฉันนั้นไม่ แต่เพราะเหตุที่รูปนั้นเป็นขันธ์ก็ถูก ด้วย 
อรรถว่าเป็นกอง เหตุนั้นจึงตรัสไว้ในพวกขันธ์ (แท้) (และ) เพราะรูปนั้น เป็น 
อุปาทานขันธ์ก็ถูก ด้วยอรรถว่าเป็นกองด้วย ด้วยอรรถว่าเป็นสาสวะด้วย เหตุนั้นจึง 
ตรัสไว้ในพวกอุปาทานขันธ์ ส่วนขันธ์ ๕ มีเวทนาเป็นต้น ที่เบีนอนาสวะ ตรัสไว้ใน 
พวกขันธ์ (แท้) เท่านั้น ที่เป็นสาสวะตรัสไว้ในพวกอุปาทานขันธ์ 

ก็แล เนื้อความในคำว่า “อุปาทานขันธ์”นี้ บัณฑิตพึงเห็นว่า “ขันธ์ทั้งหลาย 
เป็นที่โคจรแห่งอุปาทาน ชื่อว่า อุปาทานขันธ์” ดังนี้เถิด 

แต่ในปกรณ์วิสุทธิมรรคนี้ ท่านประสงค์เอาทั้งขันธ์ (แท้) และอุปาทานขันธ์ 
ทั้งหมดนั้นรวมกันเข้าว่า “ขันธ์” 


๑ ดูเทยบ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๔๘/๖๖-๖๗ 


10-1996 (0731-0804)8 


800 


1/5/11,2:37/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๘๐๑ 


นัยโดยไม่หย่อนไม่ยิ่ง 

[๕๐๖] ข้อว่า “โดยไม่หย่อนไม่ยิ่ง” มี วินิจฉัยว่า ถามว่า - เพราะเหตุไร พระ 
ผู้มีพระภาคจึงตรัสขันธ์ไว้ ๕ เท่านั้นไม , หย่อนไม่ยิ่ง ? แก้ว่า - เพราะทรงสงเคราะห์ 
(รวบรวม) สังขตธรรมทั้งปวงเข้าด้วยกันตามที่เป็นสภาคกัน ๑ เพราะวัตถุแห่งความ 
ยึดถือว่าเป็นตน เป็นของตนมีเพียงนั้น ๑ เพราะรวบเอาธรรมที่จัดเป็นขันธ์อื่น ๆ 
ไว้ในนั้นได้ ๑ 

ด้วยว่า ในบรรดาสังขตธรรมทั้งหลาย อันมีประเภทเป็นอเนก เมื่อสงเคราะห์ 
เข้าตามที่เป็นสภาคกัน รูปจัดเป็นขันธ์อันหนึ่ง โดยที่สงเคราะห์เอาธรรมที่เป็นสภาค 
กับรูปเข้าด้วยกัน เวทนาก็จัดเป็นขันธ์อันหนึ่ง โดยที่สงเคราะห์เอาธรรมที่เป็นสภาค 
กับเวทนาเข้าด้วยกัน ในขันธ์ที่เหลือมีสัญญาเป็นต้น ก็นัยนี้ เพราะเหตุนั้น พระผู้มี 
พระ ภาคจึงตรัสขันธ์ไว้ ๕ เท่านั้น เพราะทรงสงเคราะห์สังขตธรรมทั้งปวงเข้าด้วยกัน 
ตามที่เป็นสภาคกัน 

อนึ่ง วัตถุแห่งความยึดถือว่า เป็นตน เป็นของของตนนั้น มีเพียงนั้นคือ มี ๕ 
มีรูปเป็นต้น สมพระบาลีว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อรูปแหละมีอยู่ ความเห็น (ผิด) 
อาศัยรูปยึดรูป จึงเกิดขึ้น อย่างนี้ว่า นั้นของเรา เราเป็นนั้น นั้นเป็นตัวของเรา เมื่อ 
เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณมีอยู่ ความเห็น (ผิด) อาศัยวิญญาณ ยึดวิญญาณ 
จึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่า นั้นของเรา เราเป็นนั้น นั้นเป็นตัวของเรา”ดังนี้ เพราะฉะนั้น 
ท่านจึงกล่าวว่ามี ๕ เท่านั้น เพราะวัตถุแห่งความยึดถือว่าเป็นตน เป็นของตน มี 
เพียงนั้น ประการ ๑ 

อนึ่งเล่า ธรรมขันธ์ ๕ อื่นมีศึลเป็นต้นอันใด พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ แม้ 
ธรรมขันธ์ทั้งหลายนั้น ก็ถีงซึ่งความรวบรวมเข้าในขันธ์ ๕ นี้แหละได้ เพราะธรรมขันธ์ 
ทั้งหลายนั้น นับเข้าในสังขารขันธ์ เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสขันธ์ 
ไว้ ๕ เท่านั้น เพราะรวบเอาธรรมที่จัดเป็นขันธ์อื่นๆ ไว้ในนั้นได้ ประการ ๑ 

นัยสำหรับวินิจฉัย โดยไม่หย่อนไม่ยิ่ง พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 


10-1996 (0731-0804)8 


801 


1/5/11,2:37/\1\/เ 


















๘๐๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


นัยโดยอุปมา 

[๕๐๗] ก็แล วินิจฉัยในข้อว่า “โดยอุปมา” นี้ บัณฑิตพึงทราบ (ดังนี้) ว่า 
รูปูปาทานขันธ์เปรียบเหมือนโรงพยาบาล เพราะเป็นที่อาศัยอยู่แห่งวิญญาณูปาทาน- 
ขันธ์อันเปรียบเหมือนคนไข้ โดยเป็นวัตถุ (พื้นฐาน) เป็นทวารและเป็นอารมณ์ (แห่ง 
วิญญาณนั้น) เวทนูปาทานขันธ์เปรียบเหมือนความไข้ เพราะเป็นธรรมชาติเบียดเบียน 
สัญณูปาทานขันธ์เปรียบเหมือนสมุฏฐานแห่งความไข้ เพราะเป็นแดนเกิดแห่งเวทนา 
ที่ประกอบด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้น โดยเป็นสัญญา (อกุศล) มีกามสัญญาเป็นอาทิ 
ลังขารูปาทานขันธ์ เปรียบเหมือนการเสพของแสลง เพราะเป็นเหตุแห่งความไข้ คือ 
เวทนา สมพระบาลีว่า “สังขารทั้งหลายย่อมปรุงแต่งเวทนา เพื่อ (ให้คง) เป็นเวทนา 
(ตามสภาวะ)” นัยเต็มเท่านั้น วิญญาณูปาทานขันธ์ เปรียบเหมือนคนไข้ เพราะ 
ไม่พ้นจากความไข้คือเวทนาโดยพระบาลีว่า “เพราะอกุศลกรรมอันบุคคลทำไว้สั่งสมไว้ 
กายวิญญาณที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้น เป็นวิญญาณที่ร่วมไป (คละเคล้าไป) กับทุกข์” ดังนี้ 

อีกนัยหนึ่ง อุปาทานขันธ์ทั้งหลายนั้น เปรียบเหมือนคุกและการลงโทษ เจ้า 
หน้าที่ผู้ลงโทษ นักโทษ และเหมือนภาชนะแห่งโภชนะ (ข้าว) กับข้าว ผู้เลี้ยง (พ่อครัว) 
และผู้กิน (ก็ได้) 

นัยสำหรับวินิจฉัยโดยอุปมา บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

นัยโดยความเป็นสิ่งพึงเห็นโดยอาการ ๒ 

[๕๐๘] ข้อว่า “โดยเป็นสิ่งพึงเห็นโดยอาการ ๒” ความว่า ก็ นัยสำหรับวินิจฉัย 
ในชัอนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยเป็นสิ่งพึงเห็นโดยอาการ ๒ อย่างนี้ คือโดยสังเขป ๑ 
โดยพิสดาร ๑ จริงอยู่ โดยสังเขป อุปาทานขันธ์ ๕ พึงเห็นโดยเป็นข้าศึกผู้เขึ้อดาบ 
(จ้องจะฆ่า) ตามบัยที่ตรัสไว้ในอาสีวิสูปมสูตร โดยเป็นของหนัก ตาม(ที่ตรัสไวิใน) 
ภารสูตร โดยเป็นผู้กัด ตาม(ที่ตรัส , โน)ขัชขนียปริยาย โดยเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา เป็นสังขตะ และเป็นผู้ฆ่า ตาม(ที่ตรัสใน)ยมกสูตร ๑ ส่วนว่า โดยพิสดาร 


๑ ดู เทยบ สํ. ข. (ไทย) ๑๗/๘๕/๑๔๗-๑๕ธว 


10-1996 (0731-0804)8 


802 


1/5/11,2:37/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๔ ขันธนิเทศ 


๘๐๓ 


ในที่นี้ รูปพึงเห็นเหมือนก้อนฟองนั้า เพราะไม่ทนต่อการบีบคั้น เวทนาพึงเห็น 
เหมือนต่อมฟ้า เพราะเป็นสิ่งน่ายินดี (คือดูงาม) อยู่ครู่เดียว สัญญาพึงเห็นเหมือน 
พยับแดด เพราะล่อใจ สังขารพึงเห็นเหมือนต้นกล้วย เพราะไม่มีแก่น วิญญาณพึงเห็น 
เหมือนกล เพราะเป็นสิ่งลวง ๑ 

ว่าโดยพิเศษอีกนัยหนึ่ง อัชฌัตดิกรูป (รูปภายในคือรูปของตน) แม่โอ่อ่า ก็ 
พึงเห็นว่าเป็นของไม่งาม เวทนาพึงเห็นว่าเป็นทุกข์ เพราะไม , พ้นจากความเป็นทุกข์ 
๓ อย่าง สัญญาและสังขารพึงเห็นว่าเป็นอนัตตา เพราะไม่เชื่อฟัง วิญญาณพึงเห็น 
ว่าเป็นอนิจจัง เพราะมีสภาวะเกิดขึ้นเสื่อมไป 

นัยโดยความสำเร็จประโยชน์แก'ผู้เห็นอย่างนั้น 

[๕๐๙] ข้อว่า “โดยความสำเร็จประโยชน์แก่ผู้เห็นอย่างนั้น” มีความว่า ก็แล 
ความสำเร็จประโยชน์อันใด ย่อมมีแก่ผู้เห็นโดยอาการ ๒ โดยเป็นอย่างสังเขปและ 
อย่างพิสดารดังกล่าวมานั้น บัณฑิตพึงทราบนัยสำหรับวินิจฉัย โดยความสำเร็จ 
ประโยชน์นั้นอีกบ้าง ข้อนี้คืออย่าง’โร ? คือข้อแรก โดยสังเขป พระโยคาวจรผู้เห็น 
อุปาทาน-ขันธ์ ๕ โดยความเป็นข้าศึก ผู้เขึ้อดาบ (จ้องจะฆ่าตน) เป็นต้นอยู่ 
ย่อมไม , เดือดร้อน เพราะขันธ์ทั้งหลาย ส่วนโดยพิสดาร ผู้เห็นขันธ์ทั้งหลายมีรูปเป็นต้น 
โดยความเป็นเช่นก้อนฟองนั้าเป็นอาทิอยู่ ก็ชื่อว่า ไม่เป็นผู้เห็นสาระในสิ่งที่ไม่เป็น 
สาระทั้งหลาย 

ว่าโดยพิเศษอีกนัยหนึ่งเล่า ผู้เห็น อัชฌัตดิกรูป โดยความเป็นของไม่งาม 
ชื่อว่า กำหนดรักวฬิงกา'ราหาร ย่อมละความวิปลาสว่างามในสิ่งที่ไม่งามเสียได้ ย่อม 
ข้ามกามโอฆะได้ ย่อมแยกตนออกจากกามโยคะได้ ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ทาง 
กามาสวะ ย่อมทำลายกายคันถะ (เครื่องร้อยรัดนามกาย) คืออภิชฌาเสียได้ 
ย่อมไม , ถือนั้นกามุปาทาน ผู้เห็น เวทนาโดยความเป็นทุกข์ ชื่อว่ากำหนดรู้ผัสสาหาร 
ย่อมละความวิปลาสว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เสียได้ ย่อมข้ามภวโอฆะ ย่อมแยกตน 
ออกจากภวโยคะ เป็นผู้หาอาสวะมิได้ทางภวาสวะย่อมทำลายกายคันถะคือพยาบาท 
ได้ ย่อมไม่ถือนั้นสีสัพพตุปาทาน 


๑ ดูเทียบ ส 0 . ข. (ไทย) ๑๗/๙๕/๑๘๒ 


10-1996 (0731-0804)8 


803 


1/5/11,2:37/\1\/เ 



















๘๐๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ผู้เห็น สัญญาและสังขารทั้งหลายโดยความเป็นอนัตตา ชื่อ'ว่ากำหนดรู้มโน- 
สัญเจตนาหาร ย่อมละความวิปลาสว่าเป็นตนในสิ่งที่ไม่ใช่ตนเสียได้ ย่อมข้ามทิฏฐิ- 
โอฆะได้ ย่อมแยกตนออกจาก ทิฏฐิ โยคะได้ ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ทางทิฏฐาสวะ 
ย่อมทำลายกายคันถะคืออิทังสัจจาภินิเวส (ความปักใจว่า นี่เท่านั้นจริง) เสียได้ ย่อมไม่ 
ถือมั่นอัตตวาทุปาทาน 

ผู้เห็น วิญญาณโดยความเป็นอนิจจัง ชื่อว่ากำหนด!วิญญาณาหาร ย่อมละความ 
วิปลาสว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเสียได้ ย่อมข้ามอวิชชาโอฆะ ย่อมแยกตนออกจาก 
อวิชชาโยคะได้ ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ทางอวิชชาสวะ ย่อมทำลายกายคันถะคือ 
สีสัพพตปรามาสได้ ย่อมไม่ถือมั่นทิฏซิปาทาน 

เพราะเหตุที่การเห็น (ขันธ์) โดยความเป็นเพชฌฆาต 
เป็นต้น มีอานิสงส์มาก ดังนี้ เพราะเหตุนั้น ผู้มีปัญญาพึง 
เห็นขันธ์ทั้งหลาย โดยความเป็นเพชฌฆาตเป็นต้นเทอญ 

ปริจเฉทที่ ๑๔ ชื่อขันธนิเทศ 

ในอธิการแห่งปัญญาภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996 (0731-0804)8 


804 


1/5/11,2:37/\1\/เ 



















ปริปีเฉท ที่ ©(เ^ 
อายตนธาตุนิเทศ 


อายตนนิเทศ 

[๕๑๐] อายตนะ ๑๒ คือ จักขายตนะ รูปายตนะ โสตายตนะ สัททายตนะ 
ฆานายตนะ คันธายตนะ ชิวหายตนะ รสายตนะ กายายตนะ โผฏ!พพายตนะ 
มนายตนะ ธัมมายตนะ ชื่อว่าอายตนะทั้งหลาย 

วินิจฉัยในอายตนะเหล่านั้น บัณฑิตพึงทราบโดยอรรถ 
โดยลักษณะ โดยความมีเพียงนั้น โดยลำดับ โดยสังเขป 
และโดยพิสดาร อนึ่ง โดยเป็นสิ่งพึงเห็นด้วยแล 

โดยอรรถ 

แก้จักษุศัพท์เป็นต้น 

ในบทเหล่านั้น ว่าโดยอรรถ (แห่งศัพท์) ที่แปลกคันก่อน 

ธรรมชาติใดย่อมเห็น เหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าจักษุ ความ(แห่งศัพท์ว่า 
จกฺข ติ ย่อมเห็น) ว่าย่อมยินดี (ลิ้มรส) รูป และย่อมบอก (ให้รู) รูป สิ่งใดย่อมแสดงสี 
เหตุนั้น สิ่งนั้นจึงชื่อว่ารูป ความ (แห่งศัพท์ รูปยติ แสดงสี) ว่า รูปเมื่อถึงความเปลี่ยน 
สีย่อมประกาศความในใจ 

ธรรมชาติใดย่อมได้ยิน เหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าโสตะ สิ่งใดถูก (ปัจจัย 
ของตน) เสือก (ส่ง) ออกไป เหตุนั้น สิ่งนั้นจึงชื่อว่าสัททะ ความ (แห่งศัพท์ว่า สปฺป ติ 
ถูกส่งออกไป) ว่า ถูกเปล่งขึ้น (ให้เป็นสิ่งพึงรู้!ด้ทางโสตะ) 

ธรรมชาติใดย่อมสูด(เอากลิ่น)ได้ เหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าฆานะ สิ่งใด 
ย่อมฟ้งไปได้ เหตุนั้น สิ่งนั้นจึงชื่อว่าคันธะ (กลิ่น) ความ (แห่งศัพท์ว่า คนฺธยติ 
ย่อมฟังไ'ป) ว่า ส่อที่อยู่ของตน 


10-1996 (0805-0820)8 


805 


1/5/11,2:38/\1\/เ 



















๘๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ธรรมชาติใดย่อมเรียกชีวิต เหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าชิวหา สัตว์ทั้งหลาย 
ย่อมชอบใจซึ่งวิสัยนั้น เหตุนั้นวิสัยนั้นจึงชื่อว่ารส (วิสัยเป็นที่ชอบใจแห่งสัตว์ 
ทั้งหลาย) ความ (แห่งศัพท์ว่า รส นฺดิ ชอบใจ) ว่า ยินดี (รู้สึกอร่อย) 

ธรรมที่ชื่อว่ากาย เพราะเป็นอายะ (ที่มา) แห่งกุจฉิตธรรม (ธรรมเลว) คือ 
สาสวธรรม (ธรรมที่เป็นไปกับอาสวะ) ทั้งหลาย คำว่า อายะ (ที่มา) ได้แก่ที่เกิด 

สิ่งใดถูกต้องได้ (ด้วยกาย) เหตุนั้น สิ่งนั้น จึงชื่อว่าโผฏฐัพพะ 

สภาพใดย่อมรู้ เหตุนั้น สภาพนั้นจึงชื่อว่ามนะ สภาพทั้งหลายใดย่อมทรงไว้ ซึ่ง 
ลักษณะของตน เหตุนั้น สภาพทั้งหลายนั้นจึงชื่อว่าธรรม 

แก้อายตนะศัพท ๔ โดยแยกอวยวะ 

[๕๑๑] แต่ (เมื่อว่า) โดยไม่แปลกกัน พึงทราบว่าทวารและอารมณ์มีจักษุและ 
รูปเป็นต้น นั้นได้ชื่อว่า อายตนะ เพราะเป็นที่สืบต่อ ๑ เพราะแผ่อายะทั้งหลาย ๑ 
และนำอายตะไป ๑ 

(อรรถนัยที่ ๑ คือ อายตนโต เพราะเป็นที่สืบต่อ) มีอธิบายว่า ก็จิตและ 
เจตสิกธรรมทั้งหลาย ย่อมสืบต่อ คือหมั่นเพียรพยายามไปตามกิจ (คือหน้าที่) ของ 
ตนๆ มีการเสวย (รสอารมณ์) เป็นอาทิ ในทวารและอารมณ์นั้นๆ มีจักขุและรูป 
เป็นต้น เพราะเหตุนั้น ทวารและอารมณ์นั้นๆ จึงชื่อว่า อายตนะ (แปลว่า เป็นที่สืบ 
ต่อแห่งจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย) 

(อรรถนัยที่ ๒ คือ อายานํ ตนนโต เพราะแผ่อายะทั้งหลาย) มีอธิบายว่า 
ก็แลทวาร และอารมณ์ทั้งหลายนั้น ย่อมแผ่ คือขยาย (จิตเจตสิก) ธรรมเหล่านั้นอัน 
เป็นอายะ (ผู้มา) เพราะเหตุนั้น ทวารและอารมณ์เหล่านั้นจึงชื่อว่า อายตนะ (แปลว่า 
แผ่ขยาย อายะ คือ จิตและเจตสิกธรรม) 

(อรรถนัยที่ ๓ อายตสฺส นยนโต เพราะนำ อายตะ ไป) มีอธิบายว่า ก็ทวารและ 
อารมณ์ทั้งหลายนั้นยังไม , กลับ (คือยังไม่ดับ) เพียงใด ก็ย่อมนำไปคือยังลังสารทุกข์ 
อันเป็นไปในสงสาร ซึ่งมีเบื้องต้น เบื้องปลายรู้โม่ได้ เป็นอายตะ (คือยืดเยื้อ) ยิ่งนัก 
อยู่แล้ว ให้เป็นไปอยู่นั้นเพียงนั้น เพราะเหตุนั้น ทวารและอารมณ์ทั้งหลายนั้น จึง 
ชื่อว่า อายตนะ (แปลว่า นำอายตะคือลังสารทุกข์อันยืดเยื้ออยู่แล้วไป) 


10-1996 (0805-0820)8 


806 


1/5/11,2:38/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๕ อายตนธาตุนิเทศ 


๘๐๗ 


ธรรมทั้งปวงนี้ ได้ชื่อว่าอายตนะ เพราะเป็นที่สืบต่อ (แห่งจิตและเจตสิก) ๑ 
เพราะแผ่อายะ (คือจิตและเจตสิกที่มาในทวารและอารมณ์นั้นๆ) ๑ เพราะนำ อายตะ 
(คือลังสารทุกข์อันยืดเยื้ออยู่แล้ว) ไป ๑ โดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ 

แก้อายตนะศัพท์โดยปริยาย 

[๕๑๒] อีกนัยหนึ่ง อายตนะ (ศัพท์) พึงทราบโดยอรรถว่าเป็นสถานที่อยู่ ๑ 
โดยอรรถว่าเป็นบ่อเกิด ๑ โดยอรรถว่าเป็นที่ชุมนุม ๑ โดยอรรถว่าเป็นถิ่น (หรือ 
แหล่ง) กำเนิด ๑ โดยอรรถว่าเป็นเหตุ ๑ 

จริงอย่างนั้น สถานที่อยู่ เรียกว่า อายตนะ (ได้) ในคำว่า “อิสฺ สรายตนํ ศาล 
พระอิศวร วา สุ เทวายตนํ ศาลพระวาสุเทพ” เป็นต้น บ่อเกิดก็เรียกว่าอายตนะ (ได้) 
ในคำว่า “สุวณฺณายตนํ บ่อทอง รซตายตนํ บ่อเงิน” เป็นต้น ส่วนในพระศาสนานี้ 
สถานเป็นที่ชุมนุม ก็เรียกอายตนะ (ได้) ในคำว่า “มโนรเม อายตเน เสวนฺติ นํ 
วิหงฺคมา ฝูงวิหคในอรัญอันเป็นที่ชุมนุม ที่น่ารื่นรมย์ใจย่อมเสพต้นไม่ใหญ่นั้น” 
เป็นต้น ๑ ถิ่น (หรือแหล่ง) กำเนิด ก็เรียกว่าอายตนะ (ได้) ในคำว่า “ทกฺขิณาปโถ 
คุนฺนํ อายตนํ ประเทศทักขิณาบถ (แถบใต้) เป็นถิ่นกำเนิดแห่งโคทั้งหลาย” เป็นต้น 
เหตุก็ เรียกว่า อายตนะ (ได้) ในคำว่า “ตต;ร ตเตฺรว สกฺขิภพฺพต 0 ปาปุณา ติ สติ 
สติ อายตเน เมื่อเหตุมีอยู่ เป็นอยู่ ภิกษุนั้นย่อมถึงความเป็นผู้อาจทำให้ประจักษ์ใน 
ธรรมนั้นๆ ทีเดียว” เป็นต้น ๒ 

อีกปริยายหนึ่ง จิตและเจตสิกธรรมนั้นๆ ก็ (เป็นเหมือน) อาศัยอยู่ในทวารและ 
อารมณ์ทั้งหลายมีจักขุเป็นต้น เพราะมีความเป็นไปเนื่องกับจักขุเป็นต้นนั้น เหตุนั้น 
ทวารและอารมณ์มีจักขุเป็นต้น จึงได้ชื่อว่า เป็นที่อยู่แห่งจิตและเจตสิกเหล่านั้น 
ประการ ๑ 

อนึ่ง จิตและเจตสิกเหล่านั้น (เป็นเหมือน) เกลื่อนกล่นอยู่ในจักขุเป็นต้น เพราะ 
อาศัยจักขุเป็นต้นนั้น (เป็นทวาร) และเพราะมีรูปเป็นต้นนั้นเป็นอารมณ์ เหตุนั้น ทวาร 
และอารมณ์ มีจักขุเป็นต้น จึงได้ชื่อว่าเป็นบ่อเกิดแห่งจิตและเจตสิกเหล่านั้นประการ ๑ 

๑ องฺ.ปณฺจก. (ไทย) ๒๒/๓๘/๖๐ ๒ องฺ.ตก. (ไทย) ๒๐/๑๐๒/๓๔๑-๓๔๔ 


10-1996 (0805-0820)8 


807 


1/5/11,2:38/\1\/เ 



















๘๐๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ทวารและอารมณ์มีจักขุเป็นต้น ได้ชื่อว่าเป็นที่ชุมนุมแห่งจิตและเจตสิกเหล่านั้น 
เพราะ(จิตและเจตสิกเหล่านั้นเป็นเหมือน)ประชุมกันอยู่ในทวารและอารมณ์นั้นๆโดย 
(มีจักขุเป็นต้นนั้น) เป็นวัตถุ (ที่ตั้งอยู่) เป็นทวารและเป็นอารมณ์ประการ ๑ 

ทวารและอารมณ์มีจักขุเป็นต้น ได้ชื่อว่า เป็นแหล่งกำเนิดแห่งจิตและเจตสิก 
เหล่านั้น เพราะ (จิตและเจตสิกเหล่านั้น) เกิดขึ้นแต่ในจักขุเป็นต้นนั้นเท่านั้น โดยมี 
จักขุเป็นต้น เป็นที่อาศัยและมีรูปเป็นต้นเป็นอารมณ์ประการ ๑ 

ทวารและอารมณ์มีจักขุเป็นต้น ได้ชื่อว่าเป็นเหตุแห่งจิตและเจตสิกทั้งหลายนั้น 
เพราะเมื่อทวารและอารมณ์เหล่านั้นไม , มี (จิตและเจตสิก) ก็ไม่มีประการ ๑ 

ธรรมทั้งหลาย (มีจักขุและรูปเป็นต้น) นั้นได้ชื่อว่าอายตนะ โดยเหตุเหล่านี้คือ 
โดยอรรถว่า เป็นสถานที่อยู่ ๑ โดยอรรถว่าเป็นบ่อเกิด ๑ โดยอรรถว่าเป็นที่ชุมนุม ๑ 
โดยอรรถว่าเป็นถิ่น (หรือแหล่ง) กำเนิด ๑ โดยอรรถว่าเป็นเหตุ ๑ โดยนัยดังกล่าว 
มาฉะนี้แล 

เพราะเหตุนั้น วินิจฉัยในอายตนะเหล่านี้ พึงทราบโดยอรรถอย่างนี้ก่อนว่า จักขุ 
นั้นเป็นอายตนะโดยอรรถตามที่กล่าวมาแล้วด้วย เหตุนั้น จึงชื่อว่าจักขายตนะ ฯลฯ 
ธรรมทั้งหลายด้วย ธรรมเหล่านั้นเป็นอายตนะโดยอรรถตามที่กล่าวแล้วด้วย เหตุนั้น 
จึงชื่อว่า ธัมมายตนะ 


โดยลักษณะ 

[๕๑๓] คำว่า ลักษณะ คือวินิจฉัยในอายตนะเหล่านี้ พึงทราบโดยลักษณะแห่ง 
จักขุเป็นต้นด้วย ก็แลลักษณะทั้งหลายแห่งจักขุเป็นต้นเหล่านั้นๆ บัณฑิตพึงทราบ 
โดยนัยที่กล่าวแล้ว ในขันธนิเทศเถิด 

โดยมีเพียงนั้น 

คำว่า ตาวตฺวโต คือ ตาวภาวโต โดยความมีเพียงนั้น พระพุทธาธิบายนี้มีอยู่ว่า 
หากมีคำท้วงว่า “ก็ธรรมทั้งหลายมีจักขุเป็นอาทิก็คือธรรมนั้นแหละ เมื่อเช่นนั้น 
เหตุไฉนจึงไม่ตรัสว่า ‘ธัมมายตนะ , แต่เท่านั้น (แต่) ตรัสอายตนะถึง ๑๒ เล่า” คำ 
เฉลยพึงมีว่า “เพราะในที่นี้ แยกเป็นทวารฝ่าย ๑ เป็นอารมณ์ฝ่าย ๑ แห่งกอง 


10-1996 (0805-0820)8 


808 


1/5/11,2:38/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๕ อายตนธาตุนิเทศ 


๘๐๙ 


วิญญาณ ๖ โดยที่ทรงกำหนด (จักขุและรูปเป็นต้นนั้นไว้) เป็นอุปปัตติทวารและ 
เป็นอารมณ์แห่งกองวิญญาณ ๖ นี่เอง เป็นความต่าง แห่งธรรมเหล่านั้น เพราะเหตุนี้ 
จึงตรัสอายตนะถึง ๑๒ แท้จริง จักขายตนะเท่านั้นเป็น อุปปัตติทวาร และรูปายตนะ 
เท่านั้นเป็นอารมณ์แห่งกองวิญญาณที่เนื่องในวิถีของจักขุวิญญาณ ฉันเดียวกันนั้น 
อายตนะนอกนั้นก็เป็นอุปปัตติทวารและเป็นอารมณ์แห่งกองวิญญาณ ที่เนื่องในวิถี 
ของวิญญาณนอกนี้ ส่วนมนายตนะเป็นเอกเทศ (ส่วนหนึ่ง) ซึ่งได้แก่ ภวังคมนะ เท่า 
นั้นเป็นอุปปัตติทวาร และธัมมายตนะเป็นอารมณ์แห่งกองวิญญาณที่ ๖ ไม่ทั่วไป 
(แก , วิญญาณอื่นมีจักขุวิญญาณเป็นต้น)” 

อายตนะ ๑๒ พระผู้มีพระภาคตรัสโดยที่ทรงกำหนดไว้เป็นอุปปัตติทวารและ 
เป็นอารมณ์แห่งกองวิญญาณ ๖ ดังนี้แล 

วินิจฉัยโดยความมีเพียงนั้น ในอายตนะเหล่านี้ บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยลำดับ 

[๕๑๔] ข้อว่า โดยลำดับ ความว่า บรรดาลำดับทั่งหลาย มี ลำดับความเกิด 
เป็นต้นที่กล่าวในนิเทศก่อน แม้ในที่นี้ก็ลำดับการแสดงเท่านั้นแหละใช้ได้ แท้จริงใน 
เหล่าอายตนะภายใน จักขายตนะเป็นอายตนะที่ปรากฏ เพราะเป็นวิสัยที่เห็นได้และ 
กระทบได้ เหตุนี้จึงทรงแสดงเป็นข้อแรก ต่อนั้นจึงทรงแสดงอายตนะที่เหลือมี 
โสตายตนะเป็นต้นซึ่งเป็นวิสัยที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ อีกนัยหนึ่ง ในเหล่าอายตนะ 
ภายใน จักขายตนะและโสตายตนะ ทรงแสดงก่อนเพราะเป็นสิ่งมีอุปการะมาก โดย 
ความเป็นเหตุแห่งทัสสนานุตตริยะและสวนานุตตริยะ ต่อนั้นจึงทรงแสดงอายตนะ ๓ 
มีฆานายตนะเป็นอาทิ มนายตนะทรงแสดงไว้ในที่สุด เพราะเป็นโคจรวิสัยแห่งอายตนะ 
๕ มีจักขายตนะเป็นต้น ส่วนในเหล่าอายตนะภายนอก อายตนะ ๖ มีรูปายตนะ 
เป็นต้น ทรงแสดงไว้เป็นลำดับแห่งอายตนะภายในนั้น ๆ เพราะเป็นโคจรแห่งอายตนะ 
ภายในมีจักขายตนะเป็นต้น 

อีกอย่างหนึ่ง ลำดับของอายตนะทั้งหลายนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยกำหนด (แจก 
ไปตามลำดับ) เหตุเกิดแห่งวิญญาณก็ได้ จริงอยู่คำนี้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้ว่า 


10-1996 (0805-0820)8 


809 


1/5/11,2:38/\1\/เ 


















๘๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“อาศัยจักขุและรูปเกิดจักขุวิญญาณ ฯลฯ อาศัยมนะและธรรมทั้งหลาย เกิดมโน- 
วิญญาณ” ๑ ดังนี้ 

ก็แล วินิจฉัยโดยลำดับในอายตนะเหล่านี้ บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยสังเขปและโดยพิสดาร 

[๕๑๕] ข้อว่า โดยสังเขปและโดยพิสดาร ความว่า “เมื่อว่าโดยสังเขป 
อายตนะทั้ง ๑๒ ก็เป็นแต่นามรูปเท่านั้น เพราะมนายตนะและธัมมายตนะเป็นส่วน 
หนึ่ง สงเคราะห์เข้ากับนาม และอายตนะที่เหลือนั้นสงเคราะห์เข้ากับรูป แต่เมื่อว่า 
โดยพิสดาร (ว่า) ในอายตนะภายในก่อน จักขายตนะ โดยชาติก็เป็นแต่จักขุปสาท 
เท่านั้น แต่แตกออกไปเป็นปัจจัย คติ นิกาย และบุคคล ก็มีประเภทเป็นอนันต์อายตนะ 
๕ มีโสตายตนะเป็นต้น ก็อย่างนั้น มนายตนะมี ๘๙ ประเภท โดยแยกเป็นกุศล 
วิญญาณ อกุศลวิญญาณ วิปากวิญญาณ และกิริยาวิญญาณ และ (อีกอย่างหนึ่ง) 
ถึง ๑๒๑ ประเภท แต่เมื่อแยกเป็นวัตถุและปฏิปทาเป็นต้น ก็มีประเภทเป็นอนันต์ 

รูปายตนะ สัททายตนะ คันธายตนะ และรสายตนะ ก็มีประเภทเป็นอนันต์ 
โดยแยกเป็น (สภาค) วิสภาคและปัจจัยเป็นต้น โผฏฐัพพายตนะมี ๓ ประเภท ด้วย 
อำนาจแห่ง ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ (แต่) โดยความแตกต่างแห่งปัจจัย 
เป็นต้น ก็มีป'ระเภทเป็นอเนก ธัมมายตนะก็มีประเภทเป็นอเนก โดยความแตกต่าง 
แห่งสภาวะและความต่างกันแห่งเวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ สุขุมรูป และ 
นิพพาน” 

วินิจฉัยโดยสังเขปและโดยพิสดาร บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยเป็นสิ่งพึงเห็น 

[๕๑๖] ส่วนในข้อว่า “โดยเป็นสิ่งพึงเห็น” นี้ มีวินิจฉัยว่า “อายตนะทั้งหลาย 
ที่เป็นสังขตะทั้งสิ้น พึงเห็นโดยความไม่มาและโดยความไม่จากไป จริงอยู่ อายตนะ 
เหล่านั้น ก่อนเกิดขึ้นก็มิได้มาแต่ที่ไหนๆ ทั้งเบื้องหน้าแต่เสื่อมไปก็มิได้ไปในที่ไหนๆ 
โดยที่แท้ ก่อนเกิดขึ้น มันก็ยังไม่ได้ (มี) สภาวะ เบื้องหน้าแต่เสื่อมไป มันก็เป็นสิ่งที่ 


๑ ดูเทยบ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๔๒๑/๔๗๗, สํ.น. (ไทย) ๑๖/๔๓-๔๔/๘๘-๙๑ 


10-1996 (0805-0820)8 


810 


1/5/11,2:38/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๕ อายตนธาตุนิเทศ 


ด่ © © 


มีสภาวะอันแตกไปแล้ว ในท่ามกลาง (ระหว่าง) ต้นกับปลาย ก็เป็นสิ่งไม่มีอำนาจ 
เป็นไป เพราะมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัย เพราะเหตุนั้น อายตนะเหล่านั้น บัณฑิต 
พึงเห็นโดยความไม่มาและโดยความไม , จากไปเถิด 

นัยเดียวกันนั้น พึงเห็นโดยไม่มีความดำริและโดยไม่มีความขวนขวาย จริงอยู่ 
ความดำริอย่างนี้ย่อมไม่มีแก่จักขุและรูปเป็นต้นว่า “ชื่อว่าวิญญาณพึงเกิดขึ้นในความ 
พร้อมเพรียงของเราทั้งหลายเถิด” ทั้งจักขุและรูปเป็นต้นเหล่านั้นไม่ดำริ ไม่ถึงความ 
ขวนขวายโดยความเป็นทวารก็ดี โดยความเป็นวัตถุก็ดี โดยความเป็นอารมณ์ 
ก็ดี เพื่อให็วิญญาณเกิดขึ้น ที่แท่'มันเป็นธรรมดานี่เองที่วิญญาณทั้งหลายมีจักขุ- 
วิญญาณ เป็นอาทิ เกิดขึ้นได้เพราะความพร้อมเพรียงแห่งจักขุและรูปเป็นต้นแล 
เพราะเหตุนั้น อายตนะเหล่านั้น บัณฑิตพึงเห็นโดยไม่มีความดำริและโดยไม , มีความ 
ขวนขวายเถิด 

อีกอย่างหนึ่ง อายตนะภายในพึงเห็นเหมือนบ้านร้าง เพราะปราศจากความ 
ยั่งยืน ความงาม ความสุข และความเป็นตัวตน อายตนะภายนอกพึงเห็นเหมือนโจร 
ปล้นหมู่บ้าน เพราะอายตนะภายนอกเหล่านั้นเป็นฝ่ายอภิฆาต (กระทบ เบียดเบียน) 
ซึ่งอายตนะภายใน สมพระบาลีว่า “ภิกษุทั้งหลาย จักขุถูกรูปทั้งหลายทั้งที่น่าชอบใจ 
และไม่น่าชอบใจ เบียดเบียนเอา”ดังนี้เป็นต้น ๑ ความพิสดาร บัณฑิตพึงทราบ (ตาม 
แนวพระบาลีนั้นเทอญ) 

อีกอย่างหนึ่ง อายตนะภายใน พึงเห็นเหมือนสัตว์๖ จำพวก ๒ อายตนะภายนอก 
พึงเห็นเหมือนที่โคจรแห่งสัตว์ ๖ จำพวกนั้น 

วินิจฉัยโดยเป็นสิ่งพึงเห็น ในอายตนะเหล่านี้ บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

นี่เป็นกถามุขอย่างพิสดารแห่งอายตนะทั้งหลาย เป็นอันดับแรก 

ธาตุนิเทศ 

[๕๑๗] ส่วนธาตุ อันกล่าวไว้ต่ออายตนะนั้นไป มีวินิจฉัยว่า ธาตุ ๑๘ คือ 
จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ โสตธาตุ สัททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานธาตุ 


๑ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๓๘/๒๓๘ ๒ ดูเทยบ สํ. สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๔๗/๒๖๒-๒๖๕ 


10-1996 (0805-0820)8 


811 


1/5/11,2:38/\1\/เ 



















๘๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

คันธธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาธาตุ รสธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ กายธาตุ 
โผฏฐัพพธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ ธัมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ชื่อว่าธาตุ 
ทั้งหลาย 

วินิจฉัยในธาตุเหล่านั้น บัณฑิตพึงทราบโดยอรรถ โดย 
ลักษณะเป็นต้น โดยลำดับ โดยความมีเพียงนั้น โดย 
ความนับ (จำนวน) โดยปัจจัย และโดยเป็นสิ่งพึงเห็น 

โดยอรรถ 

ในข้อเหล่านั้น ข้อว่า โดยอรรถ ความว่า วินิจฉัยโดยอรรถที่แปลกกันแห่ง 
จักขุศัพท์เป็นต้น บัณฑิตพึงทราบโดยนัยเช่นว่า “ธรรมชาติใดย่อมบอก เหตุนั้น 
ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าจักขุ สิ่งใดย่อมแสดงสี เหตุนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่ารูป ความรู้แจ้ง 
แห่งจักขุชื่อว่าจักขุวิญญาณ” ดังนี้เป็นต้นก่อน ส่วนว่าวินิจฉัยโดยอรรถที่ไม่แปลกกัน 
พึงทราบดังนี้ 

ธรรมใดย่อมจัด (ทำทุกข์ให้เกิดขึ้น) เหตุนั้น ธรรมนั้นจึงชื่อว่าธาตุ (แปลว่า 
ธรรมผู้จัดขึ้น) หรือว่า ธรรมทั้งหลายใด อันสัตว์ทั้งหลายทรงไว้ (คือถือไว้) เหตุนั้น 
ธรรมทั้งหลายนั้นจึงชื่อว่าธาตุ (แปลว่า ธรรมที่สัตว์ทรงไว้) 

หรือว่า วิธาน การตั้งไว้ (คอกฎเกณฑ์) ชื่อว่าธาตุ 

หรือว่า ทุกข์ อันสัตว์ทั้งหลายทรงไว้ (คือถือไว้) ด้วยธรรมชาตินั้น (เป็นเหตุ) 
เหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าธาตุ (แปลว่า ธรรมชาติเป็นเหตุทรง (ทุกข์) ไว้ 
แห่งสัตว์ทั้งหลาย) 

หรือว่า ทุกข์ อันสัตว์ทั้งหลายทรงไว้ (คือตั้งไว้) ในธรรมชาตินั้น เหตุนั้น 
ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่าธาตุ (แปลว่า ธรรมชาติเป็นที่อันสัตว์ทรง (ทุกข์) ไว้) 

จริงอยู่ ธาตุทั้งหลายที่เป็นโลกิยะ เป็นสิ่งที่ธรรมดากำหนดไว้โดยความเป็นตัว 
มูลเหตุ ย่อมจัดแจงลังสารทุกข์ขึ้นเป็นอเนกประการดุจธาตุ (แร่) ทั้งหลาย มีธาตุ 
ทอง ธาตุเงิน เป็นอาทิ จัดสรรโลหะมีทองและเงินเป็นต้นขึ้น ฉะนั้น 

อนึ่ง โลกิยธาตุทั้งหลายนั้นอันสัตว์ทั้งหลายทรงไว้ หมายความว่า (ยึด) ถือไว้ 
ดุจภาระ (ของหนัก) อันคนทั้งหลายผู้นำภาระถือ (แบกหาม) ไป ฉะนั้น 


10-1996 (0805-0820)8 


812 


1/5/11,2:38/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๕ อายตนธาตุนิเทศ 


๘๑๓ 


อนึ่ง โลกิยธาตุนั้น เป็นแต่ทุกขวิธาน (กฎเกณฑ์แห่งทุกข์) เท่านั้น เพราะไม่ 
เป็นไปในอำนาจ (ของใคร) 

อนึ่ง สังสารทุกข์ อันสัตว์ทั้งหลายตาม (ยึด) ถือไว้ ก็ด้วยธาตุทั้งหลายนั้นเป็น 
เหตุ 

อนึ่ง ลังสารทุกข์นั้นที่ถูกจัดไว้แล้วอย่างนั้น สัตว์ทั้งหลายก็ทรงไว้หมายความว่า 
ตั้งไว้ในธาตุทั้งหลายนั้นแล 

ในธรรมทั้งหลายมีจักขุเป็นต้น ธรรมแต่ละข้อทรงเรียกว่า ธาตุ ก็ด้วยอำนาจ 
แห่งความหมาย มีความหมายว่า วิทห ติ - จัดขึ้น วิธี ยดิ - อันสัตว์ทรงไว้เป็นต้น ตาม 
ความที่เป็นไป ดังกล่าวมาฉะนี้ 

[๕๑๘] อีกนัยหนึ่ง ธาตุนี้หาเหมือนอัตตาของพวกเดียรถีย์ซึ่งมิได้มีอยู่โดย 
สภาวะไม่ แต่ธาตุนี้ได้ชื่อว่าธาตุ เพราะทรงไว้ซึ่งสภาวะของตน 

อนึ่ง เสลาวยวะ (ขึ้นหิน) ทั้งหลายมีหรดาลและมโนศิลาเป็นต้น อันวิจิตร 
(แปลกๆ) ในโลกก็เรียกว่าธาตุ ฉันใด แม้ธาตุทั้งหลายนี้ ก็เหมือนธาตุทั้งหลายนั้น 
เพราะม้นก็เป็นอวัยวะแห่งความรู้และสิ่งที่ควรรู้อันวิจิตร ฉันนั้นแล หรือเปรียบ 
เหมือนสมญาว่าธาตุ ย่อมมีได้ในโกฏฐาสะทั้งหลาย อันกำหนดลักษณะต่างกัน 
และกัน เช่น รสและโลหิตเป็นต้น ซึ่งเป็นอวัยวะแห่งกลุ่มกล่าวคือสรีระ ฉันใด สมญา 
ว่าธาตุ ก็พึงทราบ (ว่ามีได้) แม้ในอวัยวะทั้งหลายแห่งอัตภาพกล่าวคือขันธ์ ๕ นี้ 
ฉันนั้น เพราะอวัยวะมีจักขุเป็นต้นนั้น ก็กำหนดลักษณะต่างกันและกันได้แล 

อีกอย่างหนึ่ง คำว่า “ธาตุ” นั้นเป็นคำเรียกสภาวะที่เป็นนิรชีพ (ไม่มีชีพ) เท่า 
นั้นเอง จริงอย่างนั้น พระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงทำธาตุเทศนาเพื่อถอนชีวสัญญา 
(ความสำคัญว่าชีพ) ไว้ในพระบาลีว่า “ภิกษุบุรุษนี้มีธาตุ๖” ดังนี้ ๑ เป็นอาทิแล 

เพราะเหตุนั้น โดยอรรถตามที่กล่าวมา (บัณฑิตพึงทราบวิเคราะห์ว่า) จักษุด้วย 
จักขุนั้นเป็นธาตุด้วย จึงชื่อว่าจักขุธาตุ ฯลฯ มโนวิญญาณด้วย มโนวิญญาณนั้นเป็น 
ธาตุด้วย จึงชื่อว่ามโนวิญญาณธาตุแล 

วินิจฉัยโดยอรรถในธาตุเหล่านั้นบัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้เป็นอันดับแรก 


๑ ม.มู. (ไทย) ๑๔/๓๔๔/๔๐๓ 


10-1996 (0805-0820)8 


813 


1/5/11,2:38/\1\/เ 



















๘๑๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โดยลักษณะเป็นต้น 

[๕๑๙] ข้อว่า โดยลักษณะเป็นต้น ความว่า วินิจฉัยโดยลักษณะเป็นต้นแห่ง 
ธาตุมีจักขุเป็นอาทิในนิเทศนี้ บัณฑิตก็พึงทราบด้วย ก็แต่ว่าลักษณะเป็นต้นแห่งธาตุ 
ทั้งหลายนั้น พึงทราบโดยนัยที่กล่าวแล้วในขันธนิเทศเถิด 


โดยลำดับ 

ข้อว่า โดยลำดับ ความว่า แม้ในที่นี้ บรรดาลำดับทั้งหลาย มีลำดับแห่งความ 
เถิดเป็นต้น ที่กล่าวแล้วในนิเทศก่อน ก็ลำดับแห่งการแสดงเท่านั้นใช้ได้ ก็แล ลำดับ 
แห่งการแสดงนี้นั้น ท่านกล่าวโดยกำหนดลำดับแห่งเหตุและผล จริงอยู่ ธาตุทั้ง ๒ 
นี้คือจักขุธาตุ และรูปธาตุเป็นเหตุ ธาตุ ๑ คือจักขุวิญญาณเป็นผล ลำดับอย่างนี้ 
บัณฑิตพึงทราบในธาตุที่เหลือทั้งปวง 


โดยความมีเพียงนั้น 


[๕๒๐] คำว่า ตาวตฺวโต คือ ดาวภาว โต-โดยความมีเพียงนั้นพระพุทธาธิบาย 
นี้มีอยู่'ว่า หากมีคำท้วงว่า “ก็แม้ธาตุทั้งหลายอื่น เช่น อาภาธาตุ สุภธาตุ อากาสา¬ 
นญจายตนธาตุ วิญญาณัญจายตนธาตุ อากิญจัญญายตนธาตุ เนวสัญญานาสัญญา- 
ยตนธาตุ สัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ 5 ’ กามธาตุ พยาปาทธาตุ วิหิงสาธาตุ เนกขัมมธาตุ 
อัพยาปาทธาตุ อวิหิงสาธาตุ ๒ สุขธาตุ ทุกขธาตุ โสมนัสสธาตุ โทมนัสสธาตุ อุเปกขา- 
ธาตุ อวิชชาธาตุ ๓ อารัมภธาตุ นิกกมธาตุ ปรักกมธาตุ หินธาตุ ม้ชฌิมธาตุ ปณีตธาตุ 
ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ ๔ อากาลธาตุ วิญญาณธาตุ ๕ ลังขดธาตุ 
อสังขดธาตุ โลกมีธาตุเป็นอเนกมีธาตุต่างๆ ๖ ดังนี้เป็นต้น ก็ปรากฏอยู่ในบางที่แห่ง 
พระสูตรและพระอภิธรรมนั้นๆ เมื่อเป็นอย่างนี้เหตุไฉน พระผู้มีพระภาคจึงไม่ทรงท้า 


๑ ดูเทียบ ส 0 . นิ. (ไทย ๑๖/๙๕/๑๘๐ 
๓ ดูเทยบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๑๗๙/๑๓๘ 
๕ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๑๗๒/๑๓๔ 


๒ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๑๘๑/๑๔๐ 
๔ ดูเทียบ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๑/๒๘๗ 
๖ ดูเทยบ ท. ม. (ไทย) ๑๐/๓๖๖/๒๙๓ 


10-1996 (0805-0820)8 


814 


1/5/11,2:38/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๕ อายตนธาตุนิเทศ 


๘๑๕ 


ปริจเฉท (กำหนดจัดเข้าเป็นหมวด) โดยอำนาจแห่งธาตุทั้งสิ้นมาทรงทำปริจเฉท 
แต่ว่าธาตุ ๑๘ เหล่านี้เล่า”ดังนี้ไซร้ คำเฉลย พึงมีว่า “เพราะธาตุทั้งปวง อันมีอยู่โดย 
สภาวะ ก็ตกอยู่ภายในธาตุ ๑๘ นั้นแล้ว” 

แท้จริง อาภาธาตุ ก็คือรูปธาตุ ส่วนสุภธาตุก็เนื่องอยู่ในรูปธาตุเป็นต้น เพราะ 
อะไร ? เพราะสุภธาตุก็คือสุภนิมิต จริงอยู่ สุภธาดุคือสุภนิมิต และสุภนิมิตนั้นพ้น 
ไปจากรูปเป็นต้น หามีไม่ นัยหนึ่ง สุภธาดุก็คือธรรมทั้งหลายมีรูปเป็นต้นที่เป็น 
อารมณ์แห่งกุศลวิบาก เพราะเหตุนั้น สุภธาตุนั้น ก็คือรูปธาตุเป็นต้นเท่านั้นเอง 

จิตในอรูปธาตุ ๔ มีอากาสาบัญจายตนธาตุเป็นต้น ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุ 
ธรรมทั้งหลายที่เหลือเป็นธมมธาตุ ส่วนสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุ ไม่มีโดยสภาวะ 
เพราะสัญญาเวทยิตนิโรธธาตุนั้น เป็นแต่ความดับแห่งธาตุ ๒ (คือมโนวิญญาณธาตุ 
และธมมธาตุ) เท่านั้น 

กามธาตุ ก็เป็นแต่ธัมมธาตุ ดังพระบาลีว่า “ในธาตุเหล่านั้นกามธาตุเป็น 
อย่างไร? กามธาตุคือความคิดความตรึกฯลฯความดำริผิดอันเกี่ยวเนื่องด้วยกาม” 
ดังนี้ หรือมิฉะนั้น ก็เป็นธาตุทั้ง ๑๘ ดังพระบาลีว่า “เบื้องตํ่าทำอเวจีนรกให้เป็นที่สุด 
เบื้องสูงทำพวกเทพปรนิมมิตวสวัตตีไว้ภายในขันธ์ ธาตุ อายตนะ รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณ ที่ท่องเที่ยวอยู่ในภพทั้งหลายนั้น ที่เนื่องอยู่ในภพทั้งหลายนั้น ใน 
ระหว่าง (ที่กำหนด) นั้น อันใด อันนี้เรียกว่า กามธาตุ” ๑ ดังนี้ 

เนกขัมมธาตุ เป็นธัมมธาตุแท้ แม้จะเป็นมโนวิญญาณธาตุก็ได้เหมือนกัน เพราะ 
(มี) พระบาลีว่า “ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลทั้งปวง ชื่อว่าเนกขัมมธาตุ” 

พยาปาทธาตุ วิหิงสาธาตุ อัพยาปาทธาตุ อวิหิงสาธาตุ สุขธาตุ ทุกขธาตุ 
โสมนัสสธาตุ โทมนัสสธาตุ อุเปกขาธาตุ อวิชชาธาตุ อารัมภธาตุ นิกกมธาตุ และ 
ปรักกมธาตุ ก็เป็น ธัมมธาตุเหมือนกัน 

หินธาตุ ม้ชฌิมธาตุ ปณีตธาตุ ก็คือธาตุ ๑๘ นั้นเอง จริงอยู่ ธาตุมีจักขุธาตุ 
เป็นต้น ที่เลว ก็เป็นหินธาตุ ที่ปานกลางและที่ประณีต ก็เป็นม้ชฌิมธาตุและปณีตธาตุ 
แต่ (เมื่อว่า) โดยนิปริยาย (สิ้นเชิง) ธัมมธาตุและมโนวิญญาณธาตุทั้งหลายฝ่าย 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ใทย') ๓๕/๑๘๒/๑๔๐ 


10-1996 (0805-0820)8 


815 


1/5/11,2:38/\1\/เ 



















๘๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อกุศลจัดเป็นหืนธาตุ ธาตุทั้งสอง (นั้น) ฝ่ายกุศลและอัพยากฤตที่เป็นโลกิยะ มีจักขุ- 
ธาตุเป็นต้น จัดเป็นมัชฌิมธาตุ ส่วนธัมมธาตุและมโนวิญญาณธาตุที่เป็นโลกุตดระ 
จัดเป็นปณีตธาตุ 

ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ ก็ได้แก่โผ ฏเพพ ธาตุ อาโปธาตุและอากาลธาตุ 
จัดเป็นธัมมธาตุ วิญญาณธาตุก็เป็นสังเขปแห่งวิญญาณธาตุ ๗ มีจักขุวิญญาณ 
เป็นต้นนั้นแหละ 

ธาตุ ๑๗ และเอกเทศแห่งธัมมธาตุ เป็นลังขดธาตุ ส่วนอสังขดธาตุ ได้แก่ 
เอกเทศแห่งธัมมธาตุอย่างเดียว 

ส่วนโลกที่เป็นอเนกธาตุและนานาธาตุ ก็เป็นเพียงความแตกออกไป (เป็น 
หลายอย่างต่างชนิด) แห่งธาตุ ๑๘ เท่านั้นเองแล 

พระผู้มีพระภาคตรัสธาตุแต่ ๑๘ เพราะธาตุทั้งปวงอันมีอยู่โดยสภาวะ ตกอยู่ 
ภายในธาตุ ๑๘ นั้นแล้ว ดังกล่าวมาฉะนี้ 

[๕๒๑] อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคตรัสธาตุแต่ ๑๘ เพื่อถอนสัญญา 
ของบุคคลจำพวกชีวสัญญี (มีความสำคัญว่ามีชีวะ) ในวิญญาณ อันมีความรู้เป็น 
สภาพด้วย จริงอยู่ บุคคลจำพวกชีวสัญญีในวิญญาณ อันมีความรู้เป็นสภาพ มีอยู่ 
พระผู้มีพระภาคมีพระพุทธประสงค์จะทรงประกาศความที่วิญญาณนั้นมีเป็นอเนก 
โดยแตกออกเป็นจักขุวิญญาณธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหา- 
วิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุ มโนธาตุ และมโนวิญญาณธาตุ ดังกล่าวมานั้น และ 
ความที่วิญญาณนั้นเป็นของไม่เที่ยง เพราะมีความเป็นไปเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยมีจักขุ 
และรูปเป็นต้น ทรงถอนชีวสัญญาอันนอนเนื่อง (อยู่ในสันดาน) มานานของบุคคล 
เหล่านั้นเสีย จึงทรงประกาศธาตุ ๑๘ 

แถมอีกหน่อย พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธาตุแต่ ๑๘ เท่านั้น ก็ด้วยอำนาจ 
แห่งอัชฌาสัยของสัตว์ที่จะพึงฟิกสอนได้ด้วยประการอย่างที่กล่าวมานั้นประการหนึ่ง 
อนึ่งสัตว์เหล่าใด เป็นสัตว์จำพวกที่จะพึงฟิกสอนได้ด้วยเทศนาอันไม่ย่อและไม , พิสดารนัก 
อันนี้ก็ด้วยอำนาจแห่งอัชฌาสัยของสัตว์จำพวกนั้นประการหนึ่งด้วย 


10-1996 (0805-0820)8 


816 


1/5/11,2:38/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๕ อายตนธาตุนิเทศ 


๘๑๗ 


จริงอยู่ ความมืดในหทัยของเวไนยสัตว์ทั้งหลาย อัน 
เดชแห่งพระสัทธรรมของพระองค์กำจัดแล้ว ย่อมถึงซึ่ง 
ความสลายไปโดยพลัน ด้วยประการใดๆ พระองค์ย่อม 
ทรงประกาศธรรมโดยนัยสังเขปบ้าง พิสดารบ้าง ด้วย 
ประการนั้นๆ แล 

วินิจฉัยโดยความมีเพียงนั้นในธาตุทั้งหลายนั่น บัณฑิตพึงทราบด้วยกล่าวมา 

ฉะนี้ 


โดยการนับจำนวน 

[๕๒๒] ข้อว่า โดยการนับ (จำนวน) ความว่า อันดับแรก จักขุธาตุ ว่าโดย 
ชาติก็ถึงซึ่งการนับว่าเป็นธรรมจำนวน ๑ คือเป็นจักขุประสาท โสตธาตุ ฆานธาตุ 
ชิวหาธาตุ กายธาตุ รูปธาตุ สัททธาตุ คันธธาตุ และรสธาตุ ก็อย่างนั้น คือถึงซึ่ง 
การนับว่าเป็นธรรมจำนวน ๑ โดยเป็นโสตประสาทเป็นด้น แต่โผฏฐัพพธาตุถึงซึ่งการ 
นับว่าเป็นธรรมจำนวน ๓ ด้วยอำนาจแห่งปฐวีธาตุ เตโชธาตุ และวาโยธาตุ จักขุ- 
วิญญาณธาตุ ถึงซึ่งการนับว่าเป็นธรรมจำนวน ๒ โดยเป็นกุศลวิปากวิญญาณและ 
อกุศลวิปากวิญญาณ โสตวิญญาณธาตุ ฆานวิญญาณธาตุ ชิวหาวิญญาณธาตุ และ 
กายวิญญาณธาตุ ก็อย่างนั้น ส่วนมโนธาตุ ถึงซึ่งการนับว่าเป็น ธรรมจำนวน ๓ 
โดยเป็นปัญจทวาราวัชชนะ กุศลวิบาก อกุศลวิบาก และสัมปฏิจฉนะ ธัมมธาตุถึง'ซึ่ง 
การนับว่าเป็นธรรมจำนวน ๒๐ ด้วยอำนาจแห่งอรูปขันธ์ ๓ สุขุมรูป ๑๖ และ 
อลังขตธาตุ มโนวิญญาณธาตุถึงซึ่งการนับว่าเป็นธรรมจำนวน ๗๖ ด้วยอำนาจแห่ง 
กุศลวิญญาณ อกุศลวิญญาณและอัพยากฤตวิญญาณที่เหลือแล 

วินิจฉัยแม้โดยการนับ (จำนวน) ในธาตุทั้งหลายนั้น บัณฑิตพึงทราบดังกล่าว 
มาฉะนี้ 


10-1996 (0805-0820)8 


817 


1/5/11,2:38/\1\/เ 


















๘๑๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โดยปัจจัย 

[๕๒๓] ในข้อว่า ปัจจัย นี้มี'วินิจฉัย'ว่า ก่อนอื่น จักขุธาตุเป็นปัจจัยโดยปัจจัย 
๖ คือเป็นวิปยุตปัจจัย ๑ ปุเรชาดปัจจัย ๑ อัดกิปัจจัย ๑ อวิคตปัจจัย ๑ นิสสย- 
ปัจจัย ๑ อินทริยปัจจัย ๑ รูปธาตุเป็นปัจจัยโดยปัจจัย ๔ คือเป็นปุเรชาดปัจจัย ๑ 
อัดกิปัจจัย ๑ อวิคตปัจจัย ๑ อารัมมณปัจจัย ๑ แก่จักขุวิญญาณธาตุ ธาตุที่เหลือ 
(อีก ๔ คู่) มีโสตธาตุ และ สัททธาตุเป็นต้น ก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณธาตุที่เหลือ มี 
โสตวิญญาณธาตุเป็นอาทิอย่างนั้น ส่วนอาวัชชนมโนธาตุเป็นปัจจัยโดยปัจจัย ๕ คือ 
เป็นสมนันตรปัจจัย ๑ อบันดร'ปัจจัย ๑ นัดกิปัจจัย ๑ วิคดปัจจัย ๑ อบันตรูป¬ 
นสสยปัจจัย ๑ แก , วิญญาณธาตุทั้ง ๕ นั้น วิญญาณธาตุทั้ง ๕ นั้นเล่า ก็เป็นปัจจัย 
แก , สัมปฏิจฉนมโนธาตุ ฉันเดียวกันนั้น สัมปฏิจฉนมโนธาตุ ก็เป็นปัจจัยแก่สันดีรณ- 
มโนวิญญาณธาตุ สันดีรณมโนวิญญาณธาตุนั้นเล่า ก็เป็นปัจจัยแก่โวฏ!พพนมโน- 
วิญญาณธาตุ โวฏฐพพนมโนวิญญาณธาตุเล่า ก็เป็นปัจจัยแก , ชวนมโนวิญญาณธาตุ 
ส่วนชวนมโนวิญญาณธาตุก็เป็นปัจจัยโดยปัจจัย ๖ คือโดยปัจจัย ๕ นั้น และเป็น 
อบันดรปัจจัยแก , ชวนมโนวิญญาณธาตุเป็นลำดับๆ ไป นี่เป็นนัยในปัญจทวารก่อน 
ส่วนในมโนทวาร ภวังคมโนวิญญาณธาตุ เป็นปัจจัยแก , อาวัชชนมโนวิญญาณธาตุ 
และอาวัชชนมโนวิญญาณธาตุก็เป็นปัจจัยแก , ชวนมโนวิญญาณธาตุ โดยปัจจัย ๕ (มี 
สมบันดรปัจจัย เป็นต้น) ที่กล่าวมาก่อนนั้นแล ส่วนธัมมธาตุเป็นปัจจัยมากอย่าง 
โดยปัจจัยเป็นต้นว่า สหชาตปัจจัย อัญญมัญญปัจจัย นิลสยปัจจัย สัมปยุตปัจจัย 
อัดกิปัจจัย อวิคตปัจจัย แห่งวิญญาณธาตุทั้ง ๗ ส่วนธาตุทั้งหลาย (๑๗) มีจักขุธาตุ 
เป็นต้น และธัมมธาตุบางอย่าง เป็นปัจจัยแม้โดยปัจจัยมีอารัมมณปัจจัยเป็นต้น 
แก , มโนวิญญาณธาตุบางอย่าง อนึ่ง ใช่แต่จักขุและรูปเป็นต้นเท่านั้น เป็นปัจจัยแห่ง 
จักขุวิญญาณธาตุเป็นอาทิก็หาไม , ที่แท้แม้สิ่งอื่นมีแสงสว่างเป็นต้น ก็เป็นปัจจัยด้วย 
เพราะเหตุนั้น บุรพาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวไว้ว่า “อาศัย จักษุ รูป แสงสว่าง และ 
มนสิการ (คืออาวัชชนะ) เกิดจักขุวิญญาณขึ้น อาศัยโสตะ เสียง ช่อง (หู) และ 
มนสิการ เกิดโสตวิญญาณขึ้น อาศัยฆานะ กลิ่น ลม และมนสิการ เกิดฆานวิญญาณ 
ขึ้น อาศัยชิวหา รส นา (ลาย) และมนสิการ เกิดชิวหาวิญญาณขึ้น อาศัยกาย 


10-1996 (0805-0820)8 


818 


1/5/11,2:39/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๕ อายตนธาตุนิเทศ 


๘๑๙ 


โผฏฐัพพะ ปฐวี และมนสิการ เกิดกายวิญญาณขึ้น อาศัยภวังคมนะ (คือภวังคจิต 
ที่ไหวแล้ว ๒ ครั้ง) ธรรมและมนสิการ เกิดมโนวิญญาณขึ้น” ดังนี้ 

นี่เป็นความสังเขปในข้อว่าปัจจัยนี้ ส่วนประเภทปัจจัยโดยพิสดาร จักมีแจ้งใน 
นิเทศแห่งปฏิจจสมุปบาท 

วินิจฉัยแม้โดยปัจจัยในธาตุทั้งหลายนั่น บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยเป็นสิ่งพึงเห็น 

[๕๒๔] ข้อว่า โดยเป็นสิ่งพึงเห็น ความว่า อนึ่ง พึงทราบวินิจฉัยโดยเป็นสิ่งพึง 
เห็นในธาตุทั้งหลายนั่น แท้จริง ลังขดธาตุทั้งหมดเทียว บัณฑิตพึงเห็นโดยความ 
เป็นของว่างจากส่วนเบื้องต้น (คืออดีต) และส่วนเบื้องปลาย (คืออนาคต) โดยความ 
เป็นของเปล่าจากความนั่งยืน ความงาม ความสุข ความเป็นตนและโดยมีความเป็น 
ไปเนื่องด้วยปัจจัย แต่ (เมื่อว่า) โดยความแปลกกันในธาตุทั้งหลายนั่น จักขุธาตุพึง 
เห็นเหมือนหน้ากลองรูปธาตุเหมือนไม้(ดีกลอง)จักขุวิญญาณธาตุเหมือนเสียง(กลอง) 
โดยนัยอย่างนั่น จักขุธาตุเหมือนหน้าแว่น (ส่องหน้า) รูปธาตุเหมือนหน้า จักขุ 
วิญญาณธาตุเหมือนเงาหน้า อีกนัยหนึ่ง จักขุธาตุเหมือน (ท่อน) อ้อยและเมล็ดงา 
รูปธาตุเหมือนเครื่องหีบอ้อยและไม้บีบงา จักขุวิญญาณธาตุเหมือนนั่าอ้อยและ 
ฟ้ามันงา นัยเดียวกันนั่น จักขุธาตุเหมือนไม้สีไฟอ้นล่าง รูปธาตุเหมือนไม้สีไฟอ้นบน 
จักขุวิญญาณธาตุเหมือนไฟ ในธาตุที่เหลือ ๔ มีโสตธาตุเป็นต้น ก็นัยนี้ ส่วนมโนธาตุ 
พึงเห็นเหมือนปุเรจร (ผู้นำหน้า) และอนุจร (ผู้ตามหลัง) แห่งวิญญาณธาตุทั้งหลายมี 
จักขุวิญญาณธาตุเป็นต้น โดยความตามที่มันเป็นไป ในธัมมธาตุ เวทนาขันธ์พึงเห็น 
เหมือนลูกศรและเหมือนหลาว สัญญาขันธ์และสังขารขันธ์เหมือนคนที่อาดูร เพราะ 
ต้องศรและหลาวคือเวทนาเข้า นัยหนึ่ง สัญญาของปุถุชนทั้งหลายเหมือนกำมือเปล่า 
เหตุทำทุกข์เพราะความหวังให้เกิด เหมือนเนื้อปา เพราะทำให้ถือเอานิมิตโดยความ 
ไม่เป็นจริง สังขาร (ขันธ์) เหมือนบุรุษผู้ซัด(คนอื่น)ลงหลุมถ่านเพลิงเพราะซัด 
(สัตว์)ไปในปฏิสนธิ เหมือนโจรที่ราชบุรุษติดตาม (จับ) เพราะถูกชาติทุกข์ติดตาม 
เหมือนพืชต้นไม้มีพิษ เพราะเป็นเหตุแห่งขันธสันดาน อันนำอบัตถะทั้งปวงมาให้ 


10-1996 (0805-0820)8 


819 


1/5/11,2:39/\1\/เ 


















๘๒๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


รูปพึงเห็นเหมือนกงจักรอันคม เพราะเป็นเหตุแห่งอุปัทวะนานาชนิด ส่วนอสังขดธาตุ 
ทั้งหลาย บัณฑิตพึงเห็นโดยความเป็นอมตะ เป็นสันตะ (สงบระงับ) เป็นเขมะ (พ้นภัย) 
เพราะอะไร ? เพราะเป็นฝ่ายตรงข้ามต่ออนัตถะทั้งปวง มโนวิญญาณธาตุ พึงเห็น 
เหมือนลิงในป่า เพราะไม่มีความหยุดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลาย เหมือนม้าเลวเพราะ 
แกได้ยาก เหมือนท่อนไม้ที่ขว้างขึ้นฟ้า เพราะมันตกไปตามที่ม้นปรารถนา เหมือน 
นักฟ้อนรำในโรงฟ้อนรำ (อันแต่งกายหลากๆ) เพราะประกอบด้วยเพศ (เครื่องแต่ง 
กาย) คือกิเลสมีประการต่างๆ มีโลภะ โทสะ เป็นต้นแล 

ปริจเฉทที่ ๑๕ ชื่ออายตนธาตุนิเทศ 
ในอธิการแห่งปัญญาภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996 (0805-0820)8 


820 


1/5/11,2:39/\1\/เ 



















ปริปีเฉทที่ ๑๖ 
อิฬทริยสัจฉฬิเทศ 


อินทริยนิเทศ 

[๕๒๕] ส่วนว่า อินทรีย์ ๒๒ คือ จักขุนทรีย์ โสต , นทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ 
กายินทรีย์ มนินทรีย์ อิตถินทรีย์ ปุริสินทรีย์ ชีวิตินทรีย์ สุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ 
โสมนัสสินทรีย์ โทมนัสสินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ 
สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ อนัญญาตัญญัสสามีดินทรีย์ อัญญินทรีย์ สัญญาดา¬ 
วนทรีย์ ชื่อว่า อินทรีย์ที่ยกขึ้นแสดงไว้สัดจากธาตุ 

บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยในอินทรีย์ทั้งหลายนั้นโดยอรรถ 
โดยลักษณะเป็นต้น และโดยลำดับ อนึ่ง โดยแยกประเภท 
และไม่แยกประเภท โดยกิจ และโดยภูมิ 


โดยอรรถ 

ในอินทรีย์ทั้งหลายนั้น เบื้องแรก อรรถแห่งอินทรีย์ทั้งหลายมีจักขุเป็นต้น ชัด 
แจ้ง ตามนัย (ที่กล่าวมาแล้วในอายตนนิเทศ) ว่า “ธรรมชาติใดย่อมเห็น เหตุนั้น 
ธรรมชาตินั้นชื่อว่าจักขุ”ดังนี้เป็นต้น 

ส่วนในอินทรีย์ ๓ ข้างท้าย ข้อแรกตรัสเรียกว่า อนัญญาตัญญัสสามีดินทรีย์ 
เพราะเกิดแก , บุคคลผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งอย่างนี้ว่า“เราจักรู้ซึ่งอมตบทหรือว่าซึ่งสัจธรรม๔ 
ที่ยังไม่รู้!นบุพภาค (คือก่อนโสดาปัตติมรรค)” และเพราะมีอรรถ(คือสภาวะ)แห่ง 
ความเป็นอินทรีย์ (ใหญ่ยิ่ง) อยู่พร้อมด้วย ข้อ ๒ ตรัสเรียกว่ายัญญินทรีย์ เพราะรู้ชัด 
(ด้วยมรรค) และเพราะมีอรรถแห่งความเป็นอินทรีย์อยู่พร้อมด้วย ข้อ ๓ ตรัสเรียกว่า 
สัญญาตาวินทรีย์ เพราะเกิดแก่พระขีณาสพผู้รู้ทั้วถึงคือมีญาณกิจในสัจจะ ๔ สำเร็จ 
แล้ว และเพราะมีอรรถแห่งความเป็นอินทรีย์อยู่พร้อมด้วย 


10-1996 (0821-0862)8 


821 


1/5/11,2:39/\1\/เ 



















๘๒๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ถามว่า “อะไรเล่า ชื่อว่าอรรถแห่งความเป็นอินทรแห่งอินทรีย์เหล่านั้น ?” แก้ว่า 
อรรถแห่งเครื่องหมายของสิ่งที่เป็นใหญ่ยิ่ง(คือกรรม) ชื่อว่าอรรถแห่งความเป็นอินทร 
อรรถแห่งสิ่งที่ท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่ง(คือพระพุทธเจ้า)แสดงไว้ชื่อว่าอรรถแห่งความเป็นอินทร 
อรรถแห่งสิ่งที่ท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่ง(คือพระพุทธเจ้า)ได้เห็น (คือรู้) ชื่อว่าอรรถแห่ง 
ความเป็นอินทร อรรถแห่งสิ่งที่เป็นใหญ่ยิ่ง คือ(กรรม)จัด(ให้เกิด)ขึ้น ชื่อว่าอรรถ 
แห่งความเป็นอินทร อรรถแห่งสิ่งที่ท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่ง(คือพระพุทธเจ้า) ใช้สอย ชื่อ 
ว่าอรรถแห่งความเป็นอินทร อรรถทั้งปวงนั้นใช้ได้ตามที่ควรใช้ในอินทริยนิเทศนี้ 

แท้จริง พระผู้มีพระภาคสัมมาส้มพุทธเจ้า ทรงพระนามว่าอินทร เพราะทรงมี 
ความเป็นใหญ่ยิ่ง อนึ่ง กุศลกรรมและอกุศลกรรม ก็ชื่อว่าอินทร เพราะไม่มีใครๆ 
เป็นใหญ่ในกรรมทั้งหลาย (แต่กรรมเป็นใหญ่ยิ่ง) เพราะเหตุนั้นในอินทรีย์ทั้งหลายนั้น 
(ว่าถึง) อินทรีย์ทั้งหลายกรรมให้เกิดก่อน (อินทรีย์ที่กรรมให้เกิดนั้น) ย่อมส่อ (ให้รู้) 
กรรมทั้งที่เป็นกุศลกรรม และอกุศลกรรม และมันก็เป็นสิ่งที่กรรมนั้นจัด (ให้เกิด) 
ขึ้นด้วย เพราะเหตุนั้นจึงชื่ออินทรีย์ เพราะอรรถว่าส่อ (ให้รู้ถึง) สิ่งเป็นใหญ่ยิ่ง (คือ 
กรรม) จัด (ให้เกิด) ขึ้นด้วย อนึ่ง อินทรีย์ทั้งหมดนั้นแหละ เป็นสิ่งอันพระผู้มีพระภาค 
ทรงประกาศขึ้น และเป็นสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้เองด้วยตามที่เป็นจริง เพราะเหตุนั้น 
จึงชื่อว่าอินทรีย์ เพราะอรรถว่าเป็นสิ่งอันท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่ง(คือพระพุทธเจ้า)แสดง 
ขึ้นไว้ด้วย เพราะอรรถว่าเป็นสิ่งอันท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่ง(คือพระพุทธเจ้า)ได้เห็น (คือ ตรัสรู้) 
ด้วย อนึ่ง อินทรีย์เหล่านั้นบางอย่าง พระผู้มีพระภาคผู้เป็นมุนีใหญ่ยิ่งพระองค์ 
นั้นแหละทรงใช้สอย โดยใช้เป็นโคจร (คือเป็นอารมณ์) บางอย่างทรงใช้สอยโดย 
ใช้ทางภาวนา (คือทรงทำให้มีขึ้นเช่นสัทธินทรีย์เป็นต้น) เพราะเหตุนั้น จึงชื่อว่า 
อินทรีย์ เพราะอรรถว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้เป็นใหญ่ยิ่งใช้สอย ด้วยประการหนึ่ง 

อีกอย่างหนึ่ง จักษุเป็นต้นนั้น ชื่อว่าอินทรีย์ เพราะอรรถแห่งความเป็นใหญ่ยิ่ง 
ได้แก่ ความเป็นอธิบดี (คือเป็นอินทรียปัจจัยสนับสมุน โดยความเป็นใหญ่) จริงอยู่ 
ความเป็นอธิบดีแห่งจักษุเป็นต้น ชื่อว่า สัมฤทธิผลในความเป็นไปแห่งจักขุวิญญาณ 
เป็นอาทิ เพราะเมื่อมันกล้า วิญญาณก็กล้า และเพราะเมื่อมันอ่อน วิญญาณก็อ่อนแล 

นี่เป็นวินิจฉัยโดยอรรถในอินทรีย์ทั้งหลายนั้น เป็นอันดับแรก 


10-1996 (0821-0862)8 


822 


1/5/11,2:39/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๒๓ 


โดยลักษณะเป็นต้น 

ข้อว่า โดยลักษณะเป็นต้น ความว่า พึงทราบวินิจฉัยแห่งจักษุเป็นต้น โดย 
ลักษณะ รส ปัจจุปัฏฐาน และปทัฏฐานด้วย ก็แลลักษณะเป็นต้นของจักษุเป็นอาทิ 
นั้น ได้กล่าวไว้แล้วในขันธนิเทศ ส่วนอินทรีย์ ๔ (ข้างท้าย) มีปัญญินทรีย์เป็นต้น 
โดยความก็คืออโมหะนั้นเอง อินทรีย์ที่เหลือก็มาแล้วโดยสรุปในขันธนิเทศนั้น 
เหมือนกันแล 


โดยลำดับ 

[๕๒๖] แม้ลำดับในข้อว่า โดยลำดับ นี้ ก็เป็นลำดับแห่งการแสดงเหมือนกัน 

ในอินทรีย์ทั้งหลายนั้น อินทรีย์ (๖) มีจักขุนทรีย์เป็นต้น อันนับเข้าในอัตภาพ 
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงก่อน เหตุว่า ความได้อริยภูมิย่อมมีเพราะกำหนดรู้ธรรม 
ภายใน (ตนของตน) อัตภาพนั้นเล่า ถึงซึ่งการนับว่าหญิงก็ดี ว่าชายก็ดี เพราะ 
อาศัยธรรมอันใด เพื่อจะทรงชี้ว่า “นี่ธรรมอันนั้น” จึงทรงแสดงอิตถินทรีย์และ 
ปุริสินทรีย์เป็นลำดับไป ต่อนั้น ทรงแสดงชีวิตินทรีย์ เพื่อให้ทราบว่า “แม้ธรรมทั้ง 
สองอย่างนั้น ก็มีความเป็นไปเนื่องด้วยชีวิตินทรีย์” กัดไปทรงแสดงอินทรีย์ (๕) มี 
สุขินทรีย์เป็นต้น เพื่อให้ทราบว่า “ความเป็นไป แห่งชีวิตินทรีย์นั้นยังมีอยู่ตราบใด 
ความไม่กลับ (คือไม่ดับ) แห่งความเสวยอารมณ์เหล่านั้น ก็ยังมีอยู่ ตราบนั้น และ 
ความเสวยอารมณ์ทุกอย่างนั้นก็ล้วนเป็นทุกข์” ต่อนั้นทรงแสดงอินทรีย์ (๕) มี 
ลัทธินทรีย์เป็นอาทิ เพื่อชี้ชัอปฏิบัติว่า “อันธรรม (มีสัทธาเป็นต้น) นั้น พึงบำเพ็ญ 
ขึ้นเพื่อความดับแห่งความเสวยอารมณ์นั้น” ลำดับนั้นทรงแสดงอนัญญาตัญญัสสาม- 
ตินทรีย์ เพื่อแสดงความไม่เปล่าประโยชน์แห่งการปฏิบัติว่า “ด้วยการปฏิบัตินี้ ธรรม 
นั้นจึงเกิดปรากฏขึ้นในตนเป็นปฐม” แต่นั้นทรงแสดงอัญญินทรีย์ เพราะเป็นผลของ 
อนัญญาตัญญัสสามีติ , นทรีย์นั้นเอง และเพราะเป็นธรรมพึงบำเพ็ญติดต่อกันไปด้วย 
ในที่สุดทรงแสดง อัญญาตาวินทรีย์ อันเป็นบรมอัสสาสะ (ที่โล่งใจอย่างยิ่ง) 
เพื่อให้ทราบว่า “ความบรรลุธรรมอันนี้ย่อมมีได้ด้วยภาวนาต่อนั้นไป ก็แล ครั้นธรรม 
อันนี้ พระโยคีได้บรรลุก็ไม่มีกิจที่จะต้องทำยิ่งขึ้นไป อะไรอีกเลย”แล 

นี่เป็นลำดับในอินทรีย์ทั้งหลายนี้ 


10-1996 (0821-0862)8 


823 


1/5/11,2:39/\1\/เ 


















๘๒๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โดยแยกประเภทและไม่แยกประเภท 

ก็ในข้อว่า โดยแยกประเภทและไม่แยกประเภท นี้ ชีวิติ , นทรีย์อย่างเดียว มี 
การแยกประเภท เพราะชีวิตินทรีย์นั้นมี ๒ คือ รูปชีวิตินทรีย์ อรูปชีวิตินทรีย์ อินทรีย์ 
ที่เหลือไม่มีการแยกประเภทเลยแล 

พึงทราบวินิจฉัย โดยแยกประเภทและไม่แยกประเภทในอินทรีย์ทั้งหลายนี้ ดัง 
กล่าวฉะนี้ 


โดยกิจ 

[๕๒๗] ข้อว่า โดยกิจ มีความว่า หากมีคำถามว่า “อะไรเป็นกิจแห่งอินทรีย์ 
ทั้งหลาย ?” ดังนี้ไซร้ คำเฉลยพึงมีว่า “โดยพระบาลีว่า จักขายตนะเป็นปัจจัย (คือเป็น 
อุปการธรรม) โดยเป็นอินทรียปัจจัยแก , จักขุวิญญาณธาตุ และแก , ธรรมทั้งหลายอัน 
สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น”ดังนี้ การที่ยังธรรมทั้งหลายมีจักขุวิญญาณเป็นอาทิ 
ให้เป็นไปตามอาการของตน ที่ได้แก่อาการกล้าและอ่อนเป็นต้น อันจะพึงให้สำเร็จด้วย 
ความเป็นอินทรียปัจจัย และด้วยความที่ตนมีอาการกล้าและอ่อนเป็นอาทิด้วยนั้น 
ใดเป็นกิจแห่งจักขุนทรีย์เบีนอันดับแรก กิจแห่งโสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ 
และกายินทรีย์ ก็มีนัยอย่างนั้น แต่ว่าการยังสหชาตธรรมทั้งหลายให้เป็นไปในอำนาจ 
ของตนเป็นกิจแห่งมนินทรีย์ การที่คอยเลี้ยงสหชาตธรรมไว้เป็นกิจแห่งชีวิตินทรีย์ 
การที่คอยจัดแจงเครื่องหมายเพศและอาการแห่งจริตและการแต่งกายแห่งหญิงและ 
ชายเป็นกิจแห่งอิตถินทรีย์และปริสินทรีย์ การที่คอยครอบงำสหชาตธรรมทั้งหลาย 
ไว้เสีย(มิให้ปรากฏ)แล้วยังสหชาตธรรมนั้นให้ถึงซึ่งอาการหยาบ(คือปรากฏชัดออกมา) 
ตามหน้าที่ของตนๆ เป็นกิจแห่งสุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ โสมนัสสินทรีย์และโทมนัส- 
สินทรีย์ การที่คอยยังสหชาตธรรมทั้งหลายให้ถึงซึ่งอาการเป็นกลางๆ อันเป็นอาการ 
ที่ละเอียดประณีต เป็นกิจแห่งอุเปกชินทรีย์ การที่ครอบงำเสียซึ่งปฏิปักขธรรม 
(ธรรมฝ่ายตรงข้าม มีอสัทธิยะเป็นต้น) และยังสัมปยุตธรรมทั้งหลายให้ถึงซึ่งความมี 
อาการเลื่อมใสเป็นอาทิ เป็นกิจแห่งอินทรีย์ ๕ มีสัทธินทรีย์เป็นต้น การละสังโยชน์ ๓ 
(ข้างต้น) และการทำสัมปยุตธรรมทั้งหลายให้มีความมุ่งหน้าต่อการละลังโยชน์ ๓ 
นั้นด้วย เป็นกิจแห่งอนัญญาตัญญัสสามีดินทรีย์ การละโดยทำสังโยชน์ที่เหลือ มี 
กามราคะและพยาบาทเป็นต้นให้เบาบางลงไป และการยังสหชาตธรรมทั้งหลายให้ 


10-1996 (0821-0862)8 


824 


1/5/11,2:39/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๒๕ 


เป็นไปในอำนาจของตนด้วยเป็นกิจแห่ง อัญญิ นทรีย์ การละเลิกความขวนขวายในกิจ 
(ละสังโยชน์) ทั้งปวง และความเป็นปัจจัยให้สัมปยุตธรรมทั้งหลายมีความมุ่งหน้าต่อ 
อมตธรรมด้วย เป็นกิจแห่งสัญญาตาวินทรีย์ 

พึงทราบวินิจฉัยโดยกิจในอินทรีย์ทั้งหลายนี้ ดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยภูมิ 

[๕๒๘] ข้อว่า โดย ภูมิ ความว่า “ก็ในอินทรีย์ทั้งหลายนี้ จักขุนทรีย์โสดินทรีย์ 
ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ อิตถินทรีย์ ปุริสิ'นทรีย์ สุขินทรีย์ ทุกขินทรีย์ และ 
โทมนัสสินทรีย์ (๑๐) เป็นกามาวจรแท้ มนินทรีย์ ชีวิดินทรีย์ อุเปกขินทรีย์ และ 
สัทธินทรีย์ วิริยินทรีย์ สตินทรีย์ สมาธินทรีย์ ปัญญินทรีย์ (๘) เนื่องไปในภูมิทั้ง ๔ 
โสมนัสสินทรีย์ เนื่องไปในภูมิ ๓ โดยเป็นกามาวจร (ก็มี) รูปาวจร (ก็มี) โลกุตตระ 
(ก็มี) อินทรีย์ ๓ ข้างท้าย เป็นโลกุตตระแท้” 

บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยภูมิในอินทรีย์ทั้งหลายนี้ดังกล่าวมาฉะนี้ด้วย ด้วยว่า 

ภิกษุผู้ทราบอย่างนี้อยู่ จักเป็นผู้มากไปด้วยความสังเวช 
ตั้งอยู่ในอินทรียสังวร กำหนดรู้อินทรีย์ทั้งหลายแล้ว ทำที่ 
สุดทุกข์ได้แล 

นี่เป็นกถามุขอย่างพิสดารแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย 


สัอจนิเทศ 

[๕๒๙] ก็อริยสัจ ๕ คือ ทุกขอริยสัจ ทุกขสมุทยอริยสัจ ทุกขนิโรธอริยสัจ 
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ ชื่อว่า สัจจะ สันมาในลำดับแห่งอินทรีย์นั้น 

หัวข้อวินิจฉัย 

วินิจฉัยในอริยสัจอันเป็นที่ดำเนินไปแห่งพระศาสนานั้น 
ปราชญ์พึงทราบ โดยวิภาค (จำแนกอรรถแห่งอริยสัจ ๔) ๑ 


10-1996 (0821-0862)8 


825 


1/5/11,2:39/\1\/เ 



















๘๒๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โดยนิพจน์ (แยกคำ) ๑ โดยประเภทแห่งลักษณะเป็นต้น ๑ 
โดยอรรถ(แห่งสัจจศัพท์) ๑ โดยมีจำนวนไม่หย่อนไม่ยิ่ง ๑ 
โดยลำดับ ๑ โดยวินิจฉัยคำว่าชาติเป็นต้น ๑ โดยกิจ 
แห่งญาณ ๑ โดยประเภทแห่งธรรมทั้งหลายที่อยู่ภายใน 
(คือนับเข้าในอริยสัจ) ๑ โดยอุปมา ๑ โดยจตุกกะ 
(เป็นและไม่เป็นอริยสัจ ๔ นัย) ๑ โดยว่างเปล่า ๑ โดย 
อย่างต่างๆ มีอย่างเดียว เป็นต้น ๑ โดย (สภาคและ 
ริสภาค) มีส่วนเสมอกันและไม่เสมอกัน ๑ 

โดยวิภาค 

ในหัวข้อเหล่านั้น ข้อว่า โดยวิภาค ความว่า ก็อรรถแห่งอริยสัจมีทุกข์เป็นต้น 
ท่านจำแนกเป็นอย่างละ ๔ (คือสัจจะละ๔) เป็นอรรถจริงแท้ไม , เป็นเท็จ ไม่เป็นอื่น 
ซึ่งพระโยคาวจรทั้งหลาย ผู้ตรัสรู้อริยสัจมีทุกข์เป็นต้นพึงรู!ด้ ดังพระบาลีว่า “อรรถ 
แห่งทุกข์ คือ สภาวะที่บีบคั้น (๑) ....สภาวะที่เป็นสังขตะ (๑) ...สภาวะที่ทำให้เร่าร้อน 
(๑) ...สภาวะที่แปรเปลี่ยน (๑) อรรถ ๔ ประการนี้เป็นสภาวะที่ทนได้ยากแห่งทุกขสัจ 
เป็นอรรถจริงแท้ ไม่เป็นเท็จ ไม , เป็นอื่น 

อรรถแห่งสมุทัย คือ สภาวะที่ประมวลเอาไว้ (๑) ...สภาวะที่ก่อเหตุเข้าไว้ (๑) 
...สภาวะที่ผูกไว้ (๑) ...สภาวะที่พัวพันไว้ (๑) อรรถ ๔ ประการนี้ เป็นสภาวะที่เป็น 
เหตุเกิดแห่งสมุทยสัจ เป็นอรรถจริงแท้ไม่เป็นเท็จ ไม่เป็นอื่น 

อรรถแห่งนิโรธ คือ สภาวะที่สลัดออกไป (๑) ...สภาวะที่ว่างสงัด (๑) ...สภาวะ 
ที่เป็นอสังขตะ (๑) ...สภาวะที่เป็นอมตะ (๑) ...อรรถ ๔ ประการนี้เป็นสภาวะที่เป็น 
ความดับแห่งนิโรธสัจ เป็นอรรถจริงแท้ไม่เป็นเท็จ ไม่เป็นอื่น 

อรรถแห่งมรรค คือ สภาวะที่นำออกไป (๑) ...สภาวะที่เป็นเหตุ (๑) ...สภาวะ 
ที่เห็น (ตามเป็นจริง) (๑) ...สภาวะที่เป็นอธิบดี (๑) อรรถ ๔ ประการนี้ เป็นสภาวะ 
ที่เป็นทางแห่งมัคคสัจ เป็นอรรถจริงแท้ไม่เป็นเท็จ ไม่เป็นอื่น” ๑ 


๑ ดู เทียบ ชุ. ป. (ไทย) อวด/๘/๔๒๙ 


10-1996 (0821-0862)8 


826 


1/5/11,2:39/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๒๗ 


พระบาลีที่กล่าวไว้ (ในที่อื่น) ว่า “อรรถแห่งทุกข์คือ ความบีบคั้น ความเป็น 
สังขตะ ความเร่าร้อน ความแปรเปลี่ยน ความเป็นสิ่งพึงตรัสรู้” ดังนี้เป็นต้น ก็อย่าง 
เดียวกัน 

อริยสัจมีทุกข์เป็นต้น บัณฑิตทราบด้วยอำนาจแห่งอรรถอย่างละ ๔ ๆ ที่ท่าน 
จำแนกไว้ดังกล่าวมาฉะนี้แล 

นี่เป็นวินิจฉัยโดยวิภาคในอริยสัจนี้ เป็นอันดับแรก 

โดยนิพจน์ 

[๕๓๐] ส่วนใน ๒ หัวข้อ คือ นิพฺพจนลกฺขณาทิปปเภทโต - โดยนิพจน์และ 
ประเภทมีลักษณะเป็นต้นนี้ พึงทราบวินิจฉัย โดย นิพจน์ (แยกคำ) ก่อน 

แยกคำศัพท์ทุกข์ 

ในคำว่า “ทุกข 0 ” นี้ ศัพท์ว่า “ทุ” นี้ ท่านถือเอาในอรรถคือน่าเกลียด จริงอยู่ 
ชนทั้งหลายย่อมเรียกบุตรที่น่าเกลียด(คือชั่ว)ว่า “ทุร'บุตร”ส่วน ศัพท์ว่า “ข 0 ”ถือเอา 
ในอรรถคือที่ว่างเปล่า จริงอยู่ ที่ว่างเปล่า คืออากาศ เขาก็เรียกว่า“ข 0 ” อันสัจจะที่ ๑ นี้ 
จัดว่าน่าเกลียด เพราะเป็นที่ดั้งแห่งสิ่งที่เลวทรามมีอุปัทวะเป็นต้นเป็นอเนก จัดว่า 
ว่างเปล่า เพราะเว้นจากความยั่งยืน ความงาม ความสุข และความเป็นตนที่พาลชน 
คาดหมายเอา เหตุนั้น จึงเรียกว่า ทุกข์ เพราะน่าเกลียดและเพราะว่างเปล่าด้วย 

แยกคำศัพท์สมุทัย 

ส่วน (ในคำว่าสมุทัย) ศัพท์ว่า “สิ” นี้ บ่งถึงความประกอบกันเข้า (พึงเห็น) ใน 
คำว่า “สมาคมะ สเมตะ (ประชุมกัน)” เป็นต้น ๑ ศัพท์ว่า “อุ” นี่บ่งถึง ความเกิดขึ้น 
(พึงเห็น) ในคำว่า “อุปปันนะ อุทิ ตะ (เกิดขึ้น ขึ้นไป)” ๒ เป็นต้น ศัพท์ว่า “อยะ” บ่งถึง 
เหตุ อันสัจจะที่ ๒ นี้เล่า เมื่อความประกอบกันเข้ากับปัจจัยที่เหลือมีอยู่ ก็เป็นเหตุ 
เกิดขึ้นแห่งทุกข์ เหตุนั้น จึงเรียกว่าทุกขสมุทัย เพราะเมื่อมีความประกอบกันเข้า 
(แห่งปัจจัย) ก็เป็นเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

๑ ท.ม. (ไทย) ๑๐/๓๙๖/๓๒๗, อภ.ว. (ไทย) ๓๕/๑๙๙/๑๖๕ 
๒ ว.ม. (ไทย) ๔/๘๔/๑๒๓, อภ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑/'๒๗ 


10-1996 (0821-0862)8 


827 


1/5/11,2:39/\1\/เ 



















๘๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


แยกคำศัพท์นิโรธ 

ส่วนสัจจะที่ ๓ เพราะเหตุที่ นิศัพท์ บ่งถึงความไม่มี และ โรธศัพท์ บ่งถึงคุก 
เหตุนั้น ความไม่มีแห่งที่คุมขังทุกข์ที่นับว่าคุกลังสาร(วัฏ) ในสัจจะ'ข้อนี้ จึงเรียกว่า 
ทุกขนิโรธเพราะว่างเปล่าจากคติทั้งปวงหรือเมื่อสัจจะข้อนี้พระโยคาวจรได้บรรลุแล้ว 
ก็เป็นอันไม่มีที่คุมขังทุกข์ที่นับว่าคุกลังสาร(วัฏ) เพราะสัจจะนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อทุกข์นั้น 
เหตุนี้อีกประการหนึ่งเรียกว่าทุกขนิโรธ หรือมิฉะนั้นเรียกว่า ทุกขนิโรธ เพราะ 
เป็นปัจจัยแห่งความดับคือความไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ 

แยกคำศัพท์นิโรธคามินิปฏิปทา 

ส่วนสัจจะที่ ๔ เรียกว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา เหตุที่สัจจะนี้ชื่อว่า (ดำเนิน) 
ไปสู่ทุกขนิโรธ เพราะเป็นธรรมมุ่งหน้าต่อทุกขนิโรธนั้น โดยที่ (มีทุกขนิโรธนั้น) เป็น 
อารมณ์ และเป็นปฏิปทาแห่งการบรรลุทุกขนิโรธด้วย 

แยกคำศัพท์อริยสัจ 

[๕๓๑] ก็แล สัจจะทั้งหลายนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า อริยสัจ เพราะ 
เป็นธรรมที่พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแทงตลอด ดังพระบาลีว่า “ภิกษุ 
ทั้งหลาย อริยสัจ ๔ นี้ อริยสัจ ๔ คืออะไรบ้าง ฯลฯ นี้แล ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ 
พระอริยะทั้งหลายย่อมแทงตลอดซึ่งสัจจะเหล่านี้ เหตุนั้น สัจจะทั้งหลายนี้เรียกว่า 
อริยสัจ”® 

อีกนัยหนึ่ง เรียกว่า อริยสัจ เพราะเป็นสัจจะของพระอริยะก็ได้ ดังพระบาลีว่า 
“ตถาคต เป็นพระอริยะในโลกกับทั้งเทวโลก ฯลฯ ในหมู่สัตว์กับทั้งสมณะ พราหมณ์ 
ทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์ เพราะเหตุ (ตถาคตเป็นพระอริยะ) นั้น สัจจะทั้งหลายนี้ 
(ของตถาคต) จึงเรียก อริยสัจ” ๒ 

หรือนัยหนึ่ง เรียกอริยสัจ โดยที่ความสำเร็จเป็นพระอริยะ (มีได้) ก็เพราะได้ 
ตรัสรู้สัจจะทั้งหลายนั้นก็ได้ ดังพระบาลีว่า “ภิกษุทั้งหลาย เพราะได้ตรัสรู้อริยสัจ ๔ 
นี้ตามจริงแล้ว พระตถาคตอรหันตสัมมาส้มพุทธเจ้า จึงได้นามว่าพระอริยะ” ๓ 


๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๓/ ๕ ๙๘-๕๙๙ ๒ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๙๘/๖๑๐ 

๓ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๙๓/๖๐๗ 


10-1996 (0821-0862)8 


828 


1/5/11,2:39/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๒๙ 


อนึ่ง ที่เรียกอริยสัจ เพราะเป็นสัจจะอย่างอริยะก็ได้ คำว่าอริยะ (ในอรรถนี้) มี 
ความหมายว่าจริงแท้ ไม่เท็จ ไม่ลวง ดังพระบาลีว่า “นี้แล ภิกษุทั้งหลาย อริยสัจ ๔ 
เป็นความจริงแท้ไม่เท็จ ไม , เป็นอื่น เพราะเหตุนั้น สัจจะทั้งหลายนี้จึงเรียกว่า อริยสัจ ” 0 

วินิจฉัยโดยนิพจน์ (แยกคำ) ในอริยสัจนี้ บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยประเภทแห่งลักษณะเป็นต้น 

[๕๓๒] ถามว่า “วินิจฉัยโดยประเภทแห่งลักษณะ เป็นต้นอย่างไร ?” เฉลยว่า 
“ก็ในสัจจะ ๔ นี้ ทุกขสัจ มีความเบียดเบียนเป็นลักษณะ มีความทำให้เร่าร้อนเป็นกิจ 
มีปวัตติ (ความเป็นไปไม่แล้วไม่รอด) เป็นผล 

สมุทยสัจ มีความก่อให้เกิดขึ้นเป็นลักษณะ มีอันทำไม่ให้ขาดสายเป็นกิจ 
มีความห่วงใยเป็นผล 

นิโรธสัจ มีความสงบเป็นลักษณะ มีความไม่เคลื่อน(คือไม , เปลี่ยนสภาพ)เป็นกิจ 
มีความไม่มีนิมิต(เครื่องหมายแห่งทุกข์)เป็นผล 

มิคคสัจ มีความนำออก(จากคุกสังสารวัฏ)เป็นลักษณะ มีการทำความละกิเลส 
เป็นกิจ มีความออก(จากนิมิตและปวัตติ)เป็นผล 

อีกนัยหนึ่ง สัจจะ ๔ มีปวัตติ (ความหมุนไป) ปวัตตนะ (เหตุให้หมุนไป) และ 
นิวัตติ (ความหมุนกลับ) นิวัตตนะ (เหตุให้หมุนกลับ) เป็นลักษณะโดยลำดับกัน อนึ่ง 
มีความเป็นสังขตะ ตัณหา (ความกระหาย) ความเป็นอสังขตะและท้สสนะ (ความ 
เห็นตามเป็นจริง) เป็นลักษณะโดยลำดับกันอย่างนั้น” 

วินิจฉัยโดยประเภทแห่งลักษณะเป็นต้น ในอริยสัจนี้ พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยอรรถ 

[๕๓๓] ส่วนใน ๒ หัวข้อคือ อตฺถ ตฺถุทฺธารโต เจ ว - โดยอรรถและโดย 
อัตถุทธาระนี้ พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถ (แห่งสัจจะศัพท์) ก่อน 


๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๙๗/๖๐๙ 


10-1996 (0821-0862)8 


829 


1/5/11,2:39/\1\/เ 



















๘๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

หากมีคำถามว่า “อะไรเป็นอรรถแห่งสัจจะ ?” ดังนี่ไซร้คำตอบก็พึงมีว่า “สภาวะใด 
เมื่อพระโยคาวจรทั้งหลาย เข้าไปสอบดูด้วยปัญญาจักขุอยู่ ก็ไม่เป็นสภาวะที่วิปริต 
(ผิดความจริง) ไปเหมือนเล่นกล ไม่เป็นสภาวะที่ลวงดุจพยับแดด และไม่เป็นสภาวะที่ 
ใครๆ หาไม่ได้ (คือไม่มี) ดังเช่นอัตตาของพวกเดียรถีย์ แต่เป็นโคจร (คือเป็นอารมณ์) 
แห่งอริยญาณ โดยความเป็นสภาวะที่แท้ไม , วิปริตและเป็นจริงอันมีประการ(คือ 
อาการ)เบียดเสียด ก่อให้เกิดขึ้น สงบ และนำออกไปเท่านั้น ความเป็นสภาวะที่ 
แท้ไม่วิปริตและเป็นจริง ดังลักษณะของไฟ และดังปกติของโลกนั้น บัณฑิตพึงทราบ 
ว่า เป็นอรรถของสัจจะ ดังพระบาลีว่า “ภิกษุทั้งหลาย คำว่านี่ทุกข์ นั้นเป็นคำจริงแท้ 
นั้นเป็น คำไม่เท็จ นั้นเป็นคำไม , (แปรปรวน) เป็นอื่น”ดังนี้เป็นต้น ๑ ความพิสดาร 
บัณฑิตพึงนำมากล่าวเถิด อีกนัยหนึ่ง 

เพราะทุกข์ไม่เบียดเบียนไม่มี สิ่งอื่น (นอก) จากทุกข์ 
เบียดเบียนก็ไม่มื เหตุนั้น ทุกข์นี่ จึงตกว่าเป็นสัจจะ 
เพราะแน่นอนในความเป็นธรรมซาติที่เบียดเบียน 

เพราะเว้นมัน (คือตัณหา) เสีย ทุกข์ไม่มีจากสิ่งอื่น 
และตัณหาไม่มี ทุกข์นั้นก็ไม่มี เหตุนั้น ตัณหาจึงตกว่าเป็น 
สัจจะ เพราะแน่นอนเป็นเหตุแห่งทุกข์ 

เพราะนอกจากนิพพาน ความสงบอื่นไม่มี และทุกข สันตะ 
(คือนิพพาน) ไม่มี ความสงบนั้นก็ไม่มี เหตุนั้น นิพพาน 
นี่จึงตกว่าเป็นสัจจะ เพราะแน่นอนในความเป็น ธรรมสงบ 

เพราะเครื่องนำออกอื่นจากมรรคไม่มีและนิยยานะ 
(คือมรรค) ไม่มี แม้ธรรมเครื่องนำออกนั้นก็ไม่มี เหตุนั้น 
มรรคนั้นจึงตกว่าเป็นสัจจะ เพราะความเป็นธรรมเครื่อง 
นำออก แน่แท้ 


๑ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๙๐/'๖๐๔ 


10-1996 (0821-0862)8 


830 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๓๑ 


บัณฑิตทั้งหลาย กล่าวความแท้ ความไม่คลาดเคลื่อน 
และความเป็นจริงในอริยสัจทั้ง ๔ มีทุกข์เป็นต้นโดยแปลก 
กัน ว่าเป็นอรรถแห่งสัจจะศัพท์ ด้วยประการฉะนี้ 

วินิจฉัยโดยอรรถ (แห่งสัจจะศัพท์) พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยอัดถุทธาระ 

[๕๓๔] วินิจฉัยโดยอัตถุทธาระ (ระบุอรรถที่ประสงค์) อย่างไร ในข้อนี้ 
สัจจศัพท์นี่ถือเอาในอรรถได้หลายอย่าง คืออย่างไรบ้าง ? คือสัจจศัพท์ในคำทั้งหลาย 
มีคำว่า “สจฺจ 0 ภเณ น กุซฺเฌยฺย บุคคลพึงพูดคำจริง ไม่พึงโกรธ” ๑ ดังนี้เป็นต้น 
ถือเอาใน (อรรถคือ) วาจาสัจ (จริงทางวาจา) สัจจศัพท์ในคำทั้งหลายมีคำว่า “สจฺเจ 
ริตา สมณพฺราหุมณา วา สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ตั้งอยู่ในสัจจะก็ดี” ๒ ดังนี้เป็นต้น 
ถือเอาในวิรติสัจ (จริงทางวิรัติ) สัจจะศัพท์ในคำทั้งหลายมีคำว่า 

กสฺมา นุ สจฺจานิ วทนฺติ นานา 
ปวาทิยาเส กุลลาวทานา 

เหตุอะไรหนอ เจ้าลัทธิทั้งหลาย ผู้สำคัญว่าตนเป็นผู้มีวาทะเป็นกุศล (คือถูกต้อง) 
จึงกล่าวสัจจะหลายอย่างต่างกัน ๓ ดังนี้เป็นต้น ถือเอาในทิฏฐิสัจ (จริงทางความเห็น) 
สัจจะศัพท์ในคำทั้งหลายมีคำว่า เอก 0 หิ สจฺจํ น ทุติย 0 สัจจะอันหนึ่งแลไม่มีที่สอง 
ดังนี้ ๔ เป็นต้น ถือเอาในนิพพานและมรรคด้วย อันเป็นปรมัตถสัจ (จริงโดยปรมัตถ์) 
สัจจะศัพท์ในคำทั้งหลายมีคำว่า จตุ นุนํ สจฺจานํ กตี กุ สลา บรรดาสัจจะ ๔ สัจจะ 
เท่าไรเป็นกุศล ดังนี้ ๕ เป็นต้น ถือเอาในอริยสัจ (จริงอย่างอริยะ) แม้สัจจะศัพท์นี่ ในข้อ 
นี้ นั้นก็เป็นไปใน(อรรถคือ)อริยสัจแล 

วินิจฉัยแม้โดยอัตถุทธาระในอริยสัจนี้ พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

๑ ดูเทียบ ชุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๒๒๔/๑๐๒ ๒ ดูเทียบ ชุ. ชา. (ไทย) ๒๘/๔๓๓/๑๗๐ 

๓ ดูเทียบ ชุ. สุ. (ไทย) ๒๔/๘๙๒/๗๑๔ ๔ ดูเทียบ ชุ. สุ. (ไทย) ๒๔/๘๙๑/๗๑๔ 

๔ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๔/๒๑๖/๑๘๒ 


10-1996 (0821-0862)8 


831 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















๘๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โดยมีจำนวนไม่หย่อนไม่ยิ่ง 

[๕๓๕] ข้อว่า “โดย มี จำนวนไม่หย่อนไม่ยิ่ง” ความว่า หากคำถามพึงมีว่า 
ก็เพราะเหตุไฉน พระผู้มีพระภาคจึงตรัสอริยสัจแต่ ๕ เท่านั้นไม่หย่อนไม่ยิ่ง ? ดังนี้ไซร้ 
คำแก้ก็พึงมีว่า เพราะไม่มีอริยสัจอื่นประการ ๑ เพราะลดออกเสียข้อใดข้อหนึ่ง 
ก็มิ’ได้ , ประการ ๑ แท้จริง อริยสัจอื่นจากอริยสัจ ๔ นั้นเป็นส่วนยิ่ง (คือเกิน) ก็ดี 
อริยสัจ ๔ นั้นแม้สักข้อหนึ่ง พึงลดออกเสียได้ก็ดีหามีไม่ ดังพระบาลีว่า “ภิกษุ 
ทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์ก็ตามใน!ลกนี้ จะพึงมากล่าวว่า นี่ไม , ใช่ทุกขอริยสัจ 
ทุกขอริยสัจเป็นอย่างอื่น ข้าพเจ้าจักยกเลิก ทุกขอริยสัจนี่เสียแล้วบัญญัติทุกขอริยสัจ 
อื่น (ขึ้นใหม่) ดังนี้ นึ่ไม่มีทางเป็นไปได้ดังนี้เป็นอาทิ” ๑ (และ) ดังพระบาลี (อีกข้อหนึ่ง) 
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพราหมณ์ผูใดผู้หนึ่งก็ตาม พึงกล่าวอย่างนี้ว่า” “ทุกข- 
อริยสัจ ซึ่งพระสมณโคดมแสดงไว้นี่ ไม่ใช่อริยสัจชัอที่ ๑ ข้าพเจ้า จักบอกปัดทุกข 
อริยสัจที่ (ว่า) เป็นอริยสัจ'ข้อที่ ๑ นั้นเสีย แล้วบัญญัติ ทุกขอริยสัจ อื่นเป็นอริยสัจข้อ 
ที่ ๑ (ขึ้นใหม่) ดังนี้ นี่ไม่มี-ทางเป็นไป’ได้ ดังนี้เป็นต้น ๒ 

อีกอย่างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสบอกปรัตติ (ความหมุนไป) ก็ตรัสบอก 
พร้อมทั้งเหตุ เมื่อตรัสบอกนิรัตติ (ความหมุนกลับ) เล่า ก็ตรัสพร้อมทั้งอุบายด้วย 
ดังนี้ จึงเป็นอันตรัสแต่ ๕ เท่านั้น เพราะมีปรัตตินิรัตติและเหตุแห่งปรัตติและนิรัตติ 
ทั้งสองนั้นเพียงเท่านั้น นัยเดียวกันนั้น ตรัสแต่ ๔ เท่านั้น แม้ด้วยอำนาจแห่งธรรม 
ที่พึงกำหนดรู้ ธรรมที่พึงละ ธรรมที่พึงทำให้แจ้งและธรรมที่พึงทำให้มีขึ้น ๑ แห่งวัตถุ 
ของตัณหา (ตัว) ตัณหา ความดับตัณหา และอุบายดับตัณหา ๑ แห่งอาลัย ความยินดี 
ในอาลัย ความถอนอาลัยเสียได้ และอุบายถอนอาลัย ๑ วินิจฉัยโดยมีจำนวน 
ไม่หย่อนไม่ยิ่งในอริยสัจนี้ พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยลำดับ 

[๕๓๖] แม้ลำดับในข้อว่า “โดยลำดับ” นี้ ก็ได้แก่ลำดับแห่งการแสดงเหมือน 
กัน ก็ในอริยสัจ ๕ นี้ ทุกขสัจ พระผู้มีพระภาคตรัสไว้เป็นข้อแรก เหตุ'ว่ารูได้ง่าย 


๑ 'ชุ.ป.อ. (บาล) ๑/๓๖/'๒๑๒ 


ไอ สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๖/๖๐๑ 


10-1996 (0821-0862)8 


832 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๓๓ 


เพราะเป็นของหยาบและเป็นของสาธารณะแก่สัตว์ทั้งปวง สมุทยสัจ ตรัสไว้ในลำดับ 
นั้น เพื่อแสดงเหตุแห่งทุกขสัจนั้นแหละ นิโรธสัจ ตรัสต่อนั้นไป เพื่อให้รู้ว่าความดับ 
แห่งผลย่อมมีเพราะความดับแห่งเหตุ มีคคสัจ ตรัสไว้ในที่สุด เพื่อแสดงอุบายบรรลุ 
นิโรธสัจนั้นนัยหนึ่ง ตรัสทุกข์ก่อนเพื่อยังความสังเวชให้เกิดแก่สัตว์ทั้งหลายผู้ติดใจ 
ในรสชาติ แห่งความสุขในภพ สมุทัยตรัสในลำดับนั้นเพื่อให้ทราบว่า “ทุกข์นั้น 
ตัณหามิได้แต่งขึ้น ก็ไม , มา มันมีขึ้นเพราะเหตุภายนอก มีพระอิศวรบันดาลเป็นต้น 
ก็หาไม่ แต่มันมีขึ้นเพราะตัณหานี้” ต่อนั้น ตรัสนิโรธเพื่อยังความโล่งใจด้วยได้เห็น 
นิสสรณะ ให้เกิดแก , บุคคลทั้งหลาย ผู้มี'ใจสลด เพราะถูกทุกข์กับทั้งเหตุครอบงำแล้ว 
แสวงหาความออกไปจากทุกข์ ต่อนั้น จึงตรัสมรรคอันเป็นธรรมยังนิโรธให้ถึงพร้อม 
เพื่อบรรลุนิโรธแล 

วินิจฉัยโดยลำดับในอริยสัจนี้ พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยวินิจฉัยคำว่าชาติเป็นต้น 

[๕๓๗] ข้อว่า “โดยวินิจฉัยคำว่าชาติเป็นต้น” ความว่า ธรรมทั้งหลาย มี ชาติ 
เป็นต้นนั้นใด พระผู้มีพระภาคผู้เมื่อทรงแจกแจงอริยสัจทั้งหลาย ได้ตรัสไว้ใน 
นิเทศแห่งอริยสัจ ๔ ดังนี้ คือ ธรรม ๑๒ ประการตรัสไว้ในนิเทศแห่งทุกขสัจว่า 
“ความเกิดก็เป็นทุกข์อย่าง ๑ ความแก , ก็เป็นทุกข์อย่าง ๑ ความเศร้าใจ ความ 
ครํ่าครวญ ความไม่สบายกาย ความไม่สบายใจ ความคับแค้นใจ ก็เป็นทุกข์แต่ละ 
อย่าง (นัย ๕) ความประสบเข้ากับสิ่งอันที่ไม่เป็นที่รักทั้งหลาย ก็เป็นทุกข์ (อย่าง ๑) 
ความพรากไปจากสิ่งอันเป็นที่รักทั้งหลายก็เป็นทุกข์ (อย่าง ๑) ความที่ปรารถนา 
อยู่แต่ไม่ได้ก็เป็นทุกข์อย่าง ๑ โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ ๑ “ตัณหา ๓ ประการ 
ตรัสไว้ในนิเทศแห่งสมุทยสัจว่า “ตัณหานี้ใด มีการก่อภพ (ใหม่) อีกเป็นปกติ ไปด้วย 
กันกับนันทิราคะ มีปกติมุ่งเพลิดเพลินไปในอัตภาพนั้นๆ ตัณหานี้คืออะไรบ้าง คือ 
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ๒ “นิพพานอันมีประการเดียวโดยประสงค์ ตรัสไว้ 
ในนิเทศแห่งนิโรธสัจดังนี้ว่า “ความดับโดยสำรอกออกอย่างไม่เหลือแห่งตัณหานั้น 
นั้นแหละ อันใด ความสละไป ความสลัดทิ้งไป ความหลุดไป ความหมดเยื่อใยแห่ง 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๑๙๐/๑๖๓ ๒ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๓/๑๖๗ 


10-1996 (0821-0862)8 


833 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















๘๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ตัณหานั้นนั่นแหละอันใด” ๑ ธรรม ๘ ประการ ตรัสไว้ในนิเทศแห่งมัคคสัจดังนี้ว่า 
“ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจเป็นไฉน ? คืออริยมรรคมีองค์ ๘ นี้แล อริยมรรค 
มีองค์ ๘ นี้คืออะไรบ้าง คือ สัมมาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ ,,๒ ดังนี้ โดยวินิจฉัยธรรม 
ทั้งหลายมีชาติเป็นต้นนั้น บัณฑิตก็พึงทราบในนิเทศนี้ 

ทุกขนิเทศ 

วินิจฉัยศัพท์ว่าชาติ 

วินิจฉัยในทุกขธรรมทั้งหลายมีชาติเป็นต้นนี้ บัณฑิตพึงทราบ (ต่อไป) วินิจฉัยนี้ 
เป็นอย่างไร ? ก็ศัพท์ว่าชาตินี้ มีอรรถหลายอย่าง จริงอย่างนั้น ศัพท์ว่าชาตินั้น 
ในคำว่า “(ระลึกชาติได้) ๑ ชาติก็มี ๒ ชาติก็มี” ๓ ดังนี้ เป็นต้น นี่มาใน (อรรถคือ) 
ภพ ในคำว่า “วิสาขา สมณชาติชื่อนิครนถ์ มีอยู่” นี้มาใน (อรรถคือ) นิกาย 
(พวก) ในคำว่า “ชาติสงเคราะห์เข้ากับ ขันธ์ ๒” นี่มาใน (อรรถคือ) สังขตลักษณะ 
ในคำว่า “จิตดวงแรกเกิดขึ้น วิญญาณดวงแรก ปรากฏขึ้นในท้องของมารดาอันใด 
ชาตินั้นแลอาศัยจิตดวงแรกนั้นจึงมี” นี่มาใน (อรรถคือ) ปฏิสนธิ ในคำว่า “อานนท์ 
ทันทีที่พระโพธิสัตว์ชาตะ” ๔ นี่มาใน (อรรถคือ) ประสูติ (การคลอด) ในคำว่า “เป็นผู้ 
ไม่ถูกคัดค้าน ไม่ถูกติเตียนด้วยชาติวาทะ (ถ้อยคำปรารภชาติ)” นี่มาใน (อรรถคือ) 
ตระกูล ในคำว่า “น้องหญิง เราเกิดแล้วโดยชาติเป็นอริยะ แต่กาลใด” นี่มาใน (อรรถ 
คือ) อริยศึล 

[๕๓๘] ศัพท์ว่าชาตินี้นั้น ในที่นี้พึงเห็นว่ามาในขันธ์ทั้งหลาย อันเป็นไปตั้งแต่ 
ปฏิสนธิจนถึงออกจากท้องมารดาสำหรับสัตว์จำพวกคัพภเสยยกะ (คืออัณชะและ 
ชลาพุชะ) มาในปฏิสนธิขันธ์ทั้งหลายเท่านั้น สำหรับสัตว์จำพวกนอกนี้ (คือ ลังเสทชะ 
และโอปปาติกะ) แม่วินิจฉัยกถาที่กล่าวมานี้เล่าก็ยังเป็นปริยายกถา (ว่าโดยอ้อม) อยู่ 

เมื่อว่าโดยนิปปริยาย (โดยตรง) ขันธ์ทั้งหลายใดๆ ปรากฏขึ้นแก่สัตว์ทั้งหลาย 
ผู้เกิดอยู่ในภพนั้นๆ ความปรากฏขึ้นทีแรกแห่งขันธ์นั้น ชื่อว่าชาติ 


๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๔/๑๖๙ 
๓ ดูเทียบ วิ. มหา. (ไทย ด/๑๒/๖ 


๒ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๒๐๕/๑๗๑ 
๔ ดูเทียบ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๒๐๗/๒๔๐ 


10-1996 (0821-0862)8 


834 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๓๕ 


ก็แล ชาตินี้นั้น มีความเกิดทีแรกในภพนั้นๆ เป็นลักษณะ มีการมอบให้เป็นรส 
มีความผุดขึ้นในภพนี้จากอดีตภพเป็นปัจจุปัฏฐาน หรือมีความวิจิตรไปด้วยทุกข์ 
เป็นปัจจุปัฏฐาน 

ชาติทุกข์ 

[๕๓๙] หากคำถามพึงมีว่า “ก็เหตุไฉน ชาติจึงเป็นทุกข์ ?” ดังนี้ไซร้ คำแก้ 
พึงมีว่า “เพราะความเป็นวัตถุ (คือเป็นพื้นเป็นที่ตั้ง) ของทุกข์เป็นอเนก” จริงอยู่ 
ทุกข์ทั้งหลายมีเป็นอเนก เช่นอะไรบ้าง ? เช่น ทุกขทุกข์ วิปริณามทุกข์ สังขารทุกข์ 
ปฏิจฉันนทุกข์ อัปปฏิจฉันนทุกข์ ปริยายทุกข์ นิปปริยายทุกข์ 

ในทุกข์เหล่านั้น ทุกขเวทนานั้นทางกายและทางใจ เรียกว่าทุกขทุกข์ เพราะเป็น 
ทุกข์ ทั้งโดยสภาวะและโดยชื่อ สุขเวทนา เรียกว่า วิปริณามทุกข์ เพราะเป็นเหตุเกิด 
ทุกข 6 โดยแปรเปลี่ยนไป อุเบกขาเวทนาและสังขารทั้งหลายอันเป็นไปในภูมิ ๓ ที่เหลือ 
เรียกว่าสังขารทุกข์ เพราะถูกความเกิดและความเสื่อมบีบคั้น ความเจ็บป่วยทั้งทาง 
กายและทางใจ มีปวดหู ปวดฟัน และความรุ่มร้อนเกิดแต่ราคะ ความเดือดดาล 
เกิดแต่โทสะเป็นต้น เรียกว่า ปฏิจฉันนทุกข์ เพราะต้องถามจึงรู้ และเพราะความไม่ 
ปรากฏ การกระทำปฏิจฉันนทุกข์นี้ ท่านเรียกว่า อปากฏทุกข์บ้าง ความเจ็บป่วยมี 
ทวัตติงสกรรมกรณ์ (การลงอาชญา ๓๒ ประการ) เป็นต้น เป็นสมุฏฐาน เรียกว่า 
อัปปฏิจฉันนทุกข์ เพราะไม่ต้องถามก็รู้ และเพราะความปรากฏการกระทำด้วย 
อัปปฏิจฉันนทุกข์นี้ท่านเรียกว่า ปากฏทุกข์บ้าง เว้นทุกขทุกข์เสีย ทุกข์ที่เหลือมีชาติ 
เป็นอาทิ ซึ่งมาในวิภังค์แห่งทุกขสัจทั้งหมด เรียกว่า ปริยายทุกข์ เพราะความเป็น 
วัตถุแห่งทุกข์นั้นๆ ส่วนทุกขทุกข์ เรียกว่า นิปปริยายทุกข์ 

คัพโภกกันติมูลกทุกข์ 

ในทุกข์เหล่านั้น ชาติจัดเป็นทุกข์ เพราะความเป็นวัตถุแห่งทุกข์อันมีในอบาย 
ที่แม้พระผู้มีพระภาค ก็ได้ทรงประกาศไว้ในสูตรทั้งหลายมีพาลบัณฑิตสูตรเป็นอาทิ ๑ 
โดยเป็นข้ออุปมา (มีอุปมาโดยหลุมถ่านเพลิงเป็นต้น) และแห่งทุกข์อันต่างโดยทุกข์ 
มีการก้าวลงสู่ครรภ์เป็นมูลเป็นต้น ในมนุษยโลกซึ่งเกิดขึ้นแม้ในสุคติ 


๑ ดูเทยบ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔๘/๒๙๓ 


10-1996 (0821-0862)8 


835 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















๘๓๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

[๕๔๐] ในทุกข์เหล่านั้น (ต่อไปนี้) เป็นทุกข์อันต่างโดยทุกข์มีการก้าวลงสู่ครรภ์ 
เป็นมูลเป็นต้น 

ก็แล สัตว์นี้ เมื่อเกิดในท้องมารดา ก็หาใช่เกิดในกลีบดอกไม้ มีอุบล ปทุม 
และบุณฑริก เป็นต้นไม่ ที่แท้ย่อมเกิด'โนกุจฉิประเทศ (ส่วนหนึ่งของท้อง) ใต้กระ 
เพาะอาหารใหม่ เหนือกระเพาะอาหารเก่า ท่ามกลางแห่งหน้าท้องและกระดูกสันหลัง 
เป็นที่คับแคบอย่างยิ่ง มืดมิดอบอวลด้วยกลิ่นอายอันเหม็นยิ่งซึ่งกลิ่นซากสัตว์ (ที่ 
กินเข้าไป) ต่างๆ ทำให้เกิดขึ้น น่าเกลียดยิ่งนัก ราวกะตัวหนอนเกิดอยู่ในปลาเน่า 
ขนมบูด และหลุมนั้าครำเป็นต้นฉะนั้น สัตว์ที่เกิดอยู่ในท้องมารดานั้นร้อนอบอยู่ด้วย 
ส้มภ , วะ (นากำเนิด นั้าเลี้ยง) ในท้องของมารดา (เท่าก้น) ถูกต้อนอยู่เหมือนปุฏปากะ 
(ข้าวต้มมัด) (เท่าก้น) ถูกนึ่งอยู่เหมือน ปิฏฐปิณฑิ (ขนมก้อนแป้ง) ปราศจากความ 
ไหวกายมีคู้เหยียด (อวัยวะ) เป็นต้น เสวยทุกข์ขนาดหนักอยู่ตลอดทศมาส นี้เป็น 
คัพโภกก้นติมูลกทุกข์ (ทุกข์มีการก้าวลงสู่ครรภ์เป็นมูล) เป็นอันดับแรก 

คัพภปริหรณมูลกทุกข์ 

ประการหนึ่ง สัตว์นั้นได้เสวยทุกข์ขนาดหนักอันใด ในเพราะการลื่นล้ม การเดิน 
การ'นั่งลง การลุกขึ้นและการพลิกตัวโดยเร็วของมารดาเป็นต้น (ก็ดี) เพราะการกระทำ 
(ของคนอื่น) มีการฉุดกระชากลากถู การกระแทกและการผลักเป็นต้น เหมือนลูกแกะ 
อยู่ในมือนักเลงสุราและเหมือนลูกงูอยู่ในมือหมองู(ก็ดี)อนึ่งสัตว์นั้นได้เสวยทุกข์กล้า 
อันใด ในเวลาที่มารดาดื่มนั้าเย็นเป็นเหมือนสัตว์ที่ตกนรกหนาว ในเวลาที่มารดากลืน 
ข้าวต้มและข้าวสวยร้อนลงไป เหมือนถูกปรายด้วยเม็ดฝนถ่านเพลิง ในเวลามารดา 
กลืนอาหารรสจัด เช่นเค็มและเปรี้ยวเป็นต้นลงไป ก็เหมือนได้รับการลงโทษมีวิธีขาราว 
ตัจฉิกะ (สับร่างกายแล้วราดด้วยนั้ากรด) เป็นต้น ทุกข์นี้เป็นคัพภปริหรณมูลกทุกข์ 
(ทุกข์มีการบริหารครรภ์เป็นมูล) 

คัพภวิปัตติมูลกทุกข์ 

ประการหนึ่ง ทุกข์อันใดเกิดขึ้นแก , สัตว์นั้น เพราะการผ่าตัดเป็นต้น ตรงที่ๆ 
เกิดทุกข์ (คือมดลูก) ของมารดาผู้มีครรภ์หลง (ขัด) อันเป็นที่แม้แต่ญาติสนิทมิตร 
สหายก็ไม , อยากแลดู ทุกข์เป็นคัพภวิปัตติมูลกทุกข์ (ทุกข์มีความวิบัติขัดข้องแห่ง 
ครรภ์เป็นมูล) 


10-1996 (0821-0862)8 


836 


1/5/11,2:40/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๓๗ 


วิชายนมูลกทุกข์ 

(ประการหนึ่ง) ทุกข์อันใดเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้น ผู้ถูก (ลม) กรรมชวาตของมารดา 
เมื่อจะคลอดผัดผัน (ศีรษะ) ให้กลับลงตรงช่องคลอดอันน่ากลัวยิ่งประดุจปล่องเหว 
ถูกเบ่งออกทางช่องคลอดอันแคบยิ่งนัก ประดุจช้างใหญ่ถูกดันออกทางช่องดาล 
และถูกบีบด้วยภูเขา คือขื่อ (เชิงกราน) เหมือนสัตว์นรก ถูกบดด้วยลังฆาตบรรพต 
ทุกข์นี้เบีนวิชายนมูลกทุกข์ (ทุกข์มีการคลอดเป็นมูล) 

พหินิกขมนมูลกทุกข์ 

ประการหนึ่งทุกข์อันใดที่เป็นเช่นกับการแทงและผ่าด้วยปลายเข็มและคมมีดโกน 
ในเวลาที่เขารับด้วยมือให้อาบนั้าล้าง (ครรภมลทิน) และเช็ดด้วยผ้าเป็นต้น เกิดขึ้น 
แก่สัตว์ ผู้เกิดแล้ว ซึ่งมีร่างกายยังละเอียดอ่อนเช่นกับแผลใหม่ ทุกข์นี้เป็นมาคุ- 
กจฉิโตพหินิกขมนมูลกทุกข์ (ทุกข์มีการออกมานอกท้องมารดาเป็นมูล) 

อัตตุปักกมมูลกทุกข์ 

(ประการหนึ่ง) ในความเป็นไปต่อแต่นั้นไป ทุกข์อันใดเกิดมีแก , สัตว์นั้นผู้ทำร้าย 
ตนเองก็ดี ผู้ประกอบอาตาปนปริตาปนานุโยค (ประกอบการทรมานตัวเพื่อย่างกิเลส) 
ตามทำนองวัตรของเดียรถีย์มีเจลกวัตร(วัตรของชีเปลือย)เป็นต้นก็ดีผูไม่กิน(อาหาร) 
และแขวนคอตายด้วยอำนาจความโกรธก็ดี ทุกข์นี้ เป็นอัตดุปักกมมูลกทุกข์ (ทุกข์มี 
การทำตัวเองเป็นมูล) 

ปรุปักกมมูลกทุกข์ 

ประการหนึ่งทุกข์อันใดเกิดขึ้นแก่สัตว์นั้นผู้[ด้รับการกระทำมีฆ่าและจองจำเป็นต้น 
จากคนอื่น ทุกข์นี้เป็นปรุปักกมมูลกทุกข์ (ทุกข์มีการถูกคนอื่นทำเอาเป็นมูล) แล 

สรูปชาติทุกข์ 

ชาตินี้เป็นพื้น (ที่ตั้ง) แห่งทุกข์ทั้งปวงนี้แท้ ดังกล่าวมา 

[๕๔๑] เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์ จึงกล่าวคำประพันธ์ไว้ว่า 


10-1996 (0821-0862)8 


837 


1/5/11,2:40/\1\/เ 


















๘๓๘ 


10-1996 (0821-0862)8 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ซาเยถ โน เจ นรเกสุ สตโต 
ฯเปฯ 

ทุกขาติ สพฺพปซิมํ อิมมาห ชาติ. 

หากว่า สัตว่ใม่พึงเกิดในนรกทั้งหลายไซร้ เขาก็ไม่พึง 
ได้รับทุกข์เหลือทนมีเผาด้วยไฟเป็นต้น ในนรกนั้น (ถ้าไม่ 
เกิด ทุกข์จะพึงได้ที่ตั้งที่ไหนเล่า) เพราะเหตุนั้น พระมุนี 
เจ้าจึงตรัสความเกิดในนรกนี้ ว่าเป็นทุกข์ 

ทุกข์ในพวกสัตว์ติรัจฉานเป็นอันมาก เกิดเพราะถูก ฆาต 
ด้วยแส้ ปฏัก และท่อนไม้เป็นต้น อันใด ทุกข์อันนั้น เว้น 
ความเกิดในพวกติรัจฉานนั้นเสีย จะพึงมีอย่างไรเล่า 
เพราะเหตุนั้น แม้ความเกิดในพวก ติรัจฉานนั้น จึงเป็นทุกข์ 

อนึ่ง ทุกข์ในพวกเปรตหลายหลาก เกิดเพราะความ 
หิวกระหายลมแดดเป็นต้น ย่อมไม่มีแก่สัตว์ผู้ไม่เกิดใน 
พวกเปรตนั้น เหตุใด แม้เพราะเหตุนั้น พระมุนีเจ้าจึงตรัส 
ความเกิด (ในพวกเปรตนั้น) ว่าเป็นทุกข์ 

อนึ่ง ทุกข์ในพวกอสูรในโลกันตร์อันเป็นที่มืดและเย็น 
เหลือทน หากความเกิดในโลกันตร์ นั้นไม่มีไซร้ ทุกข์ 
นั้นก็ไม่พึงมีเหตุใด แม้เพราะเหตุนั้นความเกิดนึ่จึงเป็นทุกข์ 

อนึ่ง สัตว์ผู้อยู่ในครรภ์มารดา ซึ่งเป็นเหมือนคูถนรก 
เป็นเวลานาน และออกมานอกครรภ์นั้น ย่อมได้รับทุกข์ 
อันร้ายกาจแม้ใด แม้ทุกข์นึ่เว้นความเกิดเสีย ก็หามีไม่ 
แม้เพราะเหตุนั้น ความเกิดนึ่จึงเป็นทุกข์แท้ 

ต้องการอะไรที่จะกล่าวไปมาก ทุกข์ใดแม้เล็กน้อยมือยู่ 
ในที่ไหนๆ ในโลกนึ่ก็ดี ทุกข์นี้ เพราะเว้นความเกิดเสีย ก็ 


838 


1/5/11,2:40/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๓๙ 


ไม่มีในกาลไหนๆ เลย เหตุใด เพราะเหตุนั้น พระมหา 
ฤษีเจ้าจึงตรัสความเกิดนี้ว่า เป็นทุกข์ก่อนทุกข์ทั้งปวง® 

นี่เป็นวินิจฉัยในชาติ เป็นข้อแรก 

ชราทุกข์ 

[๕๔๒] ในข้อว่า “แม้ชราก็เป็นทุกข์” นี้ มีวินิจฉัยว่า ชรามี ๒ อย่าง คือ 
สังขตลักษณะ ๑ ความเก่าไปแห่งขันธ์ที่เนื่องอยู่ในภพอันหนึ่ง ใน (รูป) สันตติซึ่งรู้กัน 
โดยอาการ มีฟันหัก เป็นต้น ๑ ชรา (อันปรากฏ) คือความเก่าไปแห่งขันธ์นั้น (แหละ) 
หมายเอาในที่นี้ 

ก็แล ชรานี้นั้น มีความแก , แห่งขันธ์เป็นลักษณะ มีการนำไปสู่ความตายเป็นกิจ มี 
ความเสื่อมหายไปแห่งความเป็นหนุ่มเป็นปัจจุปัฏฐาน ชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะเป็นสังขาร 
ทุกข์ และเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วย จริงอยู่ทุกข์อันเป็นไปทางกายและทางใจ 
นี้ใด มีปัจจัยเป็นอเนก เช่นความหย่อนยานแห่งอวัยวะใหญ่น้อย ความพิการแห่ง 
อินทรีย์ ความมีรูปร่างวิกลไป ความเป็นหนุ่มหายไป ความเพียร (ความกล้า) ตกไป 
สติ (ความจำ) และมติ (ความคิดอ่าน) จากไป และเป็นที่ดูแคลนของคนอื่นเป็นต้น 
เกิดขึ้น ชราเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นั้น เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่าเ- 

องฺคานํ สิถิลีภาวา ฯเปฯ ยสฺมา ตสฺมา ชรา ทุกขา 

ม้จจะ (สัตว์ที่จะต้องตาย) ได้รับทุกข์ทางกาย และทาง 
ใจ อันใด (เพราะความหย่อนยานไปแห่งองคาพยพ เพราะ 
ความวิการไปแห่งอินทรีย์ทั้งหลาย เพราะความเสื่อมหาย 
ไปแห่งความเป็นหนุ่ม เพราะความถดถอยไปแห่งกำลัง 
เพราะความจากไปแห่งสติ (ความจำ) เป็นต้น เพราะลูก 


๑ อภ.ว.อ. (บาล) ๒/๑๙๑/๑๐๔ 


10-1996 (0821-0862)8 


839 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















๘๔๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เมียของตนเองก็ไม่พึงใจ และเพราะ (มีแต่จะ) ถึงซึ่ง 
ความอ่อนเพลียยิ่งขึ้น เพราะเหตุที่ทุกข์ (ที่กล่าวมา) นั่น 
ล้วนมีชราเป็นเหตุ เพราะเหตุนั่น ชราจึงเป็นทุกข์ ๑ 

นี่เป็นวินิจฉัยในชรา 

มรณทุกข์ 

[๕๔๓] แม้ในข้อว่า “แม้ มรณะก็เป็น ทุกข์” นี้ มรณะก็มี ๒ คือ สังขตลักษณะ 
ซึ่งท่านหมายเอากล่าวไว้ว่า “ชรามรณะ สงเคราะห์ด้วยขันธ์ ๒”ดังนี้ ๒ ๑ ความ 
ขาดการติดต่อกันไปแห่งชีวิดินทรีย์ที่เนื่องอยู่ในภพอันหนึ่ง ซึ่งพระผู้มีพระภาคทรง 
หมายถึงตรัสไว้ว่า “ ความกลัวตายมีอยู่เป็นนิจ” ๓ ดังนี้ ๑ มรณะคือความขาด 
ชีวิตินทรีย์นั้น (แหละ) ประสงค์เอา'ในที่นี้ แม้คำว่า ชาติปัจจยามรณะ (ความตายมี 
เพราะความเกิดเป็นปัจจัย) อุปักกมมรณะ (ความตายเพราะการกระทำ) สรสมรณะ 
(ความตายโดยสภาพคือตายเอง) อายุกขยมรณะ (ความตายเพราะสิ้นอายุ) ปุญญ- 
ขยมรณะ (ความตายเพราะสิ้นบุญ) ดังนี้ ก็เป็นชื่อของมรณะ คือความขาดชีวิตินทรีย์ 
นั่นเอง 

มรณะนี้นั่น มีจุติ (ความเคลื่อนไปจากปัจจุบันภพ) เป็นลักษณะ มีวิโยค (ความ 
พรากไปจากสัตว์ และสังขารตามที่ตนได้ไว้) เป็นกิจ มีคติวิปวาส (ความพลัดจากคติ 
ตามที่ตนเข้าถึงแล้วไป) เป็นผล ส่วนที่ว่า (มรณะ) เป็นทุกข์ พึงทราบว่า เพราะ 
ความเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ เหตุนั่น นักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่า เ- 

ปาปสฺส ปาปกมุมาทิ ฯเปฯ ทุกขมิจฺเจว ภาสิต 0 . 

ทุกข์ทางใจอันใดมีขึ้นโดยไม่แปลกกัน แก่คนที่กำลังจะ 
ตายที่เป็นคนชั่ว เห็นนิมิตมีกรรมนิมิตฝ่ายบาปเป็นต้น 
แม้ที่เป็นคนดี (แต่) ทนทาน ความพลัดพรากอันมีของรัก 
เป็นที่ตั้งไม่ไหว อนึ่ง ทุกข์ทางกายอันใด มีข้อและเส้นเอ็น 


๑ อภ.ว.อ. (บาล) ๒/๑๙๒/๑๐๗ ๒ อภ.ธา. (ไทย) ๓๖/๗๑/๑๙ 

๓ ดูเทียบ ชุ. สุ. (ไทย) ๒๕/๕๘๒/๖๔๑ 


10-1996 (0821-0862)8 


840 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๔๑ 


ขาดเป็นต้น มีขึ้นแก 1 คนทุกคนผู้มีหัวใจ (ตำแหน่งสำคัญ 
ของร่างกาย) ถูกลมร้ายแทงเอา ทุกข์นี้เป็นทุกข์ คนทน 
ไม่ไหว แก้ไขก็ไม่ไต้ เพราะเหตุที่มรณะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ 
(ที่กล่าวมาทั้งหมด) นั่น เพราะเหตุนั่น มรณะนี้ พระผู้มี 
พระภาคจึงตรัสว่า เป็นทุกข์แท้® 

นี่เป็นวินิจฉัยในมรณะ 

โสกะ 

[๕๔๔] ในปกิณกทุกข์มีโศกเป็นต้น ความเร่าร้อนจิตแห่งบุคคลผู้ถูกทุกข์ มี 
เสียญาติไป เป็นต้น ชื่อว่าโศก โศกนั้น โดยความก็เป็นโทมนัสนั้นเอง ก็จริงแล แม้ 
เป็นเช่นนั้น ก็ (มีลักษณะประจำตัวคือ) มีความตรอมตรมภายในเป็นลักษณะ มีความ 
เกรียมใจเป็นกิจ มีความละห้อยหาเป็นผล ส่วนที่ว่า โศกเป็นทุกข์ พึงทราบว่า 
เพราะเป็นทุกขทุกข์ (คือเป็น ตัวทุกข์) และเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วย เพราะเหตุนั้น 
นักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์ไว้ว่า เ- 

ส ดุตานํ หทยํ โสโก ฯเปฯ ตสฺมา ทุกฺโขติ วุจฺจติ. 

โศกย่อมทิ่มแทงหัวใจของสัตว์ทั้งหลาย ดังลูกศรอาบ 
ยาพิษแทงเอา และยังเผาหัวใจอย่างร้ายแรงอีกด้วย ราวกะ 
หลาวเหล็กเผาไฟ (ทิ่มเข้าไป) เผาเอา และยังนำวิวิธทุกข์ 
ต่างโดยความเจ็บไข้ ความแก่และความตายมาอีกด้วย 
เหตุใด เพราะเหตุนั่น โศกนั่น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า 
เป็นทุกข์ ๒ 

นี่เป็นวินิจฉัยในโศก 


๑ อภิ.ว.อ. (บาล) '๒/๑๙ธา/๑๐๘-๑๐๙ 


๒ อภิ.ว.อ. (บาล) ๒/๑๙๔/๑๑๑ 


10-1996 (0821-0862)8 


841 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















๘๔๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ปริเทวะ 

[๕๔๕] ความคร์าครวญแห่งบุคคลผู้ถูกทุกข์มีเสียญาติไปเป็นต้น ชื่อว่าปริเทวะ 
ปริเทวะนั้น มีความพรํ่าบ่นเป็นลักษณะ มีการบอก (รำพัน) ความดีความเสียเป็นรส 
มีความกลิ้งเกลือกไปเป็นปัจจุปัฏฐาน ส่วนที่ว่าปริเทวะเป็นทุกข์ พึงทราบว่า เพราะ 
เป็นสังขารทุกข์และเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ด้วย เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์ จึงกล่าวคำ 
ประพันธ์ไว้ว่า เ- 

ย 0 โสกสลฺลวิหโต ปริเทวมาโน 
ฯเปฯ 

ทุกฺโขติ เตน ภควา ปริเทวมาห. 

บุคคลผู้ต้องศรคือโศกประหารเอาแล้ว ยังมาครํ่าครวญ 
(อีก) ย่อมได้รับทุกข์หนักยิ่งขึ้นไป ซึ่งเป็นทุกข์ เกิดแต่ 
ความแห้งผากแห่งคอริมแปากและเพดานปากเหลือจะทน 
เหตุใด เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสปริเทวะว่า 
เป็นทุกข์ ๑ 

นี่เป็นวินิจฉัยในปริเทวะ 

ทุกขะ 

[๕๕๖] ความทุกข์อันเป็นไปทางกาย ชื่อว่าทุกชะ ทุกขะนั้นมีความบีบคั้นกาย 
เป็นลักษณะ มีอันทำความโทมนัสแก , บุคคลผู้ทรามปัญญาทั้งหลายเป็นกิจ มีความ 
เจ็บป่วยทางกายเป็นผล ส่วนที่ว่าทุกขะ เป็นทุกข์ พึงทราบว่าเพราะเป็นทุกขทุกข์ 
(คือเป็นตัวทุกข์) และเพราะนำความทุกข์ทางใจมาให้ด้วย เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์ 
จึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่า 

ปีเฬติ กายิกมิท 0 ฯเปฯ ทุกขนฺติ วิเสสโต วุตฺตํ 

ทุกข์ทางกายนี้ ย่อมบีบคั้น (กาย) ซํ้ายังทำทุกข์ทางใจ 
ให้เกิดด้วย เหตุใด เพราะเหตุนั้น ทุกข์ทางกายนี้ พระผู้มี 


๑ อภ.ว.อ.(บาล) ๒/๑๙๕/๑๑๒ 


10-1996 (0821-0862)8 


842 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๔๓ 


พระภาคจึงตรัสว่า เป็นทุกข์โดยพิเศษ (คือเป็นอย่างหนึ่ง 
ต่างหาก) ๑ 

นี่เป็นวินิจฉัยในทุกขะ 

โทมนัส 

[๕๔๗] ความทุกข์อันเป็นไปในใจ ชื่อว่าโทมนัส โทมนัสนั้นมีการบีบคั้นจิตเป็น 
ลักษณะ ทำให้จิตรุ่มร้อนเป็นกิจ ทำให้ป่วยใจเป็นผล ส่วนที่ว่าโทมนัสเป็นทุกข์ พึง 
ทราบว่า เพราะเป็นทุกขทุกข์ เพราะนำทุกข์ทางกายมาให้ด้วย จริงอยู่ คนทั้งหลาย 
ที่เพียบด้วยความทุกข์ใจแล้วย่อมเสวยทุกข์มีประการต่างๆ เช่น สยายผม (ที่ขมวด 
ไว้) ร้องไห้ ทุบอก หมุนตัวไปมา ทอดกาย ยกเท้า (ไขว่ขึ้นลง) จับศัสตรา (ทำร้าย 
ตัวเอง) กินยาพิษแขวน (คอ) ด้วยเชือก (โจน) เข้า (กอง)ไฟ เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์ 
จึงกล่าวคำประพันธ์ไว้ว่า 

ปีเฬติ ยโต จิตฺตํ ฯเปฯ ตโต อาทุ 

โทมนัสย่อมบีบคั้นจิต และยังนำความลำบากกายมา 
ให้ด้วย เหตุใด เพราะเหตุนั้น พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ 
ปราศจากโทมนัส จึงตรัสโทมนัสว่า เป็นทุกข์ 0 

นี่เป็นวินิจฉัยในโทมนัส 

อุปายาส 

[๕๔๘] โทสะ อันความทุกข์ใจอย่างหนักบันดาลขึ้นแห่งบุคคลที่ถูกทุกข์มีเสีย 
ญาติเป็นต้น ต้องเอานั้นเอง ชื่อว่าอุปายาส อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่า อุปายาสเป็น 
(เจตสิก)ธรรมอันหนึ่งนับเข้าในสังขารขันธ์อุปายาสนั้นมีความแผดเผาจิตเป็นลักษณะ 
มีการทอดถอนเป็นกิจ มีความตรมตรอมเป็นผล ส่วนที่ว่า อุปายาสเป็นทุกข์ พึง 
ทราบว่า เพราะความเป็นสังขารทุกข์ เพราะแผดเผาจิตและเพราะทำร่างกาย ให้ 
เผือดซีดด้วย เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่า 


๑ อภิ.ว.อ. (บาล) ๒/๑๙๖-๗/๑๑๓ 


10-1996 (0821-0862)8 


843 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















๘๔๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จิตฺตสฺส จ ปริทหนา ฯเปฯ ทุกฺขโต ตโต วุตฺโต 

อุปายาส ย่อมยังทุกข์ใดให้เกิด ทุกข์นั้นจัดว่ามีประมาณ 
ยิ่ง เพราะทั้งแผดเผาจิต ทั้งทำกายให้เผือดซีด เหตุนั้น 
อุปายาส พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เป็นทุกข์ ๑ 

นี่เบีนวินิจฉัยในอุปายาส 

เปรียบเทียบในโสกะ ปริเทวะ อุปายาส 

ก็แล ในโสกะ ปริเทวะ และอุปายาสนี้โสกะ พึงเห็นเหมือนการที่ (นา) เดือดอยู่ 
ภายในภาชนะด้วยไฟอ่อนๆ ปริเทวะ พึงเห็นดังการ (ล้น) ออกนอกภาชนะแห่งนาที่ 
เดือดด้วยไฟแรง อุปายาส พึงเห็นเช่นการเดือดจนแห้งไปอยู่ภายในภาชนะนั่นเอง 
แห่งนาที่เหลือ จากที่(ลัน)ออกข้างนอกแล้ว ไม , พอจะ(ลัน)ออกอีก 

อัปปียสัมปโยคทุกข์ 

[๕๔๙] การร่วมเข้ากับสัตว์และสังขารทั้งหลายที่ไม่ชอบใจ ชื่อว่า อัปปิย- 
ลมปโยค อัปปิยสัมปโยคนั่น มีการพบปะกับสัตว์และสังขารที่ไม่ปรารถนาเป็น 
ลักษณะ มีการทำความคับใจเป็นกิจ มีความเกิดอนัดถะเป็นผล ส่วนที่ว่าอัปปิย- 
ลมปโยคเป็นทุกข์ พึงทราบว่า เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ เหตุนั่น นักปราชญ์จึงกล่าวคำ 
ประพันธ์นี้ไว้ว่า 

ทิสฺวาน อปฺปิเย ทุกข 0 ฯเปฯ อปฺปิเยหิ สมาคโม 

เพราะพบคนที่เกลียดเข้า ทีแรกทุกข์ก็มีขึ้นในใจ ต่อไป 
ทุกข์อันเกิดแต่การทำร้ายเขาเข้า (ด้วยกายและวาจา) 

ก็มี , ขึ้น 8 ไนกาย (ของบุคคล) ในโลกนี้ (ด้วย) เหตุใด เพราะ 
เหตุนั้น การพบปะกับสิ่งที่เกลียดนั้น พึงทราบว่าพระมหา 
ฤษีเจ้า ตรัสว่า เป็นทุกข์ เหตุว่าเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งสอง 
(คือทั้งทางใจและทางกาย) ๒ 

นี่เป็นวินิจฉัยในอัปปิยสัมปโยคทุกข์ 

๑ อภิ.ว.อ. (บาล) ๒/๑๙๘/๑๑๔ ๒ อภ.ว.อ. (บาล) ๒/๑๙๙/๑๑๕ 


10-1996 (0821-0862)8 


844 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๔๕ 


ปียวิปโยคทุกข์ 

[๕๕๐] ความพลัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายที่ชอบใจ ชื่อว่า ปิย- 
วิปโยค ปิยวิปโยคนั้น มีความพรากจากวัตถุที่พอใจเป็นลักษณะ มีอันยัง 
ความโศกให้เกิดขึ้นเป็นกิจ มีความเสียหายไปเป็นผล ส่วนที่ว่า ปิยวิปโยคเป็นทุกข์ 
พึงทราบว่า เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์คือความโศก เหตุนั้น นักปราชญ์จึงกล่าวคำ 
ประพันธ์นี้ไว้ว่า 

ณาดิธนาทิวิโยคา ฯเปฯ มโต ปิยวิปฺปโยโค 

คนเขลาทั้งหลายผู้เพียบพร้อมด้วยศรคือโศก เพราะ พลัด 
พรากจากสัตว์และสังขารที่รัก มีญาติและทรัพย์ เป็นต้น 
ย่อมเจ็บปวด (ใจ) เหตุใด เพราะเหตุนั้น ปิยวิปโยคนี้ 
พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เป็นทุกข์ ๑ 

นี่เป็นวินิจฉัยในปิยวิปโยคทุกข์ 

อิจฉิตาลาภ'ทุกข์ 

[๕๕๑] ในข้อว่า “ไม่ได้สิ่งที่ปรารถนา” นี้ มีวินิจฉัยว่า ความปรารถนาใน 
(อสัพภไนยวัตถุ) สิ่งที่ไม่มีทางจะได้ทั้งหลาย เช่นปรารถนาว่า “โอหนอ เราทั้งหลาย 
จักไม่เป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดา” ๒ เป็นต้น นั้นแล ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่า 
“ยม ปิจฺฉํ น ลภติ ตมฺปิ ทุกข 0 ปรารถนาอยู่แต่ไม่ได้แม้อันใด แม้ความไม่ได้สิ่งที่ 
ปรารถนาอันนั้น ก็เป็นทุกข์”ดังนี้ ความปราถนานั้น มีความต้องการสิ่งที่ไม่มีทางจะ 
ได้เป็นลักษณะ มีการแสวงหาสิ่งที่ไม่มีทางจะได้นั้นเป็นกิจ มีความไม่ได้สิ่งเหล่านั้น 
เป็นผล ส่วนที่ว่า ความปรารถนานั้นเป็นทุกข์ พึงทราบว่า เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ 
เหตุนั้น นักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์ไว้ว่า เ- 

ต 0 ต 0 ปฏฺซิยมานานํ ฯเปฯ อิจฺฉิตาลาภมพฺรวิ 

ทุกข์อันประกอบไปด้วยความขุ่นเคืองอันใด เกิดแก่ 
สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ เพราะเมื่อเขาทั้งหลาย ปรารถนาสิ่ง 


๑ อภิ.ว.อ. (บาล) ไอ/๒๐๐/๑๑๖ ๒ ดูเทยบ ท. ม. (ไทย) ๑๐/๓๙๘/๓๒๗, อภิ. ว. (ไทย) ๓๕/๒๐๑/๑๖๖ 


10-1996 (0821-0862)8 


845 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















๘๔๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

นั้นๆ อยู่แต่ไม่ได้สิ่งนั้นๆ ความปรารถนาสิ่งที่ไม่มีทางจะ 
ได้ทั้งหลาย (นั้นแหละ) เป็นเหตุของทุกข์อันนั้น เหตุใด 
เพราะเหตุนั้น พระชินจึงตรัสความไม่ได้สิ่งที่ปรารถนาว่า 
เป็นทุกข์® 

นี่เป็นวินิจฉัยในอิจฉิตาลาภทุกข์ 

ปัญจุปาทานขันธทุกข์ 

[๕๕๒] ส่วนข้อว่า “โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์” นี้ มีวินิจฉัยว่า 

ทุกข์ตั้งแต่ชาติทุกข์มาอันใด ที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรง 
ตาทิคุณ ตรัสไว้ในทุกขนิเทศนี้แล้วก็ดีทุกข์อันใดที่มิ 
ได้ตรัสไว้ ในทุกขนิเทศนี้ก็ดี ได้ทุกข์ทั้งปวงนั้น เว้น 
อุปาทานขันธ์ ๕ นั้นเสีย ก็หามไม่ เหตุใด เพราะเหตุนั้น 
อุปาทานขันธ์ทั้งหลายนี้ พระมหาฤษีเจ้าผู้ทรงซี้ที่สุดทุกข์ 
จึงตรัสว่าเป็นทุกข์โดยย่อ ๒ 

จริงอยู่อย่างนั้น ทุกขธรรมทั้งหลายมีชาติเป็นต้น ซึ่งเบียนอุปาทานขันธ์ทั้ง ๕ นี่ 
แหละ โดยประการต่างๆ อยู่ ดังไฟเบียนเชื้อ ดังเครื่องประหารเบียนเป้า ดังแมลงทั้ง 
หลายมีเหลือบและยุงเป็นต้น เบียนโค ดังคนเกี่ยวข้าวทั้งหลายเบียนนา ดังพวกโจร 
ปล้นบ้านเบียนหมู่บ้าน ก็เกิดที่อุปาทานขันธ์ทั้งหลายนี่เอง เหมือนหญ้าและ 
ไม้เถาเป็นต้น เกิดที่พื้นดิน เหมือนดอกผลและหน่อเกิดที่ต้นไม้ทั้งหลายฉะนั้น อนึ่ง 
ทุกข์ในเบื้องต้นของอุปาทานขันธ์ทั้งหลาย ก็คือชาติ ทุกข์ในท่ามกลางคือชรา 
ทุกข์ในที่สุดคือมรณะ ทุกข์คือความรุ่มร้อน (ใจ) เพราะกระทบมรณันติกทุกข์ 
(ทุกข์เมื่อใกล้ตาย) เป็นโสกะ ทุกข์คือความครํ่าครวญ เพราะทนต่อทุกข์นั้นไม , ได้ เป็น 
ปริเทวะ ต่อไปทุกข์คือความเจ็บกาย เพราะประสบอนิฏฐโผฏฐัพพะ กล่าวคือความ 
กำเริบแห่งธาตุเป็นทุกชะ ทุกข์คือความเจ็บใจ เพราะเกิดปฏิฆะในทุกข์กายนั้นแห่ง 
ปุถุชนทั้งหลายผู้ถูกความเจ็บกายนั้นเบียนเอา เป็นโทมนัสทุกข์คือความหมกไหม้ 


๑ อภ.ว.อ. (บาล) ๒/'๒๐๑/๑๑๗ 


๒ อภ.ว.อ. (บาล) ๒/๒๐๒/๑๑๗ 


10-1996 (0821-0862)8 


846 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๔๗ 


ของบุคคลทั้งหลายผู้มีความเศร้าสลดที่ความเพิ่มมากขึ้นแห่งทุกข์ที่กล่าวแล้วมี 
โสกะเป็นต้นทำให้เกิดขึ้นเป็นอุปายาสทุกข์คือความไม่สมปรารถนาของบุคคลทั้งหลาย 
ผูได้รับความคาดหวังเป็นอิจฉิตาลาภะ เพราะเหตุนั้น อุปาทานขันธ์ทั้งหลายนั้นเอง 
ซึ่งเมื่อพิจารณาดูโดยประการต่างๆ ดังกล่าวมานี้ย่อมเป็นทุกข์แท้แล 

ใครๆ ไม่อาจกล่าว (พรรณนา) ทุกข์แต่ละอย่างนี้ได้ ที่พระผู้มีพ'ระภาคตรัส 
แสดงไว้มิให้ (หลง) เหลือโดยกาลแม้หลายกัปป็ได้ เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพ'ระภาค 
จะทรงแสดง (โดย) ย่นทุกข์ทั้งปวงนั้นเข้าในอุปาทานขันธ์ ๕ ทุกอย่าง ดุจย่นรส 
นั้าทะเลทั้งสิ้นไว้ในหยดนั้าหยดเดียว จึงได้ตรัสว่า “โดยย่อ อุปาทานขันธ์ ๕ เป็น 
ทุกข์” ดังนี้ 

นี่เป็นวินิจฉัยในอุปาทานขันธ์ทั้งหลาย 

ทุกขสมุทยนิเทศ 

[๕๕๓] ส่วนในสมุทยนิเทศ มีวินิจฉัยว่า คำว่า “ยาย 0 ตณฺหา” ความว่า ตัณหา 
นี้ใด คำว่า โปโนพภวิกา ความว่า การก่อภพ (ใหม่) อีก : ซื่อ'ว่าปุนัพภ'วะ การก่อภพ 
(ใหม่) อีกเป็นปกติของตัณหานั้น เหตุนั้นตัณหานั้นจึงชื่อ โปโนพภวิกา (มีการก่อภพ 
(ใหม่) อีกเป็นปกติ) ตัณหา นั้นชื่อ นนฺทิราคสหคต เพราะไปด้วยกันกับนันทิราคะ 
(ความยินดีอย่างเพลิดเพลิน) มีอธิบายว่า ถึงซึ่งความเป็นอันเดียวกันกับนันทิราคะ 
โดยอรรถ คำว่า ตตฺรตตฺราภิน นฺทินี ความว่า มันเกิดในอัตภาพใดๆ ก็มีปกติมุ่ง 
เพลิดเพลินไปในอัตภาพนั้นๆ คำว่า เสยฺยถีท 0 เป็นนิบาต นี่เป็นความของนิบาตนั้น คือ 
หากถามว่า “ตัณหานั้นเป็นไฉน” ธรรมทั้งหลายนี้คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภว- 
ตัณหา จักมีแจ้ง'ในปฏิจ'จสมุปปาทนิเทศ ส่วนในที่นี้ ตัณหาทั้ง ๓ อย่างนี้ พึงทราบ 
ว่าพระผู้มีพระภาคทรงผนวกเข้าเป็นอันเดียว ตรัสว่า เป็นทุกขสมุทยอริยสัจ โดย 
อรรถว่าเป็นเหตุยังทุกขสัจให้เกิด 

ทุกขนิโรธนิเทศ 

[๕๕๕] ในทุกขนิโรธนิเทศ มีวินิจฉัยว่า โดยนัยว่า โย ตสฺสาเยว ตณฺหาย 
เป็นต้น เป็นอันตรัสความดับแห่งสมุทัย หากถามว่า เหตุไรจึงว่าตรัสความดับแห่ง 
สมุทัย ? คำแก้พึงมีว่า ความดับแห่งทุกข์ย่อมมีเพราะความดับแห่งสมุทัย แท้จริง 


10-1996 (0821-0862)8 


847 


1/5/11,2:40/\1\/เ 


















๘๔๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ทุกข์ย่อมดับเพราะความดับไปแห่งสมุทัยมิใช่เหตุอื่น เหตุนั้นจึงตรัสไว้ (ในธรรมบท) 
ว่า เ- 

ต้นไม้ เมื่อโคนยังมั่นอยู่ ไม่มีอุปัทวะ แม้ถูกตัด (ส่วน 
บน) แล้วก็งอกได้อีกอยู่นั่น ฉันใดก็ดี แม้ทุกข์นี้ก็ฉันนั่น 
เมื่อตัณหานุสัยยังมิได้ถูกถอนทิ้งแล้ว ก็เกิดได้รํ่าไป ๑ 

เพราะเหตุที่ทุกข์ย่อมดับ เพราะความดับไปแห่งสมุทัยดังกล่าวมานั้นแล พระผู้มี 
พระภาคเมื่อทรงแสดงความดับแห่งทุกข์ จึงทรงแสดงโดยความดับแห่งสมุทัยนั้นเอง 

อันพระตถาคตทั้งหลาย เป็นผู้มีความประพฤติเสมอด้วยสีหะท่านจะดับทุกข์และ 
จะแสดงความดับแห่งทุกข์ ย่อมปฏิบัติในเหตุมิได้ปฏิบัติในผล ส่วนเดียรถีย์ทั้งหลาย 
มีความประพฤติเสมอด้วยสุวาน เขาจะดับทุกข์และจะแสดงความดับแห่งทุกข์ ย่อม 
ปฏิบัติในผล โดยแสดงอัดตกิลมถานุ'โยคเป็นต้น หาปฏิบัติในเหตุไม่ด้วยประการฉะนี้ 

ประโยชน์ (ความมุ่งหมาย) แห่งการแสดงความดับแห่งทุกข์ ด้วยอำนาจความ 
ดับแห่งสมุทัย บัณฑิตพึงทราบ โดยนัยดังนี้ก่อน 

แก้อรรถพระบาลีทุกขนิโรธ 

[๕๕๕] ส่วน (ต่อไป) นี้ เป็น (แก้) อรรถ (แห่งพระบาลีทุกขนิโรธ) 

คำว่า ตสฺสาเยว ตณฺหาย ความว่า แห่งตัณหา ที่ พระผู้มีพระภาคตรัส 
(ลักษณะ) ว่า “โปโนพฺภวิกา มีการก่อภพ (ใหม่) อีกเป็นปกติ” เป็นอาทิ แล้วทรง 
จำแนกโดยประเภท มีกามตัณหาเป็นต้นนั้น 

มรรค เรียกว่า วิราคะ ความสำรอกออก เพราะพระบาลีว่า “วิราคา วิมุจฺจติ 
ย่อมหลุดพ้น เพราะวิราคะ” ๒ ความดับโดยสำรอกออกชื่อว่าวิราคนิโรธ ความดับโดย 
สำรอกออกอย่างไม , เหลือ เพราะถอนอนุสัยได้ชื่อว่า อเสสวิราคนิโรธ อีกนัยหนึ่ง 
การละก็เรียกว่า วิราคะ เพราะฉะนั้น ในบทว่า อเสสวิราคนิโรโธ นี้ บัณฑิตพึงเห็น 
(ว่า) ประกอบความว่า “การละอย่างไม่เหลือ ความดับอย่างไม่เหลือ”ดังนี้ก็ได้ แต่ 


๑ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๓๘/๑๓๘ ๒ ดูเทยบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๕/๒๖๒, สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๑๒/๒๗ 


10-1996 (0821-0862)8 


848 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๔๙ 


(เมื่อว่า) โดยเนื้อแท้ บททั้งปวงนั่น เป็นไวพจน์ของนิพพานทั้งนั่น เพราะพระนิพพาน 
พระผู้มีพระภาคตรัสเรียกว่า ทุกขนิโรธอริยสัจ โดยปรมัตถ์ ก็เหตุใดตัณหาสำรอก 
ออกและดับไปได้ก็เพราะ(พระโยคาวจร)อาศัย (หน่วง)พระนิพพานนั่น(เป็นอารมณ์) 
เพราะเหตุนั่น พระนิพพานนั่น จึงตรัสเรียกว่า วิราคะ และว่า นิโรธะด้วย อนึ่ง 
เหตุใดธรรมทั้งหลายมีความสละไปแห่งตัณหานั่นเป็นต้น ย่อมมีขึ้นได้ก็เพราะอาศัย 
พระนิพพานนั่นนั่นแหละ อนึ่งเล่า บรรดาอาลัยทั้งหลาย มีกามคุณาลัยเป็นต้น 
อาลัยแม้อย่างเดียว ย่อมไม่มีในพระนิพพานนั่น เพราะเหตุนั่น จึงตรัสเรียกว่า จาคะ 
ปฏินิสสัคคะ มุตติ อนาลยะ 

[๕๕๖] พระนิพพานนี้นั้น มีความสงบเป็นลักษณะ มีความไม , เคลื่อน 
(คือไม่เปลี่ยนสภาพ เป็นกิจ หรือว่ามีอันทำความโล่งใจเป็นกิจ (ก็ได้) มีความไม , มีนิมิต 
(คือไม่มีเครื่องหมายแห่งทุกข์) เป็นผล หรือว่ามีความไม , มีเครื่องหน่วงเหนี่ยว (จิต) 
เป็นผล (ก็ได้) 

ปัญหาซับซ้อนในเรื่องพระนิพพาน 

[๕๕๗] หากมีคำยืนยันว่า “ไม่มีดอก พระนิพพานน่ะ เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะพึง 
(หา) ได้ ดุจเขากระต่ายฉะนั่น” ดังนื้ไซร้ พระนิพพานไม่มี หามิได้ เพราะพระ 
นิพพานนั่นเป็นธรรมชาติ ที่พึง (หา) ได้ด้วยอุบาย แท้จริง พระนิพพานนั่น ย่อม (หา) 
ได้ด้วยอุบาย กล่าวคือ ความปฏิบัติอันสมควรแก , พระนิพพานนั่น ดุจโลกุตตรจิตของ 
คนอื่นๆ พระอริยะย่อมรู!ด้ด้วยเจโตปริยญาณฉะนั่น เหตุนั่น จึงไม่ควรกล่าวว่า พระ 
นิพพานไม่มี เพราะมิใช่สิ่งที่จะพึงได้ “อันจะว่า ปุถุชนโง่ๆ ไม , ได้ (ประสบ) สิ่งใดสิ่ง 
นั่นย่อม'ไม่มี”ดังนี้ หาควรจะว่าไม่ (เพราะท่านผูได้ประสบมีอยู่) 

[๕๕๘] อนึ่ง ไม่ควรกล่าวว่าพระนิพพานไม่มี เพราะอะไร ? เพราะต้อง (คือ 
เป็นผิดต่อ) ความไม่เป็นหมันแห่งความปฏิบัติ จริงอยู่ เมื่อพระนิพพานไม่มี ความ 
ปฏิบัติชอบที่สงเคราะห์ในธรรมขันธ์ ๓ มีสีลขันธ์เป็นต้น อันมีสัมมาทิฏฐินำหน้า 
ก็ต้องเป็นหมัน แต่ว่าความปฏิบัติชอบนื้หาเป็นหมันไม่ เพราะเป็นเหตุให้ถึงพระ 
นิพพานได้แล” 

หากมีคำแย้งว่า “ความต้อง (คือเป็นผิดต่อ) ความไม่เป็นหมันแห่งการปฏิบัติ 
ไม่มีดอก เพราะความปฏิบัตินั่น ก็เป็นเหตุให้ถึงความไม่มี (อย่างไรล่ะ)” ดังนื้ไซร้ 


10-1996 (0821-0862)8 


849 


1/5/11,2:40/\1\/เ 


















๘๕๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

คำแก้พึงมีว่า “(ความไม , มีเป็นนิพพาน) หามิได้ เพราะไม่มีการบรรลุพระนิพพาน 
ในเพราะความไม , มี (ขันธ์) อดีตและอนาคต (ไม่มีขันธ์ อดีต อนาคตก็บรรลุพระ 
นิพพานได้)” 

หากแย้งอีกว่า“(มิใช่แต่ขันธ์อดีตอนาคตเท่านั้น)แม้ความไม่มีวัตตมานขันธ์(คือ 
ขันธ์ปัจจุบัน) ทั้งหลาย ก็เป็นนิพพานด้วย”ดังนี้ไซร้ คำแก้พึงมีว่า “หามิได้ เพราะพระ 
นิพพานหาได้มีเพราะความไม่มีวัตตมานขันธ์เหล่านั้นไม่ อนึ่ง เพราะเมื่อวัตตมานขันธ์ 
ไม่มีพระนิพพานถึงซึ่งความไม่เป็นไป(ด้วย)(มิใช่ไม่มีวัตตมานขันธ์แล้วเป็นนิพพานดอก) 
และเพราะโทษคือไม , มีการบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานธาตุในขณะแห่งมรรคจิตซึ่งอาศัย 
วัตตมานขันธ์ด้วย (คือว่าในขณะแห่งมรรคจะบรรลุนิพพานไม่ได้)” 

พวกแย้งอีกว่า“โทษไม , มี เพราะในขณะ (แห่งมรรค)นั้นกิเลสทั้งหลายก็ไม่เป็นไปอยู่ 
(แล้ว)”ดังนี้ไซร้ คำแก้พึงมีว่า “หามิได้ เพราะ (หากในขณะแห่งมรรคกิเลสไม่เป็นไป 
ละก็) อริยมรรคก็ต้องถึงความไม่มีประโยชน์” นะซิ จริงทีเดียว เมื่อเป็นอย่างนั้น 
กิเลสทั้งหลายก็ (เป็นอัน) ไม่มีมา แต่ก่อนขณะแห่งอริยมรรค เพราะฉะนั้น อริยมรรค 
ก็ถึงความไม่มีประโยชน์ 

เพราะเหตุดังกล่าวมานั้น ข้อที่'ว่าพระ'นิพพาน'ไม่มี เพราะเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ดุจ 
เขากระต่ายและว่าความปฏิบัติไม่เป็นหมันเพราะความปฏิบัตินั้นเป็นเหตุให้ถึงความไม่มี 
และว่าโทษคือบรรลุพระนิพพาน ในขณะแห่งมรรคไม่ได้นั้นไม , มี เพราะในขณะแห่ง 
มรรค กิเลสก็ไม่เป็นไปอยู่แล้ว นั้นจึงมิใช่เหตุ (คือไม่ชอบแก่เหตุ) 

[๕๕๙] หากมีคำยืนยันอีกว่า ขโย ความสิ้นไปเป็นนิพพาน โดยพระบาลีว่า 
“โย โข อาวุโส ราคกฺขโย อาวุโส ความสิ้นไปแห่งราคะใดแล”เป็นต้นดังนี้ไซร้ คำแก้ 
พึงมีว่า หามิได้ เพราะเพียงแต่ความสิ้น หมายถึงพระอรหัตก็ได้ ด้วยพระอรหัตนั้น 
ท่านก็แสดงไว้โดยนัยว่า “โย โข อาวุโสราคกฺขโย”เป็นต้น ๑ ด้วยเหมือนกัน ยังมี (ผิด) 
อะไรๆ ต่อไปอีก คือ (การกล่าว เพียงแต่ว่าความสิ้นกิเลสเป็นนิพพานนั้นไม่ชอบ) 
เพราะ โทษคือพระนิพพานกลายเป็นธรรมชาติมีชั่วกาลอันสั้นเป็นไป จริงอยู่ 
เมื่อเป็นอย่างนั้น พระนิพพานก็ถึงซึ่งความเป็นธรรมชาติมีชั่วกาลอันสั้น ความเป็น 
ธรรมชาติมีลักษณะแห่งลังขตธรรม และความเป็นธรรมชาติที่จะพึงบรรลุได้โดย 


๑ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๓๑๕/๓๓๖ 


10-1996 (0821-0862)8 


850 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๕๑ 


ไม่แยแสถึงสัมมาวายามะไปเสียด้วย อนึ่ง เพราะความเป็นธรรมชาติมีลักษณะแห่ง 
สังขตธรรมนั่นแล พระนิพพานก็ (เลย) ถึงซึ่งภาวะคือเป็นธรรมชาตินับเข้าในลังขด- 
ธรรมไป เพราะเป็นธรรมชาตินับเข้าในสังขตธรรม ก็ (เลย) ถึงภาวะคือเป็น 
ธรรมชาติถูกไฟมีราคะเป็นต้นเผาเอาได้ เพราะเป็นธรรมชาติถูกเผา ก็ (เลย) ถึงซึ่ง 
ภาวะคือเป็นทุกช์ไปเสียด้วย 

หากมีคำแย้งอีกว่า “โทษไม่มีเพราะความเป็นไป (แห่งกิเลส) ชื่อว่าไม , มีอีกต่อไป 
จำเติมแต่ความสิ้น (ครั้งสุดท้าย) อันใด ความสิ้นอันนั่นเป็นนิพพาน” ดังนี้ไซร้ คำ 
แก้พึงมีว่า หามิได้ เพราะไม , มีความสิ้นเช่นนั่น ประการหนึ่ง เพราะแม้มีความสิ้นนั่นก็ 
ไม่ล่วงโทษ มีประการดังกล่าวแล้ว และเพราะอริยมรรคกลายเป็นนิพพานไปด้วย 
จริงอยู่ อริยมรรค ย่อมยังโทษทั้งหลายให้สิ้น เพราะฉะนั่น ท่านจึงเรียกว่า ขโย 
(ด้วย) และตั้งแต่นั่นไป ความเป็นไป (แห่งโทษ) ก็ไม่มีอีกต่อไปด้วยแล แต่ว่าเพราะ 
พระนิพพานนั่นเป็นอุปนิสัย (คือเป็นที่อาศัยนั่น) โดยปริยายแห่งขย (คือมรรค) ที่ 
ได้แก่อนุปปัตตินิโรธ (นิโรธคือความไม , เกิดขึ้น) พระนิพพานนั่นท่านจึงเรียกว่า ขโย 
(ด้วย)โดยโวหารอันเป็นอุปจาร (คือเกี่ยวข้องก้นกับ) สิ่งซึ่งมีพระนิพพานเป็นอุปนิสัย 

หากมีคำถามว่า “เพราะเหตุไร พระนิพพานนั่นพระผู้มีพระภาคจึงไม่ตรัสโดย 
สรุปเสียทีเดียว” ดังนี้ไซร้ คำแก้พึงมีว่า เพราะพระนิพพานเป็นธรรมสุขุมนัก ก็แล 
ความที่พระนิพพานนั่นเป็นธรรมสุขุมนัก เป็นความที่สำเร็จ (คือปรากฏทั้วไป) แล้ว 
เพราะเป็นเหตุนำมาซึ่งความเป็นผู้ขวนขวายน้อยแห่งพระผู้มีพระภาคและเพราะเป็น 
ธรรมที่ต้องเห็นด้วยอริยจักษุ 

[๕๖๐] เพราะเหตุนั่น พระนิพพานนี้นั่น จึงเป็นธรรมชาติไม , ทั้วไป เพราะเป็น 
ธรรมอันบุคคลผู้เพียบพร้อมด้วยมรรค (เท่านั่น) จะพึงถึงได้ เป็นธรรมชาติไม่มีแดน 
เกิดเพราะไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลาย 

หากมีคำแย้งว่า “พระนิพพานมิใช่ธรรมชาติไม่มีแดนเกิด เพราะมีมรรคจึงมีได้” 
ดังนี้ไซร้ คำแก้พึงมีว่า หามิได้ เพราะนิพพานมิใช่ธรรมที่มรรคจะพึงให้เกิดขึ้นได้ 
แท้จริงพระนิพพานนั่นเป็นธรรมชาติที่บุคคลพึงถึงด้วยมรรคเท่านั่น มิใช่มรรคจะพึง 
ให้เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั่น พระนิพพานจึงชื่อว่า ไม่มีแดนเกิดแท้ เพราะไม่มีแดนเกิด 
จึงไม่มีชรามรณะ เพราะไม่มีแดนเกิดและชรามรณะ จึงเที่ยง 


10-1996 (0821-0862)8 


851 


1/5/11,2:40/\1\/เ 


















๘๕๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

หากมีคำเสนออีกว่า “แม้อณูเป็นต้นก็ถึงซึ่งภาวะอันเที่ยง ดังพระนิพพานฉะนั้น” 
คำสนองไขพึงมีว่า อณูเป็นต้นนั้น ชื่อว่าเที่ยงหามิได้ เพราะไม่มีเหตุ (ที่จะให้เข้าถึง) 
หากมีคำ เสนอ ยาอีกว่า เพราะพระนิพพานเที่ยง สิ่งเหล่านั้นก็เที่ยงฉะนี้ไซร้ คำ 
สนองไขก็พึงมีว่า หามิได้ เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เข้าลักษณะแห่งเหตุ (มีความเป็น 
ธรรมที่พึงมุ่งหมายปรารถนาได้เป็นต้น) หากมีคำเสนออีกว่า สิ่งเหล่านั้นจัดเป็นเที่ยง 
เพรา ะไม่มีเหดุให้เกิดขึ้นเบีนต้น เหมือนพระนิพพาน ฉะนี้ไซร้ คำสนองไขพึงมีว่า หา 
มิได้ เพราะอณูเป็นต้นไม่สัมฤทธิผล (คือไม่อำนวยผลให้ปรากฏ) 

[๕๖๑] อันพระนิพพานนี้เที่ยงแท้ เพราะมีสภาวะคือความถูกต้อง (ชอบด้วย 
เหตุผล) ดังกล่าวแล้ว เป็นอรูป เพราะล่วงเสียซึ่งสภาวะแห่งรูป (มีความเสื่อมโทรม 
เป็นต้น) มิใช่สิ่งไม่มีอยู่โดยปรมัตถ์ เพราะเป็นสิ่งที่พึงบรรลุได้ด้วยญาณวิเศษที่ 
สำเร็จด้วยความบากบั่นอันไม่ย่อหย่อน และเพราะเป็นพระดำรัสของพระสัพพัญณู 
เจ้าด้วย จริงอยู่พระสัพพัญณูเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้ว่า “มีอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ธรรมชาติอัน 
ไม่เกิด ไม่เป็น อันเหตุอะไรๆ มิได้ทำขึ้น อันปัจจัยอะไรๆ มิได้แต่งขึ้น”® ดังนี้ 

นี่เป็นคำวินิจฉัยข้อที่สำคัญในทุกขนิโรธนิเทศ 

ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทานิเทศ 

[๕๖๒] ก็แล ธรรม (คืออริยมรรค) ๘ ที่ตรัสไว้ในนิเทศแห่งทุกขนิโรธคามิที- 
ปฏิปทา (นี้) เป็นอันแจ่มแจ้ง โดยใจความแล้ว แม้ในขันธนิเทศก็จริง แต่ว่าในที่นี้ 
ข้าพเจ้าจะกล่าว เพื่อให้ทราบความแปลกกันแห่งธรรมทั้ง ๘ นั้น อันเป็นไปในขณะ 
เดียวกัน 


สัมมาทิฏเ 

แท้จริง (ว่า) โดยสังเขป ปัญญาจักษุอันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ ถอนอริชชา- 
นุลัยขึ้นได้แห่งพระโยคีผู้ปฏิบัติเพื่อแทงตลอดซึ่งสัจจะ ๕ (บั่นแล) ชื่อสัมมาทิฏฐิ 
สัมมาทิฏฐินั้น มีความเห็นชอบเป็นลักษณะ มีอันประกาศความแท้จริงเป็นกิจ มีการ 
ทำลายความมืดคืออวิชชาเสียได้เป็นผล 


๑ ดู เทียบ ชุ. อุ. (ไทย) ๒๕/๗อา/๓๒๓ 


10-1996 (0821-0862)8 


852 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๕๓ 


สัมมาสังกัปปะ 

ความยกจิตขึ้นเฉพาะสู่ทางไปพระนิพพานอันสัมปยุตด้วยสัมมาทิฏฐินั้น กำจัด 
มิจฉาสังกัปปะออกเสียได้ แห่งพระโยคีผู้มีทิฏฐิอันถึงพร้อมแล้วอย่างนั้น ชื่อสัมมา- 
สังกัปปะ สัมมาสังกัปปะนั้น มีความยกจิตขึ้นถูกทางเป็นลักษณะ มีอัปปนา (ความ 
ตรึกแน่วอยู่ในทาง) เป็นกิจ มีการละมิจฉาสังกัปปะได้เป็นผล 


สัมมาวาจา 

ความงดเว้นจากมิจฉาวาจาอันสัมปยุตด้วยสัมมาสังกัปปะนั้นแหละถอนวจีทุจริต 
ขึ้นเสียได้แห่งพระโยคีผู้เห็นอยู่ (ด้วยสัมมาทิฏ}) และตรึกอยู่ (ด้วยสัมมาสังกัปปะ) 
อย่างนั้น ชื่อสัมมาวาจา สัมมาวาจานั้นมีความกำหนดถือเอา (คือประมวลสัมปยุต- 
ธรรมไว้) เป็นลักษณะ มีความละเว้นเป็นกิจ มีความละมิจฉาวาจาได้เป็นผล 


สัมมากัมมันตะ 

ความงดเว้นจากกายทุจริตมีปาณาติบาตเป็นต้น อันสัมปยุตด้วยสัมมาวาจานั้น 
แหละ ตัดมิจฉาอัมมันตะได้ขาดแห่งพระโยคีผู้เว้นอยู่ (ด้วยสัมมาวาจา) อย่างนั้น ชื่อ 
ว่าสัมมาอัมมันตะ สัมมาอัมมันตะนั้นมีการพยุง (สัมปยุตธรรม) ไว้เป็นลักษณะ มี 
ความละเว้นเป็นกิจ มีการละมิจฉาอัมมันตะได้เป็นผล 

สัมมาอาชีวะ 

ส่วนความงดเว้นจากมิจฉาอาชีวะอันสัมปยุตด้วยความงดเว้นที่เป็นความหมดจด 
แห่งสัมมาวาจาและสัมมาอัมมันตะนั้น เข้าไปตัดเสียได้ซึ่งอเนสนามีความล่อลวง 
เป็นต้น แห่งพระโยคีนั้นอันใด ความงดเว้นนั้นชื่อว่าสัมมาอาชีวะ สัมมาอาชีวะนั้น 
มีความสะอาด (แห่งอาชีวะ) เป็นลักษณะ มีอันยังอาชีวะที่ชอบธรรมให้เป็นไปเป็นกิจ 
มีการละมิจฉาอาชีวะเสียได้เป็นผล 


สัมมาวายามะ 

ลำดับนั้น วิริยารัมภะอันอนุรูปแก่สัมมาอาชีวะนั้น สัมปยุตด้วยสัมมาอาชีวะนั้น 
แหละ ตัดโกสัชชะเสียได้ขาดแห่งพระโยคีนั้น ผู้ตั้งนั้นอยู่แล้วในภูมิแห่งศีล กล่าวคือ 


10-1996 (0821-0862)8 


853 


1/5/11,2:40/\1\/เ 


















๘๕๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


สัมมาวาจา สัมมาก้มมันตะ สัมมาอาชีวะนั้น อันใด วิริยารัมภะนั้นชื่อว่าสัมมาวายามะ 
สัมมาวายามะนั้น มีการประคอง (จิต) ไว้เป็นลักษณะ มีสัมมัปปธาน ๔ อันยังอกุศล 
ธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้นเป็นต้นเป็นกิจ มีอันละมิจฉาวายามะเสียได้เป็นผล 

สัมมาสติ 

ความไม่ลืมแห่งใจอันสัมปยุตด้วยสัมมาวายามะนั้นแหละกำจัดมิจฉาสติออกเสีย 
ได้ แห่งพระโยคีนั้น ผู้เพียรพยายามอยู่อย่างนั้นชื่อว่าสัมมาสติ สัมมาสตินั้นมีการตั้ง 
(สติ) ไว้มั่นเป็นลักษณะ มีความไม่ลืมเป็นกิจ มีการละมิจฉาสติได้เป็นผล 

สัมมาสมาธิ 

เอก้คคตาแห่งจิตอันสัมปยุตด้วยสัมมาสตินั้นแหละทำลายมิจฉาสมาธิเสียได้แห่ง 
พระโยคีนั้น ผู้มีจิตอันเป็นสติชั้นยอดเยี่ยมรักษาอยู่อย่างนั้น ชื่อสัมมาสมาธิ ส้มมา- 
สมาธินั้นมีความไม , ส่ายไป (แห่งจิต) เป็นผลแล 

นี่เป็นนัยในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานิเทศ 

วินิจฉัยคำว่าชาติเป็นต้น ในอริยสัจนี้ บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยกิจแห่งญาณ 

[๕๖๓] ข้อว่า โดยกิจแห่งญาณ ความว่า บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยกิจแห่ง 
สัจจญาณ (ความรู้อริยสัจ) ด้วย ก็สัจจญาณมี ๒ คือ อนุโพธญาณ (ความรูโดยรู้ตาม) 
ปฏิเวธญาณ (ความรูโดยตรัสรู้) ในญาณ ๒ อย่างนั้น อนุโพธญาณ เป็นโลกิยะ 
เป็นไปในนิโรธและมรรค ด้วยอำนาจการได้ฟังก้นมาเป็นต้น ปฏิเวธญาณ เป็นโลกุตตระ 
ทำนิโรธให้เป็นอารมณ์แล้ว แทงตลอดสัจจะทั้ง ๔ ได้โดยกิจ (มีกำหนดรู้สัจจะ 
เป็นต้น) ดังพระบาลีว่า “ภิกษุทั้งหลาย ผู้[ดเห็นทุกข์ ผู้นั้นย่อมเห็นทุกขสมุทัยด้วย 
ย่อมเห็นทุกขนิโรธด้วย ย่อมเห็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาด้วย” ๑ ดังนี้เป็นต้น คำพระ 
บาลีแห่งนี้บัณฑิตพึง (นำมา) กล่าวให้หมดเถิด อันกิจแห่งปฏิเวธญาณนั้นจักมีแจ้งใน 
(ตอนว่าด้วย) ญาณทัสสนวิสุทธิ ก็แลสัจจญาณที่เป็นโลกิยะนี้ใดในโลกิยญาณนั้น 


๑ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๐/๖๑๑ 


10-1996 (0821-0862)8 


854 


1/5/11,2:40/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๕๕ 


ทุกขญาณ (ความรู้ใน-ทุกข์) ย่อมยังสักกายทิฏฐิอันเป็นไปด้วยอำนาจความครอบงำ 
เอาไว้อย่างกลุ้มรุมให้กลับ สมุทยญาณ (ความรูในสมุทัย) ย่อมยังอุจเฉททิฏฐิให้กลับ 
นิโรธญาณ (ความรูใน , นิโรธ) ย่อมยังสัสสตทิฏฐิให้กลับ มรรคญาณ (ความรูในมรรค) 
ย่อมยังอกิริยทิฏฐิให้กลับ นัยหนึ่งทุกขญาณยังความปฏิบัติผิดในผล กล่าวคือความ 
สำคัญว่ายั่งยืน ว่างาม ว่าเป็นสุข ว่าเป็นตัวตนในขันธ์ทั้งหลายอันปราศจากความยั่ง 
ยืน ความงาม ความเป็นสุข ความเป็นตัวตนให้กลับ สมุทยญาณยังความปฏิบัติผิด 
ในเหตุ อันเป็นไปโดยความนับถือในสิ่งที่มิใช่เหตุว่าเป็นเหตุ เช่นว่า “โลกย่อมเป็น 
ไปโดยท่านผู้เป็นใหญ่ (พระอิศวร) โดยสิ่งที่เป็นประธาน โดย (พระ) กาลและโดย 
สภาวะ (ความเป็นเอง) เป็นต้น ให้กลับ นิโรธญาณยังความปฏิบัติผิดในนิโรธอัน 
ได้แก่ความถือว่า ความหลุดพ้น (มี) ในอรูปโลกและในโลกถูปิกา (ภูมิ ที่ถือว่าเป็น 
ยอดโลก) เป็นต้น ให้กลับ มรรคญาณยังความปฏิบัติผิดในอุบายที่เป็นไปโดยอำนาจ 
ความถือในสิ่งที่มิใช่ทางแห่งวิสุทธิ อันต่างโดยกามสุขัลลิกานุ'โยคและอัดตกิลมถา¬ 
นโยค ว่าเป็นทางแห่งวิสุทธิให้กลับ เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไวัว่า 

นรซนยังไม่รู้แจ้งสัจจะทั้งหลายอยู่ตราบใด เขาก็ยัง 
หลงงมอยู่ในเรื่องโลก ในเหตุเกิดแห่งโลก ในนิพพานอัน 
เป็นที่ดับแห่งโลก และในอุบาย (เครื่องเข้าถึง) นิพพานนั้น 
อยู่ตราบนั้น 

วินิจฉัยโดยกิจแห่งญาณในอริยสัจนี้ บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ ประการหนึ่ง 

โดยประเภทแห่งธรรมที่นับเข้าในอริยสัจ 

[๕๖๔] ข้อว่า “โดยประเภทแห่งธรรมทั้งหลาย ที่ อยู่ภายใน (คือนับเข้าใน 
อริยสัจ)” ดังนี้ ความว่า เว้นตัณหาและอนาสวธรรมทั้งหลายเสีย (โลกิยะ) ธรรมที่ 
เหลือทั้งปวงนับเข้าในทุกขสัจ ตัณหาวิจริต ๓๖ นับเข้า'ไนสมุทยสัจ นิโรธไม่เจือปน 
(ดับอะไร) โดยมุข (หัวหน้า) คือ สัมมาทิฏฐิ วิมังสิทธิบาท ปัญญินทรีย์ ปัญญาพละ 
และธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ นับเข้าในมัคคสัจ โดยอปเทส (ข้ออ้าง) คือ สัมมาสังกัปปะ 
วิตก ๓มีเนกขัมมวิตกเป็นต้นนับเข้าในมัคคสัจโดยอปเทสคือสัมมาวาจาวจีสุจริต๔ 
นับเข้าในมัคคสัจ โดยอปเทสคือสัมมาก้มมันตะ กายสุจริต ๓ นับเข้าในมัคคสัจ โดย 
มุขคือสัมมาอาชีวะ อัปปิจฉตาและสันตุฏฐิตา นับเข้าในมัคคสัจ หรืออนึ่ง สัทธินทรีย์ 


10-1996 (0821-0862)8 


855 


1/5/11,2:40/\1\/เ 


















๘๕๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สัทธาพละและฉันทิทธิบาทก็นับเข้าในมัคคสัจ เพราะสัมมาวาจา สัมมาก้มมันตะและ 
สัมมาอาชีวะทั้งหมดนั่นเป็นอริยกันตศีล และเพราะอริยกันตศีลเป็นธรรมที่พึงรับ 
ไว้ด้วยมือคือศรัทธา เพราะเหตุที่สัทธินทรีย์ สัทธาพละ และฉันทิทธิบาท มีศีลจึงมี 
วิริยินทรีย์ วิริยพละ และวิริยสัม!พชฌงค์ นับเข้าในมัคคสัจ โดยอปเทสคือ 
สัมมาสติ สติปัฏฐาน ๔ สตินทรีย์ สติพละ และสติสัม!พชฌงค์ นับเข้าในมัคคสัจ 
โดยอปเทสคือสัมมาสมาธิ สมาธิ ๓ มีสวิตักกลวิจารสมาธิเป็นต้น จิตตสมาธิ (คือ 
จิตติทธิบาท) สมาธินทรีย์ สมาธิพละ ปีติสัมโพชฌงค์ ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิ- 
ส้ม!พชฌงค์และอุเปกขาสัม!พชฌงค์บับเข้าในมัคคสัจแล 

วินิจฉัยโดยประเภทแห่งธรรมทั้งที่อยู่ภายในอริยสัจนี้ บัณฑิตพึงทราบดังกล่าว 
มาฉะนี้ ประการหนึ่ง 


โดยอุปมา 

[๕๖๕] ข้อว่า โดยอุปมา ความว่า ก็ แลทุกขสัจ พึงเห็นเหมือนของหนัก 
สมุทยสัจเหมือนการถือของหนัก นิโรธสัจเหมือนการวางของหนัก มัคคสัจเหมือน 
อุบาย (คือวิธี) วางของหนัก อนึ่ง ทุกขสัจเหมือนโรค สมุทยสัจเหมือนเหตุของโรค 
นิโรธสัจเหมือนความหายโรค มัคคสัจเหมือนยา หรือว่าทุกขสัจเหมือนขาดแคลนอาหาร 
สมุทยสัจเหมือนฝนไม่ดี นิโรธสัจเหมือนมีอาหารสมบูรณ์ มัคคสัจเหมือนฝนดี 

สัจจะ ๔ นี้ บัณฑิตพึงทราบโดยประกอบ (การ) อุปมาด้วยคนมีเวร มูลแห่งเวร 
ภัย ความถอนเวรและอุบายถอนเวร ด้วยต้นไม้มีพิษ รากของต้นไม้ การตัดราก และ 
อุบายตัดรากนั่น ด้วยภัย มูลแห่งภัย ความปราศจากภัย และอุบายบรรลุความ 
ปราศจากภัยนั่น ด้วยฝังในห้วงนั่าใหญ่ ฝังนอก และความพยายามที่ให้ (ข้ามห้วง 
นาไป) ถึงฝังนอกนั่น บ้างก็ได้ 

วินิจฉัยโดยอุปมาในอริยสัจนี้ บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยจตุกกะ - เป็นและไม่เป็นอริยสัจ ๔ 

[๕๖๖] ข้อว่า โดยจตุกก ะ ความว่า ก็ในอริยสัจ ๔ นี้ สิ่งที่เป็นทุกข์ (แต่) 
ไม่เป็นอริยสัจก็มี สิ่งที่เป็นอริยสัจก็มี สิ่งที่เป็นอริยสัจ (แต่) ไม่เป็นทุกข์ก็มี สิ่งที่ 
เป็นทั้งทุกข์'ทั้งอริยสัจก็มี สิ่งที่ไม่เป็นทุกข์ ไม , เป็นอริยสัจก็มี ในอริยสัจที่เหลือมี 
สมุทัยเป็นต้นก็นัยนี้ 


10-1996 (0821-0862)8 


856 


1/5/11,2:41 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๕๗ 


ในจตุกกะนั้น ธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับมรรคและสามัญผลทั้งหลาย ชื่อ 
ว่าเป็นทุกข์ เพราะเป็นสังขารทุกข์ ตามพระบาลีว่า “สิ่งใดไม , เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์” ๑ 
แต่ไม่เป็นอริยสัจ นิโรธเป็นอริยสัจ แต่ไม่เป็นทุกข์ ส่วนอริยสัจ ๒ นอกนี้ (คือสมุทัย 
และมรรค) พึงเป็นทุกข์ก็ได้ เพราะไม่เที่ยง แต่ว่าพระโยคาวจรอยู่ (ประพฤติ) 
พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคนั้น เพื่อกำหนดรู้ทุกข์ใด มิใช่เป็นทุกข 6 โดยความเป็น 
ทุกข์อย่างนั้น (คือว่าเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยง มิใช่เป็นทุกข์โดยเป็นปริญเญยยธรรม) 
ส่วนอุปาทานขันธ์ ๕ เว้นแต่ตัณหาเป็นทั้งทุกข์ ทั้งอริยสัจโดยอาการทั้งปวง ธรรม 
ทั้งหลายที่สัมปยุตกับมรรคและสามัญผลทั้งหลาย ไม , เป็นทุกข์โดยความเป็นทุกข์ 
สำหรับกำหนดรู้แห่งพระโยคาวจรผู้อยู่ (ประพฤติ) พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค 
(คือไม่เป็นทุกข์โดยเป็นปริญเญยยธรรม แต่เป็นทุกข 6 โดยเป็นสังขารทุกข์ ดังกล่าวใน 
บทแรก) (ทั้ง) ไม่เป็นอริยสัจ 

วินิจฉัยในอริยสัจนี้โดยจตุกกะ โดยประกอบความเข้าตามควรในอริยสัจอื่นมี 
สมุทัยเป็นต้นด้วย บัณฑิตพึงทราบโดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ ประการหนึ่ง 

โดยว่างเปล่า 

[๕๖๗] ในสองข้อว่า “โดยว่างเปล่าและโดยอย่างต่างๆ มือย่างเดียว 
เป็นต้น” นี้ พึงทราบวินิจฉัยโดยว่างเปล่าก่อน เพราะ (เมื่อว่า) โดยปรมัตถ์สัจจะ 
ทั้งสิ้น บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นของว่างเปล่า เพราะไม่มีผู้เสวย ผู้ทำ (คือผู้สร้าง) ผู้ดับ 
และผู้เดิน เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์จึงกล่าวคำประพันธ์นี้ไว้ว่า 

“อันทุกข์มีอยู่แท้ แต่ใครๆ ผู้เสวยทุกข์ไม่มี ผู้ทำไม่มี 
แต่การกระทำมีอยู่แท้ ความดับมีอยู่ แต่คนผู้ดับไม่มี 
ทางมีอยู่ แต่ผู้เดินไม่มี” 

อีกนัยหนึ่ง ความว่างในสัจจะ ๔ นั้น พึงทราบดังนี้ คือ 
สัจจะสองข้างต้น ว่างจากความยั่งยืน ความงาม ความสุข 
และความเป็นตัวตน อมตบท (คือ นิโรธ) ว่างจากความ 


๑ ดูเทียบ ส 0 . ข. (ไทย') ๑๗/๑๕/๒๙ 


10-1996 (0821-0862)8 


857 


1/5/11,2:41 / \1\/เ 



















๘๕๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เป็นตัวตน มรรคเว้นจากความยั่งยืน ความสุข และความ 
เป็นตัวตน 

หรือว่าสัจจะ ๓ ว่างจากนิโรธ และนิโรธก็ว่างจากสัจจะ ๓ ที่เหลือ หรือว่าใน 
สัจจะ ๔ นี้ สัจจะ ที่เป็นเหตุ ว่างจากสัจจะที่เป็นผล เพราะไม , มีทุกข์ในสมุทัย 
และไม่มีนิโรธในมรรค (เหตุ) หาร่วมครรภ์กับผล ดังเช่นปกติ (หรือประพฤติ) ของ 
พวกปกติวาทีไม , และผลเล่าก็ว่างจากเหตุ เพราะทุกข์กับสมุทัยและนิโรธกับมรรค 
ร่วมกลุ่มกันไม่ได้ (ผล) หาร่วมอยู่ในเหตุ เป็นเหตุผล (ผลร่วมเหตุ) ดังเช่น ทวิอณุกผล 
(ผลเกิดแต่อณุ ๒) เป็นต้นของพวกสมวายวาทีไม่ เพราะเหตุนั้น นักปราชญ์จึงกล่าว 
คำประพันธ์ไว้ว่า 

ในสัจจะ ๔ นี้ สัจจะ ๓ ว่างจากนิโรธ นิพพุติ (คือนิโรธ) 

เล่า ก็ว่างจากสัจจะ ๓ นั้น สัจจะที่เป็นเหตุว่างจากสัจจะที่ 
เป็นผล สัจจะที่เป็นผลนั้นเล่าก็ว่างจากสัจจะที่เป็นเหตุ 

พึงทราบวินิจฉัยโดยว่างเปล่าดังกล่าวมาฉะนี้ก่อน 

โดยอย่างต่างๆ มีอย่างเดียวเป็นต้น 

[๕๖๘] ข้อว่า โดยอย่างต่างๆ มี อย่างเดียวเป็นต้น ความว่า ก็แลในสัจจะ ๔ 
นี้ ทุกข์ทั้งหมดเป็นอย่างเดียว โดยเป็นปวัตติ (ความหมุนไปแห่งสงสาร) เป็น ๒ 
โดยเป็นนามและรูป เป็น ๓ โดยต่างแห่งอุปปัติภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ 
เป็น ๔ โดยแยกตามอาหาร ๔ (ที่เป็นปัจจัย) เป็น ๕ โดยแยกเป็นอุปาทานขันธ์ ๕ 

แม้สมุทัย ก็เป็นอย่างเดียวกัน โดยเป็นปวัตตกะ (ผู้ยังสงสารให้หมุนไป) เป็น 
๒ โดยเป็นสัมปยุตกับทิฏฐิและไม่สัมปยุตกับทิฏฐิ เป็น ๓ โดยต่างแห่งกามตัณหา 
ภวตัณหา วิภวตัณหา เป็น ๔ โดยเป็นโทษที่พึงละด้วยมรรค ๔ เป็น ๕ โดยแยกเป็น 
ความมุ่งยินดีในอารมณ์ ๕ มีมุ่งยินดีในรูปเป็นต้น เป็น ๖ โดยแยกเป็นกองตัณหา ๖ 

ส่วนนิโรธเป็นอย่างเดียว โดยเป็นอสังขดธาตุ แต่โดยปริยายเป็น ๒ โดย 
เป็นสอุปาทิเสสและอนุปาทิเสส เป็น ๓ โดยเป็นความสูญไปแห่งภพ ๓ เป็น ๔ โดย 
เป็นธรรมที่พึงบรรลุด้วยมรรค ๔ เป็น ๕ โดยเป็นความหายไปแห่งความมุ่งยินดี ๕ 
เป็น ๖ โดยเป็นความทำลายไปแห่งกองตัณหา ๖ 


10-1996 (0821-0862)8 


858 


1/5/11,2:41 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๕๙ 


ส่วนมรรคเป็นอย่างเดียวโดยเป็นภาเวตัพพธรรม เป็น ๒โดยแยกเป็นสมถะและ 
วิปัสสนา หรือโดยแยกเป็นทัสสนะ (คือโสดาปัตติมรรค) และภาวนา (คือสกทาคามิ 
มรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค) เป็น ๓ โดยต่างแห่ง (ธรรม) ขันธ์ ๓ แท้จริง 
มรรคนี้เพราะเหตุที่มีองค์เป็นส่วนย่อย ท่านจึงสงเคราะห์ (คอรวมเข้า) ด้วย (ธรรม) 
ขันธ์ ๓ ซึ่งเป็นส่วนรวม เหมือนเมืองรวมเข้าด้วยแคว้นฉะนี้ ดังพระธรรมทินนาเถรี 
กล่าว (แก้ปัญหาของวิสาขอุบาสก) ว่า “อาวุโส วิสาขะ ขันธ์ ๓ ท่านมิได้สงเคราะห์ 
เข้าด้วยอริยมรรค มีองค์ ๘ ดอก แต่ว่าอริยมรรคมีองค์ ๘ ต่างหากท่านสงเคราะห์ 
เข้าด้วยขันธ์ ๓ อาวุโส วิสาขะ สัมมาวาจาใดด้วย สัมมาก้มมันตะใดด้วย สัมมา 
อาชีวะใดด้วย ธรรม ๓ ประการนี้ ท่านสงเคราะห์ด้วยศีลขันธ์ สัมมาวายามะใดด้วย 
สัมมาสติใดด้วย สัมมาสมาธิใดด้วย ธรรม ๓ นี้ ท่านสงเคราะห์ด้วยสมาธิขันธ์ 
สัมมาทิฏฐิใดด้วย สัมมาสังกัปปะใดด้วย ธรรม (๒) นี้ ท่านสงเคราะห์ด้วย 
ปัญญาขันธ์”® ดังนี้ 

เพราะในอริยมรรคนี้ ธรรม ๓ ประการ มีสัมมาวาจาเป็นต้น เป็นศีลแท้ เพราะ 
เหตุนั้น ธรรม ๓ ประการนั้น ท่านจึงสงเคราะห์เข้าด้วยศีลขันธ์โดยความมีชาติ 
เสมอก้น 

ก็ แล ในพระบาลี ท่านทำนิเทศไว้โดยภุมมวจนะว่า “สี ลกฺขนฺเธ” ก็จริง แต่ก็พึง 
ทราบเนื้อความโดยเป็นกรณวจนะ (คือเป็น สีลกฺขนฺเธน) เถิด 

ส่วนในธรรม ๓ ประการ มีสัมมาวายามะเป็นต้น สมาธิมิอาจแนบแน่นโดยความ 
เป็นหนึ่งในอารมณ์โดยธรรมดาของตนได้ต่อเมื่อวิริยะทำกิจคือประคอง(จิต)ไวิให้สำเร็จ 
และสติทำกิจคือไม่ฟันเพึอนไปให้สำเร็จอยู่ (สมาธิ) เป็นธรรมได้รับอุปการะ (ดังนั้น) 
แล้ว จึงอาจ (แนบแน่นได้) 

(ต่อไป) นี้เป็นอุปมาในธรรม ๓ ประการนั้น เหมือนอย่างว่าในสหาย ๓ คน 
ผู้เข้าไปสู่อุทยานด้วยประสงค์ว่า จักเล่นนักขัตฤกษ์ ต่างว่าสหายผู้หนึ่งเห็นต้นจำปา 
มีดอกบานงาม ก็เอื้อมมือขึ้นไป แต่เก็บไม่ถึง คนที่สองจึงก้มตัวลงให้หลังแก , สหายผู้ 
นั้น สหายผู้นั้นแม้ยืนอยู่บนหลังสหายผู้หนึ่ง เหยียบยันไหล่สหายผู้หนึ่ง จึงเลือก 


๑ ดู เทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๒/๘๐อา 


10-1996 (0821-0862)8 


859 


1/5/11,2:41 /\1\/เ 



















๘๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เก็บดอกไม้ตามชอบใจมาประดับกาย เล่นนักขัตฤกษ์ได้ฉันใด ข้ออุปไมยนี้ก็พึงเห็น 
ฉันนั้น อันธรรม ๓ ประการ มีสัมมาวายามะเป็นต้น เป็นธรรมเกิดร่วมกัน เปรียบ 
เหมือนสหาย ๓ คน ผู้เข้าสู่อุทยานด้วยกัน อารมณ์ (ของสมาธิ) เหมือนต้นจำปา 
มีดอกบานงาม สมาธิที่ไม่อาจแนบแน่น โดยความเป็นหนึ่งแน่ในอารมณ์โดยธรรมดา 
ของตนได้ เหมือนสหายผู้แม้เอื้อมมือขึ้นไปแล้ว แต่เก็บไม่ถึงวายามะเหมือนสหาย 
ผู้ก้มหลังให้ สติเหมือนสหายผู้ยืนเอียงไหล่ให้ เมื่อวิริยะยังกิจคือการประคอง (จิต) 
ให้สำเร็จ และเมื่อสติยังกิจคือไม่ฟันเหืเอนไปให้สำเร็จอยู่ สมาธิเป็นธรรมได้รับ 
อุปการะ (ดังนั้น) แล้วจึงอาจแนบแน่นโดยความเป็นหนึ่งแน่ในอารมณ์ได้ เปรียบเหมือน 
ในสหาย ๓ คนนั้น ผู้หนึ่งยืนบนหลังอีกคนหนึ่ง เหยียบยันไหล่ของคนหนึ่ง จึงสามารถ 
เก็บดอกไม้ได้ ตามชอบใจฉะนั้น เพราะเหตุนั้น ในธรรม ๓ ประการนั้น สมาธิอย่าง 
เดียวท่านสงเคราะห์เข้าด้วยสมาธิขันธ์โดยความมีชาติเสมอกัน ส่วนวายามะและสติ 
เป็นธรรมที่ท่านสงเคราะห์เข้าโดยกิริยา (คือเป็นธรรมอุดหนุนสมาธิ) 

แม้ในสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะเล่า ปัญญาก็มิอาจตัดสินอารมณ์ว่า 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาโดยธรรมดาของตนได้ ต่อเมื่อวิตกแคะๆ ให้จึงอาจตัด 
สินได้ ข้อนี้อย่างไร ? เหมือนอย่างว่า เหรัญญิกวางเหรียญกษาปณ์ลงที่ (ฝ่า) มือแล้ว 
แม้เป็นผู้ใคร่จะตรวจดูในทุกส่วน (ของเหรียญ) ก็มิอาจใช้เปลือกตาพลิก (ดู) ได้เลย 
ต่อใช้ข้อนิ้วมือ (จับ) พลิกไปมา จึงอาจดูส่วนนั้นส่วนนี้ได้ ฉันใด ปัญญาก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน มิอาจตัดสินอารมณ์โดยว่าไม่เที่ยงเป็นต้นโดยธรรมดาของตนได้ ต่อวิตก 
ซึ่งมีการปัก (จิต) ลงไปเฉพาะ (ในอารมณ์) เป็นลักษณะ มีการกระทบ (อารมณ์) 
เป็นรสดังว่าแคะเอามาให้ และดังว่าพลิกเอามาให้นั้นแหละ จึงอาจตัดสินได้ เพราะ 
เหตุนั้น แม้ในองค์มรรค ๒ นี้ ก็สัมมาทิฏฐิเท่านั้น ท่านสงเคราะห์เข้าด้วยปัญญาขันธ์ 
โดยมีชาติเสมอกัน ส่วนสัมมาสังกัปปะ เป็นธรรมที่ท่านสงเคราะห์เข้าโดยเป็นกิริยา 
(คือเป็นองค์อุดหนุน) 

มรรคถึงความสงเคราะห์เข้าด้วย (ธรรม) ขันธ์ ๓ นี้ ด้วยประการฉะนี้ เพราะ 
ฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงว่า “มรรคเป็น ๓ โดยต่างแห่ง (ธรรม) ขันธ์ ๓” 

มรรคนั้นเป็น ๔ ด้วยอำนาจแห่งมรรค ๔ มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น 


10-1996 (0821-0862)8 


860 


1/5/11,2:41 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๖ อินทริยสัจจนิเทศ 


๘๖ ๑ 


อีกนัยหนึ่ง สัจจะทุกข้อจัดว่าเป็นอย่างเดียว เพราะเป็นธรรมไม่กลายเป็นไม , จริง 
หรือเพราะเป็นอภิญเญยยธรรม เป็น ๒ โดยเป็นโลกิยะและ!ลกุตตระ หรือโดยเป็น 
สังขตะและอสังขตะ เป็น ๓ โดยเป็นธรรมที่ต้องละด้วยทัสสนะและภาวนา และโดย 
เป็นธรรมที่ไม่ต้องละ เป็น ๔ โดยต่างแห่งกิจมีเป็นธรรมที่พึงกำหนดรู้เป็นต้นแล 

วินิจฉัยโดยอย่างต่างๆมีอย่างเดียวเป็นต้นในอริยสัจนี้พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

โดยมีส่วนเสมอกันและไม่เสมอกัน 

[๕๖๙] ข้อว่า “โดย (สภาคและวิสภาค) มี ส่วนเสมอกันและไม่เสมอกัน” 

ความว่า สัจจะ ทุกชัอมีส่วนเสมอกันและกัน โดยเป็นธรรมไม่กลายเป็นไม่จริง ๑ โดย 
เป็นธรรมว่างเปล่าจากอัตตา ๑ และโดยการแทงตลอดที่ทำได้ยาก ๑ ดังพระผู้มีพระ 
ภาคตรัส (ถามพระอานนท์) ว่า “อานนท์ ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน ข้อที่ 
บุคคลพึงยิงลูกศรจากที่ไกล ให้ผ่านช่องลูกดาลช่องเล็ก ๆ ให้ลูกซ้อนลูกตามกันไป 
มิให้ , พลาดกัน หรือชัอที่บุคคลจะพึงใซ้ปลายขนสัตว์ผ่าเป็น ๗ ยิงไปให้ถูกปลายขนสัตว์ 
(ที่เป็นเป้า) ข้อไหนทำได้ยากกว่า สำเร็จได้ยากกว่า” พระอานนท์กราบทูลว่า “ข้าแต่ 
พระองค์ผู้เจริญ ชัอที่บุคคลจะพึงใช้ปลายขนสัตว์ผ่าเป็น ๗ ยิงไปให้ถูกปลายขนสัตว์ 
(ที่เป็นเป้า) นั้นแหละ ทำได้ยากกว่า สำเร็จได้ยากกว่า” ตรัสว่า “อานนท์ บุคคลผู้ที่ 
แทงทะลุตามเป็นจริงว่านึ่ทุกข์ ฯลฯ นึ่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ยังแทงให้ทะลุได้ยาก 
ยิ่งกว่า ยิงขนสัตว์ด้วยขนสัตว์นั้นไปอีกนะ”ดังนี้ ๑ (แต่) สัจจะทุกข้อนั้นมีส่วนไม่เสมอกัน 
โดยกำหนด ต่างกันไปตามลักษณะของตน ๆ อนึ่ง สัจจะ ๒ ข้างต้นจัดว่ามีส่วน 
เสมอกัน เหตุเป็นสภาพลึก เพราะอรรถว่ายากที่จะหยั่ง เหตุเป็นโลกียธรรมและเป็น 
สาสวธรรมด้วยกัน (แต่) มีส่วนไม , เสมอกัน โดยแยกกันเป็นผล (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นเหตุ 
(ฝ่ายหนึ่ง) และโดย (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นปริญเญยยธรรม (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นปหาตัพพธรรม 
สัจจะ ๒ ข้างปลายเล่า นับว่ามีส่วนเสมอกัน เหตุเป็นธรรมหยั่งได้ยาก เพราะเป็น 
ธรรมลึก เหตุเป็นโลกุตตรธรรมและเป็นอนาสวธรรมด้วยกัน (แต่) มีส่วนไม , เสมอกัน 
โดยแยกกันเป็นวิสยะ (คือแดนดับทุกข์ฝ่ายหนึ่ง) และเป็นวิสยี (คือทางไปสู่แดนนั้น 


๑ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๑๕/'๖'๒๘ 


10-1996 (0821-0862)8 


861 


1/5/11,2:41 /\1\/เ 



















๘๖๒ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ฝ่ายหนึ่ง) และโดย (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นสัจฉิกาต้พพธรรม (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นภาเวตัพพธรรม 
อนึ่งเล่า สัจจะที่ ๑ กับที่ ๓ มีส่วนเสมอกันโดยเป็นข้อนี้ว่า เป็นผลด้วยกัน (แต่) มี 
ส่วนไม่เสมอกันโดย (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นลังขดธรรม และ (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นอสังขดธรรม 
ข้างฝ่ายสัจจะที่ ๒ กับที่ ๔ มีส่วนเสมอกัน โดยเป็นชัอที่ถูกชี้ว่าเป็นเหตุด้วยกัน (แต่) 
มีส่วนไม่เสมอกันโดย (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นกุศลส่วนเดียว และ (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นอกุศล 
ส่วนเดียว ฝ่ายข้างสัจจะที่ ๑ กับที่ ๔ มีส่วนเสมอกัน โดยเป็นลังขดธรรมด้วยกัน 
(แต่) มีส่วนไม , เสมอกัน โดย (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นโลกียธรรม และ (ฝ่ายหนึ่ง) เป็น'โลกุตด'ร- 
สรรม แม้สัจจะที่ ๒ กับที่ ๓ เล่า ก็มีส่ , วนเสมอกัน โดยเป็นเนวเสกขานาเสกขธรรม 
(ธรรมของพระเสกขะก็มิใช่ ของพระอเสกขะก็มิใช่) ด้วยกัน (แต่) มีส่วนไม่เสมอกัน 
โดย (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นสารัมมณธรรม (ธรรมมีอารมณ์) และ (ฝ่ายหนึ่ง) เป็นอนารัมมณ- 
ธรรม (ธรรมไม่มีอารมณ์) 

ผู้มีสติปัญญาพึงทราบความที่อริยสัจมีส่วนเสมอกัน 
และไม่เหมือนกัน โดยประการและโดยนัยดังกล่าวมา 
ฉะนี้แล 


ปริจเฉทที่ ๑๖ ชื่ออินทรียสัจจนิเทศ 
ในอธิการแห่งปัญญาภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996 (0821-0862)8 


862 


1/5/11,2:41 /\1\/เ 



















ปริปีเฉทที่ ๑๗ 
ปญญาภูมินิเทศ 


ปฏิจจสมุปปาทกถา 

[๕๗๐] เพราะเหตุที่ในธรรมทั้งหลายที่เป็นภูมิแห่งปัญญานี้ ท่านกล่าวไว้ว่า 
“ธรรมทั้งหลาย ต่างโดยขันธ์ อายตนะ ธาตุ อินทรีย์ สัจจะ และปฏิจจสมุปบาท 
เป็นอาทิ เป็นภูมิ (แห่งปัญญา)” ดังนี้ ปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันนธรรม 
ทั้งหลายที่รวมเข้าไว้ด้วยอาทิศัพท์ยังเหลืออยู่ (ยังมิได้พรรณนา) เพราะเหตุนั้น บัดนี้ 
จึงถึงลำดับแห่งการสังวรรณนาปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปปันนธรรมนั้น 

ในธรรมสองอย่างนั้น ธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้น พึงทราบว่า ชื่อปฏิจ'จสมุป- 
บ'าท เป็นอันดับแรก จริงอยู่ คำนี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็ 
ปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย 


สังขารทั้งหลาย 

มีเพราะปัจจัยคือ อวิชชา 

วิญญาณ 

มีเพราะปัจจัยคือ สังขาร 

นามรูป 

มีเพราะปัจจัยคือ วิญญาณ 

สฬายตนะ 

มีเพราะปัจจัยคือ นามรูป 

ผัสสะ 

มีเพราะปัจจัยคือ สฬายตนะ 

เวทนา 

มีเพราะปัจจัยคือ ผัสสะ 

ตัณหา 

มีเพราะปัจจัยคือ เวทนา 

อุปาทาน 

มีเพราะปัจจัยคือ ตัณหา 

ภพ 

มีเพราะปัจจัยคือ อุปาทาน 

ชาติ 

มีเพราะปัจจัยคือ ภพ 

ชรามรณะ โสกะ 


ปริเทวะ ทุกชะ 

' มีเพราะปัจจัยคือ ชาติ 

โทมนัส อุปายาส , 



10-1996(0863-0976)8 863 1/5/11,2:42^ 




















๘๖๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมมีดังนี้ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่า 
ปฏิจจสมุปบาท” ๑ 

ส่วนธรรมทั้งหลายมีชรามรณะเป็นต้น พึงทราบว่าชื่อว่า ปฏิจจสมุปปันนธรรม 
จริงอยู่ คำนี้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจจสมุปปันนธรรม 
ทั้งหลาย เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ชรามรณะ เป็นธรรมไม่เที่ยง เป็นธรรมที่ปัจจัย 
ปรุงแต่งขึ้น เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม (อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น) เป็นธรรมมีความสิ้นไป 
เป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความ 
ดับไปเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ชาติ ฯลฯ ภพ อุปาทาน ตัณหา เวทนา ผัสสะ 
สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร อวิชชา เป็นธรรมไม่เที่ยง เป็นธรรมที่ปัจจัย 
ปรุงแต่งขึ้น เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม (อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น) เป็นธรรมมีความสิ้นไป 
เป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความคลายไปเป็นธรรมดา มีความดับ 
ไปเป็นธรรมดา ภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้ เรียกว่า ปฏิจจสมุปปันนธรรม” ๒ ดังนี้ 

ความหมายของคำว่าปฏิจจสมุปบาท 

[๕๗๑] ส่วนความ (ต่อไป) นี้ เป็นความหมายสังเขปในปฏิจจสมุปบาทและ 
ปฏิจจสมุปปันนธรรมนั่น 

ธรรมที่เป็นปัจจัยทั้งหลาย พึงทราบว่าชื่อว่า ปฏิจจสมุปบาท ธรรมที่เกิดเพราะ 
ปัจจัยทั้งหลายนั้นๆ พึงทราบว่า ชื่อว่าปฏิจจสมุปปันนธรรม หากมีคำถามว่า “ข้อนี้ 
จะพึงทราบได้อย่างไร ?” พึงแก้ว่า “ทราบได้โดยพระดำรัสของพระผู้มีพระภาค” จริงอยู่ 
พระผู้มีพระภาค เมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทในพระสูตรอันว่าด้วยการแสดง 
ปฏิจจสมุปบาท และ ปฏิจจสมุปปันนธรรมไว้ดังนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็ปฏิจจสมุปบาท 
เป็นอย่างไร ภิกษุทั้งหลาย ชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติ เพราะความเกิดขึ้นแห่ง 
พระตถาคตทั้งหลายก็ตาม เพราะความไม่เกิดขึ้นแห่งพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม ธาตุ 
อันนั้น ธัมมฐิตตา (ความตั้งอยู่เป็นธรรมดา) อันนั้น ธมมนิยามตา (ความแน่นอน 
แห่งธรรมดา) อันนั้น อิทัปปัจจยตา (ความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนี้) อันนั้น ก็คงตัว 

๑ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑/๑-๒ ๒ ดูเทยบ สํ. นิ. (ไทย) ๑๖/'๒๐/๓๔-๓๕ 


10-1996 (0863-0976)8 


864 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๖๕ 


อยู่นั่น ตถาคตมารู้ถึงธาตุอันนั่นเข้า ครั้นรู้ถึงเข้าแล้วจึงบอก จึงแสดง จึงบัญญัติ 
แต่งตั้ง เปิดเผย จำแนกออก ทำให้ง่ายขึ้น ท่านทั้งหลายจงดูเถิด” ดังนี้เป็นต้น และ 
ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ชรามรณะ มีเพราะปัจจัยคือชาติ ชาติมีเพราะปัจจัยคือภพ ฯลฯ 
สังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชา เพราะความเกิดขึ้นแห่งพระตถาคตทั้งหลาย 
ก็ตาม เพราะความไม่เกิดขึ้นแห่งพระตถาคตทั้งหลายก็ตาม ฯลฯ จำแนกออกทำ 
ให้ง่ายขึ้น ท่านทั้งหลายจงดูเถิด” และตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีเพราะ 
ปัจจัยคืออวิชชา ตถตา (ความมีเพราะปัจจัยอย่างนั่น) อย่างนี้แลอันใด อวิตถตา 
(ความไม่มีที่จะไม , มีเพราะปัจจัยอย่างนั่น)อย่างนี้ แลอันใด อนัญญถตา (ความไม่มี 
ธรรมอื่นเพราะปัจจัยอื่นอย่างนี้แลอันใด อิทัปปัจจยตา (ความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยของ 
สิ่งนี้)อย่างนี้ แลอันใดในธรรมนั่น อันนี้เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท” ดังนี้เป็นต้น ๑ 

[๕๗๒] เมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้ ก็เป็นอันตรัสธรรมที่เป็นปัจจัย 
ทั้งหลาย นั่น เองว่า เป็น ปฏิจจสมุปบาทโดยคำทั้งหลายที่ เป็น ไวพจน์(ของปฏิจจสมุปบาท) 
มีตถตาเป็นต้น เพราะเหตุนั่น ปฏิจจสมุปบาท บัณฑิตพึงทราบว่ามีความเป็น 
ปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายมีชรามรณะเป็นต้นเป็นลักษณะ มีการผูกพันทุกข 6 ไว้เป็นรส 
มีความเป็นทางผิดเป็นปัจจุปัฏฐาน ก็แลปฏิจจสมุปบาทนี้นั่น พระผู้มีพระภาคตรัส 
เรียกว่า ตถตา (ความมีเพราะปัจจัยอย่าง นั่น) เพราะความมีขึ้นแห่งธรรมนั้นๆ ก็ 
เพราะปัจจัยทั้งหลายนั้นๆ อันไม่ขาดไม , เกินนั่นเทียว ตรัสเรียกว่า อวิตถตา (ความ 
ไม่มีที่'จะ’ไม่มี เพราะปัจจัยอย่างนั่น) ก็เพราะเมื่อปัจจัยทั้งหลายถึงความพร้อมกัน 
เข้าแล้ว เป็นไม่มีละที่ธรรมทั้งหลายอันเกิดเพราะปัจจัยนั่นจะไม , มีขึ้นแม้แต่ครู่หนึ่ง 
ตรัสเรียกว่า อนัญญถตา (ความไม่มีธรรมอื่นเพราะปัจจัยอื่น) ก็เพราะธรรม (ที่เป็น 
ผล) อย่างหนึ่งไม่เกิดขึ้นเพราะปัจจัยของธรรม (ที่เป็นผล) อีกอย่างหนึ่ง ตรัสเรียก 
ว่าอิทัปปัจจยตา (ความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยของสิ่งนั่น) ก็เพราะความเป็นปัจจัยหรือ 
เพราะเป็นประชุมแห่งปัจจัยของธรรม (ที่เป็นผล) ทั้งหลายมีชรามรณะเป็นอาทิ 
ตามที่กล่าวมาแล้วนั่น 


๑ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๐/๓๔-๓๕ 


10-1996 (0863-0976)8 


865 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















๘๖๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


แก้อิทัปปัจจยตา 

[๕๗๓] (ต่อไป)นี้เป็นความหมายแห่งคำในคำอิทัปปัจจยตานั้น ธรรมทั้งหลาย 
ใดเป็นปัจจัยของธรรมเหล่านี้ ธรรมทั้งหลายนั้นชื่อว่า อิทัปปัจจยา อิทัปปัจจยตา ก็ 
อิทัปปัจจยานั้นเอง นัยหนึ่ง ประชุมแห่งอิทัปปัจจยา ชื่อว่า อิทัปปัจจยตา 

ก็แลลักษณะในคำว่าอิทัปปัจจยตานี้ พึงค้นดูจากศัพทศาสตร์เถิด 

ค้านความหมายปฏิจจสมุปบาทในลัทธิเดียรถีย์ 

[๕๗๔] เจ้าลัทธิบางพวกกล่าวกิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้น (เฉย ๆ ไม่มีเหตุ) ว่า 
เป็นปฏิจจสมุปบาท โดยนัยดังนี้ว่า “ความอิง (สิ่งต่างๆ) เกิดขึ้น และเกิดขึ้นอย่างถูก 
ต้องด้วย (โดย) ไม , เกี่ยวข้องกับเหตุ เช่นความเกิดแห่งปกติ (ประพฤติมูลเติม) และ 
ปุริส (อาตมัน) เป็นต้น ซึ่งเดียรถีย์กำหนดขึ้น ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาท” คำของเจ้า 
ลัทธินั้นไม่ชอบ เพราะอะไร ? เพราะไม่มีพระสูตร (อ้าง) เพราะผิดต่อพระสูตร 
เพราะไม่เกิดความลึกซึ้งและนัย และเพราะเป็นสัททเภท (ศัพท์แตก) ด้วย 

ไม่มีพระสูตรอ้างและผิดต่อพระสูตร 

จริงอยู่ พระสูตรว่า “กิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้น (ไม่มีเหตุ) ชื่อ'ว่าปฏิจ'จสมุป- 
บ'าท” ดังนี้หามีไม่ และความผิดต่อปเทสวิหารสูตร (พระสูตรที่กล่าวถึงปเทสวิหาร 
ธรรม) ก็ต้อง (มี) แก่ผู้ที่กล่าวว่ากิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นนั้นชื่อว่าปฏิจจสมุปบาท 
เป็นปฐมาภิสัมพุทธวิหาร (วิหารธรรมเมื่อแรกตรัสรู้) แห่ง-พระผู้มีพ'ระภาค โดย 
พระบาลีว่า “ครั้งนั้นแล พระผู้มีพ'ระภาค'ได้'ทรงมนสิการปฎิจ'จสมุปบาททั้งอนุโลม 
และปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรี” ดังนี้ ๑ เป็นอาทิ อนึ่ง วิหารธรรมเป็นส่วนหนึ่ง 
แห่งปฏิจจสมุปบาทนั้น ชื่อว่าปเทสวิหารธรรม ดังที่ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เรานั้น 
แรกตรัสรู้ พักผ่อนอยู่ด้วยวิหารธรรมใด เราพักผ่อนอยู่แล้วด้วยปเทส (ส่วนหนึ่ง) 
แห่งวิหารธรรมนั้น” ก็แลพระผู้มีพระภาคทรงพักผ่อนอยู่ในปเทสวิหารธรรมนั้น ก็โดย 
ทรง (พิจารณา) ดูปัจจยาการ (อาการแห่งปัจจยธรรม) หาใช่ทรง (พิจารณา) ดูกิริยา 


๑ วิ.มหา. (ไทย) ๔/®/๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


866 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๖๗ 


สักว่าความเกิดขึ้นไม่แล ดังที่ตรัสว่า “เรานั้นรู้ทั่วถึงอย่างนี้ว่า ความเสวยอารมณ์ 
มีเพราะปัจจัยคือมิจฉาทิฏฐิก็มีความเสวยอารมณ์มีเพราะปัจจัยคือสัมมาทิฏฐิก็มีความ 
เสวยอารมณ์มีเพราะปัจจัยคือมิจฉาสังกัปปะก็มี” ดังนี้เป็นต้น ๑ คำพระบาลี 
ทั่งปวงบัณฑิตพึง (นำมากล่าว) ให้พิสดารเถิด ความผิดต่อปเทสวิหารสูตร ต้อง (มี) 
แก่ผู้กล่าวว่ากิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้น ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาท ด้วยประการฉะนี้ 

นัยเดียวกัน ผิดต่อกัจจานสูตรด้วย จริงอยู่ แม้ในกัจจานสูตรก็กล่าวว่า “กัจจานะ 
อนึ่ง เมื่อบุคคลเห็นโลกสมุทัย (เหตุเกิดขึ้นแห่ง!สก) ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็น 
จริงอยู่ บัดกิตา (ความเห็นว่าไม่มี เห็นว่าขาดสูญ) อันใดในโลก บัดกิตาอันนั้นย่อม 
ไม่มี” ดังนี้ ๒ ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลม ชื่อว่าโลกสมุทัย เพราะเป็นปัจจัยแห่งโลก 
เพราะฉะนั้น ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลมนั้น จึงเป็นธรรมที่ทรงประกาศเพื่อถอน 
อุจเฉททิฏฐิ มิใช่ทรงประกาศกิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้น (เฉยๆ) เหตุว่าความถอน 
อุจเฉททิฏฐิจะมีขึ้นด้วยการ (พิจารณา) เห็นแต่เพียงความเกิดขึ้นหาได้ไม่ แต่ย่อมมี 
ได้ด้วยการ (พิจารณา) เห็นความสืบต่อกันแห่งปัจจัยเพราะความสืบต่อแห่งผล 
ย่อมมีในเพราะความสืบต่อแห่งปัจจัยแล แม้ความผิดต่อกัจจานสูตรก็ต้อง (มี) 
แก่ผู้-กล่าว , ว่า “กิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้น ชื่อว่า ปฏิจจสมุปบาท” ด้วยประการฉะนี้ 

ไม่เกิดความลึกซึ้งและนัย 

ข้อว่า “เพราะไม่เกิดความลึกซึ้งและนัย” ความว่า ก็แลคำ นี้ พระผู้มีพระภาค 
ตรัสไว้ว่า “อานนท์ ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกซึ้งทั่งอาการที่ปรากฏก็สืกด้วย” 
ดังนี้ ๓ ก็อันความลึกซึ้ง (แห่งปฏิจจสมุปบาทนั้น) มี ๔ ประการ ข้าพเจ้าทั้งหลาย 
จักพรรณนาความลึกซึ้งนั้นข้างหน้า ความลึกซึ้งนั้นหามีในกิริยาเพียงแต่ความเกิด 
ขึ้นไม่ 

อนึ่ง บัณฑิตทั่งหลายพรรณนาปฏิจจสมุปบาทนั้นไว้ให้ประดับด้วยนัย ๔ 
ประการ แม้นัยทั่ง ๔ นั้น ก็หามีในกิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นไม่ 


๑ สํ.มหา. (ไทย) ๑๙/๑๒/๑๗ ๒ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๕/๒๔ 

๓ ท.ม. ๑๐/๙๕/๕๗, สํ.น. ๑๖/๖๐/๑๑๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


867 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















๘๖๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

กิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นไม่เป็นปฏิจจสมุปบาท เพราะไม่เกิดความลึกซึ้งและ 
นัย ดังกล่าวมาฉะนี้ ประการ ๑ 


เป็นสัททเภท 

[๕๗๕] ข้อว่า เพราะเป็นสัททเภท (ศัพท์แตก) ความว่า ก็แล ปฏิจฺจ ศัพท์นี้ 
เพราะกัดตาเสมอกัน (คือหากมีกัตตาเดียวกันกับอุปปาท) ประกอบไว้ในบุพกาล 
(คือใช้เป็นบุพกาลกิริยา) จึงทำความสำเร็จแห่งอรรถไต้ (คือได้ความเป็นภาษา) 
เช่นกับพากย์นี้ว่า “จกฺขุณจ ปฏิจฺจ รูเป จ อุปปซฺซติ จกขวิณณาณํ จักขุวิญญาณ 
ย่อมอาศัยจักษุและรูปเกิดขึ้น” ๑ แต่ในคำของเกจิอาจารย์นี้ ปฏิจจศัพท์นั้นประกอบ 
เข้ากับอุปปาทศัพท์อันเป็นภาวสาธนะ (คือ แปลว่าความเกิดขึ้น) จึงถึงซึ่งความเป็น 
สัททเภท เพราะไม่มีกัตตาเสมอกัน และไม่ยังอรรถอะไรๆ ให้สำเร็จด้วย เพราะฉะนั้น 
กิริยาเพียงแต่ความเกิดขึ้นจึงไม่เป็นปฏิจจสมุปบาท เพราะเป็นสัททเภทประการ ๑ 
ฉะปี 

ในข้อนั้น พึงมีคำแย้งว่า “พวกข้าพเจ้าจักประกอบเข้ากับ โหติ ศัพท์ว่า “ปฏิจฺจ- 
สมุปฺปาโท โห ติ” ดังนี้ก็ได้ คำแก้พึงมีว่า “คำนั้นก็ไม , ชอบ เพราะอะไร ? เพราะไม่มี 
ความที่ควรประกอบประการ ๑ (เพราะโทษคือต้องกลายเป็นความว่า) ความเกิดขึ้น 
แห่งความเกิดขึ้นไปประการ ๑ ด้วยว่าในบททั้งหลายเหล่านี้คือ “ปฏิจฺจสมุปฺปาท 0 โว 
ภิกฺขเว เทสิสฺสามิ กตโม จ ภิกฺขเว ปฏิจฺจสมุปุปาโท ฯเปฯ อย 0 วุจฺจติ ภิกฺขเว 
ปฏิจฺจสมุ ปุ ปาโท” (ภิกษุทั้งหลาย เราจักแสดงปฏิจจสมุปบาทแก , ท่านทั้งหลาย ภิกษุ 
ทั้งหลาย ก็แลปฏิจจสมุปบาทเป็นอย่างไร ฯลฯ ภิกษุทั้งหลาย นี่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท) 
โหติ ศัพท์ ก็ไม่ถึงซึ่งความควรประกอบเข้ากับบท (ไหน) แม้แต่บทเดียว ทั้งไม่เป็น 
ความเกิดขึ้นด้วย (เพราะไม่ประกอบด้วยลักษณะแห่งความเกิด) ถ้าหากเป็น ก็จะต้อง 
(กลายเป็น) ความเกิดขึ้นแห่งความเกิดขึ้นไปอีกประการ ๑ 

[๕๗๖] แม้อาจารย์เหล่าใดสำคัญเอาว่า “ภาวะแห่งอิทัปปัจจยธรรมทั้งหลาย 
ชื่ออิทัปปัจจยตาและอันภาวะ (นั้น) ก็ได้แก่อาการที่เป็นเหตุแห่งปัจจยธรรมทั้งหลาย 
มีอวิชชาเป็นอาทิ ในเพราะความปรากฏขึ้นแห่งสังขาร (สิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้น) เป็นต้น 


๓ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๓/๘๘ 


10-1996 (0863-0976)8 


868 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๖๙ 


และชื่อว่าปฏิจจสมุปบาท(นั้นเล่าก็มีขึ้น)ในเพราะความมีแปลกๆ แห่งสังขารนั้นแหละ” 
ดังนี้ ความสำคัญเอาแห่งอาจารย์เหล่านั้นก็ไม่ชอบ เพราะอะไร เพราะกล่าวเหตุของ 
ปัจจยธรรมทั้งหลายมีอวิชชา เป็นต้น ที่จริงปัจจยธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้น 
นั้นเอง พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นตัวเหตุโดยนัยพระสูตรว่า “เพราะเหตุนั้นนั้นแล 
อานนท์ สิ่งนั้นแลเป็นเหตุ สิ่งนั้นเป็นนิทาน สิ่งนั้นเป็นสมุทัย สิ่งนั้นเป็นปัจจัยแห่ง 
ชรามรณะ สิ่งนี้คืออะไร คือชาติ ฯลฯ สิ่งนั้นเป็นเหตุแห่งสังขารทั้งหลาย สิ่งนี้คืออะไร 
คืออวิชชา”® ดังนี้ หาใช่ความมีแปลกๆ แห่งสังขารเป็นต้นนั้น (เป็นปฏิจจสมุปบาท) 
ไม่ เพราะเหตุนั้น พึงทราบเถิดว่าปัจจยธรรมทั้งหลาย (นั้นแหละ) ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาท 
คำนั้นที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ดังนี้ คำนั้นพึงทราบว่าเป็นคำกล่าวชอบแล้ว 

[๕๗๗] ส่วนความเข้าใจอันใด เกิดขึ้นในบทปฏิจจสมุปบาทนั้นว่า ความเกิดขึ้น 
นี่เองเรียก'ว่าปฏิจ'จสมุปบาท (ไม , ใช่เหตุ) ด้วยฉายาแห่งพยัญชนะว่า ปฏิจจสมุปบาทนี้ 
ความเข้าใจอันนั้น อาจารย์ทั้งหลายพึงถือเอาอรรถแห่งบทนี้ โดยนัยที่กล่าวแล้วนั้น 
แล้วระงับเสียเถิด ด้วยว่า 

ในกลุ่ม (ปัจจุบัน) ธรรมอันเป็นไปเพราะกลุ่มปัจจยธรรม 
นั้น คำ (ปฏิจจสมุปบาท) นี้ (ท่านประสงค์) โดยส่วน ๒ 
(คือทั้งส่วนผลและส่วนเหตุ) เหตุใด เพราะเหตุนั้น (แม้) 

ปัจจัยแห่งกลุ่มธรรมนั้น พระผู้มีพระภาคก็ตรัสเรียกว่า 
ปฏิจจสมุปบาท โดยอุปจาร (คือโวหาร) แห่งผล 

จริงอยู่ กลุ่มธรรม (ปัจจัยที่เป็นผล) อันเป็นไป (คือเกิดขึ้น) เพราะกลุ่มปัจจัยอัน 
นี้ใดในกลุ่มธรรมนั้นบัณฑิตทั้งหลายประสงค์เอาคำว่าปฏิจจสมุปบาทนี้เป็น๒ ส่วน 
ขยาย ความว่า 


ปฏิจจสมุปบาทส่วนผล 

กลุ่มธรรมนั้น อันบัณฑิตอาศัย (ดำเนินญาณ) อยู่ ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์และ 
เพื่อความสุข (ที่เป็นโลกุตดระ) เหตุใด เพราะเหตุนั้น กลุ่มธรรมนั้นจึงชื่อปฏิจจะ 


๑ ดูเทียบ ส 0 .นิ. (ไทย) ๑๖/๑/๑-๓ 


10-1996 (0863-0976)8 


869 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















๘๗๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เพราะเป็นที่บัณฑิตควรอาศัย และกลุ่มธรรมนั้นชื่อสมุปบาทด้วย เหตุว่าเมื่อเกิดขึ้น 
ย่อมเกิดขึ้นด้วยกันและ(เกิดขึ้น) โดยชอบ เพราะมิได้เกิดขึ้นทีละอย่างทั้งมิได้เกิดขึ้น 
โดยหาเหตุมิได้ด้วย เหตุฉะนั้น กลุ่มนั้นจึงชื่อปฏิจจสมุปบาท เพราะเป็นที่บัณฑิต 
ควรอาศัยด้วย เกิดขึ้นด้วยกันและโดยชอบด้วย โดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ อีกนัยหนึ่ง 
กลุ่มธรรม (ที่เป็นผล) ชื่อสมุปบาทเพราะเกิดขึ้นด้วยกัน อนึ่ง กลุ่มธรรมนั้นอาศัย 
คือไม่ปฏิเสธความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยเกิดขึ้น เหตุฉะนี้ กลุ่มธรรมนั้นจึงชื่อว่า 
ปฏิจจสมุปบาท เพราะกลุ่มธรรมนั้นอาศัย (ปัจจัย) ด้วย เกิดขึ้นด้วยกันด้วย ดังกล่าว 
มาฉะนี้ อีกนัยหนึ่ง 


ปฏิจจสมุปบาทส่วนเหตุ 

ส่วนว่ากลุ่มเหตุนี้เล่า ก็เป็นปัจจัยของกลุ่มธรรมนั้น เหตุนี้ กลุ่มเหตุนั้นจึงได้ชื่อ 
ว่า ตัปปัจจยะ เพราะความที่กลุ่มเหตุเป็นตัปปัจจยะ (นั้นแล) แม้กลุ่มเหตุนี้ บัณฑิต 
ก็พึงทราบเถิดว่า พระผู้มีพ'ระภาคตรัสเรียก'ว่าปฏิจ'จสมุปบาทเหมือนกันโดยโวหาร 
แห่งผล ดังเช่น ในทางโลก ก้อนนั้าอ้อยอันเป็นปัจจัยแห่งเสมหะ เขาเรียกกันเสียว่า 
ก้อนเสมหะ และเหมือนอย่างในทางศาสนา ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 
อ้นเป็นปัจจัยแห่งความสุข ท่านก็กล่าวเสียว่า ความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลายอ้นเป็นปัจจัยแห่งความสุข ฉะนั้น 

[๕๗๘] อีกนัยหนึ่ง 

กลุ่มเหตุนี้เรียกว่าปฏิจจะ เพราะอรรถว่า ถึงเฉพาะหน้า 
กัน และกลุ่มเหตุนั้นเรียกว่าสมุปบาทด้วย เพราะอรรถว่า 
ยังธรรมทั้งหลายที่ไปด้วยกันให้เกิด 

จริงอยู่ กลุ่มเหตุของความปรากฏ (เกิดขึ้น) แห่งธรรมทั้งหลายมีสังขารเป็นอาทิ 
ที่ทรงแสดงไว้โดยหัวข้อเหตุเป็นข้อๆ มือวิชชาเป็นต้นนั้นใด กลุ่มเหตุนั้นเรียกว่า 
“ปฏิจจะ” เพราะทำอรรถวิเคราะห์ว่า บรรดาปัจจยธรรมที่เป็นองค์แห่งความรวมกลุ่ม 
ต่างถึงเฉพาะหน้ากันและกัน คือไปพบหน้ากันและกัน (หมด) โดยอรรถว่า (ร่วมกัน) 
ยังผล ทั้วไป ให้ สำเร็จ และโดยอรรถว่าไม , มี (ผลอะไร) ขาดตกบกพร่องไป (และ) 
กลุ่มเหตุนี้นั้นยังธรรมทั้งหลายที่ไปด้วยกัน คือธรรมที่มีความเป็นไปไม่แยกกันและ 


10-1996 (0863-0976)8 


870 


1/5/11,2:42/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๗๑ 


กันนั่นแลให้เกิดขึ้น เพราะฉะนี้ กลุ่มเหตุนั่นจึงเรียกว่า “สมุปบาท” ด้วย (ดังนี้) 
กลุ่มเหตุจึงได้ชื่อว่าปฏิจจสมุปบาทเพราะกลุ่มเหตุนั่นถึงเฉพาะหน้ากันด้วย ยังธรรม 
ที่ไปด้วยกันให้เกิดด้วย ดังกล่าวมาฉะนี้ 

[๕๗๙] อีกนัยหนึ่ง 

นัยอื่นอีกยังมี กลุ่มปัจจัยนี้อาศัยกันและกัน (เป็นเหตุ 
ร่วม) ยังธรรมทั้งหลาย (ที่เป็นผลของตน) ให้เกิดขึ้น 
เสมอกันและด้วยกัน เหตุใด แม้เพราะเหตุนั้นกลุ่มปัจจัยนี้ 
พระมุนีเจ้าจึงตรัสไว้ในบทปฏิจจสมุปบาทนี้ด้วยเหมือนกัน 

จริงอยู่ ในปัจจัยทั้งหลายที่ทรงแสดงไว้ด้วยหัวข้อมีอวิชชาเป็นต้น ปัจจัยเหล่าใด 
ยังธรรมมีสังขารเป็นต้นให้เกิดขึ้นปัจจัยเหล่านั่นหาใช่ไม่อาศัยกันและกัน(เป็นเหตุร่วม) 
เมื่อขาดกันและกันไปเสีย จะสามารถยังธรรมมีสังขารเป็นต้นนั่นให้เกิดขึ้นได้เลยไม่ 
เพราะฉะนั่น กลุ่มปัจจัยนี้พระมุนีเจ้าผู้ฉลาดในโวหารตามทำนองความว่า “กลุ่ม 
ปัจจัยนี้อาศัย (กันและกันเป็นเหตุร่วม) ยังธรรมทั้งหลายให้เกิดขึ้นโดยเสมอกันและ 
ด้วยกัน คือมิใช่ (ให้เกิดขึ้น) เป็น ส่วนๆ ทั้งมิใช่ (ให้เกิดขึ้น) โดยเป็นก่อนและหลัง” 
ดังนี้ จึงตรัสไว้ในบทปฏิจจสมุปบาทนี้ด้วยเหมือนกัน หมายความว่าตรัสว่าเป็น 
ปฏิจจสมุปบาทด้วยนั่นเอง 

ปฏิจจสมุปบาทเป็นมัชฌิมาปฏิปทา 

[๕๘๐] ก็แล พระมุนีเจ้านั้น เมื่อตรัสอย่างนี้ ก็เป็นอันทรงแสดง 
ความไม่เป็นสัสสตวาทะเป็นต้น ด้วยบทหน้า และทรง 
แสดงความแย้งต่ออุจเฉทวาทะเป็นอาทิด้วยบทหลัง ทรง 
แสดงความถูกต้องด้วยบททั้งสอง 

อรรถาธิบายแห่งคำประพันธ์นี้ว่า คำว่า “ด้วยบทหน้า” เป็นต้น ความว่า ความ 
เป็น สัสสตวาทะ เป็นต้น ซึ่งแยกออกไปเป็นสัสสตวาทะ (กล่าวว่าอัตตาและโลกเที่ยง 
ไม่สูญ ตายแล้วเกิด) อเหตุกวาทะ (กล่าวว่าเหตุปัจจัยแห่งความเศร้าหมอง และความ 
บริสูทธิ ข องสัตว์'ทั้งหลาย'ไม่มี แล้วแต่โชคเคราะห์) วิ สมเหตุวาทะ (กล่าวว่าโลกเป็นไป 


10-1996 (0863-0976)8 


871 


1/5/11,2:42/\1\/เ 


















๘๗๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ด้วยอำนาจเหตุไม , เสมอกัน คือด้วยอำนาจประกฤต อณู และกาลเป็นต้น) วสวัตคิ- 
วาทะ (กล่าวว่ามีพระอิศวร อาตมัน หรือพระปชาบดี คือพรหมเป็นผู้ครอบงำสัตว์ 
ไว้ในอำนาจคือเป็นผู้บันดาล) เป็นต้น อันทรงแสดงด้วยบทปฏิจจะ ซึ่งส่องความ 
พร้อมเพรียงแห่งปัจจัย เพราะปวัตติธรรม (ธรรมฝ่ายปวัตติ หมุนไป) มีความเป็นไป 
เนื่องอยู่ในความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัย จริงอยู่ ประโยชน์อะไรด้วยความพร้อม 
เพรียงแห่งปัจจัยเล่า สำหรับสิ่งที่เป็นสัสสตะเป็นต้น หรือสำหรับสิ่งที่เป็นไปด้วย 
อำนาจอเหตุเป็นต้น 

คำว่า “และด้วยบทหลัง” เป็นต้น ความว่า อุจเฉทวาทะ (กล่าวว่าตายแล้วสูญ) 
นัตถิกวาทะ (กล่าวว่าอะไรๆ ไม่มี ผลของบุญบาปก็ไม่มี) อกิริยวาทะ (กล่าวว่า 
ไม่เป็นอันทำคือทำอะไรไม , เป็นกรรม)ชื่อว่าถูกปัดออกไป เพราะความเกิดขึ้นแห่งธรรม 
ทั้งหลาย ก็เพราะความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัย เหตุนั้นจึงเป็นอันทรงแสดงความ 
แย้งต่ออุจเฉทวาทะเป็นต้นด้วยบท สมุปบาท ซึ่งส่องความเกิดขึ้นแห่งธรรมทั้งหลาย 
จริงอยู่ในเมื่อธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วๆ เล่าๆ ด้วยอำนาจแห่งปัจจัยก่อนๆ อยู่ 
อุจเฉทวาทะ นัตถิกวาทะ และอกิริยวาทะ จักมีแต่ไหนเล่า 

คำว่า “ด้วยบททั้งสอง” เป็นต้น ความว่า ความถูกต้องนี้คือ มัชฌิมาปฏิปทา 
(ทางสายกลาง) ความละเสียซึ่งวาทะว่า “ผู้นั้นทำ ผู้นั้นได้รับผล (คือใครทำใคร 
ได้เรื่อยไปไม่มีจบสิ้น)” ความละเสียซึ่งวาทะว่า “คนอื่นทำ คนอื่นได้รับผล (คือคน 
หนึ่งทำ คนหนึ่งได้)” ความไม่ยึดมั่นในภาษาของท้องถิ่น ความไม่ล่วงเลยเสียซึ่ง 
สมัญญา (คอชื่อคนและสัตว์สิ่งของที่ชาวโลกเรียกรู้กัน) เป็นอันทรงแสดงด้วยคำว่า 
ปฏิจจสมุปบาทหมดทั้งคำ เพราะธรรมนั้นๆ เกิดขึ้นโดยไม่ตัด (คือไม่เว้น ?) ความ 
สืบเนื่องกับความพร้อมเพรียงแห่งปัจจัยนั้น ๆ นี่เป็นความหมายของคำเพียงแต่ว่า 
“ปฏิจจสมุปบาท” เท่านั้น 

[๕๘๑] ส่วนว่า แบบที่พระผู้มพระภาค เมื่อทรงแสดงปฏิจจสมุปบาท ได้ 
ทรงวางไว้โดยนัยว่า อวิซฺซาปจฺจยา สงขารา สังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคือ 
อวิชชาเป็นต้นนี้ใด บัณฑิตเมื่อจะทำสังวรรณนาความแห่งแบบที่ทรงวางไว้นั้น ลงสู่ 
วิภัชชวาทีแล้วไม , กล่าวตู่อาจารย์ทั้งหลาย ไม่ดิ่งลงสู่สกสมัย (คือไม่อึดแต่ความรู้ 
ฝ่ายตน)ไม่ขึ้นคร่อมปรสมัย(คือไม่ข่มชี่ความรู้ฝ่ายอื่น)ไม่ด้านพระสูตรอนุโลมพระวินัย 


10-1996 (0863-0976)8 


872 


1/5/11,2:42/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๗๓ 


มองดูมหาปเทสไว้ ชี้ข้อธรรม (คือพระบาลี) ได้ (ถูกต้อง) ถือเอาอรรถ (คือความ 
อธิบายแห่งพระบาลีนั้น) ได้ (ไม่ผิด) และยักเยื้องอรรถนั้นนั้นแหละ อธิบายไปโดย 
บรรยายอื่นอีกก็ได้ (ดังนี้) จึงควรทำอรรถสังวรรณนาได้ อนึ่งเล่า โดยปกติ อรรถ- 
สังวรรณนาแห่งปฏิจจสมุปบาทก็ทำยากอยู่แล้ว ดังโบราณาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่า:- 

ธรรม ๔ ประการ คือสัตยะ สัตวะ ปฏิสนธิและปัจจยาการ 
นี่แหละ เป็นธรรมที่เห็นได้ยาก ทั้งยากที่จะแสดงด้วย 

ดังนี้ เหตุใด เพราะเหตุนั้น การสังวรรณนาความแห่งปฏิจจสมุปบาท อันใครๆ 
เว้นเสียแต่ท่านผู้สำเร็จ อาคม (คือพระปริยัติ) และอธิคม (คือมรรคผล) จะทำได้ 
มิใช่ง่าย เหตุดังนี้ ข้าพเจ้าชั่งใจดูแล้ว 

บัดนี้ ใคร่จะกล่าวพรรณนาปัจจยาการ (ทั้งๆ ที่) ยัง 
ไม่ได้ (นัยอันเป็น) ที่ตั้ง (ที่อาศัย ด้วยกำลังปัญญาตน) 

ดังก้าวลงสู่สาครยังไม่ได้ที่เหยียบยัน ฉะนั้น ก็แห่ , ว่า คำ 
สอนข้อนี้เป็นคำสอนที่ประดับประดาไปด้วยนัยเทศนา 
เป็นนานา (วิธี) ทั้งแนวทาง (พรรณนาคืออรรถกถา) 

ของท่านบุรพาจารย์เล่าก็ยังไม่ขาดสาย เป็นไปอยู่ (จนทุก 
วันนี้) เหตุใด เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจักอาศัยนัยทั้งสอง 
นั้นลงมือพรรณนาความแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้น (ดู) ขอ 
ท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟ้งคำพรรณนานั้นเถิด ด้วยพระ 
บุรพาจารย์ทั้งหลายกล่าวไว้ว่า ผู้ใดผู้หนึ่งหาก สนใจ 
ฟ้งข้าพเจ้า จะพึงได้รับคุณ (คือความรู้) วิเศษอันมีอยู่ 
แต่ต้นไปจนปลาย ครั้นได้รับคุณ (คือความรู้) วิเศษอันมี 
อยู่แต่ต้นไปจนปลายแล้ว ก็จะพึงลุถึงฐานะ ที่มัจจุราช 
มองไม่เห็น” ดังนี้ 

[๕๘๒] ก็แล ในคำพระบาลีปฏิจจสมุปบาทมีคำว่า “อ วิชฺ ชาปจฺจยา สงฺขารา” 
เป็นต้น บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยประเภทแห่งเทศนา โดยอรรถ โดยลักษณะ (เป็นต้น) 
โดยอย่างต่างๆ มีอย่างเดียวเป็นต้น และโดยกำหนดองค์ทั้งหลายแต่ต้นไปทีเดียว 
ดังนี้ก่อน 


10-1996 (0863-0976)8 


873 


1/5/11,2:42/\1\/เ 


















๘๗๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วินิจฉัยโดยประเภทแห่งเทศนา 

ในบทเหล่านั้น บทว่า “โดยประเภทแห่งเทศนา” มี วินิจฉัยว่า ก็การแสดง 
ปฏิจจสมุปบาทแห่งพระผู้มีพระภาคมี ๔ อย่างคือ ทรงแสดงตั้งแต่ต้นไปถึงปลายบ้าง 
ตั้งแต่กลางไปจนถึงปลายบ้าง นัยเดียวกันนั้น ทรงแสดงแต่ปลายมาถึงต้นบ้าง แต่กลาง 
มาถึงต้นบ้าง ดุจการ (ชัก) เอาเถาวัลย์แห่งคนหาเถาวัลย์ ๔ คนฉะนั้น 

แสดงแต่ต้นถึงปลาย 

เหมือนอย่างว่า ในคนหาเถาวัลย์ ๔ คน คนหนึ่งพบโคนเถาวัลย์เข้าก่อน เขาก็ 
ตัดมันที่โคน แล้วชักเอามาจนหมด นำไปใช้งานฉันใด พระผู้มีพ'ระภาคก็-ฉัน , นั้น ทรง 
แสดงปฏิจจสมุปบาท ตั้งแต่ต้นไปจนปลายว่า “ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลาย มี 
เพราะปัจจัยคือ อวิชชา ฯลฯ ชรามรณะมีเพราะปัจจัยคือชาติ” ดังนี้ก็มี ' 8 

แสดงแต่กลางถึงปลาย 

อนึ่ง ในคนพวกนั้น คนหนึ่งพบตอนกลางเถาวัลย์เข้าก่อน ก็ตัดมันตรงกลาง 
ชักเอาส่วนบนเท่านั้นนำไปใช้งานฉันใด พระผู้มีพระภาคก็ฉันนั้น ทรงแสดง 
(ปฏิจจสมุปบาท) ตั้งแต่กลางไปถึงปลายว่า “เมื่อกุมารนั้นตั้งหน้ายินดีเวทนานั้นอยู่ 
พรํ่าชมเชยเวทนานั้นอยู่ ยึดเวทนานั้นติดอยู่ นันทิ (ความเพลิดเพลิน) ย่อมเกิดขึ้น 
นันทิในเวทนาทั้งหลายอันใด อันนั้นเป็นอุปาทาน ภพย่อมมีแก , เขา เพราะปัจจัยคือ 
อุปาทาน ชาติย่อมมีเพราะปัจจัยคือภพ” ดังนี้ เป็นต้นก็มั ๒ 

แสดงแต่ปลายถึงต้น 

อนึ่ง ในคนพวกนั้น คนหนึ่งพบปลายเถาวัลย์เข้าก่อน เขาก็จับมันเข้าที่ปลาย 
และชักเอาหมด จนถึงโคน โดยสาวไปแต่ปลายนั้นแหละนำไปใช้งานฉันใด พระผู้มี 
พระภาคก็ฉันนั้น ทรงแสดงปฏิจจสมุปบาทตั้งแต่ปลายไปจนถึงต้นว่า “ก็แลคำที่เรา 
กล่าวว่า ชรามรณะ มีเพราะปัจจัยคือชาติ ดังนี้นี่ ภิกษุทั้งหลาย ชรามรณะมีเพราะ 
ปัจจัยคือชาติหรือหนอ หรือว่ามิใช่ หรือว่าความสำคัญของท่านทั้งหลายในข้อนี้มี 


๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๒/๔๓๕, สํ.น. (ไทย) ๑๖/ต/๙ 
๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๙/๔๔๕, สิ.ข. ๑๗/ ๕ /๑๗-๑๘ 


10-1996 (0863-0976)8 


874 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๗๕ 


อย่างไร” (ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่า) “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ชรามรณะย่อมมีเพราะ 
ปัจจัยคือชาติ ความสำคัญ ของ ข้า พระองค์ ทั้งหลายใน ข้อนี้มีอ ย่างนี้ว่า ชรามรณะมี 
เพราะปัจจัยคือชาติ” (ตรัสต่อไปว่า) “คำที่เรากล่าวว่า ชาติมีเพราะปัจจัยคือภพ ฯลฯ 
สังขารทั้งหลายมีเพราะปัจจัยคืออวิชชา ดัง นี้นี่ ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมี 
เพราะปัจจัยคืออวิชชาหรือหนอ หรือว่ามิใช่ หรือว่าความสำคัญของท่านทั้งหลายใน 
ข้อนี้มีอย่างไร” ๑ ดังนี้เป็นต้นก็มี 

แสดงแต่กลางถึงต้น 

อนึ่ง ในคนพวกนั้น คนหนึ่งพบตอนกลางเถาวัลย์เข้าก่อนเขาก็ตัดมีนตรงกลาง 
แล้วสาวลงไปส่วนล่างจนถึงโคน นำไปใช้งานฉันใด พระผู้มีพ'ระภาค ก็ฉันนั้น ทรง 
แสดง (ปฏิจจสมุปบาท) เริ่มแต่กลางไปถึงต้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย ก็แลอาหาร ๔ นี้มี 
อะไรเป็นต้นเหตุ มีอะไรเป็นสมุทัย มีอะไรเป็นกำเนิด มีอะไรเป็นแดนเกิด ? อาหาร ๔ 
นี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุ มีตัณหาเป็นสมุทัย มีตัณหาเป็นกำเนิด มีตัณหาเป็นแดนเกิด 
ตัณหามีอะไรเป็นต้นเหตุ เวทนา ผัสสะ สฬายตนะ นามรูป วิญญาณ สังขาร มีอะไร 
เป็นต้นเหตุ สังขารมีอวิชชาเป็นเหตุ ฯลฯ มีอวิชชาเป็นแดนเกิด” ๒ ดังนี้ก็มี 

เหตุที่ทรงแสดงเช่นนี้ 

[๕๘๓] ถามว่า ก็เพราะเหตุไฉนจึงทรงแสดงอย่างนี้ ? แก้ว่า เพราะ , ปฏิจ'จ¬ 
ล มุปบาทเป็นธรรม (สมันตภัทร) มีความงามรอบตัว และเพราะพระองค์เองก็ทรงถึง 
ซึ่ง (เทสนาวิลาส) ความงามใน (กระบวน) เทศนาด้วย จริงอยู่ ปฏิจจสมุปบาทเป็น 
ธรรมมีความงามรอบตัว จึงเป็นไปเพื่อแทงตลอดซึ่งธรรมที่ถูกต้อง เพราะ (กระบวน) 
เทศนานั้นๆ โดยแท้ พระผู้มีพระภาคเล่าก็ทรงถึงซึ่งความงามใน (กระบวน) เทศนา 
เพราะทรงประกอบด้วยพระเวสารัชชญาณ ๔ และพระปฏิสัมภิทาญาณ ๔ และ 
เพราะทรงถึงซึ่งพระคัมภีรภาพ๔ประการด้วย เพราะทรงถึงซึ่งความงามใน(กระบวน) 
เทศนา พระองค์จึงทรงแสดงธรรมได้โดยนัยต่างๆ แท้ 


๑ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๓/๔๓๖-๔๓๘ ๒ สิ.นิ. (ไทย) ๑๖/ 6)(สิ)/(5)((ง”6)6^ 


10-1996 (0863-0976)8 


875 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















๘๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แต่ (เมื่อว่า) โดยความแปลกกัน (แห่งเทศนาทั้ง ๔) อนุโลมเทศนา (การแสดง 
ปฏิจจสมุปบาทโดยอนุโลม) ตั้งแต่ต้นไปอันใด อนุโลมเทศนานั้นบัณฑิตพึงทราบ 
ว่าเป็นไปแก , พระองค์ผู้ทรงพิจารณาเห็นเวไนยชนซึ่งยังเขลาอยู่ในการจำแนกเหตุ 
แห่งปวัตติ (ความหมุนไป) ตามเหตุทั้งหลายที่เป็นของตนและเพื่อทรงชี้แจงลำดับ 
แห่งความเกิดขึ้นด้วย 

ปฏิโลมเทศนา (การแสดงปฏิจ'จสมุปบาทโดยปฏิโลม) ตั้งแต่ปลายเข้ามาอันใด 
ปฏิโลมเทศนานั้นพึงทราบว่าเป็นไปแก , พระองค์ผู้ทรงเล็งเห็นสัตว์โลกซึ่งต้องทุกข์ยาก 
โดยนัย (พระพุทธรำพึง) ว่า “สัตวโลกนี้ต้องทุกข์ยากหนอ เกิดอยู่ด้วย แก , อยู่ด้วย 
ตายอยู่ด้วย”® ดังนี้เป็นต้น เพื่อทรงชี้แจงเหตุของทุกข์นั้นๆ มีชรามรณะเป็นต้น ซึ่ง 
พระองค์ได้ทรง (ค้น) พบตามแนวความตรัสรู้ในตอนแรก (คือแรกตรัสรู้) 

เทศนาที่เป็นไปตั้งแต่กลางถึงต้นอันใด เทศนานั้นพึงทราบว่าเป็นไปเพื่อทรง 
ชี้แจงซึ่งลำดับแห่งเหตุและผล ตั้งต้นแต่ข้ามอดีตอัทธาเสีย ไปจนถึงอดีตอัทธาอีก 
ตามแนวกำหนดเหตุแห่งอาหาร 

ส่วนเทศนาที่เป็นไปเริ่มแต่กลางถึงปลายอันใด เทศนานั้นพึงทราบว่า เป็นไป 
เพื่อทรงชี้แจงซึ่งธรรมอันจักมีในอนาคตอัทธา (กลางอนาคต) เริ่มแต่ความเกิดขึ้น 
แห่งธรรมอันเป็นเหตุแห่ง (ผลอันจักมีใน) อนาคตอัทธาในกาลปัจจุบัน (นี้เอง) 

ในเทศนา(๔)นั้นอนุโลมเทศนาเริ่มแต่ต้นไป เพื่อทรงชี้แจงปวัตติ(ความหมุนไป) 
ตามเหตุทั้งหลายที่เป็นของตน และเพื่อทรงชี้แจงลำดับแห่งความเกิดขึ้นแก่เวไนยชน 
ผู้ยังเขลาใน (การจำแนก) เหตุแห่งปวัตติ (ความหมุนไป) อันใด อนุโลมเทศนานั้น 
บัณฑิตพึงทราบว่า เป็นแบบที่ทรงวางไว้ในที่นี้ 

อวิชชาก็มีเหตุ 

[๔๘๔] ถามว่า ก็เพราะเหตุไฉน ในปัจจยาการนี้ อวิชชา พระผู้มีพ'ระภาค 
จึงตรัสไว้เป็นข้อต้น แม้อวิชชาก็เป็นสิ่งไม่มีเหตุ (แต่) เป็นตัวมูลเหตุของโลก ดังปกติ 
(ประกฤติ) ของพวกปกติวาทีด้วยหรือ ? แก้ว่า อวิชชาเป็นสิ่งไม่มีเหตุหามิได้ เพราะ 


๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๕๗/๓®, สิ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔/ ๑๐ 


10-1996 (0863-0976)8 


876 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๗๗ 


ว่าเหตุของอวิชชา ก็ ได้ตรัส ไว้ (ในพระบาลี) ว่า “อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย ความ 
เกิดขึ้นแห่งอวิชชามีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะ”®ดังนี้แต่ปริยาย(คือเหตุโดยอ้อม) 
ซึ่งเป็นมูลเหตุ (ให้กล่าวได้ว่าอวิชชาเป็นตัวมูลเหตุก็มีอยู่) ถามว่า ก็ปริยายนั้นคือ 
อะไร ? แก้ว่า คือความที่อวิชชาเป็นสีสะ (เป็นยอดเหตุ) ใน'วัฏฏกถา (คือพระธรรม 
เทศนาว่าด้วยวัฏฏะ) จริงอยู่ พระผู้มีพระภาคเมื่อตรัสวัฏฏกถาย่อมตรัสโดยทรงยก 
ธรรม ๒ ประการเป็นสีสะ คืออวิชชาบ้าง ดังที่ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เบื้องต้นเบื้อง 
ปลายแห่งอวิชชาไม่ปรากฏ หากใครๆ กล่าวว่า ก่อนนี้ อวิชชาไม , มี ดังที่ตรัสว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เบื้องต้นเบื้องปลายแห่งอวิชชาไม่ปรากฏ หากใครๆ กล่าวว่า ก่อนนี้ 
อวิชชาไม่มี มาภายหลังมันจึงเกิด ดังนี้ไซร้ แต่ที่แท้ อวิชชามีสิ่งนี้ๆ เป็นปัจจัยก็ 
ปรากฏอยู่” ๒ ฉะนี้ ภวตัณหาบ้าง ดังที่ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลายเบื้องต้นเบื้องปลาย 
แห่งภวตัณหาไม่ปรากฏ หากใครๆ กล่าวว่า ก่อนนี้ภวตัณหาไม่มี มาภายหลังมัน 
จึงเกิดดังนี้ไซร้ แต่ที่แท้ภวตัณหามีสิ่งนี้ๆ เป็นปัจจัยก็ปรากฏอยู่” ๓ ฉะนี้ 

[๕๘๕] ถามว่า ก็เพราะเหตุอะไร พระผู้มีฬระภาคเมื่อตรัส'วัฏฏกถา จึงตรัส 
โดยยกธรรม ๒ ประการนี้เป็นสีสะ ? แก้ว่า เพราะธรรม ๒ ประการนี้ เป็นเหตุพิเศษ 
ของกรรมที่เป็นสุคติคามี และทุคติคามี จริงอยู่ อวิชชาเป็นเหตุพิเศษของกรรมที่ 
เป็นทุคติคามี เพราะอะไร เพราะปุถุชนผู้ถูกอวิชชาครอบงำแล้ว ย่อมริทำกรรมที่ 
เป็นทุคติคามีเป็นอเนกประการ มีปาณาติบาตเป็นต้น ซึ่งทั้งไม , มี (อะไร) ที่น่าพอใจ 
เพราะเร่าร้อนด้วยกิเลส ทั้งนำมาซึ่งอนัตถะแก่ตนเอง เพราะทำให้ตกไปสู่ทุคติ 
เหมือนโคที่เขาจะฆ่า ซึ่งถูกความเหนื่อยหอบเพราะถูกลนด้วยไฟและถูกทุบด้วย 
ไม้ค้อนครอบงำแล้ว ย่อมรนดื่มนั้าร้อน (ที่เขาตั้งให้) ซึ่งทั้งไม่อร่อยทั้งนำมาซึ่งความ 
พินาศแก่ตน (ทั้งนี้ก็) เพราะกระสับกระส่ายอยู่ด้วยความเหนื่อยหอบนั้น ฉะนั้น 

ส่วนภวตัณหาเป็นเหตุพิเศษของกรรมที่เป็นสุคติคามีเพราะอะไร เพราะปุถุชนที่ 
ภวตัณหาครอบงำแล้ว ย่อมพยายามทำกรรมอ้นเป็นสุคติคามีเป็นอเนกประการ มี 
เว้นจาก ปาณาติบาตเป็นต้น ซึ่งเป็นกรรมมีคุณน่าชื่นใจ เพราะปราศจากความ 
เร่าร้อนด้วยกิเลสและเป็นกรรมที่บรรเทาเสียซึ่งความทุรนทุรายด้วยทุกข 6 ไนทุคติของตน 


๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๑0๓/๙๘ ๒ องฺ. ทสก. ๒๔/๖๑/๑๓๔ 

๓ องฺ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๒/๑๓๗ 


10-1996 (0863-0976)8 


877 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















๘๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เพราะยังผู้ทำให้ถึงสุคติ ดุจ โคมีอาการดังกล่าวแล้วนั้น (ไม , ยอมดื่มนั้าร้อน) พยายาม 
(หา)ดื่มนั้าเย็นซึ่งมีรสอร่อยและบรรเทาความเหนื่อยหอบของตนไต้ด้วย(ทั้งนี้ก็)เพราะ 
ความกระหายในนั้าเย็น ฉะนั้น 

[๕๘๖] แต่ในธรรม (ทั้งสอง) ที่เป็นสีสะในวัฏฏกถานั้น ในบางสูตรพระผู้มี 
พระภาคก็ทรงแสดง (ปฏิจจสมุปบาท) เทศนา ยกธรรมข้อเดียวเป็นมูล นี่เช่น 
อย่างไร เช่นว่า “ภิกษุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมีอวิชชาเป็นสาเหตุ วิญญาณมี 
สังขารเป็นสาเหตุ” ๑ ดังนี้เป็นต้น นัยเดียวกัน เช่นว่า “ภิกษุทั้งหลาย ตัณหาย่อมงอก 
งามแก่บุคคลผู้เห็นแต่ส่วนที่น่าพอใจในธรรมทั้งหลาย อันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน 
อุปาทานก็มีขึ้นเพราะปัจจัยคือตัณหา” ๖ ดังนี้เป็นอาทิในบางสูตรก็ทรงแสดง (ปฏิจจ¬ 
ลมุปบาท) เทศนายกธรรมทั้งสองข้อเป็นมูลก็มี นี่เช่นอย่างไร เช่นว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
กายอันนี้ของคนเขลาผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น ประกอบไปด้วยตัณหาเป็นไปแล้ว (คือ 
เกิดขึ้น) ด้วยเหตุฉะนี้ กายดังกล่าวนี้ด้วย นามรูปกายนอกด้วย ทั้งสองนั้นเป็นทวยะ 
(คือเป็นคู่กันอย่างนี้ เพราะอาศัยทวยธรรม คืออายตนะ ๖ นั้นแล ผัสสะก็เกิดขึ้น 
คนเขลาถูกธรรมมีผัสสะเป็นต้นไรเล่า กระทบเอาแล้ว ย่อมเสวยสุขและทุกข์” ๓ ดังนี้ 
เป็นอาทิ 

ในเทศนาเหล่านั้น เทศนาว่า “อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา สังขารทั้งหลายมีเพราะ 
ปัจจัยคืออวิชชา” เป็นต้นนี้เฉพาะในที่นี้พึงทราบว่า เป็นเทศนาที่มีธรรมข้อเดียวเป็นมูล 
โดย (ยก) อวิชชา (เป็นสีสะ) 

วินิจฉัยโดยประเภทแห่งเทศนาในพระบาลีปฏิจจสมุปบาทนี้ บัณฑิตพึงทราบ 
ดังกล่าวมาฉะนี้ เป็นอันดับแรก 


วินิจฉัยโดยอรรถ 

[๕๘๗] คำว่า “โดยอรรถ” คือ โดยความ (แปล) แห่งบททั้งหลาย มีบทว่า 
อวิชชา เป็นต้น อรรถนี้อย่างไรบ้าง 


๑ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๒๓/๔๒ ๒ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๔๒/๑๐๔ 

๓ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๑๙/๓๒ 


10-1996 (0863-0976)8 


878 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๗๙ 


อรรถแห่งบทอวิชชาปัจจยา 
อวิชชา 

๑. อกุศลธรรมมีกายทุจริตเป็นต้น ชื่อว่า อวินทิยะ แปลว่า ไม่ควรได้ เพราะอรรถว่า 
ไม่ควรบำเพ็ญ ธรรมชาติใดย่อมได้ซึ่งอวินทิยะนั้น เหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่า 
อวิชชา (ได้สิ่งที่ไม่ควรได้) 

๒. กุศลธรรมมีกายสุจริตเป็นต้น ชื่อว่า วินทิยะ (แปลว่าควรได้) เพราะอรรถ 
ตรงกันข้าม (คือควรบำเพ็ญ) ธรรมชาติใดย่อมไม่ได้ ซึ่งวินทิยะนั้น เหตุนั้น 
ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่า อวิชชา (ไม , ได้สิ่งที่ควรได้) 

๓. ธรรมชาติใดทำอรรถคือความเป็นกองแห่งขันธ์ทั้งหลายมิให้ปรากฏ ทำอรรถคือ 
ความเป็นเครื่องต่อแห่งอายตนะทั้งหลายมิให้ปรากฏ ทำอรรถคือความ 
ว่างเปล่าแห่งธาตุทั้งหลายมิให้ปรากฏ ทำอรรถคือความเป็นใหญ่แห่งอินทรีย์ 
ทั้งหลายมิให้ปรากฏ ทำอรรถคือความจริงแท้แห่งสัจจะทั้งหลายมิให้ปรากฏ 
เหตุนี้ ธรรมชาตินั้น จึงชื่อว่า อวิชชา (ท้าอรรถแห่งขันธ์เป็นต้นมิให้ปรากฏ) 

๔. ธรรมชาติใดทำอรรถ ๔ อย่าง (ในอริยสัจ ๔) ที่กล่าวโดยอรรถ คือบีบคั้นเป็นต้น 
แห่งสัจจะมีทุกขสัจเป็นอาทิมิให้ปรากฏ เหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่า อวิชชา 
(ทำอรรถแห่งอริยสัจมิให้ปรากฏ) 

๔. ธรรมชาติใดยังสัตว์ทั้งหลายให้แล่นไปในกำเนิด คติ ภพ วิญญาณฐิติ และ 
สัตตาวาลทั้งปวง ในสงสารอันปราศจากที่สิ้นสุด เหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่า 
อวิชชา (ยังสัตว่ไห้แล่นไปในสงสารอันปราศจากที่สิ้นสุด) 

๖. ธรรมชาติใดย่อมแล่นไปในบัญญัติธรรมทั้งหลายมีหญิงและชายเป็นต้น อันไม่มี 
อยู่โดยปรมัตถ์ ไม่แล่นไปในบัญญัติธรรมมีขันธ์เป็นอาทิ แม้มีอยู่โดยปรมัตถ์ 
เหตุนั้น ธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่า อวิชชา (แล่นไปในอวิชชมานบัญญัติ หรือไม่แล่น 
ไปในวิชชมานบัญญัติ) 

๗. อีกนัยหนึ่ง ธรรมชาตินั้นชื่อว่า อวิชชา เพราะปกปิดเสียซึ่งวัตถุและอารมณ์แห่ง 
วิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้น และซึ่งธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นปฏิจจสมุปบาท 
(คือปัจจัย) และที่เป็นปฏิจจสมุปปันนธรรม (คือผล) (ดังนี้) ก็ได้ (โดยสภาวะ) 


10-1996 (0863-0976)8 


879 


1/5/11,2:42/\1\/เ 


















๘๘๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ปัจจัย 

ผลอาศัยธรรมใดไป ธรรมนั้นชื่อว่า ปัจจัย (แปลว่า ธรรมเป็นที่อาศัยไปแห่งผล) 
ศัพท์ว่า “ปฏิจจะ อาศัย” หมายความว่าไม่เว้น ไม่ปฏิเสธ ศัพท์ว่า “เอติ - ไป” 
หมายความว่าเกิดขึ้นและเป็นไป อีกอย่างหนึ่ง อรรถว่าอุปการกะ - ผู้อุดหนุน 
เป็นอรรถแห่ง ปัจจย ศัพท์ 

อวิชชาด้วย อวิชชานั้นเป็นปัจจัยด้วย เหตุนั้นจึงชื่อว่า อวิชชาปัจจยา (แปลว่า 
อวิชชา เป็นปัจจัย) บทว่า อวิชฺซาปจฺจยา แปลว่า เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั้น 


สังขาร 

ธรรมทั้งหลายใดมุ่งแต่ปรุงแต่ง (สิ่งต่างๆ) ให้เป็น (อย่าง) สังขตะขึ้น เหตุนั้น 
ธรรมทั้งหลายนั้นจึงชื่อว่า สังขาร (แปลว่า ธรรมผู้ปรุงแต่ง) แต่ว่าสังขารมี ๒ อย่าง 
คือ สังขารที่มีอวิชชาเป็นปัจจัย ๑ สังขารที่มาโดยสังขารศัพท์ ๑ 

ในสังขาร ๒ อย่างนั้น สังขารเหล่านี้คือ ปุญญ'าภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร และ 
อเนญชาภิสังขาร เป็น ๓ (กับ) กายสังขารวจีสังขาร และจิตตสังขาร (อีก) ๓ (รวม) เป็น 
๖ จัดเป็นอวิชชาปัจจยสังขาร อวิชชาปัจจยสังขารทั้งหมดนั้น ก็ได้แก่กุศลเจตนาและ 
อกุศลเจตนาฝ่ายโลกิยะนั้นเอง ส่วนสังขาร ๔ นี้ คือ ลังขดสังขาร (สังขารคือสิ่งที่ 
ปัจจัยของตนๆ แต่งขึ้น) อภิลังขดสังขาร (สังขารคือสิ่งที่กรรมแต่งขึ้น) อภิลังข'รณก 
สังขาร (สังขารคือตัวกรรมผู้เป็นเจ้าหน้าที่แต่ง) ปโยคาภิสังขาร (สังขารคือความ 
เพียรพยายาม) จัดเป็นสังขาร ที่มาโดยสังขารศัพท์ ในสังขาร ๔ นั้น ธรรมที่มีปัจจัย 
ทั้งปวงที่กล่าวไว้ในพระบาลีทั้งหลาย มีคำว่า “อนิจจา วต สงขารา สังขารทั้งหลาย 
ไม่เที่ยงหนอ” ๑ เป็นต้น ชื่อว่า สังขตสังขาร อภิลังขดสังขารกล่าวไว้ในอรรถกถา 
ทั้งหลายว่า “รูปธรรมและอรูปธรรมทั้งหลายที่เกิดแต่กรรม เป็นไปในไตรภูมิ ชื่อว่า 
อภิลังขดสังขาร” ดังนี้ แม้อภิลังขดสังขารนั้นก็ถึงความสงเคราะห์ลง (ในลังขดสังขาร 
ที่กล่าวใน) พระบาลีว่า “อนิจจา วต สงฺขารา” นี้เหมือนกัน แต่อาคดสถานแห่ง 
อภิสังขตสังขารนั้นมิได้ปรากฏ(ในพระบาลี)โดยเฉพาะส่วนกุศลเจตนาและอกุศลเจตนา 


๑ ท.ม. (ไทย) ๑๐/'๒'๒๑/๑๖๘, สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๘๖/๒๖๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


880 


1/5/11,2:42/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๘๑ 


อันเป็นไปในไตรภูมิ เรียกว่า อภิลังข'รณกสังขาร อาคตสถานแห่งอภิสังขรณกสังขาร 
นั้นปรากฏในพระบาลีทั้งหลายมีพระบาลีว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุรุษบุคคลนี้ตกอยู่ใน 
อวิชชาย่อม สร้างสังขารที่เป็นบุญบ้าง...” ๑ ดังนี้เป็นต้น ส่วนความเพียรทางกายและ 
ทางจิต เรียกว่า ปโยคาภิสังขาร ปโยคาภิสังขารนั้นมาในพระบาลีทั้งหลายว่า “ความ 
ดำเนินไปแห่งอภิสังขาร (คือกำลังความเพียร) มีเพียงใด เขาก็ไปได้เพียงนั้นแล้วก็ 
หยุดราวกะเกวียนเพลาหักฉะนั้น” ๒ ดังนี้เป็นต้น 

อนึ่ง สังขารที่มาโดยสังขารศัพท์ ใช่มีแต่สังขาร ๔ นั้นเท่านั้นก็หามิไต้ สังขาร 
ที่มาโดยสังขารศัพท์อื่นๆ อีกก็มีเป็นอเนกโดยนัย (พระบาลี) ว่า “อาวุโส วิสาขะ 
เมื่อภิกษุเข้าสัญญาเวทยิตนิโรธ วจีสังขารดับก่อน แต่นั้นกายสังขารดับ ต่อนั้นจิตต- 
สังขารจึงดับ” ๓ ดังนี้เป็นต้น ในสังขารทั้งหลายนั้น สังขารที่จะไม่พึงถึงความสงเคราะห์ 
ในสังขตสังขารหามีไม่ 


อรรถแห่งศัพท์มีวิญญาณเป็นต้น 

อธิบายในพระบาลีทั้งหลายมีคำว่า “สงขารปจฺจยา วิณณาถเ วิญญาณมีเพราะ 
ปัจจัยคือสังขาร” เป็นต้น ต่อนี้ไป พึงทราบโดยนัยที่กล่าวแล้วเถิด ส่วนในคำที่ยังมิได้ 
อธิบาย พึงทราบดังต่อไปนี้ 

ธรรมชาติที่ชื่อว่า วิญญาณ เพราะรู้(อารมณ์) ต่างๆ ชื่อว่า นาม เพราะน้อมไป 
(สู่อารมณ์) ชื่อว่า รูป เพราะ (รู้จัก) สลาย ชื่อว่า อายตนะ เพราะแผ่ไปในอายะ 
(คือขยายตัว) และเพราะนำให้อายตะ (คือต่อออกไป) สภาพที่ชื่อว่า ผัสสะ เพราะ 
ถูกต้องกันเข้า (แห่งอายตนะภายในกับอายตนะภายนอก) ธรรมชาติที่ชื่อว่าเวทนา 
เพราะรู้(รสอารมณ์) ชื่อว่า ตัณหา เพราะกระหาย (อารมณ์) ชื่อว่า อุปาทาน เพราะถือมั่น 
สภาพอันชื่อว่า ภพ เพราะเป็นขึ้น หรือเพราะทำให้เป็นขึ้น ความเกิดชื่อว่า ชาติ ความแก่ 
ชื่อว่า ชรา ธรรมชาติอันชื่อว่า มรณะ เพราะเป็นเหตุตาย (แห่งสัตว์) ความเศร้า ชื่อว่า 


๑ สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๕'๑/๑๐๑ ๒ องฺ.ตก. (ไทย) ๒๐/๑๕/๑๕'๗ 

๓ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๔/๕๐๔ 


10-1996 (0863-0976)8 


881 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















๘๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โศก ความครํ่าครวญชื่อว่า ปริเทวะ ธรรมชาติที่ชื่อว่า ทุกชะ เพราะทำให้ลำบาก 
หรือชื่อว่าทุกชะ เพราะขุดอยู่สองตอน โดย (ขุดตอน) เกิดขึ้น และ (ตอน) ตั้งอยู่ก็ได้ 
ความเป็นผู้เสียใจชื่อว่า โทมนัส ความดรอมใจอย่างหนักชื่อว่า อุปายาส 

คำว่า “สมภวนฺ ติ - มี” ได้แก่ เกิดขึ้น อนึ่ง บัณฑิตอย่าพึงทำโยชนา (ประกอบ) 
สมภวนฺ ติ ศัพท์เข้ากับบททั้งหลายมีโสกะเป็นต้นไปแต่เพียงเท่านั้น ที่ถูกต้องทำโยชนา 
สมฺภวนฺติ ศัพท์เข้ากับบททั้งปวง เพราะว่า เมื่อกล่าวโดยประการนอกนี้ (คือเมื่อไม่ 
ประกอบ สมภวนฺ ติ ศัพท์) ว่า “อวิชฺชาปจฺจยา สงขารา” (เฉยๆ) ความก็จะไม่ 
ปรากฏว่า สังขารทั้งหลายทำอะไร (คือไม่มีบทกิริยา) แต่ครั้นมีประกอบศัพท์ว่า 
สมฺภวนฺติ เข้า ย่อมเป็นอันทำ ความกำหนดได้ทั้งปัจจยธรรมทั้งปัจจุบันธรรมว่า 
“อวิซฺซา จ สา ปจฺจโย จาติ อวิซฺชาปจฺจโย ตสฺมา อวิซฺซาปจฺจยา สงขารา 
สมฺภวนฺติ อวิชชาด้วย อวิชชานั้นเป็นปัจจัยด้วย เหตุนั้น จึงชื่อว่าอวิชชาปัจจย สังขาร 
ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยนั้น” ดังนี้ในบททั้งปวงก็บัยนี้ 

คำว่า “เอว 0 ” เป็นคำชี้นัยที่แสดงมาแล้ว ด้วยคำ เอว 0 นั้น แสดงว่า ปัจจุบันธรรม 
ทั้งหลายเกิดขึ้น เพราะปัจจยธรรมมีอวิชชาเป็นต้นนั้นเองเป็นเหตุ หาใช่เกิดขึ้น 
เพราะพระอิศวร บันดาลเป็นต้นไม่ คำว่า “เอตสฺส - นั่น” คือตามที่กล่าวมา คำว่า 
“เกวลสฺส” แปลว่าไม่ (มีสุข) เจือปน หรือว่าทั้งมวล คำว่า “ทุกขกฺขนฺธสฺส” แปลว่า 
กองทุกข์ คือไม , ใช่สัตว์ไม่ใช่ของสุขของงามเป็นต้น คำว่า “ส มุ ทโย” แปลว่า ความเกิด 
ขึ้น คำว่า โหติ แปลว่าย , อมมี 

วินิจฉัยโดยอรรถในพระบาลีปฏิจสมุปบาทนี้บัณฑิตพึงทราบดังพรรณนามาฉะนี้ 

วินิจฉัยโดยลักษณะเป็นต้น 

[๕๘๘] คำว่า “โดยลักษณะเป็นต้น” คือโดยลักษณะเป็นต้น แห่งบทมีอวิชชา 
เป็นอาทิ ลักษณะเป็นต้นนี้อย่างไรบ้าง ? 

อวิชชา มีความไม , รู้เป็นลักษณะ มีการทำให้หลงเป็นรส มีการปกปิด (เสียซึ่ง 
สภาวะ) เป็นปัจจุ , ปัฏฐาน มีอาสวะเป็นปทัฏฐาน ๑ 


๑ เพราะมีพระบาลีว่า “อาสวสมุทยา อวิชฺชาสมุทโย - ความเกิดขึ้นแห่งอวิชชามีเพราะความเกิดขึ้นแห่ง 
อาสวะ” ดังกล่าวแล้ว 


10-1996 (0863-0976)8 


882 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๘๓ 


สังขาร มีการปรุงแต่งเป็นลักษณะ มีความพยายาม (เพื่อก่อปฏิสนธิ) เป็นรส 
มีเจตนาเป็นปัจจุปัฏฐาน มีอวิชชาเป็นปทัฏฐาน 

วิญญาณ มีความรู้พิเศษเป็นลักษณะ มีความเป็นหัวหน้า (แห่งนามรูป) เป็นรส 
มีปฏิสนธิเป็นปัจจุปัฏฐาน มีสังขารเป็นปทัฏฐาน หรือว่ามีวัตถุและอารมณ์เป็น 
ปทัฏฐาน 

นาม มีความน้อมไป (สู่อารมณ์) เป็นลักษณะ มีสัมปโยค (ความประกอบกันและ 
กันไว้) เป็นรส มีความไม่แยกกันเป็นปัจจุปัฏฐาน มีวิญญาณเป็นปทัฏฐาน 

รูป มีความ (รู้จัก) สลายเป็นลักษณะ มีความกระจายตัวเป็นรส ๑ มีความเป็น 
อัพยากฤตเป็นปัจจุปัฏฐาน มีวิญญาณเป็นปทัฏฐาน 

สฬายตนะ มีความติดต่อเป็นลักษณะ มี การเห็นเป็นต้นเป็นรส มี ความเป็น 
วัตถุและเป็นทวารเป็นปัจจุปัฏฐาน มีนามรูปเป็นปทัฏฐาน 

ผัสสะ มีความถูกต้องเป็นลักษณะ มีการกระทบเข้าเป็นรส มีความประจวบกัน 
(แห่งทวารอารมณ์และวิญญาณ) เป็นปัจจุปัฏฐาน มีสฬายตนะเป็นปทัฏฐาน 

เวทนา มีการประสบ (อารมณ์) เป็นลักษณะ มีการเสวยอารมณ์เป็นรส มีสุข 
และทุกข์เป็นปัจจุปัฏฐาน มีผัสสะเป็นปทัฏฐาน 

ตัณหา มีความเป็นเหตุ (คือเป็นทุกขสมุทัย) เป็นลักษณะ มีความมุ่งยินดี (ใน 
อารมณ์นั้นๆ) เป็นกิจ ๒ มีความไม่อิ่ม (ในอารมณ์) เป็นปัจจุ , ปัฏฐาน มีเวทนาเป็น 
ปทัฏฐาน 

อุปาทาน มีความถือไว้เป็นลักษณะ มีความไม่ปล่อยเป็นกิจ มีความเห็นด้วย 
อำนาจความเหนียวแน่นแห่งตัณหาเป็นปัจจุปัฏฐาน มีตัณหาเป็นปทัฏฐาน 

ภพ มี กรรมและผลของกรรมเป็นลักษณะ มี ความได้ประสบความ มี เป็นกิจ มี 
กุศลอกุศลและอัพยากฤตเป็นปัจจุปัฏฐาน มีอุปาทานเป็นปทัฏฐาน 

ลักษณะเป็นต้นแห่งชาติเป็นอาทิพึงทราบโดยน้ยที่กล่าวแล้วในสัจจนิเทศนั้นเทอญ 

วินิจฉัยโดยลักษณะเป็นต้นในพระบาลีปฏิจจสมุปบาทนี้พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 


๑ มหาฎีกาว่า เหมือนเมล็ดข้าวสาร เพราะไม่มีสัมปโยค 

๒ เพราะมีพระบาลีว่า “ตดุรตดุราภินนฺ ทินี - ตัณหามีปกติมุ่งยินดีในอารมณ์นั้นๆ” เป็นหลัก 


10-1996 (0863-0976)8 


883 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















๘๘๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


โดยอย่างต่างๆ มีอย่างเดียวเป็นต้น 

[๕๘๙] ในคำว่า โดยอย่างต่างๆ มี อย่างเดียวเป็นต้น นี้มี'วินิจฉัย'ว่า อวิชชา 
มีอย่างเดียว โดยภาวะคือความไม่รู้หรือความไม่เห็น หรือความหลงเป็นต้น มี ๒ 
อย่าง โดยความไม่ปฏิบัติและความปฏิบัติผิด อนึ่ง มี ๒ โดยเป็นสสังขารและอสังขาร 
มี ๓ อย่าง โดยสัมปโยคกับเวทนา ๓ มี ๔ อย่าง โดยเป็นความไม่ตรัสรู้สัจจะ ๔ มี 
๕ อย่าง โดยปกปิดเสียซึ่งโทษในคติ ๕ ส่วนความที่ตัณหามี ๖ อย่าง ในองค์ 
ปฏิจจสมุปบาทที่เป็นอรูปธรรมทั้งสิ้น พึงทราบโดย (เป็นไปใน) ทวาร (๖) และ 
อารมณ์ (๖) 

สังขาร มีอย่างเดียวโดยเป็นสาสวธรรมเป็นวิปากธัมมธรรม (ธรรมมีวิบากเป็น 
ธรรมดา) เป็นต้น มี ๒ อย่าง โดยเป็นกุศลและอกุศล อนึ่ง มี ๒ โดยเป็นปริตตะ 
มหัคคตะ เป็นหีนะ มัชฌิมะ เป็นมิจฉัตตะ สัมมัตตะ เป็นนิยตะ อนิยตะ มี ๓ อย่าง 
โดยความเป็นอภิสังขาร ๓ มีปุญญาภิสังขารเป็นต้น มี ๔ อย่าง โดยให้เป็นไปในกำเนิด 
๔ มี ๕ อย่าง โดยยังสัตว์ให้ไปสู่คติ ๕ 

วิญญาณ มีอย่างเดียว โดยเป็นโลกียวิบากเป็นต้น มี ๒ อย่าง โดยเป็น 
สเหตุกะและอเหตุกะเป็นต้น มี ๓ อย่าง โดยนับเนื่องในภพ ๓โดยสัมปโยคกับเวทนา ๓ 
และโดยเป็น อเหตุกะ ทุเหตุกะ และติเหตุกะ มี ๔ อย่าง และ ๕ อย่าง โดยกำเนิด (๔) 
และคติ (๕) 

นามรูป มี อย่างเดียว โดยเป็นวิญญาณสันนิลลัย (ที่ อาศัยแห่งวิญญาณ) และ 
โดยเป็นกัมมปัจจัย (ปัจจัยของกรรม) มี ๒ อย่าง โดยเป็นสารัมมณะ (มีอารมณ์-นาม) 
และอนารัมมณะ (ไม่มีอารมณ์-รูป) มี ๓ อย่างโดยกาลมีอดีตเป็นต้น มี ๔ และ ๕ อย่าง 
โดยกำเนิดและคติ 

สฬายตนะ มีอย่างเดียว โดยเป็นที่เกิดและโดยเป็นที่ประชุม (แห่งวิญญาณ 
และธรรมที่สัมปยุตกับวิญญาณนั้น) มี ๒ อย่าง โดยเป็นภูตปสาท (ส่วนที่ผ่องใส 
แห่งภูตรูป) และเป็นเครื่องรู้พิเศษ มี ๓ อย่าง โดยเป็นสัมปัตดโคจร (รับได้แต่ 
อารมณ์ที่มาถึงตัว) อสัมปัดตโคจร (รับอารมณ์ที่ไม , มาถึงตัวได้) และโนภยโคจร (รับ 
อารมณ์ไม่ใช่ทั้งหลายอย่างนั้น) มี ๕ อย่าง และ ๕ อย่าง โดยเนื่องด้วยกำเนิดและคติ” 


10-1996 (0863-0976)8 


884 


1/5/11,2:43/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๘๕ 


แม้ความมีอย่างต่างๆ มีอย่างเดียวเป็นต้นแห่งองค์ที่เหลือมีผัสสะเป็นอาทิ ก็ 
พึงทราบโดยนัย (ที่กล่าว) นี้เทอญ 

วินิจฉัยโดยอย่างต่างๆ มีอย่างเดียวเป็นต้น ในพระบาลีปฏิจจสมุปบาทนี้ พึง 
ทราบดังกล่าวมาฉะนี้ประการ ๑ 


โดยกำหนดองค์ 

[๕๙๐] ข้อว่า “และโดยกำหนดองค์ทั้งหลาย” มีวินิจฉัยว่า ก็แลในปฎิจร- 
สมุปบาท ธรรมทั้งหลายนี้ ธรรมมีโสกะเป็นต้น พระผู้มีพระภาคตรัสเพื่อแสดง 
ความไม่ขาดตอนแห่งภวจักร (วงล้อแห่งภพ) เพราะธรรมมีโสกะเป็นต้นนั้น ย่อมมี 
แก่คนเขลาผู้ถูกชราและมรณะกระทบเอา ดังที่ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิ’ได้ 
สดับ เป็นผู้ถูกทุกขเวทนาทางกายต้องเอาแล้ว ย่อมเศร้าโศกลำเค็ญครํ่าครวญทุบอก 
รา’ไห้ ถึงซึ่งความฟันเพึอนไป”® เป็นต้น และด้วยพระพุทธพจน์ว่า “ความหมุนไป 
แห่งธรรมทั้งหลายมีโสกะเป็นต้นนั้น ยังมีอยู่ตราบใดความหมุนไปแห่งอวิชชาก็ยังมี 
อยู่ตราบนั้น” ดังนี้ภวจักร ก็เป็นอันเชื่อมเข้ากับบทว่า อวิซฺซาปจฺจยา สงขารา อีกเล่า 
เพราะเหตุนั้น ธรรม ๑๒ เท่านั้น โดยนำสังเขปธรรมมีโสกะเป็นต้นนั้นแหละ 
เข้าเป็นอันเดียวกันกับชรามรณะเสีย พึงทราบว่าเป็นองค์แห่งปฏิจจสมุปบาท 

วินิจฉัยโดยกำหนดองค์ทั้งหลายในพระบาลีปฏิจจสมุปบาทนี้ บัณฑิตพึงทราบ 
ดังกล่าวมาฉะนี้ 

นี่เป็นเพียงสังเขปกถาในปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ 

[๕๙๑] ส่วนความต่อไปฉะนี้เป็นวิตถารนัย 

แก้บทอวิชชา 

โดยปริยาย (ทาง) พระสูตร ความไม่รู้ในฐานะ ๔ มีทุกข์เป็นต้นชื่อว่าอวิชชา โดย 
ปริยาย (ทาง) พระอภิธรรม ความไม่รู้ในฐานะ ๘ กับปุพพันตะเป็นต้น ดังที่ท่าน 
กล่าวไว้ว่า ‘ไนธรรมเหล่านั้น อวิชชา เป็นไฉน ? ความไม่รู้ในทุกข์ ฯลฯ ความ 


๑ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๒๕๒/๒๗๒ 


10-1996 (0863-0976)8 


885 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















๘๘๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา ความไม'รู้!นปุพพันตะ (เงื่อนต้น) ความไม่;รู้!นอปรันตะ 
(เงื่อนปลาย) ความไม่รู้!นปุพพันตาปรันตะ (ทั้งเงื่อนต้นทั้งเงื่อนปลาย) ความไม่รู้ใน 
ธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอิทัปปัจจยตา (คอกลุ่มเหตุ) และปฏิจจสมุปปันนธรรม (กลุ่มผล) 
นี่เรียกว่าอวิชชา”® ดังนี้ 

ในฐานะเหล่านั้น ยกเว้นสัจจะ๒(คือนิโรธและมรรค)ที่เป็นโลกุตตระเสีย อวิชชา 
ย่อมเกิดขึ้น ในฐานะที่เหลือแม้โดยทำให้เป็นอารมณ์ได้ก็จริง (แต่) แม้เป็นอย่างนั้น 
ในพระบาลีนี้ท่านก็ประสงค์เอา โดยว่าเป็นเครื่องปิดบังเท่านั้นเอง จริงอยู่ อวิชชานั้น 
ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมปิดบังทุกขสัจตั้งอยู่ ไม่ให้รู้แจ้งซึ่งลักษณะอันเป็นรส (คือสภาวะ) 
ประจำตนตามเป็นจริงได้ อย่างเดียวกันย่อมปิดบังสมุทยสัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ 
ขันธปัญจกะส่วนอดีตที่รับว่าเงื่อนต้น ขันธปัญจกะส่วนอนาคตที่นับว่าเงื่อนปลาย 
ขันธปัญจกะทั้ง ๒ ส่วนนั้นที่บับว่าทั้งเงื่อนต้น และเงื่อนปลาย อิทัปปัจจยตาและ 
ปฏิจจสมุปปันนธรรมทั้งหลาย ที่นับ'ว่า อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปปันนธรรมด้วย ตั้ง 
อยู่มิให้รู้แจ้งซึ่งลักษณะอันเป็นกิจ (คือสภาวะ) ประจำตนตามเป็นจริงในทุกข์เป็นต้น 
นั้นว่า “นี่อวิชชา นี่สังขาร” ดังนี้เป็นต้น เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า (อวิชชา คือ) 
ความไม่รู้ในทุกข์ ฯลฯ ความไม่รู้ในอิทัปปัจจยตา และปฏิจจสมุปปันนธรรม 
ทั้งหลาย” 


แก้บทสังขาร 

[๕๙๒] บทว่า “สังขารทั้งหลาย” ได้แก่ สังขาร ๖ ที่กล่าวโดยสังเขปไว้ในตอน 
ก่อนดังนี้ว่า “สังขาร ๓ มีบุญเป็นต้น (และ) สังขาร ๓ มีกายสังขารเป็นต้น” 

ส่วนว่าโดยพิสดาร ในสังขารเหล่านี้ สังขารทั้ง ๓ ได้แก่เจตนา ๒๙ คือ 
ปุญญาภิสังขาร ได้แก่เจตนา ๑๓ คือ เจตนาเป็นกามาวจรกุศล ๘ อันเป็นไป 
ด้วยอำนาจกุศลมีทาน ศีล เป็นต้น และเจตนาเป็นรูปาวจรกุศล ๕ อันเป็นไป 
ด้วยอำนาจภาวนาอย่างเดียว อปุญญาภิสังขาร ได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศล ๑๒ อัน 
เป็นไปด้วยอำนาจอกุศลมีปาณาติบาตเป็นต้น อเนญชาภิสังขาร ได้แก่เจตนาที่เป็น 
อรูปาวจรกุศล ๔ อันเป็นไปด้วยอำนาจภาวนาเหมือนกัน 

๑ อภ.สงฺ.. (ไทย) ธา๔/๑๑๐๖/๒๕๗ 


10-1996 (0863-0976)8 


886 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๘๗ 


ส่วนสังขารอีก ๓ คือกายสัญเจตนา (ความจงใจแสดงออกทางกาย) เป็นกาย 
สังขาร วจีสัญเจตนา (ความจงใจแสดงออกทางใจ) เป็นวจีสังขาร มโนสัญเจตนา 
เป็นจิตตสังขาร ติกะนี้ ท่านกล่าวเพื่อแสดงความเป็นไปแห่งอภิสังขาร ๓ มี 
ปุญญ'าภิสังขารเป็นต้น ทางทวารในขณะพยายามทำกรรม จริงอยู่ เจตนา ๒๐ ถ้วน 
คือกามาวจรกุศลเจตนา ๘ อกุศลเจตนา ๑๒ อันยังกายวิญญัติให้ตั้งขึ้นเป็นไปทาง 
กายทวาร ชื่อว่ากายสังขาร เจตนาเหล่านั้นแหละ ที่ยังวจีวิญญัติให้ตั้งขึ้นเป็นไปทาง 
วจีทวาร ชื่อว่า วจีสังขาร 

แต่อภิญญาเจตนา (เจตนาในอภิญญา)ไม , เป็นปัจจัยแก่วิญญาณองค์ต่อไป เพราะ 
ฉะนั้นท่านจึงไม , ถือเอาในคำว่ากายสังขารวจีสังขารนี้อภิญญาเจตนาไม่เป็นปัจจัยแห่ง 
วิญญาณ ฉันใด แม้อุทธัจจเจตนาก็ไม่เป็นฉันนั้น เพราะเหตุนั้น ถึงอุทธัจจเจตนานั้น 
ก็ต้องคัดออกในความเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณ แต่เจตนาทั้งปวงนั้นก็คงเป็นธรรมมี 
อวิชชาเป็นปัจจัย (เหมือนกัน) 

ส่วนเจตนา ๒๙ แม้ทั้งหมด ที่เกิดขึ้นในมโนทวาร (โดย) ไม่ยังวิญญัติทั้งสอง 
ให้ตั้งขึ้น เป็นจิตตสังขารแล 

ด้วยประการดังนี้ ติกะนี้ก็เข้าไปสู่ติกะก่อน (คือผนวกอยู่กับติกะก่อน) นั้นเอง 
เพราะฉะนั้น ว่าโดยใจความแล้ว ความที่อวิชชาเป็นปัจจัย (แห่งสังขาร) ก็พึงทราบ 
โดยที่เป็นปัจจัยแห่งอภิสังขาร ๓ มี ปุญญ'าภิสังขารเป็นต้นนั้นแล 

[๕๙๓] ในข้อนั้น หากมีปัญหาว่า “ก็ชัอนี้จะพึงทราบได้อย่างไรว่า สังขาร 
ทั้งหลายนี้เป็นธรรม มีอวิชชาเป็นปัจจัย” คำแก้พึงมีว่า “ทราบได้โดยที่เมื่ออวิชชามี 
มันจึงมี” แท้จริง ความไม่รู้ ในฐานะทั้งหลายมีทุกข์เป็นต้นที่เรียกว่าอวิชชา ซึ่ง 
บุคคลใดยังละไม่ได้ บุคคลนั้น เพราะความไม่รู้ในทุกข์และในฐานะนอกนี้มีเงื่อน 
ต้นเป็นอาทิ จึงถือเอาลังสารทุกข 6 โดยสำคัญว่าเป็นสุข แล้วก่อสังขารทั้ง ๓ อย่าง ซึ่ง 
เป็นเหตุแห่งลังสารทุกข์นั้นเอง เพราะไม่รู้ในสมุทัย จึงสำคัญเห็นสังขารทั้งหลายอัน 
มีตัณหาเป็นเครื่องประคับ ซึ่งแม้เป็นเหตุแห่งทุกข์ โดยว่าเป็นเหตุแห่งสุขไป ก็ก่อ 
สังขารทั้ง ๓ อย่างขึ้น อนึ่ง เพราะไม'รู้!นนิโรธและในมรรค จึงเป็นผู้มีความสำคัญใน 
คติวิเศษ (มีพรหมโลกเป็นต้น) ซึ่งแม้มิใช่เป็นที่ดับทุกข์ว่าเป็นที่ดับทุกข์!ป เป็นผู้มี 
ความสำคัญในพาหิรมรรคมี (บูชา) ยัญและ (บำเพ็ญ) อมรตบะเป็นต้น ซึ่งแม้มิ'ใช่ 
ทางแห่งความดับทุกข์ ว่าเป็นทางดับทุกข์!ป เมื่อปรารถนาความดับทุกข์ ก็ก่อสังขาร 


10-1996 (0863-0976)8 


887 


1/5/11,2:43/\1\/เ 


















๘๘๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ทั้ง ๓ อย่างขึ้นทางมุขพาหิรมรรคมียัญและอมรตบะเป็นต้น อีกประการหนึ่ง บุคคล 
นั้นเพราะความที่ละอวิชชาในสัจจะ ๔ ยังไม่ได้นั้น ก็ไม , รู้ทุกข์กล่าวคือผลแห่งบุญ ซึ่ง 
แม้แทรกซ้อนด้วยอาทีนพโทษเป็นอเนก มีชาติ ชรา โรค และมรณะเป็นต้น อย่าง 
วิเศษโดยว่าเป็นทุกข๎ได้จึงก่อปุญญาภิสังขารอันต่างโดยเป็นกายสังขาร (บ้าง) วจีสังขาร 
(บ้าง) จิตตสังขาร (บ้าง) เพื่อได้ผลแห่งบุญนั้น ดังบุคคลผู้ปรารถนาเทพอัปสรริโจน 
หน้าผา (ตาย) มิเช่นนั้นก็ไม่เห็นความที่ผลแห่งบุญนั้น ซึ่งแม้สมมติสันว่าเป็นสุข 
เป็นวิปริณามทุกข์อันจะก่อให้เกิดความร้อนใจใหญในที่สุด(เมื่อหมดบุญ)และ(ไม่เห็น) 
ความที่ผลแห่งบุญนั้น (แม้มีคุณน่ายินดีก็) มีคุณน่ายินดีเป็นส่วนน้อย จึงก่อ 
ปุญญาภิสังขารมีประการดังกล่าวแล้วนั้น อันเป็นปัจจัยแห่งวิปริณามทุกข์นั้นเอง ดัง 
แมลงเม่าบินเข้าตอมเปลวไฟ และดังสัตว์ที่ตะกรามหยาดนั้าผึ้ง ริเข้าเลียคมศัสตราที่ 
นั้าผึ้งติดฉะนั้น อนึ่ง ไม่เห็นโทษในโลกียวิสัย มีการเสพกามเป็นต้น พร้อมทั้งผลของ 
มัน เพราะสำคัญว่าเป็นสุข และเพราะถูกกิเลสครอบงำด้วย จึงก่ออปุญญาภิสังขาร 
อันเป็นไปในทวารทั้ง ๓ ขึ้นก็ได้ ดังเด็กอ่อนริเล่นคูถ และดังคนอยากตายริกินยาพิษ 
ฉะนั้น อนึ่งเล่า ไม่รู้ความที่สังขารแม้ในฝ่ายอรูปวิบากก็เป็นวิปริณามทุกข์ จึงก่อ 
อเนญชาภิสังขารซึ่งเป็นจิตตสังขารขึ้น ด้วยวิปลาสไปว่าเป็นของเที่ยงเป็นต้น ดังคน 
หลงทิศริอ่านเดินทางมุ่งหน้าไปสู่เมืองปีศาจฉะนั้น 

เพราะเหตุที่สังขารมีเพราะอวิชชามีเท่านั้น หามีโดย (อวิชชา) ไม่มีไม , ดังกล่าว 
มาฉะนี้ บัณฑิตจึงรู้ข้อที่ว่า “สังขารทั้งหลายนี้เป็นธรรมมีอวิชชาเป็นปัจจัย” นั้นได้แล 
จริงอยู่ ข้อนี้แม้พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้ไม่ฉลาด 
ตกอยู่ในอวิชชา ย่อมปรุงแต่งปุญญาภิสังขารบ้าง ย่อมปรุงแต่งอปุญญาภิสังขารบ้าง 
ย่อมปรุงแต่งอเนญชาภิสังขารบ้าง ภิกษุทั้งหลาย ต่อเมื่อใด อวิชชา ภิกษุละได้แล้ว 
วิชชาเกิดขึ้นแล้ว เมื่อนั้น ภิกษุนั้น เพราะความสำรอกออกไปแห่งอวิชชา เพราะ 
ความเกิดขึ้นแห่งวิชชา ย่อมไม่ปรุงแต่งปุญญาภิสังขารเลย”® ดังนี้เป็นต้น 

[๕๙๔] ในบทว่าอวิชชานี้ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอพัก ข้อว่า “อวิชชาเป็นปัจจัย 
แห่งสังขารทั้งหลาย” นี่ไว้ก่อน ด้วยข้อนี้ควรจะกล่าว (ต่อไป) คือ (ปัญหา) ว่า “อวิชชา 


๑ ส 0 .นิ. (ไทย) ๑๖/๕๑/ 6)0(5) 


10-1996 (0863-0976)8 


888 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๘๙ 


เป็นปัจจัยแห่งสังขารเหล่าไหนอย่างไร”ในความที่อวิชชาเป็นปัจจัยอย่างไรบ้างนั้น 
ท่านกล่าวไว้ดังต่อไปนี้ 


ปัจจัย ๒๔ 

ก็แล ปัจจัย ๒๔ พระผู้มีพ'ระภาคตรัส'ไว้ คือ 

เหตุปัจจัย อารัมมณปัจจัย อธิปติปัจจัย อนันตรปัจจัย สมนันตรปัจจัย 
สหชาตปัจจัย อัญญม้ญญปัจจัย นิสสยปัจจัย อุปนิสสยปัจจัย ปุเรชาตปัจจัย 
ปัจฉาชาตปัจจัย อาเสวนปัจจัย กัมมปัจจัย วิปากปัจจัย อาหารปัจจัย อินทรียปัจจัย 
ฌานปัจจัย มัคคปัจจัย สัมปยุตตปัจจัย วิปปยุตตปัจจัย อัตถิปัจจัย น์ตถิปัจจัย 
วิคตปัจจัย อวิคตปัจจัย ๑ 


แก้เหตุปัจจัย 

ในอุเทศบทเหล่านั้น ธรรมที่ได้ชื่อว่าเหตุปัจจัย เพราะธรรมนั้นเป็นเหตุด้วย 
เป็นปัจจัยด้วย คือ เป็นปัจจัยโดยเป็นเหตุ อธิบายว่า เป็นปัจจัยโดยความเป็นเหตุ นัย 
แม้ในอุเทศบทอื่นมีอารัมมณปัจจัยเป็นต้น ก็นัยเดียวกันนี้ 


แก้ศัพท์เหตุ 

[๕๙๕] ในบทว่า “เหตุปัจจัย” นั้น คำว่า “เหตุ” เป็นคำเรียก วจนาวยวะ 
(อวัยวะแห่งคำ คือถ้อยคำที่ให้รู้ความแต่ละคำ) และการณะ (สิ่งที่ก่อผล) มูละ (สิ่งที่ 
เป็นรากเหง้า) ก็วจนาวยวะ เรียกว่าเหตุในทางโลก เช่นในคำว่า “ปฏิณฺณาเหตุ - 
ข้อปฏิญญา” แต่ในทางพระศาสนา การณะ เรียกว่าเหตุ เช่นในคำว่า “เย ธมมา 

เหตุปปภวา - ธรรมทั้งหลายใดมีเหตุ (คือการณะ) เป็นแดนเกิด” ๒ มูละ ก็เรียกว่า 
เหตุ เช่นในคำว่า “ตโย กุสลเหตุ ตโย อกุสลเหตุ - เหตุ (คือมูล) แห่งกุศล ๓ 
เหตุ (คือมูล) แห่งอกุศล ๓” ๓ มูลนั้น (แหละ) ประสงค์เอา (ว่าเหตุ) ในที่นี้ 


๑ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๑/๑-๒ ๒ ว.ม. (ไทย) ๔/๖๐/๗๓, ขุ.อป. (ไทย) ๓๒/๒๘๖/๔๔ 

๓ อภ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๔๙/๒๗๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


889 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















๘{*๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


แก้ศัพท์ปัจจัย 

ส่วนความ (ตอไป) นี้ เป็นความหมายแห่งคำในคำว่า “ปัจจัย” นี้ ธรรม (ที่เป็น 
ผล) อาศัยไปแต่ธรรม (ที่เป็นเหตุ) นั่น หมายความว่าไม่ปฏิเสธธรรม (ที่เป็นเหตุ) นั้น 
เป็นไป เหตุนี้ธรรม (ที่เป็นเหตุ)นั้นจึงชื่อว่าปัจจัย มีคำอธิบายว่า อันธรรม (ที่เป็นผล) 
ไปอาศัย คือไม่ปฏิเสธซึ่งธรรม (ที่เป็นเหตุ) ใด ตั้งอยู่หรือว่าเกิดขึ้นก็ดี ธรรม (ที่ 
เป็นเหตุ) นั้นชื่อว่าเป็นปัจจัยแห่งธรรม (ที่เป็นผล)นั้น แต่ (เมื่อว่า) โดยลักษณะ 
ปัจจัยคือความอุดหนุนเป็นลักษณะ ด้วยว่าธรรม (ที่เป็นเหตุ) ใด เป็นสภาพอุดหนุน 
เพื่อความตั้งอยู่หรือเพื่อความเกิดขึ้นแห่งธรรม (ที่เป็นผล) ใด ธรรม (ที่เป็นเหตุ)นั้น 
ท่านเรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งธรรม (ที่เป็นผล) นั้น 

คำว่า “ปัจจัย เหตุ การณะ นิทานะ สัมภวะ ปภวะ” เป็นต้น โดยความก็อัน 
เดียวกัน ต่างกันแต่โดยพยัญชนะ 

ธรรมชื่อว่าเหตุ เพราะอรรถว่าเป็นมูล ชื่อว่าปัจจัย เพราะอรรถว่าเป็นสภาพ 
อุดหนุน ดังกล่าวมาฉะนี้ เพราะเหตุนั้น เมื่อว่าโดยสังเขป ธรรมผู้อุดหนุนโดยความ 
หมายว่าเป็นมูล ชื่อว่าเหตุปัจจัย 

อธิบายของอาจารย์ทั้งหลายว่า “เหตุปัจจัยนั้นเป็นสภาพยังความเป็นกุศล 
เป็นต้นให้สำเร็จแก , (สัมปยุต) ธรรมทั้งหลายมีกุศลธรรมเป็นอาทิ ดังพืชทั้งหลายมี 
พืชข้าวสาลีเป็นต้น ยัง (ความเป็น) ธัญญชาติ มีข้าวสาลีเป็นอาทิให้สำเร็จ และดังสี 
ของมณีเป็นต้นยังแสงของมณีเป็นอาทิให้สำเร็จ ฉะนั้น” ก็เมื่อเป็นอย่างนั้น ความ 
เป็นเหตุปัจจัยก็ไม , สำเร็จไปถึงในรูปทั้งหลายที่มีเหตุนั้นเป็นสมุฏฐาน (ด้วยนะซิ) เพราะว่า 
เหตุปัจจัยนั้นหายังความเป็นกุศลเป็นต้นให้สำเร็จแก่รูปเหล่านั้นไม่ แต่ก็มิใช่ไม่เป็นปัจจัย 
สมพระบาลีว่า “เหตุเป็นปัจจัยโดยเป็นเหตุปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับเหตุ 
และแห่งรูปทั้งหลายที่มีเหตุนั้นเป็นสมุฏฐาน” ดังนี้ ๑ อนึ่ง สำหรับอเหดุกจิตทั้งหลาย 
ความเป็นอัพยากฤต เว้นเหตุนั่นเสียก็สำเร็จได้ (เพราะอัพยากฤตเป็นอเหตุกะ) 
แม้สำหรับสเหตุกจิตทั้งหลายเล่า ความเป็นกุศลเป็นต้นก็เนื่องด้วยโยนิโสมนสิการ 
เป็นต้น มิใช่เนื่องด้วยสัมปยุตเหตุ (เหตุ ผู้สัมปยุต) และหากว่าความเป็นกุศลเป็นต้น 


๑ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๑/'๒ 


10-1996 (0863-0976)8 


890 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๙๑ 


พึงมีโดยสภาวะแท้ในสัมปยุตเหตุทั้งหลายไซร้ ในสัมปยุตธรรมทั้งหลาย อโลภะ ซึ่ง 
เนื่องด้วยเหตุ ก็พึงเป็นกุศลบ้าง เป็นอัพยากฤตบ้าง แต่เพราะเป็นได้ทั้งสองอย่าง 
เหตุนั้นในสัมปยุตธรรมทั้งหลาย หาความเป็นกุศลเป็นต้น (ที่เนื่องด้วยเหตุ มิใช่เป็น 
โดยสภาวะ) ได้ฉันใด แม้ในเหตุทั้งหลาย ก็พึงหาความเป็นกุศลเป็นต้น (ที่เนื่องด้วย 
ธรรมอื่น มิใช่เป็นโดยสภาวะ) ได้ฉันนั้น 

แต่อันที่จริง เมื่ออรรถว่าเป็นมูลแห่งเหตุทั้งหลาย บัณฑิตไม่ถือเอาโดยว่า เป็น 
เหตุยังความเป็นกุศลเป็นต้นให้สำเร็จ (แต่) ถือเอาโดยว่าเป็นเหตุยังความตั้งมั่นด้วยดี 
(แห่งธรรมทั้งหลาย)ให้สำเร็จก็ไม่ผิดอะไรเลย แท้จริงธรรมทั้งหลายที่ได้เหตุปัจจัยแล้ว 
ย่อมเป็นธรรมมั่นคงตั้งลงด้วยดี ดังต้นไม้ทั้งหลายที่มีรากงอกงามแล้วก็ตั้งอยู่ได้ด้วย 
ดีฉะนั้น (ส่วน) อเหตุกธรรมทั้งหลาย เป็นธรรมไม่ตั้งมั่นด้วยดี ดุจสาหร่ายทั้งหลาย 
มีสาหร่ายชนิดติลพีชกะ (สาหร่ายเมล็ดงา) เป็นต้น ฉะนั้น เหตุปัจจัยเป็นธรรมอุดหนุน 
โดยความหมายว่าเป็นมูลดังนี้ เพราะเหตุนั้น ธรรมผู้อุดหนุนโดยยังความตั้งมั่นด้วยดี 
(แห่งสัมปยุตธรรม) ให้สำเร็จ บัณฑิตพึงทราบว่า ชื่อว่าเหตุปัจจัย 

แก้อารัมมณปัจจัย 

[๕๙๖] ในอุเทศบทต่อแต่นั้นไป ธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นอารมณ์ ชื่อว่า 
อารัมมณปัจจัย ธรรมอะไรๆ จะไม่เป็นอารัมมณปัจจัยนั้นไม่มี เพราะคำนิเทศ แม้ 
ท่านจะขึ้นต้นว่า“รูปายตนะเป็นปัจจัยโดยเป็นอารัมมณปัจจัยแห่งจักขุวิญญาณธาตุ” ๑ 
ดังนี้เป็นต้น แต่ก็ลงท้ายว่า “ธรรมทั้งหลายใดๆ เป็นจิตและเจตสิกธรรม ปรารภธรรม 
ใดๆ เกิดขึ้น ธรรมทั้งหลาย (ที่ถูกปรารภ) นั้นๆ ย่อมเป็นปัจจัยโดยเป็นอารัมมณ- 
ปัจจัยแห่งธรรม (ที่เกิดขึ้น) นั้นๆ” ๑ ฉะนี้ เปรียบเหมือนคนกำลังน้อยได้ยึดท่อนไม้ 
หรือเชือกนั้นแหละ จึงลุกขึ้นและยืนอยู่ได้ฉันใด จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้น 
ปรารภอารมณ์มีรูปเป็นต้นเข้านั้นแหละจึงเกิดขึ้นและตั้งอยู่ได้ เพราะเหตุนั้น ธรรม 
ทั้งหลายอันเป็นอารมณ์แห่งจิตและเจตสิกทั้งหลายทั้งปวง บัณฑิตพึงทราบว่า ชื่อว่า 
อารัมมณปัจจัย 


๑ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๒/๓ 


10-1996 (0863-0976)8 


891 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















๘{*๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


[ แก้อธิปติปัจจัย ] 

[๕๙๗] ธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นใหญ่ ชื่อว่า อธิปติปัจจัย อธิปติปัจจัยนั้น 
มี ๒ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งสหชาตธรรมและอารมณ์ใน ๒ อย่างนั้น ธรรม ๔ ประการ 
กล่าวคือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา พึงทราบว่าชื่อว่าสหชาตาธิปติปัจจัย (เป็น 
อธิปติปัจจัยแห่งสหชาตธรรม)โดยพระบาลีว่า “ฉันทาธิบดีเป็นปัจจัยโดยเป็นอธิปติ- 
ปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับฉันทะ และแห่งรูปทั้งหลายที่มีฉันทะนั้นเป็น 
สมุฏฐาน” ๑ ดังนี้เป็นต้น แต่ว่าธรรมทั้ง ๔ นั้นมิได้เป็นอธิบดีร่วมกัน จริงอยู่ ใน 
ขณะใด จิตทำฉันทะให้เป็นธุระ ทำฉันทะให้เป็นใหญ่เป็นไป ในขณะนั้น ก็ฉันทะ 
อย่างเดียวเป็นอธิบดี นอกนี้มิ’ได้เป็น ในธรรมที่เหลือ (อีก ๓) ก็นัยนี้ ส่วนอรูปธรรม 
ทั้งหลายทำธรรมใดให้เป็นที่หนัก (คือเป็นที่หน่วง) เป็นไป ธรรมนั้นเป็นอารัมมณาธิบดี 
แห่งอรูปธรรมทั้งหลายนั้น เหตุนั้น ท่านจึงกล่าวคำนิเทศไว้ว่า “ธรรมทั้งหลายใดๆ 
เป็นจิตและเจตสิกธรรมทำ(อารมณ์)ธรรมใดๆให้เป็นที่หนักเกิดขึ้นธรรม(อารมณ์) 
ทั้งหลายนั้นๆ เป็นปัจจัยโดยเป็นอธิปติปัจจัยแห่งธรรม (จิตเจตสิก) ทั้งหลายนั้นๆ” ๑ 
ดังนี้ 


แก้อนันตร'ปัจจัย สมนันตรปัจจัย 

[๕๙๘] ธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมไม่มีระหว่าง (คั่น) ชื่อว่า อนันตร- 
ปัจจัย ธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมใกล้ที่สุด ชื่อว่า สมนันตรปัจจัย ก็แล 
อาจารย์ทั้งหลายอธิบายปัจจัยคู่นี้ไว้มากประการ แต่ความ (ต่อไป) นี้เป็นแก่นสารใน 
ปัจจัยคู่นี้ 

ก็จิตนิยม (ทางชองจิต) เป็นต้นว่า “มโนธาตุมีในลำดับแห่งจักขุวิญญาณ 
มโนวิญญาณธาตุมีในลำดับแห่งมโนธาตุ” ดังนี้นั้นใด จิตนิยมนั้นย่อมสำเร็จด้วย 
อำนาจแห่งจิตดวงก่อนๆ เท่านั้น หาสำเร็จโดยประการอื่นไม่ เหตุใด เพราะเหตุนั้น 
ธรรมผู้สามารถในอันยังจิตตุปบาทที่คู่ควรกันให้เกิดขึ้นในลำดับแห่งตน ๆ ชื่อว่า 
อบันดรปัจจัย เพราะฉะนั้นแล ท่านจึงกล่าวว่า “บทว่า อบันดรปัจจัย ความว่า จักขุ- 


๑ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๓ /๓ 


10-1996 (0863-0976)8 


892 


1/5/11,2:43 / \1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๙๓ 


วิญญาณธาตุและธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น เป็นปัจจัยโดย 
เป็นอนันตรปัจจัย แห่งมโนธาตุและแห่งธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับมโนธาตุนั้น” ๑ 
ดังนี้เป็นต้น อนันตรปัจจัยอันใด สมนันตรปัจจัยก็อันนั้นแหละ แท้จริง ความต่างกัน 
ในปัจจัยคู่นี้เป็นเพียงพยัญชนะเท่านั้น ดุจความต่างเพียงพยัญชนะในศัพท์อุปจยะ 
(เติบขึ้น) กับ สันตติ (สบต่อ) และในศัพท์คู่คือ อธิวจนะ (คำเรียก) กับ นิรุตติ (คำ 
กล่าว) ฉะนั้น แต่ความต่างโดยอรรถหามีไม่ 

ส่วนมติของอาจารย์ทั้งหลายว่า “ธรรมชื่อว่าอนันตรปัจจัยเพราะความเป็น 
ธรรมไม่มีระหว่างโดยอรรถ (คือไม่มีความอื่นคั้น) ชื่อว่าสมนันตรปัจจัยเพราะความ 
เป็นธรรมไม , มีระหว่างโดยกาล (คือไม่มีกาลคั้น)” ดังนี้ใด มตินั้นผิดจากพระบาลีว่า 
“เมื่อพระโยคาวจรออกจากนิโรธ เนวสัญญานาสัญญายตนกุศลย่อมเป็นปัจจัยโดย 
เป็นสมนันตรปัจจัยแห่งผลสมาบัติ” ๒ ดังนี้เป็นต้น 

ในความที่ธรรมเป็นสมนันตรปัจจัยเพราะความเป็นธรรมไม่มีระหว่างโดยกาลนั้น 
อาจารย์ทั้งหลายกล่าวแม้คำใดว่า “ความมีธรรมนั้นเป็นธรรมสามารถในอันยังธรรม 
ทั้งหลายให้ตั้งขึ้นมิได้เสื่อมไป แต่เพราะกำลังแห่งภาวนาคั้นไว้ ธรรมทั้งหลายที่เป็น 
สมนันตระจึงยังเกิดขึ้นไม่ได้” ดังนี้ แม้คำนั้นก็ยังความไม่มีแห่งความเป็นกาลานันตระ 
(ไม , มีระหว่างโดยกาล) นั้นเองให้สำเร็จ (คือพิสูจน์ให้เห็นว่าความเป็นกาลานันตระ 
ไม , มีนั้นเอง) เพราะความเป็นกาลานันตระในธรรมนั้นไม่มีด้วยกำลังแห่งภาวนา 
เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงยังคงยืนยันข้อนั้นแหละ (คือกาลานันตระไม่มี) ก็ 
เหตุใดความเป็นกาลานันตระไม่มี เพราะเหตุนั้น ความที่ธรรมนั้นเป็นสมบันดรปัจจัย 
ก็ใช้ไม่ได้ด้วย ด้วยว่าความเห็นของท่านทั้งหลายว่า “ธรรมชื่อว่าเป็นสมบันดรปัจจัย 
แห่งธรรมทั้งหลายนั้น เพราะความเป็นธรรมไม่มีระหว่างโดยกาล” (เช่นนั้นนี่) 

เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายอย่าทำความยึดนั้น (ความเห็น) ไปเลย พึงเชื่อเถิด 
(ว่า) ความต่างกันในปัจจัยคู่นี้ ก็เพียงแต่โดยพยัญชนะเท่านั้น หาต่างกันโดยอรรถไม่ 
มีต่างกันโดยพยัญชนะอย่างไร ? ต่างกันเท่านี้คือ 


๑ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔/๓ 


๒ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๑๗/๒๖๔ 


10-1996 (0863-0976)8 


893 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















๘{*๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ระหว่างแห่งธรรมเหล่านั้นไม , มี เหตุนั้น ธรรมเหล่านั้นจึงชื่อว่า อน์นตระ (ไม่มี 
ระหว่าง) ธรรมเหล่านั้นชื่อว่าอบันตระอย่างดี เพราะไม่มีหยุดชะงัก เหตุนั้น ธรรม 
เหล่านั้นจึงชื่อว่า สมนันตระ (ไม่มีระหว่างอย่างดี) 

แก้สหชาตปัจจัย 

[๕๙๙] ธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมที่เมื่อเกิดขึ้น ก็ยังธรรมอื่นให้เกิด 
ขึ้นพร้อมกันด้วย ชื่อว่า สหชาตปัจจัย ดุจประทีปเป็นปัจจัยโดยยังแสงสว่างให้เกิดขึ้น 
พร้อมกันฉะนั้น สหชาตปัจจัยนั้นเป็น ๖ อย่าง ด้วยอำนาจแห่งอรูปขันธ์เป็นต้น ดัง 
พระบาลีว่า “ขันธ์ ๔ ที่ไม่มีรูปเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกัน มหาภูต ๔ เป็นปัจจัย 
โดยเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกัน นามและรูปในขณะก้าวลง (สู่ครรภ์) เป็นปัจจัย 
โดยเป็นสหชาตปัจจัยซึ่งกันและกัน จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยโดยเป็น 
สหชาตปัจจัยแห่งรูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน มหาภูตทั้งหลายเป็นปัจจัยโดย 
เป็นสหชาตปัจจัยแห่งอุปาทายรูปทั้งหลาย ธรรมมีรูปทั้งหลาย บางเหล่าเป็นปัจจัย 
โดยเป็นสหชาตปัจจัยแห่งธรรมที่ไม , มีรูปทั้งหลายในกาลบางครั้ง บางครั้งเป็นปัจจัย 
มิใช่โดยเป็นสหชาตปัจจัย” ๑ คำหลัง (คือธรรมมีรูป) นี้ท่านกล่าวหมายเอา หทยวัตถุ 
อย่างเดียว 

แก้อัญญมัญญปัจจัย 

[๖๐๐] ธรรมผู้อุดหนุนโดยความที่ยังกันและกันให้เกิดและสนับสนุนซึ่งกันและ 
กัน ชื่อว่า อัญญมัญญปัจจัย ดุจไม้สามท่อน (ตั้งพิงกันอยู่) คํ้ากันและกันไว้ฉะนั้น 
อัญญม้ญญปัจจัยนั้นเป็น ๓ อย่างด้วยอำนาจอรูปขันธ์เป็นต้น ดังพระบาลีว่า “ขันธ์ ๔ 
ที่ไม่มีรูปเป็นปัจจัยโดยเป็นอัญญม้ญญปัจจัย มหาภูต ๔ ฯลฯ นามและรูปในขณะ 
ก้าวลง (สู่ครรภ์) เป็นปัจจัยโดยเป็นอัญญม้ญญปัจจัย” ๒ 


๑ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๖/๗ 


๒ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๗/๗ 


10-1996 (0863-0976)8 


894 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๙๕ 


แก้นิสสยปัจจัย 

[๖๐๑] ธรรมผู้อุดหนุนโดยอาการเป็นที่ตั้งและโดยอาการเป็นที่อาศัย ชื่อว่า 
นิสสยปัจจัย ดุจแผ่นดินและแผ่นผ้าเป็นต้นเป็นที่ตั้งและเป็นที่อาศัยแห่งต้นไม้และ 
แห่งจิตรกรรมเป็นอาทิ ฉะนั้น นิสสยปัจจัยนั้นพึงทราบตามนัยที่กล่าวในสหชาตปัจจัย 
นั้นแหละว่า “ขันธ์ ๔ ที่ไม่มีรูปเป็นปัจจัยโดยเป็นนิสสยปัจจัยซึ่งกันและกัน” ๑ ดังนี้ 
เป็นต้นเถิด แต่โกฏฐาส (ส่วน) ที่ ๖ ในปัจจัยนี้ ท่านจำแนกไว้ดังนี้ว่า “จักขายตนะ 
เป็นปัจจัยโดยเป็นนิสสยปัจจัยแห่ง จักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ โสตายตนะ ฆานายตนะ 
ชิวหายตนะ กายายตนะเป็นปัจจัย โดยเป็นนิสสยปัจจัยแห่งกายวิญญาณธาตุ และ 
แห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้น มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ 
อาศัยรูปใดเป็นไป รูปนั้นเป็นปัจจัยโดยเป็นนิสสยปัจจัยแห่งมโนธาตุ มโนวิญญาณ 
ธาตุและแห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุนั้น ๒ 

แก้อุปนิสสยปัจจัย 

[๖๐๒] ส่วนในบทว่า อุป นิสสยปัจจัย นี้ พึงทราบความหมายแห่งคำนี้ก่อน 
ธรรมอันผลแห่งตนอาศัย คือไม , ปฏิเสธ โดยที่มีความเป็นไปเนื่องด้วยธรรม (ที่เป็น 
เหตุ) นั้น เพราะเหตุนั้น ธรรม (ที่เป็นเหตุ) นั้นจึงชื่อว่า นิสสยะ (เป็นที่อันผลแห่งตน 
อาศัย) (อุป-ศัพท์ในบทว่าอุปนิสสยะนั้น มีอรรถว่า “ยิ่ง” ว่า “นัก”) เหมือนอย่างว่า 
ความคับแค้นใจนัก ชื่อว่าอุปายาส ฉันใด ธรรมเป็นที่อันผลแห่งตนอาศัยยิ่งนักก็ชื่อ 
ว่าอุปนิสสยะ ฉันนั้น คำว่า อุป นิสสยะ นั้นเป็นชื่อแห่งเหตุอันมีกำลัง (เหตุอันเรี่ยวแรง) 
เพราะเหตุนั้นธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นเหตุมีกำลังพึงทราบว่าชื่อว่าอุป นิสสยปัจจัย 

อุปนิสสยปัจจัยนั้นเป็น ๓ อย่าง คือ อารัมมณูปนิสสยะ อนันตรูปนิสสยะ และ 
ปกตูปนิสสยะ 


อารัมมณูปนิสสยะ 

ในอุปนิสสยปัจจัย ๓ นั้น อันดับแรก อารัมมณูปนิสสยะ ท่านจำแนกไว้ (โดย) 
ไม่ทำความต่างกับอารัมมณาธิบดี (ความมีอารมณ์เป็นใหญ่) เลย โดยนัยว่า “การก¬ 
ด อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๘/๗ ๒ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๘/๗ 


10-1996 (0863-0976)8 


895 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















๘{*๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


บุคคลให้ทาน สมาทานศีล ทำอุโบสถกรรมแล้ว ปัจจเวกขณะถึงกุศลกรรมที่กล่าวนั้น 
(โดย) ทำ (กุศลกรรมนั้น)ให้เป็นที่หนัก (คือเป็นใหญ่เป็นสำคัญ) บ๊จจเวกขณะ (องค์) 
ฌาน (โดย) ทำ (ฌานนั้น)ให้เป็นที่หนัก พระเสกขบุคคลทั้งหลาย ปัจจเวกขณโคตรภู 
(โดย) ทำ (โคตรภูนั้น) ให้เป็นที่หนัก ปัจจเวกขณะ'โวทาน (ความผ่องแผ้วแห่งจิต) 
(โดย) ทำ (โวทานนั้น) ให้เป็นที่หนัก พระเสกขบุคคลทั้งหลายออกจากมรรค (ภวังค์) 
แล้ว ปัจจเวกขณะมรรค (โดย) ทำ (มรรคนั้น)ให้เป็นที่หนัก” ดังนี้เป็นต้น ในอารมณ์ 
เหล่านั้นจิตและเจตสิกทั้งหลายทำอารมณ์ใดให้เป็นที่หนักเกิดขึ้นอารมณ์นั้นโดยนิยม 
ก็บับเป็นอารมณ์มีกำลังในบรรดาอารมณ์เหล่านั้น ด้วยประการดังกล่าวมานี้ ความ 
ต่างกันแห่งอารมณ์เหล่านั้น พึงทราบดังนี้ว่า นับว่าเป็นอารัมมณาธิบดี โดยหมาย 
ว่าเป็นเพียงอารมณ์ที่พึงทำให้เป็นที่หนัก นับว่าเป็นอารัมมณูปนิสสยะโดยหมาย 
ว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นเหตุมีกำลัง 


อนันตรูปนิสสยะ 

แม้อบันตรูปนิสสยะ ท่านก็จำแนกไว้โดยไม , ทำความต่างกับอบันดรปัจจัย 
เหมือนกัน โดยนัยว่า “ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนๆ ย่อมเป็นปัจจัยโดย 
เป็นอุปนิสสยปัจจัยแก่ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆ” ๑ ดังนี้เป็นต้น แดในมาติกา¬ 
นกเขป ความแปลกกันในนิกเขปแห่งจิตและเจตสิก (ที่เป็นอบันดรปัจจัยและอบันต- 
รูปนิสสยปัจจัย) เหล่านั้นมีอยู่ เพราะอบันดรปัจจัยมาโดยนัยว่า “จักขุวิญญาณธาตุ 
และธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น เป็นปัจจัยโดยเป็นอบันดรปัจจัย 
แห่งมโนธาตุและแห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุนั้น” ๒ ดังนี้เป็นต้น (ส่วน) 
อุปนิสสยะมาโดยนัยว่า “ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลซึ่งเกิดก่อนๆ ย่อมเป็นปัจจัยโดย 
เป็นอุปนิสสยปัจจัยแก่ธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศลซึ่งเกิดหลังๆ” ๓ ดังนี้เป็นต้น 

แม้ความแปลกกันในนิกเขปนั้น โดยใจความก็ถึงซึ่งความเป็นอันเดียวกันนั้นแล 
ถึงเป็นอย่างนั้น (ความแปลกกันก็มีอยู่คือ) ความเป็นอบันดรปัจจัย พึงทราบโดย 


๑ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๔'๒๓/๒๗๑ ๒ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๔/๔ 

๓ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๒๓/๒๗๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


896 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘{*๗ 


ความเป็นธรรมสามารถในอันยังจิตตุปบาทที่ควรแก่ลำดับของตนๆ ให้เป็นไป (ส่วน) 
ความเป็นอนันตรูปนิสสยะ พึงทราบโดยความที่จิตดวงก่อนเป็นเหตุมีกำลังในอันยัง 
จิตดวงหลังให้เกิดขึ้น เพราะในบรรดาเหตุปัจจยธรรมเป็นต้น จิตแม้จะเว้นธรรมบาง 
ประการ ก็ยังเกิดขึ้นได้ ฉันใด (แต่) เว้นอนันดรจิต (จิตที่เกิดสืบต่อๆลัน) เสีย จิต 
(ดวงหลังๆ) ชื่อว่าจะเกิดขึ้น ฉันนั้น หาไดไม่ เพราะเหตุนั้น อนันตรูปนิสสยะจึง 
เป็นปัจจัยมีกำลังด้วยประการดังกล่าวมานี้ ความต่างกันแห่งธรรม ๒ อย่างนั้น 
บัณฑิตพึงทราบดังนี้เถิดว่า “ธรรมเป็นอนันดรปัจจัยด้วยอำนาจแห่งความ 
(สามารถ) ยังจิตอันควรแก่ลำดับของตนๆ ให้เกิดขึ้นเป็นอนันตรูปนิสสยะด้วย 
อำนาจแห่งความเป็นเหตุมีกำลัง” 


ปกตูปนิสสยะ 

ส่วนปกตูปนิสสยะ พึงทราบ (ดังต่อไปนี้) ว่า อุปนิสสยะที่ทำขึ้นอย่างดี ชื่อว่า 
ปกตูปนิสสยะ ปัจจยธรรมที่บุคคลสร้างขึ้นในสันดานของตนก็ดี ปัจจัยภายนอกมีฤดู 
และโภชนะ เป็นต้น ที่บุคคลเสพด้วยอำนาจศรัทธาและศีลเป็นต้นก็ดี ชื่อว่าปกตะ 
(ทำขึ้นอย่างดี) 

อีกนัยหนึ่ง อุปนิสสยะ โดยปกติ (คือโดยสภาวะของตน) นั้นเอง ชื่อว่า 
ปกดูปนิสสยะ หมายความว่าไม่เจือปนด้วยอารัมมณูปนิสสยะและอบันตรูปนิสสยะ 

ประเภทโดยอเนกประการแห่งปกดูปนิสสยะนั้นพึงทราบโดยนัยว่า“ปกดูปนิสสยะ 
คือ บุคคลอาศัยยิ่งนักซึ่งศรัทธาแล้ว ให้ทาน สมาทานศีล ทำอุโบสถกรรม ยังฌาน 
ให้เกิดขึ้น ยังวิปัสสนาให้เกิดขึ้น ยังมรรคให้เกิดขึ้น ยังอภิญญาให้เกิดขึ้น ยังสมาบัติ 
ให้เกิดขึ้น อาศัยยิ่งนักซึ่งศีล สุตะ จาคะ ปัญญาแล้ว ให้ทาน ฯลฯ ยังสมาบัติให้ 
เกิดขึ้น ศรัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา เป็นปัจจัยโดยอุปนิสสยปัจจัยแห่งศรัทธา ศีล 
สุตะ จาคะ ปัญญา” ๑ ดังนี้เป็นต้น 

ธรรมทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นนี้อันบุคคลทำขึ้นอย่างดีโดยเป็นอุปนิสสยะ ด้วย 
ความหมายว่าเป็นเหตุมีกำลังด้วยดังกล่าวมาฉะนี้ เหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าปกดูปนิสสยะ 


๑ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔'๒๓/'๒๗๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


897 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















๘{*๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ปุเรชาตปัจจัย 

[๖๐๓] ธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นสภาพเกิดขึ้นก่อนแล้วเป็นไปอยู่ ชื่อว่า 
ปุเรชาตปัจจัย ปุเรชาดปัจจัยนั้นมี ๑๑ อย่าง โดยเป็นวัตถุและอารมณ์ไนปัญจทวาร 
(เป็น ๑๐) และหทยวัตถุ (รวมเป็น ๑๑) ดังพระบาลีว่า “จักขายตนะเป็นปัจจัยโดย 
เป็นปุเรชาดปัจจัยแห่งจักขุวิญญาณธาตุ และแก่ธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักขุ- 
วิญญาณธาตุนั้น โสตายตนะ ฆานายตนะ ชิวหายตนะ กายายตนะเป็นปัจจัยโดย 
เป็นปุเรชาดปัจจัยแห่งกายวิญญาณธาตุ และแก'ธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับกาย- 
วิญญาณธาตุนั้น รูปายตนะเป็นปัจจัยโดยเป็นปุเรชาดปัจจัยแก่จักขุวิญญาณธาตุ 
และแห่งธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น สัททายตนะ คันธายตนะ 
รสายตนะ โผฏฐัพพายตนะ เป็นปัจจัยโดยเป็นปุเรชาดปัจจัยแห่งกายวิญญาณธาตุ 
และแก่ธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้น รูปายตนะ สัททายตนะ 
คันธายตนะ รสายตนะ โผฎ เพ- พายตนะ เป็นปัจจัยโดยเป็นปุเรชาดปัจจัยแก่มโนธาตุ 
มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูปใดเป็นไป รูปนั้น (คือหทยวัตถุ) เป็นปัจจัยโดยเป็น 
ปุเรชาดปัจจัยแห่งมโนธาตุและแห่งธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับมโนธาตุนั้น (คือ 
ในปวัตติกาล) ไม่เป็นปัจจัย โดยเป็นปุเรชาดปัจจัยในกาลบางคราว (คือในจุติกาล 
และปฏิสนธิกาล)” ๑ 

ปัจฉาชาตปัจจัย 

[๖๐๔] อรูปธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมคํ้าจุนรูปธรรมทั้งหลายที่เกิด 
ก่อนไว้ชื่อว่า ปัจฉาซาตปัจจัย ดังเจตนาคือความหวังในอาหารคํ้าจุนสรีระของลูกแร้ง 
ทั้งหลายไว้ฉะนั้น เหตุนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่า “จิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายอันเกิด 
ภายหลัง เป็นปัจจัยโดยเป็นปัจฉาชาดปัจจัยแห่งกายนี้ ที่เกิดก่อน” ๒ 

อาเสวนปัจจัย 

[๖๐๕] ธรรมผู้อุดหนุนโดยความหมายคืออาเสวนะ (เสพมากคือประพฤติจน 
คุ้น) เพื่อความคล่องแคล , วและมีกำลังแห่งอนันดรธรรม (ธรรมเป็นลำดับ) ทั้งหลาย 


๑ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/ ๑๐/๙ 


๒ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/ ©©/(5)0 


10-1996 (0863-0976)8 


898 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๘๙๙ 


ชื่อว่า อาเสวนปัจจัย ดุจอภิโยค (ความประกอบยิ่งคือความพากเพียร) ที่ เกิดก่อนๆ 
ในการเรียนคัมภีร์เป็นต้น (เพื่อความคล่องแคล่วในการเรียนคัมภีร์ตอนหลังๆ) ฉะนั้น 
อาเสวนปัจจัยนั้น เป็น ๓ อย่างด้วยอำนาจแห่งชวนะที่เป็นกุศลอกุศลและกิริยา ดัง 
พระบาลีว่า“กุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยโดยเป็นอาเสวนปัจจัยแห่งกุศลธรรม 
ทั้งหลายที่เกิดหลังๆ อกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ เป็นปัจจัยโดยเป็นอาเสวน- 
ปัจจัยแห่งอกุศลธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ กิริยาอัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดก่อนๆ 
เป็นปัจจัย โดยเป็นอาเสวนปัจจัยแห่งกิริยาอัพยากตธรรมทั้งหลายที่เกิดหลัง ๆ” ๑ 

กัมมปัจจัย 

[๖๐๖] ธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นการกระทำที่ได้แก่จิตตปโยคะ (ความ 
ประกอบทางจิตคือเจตนา) ชื่อว่า กัมมปัจจัย กัมมปัจจัยนั้น เป็น ๒ ด้วยอำนาจ 
แห่งกุศลเจตนาและอกุศลเจตนา อันเป็นไปในขณะต่างๆ และแห่งเจตนาทั้งปวงที่ 
เป็นสหชาตะ ดังพระบาลีว่า“กุศลกรรมและอกุศลกรรเป็นปัจจัยโดเป็นคัมมปัจจัย 
แห่งวิบากขันธ์ทั้งหลายและแห่งกฏัตตารูป (รูปที่เกิดแต่กรรม) ทั้งหลายด้วย สหชาต- 
เจตนาเป็นปัจจัยโดยเป็นกัมมปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับเจตนาและแห่ง 
รูปทั้งหลายที่มีเจตนานั้นเป็นสมุฏฐานด้วย ๖ 

วิปากปัจจัย 

[๖๐๗] วิบากธรรมผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมสงบ (คือว่ากรรมทำมาเสร็จ 
แล้ว หรือว่าละเอียดเพราะรู้ยาก) ไม่มีอุตสาหะ (คือไม่ต้องพยายามทำอะไรอีก) 
เพื่อความเป็นสภาพสงบไม่มีอุตสาหะ(คือต้องเป็นอย่างนั้นไม่มีทางบ่ายเบี่ยง)ชื่อว่า 
วิ ปากปัจจัย วิบากธรรมนั้น ย่อมเป็นปัจจัยแห่งรูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุฏฐานใน 
ปวัตติกาล และแห่งกฏัตตารูปทั้งหลายในปฏิสนธิกาลและแห่งสัมปยุตธรรมทั้งหลาย 
ในกาลทั้งปวงด้วย ดังพระบาลีว่า “ขันธ์ ๑ ที่เป็นวิบากอัพยากฤต เป็นปัจจัยโดยเป็น 
วิปากปัจจัยแห่งขันธ์ ๓ และแห่งรูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน ฯลฯ ขันธ์ ๑ ที่ 
เป็นวิบากอัพยากฤต เป็นปัจจัยโดยเป็นวิปากปัจจัยแห่งขันธ์ ๓ และแห่งกฏัตตารูป 


๑ อภิ.ป.(ไทย) ๔๐/๑๒/๑๐ 


๒ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/ ๑๑/๗ 


10-1996 (0863-0976)8 


899 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















6?๐๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ทั้งหลายในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ ๓ เป็นปัจจัยโดยเป็นวิปากปัจจัยแห่งขันธ์ ๑ ขันธ์ ๒ 
เป็นปัจจัยโดยเป็นวิปากปัจจัยแห่งขันธ์ ๒ และแห่งกฏัตตารูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยโดยเป็นวิปากปัจจัยแห่งวัตถุ (คือหทยวัตถุ)® 

อาหารปัจจัย 

[๖๐๘] อาหาร ๔ ผู้อุดหนุนโดยความคือเป็นผู้คํ้าจุนรูปและอรูปทั้งหลายไว้ 
ชื่อว่า อาหารปัจจัย ดังพระบาลีว่า “กพฬิงการาหารเป็นปัจจัยโดยเป็นอาหารปัจจัยแห่ง 
กายนี้ อาหารทั้งหลายที่เป็นอรูป (คือผัสสะ มโนสัญเจตนาและวิญญาณ) เป็นปัจจัย 
โดยเป็นอาหารปัจจัยแห่งสัมปยุตธรรมทั้งหลายและแห่งรูปทั้งหลายอันมีอรูปาหาร 
(ทั้ง ๓) นั้นเป็นสมุฏฐาน” ๒ แต่ในปัญหาวาระกล่าวไว้ว่า ‘ไนปฏิสนธิขณะ อาหารทั้ง 
หลายที่เป็นวิบากอัพยากฤตเป็นปัจจัย โดยเป็นวิปากปัจจัยแห่งขันธ์ทั้งหลายอัน 
สัมปยุตกับอาหารนั้นและแห่งกฏัตตารูปทั้งหลาย ด้วย” ๓ ดังนี้อีกด้วย 

อินทรียปัจจัย 

[๖๐๙] อินทรีย์ ๒๐ เว้นอิตถินทรีย์และปุริสินทรีย์ ผู้อุดหนุนโดยความเป็น 
ใหญ่ ชื่อว่า อินทรียปัจจัย ก็ แล'ไนอินทรีย์ ๒๐ นั้น อินทรีย์ ๕ มีจักขุนทรีย์เป็นต้น 
เป็นปัจจัยแห่งอรูปธรรมทั้งหลายอย่างเดียว อินทรีย์ที่เหลือ (๑๕) เป็นปัจจัยทั้งแห่ง 
รูปธรรมและอรูปธรรม ดังพระบาลีว่า “จักขุนทรีย์เป็นปัจจัยโดยเป็นอินทรียปัจจัย 
แห่งจักขุวิญญาณธาตุ และแห่งธรรมทั้งหลายอันสัมปยุตกับจักขุวิญญาณธาตุนั้น ฯลฯ 
โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ เป็นปัจจัยโดยเป็นอินทรียปัจจัย 
แห่งกายวิญญาณธาตุและแห่งธรรมทั้งหลาย อันสัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้น 
รูปชีวิตินทรีย์เป็นปัจจัยโดยเป็นอินทรียปัจจัยแห่งกฏัตตารูปทั้งหลาย อินทรีย์ทั้งหลาย 
ที่เป็นอรูป (๑๔) เป็นปัจจัยโดยเป็นอินทรียปัจจัยแห่งสัมปยุตธรรมทั้งหลายและ 
แห่งรูปทั้งหลายที่มีอรูปีนทรีย์นั้นเป็นสมุฏฐานด้วย” ๔ แต่ในปัญหาวาระกล่าวไว้ว่า‘ไน 
ปฏิสนธิขณะ อินทรีย์ทั้งหลายที่เป็นวิบากอัพยากฤตเป็นปัจจัย โดยเป็นอินทรีย- 
ปัจจัยแห่งสัมปยุตขันธ์ทั้งหลายและแห่งกฏัตตารูปทั้งหลาย” ๕ ดังนี้อีกด้วย 

๑ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๔'๒๘/๒๘๒ ๒ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๑๔/๑๐ ๓ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๒๙/๒๘๓ 

๔ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๑๖/๑๐ ๔ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๓๐/๒๘๓ 


10-1996 (0863-0976)8 


900 


1/5/11,2:43 / \1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


6?๐๑ 


ฌานปัจจัย 

[๖๑๐] องค์ฌาน ๗ (คือวิตก วิจาร ปีติ เอภัคคตา โสมนัส โทมนัส อุเบกขา) 
อันต่างโดยเป็นกุศลฌานเป็นต้นทั้งปวง ยกเว้นเวทนา ๒ คือ สุขทุกข์ในทวิปัญจ- 
วิญญาณ ผู้อุดหนุนโดยความคือเข้าไปเพ่ง (อารมณ์และลักษณะ) ชื่อว่า ฌานปัจจัย 
ดังพระบาลีว่า “องค์ฌานทั้งหลาย เป็นปัจจัยโดยเป็นฌานปัจจัยแห่งธรรมทั้งหลายที่ 
สัมปยุตกับฌานและแห่งรูปทั้งหลายที่มีฌานนั้นเป็นสมุฏฐานด้วย” ๑ แต่ในปัญหา 
วาระกล่าวไว้ว่า “ในปฏิสนธิขณะ องค์ฌานทั้งหลายอันเป็นวิบากอัพยากฤต เป็น 
ปัจจัยโดยเป็นฌานปัจจัยแห่งสัมปยุตขันธ์ทั้งหลายและแห่งกฏัตตารูปทั้งหลายด้วย” ๒ 
ดังนี้อีกบ้าง 


มัคคปัจจัย 

[๖๑๑] องค์มรรค ๑๒ อันต่างโดยเป็นกุศลมรรค (คือเป็นสัมมัตตะ) เป็นต้น 
ผู้อุดหนุนโดยความคือนำออกไปจากสิ่งใดก็แล้วแต่(คือจากผิดหรือชอบก็แล้วแต่มรรค) 
ชื่อว่า มัคคปัจจัย ดังพระบาลีว่า “องค์มรรคทั้งหลายเป็นปัจจัยโดยเป็นมัคคปัจจัยแห่ง 
ธรรมทั้งหลาย ที่สัมปยุตกับมรรคและแห่งรูปทั้งหลายที่มีมรรคนั้นเป็นสมุฏฐาน 
ด้วย” ๓ แต่ในปัญหาวาระกล่าวไว้ว่า ‘ไนปฏิสนธิขณะ องค์มรรคทั้งหลายอันเป็นวิบาก 
อัพยากฤตเป็นปัจจัยโดยเป็นมัคคปัจจัยแห่งสัมปยุตขันธ์ทั้งหลายและแห่งกฏัตตารูป 
ทั้งหลายด้วย” ๔ ดังนี้อีกบ้าง 

แต่ว่าฌานปัจจัยและมัคคปัจจัยทั้ง ๒ นี้พึงทราบว่า ย่อมไม่มีในทวิปัญจวิญญาณ 
และอเหดุกจิตทั้งหลาย 

สัมปยุตตปัจจัย 

[๖๑๒] อรูปธรรมทั้งหลายผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมประกอบกันกล่าวคือมี 
วัตถุเดียวกัน มีอารมณ์เดียวกัน และเกิดด้วยกัน ดับด้วยกัน ชื่อว่า สัมปยุตตปัจจัย 
ดังพระบาลีว่า “ขันธ์ ๔ ที่ไม่มีรูปเป็นปัจจัย โดยเป็นสัมปยุตปัจจัยซึ่งกันและกัน” ๕ 


๑ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๑๗/๑๑ ๒ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๓๑/๒๘๕ ๓ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๑๘/๑๑ 

๔ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๓๒/๒๘๔ ๔ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๑๙/๑๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


901 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















6?๐๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


วิปปยุตตปัจจัย 

[๖๑๓] รูปธรรมทั้งหลายผู้อุดหนุนโดยไม่เข้าถึง (คือไม่เกี่ยวกับ) ความเป็น 
ธรรมมีวัตถุเดียวกันเป็นต้น เป็นวิปปยุตตปัจจัยแห่งอรูปธรรมทั้งหลาย แม้อรูปธรรม 
ทั้งหลายเล่า ก็เป็นวิปปยุตตปัจจัยแห่งรูปธรรมทั้งหลาย (เหมือนกัน) วิปปยุตตปัจจัย 
นั้นเป็น ๓ โดยแยกเป็น สหชาตะ (เกิดพร้อมกัน) ปัจฉาชาตะ (เกิดทีหลัง) และ 
ปุเรชาตะ (เกิดก่อน) สมดังพระบาลีว่า “กุศลขันธ์ทั้งหลายที่เป็นสหชาตะ เป็นปัจจัย 
โดยเป็นวิปปยุตตปัจจัยแห่งรูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน กุศลขันธ์ทั้งหลายที่เป็น 
ปัจฉาชาตะเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปปยุตตปัจจัยแห่งกายนี้ซึ่งเป็นปุเรชาตะ” ๑ แตในสหชาต- 
วิภังค์แห่งบทอัพยากฤตกล่าวไว้ว่า “ในปฏิสนธิขณะ ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นวิบาก 
อัพยากฤตเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปปยุตตปัจจัยแห่งกฏัตตารูปทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลาย 
เป็นปัจจัยโดยเป็นวิปปยุตตปัจจัยแห่ง (หทัย) วัตถุ (หทย) วัตถุเป็นปัจจัยโดยเป็น 
วิปปยุตตปัจจัยแห่ง'ขันธ์'ทั้งหลาย” ดังนี้บ้าง® ส่วนที่เป็นปุเรชาตะ พึงทราบด้วย 
อำนาจแห่งวัตถุมีจักขุนทรีย์เป็นต้นเท่านั้น ดังพระบาลีว่า “จักขายตนะที่เป็นปุเรชาตะ 
เป็นปัจจัยโดยเป็นวิปปยุตตปัจจัยแห่งจักขุวิญญาณ ฯลฯ กายายตนะที่เป็นปุเรชาตะ 
เป็นปัจจัยโดยเป็นวิปปยุตตปัจจัยแห่งกายวิญญาณ (หทย) วัตถุเป็นปัจจัยโดยเป็น 
วิปปยุตตปัจจัยแห่งขันธ์ทั้งหลายที่เป็นวิบากอัพยากฤต ที่เป็นกิริยาอัพยากฤต ฯลฯ 
วัตถุเป็นปัจจัยโดยเป็นวิปปยุตตปัจจัยแห่งกุศลขันธ์ทั้งหลาย ฯลฯ วัตถุเป็นปัจจัย 
โดยเป็นวิปปยุตตปัจจัยแห่งอกุศลขันธ์ทั้งหลาย” ๒ 

อัตถิปัจจัย 

[๖๑๔] ธรรมผู้อุดหนุน โดยความเป็นธรรมคาจุนธรรมที่เป็นเช่นเดียวกัน ด้วย 
ความที่มีอยู , อันมีลักษณะเป็นปัจจุบัน ชื่อว่า อัตถิปัจจัย มาติกาแห่งอัตถิปัจจัยนั้น 
ท่านวางไว้ ๗ ประการ ด้วยอำนาจแห่งอรูปขันธ์ มหาภูต นามรูป จิต เจตสิก 
มหาภูตรูป อายตนะและวัตถุ ดังพระบาลีว่า “ขันธ์ ๔ ที่ไม่มีรูปเป็นปัจจัยโดย 
เป็นอัตถิปัจจัยซึ่งกันและกัน มหาภูต (คือธาตุ) ๔ เป็นอัตถิปัจจัยซึ่งกันและกัน นาม 
รูปเป็นอัตถิปัจจัยซึ่งกันและกันในโอกกันติขณะ (ขณะลงลู่ครรภ์) จิตและเจตสิก 


๑ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๓๔/๒๘๖ ๒ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๓๔/๒๘๗ 


10-1996 (0863-0976)8 


902 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


6?๐๓ 


ธรรมทั้งหลายเป็นอัตถิปัจจัยแห่งรูปทั้งหลายที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน มหาภูตรูป 
เป็นอัตถิปัจจัยแห่งอุปาทายรูป จักขายตนะเป็นอัตถิปัจจัยแห่งจักขุวิญญาณธาตุ ฯลฯ 
รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐพพายตนะเป็นอัตถิปัจจัยแห่งกายวิญญาณธาตุ และแห่งธรรม 
ทั้งหลายที่สัมปยุตกับกายวิญญาณธาตุนั้น รูปายตนะ ฯลฯ โผฏฐัพพายตนะ 
เป็นอัตถิปัจจัยแห่งมโนธาตุและแห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนธาตุนั้น มโนธาตุ 
และมโนวิญญาณธาตุอาศัยรูป (คือหทยวัตถุ) ใดเป็นไป รูปนั้นเป็นอัตถิปัจจัยแห่ง 
มโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุ และแห่งธรรมทั้งหลายที่สัมปยุตกับมโนวิญญาณธาตุ 
นั้น” ๑ แต่ในปัญหาวาระวางมาติกาเพิ่มไว้อีก คือ “สหชาตะ ปุเรชาตะ ปัจฉาชาตะ 
อาหาร อินทรีย์” แล้วทำนิเทศ (คืออธิบาย) ในสหชาตะก่อน โดยนัยว่า “ขันธ์ ๑ 
เป็นอัตถิปัจจัยแห่งขันธ์ ๓ และแห่งรูปอันมีขันธ์ ๓ นั้นเป็นสมุฏฐาน” ดังนี้เป็นต้น ๒ 
ส่วนในปุเรชาตะ ทำนิเทศด้วยอำนาจแห่งอายตนะมีจักษุเป็นต้น ซึ่งเป็นปุเรชาตธรรม 
ในปัจฉาชาตะทำนิเทศด้วยอำนาจแห่งกายนี้อันเป็นปุเรชาตะเป็นปัจจัยแห่งจิต 
และเจตสิกทั้งหลายอันเป็นปัจฉาชาตะ ในอาหารและอินทรีย์ ทำนิเทศฉะนี้ว่า 
“กพฬิงการาหาร เป็นอัตถิปัจจัยแห่งกายนี้ รูปชีวิตินทรีย์เป็นอัตถิปัจจัยแห่งกฏัตตา- 
รูปทั้งหลาย” ดังนี้ ๓ 


น์ตถิปัจจัย 

[๖๑๕] อรูปธรรมทั้งหลายที่ดับไปเร็ว ผู้อุดหนุนโดยให้โอกาสเพื่อความเป็นไป 
แห่งอรูปธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นในลำดับแห่งตนชื่อว่า นัตถิปัจจัย ดังพระบาลีว่า “จิต 
และเจตสิกธรรมทั้งหลายที่ดับไปเร็วเป็นบัตถิปัจจัยแห่งจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลาย 
ซึ่งเป็นปัจจุบัน” ๔ 


วิคตปัจจัย 

บัตถิปัจจยธรรมเหล่านั้นแหละชื่อว่า วิคตปัจจัย เพราะเป็นธรรมผู้อุดหนุนโดย 
ความเป็นธรรมที่ปราศจากไปแล้ว (คือไม่มีแล้ว) ดังพระบาลีว่า “จิตและเจตสิกธรรมทั้ง 
หลายที่ดับไปเร็วเป็นวิคตปัจจัยแห่งจิตและเจตสิกธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน” ๕ 

๑ อภ.ป. (ไทย)๔๐/'๒๑/๑๑-๑๒ ๒ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๓๕/๒๘๘ ๓ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๓๔/๒๙๑ 
๔ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๒๒/๑๒ ๔ อภ.ป. (ไทย) ๔๐/๒๓/๑๓ 


10-1996 (0863-0976)8 


903 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















6?๐๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อวิคตปัจจัย 

อนึ่ง อัตถิปัจจยธรรมทั้งหลายนั่นแหละพึงทราบว่า ชื่อว่า อวิคตปัจจัย เพราะ 
เป็นธรรม ผู้อุดหนุนโดยความเป็นธรรมที่ยังไม , ปราศไป (คือยังมีอยู่) 

ก็แล ทุกะนี้ (คือปัจจัยคู่นี้) ตรัสด้วยเทศนาวิลาส (ความงดงามแห่งเทศนา) 
หรือด้วยอำนาจแห่งเวไนยที่จะพึงฟิกสอนได้ด้วยเทศนาวิธีนี้ดุจเหตุวิปปยุตตทุกะแม้ตรัส 
อเหตุกะแล้วก็ยังตรัส (อีก) ฉะนั้นแล 

ปฏิจจสมุปบาท 
[อวิชชาเป็นปัจจัยแห่งสังขาร] 

[๖๑๖] ในปัจจัย ๒๔ ที่กล่าวมานี้ อวิชชานี้นับเป็นปัจจัยแห่ง 
อภิสังขารคือบุญทั้งหลาย โดยประการ ๒ แต่มันเป็น 
ปัจจัยแห่งอภิสังขารข้อถัดไป (คืออปุญญาภิสังขาร) โดย 
หลายประการ เป็นปัจจัยแห่งอภิสังขารข้อสุดท้าย (คือ 
อเนญชาภิสังขาร) โดยประการเดียวแล 

ในคำเหล่านั้น คำว่า “เป็นปัจจัยแห่งอภิสังขารคือบุญทั้งหลายโดยประการ๒” 

ความว่า อวิชชาเป็นปัจจัย (แห่งปุญญาภิสังขาร) โดยประการ ๒ คือโดยเป็น 
อารัมมณปัจจัย ๑ โดยเป็นอุปนิสสยปัจจัย ๑ อธิบายว่า อวิชชานั้นเป็นปัจจัยโดย 
เป็นอารัมมณปัจจัยแห่งปุญญาภิสังขารทั้งหลายฝ่ายกามาวจรในกาลที่พิจารณาอวิชชา 
โดยความสิ้นไปเสื่อมไป เป็นอารัมมณปัจจัยแห่งปุญญาภิสังขารฝ่ายรูปาวจร ในกาล 
ที่รู้จิตอันเป็นไปกับโมหะ (ทั้งของตนและคนอื่น) ด้วยอภิญญาจิต (มีเจโตปริยญาณ 
เป็นต้น)แต่ว่าเมื่อบุคคลบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุฝ่ายกามาวจรทั้งหลายมีทานเป็นต้นก็ดี 
ยังรูปาวจรฌานทั้งหลายให้เกิดขึ้นก็ดี เพื่อประโยชน์แก่การก้าวล่วงเสียซึ่งอวิชชา 
มันก็เป็นปัจจัยโดยเป็นอุปนิสสยปัจจัยแห่งปุญญาภิสังขารทั้งสองนั้น เมื่อบุคคล 
ปรารถนาสมบัติในกามภพและรูปภพแล้วทำบุญ (ทั้งสอง) นั้นแหละอยู่ เพราะหลง 
ไปด้วยความไม่รู้ ก็อย่างนั้น (คืออวิชชานั้นเป็นอุปนิสสยปัจจัยแห่งปุญญาภิสังขาร 
ทั้งสองนั้นเช่นเดียวกัน) 


10-1996 (0863-0976)8 


904 


1/5/11,2:43/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


& 0(51 


คำว่า “แต่มนเป็นปัจจัยแห่งอภิสังขารข้อถัดไปโดยหลายประการ” ความว่า 
อวิชชาย่อมเป็นปัจจัยแห่งอปุญญาภิสังขาร'ทั้งหลายโดยหลายประการ ปุจฉาว่า เป็น 
อย่างไร ? วิสัชนาว่า ก็อวิชชานั่นย่อมเป็นปัจจัย (แห่งอปุญญาภิสังขาร) โดย 
หลายประการคือ ในกาลที่ราคะเป็นต้น ปรารภอวิชชาเกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยโดยเป็น 
อารัมมณปัจจัย ในกาลที่ทำอวิชชาให้เป็นที่หนัก (คือนํ้าหนักอยู่ที่อวิชชา) (เกิดความ) 
พอใจขึ้น มันก็เป็นปัจจัยโดยเป็น อารัมมณาธิบดีและอารัมมณูปนิสสยะ เมื่อบุคคล 
ผู้หลงไปด้วยความไม่รู้ไม่เห็นโทษ (ในบาป) ทำบาปทั้งหลายมีปาณาติปาดเป็นต้นเข้า 
มันก็เป็นอุปนิสสยปัจจัย มันเป็นอบันตระ... สมบันตระ อบันตรูปนิสสยะ อาเสวนะ 
บัตถิและวิคดปัจจัยแห่งชวนจิตมีชวนะดวงที่ ๒ เป็นต้นไป เมื่อบุคคลทำอกุศล 
ทุกอย่างมันก็เป็นเหตุ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ สัมปยุตตะ อัดลิและ 
อวิคตปัจจัย 

คำว่า “นับว่าเป็นปัจจัยแห่งอภิสังขารข้อสุดท้ายโดยประการเดียว” คืออวิชชา 
นับว่าเป็นปัจจัยโดยประการเดียวคือโดยเป็นอุปนิสสยปัจจัยเท่านั่นแห่งอเนญชาภิสังขาร 
ทั้งหลาย ก็แลความที่มันเป็นอุปนิสสยปัจจัยนั่นพึงทราบโดยบัยที่กล่าวแล้วในปุญญา- 
ภิสังขารนั่นเถิด 


อวิชชาอย่างเดียวเป็นปัจจัยแห่งสังขาร 

[๖๑๗] ในบทว่า “สังขารทั้งหลายย่อม มี เพราะปัจจัยคืออวิชชา” นี้ โจทกา- 

จารย์กล่าว (ทัก) ว่า “ก็อวิชชานี้อย่างเดียวเท่านั่นเป็นปัจจัยแห่งสังขารทั้งหลายหรือ 
หรือว่าเป็นปัจจัยอื่นๆ อีกก็มี” พระอาจารย์กล่าวเฉลยว่า “ก็ในชัอนี้จะพึงว่ากัน 
อย่างไร (ดี) เล่า ผิว่าอวิชชาอย่างเดียว (เป็นปัจจัย)ไซร้ก็ต้องเป็นพวกเอกการณวาทะ 
(กล่าวว่ามีเหตุอันเดียว) ซึ่งไม , ถูกต้อง หากว่า ปัจจัยอื่นๆ อีกก็มี’ไซร้ เอกการณนิเทศ 
(คำพระบาลีที่แสดงเหตุไว้อันเดียว) ว่า “อ วิชฺ ซาปจฺจยา สงขารา - สังขารทั้งหลายมี 
เพราะปัจจัยคืออวิชชา” ก็ไม่เกิดประโยชน์ พระอาจารย์กล่าวต่อไปว่า “(แต่อันที่จริง) 
เอกการณนิเทศนั่นจะไม่เกิดประโยชน์หามิได้” เพราะอะไร เพราะ 

เอกผล (เกิด) แด่เอกเหตุไม่มี แม้อเนกผล (เกิด) แต่เอก 
เหตุก็ไม่มี เอกผลเล่า (เกิด) แต่อเนกเหตุก็ไม่มี แต่อรรถ 
(คือประโยชน์) ในการแสดงเอกเหตุเอกผล มีอยู่ 


10-1996 (0863-0976)8 


905 


1/5/11,2:43/\1\/เ 


















6?๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จริงอยู่ ผลอย่างดียว (เกิด) แต่เหตุอันเดียวไม่มีสักอย่าง ในปัจจยาการ'นี้ ผล 
หลายอย่าง (เกิด) แต่เหตุอันเดียวก็ไม่มี ผลอย่างเดียว (เกิด) แต่เหตุหลายอันเล่า 
ก็ไม , มี แต่ว่า ผลหลายอย่าง (เกิด) แต่เหตุหลายอันนั่นมี จริงอย่างนั่น ผลหลาย 
อย่างได้แก่รูป กลิ่น รส เป็นต้นและหน่อ (ไม้) นั่นเกิดขึ้นแต่เหตุหลายอัน กล่าวคือฤดู 
ดิน พืช (พันธุ) และนั่าปรากฏอยู่ แต่การแสดงเหตุอันเดียวและผลอย่างเดียวที่พระ 
ผู้มีพระภาคทรงทำไว้ว่า “อ วิซฺ ซาปจฺจยา สงฺขารา สงขารปจฺจยา วิณณาณํ” นั่นใด 
ในการแสดงเหตุอันเดียวและผลอย่างเดียวนั่น อรรถมีอยู่ คือประโยชน์มีอยู่ แท้จริง 
พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเอกเหตุบ้าง เอกผลบ้างเหมือนกัน โดยควรแก่พระเทศนา 
วิลาศและแก , (อัชฌาสัยของ) เวไนยสัตว์ทั้งหลายบ้าง ในบางบท เพราะเป็นเหตุ 
และผลประธาน บางบทเพราะเป็นเหตุปรากฏ (เห็นเด่นชัด) บางบทเพราะเป็นเหตุ 
อสาธารณะ (เฉพาะ) ขยายความว่า พระผู้มีพระภาคตรัสเอกเหตุและเอกผลด้วย 
เพราะความเป็นเหตุประธานและผลประธานเช่นในบทว่า “ผสฺสปจฺจยา เวทนา” เหตุ 
ว่าผัสสะเป็นประธานแห่งเวทนา ตรัสเอกเหตุเพราะความปรากฏเช่นในคำว่า 
“เสมุหสมูฏฺซีานา อาพาธา - อาพาธทั้งหลาย ที่มี เสมหะเป็นสมุฏฐาน”® เพราะว่าใน 
อาพาธนี้ เสมหะเป็นเหตุที่ปรากฏ เหตุอื่นมีกรรมเป็นต้นไม่ปรากฏ ตรัสเอกเหตุ 
เพราะความเป็นเหตุ อสาธารณะ เช่นในข้อว่า “เย เกจิ ภิกฺขเว อกุสลา ธมมา 
สพฺเพ เต อโยนิโสมนสิการมูลกา ภิกษุทั้งหลาย อกุศลธรรมทั้งหลายเหล่าใด 
เหล่าหนึ่ง (บรรดามี) อกุศลธรรมทั้งหลายนั่นล้วนมือโยนิโสมนสิการเป็นมูล” 
เพราะอโยนิโสมนสิการเป็นเหตุ อสาธารณะ เหตุอื่นๆ มีวัตถุและอารมณ์เป็นต้น 
เป็นเหตุสาธารณะแก่อกุศลทั้งหลายแล 

เพราะเหตุนั่น ในปัจจยาการนี้ อวิชชานี่ แม้เมื่อเหตุแห่งสังขารทั้งหลายอื่น 
มีวัตถุ อารมณ์และสหชาตธรรมเป็นต้นมีอยู่ ก็พึงทราบเถิดว่าพระผู้มีพระภาคทรง 
แสดง โดยความเป็นเหตุแห่งสังขารทั้งหลาย เพราะความที่อวิชชานั่นเป็นสังขารเหตุ 
ที่เป็นประธานแห่งสังขารเหตุอื่นๆ มีตัณหาเป็นต้น โดยพระบาลีว่า “ตัณหาย่อม 
พอกพูนแก่บุคคลผู้คอยดูแต่ส่วนที่น่ายินดี (ในลังโยชนียธรรม)” เป็นต้น และโดย 
พระบาลีว่า “ความเกิดขึ้นแห่งอาสวะ ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชา” เพราะ 
เป็นเหตุปรากฏและเพราะเป็นเหตุอสาธารณะด้วย โดยพระบาลีว่า “ภิกษุทั้งหลาย 


๑ ดูเทียบ องุ. ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๐/๑๓๐ 


10-1996 (0863-0976)8 


906 


1/5/11,2:43/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๐๗ 


บุคคลผู้[ง'เขลาตกอยู่ในอวิชชาย่อมสร้างปุญญาภิสังขารขึ้นบ้าง...” เป็นต้น ก็ แล 
ประโยชน์ในการทรงแสดงเอกเหตุเอกผลในบททั้งปวง พึงทราบโดยคำเฉลยการทรง 
แสดงเอกเหตุเอกผล ('ที่กล่าวมานั่นเทอญ) 

อวิชชาเป็นเหตุแห่งสังขารฝ่ายดี 

[๖๑๘] ในบท อวิชฺชาปจฺจยา สงขารา นี้ โจทกาจารย์กล่าวทัก(อีกประเด็น 
หนึ่ง) ว่า “ถึงเป็นอย่างกล่าวมานั่น (แต่) การที่อวิชชาซึ่งเป็นสิ่งมีโทษ มีผลอันไม่น่า 
ปรารถนาโดยส่วนเดียวมาเป็นปัจจัยแห่งปุญญาภิสังขารและอเนญชาภิสังขาร (ซึ่งมี 
ผลน่าปรารถนา) จะใช้ใต้ไฉน ? เพราะว่าอ้อยจะเกิดจากพืชสะเดาหาได้ไม , ” พึงเฉลย 
ว่า “ไฉนจักใช้ไม่ได้เล่า เพราะในโลกนี้ 

ปัจจัยแห่ง (สภาวะ) ธรรมทั้งหลายที่ผิดกัน (กับผล) ก็ดี 
ไม่ผิดกันก็ดี ที่เหมือนกันและไม่เหมือนกัน (กับผล) ก็เช่นกัน 
ย่อมเป็นเหตุสำเร็จ (คือให้เกิดผล) ได้ แต่ธรรมเหล่านั้น 
มิได้เป็นวิบาก (แห่งปัจจัยเหล่านั้น) เลย” 

จริงอยู่ ปัจจัยที่ผิดกันโดยฐาน (ตำแหน่งที่และเวลา) สภาวะและกิจเป็นต้นแก่ 
(สภาวะ) ธรรมทั้งหลายก็ดี ไม่ผิดกันก็ดี ย่อมเป็นเหตุสำเร็จได้ในโลก ด้วยว่า จิตดวง 
ก่อน ย่อมเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยฐานแห่งจิตดวงหลังได้ และการศึกษามีศึกษาศิลปะ 
เป็นต้นก่อน ย่อมเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยฐานะแก่การทำงานมีประกอบศิลปะเป็นต้น 
อันเป็นไปในภายหลังก็ได้ กรรมเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยสภาวะแห่งรูปได้ และนมสด 
เป็นต้น เป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยสภาวะแห่งนมส้มเป็นต้นก็ได้ แสงสว่างเป็นปัจจัยที่ 
ผิดกันโดยกิจแห่งจักขุวิญญาณก็ได้ และนั่าอ้อยงบเป็นต้นเป็นปัจจัยที่ผิดกันโดยกิจ 
แห่ง ฟ้า ดอง (คือนั่าเมา) เป็นต้นก็ได้ ส่วนจักขุและรูปเป็นต้นเป็นปัจจัยที่ไม , ผิดกันโดย 
ฐานแห่งจักขุวิญญาณเป็นต้น ชวนจิตดวงก่อนเป็นต้น เป็นปัจจัยที่ไม่ผิดกันโดยสภาวะ 
และไม่ผิดกันโดยกิจแห่งชวนจิตดวงหลังเป็นต้น 

อนึ่ง ปัจจัยที่ผิดกันและไม่ผิดกัน (กับผล) เป็นเหตุสำเร็จได้ฉันใด แม้ปัจจัยที่ 
เหมือนกันและไม , เหมือนกัน (กับผล) ก็เป็นเหตุสำเร็จได้ฉันนั่น จริงอยู่ รูปกล่าวคือ 
ฤดูและอาหาร ซึ่งเหมือนกันนั่นเองเป็นปัจจัยแห่งรูป พืชข้าวสาลีเป็นต้นซึ่งก็เหมือน 


10-1996 (0863-0976)8 


907 


1/5/11,2:43/\1\/เ 


















6?๐๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

กันนั่นแล เป็นปัจจัยแห่งเมล็ดข้าวสาลีเป็นต้น รูปซึ่งแม้ไม่มีเหมือนกัน แต่เป็น 
ปัจจัยแห่งอรูปไต้ อรูปเล่าก็เป็นปัจจัยแห่งรูปไต้ และขนโค ขนแกะ เขาสัตว์ นมส้ม 
งา แป้งเป็นต้น ซึ่งไม่เหมือนกันก็เป็นปัจจัยแห่งหญ้าแพรกและตะไคร้เป็นต้นได้ แต่ 
ปัจจยธรรมเหล่านั่นเป็นปัจจัยที่ผิดกันไม่ผิดกันและเหมือนกัน ไม่เหมือนกัน (ก็ดี) 
แห่งธรรมเหล่าใด ธรรมเหล่านั่นก็มิได้เป็นวิบากแห่ง (ปัจจัย) ธรรมเหล่านั่นเลย 

ด้วยประการดังนี้ อวิชชานี่ แม้ว่าโดยวิบาก เป็นสิ่งที่มีผลไม่น่าปรารถนาโดย 
ส่วนเดียว และว่าโดยสภาวะก็เป็นสิ่งมีโทษ (แต่ก็) พึงทราบเถิดว่า มันเป็นปัจจัย 
แก , สังขารมีปุญญาภิสังขารเป็นต้นนั่นทั้งหมดได้ ด้วยสามารถเป็นปัจจัยที่ผิดกัน และ 
ไม่ผิดกันโดยฐานะ กิจ สภาวะและด้วยสามารถเป็นปัจจัยที่เหมือนกัน และไม่เหมือน 
กันตามควร ก็แลความที่มันเป็นปัจจัยนั่น ได้กล่าวแล้วโดยนัยว่า “ความไม่รู้ที่บับว่า 
อวิชชาในทุกข์เป็นต้น บุคคลใดยังละไม่ได้แล้ว บุคคลนั่นเพราะความไม่รู้ในทุกข์ก่อน 
และในวัตถุแห่งอวิชชาทั้งหลายมีขันธปัญจกะส่วนอดีตเป็นต้น จึงยึดเอาสังขารทุกข์ 
ไว้โดยสำคัญว่า เป็นสุขแล้วย่อมริ (ทำ) สังขารทั้ง ๓ อย่างอันเป็นเหตุแห่งลังสาร 
ทุกข์นั่นขึ้น” ดังนี้เป็นต้นนั่นแล 

[๖๑๙] (ต่อไป) นี้เป็นปริยายอื่นอีกปริยายหนึ่งว่า 

บุคคลใดหลงใน (เรื่อง) จุติ และอุปบาต (เรื่องสงสาร) 

ในลักษณะแห่งสังขารทั้งหลายและในปฏิจจสมุปปันน- 
ธรรมทั้งหลาย บุคคลนั้นย่อมสร้างสังขารทั้ง ๓ นั้นขึ้น 
(ทั้งนี้ก็) เพราะเหตุที่อวิซซานี้เป็นปัจจัยแก่สังขารทั้ง ๓ นั้น 

หากมีคำถามว่า “ก็ไฉน บุคคลใดหลงในธรรมเหล่านั่น บุคคลนั่นจึงทำสังขาร 
ทั้งสามนั่นขึ้น” ดังนี้ไซร้ คำแก้พึงมีว่า “อันดับแรกบุคคลผู้หลงใน (เรื่อง) จุติ ไม่ถือ 
เอาจุติ (โดยความจริง) ว่า “ความแตกแห่งขันธ์ทั้งหลายในภพทั้งปวง ชื่อว่ามรณะ 
(แต่) กำหนดใจไปว่า “สัตว์ตาย ความตายก็คือความก้าวไป (คือเคลื่อนไป) สู่ร่างอื่น 
แห่งสัตว์” ดังนี้เป็นต้น 

ผู้หลงใน อุปบาต ไม่ถือเอาอุปบาต (โดยความจริง) ว่า “ความปรากฏขึ้นแห่ง 
ขันธ์ทั้งหลายในภพทั้งปวง ชื่อว่าชาติ” (แต่) กำหนดใจไปว่า “สัตว์เกิดขึ้น ความ 
เกิดก็คือความปรากฏขึ้นแห่งร่างใหม่ของสัตว์” ดังนี้เป็นต้น 


10-1996 (0863-0976)8 


908 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๐๙ 


ผู้หลงใน สงสาร ไม่ถือเอาสงสารอย่างที่ท่านพรรณนาไว้ดังนี้ว่า 

“ความสืบเนื่องกันแห่งขันธ์ ธาตุ และอายตนะทั้งหลาย 
เป็นไปอยู่ไม่ขาดสาย เรียกว่าสงสาร ” 0 

(แต่) กำหนดใจไปว่า “สัตว์ผู้นี้ไปสู่โลกอื่นจากโลกนี้ มาสู่โลกนี้จากโลกอื่น” 
ดังนี้เป็นต้น 

ผู้หลงใน ลักษณะแห่งสังขารทั้งหลาย ไม่ถือเอาสภาวลักษณะ (มีรู้จักเสื่อม 
เป็นต้น) และสามัญญลักษณะ (มีไม่เที่ยงเป็นต้น) แห่งสังขารทั้งหลาย (แต่) กำหนด 
ใจเอาสังขารทั้งหลาย โดยความเป็นตน โดยความเป็นของตน โดยความเป็นของ 
ยั่งยืน โดยความเป็นสุขและโดยความเป็นของงาม 

ผู้หลงใน ปฏิจจสมุปปันนธรรมทั้งหลาย ไม่ถือความหมุนไปแห่งปัจจุบันธรรม 
ทั้งหลาย มีสังขารเป็นต้น เพราะปัจจยธรรมมีอวิชชาเป็นอาทิ (แต่) กำหนดใจไปว่า 
“อัตตาย่อมรู้บ้าง ไม , รู้บ้าง อัตตานั่นแลทำ (เอง) และใช้ (ผู้อื่น) ให้ทำด้วย ใน 
ปฏิสนธิก็อัตตานั่นแลเกิดขึ้น ผู้บันดาลมีอณุและพระอิศวรเป็นต้นจัดแจงร่างให้อัตตา 
นั้นโดย (แต่งให้) เป็นกลละเป็นต้น (จน) ทำอินทรีย์ทั้งหลายให้ครบครัน อัตตานั้น 
มีอินทรีย์ครบครันแล้วจึงสัมผัสได้ รู้(อารมณ์)ได้อยากเป็น ยึดถือเป็น พยายามเป็น 
อัตตานั้นย่อมมีในภพอื่นอีก” ดังนี้บ้าง ว่า “สัตว์ทั้งปวงแปรเปลี่ยนไปตามวาระ คือ 
ความเป็นไปตามโชคเคราะห์” ๒ ดังนี้บ้าง 

บุคคลนั้นอันอวิชชาทำให้เป็นคนบอดแล้วกำหนดใจไปอย่างนั้นอยู่ ก็ย่อมก่อสังขาร 
เป็นบุญบ้าง ไม , เป็นบุญบ้าง เป็นอเนญชาบ้างขึ้น เปรียบเหมือนคนตาบอดเที่ยวไป 
บนแผ่นดิน ก็ย่อมเดินไปถูกทางบ้าง ผิดทางบ้าง ที่ดอนบ้าง ที่ลุ่มบ้าง ที่ราบบ้าง 
ที่ขรุขระบ้าง ฉะนั้น เพราะเหตุนั้น พระอาจารย์จึงกล่าวคำเป็นคาถานี้ไวั (ความ) ว่า 

เปรียบเหมือนคนตาบอดแต่กำเนิด ไม่มีคนจูง บางทีก็ 
เดินไปตามทาง บางทีก็เดินไปนอกทางบ้าง ฉันใดก็ดี 
คนเขลาผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสงสารไม่มีผู้ชักนำ บางคราวก็ 
ทำบุญ บางคราวก็ทำกรรมที่ไม่ใช่บุญบ้าง ฉันนั้น ต่อเมื่อ 


๑ ที.ม.อ. (บาลี) ๒/๙๕/๙๔ 


๒ ท.ส. (ไทย) ๙/๑๖๘/๕๕', สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๒๑๒/๒๙๐ 


10-1996 (0863-0976)8 


909 


1/5/11,2:44/\1\/เ 



















6?๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ใดเขาจักรู้ธรรมแล้วตรัสรู้สัจจะได้ เมื่อนั้น เพราะอวิซ'ชา 
สงบไป เขาจึงจักเป็นอุปสันตบุคคลไปได้ นี่เป็นวิตถารกถา 
ในบทว่า อวิชฺชาปจฺจยา สงขารา 

สังขารเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณ 

[๖๒๐] (ต่อไปนี้เป็น) วิตถารในบท สงขารปจฺจยา วิณฺณาณํ 

คำว่า วิญญาณ ได้แก่ วิญญาณ ๖ มีจักขุวิญญาณเป็นต้น ในวิญญาณ ๖ นั้น 
จักขุวิญญาณ มี ๒ อย่าง คือ จักขุวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากและที่เป็นอกุศลวิบาก 
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ก็อย่างนั้น มโนวิญญาณ 
มี ๒๒ คือ มโนธาตุ ๒ ที่เป็นกุศลวิบากและอกุศลวิบาก มโนวิญญาณธาตุที่เป็น 
อเหตุกะ ๓ กามาวจรวิปากจิตเป็นสเหตุกะ ๘ รูปาวจรจิต ๕ อรูปาวจรจิต ๔ ดังนี้ จึง 
เป็นอันรวมวิปากวิญญาณฝ่ายโลกิยะทางวิญญาณ ๖ นี้ ทั้งหมดด้วยกันได้ ๓๒ ส่วน 
วิญญาณฝ่ายโลกุตตระทั้งหลายใช้ไม่ได้ในกถาว่าด้วยวัฏฏะ เพราะฉะนั้นจึงไม่ถือเอา 

ในบทว่า วิญญาณ มี เพราะปัจจัยคือสังขาร นั้น หากมีคำถามว่า “ก็ข้อนี้จะพึง 
ทราบได้อย่างไรว่า วิญญาณมีประการดังกล่าวมานี้ย่อมมีเพราะปัจจัยคือสังขาร” แก้ว่า 
“ทราบได้ เพราะเมื่อไม่มีกรรมที่ก่อไว้ วิบากก็ไม่มี” แท้จริง วิญญาณนั้นเป็นวิบาก 
อันวิบากในเมื่อไม่มีกรรมที่ก่อไว้ ย่อมไม่เกิดขึ้น ผิว่า มันจะพึงเกิดขึ้นได้ โดยไม่ 
อาศัยกรรมไซร้ วิปากวิญญาณทุกอย่างก็จะพึงเกิดขึ้นแก , สัตว์ทุกจำพวกได้ (นะซิ) 
แต่มันไม่เกิดดอก (ในเมื่อไม่มีกรรมที่ก่อไว้)” เพราะเหตุนั้น จึงทราบข้อว่า วิญญาณ 
นี้ย่อมมีเพราะปัจจัยคือสังขารนั้นได้ 

หากมีถามว่า “วิญญาณไหนย่อมมีเพราะปัจจัยคือสังขารไหน” ดังนี้ไซร้พึงตอบ 
ว่า “อันดับแรก วิญญาณ ๑๖ ดวง คือวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นที่เป็นกุศล 
วิบาก ๕ มโนธาตุ ๑ และมโนวิญญาณธาตุ ๒ (ที่มา) ในมโนวิญญาณ กามาวจร 
วิปากวิญญาณ ๘ ย่อมมี เพราะปัจจัยคือปุญญาภิสังขารฝ่ายกามาวจร ดังพระบาลี 
ว่า “เพราะกรรมที่เป็นกุศลฝ่ายกามาวจร อันบุคคลทำไว้แล้ว ก่อไว้แล้ว จักขุวิญญาณ 
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ ที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้น 


10-1996 (0863-0976)8 


910 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


6?๑๑ 


มโนธาตุที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้น มโนวิญญาณธาตุที่เป็นโสมนัสสสหรคตจึงเกิดขึ้น มโน- 
วิญญาณธาตุที่เป็นอุเปกขาสหรคดจึงเกิดขึ้นมโนวิญญาณธาตุที่เป็นโสมนัสสสหรคด- 
ญาณสัมปยุตจึงเกิดขึ้น ...ที่ เป็นโสมนัสสสหรคตญาณสัมปยุต เกิดพร้อมกับสังขาร 
...ที่ เป็นโสมบัสสสหรคตญาณวิปปยุตจึงเกิดขึ้น ...ที่ เป็นโสมบัสสสหรคตญาณวิปปยุต 
เกิดขึ้นพร้อมสังขาร ...ที่ เป็น อุ เปกขาสหรคดญาณสัมปยุตจึงเกิดขึ้น ...ที่ เป็น อุ เปกขา¬ 
ลหรคตญาณสัมปยุตจึงเกิดขึ้นพร้อมกับสังขาร ที่เป็นอุเปกขาสหรคดญาณวิปปยุต 
จึงเกิดขึ้น ...ที่ เป็นอุเปกขาสหรคดญาณวิปปยุตเกิดขึ้นพร้อมกับสังขาร ดังนี้ 

ส่วนรูปาวจรวิปากวิญญาณ ๕ ดวง มี เพราะปัจจัยคือปุญญาภิสังขาร ฝ่าย 
รูปาวจร ดังพระบาลีว่า “เพราะกรรมที่เป็นกุศลฝ่ายรูปาวจรนั้นนั่นแล อันบุคคลทำ 
ไว้แล้วก่อไว้แล้ว โยคาวจรบุคคล สงัดจากกามทั้งหลาย ฯลฯ เข้าถึงปฐมฌาน ฯลฯ 
ปัญจมฌานอันเป็นวิบากอยู่” ๑ ดังนี้ 

(รวม) วิญญาณ ๒๑ ดวง ย่อมมี เพราะปัจจัยคือปุญญาภิสังขาร ฉะนี้ 

ส่วนวิญญาณ ๗ ดวง ดังนี้คือ วิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้น ที่เป็นอกุศล 
วิบาก ๕ มโนธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑ ย่อมมี เพราะปัจจัยคืออปุญญาภิสังขาร 
ดังพระบาลีว่า “เพราะกรรมเป็นอกุศล อันบุคคลทำไว้แล้ว ก่อไว้แล้ว จักขุวิญญาณ 
โสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณอันเป็นวิบากจึงเกิดขึ้น 
มโนธาตุที่เป็นวิปากมโนวิญญาณธาตุ ที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้น” ๒ ดังนี้ 

ส่วนวิญญาณ ๔ ดวง ดังนี้คือ วิญญาณที่เป็นอรูปวิบาก ๔ ย่อมมี เพราะปัจจัย 
คืออเนญซาภิสังขาร ดังพระบาลีว่า “เพราะกรรมที่เป็นกุศลฝ่ายอรูปาวจรนั้นนั่นแล 
อันบุคคลทำไว้แล้ว ก่อไว้แล้ว เพราะก้าวล่วงรูปสัญญาทั้งหลายเสียได้โดยประการ 
ทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณอันสหรคดด้วยอากาสานัญจายตนสัญญา วิญญาณญจา- 
ยตนสัญญา อากิญจัญญายตนสัญญา เนวสัญญานาสัญญายตนสัญญา ซึ่งเป็นวิบาก 
อยู่ เพราะละสุขและทุกขได้จึงเข้าจดุตถฌานอยู่” ๓ ดังนี้ 

๑ อภิ.สํ. (ไทย) ๓๔/๔๙๙/๑๓๗ ๒ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๔๔๖/๑๖๐ 

๓ อภ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๔๐๑/๑๓๘ 


10-1996 (0863-0976)8 


911 


1/5/11,2:44/\1\/เ 



















6?๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ความเป็นไปแห่งวิญญาณ 

[๖๒๑] วิญญาณใด ย่อมมีเพราะปัจจัยคือสังขารใดแล้ว บัดนี้ พึงทราบปวัตติ 
(ความเป็นไปเรื่องราว) แห่งวิญญาณนั้นดัง (ต่อไป) นี้ 

ก็วิญญาณทั้งปวงนี้แหละ ย่อมเป็นไปโดยส่วน ๒ ด้วยอำนาจแห่งปวัตติ (ความ 
เป็นไปส่วน ต่อแต่ปฏิสนธิไป) และ (ส่วนตอน) ปฏิสนธิใน ๒ ส่วนนั้น วิญญาณ ๑๓ 
ดวงนี้ คือ ปัญจวิญญาณ ๒ (เป็น ๑๐) มโนธาตุ ๒ อเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่ 
เป็นโสมนัสสสหรคต (๑) ย่อมเป็นไปในส่วนปวัตติในปัญจโวการภพเท่านั้น วิญญาณ 
ที่เหลือ ๑๙ ดวง เป็นไปทั้งในส่วนปวัตติทั้งในส่วนปฏิสนธิตามสมควรใน ๓ ภพ 
(คือ , ปัญจโวการภพ จตุโวการภพ และเอกโวการภพ) 

ปุจฉาว่าเป็นอย่างไร ? 

ส่วนปวัตติ 

วิสัชนาว่า ในอรรถกถามัชฌิมนิกายกล่าวไว้ว่า “อันดับแรกวิญญาณ ๕ มีจักขุ- 
วิญญาณเป็นต้นฝ่ายกุศลวิบาก ปรารภอารมณ์มีรูปเป็นต้น ที่มาปรากฏทางทวารมี 
จักขุทวารเป็นต้น ของบุคคลผู้เกิดมาด้วยกุศลวิบาก หรือด้วยอกุศลวิบากก็ตาม ที่มี 
อินทรีย์เข้าถึงความแก่กล้าแล้วตามลำดับ เป็นอิฏฐารมณ์ก็ตาม อิฏฐมัชฌัตตารมณ์ 
ก็ตาม อาศัยประสาทมีจักษุประสาทเป็นอาทิ ก็ยังกิจคือการเห็น การได้ยิน การดม 
การลิ้ม การสัมผัสให้สำเร็จเป็นไป วิญญาณ ๕ ฝ่ายอกุศลวิบากก็เป็นอย่างนั้น เป็นแต่ 
อารมณ์ของอกุศลวิปากวิญญาณเหล่านั้น เป็นอนิฏฐารมณ์หรืออนิฏฐมัชฌัตตารมณ์ 
ลิ้นเชิง (เท่า) นี้เองเป็นความแปลกกัน จริงอยู่ วิญญาณทั้ง ๑๐ นั้นก็มีทวาร อารมณ์ 
วัตถุและฐานคงตัว และมีกิจตายตัวอยู่เท่านั้นเอง ต่อนั้น มโนธาตุที่เป็นกุศลวิบาก 
ในลำดับแห่งวิญญาณทั้งหลาย มีจักขุวิญญาณเป็นต้นที่เป็นกุศลวิบาก ปรารภอารมณ์ 
ของวิญญาณเหล่านั้นแหละ อาศัยหทยวัตถุก็ยังสัมปฏิจฉนกิจให้สำเร็จเป็นไป 
มโนธาตุฝ่ายอกุศลวิบาก ในลำดับแห่งอกุศลวิปากวิญญาณทั้งหลายก็เป็นไปอย่างนั้น 
ก็แต่'ว่ามโนธาตุคู่นี้มีทวารและอารมณ์ไม , แน่ แต่มีวัตถุและฐานคงตัวและกิจก็ตายตัว 
ส่วนอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ ที่เป็นโสมนัสสสหรคตในลำดับแห่งกุศลวิบากมโนธาตุ 
ก็ปรารภอารมณ์แห่งกุศลวิบากมโนธาตุนั้นแหละ อาศัยหทยวัตถุ ยังสันตีรณกิจให้ 
สำเร็จ ตัดวิถีภวังค์ในที่สุด แห่งชวนะที่สัมปยุตด้วยโลภะโดยมาก แห่งเหล่าสัตว์จำพวก 


10-1996 (0863-0976)8 


912 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


6?๑๓ 


กามาวจร ในเมื่ออารมณ์นั้นเป็นอารมณ์มีกำลังในทวารทั้ง ๖ เป็นไปวาระเดียวบ้าง 
สองวาระบ้าง ด้วยอำนาจแห่งตทารัมมณะในอารมณ์ที่ชวนะยึดไว้” ดังนี้ แต่ในอรรถ 
กถาพระอภิธรรม วารจิตในตทารัมมณะมาเป็น ๒ (วาระเดียวไม่มี) ก็แล จิตดวงนี้มี ๒ 
ชื่อ คือ ชื่อว่าตทารัมมณะ และชื่อว่าปิฏฐิภวังค์ (มีภวังค์แอบหลัง) และเป็นจิต มี 
ทวารและอารมณ์ไม่แน่ แต่มีวัตถุคงตัว มีฐานและกิจไม่ตายตัวแล 

วิญญาณ ๑๓ ดวง พึงทราบว่า เป็นไปในส่วนปวัตติในปัญจโวการภพเท่านั้น 
ดังกล่าวมาฉะนี้ก่อน 

ในวิญญาณ ๑๙ ที่เหลือเล่า วิญญาณอะไรๆ ไม่เป็นไปโดยปฏิสนธิ (กิจ) อัน 
ควรแก่ตนก็หามิได้ แต่ในส่วนปวัตติ อันดับแรกอเหตุกมโนวิญญาณธาตุอันเป็นกุศล 
วิบากและอกุศลวิบากทั้ง ๒ ยังกิจ ๔ ให้สำเร็จ คือ ยังลันดีรณกิจในลำดับแห่งกุศล 
อกุศลวิบากมโนธาตุในปัญจทวารให้สำเร็จ ยังตทารัมมณกิจในทวาร ๖ โดยนัยที่ 
กล่าวในตอนต้นให้สำเร็จ เมื่อจิตคุปบาทที่เข้าไปตัดภวังค์ใม่มี ก็ยังภวังคกิจเบื้องหน้า 
แต่ปฏิสนธิที่ตนให้แล้วให้สำเร็จ และยังจุติกิจในนั้นปลายให้สำเร็จ เป็นวิญญาณธาตุ 
ที่มี'วัตถุคงตัว แต่มีทวาร อารมณ์ ฐานและกิจไม่คงตัวเป็นไป 

สเหดุกจิตฝ่ายกามาวจร ๘ ยังกิจ ๓ ให้สำเร็จ คือยังตทารัมมณกิจในทวาร ๖ 
โดยนัยที่กล่าวแล้วนั้นแหละให้สำเร็จ เมื่อจิตตุปบาทที่เข้าไปตัดภวังค์ไม่มี ก็ยังภวังคกิจ 
เบื้องหน้าแต่ปฏิสนธิที่ตนให้แล้วให้สำเร็จ และยังจุติกิจในนั้นปลายให้สำเร็จ เป็นจิต 
นอกนี้มี'วัตถุคงตัว แต่ทวาร อารมณ์ ฐานและกิจไม , คงตัวเป็นไป 

รูปาวจรวิญญาณ ๕ และอรูปาวจรวิญญาณ ๔ ยังกิจ ๒ ให้สำเร็จ คือเมื่อ 
จิตตุปบาทที่เข้าไปตัดภวังค์ไม่มี ก็ยังภวังคกิจเบื้องหน้าแต่ปฏิสนธิที่ตนให้แล้วให้สำเร็จ 
เป็นไป และยังจุติกิจในนั้นปลายให้สำเร็จเป็นไป ในจิต ๒ ปร ะเภทนั้น รูปาวจรจิต 
ทั้งหลายมีวัตถุทวารและอารมณ์คงตัวแต่ฐานและกิจไม่คงตัวส่วนอรูปาวจรจิตทั้งหลาย 
นอกนี้มี'วัตถุคงตัว อารมณ์คงตัว แต่ฐานและกิจไม่คงตัวเป็นไปแล 

วิญญาณทั้ง ๓๒ ดวง ย่อมเป็นไปเพราะสังขารเป็นปัจจัยในส่วนปวัตติ ดังกล่าวมา 
ฉะนี้ก่อน สังขารนั้นๆ เป็นปัจจัยโดยเป็นลัมมปัจจัยและเป็นอุปนิสสยปัจจัยแก่วิปาก¬ 
วีญญาณ ๓๒ ดวงนั้นในปวัตตินั้น 


10-1996 (0863-0976)8 


913 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















๙๑๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ส่วนปฏิสนธิ 

[๖๒๒] ส่วนคำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ว่า “ในวิญญาณ ๑๙ ที่เหลือเล่า วิญญาณ 
อะไรๆ ไม่เป็นไปโดยปฏิสนธิ (กิจ) อันควรแก่ตนก็หามิได้” คำนั้นยังรู้!ด้ยาก เพราะ 
เป็นคำสังเขปนัก เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าจะกล่าวเพื่อแสดงวิตถารนัยแห่งปฏิสนธิ- 
วิญญาณนั้น (ต่อไป) โดยตั้ง ปัญหาว่า 

(๑) ปฏิสนธิมีกี่อย่าง ? 

(๒) ปฏิสนธิจิตมีเท่าไร ? 

(๓) ปฏิสนธิย่อมมีในภพไหนด้วยจิตอะไร ? 

(๔) อะไรเป็นอารมณ์ของปฏิสนธิ ? 

คำตอบมีว่า 

(๑) ปฏิสนธิมี ๒๐ ทั้งปฏิสนธิของอสัญญีสัตว์ (คือโดยปฏิสนธิจิตก็มีเพียง 
๑๙ แต่นับปฏิสนธิของพวกอสัญญีเข้าด้วยจึงเป็น ๒๐) 

(๒) ปฏิสนธิจิตมี ๑๙ ประการดังกล่าวแล้วนั้นแหละ 

(๓) ในปฏิสนธิจิต ๑๙ นั้น ปฏิสนธิในอบายทั้งหลายย่อมมีด้วยอเหตุส- 
มโนวิญญาณธาตุที่เป็นอกุศลวิบาก ปฏิสนธิแห่งพวกคนบอดแต่กำเนิด 
คนหูหนวกแต่กำเนิด คนบ้าแต่กำเนิด คนใบ้แต่กำเนิด และคนกะเทยทั้ง 
หลาย ในมนุษยโลก ย่อมมีด้วยอเหตุกมโนวิญญาณธาตุที่เป็นกุศลวิบาก 
ปฏิสนธิแห่งเหล่าสัตว์ผู้มีบุญในพวกเทพชั้นกามาวจรก็ดี ในพวกมนุษย์ 
ก็ดี ย่อมมีด้วยสเหดุกกามาวจรวิปากจิต ๘ ปฏิสนธิในโลกรูปพรหม 
ย่อมมีด้วยรูปาวจรวิบาก ๔ ปฏิสนธิในโลกอรูปพรหมย่อมมีด้วย 

อรูปาวจรวิปากจิต ๔ ก็แล ปฏิสนธิย่อมมีในภพไร ด้วยจิตไรดังกล่าวมา 
ฉะนี้ ปฏิสนธินั้นแล ชื่อว่า ปฏิสนธิอันควรแก่วิญญาณนั้น 

(๔) ส่วนอารมณ์ของปฏิสนธิ มี ๓ คือ อดีตารมฟ้ ปัจจุปปันนารมฟ้ และ 
นวัตตัพพารมฟ้ (คอ อารมณ์ที่ไม , ควรจะกล่าวได้ว่าเป็นอดีตหรือปัจจุบัน) 
(แต่) ปฏิสนธิของพวกอสัญญีเป็นอนารมณ์ (คือไม่มีอารมณ์) แล 


10-1996 (0863-0976)8 


914 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


^9 © 


ในอารมณ์ ๓ นั้น อารมณ์ของปฏิสนธิแห่งสัตว์ชั้นวิญญาณัญจายตนะและชั้น 
เนาสัญญานาสัญญายตนะ เป็นอดีตารมฟ้อย่างเดียว แห่งสัตว์ชั้นกามาวจร ๑๐ 
เป็นอดีตารมณ์บ้าง เป็นปัจจุปปันนารมณ์บ้าง แห่งสัตว์ที่เหลือเป็นนวัตตัพพารมณ์แท้ 

อนึ่ง ปฏิสนธิที่เป็นไปในอารมณ์ ๓ อยู่ดังนี้ ก็ย่อมเป็นไปในลำดับแห่งจุติจิต 
ซึ่งมีอารมณ์เป็นอดีตารมฟ้บ้าง เป็นนวัตตัพพารมณ์บ้างเท่านั้น เพราะธรรมดาว่า 
จุติจิตเป็นปัจจุปปันนารมณ์หามีไม่ เหตุใด เพราะเหตุนั้น บัณฑิตจึงควรทราบอาการ 
เป็นไปแห่งปฏิสนธิอันมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งในอารมณ์ ๓ ในอันดับแห่งจุติ 
ซึ่งมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งใน อารมณ์ ๒ ด้วยอำนาจแห่งสุคติและทุคติ (ต่อไป) 
ข้อนี้เป็นฉันใด 

[๖๒๓] อันดับแรก บาปกรรมตามที่ตนสะสมไว้บ้าง กรรมนิมิตบ้าง ย่อมมาสู่ 
คลองในมโนทวารของบุคคลผู้ตั้งอยู่ในสุคติชั้นกามาวจร (แต่) เป็นคนมีบาปกรรม ซึ่ง 
(เจ็บหนัก)นอนอยู่บนเตียงมรณะ(ทั้งนี้)โดยพระบาลีว่า “ในสมัยนั้น กรรมทั้งหลาย 
(ที่ตนทำไว้ก่อน) นั้น ย่อมเกาะอยู่ (ในจิต) ของบุคคล (ผู้ใกล้ตาย) นั้น” ๑ ดังนี้เป็นต้น 
จุติจิตทำอารมณ์แห่งภวังค์ ให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในลำดับแห่งชวนวิถีอันปรารภ 
กรรมหรือกรรมนิมิตนั้นเกิดขึ้น มีตทารัมมณะเป็นสุดท้าย ครั้นจุติจิตนั้นดับแล้ว 
ปฏิสนธิจิตอันกำลังแห่งกิเลสที่ยังตัดไม่ได้ ชักนำถลำเข้าไปทางทุคติ ก็ปรารภกรรม 
หรือกรรมนิมิตที่มาปรากฏ (มโนทวาร) นั้นและเกิดขึ้น นี่เป็นปฏิสนธิมีอารมณ์เป็น 
อดีต (เกิด) ในลำดับแห่งจุติซึ่งมีอารมณ์เป็นอดีต (ด้วยกัน) 

ในมรณสมัย (เวลาใกล้จะตาย) ทุคตินิมิตมีวรรณรูปแห่งเปลวเพลิงเป็นต้น ใน 
ทุคติทั้งหลายมีนรกเป็นอาทิ ย่อมมาปรากฏในมโนทวารของบุคคลผู้มีบาปกรรมอีก 
คนหนึ่ง ด้วยอำนาจแห่งกรรมมีประการดังกล่าวแล้ว ครั้นภวังคจิตเกิดขึ้นแล้วดับไป 
๒ วาระ วิถีจิต ๓ ดวง คือ อาวัชชนะ ๑ ชวนะ (เพียง) ๕ เพราะเป็นจิตมีกำลัง 
อ่อนด้วยความที่มรณะใกล้เข้ามา ตทารัมมณะ ๒ ปรารภอารมณ์นั้น เกิดขึ้นแก่ 
บุคคลนั้น ต่อนั้นจุติจิต ๑ ดวงทำอารมณ์ของภวังค์ให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้น ขณะ 
จิต ๑๑ (คือภวังค์ ๒ อาวัชชนะ ๑ ชวนะ ๕ ตทารัมมณะ ๒ จุติ ๑) เพียงนี้นับว่าเป็น 
อดีต ลำดับนั้น ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นแก , บุคคลนั้นในอารมณ์นั้นนั้นแหละ ซึ่งมีอายุชั้ว 


๑ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔๘/๒๙๓ 


10-1996 (0863-0976)8 


915 


1/5/11,2:44/\1\/เ 



















6?๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๕ ขณะจิตที่เหลือ ปฏิสนธินี้เป็นปฏิสนธิมีอารมณ์เป็นปัจจุบัน ในลำดับแห่งจุติซึ่งมี 
อารมณ์เป็นอดีต 

ในมรณสมัย อารมณ์ทรามอันเป็นเหตุแห่งกิเลสมีราคะเป็นต้น มาสู่คลองใน 
ทวาร ๕ ทวารใดทวารหนึ่งของบุคคลอีกคนหนึ่ง ชวนะ(เพียง)๕ เพราะเป็นจิต มี 
กำลังอ่อนด้วยความที่มรณะใกล้เข้ามา และตทารัมมณะ ๒ เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นใน 
ที่สุดแห่งโวฏฐัพพนะอันเกิดขึ้นตามลำดับ ต่อนั้น จุติจิต ๑ ดวง ทำอารมณ์ของ 
ภวังค์ให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้น ก็แลขณะจิต ๑๕ คือ ภวังค์ ๒ อาวัชชนะ (๑) บัสสนะ 
(เห็น ๑) สัมปฏิจฉนะ (๑) สันดีรณะ (๑) โวฏฐัพพนะ (๑) ชวนะ ๕ ตทารัมมณะ ๒ 
จุติจิต ๑ เพียงนั้นนับว่าเป็นอดีต ลำดับนั้น ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นในอารมณ์นั้นนั้นแหละ 
ซึ่งมีอายุชั่วขณะจิต ๑ ที่เหลือ แม้ปฏิสนธินี้ก็เป็นปฏิสนธิมีอารมณ์เป็นปัจจุบัน (เกิด) 
ในลำดับแห่งจุติซึ่งมีอารมณ์เป็นอดีต 

นี่เป็นอาการเป็นไปแห่งทุคติปฏิสนธิอันมีอารมณ์เป็นอดีตบ้างปัจจุบันบ้าง(เกิด) 
ในลำดับแห่งสุคติจุติ ซึ่งมีอารมณ์เป็นอดีตเท่านี้ก่อน 

[๖๒๔] สำหรับผู้ตั้งอยู่ในทุคติ (แต่) มีกรรมอันไม , มีโทษได้สั่งสมไว้ คำทั้งปวง 
บัณฑิตก็พึงทราบโดยนัยก่อนนั้นแล โดยบรรจุคำฝ่ายขาวลง (แทน) ในคำฝ่ายดำ 
เช่นว่า “กรรมไม่มีโทษนั้นบ้าง กรรมนิมิตบ้าง ย่อมมาปรากฏในมโนทวารเป็นต้นตาม 
นัยก่อนเถิดนี่เป็นอาการเป็นไปแห่งสุคติและปฏิสนธิอันมีอารมณ์เป็นอดีตและปัจจุบัน 
(เกิด) ในลำดับแห่งทุคติจุติ ซึ่งมีอารมณ์เป็นอดีต” 

[๖๒๕] ข้างฝ่ายผู้ตั้งอยู่ในสุคติมีกรรมอันไม่มีโทษได้สั่งสมไว้ (เจ็บหนัก) นอน 
อยู่บนเตียง มรณกรรมไม่มีโทษตามที่ได้สั่งสมไว้บ้าง กรรมนิมิตบ้าง ย่อมมาปรากฏ 
ในมโนทวาร (ทั้งนี้) โดยพระบาลี (กล่าวไว้) ว่า “ในสมัยนั้น อนวัชชกรรมทั้งหลาย 
(ที่ตนสั่งสมไว้ก่อน) นั้นย่อมเกาะอยู่ (ในจิต) ของบุคคล (ผู้ใกล้ตาย) นั้น” ๑ ดังนี้ 
เป็นต้น ก็แต่ว่า ข้อที่ไม่กำหนดแน่ว่า อนวัชชกรรมหรือกรรมนิมิตจะมาปรากฏทาง 
มโนทวารนั้น สำหรับผู้สั่งสมอนวัชชกรรมฝ่ายกามาวจรไว้เท่านั้น ส่วนผู้สั่งสม 
มหัคคตกรรมไว้ มีแต่กรรมนิมิตอย่างเดียวมาปรากฏทาง (มโนทวาร) จุติจิตทำ 
อารมณ์แห่งภวังค์ให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในลำดับแห่งชวนวิถีมีตทารัมมณะเป็น 


๑ ดูเทียบ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๒๕๕/๓๐๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


916 


1/5/11,2:44/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


{*๑๗ 


สุดท้าย หรือชวนวิถีล้วน (ไม่มีดทารัมมณะ) ซึ่งปรารภกรรมหรือกรรมนิมิตนั้น 
เกิดขึ้น ครั้นจุติจิตนั้นดับไปแล้ว ปฏิสนธิจิตอันกำลังแห่งกิเลสที่ยังตัดไม , ได้ชักนำเข้า 
ไปทางสุคติ ก็ปรารภกรรมหรือกรรมนิมิตที่มาปรากฏทาง (มโนทวาร) นั้นแลเกิดขึ้น 
นี่เป็นปฏิสนธิเบีนอดีตารมณ์บ้าง เป็นนวัตตัพพารมณ์บ้าง (เกิด) ในลำดับแห่งจุติซึ่ง 
มีอารมณ์เป็นอดีต 

บุคคลมีอนวัชชกรรมได้สั่งสมไว้อีกผู้หนึ่ง ในมรณสมัย มีสุคตินิมิตได้แก่วรรณ 
รูปแห่งท้องมารดาในมนุษยโลกบ้าง ได้แก่วรรณรูปแห่งอุทยาน วิมานและกัลปพฤกษ์ 
เป็นต้นในเทวโลกบ้าง มาปรากฏทางในมโนทวาร ด้วยอำนาจแห่งอนวัชชกรรมกามาวจร 
ปฏิสนธิจิตเกิดแก , บุคคลนั้นในลำดับแห่งจุติจิตตามลำดับจิตที่แสดงมาแล้วใน (ตอน 
ว่าด้วย) ทุคตินิมิตนั้นแล นี่เป็นปฏิสนธิที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ (เกิด)ในลำดับแห่งจุติ 
ซึ่งเป็นอดีตารมฟ้ 

อีกผู้หนึ่ง ในมรณสมัย พวกญาติย่อมทำอารมณ์ในปัญจทวารบอกว่า “นี่แนะพ่อ 
พุทธบูชาเราทำเพื่อประโยชน์แก , ท่าน ท่านจงยังจิตให้เลื่อมใสเถิด” ดังนี้บ้าง รูปารมฟ้ 
โดยเป็นเครื่องบูชา คือ มีช่อดอกไม้ และธงไชย ธงแผ่นผ้า เป็นต้น สัททารมณ์โดย 
เป็นการฟังธรรมและการบูชาด้วยเสียงดนตรีเป็นต้นบ้าง คันธารมณ์โดยเป็นกลิ่นธูป 
และเครื่องอบเป็นต้นบ้าง รสารมณ์โดยเป็นเครื่องลิ้มมีนั้าผึ้งและ'นั้าอ้อยเป็นต้น (โดย) 
บอกว่า “แน่ะพ่อ เชิญท่านชิมนี่ดู เป็นไทยธรรม ที่เราจะพึงให้เพื่อประโยชน์แก่ท่าน” 
ดังนี้บ้าง โผฏฐัพพารมณ์ โดยเป็นผ้ามีผ้าเมืองจีนและผ้าเมืองแขกเป็นต้น (โดย) 
บอกว่า “แน่ะพ่อ เชิญแตะนี่ดู เป็นไทยธรรมที่เราจะพึงให้เพื่อประโยชน์แก , ท่าน” ดังนี้ 
บ้าง น้อมเข้าไปให้ ด้วยความที่มรณะใกล้เข้ามา ชวนะ ๕ และตทารัมมณะ ๒ เกิดขึ้น 
แก่ บุคคลนั้นในที่สุดแห่งโวฏฐัพพนะที่เกิดขึ้นตามลำดับในอารมณ์มีรูปเป็นต้น ที่มา 
ปรากฏทางทวารนั้น เพราะภาวะที่ตนมีกำลังอ่อน ต่อนั้นจุติจิตดวง ๑ ทำอารมณ์แห่ง 
ภวังคไหัเป็นอารมณ์เกิดขึ้นในที่สุดแห่งจุติจิตนั้น ปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นในอารมณ์นั้นแหละ 
ซึ่งตั้งอยู่ชั่วขณะจิตเดียว แม้ปฏิสนธินี้ก็เป็นปฏิสนธิเป็นปัจจุบันอารมณ์ (เกิด) ในลำดับ 
แห่งจุติซึ่งเป็นอดีตารมฟ้ 

[๖๒๖] ส่วนอีกผู้หนึ่ง สถิตอยู่ในสุคติสำหรับบุคคลผู้ได้มห้คคดวิบากด้วย 
อำนาจฌานมีปฐวีกสิณฌานเป็นอาทิ ในมรณสมัย กามาวจรกุศลกรรม กรรมนิมิต 
คตินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งบ้าง นิมิตมีปฐวีกสิณเป็นต้น หรือมหัคคดจิต มาปรากฏ 
ในมโนทวาร หรือมิฉะนั้นอารมณ์ประณีตอันเป็นเหตุเกิดกุศลมาปรากฏในจักขุทวาร 


10-1996 (0863-0976)8 


917 


1/5/11,2:44/\1\/เ 

















๙๑๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

หรือโสตทวารอันใดอันหนึ่ง ชวนะ (เพียง) ๕ เพราะเป็นจิตมีกำลังอ่อนด้วยความที่ 
มรณะใกล้เข้ามา เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้น ในที่สุดแห่งโวฏฐัพพนะที่เกิดขึ้นตามลำดับ 
เพราะตทารัมมณะย่อมไม , มีแก่บุคคลผู้เข้าถึงคติมหรคดทั้งหลาย เหตุนั้น จุติจิตดวง ๑ 
จึงทำอารมณ์แห่งภวังค์ให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นในลำดับแห่งชวนะนั้นเอง ในที่สุดจุติจิต 
นั้น ปฏิสนธิจิตมีอารมณ์ตามที่เข้ามาปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์หยั่งเข้า 
ในสุคติเป็นกามาวจรหรือมหัคคตะ สถานใดสถานหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้น 

นี่เป็นปฏิสนธิเป็นอดีตารมฟ้ ปัจจุบันอารมณ์ และนวัตตัพพารมฟ้อย่างใด 
อย่างหนึ่ง (เกิด) ในลำดับแห่งสุคติจุติซึ่งเป็นนวัตตัพพารมณ์ โดยทำนองนี้ พึงทราบ 
แม้ปฏิสนธิ (เกิด) ในลำดับแห่งอารุปปจุติ นี้เป็นปวัตตนาวารแห่งปฏิสนธิเป็นอดีตารมณ์ 
นวัตตัพพารมฟ้ ปัจจุบันอารมณ์ (เกิด) ในลำดับแห่งสุคติจุติซึ่งเป็นอดีตารมณ์ 
นวัตตัพพารมฟ้ 

[๖๒๗] ฝ่ายผู้มีบาปกรรมอยู่ในทุคติ (ในมรณสมัย) ย่อมมีกรรม (ที่ทำไว้) นั้น 
บ้าง กรรมนิมิตบ้าง คตินิมิตบ้าง มาปรากฏในมโนทวาร หรือมิฉะนั้นอารมณ์ที่เป็น 
เหตุเกิดอกุศลมาปรากฏในปัญจทวาร โดยนัยที่กล่าวแล้วนั้นแล ต่อนั้น ในที่สุดแห่ง 
จุติจิตตามลำดับ ปฏิสนธิจิตมีอารมณ์เหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอารมณ์ตกไปทาง 
ทุคติก็เกิดขึ้นแก่เขา นี่เป็นอาการเป็นไปแห่งปฏิสนธิที่เป็นอดีตารมฟ้ ปัจจุบันอารมณ์ 
(เกิด) ในลำดับแห่งทุคติจุติซึ่งเป็นอดีตารมณ์แล 

ปฏิสนธิวิญญาณ 

[๖๒๘] ความเป็นไปด้วยอำนาจปฏิสนธิแห่งวิญญาณทั้ง ๑๙ ดวงเป็นอันแสดง 
เพียงเท่านี้ 

วิญญาณทั้งสิ้นนี้นั้น ปฏิสนธิวิญญาณ เมื่อเป็นไปใน 
ปฏิสนธิดังกล่าวมานั้น ย่อมเป็นไปด้วยกรรม ๒ แผนก และ 
มีประเภทต่างๆ เซ่นประเภท ๒ เป็นต้น โดย ประเภททั้ง 
หลาย มีประเภทผสมเป็นอาทิ 

ขยายความ 

แท้จริง วิปากวิญญาณทั้ง ๑๙ ดวงนี้ เมื่อเป็นไปในปฏิสนธิย่อมเป็นไปด้วยกรรม 
๒ แผนกด้วยกัน ด้วยว่า ชนกกรรมย่อมเป็นปัจจัย โดยเป็นกรรมปัจจัยอันเป็นไปใน 


10-1996 (0863-0976)8 


918 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๑๙ 


ขณะต่างๆ กัน ๑ โดยเป็นอุปนิสสยปัจจัย ๑ แก่วิปากวิญญาณนั้นตามที่เป็นของตน 
สมคำพระบาลีว่า “กุศลกรรมและอกุศลกรรมเป็นปัจจัยโดยเป็นอุปนิสสยปัจจัย 
แก , วิบาก” ๑ ดังนี้ 

อนึ่ง พึงทราบประเภทมีประเภท ๒ เป็นต้น โดยประเภททั้งหลายมีประเภท 
ผสมกันเป็นอาทิแห่งวิปากวิญญาณนั้นซึ่งเป็นไปอยู่อย่างนี้คือแท้จริงวิปากวิญญาณ 
นี้แม้เป็นไปอยู่อย่างเดียวด้วยอำนาจปฏิสนธิ (แต่) เป็น ๒ โดยแยกเป็นประเภทผสม 
กับรูปและประเภทไม่ผสมกับรูป เป็น ๓ โดยแยกเป็นกามภพ รูปภพ อรูปภพ เป็น ๔ 
โดยกำเนิดอัณฑซะ ชลาพุชะ ลังเลทชะ โอปปาติกะ เป็น ๕ โดยคติ เป็น ๗ โดย 
วิญญาณฐิติ เป็น ๘ โดยสัตตาวาล 


วิญญาณผสม 

[๖๒๙] ในวิญญาณผสมและไม่ผสมนั้นวิญญาณผสมเป็น๒โดย 
ต่างแห่งภาวะ และในภาวะประเภทนั้นเล่า วิญญาณที่มี 
ภาวะก็เป็น ๒ (รูปกลาป) ทสกะ ๒ หรือ ๓ บ้างเป็นอย่างตํ่า 
ย่อมเกิดพร้อมกับวิญญาณประเภทต้น (คือ วิญญาณผสม) 

ขยายความ 

ข้อว่า วิญญาณผสมเป็น ๒ โดยต่างแห่งภาวะ นั้น ความว่า ก็ในวิญญาณ 
ผสมและไม่ผสมนี้ปฏิสนธิวิญญาณที่ผสมกับรูปนั้นใดเกิดขึ้น (ในภพ) เว้นแต่อรูปภพ 
ปฏิสนธิวิญญาณผสมนั้นย่อมมีเป็น ๒ คือมีภาวะ (๑) ไม , มีภาวะ (๑) เพราะเกิดขึ้น 
เว้นจากภาวะกล่าวคืออิตถินทรีย์และปุริสินทรีย์ในรูปภพ และเกิดขึ้นพร้อมกับภาวะ 
ในกามภพ เว้นแต่ปฏิสนธิของคนกะเทยโดยกำเนิด 

ข้อว่า และในภาวะประเภทนั้นเล่า วิญญาณที่มีภาวะก็เป็น ๒ อธิบายและ 
แม้ในภาวะประเภทนั้นเล่า ปฏิสนธิวิญญาณใดมีภาวะ ปฏิสนธิวิญญาณนั้นก็เป็น ๒ 
เหมือนกัน เพราะเกิดขึ้นพร้อมกับอิตถีภาวะ หรือปุริสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง 

๑ อภิ.ป. (ไทย) ๔๐/๔๒๓/๒๗๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


919 


1/5/11,2:44/\1\/เ 



















๙๒๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ข้อว่า (รูปกลาป) ๒ หรือ ๓ เป็นอย่างตํ่า ย่อมเกิดพร้อมกับวิญญาณ 
ประเภทต้น มีอรรถาธิบายว่า ก็ (รูปกลาป) ทสกะ ๒ โดยเป็นวัตถุทสกะและ 
กายทสกะ หรือทสกะ ๓ โดยเป็นวัตถุทสกะกายทสกะและภาวทสกะบ้างเป็นอย่างตา 
ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณที่ผสมกับรูป อันเป็นประเภทต้น ใน ๒ 
ประเภท คือผสม (และ) ไม่ผสมนั้น รูป (กลาป) ลดลงไปยิ่งกว่านี้ไม่มี 

ก็แล ปฏิสนธิวิญญาณที่มีปริมาณรูปกลาปอย่างดํ่าดังกล่าวนี้นั้น เมื่อเกิดขึ้น 
ย่อมเกิด เป็นสิ่งที่ได้ชื่อว่า “กลละ” อันมีประมาณเท่า (หยด) หัวเนยใสที่ใช้ขนแกะ 
เส้นหนึ่ง (จุ่ม) ยกขึ้น ในกำเนิด ๒ ที่มีชื่อว่า อัณฑชะและชลาพุชะ ในกำเนิดและคติ 
เหล่านั้น บัณฑิตพึงทราบความมีขึ้นแห่งกำเนิดทั้งหลายที่แตกต่างกันด้วยอำนาจคติ 
(ดังต่อไปนี้) 


กำเนิด 

[๖๓๐] ก็ในกำเนิดทั้งหลายนั้น กำเนิด ๓ ข้างต้น ย่อมไม่มีใน 
นรกและในพวกเทพ เว้นภุมมเทพ กำเนิดทั้ง ๔ ย่อมมีใน 
คด ๓ 


ขยายความ 

ในบทเหล่านั้นด้วย จ ศัพท์ในบทว่า “เทเวสุ จ” กำเนิด ๓ ช้างต้นพึงทราบว่า 
ไม่มีในนรกและในพวกเทพเว้นภุมมเทพ ฉันใด ก็ย่อมไม่มีในพวกนิชฌามตัณหิกเปรต 
ด้วย ฉันนั้น เพราะพวกนิชฌามตัณหิกเปรตนั้น ก็เป็นโอปปาติกะเหมือนกัน ส่วน 
ในคติ ๓ ที่เหลือ อันได้แก่ติรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย์และในพวกภุมมเทพที่เว้นไว้ก่อนด้วย 
ย่อมมีกำเนิด (ครบ) ทั้ง ๔ 


รูปกลาป 

ในคติและกำเนิดเหล่านั้น รูป ๓๐ และ ๙ ย่อมเกิดใน 
พวกรูปพรหม อนึ่ง โดยกำหนดอย่างสูง รูป ๗๐ ย่อมเกิด 
ในสัตว์จำพวกที่เกิดในกำเนิดลังเสทซะและโอปปาติกะ 
อีกอย่างหนึ่ง โดยกำเนิดอย่างตํ่า รูป ๓๐ ย่อมเกิด 


10-1996 (0863-0976)8 


920 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๒๑ 


ขยายความ 

อันดับแรก รูป ๓๐ และ ๙ ด้วยอำนาจแห่งกลาป ๔ คือจักขุทสกะ โสตทสกะ 
วัตถุทสกะและชีวิตนวกะ ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณ ในเหล่าสัตว์ผู้กำเนิด 
เป็นโอปปาติกะในจำพวกรูปพรหม ส่วนว่าโดยกำหนดอย่างสูง รูป ๗๐ ด้วยอำนาจ 
แห่ง (กลาป ๗ คือ) จักขุทสกะโสตทสกะฆานทสกะชิวหาทสกะ กายทสกะวัตถุทสกะ 
และภาวทสกะ ย่อมเกิดขึ้นพร้อมด้วยปฏิสนธิวิญญาณ ในเหล่าสัตว์ที่เกิดในกำเนิด 
ลังเลทชะและโอปปาติกะ จำพวกอื่นเว้นจำพวกรูปพรหม อนึ่ง รูปทั้ง ๗๐ นั้นย่อม 
เกิดขึ้นในจำพวกเทพเป็นนิตย์ 

ในทสกะเหล่านั้น กลุ่มรูปมีปริมาณรูป ๑๐ นี้ คือ สี กลิ่น รส โอชา อีกธาตุ ๔ 
จักขุประสาท และชีวิต ชื่อว่าจักขุทสกะ (๑๐ ทั้งจักษุ) ทสกะที่เหลือก็พึงทราบโดย 
นัยดังนี้ 

ส่วน'ว่าโดยอย่างตํ่า รูป ๓๐ ด้วยอำนาจแห่ง (กลาป ๓ คือ) ชิวหาทสกะ กาย- 
ทสกะ และวัตถุทสกะ ย่อมเกิดขึ้นแก , คนตาบอดแต่กำเนิด คนหูหนวกแต่กำเนิด คน 
จมูกด้วน (ไม่มี ฆานประสาท) แต่กำเนิดและคนกะเทยแต่กำเนิด อนึ่ง พึงทราบการ 
กำหนด (รูปกลาป) ใน'ระหว่างปริมาณรูปอย่างสูงและรูปอย่างตา (คือในระหว่างรูป 
๗๐ และ ๓๐) ตามควรเถิด 


จุติปฏิสนธิแปลก ๆ 

[๖๓๑] คเนทราบอย่างนี้แล้ว พึงกำหนดรู้ความแปลกแห่ง 
ความแตกต่างและไม่แตกต่างแห่งจุติและปฏิสนธิโดยขันธ์ 
อารมณ์ คติ เหตุ เวทนา ปีติ วิตกและวิจาร (ต่อไป) อีก 

ขยายความ 

ความแห่งคาถานั้นว่า“ก็ปฏิสนธิ๒อย่างโดยเป็นปฏิสนธิผสมและปฏิสนธิไม่ผสม 
นั้นใด และจุติอันมีในลำดับที่เป็นอดีตแห่งปฏิสนธินั้นใด พึงทราบความแปลกแห่ง 
ความแตกต่างและไม่แตกต่างแห่งปฏิสนธิและจุตินั้น โดยขันธ์เป็นต้นเหล่านี้” แปลก 
อย่างไร ? ก็บางทีปฏิสนธิอันมีขันธ์ ๔ ไม่แตกต่างกัน (กับจุติ) แม้โดยอารมณ์ มีขึ้น 


10-1996 (0863-0976)8 


921 


1/5/11,2:44/\1\/เ 




















คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ในลำดับแห่งอรูปจุติที่มี ขันธ์ ๔ (เหมือนกัน)ก็มี บางทีปฏิสนธิมีอารมณ์เป็นมหัคคตะ 
และเป็นภายใน มีขึ้นในลำดับแห่งจุติที่มีอารมณ์ไม่เป็นมหัคคตะและเป็นภายนอกก็มี 
นี่เป็นนัยในพวกอรูปภูมิเท่านั้นก่อน 

อนึ่ง บางทีกามาวจรปฏิสนธิอันมีขันธ์ (ครบ) ๕ มีในลำดับแห่งอรูปจุติที่มีขันธ์ 
๔ (คือจุติจากอรูปภูมิมาปฏิสนธิในกามาวจรภูมิ) ก็มี บางทีอรูปปฏิสนธิที่มีขันธ์ ๔ 
มีในลำดับแห่งกามาวจรจุติอันมีขันธ์ ๕ บ้าง แห่งรูปาวจรจุติบ้าง (คือจุติจากกามา- 
วจรภูมิบ้าง รูปาวจรภูมิบ้าง ไปปฏิสนธิในอรูปภูมิ) ก็มี อย่างนี้เป็นปฏิสนธิ มีอารมณ์ 
เป็นปัจจุบัน มีในลำดับแห่งจุติมีอารมณ์เป็นอดีต 

ทุคติปฏิสนธิบางอย่าง มีในลำดับแห่งสุคติจุติบางอย่าง (เช่นคนบางคนตายไป 
เกิดเป็นสัตว์บางชนิด) ก็มี สเหตุกปฏิสนธิมีในลำดับแห่งอเหดุกจุติ ติเหตุกปฏิสนธิ 
มีในลำดับแห่งทุเหดุกจุติก็มี ปฏิสนธิเป็นโสมบัสสหรคตมีในลำดับแห่งจุติเป็น 
อุเปกขาสหรคตก็มี ปฏิสนธิประกอบด้วยปีติมีในลำดับแห่งจุติที่ไม , ประกอบด้วยปีติ 
ก็มี ปฏิสนธิมีวิตกมีในลำดับแห่งจุติ ที่ไม่มีวิตก ปฏิสนธิมีวิจารมีในลำดับแห่งจุติไม่มี 
วิจาร ปฏิสนธิที่มีทั้งวิตกวิจารมีในลำดับแห่งจุติที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารก็มีแล 

อนึ่ง พึงประกอบ (คำ) เข้าตามที่ควรประกอบได้โดยคำตรงกันข้ามแห่งบท 
นั้นๆ เถิด 


โดยปรมัตถ์ 

[๖๓๒] อันว่าวิญญาณที่ได้ปัจจัยดังกล่าวมาฉะนี้ นั่นก็เป็นแต่ 
ธรรมเข้าถึงภพอื่น ความเคลื่อนมาแต่ภพนั่นของมันก็ไม่มี 
(แต่ว่า) เว้นเหตุแต่ภพนั่นเสียก็ไม่มี 

ขยายความ 

ก็วิญญาณที่ได้ปัจจัยดังกล่าวมาฉะนี้ นั้นก็เป็นแต่เพียงรูปธรรมและอรูปธรรม 
เมื่อเกิดขึ้นก็ (มีโวหาร) เรียกว่า เข้าถึงภพอื่น มิใช่สัตว์มิใช่ชีวะ อีกทั้งความเคลื่อนจาก 
อดีตภพมาในภพนี้ของมัน ก็ไม่มี แต่ว่าเว้นเหตุแต่อดีตภพนั้นเสีย ความปรากฏขึ้น 
ในภพนี้ของมันก็ไม่มี 


10-1996 (0863-0976)8 


922 


1/5/11,2:44 / \1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๒๓ 


ข้าพเจ้าทั้งหลายจักประกาศความเป็นไปแห่งวิญญาณดังกล่าวนี้นั้น โดยทางสืบ 
ปฏิสนธิจากจุติแห่งมนุษย์ซึ่งเห็นได้ชัด 

ก็ในอดีตภพ เมื่อบุคคลผู้จวนจะตายเพราะความสิ้นไปเอง หรือเพราะการกระทำ 
(ร้าย) ก็ตาม ไม่อาจทนความรุมเอาแห่งศัสตราคือมารณัตติกเวทนา (ความเจ็บชนิด 
ถึงตาย) ทั้งหลาย ซึ่งเชือดเฉือนเส้นเอ็นทั้วอวัยวะใหญ่น้อยเหลือที่จะทน ครั้นร่าง 
กายซูบซีดไปโดยลำดับ ดุจใบตาลสดที่เขาวางไว้ในแดดค่อยเหี่ยวแห้งไปฉะนั้น ครั้น 
อินทรีย์ทั้งหลายมีจักขุเป็นต้นดับ กายินทรีย์ มนินทรีย์และชีวิตินทรีย์คง (เหลือ) 
อยู่แต่ในหทยวัตถุ วิญญาณซึ่งอาศัยหทยวัตถุเท่าที่เหลืออยู่ในขณะนั้น ก็ปรารภ 
เอาครุกรรม (กรรมหนัก) สมาเสวิตกกรรม (กรรมที่ทำเนืองๆ) อาสันนกรรม 
(กรรมที่ทำเมื่อใกล้ตาย) ปุพเ , พกตกรรม (กรรมที่ทำไว้แต่ปางก่อน) อย่างใดอย่างหนึ่ง 
ซึ่งได้แก่สังขารอันได้ปัจจัยที่เหลือ (มีอวิชชาเป็นต้น แล้วหรือปรารภเอา) วิสัย (คือ 
วรรณรูปารมณ์) ซึ่งได้แก่กรรมนิมิต คตินิมิตอันเข้าไปปรากฏแก่วิญญาณนั้นเป็นไป 
ตัณหาในวิสัยนั้นอันมีโทษที่อวิชชาปกปิดไว้ เพราะยังละตัณหาอวิชชาไม่ได้ ก็ชักเอา 
วิญญาณที่เป็นไปอยู่อย่างนี้นั้นไป สังขาร (คือเจตนา) ที่เกิดร่วมกันก็ (ช่วย) ซัด 
(วิญญาณนั้น) ไป วิญญาณที่ถูกตัณหาซัดไป ถูกสังขารทั้งหลายซัดไปด้วยอำนาจ 
แห่งสันตติอยู่นั้น ก็ละทิ้งที่อาศัย (คือหทัยวัตถุ) เติมด้วย ได้ที่อาศัยใหม่อันกรรม 
สร้างขึ้นบ้าง ไม่ได้บ้าง เป็นไปด้วยปัจจัยทั้งหลายมีอารมณ์เป็นต้นเท่านั้นด้วย ดุจคน 
หน่วงเชือกซึ่งผูกต้นไม้ที่ผั่งในไว้ข้ามคลองไปฉะนั้นแล 

ก็แล ในวิญญาณที่เป็นไปนี้ วิญญาณดวงก่อนเรียกว่าจุติวิญญาณเพราะเคลื่อน 
ไป ดวงหลังเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ เพราะสืบต่อมาแต่เบื้องต้นแห่งภพอื่น อันว่า 
วิญญาณนี้นั้น บัณฑิตพึงทราบเถิดว่า มันมา ณ ภพนี้จากภพก่อนหามิได้ อีกทั้งเว้น 
เหตุมีกรรม สังขาร ตัณหาผ้ชักและวิสัยเป็นต้นจากภพก่อนนั้นเสีย มันก็ปรากฏมีขึ้น 
หาได เม 


นิทัศนะจุติปฏิสนธิ 

[๖๓๓] ธรรมทั้งหลายมีเสียงสะท้อนเป็นต้น พึงเป็นนิทัศนะใน 
ข้อนี้ได้ อนึ่ง เพราะความเนื่องกันในสันดาน (คือการสืบ 
ต่อ) ความเป็นอันเดียวกันจึงไม่มื ทั้งความต่างกันก็ไม่มืด้วย 


10-1996 (0863-0976)8 


923 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















๙๒๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ขยายความ 

แท้จริง ธรรมทั้งหลายมีประการคือเสียงสะท้อน ประทีป ตราและรูปสะท้อน 
(คือเงา) พึงเป็นนิทัศนะในข้อนี้ คือในความมิได้มา ณ ภพนี้ แต่ภพก่อน และในความ 
เกิดขึ้นด้วยเหตุที่เนื่องมาแต่ภพอดีตแห่งวิญญาณนั้น เหมือนอย่างว่าเสียงสะท้อน 
ประทีป ตรา และเงาย่อมมี เสียงเป็นต้นเป็นเหตุจึงมี เว้นเสียงเป็นต้นเสีย ก็หาไปมิ 
ได้ฉันใด จิตนื่ก็ฉันนั้นเหมือนกัน 

อนึ่ง ในชัอนี้ เพราะความเนื่องกันในสันดาน (คือการสืบต่อ) ความเป็นอัน 
เดียวกันจึงไม่มี ทั้งความต่างกันก็ไม่มีด้วย จริงอยู่ ผิว่าเมื่อความเนื่องกันในสันดาน 
(คือการสืบต่อ) ความเป็นอันเดียวกันจึงไม่มี ทั้งความต่างกันก็ไม่มีด้วย จริงอยู่ ผิว่า 
เมื่อความเนื่องกันในสันดาน (คือการสืบต่อ) มีอยู่ ความเป็นอันเดียวกันอย่างเด็ด 
ขาดจะพึงมีไซร้ นมส้มก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเกิดมาแต่นมสดนะซิ แม้ความต่างกันอย่างเด็ด 
ขาดจะพึงมีเล่า นมสัมก็ไม่ใช่เป็นสิ่งอาศัยนมสดนะซิ 

นัยการประกอบความในสิ่งที่เป็นเหตุและที่เกิดแต่เหตุ (คือผล) ทั้งปวง ก็นัยนี้ 
เพราะเมื่อเป็นอย่างนั้น (คือเมื่อถือว่าเหตุกับผลเป็นอันเดียวกันหรือต่างกันเป็น 
คนละอันเด็ดขาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นนั้น)การลบล้างโวหารของโลกทั้งปวงก็จะมีขึ้น 
แต่การลบล้างโวหารของโลกนั้น บัณฑิตไม่ปรารถนา เพราะเหตุนั้น ความเป็นอัน 
เดียวกันหรือว่าความต่างกันเด็ดขาดในสิ่งที่เป็นเหตุและผลอันเนื่องกันในสันดานทั้ง 
หลายนี่ บัณฑิตจึงไม่ควรข้องแวะ (คืออย่าใส่ใจ) แล 

คำท้วง 

[๖๓๔] ในชัอนี้ (มี) โจทกาจารย์ (ผู้ท้วง) กล่าวว่า “เมื่อเป็นความปรากฏ 
(เกิดขึ้นแห่งวิญญาณ) โดยมิได้เลื่อนมา (แต่ภพก่อน) อย่างนั้น เพราะขันธ์ทั้งหลาย 
ที่มีอยู่ในอัตภาพมนุษย์นี้ดับไป และเพราะกรรมที่เป็นปัจจัยแห่งผลไม่ไปในที่เกิดขึ้น 
แห่งผลนั้น ผลนั้นก็มิ (ไป) มีแก , ผู้อื่น และแต่กรรมอื่นหรือ อนึ่ง เมื่อผู้เสวย (ผล) ไม่มี 
ผลนั้นจะพึงมีแก , ใครเล่า เพราะเหตุนั้น วิธาน (คือกฎเกณฑ์) อันนี้ไม่ดีดอก” 

ในคำท้วงนั้น ข้าพเจ้าจะเฉลยต่อไปนี้ 


10-1996 (0863-0976)8 


924 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


^๒๕ 


สันดาน 

ผล (แห่งกรรม) ที่มี 1 ในสันดาน (คือการสืบต่ออันหนึ่ง) 
หา (ไป) มีแก่ผู้อื่น 1 1ม่ และหามีแต่กรรมอื่นไม่ อภิสังขาร 
(สภาพที่ปรุงแต่ง) แห่งพืชทั้งหลาย เป็นสาธกแห่งความ 
ข้อนี้ได้ 


ขยายความ 

แท้จริง ผล (แห่งกรรม) เมื่อเกิดขึ้นในสันดานอันหนึ่ง (ถึงแม้) เพราะความเป็น 
อันเดียวกันและความต่างกันเด็ดขาดในสันดานอันหนึ่งนั้นถูกปฏิสนธิ ก็หา (กลาย) 
เป็นว่า (ไป) เกิดแก่ผู้ อื่น หรือเป็นว่าเกิดแต่กรรมอื่น (ไป) ไม่ ก็อภิสังขาร (สภาพที่ 
ปรุงแต่ง) แห่งพืชทั้งหลายเป็นสาธกความแห่งคำนี้ได้ จริงอยู่ เมื่ออภิสังขารทั้งหลาย 
แห่งพืชทั้งหลายมีพืชมะม่วงเป็นต้น อันธรรมชาติทำให้แล้ว ผลต่างๆ เมื่อเกิดขึ้นใน 
กาลอื่น (ภายหลัง) เพราะได้ปัจจัยในสันดานแห่งพืชนั้น ก็หาใช่เกิดขึ้นแก , พืชอื่นๆ ไม่ 
ทั้งหาใช่เกิดเพราะปัจจัยคือ อภิสังขารอื่นไม่ แต่ว่าพืชเหล่านั้นหรืออภิสังขารทั้งหลาย 
ก็หา (ไป) ถึงที่เกิดผลไม่ ข้ออุปไมย บัณฑิตก็พืงทราบฉันนั้น 

อนึ่ง ความข้อนี้พึงทราบแม้โดยวิทยา ศิลปะ และโอสถเป็นต้นที่บุคคล 
ประกอบเข้าไว้ในตัวเด็กแล้ว (ไป) ให้ผลในตัว (คนนั้น) ที่เติบโตขึ้นเป็นต้น ในกาลอื่น 
(ภายหลัง) ก็ได้ 

แม้คำใดที่โจทกาจารย์กล่าวว่า “อนึ่ง เมื่อผู้เสวย (ผล) ไม่มี ผลนั้นจะพึงมี 
แก่ใครเล่า” ดังนี้ ข้าพเจ้าจะเฉลยในคำนั้น (ต่อไป) 

ผู้เสวย 

ความสมมติว่า (มี) ผู้เสวย ย่อมเป็นอันสำเร็จได้ด้วย 
ความเกิดขึ้นแห่งผล เปรียบเหมือนความสมมติว่า มีผล 
เป็นอันสำเร็จได้ด้วยความเกิดขึ้นแห่งผลของต้นไม้ฉะนี้ 


10-1996 (0863-0976)8 


925 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















๙๒๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ขยายความ 

เหมือนอย่างว่าต้นไม้ จะเรียกว่ามีผลหรือว่าเมล็ดผลก็ตาม ก็ด้วยความเกิดขึ้น 
แห่งผลไม้อันเป็นส่วนหนึ่งแห่งธรรมทั้งหลายที่เรียกว่าต้นไม้นั่นเอง ฉันใด เทวดา 
หรือมนุษย์ก็ดีจะเรียกว่าได้เสวย (ผล) หรือจะเรียกว่าผู้ได้รับความสุข ผู้ได้รับความ 
ทุกข์ก็ตาม ก็ด้วยความเกิดขึ้นแห่งผลคือสุขทุกข์ซึ่งนับเป็นอุปโภค (ของเสวย) 
เป็นส่วนหนึ่งแห่งขันธ์ทั้งหลายที่เรียกว่าเทวดาและมนุษย์ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุนั้น 
ความหมายอะไรๆ ด้วยผู้เสวยอื่น (นอกไปจากขันธ์) ในข้อว่าด้วยผู้เสวย (ผล) นี้ 
หามีไม , แล 

[๖๓๕] แม้โจทกาจารย์ผู้ไดพึงกล่าวว่า “แม้เมื่อเป็นอย่างนั้น สังขารเหล่านั้น 
เมื่อมีอยู่ จึงเป็นปัจจัยแห่งผลหรือ หรือว่าไม่มีอยู่ก็เป็นปัจจัยแห่งผลได้เล่า ก็ถ้ามี 
อยู่จึงเป็นปัจจัยได้ไซร้วิบากของมันก็จะพึงมีแต่ในปรัตติขณะ(คือในขณะที่สังขารเป็นไป 
อยู่) เท่านั้น ถ้าแม้นไม่มีมันก็เป็นปัจจัยได้เล่า มันก็จะพึงนำผลมาให้ได้เป็นนิตย์ไป 
ทั้งในขณะก่อนปรัตติ (คือในขณะทำกรรม)ทั้งภายหลังปรัตติ (คือเมื่อให้ผลสำเร็จแล้ว) 
ละซิ” ดังนี้โจทกาจารย์ผู้นั้น พึงได้รับเฉลยดังนี้ เ¬ 
ดวามเป็นปัจจัยแห่งสังขาร 

สังขารทั้งหลายนั้นเป็นปัจจัย (แห่งผล) เพราะทำ (ผล) 

ขึ้น แต่มันนำผลมาให้เป็นนิตย์หามิได้ กิริยามีการ 
ประกันเป็นต้น พึงทราบว่า เป็นนิทัศนะในข้อนั้นได้ 

ขยายความ 

แท้จริง สังขารทั้งหลายย่อมเป็นปัจจัยแห่งผลของตน เพราะทำ (ผล) ขึ้นเท่านั้น 
ไม่ใช่เพราะมันมีอยู่หรือมันไม , มี ดังพระบาลีว่า “จักขุวิญญาณนั้นเป็นวิบาก ย่อมเป็น 
สิ่งเกิดขึ้นเพราะกุศลกรรมฝ่ายกามาวจรทำขึ้น ก่อขึ้น” ๑ ดังนี้เป็นอาทิ และมันเป็น 
ปัจจัยแห่งผลของตน ตามที่ควรแล้วก็ไม , เป็นปัจจัยนำผลมาให้อีก เพราะมันมีวิบาก 
สุกแล้ว (คือให้ผลเสร็จแล้ว)กิริยามีการประกันเป็นต้น(ดังจะกล่าวต่อไป)นี้พึงทราบว่า 


๑ อภ.สงฺ. ๓๔/๔๓๑/๑'๒๔ 


10-1996 (0863-0976)8 


926 


1/5/11,2:44/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๒๗ 


เป็นนิทัศนะในการอธิบายความข้อนั้นได้ เหมือนอย่างในทางโลก คนผู้ใดเป็นนาย 
ประกันเพื่อส่งผลประโยชน์อะไรๆ (ให้เจ้าทรัพย์)หรือซื้อของก็ตาม กู้หนี้ก็ตาม ก็เพียง 
แต่การทำกิริยานั้น (คือประกันหรือซื้อหรือกู้) แห่งคนผู้นั้นเท่านั้นเป็นปัจจัยในการ 
ส่งผลประโยชน์เป็นต้น หาใช่ความมีอยู่หรือไม่มีแห่งกิริยา (เป็นปัจจัย) ไม่ และ 
เบื้องหน้าแต่ส่งผลประโยชน์ให้(แล้ว) เป็นต้นไป เขาก็ไม่เป็นลูกหนี้อีกเลย เพราะอะไร 
เพราะการส่ง(ผลประโยชน์)ให้เป็นต้น เขาได้ทำแล้วฉันใด แม้สังขารทั้งหลายก็ 
เป็นปัจจัยแห่งผลของตน เพราะทำ (ผล) ขึ้นเท่านั้น และเบื้องหน้าแต่ให้ผลตามที่ควร 
(แล้ว) ไป มันก็ไม่เป็นปัจจัยนำผลมาให้อีกต่อไป ฉันนั้นแล 

ความเป็นไปแห่งปฏิสนธิวิญญาณอันเป็นไปทั้งสองส่วน โดยเป็นวิญญาณผสม 
และไม่ผสม เพราะปัจจัยคือสังขารเป็นอันแสดงแล้วด้วยนิเทศกถาเพียงเท่านี้ 

[๖๓๖] บัดนี้เพื่อกำจัดเสียซึ่งความเลือนหลงในวิปากวิญญาณ ๓๒ ทั้งหมดนั้น 

สังขารเป็นปัจจัยแห่งวิญญาณ 

บัณฑิตพึงเข้าใจสังขารทั้งหลายนั่น (ว่า) เป็นปัจจัยแห่ง 
วิปากวิญญาณเหล่าไรและอย่างไร ในแหล่งเกิดทั้งหลาย 
มีภพเป็นต้น ด้วยอำนาจ (คือหลักบังคับ) แห่งปฏิสนธิ 
และปวัตติ 


ขยายความ 

ความในคาถานั้นว่า แหล่งเกิดเหล่านี้คือ ภพ ๓ กำเนิด ๔ คติ ๕ วิญญาณฐิติ ๗ 
สัตตาวาล ๙ ชื่อว่าแหล่งเกิดภพเป็นต้น สังขารทั้งหลายนั้น ย่อมเป็นปัจจัยแห่ง 
วิปากวิญญาณเหล่าไรใน (ตอน) ปฏิสนธิและในปวัตติกาล ในแหล่งเกิดทั้งหลายมีภพ 
เป็นต้นเหล่านั้น และมันเป็นปัจจัยด้วยประการใด บัณฑิตพึงทราบด้วยประการนั้นเถิด 

พรรณนาความ 

ในสังขารทั้งหลายนั้น พรรณนา'ในปุญญ'าภิสังขารก่อน 

ปุญญ'าภิสังขาร'ประเภท (กุศล) เจตนา ๘ ฝ่ายกามาวจร (ว่า) โดยไม่แยก 
(ประเภท) กัน ย่อมเป็นปัจจัยโดยส่วนสอง คือโดยเป็นกรรมปัจจัยในขณะต่างๆ ด้วย 


10-1996 (0863-0976)8 


927 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















๙๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โดยเป็นอุปนิสสยปัจจัยด้วย แห่งวิปากวิญญาณ ๙ในสุคติกามภพ ในปฏิสนธิ (กาล) 
ปุญญาภิสังขารประเภทกุศลเจตนา ๕ ฝ่าย รูปาวจรเป็นปัจจัยแกวปากวิญญาณ ๕ 
แม้ในรูปภพ เฉพาะในปฏิสนธิ อนึ่ง ปุญญาภิสังขารฝ่ายกามาวจรมีประเภทดังกล่าว 
เป็นปัจจัยโดยส่วนสองตามนัยที่กล่าวนั่นแล แห่งวิปากวิญญาณกามภูมิ ๗ เว้น 
อเหดุกมโนวิญาณธาตุที่สหรคตกับอุเบกขาในสุคติกามภพ ในปวัตติกาลไม่เป็นปัจจัย 
ในปฏิสนธิ ปุญญาภิสังขารประเภทที่กล่าวนั้นแหละเป็นปัจจัยโดยส่วนสอง อย่างนั้น 
เหมือนกันแห่งวิปากวิญญาณ ๕ ในรูปภพ ในปวัตติกาล ไม , เป็นปัจจัยในปฏิสนธิ 

ส่วนในทุคติกามภพ ปุญญาภิสังขารฝ่ายกามาวจรที่กล่าวนั้นเป็นปัจจัยโดย 
ส่วนสองอย่างนั้นเหมือนกัน แห่งวิปากวิญญาณกามภูมิทั้ง ๘ ในปวัตติกาลไต้ (แต่) 
ไม่เป็นปัจจัยในปฏิสนธิ ในทุคติกามภพนั้นในนรก ปุญญาภิสังขารฝ่ายกามาวจรนั้น 
ก็เป็นปัจจัยในการประสบอิฏฐารมณ์ได้ในคราวต่างๆ เช่นคราวจาริก (เยี่ยม) นรก 
แห่งพระมหาโมคคัลลานเถระเป็นต้น อนึ่ง อิฏฐารมณ์ย่อมมีได้ในพวกสัตว์ติรัจฉาน 
และ'ใน-พวกเปรตที่มีฤทธิ้มากด้วยเหมือนกัน ปุญญาภิสังขารฝ่ายกามาวจรนั้นแหละ 
เป็นปัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั้นเหมือนกัน แห่งวิญญาณที่เป็นกุศลวิบากทั้ง ๑๖ ใน 
สุคติกามภพ ทั้งในปวัตติกาลทั้งในปฏิสนธิ แต่ (ว่า) โดยไม่แยกกัน (คือรวมกามา- 
วจรและรูปาวจรเข้าด้วยกัน) ปุญญาภิสังขารเป็นปัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั้นเหมือน 
กันแห่งวิปากวิญญาณ ๑๐ ในรูปภพทั้งในปวัตติกาลและในปฏิสนธิด้วย 

อปุญญาภิสังขาร'ประเภทอกุศลเจตนา ๑๒ เป็นปัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั้นนั่น 
แลแห่งวิญญาณดวง ๑ (คือปฏิสนธิวิญญาณ) ในทุคติกามภพ ในปฏิสนธิ 
ไม่เป็นในปวัตติกาล เป็นปัจจัยแก่อกุศลวิปากวิญญาณ๖ในปวัตติกาลไม , เป็นในปฏิสนธิ 
เป็นปัจจัยแก , อกุศลวิปากวิญญาณทั้ง ๗ ทั้งในปวัตติกาลและในปฏิสนธิ ส่วนในสุคติ 
กามภพ อปุญญาภิสังขารก็เป็นปัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั่นแหละแก่อกุศลวิปาก 
วิญญาณทั้ง ๗ นั้นในปวัตติกาลได้เหมือนกัน (แต่) ไม่เป็นในปฏิสนธิ ในรูปภพมันก็ 
เป็นปัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั้นแหละ แห่งวิปากวิญญาณ ๔ ในปวัตติกาล (แต่.) 
ไม่เป็นในปฏิสนธิ ก็แต่ว่าความที่อปุญญาภิสังขารเป็นปัจจัยในรูปภพนั้น เป็นโดย 
เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาและได้ยินเสียงที่ไม่น่าปรารถนาในกามาวจรภพ เพราะว่าใน 
พรหมโลก อันสิ่งที่ไม , น่าปรารถนาทั้งหลายมีรูปที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นหามีไม่ 
แม้ในกามาวจรเทวโลกก็อย่างนั้น 


10-1996 (0863-0976)8 


928 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๒๙ 


ส่วนอเนญชาภิสังขารเป็นปัจจัยโดยส่วนสองอย่างนั้นเหมือนกันแห่งวิปาก 
วิญญาณ ๔ ในอรูปภพ ทั้งในปวัตติกาลและในปฏิสนธิกาล 

สังขารเหล่านั้นเป็นปัจจัยแก่วิปากวิญญาณเหล่าใด ด้วยอำนาจแห่งปฏิสนธิและ 
ปวัตติในภพทั้งหลาย และมันเป็นปัจจัยด้วยประการใด พึงทราบด้วยประการนั้นดัง 
กล่าวมาฉะนี้ก่อน แม้ในกำเนิดเป็นต้น ก็พึงทราบโดยนัยนั้นเหมือนกัน 

[๖๓๗] (ต่อไป) นี้เป็นคำชี้แจงข้อสำคัญในกำเนิดเป็นต้นนั้นต่อไป 

ก็เพราะว่าในสังขารทั้งหลายนั้น อันดับแรก ปุญญาภิสังขารให้ปฏิสนธิในภพ ๒ 
(คือกามภพและรูปภพ) แล้วยังวิบากของตนทั้งปวงให้เกิด (อย่างใด) ก็ให้ปฏิสนธิ 
ในกำเนิด ๔ มีอัณฑชะเป็นต้น ในคติ ๒ กล่าวคือเทวดาและมนุษย์ในวิญญาณฐิติ ๔ 
ได้แก่นานัดตกายนาบัดต สัญญี (สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกัน มีสัญญาต่างกัน) 
นาบัดตกายเอกัดตสัญญี (สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันแต่มีสัญญาอย่างเดียวกัน) 
เอกัดตกายนานัดตสัญญี (สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันแต่มีสัญญาต่างกัน) 
เอกัดตกายเอกัดตสัญญี (สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกัน) 
และในสัตตาวาลเพียง ๔ เพราะว่าในอสัญญีสัตตาวาล ปุญญาภิสังขารนั้นปรุง 
แต่งแต่รูปอย่างเดียวเท่านั้น แล้วยังวิบากของตนทั้งปวงให้เกิดอย่างเดียวกันนั้น 
เพราะเหตุนั้น ปุญญาภิสังขารนั้นจึงเป็นปัจจัยโดยบัยที่กล่าวแล้ว (คือเป็นนานาขณิก- 
กมมปัจจัยและอุปนิสสยปัจจัย) นั้นแลแห่งวิปากวิญญาณ ๒๑ ในภพ ๒ กำเนิด ๔ 
คติ ๒ วิญญาณฐิติ ๔ และสัตตาวาส ๔ เหล่านั้น ทั้งในปฏิสนธิและในปวัตติกาล 
ตามที่มันเป็น 

ส่วนอปุญญาภิสังขารย่อมให้ผลโดย (ให้) ปฏิสนธิในกามภพ ภพเดียวกันเท่า 
นั้น ใน กำเนิด ๔ นอกนั้นก็ในคติ ๓ ในวิญญาณฐิติเดียว คือ , นานัดตกายเอกัดตสัญญี 
และในสัตตาวาลก็เช่นนั้นเหมือนกัน เหตุใด เพราะเหตุนั้น อปุญญาภิสังขารนั้นจึง 
เป็นปัจจัย โดยบัยที่กล่าวแล้วนั้นเหมือนกันแห่งวิปากวิญญาณ ๗ ในภพเดียว ใน 
กำเนิด ๔ ในคติ ๓ ในวิญญาณฐิติเดียว และในสัตตาวาลเดียว ทั้งในปฏิสนธิและ 
ในปวัตติกาล 

ส่วนอเนญชาภิสังขารให้ผลโดย (ให้) ปฏิสนธิในอรูปภพ ภพเดียวเท่านั้น ใน 
กำเนิด โอปปาติกะกำเนิดเดียว ในเทวคติคติเดียว ในวิญญาณฐิติ ๓ มีชั้นอากาสา- 


10-1996 (0863-0976)8 


929 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















๙๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

นัญจายตนะเป็นต้น เหตุใด เพราะเหตุนั้น อเนญชาภิสังขารนั้นจึงเป็นปัจจัยโดยนัยที่ 
กล่าวแล้วเหมือนกันแห่งวิญญาณ ๔ในภพเดียว กำเนิดเดียว คติเดียว วิญญาณฐิติ ๓ 
สัตตาวาส ๔ ทั้งในปฏิสนธิและในปวัตติกาลแล 

บัณฑิตพึงเข้าใจสังขารทั้งหลายนั่น (ว่า) เป็นปัจจัย 
แก่วิปากวิญญาณเหล่าไรและอย่างไรในแหล่งเกิดทั้งหลาย 
มีภพเป็นต้น ด้วยอำนาจ (คือ หลักบังคับ) แห่งปฏิสนธิ 
และปวัตติโดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ เทอญ 

นี่เป็นกถาอย่างพิสดารในบทว่า สงฺขารปจฺจยา วิญณาณํ วิญญาณเป็นปัจจัย 
แก , นามรูป 

[๖๓๘] ในบทว่า “วิณฺณาณปจฺจยา นามรูป๋” บัณฑิตพึงทราบ 
วินิจฉัย โดยวิภาคแห่งนามรูปทั้งหลาย โดยความเป็นไป 
(แห่งนามรูป)ในแหล่งทั้งหลายมีภพเป็นต้นโดยสงเคราะห์ 
(ย่อเข้า) โดยปัจจยนัย 

วินิจฉัยโดยวิภาค 

ก็ในข้อว่า “โดยวิภาคแห่งนามรูปทั้งหลาย’ , นั้น มีวินิจฉัยว่า ขันธ์ ๓ มีเวทนา 
เป็นต้น ชื่อว่า นาม เพราะน้อมไปมุ่งหน้าต่ออารมณ์ มหาภูต ๔ และอุปาทายรูป (รูป 
อาศัย) แห่งมหาภูต ๔ ชื่อว่า รูป วิภาค (คือประเภท) แห่งนามรูปทั้งหลายนั้น ได้ 
กล่าวไวิในขันธนิเท ศแล้วแล 

วินิจฉัยในบทว่า วิณฺณาณปจฺจยา นามรูป้ นั้น โดยวิภาคแห่งนามรูปทั้งหลาย 
พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ เป็นอันดับแรก 

วินิจฉัยโดยความเป็นไป 

ส่วนในข้อว่า “โดยความเป็นไป (แห่งนามรูป) ในแหล่งทั้งหลายมีภพเป็นต้น” นี้ 
มีวินิจฉัยว่า นาม ย่อมเป็นไปในภพกำเนิด คติ วิญญาณฐิติทั้งปวงและในสัตตาวาล 
ที่เหลือ เว้นสัตตาวาลหนึ่ง (คืออสัญญสัตตาวาล) รูป ย่อมเป็นไปในภพ ๒ กำเนิด ๔ 
ในคติ ๕ ในวิญญาณฐิติ ๔ ข้างต้น ในสัตตาวาล ๕ ข้างต้น (รวมอสัญญสัตตา'วาล 


10-1996 (0863-0976)8 


930 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๓๑ 


ด้วย) ก็แล เมื่อนามรูปนั่นเป็นไปอยู่อย่างนั้น เหตุที่ในปฏิสนธิขณะแห่งเหล่าสัตว์ 
คัพภเสยยกะกำเนิดที่ยังไม , แสดงภาวะ (เพศ) และแห่งเหล่าสัตว์อัณฑชะกำเนิดที่ยัง 
ไม่แสดงภาวะ สันตติสีสะ (คือรูปกลาปซึ่งเป็นต้น เป็นมูลแห่งการสืบต่อ) ๒ โดย 
เป็นรูปด้วยอำนาจแห่งวัตถุทสกะ (หมวดรูป ๑๐ ทั้ง หทัย) และกายทสกะ (หมวด 
รูป ๑๐ ทั้งกายประสาท) กับอรูปขันธ์ ๓ ย่อมเกิดปรากฏขึ้น เหตุนั้น โดยกระจาย 
รูปเหล่านั้นออกไป (ก็) ธรรม ๒๓ คือ (รูป) ธรรม ๒๐ โดยเป็นรูปรูป (คือรูปที่ 
สำเร็จแล้ว) กับอรูปขันธ์ ๓ นั่น (แหละ) บัณฑิตพึงทราบว่าชื่อว่า นามรูป เกิดมี 
เพราะปัจจัยคือวิญญาณ แต่โดยถือเอาแต่รูปที่ยังไม่ได้ถือ (คือถือเอาแต่ที่ไม่ซํ้ากัน) 
ชักรูปธรรม ๙ จากสันตติสีสะหนึ่งออกเสียก็ (เหลือ) ๑๔ เพิ่มภาวทสกะ (หมวด 
รูป ๑๐ ทั้งภาวะ) สำหรับสัตว์'ที่มีภาวะ (แล้ว) เข้าก็เป็น ๓๓ โดยถือเอาแต่ที่ยังไม่ 
ถือเอา ชักรูปธรรม ๑๘ จากสันตติสีสะ ๒ หมวดออกเสียอีกก็ (เหลือ) ๑๔ (ชื่อว่า 
วิฌฺณาณปจฺจยา นามรูป๋ สำหรับสัตว์ ๒ กำเนิดนั้น) 

ส่วนในเหล่าสัตว์โอปปาติกะกำเนิด เหตุที่ในปฏิสนธิขณะแห่งรูปพรหมมี 
จำพวกพรหมกายิกะเป็นต้น สันตติสีสะ ๔โดยเป็นรูปด้วยอำนาจแห่งจักขุทสกะโสต- 
ทสกะ วัตถุทสกะและชีวิตินทรียนวกะกับอรูปขันธ์ ๓ ย่อมปรากฏ เหตุนั้น โดย 
กระจายรูปของรูปพรหมเหล่านั้นออกไป (ก็) ธรรม ๔๒ คือ (รูป) ธรรม ๓๙ โดย 
เป็นรูปรูป กับอรูปขันธ์ ๓ นั่นบัณฑิตพึงทราบว่า ชื่อว่า นามรูป อันมีเพราะปัจจัยคือ 
วิญญาณ แต่โดยถือเอาที่ยังไม่ได้ถือเอา ชัก (รูป) ธรรม ๒๗ (ที่ซํ้ากัน) จากสันตติสีสะ 
๓ หมวดออกเสีย ก็ (เหลือ) ๑๔ 

ส่วนในกามภพ เหตุที่ในปฏิสนธิขณะแห่งเหล่าสัตว์โอปปาติกะกำเนิดที่เหลือ 
ก็ดี แห่งเหล่าสัตว์ลังเสทชะกำเนิดก็ดี ที่มีภาวะและมีอายตนะครบ สันตติสีสะ ๗ โดย 
เป็นรูป และอรูปขันธ์ ๓ ย่อมปรากฏ เหตุนั้น โดยกระจายรูปเหล่านั้นออกไป (ก็) 
ธรรม ๗๓ คือ (รูป) ธรรม ๗๐ โดยเป็นรูปรูปกับอรูปขันธ์ ๓ นั่นบัณฑิตพึงทราบว่า 
ชื่อว่า นามรูป อันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณ แต่โดยถือเอาเฉพาะที่ยังไม่ได้ถือเอา 
ชัก (รูป) ธรรม ๔๔ (ที่ซํ้ากัน) จากรูปสันตติสีสะ ๖ หมวดออกเสีย ก็ (เหลือ) ๑๙ นี่เป็น 
การนับอย่างสูง ส่วนอย่างตํ่า การนับนามรูปอันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณใน 
ปฏิสนธิแห่งเหล่าสัตว์ผู้มีรูปสันตติสีสะนั้นๆ วิกล (บกพร่อง) ก็พึงทราบโดยลดย่นลง 
บ้าง ขยายออกบ้าง ตามเกณฑ์แห่งสันตติสีสะนั้นๆ เถิด 


10-1996 (0863-0976)8 


931 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















๙๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ส่วนในปฏิสนธิแห่งอรูปพรหมทั้งหลาย ก็ปรากฏแต่อรูปขันธ์ ๓ (ไม , มีรูป) ใน 
ปฏิสนธิแห่งเหล่าอสัญญีพรหม ปรากฏแต่ชีวิตินทรียนวกะเป็นรูปเท่านั้นแล นี่เป็น 
นัยในปฏิสนธิก่อน 

ส่วนในปวัตติกาล สุทธ์ฏฐกรูป (กลุ่มรูป ๘ ล้วน คืออวินิพโภครูป) อันมีฤดู 
เป็นสมุฏฐานโดยฤดู (คือเตโชธาตุ) ที่เป็นไปพร้อมกับปฏิสนธิจิต ย่อมปรากฏขึ้นใน 
ฐิติขณะแห่งปฏิสนธิจิต ในทุกแหล่งที่เป็นไปแห่งรูป แต่ (ตัว) ปฏิสนธิจิตหายังรูป 
ให้ตั้งขึ้นได้ใม่ แท้จริงปฏิสนธิจิตนั้นไม่อาจยังรูปให้ตั้งขึ้นได้ เพราะเป็นจิตมีกำลังน้อย 
เหตุที่ (หทัย) วัตถุ (เพิ่งเกิด) ยังมีกำลังอ่อน เปรียบเหมือนคนตกเหวไม่สามารถ 
เป็นที่อาศัยแห่งคนอื่นได้ฉะนั้น จำเติมแต่ภวังคจิตดวงแรกต่อแต่ปฏิสนธิจิตไป 
สุทธ์ฏฐกรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานจึงปรากฏขึ้นถึงกาลที่เสียงปรากฏ (คอถึงคราวจะ 
เกิดเสียงได้) ลัททนวกะ (กลุ่มรูป ๙ ทั้งเสียง) จึงปรากฏขึ้นแต่ฤดูอันเป็นไป 
ต่อแต่ปฏิสนธิขณะนั้นแล และแต่จิตด้วย ส่วนสัตว์เหล่าใดเป็นศัพภไสยกสัตว์อาศัย 
กวฬิงการาหารเป็นอยู่ สุทธ์ฏฐกรูปอันมีอาหารเป็นสมุฏฐาน ย่อมปรากฏในสรีระ 
ของสัตว์เหล่านั้น ซึ่งอาหารที่มารดากลืนกินลงไป ซึมซาบเข้าไป ตามพระบาลีว่า 

“ก็สัตว์ผู้กำบังตัวอยู่ในท้องของมารดา มารดาของเขา 
บริโภคโภชนะอันใด เป็นข้าวก็ดี นํ้าก็ดี (ลงไป) เขา 
ยังชีพให้เป็นไปในท้องมารดานั้นด้วยโภซนะนั้น” ดังนี้ ๑ 

สำหรับโอปปาติกะสัตว์ทั้งหลาย สุทธ์ฏฐกรูปอันมีอาหารเป็นสมุฏฐาน ย่อม 
ปรากฏในกาลที่กลืนเขฬะที่อยู่ในปากของตนลงไปเป็นครั้งแรก เพราะฉะนั้น โดย 
รวมกันเข้า ธรรม ๙๙ คือรูป ๙๖ อย่าง ได้แก่ รูป ๒๖ ด้วยอำนาจแห่งสุทธ์ฏฐกรูป 
มีอาหารเป็นสมุฏฐาน (๘) และแห่งนวกรูป ๒ อย่างสูง อันมีฤดูและจิตเป็นสมุฏฐาน 
(๑๘ ) และรูป ๗๐ อย่างที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน อันเกิดขึ้น ๓ วาระในขณะจิตหนึ่งๆ 
ซึ่งกล่าวมาก่อนแล้วกับอรูปขันธ์ ๓ (รวมเป็น๙๙) หรือว่าเหตุที่เสียงเป็นสิ่งไม่แน่นอน 
เพราะปรากฏในบางคราวเท่านั้น เหตุนั้น ชักเสียงทั้ง ๒ อย่าง (คือที่เป็นอุตุ 
สมุฏฐานและจิตตสมุฏฐาน) นั้นออกเสีย ธรรม'จำนวน , นี้ก็เป็น ๙๗ บัณฑิตพึงทราบว่า 
ชื่อว่า นามรูป อันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณแห่งสัตว์ทั้งปวงตามที่มันเป็น ด้วยว่าเมื่อ 


๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/'๒๓๕'/๓๓๘ 


10-1996 (0863-0976)8 


932 


1/5/11,2:44/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๓๓ 


สัตว์ทั้งปวงนั้น แม้หลับไป แม้มัวเมา แม้กินอยู่ แม้ดื่มอยู่ ธรรมอันมีวิญญาณเบีนปัจจัย 
เหล่านั้นก็คงเป็นไปทั้งกลางวันและกลางคืน ก็แลความที่ธรรมเหล่านั้นมีวิญญาณ 
เป็นปัจจัยนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจักพรรณนาข้างหน้า 

ส่วนว่าในรูปเหล่านั้น กัมมซรูป (รูปเกิดแต่กรรม มีกรรมเป็นสมุฏฐาน) นั้นใด 
กัมมชรูปนั้นแม้ตั้งขึ้นก่อนเพื่อนในภพ กำเนิด คติ (วิญญาณ) ฐิติ และสัตตาวาล 
ทั้งหลาย (แต่หาก) รูป ๓ สมุฏฐาน (คือ ฤดู จิต อาหาร) ไม่ช่วยอุปถัมภ์แล้ว ก็หา 
อาจตั้งอยู่ทนไม่ แม้ รูป ๓ สมุฏฐานเล่า (หาก) กัมมชรูปนั้นไม , อุปถัมภ์ก็ไม่อาจตั้ง 
อยู่ได้นาน (เหมือนกัน) ที่แท้นั้นรูปทั้ง ๔ สมุฏฐานนั้นต่างอุปถัมภ์กันและกันไว้นั้นแล 
จึงไม่ตกไปเสีย ตั้งอยู่ได้ปี ๑ ก็มี ๒ ปีก็มี ฯลฯ ถึง ๑๐๐ ปีก็มี เป็นไปตราบเท่าสิ้น 
อายุหรือสิ้นบุญแห่งสัตว์เหล่านั้น ดังกลุ่มไม้อัอที่รากยึดไว้ทั้ง ๔ ทิศ แม้ถูกลมตีก็ตั้ง 
อยู่ได้ และดังพวกคนเรือแตกที่ได้ที่พึ่งที่ไหนสักแห่งในมหาสมุทรแล้ว แม้ถูกกำลัง 
คลื่นตีก็ทรงตัวอยู่ได้ฉะนั้นแล 

การวินิจฉัยในบท วิณฺณาณปจฺจยา นาม รูป๋ นี้ โดยความเป็นไปในแหล่ง 
ทั้งหลายมีภพเป็นต้น บัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ ประการหนึ่ง 

วินิจฉัยโดยสงเคราะห์ 

[๖๓๙] ส่วนในข้อว่า “โดยสงเคราะห์” นั้นมีวินิจฉัยว่า นามอันมีเพราะปัจจัย 
คือวิญญาณ อย่างเดียว ทั้งในปวัตติกาลและปฏิสนธิกาล ในอรูปภพ และ (เฉพาะ) ใน 
ปวัตติกาล ในปัญจโวการภพอันใดก็ดี รูปอันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณอย่างเดียวใน 
ทุกกาลในพวกอสัญญสัตว์ และ (เฉพาะ) ในปวัตติกาลในปัญจโวการภพอันใดก็ดี 
นามและรูปทั้งปวงนั้น บัณฑิตพึงสงเคราะห์เข้าโดยเอกเทสสรูเปกเสสนัย (นัยที่ 
แสดงโดยการคงศัพท์ที่มีรูปเหมือนกันเพียงบางส่วนให้เหลือไว้เพียงศัพท์เดียว)ดังนี้ว่า 
“นามด้วย รูปด้วย ทั้งนามและรูปด้วย ซื่อว่า นามรูป” แล้วพึงทราบเถิดว่า นามรูป 
นั้นชื่อว่านามรูปอันมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณ 

หากมีคำท้วงว่า “คำวินิจฉัยนี้ไม่ชอบ เพราะ'ในพวกอสัญญสัตว์ ไม่มี 
วิญญาณ” ดังนี้ไซร้ คำแก้พึงมีว่า “ไม่ชอบหามิได้ (เพราะเหตุดังต่อไปนี้) 


10-1996 (0863-0976)8 


933 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















๙๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


คาถาสังเขป 

วิญญาณที่เป็นเหตุแห่งนามรูปนี้ใด วิญญาณนั้น 
ปราชญ์ทราบกันว่ามี ๒ ส่วน คือ วิปากวิญญาณ (วิญญาณ 
ที่เป็นวิบาก และอวิปากวิญญาณ (วิญญาณ ที่ไม่ใช่วิบาก) 

เพราะเหตุที่วิญญาณมี๒ส่วน(ดังนี้) คำวินิจฉัยนี้จึงชอบแท้ 

ขยายความ 

จริงอยู่ วิญญาณใดเป็นเหตุแห่งนามรูป วิญญาณนั้นปราชญ์ทราบกันว่า มี 
๒ ส่วน โดยแยกเป็นวิปากวิญญาณ และอวิปากวิญญาณ ในพวกอสัญญสัตว์ 
ก็วิญญาณนี้เองเป็นรูปอันมีเพราะปัจจัยคืออภิสังขารวิญญาณที่เป็นไปในปัญจโวการภพ 
เพราะเป็นรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน ในปวัตติกาลในปัญจโวการภพก็อย่างนั้น คือใน 
ขณะจิตมีกุศลจิตเป็นต้น รูปก็มีกรรมเป็นสมุฏฐาน (เช่นกัน) เพราะฉะนั้น คำวินิจฉัย 
นี้จึงชอบแล้ว 

วินิจฉัยในบทว่า วิ ญณาณปจฺจยา นาม รูป๋ นี้โดยสงเคราะห์เข้า บัณฑิตพึง 
ทราบดังกล่าวมาฉะนี้ ประการหนึ่ง 

โดยปัจจยนัย 

[๖๔๐] ส่วนในข้อว่า “โดยปัจจยนัย” นั้น มีวินิจฉัยว่า 

วิปากวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นาม ๙ อย่างแห่งวัตถรป 

0 / 0 / 1 ) 0 ] 

(คือ หทัย) ก็ ๙ อย่าง แห่งรูปที่เหลือ ๘ อย่าง อภิสังขาร 
วิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปอย่างเดียว ส่วนวิญญาณ นอก 
นั้นเป็นปัจจัยแก่นามรูปนั้นๆ ตามควร 


ขยายความ 

จริงอยู่ นามที่นับว่าเป็นวิบากในปฏิสนธิกาลหรือในปวัตติกาลก็ดีนั้นใด วิปาก 
วิญญาณที่เป็นไปในปฏิสนธิกาลบ้าง อื่นบ้าง ย่อมเป็นปัจจัย ๙ อย่าง โดยเป็น 
สหชาตปัจจัย อัญญมัญญปัจจัย นิสสยปัจจัย สัมปยุตตปัจจัย วิปากปัจจัย อาหาร- 


10-1996 (0863-0976)8 


934 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๓๕ 


ปัจจัย อินทรียปัจจัย อัตถิปัจจัย และอวิคตปัจจัยแห่งนามนั้น อันผสมกับรูปหรือมิได้ 
ผสมก็ตามเป็นปัจจัย๙อย่างโดยเป็นสหชาตะอัญญมัญญะนิสสยะวิปากะอาหาระ 
อินทรียะวิปปยุตตะ อัตถิและอวิคตปัจจัยแห่งวัตถุรูปในปฏิสนธิกาล แต่เป็นปัจจัยโดย 
ปัจจัยใน ๙ นี้ ชักอัญญมัญญปัจจัยออกเสีย เหลือ ๘ แห่งรูปที่เหลือเว้นวัตถุรูป ส่วน 
อภิสังขารวิญญาณเป็นปัจจัยอย่างเดียว โดยเป็นอุปนิสสยปัจจัยเท่านั้น แห่งรูปอสัญญีสัตว์ 
บ้าง แห่งกรรมชรูปในปัญจโวการภพบ้าง (ทั้งนี้) โดยปริยายทางพระสูตร วิญญาณ 
ที่เหลือทั้งหมดนับแต่ภวังค์ดวงแรก พึงทราบว่าย่อมเป็นปัจจัยแก , นามรูปนั้นๆ ตามควร 
อันจะแสดงปัจจยนัยแห่งนามรูปนั้นโดยพิสดาร ก็จำต้องขยาย ปัฏฐานกถาทั้งหมด 
(คัมภีร์) เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงไม่ริวิตถารนัยนั้น 

ในความที่วิญญาณเป็นปัจจัยแก , นามรูปนั้น หากมีคำถามว่า ก็ข้อที่ว่านามรูปใน 
ปฏิสนธิย่อมมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณนั้นจะพึงทราบได้อย่างไร ? ดังนี้ พึงแก้ว่า “ทราบได้ 
โดยพระสูตรและโดยยุติ (คือข้ออนุมานที่ชอบด้วยเหตุ)” 

จริงอยู่ ในพระสูตร ความที่นามธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นมีวิญญาณเป็น 
ปัจจัยส่วนมาก เป็นอันสำเร็จได้โดยนัยในพระสูตรเช่นว่า “จิตฺ ตา นุ ปริวตฺติโน ธมมา 
ธรรมทั้งหลายย่อมหมุนเวียนไปตามจิต” ดังนี้เป็นอาทิ ก็ว่าโดยส่วนยุติ 

คาถาสังเขป 

วิญญาณเป็นปัจจัยแก่รูปแม้ที่ (มอง) ไม่เห็น ย่อมสำเร็จ 
ได้โดยจิตตซรูปที่ (มอง) เห็นได้ในโลกนี้ 


ขยายความ 

ความว่า โดยนัยที่ว่า “เมื่อจิตผ่องใสหรือไม่ผ่องใส รูปอันเป็นไปตามจิตนั้น เมื่อ 
เกิดขึ้นเป็นรูปที่ (มอง) เห็นได้ และการอนุมานถึงรูปที่ (มอง) ไม่เห็น ก็มีได้โดยรูปที่ 
(มอง) เห็น”ดังนี้ ข้อว่า “วิญญาณเป็นปัจจัยแก , ปฏิสนธิรูปที่แม้ (มอง) ไม่เห็น” นั้น 
จึงทราบได้โดยจิตตชรูปที่ (มอง) เห็นได้ในโลกนี้ จริงอยู่ ความที่แม้รูปที่มีกรรมเป็น 
สมุฏฐาน ก็มีวิญญาณเป็นปัจจัยได้ดังรูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานมาในคัมภีร์ปัฏฐานแล 


10-1996 (0863-0976)8 


935 


1/5/11,2:44/\1\/เ 


















๙๓๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


วินิจฉัยในบทว่า วิณณาณปจฺจยา นามรูป๋ นี้ โดยปัจจยนัย บัณฑิตพึงทราบ 
ดังกล่าวมาฉะนี้ประการหนึ่ง แล 

นึ่เป็นกถาอย่างพิสดารในบทว่า วิณฺณาณปจฺจยา นามรูป๋ 

นามรูปเป็นปัจจัยแห่งสฬายตนะ 
[๖๔๑] ในบทว่า นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ 

นาม ได้แก่ขันธ์ ๓ รป ได้แก่รปมีภตรป และวัตถรป 

‘นิ ‘นิ ‘นิ ‘นิ จิ‘นิ 

(หทยวัตถุ) เป็นต้น นามรูปนั้นอันทำให้เป็นเอกเสส 
เป็นปัจจัยแก่สฬายตนะนั้นอันทำให้เป็นเอกเสสเซ่นนั้น 
เหมือนกัน 


ขยายความ 

ความว่า นามรูปอันเป็นปัจจัยแก่สฬายตนะนั้นใด ในนามรูปนั้น พึงทราบว่า 
ขันธ์ ๓ มีเวทนาเป็นต้น ชื่อว่านาม ส่วนรูปเป็นของเนื่องด้วยสิ่งที่มีสันตติ โดยเฉพาะ 
ได้แก่รูปมีภูตรูป และวัตถุรูปเป็นต้น อย่างนี้คือ ภูตรูป ๔ วัตถุรูป ๖ ชีวิตินทรียรูป (๑) 
ก็แลนามรูปนั้นอันทำให้เป็นเอกเสสว่า “นามด้วย รูปด้วย ทั้งนามและรูปด้วย ชื่อว่า 
นามรูป” ดังนี้ พึงทราบว่า ย่อมเป็นปัจจัยแก , สฬายตนะอันทำให้เป็นเอกเสสเหมือน 
กันดังนี้ว่า “ฉัฏฐายตนะ (อายตนะ ที่ ๖) ด้วย สฬายตนะ (อายตนะ ๖) ด้วย ชื่อว่า 
สฬายตนะ ถามว่า - เพราะเหตุไร (จึงทำเอกเสสอย่างนั้น) ตอบว่า - เพราะในอรูปภพ 
นามอย่างเดียวเป็นปัจจัย และนามนั้นก็เป็นปัจจัยแก , อายตนะที่ ๖ เท่านั้น หาเป็น 
ปัจจัยแก่อายตนะอื่นไม , สมคำในวิภังค์ว่า “นามปจฺจยา ฉฏฺซีายต นํ อายตนะที่ ๖ 
ย่อมมีเพราะปัจจัยคือนาม” ๑ ดังนี้ 

ในบท (นี้) นั้น หากมีคำถามว่า ก็ขัอที่'ว่า “นามรูปเป็นปัจจัยแก่สฬายตนะ” นั้น 
จะพึงทราบได้อย่างไร ? คำแก้พึงมีว่า “ทราบได้โดยที่มันมีในเมื่อนามรูปมี” จริงอยู่ 
เพราะมีนาม และรูปนั้นๆ อายตนะนั้นๆ จึงมี มันหามีโดยประการอื่นไม , ก็แล ความที่ 
อายตนะมีเพราะนามรูปนั้นมีนั้น จักมีแจ้งในปัจจยนัยทีเดียว (ต่อไปนี้) 


๑ อภิ.ว. (ไทย) ๓๕/๓๒๑/๒๘๘ 


10-1996 (0863-0976)8 


936 


1/5/11,2:45/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๓๗ 


เพราะฉะนั้น ในปฏิสนธิกาล หรือในปวัตดิกาลก็ดี นาม 
ใดและรูปใดเป็นปัจจัยแก 1 อายตนะใด และ เป็นปัจจัยโดย 
ประการใด ปราชญ์พึงนำพาโดยประการนั้น เทอญ 

(ต่อไป) นี้เป็นคำขยายความในคาถา (ปัจจัยนัย) นั้น 

คาถาสังเขป 

นามเป็นปัจจัยในอรูปภพ 

ความว่า ในอรูปภพ นามอย่างเดียวเป็นปัจจัย ๗ อย่าง 
(และ) ๖ อย่าง ในปฏิสนธิกาลและปวัตดิกาล นั้น (ว่า) 

โดยอย่างตํ่า 

เป็นอย่างไร ? (วา) ในปฏิสนธิกาลก่อน โดยอย่างตํ่า นามย่อมเป็นปัจจัยแก่ 
ฉัฏฐายตนะ ๗ อย่าง โดยเป็นสหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ สัมปยุตตะ วิปากะ อัตถิ 
และอวิคตปัจจัย อนึ่ง ในปฏิสนธิกาลนี้ นามเป็นปัจจัยโดยประการอื่นบ้างก็มีดังนี้ คือ 
นามบางอย่างเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัย บางอย่างเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย ส่วน 
อย่างสูงและอย่างตํ่าพึงทราบโดยอำนาจเหตุปัจจัยเป็นต้นนั้น แม้ในปวัตติกาล นาม 
ที่เป็นวิบากก็เป็นปัจจัยโดยบัยที่กล่าวแล้วเหมือนกัน แต่ในปัจจัยมีประการดังกล่าว 
โดยอย่างตํ่า (นั้น) นาม นอกนี้ (คือนามที่ไม่ใช่วิบาก) ย่อมเป็นปัจจัยโดยปัจจัย ๖ 
ยกเว้นวิปากปัจจัย อนึ่ง ในปวัตติกาลนี้ อวิปากนามเป็นปัจจัยโดยประการอื่นบ้างก็ 
มีดังนี้ คือนามบางอย่างเป็นปัจจัยโดยเหตุปัจจัย บางอย่างเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย 
ส่วนอย่างสูงและอย่างตํ่า พึงทราบโดยอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเป็นต้นนั้น 

คาถาสังเขป 
นามเป็นปัจจัยในภพอื่น 

แม้ในภพอื่นนามก็เป็นปัจจัยแก'อายตนะ ที่๖ในปฏิสนธิ 
อย่างนั้น (คือ ๗ อย่าง) เหมือนกัน (แด่) มันเป็นปัจจัย 
แห่งอายตนะนอกนี้ โดยอาการ ๖ 


10-1996 (0863-0976)8 


937 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















๙๓๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ขยายความ 

ความว่า แม้ในภพอื่นจากอรูปภพ คือในปัญจโวการภพวิปากนามนั้นเป็นสหาย 
(คือร่วมกับ) หทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่อายตนะที่ ๖ คือมนายตนะ อย่างตาก็ ๗ 
อย่างเช่นที่กล่าวใน (ตอน) อรูปภพเหมือนกัน แต่มันเป็นสหาย (คือร่วมกับ) มหาภูต 
๔ เป็นปัจจัยแก่อายตนะ ๕ นอกนี้ มีจักขายตนะเป็นต้น โดยอาการ ๖ โดยเป็น 
สหชาตะ นิสสยะ วิปากะ วิปปยุตตะ อัตถิ และอวิคตปัจจัย อนึ่งในปฏิสนธิกาลนี้ 
วิปากนาม เป็นปัจจัยโดยประการอื่นบ้าง ก็มีดังนี้คือ นามบางอย่างเป็นปัจจัยโดย 
เหตุปัจจัย บางอย่างเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัย ส่วนอย่างสูงและอย่างตํ่า พึงทราบ 
โดยอำนาจแห่งเหตุปัจจัยเป็นต้นนั้น 


คาถาสังเขป 

นามเป็นปัจจัยแก่ฉัฏฐายตนะ 

แม้ในปวัตติกาล วิปากนามก็เป็นปัจจัยแก่อายตนะที่ ๖ 
อันเป็นวิบากอย่างนั้น (คือ ๗ อย่าง) (ส่วน) อวิปากนาม 
เป็นปัจจัยแก่อายตนะที่ ๖ ที่มิ'ใช้วิบาก ๖ อย่าง 

ขยายความ 

ความว่า แม้ในปวัตติกาลในปัญจโวการภพ วิปากนามก็เป็นปัจจัยแก , อายตนะ 
ที่ ๖ ที่เป็นวิบาก อย่างตาก็ ๗ อย่างดังในปฏิสนธิกาลเช่นกัน ส่วนอวิปากนามเป็น 
ปัจจัยแก่อายตนะที่ ๖ ที่ไม่ใช่วิบาก อย่างตํ่า ๖ อย่างเท่านั้น โดยชักวิปากปัจจัย 
ออกเสียจากปัจจัย ๗ นั้น ส่วนอย่างสูงและอย่างตํ่าในปัจจัยตอนนี้ ก็พึงทราบโดย 
นัยที่กล่าวแล้วนั้นแล 


คาถาสังเขป 

นามเป็นปัจจัยแก'อายตนะที่เหลือ 

ในปวัตติกาลนั้นแหละวิปากนามเป็นปัจจัยแก่อายตนะ 
๕ ที่เหลือ ๔ อย่าง แม้อวิปากนาม ท่านก็ประกาศไว้ 
เหมือนอย่างนั้น 


10-1996 (0863-0976)8 


938 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๓๙ 


ขยายความ 

ความว่า ในปวัตติกาลนั้นนั่นแหละ วิปากนามที่เป็นวัตถุแห่งประสาทมีจักขุ 
ประสาทเป็นต้นก็ดี นอกนั้นก็ดี ย่อมเป็นปัจจัย ๔ อย่างแห่งอายตนะที่เหลือ ๕ มี 
จักขายตนะ เป็นอาทิ โดยเป็นปัจฉาชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ และอวิคตปัจจัย ก็แล 
วิปากนามเป็นปัจจัยอย่างใด แม้อวิปากนาม ท่านก็ประกาศไว้ (ว่าเป็นปัจจัย) อย่าง 
นั้นเหมือนกัน เพราะเหตุนั้น พึงทราบว่า นามแม้แตกต่างกันโดยเป็นกุศลเป็นต้น ก็ 
เป็นปัจจัยแก่อายตนะ ๕ นั้น ๔ อย่าง 

นามอย่างเดียวเป็นปัจจัยแก่อายตนะใด และเป็นปัจจัยด้วยประการใดๆ ใน 
ปฏิสนธิกาล หรือในปวัตติกาลก็ดี บัณฑิตพึงทราบโดยประการนั้น ดังกล่าวมาฉะนี้ 
เป็นอันดับแรก 


คาถาสังเขป 

รูปนามเป็นปัจจัยแก'อายตนะในขันธภพ 

ส่วนรูปไม่เป็นปัจจัยแก่อายตนะ แม้อย่างเดียวในอรูป- 
ภพนั้น แต่ 1 ในปัญจ'ขันธภพ ในปฏิสนธิทางรป วัตถรป 

ฃ (II สุ 01 

เป็นปัจจัยแก่ฉัฏฐายตนะ ๖ อย่าง ภูตรูปทั้งหลาย เป็น 
ปัจจัยแก่อายตนะ ๕ โดยไม่แปลกกัน ๔ อย่าง 

ขยายความ 

ความว่าในปฏิสนธิทางรูป วัตถุรูปย่อมเป็นปัจจัยแก่อายตนะที่ ๖ คือมนายตนะ 
๖ อย่าง โดยเป็นสหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปปยุตตะ อัตถิ และอวิคตปัจจัย 
ส่วนภูตรูป ๔ เป็นปัจจัย ๔ อย่างแก่อายตนะทั้ง ๕ มีจักขายตนะเป็นต้น สุดแต่ 
อายตนะไหนจะเกิดขึ้นโดยเป็นสหชาตะ นิสสยะ อัตถิ และอวิคตปัจจัย ทั้งในปฏิสนธิ 
กาลและในปวัตติกาลโดยไม , แปลกกัน 

ชีวิตรูปและอาหารรูป เป็นปัจจัยแก 1 อายตนะ ๕ นั้น (ฝ่าย 
ละ) ๓ อย่าง ในปวัตติกาล อายตนะ ๕ นั้นเล่า ก็ 
เป็นปัจจัยแก่ฉัฏฐายตนะ ๖ อย่าง วัตถุรูปก็เป็นปัจจัย 
แก่ฉัฏฐายตนะนั้นเหมือนกัน ๕ อย่าง 


10-1996 (0863-0976)8 


939 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















๙๔๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ส่วนรูปชีวิตเป็นปัจจัย ๓ อย่าง โดยเป็นอัตถิ อวิคตะ และอินทรียปัจจัยแก , 
อายตนะ ๕ นั้น มีจักขายตนะเป็นต้น ในปฏิสนธิกาลและในปวัตติกาลด้วย และ 
อาหารก็เป็นปัจจัย ๓ อย่าง โดยเป็นอัตถิ อวิคตะ และอาหารปัจจัย แต่อาหารนั้น 
ย่อมเป็นปัจจัยแต่ในกายที่ซาบ (รส) อาหาร ได้ของสัตว์เหล่าที่อาศัยอาหารเป็น 
อยู่ในปวัตติกาลเท่านั้น หาเป็นปัจจัยในปฏิสนธิกาลไม่ ส่วนอายตนะ ๕ มีจักขายตนะ 
เป็นต้นนั้น เป็นปัจจัยแก , ฉัฏฐายตนะ คือมนายตนะ อันได้แก่ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา 
กายวิญญาณ ๖ อย่าง โดยเป็นนิสสยะ ปุเรชาตะ อินทรียะ วิปปยุตตะ อัตถิ และ 
อวิคตปัจจัย ในปวัตติกาล ไม่เป็นในปฏิสนธิกาล อนึ่งวัตถุรูป เป็นปัจจัยแก , มนายตนะ 
นั้นแหละเว้นวิญญาณ ๕ คือมนายตนะที่เหลือ (ได้แก่มโนวิญญาณ) ๕ อย่างใดเป็น 
นิสสยะ ปุเรชาตะ วิปปยุตตะ อัตถิ และอวิคตปัจจัย เฉพาะในปวัตติกาล ไม่เป็นใน 
ปฏิสนธิกาล 

รูปอย่างเดียวเป็นปัจจัยแก , อายตนะใด ๆ ในปฏิสนธิกาลหรือในปวัตติกาลก็ดี 
และรูปนั้นเป็นปัจจัยโดยประการใด บัณฑิตพึงทราบโดยประการนั้น ดังกล่าวมาฉะนี้ 

คาถาสรุปปัจจัยของรูปนาม 

ก็นามและรูปทั้งสองใด เป็นปัจจัยแก่อายตนะไร และเป็น 
โดยประการไร แม้นามและรูปนั้น ปราชญ์ก็พึงทราบโดย 
ประการทั้งปวงเถิด 

ข้อนี้เช่นอย่างไร ? เช่นว่า “(ชนแรกว่า) ในปฏิสนธิก่อน นามและรูปกล่าวคือ 
ขันธ์ ๓ และวัตถุรูป ย่อมเป็นปัจจัยโดยเป็นสหชาตะ อัญญมัญญะ นิลสยะ วิปากะ 
สัมปยุตตะวิปปยุตตะ อัตถิและอวิคตปัจจัยเป็นต้น แก , ฉัฏฐายตนะในปัญจโวการภพ” 
ดังนี้เป็นต้น นี่เป็นเพียงมุข (หนึ่ง) ในข้อนี้ แต่ปราชญ์อาจประกอบความได้ทุกอย่าง 
พิสดาร 6 โน'ข้อนี้แล 

นี่เป็นกถาอย่างพิสดารในบทว่า นามรูปปจฺจยา สฬายตนํ 

สฬายตนะเป็นปัจจัยแก'ผัสสะ 

[๖๔๒] โดยสังเขป ผัสสะก็มี ๖ เท่านั้นมีจักขุสัมผัสเป็นต้น (แต่) 

โดยพิสดาร มีถึง ๓๒ ดุจวิญญาณ 


10-1996 (0863-0976)8 


940 


1/5/11,2:45 / \1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๔๑ 


ขยายความ 

ความว่า โดยสังเขป ผัสสะ ในบทว่า สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส ก็มี ๖ เท่านั้นมี 
จักขุสัมผัสเป็นต้นเหล่านี้ คือ จักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส 
กายสัมผัส มโนสัมผัส แต่ว่าโดยพิสดาร ผัสสะมีจักขุสัมผัสเป็นต้นทั้งหมด มีถึง ๓๒ 
ดุจวิญญาณที่กล่าวแล้วซึ่งมีเพราะสังขารปัจจัย ดังนี้ คือ ผัสสะ ๑๐ คือ เป็นกุศลวิบาก ๕ 
อกุศลวิบาก ๕ และผัสสะ ๒๒ อันสัมปยุตกับวิปากวิญญาณฝ่ายโลกิยะ ๒๒ ที่เหลือ 

คาถาสังเขป 
วาทะของอาจารย์ 

ก็แล สฬายตนะอันเป็นปัจจัยแก่ผัสสะทั้ง ๒๒ อย่างนั้นใด 

ในสฬายตนะนั้น อาจารย์ผู้มีปัญญาทั้งหลายปรารถนา 
เอาสฬายตนะภายในมีจักษุเป็นต้นกับฉัฏฐายตนะบ้าง 
ปรารถนาเอาสฬายตนะกับอายตนะภายนอก ๖ บ้าง 

ขยายความ 

ในอาจารย์ทั้งหลายนั้น อันดับแรก อาจารย์เหล่าใดชี้เอาธรรมที่เนื่องด้วยสิ่งที่มี 
สันตติประจำตัวที่เป็นทั้งปัจจยธรรมและเป็นปัจจุบันธรรมด้วยทีเดียว ด้วยความว่า 
นี่เป็นการกล่าวถึงความเป็นไปแห่งสิ่งที่เป็นอุปาทินนกะ อาจารย์เหล่านั้นย่อม 
ปรารถนาเอาว่า สฬายตนะภายในมีจักขุเป็นต้นกับฉัฏฐายตนะ โดยทำเอกเทส- 
ดี รูเปกเสสว่า “ฉัฏฐายตนะในอรูปภพโดยทำนองพระบาลีว่า ฉฏฺซิายตนปจฺจยา ผสฺโส 
ผัสสะมีเพราะปัจจัยคือฉัฏฐายตนะ” ฉะนี้ด้วย สฬายตนะในภพอื่นโดยสัพพสังคหะ 
(รวมเข้าด้วยกันหมด) ด้วยเป็นปัจจัยแก , ผัสสะ ดังนี้ อันที่จริง คำดังว่านั้นก็เท่ากับ 
(วิเคราะห์เอกเสส) ว่า “ฉฏฺซิายตนญจ สฬายตนญจ สฬายตนํ ฉัฏฐายตนะ 
(อายตนะที่ ๖) ด้วย สฬายตนะ (อายตนะ ๖) ด้วย ชื่อว่าสฬายตนะ นั้นเอง 

ส่วนอาจารย์เหล่าใดชี้เอาธรรมที่เนื่องด้วยสิ่งที่เป็นเอกสันตติ (สันตติอันเดียว) 
ซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมเท่านั้น แต่แสดงปัจจยธรรมเป็นพวกภินนสันดาน (คือมีสันตติ 
แตกต่างกันไม่เนื่องกัน) อาจารย์เหล่านั้น อายตนะใดๆ เป็นปัจจัยแก่ผัสสะได้ จะ 


10-1996 (0863-0976)8 


941 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















๙๔๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


แสดงเอาอายตนะนั้นๆ ทั้งหมด จึงกำหนดเอาอายตนะภายนอก ด้วยปรารถนาว่า 
“อายตนะภายในกับฉัฏฐายตนะนั้นแหละ พร้อมทั้งอายตนะภายนอกมีรูปายตนะ 
เป็นต้นด้วย ชื่อว่าสฬายตนะ” ดังนี้ ที่จริงแม้ คำที่ว่านั้น เมื่อทำมันให้เป็นเอกเสสเสีย 
ว่า “ฉฏฺรายตนณฺจ สฬายตนณจ สฬายตนํ” ฉัฏฐายตนะด้วย สฬายตนะด้วย 
ชื่อว่าสฬายตนะ” ฉะนี้ 

แก้ปัญหาว่าผัสสะอันเดียว เกิดแต่อายตนะทุกอย่างไม่ได้ ฯลฯ ก็เรียกว่า 
สฬายตนะเหมือนกัน 

ในข้อนี้ (มี) ผู้ท้วงกล่าวว่า “ผัสสะอันเดียวหาเกิดแต่อายตนะทุกอย่างได้ไม่ ทั้ง 
ผัสสะทุกอย่างก็หาเกิดแต่อายตนะอันเดียวได้ไม่ แต่ผัสสะในปาฐะว่า “สฬายตน- 
ปจฺจยา ผสฺโส” นี้ ตรัสไว้แต่อันเดียว ไฉนจึงตรัสผัสสะนั้นแต่อันเดียวเล่า ? 

นี่เป็นคำแก้ในข้อนั้น คือที่ว่า ผัสสะอันเดียวเกิดแต่อายตนะทุกอย่างไม , ได้ 
หรือว่าผัสสะทุกอย่างเกิดแต่อายตนะอันเดียวก็ไม่ได้ นั้นจริง แต่ว่าผัสสะอันเดียว 
ย่อมเกิดแต่อายตนะหลายอย่างได้ เช่นจักขุสัมผัสย่อมเกิดแต่จักขายตนะ (กับ) 
แต่รูปายตนะ แต่มนายตนะกล่าวคือจักขุวิญญาณ และแต่ธัมมายตนะอันเป็น 
สัมปยุตตธรรมที่เหลือ (รวมกัน) เป็นอาทิ บัณฑิตพึงประกอบความตามควรในผัสสะ 
(ข้ออื่น) ทุกข้อดังนิทัศนะที่กล่าวนี้เถิด 

ก็เพราะเหตุนั้นแหละ 

พระตถาคตจึงทรงแสดงโดยเอกวจนนิเทศ เพื่อส่อง 
ความว่า ผัสสะแม้อันเดียว มีอายตนะหลายอย่างเป็นแดน 
เกิดได้ 

คำว่า “โดยเอกวจนนิเทศ” เป็นต้น ความว่า พระตถาคตทรงแสดงพระ 
พุทธาธิบายว่า “ผัสสะอันเดียว ย่อมมีเพราะอายตนะหลายอย่างได้” โดยแสดงออก 
ด้วยคำเป็นเอกพจน์ นี้ว่า สฬายตนปจฺจยา ผสฺโส 

ส่วนว่า ในอายตนะทั้งหลาย 

บัณฑิตพึงซี้แจงอายตนะ ๕ ในความเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ 
นั้น ๖ อย่าง พึงซี้แจงอายตนะ ๑ ถัดอายตนะ ๕ นั้นไป 


10-1996 (0863-0976)8 


942 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๔๓ 


ในความเป็นปัจจัยแก 1 ผัสสะนั้น ๙ อย่าง พึงชี้แจง 
อายตนะภายนอก ๖ ในความเป็นปัจจัยแก 1 ผัสสะนั้นตาม 
ที่มันเป็น 

(ต่อไป) นี้เป็นคำชี้แจงในความที่อายตนะเป็นปัจจัยแก่ผัสสะนั้น 

อันดับแรก อายตนะ (ภายใน) ๕ มีจักขายนะเป็นต้น เป็นปัจจัย ๖ อย่าง โดย 
เป็นนิสสยะ ปุเรชาตะ อินทรียะ วิปปยุตตะ อัตถิ และอวิคตปัจจัยแก , ผัสสะ ๕ อย่าง 
โดยแยกเป็นจักขุสัมผัสเป็นต้น อายตนะ ๑ ถัดอายตนะ ๕ นั้นไปคือมนายตนะอันเป็น 
วิบาก เป็นปัจจัย ๙ อย่าง โดยเป็นสหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ อาหาระ 
อินทรียะ สัมปยุตตะ อัตถิ และอวิคตปัจจัยแห่งมโนสัมผัสที่เป็นวิบากหลายประเภท 
ส่วนในอายตนะภายนอกทั้งหลาย รูปายตนะเป็นปัจจัย ๔ อย่างโดยอารัมมณะ 
ปุเรชาตะ สัตกิ และอวิคตปัจจัยแก่จักขุสัมผัส อายตนะที่เหลือมีสัททายตนะเป็นต้น 
ก็เป็นปัจจัยแก่ผัสสะที่เหลือมีโสตสัมผัสเป็นอาทิ โดยนัยเดียวกันนั้น แต่สำหรับ 
มโนสัมผัสมีอายตนะเหล่านั้นด้วย ธรรมารมณ์ด้วย เป็นปัจจัย โดยเป็นปัจจยบัยเดียว 
กันนั้น และโดยเพียงแต่เป็นอารัมมณปัจจัยเท่านั้นด้วย บัณฑิตพึงชี้แจงอายตนะ 
ภายนอก ๖ในความเป็นปัจจัยแก , ผัสสะนั้นตามที่มันเป็น (มีเป็นอารัมมณปัจจัยเป็นต้น) 
โดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้แล 

นี่เป็นกถาอย่างพิสดารในบทว่า สฬายตนปจฺจยา มสฺโส 

ผัสสะเป็นปัจจัยแก'เวทนา 

[๖๔๓] ในบทว่า ผสฺสปจฺจยา เวทนา 

เวทนากล่าวโดยทวารก็มี ๖ มีจักขุสัมผัสสชาเวทนา 
เป็นต้น เท่านั้น (แต่) โดยประเภท ทราบกันว่า มีถึง ๘๙ 

ขยายความ 

จริงอยู่ ในวิภังค์แห่งบทนี้ กล่าวเวทนาไว้ ๖ ตามทวารเท่านั้นดังนี้ คือ จักขุ 
สัมผัสสชาเวทนา โสต-ซิวหา-กาย-มโนสัมผัสสชาเวทนา แต่โดยประเภท ทราบกัน 
ว่ามันมีถึง ๘๙ เพราะความที่มันสัมปยุตกับจิต ๘๙ ดวง 


10-1996 (0863-0976)8 


943 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















& (5 (^. 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แต่ในเวทนาเหล่านั้น เวทนา ๓๒ ที่ประกอบกบวิปากจิต 
เท่านั้น ท่านกล่าวว่า เป็นเวทนาที่ประสงค์เอาในบทนี้ 

ปัจจยนัย 

ในเวทนา (ที่ประสงค์เอา) เหล่านั้น ผัสสะเป็นปัจจัย 
แก่เวทนา ๕ ในปัญจทวาร ๘ อย่าง เป็นปัจจัยแก่เวทนาที่ 
เหลืออย่างเดียว แม้ในมโนทวาร ก็เป็นอย่างเดียว 

ขยายความ 

ความว่า ในเวทนาเหล่านั้น ผัสสะมีจักขุสัมผัสเป็นต้นเป็นปัจจัย ๘ อย่าง โดย 
เป็นสหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ วิปากะ อาหาระ สัมปยุตตะ อัตถิ และอวิคตปัจจัย 
แก , เวทนา ๔ อันมีจักขุประสาทเป็นต้นเป็นวัตถุ (ที่ตั้ง) ในปัญจทวาร แต่ผัสสะมีจักขุ 
สัมผัสเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยอย่างเดียว โดยเป็นอุปนิสสยปัจจัยเท่านั้นแก , เวทนาที่ 
เหลือคือเวทนาที่เป็นกามาวจรวิบากอันเป็นไปด้วยอำนาจสัมปฏิจฉันนจิต สันดีรณจิต 
และตทารัมมณจิตในทวารหนึ่ง ๆ 

ข้อว่า“แม้ในมโนทวารมันก็เป็นอย่างนั้น”ความว่าแม้ในมโนทวารผัสสะกล่าวคือ 
มโนสัมผัสที่เกิดร่วมกันนั้นก็เป็นปัจจัย ๘ อย่าง เช่นนั้นเหมือนกัน แก , เวทนาที่ 
เป็นกามาวจรวิบากอันเป็นไปด้วยอำนาจตทารัมมณจิต และแม้แก่เวทนาเตภูมิกวิบาก 
อันเป็นไปด้วยอำนาจปฏิสนธิจิตและภวังคจุติจิต ส่วนกามาวจรเวทนาทั้งหลายที่เป็น 
ไปด้วยอำนาจตทารัมมณจิตในมโนทวารนั้นใด มโนสัมผัสอันสัมปยุตกับมโนทวารา¬ 
วชชนจิตเป็นปัจจัยแก่เวทนาเหล่านั้นแต่อย่างเดียว โดยเป็นอุปนิสสยปัจจัยเท่านั้น 

นี่เป็นกถาอย่างพิสดารในบทว่า ผสฺสปจฺจยา เวทนา 

เวทนาเป็นปัจจัยแก'ตัณหา 

[๖๔๔] ในบทว่า เวทนาปจฺจยา ตณฺหา 

ตัณหา ๖ โดยแยกเป็นรูปตัณหาเป็นต้น ทรงแสดงใน 
บทนี้ ในตัณหาเหล่านั้น ตัณหาข้อหนึ่งๆ ทราบกันว่า 
เป็นอย่างละ ๓ ตามอาการที่เป็นไป 


10-1996 (0863-0976)8 


944 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


^ (ะ2 


ขยายความ 

จริงอยู่ในบทนี้ในวิภังค์ท่านแสดงตัณหา๖โดยให้ชื่อตามอารมณ์ว่ารูปตัณหา 
สัททตัณหา คันธตัณหา รสตัณหา โผฎฐัพ-พตัณหา ธัมมตัณหา ๑ ดุจบุตรที่ถูกแสดง 
โดยให้ชื่อตามบิดาว่า เศรษฐีบุตร พราหมณบุตร เป็นต้นฉะนั้น อนึ่ง ในตัณหาเหล่า 
นั้นตัณหาข้อหนึ่ง ๆ ทราบกันว่าเป็นอย่างละ ๓ ตามอาการที่เป็นไป ดังนี้คือ กามตัณหา 
ภวตัณหา และ วิภวตัณหา 

ก็รูปตัณหานั้นแล เมื่อใด (มัน) ยินดีรูปารมณ์ที่มาปรากฏแก , จักษุ ด้วยอำนาจ 
ความพอใจทางกามเป็นไป เมื่อนั้น (มัน) ก็ได้ชื่อว่าเป็นกามตัณหา เมื่อใดมันเป็นไป 
กับสัสสตทิฏฐิ อันเป็นไปโดยเห็นว่า อารมณ์อันนั้นแหละเป็นของเที่ยงยั่งยืน เมื่อนั้น 
มันก็ได้ชื่อว่าเป็น ภวตัณหา ด้วยว่า ราคะที่สหรคตกับสัสสตทิฏฐิ ท่านเรียกว่า 
ภวตัณหา ส่วนว่าเมื่อใด มันเป็นไปกับอุจเฉททิฏฐิอันเป็นไปโดยเห็นว่า อารมณ์อัน 
นั้นแหละจะขาดสูญไป เมื่อนั้น มันก็ได้ชื่อว่าเป็นวิภวตัณหา ด้วยว่า ราคะที่สหรคต 
กับอุจเฉททิฏฐิท่านเรียกว่าวิภวตัณหา แม้ในตัณหาที่เหลือมีสัททตัณหาเป็นต้นก็นัยนี้ 
เพราะเหตุนั้น มันจึงเป็น ตัณหา ๑๘ อันเป็นไปในรูปารมฟ้เป็นต้น ที่ เป็นภายใน ๑๘ 
ที่ เป็นภายนอก ๑๘ เพราะฉะนั้น จึงเป็น ตัณหา ๓๖ โดยประการดังนี้ มันเป็นอดีต ๓๖ 
เป็นอนาคต ๓๖ และเป็นปัจจุบัน ๓๖ ดังนั้นมันจึงเป็น ตัณหา ๑๐๘ ตัณหาเหล่านั้น 
บัณฑิตพึงทราบว่า เมื่อย่อมันเข้าอีก มันก็คงเป็นตัณหา ๖ ด้วยอำนาจแห่งอารมณ์ 
มีรูปเป็นต้นหรือเป็นตัณหา ๓ โดยเป็นประเภทกามตัณหาเป็นอาทิเท่านั้นเอง 

ก็เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายนี้พอใจเวทนาอันเกิดขึ้นด้วยอำนาจอารมณ์มีรูปเป็นต้น 
จึงทำสักการะ (รางวัล) ใหญ่แก่จิตรกร (ช่างเขียน) คนธรรพ (นักดนตรีและขับร้อง) 
คันธิก (ช่างปรุงเครื่องหอม) สูท (พ่อครัว) ตันตวาย (ช่างทอผ้า) และรสายนวิธายก 
แพทย์(แพทย์ผู้แต่งยาตามตำรับรสายนเวท)เป็นอาทิซึ่งเป็นผู้ให้อารมณ์มีรูปเป็นต้น 
ก็ด้วยความรักในเวทนา ดุจบิดาพอใจบุตร (ของตน) แล้วทำสักการะใหญ่แก , แม่นม 
ก็ด้วยความรักในบุตรฉะนั้น เหตุฉะนั้น ตัณหาทั้งปวงนั้น บัณฑิตพึงทราบเถิดว่า 
เป็นตัณหา มีเพราะปัจจัยคือเวทนา 


๑ อภิ.ว. (ไทย) ๓๕/๒๓๒/๒'๒๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


945 


1/5/11,2:45/\1\/เ 



















๙๔๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ก็เพราะสุขเวทนาที่เป็นวิบากอย่างเดียวเท่านั้น ท่าน 
ประสงค์เอาในบทนี้ เหตุนั้น สุขเวทนานั้น จึงเป็นปัจจัย 
แก่ตัณหาประการเดียวเหมือนกัน 

คำว่า (เป็นปัจจัย) ประการเดียว คือเป็นปัจจัยโดยเป็นอุปนิสสยปัจจัยเท่านั้น 
หรือ เพราะว่า 

ยู้มีทุกข์ย่อมปรารถนาความสุข ผู้มีสุขเล่า ก็ปรารถนา 
ความสุขยิ่งขึ้นไป ส่วนอุเบกขาเวทนา เพราะเป็นเวทนา 
ละเอียด ท่านก็กล่าวว่าเป็นสุขเหมือนกัน เหตุนั้น เวทนา 
จึงเป็นปัจจัยแก่ตัณหาได้ทั้ง ๓ แต่เพราะว่าตัณหาซึ่งพระ 
มหาฤษีเจ้าตรัสไว้ในบทว่า เวทนาปจฺจยา ตณฺหา นั้น 
แม้มีเวทนาเป็นปัจจัย (แต่) เว้นอนุสัยเสีย ม้นก็ไม่มี 
เพราะฉะนั้น มันจึงไม่มีแก่พราหมณ์ (คือ สมณะ) ผู้อยู่ 
จบพรหมจรรย์แล้ว 

นี่เป็นกถาอย่างพิสดารในบทว่า เวทนาปจฺจยา ตณฺหา 


ตัณหาเป็นปัจจัยแก่อุปาทาน 

[๖๔๕] ในบทว่า ตณฺหาปจฺจยา อุปาทานํ 

อุปาทานมี ๔ บัณฑิตพึงอธิบายอุปาทาน ๔ นั้น โดย 
อรรถวิภาค (จำแนกความ) โดยสังเขป และโดยพิสดาร 
แห่งธรรมและโดยลำดับ 

นี่เป็นอธิบายในอุปาทานนั้น คือ ในคาถานี้ ชั้นแรก ว่าด้วยอุปาทานมี ๔ นี้ คือ 
กามุปาทาน ทิฏรุปาทาน สีลัพพดุปาทาน อัตตวาทุปาทาน ๑ 

(ต่อไป) นี้เป็นอรรถวิภาคแห่งอุปาทานเหล่านั้น 


อรรถแห่งกามุปาทาน 

(อรรถว่า) บุคคลย่อมถือมั่นซึ่งกามที่ได้แก่วัตถุ เหตุนั้นจึงชื่อว่า กามุปาทาน 
(แปลว่า ความถือมั่นกามแห่งบุคคล) ดังนี้บ้าง 


๑ ดูเทยบ อภ. สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๒๑๙/๓๐๘ 


10-1996 (0863-0976)8 


946 


1/5/11,2:45/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๔๗ 


(อรรถว่า) กาม (คือกิเลส) ด้วย กาม (คือกิเลส) นั้นเป็นธรรมชาติผู้ถือมั่นด้วย 
เหตุนั้น จึงชื่อว่า กามุปาทาน (แปลว่า กามผู้ถือมั่น) ดังนี้บ้าง 

อรรถแห่งอุปาทานศัพท์ 

คำว่า อุปาทาน แปลว่า ถือมั่น (คือยึดไว้) เพราะ อุป ศัพท์ในที่นี้มี ทัฬห ศัพท์ 
(มั่น แข่งขัน รุนแรงยิ่งนัก) เป็นอรรถ ดัง อุป ศัพท์ในคำว่าอุปายาส (ลำบากใจยิ่งนัก คือ 
คับแค้น) และ คำ'ว่าอุปกัฏฐะ (ซักมาใกล้นัก คือจวนเจียน) เป็นต้น 

อรรถแห่งทิฏรุปาทาน 

นัยเดียวกัน (คือ อุปาทาน ศัพท์มีอรรถว่า ถือมั่น ยึดไว้ เข่นเดียวกัน) คือ (อรรถ 
ว่า) ทิฏฐิด้วย ทิฏฐินั้นเป็นธรรมชาติถือมั่นด้วย เหตุนั้นจึงชื่อว่า ทิฏรุปาทาน (แปลว่า 
ทิฏฐิอันยึดไว้) อีกอรรถหนึ่งว่า ทิฏฐิย่อมถือมั่นทิฏฐิ เหตุนั้น จึงชื่อว่า ทิฏรุปาทาน 
(แปลว่า ทิฏฐิยึดทิฏฐิ) ด้วยว่า อุดดรทิฏฺฐิ (ความเห็นชั้นหลังมา) ย่อมยึดปุริมทิฏฐิ 
(ความเห็นที่มีมาก่อน) ในความเห็นผิดทั้งหลาย มีเห็นว่า อัตตาเที่ยง และโลกเที่ยง ๑ 
เป็นต้น 

อรรถแห่งสีลัพพดุปาทาน 

นัยเดียวกัน คือ (อรรถว่า) บุคคลย่อมถือมั่นศีลพรต เหตุนั้น จึงชื่อว่า สีลัพพคุ- 
ปาทาน (แปลว่า ความถือมั่นศีลพรตแห่งบุคคล) ดังนี้บ้าง (อรรถว่า) ศีลพรตด้วย ศีล 
พรตนั้นเป็นธรรมชาติถือมั่นด้วย เหตุนั้น จึงชื่อว่า สีลัพพตุปาทาน (แปลว่า ศีลพรต 
อันถือมั่น) ดังนี้บ้าง ด้วยว่า ศีลพรตต่างๆ มีโคศีลและโคพรตเป็นต้น เป็นอุปาทาน 
อยู่ในตัวมันเอง เพราะยึดมั่นว่า ความบริสุทธิ้จักมีด้วยศีลพรตอย่างนั้น 

อรรถแห่งอัตตวาทุปาทาน 

นัยเดียวกัน บุคคลทั้งหลาย ย่อมกล่าวเพราะสิ่งนั้น (เป็นเหตุ) เหตุนั้นสิ่งนั้นจึง 
ชื่อว่า วาทะ (แปลว่า สิ่งเป็นเหตุกล่าว) 

สัตว์ทั้งหลายย่อมถือมั่นแม้เพราะสิ่งนั้น(เป็นเหตุ)เหตุนั้นสิ่งนั้นจึงชื่อว่าอุปาทาน 
(แปลว่า สิ่งเป็นเหตุถือมั่น) 


๑ ดูเทยบ ท. ส. (ไทย) ๙/๓๑-๓๔/๑๑-๑๕ 


10-1996 (0863-0976)8 


947 


1/5/11,2:45/\1\/เ 



















๙๔๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ถามว่า - บุคคลทั้งหลาย ย่อมกล่าวก็ดี ย่อมถือมั่นก็ดี ซึ่งอะไร ? 

ตอบว่า-ซึ่งอัตตาสิ่งเป็นเหตุกล่าวเป็นเหตุถือมั่นซึ่งอัตตาชื่อว่า อัตตวาทุปาทาน 

อีกอรรถหนึ่ง บุคคลทั้งหลาย ย่อมถือมั่นเอาเพียงคำว่าอัตตาเท่านั้นเองว่าเป็น 
อัตตา เพราะสิ่งนั้น (เป็นเหตุ) เหตุนั้น สิ่งนั้นจึงชื่อว่า อัตตวาทุปาทาน (แปลว่า สิ่ง 
เป็นเหตุถือมั่นเพียงคำว่าอัตตา) 

นี่เป็นอรรถวิภาคแห่งอุปาทานเหล่านั้น เป็นอันดับแรก 

โดยสังเขปและโดยพิสดาร 

ส่วนในข้อสังเขปและพิสดารแห่งธรรม (นั้น) โดยสังเขป อันดับแรก ตัณหา- 
ทัฬหัตตะ (ความแน่นเหนียวแห่งตัณหา) เรียกว่า กามุปาทาน เพราะมาในพระบาลีว่า 
“ในอุปาทาน ๔ นั้น กามุปาทานเป็นไฉน ? กามฉันทะ (ความพอใจด้วยอำนาจกิเลส 
กาม) ในกาม (คุณ) ทั้งหลาย อันใด กามราคะ (ความกำหนัดด้วยอำนาจกิเลสกาม) 
ในกาม (คุณ) ทั้งหลาย อันใด กามนันทิ (ความยินดีด้วยอำนาจกิเลสกาม) ในกาม 
(คุณ) ทั้งหลาย อันใด กามตัณหา (ความอยากด้วยอำนาจกิเลสกาม) ในกาม (คุณ) 
ทั้งหลาย อันใด กามเสนหะ (ความรักด้วยอำนาจกิเลสกาม) ในกาม (คุณ) ทั้งหลาย 
อันใด กามปริฬาหะ (ความรุ่มร้อนด้วยอำนาจกิเลสกาม) ในกาม (คุณ) ทั้งหลาย 
อันใด กามมุจฉา (ความสยบอยู่ด้วยอำนาจกิเลสกาม) ในกาม (คุณ) ทั้งหลาย อันใด 
กามัชโฌสานะ (ความพอใจอยู่ด้วยอำนาจกิเลสกาม) ในกาม (คุณ) ทั้งหลาย อันใด 
อันนี้เรียกว่า กามุปาทาน” 

อุตตรตัณหา (ตัณหา ที่ เกิด ที หลังต่อๆ มา) อันเกิดเป็นโทษหนาแน่นขึ้น เพราะ 
มีปุ ริมตัณหา (ตัณหาที่เกิดก่อนๆ) เป็นอุปนิลสยปัจจัยนั้นเอง ชื่อว่า ตัณหาทัฬหัตตะ 

แต่อาจารย์บางเหล่ากล่าวว่า “ความปรารถนาอารมณ์ที่ยังไม่มาถึงเป็นตัณหา 
อุปมาดังการยื้อมือของโจร (ควานหาสิ่งของ) ในที่มืดฉะนั้น ความยึดเอาอารมณ์ที่มา 
ถึงเข้าไว้เป็นอุปาทาน อุปมาดังการคว้าเอาสิ่งของ (ที่ควานเจอเข้า) ของโจรนั้นแหละ 
อันธรรม (ทั้งสอง) นั้นเป็นปฏิปักษ์ต่ออัปปิจฉตาและสันดุฏฐิตา (คนละอย่าง) อนึ่ง 
เป็นมูลแห่งปริเยสนทุกข์ (ทุกข์เพราะการแสวงหา) และอารักขทุกข์ (ทุกข์เพราะการ 
รักษา)” (คนละอย่างเหมือนกัน) 


10-1996 (0863-0976)8 


948 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


& (3* & 


ส่วนอุปาทาน ๓ ที่เหลือ โดยสังเขปก็เป็นเพียงทิฏฐิ (อย่างหนึ่งๆ) เท่านั้น 

ส่วนว่าโดยพิสดาร ความหนาแน่นเหนียวแห่งตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายมีรูป 
เป็นต้นอันมีประเภทตั้ง ๑๐๘ ที่กล่าวมาก่อน (นั้น) เป็นกามุปาทาน มิจฉาทิฏฐิวัตถุ 
๑๐ เป็นทิฏซิปาทาน ดังพระบาลีว่า “ในอุปาทานเหล่านั้น ทิฏซิปาทานเป็นอย่างไร ? 
ความเห็น ฯลฯ ความถือวิปลาส เช่นนี้ว่า “การให้ (เป็นทาน) ไม่มี (ผลวิบาก) การ 
(ให้เป็นการ)บูชาไม่มี(ผลวิบาก)ฯลฯสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้ดำเนินชอบปฏิบัติชอบ 
ผูซงทา เหแจงซัง๒กนและเลกอันดวยอภิญญาเองแลว(ประกาศ)เหรู้ทิวกินไม่มเนเลก 
ตังนี้อันใด อันนี้เรียกว่า'ทิฏรุปาทาน”® 

ส่วนความยึดนั้นว่า “ความบริสุทธิ้มีไต้ด้วยศีลและพรตทั้งหลายเป็นลีสัพพคุ- 
ปาทาน ดังพระบาลีว่า ‘ไนอุปาทานเหล่านั้น ลีสัพพตุปาทานเป็นอย่างไร ? ความเห็น 
ฯลฯ ความถือวิปลาส เช่นนี้ว่า “ความบริลุท!)มได้ด้วยศีล ความบริสุทธี้มีได้ด้วยพรต 
ความบริสุทธิ้มีได้ด้วยศีลและพรต” ดังนี้อันใด อันนี้เรียกว่าสีสัพพตุปาทาน” ๒ 

สักกายทิฏฐิมีวัตถุ ๒๐ เป็นอัตตวาทุปาทาน ดังพระบาลีว่า ‘ไนอุปาทานเหล่า 
นั้น อัตตวาทุปาทานเป็นอย่างไร ? ปุถุชนผู้มิได้สดับในโลกนี้ ฯลฯ มิได้รับแนะนำใน 
ธรรมของสัตบุรุษ ย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตน ฯลฯ ความเห็น ฯลฯ ความถือ 
วิปลาสเช่นนี้อันใด อันนี้เรียกว่า อัตตวาทุปาทาน” ๓ 

นี้เป็นความสังเขปและความพิสดารแห่งธรรมในอุปาทานนั้น 

โดยลำดับ 

ส่วนในข้อว่า “โดยลำดับ” นั้น มีพรรณนาว่า ลำดับมี ๓ อย่าง คือ ลำดับความ 
เกิดขึ้น ๑ ลำดับการละ ๑ ลำดับการแสดง ๑ 

ในลำดับ ๓ อย่างนั้น เพราะไม่มีว่า “ความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้มีก่อนเพื่อน ใน 
สงสารอันไม่มีใครรู้เบื้องต้นเบื้องปลาย” ดังนี้ ลำดับความเกิดขึ้นแห่งกิเลสทั้งหลาย 
ท่านจึงไม่กล่าวไว้โดยตรง แต่โดยอ้อมพึงกล่าวว่า อัตตวาทุปาทานเกิดก่อนเพื่อน ต่อนั้น 


๑ อภ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑'๒'๒๑/๓๐๘ ๒ อภ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑'๒๒/๓๐๘ 

๓ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑'๒'๒๓/๓๐๙ 


10-1996 (0863-0976)8 


949 


1/5/11,2:45/\1\/เ 



















& ( 510 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ทิฏรุปาทาน สืลัพพตุปาทานและกามุปาทานจึงเกิด (โดยลำดับ) โดยอธิบายดังนี้ 
คือโดยมาก ในภพอันหนึ่ง (อัดตวาทุปาทานคือความถือมั่นว่าเที่ยงหรือว่าขาดสูญ) 
อันมีความถืออัตตาเป็นเบื้องหน้า (เกิดขึ้นก่อน) ข้อนั้น สีลัพพตุปาทานอันมีความ 
บริสุทธิใเห่งอัตตาเป็นข้อมุ่งหมาย (จึงเกิดขึ้น) แก , บุคคลผู้ถือว่าอัตตานี้เที่ยง (แล้ว) 
กามุปาทาน (จึงเกิดขึ้น) แก่บุคคลผู้ถือว่าอัตตานี้ขาดสูญ ไม่แยแสต่อปรโลก นี้เป็น 
ลำดับความเกิดขึ้นแห่งอุปาทาน ๔ นั้น ในภพอันหนึ่ง 

ส่วนลำดับการละ พึงทราบว่า ในอุปาทาน ๔ นั้น อุปาทาน ๓ มีทิฏรุปาทาน 
เป็นต้นละไต้ก่อน เพราะอุปาทาน ๓ นั้น เป็นโทษที่โสดาปัตติมรรคพึงกำจัด กาอุ- 
ปาทานละได้ภายหลัง เพราะกามุปาทานเป็นโทษที่อรหัตตมรรคพึงกำจัด นี่เป็น 
ลำดับการละแห่งอุปาทานทั้งหลายนั้น 

ส่วนลำดับการแสดง พึงทราบว่า ในอุปาทาน ๔ นั้น กามุปาทานแสดงก่อน 
เพราะเป็นโทษมีวิสัยใหญ่และเพราะเป็นโทษปรากฏ (เห็นชัด) ด้วย จริงอยู่ กามุปาทาน 
นั้นนับเป็นโทษมีวิสัยใหญ่ เพราะสัมปโยคกับจิตทั้ง ๘ ดวง อุปาทานนอกนี้ นับเป็น 
โทษมีวิสัยน้อย เพราะสัมปโยคกับจิต (เพียง) ๔ ดวง อนึ่ง กามุปาทานนับว่าเป็น 
โทษปรากฏแก่หมู่สัตว์ เพราะความที่หมู่สัตว์เป็นผู้ยินดีในอาลัยโดยมาก อุปาทาน 
นอกนี้ไม่ปรากฏ ผู้มีกามุปาทานย่อมเป็นผู้มากไปด้วยการทำมงคลมีโกตุหลมงคล 
(การทำมงคลที่ใหัเป็นการครึกครื้น) เป็นต้น เพื่อ (ให้)ได้(วัตถุ) กามทั้งหลายโดยง่าย 
ความเป็นผู้มากด้วยการทำมงคลมีโกตุหลมงคลเป็นต้น ของบุคคลผู้มีกามุปาทาน 
นั้นเป็นสัสสตทิฏฐิ เพราะฉะนั้น ทิฏรุปาทานจึงแสดงในลำดับ กามุปาทานนั้น ทิฏซิ- 
ปาทานนั้นเมื่อแตกออก ก็เป็นสองอย่างโดยเป็นสีสัพพตุปาทาน และอัตตวาทุปาทาน 
ในสองอย่างนั้น สีสัพพตุปาทานแสดงก่อน เหตุว่าเป็นโทษหยาบ เพราะแม้เห็น 
กิริยาโคหรือกิริยาสุนัขก็ตาม ที่คนมีสีลัพพตุปาทาน อัตตวาทุปาทานแสดงไว้สุดท้าย 
เพราะเป็นโทษละเอียด นี้เป็นลำดับการแสดงแห่งอุปาทาน ๔ นั้น 

คาถาสังเขปปัจจยนัย 

ก็ในอุปาทานทั้งหลายนี้ ตัณหาเป็นปัจจัยอย่างเดียว 
แก่อุปาทานข้อหน้าเพื่อน มันเป็นปัจจัย ๗ อย่างบ้าง ๘ 
อย่างบ้างก็มี แก่อุปาทาน ๓ ที่เหลือ 


10-1996 (0863-0976)8 


950 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


& © 


ขยายความ 

ก็แล ในอุปาทานทั้งหลายนี้ คือในอุปาทาน ๔ ที่แสดงมาดังนี้ กามตัณหาเป็น 
ปัจจัยอย่างเดียว โดยเป็นอุปนิสสยปัจจัยเท่านั้น แก , อุปาทานข้อหน้าเพื่อน คือ 
กามุปาทาน เพราะเกิดขึ้นในอารมณ์ทั้งหลายที่ตัณหายินดีโดยเฉพาะ แต่มันเป็น 
ปัจจัย ๗ อย่าง คือ สหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ สัมปยุตตะ อัดกิ อวิคตะ และ 
เหตุปัจจัย เป็นปัจจัย ๘ อย่าง กับทั้งอุปนิสสยปัจจัยบ้างก็มี แก่อุปาทาน ๓ 
ที่เหลือ แต่ว่า เมื่อใดมันเป็นปัจจัยโดยเป็นอุปนิสสยปัจจัย เมื่อนั้นมันก็เป็นอสหชาตะ 
(คือไม่เป็นสหชาต) ด้วยแล 

นี่เป็นกถาอย่างพิสดารในบทว่า ตณฺหาปจฺจยา อุ ปาทานํ 

อุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพ 

[๖๔๖] ในบทว่า อุปาทานปจฺจยา ภโว 

พึงทราบวินิจฉัยโดยอรรถ คือความแห่งคำ ๑ โดยธรรม 
(คือความหมายของธรรม) ๑ โดยสาดถะ (คือข้อที่ยังมี 
ประโยชน์ที่จะกล่าวซํ้า) ๑ โดยเภทะ (คือแบ่งออก) และ 
โดยสังคหะ (คือรวมเข้า) ๑ โดยสิ่งไรเป็นปัจจัยแก่สิ่งไร ๑ 

วินิจฉัยโดยอรรถ 

วินิจฉัยโดยอรรถในบทนั้นว่า ธรรมใดย่อมเป็นเหตุนั้น ธรรมนั้น จึงชื่อว่า ภพ 
(แปลว่าธรรมที่เป็นขึ้น) ภพนั้นมี ๒ ประเภท คือ กรรมภพ ๑ อุปปัตติภพ ๑ ดัง 
พระบาลีว่า “ภพมีโดยส่วน ๒ คือกรรมภพ ๑ อุปปัตติภพ ๑” ๑ ดังนี้ 

ในภพ ๒ นั้น ภพคือกรรม ชื่อว่า กรรมภพ นัยเดียวกัน ภพคือความเข้าถึง ชื่อ 
ว่า อุปปัตติภพ ก็ แล ในกรรมและอุปปัตตินี้ อุปปัตติจัดเป็นภพ เพราะเป็น (คือเกิด) 


๑ อภิ.ว. (ไทย) ๓๕/๒๓๔/๒๒๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


951 


1/5/11,2:45/\1\/เ 



















6?๕๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ขึ้น ส่วนกรรมพึงทราบว่าจัดเป็นภพโดยผลโวหาร (คือกล่าวเล็งถึงผล) เพราะกรรม 
นั้นเป็นเหตุแห่งภพ ดังความเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตรัสว่าเป็นสุข ๑ เพราะ 
เป็นเหตุแห่งความสุขฉะนั้น 

วินิจฉัยโดยอรรถในบทนี้ พึงทราบโดยประการที่กล่าวมาฉะนี้ เป็นอันดับแรก 

วินิจฉัยโดยธรรม 
กรรมภพ 

[๖๔๗] ส่วนวินิจฉัยโดยธรรม พึงทราบว่า อันดับแรก กรรมภพโดยสังเขป ก็ 
ได้แก่ เจตนาและธรรมทั้งหลายที่นับเป็นกรรมมีอภิชฌาเป็นต้น อันสัมปยุตกับเจตนา 
นั้นเอง ดังพระบาลีว่า ‘ไนภพ ๒ นั้น กรรมภพเป็นไฉน ปุญญ'าภิสังขาร อปุญญาภิสังขาร 
อเนญชาภิสังขาร เป็นปริตตภูมิ (คือภูมิกาม) ก็ดี เป็นมหาภูมิ (คือ ภูมิมหัคคดะ) ก็ดี 
นี้เรียกว่า กรรมภพ อนึ่ง กรรมที่เป็นภวคามี (ยังสัตว์ให้ไปสู่ภพ) ทั้งปวง ก็เรียก 
กรรมภพ” ๒ 

ก็แล ในกรรมภพนี้ เจตนา ๑๓ ดวง ชื่อ'ว่าปุญญ'าภิสังขาร เจตนา ๑๒ ดวง ชื่อว่า 
อปุญญาภิสังขาร เจตนา ๔ ดวง ชื่อว่าอเนญชาภิสังขาร โดยประการดังนี้ ความที่ 
เจตนาเหล่านั้นแหละมีวิบากน้อยและมาก เป็นอันกล่าวด้วยคำว่า “เป็นปริตตภูมิก็ดี 
เป็นมหาภูมิก็ดี” นั้น ส่วนธรรมทั้งหลายมีอภิชฌาเป็นต้นที่สัมปยุตกับเจตนา 
เป็นอันกล่าวด้วยคำว่า “อนึ่ง กรรมที่เป็นภวคามีทั้งปวง” นี่ 

อุปปัตติภพ 

ส่วนอุปปัตติภพโดยสังเขปก็ได้แก่ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมโดยเฉพาะ(ว่า) 
โดยประเภทมี ๙ อย่าง ดังพระบาลีว่า “ในภพ ๒ นั้น อุปปัตติภพเป็นไฉน กามภพ 
รูปภพ อรูปภพ สัญญาภพ อสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ 
จตุโวการภพ ปัญจโวการภพ นี่เรียกว่า อุปปัตติภพ” ๒ 


๑ ดูเทยบ ฃุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๑๙๔/๙๓ ๒ อภ.ว. (ไทย) ๓๕/๒๓๔/๒๒๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


952 


1/5/11,2:45/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๕๓ 


ในภพเหล่านั้น ภพที่นับว่ากาม ชื่อว่ากามภพ (ความหมาย) ในรูปภพและ 
อรูปภพ ก็นัยนี้ (คือว่า รูปภพ ก็แปลว่า ภพที่นับว่ารูป อรูปภพ แปลว่า ภพที่บับว่า 
อรูป) 

ภพของสัตว์ทั้งหลายผู้มีสัญญา ชื่อว่าสัญญาภพ นัยหนึ่ง สัญญามีอยู่ในภพนั้น 
เหตุนั้น ภพนั้นจึงชื่อว่าสัญญาภพ (แปลว่า ภพที่มีสัญญา) อสัญญาภพ พึงทราบ 
โดยนัยตรงกันข้าม 

ธรรมชาติที่เป็นเนาสัญญานาสัญญา (มีสัญญาก็มิ , ใช่ ไม , มีสัญญาก็มิ , ใช่) เพราะ 
ไม่มีสัญญาหยาบและเพราะมีแต่สัญญาละเอียด มีอยู่ในภพนั้น เหตุนั้น ภพนั้นจึงชื่อ 
ว่า เนาสัญญานาสัญญาภพ 

ภพที่เต็มไปด้วยรูปขันธ์อย่างเดียว ชื่อว่าเอกโวการภพ นัยหนึ่ง โวการะ (คือ 
ขันธ์) ของภพนั้นมีอย่างเดียว เหตุนั้น ภพนั้น จึงชื่อว่าเอกโวการภพ (แปลว่าภพมี 
ขันธ์เดียว) (ความหมาย) ในจตุโวการภพและปัญจโวการภพก็บัยนี้ (คือจตุโวการภพ 
ก็แปลว่า ภพมีขันธ์ ๔ ปัญจโวการภพ แปลว่า ภพมีขันธ์ ๕) 

ในภพเหล่านั้น กามภพ ได้แก่อุปาทินนขันธ์ (ขันธ์มีใจครอง) ๕ รูปภพก็อย่างนั้น 
อรูปภพได้แก่ อุปาทินนขันธ์ ๔ สัญญาภพได้แก่อุปาทินนขันธ์ ๕ อสัญญาภพ ได้แก่ 
อุปาทินนขันธ์ ๑ เนาสัญญานาสัญญาภพ ได้แก่อุปาทินนขันธ์ ๔ ภพ ๓ มีเอกโวการ 
ภพเป็นต้น ก็ได้แก่ขันธ์ ๑ ขันธ์ ๔ และขันธ์ ๕ โดยเป็นอุปาทินนขันธ์ 

วินิจฉัยโดยธรรมในบทนี้ พึงทราบโดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ประการ ๑ 

วินิจฉัยโดยสาตถะ 

[๖๔๘] ข้อว่า “โดยสาตถะ” มีวินิจฉัยว่า ก็แล อภิสังขารทั้งหลายมีปุญญา- 
ภิสังขารเป็นต้นนั้นแหละ แม้กล่าวมาแล้วในตอนแก้สังขารดังที่กล่าวในตอนแก้ภพ 
(นี้) เหมือนกันก็จริง แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นอภิสังขาร ตอนก่อน ท่านกล่าวโดยเป็น 
อดีตกรรม เพราะเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในภพนี้ (แต่) อภิสังขาร ตอนนี้ กล่าวโดยเป็น 
ปัจจุบันกรรมเพราะเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในกาลต่อไป เพราะฉะนั้น การกล่าว 
(ถึงอภิสังขาร) ซํ้าจึงยังมีประโยชน์แท้ หรือ (อีกตัวอย่างหนึ่ง) ในตอนก่อน เจตนา 


10-1996 (0863-0976)8 


953 


1/5/11,2:45/\1\/เ 




















คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เท่านั้นท่านกล่าวว่าเป็นสังขารโดยนัยว่า “ในอภิสังขาร ๓ นั้น ปุญญ'าภิสังขารเป็น'โฉน 
เจตนาเป็นกุศลกามาวจร(นี้เรียกว่าปุญญาภิสังขาร)” ๑ ดังนี้เป็นต้นแดในตอนนี้แม้ธรรม 
ทั้งหลายที่สัมปยุตกับเจตนา ท่านก็กล่าวด้วยคำว่า “แม้กรรมที่เป็นภวคามีทั้งปวง 
(ก็ชื่อว่ากรรมภพ)” ๒ ดังนี้ อนึ่งที่ก่อนกรรมที่เป็นปัจจัยแก , วิญญาณเท่านั้น ท่านกล่าว 
ว่าเป็นสังขาร มาที่นี้แม้กรรมที่ยังสัตว์ไห้เกิดในอสัญญาภพ ท่านก็กล่าวด้วย จะกล่าว 
มากไปทำไมมี ในบทว่า “อ วิซฺ ซาปจฺจยา ภโว” นี้ ท่านกล่าวธรรมทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่ 
เป็นอกุศลมีปุญญาภิสังขารเป็นต้น แต่ในตอนนี้ ท่านกล่าวธรรมทั้งที่เป็น 
กุศลทั้งที่เป็นอกุศล ทั้งที่เป็นอัพยากฤต ก็เพราะสงเคราะห์เอาอุปปัตติภพเข้าด้วย 
เพราะฉะนั้น การกล่าว 1 ซํ้านี้ จึงยังมีประโยชน์แท้ 

วินิจฉัยโดยสาตถะในบทนี้ พึงทราบโดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ 

วินิจฉัยโดยแบ่งออกและรวมเข้า 

[๖๔๙] ข้อว่า “โดยเภทะและสังคหะ” คือโดยแบ่งออกและโดยย่อเข้าซึ่งภพ 
อันมีเพราะปัจจัยคืออุปาทาน 

โดยแบ่งออก 

ความว่า กรรมที่ยังสัตว์ให้เกิดในกามภพ ซึ่งมีเพราะปัจจัยคือกามุปาทานใด 
อันสัตว์ทำเข้า ธรรมคือกรรมนั้นชื่อว่ากรรมภพ ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นเพราะกรรมนั้น 
โดยเฉพาะ ชื่อว่า อุปปัตติภพ ในรูปภพและอรูปภพก็นัยนี้ 

โดยนัยดังนี้ กามภพทั้งสัญญาภพและปัญจโวการภพที่อยู่ภายใน (คือรวมอยู่ใน 
กามภพ) เป็น ๒ รูปภพ ทั้งสัญญาภพ อสัญญาภพ เอกโวการภพและปัญจโวการภพ 
ที่อยู่ภายใน เป็น ๒ อรูปภพทั้งสัญญาภพ เนวสัญญานาสัญญาภพและจตุโวการภพ 
ที่อยู่ภายใน เป็น ๒ ดังนี้ ภพจึงเป็น ๖ พร้อมทั้งภพที่อยู่ภายใน อันมีเพราะปัจจัย 
คือกามุปาทาน ก็แล ภพที่มีเพราะปัจจัยคือกามุปาทาน เป็น ๖ พร้อมทั้งภพที่อยู่ 
ภายในฉันใด แม้ภพที่มีเพราะปัจจัย คืออุปาทานที่เหลือก็เป็นอย่างละ ๖ ฉันนั้นแล 

ด้วยประการดังนี้โดยแบ่งออกภพที่มีเพราะปัจจัยคืออุปาทานจึงเป็น๒๔พร้อม 
ทั้งภพที่อยู่ภายใน 

๑ อภ.ว. (ไทย) ๓๕/๒๒๖/๒๒๐ ๒ อภ.ว. (ไทย) ๓๕/๒๓๔/๒๒๑ 


10-1996 (0863-0976)8 


954 


1/5/11,2:45/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


& (51 (51 


โดยรวมเข้า 

ส่วนว่าโดยรวมเข้า มีวินิจฉัยว่า รวมกามภพและอุปปัตติภพเข้าด้วยกันเสีย 
กามภพ ก็เป็น ๑ กับทั้งภพที่อยู่ภายใน รูปภพและอรูปภพก็รวมเข้าอย่างนั้น ดังนี้ 
จึงเป็นภพ ๓ อันมีเพราะปัจจัยคืออุปาทาน แม้ภพอันมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานที่ 
เหลือก็เป็นอย่าง ๓ ฉันนั้นแล 

ด้วยประการดังนี้ โดยรวมเข้า ภพที่มีเพราะ'ปัจจัย คือ อุปาทาน จึงเป็น ๑๒ 
พร้อมทั้งภพที่อยู่ภายใน 

อีกนัยหนึ่ง กรรมที่มีผลเป็นกามภพ จัดเป็นกรรมภพอันมีเพราะปัจจัยคือ 
อุปาทานโดยไม , แปลกกัน (คอไม่แยกประเภทอุปาทาน) ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดเพราะ 
กรรมนั้นโดยเฉพาะจัดเป็นอุปปัตติภพ ในรูปภพและอรูปภพก็บัยนี้ ด้วยประการนี้ 
โดยรวมเข้าอีกปริยายหนึ่ง ภพอันมีเพราะปัจจัยคืออุปาทานจึงเป็น ๖ คือกามภพ ๒ 
รูปภพ ๒ อรูปภพ ๒ พร้อมทั้งภพที่อยู่ภายใน 

หรือว่าไม่แตะต้องการแยกเป็นกรรมภพและอุปปัตติภพเสีย ภพก็คงเป็น ๓ 
โดยกามภพ เป็นต้น พร้อมทั้งภพที่อยู่ภายใน 

อนึ่งเล่า ไม่แตะต้องการแยกเป็นภพ ๓ มีกามภพเป็นต้นเสีย ภพก็เป็น ๒ 
โดยเป็นกรรมภพและอุปปัตติภพ 

ไม่แตะต้องการแยกเป็นกรรมภพและอุปปัตติภพเสียอีกเล่า ภพก็คงเป็น ๑ เท่านั้น 
โดยเป็นภพ (เอกพจน์) ตามบทว่า อุปาทานปจฺจยา ภโว แล 

วินิจฉัยโดยแยกออกและรวมเข้าซึ่งภพอันมีอุปาทานเป็นปัจจัยในบทนี้พึงทราบ 
ดังกล่าวมาฉะนี้ประการ ๑ 


วินิจฉัยโดยสิ่งไรเป็นของสิ่งไร 

[๖๕๐] ข้อว่า “ย 0 ยสฺส ปจฺจโย เจว” ความว่า อนึ่ง ในบทว่า อุปาทานปจฺจยา 
ภโว นี้ อุปาทานไร เป็นปัจจัยแก่ภพไร บัณฑิตพึงทราบวินิจฉัยโดยประการที่สิ่งไร 
เป็นปัจจัยแก , สิ่งไรนั้นด้วย ถามว่า - ก็ในบทนี้ สิ่งไรเป็นปัจจัยแก่สิ่งไรเล่า ? 

ตอบว่า - ทุกสิ่งเป็นปัจจัยแก , ทุกสิ่งแหละ 


10-1996 (0863-0976)8 


955 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















๙๕๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จริงอยู่ ปุถุชนเปรียบเหมือนคนบ้า เขาหาริจารว่า สิ่งนี้ควร สิ่งนั้นไม่ควร 
ไม่ปรารถนาภพทุกภพด้วยอำนาจอุปาทานทุกข้อ แล้วก็ทำกรรมทุกอย่างทีเดียว 
เพราะฉะนั้น อาจารย์บางเหล่ากล่าวคำใดว่า “รูปภพ อรูปภพย่อมไม่มีเพราะสีลัพพคุ- 
ปาทาน” ดังนี้ คำนั้นจึงไม , ควรถือเอา แต่ควรถือว่า “ภพทั้งปวงย่อมมีได้เพราะ 
อุปาทานทั้งปวง” ข้อนี้มีอย่างไร ? 

อุปาทานเป็นปัจจัยแก่กามภพ 

บุคคลบางคนในโลกนี้ คิดไปด้วยอำนาจการได้ยินสืบกันมาบ้าง ตามแบบอย่าง 
ที่ได้เห็นบ้างว่า “อันกามทั้งหลายนั้น ก็สมบูรณ์แต่ในตระกูลมหาศาลมีดระกูลขัตติย 
มหาศาลเป็นต้น ในมนุษยโลกและในกามาวจรเทวโลก ๖ ชั้นเท่านั้น” ดังนี้แล้ว ถูก 
อสัปปุริสธรรมมีการฟังเรื่องอสัทธรรมเป็นต้น กล่อม (สงสัย) ใจเข้าสำคัญไปว่ากาม 
ทั้งหลายจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำ (อย่าง) นี้ (คืออย่างที่ได้ยิน) เลยกระทำทุจริตมี 
กายทุจริตเป็นต้นไปตามอำนาจแห่งกามุปาทานเข้าก็ได้ เพื่อ (ให้)ได้กามทั้งหลายนั้น 
เพราะทุจริตเต็มเข้า เขาก็ไปเกิดในอบาย หรือมิฉะนั้น เมื่อปรารถนากามทั้งหลาย 
ที่ประสบเข้าหรือจะคุ้มครองกามทั้งหลายที่ได้มาก็ตาม ทำทุจริตมีกายทุจริต 
เป็นต้นเข้าด้วยอำนาจแห่งอุปาทาน (ก็ได้) เพราะทุจริตเต็มเข้า เขาก็ไปเกิดในอบาย 

กรรมที่เป็นเหตุแห่งความอุบัติในอบายนั้นเป็นกรรมภพขันธ์ทั้งหลายที่เกิดเพราะ 
กรรมนั้นก็เป็นอุปปัตติภพของบุคคลนั้น ส่วนสัญญาภพและปัญจโวการภพก็รวมอยู่ 
ในนั้นนั้นเอง 

ฝ่ายบุคคลอีกคนหนึ่งเป็นผู้มีความรู้เพิ่มพูนขึ้นด้วยสัปปุริสธรรมทั้งหลายมี 
การได้ฟังสัทธรรมเป็นต้นแล้ว สำคัญว่ากามทั้งหลายจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำ 
(อย่างนี้) ก็กระทำสุจริตมีกายสุจริตเป็นต้น ด้วยอำนาจกามุปาทาน เพราะสุจริต 
เปียมเข้า เขาก็ไปเกิดในหมู่เทพบ้าง ในหมู่มนุษย์บ้าง 

กรรมอันเป็นเหตุแห่งความอุบัติในหมู่เทพและมนุษย์นั้นเป็นกรรมภพ ขันธ์ 
ทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นเป็นอุปปัตติภพของบุคคลนั้น ส่วนสัญญาภพและ 
ปัญจโวการภพก็รวมอยู่ในนั้นเหมือนกัน 


10-1996 (0863-0976)8 


956 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๕๗ 


กามุปาทานเป็นปัจจัยแก่กรรมภพอันมีแตกต่างกัน (หลายประเภท เช่น สุคติ 
ทุคติ) พร้อมทั้งภพที่อยู่ภายใน ดังนี้ 

กามุปาทานเป็นปัจจัยแก่รูปภพและอรูปภพ 

บุคคลอีกคนหนึ่งได้ฟังหรือคาดคะเนเอาก็ตามว่า กามทั้งหลายในรูปภพและ 
อรูปภพสมบูรณ์กว่ากามในกามภพนั้น จึงทำรูปสมาบัติและอรูปสมาบัติให้เกิดขึ้น 
ด้วยอำนาจกามุปาทานนั้นเอง แล้วก็ไปเกิดในโลกรูปพรหมและอรูปพรหมด้วยกำลัง 
แห่งสมาบัติ 

กรรมอันเป็นเหตุแห่งความอุบัติในพรหมโลกนั้น เป็นกรรมภพ ขันธ์ทั้งหลาย 
ที่เกิดเพราะกรรมนั้นเป็นอุปปัตติภพของบุคคลนั้น ส่วนสัญญาภพ อสัญญาภพ 
เนวสัญญานาสัญญาภพ เอกโวการภพ จตุโวการภพและปัญจโวการภพ ก็รวมอยู่ใน 
นั้นแหละ 

กามุปาทานเป็นปัจจัยแก่รูปภพและอรูปภพอันมีแตกต่างกัน (หลายประเภท) 
พร้อมทั้งภพที่อยู่ภายในก็ได้ดังนี้ 

ทิฏซิปาทานเป็นปัจจัยแก'ภพทั้ง ๓ 

บุคคลอีกผู้หนึ่งเห็นไปว่า “อันอัตภาพนี้ เมื่อภพแห่งกามาวจรสมบัติ หรือรูป 
ภพ อรูปภพอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามขาดแล้วก็เป็นอันขาดสูญ” ดังนี้แล้วยึดถือ 
อุจเฉททิฏฐิ แล้วก็ทำกรรมที่ไปกันได้กับทิฏฐินั้น 

กรรมนั้นเป็นกรรมภพ ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นก็เป็นอุปปัตติภพ 
ของบุคคลนั้น ส่วนภพทั้งหลายมีสัญญาภพเป็นต้นก็รวมอยู่ในนั้นแหละ 

ทิฏชีปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพทั้ง ๓ คือทั้งกามภพ รูปภพและอรูปภพอันมีแตก 
ต่างกัน (หลายประเภท) พร้อมทั้งภพที่อยู่ภายในก็ได้ดังนี้ 

อัตตวาทุปาทานเป็นปัจจัยแก'ภพทั้งหลาย 

บุคคลอีกผู้หนึ่ง เห็นว่า “อันอัตภาพนี้ ย่อมจะมีความสุขปราศจากความ 
เร่าร้อนอยู่ในภพแห่งกามาวจรสมบัติ หรือในรูปภพและอรูปภพแห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้ 
ดังนี้แล้วก็ทำกรรมที่ไปกันได้กับความเห็นนั้นด้วย (อำนาจ) อัตตวาทุปาทาน 


10-1996 (0863-0976)8 


957 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















๙๕๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

กรรมนั้นเป็นกรรมภพ ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นก็เป็นอุปปัตติภพ 
ของบุคคลนั้น ส่วนสัญญาภพเป็นต้นก็รวมอยู่ในนั้นแหละ 

อัตตวาทุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพทั้ง ๓ อันมีแตกต่างกัน (หลายประเภท) 
พร้อมทั้งที่อยู่ภายในดังนี้ 


สีลัพพตุปาทานเป็นปัจจัยแก่ภพทั้ง ๓ 

บุคคลผู้หนึ่งเห็นว่า “อันความสุขย่อมถึงซึ่งความเต็มเปียมแก่บุคคลผู้ทำศีล 
พรตนี้ให้บริบูรณ์ ในภพแห่งกามาวจรสมบัติก็ตาม ในรูปภพและอรูปภพแห่งใดแห่ง 
หนึ่งก็ตาม” ดังนี้แล้ว ก็ทำกรรมที่ไปกันได้กับความเห็นนั้นด้วยอำนาจสืลัพพดุปาทาน 

กรรมนั้นเป็นกรรมภพ ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดเพราะกรรมนั้นก็เป็นอุปปัตติภพ 
ของบุคคลนั้น ส่วนสัญญาภพเป็นต้นก็รวมอยู่ในนั้นเหมือนกัน 

แม้สีสัพพตุปาทานก็เป็นปัจจัยแก่ภพทั้ง ๓ อันมีแตกต่างกัน (หลายประเภท) 
พร้อมทั้งภพที่อยู่ภายในได้ดังนี้แล 

วินิจฉัยโดยประการที่สิ่งไรเป็นปัจจัยแก่สิ่งไร ในบทนี้ พึงทราบดังกล่าวมาฉะนี้ 

หากมีคำถามว่า “ก็ในบทนี้ อุปาทานอะไร เป็นปัจจัยแก่ภพอะไร อย่างไร” 
ดังนี้ไซร้ คำแก้พึงมีว่า:- 


คาถาสังเขปปัจจยนัย 

บัณฑิตพึงทราบเถิดว่า อุปาทานเป็นอุปนิสสยปัจจัย 
แก่รูปภพและอรูปภพ อนึ่ง มันเป็นปัจจัยแก่กามภพ โดย 
ปัจจัยทั้งหลายมีสหชาตปัจจัยเป็นอาทิ 

ขยายความ 

ขยายความว่า อุปาทานทั้ง ๔ อย่างนั้น เป็นปัจจัยประเภทเดียว โดยเป็น 
อุปนิสสยปัจจัยเท่านั้นแก , รูปภพและอรูปภพ คือแก่กรรมเฉพาะที่เป็นกุศลในกรรมภพ 
อันนับเนื่องในกามภพและแก่อุปปัตติภพด้วย (ส่วน) ในกามภพมันเป็นปัจจัยโดย 


10-1996 (0863-0976)8 


958 


1/5/11,2:45/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


&( 51 & 


สหชาตปัจจัยเป็นต้นซึ่งแยกออกเป็นสหชาตะ อัญญมัญญะ นิสสยะ สัมปยุตตะ 
อัตถิ อวิคตะและเหตุปัจจัยแก , อกุศลกรรมภพ อันสัมปยุตกับตน แต่เป็นปัจจัยโดย 
อุปนิสสยปัจจัยอย่างเดียว แก่กรรมภพที่เป็นวิปปยุต 

นี่เป็นกถาอย่างพิสดารในบทว่า อุปาทานปจฺจยา ภโว 

ภพเป็นปัจจัยแก่ชาติ 

[๖๕๑] ในบททั้งหลายมีบทว่า ภวปจฺจยา ชาติ เป็นอาทิ การวินิจฉัยคำ 
มีคำว่า ชาติ เป็นต้น พึงทราบโดยนัยที่กล่าวแล้วในสัจจนิเทศเถิด ส่วนคำว่า ภโว ใน 
บทนี้หมายเอากรรมภพอย่างเดียว เพราะกรรมภพนั้นเป็นปัจจัยแก , ชาติ อุปปัตติภพ 
หาเป็นปัจจัยไม่ ก็แล กรรมภพนั้นเป็นปัจจัย ๒ อย่าง โดยเป็นก้มมปัจจัยและ 
อุปนิสสยปัจจัยเท่านั้นแล 

หากมีคำ ถาม ว่า “ก็ข้อที่ว่า ภพเป็นปัจจัยแก่ชาตินั้น จะพึงทราบได้อย่างไร” ดัง 
นี้ไซร้ คำ ตอบ พึงมีว่า “พึงทราบได้โดยที่แม้เมื่อปัจจัยภายนอกมีเสมอกัน ก็ปรากฏ 
ความแปลกกัน มีความเป็นผู้ทรามและเป็นผู้ประณีตเป็นต้นได้ จริงอยู่ แม้ความ 
เสมอกันแห่งปัจจัยภายนอกทั้งหลายมีสุกกโลหิต (เลือดขาว) ของชนกชนนี และ 
อาหารเป็นต้นมีอยู่ ความแปลกกันมีความเป็นผู้ทรามและเป็นผู้ประณีตเป็นต้น 
ของสัตว์ทั้งหลาย แม้เป็นลูกแฝดก็เห็นได้อยู่ อันความแปลกกันแห่งสัตว์ทั้งหลายนั้น 
มิใช่ไม่มีเหตุ เพราะไม่มีไปทุกเมื่อและทุกคน มิใช่มีเหตุอื่นไปจากกรรมภพ เพราะไม่มี 
เหตุอย่างอื่นในสันดานเฉพาะตัวของสัตว์ทั้งหลายผู้เถิดมาเพราะกรรมภพนั้นเหตุฉะนั้น 
มันจึงมีกรรมภพเป็นเหตุแท้ เพราะกรรมเป็นเหตุแห่งความแปลกกันมีความเป็นผู้ 
ทรามและเป็นผู้ประณีตเป็นต้น เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า “กรรมย่อม 
จำแนกสัตว์ทั้งหลาย นี่คืออะไร คือย่อมจำแนกโดยความเป็นผู้ทรามและเป็นผู้ 
ประณีต” ๑ ดังนี้ เหตุนั้นข้อที่'ว่า “ภพเป็นปัจจัยแก่ชาติ” นั้นจึงควรทราบได้ (โดยนัย 
ดังกล่าวมาฉะนี้) 


๑ ดูเทยบ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/'๒๘๙/๓๔๙ 


10-1996 (0863-0976)8 


959 


1/5/11,2:45/\1\/เ 



















๙๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ชาติเป็นปัจจัยแก'ชรา มรณะ ฯลฯ 

ก็แล เหตุใด เมื่อชาติไม่มีอยู่ ขึ้นชื่อว่าชราและมรณะ หรือธรรมทั้งหลายมี 
โสกะเป็นต้นก็ย่อมไม่มี แต่เมื่อชาติมีอยู่ ชรามรณะและธรรมทั้งหลายมีโสกะเป็นต้น 
ที่เนื่องกับความแก , ความตาย (ของตน) ก็ย่อมมีแก , คนเหล่านั้นผู้ถูกทุกขธรรมกล่าว 
คือชรามรณะต้องเอาบ้าง ที่ไม่เนื่อง (กับความแก่ความตายของตน) ก็ย่อมมีแก่คน 
เหล่านั้นผู้ถูกทุกขธรรมนั้นๆ (มีญาติตายเป็นต้น) กระทบเอาบ้าง เพราะเหตุนั้น 
แม้ชาตินื่ก็พึงทราบว่า เป็นปัจจัยแก่ชรามรณะและแก่ธรรมทั้งหลายมีโสกะเป็นต้นด้วย 
อันชาตินั้นเป็นปัจจัยอย่างเดียวโดยเป็นปัจจัยยอด คืออุปนิสสยปัจจัยเท่านั้นแล 

นี่เป็นกถาอย่างพิสดารในบททั้งหลายมีบทว่า ภวปจฺจยา ชาติ เป็นต้น 

ภวจักร-ล้อแห่งภพ 

[๖๕๒] ก็เหตุใด ในปฏิจจสมุปบาทเทศนานี้ ปกิณณกธรรมมีโสกะเป็นต้น 
พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในเบื้องปลาย เหตุนั้น อวิชชาที่ตรัสไว้ในเบื้องต้นแห่งภวจักร 
นั้นว่า “อวิชฺชาปจฺจยา สงขารา” ดังนี้ อวิชชานั้นก็เป็นไป (คือมีได้) เพราะโสกะ 
เป็นต้น (นั้นเอง) 

อันว่าภวจักรนี้ บัณฑิต พึงทราบว่า มีเบื้องต้นไม่ปรากฏ 
ปราศจากบุคคลผู้สร้างและบุคคลผู้เสวย (ผล) ว่างเปล่า 
โดยสุญญตา ๑๒ ประการ ย่อมหมุนไปเสมอเป็นเนืองนิตย์ 
(จนกว่าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์) 

หากมีคำปุจฉาว่า “ก็ในปฏิจจสมุปบาทเทศนานี้ อวิชชามีได้เพราะโสกะเป็นต้น 
อย่างไรภวจักรนี้มีเบื้องต้นไม่ปรากฏอย่างไรปราศจากบุคคลผู้สร้างและบุคคลผู้เสวย 
(ผล) อย่างไร ว่างเปล่าโดยสุญญตา ๑๒ ประการอย่างไร” ดังนี้ไซร้ 

อวิชชามีเพราะโสกะเป็นต้นได้ 

คำวิสัชนาพึงมีว่า “ก็ในปฏิจจสมุปบาทธรรมทั้งหลายนี้ โสกะ ปริเทวะ ทุกชะ 
โทมนัส อุปาสย่อมมีแก , บุคคลผู้ยังไม , พรากจากอวิชชาอันปริเทวะเล่าก็ย่อมมีแก , บุคคล 
ผู้หลง เพราะเหตุนั้นประการแรก เมื่อธรรมมีโสกะเป็นต้นเหล่านั้น เป็นไปแล้วอวิชชา 


10-1996 (0863-0976)8 


960 


1/5/11,2:45/\1\/เ 

















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


{*๖๑ 


ก็เป็นอันมีอยู่เอง อีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า “ความเกิดขึ้นแห่งอวิชชา 
ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะดังนี้ ก็แล ธรรมทั้งหลาย มีโสกะเป็นต้นนั่น ก็ย่อม 
มีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะ ข้อนี้มีอย่าง’ไร ? อันดับแรก ในกรณีที่พลัดพรากจาก 
วัตถุกาม โสกะก็เป็นอันเกิดขึ้นเพราะกามาสวะ ดังพระบาลีว่า 

ตสฺส เจ กามยานสฺส ฯเปฯ สลฺลวิทฺโธว รุปุปติ. 

หากว่าเมื่อซนผู้นั้นเกิดความพอใจรักใคร่กามเหล่าใดอยู่ 
กามเหล่านั้นมาพรากไปเสียไซร้ เขาย่อมโศกาดุจถูกลูกศร 
เสียบ ๑ 

และดังพระบาลีว่า กามโต ชายตี โสโก ความโศกย่อมเกิดแต่กาม”ดังนี้ 

ธรรมทั้งหลายมีโสกะเป็นต้นทั้งปวงนั่นย่อมเป็นธรรมเกิดขึ้นเพราะทิฏฐาสวะด้วย 
ดังพระบาลีว่า“ตสฺสอหํรูป๋ฯเปฯโทมนสฺสุปายาสาโสกะปริเทวะทุกชะโทมนัสและ 
อุปายาส ย่อมเกิดขึ้นแก่บุคคลนั่น ผู้ยืนกราน (ด้วยทิฏฐิ) ว่า เราเป็นรูป รูปเป็นของ 
เรา” เพราะความที่รูปแปรผันและเปลี่ยนแปรไป” ดังนี้เป็นต้น 

อนึ่ง ธรรมเหล่านั่นเกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นแห่งทิฏฐาสวะได้ฉันใด ก็ย่อม 
เกิดขึ้นเพราะความเกิดขึ้นแห่งภวาสวะก็ได้ฉันนั่น ดังพระบาลีว่า “แม้เทวดาเหล่านั่น 
ใด ผู้มีอายุยืน ผิวพรรณงาม มากไปด้วยความสุข สถิตอยู่ในวิมานอันสูงตลอดกาล 
ยาวนาน แม้เทวดาเหล่านั่น ได้ฟังธรรมเทศนาของตถาคตแล้วยังต้อง (คือรู้จัก) 
กลัวสะดุ้งใจ สลดใจ” ๒ (ธรรมเหล่านั่นเกิดแก่เทวดาทั้งหลาย เพราะความเกิดขึ้นแห่ง 
ภวาสวะ) ดังความโศกเป็นต้นเกิดแก่เทวดาทั้งหลายผู้ถูกมรณภัยคุกคาม เพราะเห็น 
ปุพพนิมิต ๕ ฉะนั่น 

อนึ่ง ธรรมเหล่านั่นเกิดเพราะความเกิดขึ้นแห่งภวาสวะได้ฉันใด ก็ย่อมเกิด 
เพราะความเกิดขึ้นแห่งอวิชชาสวะก็ได้ฉันนั่น ดังพระบาลีว่า “ภิกษุทั้งหลาย คนเขลานั่น 
นั่นแล ย่อมได้เสวยทุกข์โทมนัส ๓ ประการในทิฏฐธรรมนี่แหละ” ๓ ดังนี้เป็นต้น 

๑ ดูเทยบ ขุ. สุ. (ไทย) ๒๕/๗๗๔/๖๘๗ ๒ สํ.ข. (ไทย) ๑๗/๗๘/๑๑๙ 

๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๔๖/'๒๙๒ 


10-1996 (0863-0976)8 


961 


1/5/11,2:46/\1\/เ 



















๙๖๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เพราะเหตุที่ธรรมเหล่านั้นย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งอาสวะดังกล่าวมาฉะนี้ 
ธรรมเหล่านั้น เมื่อมีขึ้นจึงยังอาสวะอันเป็นเหตุแห่งอวิชชาให้มีด้วย และครั้นอาสวะ 
ทั้งหลายมีแล้ว แม้อวิชชาก็เป็นอันมีด้วยแท้เพราะเมื่อปัจจัยมีธรรมที่เกิดแต่ปัจจัยก็ดี 
(ต้อง) มีแล 

ในปฏิจจสมุปบาทเทศนานี้ อวิชชาบัณฑิตพึงทราบว่าย , อมมีได้ เพราะธรรม 
ทั้งหลายมีโสกะเป็นต้น โดยนัยดังกล่าวมานี้ เป็นประการแรก 

ภวจักรมีเบื้องต้นไม่ปรากฏ 

ประการต่อไป เพราะความที่เมื่อปัจจัยมีธรรมที่เกิดแต่ปัจจัย (ต้อง) มีดังนี้ 
ครั้นอวิชชามีขึ้นแล้ว ความจบสิ้นก็ไม่มี เพราะความสืบต่อกันแห่งเหตุและผลคือสังขาร 
ทั้งหลาย ก็มีขึ้นเพราะปัจจัยคืออวิชชาอีก วิญญาณก็มีขึ้นเพราะปัจจัยคือสังขารอีก 
อย่างนี้เป็นต้น เหตุใด เหตุนั้น ภวจักรมีองค์ ๑๒ อันหมุนไปด้วยอำนาจความ 
สัมพันธ์กันแห่งเหตุและผลนั้น จึงเป็นอันสำเร็จ (คือเป็นได้) ว่า “มีเบื้องต้น 
ไม่ปรากฏ” 

หากคำท้วงพึงมีว่า “เมื่อเป็นเช่นนั้น (คือเมื่อไม่มีอะไรเป็นตัวตนเช่นนั้น) การ 
กล่าวความที่ภวจักรมีเบื้องต้นว่า “อวิชฺชาปจฺจยา สงขารา” นี่ก็ผิด (นะซิ) ดังนี้ไซร้ 
พึงแก้ว่า นี่ไม่ใช่การกล่าวความที่ภวจักรมีเบื้องต้นดอก แต่นั้นเป็นการกล่าวธรรมที่ 
เป็นตัวประธาน (ต่างหาก) ด้วยว่าอวิชชาเป็นประธานแห่งวัฏฏะ ๓ จริงอยู่เพราะยึด 
อวิชชาไว้ กิเลสวัฏที่เหลือและวัฏอีก ๒ มีกรรมวัฏเป็นต้นก็พันเอาคนเขลาเข้าด้วย 
ดุจเพราะ'จับหัวงูไว้ ลำตัวงูที่เหลือก็พันเอาแขน (คนจับ) เข้าฉะนั้น แต่เมื่อตัดอวิชชา 
ขาดเสร็จแล้ว ความพ้นจากธรรมเหล่านั้นก็มีขึ้น ดุจเมื่อตัดหัวงูสำเร็จแล้ว ความพัน 
จากความเป็นแขนที่ถูกงูพันก็มีขึ้นฉะนั้น ดังพระบาลีว่า “ความตับแห่งสังขารย่อมมี 
เพราะความตับโดยสำรอกออกอย่างไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นแล” ๑ ดังนี้เป็นต้น 

นี่เป็นการกล่าวธรรมอันเป็นตัวประธาน ที่เมื่อบุคคลยึดอยู่ ย่อมเป็นผู้ถูกผูกพัน 
เมื่อปล่อยเสีย ความพันย่อมมี มิใช่กล่าวความที่ภวจักรมีเบื้องต้นดังนี้แล 

ภวจักรนี้ บัณฑิตพึงทราบว่า มีเบื้องต้นไม่ปรากฏ ดังกล่าวมาฉะนี้ 


๑ ว.ม. (ไทย) ๔/๑/๓, สํ.น. (ไทย) ๑๖/๑/๓ 


10-1996 (0863-0976)8 


962 


1/5/11,2:46/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๖๓ 


ภวจักรปราศจากผู้สร้างผู้เสวย 

ภวจักรนี้นั้น เพราะเหตุที่ความหมุนไปแห่งธรรมทั้งหลายมีสังขารเป็นอาทิ ย่อม 
มีเพราะเหตุทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้น จึงว่างเว้นจากผู้สร้างลังสาระคือพรหมเป็นต้น 
ซึ่งกำหนดกันเอา (เอง) อย่างนี้ว่า “พรหมา พระพรหม มหาพรหมา ท้าวมหาพรหม 
เสฏ โร ท่านผู้เป็นใหญ่ สซิ ตา ท่านผู้บันดาล” อื่นไปจากเหตุมีอวิชชาเป็นต้นนั้นก็ดี 
จากผู้เสวยสุขและทุกข์คืออัตตาซึ่งกำหนดกันเอา (เอง) อย่างนี้ว่า “ก็แล อัตตาของ 
เรานี้นั้นแล เป็น วโท ผู้กล่าว เวเทยฺโย ผู้เสวย” ฉะนี้ก็ดี 

ภวจักร บัณฑิตพึงทราบว่าปราศจากผู้สร้างและผู้เสวย ดังกล่าวมานี้ 

ภวจักรว่างเปล่าโดยสุญญตา ๑๒ ประการ 

อีกประการหนึ่ง ในปฏิจจสมุปบาทธรรมนี้ อวิชชาชื่อว่าว่างจากความยั่งยืน 
เพราะมีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา ๑ (ว่าง) จากความงาม เพราะ 
เป็นลังกิเลสิกธรรม เหตุเป็นธรรมเศร้าหมอง ๑ (ว่าง) จากความเป็นสุข เพราะถูก 
ความเกิดและความเสื่อมไป บีบคั้น ๑ (ว่าง) จากความเป็นอัตตา คือที่ (หมายความว่า) 
เป็นสิ่งบังคับไต้ เพราะมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัย ๑ แม้องค์ทั้งหลายมีสังขาร 
เป็นต้นก็อย่างนั้น เหตุใด นัยหนึ่ง อวิชชา มิใช่ตน มิใช่ของตน มิใช่มีในตน มิใช่มีตน 
แม้องค์ทั้งหลาย มีสังขารเป็นต้นก็อย่างนั้น เหตุใด เหตุนั้น ภวจักรนั้น บัณฑิตพึง 
ทราบเถิดว่า ว่างเปล่าโดยสุญญตา ๑๒ ประการ (โดยนัยดังกล่าวมา) 

มูลและกาลแห่งภวจักร 

[๖๕๓] ก็แล ครั้นทราบอย่างนี้แล พึงทราบอีกว่า:- 


คาถาสังเขปมูลและกาล 

อวิชชาและตัณหาเป็นมูลแห่งภวจักรนั้น กาลของมันมี 
๓ มีอดีตกาลเป็นต้น องค์ในกาล ๓ นั้นโดยสรุปก็เป็น ๒ 
เป็น ๘ และเป็น ๒ เท่านั้นเอง 


10-1996 (0863-0976)8 


963 


1/5/11,2:46/\1\/เ 


















๙๖๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ขยายความ 

ความว่า ธรรม ๒ คืออวิชชาและตัณหา พึงทราบว่าเป็นมูลแห่งภวจักรนั้น 
นั้นแล ภวจักรนั้นเล่า ก็จัดเป็น ๒ ส่วน คือที่มีอวิชชาเป็นมูลมีเวทนาเป็นที่สุด (เป็นภว- 
จักร ๑) เพราะนำ (ปัจจุบันผล) มาแต่ส่วนเบื้องต้น (คือส่วนอดีต) ที่มีตัณหาเป็นมูล 
มีชรามรณะเป็นที่สุด (เป็นภวจักร ๑) เพราะต่อกับ (ผล) ส่วนเบื้องปลาย (คืออนาคต) 
ในภวจักร ๒ ส่วนนั้น ภวจักรส่วนแรกกล่าวด้วยอำนาจบุคคลทิฏฐิจริต ส่วนหลัง 
กล่าวด้วยอำนาจบุคคลตัณหาจริต ด้วยว่าอวิชชาเป็นลังสารนายิกา (ผู้นำไปในลังสาร) 
สำหรับบุคคลทิฏฐิจริตทั้งหลาย ตัณหาเป็นลังสารนายิกาสำหรับบุคคลตัณหาจริต 
ทั้งหลาย นัยหนึ่งภวจักรที่ ๑ กล่าวเพื่อถอนอุจเฉททิฏฐิ เพราะประกาศความ 
ไม่ขาดสูญแห่งเหตุทั้งหลาย โดยความเกิดขึ้นแห่งผล ภวจักรที่ ๒ กล่าวเพื่อถอน 
สัสสตทิฏฐิ เพราะประกาศชรามรณะแห่งสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้ว นัยหนึ่ง ภวจักร 
แรกกล่าวด้วยอำนาจคัพภเสยยกสัตว์ เพราะแสดงความหมุนไปแห่งธรรมตามลำดับ 
ภวจักรหลังกล่าวด้วยอำนาจโอปปาดิกสัตว์เพราะแสดงความเกิดขึ้นพร้อมกัน (แห่ง 
อุปปัตติภพและขันธ์) 

ส่วนกาลของภวจักรนั้นมี ๓ คือ อดีต ปัจจุบันและอนาคต ในกาล ๓ นั้น ว่า 
โดยที่มาในพระบาลีโดยรูป องค์ ๒ คืออวิชชาและสังขาร พึงทราบว่าเป็นอดีตกาล 
องค์ ๘ มีวิญญาณเป็นต้นมีภพเป็นที่สุด พึงทราบว่าเป็นปัจจุบันกาล องค์ ๒ คือ 
ชาติและชรามรณะ พึงทราบว่า เป็นอนาคตกาล 

สนธิ ๓ สังคหะ ๔ อาการ ๒๐ วัฏฏะ ๓ แห่งภวจักร 

[๖๕๔] พึงทราบแม้ดังนี้อีกว่า:- 

ภวจักรนั่นสนธิ (เงื่อนต่อ) ๓ มีคำว่าเหตุและผล ผลเหตุ 
เป็นบทหน้าและมีสังคหะ (คือสังเขป) ๔ ประเภท มีซี่กำ 
คืออาการ ๒๐ มีวัฏฏะ (วงกลม) ๐ ย่อมหมุนไปไม่หยุด 
(จนกว่าจะถึงอรหัตตมรรค) 


10-1996 (0863-0976)8 


964 


1/5/11,2:46/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๖๕ 


ขยายความ 
สนธิ ๓ 

ในสนธิ ๓ นั้น เงื่อนอันหนึ่งในระหว่างสังขารกับปฏิสนธิวิญญาณ ชื่อว่า เหตุ- 
ผลสนธิ (ต่อเหตุกับผล) เงื่อนอันหนึ่งในระหว่างเวทนากับตัณหา ชื่อว่า ผลเหตุสนธิ 
(ต่อผลกับเหตุ) เงื่อนอันหนึ่งในระหว่างภพกับชาติ ชื่อว่า เหตุผลสนธิ (ต่อเหตุกับผล) 
ภวจักรนี้บัณฑิตพึงทราบว่า มีสนธิ ๓ มีอำนาจเหตุผลและเหตุเป็นบทหน้าอย่างนี้แล 


สังคหะ ๔ 

ส่วนสังคหะแห่งภวจักรนั้น กำหนดด้วยองค์ต้นกับปลายแห่งสนธิทั้งหลายเป็น 
๔ คือ อย่างไรบ้าง คืออวิชชาและสังขารเป็นสังคหะที่ ๑ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ 
ผัสสะ เวทนา เป็นสังคหะที่ ๒ ตัณหา อุปาทาน ภพเป็นสังคหะที่ ๓ ชาติชรามรณะ 
เป็นสังคหะ ที่ ๔ ภวจักรนี้ บัณฑิตพึงทราบว่ามีสังคหะ ๔ ประเภท ดังนี้แล 

อาการ ๒๐ 

อนึ่ง ภวจักรนี้ บัณฑิตพึงทราบว่ามีอาการ ๒๐ โดยซี่กำกล่าวคืออาการ ๒๐ 

นั้นคือ 


คาถาสังเขปอาการ ๒๐ 

เหตุในกาลล่วงแล้ว ๕ ผลในกาลบัดนี้ ๕ เหตุในกาล 
บัดนี้ ๕ ผลในกาลต่อไป ๕ 


ขยายความ 
อดีตเหตุ ๕ 

ใน ๔ ข้อนั้น ข้อว่า “เหตุในกาลล่วงแล้ว ๕” ขยายความว่า ชั้นแรก (อดีตเหตุ 
นั้น) ก็กล่าวเอาธรรม ๒ ประการ คืออวิชชากับสังขารนี้เท่านั้น แต่เพราะคนไม่รู้ 
ย่อมทะเยอทะยาน คนทะเยอทะยานย่อมถือมั่น เพราะความถือมั่นของเขาเป็นปัจจัย 


10-1996 (0863-0976)8 


965 


1/5/11,2:46/\1\/เ 


















๙๖๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ภพก็มีขึ้น เพราะฉะนั้น แม้ตัณหา อุปาทานและภพ ก็จึงถูกรวมเข้าด้วย เหตุนั้นพระ 
ธรรมเสนาบดีสารีบุตรจึงกล่าวไว้ว่า “ความหลงในปุริมกรรมภพเป็นอวิชชา เจตนา 
อันประมวลไว้ในปุริมกรรมภพเป็นสังขาร ความใคร่ในปุริมกรรมภพเป็นตัณหา 
ความข้องแวะในปุริมกรรมภพเป็นอุปาทาน เจตนาในปุริมกรรมภพเป็นภพ ผลธรรม 
๕ ประการดังกล่าวนี้ในปุริมกรรมภพ ย่อมเป็นปัจจัยแก , ปฏิสนธิในภพนี้” ๑ 

อรรถ (แห่งพระบาลีนั้น) พึงทราบดังนี้ว่า ในบทเหล่านั้น บทว่า “ใน ปุ ริมกรรม- 
ภพ” คือ ในกรรมภพที่มีมาก่อนหมายความว่า ในกรรมภพที่ได้ทำมาในชาติที่ล่วงแล้ว 

คำว่า “ความหลงเป็นอวิซซา” ความว่า ความหลงในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความหลง 
ทั้งหลายมีทุกข์เป็นต้นในกาลนั้นอันใด บุคคลผู้หลงแล้วทำกรรมด้วยความหลงอันใด 
ความหลงอันนั้นเป็นอวิชชา 

คำว่า “เจตนาอันประมวลไว้เป็นสังขาร” ได้แก่เจตนาดวงแรกๆ ของบุคคล ผู้ ทำ 
กรรมนั้น ดังเช่นเจตนาดวงแรกๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทายกผู้ยังจิตให้เกิดขึ้นว่าเราจักให้ทาน 
แล้วตระเตรียมเครื่องอุปกรณ์ แห่งทานทั้งหลายอยู่เดือนหนึ่งก็ดี ปีหนึ่งก็ดี ส่วน 
เจตนาของทายกนั้นผู้วางทักษิณาลงในมือของปฏิคาหกทั้งหลาย เรียกว่าภพ นัยหนึ่ง 
เจตนาในชวนะ ๖ ที่เป็นจิตมีอาวัชชนะเดียว ชื่อว่าเจตนาอันประมวลไว้ นับเป็น 
สังขาร เจตนาในชวนะที่ ๗ เป็นภพ หรือมิฉะนั้น เจตนาทุกดวงเป็นภพ ธรรมทั้งหลาย 
ที่สัมปยุต (กับเจตนาเหล่านั้น) ชื่อว่า เจตนาอันประมวลไว้เป็นสังขาร 

คำว่า “ความใคร่เป็นตัณหา” ความว่า เมื่อบุคคลทำกรรมอยู่ ความใคร่คือ 
ความปรารถนาในอุปปัตติภพ อันเป็นผลของกรรมนั้นอันใด ความใคร่อันนั้นชื่อว่าตัณหา 

คำว่า “ความข้องแวะเป็นอุปาทาน” ความว่า การที่ทำกรรมอันเป็นปัจจัย 
แก , กรรมภพนี้แล้ว ข้องแวะคือถือเอา ยึดเอาอันเป็นไปโดยนัยว่า “เราจัก (ไปเกิด) 
เสพกามทั้งหลายในที่ชื่อโน้น (หรือว่า) เราจักขาดสูญ (คือไม่เกิด)” ดังนี้เป็นต้นอันใด 
ความข้องแวะอันนี้ชื่อว่า อุปาทาน 

คำว่า “เจตนาเป็นภพ” คือเจตนาที่กล่าวแล้วในที่สุดแห่งเจตนาอันประมวล 
ไว้เป็นภพ 

๑ ชุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๗/๗๓ 


10-1996 (0863-0976)8 


966 


1/5/11,2:46/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๖๗ 


ปัจจุบันผล 

ข้อว่า “ผลในกาลบัดนี้ ๕” ได้แก่ องค์มีวิญญาณเป็นต้น มีเวทนาเป็นที่สุด 
อันมาในพระบาลี นั่นเอง ดังพระบาลีว่า “ปฏิสนธิในปัจจุบันภพนี้เป็นวิญญาณ 
ความก้าวลง(ในครรภ์)ในปัจจุบันภพนี้เป็นนามรูปประสาทในปัจจุบันภพนี้เป็นอายตนะ 
ภาวะที่กระทบ (อารมณ์)ในปัจจุบันภพนี้เป็นผัสสะ ความเสวย (วิบาก)ในปัจจุบันภพนี้ 
เป็นเวทนา ธรรม ๕ ประการดังกล่าวนี้ มีในอุปปัตติภพนี้ เพราะกรรมที่ทำไว้ในภพ 
ก่อนเป็นปัจจัย”® 

อรรถ (แห่งพระบาลีนั่น) พึงทราบดังนี้ว่า ในคำเหล่านั่น คำว่า ปฏิสนธิเป็น 
วิญญาณ หมายความว่าสิ่งใดท่านเรียกว่าปฏิสนธิ เพราะเกิดขึ้นด้วยอำนาจการเชื่อม 
ต่อภพอื่น (กับปัจจุบันภพนี้) สิ่งนั่นเป็นวิญญาณ 

คำว่า “ความก้าวลงเป็นนามรูป” ความว่าความก้าวลงแห่งรูปธรรมและอรูป 
ธรรมในครรภ์ ราวกะว่ามา (แต่ที่อื่น) แล้วเข้าไป (ในครรภ์) อันใด อันนี้เป็นนามรูป 

คำว่า “ประสาทเป็นอายตนะ” นี่ท่านกล่าวด้วยอำนาจอายตนะ ๕ มี 
จักขายตนะ เป็นต้น 

คำว่า “ภาวะ ที่ กระทบ(อารมณ์) เป็นผัสสะ” ความว่า ภาวะที่กระทบคือเกิด 
ขึ้นถูกต้องอารมณ์ใด อันนี้เป็นผัสสะ 

คำว่า “ความเสวยเป็นเวทนา” ความว่า ความเสวยวิบากอันเกิดขึ้นร่วมกับ 
ปฏิสนธิวิญญาณก็ดีกับผัสสะที่มีสฬายตนะเป็นปัจจัยก็ดีความเสวยวิบากนั่นเป็นเวทนา 

ปัจจุบันเหตุ ๕ 

ข้อว่า “เหตุในกาลบัดนี้ ๕” ได้แก่ ปัจจยธรรมมีตัณหาที่มาในพระบาลี ก็ตัณหา 
อุปาทาน และภพ แต่เมื่อภพถูกถือเอาแล้ว สังขารอันเป็นบุพภาคของภพนั่น หรือว่า 
ที่สัมปยุตกับภพนั่น ก็เป็นอันถือเอาด้วย และด้วยการถือเอาตัณหา อุปาทาน อวิชชา 
อันสัมปยุตกับตัณหา อุปาทานนั่น หรือว่าที่เป็นเหตุทำกรรมแห่งคนหลง ก็เป็นอันถือเอา 


๑ 'ยุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๗/๗๓ 


10-1996 (0863-0976)8 


967 


1/5/11,2:46/\1\/เ 



















๙๖๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ด้วยดังนี้แหละ ปัจจุบันเหตุจึงเป็น ๕ เหตุนั้นพระสารีบุตรจึงกล่าวว่า “เพราะความที่ 
อายตนะทั้งหลายงอมแล้วในภพนี้ความหลงเป็นอวิชชา เจตนาอันพยายามเป็นสังขาร 
ความใคร่เป็นตัณหา ความข้องแวะเป็นอุปาทาน เจตนาเป็นภพ ธรรม ๕ ประการดัง 
กล่าวนี้ในกรรมภพนี้ ย่อมเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิในภพต่อไป” ๑ 

ในคำเหล่านั้น คำว่า “เพราะความที่อายตนะทั้งหลายงอมแล้วในภพนี้” ท่าน 
แสดงความลุ่มหลงในเวลาทำกรรมแห่งบุคคลผู้มีอายตนะงอมแล้ว คำที่เหลือมีเนื้อ 
ความชัดเจนแล้ว 


อนาคตผล ๕ 

ข้อว่า “ผลในกาลต่อไป ๕” ได้แก่ องค์ ๕ มีวิญญาณเป็นต้น ธรรม ๕นั้น ท่าน 
กล่าวโดยถือเอาว่า เป็นชาติ ส่วนชรามรณะก็คือชรามรณะแห่งธรรมเหล่านั้นนั้นเอง 
เหตุนั้น พระสารีบุตรจึงกล่าวว่า “ปฏิสนธิในภพต่อไปเป็นวิญญาณ ความก้าวลง 
(ในครรภ์) ในภพต่อไปเป็นนามรูป ประสาทในภพต่อไปเป็นอายตนะ ภาวะที่กระทบ 
(อารมณ์) ในภพต่อไปเป็นผัสสะ ความเสวย (ผล) ในภพต่อไปเป็นเวทนา ธรรม ๕ 
ประการดังกล่าวนี้มีในอุปปัตติภพ ต่อไป เพราะกรรมที่ทำในภพนี้เป็นปัจจัย”® 

ภวจักรนี้มีซี่กำคืออาการ ๒๐ ดังกล่าวมาฉะนี้ 


วฏฏะ ๓ 

ส่วนในข้อว่า “ภวจักรมีวัฏฏะ ๓ หมุนไปไม่หยุด” นี้มีอรรถาธิบายว่า ภวจักรนี้ 
มีวัฏฏะ ๓ โดยวัฏฏะ ๓ นี้ คือ สังขารและภพเป็นกรรมวัฏ อวิชชาตัณหาและ 
อุปาทานเป็นกิเลสวัฏ วิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ และเวทนาเป็นวิปากวัฏ 
พึงทราบเถิดว่า กิเลสวัฏยังไม่ขาดลงตราบใด ก็ชื่อว่า หมุน เพราะเป็นไปรอบแล้ว 
รอบเล่า ชื่อว่าไม่หยุด เพราะมีปัจจัย ยังไม่ขาดลงตราบนั้นอยู่นั้นเอง 

ความรู้เบ็ดเตล็ดในภวจักร 

[๖๕๕] ภวจักรนั้นอันหมุนอยู่อย่างนั้น บัณฑิตพึงทราบโดยว่า 
(องค์ไหน) เกิดแก่สัจจะ (ไหนและองค์ไหนเป็นสัจจะอะไร) 


๑-๑ ชุ.ป. (ใทย) ๓๑/๔๗/๗๓ 


10-1996 (0863-0976)8 


968 


1/5/11,2:46/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๖๙ 


๑ โดยกิจ ๑ โดยเป็นเครื่องกั้น ๑ โดยอุปมาทั้งหลาย ๑ โดย 
ต่างความลึก ๑ โดยต่างนัย ๑ (อีก) ตามควร 

ขยายความ 

โดยว่าองค์ไหนเกิดแต่สัจจะไหน 

ในข้อเหล่านั้น เพราะเหตุที่กรรมทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ท่านกล่าวไว้ในสัจร- 
วิภังค์ว่า เป็นสมุทยสัจ ๑ โดยไม่แปลกกัน ในธรรมทั้งหลาย ในบทว่า อวิชฺชาปจฺจยา 
สง ขารา เป็นต้น สังขารอันมีเพราะอวิชชา จึงเป็นทุติยสัจเกิดแต่ทุติยสัจ (ด้วยกัน) 
วิญญาณอันมีเพราะสังขารเป็นปฐมสัจเกิดแก่ทุติยสัจ องค์มีนามรูปเป็นต้นมีเวทนา 
ที่เป็นวิบากเป็นที่สุด อันมีเพราะวิญญาณเป็นต้นเป็นปฐมสัจ เกิดแต่ปฐมสัจ (ด้วย 
กัน) ตัณหาอันมีเพราะเวทนาเป็นทุติยสัจ เกิดแต่ปฐมสัจ อุปาทานอันมีเพราะ 
ตัณหาเป็นทุติยสัจ เกิดแต่ทุติยสัจ (ด้วยกัน) ภพอันมีเพราะอุปาทานเป็นปฐมสัจ 
และทุติยสัจทั้งสองเกิดแต่ทุติยสัจ ชาติอันมีเพราะภพเป็นปฐมสัจ เกิดแต่ทุติยสัจ 
ชรามรณะอันมีเพราะชาติเป็นปฐมสัจ เกิดแต่ปฐมสัจ (ด้วยกัน) 

ภวจักรนี้ บัณฑิตพึงทราบโดย (ว่าองค์ไหน) เกิดแต่สัจจะ (ไหน) ตามควร 
โดยนัยดังกล่าวมาฉะนี้ เป็นอันดับแรก 


โดยกิจ 

[๖๕๖] อีกข้อหนึ่ง เหตุใดในองค์เหล่านี้ อวิชชาย่อมยังสัตว์ทั้งหลายให้ลุ่มหลง 
ในวัตถุ (คือ อารมณ์) ทั้งหลายและเป็นปัจจัยเพื่อความปรากฏขึ้นแห่งสังขาร 
ทั้งหลายด้วย นัยเดียวกันนั้น สังขารก็ปรุงแต่งลังขดธรรมและเป็นปัจจัยแก , วิญญาณ 
ด้วย ฝ่ายวิญญาณก็รับรู้วัตถุ (คือ อารมณ์)และเป็นปัจจัยแก , นามรูปด้วย ข้างนาม 
รูปก็คํ้าจุนกันและกันและเป็นปัจจัยแก'สฬายตนะด้วย สฬายตนะเล่าก็เป็นไปในวิสัย 
ของตนๆมีรูปเป็นต้น)และเป็นปัจจัยแก่ผัสสะด้วยผัสสะเล่าก็สัมผัสอารมณ์เป็นปัจจัย 
แก , เวทนาด้วย เวทนาเล่าก็เสวยรสอารมณ์และเป็นปัจจัยแก , ตัณหาด้วย ตัณหาเล่า 


๑ อภิ.ว. (ไทย) ๓๕/๒๑๐/๑๗๗ 


10-1996 (0863-0976)8 


969 


1/5/11,2:46/\1\/เ 



















๙๗๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ก็กำหนัดยินดีในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดยินดีและเป็นปัจจัยแก่อุปาทานด้วย 
อุปาทานเล่าก็ถือมั่นในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความถือมั่นและเป็นปัจจัยแก , ภพด้วย 
ภพเล่าก็พล่านไปในคติต่างๆ และเป็นปัจจัยแก่ชาติด้วย ชาติเล่าก็ยังขันธ์ทั้งหลาย 
ให้เกิดและเพราะเป็นไปโดยเป็นอาการเกิดขึ้นแห่งขันธ์ทั้งหลายนั้น จึงเป็นปัจจัยแก่ 
ชรามรณะด้วย ชรามรณะเล่าก็ครอบเอาความงอมและความแตกแห่งขันธ์ทั้งหลาย 
ไว้ และเป็นปัจจัยเพื่อความปรากฏขึ้นในภพอื่น เพราะเป็นที่ตั้ง (คือเป็นเหตุ) แห่ง 
ปกิณณกทุกข์มีโสกะเป็นต้น เหตุนั้น ภวจักรนี้ บัณฑิตพึงทราบแม้โดยกิจ คือความ 
เป็นไปโดยหน้าที่ ๒ ในบททั้งปวงตามควร 

โดยเป็นเครื่องกั้น 

[๖๕๗] อีกข้อหนึ่ง เหตุใดในบทเหล่านี้บทว่า “สังขารมีเพราะปัจจัยคืออวิชชา” 
นี้เป็นเครื่องกั้น (คือปฏิเสธ) ความเห็น'ว่ามีผู้ส'ร้าง บทว่า “วิญญาณ มี เพราะปัจจัยคือ 
สังขาร” เป็นเครื่องกั้นความเห็นว่า อัตตาเคลื่อนที่ได้บทว่า “นามรูปมีเพราะวิญญาณ” 
เป็นเครื่องกั้นฆนสัญญา (ความสำคัญว่าเป็นก้อน) เพราะแสดงความแตกได้แห่ง 
วัตถุที่คนเขลากำหนดเอา (เอง) ว่า เป็นอัตตา บทว่า “สฬายตนะ มี เพราะปัจจัยคือ 
นามรูป” เป็นต้น เป็นเครื่องกั้นความเห็น (ผิด ต่างๆ) มีเห็นว่า อัตตาเห็น ฯลฯ 
อัตตารู้สึก อัตตาสัมผัส อัตตาเสวย (เวทนา) อัตตาอยาก อัตตาถือมั่น อัตตาเป็น 
อัตตาเกิด อัตตาแก , อัตตาตาย ดังนี้เป็นต้น เหตุนั้น ภวจักรนั้น บัณฑิตพึงทราบ 
แม้โดยเป็นเครื่องกั้นความเห็นผิดตามควร 

โดยอุปมา 

[๖๕๘] อีกข้อหนึ่ง เหตุใด ในองค์เหล่านี้ อวิชชาอุปมาเหมือนคนบอดเพราะ 
ไม่เห็นธรรมทั้งหลายทั้งโดยลักษณะประจำตัว (ของธรรมนั้น ๆ)ทั้งโดยสามัญญลักษณะ 
สังขารอันมีเพราะปัจจัยคืออวิชชา เหมือนการก้าวพลาดของคนบอด วิญญาณอันมี 
เพราะปัจจัยคือสังขาร เหมือนการหกล้มของคนก้าวพลาด นามรูปอันมีเพราะปัจจัย 
คือวิญญาณ เหมือนความเกิดเป็นแผล!]ขึ้นแห่งคนหกล้ม สฬายตนะอันมีเพราะ 
ปัจจัยคือนามรูป เหมือนต่อม (หัว!]อันเกิดขึ้นเพื่อให้) ฟิแตก ผัสสะอันมีเพราะ 


10-1996 (0863-0976)8 


970 


1/5/11,2:46/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๗๑ 


ปัจจัยคือสฬายตนะ เหมือน (อะไร) กระทบต่อมฟิเข้า เวทนาอันมีเพราะปัจจัยคือ 
ผัสสะ เหมือนความทุกข์ (เจ็บปวด) เกิดแต่การกระทบ ตัณหาอันมีเพราะปัจจัย 
คือเวทนา เหมือนความปรารถนาจะแก้ทุกข์ อุปาทานอันมีเพราะปัจจัยคือตัณหา 
เหมือนการคว้าเอายาแสลงด้วยมุ่งแต่จะแก้ (ทุกข์) ภพอันมีเพราะปัจจัยคืออุปาทาน 
เหมือนการทายาแสลงที่ตนถือไว้ ชาติอันมีเพราะปัจจัยคือภพ เหมือนเกิดเป็น 
ฟิกลายเพราะทายาแสลงเข้า ชรามรณะอันมีเพราะชาติ เหมือนความแตกแห่งฟิ 
เพราะฟิกลาย 

หรือนัยหนึ่ง เหตุใด ในองค์เหล่านี้ อวิชชาย่อมครอบงำสัตว์ทั้งหลายไว้ โดยทำ 
ให้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิด เหมือนเฝัางำดวงตา (ทั้งสองข้าง) ไว้ คนโง่ที่ถูกอวิชชา 
นั้นครอบงำไว้แล้ว ย่อมห่อตัวไว้ด้วยสังขารทั้งหลายอันนำไปสู่ภพใหม่ เหมือนตัว 
ไหมห่อตัวได้ด้วยส่วนๆ หนึ่งแห่งฝักไหม วิญญาณที่สังขารครอบครองแล้วย่อมได้ที่ 
อาศัยในคติทั้งหลาย เหมือนพระราชกุมารที่ปริณายกปกป้องแล้วย่อมได้ความ 
สนับสนุนในราชสมบัติ วิญญาณย่อมยังนามรูปมากประการให้เกิดในปฏิสนธิเพราะ 
ตรึกไปในอารมณ์อันเป็นนิมิตแห่งอุปบัติ (มีกรรมนิมิต เป็นต้น) เหมือนนักเล่นกล 
ทำกลให้เกิดได้หลายประการ สฬายตนะที่ตั้งมั่นอยู่ในนามรูปแล้วย่อมถึงความเจริญ 
งอกงามไพบูลย์ เหมือนพุ่มไม้ในป่าที่ตั้งมั่นอยู่ในพื้นตินดี ย่อมถึงความเติบโต 
งอกงามแผ่กว้าง ผัสสะย่อมเกิดเพราะความกระทบกันแห่งอายตนะ เหมือนไฟเกิด 
เพราะการสีแห่งไม้สีไฟอันบน เวทนาย่อมเกิดแก , บุคคลผู้ถูกผัสสะกระทบ เหมือน 
ความร้อนเกิดแก่คนที่ไฟถูกเอา ตัณหาย่อมเจริญมากแก , คนที่เสวยเวทนาอยู่ 
เหมือนความกระหาย เพิ่มมากขึ้นแก่คนที่ดื่มนั้าเกลือเข้าไป ผู้ทะเยอทะยาน (ด้วย 
ตัณหา) แล้วย่อมทำความปรารถนาในภพทั้งหลาย เหมือนคนกระหายปรารถนาใน 
ฟ้าดื่ม การทำความปรารถนานั้นนับเป็นอุปาทานของเขา เขาย่อมมั่นด้วยอุปาทาน 
เหมือนปลายึดเอาเบ็ดไว้มั่นด้วยความโลภในเหยื่อ เมื่อภพมีอยู่ ชาติก็ย่อมมี 
เหมือนเมื่อพืชมีอยู่หน่อก็ย่อมมีชรามรณะย่อมมีแก่ผู้เกิดมาแล้วแน่แท้เหมือนการล้ม 
ย่อมมีแก่ต้นไม้ที่เกิดขึ้นแล้วเป็นแน่ เหตุนั้น ภวจักรนั้น บัณฑิตพึงทราบแม้โดย 
อุปมาทั้งหลายดังกล่าวมาฉะนี้ ตามควร 


10-1996 (0863-0976)8 


971 


1/5/11,2:46/\1\/เ 


















๙๗๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โดยต่างความลึก 

[๖๕๙] อีกข้อหนึ่ง เหตุใดคำพระบาลีว่า “อานนท์ ก็แลปฏิจจสมุปบาทนี้เป็น 
ธรรมลึกด้วย (เด้าที่ปรากฏออกมา) ก็ลึกด้วย” ๑ ดังนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอา 
ความที่ปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นธรรมลึกทั้งโดยอรรถ (คือผล) ทั้งโดยธรรม (คือเหตุ) 
ทั้งโดยการแสดง ทั้งโดยปฏิเวธ เหตุนั้น ภวจักรนั้น บัณฑิตพึงทราบแม้โดยต่าง 
ความลึกตามควร 


ลึกโดยผล 

ในความลึกเหล่านั้น เหตุใด อรรถคือความที่ชรามรณะเกิดขึ้นเป็นไปพร้อมเพราะ 
ปัจจัยคือชาติ ชื่อว่าเป็นธรรมลึก เพราะอรรถคือความที่ชรามรณะเป็นไปพร้อม 
เพราะปัจจัยคือชาติอย่างนี้ว่า “ชรามรณะย่อมไม , มีแต่ชาติหามิได้ และเว้นชาติเสีย 
มันจะมีเหตุอื่นก็หามิได้ และมันย่อมเป็นไปพร้อมแต่ชาติด้วยประการอย่างนี้” ดังนี้ 
เป็นธรรมที่รู้ได้ยาก นัยเดียวกันนั้น อรรถคือความที่ชาติเกิดขึ้นเป็นไปพร้อมเพราะ 
ปัจจัยคือภพ ฯลฯ อรรถคือความที่สังขารเกิดขึ้นไปพร้อมเพราะปัจจัยคืออวิชชา (ล้วน) 
เป็นธรรมลึก เหตุนั้น ภวจักรนี้จึงชื่อว่าลึกโดยอรรถแล นี่เป็นความลึกโดยอรรถ 
(คือผล) ในภวจักรนี้เป็นอันดับแรก แท้จริง ผลที่เกิดแต่เหตุ ท่านเรียกว่าอรรถ 
ดังพระบาลีว่า “ความรู้ในผลอันเกิดแก่เหตุ ชื่อว่าอัตถปฏิสัมภิทา” ๒ 

ลึกโดยเหตุ 

ประการหนึ่ง เหตุใด อรรถคือความที่อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลาย ชื่อว่า 
เป็นธรรมลึก เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารนั้นๆ โดยอาการใดและโดยสถานะใด 
อาการนั้นและสถานะนั้นเป็นกรณีที่รูได้ยาก นัยเดียวกันนั้น อรรถคือความที่สังขาร 
เป็นปัจจัยแก่วิญญาณ ฯลฯ อรรถคือความที่ชาติเป็นปัจจัยแก่ชรามรณะ (ล้วน) 
เป็นธรรมลึก เหตุนั้นภวจักรนี้จึงชื่อว่าลึกโดยธรรมแล นี่เป็นความลึกโดยธรรม (คือเหตุ) 
ในภวจักรนี้ แท้จริง คำว่า “ธรรม” เป็นชื่อแห่งเหตุ ดังพระบาลีว่า “ความรูในเหตุ 
ชื่อว่าธัมมปฏิสัมภิทา” ๓ 


๑ ดูเทียบ ที. ม. (ไทย) ๑๐/๙๕/๕๗ ๒ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๗๒๐/๔๕๙ 

๓ อภิ.ว. (ไทย) ๓๕/๗๒๐/๔๕๙ 


10-1996 (0863-0976)8 


972 


1/5/11,2:46/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๗๓ 


ลึกโดยการแสดง 

ประการหนึ่ง เหตุใด แม้การแสดงปฏิจ'จสมุปบาทนั้นก็ลึก เพราะเป็นการแสดง 
ที่พึงให้ดำเนินไปโดยเหตุนั้นๆ โดยประการนั้นๆ ญาณอื่นแต่พระสัพพัญณุตญาณ 
ย่อมไม , ได้ที่ตั้ง ในปฏิจจสมุปบาทนั้น จริงอย่างนั้น ภวจักรนั้น ในบางสูตรทรงแสดง 
อนุโลม บางสูตรทรงแสดงโดยปฏิโลม บางสูตรทรงแสดงทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลม 
บางสูตรทรงแสดงตั้งแต่ตอนกลางไปโดยอนุโลมบ้าง บางสูตรทรงแสดงทั้ง ๓ สนธิ ๔ 
สังเขป บางสูตรทรงแสดง ๒ สนธิ ๓ สังเขป บางสูตรทรงแสดงแต่สนธิเดียว ๒ สังเขป 
เหตุนั้น ภวจักรนี้จึงชื่อว่าลึกโดยการแสดงผล นี่เป็นความลึกโดยการแสดง 

ลึกโดยปฏิเวธ 

ประการหนึ่ง เหตุใดในปฏิจจสมุปปาทธรรมนี้สภาวะแห่งธรรมมีอวิชชาเป็นต้น 
นั้นใด อนึ่ง เพราะสภาวะใดที่พระโยคาวจรแทงตลอดแล้ว ธรรมทั้งหลายมีอวิชชา 
เป็นต้นก็เป็นอันได้แทงตลอดโดยลักษณะประจำตัว (ของธรรมนั้น ๆ) อย่างถูกต้องด้วย 
สภาวะนั้นจัดว่าลึกเพราะหยั่งได้ยาก เหตุนั้น ภวจักรนี้จึงชื่อว่าลึกโดยปฏิเวธ 

นัยเดียวกันนั้นแล เหตุใด ในปฏิจจสมุปปาทธรรมนี้ อรรถคือความไม , รู้ ความ 
ไม่เห็น ความไม่แทงตลอดด้วยดีซึ่งสัจจะแห่งอวิชชาก็ลึก อรรถคือความปรุงแต่ง ความ 
พอกพูนขึ้น ความเป็นไปกับราคะ ความแย้งต่อราคะแห่งสังขารทั้งหลายก็ลึก อรรถ 
คือความว่างเปล่า ความไม่ขวนขวาย (คือไม , มีความคิด) ความไม่เคลื่อนที่ไป (แต่) 
ปรากฏโดยปฏิสนธิได้ แห่งวิญญาณก็ลึก อรรถคือความเกิดขึ้นพร้อมกัน ความแยก 
กัน ความแยกกันไม่ได้ ความน้อมไปได้ ความสลายได้แห่งนามรูปก็ลึก อรรถคือ 
ความเป็นอธิบดี ความเป็นโลก ความเป็นทวาร ความเป็นเขต ความเป็นวิสยี (คือ 
เป็นอินทรีย์) แห่งสฬายตนะก็ลึก อรรถคือความต้องกันเข้า ความเบียดกันเข้า ความ 
ถึงกันเข้า ความประชุมกันเข้าแห่งผัสสะก็ลึก อรรถคือความเสวยรสอารมณ์ ความ 
เป็นสุข เป็นทุกข์ และกลางๆ ความเสวยอย่างนิชชีวะ (คือไม่มี อัตตาผู้เสวย) แห่ง 
เวทนาก็ลึก อรรถคือความเพลิดเพลิน ความจอดใจ ความปรารถนา (ที่ไหลรุด) ดุจ 
ลำธาร (แผ่คลุม) ดุจเครือเถา (แผ่กว้าง) ดุจแม่ฟ้า และไม , รู้จักเต็มดุจทะเล 
แห่งตัณหาก็ลึก อรรถคือความยึด ความถือ ความปักใจ ความจับใจ ความก้าวล่วง 


10-1996 (0863-0976)8 


973 


1/5/11,2:46/\1\/เ 


















๙๗๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ยากแห่งอุปาทานก็ลึก อรรถคือความประมวลไว้ ความปรุงแต่งไว้ และความซัดไปใน 
กำเนิดในคติใน (วิญญาณ)ฐิติ และใน (สัตต) นิวาสแห่งภพก็ลึก อรรถคือ ความเกิด 
ความได้กำเนิด ความหยั่งลง (ในครรภ์) ความผลิตขึ้น ความปรากฏขึ้นแห่งชาติก็ลึก 
อรรถคือความสิ้นไป ความเสื่อมไป ความตกไป ความแปรไปแห่งชรามรณะก็ลึก เหตุนั้น 
ภวจักรนี้จึงชื่อว่าลึกโดยปฏิเวธแล 

นี้เป็นความลึกโดยปฏิเวธในปฏิจจสมุปปาทธรรมนี้ 

โดยต่างนัย 

[๖๖๐] ประการหนึ่ง เหตุใด ในปฏิจจสมุปปาทธรรมนี้ มีนัยแห่งอรรถอยู่ ๔ 
คือ เอกัตตนัย (นัยแห่งอรรถเป็นอันเดียว) นานัตตนัย (นัยแห่งอรรถต่างๆ กัน) 
อัพยาปารนัย (นัยแห่งอรรถว่าไม่มีความขวนขวาย) เอวังธัมมตานัย (นัยแห่งอรรถ 
ว่าเป็นธรรมดาอย่างนั้นเอง) เหตุนั้น ภวจักรนั้น บัณฑิตจึงควรทราบแม้โดยความ 
ต่างนัยอีกตามควร 


เอกัตตนัย 

ใน ๔ นัยนั้น ความไม่ขาดสายแห่งความสืบต่อดังนี้คือ สังขารมีเพราะปัจจัย 
คืออวิชชา วิญญาณมีเพราะปัจจัยคือสังขารเป็นต้น ดุจความที่พืชถึงความเป็นต้นไม้ 
เพราะความมีขึ้น แห่งอวัยวะของต้นไม้มีหน่อเป็นต้น (สืบต่อกันมา) ฉะนั้น ชื่อ 
ว่าเอกัดดนัย ซึ่งเป็นบัยที่เมื่อพระโยคาวจรเห็นโดยถูกต้อง ย่อมละอุจเฉททิฏฐิได้ 
เพราะหยั่งรู้ความไม , ขาดสายแห่งความสืบต่ออันเป็นไปอยู่โดยความสัมพันธ์กัน 
แห่งเหตุและผล เมื่อเห็นผิดไป ย่อมจะยึดนั้นสัสลดทิฏฐิ เพราะถือเอาความไม่ 
ขาดสายแห่งความสืบต่ออันเป็นไปอยู่โดยความสัมพันธ์กันแห่งเหตุและผลว่า เป็น 
อันเดียวไปเสีย 


10-1996 (0863-0976)8 


974 


1/5/11,2:46/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๗ ปัญญาภูมินิเทศ 


๙๗๕ 


นานัตตนัย 

ส่วนการกำหนดลักษณะของใครของมันแห่งธรรมทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นชื่อว่า 
นานัดตนัย ซึ่งเป็นนัยที่เมื่อเห็นโดยถูกต้องย่อมละสัสลดทิฏฐิได้ เพราะเห็นความเกิด 
ขึ้นแห่งสิ่งใหม่ๆ เมื่อเห็นผิดไปย่อมจะยึดมั่นอุจเฉททิฏฐิ เพราะถือเอาเหตุผลอันตก 
อยู่ในลันดานเดียวลัน (คอมีสันตติเดียวกันดังกล่าวแล้ว) สันดานมาแตกลง (คือตาย) 
มั่นเองว่าต่างกัน (คือเป็นคนละอัน ไม่สืบต่อกัน) ไปเสีย 

อัพยาปารนัย 

ความที่อวิชชาไม่มีความขวนขวาย (คือไม่มีความคิดว่า) “สังขารทั้งหลายข้าทำ 
ให้เกิดขึ้น” หรือว่าสังขารไม่มีความขวนขวาย (คือไม่มีความคิด) ว่า “วิญญาณข้า 
ทำให้เกิดขึ้น” ดังนี้เป็นอาทิ ชื่อว่าอัพยาปารบัย ซึ่งเป็นนัยที่เมื่อเห็นโดยถูกต้อง 
ย่อมละอัดตทิฏฐิ (ความเห็นว่ามีอัตตา) ได้ เพราะหยั่งรู้ความไม่มีผู้สร้าง เมื่อเห็น 
ผิดไปย่อมจะยึดเอาอกิริยทิฏฐิ เพราะไม , ถือเอาความเป็นเหตุแห่งธรรมทั้งหลายมี 
อวิชชาเป็นต้น ซึ่งแม้เมื่อความขวนขวายไม่มี ก็มีได้โดยสภาวนิยม 


เอวังธัมมตานัย 

ส่วนนัยว่า “ความเกิดขึ้นแห่งผลมีสังขารเป็นต้น ย่อมมีแต่เหตุมีอวิชชา 
เป็นต้นเท่านั้น ดุจความเกิดขึ้นแห่งนมส้มเป็นต้น ย่อมมีแต่นมสดเป็นต้นฉะนั้น 
มิใซ่อื่น” (ดัง)นี้ ชื่อว่า เอวังธัมมตานัย ซึ่งเป็นนัยที่เมื่อเห็นโดยถูกต้อง ย่อมละ 
อเหตุกทิฏฐิและอกิริยทิฏฐิได้ เพราะหยั่งรู้ผลโดยสมควรแก่ปัจจัย เมื่อเห็นผิดไป 
ย่อมจะยึดมั่นอเหดุกทิฏฐิและนิยตวาทะ เพราะไม่ถือเอาความเป็นไปแห่งผลตามควร 
แก , ปัจจัยแล้ว ยังถือว่าสิ่งอะไรๆ มิได้เกิดแต่เหตุอะไรๆ (ถือว่าสุดแต่โชคเคราะห์ 
ต่างหาก) แล 


10-1996 (0863-0976)8 


975 


1/5/11,2:46/\1\/เ 


















๙๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ภวจักรนี้ บัณฑิตพึงทราบโดยว่า (องค์ไหน) เกิดแต่ 
สัจจะ (ไหน) ๑ โดยกิจ ๑ โดยเป็นเครื่องกั้น ๑ โดยอุปมา 
ทั้งหลาย ๑ โดยด่างความลึก ๑ โดยต่างนัย ๑ ตามควร 
ด้วยประการฉะนี้ 

[๖๖๑] เพราะเหตุที่บุคคลผู้ยังมิได้ทำลายภวจักร อันหยั่งไม่ถึงเพราะเป็น 
ธรรมลึก อันต่อต้านยาก เพราะถือเอาได้โดยนัยต่างๆ นี้เสียด้วยดาบคือญาณอัน 
ลับดีที่หินอย่างประเสริฐคือสมาธิแล้ว แลล่วงลังสารภัยอันเป็นขั้นอยู่เป็นนิตย์ ดุจ 
อสนีวิจักร (คือสายฟ้า) ไปได้ ไม่มีลักคนแม่ในฝัน จริงอยู่ ข้อนี้แม้'พระผู้มีพ'ระภาค 
ก็ได้ตรัสไว้ว่า “อานนท์ ก็ปฏิจจสมุปบาทนี้เป็นธรรมลึกด้วย เด้า (ที่ปรากฏออกมา) 
ก็ลึกด้วย อานนท์ ก็เพราะไม , เข้าใจ ไม่รู้ตามธรรมยั่น หมู่สัตว์นี้จึงเกิดเป็นผู้ (ยุ่งเหยิง) 
ดุจด้ายยุ่ง เกิดเป็นผู้ (ซับซ้อน) ดุจรังนกคุณิ เกิดเป็นผู้ (สับสน) ดุจหญ้ามุงกระต่าย 
และหญ้าปล้อง ไม่ล่วงอบาย ทุคติ วินิบาต สงสารไปได้” ๑ ดังนี้ เพราะเหตุนั้น บัณฑิต 
ผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลและเพื่อความสุขแก , ตนก็ดี แก่ผู้อื่นก็ดี พึงละกิจเศษๆ เสียแล้ว 

จะได้ความหยั่งลงมั่น ในประเภทแห่งปัจจยาการอันลึก 
นี้ ด้วยประการใด ก็พึงเป็นผู้แสดงประกอบเนืองๆ ด้วย 
ประการนั้นเทอญ 

ปริเฉทที่ ๑๗ ชื่อปัญญาภูมินิเทศ 
ในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก , ความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


๑ ที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๙๕ /๕๗; สํ.นิ. (ไทย) ๑๖/๖๐/๑๑๓ 


10-1996 (0863-0976)8 


976 


1/5/11,2:46/\1\/เ 




















ปริป็เฉทที่ 


ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ 


๑. นามรูปปริคคหญาณ 

[๖๖๒] วิสุทธิใดที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่า ครั้นโยคาวจรทำการบ่มญาณ(ของตน) 
ด้วยการเล่าเรียนและสอบถามในธรรมทั้งหลาย ที่เป็นภูมิ (แห่งวิปัสสนาปัญญา) เหล่าน 
(โดยทางปริยัติ) แล้วควรทำวิสุทธิที่เป็นรากเหง้า ๒ ประการ คือ สีลวิสุทธิ (ความ 
บริสุทธิ้ของศีล) และ จิตตวิสุทธิ (ความบริสุทธึ๋ของจิต) ให้สมบูรณ์ (โดยทางปฏิบัติ) 
นั้น ศีล ๔ อย่างมีความสำรวมในพระปาติโมกข์เป็นต้น ซึ่ง (รักษา) บริสุทธิ้ดีแล้ว 
เรียกว่า สีลวิสุทธิ และศีล ๔ อย่างนั้น ได้กล่าวไว้พิสดารแล้วในสีลนิเทศ สมาบัติ ๘ 
พร้อมทั้งอุปจารสมาธิ เรียกว่า จิตตวิสุทธิ แมีจิตตวิสุทธินั้นก็กล่าวไว้พิสดารโดยอาการ 
ทุกอย่างแล้วเช่นกัน ในสมาธินิเทศ ซึ่งท่านกล่าวไว้ด้วยคำว่า “จิตตะ (คือ จิตฺตํ 
ปณณณฺจ ภาวย 0 - พึงทำสมาธิจิตและอริยปัญญาให้เกิด)” เป็นหลัก เพราะฉะนั้น พึง 
ทราบ จิตตวิสุทธิ นั้น โดยนัยซึ่งกล่าวไว้พิสดารแล้วใน สมาธินิเทศ นั้นเช่นกัน 

แต่ที่กล่าวไว้ว่า “วิสุทธิ ๕ เหล่านี้ คือ ทิฏฐิจิสุทธิ (ความเห็นบริสุทธึ๋) ๑ กังขา- 
วตรณ วิ สุทธิ (ความบริสุทธิ้ด้วยข้ามพ้นความสงสัย) ๑ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ 
(ความบริสุทธิ้ด้วยความรู้ความเห็นว่าเป็นทางปฏิบัติถูกและทางปฏิบัติไม่ถูก) ๑ 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (ความบริสุทธิ้ด้วยความรู้ความเห็นในทางปฏิบัติถูก) ๑ 
ญาณทัสสนวิสุทธิ (ความบริสุทธึ๋ของความรู้ความเห็น) ๑ เป็นสรีระ (ร่างกาย)” นั้น 

บรรดาวิสุทธิเหล่านั้น (พึงทราบว่า) ความเห็นนามและรูป ตามเป็นจริงเรียก 
ว่า ทิฏฐิวิสุทธิ 


10-1996 (0977-0994)8 


977 


1/5/11,2:47/\1\/เ 



















๙๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๑. นามรูปววัฏฐาน หรือ สังขารปริจเฉท ๑ 

[๖๖๓] โยคาวจรผู้ปรารถนาจะบรรลุ ทิฏฐิวิ สุทธิ นั้น (ถ้าเป็น) สมถยานิกะ (ผู้ 
มีสมถะเป็นทางดำเนิน) ครั้นออกจากรูปาวจรฌานและอรูปาวจรฌาน ฌานใดฌาน 
หนึ่ง เว้นแต่เนวสัญญานาสัญญายตนะแล้ว ก่อนอื่นพึงกำหนดองค์ทั้งหลายของฌาน 
มีวิตกเป็นต้น และธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยองค์ของฌานนั้น (เช่น เวทนา สัญญา 
เป็นต้น) โดยลักษณะ และรส (หน้าที่) เป็นต้น (ของธรรมนั้นๆ ) ครั้นแล้ว พึง 
กำหนดแม้ทั้งหมด (ดังกล่าวมา) นั้นว่า “นาม” โดยความหมายว่า “น้อมไป” เพราะ 
มุ่งหน้าน้อมไปสู่อารมณ์แต่นั้นเมื่อโยคาวจรผู้นี้แหละจะพิจารณาดู นาม นั้นให์ใกลชด 
เข้าไป จึงติดตามดูว่า นาม นี้อาศัยอะไร จึงเป็นไป ? ก็เห็นหทยรูป (หัวใจ) เป็นที่อาศัย 
ของนาม เปรียบเหมือนบุรุษเห็นงูภายในเรือน จึงติดตามมันไป ก็พบที่อาศัยของมัน 
ฉะนั้นครั้นแล้วโยคาวจรผู้นั้นก็กำหนด รูป ว่าภูตรูปทั้งหลายเป็นที่อาศัยของหทยรูป 
และอุปาทายรูปทั้งหลายนอกนั้นก็อาศัยภูตรูป ท่านโยคาวจรนั้น กำหนดแม้ทั้งหมด 
นั้นว่า “รูป” เพราะ (มัน) เสื่อมสลาย แต่นั้น ก็กำหนดนามและรูปโดยสังเขปว่า นาม 
มีการน้อมไปเป็นลักษณะ รูป มีการเสื่อมสลายเป็นลักษณะ ดังนี้ 

๑. กำหนดนามและรูปทางธาตุ ๔ ๒ 

[๖๖๔] ส่วนโยคาวจรผู้เป็น วิปัสสนายานิกะ (ผู้มีวิปัสสนาเป็นทางดำเนิน)ล้วน ๆ 
หรือว่า ผู้เป็นสมถยานิกะนั้นนั้นเอง กำหนดธาตุ ๔ โดยสังเขปหรือโดยพิสดาร ด้วย 
มุขในการกำหนดธาตุเหล่านั้นๆ ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน จตุธาตุววัฏฐาน มุขใดมุข 
หนึ่ง ครั้นแล้วเมื่อธาตุทั้งหลายปรากฏชัดแจ้งแก่โยคาวจรผู้นั้นโดยรส (หน้าที่) และ 
โดยลักษณะของมันตามเป็นจริง รูป ๑๐ ในเส้นผมซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐาน ก็ปรากฏ 
โดย กายทสกะ อย่างนี้ก่อนคือ ธาตุ ๔ สี ๑ กลิ่น ๑ รส ๑ โอชา ๑ ชีวิต ๑ กายประสาท 
๑ และรูปอีก ๑๐ ก็ปรากฏโดย ภาวทสกะ (คือ ๑๐ เหมือนกายทสกะ ต่างกันแต่เปลี่ยน 
กายประสาท เป็น ภาวะ คือ เพศชาย หรือเพศหญิง) เพราะมีภาวะ (เพศ) อยู่ในเส้นผม 


๑ คือ นามรูปปริจเฉทญาณ เป็นญาณลำดับที่ ๑ ในญาณ ๑๖ 

๒ กัมมัฏฐานที่ใช้เป็นอารมณ์กำหนด มีหลายอย่างตามหัวชัอ ๑-๕ สุดแต่โยคาวจรจะเลือกหัวข้อใดให้ถูก 
แก่จริตของตน - ดูต่อไป 


10-1996 (0977-0994)8 


978 


1/5/11,2:47/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๘ ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ 


๙๗๙ 


ซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐานใ?นเหมือนกัน และรูปอีก ๒๔ คือ โอชัฏฐมกะ (รูปมีโอชะเป็นที่ 
๘ ได้แก่ ธาตุ ๔สี ๑ กลิ่น ๑ รส ๑ และ โอชะเป็นที่แปด ๑)ซึ่งมีอาหารเป็นสมุฏฐาน 
๑ โอชัฏฐมกะ ซึ่งมีฤดูเป็นสมุฏฐาน ๑ โอชัฏฐมกะ ซึ่งมีจิตเป็นสมุฏฐาน ๑ (๘ X ๓ = 
๒๔) ก็ปรากฏในเส้นผมซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐานใ?นด้วยเช่นกัน เพราะฉะใ?น จึง 
ปรากฏเป็นรูป ๔๔ - ๔๔ ในโกฏฐาส๒๔ซึ่งมีสมุฏฐาน ๔ ด้วยอาการดังกล่าวนี้ 

แต่ทว่า ในรูปซึ่งมีฤดูและจิตเป็นสมุฏฐาน ๔ อย่างเหล่านี้ คือ ฟ้าเหงื่อ ๑ ฟ้าตา 
๑ ฟ้าลาย ๑ ฟ้ามูก ๑ ปรากฏรูป ๑๖ - ๑๖ โดยโอชัฏฐมกะ ๒ ส่วนในรูปซึ่งมีฤดู 
เป็นสมุฏฐาน ๔ เหล่านี้ คือ อาหารใหม่ ๑ อุจจาระ ๑ ฟ้าเหลือง ๑ ฟ้ามูตร ๑ ปรากฏ 
รูป ๘- ๘ โดยโอชัฏฐมกะซึ่งมีฤดูเป็นสมุฏฐานแต่อย่างเดียวเท่านั้นด้วยประการฉะนี้ 

นี้เป็นนัย (แห่งการกำหนดรูป) ในอาการ ๓๒ ก่อน 

แต่ เมื่ออาการ ๓๒ นี้ปรากฏชัดแจ้งแล้ว อาการอีก ๑๐ อย่างก็ปรากฏชัดแจ้งใน 
อาการ ๑๐ อย่างนั้น ในส่วนที่เป็นความร้อน (เตโช) อันเกิดแต่กรรมซึ่งเป็นเครื่อง 
ย่อยอาหารที่กินเข้าไปเป็นต้น ปรากฏรูป ๙ คือ โอชัฏฐมกะ (๘) และ ชีวิต (๑) 
ในส่วนที่เป็น ลมอัสสาสะปัสสาสะอันเกิดแต่จิต ก็ปรากฏรูป ๙ เหมือนกัน คือ 
โอชัฏฐมกะ (๘) และเสียง (๑) แต่ในส่วนที่เหลืออีก ๘ ซึ่งมีสมุฏฐาน ๔ ปรากฏรูปเป็น 
๓๓ - ๓๓ คือ ชีวิตนวกะ (๙) และโอชัฏฐมกะ (๘) อีก ๓ (๙ + ๒๔ = ๓๓)® เมื่อภูตรูป 
และอุปาทายรูปทั้งหลายเหล่านี้เกิดปรากฏแก , โยคาวจรผู้นั้นด้วยอาการ ๔๒ โดย 
พิสดารด้วยประการดังกล่าวนี้รูปทั้งหลายอีก ๖๐ คือ จักขุทสกะ (๑๐) ๔ เป็นต้น และ 
หทยวัตถุทสกะ (๑๐) ก็เป็นรูปที่ปรากฏโดยวัตถุและทวารด้วย 

โยคาวจรผู้นั้น ครั้นรวมรูปแม้ทั้งหมดเหล่านั้นเข้าเป็นอันเดียวกันโดยลักษณะ คือ 
ความเสื่อมสลาย ก็เห็นว่า นี่คือรูป เมื่อโยคาวจรนั้นกำหนดเห็นรูปอย่างนี้แล้ว อรูป- 
ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏทางทวาร อรูปธรรมนี้คืออะไรบ้าง ? คือ โลกียจิต ๘๑ ได้แก่ 
ปัญจวิญญาณ ๒ (๕ + ๕ = ๑๐) มโนธาตุ ๓ (และ) มโนวิญญาณธาตุ ๖๘ (รวม ๘๑) 
และเจตสิก ๗ เหล่านี้คือ ผัสสะ ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ เจตนา ๑ ชีวิต ๑ จิตตัฏฐิติ ๑ 
และมนสิการ ๑ ซึ่งเกิดร่วมกับ (โสกีย) จิตเหล่านั้นโดยไม่แตกต่างกัน แต่โลถุตตรจิต 


๑ '๒๔ คอ โอธฎฐมกรูป ๘ X ต ะ ๒๔ 


10-1996 (0977-0994)8 


979 


1/5/11,2:47 / \1\/เ 



















๙๘๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ทั้งหลายไม , ไปสู่การกำหนดรู้แกโยคาวจรผู้เป็น สุทธวิปัสสกะ (ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาล้วน) 
และแกโยคาวจรผู้เป็น สมถยานิกะ เพราะยังมิได้บรรลุ (โลกุตดรจิตเหล่านั้น) 

โยคาวจรผู้นั้น ครั้นรวมอรูปธรรมแม้ทั้งหมดเหล่านั้นเข้าเป็นอันเดียวกันโดย 
ลักษณะ คือความน้อมไป ก็เห็นว่า นี่คือนาม 

โยคาวจรผู้หนึ่งกำหนด นาม และ รูป โดยพิสดาร ด้วยการกำหนดธาตุ ๔ เป็น 
หลัก ด้วยอาการดังกล่าวนี้ 

๒. กำหนดนามและรูปทางธาตุ ๑๘ 

[๖๖๕] โยคาวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดนามและรูป ด้วยธาตุ ๑๘ กำหนดอย่างไร ? 
คือ ภิกษุในพระศาสนานี้คำนึงถึงธาตุทั้งหลายว่า ‘ไนอัตภาพนี้ มีจักขุธาตุ รูปธาตุ 
จักขุวิญญาณธาตุ มีโสตธาตุ สํททธาตุ โสตวิญญาณธาตุ ฯลฯ มีมโนธาตุ ธัมมธาตุ 
มโนวิญญาณธาตุ” ดังนี้แล้ว ไม่ยึดถือก้อนเนื้อที่สายเอ็นรึงรัดไวิในเบ้าตา รูปยาวและ 
กว้าง วิจิตรด้วยวงสีขาวสี ดำ และ สีดำ มาก ซึ่งชาวโลกหมายรู้กันว่า “จักขุ” แต่กำหนด 
เอาจักขุประสาทมีประการดังกล่าวแล้วในอุปาทายรูปทั้งหลายในขันธนิเทศว่า “จักขุ- 
ธาตุ” ส่วนรูป ๕๓ นอกนั้น ซึ่งมีอยู่ดังนี้ คือ สหชาตรูป ๙ ได้แก่ธาตุ ๕ อันเป็นที่ 
อาศัยของจักขุประสาทนั้น กับรูปคือ สี กลิ่น รสและโอชา รวมอีก ๕ อันเป็นรูปบริวาร 
และชีวิตินทรีย์เป็นรูปอนุบาล (อัก ๑) กัมมชรูป ๒๐ โดยเป็นกายทสกะ (๑๐) และ 
ภาวทสกะ (๑๐) ซึ่งอยู่ในจักขุประสาทนั้นนั้นเอง (กับทั้ง) อนุปาทินนรูป ๒๔ โดย 
เป็นโอชัฏฐมกรูป (๘) ทั้ง ๓ มีโอชัฏฐมกะซึ่งมีอาหารเป็นสมุฏฐานเป็นต้น (จึงเป็น 
๙ + ๒๐ + ๒๕ ะะ ๕๓) โยคาวจรก็ไม่กำหนดเอารูป ๕๓ เหล่านั้นว่า “จักขุธาตุ” 

ถึงแม่ในธาตุทั้งหลายมีโสตธาตุเป็นต้น ก็มีนัยนี้ ส่วนในกายธาตุมีเหลืออยู่ ๔๓ 
รูป แต่เกจิอาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่า มี ๔๕ เพราะทำรูปซึ่งมีฤดูและจิตเป็นสมุฏฐาน 
ให้เป็นหมวดละ๙ ด้วยการเพิ่ม สัททะ เข้าอีก (หมวดละ๑)รูป ๑๐ ได้แก่ ประสาท 
๕ เหล่านี้ และรูป ๑ เสียง ๑ กลิ่น ๑ รส ๑ โผฏฐัพพะ ๑ รวม ๕ อันเป็นวิสัยของ 
ประสาทเหล่านั้นเป็นธาตุ๑๐(ในธาตุ๑๘)รูปทั้งหลายนอกนั้นเป็นธรรมธาตุอย่างเดียว 
ส่วนปัญจวิญญาณ ๒ เช่นที่กล่าวอย่างนี้ว่า “จิตซึ่งอาศัยจักขุแล้วปรารภรูปเป็นไป 
เรียกว่า “จักขุวิญญาณธาตุ” ดังนี้ เป็นวิญญาณธาตุ ๕ มโนธาตุจิต ๓ เป็นมโนธาตุ 


10-1996 (0977-0994)8 


980 


1/5/11,2:47/\1\/เ 

















ปริจเฉทที่ ๑๘ ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ 


๙๘๑ 


อันเดียว มโนวิญญาณธาตุจิต ๖๘ เป็นมโนวิญญาณธาตุอย่างเดียว (รวมทั้งหมดเป็น 
ธาตุ ๑๘) ด้วยประการฉะนี้ 

โลกียจิตแม้ทั้งหมด ๘๑ เป็นวิญญาณธาตุ ๗ ธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้น ซึ่ง 
สัมปยุตด้วยวิญญาณธาตุ ๗ นั้น เป็นธรรมธาตุ ฉะนี้ในธาตุ ๑๘ นี้ ธาตุ ๑๐ กับครึ่ง 
เป็นรูป ธาตุอีก ๗ กับครึ่ง เป็นนาม (รวมเป็นธาตุ ๑๘) ฉะนี้แล 

โยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปด้วยธาตุ ๑๘ ด้วยอาการดังกล่าวนี้ 

๓. กำหนดนามและรูปทางอายตนะ ๑๒ 

[๖๖๖] โยคาวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดนามและรูป ด้วยอายตนะ ๑๒ กำหนด 
อย่างไร ? โยคาวจรผู้นั้นเว้นรูป ๕๓ ตามนัยที่กล่าวแล้วใน (ตอนว่าด้วย) จักขุธาตุนั้น 
แล แล้วกำหนดเพียงจักขุประสาท ว่า “จักขายตนะ” และกำหนดโสตธาตุ ฆานธาตุ 
ชิวหาธาตุและกายธาตุ ตามนัยที่กล่าวแล้ว ใน (ตอนว่าด้วย) จักขุธาตุนั้นเช่นกัน ว่า 
โสตายตนะ ว่าฆานายตนะ ว่าชิวหายตนะ ว่ากายายตนะ กำหนดธรรม ๕ ซึ่งเป็น 
วิสัยของอายตนะเหล่านั้นว่ารูปายตนะ ว่าสัททายตนะ ว่าคันธายตนะ ว่ารสายตนะ 
ว่าโผฏฐัพพายตนะ กำหนดโลกียจิตและวิญญาณธาตุ ๗ ว่ามนายตนะ กำหนดธรรม 
ทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้น ซึ่งสัมปยุตด้วยวิญญาณธาตุและรูปนอกนั้นว่าธัมมายตนะ 
ในอายตนะ ๑๒ นี้ โยคาวจรกำหนดอายตนะ ๑๐ กับครึ่ง (๑๐ ) ว่ารูป กำหนด 
อายตนะ๑ กับครึ่ง (๑ ใอิ )ว่านาม ด้วยประการดังกล่าวนี้ 

โยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปด้วยอายตนะ ๑๒ ด้วยอาการดังกล่าวนี้ 

๔. กำหนดนามและรูปทางขันธ์ ๕ 

[๖๖๗] โยคาวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดย่นย่อกว่านั้น (คือกำหนด) ทางขันธ์ (๕) 
กำหนดอย่างไร ? ภิกษุในพระศาสนานี้กำหนดรูป ๒๗ คือ รูป ๑๗ ในสรีรกายนี้ได้แก่ 
ธาตุ ๔ ซึ่งมีสมุฏฐาน ๔ (และ) สี ๑ กลิ่น ๑ รส ๑ โอชา ๑ ซึ่งอาศัยธาตุ ๔ นั้น กับ 
ประสาท ๕ มีจักขุประสาทเป็นต้น และวัตถุรูป (คือหทยรูป) ๑ ภาวะ (เพศ) ๑ 
ชีวิตินทรีย์ ๑ เสียงซึ่งมีสมุฏฐานสอง ๑ เหล่านี้ ซึ่งเป็นรูปแท้ เป็นรูปสำเร็จ ควรแก่ 
การกำหนด ส่วนรูป (อีก) ๑๐ คือ กายวิญญัติ (เคลื่อนไหวกาย) ๑ วจีวิญญัติ 


10-1996 (0977-0994)8 


981 


1/5/11,2:47/\1\/เ 


















๙๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

(เคลือบไหววาจา) ๑ อากาสธาตุ (ช่องว่าง) ๑ ความเบา (ลหุตา) ของรูป ๑ ความอ่อน 
(มุทุตา) ของรูป ๑ ความควรแก่การงาน (ก้มม่ญญตา) ของรูป ๑ ความเติบโตของรูป 
๑ ความสืบต่อของรูป ๑ ความชรา ๑ ความไม่เที่ยง ๑ เหล่านี้มิ , ใช่รูปแท้ มิใช่รูปสำเร็จ 
เป็นแต่เพียงอาการ วิการและขอบเขตในระหว่าง (ของรูป) ไม่ควรแก่การกำหนด 
แม้กระนั้นก็นับว่า “รูป” โดยเพียงแต่เป็นอาการ วิการและขอบเขตในระหว่างของรูป 
ทั้งหลาย กำหนดรูปแม้ทั้งหมดเหล่านี้ว่า “รูปขันธ์” ด้วยประการฉะนี้ กำหนด 
เวทนา'ซึ่งเกิด'ร่วมกับโสกีย'จิต ๘๑ ดวงว่า “เวทนาขันธ์” กำหนดสัญญาซึ่งสัมปยุต 
ด้วยโลกียจิตนั้นว่า “สัญญาขันธ์” กำหนดสังขารทั้งหลายซึ่งสัมปยุตด้วยโลกียจิตนั้น 
ว่า “สังขารขันธ์” กำหนดวิญญาณว่า “วิญญาณขันธ์” โยคาวจรกำหนดรูปขันธ์ว่า 
“รูป” กำหนดขันธ์ ๔ ที่ไม , มีรูปว่า “นาม” ด้วยประการฉะนี้ 

โยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดนามและรูปโดยทางขันธ์ ๕ ด้วยอาการดังกล่าวนี้ 

๕. กำหนดนามและรูปโดยสังเขป 

[๖๖๘] โยคาวจรอีกผู้หนึ่ง ครั้นกำหนดรูปในอัตภาพร่างกายนี้โดยย่นย่อแต่ 
อย่างเดียวอย่างนี้ว่า “รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง รูปทั้งปวง ก็คือ มหาภูตรูป ๔ และรูปที่ 
อาศัยมหาภูตรูป ๔” ดังนี้แล้วกำหนด มนายตนะ ด้วย และเอกเทศของ ธัมมายตนะ 
ด้วยว่า “นาม” แล้วกำหนดนามและรูปโดยสังเขปว่า นาม นี้ด้วย รูป นี้ด้วย นี้ท่าน 
เรียกว่า “นาม-รูป” ด้วยประการฉะนี้ 


กำหนดรูปให้อรูปปรากฏ 

[๖๖๙] แต่หากว่า เมื่อโยควาจรผู้นั้นกำหนดรูปโดยมุขนั้นๆ แล้วกำหนดอรูป 
(นาม) อยู่ แต่อรูปยังไม่ปรากฏขึ้นมา เพราะ (อรูป) เป็นของละเอียดอ่อน โยคาวจร 
ผู้นั้นมิควรละเลิกกำหนดเสีย ควรพิจารณาใส่ใจใคร่ครวญกำหนดรูปนั้นแหละ ซา 
แล้ว 1 ซํ้าเล่า เพราะว่า รูปของโยคาวจรนั้นที่ชำระล้างดีแล้ว สะสางออกแล้ว บริสุทธิ้ 
ดีแล้ว ด้วยอาการใดๆ สิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลาย ซึ่งมีรูปนั้นเป็นอารมณ์ ก็จะปรากฏขึ้น 
มาเองด้วยอาการนั้นๆ โดยแท้ เหมือนอย่างว่า บุรุษผู้มีดวงตา เมื่อมองดูเงาหน้าใน 
กระจกที่มัว เงาก็จะไม่ปรากฏ บุรุษผู้นั้นไม่คิดว่า “เงาไม , ปรากฏ” แล้วทิ้งกระจกไปเสีย 
แต่เช็ดถูก'ระ'จกนั้น'ซํ้าแล้ว'ซํ้าเล่า เมื่อกระจกใสบริสุทธแล้ว เงาหน้าของบุรุษผู้นั้นก็ 


10-1996 (0977-0994)8 


982 


1/5/11,2:47/\1\/เ 

















ปริจเฉทที่ ๑๘ ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ 


{*๘๓ 


ปรากฏขึ้นมาเองโดยแท้ ฉันใด อนึ่ง บุรุษผู้มีค , วามต้องการ'นามันงา เอาเมล็ดงาโรย 
ลงไปในชามอ่างแล้วเอานํ้าประพรมลงไป เมื่อฟ้ามันงายังไม่ไหลออกมา เพราะบีบ 
คั้นเพียงครั้ง ๒ ครั้ง ไม่ทิ้งเมล็ดงาเสีย เอานํ้าอุ่นประพรมลงไปแล้วนวดเค้นบีบคั้น 
อยู่บ่อยๆ เมื่อบุรุษผู้นั้นทำอยู่อย่างนี้ ฟ้ามันงาที่ใสดี ก็ไหลออกมาโดยแท้แล ฉันใด 
ก็หรือ บุรุษ ผู้ต้องการทำให้ฟ้าใสจึงหยิบเอาเมล็ดกดกะ ๑ แล้วหย่อนมือลงไปในหม้อฟ้า 
เมื่อฟ้ายังไม , ใส ด้วยการถูไปถูมาเพียงครั้ง ๒ ครั้ง ก็ไม่โยนเมล็ดกดกะทิ้งเสีย คงถู 
เมล็ดกดกะนั้นแล้วๆ เล่าๆ เมื่อบุรุษผู้ฟ้นทำอยู่อย่างนี้ โคลนตมก็จะจมลง ฟ้าก็ใส 
สะอาดโดยแท้แล ฉันใด พระภิกษุฟ้นก็ฉันนั้นเช่นกัน ไม่ควรทอดธุระ (เลิกปฏิบัติ) 
เสีย ควรพิจารณาใส่ใจใคร่ครวญกำหนดรูปนั้นแหละซํ้าแล้วซํ้าเล่า เพราะว่า รูปของ 
โยคาวจรนั้นจะเป็นสิ่งที่ชำระล้างดีแล้ว สะสางออกแล้ว บริสุทธิ้ดีแล้ว โดยอาการใดๆ 
บรรดากิเลสทั้งหลายที่เป็นข้าศึกต่อการกำหนดรู้อรูปนั้น ก็สงบลงด้วยอาการนั้น ๆ จิต 
(ของโยคาวจรนั้น) ก็จะผ่องใสเหมือนนั้าที่อยู่เบื้องบนโคลนตม อรูปธรรมทั้งหลายที่ 
มีรูปนั้นเป็นอารมณ์ก็จะปรากฏขึ้นมาเองแล 

อธิบายดังกล่าวนี้ ควรขยายความด้วยอุปมาทั้งหลายแม้อย่างอื่นเช่น (การหีบ) 
อ้อย (ทรมาน) โจร (การฟิก) โค (การเคี่ยว) นมล้ม และ (การปิง) ปลาเป็นต้น โดย 
อาการ ดัง กล่าวนี้ 


ทางผัสสะ 

[๖๗๐] แต่เมื่อโยคาวจรผู้นั้นซึ่งกำหนดรูปบริสุทธิ้ดีอย่างนี้แล้ว สิ่งที่เป็นอรูป 
ทั้งหลายจะปรากฏขึ้นโดยอาการ ๓ ทาง คือ ทางผัสสะ หรือทางเวทนา หรือทาง 
วิญญาณ ปรากฏขึ้นอย่างไร ? 

ก่อนอื่น เมื่อโยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดธาตุทั้งหลาย โดยนัยเป็นต้นว่า “ธาตุดิน มี 
ลักษณะชันแข็ง” ดังนี้อยู่ ผัสสะก็ปรากฏกระทบขึ้นมาก่อนแล้วเวทนาซึ่งสัมปยุตด้วย 
ผัสสะนั้น คือ เวทนาขันธ์ก็ปรากฏขึ้น สัญญาคือสัญญาขันธ์ก็ปรากฏขึ้น เจตนาร่วม 
กับผัสสะ คือ สังขารขันธ์ ก็ปรากฏขึ้น แล้วจิตคือวิญญาณขันธ์ก็ปรากฏขึ้น 


๑ ศัพท์ว่า กตกฎ'! “ กตก+อฎ! แปลว่า เมล็ดกตกะ บางฉบับเป็นกตุกะ โบราณแปลว่า ไม้ดุมกา 
และอธิบายว่า เมล็ดของไม้ชนิดนี้ใช้ทำให้นํ้าใสและเป็นประโยชนํในทางเภสัช 


10-1996 (0977-0994)8 


983 


1/5/11,2:48/\1\/เ 



















๙๘๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อนึ่งเมื่อโยคาวจรนั้นกำหนดธาตุทั้งหลายโดยนัยเป็นต้นว่า “ธาตุดินในเส้นผมมีลักษณะ 
ข้นแข็ง” ดังนี้อยู่ ผัสสะก็ปรากฏกระทบขึ้นมาก่อน แล้วเวทนาซึ่งสัมปยุตด้วยผัสสะ 
นั้น คือเวทนาขันธ์ ฯลฯ เมื่อกำหนดว่า “ธาตุดินในอัสสาสะและปัสสาสะ (คือลม 
หายใจเข้าและลมหายใจออก) มีลักษณะชันแข็ง” ดังนี้อยู่ ผัสสะก็ปรากฏกระทบขึ้น 
มาก่อน แล้วเวทนาซึ่งสัมปยุตด้วยผัสสะนั้น คือเวทนาขันธ์ ก็ปรากฏขึ้น (ตลอดจน) 
จิตคือวิญญาณขันธ์ก็ปรากฏขึ้น 

สิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายปรากฏขึ้นทางผัสสะ ด้วยอาการอย่างนี้ 

ทางเวทนา 

เมื่อโยคาวจรผู้หนึ่งกำหนดธาตุทั้งหลายโดยนัยเป็นต้นว่า “ธาตุดินมีลักษณะข้น 
แข็ง” ดังนี้อยู่ เวทนาซึ่งเสวยรส (คือ สุข ทุกข์ อุเบกขา) ของธาตุนั้น คือเวทนาขันธ์ 
ก็ , ปรากฏฺขึ้น สัญญาซึ่งสัมปยุตด้วยเวทนาบัน คือสัญญาขันธ์ ก็ปรากฏขึ้น ผัสสะและ 
เจตนาซึ่งสัมปยุตด้วยเวทนานั้น คือสังขารขันธ์ก็ปรากฏขึ้น จิตที่สัมปยุตด้วยเวทนา 
นั้น คือวิญญาณขันธ์ ก็ปรากฏขึ้น อนึ่ง เมื่อโยคาวจรนั้นกำหนดธาตุทั้งหลาย โดย 
นัยเป็นต้นว่า “ธาตุดินในเส้นผม มีลักษณะข้นแข็ง” ดังนี้อยู่ ฯลฯ เมื่อกำหนดว่า 
“ธาตุดินในลมอัสสาสะปัสสาสะมีลักษณะชันแข็ง” ดังนี้อยู่ เวทนาซึ่งเสวยรส (คือ สุข 
ทุกข์ อุเบกขา) ของธาตุนั้น คือเวทนาขันธ์ ก็ปรากฏขึ้น (ตลอดจน) จิตซึ่งสัมปยุต 
ด้วยเวทนานั้น คือวิญญาณขันธ์ ก็ปรากฏขึ้น 

สิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายปรากฏขึ้นทางเวทนาด้วยอาการอย่างนี้ 

ทางวิญญาณ 

เมื่อโยคาวจรอีกผู้หนึ่งกำหนดธาตุทั้งหลายโดยนัยเป็นต้นว่า “ธาตุดินมีลักษณะ 
ข้นแข็ง” ดังนี้อยู่ วิญญาณซึ่งเจาะจงรู้อารมณ์ คือวิญญาณขันธ์ก็ปรากฏขึ้น เวทนาที่ 
สัมปยุตด้วยวิญญาณนั้น คือเวทนาขันธ์ก็ปรากฏขึ้น สัญญาคือสัญญาขันธ์ก็ปรากฏ 
ขึ้น ผัสสะและเจตนา คือสังขารขันธ์ ก็ปรากฏขึ้น อนึ่ง เมื่อโยคาวจรกำหนดอยู่ว่า 
“ธาตุดินในเส้นผมมีลักษณะข้นแข็ง” ดังนี้ (ตลอดจน) กำหนดอยู่ว่า “ธาตุดินในลม 
อัสสาสะปัสสาสะมีลักษณะชันแข็ง”ดังนี้อยู่วิญญาณซึ่งเจาะจงรู้อารมณ์คือวิญญาณขันธ์ 
ก็ปรากฏขึ้น เวทนาที่สัมปยุตด้วยวิญญาณนั้น คือเวทนาขันธ์ ก็ปรากฏขึ้น สัญญา 
คือสัญญาขันธ์ ก็ปรากฏขึ้น ผัสสะและเจตนาคือสังขารขันธ์ก็ปรากฏขึ้น 

สิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายปรากฏขึ้นทางวิญญาณด้วยอาการอย่างนี้แล 


10-1996 (0977-0994)8 


984 


1/5/11,2:48/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๘ ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ 


๙๘๕ 


โยคาวจรพึงดำเนินตามการจำแนกโดยนัยทุกอย่าง แล้วประกอบความในส่วน 
ของธาตุ ๔๒ (คืออาการ ๓๒ ในกายกับลักษณะของไฟ ๔ และลักษณะของลม ๖) 
โดยนัยเป็นต้น ว่า “ธาตุดินในเส้นผมซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐานมีลักษณะข้นแข็ง” 
และประกอบความในมุขของการกำหนดรูปนอกจากนี้ มีจักขุธาตุ (โสตะ... ฆานะ...) 
เป็นต้น (ด้วยการประกอบเข้า) โดยธาตุ ๔-๕ (แต่ละธาตุๆ) โดยอุบายอย่างเดียว 
กับที่กล่าวมาแล้วนี้ 

[๖๗๑] อนึ่ง เพราะว่าเมื่อโยคาวจรผู้นั้นกำหนดรูปอันบริสุทธี้สะอาดดีอยู่ 
อย่างนั้นนั้นเอง สิ่งที่เป็นอรูปทั้งหลายจึงปรากฏขึ้นมาโดยอาการ ๓ ทาง เพราะฉะนั้น 
โยคาวจรพึงทำโยคะ (เพียรภาวนา) ในการกำหนดสิ่งที่เป็นอรูปด้วยการกำหนดรูป 
ที่บริสุทธึ๋สะอาดดีแล้วนั้นเอง มิใช่ด้วยการกำหนดอย่างอื่น เพราะถ้าว่า เมื่อสิ่งที่ 
เป็นรูปสิ่งหนึ่งหรือ ๒ สิ่งปรากฏขึ้นมาแล้ว โยคาวจรละทิ้งรูป (นั้น) เสียแล้วตั้งต้น 
กำหนดอรูป (ต่อไปใหม่) โยคาวจรนั้นก็จะเสื่อมจากกัมมัฏฐานไปด้วย เหมือนแม่โค 
ที่หากินอยู่ตามภูเขา มีประการดังกล่าวมาแล้วใน (ตอนว่าด้วย) การเจริญ 
ปฐวีกสิณ แต่เมื่อโยคาวจรทำโยคะในการกำหนดอรูป ด้วยการกำหนดรูป ที่บริสุทธิ้ 
สะอาดดีแล้ว กัมมัฏฐานก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ โยคาวจรนั้นกำหนดขันธ์ที่ 
ไม่มีรูป ๔ อย่าง ซึ่งปรากฏขึ้นทางผัสสะเป็นต้นว่า “นาม” และกำหนดมหาภูตรูป ๔ 
ซึ่งเป็นอารมณ์ของอรูปขันธ์ ๔ เหล่านั้นกับอุปาทายรูปของมหาภูตรูป ๔ ว่า “รูป” 
ด้วยประการดังกล่าวมานี้ 

โยคาวจรกำหนดธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในภูมิ ๓ คือ ธาตุ ๑๘ อายตนะ ๑๒ ขันธ์ 
๔ แม้ทั้งหมดเป็น ๒ ส่วนว่า “นามและรูป” เหมือนเขาเปิดสมุดและผ่าลอนตาลด้วย 
พระขรรค์ ด้วยประการฉะนี้ ก็ถึงความตกลงว่า “นอกไปจากนามและรูปเท่านั้นแล้ว 
หามีสัตว์ หรือบุคคล หรือเทวดา หรือพรหมอื่นอีกไม , ” 

[๖๗๒] โยคาวจรผู้นั้น ครั้นกำหนดนามและรูปโดยรส (หน้าที่) ของมันตาม 
ความเป็นจริง ด้วยอาการดังกล่าวนี้แล้ว เพื่อต้องการละชื่อสมมติทางโลกว่าสัตว์ ว่า 
บุคคล นี้ (อย่างหนึ่ง) เพื่อต้องการให้ก้าวพ้นความลุ่มหลงว่า มีสัตว์(มีบุคคล) (อย่างหนึ่ง) 
เพื่อต้องการวางจิตไว้ ในภูมิแห่งความไม่ลุ่มหลง (อีกอย่างหนึ่ง) ให้ดียิ่งขึ้น จึง 
เปรียบเทียบความนี้ กำหนดตามหลัก (ที่มีอยู่) ในพระสุดตันตะเป็นอันมากว่า “นี้ 
เป็นแต่เพียงนามและรูปเท่านั้น ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล” ดังนี้ 


10-1996 (0977-0994)8 


985 


1/5/11,2:48/\1\/เ 


















6?๘๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ความจริง เรื่องนี้ นางวชิราภิกษุณีก็กล่าวไว้แล้วว่า 

ยถา หิ องฺคสมฺภารา โหติ สทฺโท รโถ อิดิ 

เอว 0 ขนฺเธสุ สนฺเตสุ โหติ สตฺโตติ สมฺม ติ. ๑ 

แปลความว่า 

ความจริง เมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่ การสมมติ (เรียก) 

กันว่า สัตว์ ก็มีขึ้น เหมือนเสียงที่เรียกว่า “รถ” มีขึ้น ก็ 
เพราะเอาส่วนต่างๆ ประกบกันเข้า ๒ 

แม้ท่านพระสารีบุตรก็กล่าวไว้อีกว่า “อาวุโส เพราะอาศัยไม้เพราะอาศัยเถาวัลย์ 
เพราะอาศัยดินและเพราะอาศัยหญ้าล้อมเอาอากาศเข้าไว้ จึงถึงการนับว่า “อาคาร” 
แม้ฉันใด อาวุโส เพราะอาศัยกระดูก เพราะอาศัยเอ็น เพราะอาศัยเนื้อ และเพราะ 
อาศัยหนังล้อมเอาอากาศเข้าไว้ จึงถึงการนับว่า “รูป” ฉันนั้นเช่นกัน ๓ ทั้งนางวชิรา 
ภิกษุณีก็กล่าวไว้อีกว่า 

ทุกฺขเมว หิ สมฺโภติ ทุกข 0 ติฏฺชิดิ เวติ จ 

นาถ]ณตฺร ทุกขา สมโกติ นาถ]ณตฺร ทุกขา นิรุชฺฌ ติ. ๔ 

แปลความว่า 

ที่จริง ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ และดับไป 
นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ ไม่มีอะไรดับ ๕ 

อุปมานาม และ รูป 

[๖๗๓] ท่านแสดงถึงนามและรูปนั้นแลไว้ด้วยพระสุตตันตะมากมายหลาย 
ร้อยพระสูตรด้วยประการดังกล่าวนี้หาได้แสดงถึงสัตวไม่ หาได้แสดงถึงบุคคลไม่ เพราะ 


๑ ดูเทยบ สํ. ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๑/๑๖๓ 
๓ ดูเทยบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๓๐๖/๓๓๘ 
๕ ดูเทียบ ส 0 . ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๑/๒๒๘ 


๒ ดูเทยบ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๑/๒๒๘ 
๔ ดูเทยบ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๑/๑๖๓ 


10-1996 (0977-0994)8 


986 


1/5/11,2:48*เห 



















ปริจเฉทที่ ๑๘ ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ 


๙๘๗ 


ฉะนั้น เมื่อส่วนและสัมภาระทั้งหลาย มีเพลา ล้อ ตัวถังและงอนเป็นต้น ตั้งอยู่ร่วม 
กันโดยอาการอันเดียวกัน เพียงคำเรียกร้องว่า “รถ” ก็มีขึ้น แต่เมื่อเข้าไปพิจารณาดู 
ส่วนอันหนึ่งๆ โดยปรมัตถ์ ชื่อ ขนานว่า “รถ” หามีไม่ ฉันใด อนึ่ง เมื่อสัมภาระของ 
เคหะทั้งหลายเช่นไม้เป็นต้นตั้งล้อมเอาอากาศเข้าไว้โดยอาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เพียงคำร้องเรียกว่า “เคหะ” ก็มีขึ้น แต่โดยปรมัตถ์แล้ว ชื่อที่เรียกว่า “เคหะ” หามีไม่ 
ฉันใด อนึ่ง เมื่อนิ้วทั้งหลายมีนิ้วมือและหัวแม่มือเป็นต้น ตั้งอยู่โดยอาการอันเดียวกัน 
เพียงคำเรียกว่า “กำปัน” ก็มีขึ้น ส่วนทั้งหลายมีกระโหลกและสายเป็นต้น ตั้งอยู่โดย 
อาการอันเดียวกัน เพียงคำเรียกว่า “พิณ”ก็มีขึ้น โดยปรมัตถ์ หามีชื่อเรียกว่า “พิณ” 
ไม่ เมื่อข้างและม้าเป็นต้นตั้ง (รวม) อยู่โดยอาการอันหนึ่งอันเดียวกัน เพียงคำเรียกว่า 
“เสนา” ก็มีขึ้น โดยปรมัตถ์ หามีชื่อว่า “เสนา” ไม่ เมื่อกำแพงและเคหะกับทั้ง 
ประตูซุ้มเป็นต้น ตั้งอยู่โดยอาการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพียงคำเรียกว่า “นคร” 
ก็มี 1 ขึ้น โดยปรมัตถ์ หามีชื่อเรียกว่า “นคร” ไม่ เมื่อลำต้น กิ่งและใบเป็นต้น ตั้งอยู่ 
โดยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพียงคำเรียกร้องว่า “ต้นไม้” ก็มี 1 ขึ้น แต่เมื่อเข้าไป 
พิจารณาอวัยวะส่วนหนึ่งๆ โดยปรมัตถ์ หามีชื่อเรียกว่า “ต้นไม้” ไม่ ฉันใด เมื่อ 
อุปาทานขันธ์ ๕ มีอยู่ เพียงคำเรียกว่า “สัตว์ บุคคล” ก็มี 1 ขึ้น แต่เมื่อเข้าไปพิจารณา 
ธรรมสิ่งหนึ่งๆ โดยปรมัตถ์ชื่อที่เรียกว่า “สัตว์” อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่า 
“เป็นข้าพเจ้า” หรือ “ข้าพเจ้า” หามีไม่ แต่ทว่าโดยปรมัตถ์ ก็มีอยู่แต่เพียงนามและ 
รูปเท่านั้น 

แน่ละ ! ความเห็นของโยคาวจรผู้นั้นซึ่งเห็นอยู่ดังกล่าวมานิ้ มีชื่อว่า ยถา ภูต¬ 
า ๆสสนะ คือ การเห็นตามเป็นจริง 

[๖๗๔] แต่ทว่า โยคาวจรผู้Iดละทิ้ง ยถาภูตทัสสนะ นี้เสีย แล้วอึดถือว่า สัตว์ 
มีอยู่ (บุคคลมีอยู่) โยคาวจรผู้นั้นต้องยอมรับรู้ถึงความพินาศ หรือความไม่พินาศของ 
สัตว์ (บุคคล) นั้นด้วย เมื่อยอมรับรู้ความไม , พินาศ ก็ตกไปอยู่ในฝ่ายสัสสตทิฏฐิ 
(คือเห็นว่ายั่งยืน) เมื่อยอมรับรู้ความพินาศ ก็ตกไปอยู่ในฝ่ายอุจเฉททิฏฐิ (คือเห็น 
ว่าขาดสูญ) (ถามว่า) เพราะเหตุไร ? (ตอบว่า) เพราะไม่มีอย่างอื่นที่ติดตามมาจาก 
การยอมรับรู้นั้น เช่นเดียวกับนมล้มเป็นผลติดตามมาจากนั้านม โยคาวจรผู้นั้นเมื่อ 


10-1996 (0977-0994)8 


987 


1/5/11,2:48/\1\/เ 


















๙๘๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ยึดถือว่า “สัตว์ยั่งยืน” ก็เรียกได้ว่า ล้าหลัง อยู่ เมื่อยึดถือว่า “สัตว์ขาดสูญ” ก็เรียก 
ได้ว่า ลํ้าหน้า ไป เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เทวดา 
และมนุษย์ทั้งหลายถูกครอบงำด้วยทิฏฐิ ๒ ประการ พวกหนึ่งล้าหลังอยู่ พวกหนึ่ง 
ลาหน้า'ไป แต่-พวกที่มี'จักษุ (คือปัญญา) เห็นอยู่ ภิกษุทั้งหลาย อันเทวดาและมนุษย์ 
ทั้งหลายพวกหนึ่งล้าหลังอยู่อย่างไร ? ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ (พวกหนึ่ง) 
ยินดีในภพ พอใจในภพ เพลิดเพลินอยู่ในภพ เมื่อตถาคตแสดงธรรมเพื่อดับภพ จิต 
ของพวกเขาก็ไม่แล่นเข้าไป ไม่เลื่อมใส ไม่ตั้งมั่น ไม่น้อมใจเชื่อ ภิกษุทั้งหลาย เทวดา 
และมนุษย์พวกหนึ่งล้าหลังอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล อนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและ 
มนุษย์ทั้งหลายพวกหนึ่งลํ้าหน้าไปอย่างไร ? อันเทวดาและมนุษย์พวกหนึ่ง เบื่อหน่าย 
ระอา เกลียดชังอยู่ด้วยภพนั้นเอง ชื่นชมยินดีความปราศจากภพอยู่ ด้วยการปรารภ 
ว่า ท่านผู้เจริญ เขาว่า ในกาลใด อัตตานี้จะขาดสูญพินาศไป เพราะร่างกายแตกดับ 
ภายหลังมรณะ ไม่มีอยู่ภายหลังตายแล้ว นั้นเป็นความสงบ นั้นเป็นสิ่งประณีต นั้น 
เป็นความจริงแท้ ภิกษุทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์พวกหนึ่งลํ้าหน้าไปด้วยอาการ 
อย่างนี้แล อนึ่ง ภิกษุทั้งหลาย ท่านผู้มี'จักษุ (ปัญญา) ทั้งหลายเห็นอยู่อย่างไร ? 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระศาสนานี้ เห็นภูต (คือเบญจขันธ์) ด้วยอนิจจานุปัสสนา 
เป็นต้นโดยความเป็นภูต (ตามความจริง) ครั้นเห็นภูต (เบญจขันธ์) โดยความเป็นจริง 
แล้ว เป็นผู้ปฏิบัติ เพื่อความเบื่อหน่าย เพื่อคลายกำหนัด เพื่อความดับของภูต (นั้น) 
ภิกษุทั้งหลาย ท่านผู้มีจักษุทั้งหลายเห็นอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แล” ๑ 

[๖๗๕] เพราะฉะนั้น ตัวทุ่นเป็นของว่างเปล่า ไม่มีชีวิต เคลื่อนไหวไม่ได้ ก็แต่ว่า 
ด้วยการประกอบไม้และเส้นเชือกชัก ตัวทุ่นนั้นก็เดินบ้าง ยืนบาง มีการเคลื่อนไหว 
ปรากฏคล้ายกับมีชีวิตชีวาขึ้นในขณะนั้น ฉันใด ถึงแม้นามและรูปนี้ก็พึงเห็นว่าฉันนั้น 
เช่นกัน เป็นของว่างเปล่า ไม , มีชีวิต ไม่มีความเคลื่อนไหว ก็แต่ว่า ด้วยการประกอบ 
ร่วมกันและกัน นามและรูปนั้น ก็เดินบ้าง ยืนบ้าง มีการเคลื่อนไหว ปรากฏมีชีวิต 
ชีวาขึ้นในขณะนั้น เพราะฉะนั้น ท่านผู้รู้แต่โบราณทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า:- 


๑ ดูเทียบ ชุ. อิติ. (ไทย) ๒๕/๔๙/๔๐๐-๔๐๑ 


10-1996 (0977-0994)8 


988 


1/5/11,2:48/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๘ ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ 


๙๘๙ 


นามณจ รูปณฺจ อิธตฺถิ สจฺจโต 
น เหตุถ สดุโต มนุโช จ วิชฺชติ 
สุณณ 0 อิท 0 ยนุตมิวาภิสงฺขต 0 
ทุกขสฺส ปุณโช ติณกฏฺซิสาทิโส. 

แปลความว่า 

ว่าโดยสัจจะแล้ว นามและรูป มีอยู่ในโลกนี้แต่ทว่า สัตว์ 
และมนุษย์หามีอยู่ในโลกนี้ไม่ นามและรูปนี้เป็นของว่าง 
เปล่า ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้น เหมือนตัวทุ่น เป็นกองทุกข์ 
เซ่นเดียวกับกองหญ้าและกองไม้ 

อนึ่ง นามและรูปนี้มิใช่จะพึงเปรียบเทียบให้รู้ชัดแจ้งด้วยอุปมาด้วยตัวหุ่นเท่านั้น 
พึงเปรียบเทียบให้รู้ชัดแจ้งด้วยอุปมาแม้ข้ออื่นๆ เช่น ฟ่อนต้นอ้อเป็นต้นด้วย 

อ้นที่จริง เมื่อวางฟอนต้นอ้อ ๒ มัดพิงกันไว้ ฟอนต้นอ้อมัดหนึ่งก็คํ้าฟอนต้น 
อ้ออีกมัดหนึ่งไว้ เมื่อฟอนต้นอ้อมัดหนึ่งล้มลง ฟอนต้นอ้ออีกมัดหนึ่งก็ล้มลงด้วย 
ฉันใด นามและรูปในปัญจโวการภพ (ภพมีขันธ์ ๕) ก็ฉันนั้นเช่นกัน ต่างอาศัยกัน 
และกันเป็นไป สิ่งหนึ่งเป็นผู้คํ้าจุนอีกสิ่งหนึ่งไว้ เมื่อสิ่งหนึ่งล้มไปด้วยการตาย อีกสิ่ง 
หนึ่งก็ล้มลงด้วย เพราะฉะนั้น ท่านผู้รู้แด่โบราณทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า:- 

ยมก 0 นามรูปณฺจ อุโก อณโณณณนิสฺสิตา 

เอกสฺมึ ภิชฺชมานสฺมึ อุโภ ภิชฺชนุติ ปจฺจยา. 

แปลความว่า 

อันว่านามและรูปเป็นของคู่กัน ทั้งสองอย่างต่างอาศัย 
กันและกัน เมื่ออย่างหนึ่งแตกทำลายไป สิ่งอาศัยกันทั้ง 
สองอย่างก็แตกทำลายด้วย 


10-1996 (0977-0994)8 


989 


1/5/11,2:48/\1\/เ 


















๙๙๐ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

[๖๗๖] อนึ่ง เสียงเป็นไป (เกิดขึ้น) เพราะอาศัยกลองที่เขาตีด้วยไม้ กลอง 
เป็นอย่างหนึ่ง เสียงเป็นอีกอย่างหนึ่ง กลองและเสียงไม่ปะปนกัน (มิใช่สิ่งเดียวกัน) 
กลองก็ว่างจากเสียง เสียงก็ว่างจากกลอง ฉันใด นามก็เป็นไปเพราะอาศัยรูป กล่าว 
คือ วัตถุ ทวาร และอารมณ์ รูปเป็นอย่างหนึ่ง นามเป็นอีกอย่างหนึ่ง นามและรูปไม , 
ปะปนกัน (มิใช่สิ่งเดียวกัน) นามก็ว่างเปล่าจากรูป รูปก็ว่างเปล่าจากนาม ฉันนั้นนั่น 
แล อีกประการหนึ่ง นามอาศัยรูปจึงเป็นไป เหมือนเสียงอาศัยกลอง (จึงดังขึ้น) 
เพราะฉะนั้น ท่านผู้รู้แต่โบราณทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า:- 

(๑) น จกฺขุโต ชายเร ผสฺสปณฺจมา 
น รูปโต โน จ อุภินฺนมนฺตรา 
เหตุ 0 ปฏิจฺจปฺปภวนฺติ สงฺขตา 
ยถาปิ สทฺโท ปหฏาย เภริยา. 

ฯเปฯ 

แปลความว่า 

(๑) สภาวธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ ๕ มิได้เกิดขึ้นจากตา 

มิได้เกิดขึ้นจากรูป และมิได้เกิดขึ้นในระหว่างตาและรูป 
ทั้งสองอย่าง เป็นสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุ 
เกิดขึ้น เหมือนเมื่อเขาตีกลอง เสียงก็เกิดขึ้น ฉะนั้น 

(๒) สภาวธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ ๕ มิได้เกิดขึ้นจากหู 

มิได้เกิดขึ้นจากเสียง และ มิได้เกิดขึ้นในร ะหว่างหูและ 
เสียงทั้งสอง เป็นสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุ 
เกิดขึ้น เหมือนเมื่อเขาตีกลอง เสียงก็เกิดขึ้น ฉะนั้น 

(๓) สภาวธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่๕มิได้เกิดขึ้นจากจมูก 

มิได้เกิดขึ้นจากกลิ่น และ มิได้เกิดขึ้นในร ะหว่างจมูกและ 


10-1996 (0977-0994)8 


990 


1/5/11,2:48/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๘ ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ 


๙๙๑ 


กลิ่นทั้งสอง เป็นสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุ 
เกิดขึ้น เหมือนเมื่อเขาดีกลอง เสียงก็เกิดขึ้น ฉะนั้น 

(๔) สภาวธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่ ๕มิได้เกิดขึ้นจากลิ้น 

มิได้เกิดขึ้นจากรส และ มิได้เกิดขึ้นในร ะหว่างลิ้นและรส 
ทั้งสอง เป็นสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุเกิดขึ้น 
เหมือนเมื่อเขาดีกลอง เสียงก็เกิดขึ้น ฉะนั้น 

(๕) สภาวธรรมทั้งหลายมิผัสสะเป็นที่๕มิได้เกิดขึ้นจากกาย 

มิได้เกิดขึ้นจากผัสสะ และ มิได้เกิดขึ้นในร ะหว่างกายและ 
ผัสสะทั้งสอง เป็นสภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยเหตุ 
เกิดขึ้น เหมือนเมื่อเขาดีกลอง เสียงก็เกิดขึ้น ฉะนั้น 

(๖) สภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลาย มิได้เกิดขึ้นจาก 

วัตถุรูป อีกทั้งมิได้ออกจากธัมมายตนะทั้งหลายด้วย 
สังขตธรรมทั้งหลายอาศัยเหตุเกิดขึ้นเหมือนเมื่อเขาดีกลอง 
เสียงก็เกิดขึ้น ฉะนั้น 

[๖๗๗] อีกประการหนึ่ง บรรดานามและรูปนี้ นามไม่มีเดช ไม่สามารถเป็นไป 
ได้ด้วยเดชของตนเอง ไม่กิน ไม่ดื่ม ไม่พูด ไม่สำเร็จอิริยาบถ ถึงแม้รูปก็ไม่มีเดช ไม่ 
สามารถเป็นไปได้ด้วยเดชของตนเอง เพราะรูปนั้นไม , มีความต้องการที่จะกิน อีกทั้ง 
ไม่มีความต้องการที่จะดื่ม ไม , มีความต้องการที่จะพูด ไม่มีความปรารถนาที่จะสำเร็จ 
อิริยาบถ รูปเป็นไปได้ก็เพราะอาศัยนาม (และ)นามก็เป็นไปได้เพราะอาศัยรูปโดยแท้แล 
แต่ทว่าเมื่อนามนั้นมีความปรารถนาที่จะกิน มีความปรารถนาที่จะดื่ม มีความ 
ปรารถนาที่จะพูด มีความปรารถนาที่จะสำเร็จอิริยาบถ รูปจึงกิน จึงดื่ม จึงพูด จึง 
สำเร็จอิริยาบถ 


10-1996 (0977-0994)8 


991 


1/5/11,2:48/\1\/เ 


















6?๙๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อนึ่ง เพื่อต้องการให้เข้าใจเนื้อความนี้ชัดแจ้ง พระอาจารย์ทั้งหลายจึงยกข้อ 
อุปมาขึ้นเป็นอุทาหรณ์ ดังต่อไป นี้ เ- 

อนว่า'ชายตาบอดแต่กำเนิด ๑ และชายเปลี้ย ๑ ต่างปรารถนาจะไปยัง (สถาน 
ที่โน้น) ทิศทั้งหลาย ชายตาบอดแต่กำเนิดจึงพูดกะชายเปลี้ยอย่างนื้ว่า “นี่แน่ะเพื่อน 
ข้าฯ สามารถทำกิจที่พึงทำด้วยเท้าไต้ แต่ข้าฯ ไม่มีตาที่จะใซัดูทางราบ ทางลุ่ม” 
ชายเปลี้ยก็พูดกะชายตาบอดแต่กำเนิดอย่างนื้ว่า “นี่แน่ะเพื่อน ชัาฯ สามารถทำกิจ 
ที่พึงทำด้วยตาได้ แต่ ข้า ฯ ไม่มีเท้าที่จะใช้เดินไปข้างหน้า หรือเดินกลับ” ชายตาบอด 
แต่กำเนิดนั้นก็ดีใจ ชอบใจ ยกชายเปลี้ยขึ้นจะงอยบ่า ชายเปลี้ยก็นั้งอยู่บนจะงอยบ่า 
ของชายตาบอดแต่กำเนิดแล้วบอกอย่างนื้ว่า “อย่าไปซ้าย จงไปขวา อย่าไปขวา จง 
ไปซ้าย” ชาย ๒ คนนั้น ถึงแม้ชายตาบอดแต่กำเนิดก็ไม่มีเดช เป็นทุพพลภาพ ไม่ไป 
ได้ด้วยเดชของตนเอง ด้วยกำลังของตนเอง ถึงแม้ชายเปลี้ยก็ไม่มีเดช ทุพพลภาพ 
ไม , ไปได้ด้วยเดชของตนเอง ด้วยกำลังของตนเอง แต่เพราะชายทั้งสองนั้นอาศัยกัน 
และกันแล้ว ก็ไปไหนไปได้ฉันใด ถึงแม้นามก็ไม่มีเดช มิได้เกิดขึ้นมาด้วยเดชของตนเอง 
มิได้เป็นไปในกิริยานั้นๆ (ด้วยเดชของตนเอง) ถึงแม้รูปก็ไม่มีเดช มิได้เกิดขึ้นมาด้วย 
เดชของตนเอง มิได้เป็นไปในกิริยานั้นๆ (ด้วยเดชของตนเอง) แต่การเกิดขึ้นมาหรือ 
การเป็นไปของนามและรูปนั้น มีขึ้นเพราะอาศัยกันละกัน เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าว 
คำ นี้เว้' ว่า:- 

น สเกน พเลน ชายเร 
โนปี สเกน พเลน ติฏฺซิเร 
ปรธ มุม วสานุวตฺติโน 
ชายเร สงฺขตา อตฺตทุพฺพลา. 


10-1996 (0977-0994)8 992 1 /5/11,2:48 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๘ ทิฏฐิวิสุทธินิเทศ 


๙๙๓ 


ปรปจฺจยโต จ ซายเร 
ปรอารมฺมณโต สมุฏฺริตา 
อารมฺมณปจฺจเยหิ จ 
ปรธมฺเมหิ จิเม ปภาจิตา. 

แปลความว่า 

สภาวธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง (สังขตะ) ทั้งหลาย 
ทุพพลภาพอยู่ในตัวเอง หาเกิดขึ้นด้วยกำลังของตนเอง 
ได้ไม่ อีกทั้งธำรงอยู่ด้วยกำลังของตนเอง ก็หาได้ไม่ ดำเนิน 
ไปด้วยอำนาจของสภาวธรรมอย่างอื่น สภาวธรรมที่ปัจจัย 
ปรุงแต่งเหล่านี้ เกิดขึ้นจากปัจจัยอื่น ตั้งขึ้นจากอารมณ์อื่น 
เกิดขึ้นด้วยอารมณ์และปัจจัยและด้วยธรรมอื่นด้วย 


ยถาปิ นาว 0 นิสฺสาย 
เอวเมว รูป๋ นิสฺสาย 
ยถา จ มนุสฺเส นิสฺสาย 
เอวเมว นาม 0 นิสสาย 


มนุสฺสา ยนุติ อณุณเว 
นามกาโย ปวตฺตติ. 
นาวา คจฺฉติ อณุณเว 
รปกาโย ปวตุตติ. 


แปลความว่า 


มนุษย์ทั้งหลายเดินทางไปในห้วงนํ้า เพราะอาศัยเรือ แม้ 
ฉันใด นามกายเป็นไปได้เพราะอาศัยรูป ก็เซ่นกันฉันนั้น 
เรือแล่นไปในห้วงนั้าเพราะอาศัยมนุษย์ ฉันใด รูปกาย 
เป็นไปได้เพราะอาศัยนามก็เซ่นกันฉันนั้น 


10-1996 (0977-0994)8 


993 


1/5/11,2:48/\1\/เ 


















๙๙๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อุโภ นิสฺสาย คจฺฉนฺดิ มนุสุสา นาวา จ อณุณเว 

เอว 0 นามณุจ รูปณุจ อุโภ อณุโณณุณนิสุสิตา. 

แปลความว่า 

มนุษย์และเรือทั้งสองต่างอาศัยกันจึงเดินทางไปในห้วง 
นกใต้ นามและรูปก็ฉันนั้น ทั้งสองต่างอาศัยกันและกัน 
ด้วยประการฉะนี้ 

การเห็นนามและรูปตามเป็นจริง ซึ่งครอบงำสัตตสัญญา (คอ ความสำคัญหมาย 
รู้ว่า มีสัตว์) เสียได้ แล้วตั้งอยู่ในภูมิที่ไม่ลุ่มหลงของโยคาวจรผู้กำหนดรู้นามและรูป 
โดยนัยต่างๆ ดังกล่าวมานี้ พึงทราบว่าเป็น “ทิฏ ฐิวิสุ ทธิ (คือความเห็นบริสุทนี้)” 
แม้คำว่า “นาม รูป ววัฏฐาน การกำหนดรู้นามและรูป” ก็ดี คำว่า “สังขาร ปริ จเฉท 
การกำหนดรู้สังขาร” ก็ดี ' 51 เป็นชื่อของการเห็นนามและรูปตามเป็นจริงนี้เหมือนกัน 

ปริจเฉทที่ ๑๘ ชื่อว่า ทิฏเวิสุทธิ , นิเทศ 
ในอธิการแห่งปัญญาภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


๑ นามรูปววัฏฐาน และ สังขารปริจเฉท นี้ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า นามรูปปริจเฉทญาณ เป็นญาณอันดับแรก หรือ 
ญาณที่ ๑ ในญาณ ๑๖ 


10-1996 (0977-0994)8 


994 


1/5/11,2:48/\1\/เ 




















ปริปีเฉทที่ ©๙ 
กังขาวิตรผาสุทธินิเทศ 

๒. ปัจจย'ปริคคหญาณ 

[๖๗๘] ส่วนว่า ญาณซึ่งข้ามพ้นความสงสัยในกาลทั้ง ๓ ด้วยการกำหนดรู้ 
ปัจจัยของนามและรูป (ดังกล่าวมาแล้ว) นั้นนั่นแล ชื่อว่า กังขาวิตรณวิสุทธิ คือความ 
บริสุทธิ้ด้วยข้ามพันความสงสัย 

พระภิกษุผู้ปรารถนาบรรลุ กังขาวิตรณวิสุทธิ นั้นรำพึงถึงการด้นหา เหตุ และ ปัจจัย 
ของนามและรูปนั้นอยู่ เหมือนนายแพทย์ผ่าตัดผู้ฉลาด ครั้นเห็นโรคก็ค้นหาสมุฏฐาน 
ของโรคนั้นอยู่ ก็หรือ เหมือนบุรุษผู้มีเมตตา ครั้นเห็นเด็กเล็กอ่อนวัยนอนหงาย 
แบเบาะอยู่ในตรอก จึงรำพึงถึงมารดาบิดาของเด็กอ่อนวัยนั้นว่า “เด็กนี้เป็นบุตรน้อย 
ของใครหนอ” ฉะนั้นนั้นเทียว 

กำหนดรู้เหตุและปัจจัยของนามและรูป 

พระภิกษุนั้นคิดเห็นเป็นแน่แท้มาแต่ต้นเลยดังนี้ว่า“ก่อนอื่นนามและรูปนี้จะไม , มี 
เหตุหามิได้ เพราะนามและรูปทุกอย่าง ถึงความเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันทั้งหมด 
ในที่ทุกแห่งและในกาลทุกเมื่อ(นามและรูปนั้น)จะมีเทพเจ้าเช่นพระอิศวรเป็นต้นเป็นเหตุ 
หามิได้ เพราะนอกไปจากนามและรูปแล้ว หามีเทพเจ้าเช่นพระอิศวรเป็นต้นไม่ 
เพราะถึงแม้ศาสดาพวกใดจะกล่าว (ทึกทักเอา) ว่า นามรูปเป็นประมาณนั้นแหละ 
คือเทพเจ้ามีพระอิศวรเป็นต้น นามและรูปที่เขากล่าวว่าคือเทพเจ้ามีพระอิศวร 
เป็นต้นของพวกศาสดาเหล่านั้น ก็ถึงภาวะเป็นของหาเหตุมิได้ เพราะฉะนั้น นามและ 
รูปนั้นต้องมีเหตุมีปัจจัย เหตุและปัจจัยเหล่านั้นคืออะไรหนอแล” ดังนี้ 

[๖๗๙] พระภิกษุนั้นครั้นรำพึงถึงเหตุและปัจจัยของนามและรูปอย่างนี้แล้ว ก็ 
กำหนดรู้เหตุและปัจจัยของรูปกายนี้ก่อนอย่างนี้ว่า “กายนี้เมื่อเกิดขึ้นมา มิได้เกิดขึ้น 


10-1996 (0995-1008)8 


995 


1/5/11,2:48/\1\/เ 



















๙๙๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ภายในดอกบัวอุบล (บัวขาบ) ดอกบัวปทุม (บัวหลวง) ดอกบัวบุณฑริก (บัวขาว) และ 
ดอกบัวจงกลนี (บัวแดง) อันมีกลิ่นหอมเบีนต้น มิได้เกิดขึ้นภายในแก้วมณีและแก้ว 
มุกดาหารเป็นต้นหากแต่เกิดขึ้นในระหว่างกระเพาะอาหารใหม่และกระเพาะอาหารเก่า 
เอาพื้นท้องไว้ข้างหลัง เอากระดูกสันหลังไว้ข้างหน้า แวดวงไว้ด้วยไส์ใหญ่และไส้น้อย 
แม้ตัวเองก็ปฏิกูลด้วยของน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็น อยู่ในที่คับแคบมาก ซึ่งปฏิกูลด้วย 
ของน่าเกลียดมีกลิ่นเหม็น ดุจตัวหนอนที่เกิดขึ้นในปลาเน่า ในขนมบูด ในบ่อนั้าครำ 
และในหลุมโสโครก เป็นต้น รูปซึ่งเกิดขึ้นอย่างนี้นั้น มีธรรมเป็นเหตุ เป็นปัจจัย ๕ อย่าง 
ได้แก่ ธรรม ๔ อย่าง คือ อวิชชา ๑ ตัณหา ๑ อุปาทาน ๑ กรรม ๑ เหล่านี้เป็นเหตุ 
เพราะเป็นผูให้เกิดขึ้น (และ) อาหารเป็นปัจจัย เพราะเป็นผู้อุปถัมภ์ ๑ แม่ในธรรม 
เหล่านั้น ธรรม ๓ อย่าง มีอวิชชาเป็นต้น เป็นที่เข้าอยู่อาศัยของกายนี้ เปรียบ 
เหมือนมารดาเป็นที่เข้าอยู่อาศัยของทารก กรรมเป็นผู้ใ'ห้เกิด เปรียบเหมือนบิดา 
เป็นผู้ทำให้บุตรเกิด อาหารเป็นผู้คา'จุน (กายนี้) ให้ธำรงอยู่ เปรียบเหมือนพี่เลี้ยง 
คอยอุ้มชูทารก พระภิกษุนั้นครั้นกำหนดรู้ปัจจัยของรูปกายอย่างนี้แล้ว จึงทำการ 
กำหนดรู้ปัจจัยของนามกายต่อไปอีก โดยนัยเป็นต้นว่า “จักขุวิญญาณเกิดขึ้นเพราะ 
อาศัยจักขุและรูปทั้งหลาย” ๑ ดังนี้ 

ละความสงสัย ๑๖ ประการ 

พระภิกษุนั้นครั้นเห็นความเป็นไปของนามและรูปโดยปัจจัยดังกล่าวนี้แล้ว ก็เห็น 
อยู่เสมอเนือง ๆ ว่า “นามและรูปนี้เป็นไปอยู่ทั้งใน (ปัจจุบัน) บัดนี้ ฉันใด ถึงแม่ใน 
อดีตกาลก็ได้เป็นไปแล้วโดยปัจจัย อีกทั้งในอนาคตกาลก็จักเป็นไปโดยปัจจัย ฉันนั้น” 

[๖๘๐] เมื่อพระภิกษุนั้นเห็นอยู่เสมอเนือง ๆ อย่างนี้ ก็ละความสงสัยแม้ทุก 
อย่าง คือ ความสงสัยซึ่งท่านปรารภที่สุดเบื้องต้น (คือ อดีตกาล) แล้วกล่าวไว้ ๕ 
อย่างดังนี้ว่า 

๑. ในอดีตกาล ข้าพเจ้าได้เป็นแล้วหรือหนอ ? 

๒. ในอดีตกาล ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นมาแล้วหรือหนอ ? 

๓. ในอดีตกาล ข้าพเจ้าได้เป็นอะไรมาแล้วหนอ ? 

๔. ในอดีตกาล ข้าพเจ้าได้เป็นอย่างไรมาแล้วหนอ ? 


๑ ดูเทียบ ส 0 . นิ. (ไทย) ๑๖/๔๓/๘๙ 


10-1996 (0995-1008)8 


996 


1/5/11,2:48/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๙ กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ 


๙๙๗ 


๕. ในอดีตกาล ข้าพเจ้าเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรมาแล้วหนอ ? ๑ 

อีกทั้งความสงสัย ซึ่งท่านปรารภที่สุดเบื้องปลาย (คือ อนาคตกาล) แล้วกล่าวไว้ 
๕ อย่าง ดังนี้ว่า 

๑. ในอนาคตกาล ข้าพเจ้าจะเป็นหรือหนอ ? 

๒. ในอนาคตกาล ข้าพเจ้าจะไม่เป็นหรือหนอ ? 

๓. ในอนาคตกาล ข้าพเจ้าจะเป็นอะไรหนอ ? 

๔. ในอนาคตกาล ข้าพเจ้าจะเป็นอย่างไรหนอ ? 

๕. ในอนาคตกาล ข้าพเจ้าจะเป็นอะไรแล้วจึงได้เป็นอะไรมาแล้วหนอ ? ๒ 

อีกทั้งความสงสัยซึ่งท่านปรารภกาลปัจจุบัน ก็หรือว่าเป็นผู้มีความสงสัยภายใน 
ปรารภกาลปัจจุบันในบัดนี้ แล้วกล่าวไว้ (อีก) ๖ อย่างดังนี้ว่า 

๑. ข้าพเจ้าเป็นอยู่หรือหนอ ? 

๒. ข้าพเจ้ามิได้เป็นอยู่หรือหนอ ? 

๓. ข้าพเจ้าเป็นอะไรอยู่หนอ ? 

๔. ข้าพเจ้าเป็นอย่างไรอยู่หนอ ? 

๕. สัตว์นี้มาจากไหนหนอ ? 

๖. สัตว์นั้นจะไปไหนหนอ ? ๒ 

กำหนดรู้ปัจจัยของนาม และ รูปอีกวิธีหนึ่ง 

[๖๘๑] พระภิกษุอีกรูปหนึ่งเห็นปัจจัย ๒ อย่างของนามโดยทางสาธารณปัจจัย 
และอสาธารณปัจจัย เห็นปัจจัย๔อย่างของรูปโดยทางเหตุมีกรรมเป็นต้นว่า“ความจริง 
ปัจจัยของนาม มี ๒ อย่าง คือ สาธารณะ ๑ และอสาธารณะ ๑ ใน ๒ อย่างนั้น ทวาร 
๖ มีจักษุเป็นต้น (และ) อารมณ์ ๖ มีรูปเป็นต้น เป็นสาธารณปัจจัยของนาม เพราะ 
เป็นไปแก , นามแม้ทุกประการ ตามความแตกต่างมีนามที่เป็นกุศลเป็นต้น ส่วนธรรม 
(อื่น) มีมนสิการ (คือความใส่ใจ) เป็นต้น เป็นอสาธารณปัจจัย เพราะธรรมมีโยนิโส- 
มนสิการและการฟังธรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยของนามเฉพาะที่เป็นกุศลเท่านั้น ธรรม 


๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๑๘/๑๙ 


๒ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๑๘/๑๙ 


10-1996 (0995-1008)8 


997 


1/5/11,2:48/\1\/เ 



















6?6?๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ตรงกันข้ามเป็นปัจจัยของนามอกุศล แต่กรรมเป็นต้นเป็นปัจจัยของนามที่เป็นวิบาก 
และภวังค์เป็นต้นเป็นปัจจัยของนามที่เป็นกิริยา” “ส่วนกรรม จิต ฤดู อาหาร ๔ อย่าง 
ซึ่งมีกรรมเป็นต้นนี้เป็นปัจจัยของรูป ใน ๔ อย่างนั้น กรรมเฉพาะที่เป็นอดีตเท่านั้น 
เป็นปัจจัยของรูปที่มีกรรมเป็นสมุฏฐาน จิตเมื่อเกิดขึ้นเป็นปัจจัยของรูปที่มีจิตเป็น 
สมุฏฐาน ส่วนฤดูและอาหารเป็นปัจจัยของรูปที่มีฤดูและอาหารเป็นสมุฏฐานในขณะ 
(รูปนั้น) ตั้งอยู่” ดังนี้ 

พระภิกษุรูปหนึ่งทำการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปด้วยอาการดังกล่าวนี้ 
ครั้นเธอเห็นความเป็นไปของนามและรูปโดยปัจจัยอย่างนี้แล้ว ก็เห็นอยู่เสมอเนือง ๆ 
ว่า “นามและรูปนี้ ในบัดนี้เป็นไปอยู่อย่างใด แมีในอดีตกาลก็เป็นไปแล้วโดยปัจจัย 
แมีในอนาคตกาลก็จักเป็นไปโดยปัจจัยอย่างนั้น”เมื่อพระภิกษุนั้นพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ 
ก็ละเสียได้ซึ่งความสงสัยในกาลแม้ทั้ง ๓ โดยนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล 


กำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปทางปฏิจจสมุปบาท 

[๖๘๒] พระภิกษุอีกรูปหนึ่งครั้นเห็นสังขารทั้งหลายกล่าวคือนามและรูปเหล่า 
นั้นแล ถึงความชราและเห็นความแตกดับของสังขารทั้งหลายที่ชราแล้ว จึงทำการ 
กำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปทางปฏิจจสมุปบาทโดยปฏิโลมอย่างนี้ว่า “ที่เรียกว่า 
ชราและมรณะของสังขารทั้งหลายนี้มีขึ้นเพราะมีความเกิด ความเกิดมีเพราะมีภพ 
ภพมีเพราะมีอุปาทาน อุปาทานมีเพราะมีตัณหา ตัณหามีเพราะมีเวทนา เวทนามี 
เพราะมีผัสสะ ผัสสะมีเพราะมีอายตนะ ๖ อายตนะ ๖ มีเพราะมีนามและรูป นาม 
และรูปมีเพราะมีวิญญาณ วิญญาณมีเพราะมีสังขารทั้งหลาย สังขารทั้งหลายมี 
เพราะมีอวิชชา” ดังนี้ ครั้นแล้วพระภิกษุนั้นก็ละความสงสัยได็โดยนัยกล่าวแล้วนั้นแล 

[๖๘๓] พระภิกษุอีกรูปหนึ่งทำการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปทางปฏิจจ¬ 
ลมุปบาทเหมือนกันแต่โดยอนุโลมซึ่งแสดงไว้พิสดารข้างต้นแล้ว ๑ (มีอาทิ )“เพราะอวิชชา 
เป็นปัจจัยจึงเกิดสังขาร” ด้วยประการฉะนี้แล ครั้นแล้วพระภิกษุนั้นก็ละความสงสัย 
ได็โดยนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล 


๑ ในตอนกล่าวถึง ปฏิจจสมุปบาท ใน ปัญญาภูมินิเทศ ข้างต้น 


10-1996 (0995-1008)8 


998 


1/5/11,2:49/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๙ กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ 


๙๙๙ 


กำหนดรู้ ปัจจัย ทางก้มมวัฏฏ์และวิปากวัฏฏ์ 

[๖๘๔]พระภิกษุอีกรูปหนึ่งทำการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปทางกัมมวัฏฏ์และ 
วิปากวัฏฏ์อย่างนี้ว่า “ธรรม ๕ อย่าง คือ โมหะในกรรมภพก่อน ได้แก่อวิชชา ๑ 
ความตั้งใจทำไวิในกรรมภพก่อน ได้แก่สังขาร ๑ ความใคร่ ได้แก่ตัณหา ๑ ความยึด 
มั่นถือมั่น ได้แก่อุปาทาน ๑ เจตนา ได้แก่ภพ ๑ ในกรรมภพก่อนเหล่านี้เป็นปัจจัย 
ของปฏิสนธิในภพนี้ 

ธรรม ๔ อย่าง คือ ปฏิสนธิในภพนี้ ได้แก่วิญญาณ ๑ การก้าวลง (ในครรภ์ 
มารดา) ได้แก่นามรูป ๑ ประสาท ได้แก่อายตนะ ๑ สิ่งที่สัมผัสถูกต้อง ได้แก่ผัสสะ ๑ 
การเสวยอารมณ์ ได้แก่เวทนา ๑ ในอุปปัตติภพนี้ เหล่านี้เป็นปัจจัยของกรรมที่ทำไว้ 
ในภพก่อน เพราะเหตุที่อายตนะทั้งหลายแก , กล้าในภพนี้แล้วธรรม ๔อย่าง คือ โมหะ 
ได้แก่อวิชชา ๑ ความตั้งใจทำ ได้แก่สังขาร ๑ ความใคร่ ได้แก่ตัณหา ๑ ความยึด 
มั่นถือมั่น ได้แก่อุปาทาน ๑ เจตนา ได้แก่ภพ ๑ ในกรรมภพนี้ เหล่านี้เป็นปัจจัยของ 
ปฏิสนธิ (ในภพ) ต่อไป” ดังนี้ 

ว่า ด้วย กรรม ๑๒ ชนิด ด 

[๖๘๕] ในก้มมว้ฏฏ์และวิปากวัฏฏ์นั้น กรรม (ให้ผลตามคราว) มี ๔ อย่าง คือ 

๑. ทิฏฐ ธัมมเวทนียกรรม กรรมให้ผลในภพนี้ 

๒. อุปปัชชเวทนียกรรม กรรมให้ผลต่อเมื่อเกิดแล้วในภพหน้า 

๓. อปราปรเวทนียกรรม กรรมให้ผลในภพสืบ ๆ ไป 

๔. อโหสิกรรม กรรมให้ผลสำเร็จแล้ว 

ในบรรดาจิต ๗ ดวง (ซึ่งดำเนินไป) ชวน วิถี เดียวก้นนั้น ซวนเจตนา ดวงแรก 
เป็นกุศล หรืออกุศลก็ตาม มีชื่อเรียกว่า ทิฏฐ ธัมมเวทนียกรรม ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม 
นั้นให้ผลในอัตภาพนี้เท่านั้น แต่เมื่อไม่สามารถ (ให้ผล) อย่างนั้น ก็มีชื่อเรียกว่า 
อโหสิกรรมไป ที่เป็นกรรมมีชื่อเรียกว่า อโหสิกรรม ตามหลักของหมวด ๓ (ติกะ) ดังนี้ 


๑ ชื่อกรรม ๑๒ ในภาษาไทย แปลตามพระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ในธรรมวิภาค ปริจเฉทที่ ๒ 


10-1996 (0995-1008)8 


999 


1/5/11,2:49/\1\/เ 



















๑๐๐๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


คือ “ผลของกรรมมิได้มีแล้ว ๑ ผลของกรรมจักไม่มี ๑ ผลของกรรมไม่มีอยู่ ๑”® ส่วน 
ชวนเจตนา ดวง ที่ ๗ ซึ่งทำให้สำเร็จความประสงค์ มีชื่อเรียกว่า อุปปัชชเวทนียกรรม 
อุปปัชชเวทนียกรรมนั้นให้ผลในอัตภาพถัดไป เมื่อไม่สามารถ (ให้ผล) ตามนั้น ก็ 
เป็นกรรมมีชื่อเรียกว่า อโหสิกรรม ไป โดยนัยดังกล่าวแล้วเช่นถัน ชวนเจตนา (อีก)๕ 
ดวงในระหว่างชวนเจตนา ๒ ดวง (คือดวงที่ ๑ และที่ ๗) มีชื่อเรียกว่า อปราปรเวทนีย- 
กรรม อปราปรเวทนียกรรมนั้นได้โอกาสเมื่อใดในกาลอนาคต ให้ผลเมื่อนั้น เมื่อยัง 
มีความเป็นไปของลังสาระอยู่ ก็ยังไม , เป็นกรรมมีชื่อเรียกว่า อโหสิกรรม 

[๖๘๖] ยังมีกรรม (ให้ผลตามลำดับ) อีก ๔ อย่าง คือ : 


๑. 

ครุกรรม 

กรรมหนก 

๒. 

พหุลกรรม 

0-/ 

กรรมเคยชิน 

๘] 4๗ 

๓. 

อาส้นนกรรม 

กรรมเมึอจวนเจียน 

๔. 

กตัตตากรรม 

กรรมสักแต่ว่าทำ 


บรรดากรรม ๔ อย่างนั้น เป็นกุศลหรือเป็นอกุศลก็ตาม ในบรรดากรรมหนัก 
และไม่หนัก กรรมใดเป็นกรรมหนัก เช่น มาตุฆาต (ฆ่ามารดา) เป็นต้นก็ตาม หรือ 
มหัคคดกรรม ๒ ก็ตาม กรรมนั้นแลให้ผลก่อน ถึงแม่ในบรรดากรรมที่เคยชินและไม่ 
เคยชินก็เหมือนถัน กรรมใดที่เคยชินเช่นความเป็นผู้มีศึลดีก็ตาม หรือความเป็นผู้ 
ทุศีลก็ตาม กรรมเคยชินนั้นแลให้ผลก่อน กรรมที่คนเราระลึกได้ในเวลาใกล้มรณะ 
มีชื่อเรียกว่า อาลันนกรรม (คือกรรมเมื่อจวนเจียน) เพราะว่า บุคคลผู้Iกล้จะตาย 
สามารถระลึกถึงกรรมใดได้ เขาก็เกิดขึ้นด้วยกรรมนั้นนั้นแล ส่วนกรรมนอกจาก ๓ 
อย่างนี้เป็นกรรมที่ได้ความคุ้นเคยบ่อย ๆ มีชื่อเรียกว่า กตัดตากรรม เมื่อไม่มีกรรม ๓ 
อย่างเหล่านั้นแล้ว มันจึงชักพาไปสู่ปฏิสนธิ 


[๖๘๗] ยังมีกรรม (ให้ผลตามกิจ) อีก ๔ อย่าง คือ : 


๑. ชนกกรรม กรรมแต่งให้เกิด 

๒. อุปัตถัมภกกรรม กรรมสนับสนุน 

๓. อุปปีฬกกรรม กรรมบีบคั้น 

๔. อุปฆาตกกรรม กรรมตัดรอน 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๓๔/๓๙๗ ๒ ได้แก่ รูปาวจรกุศลและอรูปาวจรกุศล 


10-1996 (0995-1008)8 


1000 


1/5/11,2:49/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๙ กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ 


๑๐๐๑ 


บรรดากรรม ๔ อย่างนั้น กรรมที่มีชื่อว่าชนกกรรม เป็นทั้งกุศลทั้งอกุศล ชนก- 
กรรมทำให้เกิดวิบากขันธ์ในกามภพ ในรูปภพและในอรูปภพ ทั้งในเวลาปฏิสนธิ ทั้ง 
ในเวลาที่วิบากขันธ์เป็นไป (ตั้งแต่เกิดจนตาย) ส่วนอุปัดถมภกกรรม'ไม่สามารถ'ให้ 
เกิดวิบาก (ขันธ์) ได้ แต่เมื่อกรรมอื่นให้ปฏิสนธิแล้ว จึงสนับสนุนสุขหรือทุกข์ที่เกิด 
ขึ้นในวิบาก (ขันธ์) ซึ่งกรรมอื่นให้เกิดขึ้น ให้เป็นไปตลอดกาล อุปปีฬกกรรมเมื่อ 
กรรมอื่นให้ปฏิสนธิแล้ว ก็เข้าบีบคั้น เบียดเบียนสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นในวิบาก (ขันธ์) 
ซึ่งกรรมอื่นนำให้เกิดขึ้น มิให้ดำเนินไปตลอดกาล ส่วนอุปฆาตกกรรมไม่ว่าตนเองจะ 
เป็นกุศลหรืออกุศลก็ตาม คอยตัดรอนกรรมอื่นที่มีกำลังด้อยกว่า ห้ามปรามผลของ 
กรรมนั้นไว้ แล้วทำโอกาสให้แก่ผลของตน แต่เมื่อกรรมทำโอกาสให้อย่างนี้แล้ว ก็ 
เรียกวิบากนั้นได้ว่า เกิดขึ้นแล้ว 

ลำดับของกรรมและลำดับของวิบากของกรรม ๑๒ อย่าง ดังกล่าวมานี้ ย่อม 
ปรากฏ โดยหน้าที่ของตนตามเป็นจริง เฉพาะแก่ กัมมวิปากญาณ ของพระพุทธเจ้า 
ทั้งหลาย ไม่สาธารณ์ทั้วไปแก่พระสาวกทั้งหลาย แต่พระภิกษุผู้บำเพ็ญวิปัสสนา พึง 
ทราบทั้งลำดับของกรรมและทั้งลำดับของวิบากไว้โดยเอกเทศ เพราะฉะนั้นจึงได้ 
ประกาศความวิเศษของกรรมนี้ไวัด้วยการแสดงแต่เพียงที่เป็นหลักด้วยประการฉะนี้ 

[๖๘๘] พระภิกษุรูปหนึ่ง ครั้นบรรจุกรรม ๑๒ อย่างนี้เข้า' เว้ ในก้มม'วัฏฏ์ด้วย 
ประการฉะนี้แล้ว ทำการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปทางกัมมวัฏฏ์และวิปากวัฏฏ์ 
ด้วยประการดังกล่าวนั้น พระภิกษุนั้นครั้นเห็นความเป็นไปของนามและรูปโดยปัจจัย 
ทางกัมมวัฏฏ์และวิปากวัฏฏ์แล้ว ก็เห็นอยู่เสมอเนือง ๆ ว่า “นามและรูปนี้ ในบัดนี้ 
ก็เป็นไปอยู่โดยปัจจัยทางกัมมวัฏฏ์และวิปากวัฏฏ์ ฉันใด ถึงแม่ในอดีตกาลก็เป็นไป 
แล้วโดยปัจจัยทางกัมมวัฏฏ์และวิปากวัฏฏ์ ถึงแม่ในอนาคตกาลก็จักเป็นไปโดย 
ปัจจัยทางกัมมวัฏฏ์และวิปากว้ฏฏ์เช่นกัน เหมือนกันฉันนั้น ทั้งกรรมและทั้งวิบากของ 
กรรม ทั้งกัมมวัฏฏ์และทั้งวิปากวัฏฏ์ ทั้งความเป็นไปของกรรมและทั้งความเป็นไป 
ของวิบาก ทั้งความสืบต่อของกรรมและทั้งความสืบต่อของวิบาก ทั้งกิริยาและทั้งผล 
ของกิริยา ก็เป็นไปด้วยประการฉะนี้ 

กมฺมวิปากา วตฺตนฺติ วิปาโก กมฺมสมฺภโว 

กมฺมา ปุนพฺภโว โหดิ เอว 0 โลโก ปวตฺตติ. 


10-1996 (0995-1008)8 


1001 


1/5/11,2:49/\1\/เ 


















๑๐๐๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 
แปลความว่า 

เพราะกรรมวิบากทั้งหลายจึงเป็นไปวิบากเกิดจากกรรม 
ภพใหม่ก็มีเพราะกรรม โลกหมุนเวียนอยู่อย่างนี้ 

เมื่อภิกษุนั้นเห็นอยู่เสมอเนือง ๆ อย่างนี้ ก็ละความสงสัยหมดทั้ง ๑๖ ประการ 
ซึ่งท่านปรารภที่สุดเบื้องต้น (อดีตกาล) เป็นต้น แล้วกล่าวไวํโดยนัยมีอาทิว่า “ข้าพเจ้า 
ได้เป็นมาแล้วหรือหนอ ? ในภพ (๓) โยนิ (๔) คติ (๕) ฐิติ (๗) และนิวาส (๙) 
ทั้วทั้งหมด ก็ปรากฏอยู่แต่เพียงนามและรูปซึ่งเป็นไปอยู่ด้วยความสัมพันธ์ของเหตุ 
และผลเท่านั้น นอกเหนือไปจากเหตุ พระภิกษุนั้นมิได้เห็นการก (ผู้สร้าง) นอกเหนือ 
จากความเป็นไปของผล ก็มิได้เห็นผู้เสวยผล จึงเป็นอันว่า พระภิกษุนั้นเห็นดีแล้ว 
ด้วยปัญญาโดยชอบว่า เมื่อมีเหตุ บัณฑิตทั้งหลายก็พากันกล่าวด้วยคำเพียงหมายรู้ 
มันว่า “มีผู้สร้าง” เมื่อมีความเป็นไปของวิบาก ก็กล่าวว่า “มีผู้เสวย” ดังนี้เท่านั้น 

[๖๘๙] เพราะฉะนั้น ท่านผู้รู้แต่โบราณทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า เ- 

ก มุมสุส การโก นตฺถิ วิปากสฺส จ เวทโก 
สุทฺธธมฺมา ปวตฺตนฺดิ เอเวตํ สมมทสฺสนํ. 

แปลความว่า 

ผู้สร้างกรรมไม่มี และผู้เสวยผล(ของกรรม) ก็ไม่มี 
ธรรมล้วน ๆ เป็นไปอย่างเดียว นี้เป็นสัมมาทัสสนะ (คือ 
ความเห็นโดยซอบ) 

เอว 0 กมฺเม วิปาเก จ วตฺตมาเน สเหตุเก 

พีซรุกฺขาทิกานํว ปุพุพา โกฏิ น นายติ. 

แปลความว่า 

เมื่อกรรมและวิบากพร้อมทั้งเหตุเป็นไปอยู่อย่างนี้ ก็ 
ไม่มีใครรู้เบื้องต้น (และ) เบื้องปลาย ดุจไม่มีใครรู้เบื้องต้น 
(และ) เบื้องปลายของเมล็ดพืชและต้นไม้เป็นต้น ฉะนั้น 


10-1996 (0995-1008)8 


1002 


1/5/11,2:49/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๙ กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ 


๑๐๐๓ 


อนาคเตปี สํสาเร 
เอตมตุถ 0 อนณุณาย 
สตฺตสณณ 0 คเหตวาน 
ทวาสฏฺซิทิฏฺเ คณฺหนุติ 


อปฺปวตฺตํ น ทิสฺสติ 
ติตฺถิยา อสยํวสี. 

สสฺสตุจฺเฉททสฺสิโน 
อณุณมณุณ 0 วโร่ธิตา. 


แปลความว่า 


แม้ , ในอนาคตกาล ความไม่เป็นไปในสังสารวัฏก็ไม่ 
ปรากฏ พวกเดียรถีย์ทั้งหลายไม่รู้ความข้อนี้ ทั้งตนเองก็ 
ไม่มีความเชี่ยวซาญจึงยึดถือสัตตสัญญา(ความสำคัญหมายว่า 
มีสัตว์ มีบุคคล) แล้วมีความเห็นว่าเที่ยง ว่าขาดสูญ ยึดถือ 
ทิฏฐิ ๖๒ ประการ ต่างโต้แย้งกันและกันอยู่ 


ทิฏฺริพนุธนพนุธา เต ตณฺหาโสเตน วุยฺหเร 

ตณฺหาโสเตน วุยฺหนุตา น เต ทุกขา ปมุจฺจเร. 

แปลความว่า 

พวกเดียรถีย์เหล่านั้นซึ่งมีเครื่องผูกพันคือทิฏฐิผูกพัน 
ไว้ จึงถูกกระแสแห่งตัณหาพัดพาไป เมื่อถูกกระแสตัณหา 
พัดพาอยู่ พวกเขาก็ไม่พันจากทุกข์ 


เอวเมต 0 อภิญณาย ภิกฺขุ พุทธสฺส สาวโก 

คมภีรํ นิปุณํ สุณฺฌํ ปจฺจย 0 ปฏิวิซฺฌติ. 

แปลความว่า 

พระภิกษุผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ารู้ความนี้ด้วย 
ปัญญารู้ยิ่งดังกล่าวมานี้ จึงเห็นซัดซึ่งปัจจัย(ของนามและ 
รูป) อันลึกซึ่ง ละเอียด ว่างเปล่า 


กมุม 0 นตฺถิ วิปากมหิ ปาโก กมฺเม น วิชฺชติ 

อณุณมณฺณ 0 อุโก สุณุณา น จ กมฺม่ วินา ผล 0 . 


10-1996 (0995-1008)8 


1003 


1/5/11,2:49/\1\/เ 


















๑๐๐๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


แปลความว่า 

กรรมไม่มีอยู่ในวิบาก วิบากก็ไม่มีอยู่ในกรรม กรรม 
และวิบากทั้งสอง ต่างว่างเปล่าซึ่งกันและกัน แต่ปราศ 
จากกรรมเสียแล้ว ผลก็หามีไม่ 


ยถา น สู่ริเย อคฺคิ 
น เตสํ พหิ โส อตฺถิ 
ตถา น อนุโต กมฺมสฺส 
พหิทฺธาปิ น กมฺมสฺส 


น มณิมฺหิ น โคมเย 
สมภาเรหิ จ ชายติ. 

วิปาโก อุปลพภติ 
น กมฺมํ ตตฺถ วิชฺซติ. 


แปลความว่า 

ไฟไม่มีในดวงอาทิตย์ไม่มีในแก้วมณี (ที่ใช้ส่อง) ไม่มี 
ในมูลโค ไฟนั้นมิได้มีอยู่ภายนอกสิ่งทั้ง ๓ เหล่านั้น แต่ 
มันเกิดขึ้นด้วยการประกอบกัน(ของสิ่งทั้ง ๓) ฉันใด วิบาก 
ก็ฉันนั้น หาไม่ได้ภายในกรรม แม้ภายนอกกรรมก็ไม่ได้ 
(เพราะ)กรรมมิได้มือยู่ในวิบากนั้น 

ผเลน สุณฺณํ ต 0 กมฺมํ ผล 0 กมฺเม น วิชฺชติ 
กมฺมฌฺจ โข อุปาทาย ตโต นิพฺพตฺตเต ผลิ. 

แปลความว่า 

กรรมนั้นว่างเปล่าจากผล ผลก็มิได้มือยู่ในกรรม แต่ 
เพราะอาศัยกรรมแล ผลจึงเกิดขึ้นจากกรรมนั้น 


น เหตุถ เทโว พฺรหฺมา วา ลิสารสุสดุถิ การโก 
สุทฺธธมฺมา ปวดุตนุติ เหตุสมภารปจฺจยา. 

แปลความว่า 

ความจริง ในโลกนี้ ไม่มีเทพเจ้า หรือพระพรหมผู้สร้าง 
สังสารวัฏฏ์ ธรรมแท้ๆ เป็นไปเอง เพราะการประกอบ 
กันของเหตุเป็นปัจจัย 


10-1996 (0995-1008)8 


1004 


1/5/11,2:49/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๑๙ กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ 


๑๐๐๕ 


[๖๙๐] เมื่อพระภิกษุนั้นทำการกำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปทางกัมมวัฏฏ์ 
และวิปากวัฏฏ์แล้วละความสงสัยใน ๓ กาลได้ด้วยประการฉะนี้แล้ว ก็เป็นอันได้รู้ 
ธรรมทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน สิ้นทั้งปวงแล้ว โดยทางจุติและปฏิสนธิ 
ความรู้เช่นนั้นของพระภิกษุนั้นเป็น ญาตปริญญา คือ การกำหนดรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่ 
แล้ว 

พระภิกษุนั้นรู้แจ้งชัดอย่างนี้ว่า“ขันธ์ทั้งหลายเหล่าใดเกิดแล้วในอดีตเพราะกรรม 
(ในอดีต) เป็นปัจจัย ขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นได้ดับไปแล้วในอดีตนั้นนั้นเอง ส่วนขันธ์ 
ทั้งหลายที่เกิดในภพนี้ เพราะกรรมในอดีตเป็นปัจจัย ก็เป็นอีกพวกหนึ่ง หามีธรรม 
แม้แต่สิ่งเดียวจากภพในอดีตมาสู่ภพนี้ไม่ ขันธ์ทั้งหลายที่เกิดแล้วแม่ในภพนี้ เพราะ 
กรรมเป็นปัจจัยก็จักดับ ขันธ์ทั้งหลายจักเกิดขึ้นในภพหน้า ก็เป็นพวกอื่น หามีธรรม 
แม้สิ่งเดียวจากภพนี้จักไปยังภพหน้ามิได้ 

อีกประการหนึ่งแล เปรียบเหมือนการสาธยาย (การท่องบ่น)จากปากของอาจารย์ 
หาเข้าไปสู่ปากของอันเตวาสิกไม , แต่การสาธยายในปากของอันเตวาสิกนั้น จะไม่ 
ดำเนินไปเพราะการสาธยายของอาจารย์นั้นเป็นปัจจัย ก็หามิได้ (อุปมา ๑) เปรียบ 
เหมือนนั้ามนต์ที่ตัวแทนดื่มมิได้เข้าท้องของคนเป็นโรค แต่โรคของคนเป็นโรคนั้นจะ 
ไม่สงบลงเพราะการดื่มนั้ามนต์ของตัวแทนเป็นปัจจัยนั้น หามิได้ (อุปมา ๒) วิธี 
ประดับตกแต่งใบหน้าไม่ไปถึงเงาหน้าในแผ่นกระจกเงาเป็นต้น แต่วิธีประดับตกแต่ง 
จะไม , ปรากฏในแผ่นกระจกเงาเป็นต้นนั้น เพราะวิธีประดับตกแต่งนั้นเป็นปัจจัย หามิได้ 
(อุปมา ๓) เปลวประทีปของไล้ (ตะเกียง) ไล้หนึ่ง จะไม่ลามไปยังอีกไล้หนึ่ง แต่เปลว 
ประทีปในไล้ (ตะเกียงอีกอันหนึ่ง) นั้นจะไม่เกิดขึ้น เพราะไล้ (ตะเกียงอันก่อน) นั้น 
เป็นปัจจัย หามิได้ (อุปมา ๔) ฉันใด ธรรมอะไร ๆ จากภพในอดีต มิได้ก้าวมาสู่ภพนี้ 
หรือจากภพนี้มิได้ก้าวไปสู่ภพหน้า เหมือนก้นฉันนั้นนั้นแล แต่ขันธ์ อายตนะและ 
ธาตุทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นในภพนี้ เพราะมีขันธ์ อายตนะและธาตุทั้งหลายในภพอดีต 
เป็นปัจจัย หามิได้ หรือว่าขันธ์ อายตนะและธาตุทั้งหลายในภพหน้า จะไม่เกิดขึ้น 
เพราะมีขันธ์ อายตนะและธาตุทั้งหลายในภพนี้เป็นปัจจัย หามิได้ ฉะนี้แล 

ยเถว จกขวิญณาณํ มโนธาตุอนนฺตริ 

น เจว อาคต 0 นาปี น นิพพดุต 0 อนนฺตริ. 


10-1996 (0995-1008)8 


1005 


1/5/11,2:49/\1\/เ 


















๑๐๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ตเถว ปฏิสนฺธิมฺหิ 
ปุริม 0 ภิซฺซดี จิดุตํ 
เตสิ อนุตริกา นตฺถิ 
น จิโต คจฺฉติ กิณฺจิ 


วตุตเต จิตฺตสนุตติ 
ปจฺฉิม 0 ชายตี ตโต. 
วีจิ เตสํ น จิชฺชติ 
ปฏิสนุธิ จ ชายติ. 


แปลความว่า 

จักขุวิญญาณมาในลำดับของมโนธาตุและมิได้มาอีกทั้ง 
มิได้เกิดในลำดับ(แห่งมโนธาตุ)หามิได้ฉันใด ความสืบเนื่อง 
ของจิตเป็นไปใน(ลำดับของ)ปฏิสนธิ ฉันนั้นเซ่นกัน จิต 
ดวงก่อนแตกดับไป จิตดวงหลังก็เกิด(ต่อ)จากนั้น ไม่มี 
ระหว่างคั่นของจิต ๒ ดวงนั้น จิต ๒ ดวงนั้นมีซ่องว่าง 
หามิได้ทั้งจิตไร ๆ ก็มิได้(จุติ)ไปจากจิตดวงนี้และปฏิสนธิ 
(จิต)ก็เกิดขึ้น ดังนี้ 


ปัจจยปริคคหญาณ ในซื่ออื่น ๑ 

[๖๙๑] ปัจจยปริคคหญาณ (ญาณกำหนดรู้ปัจจัย) ของนามและรูป ของพระ 
ภิกษุผู้รู้แล้วซึ่งธรรมทุกอย่างโดยทางจุติและปฏิสนธิด้วยประการดังกล่าวมานี้ เป็น 
ญาณถึงความมีกำลังโดยอาการทั้งปวง พระภิกษุนั้นก็ละความสงสัย ๑๖ อย่างได้ดียิ่ง 
และมิใช่ละได้แต่ความสงสัย ๑๖ อย่างนั้นเท่านั้น ถึงความสงสัย ๘ อย่างซึ่งเป็นไป 
โดยนัยเป็นต้นว่า “สงสัยในพระบรมศาสดา” ๒ ดังนี้ เธอก็ละได้ด้วยเหมือนกัน ทิฏฐิ 
๖๒ ประการก็ระงับไปด้วย ๓ 

ญาณข้ามพ้นความสงสัยในกาลทั้ง ๓ (อดีต อนาคต ปัจจุบัน) ด้วยการกำหนด 
รู้ปัจจัยของนามและรูปโดยนัยต่าง ๆ ดังกล่าวมานี้ พึงทราบว่าเป็น “กังขาจิตรณ- 
จิสุทธิ” คำว่า “ธัมมเติญาณ - ญาณกำหนดรู้ความตั้งอยู่ด้วยธรรมเป็นปัจจัย” ก็ดี 


๑ คือ ญาณที่ ๒ ในญาณ ๑๖ หรือในโสฬสญาณ 
๒ ดูเทยบ อภ. สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๐๐๘/'๒๖๑ 

๓ ดู ทิฏฐิ ๖๒ ในพรหมชาลสูตร, ดูเทียบ ที. สี. (ใทย) ๙/๑-๑๔๙/๑-๔๗ 


10-1996 (0995-1008)8 


1006 


1/5/11,2:49/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๑๙ กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ 


๑๐๐๗ 


คำว่า “ยถาภูตญาณ - ญาณกำหนด รู้ ตามเป็นจริง” ก็ดี คำว่า “สัมมาทัสสนะ - ความ 
เห็นโดยชอบ” ก็ดี เป็นไวพจน์ของคำว่า “กังขาวิตรณวิสุทธิ” นี้นั่นเอง 

ความจริง ท่านพระสารีบุตรเถระก็ได้กล่าวคำนี้ไว้ว่า “ปัญญาในการกำหนดรู้ 
ปัจจัยว่า ‘เพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารทั้งหลาย (และ)สังขารทั้งหลายก็เกิด 
ขึ้นจากปัจจัย ถึงแม้ธรรมทั้งสอง(ทั้งอวิชชาและสังขาร)เหล่านี้ก็เกิดขึ้นจากปัจจัย , 
ดังนี้เป็น ธัมมฐิติญาณ”® ดังนี้ 

ถามว่า - (พระภิกษุนั่น) 

(๑) เมื่อมนสิการโดยความไม่เที่ยงอยู่จะรู้เองเห็นเองซึ่งธรรมทั้งหลายเหล่าไหน 
ตามความเป็นจริง ? มี สัมมาทัสสนะ (ความเห็นโดยชอบ) อย่างไร ? 
เป็นอันเห็นด้วยดีซึ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงโดยความไม่เที่ยงด้วยการดำเนิน 
ไปตามสัมมาทัสสนะนั่นอย่างไร ? ละความสงสัยในสิ่งที่ไหนเสียได้ ? 

(๒) เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์อยู่ ... 

(๓) เมื่อมนสิการโดยความไม่มีอัตตาอยู่ จะรู้เองเห็นเองซึ่งธรรมทั้งหลาย 
เหล่าไหนตามความเป็นจริง ? ฯลฯ ละความสงสัยในที่ไหนเสียได้ ? 

ตอบว่า - 

(๑) เมื่อพระภิกษุนั่นมนสิการโดยความไม่เที่ยงก็รู้เองเห็นเองซึ่งนิมิต(คือสังขาร) 
ตามเป็นจริง เพราะเหตุนั่น ท่านจึงเรียกว่า สัมมาทัสสนะ พระภิกษุนั่น 
เป็นอันเห็นแล้วด้วยดี ซึ่งสังขารทั้งหลายทั้งปวง ด้วยการดำเนินไปตาม 
สัมมาทัสสนะนั่น ละความสงสัยในสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้เสียได้ด้วย 
ประการฉะนี้ 

(๒) เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ก็รู้เองเห็นเองซึ่งความเป็นไป(ของสังขาร) 
ตามเป็นจริง ... 

(๓) เมื่อมนสิการโดยความไม , มีอัตตา ก็รู้เองเห็นเองซึ่งนิมิตและความเป็นไป 
ตามเป็นจริง ... 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๔๖/๗๐ 


10-1996 (0995-1008)8 


1007 


1/5/11,2:49/\1\/เ 



















๑๐๐๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เพราะเหตุนั้น ท่านจึงเรียกว่า สัมมาทัสส'นะ พระภิกษุนั้นเป็นอันเห็นแล้วด้วย 
ดีซึ่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงโดยความไม่มีอัตตาด้วยการดำเนินไปตามสัมมาทัสสนะ 
ละความสงสัยในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้เสียได้ด้วยประการฉะนี้ 

ถามว่า - “ธรรมทั้งหลาย คือ ยถาภูตญาณ ๑ สัมมาทัสสนะ ๑ กังขาวิตรณะ 
(การข้ามพ้นความสงสัย) ๑ เหล่านี้ มีเนื้อความต่างกัน มีพยัญชนะต่างกัน หรือว่ามี 
เนื้อความอย่างเดียวกัน พยัญชนะเท่านั้นต่างกัน” 

ตอบว่า - “ธรรมทั้งหลาย คือ ยถาภูตญาณ ๑ สัมมาทัสสนะ ๑ กังขาวิตรณะ ๑ 
เหล่านี้ มีเนื้อความอย่างเดียวกัน พยัญชนะเท่านั้นที่ต่างกัน”® 

อนึ่ง ท่านผู้เจริญวิปัสสนา (วิปัสสก) ซึ่งประกอบด้วยญาณ (ดังกล่าวมา) นี้ เป็น 
ผู้!ด้ความเบาใจแล้ว ได้ที่พึ่งในพระพุทธศาสนาแล้ว เป็นผู้มีคติ (ภูมิที่ดำเนินไปภาย 
หน้า) แน่นอน มีนามว่า พระจูฬโสดาบัน 

ตสฺมา ภิกฺขุ สทา สโต นามรูปสฺส สพฺพโส 

ปจฺจเย ปริคฺคเณฺหยฺย กงฺขาวิตรณตฺถิโก. 

เพราะฉะนั้นพระภิกษุผู้มความประสงค์จะข้ามพันความ 
สงสัย พึงเป็นผู้มีสติ กำหนดรู้ปัจจัยของนามและรูปโดย 
ประการทั้งปวงทุกเมื่อแล 

ปริจเฉทที่ ๑๙ ชื่อว่า กังขาวิตรณวิสุทธินิเทศ 
ในอธิการแห่งปัญญาภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/'๒'๒๗/๓๘๓ 


10-1996 (0995-1008)8 


1008 


1/5/11,2:49/\1\/เ 




















ปริปีเฉทที่ ๒๐ 

มัดดามัดดญาณมัศศนวิศุทสินิเทศ 


[๖๙๒] อนึ่ง ญาณซึ่งรู้ทางถูกและทางไม่ถูกอย่างนี้ว่า “นี้เป็นทาง นี้มิ , ใช่'ทาง” 
ดังนี้ ชื่อว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ความบริสุ'ทธี้ของความรู้และความเห็น 
ว่าเป็นทางปฏิบัติที่ถูกและไม , ถูก 

๓. กลาปสัมมสนญาณ ๑ 

โยคีผู้ปรารถนาเพื่อบรรลุมัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินั้น เริ่มแรกควรทำโยคะ 
(คือการบำเพ็ญความเพียร)ในนัยวิปัสสนาที่เรียกว่า กลาปสัมมสนะ ๑ (คือการกำหนด 
พิจารณาธรรมเป็นหมวดเป็นกอง) ก่อน (ถามว่า) เพราะเหตุไร ? (ตอบว่า) เพราะ 
เมื่อธรรมมีโอภาส (แสงสว่าง) เป็นต้นเกิดขึ้นแก่โยคีผู้แรกเริ่มปฏิบัติวิปัสสนา มัคคา- 
มคคญาณทัสสนะ (ความรู้ความเห็นว่าเป็นทางปฏิบัติที่ถูกและไม , ถูก) จึงเกิดขึ้น 
ความจริง เมื่อธรรมทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเกิดขึ้น ท่านโยคีผู้แรกเริ่มปฏิบัติวิปัสสนา 
ก็มีมัคคามัคคญาณอยู่ด้วย ด้วยว่า กลาปสมมสนะ (ญาณ) เป็นญาณเริ่มต้นของ 
วิปัสสนา เพราะฉะนั้น ท่านจึงยกกลาปสัมมสนะ (ญาณ) นี้ขึ้นแสดงไวิในลำดับของ 
กังขาวิดรณะ (วิสุทธิ) 

อีกประการหนึ่ง เพราะเมื่อดี รณปริญญา เป็นไปอยู่ มัคคามัคคญาณจึงบังเกิดขึ้น 
และตีรณปริญญาก็บังเกิดขึ้นในลำดับของญาตปริญญา เพราะฉะนั้น โยคีผู้ปรารถนา 
บรรลุ มัคคามัคคญาณทัสสนริสุทธิ นั้น จะต้องทำโยคะในกลาปสัมมสนญาณ (การ 
กำหนดรูโดยความเป็นหมวดเป็นกอง) ก่อน 

[๖๙๓] ในการกำหนดรู้โดยความเป็นหมวดเป็นกอง (กลาปส้มมสนะ) นั้น มี 
วินิจฉัยดังต่อไปนี้ 


๑ ได้แก่ สํมมสนญาณ ซึ่งเป็นญาณอันดับที่ ๓ ในญาณ ๑๖ 


10-1996(1009-1070)8 


1009 


1/5/11,2:51 /\1\/เ 




















๑๐๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ความจริง โลกียปริญญา (คือ การกำหนดรู้ขั้นโลกิยะ) มีอยู่ ๓ คือ : 

๑. ญาตปริญญา การกำหนดรู้!นสิ่งที่รู้กันอยู่แล้ว (ปรากฏอยู่แล้ว) 

๒. ตีรณปริญญา การกำหนดรู้ด้วยการไตร่ตรอง (ใคร่ครวญ) 

๓. ปหานปริญญา การกำหนดรู้ด้วยการละ 

ปริญญาทั้ง ๓ นี้ ท่านกล่าวระบุถึงไว้แล้ว (ในปฏิสัมภิทามีคค์) ว่า “ปัญญา ใน 
การรู้ยิ่ง ชื่อว่าญาณ โดยความหมายว่ารู้กันอยู่แล้ว ปัญญาในการกำหนดรู้ ชื่อว่า 
ญาณ โดยความหมายว่าไตร่ตรอง ปัญญาในการละ ชื่อว่าญาณ โดยความหมายว่า 
สละไป” ๑ ดังนี้ 

ในปริญญา ๓ อย่างนั้น ปัญญาที่เป็นไปด้วยการกำหนดรู้ลักษณะเฉพาะของ 
ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นๆ เช่นอย่างนี้ว่า “รูปมีลักษณะเสื่อมสลายไป เวทนามีลักษณะ 
เสวยอารมณ์” ดังนี้ ชื่อว่า ญาตปริญญา (กำหนดรู้สิ่งที่ปรากฏอยู่แล้ว) ส่วนปัญญา 
คือวิปัสสนามี(ไตร)ลักษณ์เป็นอารมณ์ซึ่งยกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนั้นแลขึ้นสู่ 
สามัญญลักษณะแล้วเป็นไปโดยนัยเป็นต้นว่า “รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยง” ดังนี้ ชื่อว่า 
ตีรณ ปริญญา แต่วิปัสสนาปัญญาที่มี(ไตร)ลักษณ์เป็นอารมณ์นั้นแล ซึ่งเป็นไปด้วย 
การละความหมายรู้ มีความหมายรู้ว่าเที่ยงเป็นต้น ในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนั้นเอง 
ชื่อว่า ปหานปริญญา 

ในปริญญา ๓ นั้น ตั้งแต่ สังขารปริ จเฉท (การกำหนดรู้สังขาร คือ นามรูป- 
ปริจเฉทญาณซึ่งเป็นญาณที่ ๑) มาถึง ปัจจ ยปริคคหะ (การกำหนดรู้ปัจจัยของนาม 
และรูป คือปัจจยปริคคหญาณ ซึ่งเป็นญาณที่ ๒) เป็นภูมิของ ญาตปริญญา เพราะใน 
ระหว่างนี้ ความเป็นใหญ่มีอยู่แก่การแทงตลอดลักษณะเฉพาะตัวของธรรมทั้งหลาย 
อย่างเดียว ส่วนตั้งแต่กลาปสัมมสนะ (ญาณ ซึ่งเป็นญาณที่ ๓) จนถึงอุทยพยญาณุปัสสนา 
(ญาณ ซึ่งเป็นญาณที่ ๔) เป็นภูมิของ ตีรณปริญญา เพราะในระหว่างนี้ความเป็นใหญ่ 
มีอยู่แก่การแทงตลอดสามัญญลักษณะโดยเฉพาะตั้งแต่กังคานุปัสสนา (ญาณ ซึ่งเป็น 
ญาณที่ ๕) เป็นต้นไป จนถึงญาณในเบื้องสูง เป็นภูมิของ ปหานปริญญา เพราะว่า 
ตั้งแต่กังคานุปัสสนาญาณนั้นไป ความเป็นใหญ่มีอยู่แก่อนุปัสสนา ๗ ซึ่งทำให้สำเร็จ 
การละความหมายรู้ มีความหมายรู้ว่าเที่ยงเป็นต้น (ตามที่ท่านกล่าวไว้) อย่างนี้ว่า 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๗๕/๑๒๖ 


10-1996(1009-1070)8 


1010 


1/5/11,2:52/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


6 ) 06 ) 6 ) 


(๑) เมื่อเห็นเนืองๆ โดยความไม่เที่ยง ก็ละความหมายรู้ว่าเที่ยง 

(๒) เมื่อเห็นเนืองๆ โดยความเป็นทุกข์ ก็ละความหมายรู้ว่า เป็นสุข 
(๓) เมื่อเห็นเนืองๆ โดยความไม่มีอัตตา ก็ละความหมายรู้ว่า มีอัตตา 

(๔) เมื่อเบื่อหน่าย ก็ละความเพลิดเพลินยินดี 
(๕) เมื่อปราศจากความกำหนัด ก็ละราคะ 
(๖) เมื่อดับ ก็ละเหตุเป็นแดนเกิด (สมุทัย) 

(๗) เมื่อสลัดทิ้งไป ก็ละความยึดถือ ดังนี้ ๑ 

ในปริญญา ๓ (ดังกล่าว) นี้เป็นอันว่า โยคีไต้บรรลุ ญาตปริญญา โดยเฉพาะแล้ว 
เพราะได้ทำทั้งสังขารปริจเฉท (ญาณที่ ๑) ด้วย ทั้งปัจจยปริคคหะ (ญาณที่ ๒) ด้วย 
ให้สำเร็จแล้ว และปริญญาอีก ๒ อย่าง ก็ควรบรรลุด้วย เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ 
(ข้างต้น) ว่า “เพราะเมื่อดี รณปริญญา เป็นไปอยู่ มัคคามัคคญาณ จึงบังเกิดขึ้น และ 
ดี รณปริญญา ก็บังเกิดขึ้นในลำดับของ ญาตปริญญา เพราะฉะนั้น โยคีผู้ปรารถนา 
บรรลุ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ นั้น จะต้องทำโยคะในการกำหนดรูโดยความ 
เป็นหมวดเป็นกองก่อน” ดังนี้ 

[๖๙๔] ในการกำหนดรูโดยความเป็นหมวดเป็นกอง (ที่เรียกว่า กลาปล้มมลนะ) 
นั้น มีพระบาลี (แปลความ) ดังนี้ 

ถาม “ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและ 
ปัจจุบัน ชื่อว่า ส้มมสนญาณ (คือ ญาณในการกำหนดรู้) เป็นอย่างไร” 

ตอม“รูปอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน ทั้งภายใน 
หรือภายนอก ทั้งหยาบหรือละเอียด ทั้งเลวหรือประณีต ทั้งอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ โยคี 
กำหนดรู้รูปทั้งหมดนั้นโดยความไม่เที่ยง เป็นล้มมลนะ ๑ 
“กำหนดรู้ ... โดยความเป็นทุกข์ เป็นล้มมลนะ ๑ 
“กำหนดรู้ ... โดยความไม่มีอัตตา เป็นล้มมลนะ ๑ 
“เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ... กำหนดรู้ ... 

“สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ... กำหนดรู้ ... 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๕๒/๘๓ 


10-1996(1009-1070)8 


1011 


1/5/11,2:52 / \1\/เ 



















๑๐๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“สังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ... กำหนดรู้ ... 

“วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตาม ... กำหนดรู้ ... โดยความไม่เที่ยง เป็น 
สัมมสนะ ๑ 

“กำหนดรู้... โดยความเป็นทุกข์ เป็นสัมมสนะ ๑ 

“กำหนดรู้... โดยความไม่มีอัตตา เป็นสัมมสนะ ๑ 

“กำหนดรู้จักขุ... ฯลฯ ...ชราและมรณะ ทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบัน โดยความ 
ไม่เที่ยง เป็นสัมมสนะ ๑ 

“ ... โดยความเป็นทุกข์ เป็นสัมมสนะ ๑ 

“ ... โดยความไม่มีอัตตา เป็นสัมมสนะ ๑ 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “รูปทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน ชื่อว่า 
ไม่เที่ยงโดยความหมายว่าสิ้นไปชื่อว่าเป็นทุกข์โดยความหมายว่าน่ากลัวชื่อว่าอนัตตา 
โดยความหมายว่าเป็นสิ่งไม , มีแก่นสาร” ดังนี้ เป็นสัมมสนญาณ (คือ ญาณในการ 
กำหนดรู้) ๑ 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “เวทนา ... 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “สัญญา ... 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “สังขารทั้งหลาย ... 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “วิญญาณ ... 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “จักขุ ฯลฯ ชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีต อนาคต 
และปัจจุบัน ชื่อว่าไม , เที่ยง ...” ดังนี้ เป็นสัมมสนญาณ ๑ 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “รูปทั้งอดีต อนาคตและปัจจุบัน เป็นของไม่ 
เที่ยง ปรุงแต่งขึ้น อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็น 
ธรรมดา มีความปราศจากราคะไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา” ดังนี้ 
เป็นสัมมสนญาณ ๑ 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “เวทนา ... 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “สัญญา ... 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “สังขารทั้งหลาย ... 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “วิญญาณ ... 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “จักขุ ฯลฯ ชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีต 


10-1996(1009-1070)8 


1012 


1/5/11,2:52/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๑๓ 


อนาคตและปัจจุบัน เป็นของไม่เที่ยง ... มีความดับไปเป็นธรรมดา” ดังนี้ เป็นส้มม¬ 
ลนญาณ ๑ 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ 
เมื่อไม่มีชาติ ก็ไม่มีชราและมรณะ” ดังนี้ เป็นสัมมสนญาณ ๑ 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “ทั้งในอดีตกาลก็ดี ทั้งในอนาคตกาลก็ดี 
เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชราและมรณะ เมื่อไม่มีชาติ ก็ไม่มีชราและมรณะ” ดังนี้ 
เป็นสัมมสนญาณ ๑ 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ...ฯลฯ... 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย เมื่อไม่มีอวิชชา ก็ ไม่ มี สังขาร” ดังนี้ เป็น 
สัมมสนญาณ ๑ 

“ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ว่า “ทั้งในอดีตกาลก็ดี ทั้งในอนาคตกาลก็ดี 
เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย จึงมีสังขารทั้งหลาย เมื่อไม่มีอวิชชา ก็ ไม่ มี สังขารทั้งหลาย” 
ดังนี้ เป็นสัมมสนญาณ ๑ 

“สัมมสนญาณนั้นชื่อว่า ญาณ โดยความหมายว่า รู้แล้ว ชื่อว่า ปัญญา โดย 
ความหมายว่า รู้ทั้ว เพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า ปัญญาในการย่นย่อกำหนดรู้ 
ธรรมทั้งหลายที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน ชื่อว่า สัมมสนญาณ” ดังนี้® 

ฯลฯ ข้อธรรมด้วยไปยาล 

อนึ่ง (ด้วยการ ฯลฯไว้) ด้วยไปยาล (ฯเปฯ)ว่า “จักขุ ฯลฯ ชราและมรณะ” ดังนี้ 
ในพระบาลีนั้น พึงทราบว่าท่านย่นย่อเอาหมวดธรรมเหล่านี้ไวั คือ 

๑. ธรรมทั้งหลายที่เป็นไปในทวาร พร้อมด้วยทวารและอารมณ์ทั้งหลาย 

๒. ขันธ์ ๕ 

๓. ทวาร ๖ 

๔. อารมณ์ ๖ 

๔. วิญญาณ ๖ 

๖. ผัสสะ ๖ 


๑ ดูเทยบ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๘/๗๔-๗๖ 


10-1996(1009-1070)8 


1013 


1/5/11,2:52/\1\/เ 



















©0 ® 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๗. เวทนา ๖ 
๘. สัญญา ๖ 
๙. เจตนา ๖ 
๑๐. ตัณหา ๖ 
๑๑. วิตก ๖ 
๑๒. วิจาร ๖ 
๑๓. ธาตุ ๖ 
๑๔. กสิณ ๑๐ 
๑๔. โกฏฐาส (อาการ) ๓๒ 
๑๖. อายตนะ ๑๒ 
๑๗. ธาตุ ๑๘ 
๑๘. อินทรีย์ ๒๒ 
๑๙. ธาตุ ๓ 
๒๐. ภพ ๓ 
๒๑. ภพ อก ๓ 
๒๒. ภพ อก ๓ 
๒๓. ฌาน ๔ 
๒๔. อัปปมัญญา ๔ 
๒๔. สมาบัติ ๔ 

๒๖. องค์ของปฏิจจสมุปบาท ๑๒ ดังนี้ 

ความจริง ข้อนี้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวไว้แล้วใน อภิญญานิเทศ (ในปฏิสัมภิทา 
ม่คค์) ๑ ว่า 

“ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งควรรู้ยิ่ง ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวงเป็นสิ่งควรรู้ 
ยิ่ง คืออะไร ? 

๑. ภิกษุทั้งหลาย จักขุเป็นสิ่งควรรู้ยิ่ง รูปทั้งหลายเป็นสิ่งควรรู้ยิ่ง จักขุวิญญาณ 
เป็นสิ่งควรรู้ยิ่ง จักขุสัมผัสเป็นสิ่งควรรู้ยิ่ง ถึงแม้การเสวยอารมณ์ เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ 
ก็ดี ไม่เป็นทุกข์และไม่เป็นสุขก็ดี ซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีจักขุสัมผัสเป็นปัจจัย นี้นั้นก็เป็นสิ่ง 

๑ ดูเทยบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๓-๖/๙-๑๓ 


10-1996(1009-1070)8 


1014 


1/5/11,2:52 / \1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


6 ) 06 )& 


ควรรู้ยิ่ง โสตะ (หู) เป็นสิ่งควรรู้ยิ่ง ฯลฯ ถึงแม้การเสวยอารมณ์ เป็นสุขก็ดี เป็นทุกข์ 
ก็ดี ไม่เป็นทุกข์และไม่เป็นสุขก็ดี ซึ่งเกิดขึ้นเพราะมีมโนสัมผัสเป็นปัจจัย นี้นั้นก็เป็นสิ่ง 
ควรรู้ยิ่ง 

๒. รูป ... วิญญาณเป็นสิ่งควรรู้ยิ่ง ... 

๓. จักขุ ... มโน ... 

๔. รูป ... ธรรมทั้งหลาย ... 

๔. จักขุวิญญาณ ... มโนวิญญาณ ... 

๖. จักขุสัมผัส ... มโนสัมผัส ... 

๗. เวทนาเกิดแต่จักขุสัมผัส ... เวทนาเกิดแต่มโนสัมผัส ... 

๘. สัญญาในรูป ... สัญญาในธรรม ... 

๙. สัญเจตนาในรูป ... สัญเจตนาในธรรม ... 

๑๐. ตัณหาในรูป ... ตัณหาในธรรม ... 

(3)(5). วิตกในรูป ... วิตกในธรรม ... 

๑๒. วิจารในรูป ... วิจารในธรรม ... 

๑๓. ปฐวีธาตุ ... วิญญาณธาตุ ... 

๑๔. ปฐวีกสิณ ... วิญญาณกสิณ ... 

๑๔. เส้นผม (เกสา)... ส่วนสมองในกระหม่อม ... 

๑๖. อายตนะคือจักขุ ... อายตนะคือธรรมารมณ์... 

๑๗. จักขุธาตุ รูปธาตุ จักขุวิญญาณธาตุ ... 

มโนธาตุ ธมมธาตุ มโนวิญญาณธาตุ ... 

๑๘. จักขุนทรีย์... สัญญาตาวินทรีย์ ... 

๑๙. กามธาตุ ... รูปธาตุ ... อรูปธาตุ ... 

๒๐. กามภพ ... รูปภพ ... อรูปภพ ... 

๒๑. สัญญาภพ ... อสัญญาภพ ... เนวสัญญานาสัญญาภพ ... 

๒๒. เอกโวการภพ ... จตุโวการภพ ... ปัญจ่โวการภพ ... 

๒๓. ปฐมฌาน ฯลฯ จตุตกฌาน ... 

๒๔. เมตตาเจโตวิมุตติ ฯลฯ อุเปกขาเจโตวิมุตติ ... 

๒๔. อากาสานัญจายตนสมาบัติ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
เป็นสิ่งควรรู้ยิ่ง 


10-1996(1009-1070)8 


1015 


1/5/11,2:52 / \1\/เ 


















๑๐๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๒๖. อวิชชาเป็นสิ่งควรรู้ยิ่ง ฯลฯ ชราและมรณะ เป็นสิ่งควรรู้ยิ่ง” ดังนี้ 

สิ่งทั้งปวงที่ควรรู้ยิ่ง ท่านย่นย่อไว้ด้วยไปยาล (คือ ฯเปฯ) ในที่ทุกแห่ง ในวิสุทธิ 
มรรคนี้ เพราะท่านกล่าวไว้พิสดารอย่างนั้น ในอภิญญานิเทศนั้นแล้ว แต่ทว่า เมื่อ 
ได้ย่นย่อไว้อย่างนี้แล้ว โลกุตตรธรรมทั้งหลายเหล่าใดมาในพระคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ 
ไม่ควรรับเอาธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเข้าไวิในอธิการนี้เพราะไม่เข้าถึงสัมมสนะ(ญาณ) 
อีกประการหนึ่ง ถึงในบรรดาธรรมทั้งหลายที่เข้าถึงสัมมสนะ (คือการกำหนดรู้) 
เฉพาะธรรมทั้งหลายที่ปรากฏชัด (และ) ถึงการกำหนดรูได้ง่าย โยคีนั้นจึงควรเริ่ม 
กำหนดรูในธรรมทั้งหลายเหล่านั้น 

[๖๙๕] ในสัมมสนะนั้น มีการประกอบวิธีปรารภโดยทางขันธ์ ดังนี้ คือ “รูป 
อย่างใดอย่างหนึ่ง... ฯลฯ โยคีกำหนดรู้รูปทั้งปวงโดยความไม , เที่ยง เป็นสัมมสนะ ๑ ... 
โดยความเป็นทุกข์เป็นสัมมสนะ ๑...โดยความไม่มีอัตตา เป็นสัมมสนะ ๑” ๑ พระภิกษุ 
นี้ครั้นกำหนดรูปหมดแม้ทุกชนิดซึ่งมิได้ชี้ตายตัวลงไปอย่างนี้ว่า “รูปอย่างใดอย่างหนึ่ง” 
โดยโอกาสทั้ง ๑๑ คือ (จำแนก) โดยหมวด ๓ (แห่งกาลมี) อดีต (เป็นต้น) และ โดย 
หมวด ๒ (แห่งรูปมี) รูปภายในเป็นต้น อีก ๔ หมวดด้วย ๖ โดยอาการเพียงนี้ แล้ว 
กำหนดรูปทั้งปวงโดยความไม , เที่ยง ชื่อว่า กำหนดรู้ว่า “อนิจจะ” 

ถาม กำหนดรู้ว่า “อนิจจะ” อย่างไร ? 

ตอบ กำหนดรู้ว่า “อนิจจะ”โดยนัยดังกล่าวไว้ข้างหน้านั้นแล เพราะท่านกล่าว 
ไว้แล้วว่า “รูปทั้งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบัน ชื่อว่าไม่เที่ยง โดยความหมายว่า 
สิ้นไป” ดังนี้ ๓ เพราะฉะนั้น พระภิกษุนี้จึงกำหนดรู้ว่า “รูปใดเป็นอดีต รูปนั้นสิ้นไป 
แล้วในอดีตนั้นแล ไม่มาถึงภพนี้ เพราะเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยง โดยความว่าสิ้นไปรูป 
ใดเป็นอนาคตจักเกิดขึ้นในภพเป็นลำดับไป ถึงแม้รูปนั้นก็จักสิ้นไปในภพนั้นนั้นเอง 
จักไม่จากภพนั้นไปสู่ภพอื่น เพราะเหตุนี้ จึงเป็นของไม , เที่ยง โดยความหมายว่าสิ้นไป 
รูปใดเป็นปัจจุบัน ถึงแม้รูปนั้นก็สิ้นไปในภพนี้นึ่เอง ไม่ไปจากภพนี้ เพราะเหตุนี้จึงเป็น 
ของไม่เที่ยง โดยความหมายว่าสิ้นไป 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๔๘/๗๔-๗๕ 

๒ รูปหมวด ๒ อีก ๔ คือ ทั้งภายในหรือภายนอกหมวด ๑ ทั้งหยาบหรือละเอียดหมวด ๑ ทั้งเลวหรือประณีต 
หมวด ๑ ทั้งไกลหรือใกล้หมวด ๑ 
๓ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๔๘/๗๔ 


10-1996 (1009-1070)8 


1016 


1/5/11,2:52/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๑๗ 


รูปใดเป็นภายใน ถึงแม้รูปนั้นก็สิ้นไปภายในนั่นเอง ไม่ไปถึงภายนอก เพราะเหตุนี้ 
จึงเป็นของไม่เที่ยงโดยความหมายว่าสิ้นไป รูปใดเป็นภายนอก...หยาบ...ละเอียด 
...เลว...ประณีต...อยู่ ณ ที่ไกล...อยู่ ณ ที่ใกล้ ถึงแม้รูปนั้นก็สิ้นไป ณ ที่ใกล้นั้นเอง 
ไม่ไปถึงความเป็นที่ไกล เพราะเหตุนี้จึงเป็นของไม่เที่ยง โดยความหมายว่าสิ้นไป” 
ดังนี้ 

การกำหนดรู้แม้ทั้งหมดนี้เป็นล้มมลนะ ๑ ตามคำที่ว่า “เป็นของไม , เที่ยง โดย 
ความหมายว่าสิ้นไป” ดังนี้ แต่ทว่าโดยประเภท เป็นล้มมลนะ ๑๑ อย่าง และรูป 
ทั้งหมดนี้นั้นแล ชื่อว่าเป็นทุกข์ โดยความหมายว่าเป็นสิ่งพึงกลัว ที่ว่า “โดยความ 
หมายว่าเป็นสิ่งพึงกลัว” หมายความว่า เพราะมีภัยประจัญหน้าอยู่ แน่ละ! สิ่งใดไม่ 
เที่ยง สิ่งนั้นก็เป็นของนำเอาความน่ากลัวมา ดุจการนำเอาความน่ากลัวมาแก่เทวดา 
ทั้งหลายในสีโหปมสูตร ๑ ถึงแม้การกำหนดรู้ด้วยประการฉะนี้ ก็เป็นสัมมสนะ ๑ ตาม 
คำที่ว่า “ชื่อว่าเป็นทุกข์ โดยความหมายว่าเป็นสิ่งพึงกลัว” ดังนี้ แต่ทว่าโดยประเภท 
ก็เป็นสัมมสนะ ๑๑ อย่าง 

อนึ่ง รูปทั้งปวงชื่อว่าเป็นทุกข์ ฉันใด รูปแม้ทั้งหมด นั้นหามีอัตตาไม , โดย 
ความหมายว่าเป็นสิ่งไม่มีแก่นสาร ที่ว่า “โดยความหมายว่าเป็นสิ่งไม่มีแก่นสาร” 
หมายความว่า เพราะไม่มีแก่นสาร คือ อัตตาซึ่งเจ้าลัทธิทั้งหลายคิดเห็นกันอย่างนี้ว่า 
“(มี) อัตตา (มี) ผู้อยู่เป็นนิตย์ (มี) ผู้สร้าง (มี) ผู้เสวย (มี) ผู้มีอำนาจ'ในตัวเอง” แน่ละ! 
รูปใดไม่เที่ยง รูปนั้นก็เป็นทุกข์ ไม่สามารถห้ามความไม่เที่ยงหรือความเบียดเบียน 
เฉพาะหน้าด้วยความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป แม้แต่ของอัตตาได้ แล้วผู้นั้นจะเป็นผู้ 
สร้างเป็นต้นแต่ที่ไหน ? เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย 
เพราะว่า ล้ารูปนี้จักเป็นอัตตาไซร้รูปนี้ก็ไม่ควรเป็นไปเพื่ออาพาธ” ดังนี้ ๒ เป็นต้น เพราะ 
เหตุนี้ ถึงแม้การกำหนดรู้ (ดังกล่าว) นี้ก็เป็นสัมมสนะ ๑ ตามคำที่ว่า “เป็นของหามี 
อัตตาไม่โดยความหมายว่าเป็นสิ่งไม , มีแก่นสาร”ดังนี้แต่ทว่าโดยประเภทก็เป็นลัมมสนะ 
๑๑ อย่าง 

นัย (ในการกำหนดรู้) ในขันธ์ทั้งหลายอื่นมีเวทนาเป็นต้นก็เป็นอย่างนี้ 


๑ ดูเทยบ สํ. ข. (ไทย) ๑๗/๗๘/๑๑๘ ๒ ดูเทยบ สํ. ข. (ไทย) ๑๗/๕๙/๙๔ 


10-1996(1009-1070)8 


1017 


1/5/11,2:52/\1\/เ 



















๑๐๑๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

[๖๙๖] อนึ่ง เพราะรูปใดไม่เที่ยง รูปนั้นก็แตกต่างกันออกไป โดยเป็นรูปที่ 
ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นต้น โดยนิยม เพราะฉะนั้น เพื่อแสดงปริยายของความไม , เที่ยงนั้น 
หรือเพื่อแสดงถึงวิธีมนสิการซึ่งดำเนินไปโดยอาการต่าง ๆ ท่านจึงกล่าวพระบาลี 
ไว้อีก (แปลความ) ว่า “รูปทั้งอดีต อนาคตและปัจจุบัน ไม่เที่ยง อันปัจจัยปรุงแต่งขึ้น 
อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มีความ 
ปราศจากราคะไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา” ๑ ดังนี้ 

นัยในขันธ์ทั้งหลายอื่นมีเวทนาเป็นต้น ก็เช่นเดียวกันนี้ 

กำหนดรู้ขนธ์ ๕ โดยอาการ ๔๐ 

[๖๙๗] เพื่อมุ่งหมายให้การกำหนดรู้ (คือสัมมสนญาณ) โดยความไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ และไม่มีอัตตา ในขันธ์๕ (ตามที่กล่าวมา) นั้นนั้นแล มีความมั่นคง โยคาวจร 
นั้นจึงกำหนดรู้ขันธ์ ๕ ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยการกำหนดรู้โดยความไม่เที่ยงเป็นต้นแม้ 
นั้น โดยประเภท ซึ่งกล่าวไว่ในวิภังค์แห่งพระบาลีนี้ (แปลความ) ว่า “พระภิกษุได้ 
เฉพาะซึ่งขันติ (ญาณ) อันเป็นอนุโลม โดยอาการ ๔๐ อย่างไรบ้าง ? (พระภิกษุ) 
ก้าวลงสู่สัมม้ตดนิยาม โดยอาการ ๔๐ อย่างไรบ้าง” ดังนี้ ๒ 

พระผู้มีพระภาคเมื่อทรงจำแนกอนุโลมญาณ (นั้น) ได้ตรัสไว้แล้วโดยนัยเป็นต้น 
ว่า “พระภิกษุเมื่อเห็นขันธ์ ๔ โดยอาการ ๔๐ ดังนี้ คือ 


๑. อนิจจโต 

โดยความไม่เที่ยง 

๒. ทุกขโต 

โดยความเป็นทุกข์ 

๓. โรคโต 

โดยเป็นโรค 

๔. คัณฑโต 

โดยเป็นฟิ 

๔. สัลลโต 

โดยเป็นลูกศรเสียบ 

๖. อฆโต 

โดยความชั่วร้าย 

๗. อาพาธโต 

โดยความป่วยไข้ 

๘. ปรโต 

โดยเป็นปรปักษ์ 

๙. ปโลกโต 

โดยแตกทำลาย 

๑๐. อตโต 

โดยความหายนะ 

๑๑. อุปัททวโต 

โดยเป็นอุปัท'วะ 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๔๘/๗๕ 


๒ ดูเทยบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๓๗/๕๙๘-๕๙๙ 


10-1996 (1009-1070)8 


1018 


1/5/11,2:52/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๑๙ 


๑ 


10-1996(1009-1070)8 


๑๒. ภยโต 

โดยเป็นภัย 

๑๓. อุปสคคโต 

โดยเป็นอุปสรรค 

๑๔. จลโต 

โดยความหวั่นไหว 

๑๕. ปภังคุโต 

โดยผุพัง 

๑๖. อัทธุวโต 

โดยไม่ยั่งยืน 

๑๗. อตาณโต 

โดยไม่เป็นที่ต้านทาน 

๑๘. อเลณโต 

โดยไม่เป็นที่หลบลี้ 

๑๙. อสรณโต 

โดยไม่เป็นที่พึ่ง 

๒๐. ริตตโต 

โดยเป็นของเปล่า 

๒๑. ตุจฉโต 

โดยเป็นของว่าง 

๒๒. สุญญโต 

โดยเป็นของสูญ 

๒๓. อนัตตโต 

โดยไม่มีอัตตา 

๒๔. อาทีนวโต 

โดยเป็นโทษ 

๒๔. วิปริณามธัมมโต 

โดยมีความแปรผันไปเป็นธรรมดา 

๒๖. อสารกโต 

โดยไม่มีสาระ 

๒๗. อฆมูลโต 

โดยเป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้าย 

๒๘. วธกโต 

โดยเป็น ผู้ ฆ่า (ฆาตกร) 

๒๙. วิภวโต 

โดยปราศจากความเจริญ 

๓๐. สาสวโต 

โดย มี อาสวะ 

๓๑. สังขตโต 

โดยเป็นของถกปรูงแต่งไว้ 

๓๒. มารามิสโต 

โดยเป็นเหยื่อล่อของมาร 

๓๓. ชาติธมม่โต 

โดย มี ความเกิดเป็นธรรมดา 

๓๔. ชราธัมมโต 

โดย มี ความแก่เป็นธรรมดา 

๓๔. พยาธิธัมมโต 

โดย มี ความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา 

๓๖. มรณธัมมโต 

โดยมีความตายเป็นธรรมดา 

๓๗. โสกธัมมโต 

โดยมีความโศกเป็นธรรมดา 

๓๘. ปริเทวธัมมโต 

โดยมีความครํ่าครวญเป็นธรรมดา 

๓๙. อุปายาสธัมมโต 

โดยมีความคับแค้นใจเป็นธรรมดา 

๔๐. สังกิเลสิกธัมมโต ๑ 

โดยมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา” 


ในวงการวิปัสสนากัมมัฏฐาน เรียกหมายรู้กันว่า “โต ๔๐” แต่ใน ชุ. จู. (ไทย) ๓๐/๕๒/๒๑๔-๒๑๕ 
มี ๔๔ โต เป็นระดับ สัมมสนญาณ 


1019 


1/5/11,2:52/\1\/เ 



















๑๐๒๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เมื่อเห็นขันธ์ ๕ โดยความไม , เที่ยง ก็ได้เฉพาะซึ่งขันติ (ญาณ) อันเป็นอนุโลม(แก่ 
การบรรลุอริยมรรค) เมื่อเห็นว่า “ความดับของขันธ์ ๕ เป็นพระนิพพานเที่ยงแท้ ก็ 
ก้าวลงสู่ สัมม่เตดนิยาม (คือ อริยมรรค)” ดังนี้ ๑ 


อธิบายความอาการ ๔๐ 


[๖๙๘] โยคีผู้นั้นกำหนดรู้ขันธ์ ๕ เหล่านี้อย่างไร ? 


แน่ละ ! โยคีผู้นั้นกำหนดรู้ขันธ์หนึ่งๆ (แต่ละขันธ์ขยายความออกไป) ด้วยการ 
กำหนดรู้ลักษณะมีอนิจจะ (ความไม่เที่ยง) เป็นต้น ซึ่งท่านกล่าวไว้แล้วโดยประเภท 
(ต่างๆ) อย่างนี้คือ 

๑. โดยไม่เที่ยง เพราะไม่เป็นไปเลยที่สุด และเพราะมีต้นมีปลาย 

๒. โดยเป็นทุกข์ เพราะบีบคั้นเฉพาะหน้าด้วยความเกิดและความดับ 

และเพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ 

๓. โดยเป็นโรค เพราะต้องเยียวยาด้วยปัจจัยและเพราะเป็นที่เกิด 

ของโรค 


๔. โดยเป็น'ป็ 

๔. โดยเป็นลูกศรเสียบ 
๖. โดยความชั่วร้าย 
๗. โดยความป่วยไข้ 
๘. โดยเป็นปรปักษ์ 
๙. โดยแตกทำลาย 


เพราะประกอบด้วยสิ่งเสียดแทงคือความเป็นทุกข์ 
เพราะเป็นที่ไหลออกของสิ่งไม่สะอาดคือกิเลส 
และเพราะมีการกลัดหนองและสุกแก่แล้วแตกไป 
ด้วยความเกิด ความแก่ และความแตกดับ 
เพราะให้เกิดความบีบคั้น เพราะเป็นสิ่งทิ่มแทงอยู่ 
ภายใน และเพราะเป็นสิ่งที่ถอนออกได้ยาก 
เพราะเป็นสิ่งควรตำหนิติเตียนเพราะนำมาซึ่งความ 
เสื่อมเสีย และเพราะเป็นที่ตั้งของความชั่วร้าย 
เพราะไม่ทำให้เกิดเสรีภาพ และเพราะเป็นปทัฏฐาน 
ของความเจ็บป่วย 

เพราะไม่มีอำนาจ (บังคับบัญชา) และเพราะบังคับ 
บัญชาไม่ได้ 

เพราะแตกทำลายไปด้วยพยาธิ ชราและมรณะ 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๓๘/๕๙๙ 


10-1996(1009-1070)8 


1020 


1/5/11,2:52 / \1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๒๑ 


๑๐. โดยความหายนะ 
(5)(5). โดยเป็นอุปัทวะ 

๑๒. โดยเป็นภัย 

๑๓. โดยเป็นอุปสรรค 

๑๔. โดยความหวั่นไหว 

๑๕. โดยผุพัง 

๑๖. โดยไม่ยั่งยืน 

๑๗. โดยไม่เป็นที่ต้านทาน 

(5) 69 . โดยไม่เป็นที่หลบลี้ 

๑๙. โดยไม่เป็นที่พึ่ง 
๒๐. โดยเป็นของเปล่า 

๒๑. โดยเป็นของว่าง 
๒๒. โดยเป็นของสูญ 


เพราะนำมาซึ่งความพินาศมากมาย 
เพราะนำมาซึ่งสิ่งไม่เป็นประโยชน์ที่รู!ม , ได้เลยอย่าง 
มากมาย และเพราะเป็นที่ตั้งของอุปัทวันตรายทั้ง 
ปวงด้วย 

เพราะเป็นที่เกิดของภัยทุกประการ และเพราะเป็น 
ปฏิปักษ์ต่อความอบอุ่นใจอย่างสูงสุด กล่าวคือ 
ความระงับทุกข์ 

เพราะติดตามมาด้วยสิ่งไม่เป็นประโยชน์หลาย 
ประการ เพราะประกอบด้วยโทษ และเพราะไม่ 
นำมาซึ่งความอดกลั้น คล้ายเป็นอุปสรรค 
เพราะหวั่นไหวด้วยพยาธิชราและมรณะกับทั้งหวั่น 
ไหวด้วยโลกธรรมทั้งหลาย มีความมีลาภและ 
ความเสื่อมลาภเป็นต้น 

เพราะมีปกติเข้าถึงความผุพังไปด้วยความพยายาม 
และโดยสภาพของมันเอง 
เพราะมีปกติร่วงหล่นไปในที่ตั้งทุกแห่ง และเพราะ 
ไม่มีความมั่นคง 

เพราะไม่เป็นที่ต่อต้านคุ้มครอง และเพราะไม , ได้ 
ความปลอดภัยที่ควรได้ 

เพราะไม่เป็นที่สมควรเพื่อหลบลี้กับทั้งเพราะผู้หลบ 
ลี้ทั้งหลายทำกิจในการหลบลี้ไม่ได้ 
เพราะไม่มีความกำจัดภัยแก่ผู้อยู่อาศัย 
เพราะว่างเปล่าจากความยั่งยืน ความงาม ความ 
สุข และความมีอัตตา ตามกำหนดคาดคะเนไว้ 
เพราะโดยเป็นของเปล่ามั่นเองหรือเพราะความเป็น 
ของเล็กน้อย เพราะว่า แม้ของเล็กน้อยในโลก 
เขาเรียกกันว่า ของว่าง 

เพราะปราศจาก (อัตตา) ผู้เป็นเจ้าของ ผู้อยู่ประจำ 
ผู้สร้าง ผู้เสวยและผู้บงการ 


10-1996(1009-1070)8 


1021 


1/5/11,2:52/\1\/เ 


















คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เพราะไม่มีผู้เป็นเจ้าของด้วยตนเองเป็นต้น 
เพราะเป็นทุกข์ด้วยความเป็นไป (ในภพคือ สังสาร 
วัฏ) และเพราะความทุกข์ (นั่นเอง) เป็นโทษ อีก 
ประการหนึ่ง ชื่อว่าอาทีนวะ เพราะอรรถว่าผูไป ผู้ถึง 
ผู้เป็นไป สู่ความยากจน คำว่า “อาทีนวะ” นี้เป็น 
คำเรียกคนยากจน และแม้ว่าขันธ์ (๕) ก็เป็นสิ่ง 
ยากจนเหมือนกัน เพราะเหตุนี้ (โยคีจึงกำหนด!) 
โดยความยากจน เพราะเป็นเช่นกับคนยากจน 
๒๕. โดยมีความปรวนแปรอยู่เป็นธรรมดา เพราะมีปกติแปรผันไป ๒ ทาง 

คือ ด้วยชรา ๑ และด้วยมรณะ ๑ 

๒๖. โดยไม่มีสาระ เพราะมีความอ่อนแอ และเพราะหักง่ายเหมือน 

ไม้ผุ 

๒๗. โดยเป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้าย เพราะเป็นเหตุแห่งความชั่วร้าย 
๒๘. โดยเป็น ผู้ ฆ่า (ฆาตกร) เพราะเป็นผู้ฆ่าความไว้วางใจเหมือนศัตรูผู้มีหน้า 

เป็นมิตร 

๒๙. โดยปราศจากความเจริญ เพราะปราศจากความเจริญ และเพราะให้เกิด 

ความไม่เจริญ 

๓๐. โดย มี อาสวะ เพราะเป็นฐานไปสู่อาสวะ 

๓๑. โดยเป็นของถูกปรุงแต่งไว้ เพราะเป็นสิ่งที่เหตุและปัจจัยปรุงแต่งขึ้น 

๓๒. โดยเป็นเหยื่อล่อของมาร เพราะเป็นเหยื่อล่อของม้จจุมารและกิเลสมาร 

๓๓-๓๖. โดยมีความเกิด ความแก' ความเจ็บป่วยและความตายเป็นธรรมดา 

เพราะมีความเกิด แก่ เจ็บป่วยและตายเป็นปกติ 

๓๗-๓๙. โดยมีความโศก ความครํ่าครวญ และความคับแค้นใจเป็นธรรมดา 

เพราะเป็นเหตุแห่งความโศกเศร้า ความครํ่าครวญ 
และความคับแค้นใจ 


6)0๒๒ 

๒๓. โดยไม่มีอัตตา 
๒๔. โดยเป็นโทษ 


10-1996(1009-1070)8 


1022 


1/5/11,2:52/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๒๓ 


๔๐. โดยมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา เพราะเป็นธรรมที่เป็นวิสัย (หรือ 

อารมณ์) ของสังกิเลส คือ ตัณหา ทิฏฐิและทุจริต 
ทั้งหลาย 

สงเคราะห์สัมมสนะ ๔๐ ลงในอนุปัสสนา ๓ 

แท้จริง ในการกำหนดรู้ (คือสัมมสนะ) โดยอาการ ๔๐ (ที่กล่าวมา) นี้ การ 
กำหนดรูโดยอาการ (๑๐ ขยายต่อไปอีก) คือ 

โดยความไม่เที่ยง 
โดยแตกทำลาย 
โดยความหวั่นไหว 
โดยผุพัง 
โดยไม่ยั่งยืน 

โดยมีความแปรผันไปเป็นธรรมดา 
โดยไม่มีสาระ 
โดยปราศจากความเจริญ 
โดยเป็นของถูกปรุงแต่งไว้ 
โดยมีความตายเป็นธรรมดา 

ในขันธ์หนึ่งๆ (แต่ละขันธ์)แยกเป็นอาการละ๑๐(รวมทั้ง๔ขันธ์)เป็นอนิจจา¬ 
นปัสสนา ๔๐ 

การกำหนดรูโดยอาการ (๔ ต่อไปอีก) คือ 

โดยเป็นปรปักษ์ 
โดยเป็นของเปล่า 
โดยเป็นของว่าง 
โดยเป็นของสูญ 
โดยไม่มีอัตตา 

ในขันธ์หนึ่งๆ (แต่ละขันธ์) แยกเป็นอาการละ ๔ (รวม ๔ ขันธ์) เป็นอนัดตา¬ 
นปัสสนา ๒๔ 


10-1996(1009-1070)8 


1023 


1/5/11,2:52/\1\/เ 


















๑๐๒๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

การกำหนดรู้ที่เหลือ (อีก ๒๕ อาการ) กล่าวคือ : โดยเป็นทุกข์ โดยเป็นโรค 
เป็นต้น ในขันธ์หนึ่ง ๆ (แต่ละขันธ์) แบ่งเป็นอาการละ ๒๕ (รวม ๕ ขันธ์) เป็นทุกขานุ- 
ปัสสนา ๑๒๕ ด้วยประการฉะนี้ ๑ (รวมทั้ง ๓ อนุ {เส ส'นา เป็น ๒๐๐ อาการ) 

เมื่อโยคีนั้นกำหนดรู้ขันธ์๕ด้วยการกำหนดรูโดยไตรลักษณ์มีความไม , เที่ยงเป็นต้น 
โดยจำแนกเป็น ๒๐๐ อาการดังกล่าวมานี้ สัมมสนะ (คือการกำหนดรู้) โดยอนิจจัง 
ทุกขัง และอนัตตา ที่เรียกว่า นัยวิปัสสนา นั้น ก็มั่นคงด้วยประการฉะนี 

นี้เป็นวิธีเริ่มต้นการกำหนดรู้โดยดำเนินตามนัยพระบาลีในสัมมสนญาณนี้ก่อน 

ทำอินทรีย์ให้แก'กล้าด้วยอาการ ๙ 

[๖๙๙] แต่ทว่า โยคีผูใดเมื่อทำโยคะโดยนัยวิปัสสนา ดังกล่าวมานั้น นัย- 
วิปัสสนาไม่ถึงพร้อม (คืออุทยพยญาณยังไม่เกิด)โยคีผู้นั้นพึงทำอินทรีย์(๕มีศรัทธา 
เป็นต้น) ให้แก่กล้าด้วยอาการ ๙ อย่าง ที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่า “อินทรีย์ทั้งหลาย 
(มีศรัทธาเป็นต้น) จะแก่กล้าด้วยอาการ ๙ คือ 

๑. เห็นแต่ความดับอย่างเดียวของสังขารทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นแล้ว เกิดขึ้นแล้ว 

๒. และในการเห็นความดับนั้น โยคีจะทำวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อม (ให้เกิด) 
ด้วยการทำด้วยความมีสติ 

๓. ทำวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการทำให้ต่อเนื่องกันไว้ 

๕. ทำวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการทำ (ในการเสพ) สัปปายะ 

๕. ทำวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการกำหนดนิมิตของสมาธิ 

๖. ทำวิปัสสนาญาณให้ถึงพร้อมด้วยการดำเนินไปโดยความเหมาะสมของ 
โพชฌงค์ ๗ 

๗. ทำความไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตให้เกิดขึ้น 

๘. ในการไม่อาลัยในร่างกายและชีวิตนั้น โยคีจะทำให้เกิดวิปัสสนาภาวนา 
ด้วยการข่มไว้(ซึ่งทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นๆ ) แล้วผ่านพ้น (ทุกขเวทนานั้นๆ ) 
ออกไป ๒ 


๑ การจัดอาการ ๔๐ ลงในอนุปัสสนา ๓ นี้ ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามัคค์กำหนดไว้แตกต่างไปบ้าง 
๒ ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน เมื่อปฏิบัติขึ้นถึงสัมมสนญาณ โยคีแทบทุกคนขณะนั่งกำหนดไป ๆ ใน 
บางบัลลังก์จะเกิดทุกขเวทนารุนแรงเป็นอย่างยิ่ง เช่น ปวดเช่า ปวดขา ปวดแข้ง ปวดข้อเท้า ถ้าโยคีไม่ 
อดทนพอ หยุดและเลิกกำหนดเสีย เมื่อนั่งกำหนดในบัลลังก์ต่อไป ก็จะเกิดทุกขเวทนารุนแรงเช่นนั่นอีก 
แต่ถ้าโยคีใดสามารถต่อสู้ทุกขเวทนานั่นโดยอดทนนั่งกำหนดจนทุกขเวทนานั่นผ่านพ้นหายไปเสียสักครั้งหนึ่ง 
สองครั้ง ทุกขเวทนาเช่นนั่น จะไม่เกิดอีก หรือเกิดขึ้นก็น้อยลงไปและไม่รุนแรง 


10-1996 (1009-1070)8 


1024 


1/5/11,2:52/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๒๕ 


๙. และด้วยการไม่ละเลิก (หรือหยุดพัก) เสียในระหว่าง” ๑ 

แล้ว (โยคีนั้น) พึงหลีกเลี่ยงอสัปปายะ (คือสิ่งไม , เป็นที่สบาย) ๗ อย่างเสีย แล้ว 
เสพอยู่แต่สัปปายะ (คือสิ่งเป็น ที่ สบาย) ๗ อย่าง ตามนัยที่กล่าวไว้แล้วใน ปฐวี- กสิณ 
นิเทศ (ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค) กำหนดรู้รูปในเวลาหนึ่ง กำหนดรู้อรูป (สิ่งมิใช่รูปคือ 
จิต) ในเวลาหนึ่ง (คนละเวลา ไม , ควรกำหนดรู้ด้วยกันในเวลาเดียวกัน) เมื่อกำหนดรูป 
โยคีควรดูความเกิดของรูปด้วย เช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้:- 

วิธีกำหนดรู้ความเกิดของรูป 

[๗๐๐] คือ ธรรมดารูปนี้เกิดขึ้นมาด้วยเหตุ ๔ อย่าง มีกรรมเป็นต้นใน ๔ อย่าง 
นั้น รูปของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเมื่อจะเกิดนั้น ก็เกิดขึ้นจากกรรมก่อน 

ความจริง เฉพาะในขณะปฏิสนธินั้นเอง พูดถึงสัตว์จำพวกคัพภเสยยกะ (คือ 
สัตว์ที่เกิดในครรภ์ เช่นมนุษย์) ก่อน รูป ๓๐ ที่เรียกว่า วัตถุทสกะ (หมวด ๑๐ ของวัตถุ) 
กายทสกะ (หมวด ๑๐ ของกาย) และภาวทสกะ (หมวด ๑๐ ของภาวะ) ก็เกิดขึ้น 
โดยสันตติ ๓ และรูป ๓๐ เหล่านั้น และเกิดขึ้นในอุปปาทขณะ (ขณะบังเกิดขึ้น) ของ 
ปฏิสนธิจิตด้วยเหมือนกัน 

รูป ๓๐ เหล่านั้นเกิดขึ้นในอุปปาทขณะโดยเฉพาะ ฉันใด ก็เกิดขึ้นทั้งในฐิติขณะ 
ทั้งในภังคขณะเช่นกัน ฉันนั้น ในรูปและจิตนั้น รูปดับช้า แปรเปลี่ยนยาก จิตดับเร็ว 
แปรเปลี่ยนง่าย เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่เห็น 
สิ่งอื่นแม้แต่สิ่งเดียวซึ่งแปรเปลี่ยนง่ายเหมือนดังจิตนี้” ๒ เพราะว่า เมื่อรูปธำรงอยู่นั้น 
แล ภวังคจิตเกิดขึ้นแล้วดับไปๆ ถึง ๑๖ ครั้ง อุปปาทขณะก็ดีฐิติ'ขณะก็ดี ภังคขณะก็ดี 
ของจิต ก็เป็นอย่างเดียวกัน แต่เฉพาะอุปปาทขณะและภังคขณะของรูป (นั้น) เบา 
(คือสั้น) เช่นเดียวกับอุปปาทขณะและภังคขณะของจิต แต่ทว่าฐิติขณะ (ของรูป) 
ใหญ่ (คือยาว) และดำเนินไปตลอดเวลาเท่ากับจิตเกิดขึ้นแล้วดับไป ๑๖ ดวง ภวังคจิต 
ดวงที่ ๒ เกิดขึ้น เพราะอาศัย (หทัย) วัตถุ ซึ่งเกิดขึ้นแล้วในอุปปาทขณะของปฏิสนธิ- 


๑ ฎีกาว่า ข้อความนี้กล่าวไว่ในคัมภีร์อรรถกถา อรรถกถาชื่ออะไรมิได้ระบุไว้ 
๒ ดูเทียบ อํ. เอกก. (ไทย) ๒๐/๔๘/๙ 


10-1996 (1009-1070)8 


1025 


1/5/11,2:52/\1\/เ 



















๑๐๒๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


จิต (และ) เกิดอยู่ก่อนแล้ว ถึงความตั้งอยู่ (ฐิติขณะ) ภวังคจิตดวงที่ ๓ ก็เกิดขึ้น 
เพราะอาศัย (หทัย.) วัตถุอันเกิดขึ้นพร้อมกับภวังคจิตดวงที่ ๒ นั้น ซึ่งเกิดอยู่ก่อนแล้ว 
(และ) ถึงความตั้งอยู่ (คือฐิติขณะ) 

พึงทราบความเป็นไปของจิตจนตลอดอายุ โดยนัยนี้ 

แต่ทว่า สำหรับผูใกล้ถึงมรณะ จิต ๑๖ ดวงจะเกิดขึ้น เพราะอาศัย (หทัย) 
วัตถุอันเดียวนั้นแล ซึ่งเกิดอยู่ก่อนแล้ว (และ)ถึงความตั้งอยู่ รูปที่เกิดขึ้นในอุปปาท- 
ขณะของปฏิสนธิจิต จะดับไปพร้อมกับจิตดวงที่ ๑๖ ลำดับมาแต่ปฏิสนธิจิต รูปที่ 
เกิดขึ้นในฐานขณะ (ฐิติขณะ) จะดับพร้อมกับอุปปาทขณะของจิตดวงที่ ๑๗ รูปที่เกิด 
ขึ้น 6 โนกังค'ขณะ ครั้นถึงฐานขณะของจิตดวงที่ ๑๗ ก็ดับไป อันว่าความเป็นไป (ของจิต) 
ยังมีอยู่ตราบใด รูปก็ยังเป็นไปอยู่ตราบนั้น ด้วยประการฉะนี้นั้นแล 

ถึงแม้สัตว์ทั้งหลายจำพวกโอปปาติกะ รูป ๗๐ ก็เป็นไปด้วยสันตติ ๗ ด้วย 
อาการอย่างนี้เช่นกัน 


การจำแนกรูปเกิดจากกรรม 

[๗๐๑] ในความเป็นไปของรูปเกิดแต่กรรมนั้น ควรทราบ วิภาค (คือการ 
จำแนก) ดังนี้ คือ:- 

๑. กรรม 

๒. กัมมสมุฏฐาน คือ รูปมีกรรมเป็นสมุฏฐาน 

๓. กัมมปัจจัย คือ รูปมีกรรมเป็นปัจจัย 

๔. กัมมปัจจยจิตตสมุฏฐาน คือ รูปมีจิตซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐาน 
๔. กัมมปัจจยอาหารสมุฏฐาน คือ รูปมีอาหารซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยเป็น 

สมุฏฐาน 

๖. กัมมปัจจยธุดุสมุฏฐาน คือ รูปมีฤดูซึ่งมีกรรมเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐาน 

ในวิภาคนั้น 

๑. เจตนาที่เป็นกุศลและอกุศล ชื่อว่า กรรม 

๒. วิปากขันธ์ทั้งหลายและรูป ๗๐ ล้วน มีจักขุทสกะเป็นต้น ชื่อว่า รูปเป็น 
กัมมสมุฏฐาน 


10-1996(1009-1070)8 


1026 


1/5/11,2:52/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๒๗ 


๓. วิปากขันธ์และรูป ๗๐ นั้นนั่นแหละ ชื่อว่า รูปเป็นกัมมปัจจัย เพราะว่า 
กรรมเป็นอุปัตถัมภกปัจจัยของรูปที่เป็นกัมมสมุฏฐานด้วย 
๔. รูปมีวิปากจิตเป็นสมุฏฐาน ชื่อว่า รูปเป็นกัมมปัจจย จิตต สมุฏฐาน 
๔. โอชาที่ถึงความตั้งอยู่ในรูปทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมุฏฐานทำโอชัฏฐมกรูปอื่น 
ให้ตั้งขึ้น อีกทั้งโอชาในโอชัฏฐมกรูป (ซึ่งมีกรรมเป็นสมุฏฐานและมีอาหาร 
เป็นสมุฏฐาน) นั้น ที่ถึงความตั้งอยู่แล้ว ก็ทำให้โอชัฏฐมกรูปอื่นตั้งขึ้น 
สืบต่อความเป็นไป ๔ หรือ ๔ วาระอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้ ชื่อว่า 
รูปเป็นกัมมปัจจยอาหารสมุฏฐาน 

๖. เตโชธาตุเกิดจากกรรมที่ถึงความตั้งอยู่แล้ว ทำโอชัฏฐมกรูปซึ่งมีฤดูเป็น 
สมุฏฐานให้ตั้งขึ้น อีกทั้งฤดูในโอชัฏฐมกรูปนั้น ก็ทำโอชัฏฐมกรูปอื่นให้ตั้ง 
ขึ้น สืบต่อความเป็นไป ๔ หรือ ๔ วาระอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้ ชื่อว่า 

รูปเป็นกัมมปัจจยอุตุสมุฏฐาน 

พึงเห็นความเกิดขึ้นของรูปเกิดแต่กรรมด้วยประการดังกล่าวนี้ก่อน 

การจำแนกรูปเกิดจากจิต 

[๗๐๒] แม้ในรูปเกิดจากจิตทั้งหลาย ก็พึงทราบวิภาคดังนี้ คือ:- 

๑. จต 

๒. จิตตสมุฏฐาน คือ รูปมีจิตเป็นสมุฏฐาน 

๓. จิตตปัจจัย คือ รูปมีจิตเป็นปัจจัย 

๔. จิตตปัจจยอาหารสมุฏฐาน คือ รูปมีอาหารซึ่งมีจิตเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐาน 
๔. จิตตปัจจยอุดุสมุฏฐาน คือ รูปมีฤดูซึ่งมีจิตเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐาน 

ในวิภาคนั้น 

๑. จิต ๘๙ ดวง ชื่อว่า จิต (และ) ในจิตทั้งหลาย ๘๙ ดวงนั้น (จำแนกไว้ดังนี้) 

ทฺวตฺตึส จิตฺตานิ ฉพฺพีเส- กูนวีสติ โสฬส 
รูปีริยาปถวิณณดุติ- ซนกาซนกา มตา. 


10-1996(1009-1070)8 


1027 


1/5/11,2:52 / \1\/เ 


















๑๐๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 
แปลความว่า 

จิต ๓๒ ดวง (พวกหนึ่ง) จิต ๒๖ ดวง (พวกหนึ่ง) 

จิต ๑๙ ดวง (พวกหนึ่ง) จิต ๑๖ ดวง (พวกหนึ่ง) ปรากฏ 
ว่า เป็นจิตที่ทำรูป ทำอิริยาบถและ'ท 0 , าวิญญัตติ'ให้เกิดก็มี 
และไม่ทำให้เกิดก็มี 

จริงอยู่ จากกามาวจรจิต มีจิต ๓๒ ดวง คือ กุศลจิต ๘ อกุศลจิต ๑๒ กิริยาจิต 
๑๐ เว้นมโนธาตุ อภิญญาจิต ๒ โดยกุศล ๑ กิริยา ๑ (เหล่านี้) ทำรูป อิริยาบถและ 
วิญญัตติ ให้เกิด (พวกหนึ่ง) จิต ๒๖ ดวง คือ รูปาวจรจิต ๑๐ ที่เหลือ เว้นวิบาก 
อรูปาวจรจิต ๘ อีกทั้งโลกุตตรจิต ๘ ทำรูปและอิริยาบถให้เกิด แต่ไม , ทำวิญญัตติให้ 
เกิด (พวกหนึ่ง)จิต ๑๙ ดวง คือ ภวังคจิต ๑๐ในกามาวจรภวังคจิต ๕ ในรูปาวจร 
มโนธาตุ ๓ วิปากอเหตุถมโนวิญญาณธาตุเป็นไปกับโสมนัส ๑ ทำรูปให้เกิดได้อย่าง 
เดียว ไม , ทำอิริยาบถ ไม , ทำวิญญัตติให้เกิด(พวกหนึ่ง)จิต๑๖ดวง คือ :ปัญจวิญญาณ 
1อ (๕ X 1ธ 5 ๑๐) ปฏิสนธิจิตของสัตว์ทั้งปวง ๑ จุติจิตของพระขีณาสพทั้งหลาย ๑ 
อรูปาวจรวิปากจิต๔ไม่ทำรูปให้เกิดขึ้นโดยแท้(และ)ไม่ทำอิริยาบถไม่ทำวิญญัตติให้เกิด 
(พวกหนึ่ง) อนึ่ง ในจิตเหล่านี้ จิตทั้งหลายใด ทำให้รูปเกิด จิตทั้งหลายนั้นไม่ทำรูป 
ให้เกิดในฐิติขณะหรือในภังคขณะ เพราะว่า จิตในขณะ (ทั้ง ๒) นั้น มีกำลังอ่อน แต่ 
ว่าในอุปปาทขณะ จิตมีกำลังแรง เพราะฉะนั้น จิตนั้นอาศัยวัตถุรูปที่เกิดก่อนในขณะ 
นั้น แล้วทำรูปให้เกิด 

๒. ขันธ์ไม่มีรูป ๓ และ รูป ๑๗ อย่าง คือ สัททนวกะ (๙) กายวิญญัตติ ๑ 
วจีวิญญัตติ ๑ อากาลธาตุ ๑ ลหุตา ๑ มุทุตา ๑ กัมมัญญตา ๑ อุปจยะ ๑ สันตติ ๑ 
ชื่อว่า รูป มี จิตเป็นสมุฏฐาน 

๓. รูปมีสมุฏฐาน ๔ ที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่า “ธรรมทั้งหลาย คือ จิตและ 
เจตสิก ที่เกิดแล้วภายหลัง เป็นปัจจัยโดยปัจฉาชาตปัจจัย ของกายนี้ที่เกิดแล้วก่อน” 
ดังนี้ ๑ ชื่อว่า รูป มี จิตเป็นปัจจัย 

๔. โอชา ที่ถึงความตั้งอยู่ในรูปมีจิตเป็นสมุฏฐานทั้งหลาย ทำโอชัฏฐมกรูปอื่น 
ให้ตั้งขึ้น สืบต่อความเป็นไป ๒ (หรือ) ๓ วาระ โดยอาการอย่างนี้ ชื่อว่า รูปเป็น 
จิตตปัจจยอาหารสมุฏฐาน 


๑ ดูเทียบ อภิ. ปุ. (ไทย) ๔๐/ ๑๑/๑๐ 


10-1996(1009-1070)8 


1028 


1/5/11,2:52/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๒๙ 


๕. ฤดู ที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน ถึงความตั้งอยู่แล้ว ทำโอชัฏฐมกรูปอื่นให้ตั้งขึ้น สืบ 
ต่อความเป็นไป ๒ (หรือ) ๓ วาระ โดยอาการอย่างนี้ ชื่อว่า รูปเป็นจิตตปัจจยอุดุ- 
สมุฏฐาน 

พึงเห็นความเกิดขึ้นของรูปเกิดจากจิตด้วยประการดังกล่าวนี้ 


การจำแนกรูปเกิดจากอาหาร 

[๗๐๓] แม่ในรูปเกิดจากอาหารทั้งหลาย ก็พึงทราบวิภาคดังนี้ คือ 


๑. อาหาร 

๒. อาหารสมุฏฐาน คือ รูปมีอาหารเป็นสมุฏฐาน 

๓. อาหารปัจจัย คือ รูปมีอาหารเป็นปัจจัย 

๔. อาหารปัจจยอาหารสมุฏฐาน คือ รูปมีอาหารซึ่งมีอาหารเป็นปัจจัยเป็น 

สมุฏฐาน 

๕. อาหารปัจจยอุตุสมุฏฐาน คือ รูปมีฤดูซึ่งมีอาหารเป็นปัจจัยเป็น 

สมุฏฐาน 

ในวิภาคนั้น 

๑. อาหารที่ทำเป็นคำ (ๆ) ชื่อว่า อาหาร 

๒. รูป ๑๕ อย่าง คือ โอชัฏฐมกรูปที่โอชาซึ่งได้รูปเกิดจากกรรมมีใจครองเป็น 
ปัจจัยแล้วตั้งอยู่ในรูปเกิดจากกรรมนั้น ถึงความตั้งอยู่แล้ว ทำให้ตั้งขึ้น ๘ อากาสธาตุ 
๑ ลหุตา ๑ มุทุตา ๑ กัมมัญญตา ๑ อุปจยะ ๑ สันตติ ๑ ชื่อว่า รูปเป็นอาหารสมุฏฐาน 

๓. รูปมีสมุฏฐาน๕ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้ว่า “อาหารที่ทำเป็นคำ เป็น 
ปัจจัยโดยอาหารปัจจัย ของกายนี้” ดังนี้® ชื่อว่า รูปเป็นอาหารปัจจัย 

๕. โอชา ที่ถึงความตั้งอยู่แล้ว ในรูปที่มีอาหารเป็นสมุฏฐานทั้งหลาย ทำ 
โอชัฏฐมกรูปอื่นให้ตั้งขึ้นอีก ทั้งโอชาในโอชัฏฐมกรูปนั้นก็ทำโอชัฏฐมกรูปอื่นให้ตั้งขึ้นอีก 
สืบต่อความเป็นไป ๑๐ (หรือ) ๑๒ วาระอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้ ชื่อว่า รูปเป็น 

อาหารปัจจยอาหารสมุฏฐาน (เช่นตัวอย่างต่อไปนี้) 


๑ ดูเทียบ อภิ. ปุ. (ไทย) ๔๑/๑๕/๑๐ 


10-1996(1009-1070)8 


1029 


1/5/11,2:52/\1\/เ 



















๑๐๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อาหารที่บริโภคแล้วในวันหนึ่ง อุปถัมภ์รูปอยู่ได้ตลอดทั้ง ๗ วัน ส่วนโอชาที่เป็น 
ของทิพย์ อุปถัมภ์รูปอยู่ได้ตลอด ๑ เดือน หรือตลอด ๒ เดือนบ้าง อีกทั้งอาหารที่ 
มารดาบริโภค ก็แผ่ไปสู่ร่างกายของทารก (ในครรภ์) แล้วทำรูปให้ตั้งขึ้น ถึงแม้ 
อาหารที่ฉาบทาไวัที่ร่างกาย ก็ทำรูปให้ตั้งขึ้น 

อาหารเกิดแต่กรรม ชื่อว่าอุปาทินนกาหาร (อาหารของสัตว์ผู้มีใจครอง) แม้ 
อุปาทินนกาหารนั้นถึงความตั้งอยู่แล้ว ก็ทำรูปให้ตั้งขึ้น อีกทั้งโอชาในรูปนั้นก็ทำรูป 
อื่นให้ตั้งขึ้นด้วย สืบต่อความเป็นไป ๔ หรือ ๔ วาระอย่างนี้ ด้วยประการฉะนี้ 

๕. เตโชธาตุ มีอาหารเป็นสมุฏฐาน ถึงความตั้งอยู่แล้ว ทำโอชัฏฐมกรูปซึ่งมีฤดู 
เป็นสมุฏฐานให้ตั้งขึ้น ชื่อว่า รูปเป็นอาหารปัจจยอุดุสมุฏฐาน 

ในสมุฏฐานทั้งหลายนั้น อาหารนี้เป็นปัจจัยเพราะเป็นผู้ทำให้รูปที่มีอาหารเป็น 
สมุฏฐานทั้งหลายเกิดขึ้น เป็นปัจจัยของรูปที่เหลือ (คือรูปมีกรรม มีจิตและมีฤดูเป็น 
สมุฏฐาน) ทั้งหลาย โดยเป็นนิสสยปัจจัย อาหารปัจจัย อัตถิปัจจัยและอริคดปัจจัย 
ด้วยประการฉะนี้ 

พึงเห็นความเกิดขึ้นของรูปเกิดจากอาหารด้วยประการดังกล่าวนี้ 


การจำแนกรูปเกิดจากฤดู 


[๗๐๔] แม่ในรูปเกิดจากฤดูทั้งหลาย ก็พึงทราบวิภาคดังนี้ คือ 
๑. อุตุ คอ ฤดู 


๒. อุตุสมุฏฐาน คือ รูปมีฤดูเป็นสมุฏฐาน 

๓. อุตุปัจจัย คือ รูปมีฤดูเป็นปัจจัย 

๔. อุดุปั จจยอุตุสมุฏฐาน คือ รูปมีฤดูซึ่งมีฤดูเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐาน 

๔. อุดุปั จจยอาหารสมุฏฐาน คือ รูปมีอาหารซึ่งมีฤดูเป็นปัจจัยเป็นสมุฏฐาน 


ในวิภาคนั้น 


๑. เตโชธาตุมีสมุฏฐาน ๔ ชื่อว่า อุตุ - ฤดู แต่ฤดูนี้มีอยู่ ๒ อย่าง ดังนี้ คือ ฤดู 
ร้อน ๑ ฤดูหนาว ๑ 

๒. ฤดูมีสมุฏฐาน ๔ ได้รูปอุปาทินนกะเป็นปัจจัยแล้ว ถึงความตั้งอยู่ ทำรูปให้ 
ตั้งขึ้นในร่างกาย ชื่อว่า รูปเป็นอุตุสมุฏฐาน รูปมีฤดูเป็นสมุฏฐานนั้นมีอยู่ ๑๔ อย่าง 


10-1996(1009-1070)8 


1030 


1/5/11,2:52/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๓๑ 


คือ สัททนวกะ ๙ อากาสธาตุ ๑ ลหุตา ๑ มุทุตา ๑ กัมมัญญตา ๑ อุปจยะ ๑ 
สันตติ ๑ 

๓. ฤดูเป็นปัจจัยแห่งความเป็นอยู่และแห่งความฉิบหายของรูปทั้งหลายที่เกิด 
ด้วยสมุฏฐาน ๔ ชื่อว่า รูปเป็นอุตุปัจจัย 

๔. เตโชธาตุ มีฤดูเป็นสมุฏฐาน ถึงความตั้งอยู่แล้ว ทำโอชัฏฐมกรูปอื่นให้ตั้งขึ้น 
อีกทั้งฤดูในโอชัฏฐมกรูปนั้นก็ทำโอชัฏฐมกรูปอื่นให้ตั้งขึ้นด้วย รูปมีฤดูเป็นสมุฏฐาน 
แม้ตั้งอยู่ในฝ่ายเป็นอนุปาทินนกรูป ก็ยังเป็นไปอยู่ได้ตลอดกาลนานเท่านานอย่างนี้ 
ด้วยประการฉะนี้ ชื่อว่า รูปเป็นอุดุปัจจยอุตุสมุฏฐาน 

๔. โอชา มีฤดูเป็นสมุฏฐาน ถึงความตั้งอยู่แล้ว ทำโอชัฏฐมกรูปอื่นให้ตั้งขึ้น อีก 
ทั้งโอชาในโอชัฏฐมกรูปนั้น ก็ทำโอชัฏฐมกรูปอื่นให้ตั้งขึ้นด้วย สืบต่อความเป็นไป ๑๐ 
หรือ ๑๒ วาระอย่างนี้ด้วยประการฉะนี้ ชื่อว่า รูปเป็น อุตุ ปัจจยอาหารสมุฏฐาน 

ในสมุฏฐานทั้งหลายนั้น ฤดูนี้เป็นปัจจัยเพราะเป็นผู้ทำให้เกิดรูปที่มีฤดูเป็น 
สมุฏฐานทั้งหลาย เป็นปัจจัยของรูปที่เหลือ (คือรูปมีกรรม จิตและอาหารเป็นสมุฏฐาน) 
ทั้งหลาย โดยเป็นนิสสยปัจจัย อัตถิปัจจัยและอวิคตปัจจัย ด้วยประการฉะนี้ 

พึงเห็นความเกิดขึ้นของรูปเกิดจากฤดูด้วยประการดังกล่าวนี้ 

ความจริง โยคาวจรเมื่อเห็นซึ่งความเกิดของรูปด้วยอาการดังกล่าวมานี้ ก็ชื่อว่า 
กำหนดรู้รูปตามกาล (คือ ในเวลาหนึ่ง) 


วิธีกำหนดรู้ความเกิดของอรูป 

[๗๐๕] อนึ่ง เมื่อโยคาวจรกำหนดรู้รูปอยู่ ก็พึงเห็นความเกิดของรูปด้วย ฉันใด 
แม้เมื่อโยคาวจรกำหนดรู้อรูปอยู่ ก็พึงเห็นความเกิดของอรูปไปด้วย ฉันนั้น และ 
ความเกิดของอรูปนั้น พึงเห็นโดยทางจิตตุปบาทฝ่ายโลกิยะ ๘๑ ดวงนั้นเอง เช่น 
ตัวอย่างดังต่อไปนี้ : ความจริง ที่เรียกว่า อรูปนี้ ก็คือ จิตตุปบาท ๑๙ ประเภท เกิด 
ขึ้นก่อนในปฏิสนธิด้วยกรรมที่ประมวลไว่ในภพก่อน แต่อาการเกิดของอรูปนั้น พึง 
ทราบตามนัยดังกล่าวไว้แล้วในนิเทศแห่งปฏิจจสมุปบาทนั้นเอง 

อรูป (คือ จิตตุปบาท ๑๙ ประเภท) นั้นนั้นแล เกิดขึ้นโดยภวังคจิต เริ่มมาแต่จิต 
อันเป็นลำดับของปฏิสนธิจิต ครั้นในที่สุดของอายุก็เกิดขึ้นโดยเป็นจุติจิตในจิตดุปบาท 


10-1996(1009-1070)8 


1031 


1/5/11,2:52/\1\/เ 


















๑๐๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๑๙ ดวงนั้น จิตดวงใดเป็นกามาวจร จิตดวงนั้นเป็นโดยตทาลัมพนะในอารมณ์ที่มี 
กำลังในทวาร ๖ แต่ในปวัตติกาล เพราะความที่รูปทั้งหลายมาสู่คลองจักษุ เพราะ 
ดวงจักษุมิได้แตกทำลายไป จักขุวิญญาณอาศัยแสงสว่างมีมนสิการเป็นเหตุ จึงเกิด 
ขึ้นพร้อมกับสัมปยุตตธรรมทั้งหลาย เพราะว่า ในฐิติขณะแห่งจักษุประสาท รูปที่ถึง 
ความตั้งอยู่นั้นเองก็กระทบจักษุ ครั้นจักษุนั้นถูกรูปกระทบ ภวังค์ก็เกิดขึ้นดับไป ๒ 
ครั้ง จากนั้น กิริยามโนธาตุก็เกิดขึ้น ทำอาวัชชนกิจ (การรำพึงนึก) ให้สำเร็จใน 
อารมณ์นั้นนั้นเอง ในลำดับนั้น จักขุวิญญาณที่เป็นกุศลวิบาก หรือเป็นอกุศลวิบาก 
ก็เกิดขึ้นเห็นรูปอันเดียวกันนั้น จากนั้น วิปากมโนธาตุก็เกิดขึ้นรับรูปเดียวกันนั้น 
(สัมปฏิจฉนะ) ครั้นแล้ววิปากอเหดุกมโนวิญญาณธาตุก็เกิดขึ้น พิจารณา (สันดีรณะ) 
รูปเดียวกันนั้นนั้นเอง จากนั้น กิริยาเหตุกมโนวิญญาณธาตุประกอบด้วยอุเบกขาก็ 
เกิดขึ้นกำหนด(โวฏฐัพพนะ)รูปอันเดียวกันนั้น ต่อจากนั้น บรรดากุศลจิต อกุศลจิต 
และกิริยาจิต ที่เป็นกามาวจรทั้งหลาย อเหตุกจิตประกอบด้วยอุเบกขา ๑ ดวง หรือ 
ชวนะ ๕ หรือ ๗ ก็เกิดขึ้น จากนั้นในบรรดาตทาลัมพนจิต ๑๑ ดวงของกามาวจรจิต 
ทั้งหลาย ตทาล้มพนจิตดวงใดดวงหนึ่งซึ่งสมควรแก่ชวนะก็เกิดขึ้นด้วยประการฉะนี้ 

แมีในทวารนอกนี้ (มีโสตทวารเป็นต้น) ก็มีนัยดังกล่าวมานี้ แต่ในมโนทวาร 
แม้มหัคคดจิตทั้งหลายก็เกิดขึ้นฉะนี้แล 

พึงเห็นความเกิดขึ้นของอรูปในทวารทั้งหลาย ๖ ด้วยประการดังกล่าวนี้ 

ความจริง เมื่อโยคาวจรเห็นอยู่ซึ่งความเกิดของอรูป ด้วยอาการดังกล่าวนี้ ชื่อ 
ว่า กำหนดรู้อรูปตามกาล (คือในเวลาหนึ่ง) 

โยคาวจรท่านหนึ่ง แม้กำหนดรู้รูปตามกาล (ในเวลาหนึ่ง) และกำหนดรู้อรูป 
ตามกาล (ในอีกเวลาหนึ่ง) (ด้วยสัมมสนญาณ) โดยอาการดังกล่าวนี้แล้ว ยกขึ้นสู่ 
พระไตรลักษณ์ ปฏิบัติอยู่โดยลำดับ (จนบรรลุอุทยพยญาณขึ้นไป) ก็ทำปัญญา 
ภาวนาให้ถึงพร้อมได้ 


ยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ทางรูปสัตตกะ 

[๗๐๖] โยคาวจรอีกท่านหนึ่งยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์แล้วกำหนดรู้สังขารทั้งหลาย 
(ด้วยสัมมสนญาณ) โดยทาง รูปสัตตกะ (คือ มนสิการโดยอาการ๗ ในรูป) และทาง 
อรูปสัตตกะ (คือ มนสิการโดยอาการ ๗ ในอรูป) 


10-1996(1009-1070)8 


1032 


1/5/11,2:52 / \1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๓๓ 


ในรูปสัตตกะและอรูปสัตตกะนั้น เมื่อโยคาวจรยกขึ้น (สู่พระไตรลักษณ์) แล้ว 
กำหนดรูโดยอาการเหล่านี้ คือ 

๑. โดยความยึดถือไว้และการปล่อยวาง 

๒. โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัย 

๓. โดยความเป็นรูปเกิดขึ้นจากอาหาร 

๔. โดยความเป็นรูปเกิดขึ้นจากฤดู 

๔. โดยความเป็นรูปเกิดจากกรรม 

๖. โดยความเป็นรูปมีจิตเป็นสมุฏฐาน 

๗. โดยความเป็นรูปธรรมดา 

ดังนี้ชื่อว่ายกขึ้นกำหนดรูโดยทาง รูปสัตตกะ 

เพราะฉะนั้น ท่านโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า 

อาทานนิกฺเขปโต วยวุฑฺฒตฺถคามิโต 

อาหารโต จ อุตุโต กมฺมโต จาปิ จิตฺตโต 

ธมฺมตารูปโต สตฺต วิตฺถาเรน วิปสฺสติ. 

แปลความว่า 

โยคาวจรรู้เห็นโดยพิสดาร โดยอาการ ๗ คือ โดยการ 
ยึดถือไว้และการปล่อยวาง ๑ โดยถึงความแตกดับของรูป 
ที่เติบโตขึ้นตามวัย ๑ โดยอาหาร ๑ โดยฤดู ๑ โดยกรรม ๑ 
โดยจิต ๑ โดยรูปธรรมดา ๑ 


๑. โดยความยึดถือไว้และปล่อยวาง 

ในอาการ ๗ นั้น คำว่า “การยึดถือไว้ , หมายถึง ปฏิสนธิ คำว่า “ปล่อยวาง” 
หมายถึง จุติ โยคาวจรกำหนดแบ่ง ๑๐๐ ปี (ออกเป็น ๒ ตอน) โดยการยึดถือไว้ 
(ปฏิสนธิ) และการปล่อยวาง (จุติ) เหล่านี้แล้วยกพระไตรลักษณ์เข้าในสังขารทั้งหลาย 
(ถาม) ยกพระไตรลักษณ์อย่างไร ? (ตอบ) ในระหว่าง (การยึดถือไว้และการปล่อย 
วาง) นี้ สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม , เที่ยง (ถาม) เพราะเหตุไร ? (ตอบ) เพราะเป็นไปโดย 


10-1996(1009-1070)8 


1033 


1/5/11,2:52 / \1\/เ 


















๑๐๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป ๑ เพราะความแปรผันไป ๑ เพราะเป็นไปชั่วกาล ๑ 
และเพราะขัดแย้งต่อความเที่ยง ๑ อนึ่ง เพราะเหตุที่สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้ว 
ก็ถึงความตั้งอยู่ ในขณะตั้งอยู่ก็สะบักสะบอมด้วยชรา ถึงชราแล้วก็จะแตกดับเป็น 
แน่แท้เพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกข์เพราะมีการเบียดเบียนเฉพาะหน้าเนืองๆ ๑ เพราะเป็น 
ทุกข์ ๑ เพราะทนยาก ๑ เพราะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ ๑ และเพราะขัดขวางความสุข ๑ 
และเพราะเหตุที่ใครๆ ก็ไม่มีอำนาจเป็นไปได็ใน ๓ สถานเหล่านี้ คือ 

๑. สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้ว จงอย่าถึงความตั้งอยู่ (สถาน ๑) 

๒. ที่ถึงความตั้งอยู่แล้ว จงอย่าแก , ชรา (สถาน ๑) 

๓. ที่ถึงความแก่ชราแล้ว จงอย่าแตกดับ (สถาน ๑) ดังนี้ 

สังขารทั้งหลายว่างเปล่าจากอาการเป็นไปในอำนาจนั้นนั้นแล เพราะฉะนั้นจึงเป็น 
อนัตตา เพราะเป็นของว่างเปล่า ๑ เพราะไม , มีเจ้าของ ๑ เพราะไม , เป็นไปในอำนาจ ๑ 
และเพราะปฏิเสธอัตตา ๑ ฉะนี้แล 

๒. โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัย 

[๗๐๗] ครั้นยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปที่กำหนด ๑๐๐ ปี โดยการยึดถือไว้และ 
การปล่อยวางด้วยประการดังนั้นแล้ว สัดจากนั้น โยคาวจรก็ยกขึ้นโดยถึงความ 
แตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัย 

ในอาการ (ดังกล่าว) นั้น การถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้น คือเจริญขึ้น 
แล้วตามวัย ชื่อว่าถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัย อธิบายว่า ยกขึ้นสู่พระ 
ไตรลักษณ์ โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยนั้น 

(ถามว่า) ยก 1 ขึ้นอย่าง'1ร ? 


จำแนก ๑๐๐ ปี โดย ๓ วัย 

(ตอบว่า) โยคาวจรนั้นกำหนดจำแนก ๑๐๐ ปีนั้นนั้นแล โดย ๓ วัย คือ 

โดยปฐมวัย - วัยต้น ๑ มัชฌิมวัย - วัยกลาง ๑ ปัจฉิมวัย - วัยสุดท้าย ๑ ใน ๓ วัยนั้น 
๓๓ ปีข้างต้น ชื่อว่าปฐมวัย ๓๔ ปีจากนั้นไป ชื่อว่ามัชฌิมวัย ๓๓ ปี'จากมัชฌิม'วัยนั้น'ไป 


10-1996(1009-1070)8 


1034 


1/5/11,2:52/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๓๕ 


ชื่อว่าปัจฉิมวัย ๑ ฉะนี้แล ครั้นกำหนดจำแนกโดย ๓ วัยเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้แล้ว 
จึงยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ว่า “รูปที่เป็นไปในปฐมวัย ไม่ทันถึงมัชฌิมวัย ก็ดับไปเสีย 
ในปฐมวัยนั่นเอง เพราะฉะนั้น รูปนั้นเป็นสิ่งไม่เที่ยง สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ 
สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นไม่มีอัตตา แม้รูปที่เป็นไปในมัชฌิมวัย ไม่ทันถึงปัจฉิมวัย ก็ดับ 
ไปเสียในม้ชฌิมวัยนั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้น แม้รูปนั้นก็เป็นสิ่งไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น 
อนัตตา ถึงแม้รูปที่เป็นไปตลอด ๓๓ ปีในปัจฉิมวัย ชื่อว่า สามารถดำเนินต่อไปได้ 
ภายหลัง แต่ตายแล้วหามีไม่ เพราะฉะนั้น แม้รูปนั้นก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” 

II 


จำแนก ๑๐๐ ปี โดยกำหนดช่วงละ ๑๐ ปี 


[๗๐๘] ครั้นยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตาม 
วัย โดยทางวัยมีปฐมวัยเป็นต้น อย่างนั้นแล้ว โยคาวจรยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์โดยถึง 
ความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยโดยช่วงละ ๑๐ ปี ๑๐ ช่วง เหล่านี้ต่อไปอีกดังนี้ 
คอ 


๑. 

มันททสกะ 

๒. 

ขิฑฑาทสกะ 

๓. 

วัณณทสกะ 

๔. 

พลทสกะ 

๔. 

ปัญญาทสกะ 

๖. 

หานิทสกะ 

๗. 

ปัพภารทสก2 

๘. 

วังกทสกะ 

๙. 

โมมูหทสกะ 

๑๐. 

สยนทสกะ 


ช่วง ๑๐ ปีของเด็กอ่อน 
ช่วง ๑๐ ปีของการเล่น 
ช่วง ๑๐ ปีของผิวพรรณ 
ช่วง ๑๐ ปีของกำลัง 
ช่วง ๑๐ ปีของปัญญา 
ช่วง ๑๐ ปีของความเสื่อม 
ช่วง ๑๐ ปีของความโค้ง 
ช่วง ๑๐ ปีของความงอ 
ช่วง ๑๐ ปีของความหลงลืม 
ช่วง ๑๐ ปีของการนอน 


ในช่วงละ ๑๐ ปีเหล่านั้น ช่วง ๑๐ ปีแรกของบุคคลผู้มีอายุ ๑๐๐ ปี ชื่อว่าช่วง ๑๐ 
ปีของเด็กอ่อนก่อน เพราะว่าในช่วง (๑๐) นั้น บุคคลผู้นั้นยังเป็นเด็กอ่อน เด็กเล็กไม่ 
อยู่นิ่ง อีก ๑๐ ปีต่อจากนั้น ชื่อว่าช่วง ๑๐ ปีของการเล่น เพราะในช่วง (๒๐) นั้น บุคคล 


๑ ใน สัทธัมมัปปัชโชติกา ภาค ๒ หน้า ๘๐ และ สัทธัมมปกาสินี หน้า ๑๕๙ แบ่งไว้เท่ากัน คือ วัยละ ตต ปี 
กับ ๔ เดือน รวม ๓ วัย ครบ ๑๐๐ ปี 


10-1996 (1009-1070)8 


1035 


1/5/11,2:52/\1\/เ 



















๑๐๓๖ คัมภีรวิสุทธิมรรค 

ผู้นั้นเพลิดเพลินในการเล่นเสียเป็นส่วนมาก อีก ๑๐ ปีต่อจากนั้น ชื่อว่าช่วง ๑๐ ปี 
ของผิวพรรณ เพราะช่วง (๓๐) นั้น อวัยวะทางผิวพรรณของผู้นั้นถึงความงามไพบูลย์ 
อีก ๑๐ ปีต่อจากนั้น ชื่อว่าช่วง ๑๐ ปีของกำลัง เพราะว่าในช่วง (๔๐) นั้น กำลังและ 
เรี่ยวแรงของผู้นั้นถึงความไพบูลย์ อีก ๑๐ ปีต่อจากนั้น ชื่อว่าช่วง ๑๐ ปีของปัญญา 
เพราะในช่วง (๕๐) นั้น ปัญญาของผู้นั้นเป็นหลักฐานมั่นคงดี เขาว่าแม้คนที่ปัญญา 
ทึบโดยปกติ ครั้นในช่วงนั้น ปัญญาก็เกิดขึ้นได้แม้นิดหน่อยเหมือนกัน อีก ๑๐ ปีต่อ 
จากนั้น ชื่อว่าช่วง ๑๐ ปีของความเสื่อม เพราะว่าในช่วง (๖๐) นั้น ความยินดีใน 
การเล่นก็ดี ผิวพรรณก็ดี กำลังก็ดี ปัญญาก็ดี ของผู้นั้นเสื่อมถอยไป อีก ๑๐ ปีต่อ 
จากนั้น ชื่อว่าช่วง ๑๐ ปีของความโค้ง เพราะว่าในช่วง (๗๐) นั้น อัตภาพร่างกาย 
ของผู้นั้นโค้งไปข้างหน้า อีก ๑๐ ปีต่อจากนั้น ชื่อว่าช่วง ๑๐ ปีของความงอ เพราะว่า 
ในช่วง (๘๐) นั้น อัตภาพร่างกายของผู้นั้นงอเหมือนหางไถ อีก ๑๐ ปีต่อจากนั้น 
ชื่อว่าช่วง ๑๐ ปีของความหลงลืม เพราะว่าในช่วง (๙๐) นั้น บุคคลผู้นั้นเป็นคน 
หลงๆ ลืมๆ ลืมสิ่งที่ทำแล้ว (และ) ทำไปแล้ว อีก ๑๐ ปีต่อจากนั้น ชื่อว่าช่วง ๑๐ ปี 
ของการนอน เพราะ'ว่าผู้มีอายุ ๑๐๐ ปี ก็มีแต่การนอนเป็นส่วนมากเป็นธรรมดา 

เพื่อยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัย โดย 
ทางช่วงละ ๑๐ ปีเหล่านั้นในรูปนั้น โยคีท่านนี้จึงใคร่ครวญอยู่ดังนี้ว่า “รูปที่เป็นไปใน 
๑๐ ปช่วงแรก อังไม่กง ๑๐ ปีช่วงที่ ๒ ก็ดับไปเสีย ใน ๑๐ ปขวงแรกนนนนเอง 
เพราะฉะนั้น รูปนั้นเป็นอนิจจัง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา รูปที่เป็นไปใน ๑๐ ปีช่วงที่ ๒ ... 
ฯลฯ ... ใน ๑๐ ปีช่วงที่ ๙ อังไม่ถึง ๑๐ ปีช่วงที่ ๑๐ ก็ดับไปเสียใน ๑๐ ปีช่วงที่ ๙ 
นั้นนั้นเอง รูปที่เป็นไปใน ๑๐ ปี ช่วงที่ ๑๐ อังไม่ถึงภพหน้า ก็ดับไปเสียใน ๑๐ ปีช่วงที่ 
๑๐ นี้นี่เอง เพราะฉะนั้น ถึงแม้รูปนั้นก็เป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา” ชื่อว่ายก 
ขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ ด้วยประการฉะนี้ 

จำแนก ๑๐๐ ปีเป็น ๒๐ ส่วน 

[๗๐๙] ครั้นยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตาม 
วัย โดยกำหนดช่วงละ ๑๐ ปี ๑๐ ช่วงอย่างนั้นแล้ว โยคีนั้นจึงทำ ๑๐๐ ปีนั้นนั้น 
แหละให้เป็น๒๐ส่วน โดย(แบ่งเป็นส่วนละ)๕ ปี-๕ ปีแล้วยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ 
โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยต่อไปอีก ยกขึ้นอย่างไร ? แท้จริง โยคี 
ท่านนั้นใคร่ครวญอยู่ดังนี้ว่า “รูปที่เป็นไปในช่วง ๕ ปีแรก อังไม , ทันถึงช่วง ๕ ปีที่ ๒ 


10-1996(1009-1070)8 


1036 


1/5/11,2:52/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๓๗ 


ก็ดับไปเสียในช่วง ๕ ปีแรกนั้นนั่นเอง เพราะฉะนั้น รูปนั้นจึงเป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง 
เป็นอนัตตา รูปที่เป็นไปในช่วง ๕ ปีที่ ๒ ยังไม่ทันถึงช่วง ๕ ปีที่ ๓ ... ฯลฯ ... รูปที่ 
เป็นไปในช่วง ๕ ปีที่ ๑๙ ยังไม่ทันถึงช่วง ๕ ปีที่ ๒๐ ก็ดับไปเสียในช่วง ๕ ปีที่ ๑๙ 
นั้นนั้นเอง รูปที่เป็นไปในช่วง ๕ ปีที่ ๒๐ ชื่อว่าสามารถเลยไปเกินความตายหามีไม่ 
เพราะฉะนั้น แม้รูปนั้นก็เป็นอนิจจัง เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา” ดังนี้ 

จำแนก ๑๐๐ ปออก!.ปน ๒๕, ฅต, ๕๐ และ ๑๐๐ ส่วน 

ครั้นยกขึ้นลู่พระไตรลักษณ์โดยถึงความแตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัย โดย 
ทาง (จำแนก) ๒๐ ส่วนอย่างนั้นแล้ว โยคีนั้นจึงทำ ๑๐๐ ปี นั้นให้เป็น ๒๕ ส่วน แล้ว 
ยกขึ้นโดย (แบ่งส่วนละ) ๔ปี- ๔ปี ต่อไปอีก อนึ่ง แล้วทำให้เป็น ๓๓ ส่วน ...โดย 
(แบ่งส่วนละ) ๓ปี- ๓ปี ...ทำให้เป็น ๕๐ส่วน ...โดย (แบ่งส่วนละ)๒ปี-๒ปี... 
ทำให้เป็น ๑๐๐ ส่วน ...โดย (แบ่งส่วนละ) ๑ปี- ๑ปี... 

จำแนก ๑ ปี ตาม ๓ ฤดู 

จากนั้น ทำปีหนึ่งๆ ให้เป็น ๓ ส่วน แล้วยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปที่ถึงความ 
แตกดับของรูปที่เติบโตขึ้นตามวัยนั้น โดยฤดู ๓ ฤดู คือ ฤดูวัสลานะ ๑ ฤดูเหมันต์ ๑ 
ฤดูคิมหะ ๑ ตามแต่ละฤดูๆ ยกเข้าอย่างไร ? โยคีท่านนั้นใคร่ครวญอยู่อย่างนี้ว่า 
“รูปที่เป็นไปตลอด ๔ เดือนในฤดูวัสลานะ (ฤดูฝน) ยังไม่ทันถึงฤดูเหมันต์ (ฤดูหนาว) 
ก็ดับเสียแล้วในฤดูวัสลานะนั้นนั้นเอง รูปที่เป็นไปในฤดูเหมันต์ ยังไม , ทันถึงฤดูคิมหะ 
(ฤดูร้อน) ก็ดับเสียแล้วในฤดูเหมันต์นั้นนั้นเอง รูปที่เป็นไปในฤดูคิมหะ ยังไม , ทันถึง 
ฤดูวัสลานะใหม่ ก็ดับเสียแล้วในฤดูคิมหะนั้นนั้นเอง เพราะฉะนั้น รูปนั้นเป็นอนิจจัง 
เป็นทุกขัง เป็นอนัตตา” ดังนี้ 

จำแนก ๑ ปี ตามฤดู ๖ ต 

ครั้นยกขึ้น (โดย ๓ ฤดู) อย่างนั้นแล้วจึงทำ ๑ ปี เป็น ๖ ส่วนต่อไปอีก แล้วยก 
พระไตรลักษณ์เข้าในรูปที่ถึงความแตกดับด้วยความเติบโตขึ้นตามวัยนั้นอย่างนี้ว่า 


๑ ฎีกา กำหนดฤดู ๖ ตามเดือน ดังนี้ (๑) วัสสานะ “ เดือน ๙,๑๐ (๒) สรทะ “ เดือน ๑๑, ๑๒ (๓) เหมันต์ 
“ เดือนอ้าย, ยี่ (๔) สิสิ , ระ “ เดือน ๓, ๔ (๕) วัสสันต์“ เดือน ๕,๖ (๖) คีมหะ “ เดือน ๗, ๘ คงแบ่งตามฤดูกาล 
ในบางท้องถิ่นบางภาค ในอินเดีย หรือในศรีลังกา 


10-1996 (1009-1070)8 


1037 


1/5/11,2:53/\1\/เ 



















๑๐๓๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“รูปที่เบีนไปตลอด ๒ เดือน ในฤดูวัสสานะ (ฤดูฝน) ยังไม่ทันถึงฤดูสารท (ฤดูใบไม้ 
ร่วง) ก็ดับเสียแล้วในฤดูวัสสานะนั้นนั่นเอง รูปที่เป็นไปในฤดูสารท ยังไม่ถึงฤดูเหมันต์ 
(ฤดูหนาว) ... รูปที่เป็นไปในฤดูเหมันต์ ยัง'[ม , ถึงฤดูสิสิ'ระ (ฤดูเย็น) ... รูปที่เป็นไปใน 
ฤดูสิสิ'ระ ยังไม่ถึงฤดูวัสสันต์ (ฤดูใบไม้ผลิ) ... รูปที่เป็นไปในฤดูวัสสันต์ ยังไม่ถึงฤดู 
คิมหะ (ฤดูร้อน) ... รูปที่เป็นไปในฤดูคิมหะ ยังไม่ถึงฤดูวัสสานะถัดไป ก็ดับเสียแล้ว 
ในฤดูคีมหะนั้นนั้นเอง เพราะฉะนั้น รูปนั้นจึงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ดังนี้ 

จำแนก ๑ เดือน เป็น ๒ ปักษ์ 

ครั้นยกขึ้น (โดย ๖ ฤดู) อย่างนั้นแล้ว แต่นั้นโยคีก็ยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์โดย 
(จำแนก ๑ เดือนเป็น) ข้างแรมและข้างขึ้นว่า “รูปที่เป็นไปในข้างแรม ยังไม่ทันถึง 
ข้างขึ้น ... รูปที่เป็นไปในข้างขึ้น ยังไม่ทันถึงข้างแรม ก็ดับเสียแล้วในข้างขึ้นนั้นนั้นเอง 
เพราะฉะนั้น รูปนั้นจึงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ดังนี้ 

จำแนก ๑ วันเป็นกลางคืนและกลางวัน 

แต่นั้น โยคีก็ยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์โดย (กำหนด) วันและคืนว่า “รูปที่เป็นไปใน 
กลางคืน ยังไม่ทันถึงกลางวัน ก็ดับเสียแล้วในกลางคืนนั้นนั้นเอง แม้รูปที่เป็นไปใน 
กลางวัน ยังไม , ทันถึงกลางคืน ก็ดับเสียแล้วในกลางวันนั้นนั้นเอง เพราะฉะนั้น รูปนั้น 
จึงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ดังนี้ 

จำแนก ๑ วันเป็น ๖ ส่วน 

แต่นั้น โยคีก็ทำ (จำแนก) คืนและวันนั้นนั้นแลออกเป็น ๖ โดยเวลามีตอนเช้า 
เป็นต้น แล้วยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ว่า “รูปที่เป็นไปในตอนเช้า ยังไม่ทันถึงตอนกลาง 
วัน ... รูปที่เป็นไปในตอนกลางวัน ยังไม , ทันถึงตอนเย็น ... รูปที่เป็นไปในตอนเย็น ยัง 
ไม่ทันถึงปฐมยาม ... รูปที่เป็นไปในปฐมยาม ยัง’ไม่-ทันถึงม้ชฌิมยาม ... รูปที่เป็นไป 
ในม้ชฌิมยาม ยังไม่ทันถึงปัจฉิมยาม ก็ดับเสียแล้วในม้ชฌิมยามนั้นนั้นเอง รูปที่เป็น 
ไปในปัจฉิมยาม ยังไม่ทันถึงตอนเช้าวันรุ่งขึ้น ก็ดับเสียแล้วในปัจฉิมยามนั้นนั้นเอง 
เพราะฉะนั้น รูปนั้นจึงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ดังนี้ 


10-1996(1009-1070)8 


1038 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๓๙ 


จำแนกโดยอาการ ๖ 

[๗๑๐] ครั้นโยคีนั้นยกขึ้น(สู่พระไตรลักษณ์)อย่างนั้นแล้ว ก็ยกขึ้นสู่พระไตร¬ 
ลักษณ์โดยการเดินไปข้างหน้า ถอยกลับ แลดู เหลียวดู การคู้ และเหยียดออก (ซึ่ง 
มือและเท้า) ในรูปนั้นนั้นแหละ ต่อไปอีกว่า “รูปที่เป็นไปในการเดินไปข้างหน้า ยัง 
ไม่ทันถอยกลับ ก็ดับไปในการเดินไปข้างหน้านั้นนั้นเอง รูปที่เป็นไปในการถอยกลับ 
ยังไม่ทันถึงการแลดู ... รูปที่เป็นไปในการแลดู ยังไม , ทันถึงการเหลียวดู ... รูปที่เป็น 
ไปในการเหลียวดู ยังไม่ทันถึงการคู้ ... รูปที่เป็นไปในการคู้ ยังไม , ทันถึงการเหยียด 
ออกก็ดับไปในการคู้นั้นนั้นเอง เพราะฉะนั้น รูปนั้นจึงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ดังนี้ 


จำแนกก้าวเท้า ๖ ระยะ 

ครั้นแล้ว โยคีก็ทำระยะของก้าวเท้าก้าวหนึ่งออกเป็น ๖ ส่วน ๑ โดยแบ่งเป็น เ¬ 


๑. ลุทธรณะ 

- ยก 

๒. อติหรณะ 

- ย่าง 

๓. วีติหรณะ 

- ย้าย 

๔. โวสสัช'ชนะ 

- ลง 

๔. สันนึกเขปนะ 

- เหยียบ 

๖. สันนิรุมภนะ 

- กด ๒ 

ใน ๖ ส่วนนั้น 



ด ท.ส.อ. (บาล) ด/ ๒๑๔ /ด ๗๓-๑๗๔ 
สํ.ม.อ. (บาล) อว/ ๓๖๔/๒๖๑ 
อภิ.ว.อ. (บาล) ด/ ๕๑๓/๓๘๐ 

๒ อาจเปรียบเทียบการเดินจงกรม ๖ ระยะ ในทางปฏิบัติ ตามหลักวิปัสสนา ดังนี้ 


๑. 

อุทธรณะ 

(ยก) 

เทียบกับ 

ยกซ่นหนอ 

๒. 

อติหรณะ 

(ย่าง) 

เทียบกับ 

ยกหนอ 

ชิว. 

วีติหรณะ 

(ย้าย) 

เทียบกับ 

ย่างหนอ 

๔. 

โว สสัช'ชนะ 

(ลง) 

เทียบกับ 

ลงหนอ 

๕. 

สันนิกเขปนะ 

(เหยียบ) 

เทียบกับ 

ถูกหนอ 

๖. 

สันนิรูมภนะ 

(กด) 

เทียบกับ 

กดหนอ 


10-1996(1009-1070)8 1039 1/5/11,2:53/ปVI 



















๑๐๔๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๑. การยกขึ้นจากพื้น เรียกว่า ธุทธรณะ - ยก 
๒. การยื่นเท้าไปข้างหน้า เรียกว่า อดิหรณะ - ย่าง 
๓. ครั้นเห็นตอ เห็นหนาม (หรือ) เห็นทีฆ'ชาติ (งู) เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง 
แล้วก้าวเท้า (เลี่ยง) ไปข้างโน้นและข้าง นี้ เรียกว่า วีดิหรณะ - ย้าย 
๔. การหย่อนเท้าตํ่าลง เรียกว่า โวสสัซ'ชนะ - ลง 
๔. การวางเท้าลงบนพื้นดิน เรียกว่า สันนึกเขปนะ - เหยียบ 
๖. การกดเท้าลงกับพื้นในเวลาจะยกเท้าอีกข้างหนึ่งขึ้น เรียกว่า ลันนิรุมภนะ - 
กด 

ใน ๖ ส่วนนั้น ในการยก (เท้าขึ้น) ธาตุทั้ง ๒ คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ มี 
ประมาณตา อ่อน ส่วนอีก ๒ ธาตุ (คือ เตโชธาตุ วาโยธาตุ) มีประมาณมาก มีกำลัง 
ในการย่างเท้าและในการย้ายเท้าก็เหมือนกันในการหย่อนเท้าลง ธาตุ ๒ คือ เตโชธาตุ 
วาโยธาตุ มีประมาณตา อ่อน ส่วนอีก ๒ ธาตุ (คือ ปฐวีธาตุ อาโปธาตุ) มีประมาณมาก 
มีกำลัง ในการเหยียบและกดก็เหมือนกัน 

ครั้นโยคีทำ (ระยะชองก้าวเท้าก้าวหนึ่ง) ให้เป็น ๖ ส่วนอย่างนี้แก้ว จึงยกพระ 
ไตรลักษณ์เข้าในรูปที่ถึงความแตกดับด้วยความเติบโตขึ้นตามวัยนั้นโดยส่วนทั้งหลาย 
๖(ชองก้าวเท้าก้าวหนึ่ง) เหล่านั้นยกขึ้นอย่างไร?โยคีท่านนั้นพิจารณาเห็นอยู่ดังนี้ว่า 
“ธาตุทั้งหลายในที่เป็นไป ในการยกเท้าขึ้นก็ดี รูปทั้งหลายใดอาศัยธาตุนั้นก็ดี สิ่ง 
เหล่านั้นทั้งหมดยังไม่ทันถึงการย่างเท้า ก็ดับไปในการยกเท้าขึ้นนี้นึ่เอง เพราะฉะนั้น 
สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจึงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อนึ่ง สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นไปใน 
การย่างเท้ายังไม่ทันถึงการย้ายเท้า...ที่เป็นไปในการย้ายเท้ายังไม่ทันถึงการหย่อนเท้าลง 
... ที่เป็นไปในการหย่อนเท้าลง ยังไม่ทันถึงการเหยียบ ... ที่เป็นไปในการเหยียบ ยัง 
ไม่ทันถึงการกด ก็ดับไปในการเหยียบนี้นั้นเอง สังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก้วในนั้นๆ 
(มีการยกเท้าขึ้นเป็นต้น) ยังไม่ทันถึงส่วนนอกนี้ (และ) นอกนี้ ก็ทำเสียงตฏะตฏะ 
แตกไปเป็นปล้องๆ เป็นข้อๆ เป็นท่อนๆ ณ ที่นั้นๆ นั้นเอง เหมือนเมล็ดงาที่เขาวาง 
ลงบนแผ่นกระเบื้องอันร้อน ทำเสียงตฏะตฏะ (เปรี๊ยะๆ) แตกไป ฉะนั้น เพราะฉะนั้น 
สังขารทั้งหลายจึงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ฉะนี้แล 

การกำหนดรู้รูปของโยคีท่านนั้นผู้เห็นแจ้งสังขารทั้งหลายเป็นปล้อง ๆ อย่างนี้ 
เป็นการกำหนดรู้ที่ละเอียดอ่อน 


10-1996(1009-1070)8 


1040 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


6 ) 0 (2 6 ) 


[๗๑๑] ก็แล ในความละเอียดอ่อนของการกำหนดรู้รูปนั้นมีอุปมาด้งนี้- 

อุปมาในความละเอียดอ่อนของการกำหนดรู้รูป 

สมมติว่า ชายผู้อยู่ปลายแดนคนหนึ่ง มีความเคยชินที่ทำมาแต่ในเรื่องใช้ไต้ 
ที่ทำด้วยไม้และหญ้าเป็นต้น ไม่เคยเห็นดวงประทีป (ตะเกียง) ครั้นมาถึงนครหลวงได้ 
เห็นดวงประทีปที่เขาจุดไว่ในย่านการค้า จึงถามบุรุษผู้หนึ่ง (คนที่ ๑) ว่า “ท่านผู้เจริญ 
นี่เขาเรียกว่าอะไร ? น่าชอบใจจริง” บุรุษผู้นั้นจึงบอกกะชายชาวปลายแดนผู้นั้นว่า 
“ชอบใจในสิ่งนี้หรือ ? นี่เขาเรียกว่าดวงประทีป ครั้นหมดนั้ามันและสิ้นไส้ แม้แต่ 
ทางไปของม้นก็จักไม่ปรากฏ (ให้เห็น)” บุรุษอีกผู้หนึ่ง (คนที่๒) บอกกะชายชาว 
ปลายแดนคนนั้นว่า “การที่ดวงประทีปไม่ปรากฏ เพราะ , หมด , นามันและสิ้น'ไส้’นี้ เป็น 
เรื่องหยาบ ความจริง เมื่อไส้ (ตะเกียง) นี้ถูกเผาไปๆ โดยลำดับ เปลวไฟจักดับไป 
ในส่วนที่ ๓ (และ) ส่วนที่ ๓ ยังไม่ทันถึงส่วนนอกนี้(และ) นอกนี้แน่แท้” บุรุษอีกผู้หนึ่ง 
(ที่ ๓) บอกกะเขาอย่างนี้ว่า “ถึงแม้เรื่องนี้ก็ยังหยาบเหมือนกัน เพราะว่าเปลวไฟจัก 
ดับไปในระหว่างองคุลีทุกองคุลี...ในระหว่างครึ่งองคุลีทุกครึ่งองคุลี...ในเส้นด้ายทุก 
เส้นด้าย...ในใยด้ายทุกใยด้ายของไส้ (ตะเกียง) นี้ ไม่ทันถึงใยด้ายนอกนี้ (และ) นอก 
นี้แน่แท้แต่พ้น (ปราศจาก) ใยด้ายแล้วไม่สามารถทำเปลวไฟให้ปรากฏได้” ฉะนั้นแล 

อุปมาอุปไมย 

ในอุปมานั้น การที่โยคียกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปซึ่งกำหนดโดย ๑๐๐ ปี ตั้งแต่ 
การยึดถือไว้ (ปฏิสนธิ) จนถึงการปล่อยวาง (จุติ) เปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษ 
(คนที่๑)รู้ว่า“ครั้นหมดนั้ามันและสิ้นไส้ แม้แต่ทางไปของดวงประทีปก็จักไม่ปรากฏ” 
การที่โยคียกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปที่ถึงความแตกดับด้วยการเติบโตขึ้นตามวัย ซึ่ง 
จำแนก ๑๐๐ ปีออกเป็นส่วนที่ ๓ และที่ ๓ (๓ ส่วนๆ) เปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษ 
(คนที่ ๒) รู้ว่า “เปลวไฟจักดับไปในส่วนที่ ๓ (และ) ส่วนที่ ๓ ของไส้ ยังไม , ทันถึง 
ส่วนนอกนี้ (และ) นอกนี้” การที่โยคียกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปซึ่งจำแนกโดยช่วงละ 
๑๐ ปี ๕ ปี ๔ ปี ๓ ปี ๒ ปี และ ๑ ปี เปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษ (คนที่ ๓) รู้ว่า 
“เปลวไฟจักดับไปในระหว่างองคุลีทุกองคุลี ยังไม , ทันถึงระหว่างนอกนี้ (และ) นอกนี้” 
การที่โยคียกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปซึ่งแบ่ง ๑ ปี ออกเป็น ๓ ส่วนและ ๖ ส่วน ตามฤดู 


10-1996(1009-1070)8 


1041 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















๑๐๔๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

หนึ่งๆ แล้วจำแนกเป็น ๔ เดือน และ ๒ เดือน เปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษที่ว่า 
“เปลวไฟจักดับไปในระหว่างครึ่งองคุลีทุกครึ่งองคุลี ๆ ไม่ทันถึงครึ่งองคุลีนอกนี้ (และ) 
นอกนี้เป็นแน่” การที่โยคียกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปซึ่งจำแนกโดยข้างแรมและข้างขึ้น 
และโดยกลางคืนและกลางวัน และทำคืนและวันหนึ่งเป็น ๖ ส่วนแล้วกำหนดจำแนก 
โดยเวลามีตอนเข้าเป็นต้น เปรียบเหมือนความรู้ของบุรุษ (ที่รู้) ว่า “เปลวไฟจักดับ 
ไปในเส้นด้ายทุกเส้นด้าย ไม่ทันถึงเส้นด้ายนอกนี้ (และ) นอกนี้เป็นแน่” การที่โยคี 
ยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปซึ่งจำแนกโดยอาการมีการเดินไปข้างหน้าเป็นต้น และโดย 
ส่วนหนึ่งๆ ในระยะของก้าวเท้าก้าวหนึ่งมีการยกเท้าขึ้นเป็นต้น เปรียบเหมือนความ 
รู้ของบุรุษ (ที่รู้) ว่า “เปลวไฟจักดับไปในใยด้ายทุกใยด้ายไม , ทันถึงใยด้ายนอกนี้(และ) 
นอกนี้แน่แท้” ฉะนี้แล 


จำแนกรูปเป็น ๔ ส่วน 

[๗๑๒] ครั้นโยคียกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปที่ถึงความแตกดับด้วยการเติบโตขึ้น 
ตามวัยโดยอาการต่างๆ อย่างนี้แล้ว จึงจำแนกรูปนั้นนั่นแหละ ทำให้เป็น ๔ ส่วน 
โดยรูปมีรูปเกิดด้วยอาหารเป็นต้น แล้วยกพระไตรลักษณ์เข้าในแต่ละส่วนต่อไปอีก 


ยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปเกิดด้วยอาหาร 

ใน ๔ ส่วนนั้น รูปที่เกิดด้วยอาหารเป็นรูปปรากฏชัดแก , โยคีนั้น ด้วยความหิวโหย 
และความอิ่มเอิบ ความจริง รูปที่ตั้งขึ้นในเวลาหิวโหยเป็นรูปซูบซีด อิดโรย ผิว 
พรรณเศร้าหมอง ทรวดทรงเลียส่วน เหมือนตอไม้ที่ถูกไฟไหม้ และเหมือนนกกาที่ 
ชุกซ่อนในตะกร้าถ่าน รูปที่ตั้งขึ้นในเวลาอิ่มเอิบ ก็เป็นรูปลดชื่น เปล่งปลั่ง นิ่มนวล 
ละเอียดอ่อน น่าแตะต้อง 

โยคีนั้น ครั้นกำหนดรู้รูปเกิดด้วยอาหารนั้นแล้ว จึงยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูป 
นั้นอย่างนี้ว่า “รูปที่เป็นไปในเวลาหิวโหย ยังไม่ทันถึงเวลาอิ่มเอิบก็ดับเสียในเวลา 
หิวโหยนี้นั่นเอง ถึงแม้รูปที่ตั้งขึ้นในเวลาอิ่มเอิบ ยังไม่ทันถึงเวลาหิวโหย ก็ดับเสียใน 


10-1996(1009-1070)8 


1042 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๔๓ 


เวลาอิ่มเอิบนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้น แม้รูปที่เกิดด้วยอาหารนั้น ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา” ดัง นี้ 


ยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปเกิดด้วยฤดู 

[๗๑๓] รูปที่เกิดด้วยฤดู เป็นรูปปรากฏชัดด้วยความเย็นและความร้อน เพราะ 
ว่า รูปที่ตั้งขึ้นในฤดูกาลร้อน เป็นรูปซีดเซียว อิดโรย ผิวพรรณเศร้าหมอง รูปที่ตั้งขึ้น 
ด้วยฤดูหนาว เป็นรูปลดชื่น เปล่งปลั่ง ละเอียดอ่อน โยคีนั้นกำหนดรู้รูปที่เกิดด้วย 
ฤดูนั้น แล้วยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนั้นอย่างนี้ว่า “รูปที่เป็นไปในเวลาร้อน ยัง 
ไม่ทันถึงเวลาเย็น ก็ดับเสียในเวลาร้อนนี้นั่นเอง รูปที่เป็นไปในเวลาเย็น ยังไม่ทันถึง 
เวลาร้อน ก็ดับเสียในเวลาเย็นนี้นั่นเอง เพราะฉะนั้น รูปที่เกิดด้วยฤดูนั้นจึงเป็น 
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ดังนี้ 

ยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปเกิดจากกรรม 

[๗๑๔] รูปที่เกิดจากกรรม เป็นรูปปรากฏชัดโดยทางทวารคืออายตนะ เพราะ 
ว่าในจักขุทวารมีรูปอยู่ ๔๔ คือ รูปเกิดจากกรรม ๓๐ได้แก่ จักขุทสกะ (๑๐) กายทสกะ 
(๑๐) ภาวทสกะ (๑๐) และอุปัตถัมภกรูปของรูปที่เกิดจากรูปเหล่านั้น ซึ่งมีฤดู 
เป็นสมุฏฐาน มีจิตเป็นสมุฏฐาน และมีอาหารเป็นสมุฏฐาน อีก ๒๔ ในโสตทวาร 
ฆานทวารและชิวหาทวาร ก็ (กำหนดจำนวน) อย่างนั้น ในกายทวารมี ๔๔ ได้แก่ 
กายทสกะ (๑๐) ภาวทสกะ (๑๐) และรูปซึ่งมีฤดูเป็นสมุฏฐานเป็นต้น (อีก ๒๔) ใน 
มโนทวารก็มี ๔๔ เช่นกัน ได้แก่ หทยวัตถุทสกะ (๑๐) กายทสกะ (๑๐) และภาวทสกะ 
(๑๐) และรูปมีรูปซึ่งมีฤดูเป็นสมุฏฐานเป็นต้น (อีก ๒๔) 

โยคีนั้นครั้นกำหนดรู้รูปแม้ทั้งหมดนั้นแล้วจึงยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปทั้งหลาย 
นั้นอย่างนี้ว่า “รูปที่เป็นไปในจักขุทวาร ยังไม่ทันถึงโสตทวาร ก็ดับเสียในจักขุทวารนี้ 
นั้นแล รูปที่เป็นไปในโสตทวารยังไม่ทันถึงฆานทวาร ... รูปที่เป็นไปในฆานทวารยัง 
ไม่หันถึงชิวหาทวาร ... รูปที่เป็นไปในชิวหาทวารยังไม่ทันถึงกายทวาร ... รูปที่เป็น 
ไปในกายทวารยังไม่ทันถึงมโนทวาร ก็ดับเสียในกายทวารนี้นั่นแล เพราะฉะนั้น รูป 
นั้นจึงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ดังนี้ 


10-1996(1009-1070)8 


1043 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















© 0 (ธ. (2. 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปมีจิตเป็นสมุฏฐาน 

[๗๑๕] รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐาน เป็นรูปปรากฏชัดด้วยความมีโสมนัสและโทมนัส 
เป็นความจริง รูปที่เกิดขึ้นในเวลามีโสมนัสเป็นรูปละเอียดอ่อน นุ่มนวล เปล่งปลั่ง 
น่าแตะต้อง รูปที่เกิดขึ้นในเวลามีโทมนัสเป็นรูปซีดเซียว อิดโรย ผิวพรรณหม่นหมอง 
ครั้นโยคีนั้นกำหนดรู้รูปมีจิตเป็นสมุฏฐานนั้นแล้ว จึงยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนั้น 
อย่างนี้ว่า “รูปที่เป็นไปในเวลามีโสมนัส ยังไม่ทันถึงเวลามีโทมนัส ก็ดับเสียในเวลามี 
โสมนัสนี้นั้นแล รูปที่เป็นไปในเวลามีโทมนัส ยังไม่หันถึงเวลามีโสมบัสก็ดับเสียใน 
เวลามีโทมนัสนี้นั้นแล เพราะฉะนั้น แม้รูปที่มีจิตเป็นสมุฏฐานนั้นก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา” ดัง นี้ 

เมื่อโยคีนั้นกำหนดรู้รูปมีจิตเป็นสมุฏฐานแล้วยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปนั้นอยู่ 
อย่างนี้ ความก็ปรากฏชัด ดังต่อไปนี้ 

ชีวิต 0 อตฺตภาโว จ สุขทุกขา จ เกวลา 

เอกจิตฺตสมายุตฺตา ลหุโส วตฺตเต ขโณ. 

แปลความว่า 

ชีวิต อัตภาพ สุข และทุกข์ แต่ละอย่าง ประกอบร่วมอยู่ 
กับจิตดวงหนึ่งๆ ขณะ (ของจิตดวงหนึ่งๆ) ผ่านไปรวดเร็ว 

จุลฺลาสีติสหสฺสานิ กปฺป๋ ติฏฺซินฺติ เย มรู 

น เตฺวว เตปี ติฏฺซินฺติ ทฺวีหิ จิตฺเตหิ สโมหิตา. 

แปลความว่า 

เทวดาทงหลายเหล่าโดตงอยู่ตลอด ๘๔,๐๐๐ กัปป็ ๑ 
แม้เทวดาทั้งหลายเหล่านั้นก็หาตั้งอยู่ด้วยจิต ๒ ดวง ซึ่งตั้ง 
อยู่พร้อมกันไม่ 


๑ เป็นกำหนดอายุของ อรูปพรหม ชั้น เนวสัญญานาสัญญายตนะ ซึ่งมีอายุยืนยาวที่สุด ในบรรดาท่านผู้ได้ 
ฌานสมาบัติ 


10-1996 (1009-1070)8 


1044 


1/5/11,2:53/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


© 0 


เย นิรุทธา มรนุตสุส ดิฏุซิมานสุส วา อิธ 

สพฺเพว สทิสา ขนฺธา คตา อปฺปฏิสนฺธิกา. 

แปลความว่า 

ขันธ์ทั้งหลายเหล่าใดที่ดับไปแล้วของสัตว์ที่ตายก็ดี 
หรือว่าของสัตว์ที่ยังตั้งอยู่ในปวัตติกาลนี้ก็ดี ขันธ์ทั้งหลาย 
เหล่านั้น ก็เป็นเช่นเดียวกันทั้งหมดนั้นแล คือ ดับไป 
ไม่มีการติดต่อกัน (เป็นไปชั่วขณะจิตหนึ่งๆ) 

อนนฺตรา จ เย ภคฺคา เย จ ภคฺคา อนาคเต 

ตทนฺตรา นิรุทฺธานํ เวสม 0 นตฺถิ ลกฺขเณ. 

แปลความว่า 

สังขารทั้งหลายเหล่าใดที่แตกดับแล้วเป็นลำดับ ๆ (ใน 
อดีต) ก็ดี และสังขารทั้งหลายเหล่าใดที่จักแตกดับใน 
อนาคตก็ดี สังขารทั้งหลายที่แตกดับอยู่ ในระหว่างอดีต 
และอนาคตนั้นก็ดี หามีความแตกต่างกันในลักษณะไม่ 

อนิพฺพตฺเตน น ชาโต ปจฺจุปฺปนฺเนน ซีวติ 

จิตฺตภงฺคา มโต โลโก ปณณตฺติ ปรมตฺถิยา. 

แปลความว่า 

เพราะจิตไม่เกิด สัตวโลกซื่อว่ายังไม่เกิด เพราะจิตยังเกิด 
อยู่เป็นปัจจุบัน สัตวโลกชื่อว่ามีชีวิตอยู่ เพราะจิตแตกดับ 
สัตวโลกชื่อว่าตาย (นี้) เป็นบัญญัติทางปรมัตถ์ 

อนิธานคตา ภคฺคา ปุณฺโช นตฺถิ อนาคเต 

นิพุพตุตา เยปิ ติฏฺซินฺติ อารคฺเค สาสปูปมา. 

แปลความว่า 

สังขารทั้งหลายที่แตกดับแล้ว มิได้ไปสู่ที่เก็บไว้ (ณ 
ที่ไหนๆ) ในอนาคตก็ไม่มีกอง (สังขารเก็บไว้) อีกทั้ง 


10-1996(1009-1070)8 


1045 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















๑๐๔๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สังขารทั้งหลายใดที่บังเกิดมาแล้วก็ตั้งอยู่ (ชั่วเวลา) 

เหมือนเมล็ดพันธุผักกาด บนปลายเข็ม ฉะนั้น 

นิพฺพตฺตานณฺจ ธมฺมานํ ภงฺโค เนสํ ปุรกฺขโต 

ปโลกธมมา ติฏฺซินฺติ โปราเณหิ อมิสฺสิตา. 

แปลความว่า 

และพอสังขารธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นมา ความแตกดับ 
ของสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านั้นก็ห้อมล้อมอยู่แล้ว 
สังขารธรรมทั้งหลายมีความแตกสลายไปเป็นธรรมดา ตั้ง 
อยู่เป็นปัจจุบัน หาสัมพันธ์ปะปนกับสังขารธรรมโบราณ 
(คืออดีต) ทั้งหลายไม่ 

อทสฺสนโต อายนฺติ ภคฺคา คจฺฉนฺตฺยทสฺสนํ 

วิชฺชุปปาโทว อากาเส อุปุปชฺชนฺติ วยนฺติ จ. 

แปลความว่า 

สังขารธรรมเหล่านั้นมาจากที่ซึ่งใครไม่เห็นแตกดับแล้ว 
ก็ไปลู่ความไม่เห็น เกิดขึ้นและดับไป เหมือนสายฟ้าแลบ 
เกิดขึ้น (และดับไป) ในอากาศ ฉะนั้น ๑ 

[๗๑๖] ครั้นโยคีนั้นยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปทั้งหลายมีรูปที่เกิดด้วยอาหาร 
เป็นต้นอย่างนี้แล้ว จึงยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปธรรมดา ต่อไปอีก 

รูปธรรมดาโดยธรรมชาติ 

รูปที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งวิวัฏฏกัปป็เป็นรูปภายนอกไม่เนื่องด้วยอินทรีย์มีประเภท 
ต่างๆ เช่น เหล็ก โลหะ ดีบุก ตะกั่ว ทอง เงิน มุกดา มณี ไพฑูรย์ สังข์ หิน (มีค่า) 
ประพาฬ ทับทิม แก้วลาย แผ่นดิน แผ่นหิน ภูเขา ต้นหญ้า ต้นไม้ และ เถาวัลย์ เป็นต้น 
ชื่อว่ารูปธรรมดา 


๑ ดูเทยบ ขุ. ม. (บาล) ๒๙/๑๐/๓๔-๓๕; (ไทย) ๒๙/๑๐/ ๕ ๑-๕๒ 


10-1996(1009-1070)8 


1046 


1/5/11,2:53/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๔๗ 


ยกพระไตรลักษณ์เข้าในรูปธรรมดา 

รูปธรรมดานั้นเป็นรูปปรากฏชัดแก่!ยคีนั้นโดยทางกล้าไม้มีกล้าไม้อโศกเป็นต้น 
เพราะว่า กล้าไม้อโศกนั้นเริ่มต้นทีเดียวก็มีสีแดงอ่อน ล่วงไป ๒ วัน ๓ วันจากนั้น 
ก็แดงเข้มขึ้น ล่วงไป ๒ วัน ๓ วันต่อมาอีกก็แดงนวลลง จากนั้น (แตกเป็นใบอ่อน) 
มีสีเหมือนใบไม้อ่อน ต่อจากนั้น มีสีเป็นใบไม้แก , ขึ้น จากนั้นมีสีเบึนใบไม้เขียว จากนั้น 
มีสี'ใบเขียวแก , ตั้งแต่เวลาที่ใบเป็นสีเขียวแก , นั้นไปก็ทำความสืบต่อของรูปใบที่ยังเหมือน 
กันให้ติดต่อสืบเนื่องกันอยู่ โดย(เวลาผ่านไป)ประมาณ ๑ ปี ก็(เปลี่ยนสี)เป็นใบไม้ 
เหลือง แล้วหลุดจากขั้ว หล่นไป 

โยคีนั้นครั้นกำหนดรู้ใบอโศกนั้นแล้ว จึงยกพระไตรลักษณ์เข้าในใบอโศกนั้น 
อย่างนี้ว่า “รูปที่เป็นไปในกาลมีสีแดงอ่อน ยังไม่ทันถึงกาลมีสีแดงเข้มเลย ก็ดับไปเสีย 
รูปที่เป็นไปในกาลมีสีแดงเข้ม ยังไม่ทันถึงกาลมีสีแดงนวล ... รูปที่เป็นไปในกาลมีสี 
แดงนวล ยังไม่ทันถึงกาลมีสีเป็นใบไม้อ่อน ... รูปที่เป็นไปในกาลมีสีเป็นใบไม้อ่อน 
ยังไม่ทันถึงกาลมีสีเป็นใบไม้แก่ ... รูปที่เป็นไปในกาลมีสีเป็นใบไม้แก , ยังไม่ทันถึง 
กาลมีสีเป็นใบไม้เขียว ... รูปที่เป็นไปในกาลมีสีเป็นใบไม้เขียว ยังไม่ทันถึงกาลมีสี 
เป็นใบไม้เขียวแก่... รูปที่เป็นไปในกาลมีสีเป็นใบไม้เขียวแก่ ยังไม่ทันถึงกาลเป็นใบไม้เหลือง 
... รูปที่เป็นไปในกาลเป็นใบไม้เหลือง ยังไม่ทันถึงกาลหลุดจากขั้วหล่นไปก่อน ก็ดับเสีย 
เพราะฉะนั้น ใบอโศกนั้นจึงเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ดังนี้ แล้วกำหนดรู้รูป 
ธรรมดาแม้ทุกชนิดโดยบัยนี้ 

โยคียกพระไตรลักษณ์ขึ้นแล้วกำหนด รู้ สังขารทั้งหลาย โดยทาง รูป สัตตก ะ ด้วย 
อาการดังกล่าวนี้ก่อน 


ยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ทางอรูปสัตตกะ 


[๗๑๗] อนึ่ง คำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวมาแล้ว (ข้างต้น) ว่า “ยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ 
แล้ว กำหนดรู้สังขารทั้งหลาย โดยทางอรูปสัตตกะ” ในคำนั้นมีมาติกาดังนี้ คือ:- 


๑. กลาปโต 
๒. ยมกโต 
๓. ขณิกโต 


โดยความเป็นกลุ่ม 

โดยความเป็นคู่ 

โดยความเป็นไปโดยขณะ (จิต) 


10-1996(1009-1070)8 


1047 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


๓. 


















๑๐๔๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. ปฏิปาฏิโต โดยลำดับ 

๔. ทิฏฐิอุคฆาฏนโต โดยเพิกถอนความเห็นผิด 

๖. มานสมุคฆาฏนโต โดยเพิกถอนมานะ 

๗. นิ กัน ติ ปริยาทานโต โดยความสิ้นไปแห่งความใคร่ 

ในอาการ ๗ อย่างนั้น คำว่า “โดยความเป็นกลุ่ม” หมายถึง (กลุ่ม) ธรรมมี 
ผัสสะเป็น (อันดับ) ที่ ๕ 

ถาม - กำหนดรูโดยความเป็นกลุ่มอย่างไร ? 

ตอบ - พระภิกษุในพระศาสนานี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่า “ธรรมทั้งหลายมีผัสสะ 
เป็นที่ ๕ เหล่านี้ใด เกิดขึ้นแล้วในการกำหนดรู้ว่า “ผมทั้งหลายไม , เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา”และธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นที่๔เหล่านี่ใดเกิดขึ้นแล้วในการกำหนดรู้ว่า 
“ขนทั้งหลาย ... ฯลฯ ... มันสมอง ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” ธรรมทั้งหลาย 
ทั้งปวงเหล่านั้นยังไม่ทันถึงธรรมนอกนี้และนอกนี้ ก็ทำเสียงตฏะตฏะพินาศไปเป็น 
ปล้องๆ เป็นท่อนๆ เหมือนงาที่เขาวางลงบนแผ่นกระเบื้องอันร้อน (แตกอยู่เปรี๊ยะๆ) 
ฉะนั้น เพราะฉะนั้น ธรรมทั้งหลาย (มีผัสสะเป็นที่ ๕) เหล่านั้นจึงไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา” ดังนี้ 

นี้เป็นนัยในวิสุทธิกถาก่อน 

ส่วนใน อริยวังสกถา ท่านกล่าวไว้ว่า “เมื่อโยคีกำหนดรู้อยู่ซึ่งจิตที่เป็นไปอยู่ว่า 
“รูปใน ๗ ฐานะใน รูปสัตตกะ (ที่กล่าวมาแล้ว) ข้างต้นเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น 
อนัตตา” ด้วย จิตอีกดวงหนึ่ง ว่า “จิตดวง(ที่เป็นไปอยู่)นั้น ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น 
อนัตตา” ดังนี้ชื่อว่า “กำหนด รู้ โดยความเป็นกลุ่ม” คำ ที่ กล่าวไว้ในอริยวังสกถานั้น 
ถูกต้องกว่า เพราะฉะนั้น เราจักจำแนกการกำหนด รู้(โดยความเป็นคู่เป็นต้น) 
แม้ที่ยังเหลือ โดยนัย(อริยวังสกถา)นั้นทางเคียว” 

[๗๑๘] คำว่า “โดยความเป็น คู่” ความว่า พระภิกษุในพระศาสนานี้กำหนดรู้ 
รูประหว่างความยึดถือไว้ (ปฏิสนธิ) และความปล่อยวาง (จุติ) ว่า “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา” แล้วกำหนดรู้ จิตแม้ดวงนั้น เองด้วย จิตอีกดวงหนึ่งว่า “(แม้จิตดวง 
นั้น) ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา”ดังนี้ พระภิกษุกำหนดรู้รูปที่ถึงความแตกดับ 


10-1996(1009-1070)8 


1048 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๔๙ 


ด้วยการเติบโตขึ้นตามวัย ๑ รูปเกิดขึ้นด้วยอาหาร ๑ รูปเกิดขึ้นด้วยฤดู ๑ รูปเกิด 
จากกรรม ๑ รูปมีจิตเป็นสมุฏฐาน ๑ รูปธรรมดา ๑ ว่า “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็น 
อนัตตา” แล้วกำหนดรู้จิตแม้ดวงนั้นเองด้วยจิตอีกดวงหนึ่งว่า “ (แม่จิตดวงนั้น) ก็ 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” 

พระภิกษุนั้นชื่อว่า กำหนดรู้ (นามธรรมและรูปธรรม) โดยความเป็นคู่กัน ด้วย 
อาการดังกล่าวนี้ 

[๗๑๙] คำว่า “โดยความเป็นไปโดยขณะ (จิต)” ความว่า พระภิกษุใน 
พระศาสนานี้กำหนดรู้รูประหว่างความยึดถือไว้และความปล่อยวางว่า “เป็นอนิจจัง 
ทุกขัง อนัตตา” แล้วกำหนดรู้จิตดวงที่ ๑ นั้น ด้วยจิตดวงที่ ๒ ว่า “เป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา” กำหนดรู้จิตดวงที่ ๒ ด้วยจิตดวงที่ ๓ ... กำหนดรู้จิตดวงที่ ๓ ด้วยจิตดวงที่ 
๔ ... กำหนดรู้จิตดวงที่ ๔ ด้วยจิตดวงที่ ๕ ว่า “แม้จิตดวงที่ ๔ นี้ ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตา” ดังนี้ 

พระภิกษุกำหนดรู้รูปที่ถืงความแตกดับด้วยความเติบโตขึ้นตามวัย๑รูปเกิดด้วย 
อาหาร ๑ รูปเกิดด้วยฤดู ๑ รูปเกิดจากกรรม ๑ รูปมีจิตเป็นสมุฏฐาน ๑ รูปธรรมดา ๑ 
ว่า “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” ดังนี้แล้ว ควรกำหนดรู้จิตดวง ที่ ๑ นั้นด้วยจิต 
ดวงที่ ๒ กำหนดรู้จิตดวงที่ ๒ ด้วยจิตดวงที่ ๓ กำหนดรู้จิตดวงที่ ๓ ด้วยจิตดวงที่ ๔ 
กำหนดรู้จิตดวงที่ ๔ ด้วยจิตดวงที่ ๕ ว่า “แม้จิตดวงนี้แต่ละดวงก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา” ดังนี้ 

พระภิกษุเมื่อกำหนดรู้จิตทีละ ๔ ดวง เริ่มต้นตั้งแต่จิตที่กำหนดรู้รูป (ก่อน)อย่างนั 
ชื่อว่า กำหนด รู้ โดยความเป็นไปโดยขณะ (จิต) 

[๗๒๐] คำว่า “โดยลำดับ” ความว่า พระภิกษุกำหนดรู้รูประหว่างความยึดถือ 
ไว้และความปล่อยวางว่า “ไม , เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” ดังนี้ แล้วกำหนดรู้จิตดวงที่ 
๑ ด้วยจิตดวงที่ ๒ ... กำหนดรู้จิตดวงที่ ๒ ด้วยจิตดวงที่ ๓ ... กำหนดรู้จิตดวงที่ ๓ 
ด้วยจิตดวงที่ ๔ ... ฯลฯ กำหนดรู้จิตดวงที่ ๑๐ ด้วยจิตดวงที่ ๑๑ ว่า “แม้จดดวงนี้ก็ 
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” ดังนี้ 


10-1996(1009-1070)8 


1049 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















๑๐๕๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

พระภิกษุกำหนดรู้รูปที่ถึงความดับด้วยความเติบโตขึ้นตามวัย ๑ รูปเกิดด้วย 
อาหาร ๑ รูปเกิดด้วยฤดู ๑ รูปเกิดจากกรรม ๑ รูปมีจิตเป็นสมุฏฐาน ๑ รูปธรรมดา ๑ 
ว่า “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” ดังนี้แล้วควรกำหนดรู้จิตดวงที่ ๑ นั้นด้วยจิตดวงที่ 
๒ ... กำหนดรู้จิตดวงที่ ๒ ด้วยจิตดวงที่ ๓... ฯลฯ กำหนดรู้จิตดวงที่ ๑๐ ด้วยจิตดวงที่ 
๑๑ ว่า “แม่จิตดวงนี้ก็ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” ดังนี้ ตลอดเวลากลางวันสิ้น 
ทั้งวันโดยลำดับวิปัสสนาอย่างนี้ 

แต่ว่า ทั้งรูปกัมมัฏฐาน ๑ ทั้งอรูปกัมมัฏฐาน ๒ เพียงกำหนดรู้ถึงจิตดวงที่ ๑๐ ก็ 
เป็นการเพียงพอ เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ (ในอริยวังสกถา) ว่า ควรพักไว้แค่ใน 
จิตดวงที่ ๑๐ เท่านั้น 

พระภิกษุผู้กำหนดรู้ด้วยอาการดังกล่าวนี้ ชื่อว่ากำหนดรู้ โดยลำดับ (จิต) 

[๗๒๑] ในอาการ ๓ อย่าง คือ โดยเพิกถอนความเห็นผิด ๑ โดยเพิกถอน 
มานะ ๑ โดยความสิ้นไปแห่งความใคร่ ๑ เหล่านี้ชื่อว่านัยแห่งการกำหนดรู้แยกกัน 
หามีไม , (ต้องกำหนดรู้ร่วมกัน) 

อนึ่ง พระภิกษุผู้เห็นอยู่ซึ่งรูป (ที่กำหนดรู้แล้ว) ข้างต้น'นั้นก็ดี และอรูปที่กำหนด 
รูในที่นี้ก็ดี นี้นั้น จะไม่เห็นสิ่งอื่นที่เรียกว่าสัตว์นอกไปจากรูปและอรูป จำเติมแต่ไม , 
เห็นสัตว์ ก็เป็นอันเพิกถอนสัตตสัญญา (ความสำคัญว่ามีสัตว์) ได้แล้ว เมื่อพระภิกษุ 
กำหนดรู้สังขารทั้งหลายด้วยจิตที่ถอนสัตตสัญญาได้แล้ว ทิฏฐิก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อทิฏฐิ 
ไม่เกิดขึ้น ก็ชื่อว่าเป็นอันเพิกถอนทิฏฐิได้แล้ว เมื่อพระภิกษุกำหนดรู้สังขารทั้งหลาย 
ด้วยจิตที่เพิกถอนทิฏฐิได้แล้ว มานะก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อมานะไม่เกิดขึ้น ก็ชื่อว่าเป็นอัน 
ถอนมานะได้แล้วเมื่อพระภิกษุกำหนดรู้สังขารทั้งหลายด้วยจิตที่เพิกถอนมานะได้แล้ว 
ตัณหาก็ไม่เกิดขึ้น เมื่อตัณหาไม่เกิดขึ้นนิกันติ(ความใคร่)ก็ชื่อว่าเป็นอันสิ้นไปฉะนี้แล 
คำนี้ท่านกล่าวไวิใน วิสุทธิกถา ก่อน 


๑ รูปกัมมัฏฐาน “ กัมมัฏฐานมีรูปเป็นอารมณ์ 
๒ อรูปกัมมัฏฐาน “ กัมมัฏฐานมีอรูปเป็นอารมณ์ 


10-1996 (1009-1070)8 


1050 


1/5/11,2:53/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


6)0& ® 


แต่ใน อริยวังสกถา ท่านตั้งมาติกาไว้ว่า “โดยเพิกถอนทิฏฐ ๑ โดยเพิกถอน 
มานะ ๑ โดยความสิ้นไปแห่งนิกันติ (ความใคร่) ๑” แล้วแสดงนัย (คือวิธีกำหนด!) 
ไว้ดังนี้ว่า “ความจริง เมื่อโยคีถือว่า “ข้าพเจ้าเห็นแจ้งอยู่วิปัสสนา (เป็น)ของข้าพเจ้า” 
ดังนี้ ยังหาชื่อว่ามีการเพิกถอนทิฏฐิไดไม่ แต่เมื่อโยคีถือว่า “สังขารทั้งหลายนั่นแล 
เห็นแจ้ง พิจารณา กำหนด กำหนด! จำแนกอยู่ ซึ่งสังขารทั้งหลาย” ดังนี้ ๑ จึงชื่อว่ามี 
การเพิกถอนทิฏฐิ เมื่อโยคีถือว่า “ข้าพเจ้าเห็นแจ้งด้วยดี ข้าพเจ้าเห็นแจ้งสิ่งที่พึงพอใจ” 
ดังนี้ยังหาชื่อว่ามีการเพิกถอนมานะไม่ แต่เมื่อโยคีถือว่า “สังขารทั้งหลายนั่นเอง เห็นแจ้ง 
พิจารณา กำหนด กำหนด! จำแนกอยู่ ซึ่งสังขารทั้งหลาย” ดังนี้ จึงชื่อว่ามีการถอน 
มานะ เมื่อโยคีพอใจวิปัสสนาอยู่ว่า “ข้าพเจ้าสามารถเห็นแจ้ง” ดังนี้ หาชื่อว่ามีการ 
สิ้นไปแห่งความใคร่ไม่ แต่เมื่อโยคีถืออยู่ว่า “สังขารทั้งหลายนั่นเอง เห็นแจ้ง พิจารณา 
กำหนดกำหนด!จำแนกอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลาย”ดังนี้จึงชื่อว่ามีการสิ้นไปแห่งความใคร่ 
เมื่อโยคีเห็นอยู่ว่า “ล้าสังขารทั้งหลายพึงเป็นอัตตาไซร้ การถือ (สังขารทั้งหลายนั่น) 
ว่า “อัตตา” ก็ควร แต่ว่า (สังขารทั้งหลาย) ไม , มีอัตตาเลย ถือว่า เป็นอัตตา เพราะ 
ฉะนั่นสังขารทั้งหลายเหล่านั่นจึงเป็นอนัตตา โดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจ 
เป็นของไม่เที่ยง โดยความหมายว่ามีแล้วหามีไม่ (คือเกิดแล้วดับไป) เป็นทุกข์ โดย 
ความหมายว่าเบียดเบียนเฉพาะหน้าด้วยความเกิดและความดับ” ดังนี้ ชื่อว่ามีการ 
เพิกถอนทิฏฐิ เมื่อโยคีเห็นอยู่ว่า “ล้าสังขารทั้งหลายพึงเป็นของเที่ยงไซร้ การถือ 
(สังขารทั้งหลายนั่น) ว่า “เป็นของเที่ยง” ก็ควร แต่ว่า (สังขารทั้งหลาย) ไม่เที่ยงเลย 
ถือว่าเป็นของเที่ยง เพราะฉะนั่น สังขารทั้งหลายเหล่านั่นจึงเป็นของไม่เที่ยงโดย 


๑ ในหนังสือนี้มีศัพท์กิริยาอธิบายธรรมและไขความของกันและกันอยู่ ๕ คำ คือ วิปสฺสนฺติ สมฺมสนฺดิ 

ววฏฺซิเป นุติ ปริคฺคณฺหนฺติ ปริ จฺฉินฺ ทนฺติ แปลกันมาทางปริยัติว่า วิปสฺสนฺติ, วิปัสสนา “ เห็นแจ้ง, 
สมฺมสนฺติ, สมฺมสน “ พิจารณา, ววฏฺซิเปนฺติ, ววฏชิานํ (หรือ ววดุถา นํ) “ กำหนด, ปริคฺคณฺหนฺติ 
ปริคฺคโห, ปริคฺคหิต 0 “ ยึดถือ, หวงแหน, ปริ จฺฉินฺ ทนฺติ, ปริจฺเฉโท = กำหนด, จำแนก, ขอบเขต แต่ในทาง 
ปฏิบัติมีความหมายตามไขคำว่า ริปสฺสนฺติ = เห็นด้วยวิปัสสนาญาณ (ตามลำดับญาณนั้น ๆ) สมฺมสนฺติ, 
สมฺมสนํ “ กำหนดรู้อธิบายว่า กำหนด (เฉย ๆ) ไม่รู้จะกำหนดไปทำไม ? และจะแปลว่า พิจารณา (ตาม 
ที่เรียนมาทางปริยัติ) ก็เช่นกัน จะไปมัวพิจารณาอยู่ทำไม ? กำหนดรู้!ปเลย และท่านใช้เป็นชื่อญาณด้วย 
คือ สัมมสนญาณ = ญาณกำหนดรู้ ววฏฺซิเป นุติ ก็แปลว่า กำหนดรู้ เช่น จตุ ธาตุววฏฺชิาน = กำหนดรู้ธาตุ 
๔, ปริคฺคณฺหนุ ติ, ปริคฺคเหตุวา, ปริคฺคโห ปริคุคหิตํ ก็แปลว่า กำหนดรู้ซึ่งในฎีกา (ปรมตฺถมณฺชูสา, ตติย 
ภาค, น, ๔๘๘-๙) ให้แปลอย่างนั้น โดยอธิบายไว้ว่า “ปริคุคเหตุวาติ ลภเถฒ ปริจฺฉิชฺช คเหตุวา “ 
กำหนดถือไว้ ด้วยญาณ” ส่วน ปริจฺฉินุทนุติ แปลว่า จำแนก, กำหนด จึงแปลไว้[นที่นี้ตามแนวไขคำ 


10-1996 (1009-1070)8 


1051 


1/5/11,2:53/\1\/เ 



















๑๐๕๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ความหมายว่ามีแล้วหามีไม่ เป็นทุกข 6 โดยความหมายว่าเบียดเบียนเฉพาะหน้าด้วย 
ความเกิดและความดับ เป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม , เป็นไปในอำนาจ” ดังนี้ ชื่อ 
ว่ามีการเพิกถอนมานะ เมื่อโยคีเห็นอยู่ว่า “ถ้าสังขารทั้งหลายพึงเป็นสุขไซร้ การถือ 
(สังขารทั้งหลายนั้น) ว่า “เป็นสุข” ก็ควร แต่ว่า (สังขารทั้งหลาย) เป็นทุกข์โดยแท้ 
ถือว่าเป็นสุข เพราะฉะนั้น สังขารทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นทุกข์ โดยความหมายว่า 
เบียดเบียนเฉพาะหน้าด้วยความเกิดและความดับ เป็นของไม่เที่ยงโดยความหมาย 
ว่ามีแล้วหามีไม่ เป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจ” ดังนี้ ชื่อว่ามีการ 
สิ้นไปแห่งความใคร่ 

“เมื่อโยคีเห็นอยู่ซึ่งสังขารทั้งหลายโดยความเป็นอนัตตาชื่อว่ามีการเพิกถอนทิฏฐิ 
เมื่อโยคีเห็นอยู่โดยความไม่เที่ยง ชื่อว่ามีการเพิกถอนมานะ เมื่อโยคีเห็นอยู่โดย 
ความเป็นทุกข์ ชื่อว่ามีการสิ้นไปแห่งความใคร่ ด้วยอาการดังกล่าวนั้น เพราะเหตุนี้ 
วิปัสสนานี้ชื่อว่าตั้งอยู่ในฐานะโดยเฉพาะของตนๆ” ดังนี้ 

โยคียกพระไตรลักษณ์ขึ้นกำหนดรู้สังขาร (ด้วยสัมมสนญาณ) โดยทางอรูป- 
ลัดตกะด้วยอาการดังกล่าวนี้ 

อนึ่ง ทั้งรูปกัมมัฏฐานทั้งอรูปกัมมัฏฐานของโยคีนั้น เป็นกัมมัฏฐานที่คล่อง 
แคล่วเพียงพอด้วยอาการเพียงนี้ 


มหาวิปัสสนา (5)(*9 

[๗๒๒] โยคีท่านนั้นเป็นผู้มีทั้งรูปกัมมัฏฐานและอรูปกัมมัฏฐานคล่องแคล , ว เพียง 
พออย่างนี้ เมื่อแทงตลอด(รู้แจ้ง)เฉพาะ ณ ที่นี้ก่อน แต่เพียงเอกเทศของมหาวิปัสสนา 
๑๘ ที่ตนพึงบรรลุโดยอาการทั้งปวง ด้วยสามารถปหานปริญญา เริ่มต้นแต่ 
กังคานุปัสสนาญาณ(โดยลำดับ)ขึ้นไป ก็ละธรรม(มีนิจจสัญญาเป็นต้น)ซึ่งเป็น 
ปฏิปักษ์ของมหาวิปัสสนา ๑๘ นั้นได้ 

ที่เรียกว่า มหาวิปัสสนา ๑๘ ได้แก่ ปัญญา มีอนิจจานุปัสสนา เป็นต้น ซึ่งโยคี 
เมื่อ 

๑. ทำ อนิจจานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น ก็ละ นิจจสัญญา ได้ 

(ปัญญาเห็นเนืองๆ ว่าไม่เที่ยง) (ความสำคัญว่าเที่ยง) 


10-1996(1009-1070)8 


1052 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๕๓ 


๒. 


๓. 


๔. 

๔. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 


๑๐. 


(5)(5). 


๑๒. 


๑๓. 


๑๔. 

๑๔. 


ก็ละ สุขสัญญา ได้ 

(ความสำคัญว่าเป็นสุข) 
ก็ละ สัตตสัญญา ได้ 
(ความสำคัญว่ามีอัตตา) 
ก็ละ นันทิ ได้ 
(ความเพลิดเพลิน) 

ก็ละ ราคะ ได้ 


ทำ ทุกขานุปัสสนา ให้เกิดขน 
(ปัญญาเห็นเนืองๆ ว่าเป็นทุกข์) 

ทำ อนัตตานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 
(ปัญญาเห็นเนืองๆ ว่าไม่มีอัตตา) 

ทำ นิพพิทานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 
(ปัญญาเห็นเนืองๆ ด้วยความเบื่อหน่าย) 

ทำ วิ ราคา นุปัสส นา ให้เกิดขึ้น I เ&ไฉ' 6 แ^เ®' 1*1^1 

(ปัญญาเห็นเนืองๆ ด้วยปราศจากความกำหนัด) (ความกำหนัด) 

ทำ นิโรธานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น ก็ละ สมุทัย ได้ 

(ปัญญาเห็นเนืองๆ ซึ่งความดับ) 

ทำ ปฏินิสสัคคานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 
(ปัญญาเห็นเนืองๆ ด้วยการสละทิ้งไป) 

ทำ ขยานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 
(ปัญญาเห็นเนืองๆ ซึ่งความสิ้นไป) 

ทำ วยานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 
(ปัญญาเห็นเนืองๆ ซึ่งความเสื่อมไป) 

ทำ วิ ปริณามานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 
(ปัญญาเห็นเนืองๆ ซึ่งความแปรผัน) 

ทำ อนิมิตตานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 
(ปัญญาเห็นเนืองๆ ว่าไม่มีนิมิต) 

ทำ สัปปณิหิตานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 
(ปัญญาเห็นเนืองๆ ว่าไม่มีที่ตั้ง) 

ทำ สุญญตานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 
(ปัญญาเห็นเนืองๆ โดยความว่างเปล่า) 

ทำ อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา ให้เกิดขึ้น 
(วิปัสสนาในธรรมคือปัญญาอันยิ่ง) (ความยึดมั่นด้วยการยึดถือว่ามีสาระ) 
ทำ ยถาภูตญาณทัสสนะ ให้เกิดขึ้น ก็ละ สัมโมหาภินิเวสะ ได้ 

(ความรู้ความเห็นตามเป็นจริง) (ความยึดถือด้วยความสุ่มหลง) 


(สิ่งที่เป็นแดนเกิด) 

ก็ละ อาทานะ ได้ 
(ความยึดถือไว้) 

ก็ละ ฆนสัญญา ได้ 
(ความสำ คัญว่า เป็นก้อน) 

ก็ละ อายูหนะ ได้ 
(ความขวนขวาย) 

ก็ละ ธุวสัญญา ได้ 
(ความสำคัญว่ายั่งยืน) 

ก็ละ นิมิตตะ ได้ 
(ความมีนิมิต) 

ก็ละ ปณิธิ ได้ 
(ตัณหาเป็นที่ตั้ง) 

ก็ละ อภินิเวสะ ได้ 
(ความยึดมั่น) 

ก็ละ สารทานาภินิเวสะ ได้ 


10-1996(1009-1070)8 


1053 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















6 ) 0 & ( 2 . 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๑๖. ทำ อาทีนวานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 

(ปัญญาเห็นเนืองๆ โดยความเป็นโทษ) 
๑๗. ทำ ปฏิสังขานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 

(ปัญญาเห็นเนืองๆ ด้วยพิจารณาทบทวน) 
๑๘. ทำ วิวัฏฏานุปัสสนา ให้เกิดขึ้น 

(ปัญญาเห็นเนืองๆ ด้วยจิตถอยกลับ) 


ก็ละ อาลยาภินิเวสะ ได้ 

(ความยึดถือด้วยความอาลัย) 

ก็ละ อัปปฏิสังขา ได้ 

(ความไม่พิจารณาทบทวน) 

ก็ละ สังโยคาภินิเวสะ ได้ 

(ความยึดมั่นด้วยสังโยค) 


ใน มหาวิปัสสนา ๑๘ นั้น เพราะเหตุที่โยคีท่านนี้ได้เห็นสังขารทั้งหลายโดยทาง 
พระไตรลักษณ์มีอนิจจะเป็นต้นแล้ว เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันว่าโยคีท่านนี้ได้แทงตลอด 
อนิจจานุปัสสนา ทุกขานุปัสสนาและอนัตตานุปัสสนา (ได้ ๓ มหาวิปัสสนา) แล้ว 

อนึ่ง เพราะเหตุที่ท่านกล่าวไว้แล้วว่า “อนิจ'จานุปัสส'นา'ใด ก็ดี และ อนิมิต¬ 
ดานุปัสสนาใด ก็ดี ธรรม (๒) นี้มีค'วามหมายเดียวกัน พยัญชนะเท่านั้นต่างลัน 
อนึ่ง ทุกขานุปัสสนาใด ก็ดี และอัปปณิหิตานุปัสสนาใด ก็ดี ธรรม (๒) นี้มีความ 
หมายเดียวกัน พยัญชนะเท่านั้นต่างกัน อนัตตานุปัสสนาใด ก็ดี และสุญญตานุ- 
ปัสส'นา'ใด ก็ดี ธรรม (๒) นี้มีความหมายเดียวกัน พยัญชนะเท่านั้นต่างกัน” ดังนี้ 
เพราะฉะนั้น แม้อนิมิตตานุปัสสนา อัปปณิหิตานุปัสสนา และสุญญตานุปัสสนา 
เหล่านั้นก็เป็นอันโยคีท่านนี้แทงทะลุด้วย ส่วนอธิปัญญาธัมมวิปัสสนา ก็คือวิปัสสนา 
แม้ทั้งปวง ยถาภูตญาณทัสสนะก็สงเคราะห์เข้ากับกังขาวิตรณวิสุทธินั้นเอง เพราะ 
เหตุนี้ แม้อธิปัญญาธัมมวิปัสสนาและยถาภูตญาณทัสสนะทั้ง ๒ นี้ ก็เป็นอันโยคี 
ท่านนี้แทงทะลุแล้วเหมือนกัน 

ในวิปัสสนาญาณทั้งหลายที่เหลือ (จากที่กล่าวถึงนี้ อีก ๑๐ มีนิพพิทานุ- 
ปัสสนาเป็นต้น) บางญาณก็แทงทะลุ (โดยเอกเทศ) แล้ว บางญาณก็มิได้แทงทะลุ 
เราจักทำการจำแนกวิปัสสนาญาณทั้งหลายเหล่านั้นให้แจ่มแจ้งข้างหน้า เพราะว่า 
คำที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วว่า “โยคีท่านนั้นเป็นผู้มีทั้งรูปกัมมัฏฐานและอรูปกัมมัฏฐาน 
คล่องแคล่วอย่างนี้ เมื่อแทงตลอด (รู้แจ้ง) เฉพาะ ณ ที่นี้ก่อน แต่เพียงเอกเทศของ 
มหาวิปัสสนา ๑๘ ที่ตนพึงบรรลุโดยอาการทั้งปวง ด้วยสามารถปหานปริญญา เริ่ม 
ต้นแต่กังคานุปัสสนาญาณ(โดยลำดับ)ขึ้นไป ก็ละธรรมซึ่งเป็นปฏิปักษ์ของมหา- 
ริปัสสนา ๑๘ นั้นได้” นี้ข้าพเจ้าหมายถึงวิปัสสนาญาณ ซึ่งโยคีท่านนี้แทงตลอดแล้ว 
นั้นเอง 


10-1996(1009-1070)8 


1054 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


6 ) 0 ( 5 ?& 


๔. (ก) ตรุณอุทยพยญาณกถา 

[๗๒๓] เพราะละนิจจสัญญาเป็นต้น อันเป็นปฏิปักษ์ต่อวิปัสสนามีอนิจจา¬ 
นปัสสนาเป็นต้น ด้วยประการดังกล่าวมานี้ โยคีท่านนั้นเป็นผู้มีญาณหมดจดวิเศษ 
ถึงฝังฟากแห่งสัมมสนญาณแล้วจึงเริ่มทำความเพียรเพื่อบรรลุอุทยพยานุปัสสนาญาณ 
ซึ่งท่านกล่าวไวิในลำดับแห่งสัมมสนญาณว่า “ปัญญาในการเห็นเนืองๆ ซึ่งความ 
แปรผันของปัจจุบันธรรมทั้งหลาย ชื่อว่าอุทย พ ยานุปัสสนาญาณ” ดังนี้ ๑ และเมื่อ 
เริ่มทำ ก็เริ่มต้นโดยสังเขปก่อน ในการเริ่มต้นโดยสังเขปนั้น มีพระบาลี (แปลความ) 
ดังต่อไปนี้ 

“ถามว่า ปัญญาในการเห็นเนืองๆ ซึ่งความแปรผันของปัจจุบันธรรมทั้งหลาย 
ชื่อว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณ เป็นอย่างไร ? 

ตอบว่า ปัญญาในการเห็นเนืองๆ ซึ่งความแปรผันของธรรมทั้งหลายที่เป็น 
ปัจจุบัน ชื่อว่าอุทยพยานุปัสสนาญาณ คือ รูปที่เกิดแล้วเป็นปัจจุบัน ลักษณะแห่ง 
ความเกิดของรูปนั้น เป็น อุทยะ (ความเกิดขึ้น) ลักษณะแห่งความแปรผัน(ของรูปนั้น) 
เป็น วยะ (ความ ดับ ไป)ปัญญาเห็นเนืองๆ เป็น ญาณ เวทนาที่เกิดแล้ว ... สัญญาที่เกิด 
แล้ว ... สังขารที่เกิดแล้ว ... วิญญาณที่เกิดแล้ว ... จักษุที่เกิดแล้ว ฯลฯ ภพที่เกิดแล้ว 
เป็นปัจจุบัน ลักษณะแห่งความเกิดของภพนั้น เป็น อุทยะ (ความเกิดขึ้น) ลักษณะแห่ง 
ความแปรผัน เป็น วยะ (ความ ดับ ไป) ปัญญาเห็นเนืองๆ เป็น ญาณ” ดังนี้ ๑ 

โยคีท่านนั้นเห็นอยู่เสมอเนืองๆ ซึ่งลักษณะแห่งความเกิดซึ่งความเกิดซึ่งความ 
เกิดขึ้น ซึ่งอาการใหม่เอี่ยมของนามและรูปที่เกิดแล้ว ว่าอุทยะ (ความเกิดขึ้น) เห็น 
อยู่เสมอเนืองๆ ซึ่งลักษณะแห่งความแปรผัน ซึ่งความสิ้นหวัง ซึ่งความแตกดับไปว่า 
วยะ (ความดับไป) ตามนัยแห่งพระบาลี (ดังกล่าว) นี้ 

โยคีนั้นกำหนดรู้อย่างนี้ว่า “ในกาลก่อนแต่การเกิดขึ้นของนามและรูปนี้ กอง 
หรือที่เก็บไว้ของนามและรูป ที่ยังไม , เกิดขึ้น หามีไม่ แม้เมื่อนามและรูปเกิดขึ้นอยู่ ก็ 
หามีที่เรียกว่า การมาจากกองหรือที่เก็บไวิไม่ แม้เมื่อนามและรูปกำลังดับอยู่ ก็หามี 


๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๔๙/๗๗ 


10-1996(1009-1070)8 


1055 


1/5/11,2:53/\1\/เ 



















๑๐๕๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ที่เรียกว่าไปสู่ทิศใหญ , และทิศน้อยไม , แม้นามและรูปที่ดับไปแล้ว ก็หามีสถานที่ตั้งโดย 
เป็นกอง โดยเป็นที่เก็บไว้ โดยเป็นที่ฝังไว้ ในสถานที่แห่งหนึ่ง มิได้ เปรียบเหมือน 
พิณเมื่อบรรเลงอยู่ ก่อนแต่การบังเกิดขึ้นของเสียงที่บังเกิดขึ้นแล้ว หามีที่เก็บ (เสียง) 
ไว้ (ก่อน) ไม , เสียงที่กำลังบังเกิดขึ้น ก็มิได้มาจากที่เก็บ(เสียง) ไว้ เมื่อเสียงดับไป ก็ 
มิได้มีการไปสู่ทิศใหญ่และทิศน้อย เสียงที่ดับไปแล้วก็มิได้เก็บไปตั้งอยู่ ณที่ไหนๆ เสียง 
(พิณ) นั้นไม่มี (อยู่ก่อน) เกิดมีขึ้นเพราะอาศัยพิณ และการบรรเลงพิณ และความ 
พยายามอันควรแก่การบรรเลงนั้นของบุรุษโดยแท้แล ครั้น (เสียงของพิณนั้น) มีแล้ว 
ก็กลับหายไป ฉันใด ธรรมทั้งหลายทั้งที่มีรูปและที่ไม่มีรูปแม้ทั้งปวงไม่มี ก็มีขึ้น มีแล้ว 
ก็กลับดับไป ฉันนั้น” ดังนี้ 


๕๐ ลักษณะของการเกิดและดับของขันธ์ ๕ 

[๗๒๔] โยคีนั้นครั้นทำมนสิการความเกิดและความดับโดยสังเขปอย่างนี้แล้วจึง 
ทำมนสิการโดยพิสดารทางปัจจัยและทางขณะต่อไปอีกว่า “ความเกิดขึ้นของรูปแม้ 
ด้วยอาการอย่างนี้ ความดับไปของรูปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ รูปเกิดขึ้นแม้ด้วยอาการ 
อย่างนี้ รูปดับไปแม้ด้วยอาการอย่างนี้ (เป็นต้น) ด้วยสามารถแห่งลักษณะ ๕๐ ซึ่ง 
ท่านกล่าวไว่ในวิภังค์แห่งอุทยพยญาณนี้นั้นเอง เพราะทำ (จำแนก) ให้เป็นขันธ์ละ ๑๐ 
โดยการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปของขันธ์หนึ่งๆ (แต่ละขันธ์) อย่างนี้ 

๕ ลักษณะแห่งความเกิดขึ้นของรูปขันธ์ 

“พระภิกษุเห็นความเกิดขึ้นของรูปขันธ์โดยความหมายว่าเกิดขึ้นเพราะปัจจัย คือ 
อวิซฺซาสมุทยา รูปสมุทโย - เพราะอวิชชาเกิดขึ้น รูปจึงเกิดขึ้น ๑ 

“เห็นความเกิดขึ้นของรูปขันธ์ โดยความหมายว่าเกิดขึ้นเพราะปัจจัยคือ 
ตณฺหาสมุทยา ... กมฺมสมุทยา ... อาหารสมุทยา รูปสมุทโย - เพราะตัณหาเกิดขึ้น 
รูปจึงเกิดขึ้น ๑ เพราะกรรมเกิดขึ้น รูปจึงเกิดขึ้น ๑ เพราะอาหารเกิดขึ้น รูปจึงเกิดขึ้น 
๑ ทั้งเมื่อเห็นลักษณะแห่งความเกิด ก็เห็นความเกิดขึ้นของรูปขันธ์ด้วย ๑ เมื่อเห็น 
ความเกิดขึ้นของรูปขันธ์ ก็เห็นอยู่ ๔ ลักษณะเหล่านี้” 


10-1996(1009-1070)8 


1056 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๕๗ 


๕ ลักษณะแห่งความดับของรูปขันธ์ 

“พระภิกษุเห็นความดับของรูปขันธ์โดยความหมายว่าดับไปเพราะปัจจัย คือ 
อวิชฺชานิโรธา รูป นิ โรโธ - เพราะอวิชชาดับไป รูปจึงดับไป ๑ 

“เห็นความดับของรูปขันธ์โดยความหมายว่าดับไปเพราะปัจจัยคือ ตณฺหานิโรธา 
... กมฺมนิโรธา ... อาหารนิโรธา รูปนิโรโธ - เพราะตัณหาดับไป รูปจึงดับไป ๑ เพราะ 
กรรมดับไป รูปจึงดับไป ๑ เพราะอาหารดับไป รูปจึงดับไป ๑ ทั้งเมื่อเห็นลักษณะ 
ของความแปรผันก็เห็นความดับของรูปขันธ์ด้วย ๑ เมื่อเห็นความดับของรูปขันธ์ ก็ 
เห็นอยู่ ๕ ลักษณะเหล่านี้” 

๕ ลักษณะแห่งความเกิดของเวทนาขันธ์ ฯลฯ 

“อนึ่งพระภิกษุเห็นความเกิดขึ้นของเวทนาขันธ์โดยความหมายว่าเกิดขึ้นเพราะ 
ปัจจัย คือ อวิซฺซาสมุทยา เวทนาสมุทโย - เพราะอวิชชาเกิดขึ้น เวทนาจึงเกิดขึ้น ๑ 

“เห็นความเกิดขึ้นของเวทนาขันธ์ โดยความหมายว่า เกิดขึ้นเพราะปัจจัย คือ 
ตณฺหาสมุทยา ... กมฺมสมุทยา ... ผสฺสสมุทยา เวทนาสมุทโย - เพราะตัณหาเกิดขึ้น 
เวทนาจึงเกิดขึ้น ๑ เพราะกรรมเกิดขึ้น เวทนาจึงเกิดขึ้น ๑ เพราะผัสสะเกิดขึ้น 
เวทนาจึงเกิดขึ้น ๑ ทั้งเมื่อเห็นลักษณะแห่งความเกิดขึ้น ก็เห็นความเกิดขึ้นของ 
เวทนาขันธ์ด้วย ๑ เมื่อเห็นความเกิดขึ้นของเวทนาขันธ์ ก็เห็นอยู่ ๕ ลักษณะเหล่านี้” 

๕ ลักษณะแห่งความดับของเวทนาขันธ์ ฯลฯ 

“พระภิกษุเห็นความดับของเวทนาขันธ์โดยความหมายว่าดับไปเพราะปัจจัย คือ 
อวิชฺชานิโรธา ... ตณฺหานิโรธา ... กมฺมนิโรธา ... ผสฺสนิโรธา เวทนา นิ โรโธ - เพราะ 
อวิชชาดับไป เวทนาจึงดับไป ๑ เพราะตัณหาดับไป เวทนาจึงดับไป ๑ เพราะกรรม 
ดับไป เวทนาจึงดับไป ๑ เพราะผัสสะดับไป เวทนาจึงดับไป ๑ ทั้งเมื่อเห็นลักษณะ 
ของความแปรผัน ก็เห็นความดับของเวทนาขันธ์ด้วย ๑ เมื่อเห็นความดับของเวทนา 
ขันธ์ ก็เห็นอยู่ ๕ ลักษณะเหล่านี้” 

“และของสัญญาขันธ์ของสังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์ ก็เหมือนของเวทนาขันธ์ 
ส่วนของวิญญาณขันธ์มีความแตกต่างกันดังนี้ คือ ในที่ “ผสฺส ... ” (เปลี่ยนเป็น) ว่า 


10-1996(1009-1070)8 


1057 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


















๑๐๕๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“นามรูปสมุทยา ... นามรูปนิโรธา ... เพราะนามและรูปเกิดขึ้น ... เพราะนามและ 
รูปดับไป ... "ดังนี้ ๑ 

[๗๒๕] เมื่อโยคีนั้นมนสิการอยู่อย่างนี้ ญาณ (คือความรู้) ว่า “ทราบว่า 
ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่มี แล้วมีขึ้น มีแล้ว กลับดับไป ด้วยประการฉะนี้ ก็ปรากฏ 
แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 

เมื่อโยคีนั้นเห็นความเกิดและความดับโดย ๒ ทาง คือ โดยปัจจัย ๑ และ 
โดยขณะ ๑ อยู่อย่างนี้ ความแตกต่างกันของสัจจะ ของปฏิจจสมุปบาท ของนัย 
และของลักษณะ ก็ปรากฏชัด 

เห็นโดยปัจจัยและโดยขณะ 

[๗๒๖] เพราะว่าการที่โยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นของขันธ์ทั้งหลายเพราะมีปัจจัย 
คืออวิชชาเป็นต้นเกิดขึ้น และเห็นความดับของขันธ์ทั้งหลายเพราะมีปัจจัยคืออวิชชา 
เป็นต้นดับไป นี้เป็นการเห็นความเกิดและความดับโดยปัจจัยของโยคีนั้น แต่ว่าการที่ 
โยคีเห็นอยู่ซึ่งลักษณะแห่งความเกิดและลักษณะแห่งความแปรผัน ก็เห็นความเกิด 
และความดับของขันธ์ทั้งหลาย นี้เป็นการเห็นความเกิดและความดับโดยขณะของโยคีนั้น 
เพราะว่าลักษณะแห่งความเกิด (นิพพัตติลักขณะ) ก็มีเฉพาะในขณะเกิดขึ้นเท่านั้น 
และลักษณะแห่งความแปรผันก็มีเฉพาะในขณะแตกดับ (กังคขณะ) เท่านั้น 

[๗๒๗] เพราะเหตุนี้ เมื่อโยคีนั้นเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดย ๒ ทาง 
คือ โดยปัจจัย ๑ และโดยขณะ ๑ อยู่อย่างนี้ สมุทยสัจจ์ก็ปรากฏชัดด้วยการเห็น 
ความเกิดขึ้นโดยปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงปัจจัยผูให้เกิด ทุกขสัจจ์ก็ปรากฏชัดด้วยการ 
เห็นความเกิดขึ้นโดยขณะเพราะรู้ลงไปถึงว่าความเกิดเป็นทุกข์ นิโรธสัจจ์ก็ปรากฏชัด 
ด้วยการเห็นความดับโดยปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงความไม่เกิดขึ้นของธรรมทั้งหลายที่มี 
ปัจจัย เพราะความไม่เกิดขึ้นของปัจจัย ทุกขสัจจ์อีกนั้นแหละปรากฏชัดด้วยการเห็น 
ความดับไปโดยขณะเพราะรู้ลงไปถึงว่าความตายเป็นทุกข์ และการเห็นความเกิดขึ้น 
และความดับไป (โดยปัจจัยและโดยขณะ) ใดของโยคีนั้น นี้เป็นมรรคฝ่ายโลกิยะ 

๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๕๐/๗๘-๘๑ 


10-1996(1009-1070)8 


1058 


1/5/11,2:53/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๕๙ 


เพราะเหตุนี้ มัคคสัจจ์จึงปรากฏชัดเพราะกำจัดเสียได้ซึ่งความฟันแ]อในความเกิดขึ้น 
และความดับไปนั้น 

[๗๒๘] อนึ่ง ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายอนุโลมก็ปรากฏชัดแก่โยคีนั้นด้วยการเห็น 
ความเกิดขึ้นโดยปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงว่า “อิมสฺมึ สติ อิท 0 โหติ - เมื่อสิ่งนี้มีอยู , สิ่งนี้ 
จึงมี” ดังนี้ ๑ ปฏิจจสมุปบาทฝ่ายปฏิโลมก็ปรากฏชัด ด้วยการเห็นความดับไปโดย 
ปัจจัยเพราะรู้ลงไปถึงว่า “อิมสฺส นิโรธา อิท 0 นิรุซฺฌติ - เพราะสิ่งนี้ดับไป สิ่งนี้จึงดับ” 
ดังนี้ ๒ แต่ว่าธรรมทั้งหลายที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น (ปฏิจจสมุปปันนธรรม) เป็นธรรม 
ปรากฏชัดด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยขณะ เพราะรู้ลง’ไปถึงลัง , ขต- 
ลกษณะว่า “เพราะธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายมีความเกิดและความดับ และธรรม 
ที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายเหล่านั้น เป็นธรรมที่อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น” ดังนี้ 

[๗๒๙] อนึ่ง เอกัตตนัย (นัยแห่งความเป็นธรรมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน) 
ก็ปรากฏชัดแก , โยคีนั้น ด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัย เพราะรู้ลงไปถึงความไม่ 
ขาดสายของความสืบต่อ ด้วยความสัมพันธ์ของเหตุและผล ในขณะนั้น โยคีก็ละ 
อุจเฉททิฏฐิได้ดียิ่งขึ้น นานัตตนัย (นัยแห่งความเป็นธรรมต่าง ๆ กัน) ก็ปรากฏชัดด้วย 
การเห็นความเกิดขึ้นโดยขณะ เพราะรู้ลงไปถึงความเกิดขึ้นของสังขารใหม่ ๆ ในขณะนั้น 
โยคีก็ละสัสลดทิฏฐิได้ดียิ่งขึ้น และอัพ ยาปา ร นัย (นัยแห่งความไม่ขวนขวาย) ก็ปรากฏ 
ชัดแก , โยคีนั้น ด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไปโดยปัจจัย เพราะรู้ลงไปถึง 
ความที่ธรรมทั้งหลายไม่เป็นไปในอำนาจ ในขณะนั้น โยคีก็ละอัตตทิฏฐิ (ความเห็นว่า 
มีอัตตา) ได้ดียิ่งขึ้น และ เอวังธัมมตานัย (นัยแห่งความเป็นธรรมดาของธรรมทั้งหลาย 
อย่างนั้นเอง) ก็ปรากฏชัด ด้วยการเห็นความเกิดขึ้นโดยปัจจัย เพราะรู้ลงไปถึงความ 
เกิดขึ้นของผลโดยสมควรแก , ปัจจัย ในขณะนั้น โยคีก็ละอกิริยทิฏฐิ (ความเห็นว่ากรรม 
ที่กระทำไปไม่เป็นกรรม) ได้ดียิ่งขึ้น 

[๗๓๐] อนึ่ง อบัตตลักษณะก็ปรากฏชัดแก่โยคีนั้น ด้วยการเห็นความเกิดขึ้น 
โดยปัจจัย เพราะรู้ลงไปถึงความที่ธรรมทั้งหลายเป็นไปต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยโดยปราศ 
จากการกระทำ อนิจจลักษณะก็ปรากฏชัด ด้วยการเห็นความเกิดขึ้นและความดับไป 

๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๔/๔๓๘ ๒ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๐๖/๔๔๑ 


10-1996(1009-1070)8 


1059 


1/5/11,2:53/\1\/เ 



















๑๐๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


โดยขณะเพราะรู้ลงไปถึงความมีและความไม่มี (เกิดแล้วดับ) และเพราะรู้ลงไปถึงความ 
ว่างเปล่าของปัจจัย อันเป็นที่สุดเบื้องต้นและเบื้องปลายด้วย แม้ทุกขลักษณะก็ 
ปรากฏชัดเหมือนอนัตตลักษณะ เพราะรู้ลงไปถึงความเบียดเบียนเฉพาะหน้าด้วย 
ความเกิดขึ้นและความดับ แม้สภาวลักษณะก็ปรากฏชัดเหมือนทุกขลักษณะ เพราะรู้ 
ลงไปถึงธรรมที่กำหนดด้วยความเกิดขึ้น และความดับไป แม้ความที่ลัง'ขดลักษณะ 
เป็นไปเพียงชั่วขณะ ก็ปรากฏชัดในสภาวลักษณะ (ลักษณะโดยสภาพตามเป็นจริง ... 
เช่น ไฟ - ร้อน นํ้า - เหลว) เพราะรู้ลงไปถึงความไม่มีแห่งความดับในขณะแห่งความ 
เกิดขึ้น และเพราะไม่มีความเกิดขึ้นในขณะแห่งความดับไป ฉะนี้แล 

[๗๓๑] เมื่อโยคีนั้นเป็นผู้เห็นความแตกต่างกันของสัจจะ ของปฏิจจสมุปบาท 
ของนัย และของลักษณะ ปรากฏชัดอย่างนี้ สังขารทั้งหลายก็ปรากฏเป็นของใหม่อยู่ 
เป็นนิตย์ทีเดียวว่า “ทราบว่า ธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีชื่ออย่างนี้ ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้น 
แต่ก่อน ก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป” และมิใช่แต่ปรากฏเป็นของใหม่อยู่เป็นนิตย์ 
เท่านั้น สังขารทั้งหลายยังปรากฏว่ามีปกติตั้งอยู่ชั่วเวลาเล็กน้อย ประดุจหยาด 
นั้าค้างในเวลาดวงอาทิตย์ขึ้น ๑ ประดุจฟองนั้า ๒ ประดุจรอยขีดด้วยไม้บนผิวนั้า ๓ ประดุจ 
เมล็ดพันธุผักกาดบนปลายเข็ม ๔ และประดุจสายฟ้าแลบอีกทั้งปรากฏว่าไม่มีแก่นสาร 
และไร้สาระ ประดุจมายากล ๕ พยับแดด ๖ ความฝัน ๗ ควงดุ้นฟืน (ที่ติดไฟ) คนธรรพนคร 
(วิมานในอากาศ) ฟองฟ้า' ๘ และต้นกล้วย ๙ เป็นต้น 

ด้วยภาวนาวิธีเท่าที่กล่าวมานี้ เป็นอันว่าโยคีท่านนี้ได้บรรลุแล้ว ซึ่ง ตรุณ- 
วิปัสสนาญาณ (วิปัสสนาญาณอย่างอ่อน) อันดับแรก มีชื่อว่า อุทยพยานุปัสสนา- 
ญาณ (อย่างอ่อน) ซึ่งแทงตลอดลักษณะครบถ้วน ๕๐ โดยอาการนี้ว่า “สิ่งที่มีความ 
ดับไปเป็นธรรมดานั้นเองเกิดขึ้น และที่เกิดขึ้นแล้ว ก็ถึงความดับไป” ดังนี้ ซึ่งโดย 
เหตุที่ได้บรรลุ (ตรุณวิปัสสนาญาณนี้) โยคีท่านนั้นก็ถึงการนับว่า “อารทฺธวิปสฺสโก- 
ผู้เริ่มต้นนำเพ็ญวิปัสสนา” 


๑ ดูเทียบ องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒ อา/ ๗๔/๑๖๘ 
อา ดูเทียบ องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒ อา/ ๗๔/๑๖๘ 
๕ ดูเทียบ ส 0 . ข. (ไทย') ๑๗/๙๔/๑๘๑ 
๗ ดูเทียบ ชุ. สุ. (ไทย) ๒๕/๘๑๔/๖๙๖ 
๙ ดูเทียบ ส 0 . ข. (ไทย) ๑๗/๙๔/๑๘๑ 


๒ ดูเทียบ สํ. ข. (ไทย) ๑๗/๙๔/๑๘๑ 
๔ ดูเทียบ ชุ. สุ. (ไทย) ๒๔/๖๓๑/๖๔๐ 
๖ ดูเทียบ สํ. ข. (ไทย) ๑๗/๙๔/๑๘๑ 
ดูเทียบ ชุ. ธ. (ไทย) ๒๔/๔๖/๔๑ 


10-1996 (1009-1070)8 


1060 


1/5/11,2:53/\1\/เ 


๘ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๖๑ 


วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ 

[๗๓๒] ในระยะนั้น ด้วยตรุณวิปัสสนานี้ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ ประการ (สิ่งที่ 
ทำให์วิปัสสนาหม่นหมอง) ก็เกิดขึ้นแกโยคีนั้น ผู้เริ่มต้นบำเพ็ญวิปัสสนา ความจริง 
วิปัสสนูปกิเลสจะไม่เกิดขึ้นแก่ 

๑. พระอริยสาวกผู้บรรลุปฏิเวธแล้ว 
๒. ผู้ปฏิบัติผิด (เริ่มต้นมาแต่ศีลวิบัติ) 

๓. ผู้ละทิ้งกัมมัฏฐาน และ 

๔. บุคคลเกียจคร้าน (แม้ปฏิบัติถูกต้องมาแต่เริ่มต้น) 

แต่จะเกิดขึ้นแก , กุลบุตรผู้ปฏิบัติโดยชอบ ประกอบความเพียรแล้วประกอบเล่า 
ผู้เริ่มต้นบำเพ็ญวิปัสสนาแล้วเท่านั้น 


แต่ว่า อุปกิเลส 

๑๐ เหล่านั้น คืออะไรบ้าง 

๑. 

โอภาส 

แสงสว่าง 

๒. 

ญาณ 

ความรู้ 

๓. 

ปีติ 

ความเอิบอิ่ม 

๔. 

ปัสสัทธิ 

ความสงบ 

๔. 

สุข 

ความสุข 

๖. 

อธิโมกข์ 

ความเชื่อ - ศรัทธา 

๗. 

ปัดคา หะ 

ความเพียร - วีริยะ 

๘. 

อุ ปัฏฐาน 

ความเข้าไปตั้งอยู่ - สติ 

๙. 

อุเบกขา 

ความวางเฉย 

๑๐. 

นิ กัน ติ 

ความใคร่ 


ความจริง ท่านพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเถระก็ได้กล่าวคำนี้ ๑ ไว้แล้วว่า ‘ไจที่ 
ถูกความฟ้งซ่านในธรรม ๒ (คืออุปกิเลส) ครอบงำ เป็นอย่างไร ? พระภิกษุเมื่อ 
กระทำในใจอยู่โดยความไม่เที่ยง โอภาสก็เกิดขึ้น พระภิกษุนั้นรำพึงถึงโอภาสอยู่ว่า 
“โอภาสเป็นธรรม” ๒ ความพ็งซ่านเพราะโอภาสเป็นเหตุนั้น เป็นอุทธัจจะ พระภิกษุ 

๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๖/๔๒๕ 

๒ โปรดสังเกตรู้คำว่า ธรรม ที่กล่าวถึงนี้ หมายถึง ทั้งอุปกิเลสและอริยมรรค 


10-1996 (1009-1070)8 


1061 


1/5/11,2:53/\1\/เ 



















๑๐๖๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ผู้มีใจอันอุทธัจจะนั้นครอบงำแล้ว ไม , กำหนดรู้ความปรากฏโดยความไม่เที่ยงตาม 
เป็นจริง ไม่กำหนดรู้ความปรากฏโดยความเป็นทุกข์... โดยความเป็นอนัตตาตามเป็น 
จริง ... อนึ่ง เมื่อภิกษุนั้นกระทำในใจอยู่โดยความไม่เที่ยง ญาณก็เกิดขึ้น ... ปีติ ... 
ปัสสัทธิ ... สุข ... อธิโมกข์ ... ปีคคาหะ ... อุปัฏฐานะ ... อุเบกขา ... นิกันติ ก็เกิดขึ้น 
พระภิกษุนั้นรำพึงถึงนิกันติอยู่ว่า “นิกันติเป็นธรรม” ความฟ้งซ่านเพราะนิกันติเป็น 
เหตุนั้น เป็นอุทธัจจะ พระภิกษุผู้มีใจอันอุทธัจจะนั้นครอบงำแล้ว ไม่กำหนดรู้ความ 
ปรากฏโดยความไม่เที่ยงตามเป็นจริง ไม , กำหนดรู้ความปรากฏโดยความเป็นทุกข์ ... 
โดยความเป็นอนัตตาตามเป็นจริง” ดังนี้ 

๑. โยีภิไสึ 

[๗๓๓] ในอุปกิเลส ๑๐ นั้น คำว่า “โอภาส - แสงสว่าง” ได้แก่ วิปัสสโนภาส 
(คือแสงสว่างในวิปัสสนา) เมื่อวิปัสสโนภาสนั้นเกิดขึ้น โยคาวจรก็คิดว่า “แสงสว่าง 
เห็นปานนี้ไม่เคยเกิดขึ้นแก่ฉันในกาลก่อนแต่นี้เลยหนอ ฉันเป็นผู้บรรลุมรรคแล้ว 
ฉันเป็นผู้บรรลุผลแล้วเป็นแน่”ดังนี้ แล้วถือเอาสิ่งมิใช่มรรคนั้นแหละว่า “มรรค” 
และถือเอาสิ่งมิใช่ผลนั้นแลว่า “ผล” เมื่อโยคาวจรนั้นถือเอาสิ่งที่มิใช่มรรคว่า “มรรค” 
สิ่งที่มิใช่ผลว่า “ผล” วิถีของวิปัสสนาก็ชื่อว่า ก้าวออกไปนอกทาง โยคาวจรนั้นก็ละ 
ทิ้งมูลกัมมัฏฐาน คือ กัมมัฏฐานเติม ๑ ของตน แล้วนั้งชื่นชมโอภาสอยู่นั้นแล 

อนึ่งสำหรับพระภิกษุบางท่านโอภาสนี้นั้นเกิดขึ้นส่องสว่างเพียงฐานบัลลังก์เท่า 
นั้น สำหรับบางท่าน ส่องสว่างตลอดภายในห้อง สำหรับบางท่าน ส่องสว่าง 
ภายนอกห้องด้วย สำหรับบางท่าน ส่องสว่างไปทั่ววิหารทั้งสิ้น สำหรับบางท่าน 
ส่องสว่างไปตลอดคาวุต...ตลอดครึ่งโยชน์...ตลอด๑โยชน์... ตลอด๒โยชน์... ตลอด 
๓ โยชน์ ... ฯลฯ ... สำหรับบางท่าน โอภาสนั้นทำให้สว่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
ตั้งแต่พื้นปฐพีขึ้นไปถึงพรหมโลกชั้นอกนิฏฐ์ แต่ของพระผู้มีพระภาคเกิดขึ้นส่องสว่าง 
ไปตลอด ๑๐,๐๐๐ โลกธาตุ ในการประมาณแตกต่างกันของโอภาสนั้น โดยประการ 
ดังกล่าวนี้ มีเรื่อง(เป็นอุทาหรณ์)ดังนี้ 


๑ มูลกัมมัฏฐาน หมายถึง อารมณ์กัมมัฏฐานที่โยคาวจรกำหนดมาแต่เดิม เช่น นั่งกำหนดพองหนอ - 
ยุบหนอ มาแต่แรก พอเกิดโอภาสขึ้น ก็หยุดกำหนดพองหนอ - ยุบหนอ ซึ่งเป็นมูลกัมมัฏฐานเสีย 
แล้วนั่งชมโอภาสนั้นเพลินไป 


10-1996 (1009-1070)8 


1062 


1/5/11,2:53/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๖๓ 


เล่ากันว่า พระเถระ ๒ ท่านนั่งอยู่ภายในเรือนมีฝา ๒ ด้าน ณ จิตตลบรรพต 
และวันนั่นเป็นวันอุโบสถข้างแรม ทั่วทิศปกคลุมไปด้วยแผ่นเมฆ ความมืดประกอบ 
ด้วยองค์ ๔ เป็นไปอยู่ในภาคราตรีกาล ในคืนนั่น พระเถระท่านหนึ่งกล่าวว่า “ข้าแต่ 
ท่านผู้เจริญ ดอกไม้ ๕ สี ปรากฏแก่กระผมอยู่บนสีหาสนะในลานพระเจดีย์ ณ บัดนี้” 
อีกท่านกล่าวกะพระเถระนั่นว่า “อาวุโส ท่านพูดถึงสิ่งไม่น่าอัศจรรย์ ก็บัดนี้ เต่า 
และปลาทั่งหลายในสถานที่ ๑ โยชน์ ในมหาสมุทร ปรากฏอยู่แก่ผม” 

แต่วิปัสสนูปกิเลสนี้เกิดขึ้นแก่ท่านผูได้สมถวิปัสสนาโดยมาก เพราะกิเลสทั่งหลาย 
ที่ข่มไว้ด้วยสมาบัติไม่กำเริบ ท่านผูได้สมถวิปัสสนานั่นจึงเกิดความคิดว่า “ฉันเป็น 
พระอรหันต์” เหมือนท่านพระมหานาคเถระผู้อยู่ในอุจจังกวาลิก เหมือนท่านพระ 
มหาทัดตเถระผู้'อยู่'ในหั3กนกะ และเหมือนท่านพระจูฬสุมนเถระผู้อยู่ในนิงกเปณณก- 
ปธานฆระ บนภูเขาจิตตละ บรรดาพระเถระ ๓ ท่านนั่น มีการแสดงด้วยเรื่องของ 
พระเถระท่านหนึ่งดังต่อไปนี้ 

เรื่องท่านพระมหานาคเถระผู้อยู่ในอุจจังกวาลิก 

เล่ากันว่า พระเถระท่านหนึ่งมีนามว่า ท่านพระธัมมทินนเถระ ผู้อยู่ในตลังคระ 
เป็นพระมหาขีณาสพ ผู้มีปฏิสัมภิทาแตกฉาน เป็นผูใหํโอวาทแก , พระภิกษุหมู , ใหญ่ 
วันหนึ่ง ท่านนั่งอยู่บนอาสนะสำหรับพักกลางวันของตนแล้วรำพึงอยู่ว่า “พระ 
อาจารย์ของเราคือท่านพระมหานาคเถระ ผู้อยู่ในอุจจังกวาลิก ถึงที่สุดกิจของความ 
เป็นสมณะแล้ว หรือไม , หนอ” ก็เห็นว่า ท่านยังเป็นปุถุชนอยู่นั่นเอง และรู้ว่า “เมื่อ 
เราไม , ไป ท่านก็จักทำกาลกิริยาของปุถุชนเป็นแท้” จึงเหาะขึ้นสู่เวหาสด้วยฤทธิ้ ไปลง 
ณ ที่ใกล้พระเถระซึ่งนั่งอยู่บนอาสนะสำหรับพักกลางวัน ไหว้แสดงวัตรแล้ว นั่งอยู่ ณ 
ด้านหนึ่ง เมื่อพระเถระ (ผู้เป็นพระอาจารย์) พูดขึ้นว่า “อาวุโส ธัมมทินนะ เหตุไรจึง 
มาผิดเวลา ?” ท่านจึงกราบเรียนว่า “กระผมมาเพื่อถามปัญหาขอรับ” ครั้นแล้ว 
เมื่อพระเถระกล่าวอนุญาตว่า “ถามเถิด อาวุโส เมื่อรู้ก็จักบอก” ท่านพระธัมมทินน¬ 
พระจึงเรียนถามปัญหา ๑,๐๐๐ ปัญหา 

พระเถระก็กล่าวแก้ปัญหา ที่ถามมาๆ ไดไม่ติดขัดเลย จากนั่น เมื่อท่านพระ 
ธัมมทินนเถระเรียนถามว่า “ความรู้ของท่านอาจารย์แก , กล้ามาก ท่านอาจารยได้ 


10-1996(1009-1070)8 


1063 


1/5/11,2:54/\1\/เ 


















๑๐๖๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

บรรลุธรรมนี้แต่เมื่อไร” พระเถระก็กล่าวว่า ไนกาลแต่บัดนี้ไป ๖๐ ปี อาวุโส” จึงกราบ 
เรียนว่า “โปรดใช้สมาธิเถอะขอรับ”พระเถระบอกว่า “เรื่องนี้ไม , หนักหนาอะไรอาวุโส” 
ท่านพระธัมมทินนเถระกราบเรียนว่า“ถ้ากระนั้นนิมนต์นิรมิตช้างขึ้นสักเชือกเถิดขอรับ” 
พระเถระก็นิรมิตช้างเผือกตลอดทั้งตัวขึ้น ท่านพระธัมมทินนเถระจึงกราบเรียนว่า 
“ท่านขอรับ คราวนี้ โปรดทำให้ช้างตัวนี้นั้นกางหูเหยียดหาง เอางวงใส่ไว่ในปาก ทำ 
เสียงโกญจนาทอย่างน่ากลัวหันหน้าเดินตรงมาหาท่านอาจารย์”พระเถระก็ทำอย่างนั้น 
ครั้นเห็นอาการอันน่ากลัวของช้างซึ่งเดินมาโดยเร็ว ก็ลุกขึ้นเริ่มจะหนีไป พระเถระผู้ 
ขีณาสพจึงยื่นมือไปเหนี่ยวชายจีวรไว้ แล้วกราบเรียนท่านอาจารย์นั้นว่า “ท่านขอรับ 
ชื่อว่าความหวาดกลัวยังมือยู , แก , พระขีณาสพหรือ” 

พระเถระนั้นจึงรูในเวลานั้นว่าตนยังเป็นปุถุชน แล้วพูดว่า “อาวุโส ธัมมทินนะ โปรด 
เป็นที่พึ่งของฉันด้วย” นั้งก'ระ'หย่ง ณ ใกล้เท้า ท่านพระธัมมทินนเถระจึงกราบเรียน 
ว่า “ช้าแต่ท่านอาจารย์ กระผมก็มาด้วยตั้งใจจักเป็นที่พึ่งของท่านอาจารย์อยู่แล้ว โปรด 
อย่าคิดไปเลย” แล้วก็บอกกัมมัฏฐาน (แก , พระเถระผู้เป็นอาจารย์) พระเถระรับ 
กัมมัฏฐานแล้ว ก็ขึ้นสู่ที่จงกรม ในวาระย่างเท้าก้าวที่ ๓ (ท่าน) ก็บรรลุพระอรหัตต 
ผลซึ่งเป็นผลชั้นยอด เขาว่า พระเถระเป็นคนโทสจริต พระภิกษุทั้งหลายเห็นปาน 
(ดังพระเถระ) นี้มัวเคลิบเคลิ้มอยู่ในโอภาสไปเสีย 


๒. ญาณ 

[๗๓๔] คำว่า “ญาณ” หมายถึง วิปัสสนาญาณ ทราบว่า เมื่อโยคีนั้นกำลัง 
เทียบเคียงไตร่ตรองรูปธรรมและอรูปธรรม (รูปและนาม) ทั้งหลายอยู่ ญาณซึ่งมี 
กระแสปราดเปรียว แหลมคม แก่กล้า ชัดแจ้ง ก็เกิดขึ้น ประดุจตังวชิระของ 
พระอินทร์ที่ทรงซัดออกไป 


๓. ปีติ 

คำว่า “ปีติ” หมายถึง ปีติประกอบด้วยวิปัสสนา ทราบว่าในระยะนั้น ปีติ ๕ 
อย่างนี้ คือ 


๑. 

ขุททกาปีติ 

ความเอิบอิ่มเล็กน้อย 

๒. 

ขณิกาปีติ 

ความเอิบอิ่มเพิ่มพูนทุกขณะ 

๓. 

โอกกันติกาปีติ 

ความเอิบอิ่มซ่าเซ็น 


10-1996(1009-1070)8 1064 1/5/11,2:54 /ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๖๕ 


๔. อุพเพงคาปีติ ความเอิบอิ่มโลดแล่น 

๔. ผรณาปีติ ความเอิบอิ่มซาบซ่าน 

เกิดขึ้นเต็มสรีรกายทั้งสิ้น 


๔. ปัสสัทธิ 

คำว่า “ปีสลัทธิ” หมายถึง ปัสสัทธิ’ใน'วิปัสสนา ทราบว่า เมื่อโยคีทั้งอยู่ในที่พัก 
กลางคืนก็ดีในที่พักกลางวันก็ดีในสมัยนั้น ทั้งกายและจิตไม , มีความกระวนกระวาย ๑ 
ไม่มีความหนัก ๑ ไม่มีความกระด้าง ๑ ไม่มีความไม่ควรแก่งาน (ในการปฏิบัติ) ๑ 
ไม่มีความเจ็บไข้ ๑ ไม่มีความคดโกง ๑ แต่ทว่าในสมัยนั้นแล กายและจิตของโยคีนั้น 
สงบ ๑ เบา ๑ อ่อน ๑ ควรแก่งาน ๑ ผ่องใส ๑ เที่ยงตรง ๑ เป็นแท้เลย โยคีนั้นเป็น 
ผู้มีกายและใจอันธรรมทั้งหลายมีปัสลัทธิเป็นต้นเหล่านี้อนุเคราะห์แล้ว ในสมัยนั้นก็ 
เสวยความยินดี ที่เรียกว่า มิ ใช่ของ มี อยู่ในมนุษย์ ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสระบุถึง 

ท คู^ 1 

[วว่า:- 


สุณณาคารํ ปวิฏฺซีสฺส 
อมานุสี รติ โหติ 
ยโต ยโต สมฺมสติ 
ลภดี ปีติปาโมชฺช่ 


สนุตจิตฺตสฺส ภิกฺขุโน 
สมฺมา ธมุม 0 วิปสฺสโต. 
ขนฺธานํ อุทยพฺพย 0 
อมต 0 ต 0 วิซานต 0 . 


แปลความว่า 


ความยินดีมิใช่ของมีอยู่ในมนุษย์ก็มีแก่พระภิกษุผู้เข้า 
สู่อาคารเงียบสงัด ผู้มีจิตสงบ เห็นแจ้งธรรมอยู่โดยขอบ 
พระภิกษุกำหนดรู้ความเกิดและความดับของขันธ์ทงหลาย 
(ด้วยอุทยพยญาณ) โดยรูปธรรม หรือโดยอรูปธรรมใดๆ 
ได้ปีติและปราโมช ปีติและปราโมชของพระภิกษุผู้รู้แจ้ง 
(ความเกิดและความดับ) นั้น เป็นอมตะ ๑ 

ปัสสัทธิอันประกอบด้วยธรรมมีลหุตา (ความเบา) เป็นต้น ซึ่งทำให้สำเร็จความ 
ยินดีที่มิใช่ของมนุษย์นี้เกิดขึ้นอยู่แก , โยคีนั้น ด้วยประการดังกล่าวนี้ 


๑ ดูเทยบ ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕'/๓๗๓-๓๗๔/๑๔๙ 


10-1996(1009-1070)8 


1065 


1/5/11,2:54/\1\/เ 



















๑๐๖๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๕. สุข 

คำว่า “สุข” หมายถึง ความสุขประกอบด้วยวิปัสสนา ทราบว่า ในสมัยนั้น 
ความสุขอันประณีตยิ่งเกิดขึ้นท่วมท้นไปในสรีรกายทั้งสิ้น 

๖. อธิโมกข์ 

คำว่า “อธิโมกข์” หมายถึง ศรัทธา เพราะว่า ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยวิปัสสนานั้น 
แล เป็นความผ่องใสอย่างยิ่งของจิตและเจตสิก เป็นศรัทธามีกำลัง ก็เกิดขึ้นแก่โยคีนั้น 

๗. ปัคคาหะ 

คำว่า “ปัคคาหะ” หมายถึง วิริยะ (คอความเพียร) เพราะว่า ความเพียรที่ 
สัมปยุตด้วยวิปัสสนานั้นแลเป็นความเพียรที่ไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปประคับประคอง 
ไว้เป็นอย่างดี ก็เกิดขึ้นแกโยคีนั้น 


๘. อุปัฏฐานะ 

คำว่า “อุ ปัฏฐานะ” หมายถึง สติ เพราะว่า สติที่สัมปยุตด้วยวิปัสสนานั้นแล 
เข้าไปตั้งอยู่อย่างดี นั้นคง ฝังลึก ไม่หวั่นไหว ประหนึ่งภูเขาหลวง เกิดขึ้นแก่โยคีนั้น 
โยคีท่านนั้นรำพึงถึง รำลึกถึง ทำในใจถึง เจาะจงนึกเห็น ซึ่งฐานะใดๆ ฐานะนั้นๆ ก็ 
ลิ่วแล่นเข้าไปตั้งอยู่ด้วยสติแก่โยคีนั้น ประหนึ่งปรโลกปรากฏแก , ท่านผู้มีทิพยจักษุ 

๙. อุเบกขา 

คำว่า “อุเบกขา” หมายถึง ทั้งวิปัสสนูเปกขาและทั้งอาวัชชนูเปกขา เพราะว่า 
ในสมัยนั้น ทั้งวิปัสสนูเปกขา ซึ่งมีความเป็นกลางในสังขารทั้งปวง ทั้งอาวัชชนูเปกขา 
ในมโนทวาร ก็มีกำลัง เกิดขึ้นแก่โยคีนั้น ความจริง เมื่อโยคีนั้นรำพึงถึงฐานะนั้นๆ อยู่ 
อุเบกขานั้นก็ดำเนินอย่างแก่กล้าแหลมคมประดุจดังวชิระของพระอินทร์ที่ทรงซัดออกไป 
และประดุจดังลูกศรที่เผาร้อนแล้วยิงไปในกองใบไม้ 


10-1996(1009-1070)8 


1066 


1/5/11,2:54/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๖๗ 


๑๐. นิกันติ 

คำว่า “นิ กัน ติ” หมายถึง วิปัสสนานิกันติ (ความใคร่ในวิปัสสนา) เพราะว่า 
นิกันติ มีอาการสงบ สุขุม ก็เกิดขึ้นแกโยคีนั้น ทำความอาลัยอยู่ในวิปัสสนาอัน 
ประดับด้วยอุปกิเลสมีโอภาสเป็นต้น ด้วยประการดังกล่าวนั้น ซึ่งเป็นความใคร่ 
ที่ใครๆ ไม่สามารถแม้แต่กำหนดรูได้ว่าเป็นกิเลส 

อนึ่ง เมื่อโอภาสเกิดขึ้น โยคาวจรยึดถืออยู่ ฉันใด เมื่ออุปกิเลสทั้งหลายแม้เหล่านี้ 
อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น ก็ฉันนั้น โยคาวจรคิดว่า ‘ไนกาลก่อนแต่นี้ ญาณเห็นปานนี้ 
ไม่เคยเกิดขึ้นแก , ข้าพเจ้ามาก่อนเลย ปีติ ... ปัสสัทธิ... สุข ... อธิโมกข์... ปัคคาหะ... 
อุปัฏฐานะ ... อุเบกขา ... นิกันติ เห็นปานนี้ ไม , เคยเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้ามาก่อนเลย 
ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรลุมรรคแล้ว ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรลุผลแล้วแน่นอน” แล้วยึดถือสิ่งที่ 
มิใช่มรรคนั้นแหละว่าเป็นมรรค ยึดถือสิ่งที่มิใช่ผลนั้นแหละว่าเป็นผล เมื่อโยคาวจร 
นั้นยึดถือสิ่งมิใช่มรรค ว่าเป็นมรรค สิ่งมิใช่ผล ว่าเป็นผล วิปัสสนาวิถีก็ชื่อว่าก้าว 
ออกนอกทางไปแล้ว โยคาวจรนั้นก็ละทิ้งกัมมัฏฐานเติมของตนเสีย แล้วนั้งชื่นชม 
พอใจนิกันติอยู่อย่างเคียว ฉะนี้แล 

จำแนกอุปกิเลส ๑๐ โดยคาหะ ๓ เป็น ๓๐ 

[๗๓๕] อนึ่ง ในอุปกิเลส ๑๐ นี้ ธรรมทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้น ท่านเรียกว่า 
“อุปกิเลส” เพราะเป็น วัตถุ(ที่ตั้ง)ของอุปกิเลส มิใช่เพราะเป็นอกุศล ส่วนนิกันติเป็น 
ทั้งอุปกิเลสเป็นทั้งวัตถุของอุปกิเลสด้วย และอุปกิเลสเหล่านี้ มี ๑๐ โดยทางวัตถุ 
(ดังกล่าวแล้ว) แต่โดยทางคาหะ(ความยึดถือ) มี ๓๐ ล้วน มี ๓๐ ล้วนโดยทาง 
คาหะเป็นอย่างไร ? เพราะว่า เมื่อโยคาวจรยึดถืออยู่ว่า “โอภาสเกิดขึ้นแก , เราแล้ว” 
ดังนี้ เป็นทิฏฐิคาหะ(ยึดถือด้วยทิฏฐิ) ๑ เมื่อยึดถืออยู่ว่า “โอภาสน่าพึงพอใจจริง 
หนอเกิดขึ้นแล้ว” ดังนี้ เป็นมานคาหะ(ยึดถือด้วยมานะ) ๑ เมื่อโยคาวจรชื่นชมโอภาส 
อยู่ เป็นตัณหาคาหะ(ยึดถือด้วยตัณหา)๑ ในโอภาสมีคาหะ๓ โดยทางทิฏฐิ๑ มานะ 
๑ และตัณหา ๑ ด้วยประการฉะนี้ แม้ในอุปกิเลสทั้งหลายที่เหลือก็มี (อย่างละ ๓) 
เหมือนกัน เพราะเหตุนี้ จึงมีอุปกิเลสรวม ๓๐ ล้วน โดยทางคาหะ ด้วยอาการ 
ดังกล่าวนี้ 


10-1996(1009-1070)8 


1067 


1/5/11,2:54/\1\/เ 


















๑๐๖๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


โยคาวจรผู้[ม่ฉลาด ไม่เฉียบแหลม ก็หวั่นไหว ฟ้งซ่านอยู่ในอุปกิเลสทั้งหลาย 
มีโอภาสเป็นต้น ด้วยอำนาจของคาหะเหล่านั้น เห็นอยู่เสมอเนืองๆ ซึ่งอุปกิเลสทั้ง 
หลายมีโอภาสเป็นต้น แต่ละอย่างๆ ว่า “นี้เป็นของฉัน ฉันเป็นนี้ นี้เป็นอัตตาของ 
ฉัน”ดังนี้ เพราะฉะนั้น ท่านพระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า:- 


โอภาเส เจว ณาเณ จ 
ปสฺสทธิยา สุเข เจว 
อธิโมกฺเข จ ปคฺคาเห 
อุเปกขาวซฺชนายฌฺจ 


ปีติยา จ วิกมฺปติ 
เยหิ จิตฺตํ ปเวธติ. 
อุปฏฺซิาเน จ กมฺปติ 
อุเปกขาย นิกนฺติยา. 


แปลความว่า 


โยคาวจรหวั่นไหวอยู่ในเพราะโอภาส ในเพราะญาณ 
และในเพราะปีติด้วย ในเพราะปีสสัทธิและในเพราะสุข 
ด้วยเหมือนกัน ซึ่งเป็นเหตุหวั่นไหวของจิตและหวั่นไหว 
อยู่ในเพราะอธิโมกข์ ในเพราะปัคคาหะและ 1 ในเพราะ 
อุปัฏฐานะด้วย ทั้งในเพราะอาวัชชนูเปกขาและในเพราะ 
อุเบกขานิกันติด้วย 


กำหนดมรรค และมิใช่มรรค 

[๗๓๖] แต่โยคาวจรผู้ฉลาด ผู้เป็นบัณฑิต เฉียบแหลม ถึงพร้อมด้วยความรู้ 
เมื่ออุปกิเลสทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้นเกิดขึ้น ก็กำหนดรู้ ใคร่ครวญเห็นมัน ด้วย 
ปัญญาดังนี้ว่า “โอภาสนี้แลเกิดขึ้นแก , เราแล้ว แต่โอภาสนี้นั้นแล ไม่เที่ยง ปัจจัยปรุง 
แต่งไว้ อาศัยปัจจัยเกิดขึ้น มีความสิ้นไปเป็นธรรมดา มีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา มี 
ความคลายราคะไปเป็นธรรมดา มีความดับไปเป็นธรรมดา” ด้วยประการฉะนี้บ้าง ก็ 
หรือว่าโยคาวจรนั้นมีความคิดในขณะนั้นอย่างนี้ว่า “ล้าโอภาสนี้พึงเป็นอัตตาไซร้ การถือ 
(โอภาสนั้น) ว่า“อัตตา”ก็ควร แต่โอภาสนี้มิใช่อัตตาเลย ถือว่า “เป็นอัตตา” เพราะฉะนั้น 


๑ ชุ. ป. (บาล) ๓๑/๗/๓๑๗ 


10-1996(1009-1070)8 


1068 


1/5/11,2:54/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๐ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๖๙ 


โอภาสนั้นเป็นอนัตตา โดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจ เป็นอนิจจัง โดยความ 
หมายว่ามีแล้วหามีไม่ เป็นทุกขัง โดยความหมายว่าเบียดเบียนเฉพาะหน้าด้วย 
ความเกิดและความดับ” ดังนี้ 

พึงขยายคำทั้งปวงให้พิสดาร โดยนัยดังกล่าวไว้แล้วในอรูปสัตตกกัมมัฏฐานเถิด 
อนึ่ง ในโอภาสฉันใด แม่ในอุปกิเลสทั้งหลายที่เหลือก็ฉันนั้น 

โยคาวจรท่านนั้นครั้นใคร่ครวญเห็นอย่างนี้แล้ว ก็เห็นอยู่เสมอเนือง ๆ ซึ่งโอภาสว่า 
“นี้มิใช่ของฉัน ฉันมิใช่สิ่งนี้นี้มิใช่อัตตาของฉัน” ดังนี้เห็นอยู่เสมอเนืองๆ ซึ่งญาณ ... 
ฯลฯ ... ซึ่ง นิ กัน ติ ว่า “นี้มิ ใช่ของฉัน ฉัน มิ ใช่สิ่ง นี้ นี้มิ ใช่อัตตาของฉัน” ดัง นี้ เมื่อ 
โยคาวจรนั้นเห็นอยู่เสมอเนืองๆ อย่างนี้ (ท่าน) ก็ไม่หรั้นไหว ไม่สั่นคลอนในเพราะ 
อุปกิเลสทั้งหลายมีโอภาสเป็นต้น เพราะฉะนั้น ท่านพระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึง 
กล่าวไว้ว่า 


อิมานิ ทส ซิานานิ ปฌฺณา ยสฺส ปริจ/จิตา 

ธมฺมุทฺธจฺจกุสโล โหดิ น จ วิกฺเขป๋ คจฺฉติ. ๑ 

แปลความว่า 

โยคีใดมีฐานะ๑๐(มีโอภาสเป็นต้น) เหล่านี้อบรมด้วย 
ปัญญาแล้ว โยคีนั้น เป็นผู้ฉลาดในธัมมุทธัจจะและไม่ถึง 
ความฟ้งซ่าน 

โยคาวจรท่านนั้นเมื่อไม่ถึงความพิงซ่านดังกล่าวนี้ ก็ถากถางรกชัฏคืออุปกิเลส 
ครบ ๓๐ อย่างนั้นได้แล้ว กำหนดรู้มรรคและมิใช่มรรคได้เองว่า “ธรรมทั้งหลายมี 
โอภาสเป็นต้นมิใช่มรรค แต่วิปัสสนาญาณที่พ้นแล้วจากอุปกิเลส ดำเนินไปตามวิถี (ของ 
วิปัสสนา) เป็นมรรค” ดังนี้ ญาณที่รู้มรรคและมิใช่มรรคว่า “นี้คือมรรค นี้มิ , ใช่มรรค 
ของโยคีนั้น พึงทราบว่าเป็น มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ” ด้วยประการฉะนี้ 


๑ ชุ. ป. (บาล) ๓๑/๗/๓๑๗ 


10-1996(1009-1070)8 


1069 


1/5/11,2:54/\1\/เ 



















๑๐๗๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ก็แล ด้วยประการดังกล่าวมาเพียงนี้ เป็นอันท่านโยคีนั้นได้กระทำการกำหนดรู้ 
สัจจะ ๓ แล้ว ทำการกำหนดรู้แล้วอย่างไร ? คือว่า การกำหนดรู้สัจจะ ๓ เป็นอัน 
โยคีนั้นทำก่อนแล้วด้วยญาณชั้นโลกิยะเท่านั้น อย่างนี้คือ การกำหนดรู้ 1 ทุก , ขสัจจ์ 
ด้วยการกำหนด รู้ นามและรูป เป็นอันโยคีนั้นกระทำมาก่อนแล้วใน ทิฏฐิวิสุทธิ การกำหนด 
รู้สมุทยสัจจ์ ด้วยการกำหนด รู้ ปัจจัย เป็นอันโยคีนั้นกระทำมาแล้วใน กังขา¬ 
วตรณวิสุทธิ การกำหนด รู้มัคคสัจจ์ ด้วยการจำกัดแต่เพียงมรรคโดยชอบ เป็นอันโยคี 
นั้นกระทำแล้วใน มัดคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ นี้ 

ปริจเฉทที่ ๒๐ ชื่อว่า มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 
ในอธิการแห่งปัญญาภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก , ความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996(1009-1070)8 


1070 


1/5/11,2:54/\1\/เ 



















ปริปีเฉทที่ ๒๑ 

ปฏิปทาญาณหัสสนวิสุทธินิเทฟิ 


[๗๓๗] แต่ทว่า วิปัสสนาที่บรรลุถึงยอดด้วยญาณ ๘ ๑ และสัจจานุ!ลมิกญาณ 
อันดับที่ (๙) นี้ เรียกชื่อว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ คือ ความบริสุทธึ้ของความรู้ 
และความเห็นในทางปฏิบัติถูก และในคำว่า “ญาณ ๘” นี้พึงทราบไว้ว่า หมายถึงญาณ 
๘ เหล่านี้คือ:- 

๔. อุทยพยา นุปัสส นาญาณ (อย่างแก่)ซึ่งเรียกว่า วิปัสสนาที่พันจากอุปกิเลส 
ดำเนินไปตามวิถี (ของวิปัสสนา) (๑) 

๔. ภังคานุปั สส นาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆ ซึ่งความดับ (๒) 
๖. ภยตุปัฏฐานญาณ ญาณกำหนดรู้โดยปรากฏเป็นของน่ากลัว (๓) 

๗. อาทีนวา นุปัสส นาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆ ซึ่งโทษชั่วร้าย 
(๔) 

๘. นิพพิทา นุปัสส นาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆ ด้วยความ 
เบื่อหน่าย (๔) 

๙. มุญจิดุกัมยตาญาณ ญาณกำหนด รู้ ด้วยความปรารถนาจะพันไป (๖) 

๑๐. ปฏิสังขา นุปัสส นาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการเห็นเนืองๆ โดยพิจารณา 
ทบทวน (๗) 

๑๑. สังขารเปกขาญาณ ญาณกำหนดรู้ด้วยการวางเฉยในสังขาร (๘) 

คำว่า “สัจจานุโลมิกญาณ อันดับที่ (๙)” นั้นเป็นคำเรียก อนุโลมญาณ เพราะ 
ฉะนั้นโยคาวจรผู้ปรารถนาบรรลุอนุโลมญาณนั้นจะต้องกระทำโยคะในญาณทั้งหลาย 
ดังกล่าวนี้ ตั้งแต่ อุทยพยญาณ (อย่างแก่) ซึ่งพันแล้วจากอุปกิเลส เป็นต้นไป 

๑ เลขข้างหน้าชื่อญาณตั้งแต่ ๔,๕-๑๐ และ ๑๐ หมายถึงลำดับญาณตั้งแต่ญาณที่ ๑ นามรูปปริจเฉทญาณ 
หรือ สังขารปริจเฉท ตามลำดับ วิปัสสนาญาณ ๑๖ ดังกล่าวมาข้างต้น ส่วนเลขข้างหลังชื่อญาณ ภายใน 
วงเล็บ () เป็นลำดับตามที่กล่าวถึงในวิสุทธิมรรคนี้ 


10-1996(1071-1130)8 


1071 


1/5/11,2:54/\1\/เ 




















๑๐๗๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๔. (ข) พลวอุทยพยญาณ หรือ อุทยพยญาณอย่างแก' 

[๗๓๘] หากมีคำถามว่า กระทำโยคะในอุทยพยญาณต่อไปอีก มีประโยชน์ 
อะไร ? 

(ตอบว่า) มีประโยชน์ในการกำหนดรู้ (พระไตร) ลักษณ์ เพราะว่า อุทยพยญาณ 
ในตอนต้นๆ (อย่างอ่อน) เป็นญาณที่ถูกอุปกิเลส ๑๐ ทำให้มัวหมอง ไม่สามารถ 
กำหนดรู้พระไตรลักษณ์โดยหน้าที่ของตนตามเป็นจริงได้ แต่อุทยพยญาณ (อย่างแก่) 
ที่พ้นจากอุปกิเลสแล้ว สามารถกำหนดรู้ (พระไตรลักษณ์) ได้ เพราะฉะนั้น โยคาวจร 
จึงต้องทำโยคะในอุทยพยญาณนี้ต่อไปอีก เพื่อกำหนดรู้ (พระไตร) ลักษณ์ 

[๗๓๙] (ถามว่า) แต่ทว่า พระไตรลักษณ์ทั้งหลาย ก็ยังมิปรากฏ เพราะอะไร 
ปิดบังไว้ ? เพราะไม , มนสิการอะไร ? 

(ตอบว่า) ก่อนอื่น อนิจจลักษณะ ไม่ปรากฏเพราะสันตติปิดบังไว้ เพราะไม่ 
มนสิการความเกิดและความดับ ทุกขลักษณะ ไม , ปรากฏเพราะอิริยาบถทั้งหลายปิดบัง 
ไว้ เพราะไม , มนสิการความเบียดเบียนเฉพาะหน้าเนืองๆ อนัตตลักษณะ ไม่ปรากฏ 
เพราะแท่ง (หรือก้อน) ปิดบังไว้ เพราะไม่มนสิการถึงความสลายตัวของธาตุต่าง ๆ 

แต่ว่า เมื่อโยคาวจร ๑ กำหนดรู้ความเกิดและความดับแล้วเพิกถอนสันตติ 
ออกไป อนิจจลักษณะก็ปรากฏ โดยหน้าที่ของตนตามเป็นจริง เมื่อมนสิการความ 
เบียดเบียนเฉพาะหน้าเนืองๆ แล้วเพิกถอนอิริยาบถ ทุกขลักษณะก็ปรากฏ โดย 
หน้าที่ของตนตามเป็นจริง เมื่อกระจายธาตุต่างๆ ออกไป แล้วทำการกระจายความ 
เป็นก้อน ๒ (เป็นแท่ง เป็นกลุ่ม) ออกไป อบัตตลักษณะก็ปรากฏ 

วิภาค ๖ 

[๗๔๐] อนึ่ง โยคี ควรทราบวิภาค (คือ การจำแนก) ในลักษณะทั้ง ๓ นี้ไว้ 
ดังนี้คือ:- 


๑ ในวิสุทธิมรรค ท่านใช้ทั้ง โยคาวจร และ โยคี บางทีก็'ใช้ กุลบุตร หรือ ภิกษุ บ้าง ในคำแปลนี้ ณ ที่ใด 
ท่านใช้คำใด จะใช้ตามท่าน แต่ ณ ที่ใดไม่ปรากฏ ขอใช้คำว่า โยคี 
๒ สํ. สฬา. (ไทย) ๑๘/ ๑, ๔/®,๔ 


10-1996 (1071-1130)8 


1072 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๗๓ 


๑. อนิจจะ 
๒. อนิจจลักษณะ 
๓. ทุกขะ 
๔. ทุกขลักษณะ 
๔. อนัตตา 
๖. อนัตตลักษณะ 


ความไม่เที่ยง 

ลักษณะของความไม่เที่ยง 

ความเป็นทุกข์ 

ลักษณะของความเป็นทุกข์ 

ความไม่มีอัตตา 

ลักษณะของความไม่มีอัตตา 


เนวิภาคนน 

๑. ขันธ์ ๔ ชื่อว่า อนิจจะ (ถาม) เพราะเหตุไร ? ( ตอบ) เพราะเกิดขึ้น ดับไป และ 
มีความเป็นอย่างอื่น หรือว่า เพราะมีแล้วหามีไม่ (ได้แก่ เพราะเกิดแล้ว 
ดับไป) 

๒. ความเกิดขึ้น ดับไป และความเป็นอย่างอื่น เป็น อนิจจลักษณะ หรือว่า 
อาการและพิการ กล่าวคือ ความมีแล้วหามีไม่ (เกิดแล้วดับไป) เป็น 

อนิจจลักษณะ 

๓. แต่ขันธ์ ๔ นั้นนั่นแลเป็น ทุกขะ เพราะมีพระพุทธดำรัสอยู่ว่า “ยทนิจฺจ 0 ต 0 
ทุกข 0 - สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์” ๑ เพราะเหตุไร ? เพราะเบียดเบียน 
เฉพาะหน้าเนืองๆ 

๔. อาการเบียดเบียนเฉพาะหน้าเนืองๆ เป็น ทุกขลักษณะ 
๔. และขันธ์ ๔ นั้นนั่นเอง ชื่อว่าเป็น อนัตตา เพราะมีพระพุทธดำรัสอยู่ว่า 
“ย 0 ทุกข 0 ตทนตฺตา - สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา” ๑ เพราะเหตุไร ? 
เพราะไม่เป็นไปในอำนาจ 

๖. อาการไม่เป็นไปในอำนาจ เป็น อนัตตลักษณะ 

โยคาวจรนี้กำหนดรัวภาคนี้นั้นอยู่แม้ทั้งหมด ด้วยอุทยพยญาณ (อย่างแก่) ที่ 
ท่านเรียกว่า วิปัสสนาซึ่งพ้นไปแล้วจากอุปกิเลส ดำเนินไปตามวิถี โดยหน้าที่ของตน 
ตามเป็นจริง 

จบ อุทยพยานุปัสสนาญาณ 


๑ ดูเทียบ ส 0 . ข. (ไทย') ๑๗/๑๕/๒๙ 


10-1996(1071-1130)8 


1073 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















๑๐๗๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๕. ภังคานุปัสสนาญาณ 

[๗๔๑] เมื่อโยคาวจรนั้นกำหนดรู้อยู่อย่างนี้แล้วชั่งใจ ไตร่ตรองรูปธรรมและ 
อรูปธรรม (รูป และนาม) ทั้งหลายว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อยู่แล้วๆ เล่าๆ 
ญาณนั้นก็ดำเนินไปแก , กล้า สังขารทั้งหลายก็ปรากฏรวดเร็ว เมื่อญาณดำเนินไปแก , กล้า 
เมื่อสังขารทั้งหลายปรากฏรวดเร็ว ญาณก็ตามไม่ทันความเกิดขึ้น หรือความตั้งอยู่ 
หรือความเป็นไป หรือนิมิต (ของสังขารทั้งหลาย) สติ (คือญาณ) ก็ตั้งนั้นอยู่ในนิโรธ 
คือความสิ้นไป ความเสื่อมไป และความแตกทำลายไปแต่อย่างเดียว 

พระบาลีอธิบายความภังคานุปัสสนาญาณ 

เมื่อโยคาวจรนั้นเห็นอยู่ว่า “สังขารเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วดับไปอย่างนี้เป็นธรรมดา” 
ดังนี้ วิปัสสนาญาณชื่อว่า ภังคานุปัสสนา ก็เกิดขึ้น ณ ที่ตรงนี้ ซึ่งท่านกล่าวระบุถึง 
ไว้(ในพระบาลีปฏิสัมภิทามรรค) แปลความว่า “ถามว่า ปัญญาในการกำหนดรู้อารมณ์ 
แล้วเห็นเนืองๆ ซึ่งความดับ ชื่อว่า วิปัสสนาญาณ เป็นอย่างไร” 

“จิตมีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วดับไปโยคีกำหนดรู้อารมณ์นั้นแล้วเห็นอยู่เนืองๆ 
ซึ่งความดับของจิตนั้น ที่ว่า “เห็นเนืองๆ” คือ เห็นเนืองๆ อย่างไร คือ เห็นเนืองๆ โดย 
ความไม่เที่ยง มิใช่เห็นเนืองๆ โดยความเป็นของเที่ยง เห็นเนืองๆ โดยความเป็นทุกข์ 
มิใช่เห็นเนืองๆ โดยความเป็นสุข เห็นเนืองๆ โดยความเป็นอนัตตา มิใช่เห็นเนืองๆ 
โดยความเป็นอัตตา เบื่อหน่ายอยู่ มิใช่เพลิดเพลินยินดี ปราศจากความกำหนัด มิใช่ 
กำหนัดอยู่ ดับไป มิใช่ให้เกิดขึ้น สลัดทิ้งไป มิใช่ยึดถือไว้ เมื่อเห็นเนืองๆ โดยความ 
ไม่เที่ยง ก็ละนิจจสัญญา (คือความสำคัญว่าเที่ยง) เลียไต้ เมื่อเห็นเนืองๆ โดยความ 
เป็นทุกข์ ก็ละสุขสัญญา (คือ ความสำคัญว่าเป็นสุข) เสียได้ เมื่อเห็นเนืองๆ โดย 
เป็นอนัตตา ก็ละอัดตสัญญา (คือความสำคัญว่ามีอัตตา) เสียได้ เมื่อเบื่อหน่าย ก็ละ 
ความเพลิดเพลินยินดี เมื่อปราศจากความกำหนัด ก็ละความกำหนัด เมื่อดับ ก็ละ 
สิ่งเป็นแดนเกิด เมื่อสลัดทิ้งไป ก็ละความยึดถือไว้ 

“จิตมีเวทนาเป็นอารมณ์ ... 

“จิตมีสัญญาเป็นอารมณ์... 

“จิตมีสังขารเป็นอารมณ์ ... 


10-1996(1071-1130)8 


1074 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๗๕ 


“จิตมีวิญญาณเป็นอารมณ์ ... 

“จิตมีจักษุเป็นอารมณ์ ... 

ฯลฯ 

“จิตมีชราและมรณะเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้วดับไป ... ฯลฯ ... เมื่อโยคีสลัดทิ้งไป 
ก็ละความยึดถือไว้” 

การย้ายไปสู่วัตถุที่ตั้ง การคงที่อยู่ในปัญญาและมีกำลังเข้มแข็งในการนึกคิด ชื่อว่า 
ปฏิสังขาวิปัสสนา (ความเห็นแจ้งด้วยการกำหนดรู) การกำหนดรู้อารมณ์ทั้ง ๒ 
โดยสภาวะอันเดียวกันโดยดำเนินไปตามอารมณ์นั่นแล คือความน้อมจิตไปในนิโรธ 
ชื่อว่า วยลักขณวิปัสสนา (คือความเห็นแจ้งลักษณะของความดับ) 

ภิกษุกำหนดรู้อารมณ์ ๑ และเห็นเนืองๆ ซึ่งความดับ ๑ ความปรากฏโดย 
ความว่างเปล่า ๑ ชื่อว่าอธิปัญญาวิปัสสนา (คือความเห็นแจ้งด้วยปัญญารู้ยิ่ง) 

ภิกษุผู้ฉลาดในอนุปัสสนา ๓ และในวิปัสสนา ๔ ไม่หนั่นไหวในทิฏฐิต่างๆ 
เพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุปัฏฐาน ๓ ๑ 

“การกำหนดรู้ ชื่อว่า ญาณ โดยความหมายว่า รู้แล้ว ชื่อว่า ปัญญา โดยความ 
หมายว่า เท ว เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในการกำหนดรู้อารมณ์แล้วเห็น 
อยู่เนืองๆ ซึ่งความดับ ชื่อว่า วิปัสสนาญาณ” ๒ 


อธิบายความในพระบาลีปฏิสัมภิทามรรค 

[๗๔๒] ในพระบาลีนั้น คำว่า “กำหนดรู้อารมณ์” ความว่า กำหนดแล้วรู้อารมณ์ 
อย่างใดอย่างหนึ่ง หมายความว่า เห็นอารมณ์ไรๆ โดยความสิ้นไป โดยความเสื่อมไป 
คำว่า “ปัญญาในการ ... เห็นเนืองๆ ซึ่งความดับ” ความว่า ปัญญาใดในการเห็น 
อยู่เนืองๆ ซึ่งความดับของญาณที่เกิดขึ้น กำหนดรู้อารมณ์โดยความสิ้นไป โดย 
ความเสื่อมไปนั้น นี้ท่านกล่าวว่า ญาณในวิปัสสนา คำถามด้วยมุ่งหมายเพื่อจะกล่าว 
ตอบ (กเถตุกัมยตาปุจฉา) ว่า วิปัสสนาญาณนั้นเป็นอย่างไร มีเนื้อความดัง (กล่าวมา) 
นี้ก่อน 


๑ อนุปัสสนา ๓ วิปัสสนา ๔ อุปัฏฐาน ๓ ดูอธิบายข้างหน้า 
๒ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) อวด/๕๒ /๘๓ 


10-1996(1071-1130)8 


1075 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















๑๐๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

จากนั้น เพื่อแสดงอาการที่ญาณนั้นเป็นไป ท่านจึงกล่าวคำพระบาลีว่า “รู'ปา- 
รมฺมณตา - มีรูปเป็นอารมณ์” ดังนี้เป็นต้น ในพระบาลีนั้น คำว่า “จิตมีรูปเป็นอารมณ์ 
เกิดขึ้นแล้วดับไป” หมายความว่า จิตมีรูปเป็นอารมณ์เกิดขึ้นแล้ว ก็แตกสลายไป 
อีกอย่างหนึ่งอธิบายว่าจิตเกิดขึ้นในความมีรูปเป็นอารมณ์แล้วแตกดับไปคำว่า“กำหนด 
รู้อารมณ์นั้น” หมายความว่า กำหนดรู้อารมณ์คือรูปนั้น อธิบายว่า เห็นอารมณ์คือ 
รูปนั้นโดยความสิ้นไป โดยความเสื่อมไป คำว่า “เห็นอยู่เนืองๆ ซึ่งความดับของจิต 
นั้น” อธิบายว่า เห็นอารมณ์คือรูปนั้น โดยความสิ้นไป โดยความเสื่อมไป ด้วยจิต 
ดวงใดแล้วโยคาวจรเห็นเนืองๆซึ่งความดับของจิตดวงนั้นด้วยจิตดวงอื่นเพราะฉะนั้น 
ท่านพระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า“โยคาวจรเห็นแจ้งอยู่ซึ่งอารมณ์ที่รู้แล้วด้วย 
ซึ่งญาณด้วย แม้ทั้ง ๒ อย่าง” 

ความหมายของคำว่า “เห็นเนืองๆ” 

อนึ่ง คำว่า “อนุปสฺสติ - เห็นเนืองๆ” ในพระบาลีนี้ หมายความว่า ตามเห็น 
เนืองๆอธิบายว่าเห็นแล้วเห็นอีกโดยอาการหลายอย่างเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า 
“ที่ว่าเห็นเนืองๆ คือ เห็นเนืองๆ อย่างไร ? คือเห็นเนืองๆ โดยความไม่เที่ยง” ดังนี้ 
เป็นต้น ในอาการหลายอย่างนั้น เพราะเหตุที่ที่สุดของความไม , เที่ยง ชื่อว่าภังคะ 
(คือความดับ) ฉะนั้นโยคาวจรผู้เห็นเนืองๆซึ่งความดับ ผู้นั้นจึงเห็นอยู่เนืองๆ ซึ่ง 
สังขารทั้งปวงโดยความไม่เที่ยง มิใช่เห็นเนืองๆ โดยความเที่ยง แต่นั้น ก็เห็นอยู่เนืองๆ 
ซึ่งสังขารทั้งปวงนั้นนั้นแล โดยความเป็นทุกข์ มิใช่เห็นเนืองๆ โดยความเป็นสุข เห็น 
เนืองๆโดยความเป็นอนัตตา มิใช่เห็นเนืองๆโดยความเป็นอัตตา เพราะความไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์และเพราะความเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อนึ่ง เพราะเหตุที่สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา ไม , พึงยินดีพอใจสิ่งนั้น และสิ่งใดที่ไม่พึงยินดีพอใจ ไม่พึงกำหนัดในสิ่งนั้น 
เพราะฉะนั้น โยคาวจรจึงเบื่อหน่าย ไม่เพลิดเพลินยินดี ปราศจากกำหนัด ไม่ 
กำหนัดในสังขารที่ตนเองเห็นแล้วว่า ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตานี้ โดยการรำลึก 
ตามการเห็นเนืองๆ ซึ่งความดับ เมื่อโยคาวจรนั้นไม , กำหนัดอยู่อย่างนี้ ก็ทำความกำหนัด 
(ราคะ)ให้ดับไป มิให้เกิดขึ้นอธิบายว่า กระทำมิให้เกิดขึ้นด้วยญาณขั้นโลกีย์เท่านั้นก่อน 
อีกประการหนึ่ง โยคาวจรนั้นเป็นผู้ปราศจากกำหนัดอย่างนี้แล้ว ทำสังขารที่ตนเห็น 
แล้ว ให้ดับไป มิให้เกิดขึ้น ฉันใด ก็ทำสังขารแม้ที่มิได้เห็นให้ดับไป มิให้เกิดขึ้นด้วย 


10-1996(1071-1130)8 


1076 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๗๗ 


อำนาจญาณโดยลำดับ เหมือนกันฉันนั้น อธิบายว่า มนสิการโดยความดับอย่างเดียว 
คือว่าเห็นแต่ความดับอย่างเดียวของสังขารนั้น ไม่เห็นความเกิด เมื่อโยคาวจรผู้นั้น 
ปฏิบัติถึงอย่างนี้แล้ว ก็สลัดทิ้งไป ไม , ยึดถือไว้ 

(ถามว่า) คำที่กล่าวมานั้น หมายความอย่างไร ? 

(ตอบว่า) อนุปัสสนา (คือความเห็นเนืองๆ) มี อนิจจานุปัสสนา (คือความเห็น 
เนืองๆ โดยความไม่เที่ยง) เป็นต้น แม้ นี้ ท่านเรียกไว้ (๒ อย่างคือ) ว่า “ปริ จุ จา ค- 
ปฏินิสฺสคฺโค - การสลัดทิ้งไปด้วยการสละ” เพราะสละกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งขันธ์ 
และอภิสังขารทั้งหลายด้วยตทังคปหาน (ละชั่วคราว) อย่าง ๑ เรียกว่า “ปกขนฺทน- 
ปฏินิสฺสคฺโค - การสลัดทิ้งไปด้วยการแล่นเข้าไป” เพราะแล่นเข้าไปในพระนิพพาน 
อันตรงข้ามกับลังขดธรรมนั้น โดยความน้อมไปในพระนิพพานนั้น ด้วยการเห็นโทษ 
ของลังขดธรรมอย่าง ๑ เพราะฉะนั้น พระภิกษุผู้ประกอบด้วยอนุปัสสนามือนิจจา¬ 
นปัสสนาเป็นต้นนั้น จึงสละกิเลสทั้งหลายได้ด้วย และแล่นเข้าไปในพระนิพพานด้วย 
โดยนัยดังกล่าวแล้ว อีกทั้งไม่ยึดถือกิเลสทั้งหลายไว้ด้วย การทำให้เกิด ไม่ยึดถือ 
อารมณ์แห่งสังขดธรรม ด้วยความเป็นผู้!ม่เห็นโทษ เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า 
“สลัดทิ้งไป ไม , ยึดถือไว้” 

[๗๔๓] ณ บัดนี้ เพื่อจะแสดงการละธรรมทั้งหลายที่เหลือ ซึ่งละได้ด้วยญาณ 
ทั้งหลายของพระภิกษุนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ว่า “เมื่อเห็นเนืองๆ โดยความไม่เที่ยง ก็ 
ละนิจจสัญญาเสียได้” ดังนี้เป็นต้น คำว่า “น นุทิ - ความเพลิดเพลินยินดี” ในพระบาลี 
นั้น ได้แก่ ตัณหาประกอบด้วยปีติ คำนอกนั้นมีบัยดังกล่าวมาแล้วนั้นแล 

[๗๔๔] ส่วนในคาถา (บาลี) ทั้งหลาย คำว่า “การย้ายไปสู่วัตถุที่ตั้ง” หมายความ 
ว่า เห็นความดับของรูปแล้ว ความดับ (นั้น) เห็นด้วยจิตดวงใด ย้ายไปสู่วัตถุที่ตั้งอื่น 
จากวัตถุที่ตั้งเติม ด้วยการเห็นความดับของจิตแม้ดวงนั้นต่อไปอีก คำว่า “คงที่อยู่ใน 
สัญญา” หมายความว่า ละความเกิดเสีย และตั้งแน่วแน่อยู่แต่ในความดับ คำว่า “มี 
กำลังเข้มแข็งในการนึกคิด” หมายความว่า มีความสามารถในความนึกคิดติดต่อกัน 
ไปไม่มีหยุดคั่นเลย เพื่อเห็นความดับของรูปแล้ว จะได้เห็นความดับของจิต ซึ่งมี 
ความดับ (ของรูปนั้น) เป็นอารมณ์ต่อไปอีก คำว่า “ปฏิสังขาวิปัสสนา” หมายความ 
ว่า การกำหนดรู้อารมณ์ (ดังกล่าว) นี้ ชื่อว่า ภังคานุปัสสนา 


10-1996(1071-1130)8 


1077 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















๑๐๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

[๗๔๕] คำว่า “การกำหนดรู้อารมณ์ทั้งสองโดยสภาวะอันเดียวกันโดยดำเนิน 
ไปตามอารมณ์นั่นแล” อธิบายว่า กำหนดรู้อารมณ์ทั้งสองโดยสภาวะอย่างเดียวกัน 
นั่นแล อย่างนี้ว่า “สังขาร (ในปัจจุบัน) นี้ แตกดับอยู่ ฉันใด สังขารแม่ในอดีต ก็ 
แตกดับไปแล้ว สังขารแม่ในอนาคต ก็จักแตกดับไปฉันนั่น” ดังนี้ โดยการดำเนินไป 
คือ โดยลำดับของอารมณ์ที่ตนเห็นแล้วโดยประจักษ์ เรื่องนี้ แม้ท่านพระโบราณาจารย์ 
ทั้งหลายก็กล่าวไว้แล้วว่า:- 


สํวิซฺชมานมฺหิ วิสุทฺธทสฺสโน 
ตทนฺวย 0 เนติ อดีตนาคเต 
สพฺเพปิ สงขารคตา ปโลกิโน 
อุสฺสาวพินฺทู สุริเยว อุคฺคเต. 

แปลความว่า 

พระภิกษุผู้มีทัศนะบริสุทธิในสังขารซึ่งมีอยู่ในปัจจุบัน 
ผู้นี้ นำเอาทัศนะอันบริสุทธินั่นแลไปในสังขาร ซึ่งเป็น 
อดีตและอนาคตด้วย สังขารทั้งหลายแม้ทั่วทั้งปวงมีปรกติ 
แตกสลายไป เหมือนหยดนี้าด้าง เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมาก็ 
สลายไป ฉะนั่น 

คำว่า “ความน้อมจิตไปในนิโรธ” หมายความว่า ทำการกำหนดรู้อารมณ์ทั้ง 
สองโดยสภาวะอย่างเดียวกัน ด้วยความดับอย่างนั่นแล้ว น้อมจิตไปในนิโรธ กล่าวคือ 
ความดับนั่นแต่อย่างเดียว อธิบายว่า ความเป็นผู้หนักไปในความดับนั่น - น้อมไป 
ในความดับนั่น - โอนไปในความดับนั่น - โน้มเอียงไปในความดับนั่น คำว่า 
“วยลักขณวิปัสสนา” ท่านกล่าวว่า การกำหนดรู้ (ดังกล่าว) นี้ ชื่อว่า วยลักขณ- 
วิปัสสนา (คือความเห็นแจ้งลักษณะของความดับ) 

[๗๔๖] คำว่า “กำหนดรู้อารมณ์ ๑” หมายความว่า รู้อารมณ์มีรูปเป็นต้นที่มี 
อยู่ก่อน ๑ คำว่า “เห็นเนืองๆ ซึ่งความดับ ๑” หมายความว่า เห็นความดับของ 
อารมณ์นั่นแล้ว ยังเห็นเนือง ๆซึ่งความดับของจิตซึ่งมีความดับนั่นเป็นอารมณ์ด้วย คำว่า 
“ความปรากฏโดยความว่างเปล่า ๑” หมายความว่า เมื่อโยคาวจรนั่นเห็นอยู่เนืองๆ 


10-1996(1071-1130)8 


1078 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๗๙ 


ซึ่งความดับอย่างนั้น ความปรากฏโดยความว่างเปล่า ก็ปรากฏชัดแจ้งว่า “สังขารทั้ง 
หลายนั่นเอง แตกดับไป การแตกดับของสังขารทั้งหลายนั่นเป็นความตาย ไม่มี 
ใครๆ อื่น” ดังนี้ เพราะฉะนั้น ท่านพระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า:- 

ขนฺธา นิรุซฺฌนฺติ น จตฺถิ อณโณ 
ขนฺธาน เภโท มรณนฺติ วุจฺจติ 
เตสํ ขย 0 ปสฺสติ อปฺปมตฺโต 
มณึว วิซฺฌํ วชิเรน โยนิโส. 

แปลความว่า 

ขันธ์ทั้งหลายดับไป ไม่มีใครอื่น ความแตกดับของขันธ์ 
ทั้งหลาย เขาเรียกว่าความตาย โยคีผู้ไม่ประมาท เห็นอยู่ 
ซึ่งความแตกดับของขันธ์ทั้งหลายเหล่านั่น ด้วยอุบายที่ 
แยบคาย เหมือนช่างเจียระไน เห็นแก้วมณีที่ตนเจาะอยู่ 
ด้วยเพชร ฉะนั่น ๑ 

คำว่า “อธิปัญญาวิปัสสนา” ท่านกล่าวว่า ความกำหนดรู้อารมณ์ ๑ การเห็น 
เนืองๆ ซึ่งความดับ ๑ การปรากฏโดยความว่างเปล่า ๑ (๓ อย่าง)นี้ชื่อว่า อธิปัญญา 
วิปัสสนา (ความเห็นแจ้งด้วยปัญญารู้ยิ่ง) 

[๗๔๗] คำว่า “ผู้ ฉลาดในอนุปัสสนา ๓” คือว่า พระภิกษุผู้ฉลาดในอนุปัสสนา 
๓ มีอนิจจานุปัสสนา เป็นต้น คำว่า “และในวิปัสสนา ๔” ได้แก่ ในวิปัสสนา ๔ 
มีนิพพิทานุปัสสนาเป็นต้น คำว่า “เพราะความเป็นผู้ฉลาดใน อุ ปัฏฐาน ๓” ความว่า 
เพราะความเป็นผู้ฉลาดในอุปัฏฐาน คือ ความปรากฏ ๓ อย่างนี้ด้วย คือ (ความ 
ปรากฏ) โดยความสิ้นไป๑โดยความเสื่อมไป๑โดยความว่างเปล่า ๑คำว่า “ไม่หวั่น 
ไหวในทิฏฐิต่างๆ” ความว่า ไม , ส่ายไปในทิฏฐิทั้งหลายมีประการต่างๆ มีลัสสตทิฏฐิ 
(ความเห็นว่าเที่ยง) เป็นต้น 


๑ อธิบายว่า ช่างนั้นมุ่งดูอยู่ที่รูเจาะ มิได้เพ่งดูสีหรืออื่นๆ ของแก้วมณี ฉันใด โยคีก็เพ่งดูความแตกดับของ 
ขันธ์ทั้งหลาย มิได้เพ่งดูขันธ์ทั้งหลาย ฉันนั้น 


10-1996(1071-1130)8 


1079 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















๑๐๘๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

[๗๔๘] เมื่อโยคาวจรนั้นไม่ส่ายไปส่ายมาอย่างนี้ เป็นผู้มีมนสิการดำเนินไปว่า 
“สิ่งที่ยังไม่ดับนั้นแลดับอยู่ สิ่งที่ยังไม่แตกนั้นแลแตกอยู่” ละความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ 
ความเป็นไป และนิมิตของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเสีย เห็นแต่ความแตกดับอย่างเดียว 
ประดุจบุคคลเห็นการแตกของภาชนะบอบบางกำลังแตกอยู่ เห็นการแตกกระจาย 
ของฝ่นละอองที่กำลังปลิวว่อนอยู่ เห็นการแตกของเมล็ดงาที่กำลังถูกคั่วอยู่ โยคาวจร 
นั้นเห็นอยู่ว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวง กำลังแตกดับอยู่ แตกดับอยู่เหมือนบุรุษผู้มี 
ดวงตา ยืนอยู่ ณ ริมฝังสระโบกขรณีหรือ ณ ริมฝังแม่'ฟ้า เมื่อฝนเม็ดหนากำลังตกอยู่ 
เขาพึงเห็นต่อมนั้าใหญ่ๆ เกิดขึ้นๆ บนผิวนา แล้วแตกไปทันทีทันใด ฉะนั้น แน่ละ 
พระผู้มีพระภาคทรงหมายถึงโยคาวจรเช่นกล่าวนี้ จึงตรัสว่า:- 

ยถา พุพฺพุฬก 0 ปสฺเส ยถา ปสฺเส มรีจิก 0 

เอว 0 โลก 0 อเวกฺขนฺต 0 มจฺจุราชา น ปสฺสติ. 

แปลความว่า 

มัจจุราช มองไม่เห็นบุคคลผู้กำหนดเห็นโลก (คือ ขันธ์ 
๕) เหมือนเห็นต่อมนํ้า (และ) เหมือนเห็นพยับแดด ๑ 

อานิสงส์กังคานุปัสสนาญาณ 

[๗๔๙] เมื่อโยคาวจรผู้นั้น เห็นอยู่เนืองๆ ว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวงแตกดับ 
ไป แตกดับไป อยู่อย่างนั้น” ภังคานุปัสสนาญาณ ซึ่งมีอานิสงส์ ๘ ประการเป็นบริวาร 
ก็ถึงความมีกำลังแก่กล้า อานิสงส์ ๘ ประการในภังคานุปัสสนาญาณนั้น คืออานิสงส์ 
เหล่านี้ 

๑. ละภวทิฏฐิ (คือความเห็นในความ มี และไม่ มี แห่งภพ) 

๒. สละความอาลัยรักใคร่ในชีวิต 

๓. ประกอบความเพียรนั้นคงในความเพียร ที่ ควรประกอบอยู่ทุกเมื่อ 
๔. มีอาชีพบริสุทธิ้ 
๔. ละความทะเยอทะยาน 
๖. ปราศจากความกลัว 


๑ ดูเทียบ ชุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๑๗๐/๘๖ 


10-1996(1071-1130)8 


1080 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๘๑ 


๗. ประกอบด้วยขันติและ!สรัจจะ 

๘. อดกลั้นต่อสิ่งไม่พอใจและในความกำหนัดยินดี 

เพราะฉะนั้น ท่านพระโบราณาจารย์ทั้งหลาย จึงกล่าวไว้ว่า:- 

อิมานิ อฏฺซิคฺคุณมุตฺตมานิ 
ทิสฺวา ตหึ สมฺมสเต ปุนปฺปุนํ 
อาทิตฺตเจลสฺสิรลูปโม มุนิ 
ภงฺคานุปสฺสี อมตสฺส ปตฺติยา. 

แปลความว่า 

มุนี ผู้มีปรกติเห็นเนืองๆ ซึ่งความแตกดับ ครั้นเห็นคุณ 
อันยอดเยี่ยม ๘ ประการ เหล่านี้แล้ว เป็นเสมือนบุคคลผู้ 
มีผ้าโพกบนศีรษะถูกไฟไหม้ กำหนดพิจารณาเห็นแล้ว 
เห็นเล่า อยู่ในภังคานุปัสสนาญาณนั้น เพื่อบรรลุอมต- 
นพพาน 

จบ ภังคานุปัสสนาญาณ 

๖. ภยตุปัฏฐานญาณ 

[๗๕๐] เมื่อโยคีนั้น เสพอยู่เนืองๆ ทำให้เกิดขึ้น ทำให้มากๆ ซึ่งภังคานุปัสสนา 
มีนิโรธคือความสิ้นไป ความเสื่อมไป และความแตกดับของสังขารทั้งปวงเป็นอารมณ์ 
อยู่อย่างนี้สังขารทั้งหลายซึ่งมีความแตกดับ (บรรดามีอยู่)ในภพ (๓) กำเนิด (๔) คติ 
(๕) วิญญาณฐิติ (๗) สัตตาวาล (๙) ทุกหนทุกแห่ง ก็ปรากฏเป็นที่น่ากลัวมาก เช่น 
เดียวกับสีหะ พยัคฆะ เสือเหลือง หมี เสือดาว ยักษ์ รากษส โคดุ สุนัขดุ ช้างดุตกมัน 
อสรพิษร้าย สายฟ้า ป่าช้า สนามรบ และหลุมถ่านเพลิงที่ลุกโชติช่วงเป็นต้น ปรากฏ 
เป็นที่น่ากลัวมากแก , บุรุษขลาด ผู้ปรารถนาดำรงชีวิตอยู่โดยสุขสบาย เมื่อโยคีนั้น 
เห็นอยู่ว่า “สังขารทั้งหลายที่เป็นอดีตก็ดับไปแล้ว ที่เป็นปัจจุบันก็กำลังดับอยู่ ถึงแม้ 
สังขารทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคต ก็จักดับไป” ดังนี้ ณ ที่ตรงนี้ ญาณชื่อว่า 
ภยดุปัฏฐานญาณ บังเกิดขึ้น 


10-1996(1071-1130)8 


1081 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















๑๐๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อุปมาภยตุปัฏฐานญาณ ด้วยสตรีมีลูก ๓ และสตรีมีลูก ๑๑ 

ในการที่ภยตุปัฏฐานญาณ บังเกิดขึ้นนั้น มีอุปมาดังต่อไปนี้:- 


สมมติว่า สตรีผู้หนึ่ง มีบุตรชาย ๓ คน เป็นผู้มีความผิดในพระราชา พระราชา 
ตรัสสั่งให้ (ลงโทษ) ตัดศีรษะของบุตรชายทั้งสามนั้น สตรีผู้นั้นได็ไปยังตะแลงแกง 
พร้อมกับบุตรชายทั้ง ๓ ด้วย ทันใดนั้น เขาก็ตัดศีรษะของบุตรชายคนโตของเธอ 
แล้วเตรียมการเพื่อตัดศีรษะของบุตรชายคนกลาง สตรีนั้นเห็นศีรษะของบุตรชายคน 
โตถูกตัดไปแล้ว และเห็นศีรษะบุตรชายคนกลางกำลังถูกตัดอยู่ ก็ทอดอาลัยในบุตร 
ชายคนเล็กเสียได้ว่า “แม้พ่อคนเล็กนี้ก็จักเป็นเช่นเดียวกับบุตรชายทั้ง ๒ นั้นนั้นแล” 

ในอุปมานั้น การที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีต ก็เปรียบ 
เหมือนการที่สตรีผู้นั้นเห็นศีรษะของบุตรชายคนโตถูกตัดไปแล้ว การที่โยคีเห็นความ 
ตับของสังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน ก็เปรียบเหมือนการที่สตรีนั้นเห็นศีรษะของ 
บุตรชายคนกลางกำลังถูกเขาตัดอยู่ การที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่จะ 
บังเกิดขึ้นแมีในอนาคต ก็เปรียบเหมือนการที่สตรีผู้นั้นทอดอาลัยในบุตรชายคนเล็กว่า 
“ถึงแม้พ่อคนเล็กนี้ก็จักเป็นเช่นเดียวกับบุตรชายทั้ง ๒ คนนั้นนั้นแล” เมื่อโยคีนั้น 
เห็นอยู่อย่างนี้ ณ ที่ตรงนี้ เกิด ภยดุปัฏฐานญาณ 


มีอีกอุปมาหนึ่ง ซึ่งเล่าว่า สตรีผู้มีปรกติเป็นคนมีลูกบูดเน่า คลอดลูกมาแล้ว ๑๐ 
คน ใน ๑๐ คนนั้น ตายไปแล้ว ๙ คน คนหนึ่งกำลังจะตายอยู่ในอ้อมแขน อีกคนหนึ่ง 
(คนที่ ๑๑) ยังอยู่ในท้อง สตรีนั้นเห็นลูก ๙ คนตายไปแล้ว และคนที่ ๑๐ ก็กำลังจะตาย 
จึงทอดอาลัยในลูกคนที่อยู่ในท้องได้ว่า “ถึงแม้เจ้าคนที่อยู่ในท้องนี้ ก็จักเป็นเหมือน 
ลูกทั้งหลายเหล่านั้นนั้นแหละ” 


ในอุปมานั้น การที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่เป็นอดีต ก็เปรียบ 
เหมือนการที่สตรีนั้นรำลึกถึงความตายของลูกทั้ง ๙ คน การที่โยคีเห็นความดับของ 
สังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน เปรียบเหมือนการที่สตรีนั้นเห็นความที่ลูกตนอยู่ใน 
อ้อมแขนกำลังจะตายอยู่ การที่โยคีเห็นความดับของสังขารทั้งหลายที่เป็นอนาคต 
เปรียบเหมือนการทอดอาลัยในลูกคนที่อยู่ในท้อง (ของสตรีผู้นั้น) เมื่อโยคีนั้นเห็น 
อยู่อย่างนี้ ในขณะนี้ เกิด ภยดุปัฏฐานญาณ 


10-1996(1071-1130)8 


1082 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๘๓ 


[๗๕๑] (ถามว่า) แต่ ภยตุ , ปัฏฐานญาณ กลัว หรือ ไม่กลัว ? 

(ตอบว่า) ไม่กลัว เพราะว่า ภยตุปัฏฐานญาณนั้นเป็นแต่เพียงไตร่ตรองอยู่ว่า 
“สังขารทั้งหลายที่เป็นอดีต ก็ดับไปแล้ว สังขารทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน ก็กำลังดับไป 
สังขารทั้งหลาย ที่เป็นอนาคต ก็จักดับไป” ดังนี้เท่านั้น เพราะฉะนั้น จึงเปรียบเสมือน 
บุรุษผู้มีดวงตา แลดูหลุมถ่านเพลิง ๑ หลุม ที่ใกล้ประตูเมือง ตัวเขาเองไม , กลัว เขาเป็น 
แต่เพียงเกิดความไตร่ตรอง (รู้สึกเสียวๆ) อยู่ว่า คนทั้งหลายใดๆ จักตกลงไปในหลุม 
ทั้ง ๓ นี้ ทุกคนจักได้รับทุกขไม่น้อยเป็นแน่” ดังนี้เท่านั้น ฉันใด ก็หรือว่าเปรียบ 
เหมือนบุรุษผู้มีดวงตา แลดูหลาว ๓ เล่ม คือ หลาวไม้ตะเคียน ๑ หลาวเหล็ก ๑ 
หลาวทอง ๑ เขาปักไว้เรียงกันอยู่ ตัวเองมิได้กลัว เป็นแต่เพียงบุรุษนั้นไตร่ตรอง (รู้ 
สึกเสียวๆ) อยู่ว่า “คนทั้งหลายใดๆ จักตกลงไปบนหลาวทั้งหลายนี้ ทุกคนจักเสวย 
ทุกข์หาน้อยไม่” ดังนี้อย่างเดียวเท่านั้น ฉันใด ภยตุปัฏฐานญาณ ก็ฉันนั้นเช่นกัน 
ญาณเองมิได้กลัว เพราะว่าญาณนั้นเป็นแต่เพียงไตร่ตรองอยู่ว่า “สังขารทั้งหลายใน 
ภพทั้ง ๓ ซึ่งเปรียบด้วยหลุมถ่านเพลิง ๓ หลุม และเปรียบด้วยหลาว ๓ เล่ม ที่เป็นอดีต 
ก็ดับไปแล้ว ที่เป็นปัจจุบัน ก็กำลังดับไป ที่เป็นอนาคต ก็จักดับเป็นแน่” ดังนี้แต่ 
อย่างเดียวเท่านั้น แต่เพราะสังขารทั้งหลายที่ดำเนินไปอยู่ในภพ (๓) กำเนิด (๔) คติ 
(๕) วิญญาณฐิติ (๗) และสัตตาวาล (๙) ทุกหนทุกแห่ง เป็นสังขารถึงแล้วซึ่งความ 
พินาศไป เป็นของที่มีภัยอยู่เฉพาะหน้า ปรากฏแก่ญาณนั้น โดยความน่ากลัวแต่ 
อย่างเดียว เพราะฉะนั้น จึงเรียกญาณนั้นว่า ภยตุปัฏฐานญาณ 

อนึ่ง ในความปรากฏโดยความน่ากลัวของญาณนั้น ดังกล่าวมานี้ มีพระบาลี 
(แปลความได้) ดังต่อไปนี้ “(ถามว่า) เมื่อโยคีมนสิการอยู่โดยความไม่เที่ยง อะไร 
ปรากฏโดยความน่ากลัว? เมื่อมนสิการอยู่โดยความเป็น ทุกข์... โดยความเป็นอนัตตา 
อะไรปรากฏโดยความน่ากลัว ? (ตอบว่า) เมื่อโยคีมนสิการอยู่โดยความไม่เที่ยง 
นิมิตปรากฏโดยความน่ากลัว เมื่อมนสิการอยู่โดยความเป็นทุกข์ ความเป็นไป (ของ 
สังขาร) ปรากฏโดยความน่ากลัว เมื่อมนสิการอยู่โดยความเป็นอนัตตา ทั้งนิมิตและ 
ความเป็นไป ปรากฏโดยความน่ากลัว” ดังนี้ ๑ 


๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/'๒'๒๗/๓๘๓ 


10-1996(1071-1130)8 


1083 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















๑๐๘๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


คำว่า “นิมิต” ในพระบาลีนั้น หมายถึง นิมิตคือสังขาร คำว่า “นิมิต” นี้ เป็นชื่อ 
เรียกสังขารทั้งหลายโดยเฉพาะ ทั้งที่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน เพราะว่า เมื่อโยคี 
มนสิการอยู่โดยความไม , เที่ยง ก็เห็นแต่มรณะ (คือ ความดับ) อย่างเดียวของสังขาร 
ทั้งหลาย เพราะการเห็นแต่การดับนั้น นิมิตจึงปรากฏแก , โยคีนั้นโดยความน่ากลัว 
คำว่า “ความเป็นไป” หมายความว่า ความเป็นไปในรูปภพและอรูปภพ เพราะว่า 
เมื่อโยคีมนสิการอยู่โดยความเป็นทุกข์ ก็เห็นแต่ความบีบคั้นเฉพาะหน้าเนืองๆ 
อย่างเดียวของความเป็นไป แม้ที่ยกย่องกันว่าเป็นความสุข เพราะเหตุนั้น ความเป็นไป 
(ของสังขารทั้งหลาย) จึงปรากฏแก่โยคีนั้น โดยความน่ากลัว แต่เมื่อโยคีมนสิการอยู่ 
โดยความเป็นอนัตตา ก็เห็นแม้ทั้ง ๒ อย่างนั้น (คือทั้งนิมิตและความเป็นไปของสังขาร) 
เป็นของว่าง เป็นของเปล่า เป็นของสูญ ไม่มีเจ้าของ ไม่มีผู้'นำ เป็นประดุจบ้านร้าง 
และเป็นประดุจพยับแดด และคนธรรพนคร (วิมานในอากาศ) เป็นต้น เพราะเหตุนั้น 
นิมิตและความเป็นไปทั้ง ๒ จึงปรากฏแก , โยคีนั้นโดยความน่ากลัว ด้วยประการฉะนี้ 

จบ ภยตุ , ปัฏฐานญาณ 

๗. อาทีนวานุปัสสนาญาณ 

[๗๕๒] เมื่อโยคีนั้น เสพอยู่เนืองๆ ทำให้เกิดอยู่ ทำให้มากๆ อยู่ ซึ่งภยตุ- 
ปัฏฐานญาณนั้น ก็ปรากฏว่า ในภพ (๓) กำเนิด (๔) คติ (๕) ฐิติ (๗) สัตตาวาล (๙) 
ทั้วทุกหนทุกแห่ง ไม่มีที่ต้านทาน ไม่มีที่หลบลี้ ไม่มีภูมิที่จะไป ไม่มีที่พึ่งอาศัย ไม่มี 
ความปรารถนา หรือความยึดเหนี่ยว ในสังขารทั้งหลาย ที่ดำเนินไปในภพ (๓) กำเนิด 
(๔) คติ (๕) ฐิติ (๗) นิวาส (๙) ทั้วทุกหนทุกแห่ง แม้แต่เพียงสังขารเดียว ภพ ๓ ก็ 
ปรากฏประดุจหลุมถ่านเพลิงซึ่งเต็มด้วยถ่านเพลิงที่ปราศจากเปลว มหาภูต ๕ ก็ 
ปรากฏประดุจอสรพิษมีพิษร้าย ขันธ์ ๕ ก็ปรากฏประดุจเพชฌฆาตที่ยกดาบเนี้อง่า 
อยู่แล้ว อายตนะภายใน ๖ ก็ปรากฏประดุจหมู่บ้านร้าง อายตนะภายนอก ๖ ก็ 
ปรากฏประดุจพวกโจรปล้นฆ่าชาวบ้าน วิญญาณฐิติ ๗ และสัตตาวาล ๙ ก็ปรากฏ 
ประดุจถูกเผาด้วยไฟ ๑๑ กอง ลุกโพลงและโชติช่วงอยู่ สังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ 
ปรากฏเป็นประดุจหัวนื เป็นโรค ถูกลูกศรเสียบ เป็นสิ่งชั่วร้าย และเป็นอาพาธ 
เป็นกองแห่งโทษร้ายใหญ่หลวง หาความอบอุ่นมิได้ไม่มีรส 


10-1996(1071-1130)8 


1084 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๘๕ 


(ถามว่า) ปรากฏอย่างไร ? 

(ตอบว่า) ปรากฏดุจดังว่า ป่าชัฏ แม้ตั้งสงบอยู่โดยอาการเป็นที่น่ารื่นรมย์ แต่มี 
มฤคร้าย ปรากฏแก่บุรุษขลาด ผู้ปรารถนาดำรงชีวิตอยู่ด้วยความสุข ปรากฏประดุจ 
ถามีเสือโคร่ง ประดุจนั้ามีรากษสสิงอยู่ ประดุจข้าศึกเงือดเรื่อพระขรรค์อยู่แล้ว 
ประดุจโภชนะมียาพิษ ประดุจมรรคาที่มีโจร ประดุจเรือนที่ไฟไหม้ ประดุจสนามรบที่ 
มีทหารเตรียมพร้อมอยู่แล้ว ความจริง บุรุษผู้นั้น ครั้นมาถึงสถานที่เช่นป่าชัฏมีสัตว์ 
ร้ายเป็นต้นเหล่านี้แล้ว ก็กลัว หวาดหวั่น ขนลุกขนพอง เห็นแต่โทษร้ายอย่างเดียว 
ทุกทิศทาง ฉันใด โยคาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้นเช่นกัน เมื่อสังขารทั้งหลายทั้งปวงปรากฏ 
โดยความน่ากลัว ด้วยอำนาจกังคานุปัสสนา ก็เห็นอยู่โดยทั้วไป แต่โทษร้าย ไม่มีรส 
ไม่มีความอบอุ่นใจแต่อย่างเดียว 

เมื่อโยคาวจรท่านนั้นเห็นอยู่อย่างนี้ ญาณที่ชื่อว่า อา ทีนว ญาณ ก็ เป็นอันเกิด 
ขึ้นแล้ว ซึ่งเป็นญาณที่ท่านระบุถึง กล่าวคำพระบาลีนี้ไว้ (แปลความ) ว่า 

“(ถามว่า) ปัญญาในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัว เป็นอาทินาญาณ 
อย่างไร ,, 

“(ตอบว่า) ปัญญาในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวว่า ‘ความเกิดขึ้น เป็น 
ที่น่ากลัว , ดังนี้ เป็นอาทินาญาณ ปัญญาในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวว่า 
‘ความเป็นไปเป็นที่น่ากลัว , ... ว่า ‘นิมิตเป็นที่น่ากลัว , ... ว่า ‘ความขวนขวายเป็นที่ 
น่ากลัว , ... ว่า ‘ปฏิสนธิเป็นที่น่ากลัว , ... ว่า ‘คติ (ภูมิที่ไป) เป็นที่น่ากลัว , ... ว่า 
‘นิพ-พัดติ (ความบังเกิด) เป็นที่น่ากลัว , ... ว่า ‘อุปปัตติ (ความเข้าถึง) เป็นที่น่ากลัว , 
... ว่า ‘ชาติ (ความเกิด) เป็นที่น่ากลัว , ... ว่า ‘ชรา เป็นที่น่ากลัว , ... ว่า ‘พยาธิ 
(ความป่วยไข้) เป็นที่น่ากลัว , ... ว่า ‘มรณะเป็นที่น่ากลัว , ... ว่า ‘ความโศกเป็นที่น่า 
กลัว , ... ว่า ‘ความครํ่าครวญเป็นที่น่ากลัว , ... ว่า ‘ความคับแค้นใจเป็นที่น่ากลัว ,, ดังนี้ 
เป็น อาทินาญาณ (แต่ละอย่างๆ พวกหนึ่ง) 

“ปัญญา (ความรู้) ว่า ‘ความไม่เกิดขึ้นเป็นแดนเกษม (ปลอดภัย) , ดังนี้เป็น 
สันติปทญาณ (ความรูในทางบรรลุสันติ คือพระนิพพาน) ความรู้ว่า ‘ความไม่เป็นไป 
เป็นแดนเกษม , ... ฯลฯ ... ความรู้ว่า ความไม่คับแค้นใจเป็นแดนเกษม ,, ดังนี้ เป็น 
สันติปทญาณ (แต่ละอย่างๆ พวกหนึ่ง) 


10-1996(1071-1130)8 


1085 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















๑๐๘๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“ปัญญา(ความรู้)ว่า ‘ความเกิดขึ้นเป็นที่น่ากลัว ความไม่เกิดขึ้นเป็นแดนเกษม , 
ดังนี้ เป็นสันติปทญาณ (ความรูในทางบรรลุสันติ คือพระนิพพาน) ความว่า ‘ความ 
เป็นไป... ฯลฯ ... ความคับแค้นใจเป็นที่น่ากลัว ความไม่คับแค้นใจเป็นแดนเกษม” ดังนี้ 
เป็นสันติปทญาณ (แต่ละอย่างๆ พวกหนึ่ง) 

“ปัญญาในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวว่า ‘ความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ , 
เป็นอาทีนวญาณ, ปัญญาในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวว่า ‘ความเป็นไป , ... 
ฯลฯ ... ว่า ‘ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ ,, ดังนี้เป็นอาทีนวญาณ (แต่ละอย่าง ๆ พวกหนึ่ง) 

“ความรู้ว่า ‘ความไม่เกิดขึ้นเป็นสุข , ดังนี้ เป็นสันติปทญาณ ความรู้ว่า ‘ความ 
ไม่เป็นไป , ... ฯลฯ ‘ความไม่คับแค้นใจ เป็นสุข ,, ดังนี้เป็นสันติปทญาณ (แต่ละอย่างๆ 
พวกหนึ่ง) 

“ความรู้ว่า‘ความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ความไม่เกิดขึ้นเป็นสุข , ดังนี้เป็นสันติปทญาณ, 
ความรู้ว่า ‘ความเป็นไปเป็นทุกข์ ความไม่เป็นไปเป็นสุข , ... ฯลฯ ... ‘ความคับแค้น 
ใจเป็นทุกข์ ความไม่คับแค้นใจเป็นสุข ,, ดังนี้ เป็นสันติปทญาณ (แต่ละอย่างๆ พวก 
หนึ่ง) 

“ความรูในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัว'ว่า ‘ความเกิดขึ้นเป็นการเจือ 
ด้วยอามิส , ดังนี้ เป็นอาทีนวญาณ, ความรู้!นความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวว่า 
‘ความเป็นไป ... ฯลฯ ... ความคับแค้นใจ เป็นการเจือด้วยอามิส ,, ดังนี้ เป็นอาทีนว- 
ญาณ (แต่ละอย่างๆ พวกหนึ่ง) 

“ความรู้ว่า ‘ความไม่เกิดขึ้นเป็นการไม่มีอามิส , ดังนี้ เป็นสันติปทญาณ ความรู้ 
ว่า ‘ความไม , เป็นไป ... ฯลฯ ... ความไม่คับแค้นใจ เป็นการไม่มีอามิส ,, ดังนี้ เป็น 
สันติปทญาณ (แต่ละอย่างๆ พวกหนึ่ง) 

“ความรู้ว่า ‘ความเกิดขึ้นเป็นการเจือด้วยอามิส ความไม่เกิดขึ้น เป็นการไม่มี 
อามิส , ดังนี้ เป็นสันติปทญาณ ความรู้ว่า ‘ความเป็นไป เป็นการเจือด้วยอามิส 
ความไม่เป็นไปเป็นการไม่มีอามิส , ... ฯลฯ ... ‘ความคับแค้นใจ เป็นการเจือด้วยอามิส 
ความไม่คับแค้นใจ เป็นการไม่มีอามิส ,, ดังนี้ เป็นสันติปทญาณ (แต่ละอย่างๆ พวก 
หนึ่ง) 


10-1996(1071-1130)8 


1086 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๘๗ 


“ความรู้1นความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวว่า ‘ความเกิดขึ้นเป็นสังขาร , ดังนี้ 
เป็นอาทีนวญาณ ความรูในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวว่า ‘ความเป็นไป 
เป็นสังขาร , ... ฯลฯ ‘ความคับแค้นใจ เป็นสังขาร ,, ดังนี้ เป็นอาทีนวญาณ (แต่ละ 
อย่างๆ พวกหนึ่ง) 

“ความรู้ว่า ‘ความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพาน , ดังนี้เป็นสันติปทญาณ ความรู้ว่า ‘ความ 
ไม่เป็นไปเป็นนิพพาน , ... ฯลฯ ... ‘ความไม่คับแค้นใจเป็นนิพพาน ,, ดังนี้ เป็นสันติ- 
ปาๆญาณ (แต่ละอย่างๆ พวกหนึ่ง) 

“ความรู้ว่า‘ความเกิดขึ้นเป็นสังขารความไม่เกิดขึ้นเป็นนิพพาน , ดังนี้เป็นสันติปพ- 
ญาณ ความรู้ว่า ‘ความเป็นไปเป็นสังขาร ความไม่เป็นไปเป็นนิพพาน , ... ฯลฯ 
‘ความคับแค้นใจเป็นสังขาร ความไม่คับแค้นใจเป็นนิพพาน ,, ดังนี้ เป็นสันติปทญาณ 
(แต่ละอย่างๆ พวกหนึ่ง) 


“อุปปาทณจ ปวตฺตณฺจ 
อายูหนํ ปฏิสนฺธึ 
อนุปุปาทํ อปุปวตฺต 0 
อนายูหนํ อปุปฏิสนฺธึ 
อิท 0 อาทีนเว ณาณํ 
ปณฺจฏฺซิาเน สนฺติปเท 
ทวินุนํ ณาณานํ กุสลตา 


นิมิตฺต 0 ทุกขนุติ ปสฺสติ 
ณาณํ อาทีนเว อิทํ. 

อนิมิตฺต 0 สุขนฺติ จ 
ณาณํ สนฺติปเท อิทํ. 

ปณฺจฏฺซีาเนสุ ชายติ 
ทส ณาเณ ปชานาติ 
นานาทิฏฺซิสุ น กมฺปตี”ติ. 


แปลความว่า 


“โยคาวจรเห็นความเกิดขึ้น และความเป็นไป และ 
นิมิตความขวนขวายและปฏิสนธิ ว่าเป็นทุกข์ นี้เป็น อาหื- 
นวญาณ และเห็นความไม่เกิดขึ้น ความไม่เป็นไป ความ 
ไม่มีนิมิต ความไม่มีขวนขวาย ไม่มีปฏิสนธิ ว่าเป็นสุข นี้ 
เป็น สันติปทญาณ อาหืนวญาณนี้เกิดใน ๕ ฐาน สันติ- 
ปทญาณก็เกิดใน ๕ ฐาน โยคาวจรกำหนดรู้ญาณ ๑๐ ด้วย 
ความเป็นผู้ฉลาดในญาณ ๒ (คือ อาหืนวญาณ และ สันติ- 
ปทญาณ) จึงไม่หวั่นไหวในทิฏฐิต่างๆ” ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996(1071-1130)8 


1087 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















๑๐๘๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


“ความเห็นนั้น ชื่อว่า ญาณ โดยความหมายว่า รู้แล้ว ชื่อว่า ปัญญา โดยความ 
หมายว่า รู้ทั่ว เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในความปรากฏโดยความเป็นที่ 
น่ากลัว เป็นอาทีนวญาณ” ดังนี้ ๑ 

[๗๕๓] คำว่า “ความเกิดขึ้น” ในคำพระบาลี (ที่แปลไว้ข้างต้น) นั้น หมายถึง 
การเกิดขึ้นในภพ เพราะกรรมในภพก่อนเป็นปัจจัย คำว่า “ความเป็นไป” หมายถึง 
ความเป็นไปของสังขารซึ่งเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้ว คำว่า “นิมิต” หมายถึง นิมิต คือ 
สังขารแม้ทุกประการ คำว่า “ความขวนขวาย” หมายถึง กรรมอันเป็นเหตุให้ปฏิ- 
สนธิในภพต่อไป คำว่า “ปฏิสนธิ” หมายถึง การเกิดขึ้นในภพต่อไป คำว่า “คติ (ภูมิที่ไป)” 
หมายถึง ภูมิที่ไปซึ่งมีปฏิสนธิ คำว่า “นิพพัตติ (ความบังเกิด)” หมายถึง ความ 
บังเกิดของขันธ์ทั่งหลาย คำว่า “อุปปัตติ (ความเข้าถึง)” หมายถึง ความเป็นไปแห่ง 
วิบาก ที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่า “ความเป็นไปแห่งวิบาก ของผู้ถึงพร้อมแล้ว หรือว่า 
ของผู้เข้าถึงแล้ว” คำว่า “ชาติ (ความเกิด)” หมายถึง ชาติ ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งชรา 
เป็นต้น เกิดขึ้นเพราะภพเป็นปัจจัย อาการทั่งหลายมีชราและมรณะเป็นต้น เป็น 
อาการที่ปรากฏแล้วโดยเฉพาะ อนึ่ง ในพระบาลีนั้น อาการมีความเกิดขึ้นเป็นต้น ๕ 
อย่าง เท่านั้น ท่านกล่าวไวิโดยความเป็นวัตถุ (ที่ตั้ง) ของอาทีนวญาณ นอกนั้น 
ท่านกล่าวไวิโดยเป็นไวพจน์ของอาการ ๕ อย่างเหล่านั้น เพราะว่า คำ “นิพพัดติ” 
(และ) “ชาติ” ๒ คำนี้ เป็นไวพจน์ของอุปปาทะ (ความเกิดขึ้น) และของปฏิสนธิ คำว่า 
“คติ” (และ) “อุปปัตติ” ๒ คำนี้ เป็นไวพจน์ของปวัตตะ (ความเป็นไป) คำว่า “ชรา” 
เป็นต้นเป็นไวพจน์ของนิมิต ดังนี้ เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวไว้ข้างต้น (ด้วยคาถาซึ่ง 
แปลความว่า) 

“โยคาวจรเห็นความเกิดขึ้นและความเป็นไปและนิมิต 
ความขวนขวายและปฏิสนธิว่าเป็นทุกข์นี้เป็นอาทีนวญาณ” 

ดังนี้ ๑ และว่า “อาทีนวญาณนี้เกิดใน ๕ ฐาน” ดังนี้ ๑ 

ส่วนคำเป็นต้นว่า “ปัญญา (ความรู้) ว่า ‘ความไม่เกิดขึ้นเป็นแดนเกษม , เป็น 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๕๓/๘๖ 


10-1996(1071-1130)8 


1088 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๘?; 


สันติปทญาณ” ท่านกล่าวไว้เพื่อชี้ให้เห็นญาณที่เป็นฝ่ายตรงข้ามของอาทีนวญาณ 
อีกประการหนึ่ง ท่านกล่าวคำ'นี้ไว้ เพื่อให้เกิดความอบอุ่นใจแกโยคาวจรผู้เห็นโทษ 
ร้ายด้วยภยดุปัฏฐานญาณ แล้วมีหทัยไหวหวั่นว่า “แม้สิ่งที่ไม่น่ากลัว ที่เป็นแดนเกษม 
ที่ไม่มีโทษร้าย ก็มีอยู , ” ดังนี้บ้าง ก็หรือว่า เพราะอาการทั้งหลายมีความเกิดขึ้นเป็นต้น 
เป็นอาการตั้งอยู่ชัดเจนโดยความน่ากลัว แก , โยคาวจรผู้นั้นเล่า จิตของโยคาวจรนั้น 
ก็น้อมไปในความเป็นฝ่ายตรงข้ามกับอาการเหล่านั้นอยู่แล้ว และเพราะเหตุนั้น พึง 
ทราบว่า ท่านกล่าวคำนี้ไว้ เพื่อชี้ให้เห็นอานิสงส์ของอาทีนวญาณ อันสำเร็จได้ด้วย 
ความปรากฏโดยความเป็นของน่ากลัว 

อนึ่ง ในอาทีนวญาณนี้ เพราะสิ่งใดเป็นของน่ากลัว สิ่งนั้นเป็นทุกข 6 โดยแน่นอน 
และสิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นของเจือด้วยอามิสโดยแท้ เพราะเป็นของไม่พ้นไปจาก 
(อามิส ๓ คือ) อามิสคือวัฏฏะ ๑ อามิสในโลก ๑ และอามิสคือกิเลส ๑ และสิ่งใดเจือ 
ด้วยอามิส สิ่งนั้นก็เป็นเพียงสังขารเท่านั้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวคำเป็นต้นว่า 
“ความรูในความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัวว่า ‘ความเกิดขึ้นเป็นทุกข์ , ดังนี้ เป็น 
อาทีนวญาณ” ดังนี๋ไว้แม้เป็นอย่างนั้น ก็ควรทราบความแตกต่างกันในอาการทั้งหลายนี้ 
ด้วยความเป็นไปโดยอาการต่างๆ กันอย่างนี้ คือ โดยอาการเป็นที่น่ากลัว ๑ โดย 
อาการเป็นทุกข์ ๑ โดยอาการมีอามิส ๑ 

คำว่า “กำหนดรู้ญาณ ๑๐”หมายความว่า เมื่อโยคาวจรกำหนดรู้อาทีนวญาณอยู่ 
ชื่อว่า กำหนดรู้ คือแทงตลอด คือทำให้แจ้งซึ่งญาณ ๑๐ ได้แก่ ญาณ ๕ มีอาการ 
เช่นความเกิดขึ้นเป็นต้นเป็นวัตถุ (ที่ตั้ง) และญาณ ๕ มีอาการเช่นความไม่เกิดขึ้น 
เป็นต้นเป็นวัตถุ คำว่า “ด้วยความเป็นผู้ฉลาดในญาณ ๒” ความว่า ด้วยความเป็น 
ผู้ฉลาดในญาณ ๒ เหล่านี้ คือ อาทีนวญาณ ๑ และสันติปทญาณ ๑ คำว่า “ไม่หวั่น 
ไหวในทิฏฐิต่างๆ” ความว่า ไม่ส่ายไปส่ายมาในทิฏฐิทั้งหลาย ซึ่งเป็นไปด้วยความ 
เห็นผิดว่า พระนิพพานเป็นบรมทิฏฐธรรมเป็นต้น คำที่ยังเหลืออยู่ในพระบาลีนี้ เป็น 
คำมีความหมายง่ายๆ ทั้งนั้นแหละ 

จบ อาทีนวานุปัสสนาญาณ 


10-1996(1071-1130)8 


1089 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















๑๐๙๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๘. นิพพิทานุปัสสนาญาณ 

[๗๕๔] เมื่อโยคีนั้นเห็นสังขารทั้งปวงโดยความเป็นโทษอยู่อย่างนี้ ก็เบื่อหน่าย 
เอือมระอา ไม่อภิรมย์ในสังขารอันมีการแตกดับ ซึ่งดำเนินอยู่ในภพ (๓) กำเนิด (๔) 
คติ (๕) วิญญาณฐิติ (๗) สัตตาวาส (๙) ทั้วทุกหนทุกแห่ง เปรียบเหมือนพญาหงส์ 
ทอง ผู้อภิรมย์ยินดีอยู่ ณ เชิงภูเขาจิตรกูฏ ไม่อภิรมย์ยินดีในบ่อนั้าสกปรกใกล้ประตู 
บ้านคนจัณฑาล อภิรมย์ยินดีอยู่แต่ในสระใหญ่ทั้ง ๗ (ในป่าทิมพานต์) เท่านั้น ชื่อ 
แม้ฉันใด พญาหงส์ คือโยคีแม้นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่อภิรมย์ยินดีในสังขารซึ่งมีแต่ 
การแตกดับ มีโทษร้าย ซึ่งตนได้กำหนดเห็นมาอย่างดีแล้ว แต่ทว่า ยินดีอยู่ในอนุ- 
ปัสสนาทั้งหลาย ๗ ๑ เท่านั้น เพราะเป็นผู้ประกอบแล้วด้วยความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่ 
ยินดี (และ) ด้วยความยินดีในภาวนา อนึ่ง เปรียบเหมือนสีหะมฤคราชที่ถูกเขาขังไว้ 
แม่ในกรงทอง ก็ไม่อภิรมย์ยินดี แต่ทว่า ยินดีพอใจอยู่แต่ในป่าทิมพานต์กว้าง ๓,๐๐๐ 
โยชน์เท่านั้น ฉันใด สีหะมฤคราช คือโยคีนี้ก็ฉันนั้นไม , อภิรมย์ยินดีแม่ในสุคติภพทั้ง ๓ 
อย่าง แต่ทว่ายินดีอยู่แต่ในอนุปัสสนา ๓ ๖ เท่านั้น อนึ่ง เปรียบเหมือนพญาช้างฉัททันต์ 
เผือกทั้วสรรพางค์ มีอวัยวะ ๗ จรดถึงพื้น มีฤทธิ้ เหาะไปไดในเวหาสก็ไม , อภิรมย์ 
ยินดีอยู่ในท่ามกลางพระนคร อภิรมย์ยินดีอยู่แต่ในป่าชัฏริมสระฉัททันต์ ในป่า 
ทิมพานต์เท่านั้น ฉันใด พญาช้างตัวประเสริฐคือโยคีผู้นี้ ก็ฉันนั้น ไม , อภิรมย์ยินดีใน 
สังขารแม้ทั้งปวง อภิรมย์ยินดีอยู่แต่ในพระนิพพาน อันเป็นสันติบทที่ตนเห็นแล้ว 
โดยนัยเป็นต้นว่า “ความไม่เกิดขึ้นเป็นแดนเกษม” เป็นผู้มีใจน้อมไปในพระนิพพานนั้น 
โน้มไปในพระนิพพานนั้น โอนเอียงไปในพระนิพพานอันเป็นสันติบทนั้น ด้วยประการฉะนี้ 

[๗๕๕] อนึ่ง นิพพิทาญาณนี้นั้น โดยความหมายก็เป็นญาณเดียวกันกับ ๒ 
ญาณข้างต้น (คือ ภยตุปัฏฐานญาณและอาทีนวญาณ) เพราะเหตุนั้น ท่านพระ 
โบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่า “ภยตุปัฏฐานญาณเดียวนั้นแล ได้ชื่อ ๓ ชื่อ คือ 
ชื่อว่าภยตุปัฏฐาน เพราะเห็นสังขารทั้งปวงโดยความน่ากลัว ๑ ชื่อว่าอาทีนวานุปัสสนา 
เพราะให้เกิด (ความเห็น) โทษร้ายขึ้นในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนั้นเอง ๑ ชื่อว่า 


๑ อนุปัสสนา ๗ คือ ๑. อนิจจานุปัสสนา ๒. ทุกขานุปัสสนา ๓. อนัตตานุปัสสนา ๔. นิพพิทานุปัสสนา 
๕. วิ ราคานุปัสสนา ๖. นิโรธานุปัสสนา ๗. ปฎินิสสัคคาบุปัสสนา 
๒ อนุ ปัสส นา ๓ คือ ๑. อนิจจา นุปัสส นา ๒. ทุกขา นุปัสส นา ๓. อนัตตานุ {เสส นา 


10-1996(1071-1130)8 


1090 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๙๑ 


นิพพิทานุปัสสนา เพราะเกิดเบื่อหน่ายขึ้นแล้วในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแล ๑” แม้ 
ในพระบาลี ๑ ท่านก็กล่าวไว้ว่า“ปัญญาใดในภยตุปัฏฐาน ๑ ญาณใดในอาทีนวะ ๑ 
นิพพิทาใด ๑ ธรรมทั้งหลายเหล่านี้มีค , วามหมายอย่างเดียวกัน พยัญชนะเท่านั้นที่ 
ต่างกัน” 

จบ นิพพิทานุปัสสนาญาณ 


๙. มุญจิดุกัมยตาญาณ 

[๗๕๖] แต่เมื่อกุลบุตรผู้นี้ เบื่อหน่ายอยู่ เอือมระอาอยู่ ไม่อภิรมย์ยินดีอยู่ด้วย 
นิพพิทาญาณนี้ จิตก็ไม่ข้อง ไม่เกาะ ไม , ติดอยู่ ในสังขารทั้งหลาย ซึ่งมีความแตกดับ 
ที่ดำเนินไปอยู่ในภพ (๓) กำเนิด (๔) คติ (๕) วิญญาณฐิติ (๗) และ สัตตาวาล (๙) 
ทุกหนทุกแห่งแม้แต่สังขารเดียวเป็นจิตที่ใคร่จะพ้นไปปรารถนาจะออกไปเสียจากสังขาร 
ทั้งปวง 

(ถามว่า) เปรียบเหมือนอะไร ? 

(ตอบว่า) เปรียบเหมือนสัตว์และบุคคลเป็นต้นว่าอย่างนี้ คือ:- 

๑. ปลาติดอยู่ภายในอวน (หรือแห) 

๒. กบอยู่ในปากงู 
๓. ไก่ป่าถูกขังไวิในกรง 
๔. เนื้ออยู่ในบ่วงบาศอันเหนียวแน่น 
๕. งูอยู่ในเขึ้อมมือของหมองู 
๖. ข้างกุญชรติดอยู่ในหล่มลึก 
๗. พญานาคอยู่ในปากครุฑ 
๘. พระจันทร์เข้าไปในปากราหู 
๙. บุรุษถูกศัตรูล้อมไว้ 


๑ ดูเทยบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/'๒'๒๗/๓๘๓ 


10-1996(1071-1130)8 


1091 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















๑๐{*๒ 


คัมภีร์วิสทธิมรรค 


เป็นผู้มีความปรารถนาจะพ้นไปมีความมุ่งมั่นจะออกไปเสียจากที่นั้นๆชื่อฉันใด 
จิตของโยคีผู้นั้น ก็ฉันนั้น เป็นจิตปรารถนาจะพันไป ประสงค์จะออกไปเสียจาก 
สังขารทั้งปวง ทันใดนั้น ครั้นโยคีท่านนั้น ผู้ปราศจากความอาลัยในสังขารทั้งปวงแล้ว 
ผู้ปรารถนาจะพันไปจากสังขารทั้งปวงอยู่อย่างนี้ มุญจิดุกัมยตาญาณก็เกิดขึ้น ด้วย 
ประการฉะนี้ 

จบ มุญจิดุกัมยตาญาณ 

6)0. ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ 

[๗๕๗] โยคีผู้นั้น เป็นผู้มีความปรารถนาเพื่อจะพันไปเสียจากสังขารทั้งหลาย 
ซึ่งมีแต่ความแตกดับ อันดำเนินไปอยู่ในภพในกำเนิดในคติในฐิติ และในนิวาส ทุก หน 
ทุกแห่งดังกล่าวนั้น จึงยกเอาสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนั้นแหละขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ 
แล้วกำหนดรู้ด้วยปฏิสังขานุปัสสนาญาณต่อไปอีก เพื่อพันไปเสียจากสังขารทั้งปวง 

โยคีนั้นก็เห็นอยู่ซึ่งสังขารทั้งปวงว่า ไม่เที่ยง ด้วยเหตุทั้งหลาย เป็นต้นว่า 

อนัจจันดิกโต ๑ โดยไม่เป็นไปเลย ที่ สุด 

ตาวกาลิกโต โดยเป็นไปชั่วคราว 

อุปปาทวยปริจฉินนโต โดยกำหนดได้ด้วยความเกิดและความดับ 


ปโลกโต 
ขณิกโต 
จลโต 
ปภังคุโต 
อัทธุวโต 
วิปริณามธัมมโต 
อสารกโต 
วิภวโต 
ลังข ตืไต 
มรณธมมโต 


โดยแตกทำลาย 
โดยเป็นไปชั่วขณะ 
โดยความหมั่นไหว 
โดยผุพัง 
โดยไม่ยั่งยืน 

โดยมีความแปรผันอยู่เป็นธรรมดา 
โดยไม่มีสาระ 
โดยปราศจากความเจริญ 
โดยเป็นของถูกปรุงแต่งขึ้นไว้ 
โดยมีความตายเป็นธรรมดา 


ถ้ารูปศัพท์เป็น “อนิจฺจนฺติกโต” แปลว่า โดยมีความสุดสิ้นด้วยความไม่เที่ยง 


10-1996(1071-1130)8 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๙๓ 


เห็นอยู่ (ซึ่งสังขารทั้งปวง) ว่า เป็นทุกข์ ด้วยเหตุทั้งหลาย เช่นเป็นต้นว่า 


อภิณหปฏิปีฬนโต 

โดยเบียดเบียนเฉพาะหน้าอยู่เนือง ๆ 

ทุกขมโต 

โดยทนได้ยาก 

ทุกขวัตถุโต 

โดยเป็น ที่ ตั้งของทุกข์ 

โรคโต 

โดยเป็นโรค 

คัณฑโต 

โดยเป็นแผลฟิ 

สัลลืโต 

โดยเป็นลูกศรเสียบ 

อฆโต 

โดยความชั่วร้าย 

อาพาธโต 

โดยความป่วยไข้ 

อีติโต 

โดยความหายนะ 

อุปัททวโต 

โดยเป็นอุปัท'วะ 

ภยโต 

โดยเป็นภัย 

อุปสัคคโต 

โดยเป็นอุปสรรค 

อตาณโต 

โดยไม่เป็นที่ต้านทาน 

อเลณโต 

โดยไม , เป็นที่หลบลี้ 

อสรณโต 

โดยไม , เป็นที่พึ่ง 

อาทีนวโต 

โดยเป็นโทษร้าย 

อฆมูลโต 

โดยเป็นต้นเหตุแห่งความชั่วร้าย 

วธกโต 

โดยเป็นฆาตกร 

สาสวโต 

โดยมีอาสวะ 

มารามิสโต 

โดยเป็นเหยื่อล่อของมาร 

ซาติธัมมโต 

โดยมีความเกิดเป็นธรรมดา 

ชราธัมมโต 

โดย มี ความแก่เป็นธรรมดา 

พยาธิธัมมโต 

โดยมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา 

มรณธัมมโต 

โดย มี ความตายเป็นธรรมดา 

โสกธม ม่ โต 

โดยมีความโศกเป็นธรรมดา 

ปริเทวธัมมโต 

โดยมีความครํ่าครวญเป็นธรรมดา 

อุปายาสธัมมโต 

โดยมีความคับแค้นใจเป็นธรรมดา 

สังกิเลสิกธัมมโต 

โดยมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดา 

1093 

1/5/11,2:55/\1\/เ 


















๑๐๙๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เห็นอยู่ (ซึ่งสังขารทั้งปวง) โดยอสุภะ (ความไม่งาม) โดยเป็นบริวารของทุกข 
ลักขณะ ด้วยเหตุทั้งหลาย เช่นเป็นต้นว่า 


อซัญญโต 
ทุคคันธโต 
เชคุจฉโต 
ปฏิกูลโต 
อมัณฑนโต 
วิรูปโต 
วิภัจฉโต 


โดยเป็นของไม่งาม 

โดยมีกลิ่นเหม็น 

โดยเป็นของน่าเกลียด 

โดยเป็นของปฏิกูล 

โดย (ปรากฏชัดด้วย) การไม่ตบแต่ง 

โดยเป็นรูปพิการ 

โดยเป็นของควรสลัดทิ้งไป 


เห็นอยู่ (ซึ่งสังขารทั้งปวง) โดยความ เป็นอนัตตา ด้วยเหตุทั้งหลาย เป็นต้นว่า 


ปรโต 
ริตตโต 
ดุจฉโต 
สุญญโต 
อัสสามิกโต 
อนิสสรโต 
อวสวัตติโต 


โดยเป็นอื่น 

โดยเป็นของเปล่า 

โดยเป็นของว่าง 

โดยเป็นของสูญ 

โดยไม่มีเจ้าของ 

โดยไม่มีผู้เป็นใหญ่ 

โดยไม่เป็นไปในอำนาจของใครๆ 


[๗๕๘] โยคีท่านนี้ ผู้เห็นอยู่ด้วยประการดังกล่าวมานี้แหละ เป็นอันเรียกได้ว่า 
ยกขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ กำหนดรู้สังขารทั้งหลายอยู่ 


อุปมาด้วยบุรุษจับปลา 

(ถามว่า) แต่โยคาวจรผู้นี้กำหนดรู้สังขารทั้งหลายเหล่านี้อยู่อย่างนั้นเพื่ออะไร ? 

(ตอบวัว) เพื่อให้บรรลุถึงอุบายแห่งการพ้นไป(จากสังขารทั้งหลาย)ในการบรรลุ 
อุบายแห่งการพันไปนั้น มีอุปมาดังต่อไปนี้ 

สมมติว่า บุรุษผู้หนึ่ง คิดจักจับปลา คว้าเอาล่มจับปลาไปสุ่มลงในนั้า บุรุษผู้ 
นั้นหย่อนมือลงไปทางปากสุ่ม จับเอางูไว้ , ที่คอ'ใน (ใต้) นา ก็ดีใจว่า ข้าจับปลาได้แล้ว 


10-1996(1071-1130)8 


1094 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๙๕ 


เขานึกอยู่ว่า “ข้าได้ปลาตัวใหญ่จริงๆ” จึงยกขึ้นมาดู พอเห็นสวัสติกะ(ดอกจัน) ๓ อัน 
ก็รู!ด้ว่าเป็นงู จึงกลัว เห็นโทษร้าย ท้อใจในการจับ (งู) ไว้ ปรารถนาเพื่อที่จะพ้นไป 
จึงทำอุบายเพื่อพันไป (จากงู) แกะปลดมือออก (จากงู) ตั้งแต่ปลายหาง แล้วยก 
แขนขึ้นแกว่ง (งู) เหนือศีรษะ ๒-๓ รอบ ทำให้งูเปลี้ย แล้วเหวี่ยง (งู) ไปด้วยคำว่า 
“ไป ! เจ้างูร้าย” แล้วรีบขึ้นขอบหนอง ยืนมองดูทางที่ตนมา โดยรำพึงอยู่ว่า “เอาละ 
เป็นอันว่าเรารอดพันจากปากของเจ้างูใหญ่มาได้แล้ว” 

ในอุปมานั้น กาลเวลาที่โยคีแม้นี้ได้อัตภาพ (เกิดเป็นมนุษย์) แล้ว ยินดีพอใจ 
มาตั้งแต่แรก (รู้ความ) นั้นเลย เปรียบเหมือนเวลาที่บุรุษผู้นั้นจับงูที่คอมันไว้แล้ว 
ดีใจว่าเป็นปลา การที่โยคีผู้นี้ทำการย่อยความเป็นก้อน (ของสังขาร) ออกไป แล้ว 
เห็นพระไตรลักษณ์ในสังขารทั้งหลาย เปรียบความเหมือนการที่บุรุษผู้นั้นนำเอาหัว (งู) 
ออกมาจากปากสุ่ม แล้วเห็นสวัสติกะ ๓ อัน ภยตุปัฏฐานญาณ (ญาณกำหนดรู้!น 
ความปรากฏโดยความเป็นที่น่ากลัว)ของโยคีท่านนี้เปรียบเหมือนการที่บุรุษผู้นั้นกลัว 
(งู) อาทีนวานุปัสสนาญาณ (ญาณกำหนดรูโดยการเห็นเนืองๆ ซึ่งโทษร้าย) เปรียบ 
เหมือนการเห็นโทษร้ายจากการจับงูนั้น, นิพพิทานุปัสสนาญาณ (ญาณกำหนดรูโดย 
การเห็นเนืองๆ ด้วยความเบื่อหน่าย) เปรียบความท้อใจในการจับ (งู) ไว้ มุญจิดุ¬ 
กมยตาญาณ (ญาณกำหนดรู้ด้วยความปรารถนาที่จะพันไป) เปรียบเหมือนความมุ่ง 
หมายที่จะพันงู การยกพระไตรลักษณ์เข้าในสังขารทั้งหลาย ด้วยปฏิสังขานุปัสสนาญาณ 
เปรียบเหมือนการทำอุบายแห่งการพ้นไป (จากงู) 

ความจริง บุรุษผู้นั้นแกว่งงูทำให้มันเปลี้ย ทำให้มันไม่สามารถวกมากัดได้ แล้ว 
ปล่อยมันไป เป็นการปล่อยอย่างดี ฉันใด โยคาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้น เวียนกำหนด 
สังขารทั้งหลายด้วยการยกขึ้นลู่พระไตรลักษณ์ ทำให้ทุพลภาพ ทำให้ถึงความไม่ 
สามารถปรากฏโดยอาการเที่ยงเป็นสุข เป็นของงดงาม และเป็นอัตตาได้อีกต่อไป 
ชื่อว่าพันไป เป็นการพันไปอย่างดี เพราะฉะนั้น จึงกล่าวไว้ (ข้างต้น) ว่า “กำหนด 
รู้อยู่อย่างนั้น เพื่อให้บรรลุถึงอุบายแห่งการพันไป” 

[๗๕๙] เป็นอันว่า ปฏิสังขาญาณ เกิดขึ้นแล้วแก , โยคาวจรท่านนั้น ด้วยการ 
กำหนดเพียงเท่านี้ ซึ่งเป็นญาณที่ท่านกล่าวระบุถึงไว้ (ในปฏิสัมภิทามรรค) ว่า:- 


10-1996(1071-1130)8 


1095 


1/5/11,2:55/\1\/เ 


















๑๐๙๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

(ถามว่า) “เมื่อพระภิกษุมนสิการโดยความไม , เที่ยง ญาณกำหนดรู้ทบทวน 
(ปฏิสังขาญาณ) อะไรเกิดขึ้น ? เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์... เมื่อมนสิการ 
โดยความเป็นอนัตตา ญาณกำหนดรู้ทบทวนอะไรเกิดขึ้น” 

(ตอบว่า) “เมื่อพระภิกษุมนสิการโดยความไม่เที่ยง ญาณกำหนดทบทวนซึ่ง 
นิมิตเกิดขึ้น เมื่อมนสิการโดยความเป็นทุกข์ ญาณกำหนดรู้ทบทวนความเป็นไป 
(ของสังขารทั้งหลาย) เกิดขึ้น เมื่อมนสิการโดยความเป็นอนัตตา ญาณกำหนดรู้ทบทวน 
ทั้งนิมิตและความเป็นไปเกิดขึ้น” ดังนี้ ๑ 

และคำว่า “กำหนดรู้ทบทวนซึ่งนิมิต” ในพระบาลีนั้น หมายความว่า รู้นิมิต 
คือสังขาร โดยอนิจจลักษณะว่า “ไม่ยั่งยืน เป็นไปชั่วคราว” ก็และเป็นความจริงว่า รู้ 
ก่อนแล้ว ญาณเกิดขึ้นภายหลัง ถึงกระนั้น ท่านก็กล่าวอย่างนั้น ด้วยโวหาร ดุจดังคำ 
ว่า “อาศัยใจและธรรมารมณ์ มโนวิญญาณเกิดขึ้น” ๒ ดังนี้เป็นต้น อีกอย่างหนึ่ง พึง 
ทราบว่า ท่านกล่าวไว้อย่างนั้น เพราะทำคำหน้า (ปฏิสัง ขา - รู้ทบทวน) และคำหลัง 
(อุปปซฺซ ติ - เกิดขึ้น)ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเอกัดดนัย ถึงแม่ในอีก ๒ บท ก็พึง 
ทราบความหมายโดยนัยนี้ ด้วยประการฉะนี้ 

จบ ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ 

6)0* สังขารุเปกขาญาณ 

สุญญตานุปัสสนา การเห็นเนืองๆ โดยความว่างเปล่ามีเงื่อน ๒ 

[๗๖๐] โยคาวจรนั้นครั้นกำหนดรู้ว่า “สังขารทั้งหลายทั้งปวง เป็นของว่างเปล่า” 
ด้วยปฏิสังขานุปัสสนาญาณ ดังกล่าวมาแล้วนั้น จึงกำหนดสุญญตา (ความว่างเปล่า) 
มีเงื่อน ๒ ต่อไป อีกว่า “สังขารนี้ ว่างเปล่าจากอัตตา ๑ หรือ ว่างเปล่าจากสิ่งที่ 
เนื่องด้วยอัตตา ๑” ๓ 


๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๒๗/๓๘๓ ๒ ดูเทยบ ม. อุ. (ไทย ๑๔/๔'๒๑/๔๗๗ 

๓ ดูเทียบ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๖๙/๗๔ 


10-1996(1071-1130)8 


1096 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๙๗ 


สุญญตา มีเงื่อน ๔ 

โยคาวจรนั้นครั้นไม , เห็นอัตตา ไม่เห็นอะไรๆ อื่นที่ตั้งอยู่ในภาวะเป็นบริขารของ 
อัตตา ก็กำหนดรู้ สุญญตา มีเงื่อน ๔ ซึ่งท่านกล่าวไวในอธิการแห่ง สุญญตานุปัสสนา 
นี้ต่อไปอีกว่า 

๑. นาห 0 กฺวจ นิ - ไม่มีฉันอยู่ ณ ที่’ ไหนๆ 

๒. กสฺสจิ กิณจนตสฺมึ - ในความเป็นอะไรๆ ของใครๆ 
๓. น จมม กฺวจ นิ - และไม่มีอยู่ณที่ไหนๆของฉัน 

๔. กิสฺมิณฺจิ กิณฺจนตตฺ ลิ - ไม่มีความเป็นอะไรๆณที่ไหนๆ ๑ 

อธิบายความสุญญตา มีเงื่อน ๔ 

(ถามว่า) กำหนดรู้อย่างไร ? 

(ตอบว่า) 

๑. ที่จริง คำว่า “นาห 0 กฺวจ นิ - ไม่มีฉันอยู่ ณ ที่ ไหนๆ” หมายความว่า 
โยคาวจรผู้นี้ไม่เห็นอัตตา ณ ที่ไหนๆ 

๒. คำว่า “กสฺสจิ กิณฺ จนตสฺมึ ■ในความเป็นอะไรๆ ของใครๆ” หมายความ 
ว่า “ไม่เห็นอัตตาของตนเอง ที่พึงนำเข้าไปในความเป็นอะไรๆ ของใครๆ อื่น” อธิบายว่า 
ไม่เห็นอัตตาที่เป็นพี่ชายน้องชาย ที่พึงนั้นหมายนำเข้ามาในฐานะเป็นพี่ชายน้องชาย 
หรือว่า ไม่เป็นอัตตาที่เป็นสหาย ที่พึงนั้นหมายนำเข้ามาในฐานะเป็นสหาย หรือว่า 
ไม่เป็นอัตตาที่เป็นบริขาร ที่พึงนั้นหมายนำเข้ามาในฐานะเป็นบริขาร 

๓. ในคำว่า “น จ มม กฺวจ นิ - และไม่มือ ยู่ ณ ที่ ไหนๆ ของฉัน” นั้น ยกเอา 
ศัพท์ ว่า “มม - ของฉัน” ออกเสียก่อน (เหลือเพียง) ว่า “น จ กฺวจนิ - และไม่ มี ณ 
ที่ ไหนๆ” มีอธิบายอย่างนี้ว่า “และไม่เห็นอัตตาของบุคคลอื่น ณ ที่ไหนๆ” 

๔. คราวนี้ นำเอาศัพท์ว่า “มม - ของฉัน” มา (ไว่ในประโยคหลัง) ว่า “มม 

กิสฺมิณฺจิ กิณ จนตตฺลิ - ไม่ มี ความเป็นอะไรๆ ณ ที่ ไหนๆ ของฉัน” หมายความว่า 

๑ มีกล่าวถึงในพระบาลีและอรรถกถาหลายแห่ง เช่น ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๗๐/๗๕, ม.อุ.อ.('บาลี) ต/๗๐/๔๓-๔๔, 
องฺ. ดิก. (ไทย) ๒๐/๗๑/'๒๐๑ และดู-องฺ.จตุกุก.อ.(บาล) ๒/๗๑/'๒๑๗, องฺ. จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๑๘๕/'๒๖๖, 
และดู-อง..จตุกุก.อ. (บาลี) ๒/๑๘๕/๔๐๕ 


10-1996 (1071-1130)8 


1097 


1/5/11,2:55/\1\/เ 



















๑๐(3๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“ไม่เห็นว่า อัตตาของบุคคลอื่นนั้นมีอยู่ในความเป็นอะไรๆ ณ ที่ไหนๆ ของฉัน” 
อธิบายว่า ไม่เห็นอัตตาของบุคคลอื่นที่พงนำเข้ามาโดยความเป็นอะไรๆ นี้ ในฐานะ 
ไรๆ คือว่าเป็นพี่ชายน้องชายในฐานะเป็นพี่ชายน้องชายของตน หรือว่าเป็นสหายใน 
ฐานะเป็นสหาย (ของตน) หรือว่า เป็นบริขารในฐานะเป็นบริขาร (ของตน) 

(รวมความ) โยคาวจรท่านนี้ เพราะเหตุที่ 

๑. ไม่เห็นเลยซึ่งอัตตา ณ ที่ไหนๆ 

๒. ไม่เห็นอัตตานั้นที่พึงนำเข้ามาในความเป็นอะไรๆ ของบุคคลอื่น 
๓. ไม่เห็นอัตตาของบุคคลอื่น 

๔. ไม่เห็นอัตตาของบุคคลอื่นที่พึงนำเข้ามาในความเป็นอะไรๆ ของตน 

เพราะฉะนั้น เป็นอันว่า โยคาวจรท่านนี้กำหนดรู้ สุญญตา มี เงื่อน ๔ แล้ว ด้วย 
ประการฉะนี้แล 


สุญญตา โดยอาการ ๖ 

[๗๖๑] ครั้นกำหนดรู้สุญญตามีเงื่อน ๔ อย่างนี้แล้ว โยคาวจรจึงกำหนดรู้ 
สุญญตา โดยอาการ ๖ ต่อไปอก 

(ถามว่า) กำหนดรู้สุญญตา โดยอาการ ๖ อย่างไร ? 

(ตอบว่า) กำหนดรู้ว่า จักขุเป็นของว่างเปล่าจากอัตตา ๑ หรือจากสิ่งเนื่องด้วย 
อัตตา ๑ หรือจากความเป็นของเที่ยง ๑ หรือจากความเป็นของยั่งยืน ๑ หรือจาก 
ความเป็นของคงทน ๑ หรือจากความไม , แปรผันเป็นธรรมดา ๑ 

โสตะ ... ฆานะ ... ชิวหา ... กาย ... ใจ ... รูปเป็นของว่างเปล่า ... เสียง ... 
กลิ่น ... รส ... โผฏฐัพพะ... ธรรมารมณ์เป็นของว่างเปล่า ... จักขุวิญญาณ ... ฯลฯ ... 
มโนวิญญาณ ... จักขุสัมผัส ... 

พึงนำนัยโดยประการดังกล่าวนี้ไปจนถึงชรามรณะ® ด้วยประการฉะนี้ 

สุญญตา โดยอาการ ๘ 

[๗๖๒] ครั้นกำหนดรู้สุญญตาโดยอาการ ๖ อย่างนี้แล้ว จึงกำหนดรูโดย 
อาการ ๘ ต่อไปอีก คือ กำหนดรู้ดังนี้อย่างไรล่ะ รูปไม่มีแก่นสาร หาแก่นสารมิได้ 
ปราศจากแก่นสาร โดยแก่นสารมีสาระว่าเที่ยง ๑ หรือโดยแก่นสารมีสาระว่ายั่งยืน ๑ 


๑ ชุ. จู. (ไทย) ๓0/๘๘/๓๑๘-๓๒๑ 


10-1996(1071-1130)8 


1098 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๐๙๙ 


หรือโดยแก่นสารมีสาระว่าเป็นสุข ๑ หรือโดยแก่นสารมีสาระว่าเป็นอัตตา ๑ หรือ 
โดยเป็นของเที่ยง ๑ หรือโดยเป็นของยั่งยืน ๑ หรือโดยเป็นของคงทน ๑ หรือโดย 
ความเป็นของไม่แปรผันเป็นธรรมดา ๑ 

เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ... จักขุ ... .โสตะ ... ฯลฯ ชรามรณะ 
ไม่มีแก่นสาร หาแก่นสารมิได้ ปราศจากแก่นสาร โดยแก่นสารมีสาระว่าเที่ยง ๑ 
หรือโดยแก่นสารมีสาระว่ายั่งยืน ๑ หรือโดยแก่นสารมีสาระว่าเป็นสุข ๑ หรือโดย 
แก่นสารมีสาระว่าเป็นอัตตา ๑ หรือโดยเป็นของเที่ยง ๑ หรือโดยเป็นของยั่งยืน ๑ 
หรือโดยเป็นของคงทน ๑ หรือโดยความเป็นของไม , แปรผันเป็นธรรมดา ๑ เปรียบ 
เหมือนต้นอ้อไม่มีแก่นหาแก่นมิได้ปราศจากแก่นฉันใดเปรียบเหมือนต้นละหุ่งไม่มีแก่น 
หาแก่นมิได้ ปราศจากแก่น เปรียบเหมือนต้นมะเดื่อ ... ฉันใด เปรียบเหมือนต้นทุ่ม ... 
ฉันใด เปรียบเหมือนต้นทองกวาว ... ฉันใด เปรียบเหมือนฟองฟ้า ... ฉันใด เปรียบ 
เหมือนต่อมฟ้า ... ฉันใด เปรียบเหมือนพยับแดด ... ฉันใด เปรียบเหมือนต้นกล้วย ... 
ฉันใด เปรียบเหมือนมายา ไม , มีแก่น หาแก่นมิได้ ปราศจากแก่น ฉันใด รูป ... ฯลฯ ... 
ชรามรณะ ก็ฉันนั้นนั่นแล ไม่มีแก่นสาร หาแก่นสารมิได้ ปราศจากแก่นสาร โดย 
แก่นสารมีสาระว่าเที่ยง ๑ หรือว่า...ฯลฯ...โดยความเป็นของไม่แปรผันเป็นธรรมดา ๑ 
ดังนี้ 


สุญญตา โดยอาการ ๑๐ 

[๗๖๓] โยคาวจรนั้น ครั้นกำหนดรู้สุญญตาโดยอาการ ๘ อย่างนี้แล้ว จึง 
กำหนดรูโดยอาการ ๑๐ ต่อไปอีก 
(ถามว่า) กำหนดรู้อย่างไร ? 

(ตอบว่า) โยคาวจรผู้นั้นเห็นอยู่ซึ่งรูปโดยความเป็นของว่าง ๑ เห็นอยู่โดย 
ความเป็นของว่างเปล่า ๑ ...โดยความเป็นของสูญ ๑ ...โดยความเป็นอนัตตา ๑ ...โดย 
ความไม่มีผู้เป็นใหญ่ ๑ ... โดยความไม่เป็นของพึงกระทำได้ตามความปรารถนา ๑ ... 
โดยความเป็นของอันบุคคลไม , พึงบรรลุถึง ๑ ... โดยเป็นของไม่เป็นไปในอำนาจ ๑ ... 
โดยความเป็นปรปักษ์ ๑ ... โดยความเป็นของว่าง ๑ 

เห็นอยู่ซึ่งเวทนา ... วิญญาณโดยความเป็นของว่าง ... ฯลฯ ... เห็นอยู่ ... โดย 
ความเป็นของว่าง ดังนี้ 


10-1996(1071-1130)8 


1099 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















๑๑๐๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


สุญญตา โดยอาการ ๑๒ 

[๗๖๔] ครั้นกำหนดรู้สุญญตาโดยอาการ ๑๐ อย่างนี้แล้ว จึงกำหนดรู้โดย 
อาการ ๑๒ ต่อไปอีก คือ กำหนดรู้ดังนี้อย่างไรล่ะ 

รูปมิใช่สัตว์ ๑ มิใช่ชีวะ ๑ มิใช่คน ๑ มิใช่มาณพ ๑ มิใช่สตรี ๑ มิใช่บุรุษ ๑ 
มิใช่อัตตา ๑ มิใช่ของเนื่องด้วยอัตตา ๑ มิใช่เรา ๑ มิใช่ของเรา ๑ มิใช่ของบุคคลอื่น ๑ 
มิใช่ของใครๆ ๑ 

เวทนา ... สัญญา ... สังขาร ... วิญญาณ ... มิใช่ของใครๆ ดังนี้ 

สุญญตา โดยอาการ ๔๒ 

[๗๖๕] ครั้นกำหนดรู้สุญญตาโดยอาการ ๑๒ อย่างนี้แล้ว จึงกำหนดรู้สุญญตา 
โดยอาการ ๔๒ ด้วยดีรณปริญญา (กำหนดรู้ด้วยความไตร่ตรอง) ต่อไปอีก กล่าวคือ 


เห็นอยู่ซึ่งรูป 

๑. อนิจจโต 

โดยความไม่เที่ยง 

๒. 

ทุกขโต 

โดยเป็นทุกข์ 

๓. 

โรคโต 

โดยเป็นโรค 

๔. 

คัณฑโต 

โดยเป็นหัวนื 

๔. 

สัลลโต 

โดยเป็นลูกศรเสียบ 

๖. 

อฆโต 

โดยความชั่วร้าย 

๗. 

อาพาธโต 

โดยความป่วยไข้ 

๘. 

ปรโต 

โดยเป็นปรปักษ์ 

๙. 

ปโลกโต 

โดยความแตกทำลาย 

๑๐. 

อีติโต 

โดยความหายนะ (จัญไร) 

๑๑. 

อุปัททวโต 

โดยเป็นอุปัท'วะ 

๑๒. 

ภยโต 

โดยเป็นภัย 

๑๓. 

อุปสัคคโต 

โดยเป็นอุปสรรค 

๑๔. 

จลโต 

โดยความหวั่นไหว 

๑๔. 

ปภังคุโต 

โดยความผุพัง 


10-1996(1071-1130)8 1100 1/5/11,2:56/ปVI 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


© © 0 © 


๑๖. 

อัทธุวโต 

โดยความไม่ยั่งยืน 

๑๗. 

อตาณโต 

โดยไม่เป็นที่ต้านทาน 

๑๗. 

อเลณโต 

โดยไม่เป็นที่หลบลี้ 

๑๙. 

อสรณโต 

โดยไม่เป็นที่พึ่ง 

๒๐. 

อสรณีภูตโต 

โดยเป็นสิ่งที่ถือเป็นที่พึ่งมิได้ 

๒๑. 

ริตตโต 

โดยเป็นของเปล่า 

๒๒. 

ตุจฉโต 

โดยเป็นของว่าง 

๒๓. 

สุญญโต 

โดยเป็นของสูญ 

๒๔. 

อนัตตโต 

โดยไม่มีอัตตา 

๒๔. 

อนัสสาทโต 

โดยหาความอบอุ่นใจมิได้ 

๒๖. 

อาทีนวโต 

โดยเป็นโทษร้าย 

๒๗. 

วิปริณามธัมมโต 

โดยมีความแปรผันไปเป็นธรรมดา 

๒๘. 

อสารกโต 

โดยหาแก่นสารมิได้ 

๒๙. 

อฆมูลโต 

โดยเป็นมูลแห่งความชั่วร้าย 

๓๐. 

วธกโต 

โดยเป็นฆาตกร 

๓๑. 

วิภวโต 

โดยปราศจากความเจริญ 

๓๒. 

สาสวโต 

โดยมีอาสวะ 

๓๓. 

สังขตโต 

โดยเป็นของถูกปรุงแต่งไว้ 

๓๔. 

มารามิสโต 

โดยเป็นเหยื่อล่อของมาร 

๓๔. 

ซาติธัมมโต 

โดยมีความเกิดเป็นธรรมดา 

๓๖. 

ชราธัมมโต 

โดยมีความแก่เป็นธรรมดา 

๓๗. 

พยาธิธัมมโต 

โดยมีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา 

๓๘. 

มรณธมมโต 

โดยมีความตายเป็นธรรมดา 

๓๙. 

โสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสธัมมโต โดยมีความโศก มีความครํ่าครวญ 
มีทุกข์ มีความโทมนัส มีความคับแค้นใจเป็นธรรมดา 

๔๐. 

สมูทยโต 

โดยเป็นแดนเกิด 

๔๑. 

อัตถังคมโต 

โดยการถึงความดับสูญ 

๔๒. 

นิสสรณโต 

โดยเป็นของควรหลีกหนีไป 


เห็นอยู่ซึ่งเวทนา ... ซึ่งสัญญา ...ซึ่งสังขาร...ซึ่งวิญญาณโดยความไม่เที่ยง ฯลฯ 
โดยเป็นของควรหลีกหนีไป 


10-1996(1071-1130)8 


1101 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















๑๑๐๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

อนึ่ง ท่านกล่าวคำต่อไปนี้ไว้ว่า “เมื่อเห็นรูปโดยความไม่เที่ยง ฯลฯ โดยเป็น 
ของควรหลีกหนีไป ชื่อว่าเห็นโลกโดยความเป็นของว่างเปล่า เมื่อเห็นเวทนา ... ฯลฯ ... 
วิญญาณ โดยความไม่เที่ยง ฯลฯ โดยเป็นของควรหลีกหนีไป ชื่อว่าเห็นโลกโดย 
ความเป็นของว่างเปล่า (สมด้วยพระพุทธดำรัสที่ตรัสแก , ท่านโมฆราชว่า) 

สุณฺณโต โลก 0 อเวกฺขสฺสุ โมฆราช สทา สโต 

อตฺตานุทิฏฺเ โอหจฺจ เอว 0 มจฺจุตฺตโร สิยา 

เอว 0 โลก 0 อเวกฺขนฺต 0 มจฺจุราชา น ปสฺสติ. 

แปลความว่า 

ดูก่อนโมฆราช ท่านจงเป็นผู้มีสติตลอดเวลา มองเห็น 
โลกโดยความเป็นของว่างเปล่า พึงถอนอัตตานุทิฏฐ (คือ 
ความเห็นเนืองๆ ว่ามีอัตตา) เสียจึงจะเป็นผู้ข้ามพ้นมฤตยู 
ด้วยอาการอย่างนั้น มัจจุราช (มองหา) ไม่เห็นบุคคลผู้มอง 
เห็นโลกอย่างนี้ ๑ 


วิโมกขกถา 

[๗๖๖] ครั้นโยคาวจรเห็น (โลก) โดยความเป็นของว่างเปล่าอย่างนั้นแล้ว ยก 
ขึ้นสู่พระไตรลักษณ์ กำหนดรู้สังขารทั้งหลายอยู่ ก็ละความกลัวและความพึงพอใจ 
เสียได้ เป็นผู้มีตนเป็นกลาง วางเฉยในสังขารทั้งหลาย ไม่ถือว่า “เป็นเรา” หรือว่า 
“เป็นของเรา” เป็นเหมือนบุรุษผู้หย่าขาดภรรยาแล้ว 

สังขารุเปกขาญาณเปรียบด้วยบุรุษผู้หย่าขาดภรรยา 

เล่ากันว่า บุรุษผู้มีภรรยาเป็นที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าพึงพอใจ ปราศจาก 
ภรรยานั้นเลียแล้ว เขามิสามารถทนอยู่ได้แม้แต่ครู่เดียว เขารักภรรยานั้นเลียเหลือเกิน 
บุรุษผู้นั้นเห็นสตรีผู้เป็นภรรยานั้น ยืนอยู่ก็ดี นั้งอย่ก็ดี (หรือนอนอยู่ก็ดี) พูดอยู่ก็ดี 
หัวเราะอยู่ก็ดี กับบุรุษอื่น (เขาก็โกรธ ขัดเคืองใจ ประสบโทมนัสเป็นอย่างยิ่ง ครั้น 


๑ ดูเทยบ ชุ. สุ. (ไทย) ๒๕/๑๑'๒๖/๗๗๒, ชุ.จู. (ไทย) ๓0/๘๘/๓๐๙ 


10-1996(1071-1130)8 


1102 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๐๓ 


กาลต่อมา บุรุษนั้นได้เห็นโทษชั่วร้ายของสตรีผู้นั้น ก็มีความปรารถนาที่จะพ้น (จาก 
เธอ) จึงหย่าขาดเธอ ไม่ถือหญิงนั้นว่า “เป็นของเรา” จำเดิมแต่นั้นมา แม้เขาจะเห็น 
เธอ ทำอะไรๆ อยู่กับใครๆ ก็ไม่โกรธเคือง ไม่ถึงความโทมนัส มีตนเป็นกลางวาง 
เฉยได็โดยแท้ ชื่อฉันใด โยคาวจรผู้นี้ก็เหมือนกันฉันนั้น เป็นผู้มีความปรารถนาเพื่อ 
พันไปเสียจากสังขารทั้งปวง กำหนดรู้สังขาร ทั้งหลายอยู่ด้วย ปฏิสังขานุปัสสนา ไม่ 
เห็นความที่สังขารทั้งหลายเป็นของที่พึงถือเอาได้ว่า “เป็นเรา เป็นของเรา” จึงละ 
ความกลัวและความพึงพอใจเสียได้ เป็นผู้มีตนเป็นกลางวางเฉยในสังขารทั้งปวง 
เมื่อโยคาวจรผู้นั้นรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่อย่างนี้ จิตก็ถอยกลับ หวนกลับ วกกลับ ไม , 
แพร่กระจายไปในภพ ๓ ในกำเนิด ๔ ในคติ ๕ ในวิญญาณฐิติ ๗ ในสัตตาวาล ๙ 
วางเฉยอยู่ หรือถอยกลับมา ตั้งมั่นอยู่ เปรียบเหมือนหยดนั้าในใบบัวซึ่งขอบใบ 
งอนิดๆ กลิ้งกลับอยู่ วกกลับอยู่ กลอกกลับอยู่ไม่แผ่กระจายไป ชื่อแม้ฉันใด (จิตของ 
โยคาวจร) ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เปรียบเหมือนขนไก่หรือสายเอ็น ที่เขาใส่เผาในไฟ ก็ 
งอกลับ งอนกลับ วกกลับ ไม่เหยียดยืดออก ชื่อแม้ฉันใด จิต (ของโยคาวจร) ก็ฉัน 
นั้นเหมือนกัน ถอยกลับ หวนกลับ วกกลับ ไม่แพร่กระจายไป ๑ ในภพ ๓ ในกำเนิด ๔ 
ในคติ ๕ ใน'วิญญาณฐิติ ๗ ในสัตตาวาล ๙วางเฉยอยู่ หรือ ถอยกลับ ตั้งมั่นอยู่ 

เป็นอันว่า ญาณชื่อ สังขารเปกขาญาณ เกิดขึ้นแล้วแก่โยคีท่านนั้น ด้วย 
ประการฉะนี้ 


อุปมาด้วยนกการู้ทิศ 

[๗๖๗] แต่ว่า ลังขารุเปกขาญาณที่เกิดขึ้นแล้วนี้นั้น ถ้าเห็นพระนิพพาน อัน 
เป็นทางสันติ โดยความสงบ ก็จะสลัดทิ้งความเป็นไปของสังขารทั้งปวงแล้วแล่นเข้าสู่ 
พระนิพพานเลยทีเดียว หากว่า ยังไม่เห็นพระนิพพาน โดยความสงบ (ลังขารุเปกขา 
ญาณนั้น) ก็มีสังขารเป็นอารมณ์อย่างเดียว แล้วดำเนินไปอยู่ แล้วๆ เล่าๆ เปรียบ 
เหมือนนกกาของพวกพ่อค้าเดินเรือทะเล ๒ 


๑ องฺ. สตฺตก. (ไทย) ๒๓/๔๙/๗๕-๗๙ 

๒. ดูเทียบ ที. สี. (ไทย) ๙/๔๙๗/๒๑๙, องฺ. ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๕๔/๕๒๗ 

ในสมัยโบราณ เมื่อยังไม่รู้จักใช้เข็มทิศ นักเดินเรือทะเลโบราณ เช่น ชาวอินเดีย และพวกนอร์สแมน 
หรือพวกไวกิงส์ใช้วิธีปล่อยนกกานำทิศ 


10-1996 (1071-1130)8 


1103 


1/5/11,2:56/ผ] 



















6 ) 6 ) 0 (3ะ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เล่ากันมาว่า พวกพ่อค้าเดินเรือทะเล (สมัยโบราณ) เมื่อจะขึ้นเรือ (เดินทางไปใน 
มหาสมุทร) ได้จับเอานกกาที่เรียกว่า ทิสากากะ (คือ'นกกาผู้รู้ทิศ) ไปด้วย คราวใด 
เรือถูกลมพายุซัดไปยังประเทศต่างถิ่น ฝังก็ไม่ปรากฏ คราวนั้น พวกพ่อค้าเหล่านั้น 
ก็ปล่อยการู้ทิศไป กานั้นก็โดดจากไม้สลักเสากระโดงเรือขึ้นสู่อากาศ แล้วบินไปตาม 
ทิศใหญ่ ทิศน้อยทั่ว ทุก ทิศ ล้ามันเห็นฝัง มันก็บินมุ่งหน้าไปยังฝังนั้นเลย หากว่า มัน 
ไม่เห็นฝัง มันก็บินกลับมาเกาะอยู่ที่ไมัสลักเสากระโดงเรือนั้นเอง ครั้งแล้วครั้งเล่า 
ลังขารุเปกขาญาณก็ฉันนั้นเหมือนกัน ล้าเห็นพระนิพพานอันเป็นทางสันติโดยความสงบ 
ก็สลัดทิ้งความเป็นไปของสังขารทั่งปวง แล้วแล่นเข้าสู่พระนิพพานเลยทีเดียว 
หากว่ายังไม , เห็น (พระนิพพาน) ก็มีสังขารเป็นอารมณ์อยู่นั้นแหละ ดำเนินไปแล้วๆ 
เล่าๆ 

สังขารุเปกขาญาณนี้นั้น เปรียบเหมือนเมล็ดแป้งที่กลิ้งกระทบอยู่ ณขอบกระด้งฝัด 
(หรือ) เปรียบเหมือนเมล็ดฝัายที่เขาหีบออกจากฝัายกลิ้งกระทบอยู่ ครั้นกำหนดรู้ 
สังขารทั่งหลายโดยประการต่างๆ แล้ว ก็สลัดทิ้งความกลัวและความพึงพอใจเสีย 
มี ตนเป็นกลาง (วางเฉย) ในการพิจารณาเลือกเฟ้นสังขาร ตั้งอยู่โดย อนุปัสสนา ๓ 
ประการ สังขารุเปกขาญาณที่ตั้งอยู่อย่างนี้ ก็มาถึงความเป็น วิ โมกขมุข (ประตู 
แห่งวิโมกข์ คือ พระนิพพาน) ๓ ประการ เป็นปัจจัยแห่งการจำแนกพระอริยบุคคล 
๗ จำพวก 

ว่าด้วยวิโมกข์ ๓ 

[๗๖๘] ในการถึงความเป็น วิ โมกขมุข และความเป็นปัจจัยแห่งการจำแนก 
พระอริยบุคคล ๗ นั้น นับว่าวิปัสสนาญาณนี้มาถึงความเป็น วิ โมกขมุข ๓ อย่าง 
โดยความเป็นอธิบดี (ความยิ่งใหญ่) ของอินทรีย์ ๓ (สัทธินทรีย์ ๑ สมาธินทรีย์ ๑ 
ปัญญินทรีย์ ๑) เพราะดำเนินไปด้วยอนุปัสสนา ๓ ประการ เพราะท่านกล่าวว่า อนุ- 
ปัสสนา ๓ ก็คือ วิโมกขมุข ๓ ดังพระบาลี (แปลความได้) ว่า “อันว่า วิโมกขมุข ๓ นี้แล 
ดำเนินไปเพื่อออกไปจากโลกกล่าวคือ เพื่อเห็นอยู่เสมอเนืองๆ ซึ่งสังขารทั่งปวง โดย 
ขอบเขตและโดยวนรอบ ๑ เพื่อให็จิตแล่นเข้าสู่ธาตุหานิมิตมิได้ (พระนิพพาน) ๑ เพื่อ 


10-1996(1071-1130)8 


1104 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


©© 0 ( 5 ? 


เร่งเร้าใจให้จดจ่ออยู่เสมอในสังขารทั้งปวง ๑ เพื่อให้จิตแล่นเข้าสู่ธาตุหาที่ตั้งกิเลส 
มิได้ ๑ เพื่อเห็นอยู่เสมอเนืองๆ ซึ่งธรรมทั้งปวงโดยความเป็นปรปักษ์ ๑ และเพื่อให้ 
จิตแล่นเข้าสู่ธาตุอันว่างเปล่า ๑ วิโมกขมุข ๓ นี้ ดำเนินไปเพื่อออกไปจากโลก” ดังนี้ ๑ 

คำว่า “โดยขอบเขตและโดยวนรอบ” ใน (คำแปล) พระบาลีนั้น หมายความว่า 
โดยกำหนดขอบเขตอยู่ด้วยความเกิดและความดับ และโดยวนรอบ (ด้วยความเกิด 
และความดับ) เพราะว่า อนิจจานุปัสสนากำหนดขอบเขตว่า “ก่อนแต่เกิดขึ้น สังขาร 
ทั้งหลายหามีไม่” แล้วติดตามดูภูมิที่ไปของสังขารทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เสมอ ก็เห็น 
อยู่เสมอเนืองๆ โดยวนรอบ (เป็นวงกลม) ว่า “หลังจากดับ สังขารทั้งหลายเหล่านั้น 
หาดำเนินไปที่อื่นไม่ (แต่) อันตรธานไป ณ ที่นั้นนั้นเอง” คำว่า “เพื่อเร่งเร้าใจให้ 
จดจ่ออยู่เสมอ” หมายความว่า เพื่อให้จิตเกิดสังเวช เพราะว่า ด้วยทุกขานุปัสสนา 
(การเห็นเนืองๆ โดยความเป็นทุกข์) จิตก็สังเวชในสังขารทั้งหลาย คำว่า “เพื่อเห็น 
อยู่เสมอเนืองๆ ... โดยความเป็นปรปักษ์” หมายความว่า เพื่อเห็นอยู่เสมอเนืองๆ 
โดยไม่มีอัตตาอย่างนี้ว่า “ไม , มีเรา ไม่มีของเรา” บททั้ง ๓ นี้ พึงทราบว่า ท่านกล่าว 
ด้วยอนุปัสสนา ๓ มีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้น ด้วยประการฉะนี้ เพราะเหตุนั้นแล 
ในการวิสัชนาปัญหาในลำดับต่อจากนั้นไป ท่านจึงกล่าวไว้ว่า “เมื่อมนสิการอยู่โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง สังขารทั้งหลายปรากฏโดยความสิ้นไป เมื่อมนสิการอยู่โดย 
ความเป็นทุกข์ สังขารทั้งหลายปรากฏโดยความน่ากลัว เมื่อมนสิการโดยความไม่มี 
อัตตา สังขารทั้งหลายปรากฏโดยความว่างเปล่า” ดังนี้ ๒ 

[๗๖๙] (ถามว่า) แต่ทว่า วิโมกข์ทั้งหลายซึ่งมีอนุปัสสนาเหล่านี้เป็นมุขนั้น 
คือ อะไรบ้าง ? 

(ตอบว่า) ได้แก่ วิโมกข์ ๓ เหล่านี้ คือ อนิมิตตวิโมกข์ ๑ อัปปณิหิตวิโมกข์ ๑ 
สุญญตว้โมกข์ ๑ ความจริง ท่านก็กล่าวคำนี้ไว้แล้วว่า “โยคาวจรผู้มนสิการอยู่โดย 
ความเป็นของไม่เที่ยง เป็นผู้มากด้วยอธิโมกข์(ความเชื่อ) ก็ได้เฉพาะซึ่งอนิมิตตวิโมกข์ 
โยคาวจรผู้มนสิการอยู่โดยความเป็นทุกข์ เป็นผู้มากด้วยปัสสัทธิ (ความสงบ) ก็ได้ 
เฉพาะซึ่งอัปปณิหิตวิโมกข์ โยคาวจรผู้มนสิการอยู่โดยความไม่มีอัตตา เป็นผู้มาก 
ด้วยความรู้ ก็ได้เฉพาะซึ่งสุญญตวิโมกข์” ดังนี้ ๓ 


๑ ดูเทยบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๑๙/๓๖๕ ๒ ดูเทยบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๑๙/๓๖๖ 

๓ ดูเทยบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๒๓/๓๗๗ 


10-1996(1071-1130)8 


1105 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















๑๑๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อนึ่ง ในวิโมกข์ ๓ นี้ พึงทราบว่า อริยมรรคที่ทำพระนิพพานเป็นอารมณ์ แล้ว 
ดำเนินไป โดยอาการหานิมิตมิได้ คือ อนิมิตตวิโมกข์ เพราะว่า อริยมรรคนั้น ชื่อ 
ว่าอนิมิตตะ เพราะเกิดขึ้นจากธาตุที่หานิมิตมิได้ และชื่อว่า วิโมกข์ เพราะพ้นแล้ว 
จากกิเลสทั้งหลาย (และ) พึงทราบโดยนัยนี้เช่นกันว่า อริยมรรคที่ทำพระนิพพาน 
เป็นอารมณ์ แล้วดำเนินไปโดยอาการหากิเลสเป็นที่ตั้งมิได้ คือ อัปปณิหิตวิโมกข์ อริย 
มรรคที่ทำพระนิพพานเป็นอารมณ์ แล้วดำเนินไปโดยอาการว่างเปล่า คือ สุญญต¬ 
ริโมกข์ 

[๗๗๐] แต่วิโมกข์ที่กล่าวไวิในพระอภิธรรม มีเพียง ๒ อย่างเท่านั้น ซึ่งท่าน 
กล่าวไว้อย่างนี้ว่า ‘ไนสมัยใด พระภิกษุทำโลกุตตรฌานเป็นเครื่องออกไป (จากโลก) 
ถึงความไม่สะสมไว้ ให้เกิดขึ้น เพื่อละเสียซึ่งความเห็นผิดทั้งหลาย เพื่อบรรลุปฐมภูมิ 
(โสดาปัตติผล) ว่างเว้นแล้วโดยแท้จากกามทั้งหลาย ... เข้าถึงฌานที่ ๑ อันเป็นอัป- 
ปณิหิตะอยู่ ... เข้าถึงฌานที่ ๑ อันเป็นสุญญตะอยู่”® 

ที่กล่าววิโมกข์[นพระอภิธรรมมีเพียง ๒ นั้น ท่านกล่าวหมายถึงการมา (ของ 
มรรค) โดยทางวิปัสสนาโดยตรง เพราะถึงแม้ว่า ท่านได้กล่าวถึงวิปัสสนาญาณไวิใน 
คัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคแล้วว่า “เป็นสุญญตว้โมกข์ ด้วยการปลดเปลื้องเสียซึ่งความ 
ยึดมั่น” โดยอธิบายอย่างนี้ว่า “อนิจ'จานุปัสส'นาญาณ ชื่อ'ว่าสุญญตริโมกข์ เพราะ 
ปลดเปลื้องเสียซึ่งความยึดมั่น ว่าเป็นของเที่ยง ทุกขานุปัสสนาญาณ ชื่อว่าสุญญต¬ 
ริโมกข์ เพราะปลดเปลื้องเสียซึ่งความยึดมั่นว่าเป็นสุข อนัตตานุปัสสนาญาณ ชื่อว่า 
สุญญตว้โมกข์ เพราะปลดเปลื้องเสียซึ่งความยึดมั่นว่ามีอัตตา” ๒ ดังนี้ อย่าง ๑ ว่า 
“เป็นอนิมิตตวิโมกข์ ด้วยการปลดเปลื้องเสียซึ่งนิมิต โดยอธิบายอย่างนี้ว่า “อนิจจา¬ 
นปัสสนาญาณ ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ เพราะปลดเปลื้องเสียซึ่งนิมิตว่าเป็นของเที่ยง 
ทุกขานุปัสสนาญาณ ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ เพราะปลดเปลื้องเสียซึ่งนิมิตว่าเป็นสุข 
อนัตตานุปัสสนาญาณ ชื่อว่าอนิมิตตวิโมกข์ เพราะปลดเปลื้องเสียซึ่งนิมิตว่ามีอัตตา” 
ดังนี้ ๓ อย่าง ๑ และว่า “เป็นอัปปณิหิตวิโมกข์ ด้วยการปลดเปลื้องเสียซึ่งตัณหาเป็นที่ 


๑ ดูเทียบ อภิ. สงฺ. (แปล) ๓๔/๓๔๓-๓๕๐/๑๐๓-๑๐๕ แต่ใน อภิ. สงฺ. กล่าวถึงสุญญตะก่อน แล้วจึงกล่าว 
อัปปณิหิตะ ๒ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๒๙/๓๘๗ 

๓ ดูเทยบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๒๙/๓๘๘ 


10-1996(1071-1130)8 


1106 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๐๗ 


ตั้งมั่น (ปณิธิ) โดยอธิบายอย่างนี้ว่า “อนิจจานุปัสสนาญาณ ชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ 
เพราะปลดเปลื้องเสียซึ่งปณิธิว่าเที่ยง ทุกขานุปัสสนาญาณ ชื่อว่า อัปปณิหิตวิโมกข์ 
เพราะปลดเปลื้องเสียซึ่งปณิธิว่าเป็นสุขอนัตตานุปัสสนาญาณชื่อว่าอัปปณิหิตวิโมกข์ 
เพราะปลดเปลื้องเสียซึ่งปณิธิว่ามีอัตตา” ดังนี้ ๑ อย่าง ๑ แม้อย่างนั้นก็ตาม 
วิปัสสนาญาณนั้น ก็หาเป็นอนิมิตตะโดยตรงไม่ เพราะยังละนิมิตคือสังขารมิไต้ แต่ 
ทว่าเป็นทั้งสุญญตะและอัปปณิหิตะโดยตรง และด้วยการมา (ของมรรค) โดย 
วิปัสสนาญาณนั้น ท่านจึงยกวิโมกข์ขึ้นไวิในขณะแห่งอริยมรรค เพราะฉะนั้น พึง 
ทราบเถิดว่า ท่านกล่าวถึงวิโมกข์!ว้ (ในพระอภิธรรม) เพียง ๒ เท่านั้น คือ อัปปณิ¬ 
หิ ตวิโมกข์และสุญญตว้โมกข์ 

กล่าวด้วยวิโมกข์ ในอธิการแห่งวิปัสสนานี้ เพียงนี้ก่อน 

พระอริยบุคคล ๗ จำพวก 

[๗๗๑] คำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้อีกว่า “(ลังขารุเปกขาญาณ) ... เป็นปัจจัยแก่ 
การจำแนกพระอริยบุคคล ๗จำพวก” พระอริยบุคคล ๗จำพวกในคำกล่าว (ข้างต้น) 
นั้น ก่อนอื่น ได้แก่ พระอริยบุคคล ๗ จำพวกเหล่านี้ คือ 


๑. 

สัทธานุสารี 

ผู้ดำเนินไปด้วยศรัทธา 

๒. 

สัทธาวิมุต 

ผู้พ้นพิเศษด้วยศรัทธา 

๓. 

กายสักขี 

ผู้มีนามกายเป็นสักขีพยาน 

๔. 

อุภโตภาควิมุต 

ผู้พันพิเศษโดยส่วนทั้งสอง 

๔. 

ธมมานุสารี 

ผู้ดำเนินไปด้วยธรรม คือ ปัญญา 

๖. 

ทิฏฐิปัตตะ 

ผู้บรรลุด้วยการเห็น (อริยมรรค) 

๗. 

ปัญญาวิมุต 

ผู้พันพิเศษด้วยปัญญา 


ลังขารุเปกขาญาณนี้ เป็นปัจจัยแก่การจำแนกพระอริยบุคคล ๗ จำพวกเหล่านั้น 
ด้วย 


๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๒๙/๓๘๙ 


10-1996(1071-1130)8 


1107 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















๑๑๐๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

[๗๗๒] (๑) และ (๒) เพราะว่า ท่านผู้!ด มนสิการโดยความไม่เที่ยง เป็นผู้ 
มากด้วยอธิโมกข์ (ความเชื่อ) ได้เฉพาะซึ่งสัทธินทรีย์ ท่านผู้นั้นเป็น สัทธา นุ สา รี ใน 
ขณะ (บรรลุ) โสดาปัตติมรรค เป็นสัทธาวิมุตใน ๗ ฐานะ (อริยมรรค อริยผล) นอกนี้ 

[๗๗๓] (๓) ส่วนท่านผู้[ด มนสิการอยู่โดยความเป็นทุกข์ เป็นผู้มีปัสลัทธิ 

(ความสงบ) มาก ได้เฉพาะซึ่งสมาธินทรีย์ ท่านผู้นั้น ชื่อว่าเป็น กายสักขี ในทุกฐานะ 
(คือ ในอริยมรรค อริยผลทั้ง ๘) 

(๔) แต่ท่านผู้!ค้อรูปฌานแล้ว บรรลุ (อริย) ผลสุดยอดแล้วเป็นผู้มีนามว่า 

ธุภโตภาควิมุต 

[๗๗๔] (๔) ส่วนท่านผู้!ด มนสิการอยู่โดยความเป็นอนัตตา เป็นผู้มีค'วามรู้ 
มาก ได้เฉพาะซึ่งปัญญินทรีย์ ท่านผู้นั้น เป็น ธมมานุสา รี ในขณะโสดาปัตติมรรค 

แต่ (๖) และ (๗) เป็น ทิฏฐิปัตตะ ใน ๖ ฐานะ และเป็น ปัญญาวิมุต ในผล 
สุดยอด (อรหัตผล) 

[๗๗๕] เป็นความจริง ท่านกล่าวไว้ดังนี้ว่า:- “สำหรับท่านผู้มนสิการอยู่โดย 
ความไม่เที่ยง สัทธินทรีย์มีประมาณมาก ท่านผู้มนสิการได้บรรลุโสดาปัตติมรรค เพราะ 
สัทธินทรีย์มีประมาณมาก เพราะฉะนั้น จึงเรียกว่า สัทธานุสารี” ๑ อนึ่ง ท่านยังกล่าวไว้ 
ด้วยว่า “สำหรับผู้มนสิการอยู่โดยความไม่เที่ยง สัทธินทรีย์ย่อมมีประมาณมาก 
เพราะเหตที่สัทธินทรีย 6 มประมาณมาก จึงเป็นอันทำให้เห็นแจ้งแล้วซึ่งโสดาปัตติผล 
เพราะฉะบัน จึงเรียกท่านว่า สัทธาวิมุต” ๒ ดังนี้เป็นต้น 

[๗๗๖] ทั้งยังได้กล่าวไว้อีกว่า “เรียกว่า สัทธาวิมุต เพราะผู้เชื่ออยู่เป็นผู้พ้น 
พิเศษแล้ว เรียกว่า กายสักขี เพราะทำให้เห็นแจ้งแล้วในลำดับแห่งอรูปฌานที่ตน 
สัมผัสแล้ว เรียกว่า ทิฏฐิปัตตะ เพราะบรรลุแล้วในลำดับแห่งการเห็น (อนึ่ง) เรียกว่า 
สัทธาวิมุต เพราะเชื่ออยู่จึงพันพิเศษ เรียกว่า กายสักขี เพราะถูกต้องซึ่งการสัมผัส 
ด้วยฌานก่อน จึงทำให้เห็นแจ้งซึ่งนิโรธ คือพระนิพพานในภายหลัง เรียกว่า ทิฏฐิปัตตะ 
เพราะรู้แล้ว เห็นแล้ว ทราบแล้ว เห็นแจ้งแล้ว สัมผัสแล้ว ด้วยปัญญา คือญาณ 
กำหนดรู้ว่า “สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ นิโรธ (คือความดับ) เป็นสุข” ดังนี้ ๓ 


๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๒๑/๓๗๑-๓๗๒ 
๒ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๒๑/๓๗๐ 


ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๒๑/๓๗๒ 


10-1996(1071-1130)8 


1108 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


๑ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๐๙ 


[๗๗๗] ส่วนในอีก ๔ บทนั้น พึงทราบความหมายของคำอย่างนี้ คือ ท่าน 
ผู้!ดดำเนินตามศรัทธา หรือว่าดำเนินไป คือไปด้วยศรัทธา เพราะเหตุนี้ท่านผู้นั้นชื่อว่า 
สัทธานุสารี อนึ่ง ท่านผู้!ดดำเนินตามธรรมกล่าวคือปัญญา หรือดำเนินตามไปด้วย 
ธรรม (คือปัญญา) เพราะเหตุนี้ ท่านผู้นั้นชื่อว่า ธัมมานุสารี เช่นกัน ท่านผู้!ดพ้น 
พิเศษแล้วโดยส่วนทั้งสอง คือ ด้วยอรูปฌานและด้วยอริยมรรค เพราะเหตุนี้ท่านผู้นั้น 
ชื่อว่า อุภโตภาควิมุต ท่านผู้!ดกำหนดรู้อยู่ เป็นผู้พันพิเศษแล้ว เพราะเหตุนี้ ท่านผู้ 
นั้นชื่อว่า ปัญญาวิมุต ด้วยประการดังกล่าวมาฉะนี้ 

สังขารุเปกขาญาณ มี ๓ ชื่อ 

[๗๗๘] แต่ว่า สังขารุเปกขาญาณนี้นั้น โดยความหมาย ก็เป็นญาณเดียวกัน 
กับ ๒ ญาณข้างต้น (คือ มุญจิตุกัมยตาญาณ และปฏิสังขานุปัสสนาญาณ) เพราะ 
เหตุนั้น ท่านพระโบราณาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่า “สังขารเปกขาญาณนี้ ญาณ 
เดียวนั้นแลได้ชื่อ ๓ ชื่อ คือ เกิดขึ้นในตอนต้น มีชื่อว่า มุญจิตุกัมยตาญาณ เกิดขึ้นใน 
ตอนกลาง มีชื่อว่า ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ และในตอนท้ายที่บรรลุถึงยอด มีชื่อว่า 
สังขารุเปกขาญาณ” 

[๗๗๙] ถึงแม้ในพระบาลี (ปฏิสัมภิทามรรค) ๑ ท่านก็กล่าวไว้ (ดังคำแปล 
ต่อไปนี้) ว่า “(ถาม) ปัญญา ในความปรารถนาเพื่อพันไป ในการพิจารณาทบทวนและ 
ในการตั้งเฉยอยู่ เป็นลังขารุเปกขาญาณ คืออย่างไร ? (ตอบ) คือ ปัญญาในความ 
ปรารถนาเพื่อพันไป ในการพิจารณาทบทวนซึ่งความเกิดขึ้น (ของสังขาร) และใน 
การตั้งเฉยอยู่ ชื่อว่าลังขารุเปกขาญาณ ปัญญาในความปรารถนาเพื่อพันไป ในการ 
พิจารณาทบทวนและในการตั้งเฉยอยู่ ซึ่งความเป็นไป... ซึ่งนิมิต... ฯลฯ... ซึ่งอุปายาส 
ชื่อว่าลังขารุเปกขาญาณ ปัญญาในความปรารถนาเพื่อพันไป ในการพิจารณา 
ทบทวนและในการตั้งเฉยอยู่ว่า ‘ความเกิดขึ้น เป็นทุกข์ , ฯลฯ ว่า ำ. เป็นสิ่งน่ากลัว , ... 
ว่า ำ. มีอามิส , ฯลฯ ว่า ‘ความเกิดขึ้นเป็นสังขาร , ฯลฯ ว่า ‘อุปายาส เป็นสังขาร , ชื่อว่า 
‘ลังขารุเปกขาญาณ ,, ดังนี้ 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๕๔/๘๗ 


10-1996(1071-1130)8 


1109 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















© © © 0 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


[๗๘๐] ความปรารถนาเพื่อพ้นไป ๑ การพิจารณาทบทวนนั้น ๑ และการตั้ง 
เฉยอยู่ ๑ ชื่อว่า มุญจิดุกัมยตาปฏิสังขาสันติฏฐนา ในพระบาลี (ดังคำแปลข้างต้น) 
นั้น เมื่อโยคีเบื่อหน่ายด้วยนิพพิทาญาณในตอนต้น ด้วยประการฉะนี้แล้ว ก็มีความ 
ปรารถนาที่จะสลัดทิ้งซึ่งความเกิดขึ้น (ของสังขารทั้งหลาย) เป็นต้น ชื่อว่า มุญจิ ดุ- 
กามตา การพิจารณาทบทวนในตอนกลาง เพื่อทำอุบายแห่งการพันไป (จากสังขาร 
ทั้งหลาย) ชื่อว่า ปฏิสังขา การพันไป แล้ววางเฉยอยู่ในตอนสุดท้าย ชื่อว่า สันติฏฐนา 
ซึ่งท่านระบุถึงแล้วกล่าวไว้ว่า “ความเกิดขึ้น เป็นสังขาร พระภิกษุวางเฉยซึ่งสังขาร 
ทั้งหลายเหล่านั้น เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ลังขารุเปกขา” ๑ ดังนี้เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ 
ญาณนี้จึงเป็นญาณเดียวเท่านั้น 

[๗๘๑] อีกประการหนึ่ง พึงทราบแม้โดยพระบาลีนี้ไว้ด้วยว่า ญาณนี้ เป็น 
ญาณเดียวเท่านั้น ที่จริงท่านก็กล่าวไว้แล้วดังนี้ว่า “ความปรารถนาเพื่อพันไป ๑ 
การเห็นเนืองๆ ด้วยการพิจารณาทบทวน ๑ และการวางเฉยในสังขาร ๑ ธรรม (คือ 
ญาณ) ทั้งหลายเหล่านี้มีความหมายอย่างเดียวกัน พยัญชนะเท่านั้นที่ต่างกัน” ๒ 


วุฏฐานคามินีวิปัสสนา 

[๗๘๒] แต่เมื่อกุลบุตรนี้บรรลุลังขารุเปกขาญาณด้วยประการฉะนี้แล้ววิปัสสนา 
ก็ถึงยอด เป็น วุฏฐานคา มินี คำว่า “สิขาปปัตตาวิปัสสนา (วิปัสสนาถึงยอด)” ก็ดี 
“วุฏฐานคา มินี” ก็ดี นี้เป็นชื่อของญาณ ๓ ญาณ มีสังขารุเปกขาญาณ เป็นต้น 
นั้นเอง ๓ เพราะว่า ลังขารุเปกขา นั้น ชื่อว่าถึงยอด (สิขาปปัตตา) เพราะลุถึงยอด 
คือถึงความสูงสุด (และ) ชื่อว่า วุฏฐานคา มินี เพราะไปสู่วุฏฐานะ ท่านเรียก (อริย) 
มรรคว่า วุฏฐานะ เพราะออกไปจากวัตถุ (สังขาร) ที่กำหนดโดยความเป็น 
นิมิตภายนอก และเพราะออกจากความเป็นไป (ของสังขาร) ที่กำหนดโดยความเป็น 
นิมิตภายนอก และเพราะออกจากความเป็นไป (ของสังขาร) ภายใน ชื่อว่า วุฏฐาน- 
คา มินี เพราะไปสู่วุฏฐานะนั้น อธิบายว่า เพราะสืบต่ออยู่กับมรรค 

๑ ดู เทียบ ขุ. ป. (ไทย) อวด/๕๔/๘๗ ๒ ดู เทียบ ขุ. ป. (ไทย) อวด/๒๒๗/อว๘๔ 

อว ญาณ อว คือ สังขารุเปกขาญาณ ด อนุโลมญาณ ด โคตรภูญาณ ด 


10-1996(1071-1130)8 


1110 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


06 ) 6 ) 6 ) 


มาติกาแห่งอภิ'นิเวสและ'วุฏฐานะ 

[๗๘๓] เพื่อต้องการเข้าใจแจ่มแจ้งซึ่งอภินิเวส (การกำหนด) และวุฏฐานะ 
(การออกไป) ในคำที่กล่าวไวโดยสังเขป (ข้างต้น) นั้น มีมาติกา ดัง (คำแปล) ต่อ’ไปนี้- 

โยคี ที่ ๑ 

๑. โยคีกำหนดภายในแล้วออกจากภายใน ๑ กำหนดภายในแล้วออกจาก 
ภายนอก ๑ กำหนดจากภายนอกแล้วออกจากภายนอก ๑ กำหนดจากภายนอก 
แล้วออกจากภายใน ๑ 


โยคี ที่ ๒ 

๒. โยคีกำหนดในรูป แล้วออกจากรูป ๑ กำหนดในรูป แล้วออกจากอรูป ๑ 
กำหนดในอรูปแล้วออกจากอรูป ๑ กำหนดในอรูปแล้วออกจากรูป ๑ ออกจากขันธ์ 
ทั้ง ๕ พร้อมกัน ๑ 

โยคี ที่ ๓ 

๓. โยคีกำหนดโดยความไม่เที่ยง ออกจากความไม่เที่ยง ๑ กำหนดโดยความไม่ 
เที่ยง ออกจากความเบีนทุกข์ จากความไม่มีอัตตา ๑ กำหนดโดยความเป็นทุกข์ 
ออกจากความเป็นทุกข์ จากความไม่เที่ยง จากความไม่มีอัตตา ๑ กำหนดโดยความ 
ไม่มีอัตตา ออกจากความไม่มีอัตตา จากความไม่เที่ยง จากความเป็นทุกข์ ๑ 

อธิบายความ 

[๗๘๔] (ถามว่า) กำหนดอย่างไร ? ออกอย่างไร ? 

(ตอบว่า) ๑. โยคีบางท่าน (ท่านที่ ๑) ในพระศาสนานี้ กำหนดอยู่ในสังขาร 
ภายในทั้งหลาย แต่เริ่มแรกมาเลย ครั้นกำหนดแล้ว ก็เห็นสังขารภายในเหล่านั้น 
แต่เพราะเหตุที่ วุฏฐานะ (การออกไป) คือมรรค หามีโดยเพียงแต่การเห็นสังขาร 
ภายในล้วนๆ เท่านั้นไม , ต้องเห็นแม้สังขารภายนอกด้วยเหมือนกัน เพราะฉะนั้น 


10-1996(1071-1130)8 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















๑๑๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เขาจึงเห็นขันธ์ทั้งหลายของผู้อื่นบ้าง เห็นสังขารทั้งหลายที่เป็นอนุปาทินนกะบ้าง ว่า 
เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีอัตตา โยคีท่านนั้นกำหนดรู้ภายในตามกาลเวลา 
กำหนดรู้ภายนอกตามกาลเวลา ในเวลากำหนดรู้ภายในวิปัสสนาของโยคีท่านนั้น ผู้ 
กำหนดรู้อยู่อย่างนี้ ก็สืบต่ออยู่กับมรรค โยคีท่านนี้ชื่อว่า กำหนดภายในแล้วออกไป 
จากภายใน 

แต่ถ้าวิปัสสนาของโยคีท่านนั้นสืบต่ออยู่กับมรรคในเวลากำหนดรู้ภายนอกโยคี 
ท่านนี้ชื่อว่า กำหนดภายในแล้วออกไปจากภายนอก 

แม่ในการกำหนดรู้จากภายนอกแล้วออกไปจากภายนอก และในการกำหนดรู้ 
จากภายนอกแล้วออกจากภายใน ก็มีนัยดังนี้ 

[๗๘๕] ๒. โยคีอีกท่านหนึ่ง (ท่านที่ ๒) กำหนดอยู่ในรูป แต่แรกเริ่มมาเลย 
ครั้นกำหนดแล้วก็เห็นภูตรูปและอุปาทายรูปรวมกองเดียวกัน แต่เพราะเหตุที่วุฎฐานะ 
(การออกไป) หามีโดยเพียงแต่การเห็นรูปล้วนๆ เท่านั้นไม่ แม้อรูปก็ต้องเห็นด้วย 
เหมือนกัน เพราะฉะนั้น โยคีจึงทำรูปให้เป็นอารมณ์ แล้วเห็นอรูป คือ เวทนา สัญญา 
สังขารและวิญญาณ ที่เกิดขึ้นว่า “นี้ เป็นอรูป” โยคีท่านนั้น กำหนดรู้รูปตามกาลเวลา 
กำหนดรู้อรูปตามกาลเวลา เมื่อโยคีนั้น กำหนดรู้อย่างนี้วิปัสสนาในเวลากำหนดรู้รูป 
ก็สืบต่อกับมรรค โยคีผู้นี้*ซื่อ'ว่า กำหนดอยู่ ในรูปแล้วออกไปจากรูป 

แต่ล้าวิปัสสนาของโยคีนั้น สืบต่ออยู่กับมรรคในเวลากำหนดรู้อรูป โยคีผู้นี้ 
ชื่อว่า กำหนดอยู่ในอรูปแล้วออกไปจากอรูป แม่ในการกำหนดอยู่ในอรูปแล้วออก 
ไปจากอรูปก็ดี และในการกำหนดอยู่ในอรูปแล้วออกไปจากรูปก็ดี ก็มีนัยดังนี้ 

[๗๘๖] แต่ในการกำหนดอย่างนี้ว่า “ยงกิณจิ สมุทยธมุม 0 สพฺพนุต 0 นิโรธ- 
ธมุม 0 - สิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมด มีความดับไปเป็น 
ธรรมดา® ดังนี้ แล้วออกไปโดยอาการอย่างนั้นเช่นกัน โยคี(ท่านนี้)ชื่อว่า ออกไปจาก 


๑ ดูเทียบ วิ. ม. (ไทย) ๔/๑๖/๒๔ 


10-1996(1071-1130)8 


1112 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


© © © (20 


ขันธ์ทั้ง ๕ พร้อมกัน 

[๗๘๗] ๓. โยคีท่านหนึ่ง (ท่านที่ ๓) กำหนดรู้สังขารทั้งหลายโดยความไม่เที่ยง 

มาแต่แรกเริ่มเลย แต่เพราะเหตุที่วุฏฐานะ หามีโดยเพียงแต่กำหนดรู้โดยความไม่ 
เที่ยงเท่านั้นไม่ ต้องกำหนดรู้โดยความเป็นทุกข์บ้าง โดยความเป็นอนัตตาบ้าง ด้วย 
เหมือนกันเพราะฉะนั้นโยคีจึงกำหนดรูโดยความเป็นทุกข์บ้างโดยความเป็นอนัตตาบ้าง 
เมื่อโยคีนั้นปฏิบัติแล้วอย่างนี้ วุฏฐานะก็มีขึ้นในเวลากำหนดรูโดยความไม่เที่ยง โยคี 
ท่านนี้ชื่อว่ากำหนดโดยความไม่เที่ยงแล้วออกไปจากความไม่เที่ยง 

แต่ถ้าวุฏฐานะมีแก , โยคีนั้นในเวลากำหนดรูโดยความเป็นทุกข์โดยความเป็นอนัตตา 
โยคีท่านนี้ชื่อว่ากำหนดโดยความไม่เที่ยงแล้วออกไปจากทุกข์ จากอนัตตา 

แม่ในการกำหนดโดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา แล้วออกไปจาก 
ลักษณะที่เหลือนอกนี้ ก็มีบัยดังนี้ 


กล่าวถึงพระอริยบุคคล ๗ จำพวก อีกครั้ง 

[๗๘๘] อนึ่ง ในการกำหนดและการออกไปนี้ โยคีผู้ใดกำหนดโดยความไม่ 
เที่ยงก็ดี'โยคีผู้],ดกำหนด'โดยความเป็นทุกข์ก็ดีโยคีผู้ใดกำหนด'โดยความเป็นอนัตตาก็ดี 
และในเวลาออกไป มีการออกไปจากความไม่เที่ยง ชน (โยคี) แม้ทั้ง ๓ ท่านเป็นผู้มี 
อธิโมกข์ (ความเชื่อ) มาก จึงได้เฉพาะซึ่งสัทธินทรีย์ พ้นพิเศษไปด้วยอนิมิตตวิโมกข์ 
เป็น สัทธา นุ สา รี ในขณะ(บรรลุ)ปฐมมรรค (โสดาปัตติมรรค) เป็น สัทธาวิมุตใน ๗ 
ฐานะ แต่ล้ามีการออกไปจากทุกข์ชนแม้ทั้ง ๓ ท่าน เป็นผู้มีปัสลัทธิ (ความสงบ) มาก 
จึงได้เฉพาะซึ่งสมาธินทรีย์ พันพิเศษไปด้วยอัปปณิหิตวิโมกข์ เป็น กายสักขี ในทุก 
ฐานะ แต่ทว่า ในชน ๓ ท่านนี้ ท่าน ผู้ ใด มี อรูปฌานเป็นบาท ท่านผู้นั้นเป็น อุภโต¬ 
กาควิมุต ในผลสุดยอดขณะนั้น (ล้า) ชนทั้ง ๓ ท่านเหล่านั้น มีการออกไปจากอนัตตา 
ชนแม้ทั้ง ๓ ท่านเป็นผู้มีค'วามรู้มาก จึง’ได้เฉพาะ 1 ซึ่งปัญญินทรีย์ พันพิเศษไปด้วย 
สุญญตว้โมกข์ เป็น ธัมมานุสา รี ในขณะปฐมมรรค เป็น ทิฏฐิปัตตะ ใน ๖ ฐานะ เป็น 
ปัญญาวิมุตในผลสุดยอด ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996(1071-1130)8 


1113 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















6 ) 6 ) 6 ) (^ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อุปมา ๑๒ ข้อ 

[๗๘๙] บัดนี้ เพื่อความแจ่มแจ้งของ วุฏฐานคามินีวิปัสสนา นี้ พร้อมทั้ง 
ญาณก่อนๆ (มีภยดุปัฏฐานญาณเป็นต้น) และญาณหลังๆ (มีโคตรภูญาณเป็นต้น) 
ควรทราบอุปมา ๑๒ ข้อไว้ อุปมา ๑๒ ข้อเหล่านั้นมีหัวข้อเรื่อง ดังนี้:- 

วคฺคุลี กณฺหสปฺโป จ ฆรํ โค ยกฺขิ ทารโก 

ขุทฺทํ ปีปาสํ สีดุณฺห 0 อนฺธการํ วิเสน จ. 

แปลความว่า 

ค้างคาว งูเห่า เรือน วัว นางยักษ์ทารก ความหิว ระหาย 
ความหนาว ร้อน ความมืด และยาพิษ. 

และควรนำอุปมาเหล่านี้มาตั้งไว่ในญาณใดญาณหนึ่ง ตั้งต้นแต่ภยตุปัฏฐานญาณ 
ขึ้นมา แต่เมื่อนำเอาอุปมาทั้งหลายนั้นมาในฐานะ (แห่ง'วุฏฐานคามินึวิปัสสนา) นี้ 
ญาณทั้งปวง (รวมทั้งกิจทั้งปวงของญาณ) ตั้งแต่ภยตุปัฏฐานญาณจนถึงผลญาณ ก็ 
จะปรากฏชัด เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ควรนำ (อุปมาทั้งหลายนั้น) มากล่าว ณ 
ที่นี้ด้วยเหมือนกัน 


๑. อุปมาด้วยค้างคาว 

[๗๙๐] เล่ากันว่า นกค้างคาวตัวหนึ่ง คิดว่า จักได้ดอกไม้หรือผลไม้บน 
ต้นไม้นี้ จึงแอบซ่อนตัวอยู่บนต้นมะซางซึ่งมีกิ่ง ๕ กิ่ง แล้วเกาะกิ่งหนึ่งอยู่ไม่พบ 
ดอกไม้หรือผลไม้ ไรๆ ที่ควรถือเอาได้บนกิ่งนั้น และไปเกาะกิ่งที่ ๒ กิ่งที่ ๓ กิ่งที่ ๔ 
แม้กิ่งที่ ๕ ก็ไม , พบ (ดอกหรือผลไรๆ) เหมือนอย่างกิ่ง (ที่) ๑ นกค้างคาวตัวนั้น 
จึงคิดว่า ต้นไม้ต้นนี้ไม่มีผลแน่ๆ อะไรๆ ที่ควรถือเอาได้ก็ไม่มีบนต้นไม้นี้ จึงทอด 
อาลัยในต้นไม้นั้น แล้วไต่ขึ้นไปบนกิ่งตรง ชูหัวออกไปทางระหว่างค่าคบ แหงนดูขึ้นไป 
ข้างบน แล้วโผขึ้นไปในอากาศ ไปแอบอยู่บนต้นไม้มีผลต้นอื่น 


10-1996(1071-1130)8 


1114 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


6 ) 6 ) 6 )& 


ในอุปมานั้น พึงเห็นโยคาวจร® เป็นเหมือนค้างคาว อุปาทานขันธ์ ๕ เป็นเหมือน 
ต้นมะซางซึ่งมีกิ่ง ๕ กิ่ง การที่โยคี® กำหนดอยู่ในขันธ์ ๕ ก็เหมือนการที่ค้างคาว 
แอบอยู่บนต้นมะซางนั้น การที่โยคีกำหนดรู้รูปขันธ์แล้วไม่เห็นอะไรๆ ที่ควรถือเอา 
ได้ในรูปขันธ์นั้น จึงกำหนดรู้ขันธ์อื่นที่เหลือ ก็เหมือนการที่ค้างคาวเกาะกิ่งไม้ 
กิ่งหนึ่งๆ ไม่พบอะไรๆ ที่ควรถือเอาได้ จึงไปเกาะกิ่งไม้อื่นที่เหลือนอกนั้น ญาณ ๓ 
มีมุญจิดุกัมยตาญาณเป็นต้น ของโยคีผู้เบื่อหน่ายแล้ว ด้วยการเห็นลักษณะมี 
อนิจจลักษณะเป็นต้นในขันธ์แม้ทั้ง ๕ ก็เหมือนการที่ค้างคาวนั้นคิดว่าต้นไม้ต้นนี้ไม่มี 
ผลแน่ๆ แล้วทอดอาลัยในต้นไม้ อนุโลมญาณของโยคี ก็เหมือนการที่ค้างคาวนั้น 
ไต่ขึ้นไปเบื้องบนของกิ่งไม้กิ่งตรง โคตรภูญาณ ก็เหมือนการชูหัวออกไปแหงนขึ้นดู 
ข้างบน (ของค้างคาว) มรรคญาณ เปรียบเหมือนการโผขึ้นไปในอากาศ (ของค้างคาว) 
ผลญาณ เปรียบเหมือนการแอบอยู่บนต้นไม้มีผลต้นอื่น 

๒. อุปมาด้วยงูเห่า 

[๗๙๑] อุปมาด้วยงูเห่า ได้กล่าวมาแล้วใน (ตอนว่าด้วย) ปฏิลังขาญาณ 
แต่ในการเปรียบเทียบด้วยอุปมาในที่นี้ มีความแปลกออกไปดังนี้ คือ โคตรภูญาณ 
เปรียบเหมือนการปล่อยงูไป มรรคญาณเปรียบเหมือนการยืนอยู่ของบุรุษผู้ปล่อยงู 
แล้วมองดูทางที่ตนมาอยู่ ผลญาณเปรียบเหมือนการไปยืนอยู่ในที่ปลอดภัย 

๓. อุปมาด้วยเรือน 

[๗๙๒] เรื่องมีว่า เมื่อเจ้าของเรือนบริโภคอาหารในตอนเย็นแล้ว ก็ขึ้นนอนหลับ 
ไป เรือนถูกไฟไหม้ เขาตื่นขึ้นเห็นไฟ ก็กลัว คิดว่า “พึงเป็นการดีแน่ ล้าเราไม่ถูกไฟไหม้ 
รีบออกไปเสียก่อน” มองหา ครั้นเห็นทางก็ออกไป รีบไปยืนอยู่ ณ ที่ปลอดภัย 

ในอุปมานั้น การที่พาลปุถุชนยืดถือขันธ์ ๕ ว่า เป็นเรา เป็นของเรา เปรียบ 
เหมือนการที่เจ้าของเรือน บริโภคอาหาร (ในตอนเย็น) แล้วขึ้นที่นอน นอนหลับไป 
การ (ที่โยคี) ปฏิบัติเป็นสัมมาปฏิบัติแล้วเห็นพระไตรลักษณ์ (เกิด) ภยตุปัฏฐานญาณ 


๑ ในพระบาลีวิสุทธิมรรค ท่านใช้ทั้ง โยคาวจร และ โยคี บางแห่งใช้คำว่า ชน เช่นช้างต้น 


10-1996(1071-1130)8 


1115 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















6)6) © 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เปรียบเหมือนกาล (แห่งเจ้าของเรือน) ตื่นขึ้นเห็นไฟแล้วกลัว มุญจิตุกัมยตาญาณ 
เปรียบเหมือนการมองหาทางออก อนุโลมญาณเปรียบเหมือนการเห็นทาง 
โคตรภูญาณเปรียบเหมือนการออกไป มรรคญาณเปรียบเหมือนการรีบไป ผลญาณ 
เปรียบเหมือนการยืนอยู่ ณ ที่ปลอดภัย 

๔. อุปมาด้วยวัว 

[๗๙๓] เล่ากันว่า ขณะที่ชาวนาผู้หนึ่งนอนหลับอยู่ในเวลากลางคืน วัว 
ทั้งหลายก็แหกคอกหนีไป ครั้นเวลาเช้ามืด ชาวนาผู้นั้นไปตรวจดูในคอกนั้น รู้ว่าวัว 
เหล่านั้นหนีไปแล้ว จึงตามรอยไป ก็พบวัวทั้งหลายของพระราชา มั่นหมายว่าวัว 
เหล่านั้นเป็นของเรา จึงต้อนกลับมา ครั้นเวลารุ่งแจ้งก็จำได้ว่า วัวเหล่านี้มิใช่ของเรา 
เป็นวัวของพระราชา จึงกล่าวว่า ตราบใดที่พวกราชบุรุษจะยังไม่จับเราไว้ ว่าผู้นี้เป็น 
โจร แล้วทำให้ถึงความพินาศ ตราบนั้นเราจักหนีไปเสียก่อน จึงทิ้งฝูงวัวไว้แล้วรีบหนี 
ไปอยู่ในที่ปลอดภัย 

ในอุปมานั้น การที่พาลปุถุชนยืดถือขันธ์ทั้งหลาย ว่าเป็นเรา เป็นของเรา 
เปรียบเหมือน การ (ที่ชาวนา) จับต้อนวัวทั้งหลายของพระราชามาด้วยสำคัญว่า 
เป็นวัวของตน การหมายรู้ขันธ์ทั้งหลายว่า “ไม , เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” โดย 
พระไตรลักษณ์ ของโยคี เปรียบเหมือนการ (ที่ชาวนา) จำได้ว่าเป็นวัวของพระราชา 
ในเวลารุ่งแจ้ง ภยตุปัฏฐานญาณเปรียบเหมือนเวลา (ที่ชาวนานั้น) กลัว มุญจิดุ- 
กมยตาญาณเปรียบเหมือนความปรารถนาที่จะทิ้ง (วัวทั้งหลายของพระราชา) ไป 
โคตรภูญาณเปรียบเหมือนการทิ้ง (วัวทั้งหลาย) มรรคญาณเปรียบเหมือนการหนีไป 
ผลญาณเปรียบเหมือนการหนีไปอยู่ ณ ที่ปลอดภัย 

๕. อุปมาด้วยยักษิณี 

[๗๙๔] เขาว่า บุรุษผู้หนึ่งอยู่ร่วมสังวาสกับนางยักษิณี ครั้นในราตรีกาล นาง 
ยักษ์นั้นรู้ว่าบุรุษนี้หลับแล้วจึงไปยังป่าช้าผีดิบแล้วเคี้ยวกินเนื้อมนุษย์ บุรุษผู้นั้นสงสัย 
ว่า นางนี่ไป’ไหน จึงติดตามไป ครั้นเห็นนางยักษ์กำลังเคี้ยวกินเนื้อมนุษย์อยู่ ก็รู้'ว่า 


10-1996(1071-1130)8 


1116 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๑๗ 


นางมิใช่มนุษย์จึงคิดว่า จักหนีไปเสียก่อนที่มันจะกินเรา หวาดกลัวรีบหนีไปอยู่ในที่ 
ปลอดภัย 

ในอุปมานั้น การ (ที่โยคี) ยึดถือขันธ์ทั้งหลายว่า เป็นเรา เป็นของเรา เปรียบ 
เหมือนการ (ที่บุรุษนั้น) อยู่ร่วมกับนางยักษิณี การเห็นพระไตรลักษณ์แล้วรู้ถึงความ 
ที่ขันธ์ทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้น เปรียบเหมือนการ (ที่บุรุษนั้น) เห็น (นางยักษ์) 
เคี้ยวกินเนื้อมนุษย์อยู่ในป่าช้า แล้วรู้ว่า นางนี้เป็นยักษิณี ภยดุปัฏฐานญาณเปรียบ 
เหมือนเวลา (ที่บุรุษนั้น) หวาดกลัว มุญจิตุกัมยตาญาณเปรียบเหมือนความ 
ปรารถนาที่จะหนีไป โคตรภูญาณเปรียบเหมือนการละทิ้งป่าช้าไป มรรคญาณเปรียบ 
เหมือนการรีบหนีไป ผลญาณเปรียบเหมือนการอยู่ในประเทศไม่มีภัย 


๖. อุปมาด้วยทารก 

[๗๙๕] เล่ากันว่า สตรีผู้หนึ่งเป็นคนหลงรักบุตร เธอนั้งอยู่บนปราสาทชั้นบน 
ได้ยินเสียงร้องของทารก ณ ระหว่างถนน คิดว่ามีผู้Iดผู้หนึ่งรังแกบุตรของเราเป็นแน่ 
จึงรีบลงมาอุ้มเอาบุตรของคนอื่นไป ด้วยสำคัญว่าบุตรของตน ครั้นเธอจำได้ว่า 
ทารกนี้เป็นบุตรของคนอื่น ก็ตกใจกลัว มองดูช้างโน้นช้างนี้ แล้วคิดว่าใครๆ อย่า 
มากล่าวหาเรา ว่านางนี้เป็นคนขโมยเด็กเลย จึงวางทารกลงไว่ในระหว่างถนนนั้นแล 
แล้วรีบขึ้นไปนั้งอยู่บนปราสาท ตามเดิม 

ในอุปมานั้น การยึดถือขันธ์ ๕ ว่า เป็นเรา เป็นของเรา เป็นเหมือนการ (ที่ 
สตรีนั้น) อุ้มเอาบุตรของคนอื่นไว้ ด้วยสำคัญว่าเป็นบุตรของตน การหมายรู้ด้วย 
อำนาจพระไตรลักษณ์ว่า มิใช่เรา มิใช่ของเรา เปรียบเหมือนการ (ที่สตรีนั้น) จำได้ว่า 
ทารกนี้เป็นบุตรของคนอื่น ภยตุปัฏฐานญาณเปรียบเหมือนการตกใจกลัว มุญจิดุ¬ 
กมยตาญาณเปรียบเหมือนการมองดูช้างโน้นช้างนี้ อนุโลมญาณเปรียบเหมือนการ 
วางทารกลงไว่ในระหว่างถนนนั้นแล โคตรภูญาณเปรียบเหมือนเวลาที่ (สตรีนั้น) วาง 
(ทารกนั้น) แล้วยังยืนอยู่ระหว่างถนน มรรคญาณเปรียบเหมือนการ (กลับ) ขึ้นไป 
บนปราสาท ผลญาณเปรียบเหมือนการขึ้นไปนั้งอยู่ 


10-1996(1071-1130)8 


1117 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















© © © 6^5 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อุปมาด้วยความหิว, ระหาย, หนาว, ร้อน, ความมืดและยาพิษ 

[๗๙๖] ส่วนอุปมา ๖ ข้อเหล่านี้ คือ ความหิว ระหาย หนาว ร้อน ความมืด 
และยาพิษท่านกล่าวไว้เพื่อแสดงว่าผู้ตั้งอยู่ใน วุฏฐานคามินีวิปัสสนาแล้วเป็นผู้น้อม 
ไป โน้มไป และโอนเอียงไป โดยผันหน้ามุ่งเข้าสู่โลกุตรธรรมแล้ว 

๗. อุปมาด้วยความหิว 

ความจริง บุรุษผู้ถูกความหิวครอบงำ หิวโหยมาก ปรารถนาโภชนะมีรสดี 
ฉันใด โยคาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถูกความหิวคือสังสารวัฏกระทบแล้ว จึง 
ปรารถนาโภชนะคือกายคตาสติซึ่งมีรสเป็นอมตะ 

๘. อุปมาด้วยความระหาย 

และบุรุษผู้มีความระหาย คอและปากแห้งผาก ปรารถนาฟ้าปานะที่มีเครื่องปรุง 
หลายอย่าง ฉันใด โยคาวจรเท่านั้น ก็ฉันนั้นเช่นกัน ถูกความระหายคือสังสารวัฏ 
กระทบแล้ว จึงปรารถนานั้าปานะ คือพระอริยมรรคมีองค์ ๘ 

๙. อุปมาด้วยความหนาว 

อนึ่ง บุรุษผู้สัมผัสกับความหนาว ย่อมปรารถนาความอบอุ่น ฉันใด โยคาวจร 
ท่านนี้ ก็ฉันนั้นเช่นกัน ถูกกระทบด้วยความหนาวคือยางตัณหาในสังสารวัฏ จึง 
ปรารถนาไฟ คือ (พระอริย) มรรค เป็นเครื่องเผากิเลส 

6)0. อุปมาด้วยความร้อน 

และบุรุษผู้ถูกความร้อนกระทบ ย่อมปรารถนาความเย็น ฉันใด โยคาวจรท่านนี้ 
ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถูกความร้อนคือไฟ ๑๑ กอง ในสังสารวัฏแผดเผาแล้ว จึง 
ปรารถนาพระนิพพานเป็นที่เข้าไปสงบไฟ ๑๑ กอง 


10-1996(1071-1130)8 


1118 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณหัสสนวิสุทธินิเทศ 


© © © 


6)6). อุปมาด้วยความมืด 

อนึ่ง บุรุษผู้อยู่ท่ามกลางความมืด ย่อมปรารถนาความสว่าง ฉันใด โยคาวจร 
ท่านนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถูกปกคลุมหุ้มห่ออยู่แล้วด้วยความมืดคืออวิชชา จึง 
ปรารถนาอยู่ซึ่งการทำมรรคให้เกิดอันมีแสงสว่างเกิดด้วยญาณ 

๑๒. อุปมาด้วยยาพิษ 

และบุรุษผู้ถูกยาพิษย่อมปรารถนาเภสัชถอนพิษฉันใดโยคาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน ถูกยาพิษคือกิเลสแล้ว จึงปรารถนาพระนิพพาน อันเป็นโอสถอมตะ เป็น 
เครื่องกำจัดพิษคือกิเลส 

เพราะเหตุนั้น จึงได้กล่าวไว้ ข้างต้นว่า “เมื่อโยคาวจรผู้นั้นรู้อยู่อย่างนี้ เห็นอยู่ 
อย่างนี้จิตก็ถอยกลับหวนกลับวกกลับไม , แพร่กระจายไปในภพ ๓ในกำเนิด๔ในคติ 
๕ ในวิญญาณฐิติ ๗ ในสัตตาวาส ๙ วางเฉยอยู่ หรือถอยกลับมาตั้งมั่นอยู่ เปรียบ 
เหมือนหยดนั้าในใบบัว ซึ่งขอบใบงอนิดๆ” คำทั้งปวงพึงทราบตามนัยที่กล่าวไว้แล้ว 
ข้างต้นนั้นแล 

[๗๙๗] ก็แล ด้วยประการดังกล่าวนี้ โยคาวจรท่านนี้ เป็นผู้มีชื่อเรียกว่า ผู้ 
ประพฤติโดยความเป็นผู้หลีกลี้ ซึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสระบุถึงไว้ว่า:- 

ปฏิลีนจรสฺส ภิกฺขุโน 
ภชมานสฺส วิวิตฺตมาสนํ 
สามคฺคิยมาทุ ตสฺส ต 0 
โย อตฺตานํ ภวเน น ทสฺสเย. ๑ 

แปลความว่า 

พระภิกษุใด ไม่แสดงตนในภพ พระอริยเจ้าทั้งหลาย 
กล่าวว่า การไม่แสดงตนนั้นของพระภิกษุนั้น ผู้ประพฤติ 
หลีกลี้อยู่โดยเฉพาะ ผู้คบแต่อาสนะที่เงียบสงัด ว่าเป็น 
การสมควร 


๑ ดูเทยบ ขุ. สุ. (ไทย) ๒๕/๘๑๗/๖๙๖ 


10-1996(1071-1130)8 


1119 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















๑๑๒๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สังขารเปกขาญาณนี้กำหนดความเป็นผู้ประพฤติหลีกลี้อยู่โดยเฉพาะของโยคี 
ด้วยประการฉะนี้แล้วกำหนดความแตกต่างของโพชฌงค์ความแตกต่างขององค์มรรค 
ความแตกต่างขององค์ฌาน ความแตกต่างของปฏิปทา และความแตกต่างของวิโมกข์ 
แม้ของพระอริยมรรคต่อไปอีก 

ความแตกต่างของโพชฌงค์ องค์มรรค และองค์ฌาน 

ความจริง พระเถระบางพวกก็กล่าวว่า “ฌานที่เป็นบาท กำหนดความแตกต่าง 
ของโพชฌงฅ์ขององค์มรรค และขององค์ฌาน” ๑ พระเถระบางพวกก็กล่าวว่า “ขันธ์ทั้ง 
หลายที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนากำหนด(ความแตกต่าง)” ๖ พระเถระบางพวกก็กล่าว 
ว่า “อัชฌาสัยของบุคคล (ผู้ปฏิบัติวิปัสสนา) กำหนด” ๓ ในวาทะ (ทั้ง ๓) ของพระเถระ 
เหล่านั้น ควรทราบไว้ว่า วุฏฐานคามินีวิปัสสนาตอนต้นนี้นี่แล ๔ กำหนด (ความแตก 
ต่าง) โดยแท้ 

[๗๙๘] ในการกำหนดความแตกต่างของโพชฌงค์เป็นต้นนั้น มีการกล่าวถึง 
โดยลำดับดังต่อไปนี้ 


อริยมรรคตามระดับฌาน ๕ 

ความจริง มรรคที่เกิดขึ้นแก่ท่านสุกขวิปัสสกโดยวิปัสสนานิยมก็ดี มรรคที่เกิด 
ขึ้นแก , ท่านผู้!ด้สมาบัติมิได้ทำฌานให้เป็นบาทก็ดี มรรคที่ทำปฐมฌานเป็นบาท 
แล้วกำหนดรู้สังขารทั้งหลายที่เป็นปกิณณกะ(คือสังขารอื่นนอกไปจากฌานที่เป็นบาท) 
แล้วทำให้เกิดขึ้นก็ดี เป็นมรรคเกิดขึ้นในระดับปฐมฌานนั้นเอง ในทุกมรรค (ที่กล่าว 
นั้น) มีโพชฌงค์ ๗ มีองค์มรรค ๘ มีองค์ฌาน ๕ เพราะว่าวิปัสสนาภาคต้นของ (อริย) 


๑ มหาฎีกา ระบุว่า ท่านติปิฎกจูฬนาคเถระ 
๒ ท่านมหาทัตตเถระ ผู้อยู่ในโมรวาปี 
๓ ท่านติปิฎกจูฬาภยเถระ 

๔ ที่ว่าวุฎฐานคามินีวิปัสสนาตอนต้น ก็คือ สังขารุเปกขาญาณ ดู - อฎซิสาลีนี, (บาลี) น. ๓๕๕ 
๕ ดู - สทฺธมฺมปกาสินี, (บาลี) น. ๒๓๔-๒๓๕ 


10-1996(1071-1130)8 


1120 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๒๑ 


มรรคแม้เหล่านั้น เป็นวิปัสสนาประกอบด้วยโสมนัสบ้าง ประกอบด้วยอุเบกขาบ้าง ครั้น 
ถึงความเป็นสังขารุเปกขาในเวลาแห่งวุฏฐานะ (การออกไป คือมรรค) แล้ว ก็เป็น 
วิปัสสนาประกอบด้วยโสมนัส (แต่) ในบรรดามรรคที่ทำทุติยฌาน ทำตติยฌาน ทำ 
จตุตถฌาน (ตาม) ในปัญจกนัย (คือฌานระบบแบ่ง ๕) ให้เป็นบาท แล้วทำให้เกิดขึ้น 
ฌานก็มีองค์ ๔ (ไม่มีวิตกสำหรับทุติยฌาน) มีองค์ ๓ (ไม่มีทั้งวิตกและวิจารสำหรับ 
ตติยฌาน) และมีองค์ ๒ (ไม่มีวิตก วิจาร และปีติสำหรับจตุตกฌาน) โดยลำดับ แต่ 
ในทุกมรรค มีองค์มรรคอยู่ ๗ (ไม่มีวิตก คือ สัมมาสังกัปปะ) และในมรรคที่ ๔ (ซึ่ง 
มีฌานที่ ๔ เป็นบาท) มีโพชฌงค์ ๖ (ไม่มีปีติสัมโพชฌงค์) ความแตกต่างกันนี้ มีอยู่ 
โดยการกำหนดด้วยฌานเป็นบาท และโดยวิปัสสนานิยม (การกำหนดด้วยวิปัสสนา) 
เพราะว่า วิปัสสนาที่เป็นภาคต้นของมรรคแม้เหล่านั้น ก็ประกอบด้วยโสมนัสบ้าง 
ประกอบด้วยอุเบกขาบ้าง วุฎฐานคามินิวิปัสสนา ประกอบด้วยโสมนัสอย่างเดียว 
แต่ในมรรคที่ทำปัญจมฌานเป็นบาทแล้วบังเกิดขึ้น มีองค์ฌาน ๒ (คือ) ด้วย 
อุเบกขาและจิตเตกัคคตา มีโพชฌงค์ ๖ และมีองค์มรรค ๗ แม้อย่างนี้ก็เป็นความ 
แตกต่างโดยกำหนดด้วยฌานเป็นบาท และโดยวิปัสสนานิยมทั้งสองอย่าง เพราะใน 
นัยนี้ วิปัสสนาภาคต้น เป็นวิปัสสนาประกอบด้วยโสมนัส หรือประกอบด้วยอุเบกขา 
ก็มี ส่วนวุฏฐานคามินีประกอบด้วยอุเบกขาอย่างเดียว 

นัยแม่ในมรรคที่ทำอรูปฌานเป็นบาทให้เกิดขึ้น ก็เป็นเช่นนี้เหมือนกัน 

ด้วยอาการดังกล่าวนี้ สมาบัติที่ออก ณ ที่ใกลชดมรรคซึ่งเกิดขึ้น เพราะโยคี 
ออกจากฌานที่เป็นบาทแล้วกำหนดรู้สังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่ง ทำให้มรรค 
เหมือนตนเองเกิดขึ้น ก็เหมือนสีของแผ่นตินที่ทำสีของเหี้ยให้เหมือนสืติน 

[๗๙๙] แต่ในวาทะของพระเถระท่านที่ ๒ ความว่า มรรคที่ทำให้บังเกิดขึ้น 
เพราะออกจากสมาบัติใดๆ แล้วกำหนดรู้องค์ธรรมทั้งหลายใดๆ ของสมาบัติ ก็เป็น 
มรรคเหมือนสมาบัตินั้นๆ นั้นแล อธิบายว่า เป็นเช่นเดียวกับสมาบัติที่กำหนดรู้มา 
แล้ว แต่ล้าโยคีกำหนดรู้กามาวจรธรรมทั้งหลาย มรรค (ที่บรรลุ) ก็เป็นอยู่ในระดับ 
ปฐมฌานเท่านั้น อนึ่ง พึงทราบ วิปัสสนานิยมนี้ในวาทะของพระเถระท่านที่ ๒ นั้น 
โดยนัยดังกล่าวแล้วเช่นกัน 


10-1996(1071-1130)8 


1121 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















๑๑๒๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

[๘๐๐] ส่วนในวาทะของพระเถระท่านที่ ๓ ความว่า มรรคที่บังเกิดขึ้นเพราะ 
ทำฌานใดๆ เป็นบาท แล้วกำหนดรู้องค์ธรรมของฌานทั้งหลายใดๆ ตามสมควรแก่ 
อัชฌาสัยของตน ๆ มรรคก็เป็นเหมือนฌานนั้น ๆ นั้นแล แต่ความเป็นเหมือนฌานนั้น ๆ 
นั้น เมื่อปราศจากฌานที่เป็นบาท หรือปราศจากฌานที่กำหนดรู้เสียแล้ว ก็หาสำเร็จ 
โดยเพียงแต่อัชฌาสัย (ของตนเอง) อย่างเดียวหามิได้ ความดังกล่าวนี้นั้น พึงแสดง 
ด้วยนันทโกวาทสูตร ๑ 

เป็นความจริง แม้พระผู้มีพระภาคก็ทรงมีพระดำรัสไว้ดังนี้ว่า ภิกษุทั้งหลาย 
ในวันอุโบสถนั้น ขึ้น ๑๕ ค์า ความสงสัยหรือความเคลือบแคลงใจว่า “ดวงจันทร์แหว่ง 
หรือเต็มดวงหนอ” มิได้มีแก่คนจำนวนมาก มีแต่ว่า “พระจันทร์เต็มดวง” ดังนี้โดย 
แท้แล แม้ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้น ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็น 
ผู้มีใจยินดีและเป็นผู้มีความดำริเต็มบริบูรณ์ ด้วยธรรมเทศนาของท่านนันทกะ ภิกษุ 
ทั้งหลาย บรรดาภิกษุณี ๕๐๐ เหล่านั้น ภิกษุณีใด ผู้'มีธรรมตาสุด ภิกษุณีนั้นเป็น 
พระโสดาบัน ผู้'มีอัน'ไม่ตกตาเป็นธรรมดา เป็นผู้'แน่นอน จะตรัสรูในภายหน้า” เพราะว่า 
ในภิกษุณีทั้งหลาย ๕๐๐ นั้น ภิกษุณีใดมีอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผล ภิกษุณีนั้นก็เป็น 
ผู้มีความดำริบริบูรณ์ด้วยโสดาปัตติผลโดยแท้ ภิกษุณีใดมีอุปนิสัยแห่งสกทาคามี ... 
มีอุปนิสัยแห่งอนาคามี ... มีอุปนิสัยแห่งพระอรหัต ก็เป็นผู้มีความดำริบริบูรณ์ด้วย 
สกทาคามิผล ... ด้วยอนาคามิผล ... ด้วยอรหัตผลโดยแท้ มรรคที่โยคีทำให้เกิดขึ้น 
เพราะทำฌานใดๆ เป็นบาทแล้วกำหนด รู้องค์ธรรมของฌานทั้งหลายใดๆ ตาม 
สมควรแก่อัชฌาสัยของตนๆ ... เมื่อปราศจากฌานที่เป็นบาท หรือปราศจากฌานที่ 
กำหนดรู้เสียแล้ว ก็หาสำเร็จโดยเพียงแต่อัชฌาสัยอย่างเดียวหามิได้ และแม่ในวาทะ 
ของพระเถระที่ ๓ นี้ ก็พึงทราบวิปัสสนานิยมโดยนัยดังกล่าวแล้ว (ในวาทะของพระ 
เถระที่ ๒) เหมือนกัน 

พึงทราบว่า สังขารุเปกขาญาณ กำหนด (ความแตกต่าง) โพชฌงค์ องค์มรรค 
และองค์ฌานดังกล่าวมานี้ก่อน 

๑ ดูเทียบ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๔๑๕/๔๖๙ 


10-1996(1071-1130)8 


1122 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๒๓ 


ปฏิปทา ๔ 

[๘๐๑] แต่ ถ้าสังขารเปกขาญาณนี้เมื่อข่มกิเลสทั้งหลายมาแต่เริ่มแรก สามารถ 
ข่มได็โดยยาก โดยความขมักเขม้นโดยต้องมีการชักจูง (ลังขารุเปกขานั้น) ก็มีชื่อว่า 
ทุกขาปฏิปทา (คือปฏิบัติลำบาก) โดยทางตรงข้าม ก็เรียกว่า สุขาปฏิปทา (ปฏิบัติ 
สะดวก) แต่ภายหลังที่ข่มกิเลสไต้แล้วค่อยๆ ทำการอบรมวิปัสสนา ทำมรรคให้เกิด 
ขึ้น ชื่อ'ว่าทันธาภิญญา (คือรูได้ , ช้า) โดยตรงข้าม ก็เป็นขิปปาภิญญา (คือรูได้เร็ว) 
ด้วยเหตุนี้ ลังขารุเปกขาญาณนี้จึงตั้งอยู่ในฐานะเป็นที่มา (อาคมนียฐาน) แล้วให้ชื่อ 
เรียกแก , มรรคของตนๆ เพราะเหตุนั้น มรรค จึงได้ชื่อเป็น ๔ ชื่อ ๑ และปฏิปทานี้นั้น 
สำหรับพระภิกษุบางรูป ก็มีต่าง ๆ กัน สำหรับบางรูปก็เป็นอย่างเดียวกันทั้งใน ๔ มรรค 
แต่ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มรรคทั้ง ๔ เป็นสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา 
อย่างเดียว ของท่านพระธรรมเสนาบดี (สารีบุตร) ก็เหมือนกัน ส่วนของท่านพระ 
มหาโมคคัลลานเถระ ปฐมมรรค เป็นสุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา มรรค ๓ ข้างบน 
เป็นทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา 

อนึ่ง ปฏิปทา เป็นฉันใด อธิบดี (มีฉันทาธิบดีเป็นต้น) ก็เป็นฉันนั้น สำหรับพระ 
ภิกษุบางรูป ก็มีต่างๆ กันใน ๔ มรรค แต่สำหรับบางรูป แม้ไนทั้ง ๔ มรรค ก็มี 
อธิบดีเดียวเท่านั้น 

ลังขารุเปกขาญาณ กำหนดความแตกต่างของปฏิปทาด้วยประการดังกล่าว 
มานี้ ส่วนที่กำหนดความแตกต่างของวิโมกข์ ด้วยประการใดนั้น ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
เรียบร้อยแล้ว ๒ 


เหตุ ๕ ประการในการเรียกชื่อมรรค 

[๘๐๒] อีกอย่างหนึ่ง ธรรมดามรรคได้ชื่อเรียกด้วยเหตุ ๕ ประการ คือ โดย 
รสของตน (ด้วยสภาวะ) ๑ หรือโดยธรรมเป็นข้าศึก ๑ หรือโดยคุณของตนเอง ๑ หรือ 
โดยอารมณ์ ๑ หรือโดยอาคมนะ (คือ ฐานที่มา) ๑ 


๑ คือ ทุกขาปฏิปทา ทันธาภิญญา ๑ ทุกขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ๑ สุขาปฏิทา หันธาภิญญา ๑ 
สุขาปฏิปทา ขิปปาภิญญา ๑ 
๒ ดู-ตอนว่าด้วยวิโมกข์ อา หน้า ๑๑๐๔-๑๑๐๗ ข้างต้น 


10-1996(1071-1130)8 


1123 


1/5/11,2:56/\1\/เ 



















๑๑๒๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


เพราะว่า ถ้าสังขารุเปกขา ออกไปเพราะกำหนดรู้สังขารทั้งหลายโดยความ 
ไม่เที่ยง มรรค (หรือบุคคลผู้ประกอบด้วยมรรค) ก็พ้นพิเศษไปด้วยอนิมิตตวิโมกข์ 
ถ้าออกไปเพราะกำหนดรู้โดยความเป็นทุกข์ ก็พันพิเศษไปด้วยอัปปณิหิตวิโมกข์ ถ้า 
ออกไปเพราะกำหนดรู้โดยความเป็นอนัตตา ก็พันพิเศษไปด้วยสุญญตวิโมกข์ นี้ได้ 
ชื่อเรียกโดยรสของตน 

แต่เพราะเหตุที่มรรคนี้ทำการสลายไปแห่งความเป็นก้อน เป็นกองของสังขาร 
ทั้งหลาย ด้วยอนิจจานุปัสสนา แล้วมาละได้ซึ่งนิมิตว่าเที่ยง นิมิตว่ายั่งยืน และนิมิต 
ว่ามั่นคงถาวร เพราะฉะนั้นจึงเรียกชื่อว่า อนิมิตต (วิโมกข์) แต่ที่เรียกชื่อว่า อัปปณิหิต 
(วิโมกข์) เพราะละสัญญาว่าเป็นความสุข ด้วยทุกขานุปัสสนา แล้วมาทำให้ความตั้ง 
มั่น (ของตัณหา) คือความปรารถนา แห้งเหือดไป เรียกชื่อว่า สุญญต (วิโมกข์) 
เพราะละสัญญา (คือความหมายรู้) ว่ามีอัตตา มีสัตว์ มีบุคคล ด้วยอนัตตานุปัสสนา 
แล้วเห็นสังขารทั้งหลายโดยเป็นของว่างเปล่านี้ได้ชื่อเรียกโดยธรรมเป็นข้าศึก ฉะนี้แล 

อนึ่ง มรรคนี้ชื่อว่าสุญญตะ เพราะว่างจากกิเลสทั้งหลายมีราคะเป็นต้น ชื่อว่า 
อนิมิตตะ เพราะไม่มีนิมิตทั้งหลายมีนิมิตคือรูปเป็นต้น หรือว่าเพราะไม่มีนิมิตทั้ง 
หลายมีนิมิต คือราคะเป็นต้นนั้นแล ชื่อ'ว่าอัปปณิหิตะ เพราะไม่มีปณิธิทั้งหลายมี 
ปณิธิคือ'ราคะเป็นต้น นี้ได้ชื่อเรียกโดยคุณของตนของมรรคนั้น ฉะนี้แล 

มรรคนี้นั้น ท่านเรียกว่า สุญญตะ อนิมิตตะ อัปปณิหิตะ แม้เพราะเหตุที่ทำ 
พระนิพพานซึ่งว่างเปล่า ไม , มีนิมิต และหาปณิหิตะมิได้เป็นอารมณ์ ดังนี้ก็มี นี้เป็นชื่อ 
โดยอารมณ์ของมรรคนั้น 

[๘๐๓] ส่วนอาคมนะ (คือฐานะที่มา) มี ๒ อย่าง คือวิปัสสนาคมนะ (ที่มาคือ 
วิปัสสนา) ๑ และม้คคาคมนะ (ที่มาคือมรรค) ๑ ใน ๒ อย่างนั้น วิปัสสนาคมนะได้ 
ในมรรค ม้คคาคมนะไดในผล เพราะว่า อนัตตานุปัสสนา ชื่อว่าสุญญตา มรรคของ 
สุญญตวิปัสสนา ชื่อว่าสุญญตะ อนิจจานุปัสสนา ชื่อว่าอนิมิตตะ มรรคของอนิมิตต 
วิปัสสนา ชื่อว่าอนิมิตตะ แต่ชื่อ (หลัง) นี้ไม่พบโดยบรรยายทางพระอภิธรรม พบแต่ 


10-1996(1071-1130)8 


1124 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๒๕ 


โดยบรรยายทางพระสูตรเท่านั้น เพราะในบรรยายทางพระสูตรนั้น พระโบราณาจารย์ 
ทั้งหลายกล่าวว่า “โคตรภูญาณ ทำพระนิพพานอันหานิมิตมิได้เป็นอารมณ์จึงเป็น 
ญาณมีชื่อว่าไม่มีนิมิต แล้วตนเองก็ตั้งอยู่ในฐานะเป็นปฏิปทาที่มา แล้วให้ชื่อเรียกแก่ 
มรรค” ด้วยเหตุนั้น ท่านจึงเรียกมรรคว่าไม , มีนิมิต 

แต่คำกล่าวที่ว่า “ผลก็มีชื่อว่าไม่มีนิมิตโดยที่มาคือมรรค” ดังนี้ ก็สมควรอยู่ 
เหมือนกัน ทุกขานุปัสสนา มีชื่อว่าอัปปณิหิตะ เพราะมาทำให้ปณิธิในสังขารทั้งหลาย 
เหือดแห้งไป มรรคของอัปปณิหิตวิปัสสนา ชื่อ'ว่าอัปปณิหิตะ ผลของอัปปณิหิตมรรค 
ก็มีชื่อว่าอัปปณิหิตะ วิปัสสนาให้ชื่อของตนแก่มรรค (และ) มรรคให้ชื่อแก , ผลอย่างนี้ 
ด้วยประการฉะนี้ นี้ได้ชื่อโดยอาคมนะ 

ลังขารุเปกขาญาณนี้กำหนดความแตกต่างของวิโมกข์ด้วยเหตุดังกล่าวมานี้ ด้วย 
ประการฉะนี้ 

จบ ลังขารุเปกขาญาณ 

๑'๒. อนุโลมญาณ 

[๘๐๔] เมื่อโยคีนั้นเสพเนืองๆ ทำให้เกิดขึ้น ทำให้มากขึ้น ซึ่งลังขารุเปกขา- 
ญาณนั้นอยู่ ศรัทธา คืออธิโมกข์ ก็เกิดมีกำลังเข้มแข็งขึ้น ความเพียรก็ได้รับประคับ 
ประคองดี สติก็เข้าตั้งอยู่เป็นอย่างดี จิตก็เป็นสมาธิดีขึ้น ลังขารุเปกขาก็เกิดแก่กล้า 
ยิ่งขึ้น ครั้นโยคีนั้นเกิดความคิดว่า “มรรค (ญาณ) จักเกิด ณ บัดนี้แน่” ลังขารุเปกขา 
ก็กำหนดรู้สังขารทั้งหลายว่า ไม่เที่ยง หรือว่าเป็นทุกข์ หรือว่าเป็นอนัตตา แล้วหยั่ง 
ลงสู่ภวังค์ ในลำดับแห่งภวังค์ มโนทวาราวัชชนจิตก็เกิดขึ้น ทำสังขารทั้งหลายเป็น 
อารมณ์ว่าไม่เที่ยง หรือว่าเป็นทุกข์ หรือว่าเป็นอนัตตา โดยนัยเดียวกับที่สังขารุเปกขา- 
ญาณทำมาแล้วนั้นแหละ ในลำดับแห่งกิริยาจิตที่เกิดขึ้น หันเหภวังคจิตไปจาก 
มโนทวาราวัชชนะนั้น ชวนจิตดวงที่ ๑ (คืออนุโลมญาณ ที่ ๑) ซึ่งท่านเรียกว่า 
“บริกรรม” ก็เกิดขึ้นสืบต่อตามติดไม่มีช่องว่าง ทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์อย่าง 
นั้นเหมือนกัน ในลำดับนั้น ชวนจิตดวงที่ ๒ (อนุโลมญาณ ที่ ๒) ซึ่งท่านเรียกว่า 


10-1996(1071-1130)8 


1125 


1/5/11,2:56/\1\/เ 


















๑๑๒๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“อุปจาร” ก็เกิดขึ้น ทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกัน แมืในลำดับต่อ 
จากนั้น ชวนจิตดวงที่ ๓ ซึ่งท่านเรียกว่า “อนุโลม” (คืออนุโลมญาณ ที่ ๓) ก็เกิดขึ้น 
ทำสังขารทั้งหลายเป็นอารมณ์อย่างนั้นเหมือนกัน 

ชื่อ (ที่เรียก) นี้เป็นชื่อเฉพาะของชวนจิต ๓ ดวงเหล่านั้น แต่จิตทั้ง ๓ อย่างนี้ จะ 
เรียกว่า “อาเสวนะ” บ้าง ว่า “บริกรรม” บ้าง ว่า “อุปจาร” บ้าง ว่า “อนุโลม” บ้าง 
โดยไม , แตกต่างกัน ก็สมควร 

(ถามว่า) เป็นอนุโลมของอะไร ? 

(ตอบว่า) เป็นอนุโลมของญาณทั้งหลายที่เป็นส่วนเบื้องหน้าและของธรรม 
ทั้งหลายที่เป็นส่วนเบื้องหลัง เพราะว่าอนุโลมญาณนั้นคล้อยตามวิปัสสนาญาณ ๘ 
เบื้องหน้า เพราะมีกิจเหมือนกัน และคล้อยตามโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการเบื้องบน 
(เบื้องหลัง) จริงอยู่ อนุโลมญาณนั้น เพราะเหตุปรารภสังขารทั้งหลายแล้วดำเนินไป 
โดยลักษณะมือนิจจลักษณะเป็นต้น จึงอนุโลมคล้อยตามญาณทั้ง ๘ ประการเหล่านี้ 
เพราะมีกิจ (กำหนดพิจารณาพระไตรลักษณ์) เหมือนกัน ประหนึ่งจะพูดโดยความว่า 

๔. อุทยพยญาณ ได้เห็นแล้วซึ่งความเกิดขึ้นและความดับไปของธรรมทั้งหลาย 
ที่มีความเกิดและความดับอยู่เป็นปรกตินั้นแลหนอ และว่า 

๔. ภังคานุปัสสนาญาณ ได้เห็นความดับของธรรมทั้งหลาย ที่มีแต่ความดับอยู่ 
อย่างเดียว แล้วละหนอ และว่า 

๖. สิ่งซึ่งมีแต่ความน่ากลัวแต่อย่างเดียวหนอ ปรากฏโดยเป็นที่น่ากลัวแก , 

ภยดุปัฏฐานญาณ แล้ว และว่า 

๗. อาทีนวานุปัสสนาญาณ ได้เห็นโทษเลวร้ายในธรรมที่มีแต่โทษเลวร้ายอย่าง 
เดียว แล้วละหนอ และว่า 

๘. นิพพิทาญาณ ก็เบื่อหน่ายแล้ว ในธรรมที่น่าเบื่อหน่ายเสียจริงๆ ละหนอ 
และว่า 

๙. มุญจิดุกัมยตาญาณ ก็เกิดปรารถนาเพื่อจะพ้นไปเสียจากธรรมที่ควรจะพ้น 
ไปโดยแท้จริง แล้วละหนอ และว่า 


10-1996(1071-1130)8 


1126 


1/5/11,2:57/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๒๗ 


๑๐. สิ่งที่ควรทบทวนกำหนดรู้นั่นแลหนอ เรา ได้ทบทวนกำหนดรู้ด้วย 

ปฏิสังขาญาณ แล้ว และว่า 

๑๑. สิ่งที่ควรวางเฉยนั่นแลหนอ เรา ได้วางเฉยด้วย สังขารเปกขาญาณ แล้ว 
ดังนี้ 

และอนุโลมแก่โพธิปักขิยธรรม๓๗ประการในเบื้องบนเพราะต้องบรรลุด้วยการ 
ปฏิบัติ (วิปัสสนาญาณทั้งหลาย) นั้น 

อุปมาอนุโลมญาณ ด้วยพระราชาผู้ทรงธรรม 

อุปมาเหมือนพระราชาผู้ทรงธรรมประทับนั่งในสถานวินิจฉัยทรงสดับคำวินิจฉัย 
ของท่านมหาอำมาตย์ผู้ว่าคดี ๘ ท่านแล้ว ทรงละการถึงอคติเสีย ทรงตั้งพระองค์ 
เป็นกลาง มีพระราชดำรัสอำนวยตามว่า “จงเป็นอย่างนั้นเถิด” ชื่อว่าทรงอนุโลมแก่ 
คำวินิจฉัยของมหาอำมาตย์เหล่านั้นด้วย และทรงอนุโลมแก , โบราณราชธรรมด้วย ฉันใด 
ข้อเปรียบนี้ ก็พึงทราบฉันนั้น เพราะว่า อนุโลมญาณ เปรียบเหมือนพระราชา ญาณ 
ทั้งหลาย ๘ เปรียบเหมือนมหาอำมาตย์ผู้ว่าคดี ๘ ท่าน โพธิปักขิยธรรม ๓๗ 
เปรียบเหมือนโบราณราชธรรม ในอุปมานั้น พระราชา เมื่อทรงมีพระราชดำรัสว่า 
“จงเป็นอย่างนั้นเถิด” ชื่อว่าทรงอนุโลมแก่คำวินิจฉัยของมหาอำมาตย์ทั้งหลายผู้ว่า 
คดีด้วย ทรงอนุโลมแก่ราชธรรมด้วย ฉันใด อนุโลมญาณนี้ก็ฉันนั้น เมื่อเกิดขึ้น 
ปรารภสังขารทั้งหลายโดยพระไตรลักษณ์มีความไม่เที่ยงเป็นต้น ชื่อว่าอนุโลมแก่ 
ญาณทั้งหลาย ๘ เพราะมีกิจเหมือนกันด้วย และอนุโลมแก่โพธิปักขิยธรรมทั้งหลาย 
๓๗ในเบื้องต้น(ในขณะมรรคญาณ)ด้วย เพราะเหตุนั้นแหละท่านจึงเรียกว่า สัจจานุ- 
โลมมิกญาณ ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996(1071-1130)8 


1127 


1/5/11,2:57/\1\/เ 


จบ อนุโลมญาณ 


















๑๑๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


[๘๐๕] ก็และ อนุโลมญาณ นี้ เป็นญาณสุดท้ายของวุฏฐานคามินีวิปัสสนา 
ซึ่งมีสังขารเป็นอารมณ์ แต่ทว่า โคตรภูญาณ เป็นปริโยสานของวุฏฐานคามินี 
วิปัสสนาทั้งหมด โดยประการทั้งปวง 

วุฏฐานคามินีวิปัสสนา ในชื่ออื่น 

เพื่อไม , หลงสับสนใน วุฏฐานคา มิน วิปัสสนา (ที่กล่าวมา) นั้นนั่นแล ณ บัดนี้ 
ควรทราบการเปรียบเทียบทางพระสูตรไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อนี้เป็นอย่างไร ? คือว่า วุฏฐานคามินีวิปัสสนา นี้ พระสัมมาส้มพุทธเจ้า 

๑. ตรัสเรียกไวิใน สฬายตนวิภังคสูตร ๑ ว่า “อตัมมยตา ความไม่มีตัณหาเกิด 
ขึ้นจากโลกียสังขาร” ด้วยพระดำรัสอย่างนี้ว่า “อตมมยตํ ภิกฺขเว นิสฺ สาย อตมฺมยตํ 
อาคมุม, ยายํ อุเปกขา เอกตฺตา เอกตฺตสิตา, ต 0 ปซหถ ต 0 สม ติ กุกมถ” แปลว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายอาศัย อตมมยตา (หมายถึง วุฏฐานคามินวิปัสสนา) 
มาถึง อตมมยตา แล้ว จงละอุเบกขาซึ่งมีความเป็นสภาวะเดียวอาศัยความมีอารมณ์ 
เดียวนี้นั้นเสีย จงก้าวข้ามอุเบกขาซึ่งมีความเป็นสภาวะเดียว อาศัยความมีอารมณ์ 
เดียวนี้นั้นไปเสีย” ดังนี้ 

๒. ตรัสเรียกไวิใน อลคัททูปมสูตร ๒ ว่า “นิพพิทา” ด้วยพระดำรัสอย่างนี้ว่า 
“นิพฺพินฺทํ วิรซฺซ ติ, วิ ราคา วิมุจฺ จ ติ” แปลว่า “เมื่อเบื่อหน่าย ก็คลายกำหนัด เพราะ 
ปราศจากกำหนัด ก็หลุดพ้นไป” ดังนี้ 

๓. ตรัสเรียกไว้ใน สุสิมสูตร ว่า “ธัมม ฐิติ ญาณ” ด้วยพระดำรัสอย่าง นี้ ว่า 

“ปุ พฺเพ โข สุสิม ธมมฏฺริติณาณํ, ปจฺฉา นิพฺพาเน ณาณํ ” ๓ แปลว่า “สุสิมะ 
ธัมมฐิติญาณ เกิดก่อนแล ญาณในพระนิพพานเกิดในภายหลัง” ดังนี้ 


๑ ดูเทยบ ม. อุ. (ไทย) ๑๔/๓๑๐/ชิว๗๗ 

๒ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๔๔/๒๖๒ และดูหน้าข้างต้นในเล่มนี้ 
๓ ดูเทียบ ส 0 . นิ. (ไทย) ๑๖/๗๐/๑๔๘ และดูหน้าข้างต้นในเล่มนี้ 


10-1996(1071-1130)8 


1128 


1/5/11,2:57/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๒๙ 


๔. ตรัสเรียกไวใน โปฏฐปาทสูตร ๑ ว่า “สัญญ'คดะ” ด้วยพระดำรัสอย่างนี้ว่า 

“สณฺณา โข โปฏฺชิปาท ปชิม 0 อุปปซฺซติ ปจฺฉา ณาถI” แปลว่า “โปฏฐปาทะสัญญา 
(สัญญัคคะ) แลเกิดก่อน ญาณเกิดภายหลัง” ดังนี้ 

๔. พระสารีบุตรเถระเรียกไว่ใน ทสุตตสูตร ๒ ว่า “ปาริสุทธิปธานิยังคะ องค์เป็น 
ที่ตั้งแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทนี้” ด้วยคำอย่างนี้ว่า “ปฏิปทาณาณทสฺสนวิสุทฺธิ 
ปา ริสุทฺ ธิปธานิย งฺคํ” แปลว่า “ปาริสุทธิปธา นิ ยังคะ คือปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ” 
ดัฟ้’' 


๖. กล่าว'ไวใ'น ปฏิสัมภิทามรรค ๓ โดย ๓ ชื่ออย่างนี้ “มุ ญจิตุกัมยตา ใด ๑ 
ปฏิสังขานุปัสสนา ใด ๑ และ สังขารเปกขา ใด ๑ ธรรม (๓ อย่าง) นี้ มีความหมาย 
อย่างเดียวกัน พยัญชนะเท่านั้นที่ต่างกัน” ดังนี้ 

๗. ตรัสไว่ในคัมภีร์ ปัฏฐาน ๔ โดยชื่อ ๓ ชื่อ ด้วยพระดำรัสอย่างนี้ว่า “อนุโลม 0 
โคตรภุสฺส อนุโลม 0 โวทานสฺส” แปลว่า “อนุโลม (ญาณ) เป็นปัจจัยโดยอนันดร 
ปัจจัยแก่ โคตรภู (ญาณ) อนุโลม(ญาณ) เป็นปัจจัยโดยอนันดรปัจจัยแก่โวทาน” ดังนี้ 


๘. ท่านพระสารีบุตรเถระเรียกไว่ใน รถวินิตสูตร ๕ ว่า “ปฏิปทาญาณทัสสน¬ 
รีสุทธิ” ด้วยคำอย่างนี้ว่า “กึ ปนาวุโส ปฏิปทาณาณทสฺสนวิสุทธตฺถ 0 ภควติ 
พรหมจริยํ วุสฺส ติ” แปลว่า อาวุโส แต่ว่าท่านอยู่พรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาค เพื่อ 
ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือ” ดังนี้ 


อิติเนเกหิ นาเมหิ 
วุฏฺชิานคามินิ สนฺตา 
วุฏฺซิาตุกาโม สํสาร- 
กเรยฺย สสต 0 ตตฺถ 


กีตฺติตา ยา มเหสีนา 
ปริสุทฺธา ริปสฺสนา. 
ทุกขปงฺกา มหพฺภยา 
โยค 0 ปณฺฑิตซาติโก. 


๑ ดูเทียบ ที. สี. (ไทย) ๙/๔๑๖/๑๘๑ ๒ ดูเทียบ ที. ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๑๙ 

๓ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๒๗/๓๘๔ ๔ ดูเทียบ อภิ. ป. (ไทย) ๔๐/๔๑๘/๒๖๕ 

๕ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๒๕๙/๒๗๘ ควรดูอธิบาย วุฎฐานคามินวิปัสสนา คล้ายกันนี้ ในปปัญจสูทนี, 
ทุติยภาค, (บาลี) น. ๑๕๑-๑๕๒ 


10-1996(1071-1130)8 


1129 


1/5/11,2:57/\1\/เ 



















๑๑๓๐ 


10-1996(1071-1130)8 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 
แปลว่า 

วุฏฐานคามินีวิปัสสนาใด ซึ่งสงบ บริสุทธ พระมหาฤษี 
ตรัสประกาศไว้โดยซื่อหลายซื่อดังกล่าวฉะนี้ ท่านผู้มีชาติ 
บัณฑิต ผู้ปรารถนาเพื่อออกไปจากทะเลตมคือลังสารทุกข์ 
ซึ่งมีภัยใหญ่หลวง พึงทำโยคะเนืองๆ ในวุฏฐานคามินึ- 
วิปัสสนานั้นแล 

ปริจเฉทที่ ๒๑ ชื่อว่า ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 
ในอธิการแห่งปัญญาภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


1130 


1/5/11,2:57/\1\/เ 



















ปริชิเฉท ที่ ใ6วใ60 
ฌาณทสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๓. โคตรภูญาณ 

[๘๐๖] ต่อจากอนุ!ลมญาณนี้ไป ก็เป็น โคตรภูญาณ โคตรภูญาณนั้นไม่นับ 
เป็นปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ (และ) ไม่นับเป็นญาณทัสสนวิสุทธิ เพราะตั้งอยู่ใน 
ฐานะหันมาสู่มรรค เป็น อัพโพหาริก (คือจะกล่าวว่าอยู่ในวิสุทธิฝ่ายใดมิได้) อยู่ใน 
ระหว่างกลางนั้นเอง แต่ถึงการนับว่า “วิปัสสนา” เพรา ะตกอยู่ในกระแสของวิปัสสนา 
แล้ว 

ส่วนญาณในมรรค ๔ คือ!ลดาปัตติมรรค ๑ สกทาคามิมรรค ๑ อนาคามิมรรค ๑ 
อรหัตตมรรค ๑ เหล่านี้ เรียกชื่อว่า ญาณทัสสนวิสุทธิ 

ในมรรคทั้งหลาย ๔ นั้น ความจริง ขึ้นชื่อว่ากิจไรๆ อื่น ที่โยคีผู้มีค'วามปรารถนา 
จะบรรลุมรรคญาณที่ ๑ จะต้องทำ หามีไม่ เพราะว่ากิจใดซึ่งเป็นกิจที่โยคีท่านนี้จะ 
ต้องทำ เมื่อท่านทำวิปัสสนาซึ่งมีอนุโลมญาณเป็นญาณสุดท้ายให้บังเกิดขึ้น ก็ได้ทำ 
(กิจนั้น) เรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับท่านผู้มีอนุโลมญาณบังเกิดขึ้นอย่างนี้แล้ว เมื่อ 
อนุโลมญาณแม้ทั้ง ๓ (หรือ ๒) เหล่านั้น ได้ทำลายความมืด (คือกิเลส) ชนิดหนาๆ 
ที่ปิดบัง (อริย) สัจจะอยู่ ให้อันตรธานไปตามสมควรแก , กำลังของตนๆ แล้วจิตของ 
โยคีท่านนั้น ก็ไม่แล่นไป ไม่ตั้งมั่น ไม , น้อมไป ไม , ข้อง ไม , ติด ไม , เกาะ ในสังขารทั้งปวง 
(แต่) ถอยกลับ งอกลับ วกกลับ เหมือน , หยาดฟ้า กลอกกลิ้งกลับจากใบบัว นิมิต 
(คือสังขาร)ที่เป็นอารมณ์ทั้งปวงก็ดีความเป็นไป(ของสังขาร)ที่เป็นอารมณ์ทั้งปวงก็ดี 
ยังปรากฏโดย ปลิโพธ (คือสิ่งขัดขวาง) อยู่ในทันที เมื่ออารมณ์คือนิมิตและความเป็น 
ไป(ของสังขาร)ทุกประการปรากฏโดยปลิโพธอยู่นั้นณ ตอนท้ายสุดแห่งอาเสวนะ(๓ 
หรือ ๒ ครั้ง) ๑ ของอนุโลมญาณ โคตรภูญาณ ที่เป็นญาณถึงยอด เป็นที่สุดของ 


๑ บริกรรม อุปจาร และ อนุโลม 


10-1996(1131-1182)8 


1131 


1/5/11,2:58/\1\/เ 




















๑๑๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิปัสสนา ก็เกิดขึ้น ทำนิโรธคือพระนิพพานอันปราศจากสังขาร ไม่มีนิมิต ไม่มีความ 
เป็นไป ให้เป็นอารมณ์ข้ามพ้นโคตรปุถุชน พันการเรียกว่าปุถุชน พันภูมิปุถุชน ก้าวลง 
สู่โคตรพระอริยะสู่การเรียกขานว่าพระอริยะสู่ภูมิพระอริยะซึ่งเป็นการรำพึงถึงครั้งแรก 
คำนึงถึงเป็นครั้งแรก คิดคำนึงถึงเป็นครั้งแรก ในอารมณ์พระนิพพาน ทำให้สำเร็จ 
ความเป็นปัจจัยของ (อริย) มรรคโดยอาการ ๖ ประการ คือโดยอนันตรปัจจัย ๑ 
สมนันต'รปัจจัย ๑ อาเสวนปัจจัย ๑ อุปนิสสยปัจจัย ๑ นัตถิปัจจัย ๑ และวิคตปัจจัย 
๑ ไม่หวนกลับมาอีก ซึ่ง (เป็นญาณที่) ท่านกล่าวระบุถึงไว้ว่า 

“ปัญญาในการหวนกลับด้วยการออกจากสังขารภายนอก เรียกว่า โคตรภูญาณ 
เป็นอย่างไร ? เรียกว่า โคตรภู เพราะครอบงำความเกิดขึ้น (ของสังขารทั้งหลาย) เรียก 
ว่า โคตรภู เพราะครอบงำความเป็นไป (ของสังขาร)... เพราะครอบงำความคับแค้นใจ 
เรียกว่า โคตรภู เพราะครอบงำนิมิตคือสังขารภายนอก เรียกว่า โคตรภู เพราะแล่นไป 
สู่ความไม่เกิดขึ้น (ของสังขาร) เรียกว่า โคตรภู เพราะแล่นไปสู่ความไม , เป็นไป ... ฯลฯ 
... สู่ความไม่คับแค้นใจ สู่นิโรธ สู่พระนิพพาน เรียกว่า โคตรภู เพราะครอบงำความ 
เกิดขึ้น (ของสังขาร) แล้วแล่นไปสู่ความไม , เกิดขึ้น (คือพระนิพพาน)”® 

พึงขยายความพิสดารด้วยประการฉะนี้ 

๑๔. มัคคญาณ - ญาณในอริยมรรค 
๑. โสดาปัตติมรรคญาณ 

[๘๐๗] ในการนั้น มีอุปมาแสดงถึงอาการที่อนุโลมญาณและโคตรภูญาณ แม้ 
ดำเนินไปในวิถีเดียวก้น โดยอาวัชชนะเดียวก้น แต่ดำเนินไปในอารมณ์ต่างๆ ก้น ดัง 
ต่อไปนี้ 

อุปมาด้วยบุรุษโดดข้ามคูนํ้า 

เหมือนหนึ่งว่าบุรุษผู้(อยู่ฝังข้างนี้)ปรารถนาจะกระโดดข้ามคูนั้ากว้างใหญ่แล้วไป 
ยืน อยู่ ณ ฝังฟากข้างโน้น จึงวิ่งมาโดยเร็ว แล้วยืดเส้นเชือกที่ผูกห้อยอยู่กับกิ่งของ 
ต้นไม้ หรือจับไม้คํ้ายัน ณ ฝังข้างนี้ของคู แล้วโดดขึ้น (ขณะที่) มีการโน้มน้อมเอียง 


๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๕'๙/๙๔-๙๖ 


10-1996(1131-1182)8 


1132 


1/5/11,2:58/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๓๓ 


โอนไปยังฝังโน้น ถึงส่วนเบื้องบนของฝังโน้นแล้ว จึงละเส้นเชือกหรือไม้คํ้ายันนั้น 
ซวนเซไปตกลง ณ ฝังโน้นแล้วจึงค่อย ๆ ทรงตัวยืนอยู่ ฉันใด แม่โยคาวจรท่านนี้ก็ฉันนั้น 
เหมือนกัน มีความปรารถนาเพื่อประดิษฐานอยู่ในพระนิพพานซึ่งเป็นฝังโน้นของภพ ๓ 
โยนิ ๔ คติ ๕ ฐิติ ๗ และ นิวาส ๙ จึงวิ่งมาโดยเร็วด้วยญาณมี อุทยพยานุปัสสนา 
ญาณ เป็นต้น แล้วเหนี่ยวเส้นเชือกคือรูปที่ผูกห้อยไว้กับกิ่งของต้นไม้คืออัตภาพ 
(ร่างกาย) หรือว่ายืดไม้คํ้ายันคือขันธ์มีเวทนาขันธ์เป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง โดย 
การรำพึงของอนุโลมญาณว่าไม่เที่ยง หรือว่าเป็นทุกข์ หรือว่าเป็นอนัตตา ยังไม่ละ 
เส้นเชือก ๑ คือรูป หรือไม้คายัน ๑ คือเวทนาเป็นต้นนั้นก่อน โลดขึ้นด้วยอนุโลมจิตดวงที่ 
๑ (บริกรรม) แล้วเป็นผู้มีจิตใจโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่พระนิพพาน ด้วยอนุโลมจิตดวงที่ 
๒ (อุปจาร) ดุจบุรุษผู้มีกายโน้มน้อมเอียงโอนไปยังฝังข้างโน้น (ของคูฟ้า) เป็นผู้อยู่ 
ใกล้พระนิพพานที่ตนจะพึงถึง ณ บัดนี้ ด้วยอนุโลมจิตดวงที่ ๓ ดุจบุรุษผู้ (โดด) ถึง 
ส่วนเบื้องบนของฝังโน้น แล้วละอารมณ์คือสังขาร (รูปหรือเวทนาเป็นต้น) นั้นด้วย 
ความดับ ของ (อนุโลม) จิตนั้น แล้วตกลงไปในพระนิพพานที่ปราศจากสังขารซึ่ง 
เป็นฝังข้างโน้น ด้วย โคตรภูจิต (มีพระนิพพานเป็นอารมณ์) แต่เพราะเหตุที่ยังไม , ได้ 
อาเสวนะ (ความคุ้นเคย) ในอารมณ์พระนิพพานเพียงครั้งเดียว จึงยังหรั้นไหว ไม่ตั้ง 
มั่นอยู่ด้วยดีก่อน เหมือนบุรุษ (โดด'ข้ามคู , นา) ผู้นั้นซวนเซอยู่ จากนั้นก็ประดิษฐาน 
อยู่ด้วย มรรคญาณ ด้วยประการฉะนี้ 

[๘๐๘] ในญาณทั้งสองนั้น อนุโลมญาณสามารถกำจัดความมืดคือกิเลสที่ 
ปิดบัง (อริย) สัจจะออกไปได้ แต่ทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์มิได้ ส่วนโคตรภูญาณ 
สามารถทำพระนิพพานนั้นแลให้เป็นอารมณ์ได้ แต่มิสามารถกำจัดความมืดที่ปิดบัง 
(อริย) สัจจะไว้ออกไปได้ ในการทำกิจของอนุโลมญาณและโคตรภูญาณนั้น มีอุปมาดังนี้ 

อุปมาด้วยบุรุษดูฤกษ์นักษัตรโยคะ 

สมมติว่า บุรุษผู้มีจักษุผู้หนึ่ง คิดจักรู้ฤกษ์ร่วมของดาวนักษัตร ๒ จึงออกมาใน 
เวลากลางคืน แล้วแหงนขึ้นไปดูดวงจันทร์ ดวงจันทร์ก็ไม , ปรากฏ เพราะดวงจันทร์นั้น 
ถูกหมู่เมฆทั้งหลายบังไว้ทันใดนั้น ก็มีลมระลอกหนึ่งตั้งขึ้นพัดพาเอาหมู่เมฆหนา ๆ ออก 

๑ เส้นเชือกและไม้คํ้ายัน ในที่นี้ ได้แก่ พระไตรลักษณ์ ที่กำหนดรูปนามสังขาร เป็นอารมณ์ 
๒ นักขัตตโยคะ การประจวบแห่งพระจันทร์กับดาวนักษัตร - มหาฎีกา, (บาลี) น. ๕๙๑ 


10-1996(1131-1182)8 


1133 


1/5/11,2:58/\1\/เ 



















๑๑๓๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ไป ลมอีกระลอกหนึ่ง ตั้งขึ้นแล้วพัดพาเอาหมู่เมฆชนิดกลางๆ ออกไป ลมอีกระลอก 
หนึ่งตั้งขึ้นแล้วพัดพาเอาหมู่เมฆบางๆ ออกไป แต่นั้น ครั้นท้องฟ้าปราศจากเมฆแล้ว 
บุรุษผู้นั้นก็เห็นดวงจันทร์ แล้วรู้ฤกษ์ร่วมของดาวนักษัตรได้ 

ในอุปมานั้น ความมืดคือกิเลสอย่างหนา อย่างกลาง และอย่างละเอียด ที่ปิดบัง 
สัจจะไว้ เป็นเหมือนเมฆทั้งหลาย ๓ ชนิด อนุโลมจิต ๓ ดวง เป็นเหมือนลม ๓ ระลอก 
โคตรภูญาณ เปรียบบุรุษผู้มีจักษุ พระนิพพาน เปรียบประดุจดวงจันทร์ การกำจัด 
ความมืด (คือกิเลส) ที่ปิดบัง (อริย) สัจจะออกไป ของอนุโลมจิตดวงหนึ่งๆ เปรียบ 
เหมือนการพัดพาเอาหมู่เมฆ ๓ ชนิดออกไปโดยลำดับ ของลมระลอกหนึ่งๆ เมื่อ 
ปราศจากความมืดที่ปิดบัง (อริย) สัจจะแล้วโคตรภูญาณก็เห็นพระนิพพานอันบริสุทธิ้ 
เปรียบเหมือนเมื่อท้องฟ้าปราศจากหมู่เมฆแล้ว บุรุษผู้นั้นก็เห็นดวงจันทร์อันผ่องใส 

จริงอยู่ อนโลมจิตทั้งหลาย สามารถกำจัดความมืดที่ปิดบัง (อริย) สัจจะได้แต่ 
อย่างเดียวเท่าบัน ไม่สามารถเห็นพระนิพพาน เปรียบเหมือนลม ๓ ระลอก 
สามารถพัดพาเอาหมู่เมฆทั้งหลายที่บังดวงจันทร์ไว้ออกไปได้ แต่อย่างเดียว แต่ไม , 
สามารถเห็นดวงจันทร์ โคตรภูญาณ สามารถเห็นพระนิพพานได้อย่างเดียว ไม่ 
สามารถกำจัดความมืดคือกิเลสได้ เปรียบเหมือนบุรุษผู้นั้น สามารถเห็นดวงจันทร์ 
ได้อย่างเดียว ไม่สามารถพัดพาเอาหมู่เมฆทั้งหลายออกไปได้ และด้วยเหตุนั้นแล 
ท่านจึงกล่าวว่า โคตรภูญาณ นี้ เป็นอาวัชชนะของมรรค (คือหันมาสู่มรรค) 

ที่จริง โคตรภูญาณนั้น แม่ไม่หันมา (แต่) ก็ตั้งอยู่ในฐานะแห่งการหันมา คล้าย 
กับว่าให้สัญญา (บัดหมาย) แก่มรรคว่า “ท่านจงบังเกิดขึ้นอย่างนี้” แล้ว (ตัวเอง) ก็ 
ดับไป ทั้งมรรคเองก็ไม่ละสัญญาที่โคตรภูญาณนั้นให็ไว้ บังเกิดขึ้นติดตาม (โคตรภู) 
ญาณนั้นโดยสืบเนื่องไม่มีระหว่างคั่นทันทีนั้น ทั้งเจาะทะลุทั้งทุบทำลายกองโลภะ 
กองโทสะ กองโมหะ ที่ไม , เคยเจาะทะลุ ไม่เคยทุบทำลายมาก่อน 

อุปมาด้วยนักยิงธนู 

[๘๐๙] ในการเจาะทะลุทุบทำลายนั้น มีอุปมาดังนี้ เล่ากันมาว่า นักยิงธนูผู้ 
หนึ่ง คั่งให้เขาตั้งแผ่นกระดาน (แก่นไม้สน) ซ้อนกัน ๑๐๐ แผ่นไวิในประเทศห่าง 
ออกไปประมาณ ๘ อุสภะ ๑ แล้วเอาผ้าพันปิดหน้าตนเอง (ขึ้นสาย) ประทับลูกธนูไว้ 


๑ ๔ ศอก “ ๑ ยัฎฐิ, ๒๐ ยัฎฐิ “ ๑ อุสภะ, ๘ อุสภะ “ ๒๔๐ ศอก “ ๒^ เส้น 


10-1996(1131-1182)8 


1134 


1/5/11,2:58/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๓๕ 


(กับสาย) ยืนอยู่บนจักรยนต์ (กระดานหมุน) บุรุษอีกผู้หนึ่งหมุนจักรยนต์!ป เมื่อใด 
แผ่นกระดานอยู่ตรงหน้าของนักยิงธนู เมื่อนั้น บุรุษผู้หมุนจักรยนต์ก็ให้สัญญาด้วย 
(การเคาะ) ไม้ ณ ที่นั้น นักยิงธนูก็ไม่ละสัญญาเคาะไม้ ยิงลูกธนูไปเจาะทะลุกระดาน 
๑๐๐ แผ่นทันที 

ในอุปมานั้น โคตรภูญาณ เปรียบเหมือนสัญญาเคาะไม้ มรรคญาณ เปรียบ 
เหมือนนักยิงธนู การที่มรรคญาณไม่ละสัญญาที่โคตรภูญาณให้!ว้ แล้วทำพระ 
นิพพานเป็นอารมณ์ เจาะทะลุทุบทำลายกองโลภะ โทสะ และโมหะ ที่ไม่เคยเจาะทะลุ 
มาก่อน ที่ไม , เคยทุบทำลายมาก่อน เปรียบเหมือนนักยิงธนูไม่ละสัญญาเคาะไม้ ยิง 
ลูกธนูเจาะทะลุแผ่นกระดาน ๑๐๐ ชั้นในทันที 

อานิสงส์โสดาปัตติมรรค 

[๘๑๐] อนึ่ง (โสดาปัตติ) มรรคนี้ มิใช่แต่ทำการเจาะทะลุกองกิเลสทั้งหลายมี 
กองโลภะเป็นต้น อย่างเดียวเท่านั้น แต่ทำมหาสมุทรแห่งความทุกข์ในสังสารวัฏ ซึ่ง 
ไม่มี'ใครรู้ที่สุดเบื้องต้น ให้เหือดแห้งไปด้วย ปิดประตูอบายทั้งปวง ทำให้เป็นผู้มีอริย- 
ทรัพย์ ๗ ประการอยู่พร้อมพรั่ง สลัดทิ้งมิจฉามรรค (ทางดำเนินผิด) ๘ ประการเสียได้ 
ทำเวรและภัยทุกประการให้สงบลง นำ (โยคี) เข้าถึงความเป็นบุตรผู้เกิดแต่พระอุระ 
ของพระสัมมาส้มพุทธเจ้า และดำเนินไปเพื่อได้อานิสงส์อื่นๆ อีกหลายร้อยอย่าง 
ด้วยประการฉะนี้ 

ญาณ ที่สัมปยุตด้วยโสดาปัตติมรรคซึ่งให้อานิสงส์หลายประการดังกล่าวนี้คือ 

ญาณในโสดาปัตติมรรค ฉะนี้แล 

จบ (มรรค) ญาณที่ ๑ 

๑๕. ผลญาณ - ญาณในอริยผล 

[๘๑๑] อนึ่ง ในลำดับแห่ง (ปฐมมรรค) ญาณนี้ ผลจิต ๒ หรือ ๓ ดวง ซึ่ง 
เป็นวิบากของโสดาปัตติมรรคจิตนั้นเอง ก็เกิดขึ้น ความจริง (วิปากจิตของโสดาปัตติ- 
มรรคจิตนี้) พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสไว้ว่า:- 


10-1996(1131-1182)8 


1135 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















๑๑๓๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

“สมาธิมานนุตริกฌฺณมาหุ” ๑ 

“ซึ่งปราชญ์ทั้งหลายเรียกกันว่า อานันตริกสมาธิ (คือ 
มรรคสมาธิซึ่งให้อริยผลในทันที)” 

และตรัสไว้ว่า 

“ ... ทนุธํ อานนุตริก 0 ปาปุณาติ อาสวานํ ขยาย” ๒ 

“(เพราะอินทรีย์ ๕ เหล่านี้อ่อน) บุคคลผู้นั้นจึงบรรลุ 
อานันตริกสมาธิ เพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ช้า” 

ดังนี้เป็นต้น 

เพราะโลกุตตรกุศลทั้งหลายมีวิบาก(สืบเนื่องอยู่)ในลำดับโดยแน่นอนแต่อาจารย์ 
ทั้งหลาย บางพวกก็กล่าวว่า “ผลจิต ๑ หรือ ๒ หรือ ๓ หรือ ๔ ดวง (เกิดขึ้น)” คำของ 
อาจารย์ทั้งหลายพวกนั้นไม่ควรยึดถือ เพราะว่า โคตรภูญาณ เกิดขึ้นในตอนสุดท้าย 
แห่งอาเสวนะของอนุโลมญาณ เพราะฉะนั้น โดยกำหนดอย่างดํ่าที่สุดโดยประการ 
ทั้งปวง ต้องมีอนุโลมจิต ๒ ชวนะ เพราะว่า อนุโลมจิตชวนะเดียว ยังไม่ไต้อาเสวน- 
ปัจจัย และ ๑ อาวัชชนวิถีก็มี ๗ ชวนจิตเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น โยคีท่านใดมี 
อนุโลมจิต ๒ (อุปจาร และ อนุโลม) ชวนจิตที่ ๓ ของโยคีท่านนั้นเป็นโคตรภู ชวนจิต 
ที่ ๔ เป็นมรรคจิต มีผลจิต ๓ ชวนะ โยคีท่านใด มีอนุโลมจิต ๓ (บริกรรม อุปจาร 
และอนุโลม) ชวนจิตที่ ๔ ของโยคีท่านนั้นเป็นโคตรภู ชวนจิตที่ ๕ เป็นมรรคจิต มี 
ผลจิต ๒ ชวนะ เพราะฉะนั้น จึงกล่าวไว้ (ข้างต้น) ว่า “ผลจิต ๒ หรือ ๓ ดวง ... ก็ 
เกิดขึ้น” 

อนึ่ง อาจารย์ทั้งหลายบางพวกก็กล่าวว่า “โยคีท่านใด มีอนุโลมจิต ๔ ชวนจิต 
ที่ ๕ ของโยคีท่านนั้น เป็นโคตรภู ชวนจิตที่ ๖ เป็นมรรคจิต มีผลจิต ๑” แต่คำของ 
อาจารย์ ทั้งหลายบางพวกนั้น ไม่พึงเชื่อถือเป็นสาระ เพราะท่านห้ามไว้แล้วว่า 
“ชวนจิตดวงที่ ๔ หรือ ที่ ๕ เป็นอัปปนา (เป็นมรรคชวนะแล้ว) ไม่เกินไปกว่านั้น 
เพราะใกล้ภวังค์แล้ว” ดังนี้ 


๑ ดูเทียบ ชุ. ชุ. (ไทย) ๒๕/๕/®๐ ๒ ดูเทียบ องฺ. จตุกุก. (ไทย) ๒๑/๑๖๒/๒๒๗ 


10-1996(1131-1182)8 


1136 


1/5/11,2:58/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๓๗ 


[๘๑๒] แต่ว่า โยคีท่านนี้ก็เป็นพระอริยบุคคลที่ ๒ ชื่อว่าพระโสดาบน ด้วย 
อาการเช่นกล่าวมานี้ แม้ท่านจะยังเป็นผู้ประมาทอยู่มาก ท่านก็จะเร่ร่อนท่องเที่ยวไป 
ใน (โลก) เทวดาทั้งหลาย และใน (โลก) มนุษย์ทั้งหลาย เพียง ๗ ครั้ง (๗ ชาติ) 
แล้วจะเป็นผู้สามารถทำที่สุดทุกช่ใด้ 

๑๖. ปัจจเวกขณญาณ 

แต่ในขณะสุดท้ายของ (โสดาปัตติ) ผลจิต จิตของพระโสดาบันนั้นก็หยั่งลงสู่ 
ภวังค์ แต่นั้น มโนทวาราวัชชนะก็ตัดภวังค์เกิดขึ้น เพื่อต้องการสำรวจดูมรรค ครั้น 
มโนทวาราวัชชนะ นั้นดับแล้ว ชวนจิตในการกลับไปสำรวจดูมรรค ๗ ชวนะ ก็เกิด 
ขึ้นโดยลำดับ ด้วยประการฉะนี้แล้วตกลงสู่ภวังค์อีก แล้วชวนะทั้งหลายมี (มโนทวาร) 
อาวัชชนะเป็นต้นก็เกิดขึ้น เพื่อย้อนกลับไปสำรวจดูผลเป็นต้น ตามนัย (ที่กล่าวแล้ว 
ในการสำรวจดูมรรค) นั้นนั้นแล ซึ่งพระอริยบุคคลท่านนี้จะสำรวจทบทวนดูมรรค ๑ 
สำรวจทบทวนดูผล ๑ สำรวจทบทวนดูกิเลสทั้งหลายที่ละได้แล้ว ๑ สำรวจทบทวน 
ดูกิเลสทั้งหลายที่ยังเหลืออยู่ ๑ สำรวจทบทวนดูพระนิพพาน ๑ ด้วยการเกิดขึ้นของ 
ชวนจิตเหล่านั้น 

เพราะว่า พระอริยบุคคลท่านนั้นสำรวจทบทวนดูมรรคว่า “ข้าพเจ้ามาด้วย 
มรรคนี้แน่แล้ว” ๑ จากนั้นก็สำรวจทบทวนดูผลว่า “อานิสงส์ดังนี้ข้าพเจ้าได้รับแล้ว” 
๑ จากนั้นสำรวจทบทวนดูกิเลสที่ละได้แล้วว่า “กิเลสทั้งหลายชื่อนี้ๆ ข้าพเจ้าละได้ 
แล้ว” ๑ จากนั้นสำรวจทบทวนดูกิเลสทั้งหลายที่ต้องฆ่าด้วยมรรค ๓ เบื้องสูงว่า 
“กิเลสทั้งหลายชื่อนี้ๆ ของข้าพเจ้า ยังเหลืออยู่” ๑ และในที่สุด ก็สำรวจทบทวนดู 
พระอมตนิพพานว่า “พระธรรมนี้ ข้าพเจ้าแทงตลอดโดยอารมณ์แล้ว” ๑ 

พระโสดาบันอริยสาวกมีปัจจเวกขณะ (คือการสำรวจทบทวน) ๕ ประการ 
ด้วยประการดังกล่าวนี้ 

และ'พระ'โสดาบันมีปัจ'จเ'วก'ขณะ ๕ ฉันใด แม้พระสกทาคามีและพระอนาคามี 
ทั้งหลาย ก็มีปัจจเวกขณะ ๕ ฉันนั้น แต่ของพระอรหันต์ไม่มีการสำรวจทบทวนดู 
กิเลสที่เหลือแล (เพราะ ท่านละกิเลสทั้งหลายหมดแล้ว) ที่เรียกว่า ปัจจเวกขณะ (การ 


10-1996(1131-1182)8 


1137 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















๑๑๓๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สำรวจทบทวน) รวมทั้งหมดจึงมี ๑๙ ด้วยประการฉะนี้ ๑ และนี้เป็นการกำหนดอย่าง 
สูงเลยทีเดียว ความจริงแม้พระเลขอริยบุคคลทั้งหลายก็มีการสำรวจทบทวนดูกิเลส 
ที่ท่านละได้แล้ว และกิเลสที่ยังเหลืออยู่บ้าง ไม่มีการสำรวจทบทวนดูบ้าง เพราะว่า 
โดยความที่ไม่มีการสำรวจทบทวนดูนั้นเอง เจ้าศากยะ มหานามะ (ซึ่งเป็นพระสกทา- 
คามีอริยบุคคล) จึงกราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า “ยังมีธรรมชื่ออะไรอยู่อีกหรือ 
ที่หม่อมฉันมิได้ละแล้วภายในตน ซึ่งเป็นเหตุให้สิ่งที่เรียกว่าโลภะทั้งหลายครอบงำ 
จิตของหม่อมฉันอยู่ในกาลบางคราว” ดังนี้ ๒ ควรทราบความทั้งหมด (ในพระสูตร) 
โดยพิสดาร 


๒. สกทาคามิมรรคญาณ 

[๘๑๓] อนึ่ง พระโสดาบันอริยสาวกนั้น ครั้นสำรวจทบทวนดู (ด้วยปัจจเวก- 
ขณญาณ) โดยอาการดังกล่าวแล้ว ยังนั่งอยู่ ณ อาสนะนั้นนั้นเอง หรือในสมัยอื่น 
(ต่อมา)ทำโยคะ(ความเพียรในวิปัสสนายิ่งขึ้น)เพื่อบรรลุภูมิที่๒(สกทาคามิมรรคญาณ) 
เพื่อความเบาบางแห่งกามราคะและพยาบาท (อย่างหยาบ) ท่านชุมนุมอินทรีย์ (๕) 
พละ (๕) และโพชฌงค์ (๗) ให้เสมอกัน แล้วบดขยี้สังขาร ซึ่งจำแนกเป็นรูป เวทนา 
สัญญา สังขาร และวิญญาณนั้นนั้นแล ด้วยญาณกำหนดรู้ว่า “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ 
เป็นอนัตตา” ทบทวนไปมา หยั่งลงสู่วิถีของวิปัสสนาญาณ เมื่อพระอริยสาวกนั้น 
ปฏิบัติโดยอาการอย่างนี้แล้ว ครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณเกิดขึ้น โดยอาวัชชนะ 
เดียวกัน ในตอนท้ายของลังขารุเปกขาญาณ โดยนัยที่กล่าวแล้ว (ในการทำให้ญาณ 
ทั้งหลายมีอุทยพยญาณเป็นต้นเกิดขึ้น) นั้นแล สกทาคามิมรรคก็เกิดขึ้นในลำดับ 
โคตรภูญาณ 

ญาณ ซึ่งสัมปยุตด้วยสกทาคามิมรรคนั้น คือ ญาณในสกทาคามิมรรค ฉะนี้แล 

จบ (มรรค) ญาณที่ ๒ 


๑ ปัจจเวกขนญาณ ของพระโสดาบัน ๕ ของพระสกทาคามี ๕ ของพระอนาคามี ๕ ของพระอรหันต์ ๔ 
รวมเป็น ๑๙ ปัจจเวกขณะ 
๒ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๑๗๕/๑๗๗ 


10-1996(1131-1182)8 


1138 


1/5/11,2:58/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๓?; 


พระสกทาคามีอริยบุคคล 

[๘๑๔] ควรทราบไว้ด้วยว่า ผลจิต (สกทาคามิผลจิต) ทั้งหลาย (ก็เกิดขึ้น) แม้ 
ในลำดับของ (สกทาคามิมรรค) ญาณนี้ โดยนัยดังกล่าวไว้แล้ว (ในโสดาปัตติมรรค 
ญาณและโสดาปัตติผลญาณ) เช่นกัน และด้วยอาการเพียงนี้ พระอริยสาวกท่านนี้ก็ 
เป็นพระอริยบุคคลที่ ๔ มีนามว่า พระสกทาคามี เป็นผู้ที่'จะกลับมายังโลกนี้(ด้วยการ 
ถือปฏิสนธิ)เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วสามารถทำที่สุดแห่งทุกขได้การสำรวจทบทวนดู 
(ด้วยปัจจเวกขณะ) ต่อแต่นั้นไป ก็มีบัยดังกล่าวแล้วเช่นกัน 

๓. อนาคามีมรรคญาณ 

อนึ่ง พระสกทาคามีอริยสาวกนั้น ครั้นสำรวจทบทวนดูโดยอาการดังกล่าวแล้ว 
ยังนั้งอยู , ณ อาสนะนั้นนั้นเอง หรือในสมัยต่อมา ทำโยคะเพื่อบรรลุภูมิที่ ๓ เพื่อละ 
(สังโยชน์ส่วนล่างอีก ๒ คือ) กามราคะและพยาบาท (ที่เป็นส่วนละเอียด)โดยไม่เหลือ 
พระอริยสาวกนั้น จึงชุมนุมอินทรีย์ พละ และโพชฌงค์ ทำให้สมาเสมอกัน แล้วบด 
ขยี้สังขารนั้นนั้นแล ด้วยญาณกำหนดรู้ว่า “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” ทบทวน 
ไปมา หยั่งลงสู่วิถีของวิปัสสนาญาณ (อีกครั้ง) เมื่อพระอริยสาวกนั้น ปฏิบัติโดย 
อาการอย่างนี้แล้ว ครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณเกิดขึ้นโดยอาวัชชนะเดียวกัน 
ในตอนท้ายของสังขารเปกขาญาณ โดยนัยดังกล่าวแล้วนั้นแล อนาคามิมรรคก็เกิด 
ขึ้นในลำดับโคตรภูญาณ 

ญาณ ซึ่งสัมปยุตด้วยอนาคามิมรรคนั้น คือ ญาณในอนาคามิมรรค ฉะนี้แล 

จบ (มรรค) ญาณที่ ๓ 

พระอนาคามีอริยบุคคล 

[๘๑๕] แม่ในลำดับของ (อนาคามิมรรค) ญาณนี้ ก็ควรทราบผลจิตทั้งหลาย 
(อนาคามิผลจิตที่เกิดขึ้น) โดยนัยดังกล่าวแล้วเช่นกัน และด้วยอาการเช่นกล่าวมานี้ 
พระอริยสาวกท่านนี้ก็เป็น พระอริยบุคคลที่ ๖ มีนามว่า พระอนาคามี เป็นผู้เกิดผุด 
ขึ้น ปรินิพพานในชั้นสุทธาวาสนั้น มีอันไม่กลับมาเป็นธรรมดา กล่าวคือไม่มายัง 
(มนุษย์) โลกนี้ด้วยการถือปฏิสนธิอีกต่อไป ปัจจเวกขณะ (คือการสำรวจทบทวนดู) 
ต่อแต่ (อนาคามิผลญาณ) นั้นก็มีนัยดังกล่าวมาแล้วนั้นแล 


10-1996(1131-1182)8 


1139 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















6) 6) (2 0 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๔. อรหัตตมรรคญาณ 

อนึ่ง พระอนาคามีอริยสาวกนั้น ครั้นสำรวจทบทวนดูโดยอาการดังกล่าวแล้ว 
ยังนั้งอยู่ในอาสนะนั้นนั้นเอง หรือในสมัยต่อมา ทำโยคะเพื่อบรรลุภูมิที่ ๔ เพื่อละ 
(สังโยชน์ส่วนบนอีก ๕ คือ) รูปราคะ ๑ อรูปราคะ ๑ มานะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อวิชชา ๑ 
โดยไม , เหลือเลยพระอริยสาวกนั้นจึงชุมนุมอินทรีย์พละและโพชฌงค์ทำให้สมํ่าเสมอกัน 
แล้วบดขยี้สังขารนั้นนั้นแหละด้วยญาณกำหนดรู้ว่า “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” 
ทบทวนไปมา หยั่งลงสู่วิถีของวิปัสสนาญาณ (อีกครั้ง) เมื่อท่านอริยสาวกนั้นปฏิบัติ 
โดยอาการอย่างนี้แล้ว ครั้นอนุโลมญาณและโคตรภูญาณเกิดขึ้นโดยอาวัชชนะ 
เดียวกัน ในตอนท้ายของสังขารเปกขาญาณ โดยนัยดังกล่าวมาแล้วนั้นแล พระ 
อรหัตตมรรคก็เกิดขึ้นในลำดับโคตรภูญาณ 

ญาณ ซึ่งสัมปยุตด้วยพระอรหัตตมรรคนั้น คือ ญาณในอรหัตตมรรค ฉะนี้แล 

จบ (มรรค) ญาณที่ ๔ 

พระอรหันตมหาขีณาสพ 

[๘๑๖] ถึงแม่ในลำดับของ (พระอรหัตตมรรค) ญาณนี้ ก็ควรทราบผลจิต 
(อรหัตตผลจิตที่เกิดขึ้น) โดยนัยดังกล่าวมาแล้วเช่นกัน และด้วยอาการเช่นกล่าวมานี้ 
พระอริยสาวกท่านนี้ก็เป็นพระอริยบุคคลที่ ๘ มีนามว่า พระอรหันต์ เป็นพระมหา 
ขีณาสพ ผู้ทรงร่างกายนี้เป็นวาระสุดท้าย เป็นผู้ปลงภาระลงได้แล้ว เป็นผู้บรรลุถึง 
ความต้องการของตนเองโดยลำดับแล้ว เป็นผู้หมดสิ้นสังโยชน์ในภพแล้ว เป็นผู้พ้น 
พิเศษด้วยความรูโดยชอบแล้ว เป็นทักขิไณยบุคคล ชั้นสุดยอดของ (มนุษย์) โลก 
รวมทั้งเทวโลก ด้วยประการฉะนี้ 

คำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้ (ข้างต้น) ว่า “ส่วนญาณในมรรค ๔ คือ โสดาปัตติ- 
มรรค ๑ สกทาคามิมรรค ๑ อนาคามิมรรค ๑ อรหัตตมรรค ๑ เหล่านี้ เรียกชื่อว่า 
ญาณทัสสนวิสุทธิ” ดังนี้ คำนั้น ข้าพเจ้ากล่าวไว้ หมายถึงญาณทั้งหลาย ๔ เหล่านี้ 
ซึ่งโยคีพึงบรรลุได้โดยลำดับ (ดังกล่าวมา) นี้ ด้วยประการฉะนี้ 


10-1996(1131-1182)8 


1140 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


6 ) 6 )( 26 ) 


อานุภาพของมรรคญาณ 

[๘๑๗] ณ บัดนี้ เพื่อทราบโดยแจ่มแจ้งถึงอานุภาพของ (มรรค) ญาณ ๔ คือ 
ญาณทัสสนวิสุทธิ นี้นั่นเอง (ท่านจึงกล่าวไว้ว่า) 

ปริปุณฺณโพธิปกฺขิย- ภาโว วุฏชิานพลสมาโยโค 

เย เยน ปหาตพพา ธมฺมา เตสิ ปหานณจ. 

กิจจานิ ปริณฺณาทีนิ ยานิ วุตฺตานิ อภิสมยกาเล 

ตานิ จ ยถาสภาเวน ซานิตพฺพานิ สพฺพานิติ. 

แปลความว่า 


โยคีควรทราบ 

๑. ความที่มรรคมีโพธิปักขิยธรรม ๓๗ บริบูรณ์ 
๒. วุฏฐานะ 
๓. พลสมาโยคะ 

๔. การละธรรมทั้งหลายที่พึงละด้วยญาณ และ 
๔. กิจทั้งหลาย มีการกำหนดรู้เป็นต้น ในเวลาตรัสรู้ 
ซึ่งกล่าวไว้แล้วนั้น ตามสภาวะ ทุกประการ ฉะนี้ 


๑. ความที่มรรคมีโพธิปักขิยธรรม ๓๗ บริบูรณ์ 

[๘๑๘] ในเรื่องที่โยคีควรทราบนั่น คำว่า “(๑) ความที่มรรคมีโพธิปักขิยธรรม 
๓๗ บริบูรณ์” หมายถึง ความบริบูรณ์ของโพธิปักขิยธรรมทั้งหลาย เพราะว่า ธรรม 
ทั้งหลาย ๓๗ คือ:- 


สติปัฏฐาน ๔ 

สัมมัปปธาน ๔ 

อิทธิบาท ๔ 

อินทรีย์ ๕ 

พละ ๕ 

โพชฌงค์ ๗ 


อริยมรรคมีองค์ ๘ 


10-1996(1131-1182)8 


1141 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















๑๑๔๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เหล่านี้ ชื่อว่า โพธิปักขิยะ เพราะอยู่ในฝ่ายของ อริยมรรค ซึ่งได้นามว่า “โพธะ” 
โดยความหมายว่า การตรัสรู้คำว่า “เพราะอยู่ในฝ่าย” หมายความว่า เพราะตั้งอยู่ใน 
ความเป็นอุปการะ 

สติปัฏฐาน ๔ 

[๘๑๙] ใน!พธิปักขิยธรรมทั้งหลายนั้น ชื่อว่า ปัฏฐาน เพราะรุดแล่นเข้าไปตั้ง 
อยู่ในอารมณ์ทั้งหลาย สตินั้นแหละเป็นปัฏฐาน ชื่อ สติปัฏฐาน แต่ทว่า สติ นั้น 
จำแนกโดยส่วน ๔ เพราะดำเนินไป ด้วยการถือโดยอาการว่า ไม่งาม เป็นทุกข์ไม่เที่ยง 
และเป็นอนัตตา และด้วยการทำกิจให้สำเร็จในการละเสีย ซึ่งความสำคัญ ว่างาม ว่า 
เป็นสุข ว่าเที่ยง ว่ามีอัตตา ในกาย ในเวทนา ในจิต และในธรรม เพราะฉะนั้น ท่าน 
จึงกล่าวว่า สติปัฏฐาน ๔ 


สัมมัปปธาน ๔ 

[๘๒๐] ชื่อว่า ปธาน เพราะเป็นเหตุเริ่มตั้ง การเป็นเหตุเริ่มตั้ง อันงาม ชื่อว่า 
สัมมัปปธาน อีกอย่างหนึ่ง ชื่อว่า สัมมัปปธาน เพราะเป็นเหตุเริ่มตั้งโดยชอบ หรือ 
อีกอย่างหนึ่ง สัมมัปปธาน นั้น ชื่อว่า งาม เพราะเว้นจากความเป็นรูปพิการด้วยกิเลส 
และชื่อว่า ปธาน เพราะนำมาซึ่งความเป็นผู้ประเสริฐ และเพราะทำความเป็นประธาน 
โดยความหมายว่า ทำให้สำเร็จประโยชน์และความสุข เพราะเหตุนี้ จึงชื่อสัมมัปปธาน 
คำว่า “ส้มมัปปธาน” นี้ เป็นชื่อของความเพียร 

ความเพียรนี้นั้น ทำให้สำเร็จกิจในการละอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ๑ กิจในการมิให้ 
เกิดขึ้นแก่อกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้น ๑ และทำให้สำเร็จกิจในการเกิดขึ้นแห่งกุศลที่ยังไม่ 
เกิดขึ้น ๑ ทำให้สำเร็จกิจในการตั้งอยู่แห่งกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว ๑ ด้วยเหตุนี้จึงมี ๔ อย่าง 
เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ล้มมัปปธาน ๔ 

อิทธิบาท ๔ 

[๘๒๑] ชื่อว่า อิทธิ โดยความหมายว่า ความสำเร็จผล ซึ่งได้กล่าวไว้ข้างต้น 
แล้ว เรียกว่า อิทธิบาท เพราะเป็นทางแห่งความสำเร็จโดยความหมายว่า เป็นหัวหน้า 
ของสัมปยุตตธรรมของอิทธินั้น และโดยความหมายว่า เป็นการกระทำภาคต้นของ 


10-1996(1131-1182)8 


1142 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๔๓ 


อิทธิซึ่งเป็นผล อิทธิบาทนั้น มี ๔ อย่าง โดยธรรมมีฉันทะเป็นต้น เพราะฉะนั้น ท่าน 
จึงเรียกว่า อิทธิบาท ๔ ดังพระบาลี ๑ (แปลความ) ว่า “อิทธิบาท ๔ คือ อิทธิบาทคือ 
ฉันทะ ๑ อิทธิบาทคือวีริยะ ๑ อิทธิบาทคือจิตตะ ๑ อิทธิบาทคือวิมังสา ๑” ดังนี้ 
ธรรมทั้งหลาย (มีฉันทะเป็นต้น) เหล่านี้ เป็น!ลกุตตระ โดยแท้ แต่ที่เป็นโลกิยะ แม้ 
เป็นธรรมที่ได้โดยความเป็นอธิบดี มีฉันทะเป็นต้น ก็เป็นอิทธิบาท เพราะมีพระ 
พุทธดำรัสว่า “หากว่า ภิกษุทำฉันทะให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้ความที่จิตมี 
อารมณ์เป็นหนึ่ง นี้เรียกว่า ฉันทสมาธิ” ๒ ดังนี้เป็นต้น 


อินทรีย์ ๕ และพละ ๕ 

[๘๒๒] ชื่อว่า อินทรีย์ โดยความหมายว่า เป็นอธิบดี (ความเป็นใหญ่) กล่าว 
คือการครอบงำ เพราะครอบงำเสียซึ่งอัสสัทธิยะ (ความไม่เชื่อ) โกสัช'ชะ (ความ 
เกียจคร้าน) ปมาทะ (ความประมาท) วิกเขปะ (ความฟ้งซ่าน) และส้มโมหะ (ความ 
หลง) และชื่อว่า พละ โดยความหมาย ว่า ไม่หวั่นไหว เพราะอกุศลธรรมทั้งหลายมี 
อัสสัทธิยะเป็นต้นครอบงำไม่ได้ อินทรีย์ และ พละ แม้ทั้งสองนั้น มี ๕ อย่าง โดยธรรม 
มีศรัทธาเป็นต้น เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า อินทรีย์ ๕ พละ ๕ 

โพชฌงค์ ๗ และองค์มรรค ๘ 

[๘๒๓] อนึ่งธรรมทั้งหลาย๗มีสติเป็นต้นชื่อว่า โพซฌงฅ์ เพราะเป็นองค์ของ 
สัตว์ผู้ตรัสรู้ และธรรมทั้งหลาย ๘ มี สัมมา'ทิฏฐิ เป็นต้น เป็น องค์ของมรรค โดยความ 
หมายว่าเป็นไปเพื่อการนำออก(จากสังสารวัฏ)เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่า โพซฌงค์ 
๗ อริยมรรคมีองค์ ๘ 


โพธิปักขิยธรรมเกิดในจิตต่างๆ กัน 

[๘๒๔] โพธิปักขิยธรรมทั้งหลาย๓๗ดังกล่าวมานี้เมื่อโลกียวิปัสสนายังดำเนิน 
ไปในภาคต้น (ๆ) ก็ได้ใน (ขณะ) จิตต่างๆ กัน คือ:- 

๑ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๔๕๗/อว๕๒ ๒ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๔๓๒/๓๔๒ 


10-1996(1131-1182)8 


1143 


1/5/11,2:58/\1\/เ 



















© © (ะ2 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ได้แก่ โยคีผู้กำหนดรู้กายด้วยอาการ ๑๔ อย่าง ๑ 
เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน ได้แก่ โยคีผู้กำหนดรู้เวทนาด้วยอาการ ๙ อย่าง ๑ 
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ได้แก่ โยคีผู้กำหนดรู้จิตด้วยอาการ ๑๖ อย่าง ๑ และ 
ธมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน ได้แก่ โยคีผู้กำหนดรู้ธรรมารมณ์ทั้งหลายด้วยอาการ ๔ 
อย่าง ๑ 

สัมมัปปธานที่ ๑ ได็ในเวลาเห็นอกุศลที่ไม่เคยเกิดขึ้น (แก , ตน) ในอัตภาพ นี้ 
ซึ่งเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นจึงคิดอยู่ว่า “อกุศลนี้เกิดขึ้นแล้วแก , บุคคลอื่นผู้ปฏิบัติอย่างใด 
ข้าพเจ้า จัก ไม่ปฏิบัติอย่างนั้น ด้วยการปฏิบัติอย่างนี้อกุศลนี้ก็จักไม่เกิดขึ้นแก , ข้าพเจ้า” 
แล้วพยายาม มิ ให้อกุศลนั้นเกิดขึ้น ๑ สัมมัปปธานที่ ๒ ได็ในเวลาเห็นอกุศลถึงความ 
ฟังขึ้น แก่ ตนเอง แล้วพยายามละอกุศลนั้น ๑ สัมมัปปธานที่๓ ได้แก่โยคี ผู้ พยายาม 
เพื่อให้ฌานหรือวิปัสสนา ที่ ยังไม , เคยเกิดขึ้นในอัตภาพ นี้ ให้เกิดขึ้น ๑ สัมมัปปธาน 
ที่ ๔ได้แก่ โยคีผู้ทำให้ฌานหรือวิปัสสนาที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดขึ้นบ่อยๆ โดยอาการที่ 
(ฌานหรือวิปัสสนานั้น) จะไม่เสื่อมหายไปเสีย ๑ 

อิทธิบาททั้งหลายมีฉันทิทธิบาทเป็นต้น ได้ในเวลาทำอิทธิบาททั้งหลายมี 
ฉันทิทธิบาทเป็นต้นนั้นๆ ให้เป็นธุระ (หลัก) แล้วทำกุศลให้เกิดขึ้น ... วิรัติทั้งหลาย 
มีสัมมาวาจาเป็นต้น ได้ในเวลางดเว้นจากบาปธรรมทั้งหลายมีมิจฉาวาจาเป็นต้น 
ด้วยประการฉะนี้ 


โพธิปักขิยธรรมเกิดพร้อมในจิตดวงเดียวกัน 

แต่ในเวลา (มรรค)ญาณทั้ง ๔เหล่านี้(แต่ละญาณ) เกิดขึ้นโพธิปักขิยธรรม ๓๗ 
เหล่านี้ ได้มี (พร้อมลัน) ในจิตดวงเดียวกัน ส่วนในขณะผลจิต ได้โพธิปักขิยธรรมที่ 
เหลือ ๓๓ เว้นสัมมัปปธาน ๔ 

[๘๒๕] และในบรรดาโพธิปักขิยธรรมทั้งหลายเหล่านี้ที่ได้ในจิตดวงเดียวลันดังกล่าว 
นี้ สติซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเคียวนั้นแหละ ท่านเรียกว่า สติปัฏฐาน ๔ 
ด้วยทำให้สำเร็จกิจในการละความหมายรู้ มีความหมายรู้ว่างามเป็นต้น ในอารมณ์ 


10-1996(1131-1182)8 


1144 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


© © (ธ. & 


ทั้งหลายมีกายเป็นต้น วีริยะอย่างเดียวนั่นแหละ ท่านเรียกว่า สัมมัปปธาน ๔ ด้วย 
การทำให้สำเร็จกิจมีการมิให้เกิดขึ้นแห่งอกุศลทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นเป็นต้น 

แม่ใน!พธิปักขิยธรรมทั้งหลายที่เหลือ (อีก ๕ หมวด มีอิทธิบาท ๔ เป็นต้น) 
ก็ไม่มีการลดและการเพิ่ม 

การจำแนกข้อธรรมในโพธิปักขิยธรรม ๓๗ 

[๘๒๖] อีกประการหนึ่ง ใน!พธิปักขิยธรรม ๓๗ เหล่านั่น (เพื่อจำง่ายมีคาถา 
จำแนกข้อธรรมดังนี้) 

นว เอกวิธา เอโก เทฺวธาถ จตุ ปณจธา 

อฏฺซิธา นวธา เจว อิติ ฉธา ภวนฺติ เต. 

แปลความว่า 

ธรรมทั้งหลายนั้น มีอยู่ ๖ หมวด ดังนี้ คือธรรมทั้ง 
หลาย ๙ ข้อ เป็นธรรมมีอยู่โดยหมวดเดียว ธรรม ๑ ข้อ 
มีโดย ๒ หมวด อนึ่ง ธรรมเดียวมีโดย ๔ หมวด (และ) โดย 
๕ หมวด โดย ๘ และ ๙ หมวดด้วย 

คำว่า “ธรรมทั้งหลาย๙ ข้อ ... โดยหมวดเดียว” หมายความว่า ธรรมทั้ง ๙ 
ข้อ คือฉันทะ ๑ จิตตะ ๑ ปีติ ๑ ปัสสัทธิ ๑ อุเบกขา ๑ สังกัปปะ ๑ วาจา ๑ กัมมันตะ 
๑ อาชีวะ ๑ เหล่านี้ มีอยู่!ดยหมวดเดียวเท่านั่น เช่น ฉันทะ เป็นฉันทิทธิบาทเป็นต้น 
ไม่ผนวกหมวดอื่น 

คำว่า “ธรรม ๑ ซัอมีโดย ๒ หมวด” หมายความว่า เช่น ศรัทธาตั้งอยู่!ดย ๒ 
หมวด !ดยเปืนอินทรีย์และพละ 

คำว่า “อนึ่ง ธรรมเดียว มี โดย ๔ หมวด (และ) โดย ๕ หมวด” อธิบายความ 
ว่า อนึ่ง ธรรมอื่นธรรมเดียว มี!ดย ๔ หมวด (และ) ธรรมอื่นอีกธรรมหนึ่ง มี!ดย ๕ 
หมวด ในธรรมมี!ดย ๔ หมวดและ ๕ หมวดนั่น สมาธิข้อเดียวตั้งอยู่!ดยเป็นอินทรีย์ ๑ 
พละ ๑ !พชฌงค์ ๑ องค์มรรค ๑ ปัญญา (ข้อเดียว) ตั้งอยู่!ดย ๕ หมวด !ดยหมวด 
แห่งหมวดธรรม ๔ เหล่านั่น และ!ดยเป็นส่วนหนึ่งของอิทธิบาท (วิมังสา) ด้วย 


10-1996(1131-1182)8 


1145 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















© © (2. 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


คำว่า “โดย ๘ และ ๙ หมวดด้วย” อธิบายว่า ธรรมอย่างเดียว อีกข้อหนึ่งตั้งอยู่ 
โดย ๘ หมวด ธรรมเดียวข้อหนึ่งตั้งอยู่โดย ๙ หมวด คือสติ (ธรรมข้อเดียว) ตั้งอยู่โดย 
๘ หมวด โดยเป็นสติปัฏฐาน ๔ อินทรีย์ ๑ พละ ๑ โพชฌงค์ ๑ องค์มรรค ๑ 
วีริยะตั้งอยู่โดย ๙ หมวด โดยเป็นสัมมัปปธวน ๔ อิทธิบาท ๑ อินทรีย์ ๑ พละ ๑ 
โพชฌงค์ ๑ และองค์มรรค ๑ ด้วยประการฉะนี้ 

โดยนัยดังกล่าวมานี้ 

จุทฺทเสว อสมฺภินฺนา โหนุเตเต โพธิปกฺขิยา 

โกฏฺชิาสโต สตฺตวิธา สตฺตดึสปเภทโต. 

สกิจฺจนิปฺผาทนโต สรูเปน จ วุตฺติโต 

สพฺเพว อริยมคฺคสฺส สมภเว สมฺภวนุดิ เตติ. 

แปลความว่า 

โพธิปักขิยธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่ไม่ประสมกันก็มี๑๔ 
เท่านั้น โดยหมวดก็มีอยู่ ๗ หมวด โดยประเภทมี ๓๗ 
เมื่ออริยมรรคเกิดขึ้น โพธิปักขิยธรรมเหล่านั้นก็เกิดขึ้น 
พร้อมกันทั้งหมดทีเดียว ด้วยการทำกิจของตนๆ ให้สำเร็จ 
และดำเนินไปตามรูป (สภาวะ) ของตน ด้วยประการฉะนี้ 

โยคีควรทราบความที่มรรคมีโพธิปักขิยธรรม (๓๗) บริบูรณ์ ใน ญาณทัสสน- 
รีสุทธิ นี้ ด้วยประการดังกล่าวนี้เถิด 

[๘๒๗] คำว่า “๒. วุฏฐานะ ๓. พลสมาโยคะ” (ข้างต้นนั้น) หมายความว่า 
๒. วุฏฐานะ คือความออกไป และ ๓. พลสมาโยคะ คือความประกอบเสมอกันแห่ง 
พละ 


๒. วุฏฐานะ ความออกไป 

เพราะว่า โลกียวิปัสสนา ยังไม่ออกไปจากนิมิตโดยแท้ เพราะมีนิมิตเป็นอารมณ์ 
และยังมิได้ออกไปจากความเป็นไป (ของสังขาร) เพราะยังมิได้ตัดขาดสมุทัยอันเป็น 
เหตุของความเป็นไป โคตรภูญาณยังมิได้ออกไปจากความเป็นไป เพราะยังมิได้ 


10-1996(1131-1182)8 


1146 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๔๗ 


ตัดขาดสมุทัย แต่ออกไปจากนิมิต เพราะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ด้วยเหตุนี้(โคตรภู 
ญาณ) จึงเป็นการออกไปจากส่วนเดียว เพราะฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ปัญญาใน 
การถอยกลับ ได้แก่ การออกไปเสียจาก (อารมณ์) ภายนอก คือโคตรภูญาณ” ๑ อนึ่ง 
ควรทราบโคตรภูญาณทั้งหมด (เป็นต้นว่า) “ชื่อว่า โคตรภู เพราะถอยกลับจากความ 
เกิดขึ้น แล้วแล่นไปสู่ความไม่เกิดขึ้น ชื่อว่า โคตรภู เพราะถอยกลับจากความเป็นไป 
แล้วแล่นไปสู่ความไม่เป็นไป” ๒ อนึ่ง (อริยมรรค) ญาณแม้ทั้ง ๔ เหล่านี้ เป็นการออก 
ไปจากส่วนทั้ง ๒ เพราะออกไปจากนิมิต เพราะมีพระนิพพานอันหานิมิตมิได้เป็น 
อารมณ์ ๑ เพราะออกไปจากความเป็นไป เพราะตัดขาดสมุทัย ๑ 

เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า ปัญญาในการถอยกลับ ได้แก่ การออกไปเสีย 
จากทั้งสองส่วน คือญาณในมรรค (ถามว่า) เป็นอย่างไร ? (ตอบว่า) คือเรียกว่า 
สัมมาทิฏฐิ โดยความหมายว่าเห็นในขณะแห่งโสดาปัตติมรรค ออก'โป'จากมิจฉาทิฏฐิ 
ออกไปจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้น และจากขันธ์ทั้งหลายที่ดำเนินไปตาม 
มิจฉาทิฏฐินั้น และออกไปจากนิมิตทั้งปวงภายนอกด้วย เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า 
“ปัญญาในการถอยกลับ ได้แก่ การออกไปจากทั้งสองส่วน คือญาณในมรรค” เรียกว่า 
สัมมาสังกัปปะ โดยความหมายว่า ยก (จิต) ขึ้น (สู่อารมณ์) ... ออกไปจากมิจฉา- 
สังกัปปะ เรียกว่า สัมมาวาจา โดยความหมายว่า ประคับประคองไว้ ... ออกไปจาก 
มิจฉาวาจา... เรียกว่า สัมมากัมมันตะ (การงานชอบ)โดยความหมายว่าหมั่นเพียร... 
เรียกว่า สัมมาอาชีวะ (อาชีพโดยชอบ) โดยความหมายว่า (บริสุทธึ๋) ขาวสะอาด ... 
เรียกว่า สัมมาวายามะ (พยายามโดยชอบ) โดยความหมายว่าประคองไว้ ... เรียกว่า 
สัมมาสติ โดยความหมายว่าเข้าไปตั้งไว้... เรียกว่า สัมมาสมาธิ โดยความหมายว่าไม่ 
ฟ้ง'ซ่าน ในขณะโสดาปัตติมรรคออกไปจากมิจฉาสมาธิ ออกไปจากกิเลสที่เป็นไป 
ตามมิจฉาสมาธินั้น และจากขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้นด้วย และออก 
ไปจากนิมิตทั้งปวงภายนอกด้วย เพราะเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า “ปัญญา ในการ 
ถอยกลับ ได้แก่ การออกไปจากทั้งสองส่วน คือ ญาณในมรรค” 

๑ ดู เทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓ด/®๐/๒ ๒ ดู เทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓ด/๕๙/๙๕ 


10-1996(1131-1182)8 


1147 


1/5/11,2:58/\1\/เ 



















๑๑๔๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เรียกว่า สัมมา ทิฏฐ โดยความหมายว่าเห็นในขณะสกทาคามิมรรค ... เรียกว่า 
สัมมาสมาธิ โดยความหมายว่าไม่ฟ้งซ่าน ออกไปจากกามราคสังโยชน์ จากปฏิฆ- 
สังโยชน์อย่างหยาบ จากกามราคานุสัย จากปฏิฆานุสัยอย่างหยาบ ... 

เรียกว่า สัมมา ทิฏฐิ โดยความหมายว่าเห็นในขณะอนาคามิมรรค ... เรียกว่า 
สัมมาสมาธิ โดยความหมายว่าไม่ฟ้งซ่าน ออกไปจากกามราคสังโยชน์ จากปฏิฆ- 
สังโยชน์อย่างละเอียด จากกามราคานุสัย จากปฏิฆานุสัยอย่างละเอียด ... 

เรียกว่า สัมมาสมาธิ โดยความหมายว่าเห็นในขณะอรหัตตมรรค ... เรียกว่า 
สัมมาสมาธิ โดยความหมายว่าไม่ฟ้งซ่าน ออกไปจากรูปราคะ จากอรูปราคะ จาก 
มานะ จากอุทธัจจะ จากอวิชชา จากมานานุสัย จากภวราคานุสัย จากอวิชชานุสัย ' 3 
ออกไปจากกิเลสที่เป็นไปตามมิจฉาสมาธินั้น และจากขันธ์ทั้งหลายที่เป็นไปตาม 
มิจฉาสมาธินั้น และออกไปจากนิมิตทั้งปวงภายนอกด้วย เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า 
“ปัญญาในการถอยกลับ ได้แก่ การออกไปจากทั้งสองส่วน คือญาณในมรรค” ดังนื้ ๒ 

๓. พลสมาโยคะ ความประกอบเสมอกันแห่งพละ 

[๘๒๘] อนึ่ง ในเวลาเจริญโลกียสมาบัติ ๘ กำลังสมถะมีมากยิ่ง ในเวลาเจริญ 
อนุปัสสนามีอนิจจานุปัสสนาเป็นต้น กำลังวิปัสสนามีมากยิ่ง แต่ในขณะ (บรรลุ) 
อริยมรรค ธรรม (ทั้งสอง) เหล่านั้น เทียมคู่กันดำเนินไป โดยความมุ่งหมายไม'กํ้า 
เกินกันและกัน เพราะฉะนั้น ใน (มรรค) ญาณแม้ทั้ง ๔ เหล่านี้ จึงมีความประกอบ 
เสมอกันแห่งพละทั้งสอง (คือสมถพละ และ วิปัสสนาพละ) ดังที่ท่านพระสารีบุตร 
เถระกล่าวไว้ว่า จิตที่ออกไปจากกิเลสประกอบด้วยอุทธัจจะ และจากขันธ์ทั้งหลาย 
มีความมีอารมณ์เป็นหนึ่ง ไม่ฟัง'ซ่าน เป็นสมาธิ มีนิโรธ (คือ พระนิพพาน) เป็นโคจร 
จิตที่ออกไปจากกิเลสประกอบด้วยอวิชชา และจากขันธ์ทั้งหลาย มีวิปัสสนาโดย 
ความหมายแห่งอนุปัสสนา มีนิโรธเป็นโคจร (มีพระนิพพานเป็นอารมณ์) เพราะเหตุนี้ 
สมถะและวิปัสสนาจึงมีรส (คือกิจ) ร่วมเป็นอันเดียวกัน โดยความหมายว่าออกไป 
เป็นธรรมเทียมคู่กัน ไม , กํ้าเกินกันและกัน ดังนี้ ด้วยเหตุนั้น ท่านจึงกล่าวว่า พระภิกษุ 
ทำสมถะและวิปัสสนาเทียมคู่กัน โดยความหมายว่าออกไปให้เกิดขึ้น ดังนี้ ๓ 

๑ ความหมายของสังโยชน์ และ อนุสัย เหล่านี้ จะปรากฏข้างหน้า 
๒ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) อวด/ ๖๑/๑๐๑ อา ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) อวด/ ๕ /๔๒๒ 


10-1996(1131-1182)8 


1148 


1/5/11,2:58/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


© © (5 6* 


พึงทราบความประกอบเสมอกันแห่งพละในการออกไป ในญาณทัสสนวิสุทธินี้ 
ด้วยประการดังกล่าวมานี้ 


๔. การละธรรมทั้งหลายด้วยมรรคญาณ 

[๘๒๙] คำว่า ๔. การละธรรมทั้งหลายที่พึงละด้วยญาณใด หมายความว่า ก็ 
และในบรรดา (มรรค) ญาณทั้งหลาย ๔ เหล่านี้ ธรรมทั้งหลายใด ที่พึงละได้ด้วย 
(มรรค) ญาณใด ควรทราบการละธรรมทั้งหลายเหล่านั้นด้วย 

ว่าด้วยการละสังโยชน์และกิเลสเป็นต้น 

แน่ละ (มรรค) ญาณ (๔) เหล่านี้ ทำการประหาน (ละ) ได้ ตามโยคะ ซึ่งธรรม 
ทั้งหลาย กล่าวคือ:- 


๑. 

สังโยชน์ 

กิเลสอันผูกสัตว์อยู่ 

๒. 

กิเลส 

เครื่องเศร้าหมองใจ 

๓. 

มิจฉัตตะ 

ความเห็นผิด 

๔. 

โลกธรรม 

ธรรมครอบงำสัตวโลก 

๔. 

มัจฉริยะ 

ความตระหนี่ ความหวง 

๖. 

วิปลาส 

ความคลาดเคลื่อน 

๗. 

คันถะ 

ธรรมร้อยรัด 

๘. 

อคต 

ความลำเอียง 

๙. 

อาสวะ 

ธรรมไหลซึมซาบ 

๑๐. 

โอฆะ 

ธรรมพัดพาไป 

๑๑. 

โยคะ 

ธรรมผูกมัดไว้ 

๑๒. 

นิวรณ์ 

ธรรมอันกั้นจิต (มิให้บรรลุความดี) 

๑๓. 

ปรามาส 

ความยึดถือ 

๑๔. 

อุปาทาน 

ความยึดมั่น 

๑๔. 

อนุสัย 

กิเลสอันนอนเนื่อง 

๑๖. 

มละ 

มลทิน 

๑๗. 

อกุศลกรรมบถ 

กรรมเป็นทางไปฝ่ายอกุศล 

©๘. 

จิตคุปบาท 

ความคิดที่เกิดขึ้น (อกุศล) 


10-1996(1131-1182)8 


1149 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















6)6)0 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สังโยชน์ ๑๐ 

ในบรรดาธรรมทั้งหลายใ?น ธรรมทั้งหลาย ๑๐ มีรูปราคะเป็นต้น ท่านเรียกว่า 
สังโยชน์ เพราะผูกขันธ์ทั้งหลายไว้กับขันธ์ทั้งหลาย ผูกกรรมไว้กับผล หรือว่าผูกสัตว์ 
ทั้งหลายไว้กับทุกข์ เพราะว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้น ยังมีอยู่ตราบใด ขันธ์ทั้งหลาย 
ผลและทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังไม , ขาดไปตราบนั้น อนึ่ง ในธรรม ๑๐ อย่างนั้น ๔ 
อย่างเหล่านี้ คือ:- 


๑. 

รูปราคะ 

ความกำหนัดยินดีในรูปธรรม 

๒. 

อรูปราคะ 

ความกำหนัดยินดีในอรูปธรรม 

๓. 

มานะ 

ความถือตัว 

๔. 

อุทธัจจะ 

ความคิดฟ้งซ่าน 

๔. 

อวิชชา 

ความไม่รี , 


มีชื่อว่า อุทธัมภาคิยสังโยชน์ เพราะผูกขันธ์เป็นต้นไวให้เกิดใน (ภพ) เบื้องบน 
(แต้) ๕ อย่างเหล่านี้ คือ:- 


๖. 

สักกายทิฏเ 

ความเห็นว่ามีอัตตา 

๗. 

วิจิกิจฉา 

ความสงสัย 

๘. 

สีลัพพตปรามาส ความยึดถือศีลและวัตร (ในทางงมงาย) 

๙. 

กามราคะ 

ความกำหนัดในกามารมณ์ 

๑๐. 

ปฏิฆะ 

ความขัดเคือง 


มีชื่อว่า อโธภาคิยสังโยชน์ เพราะผูกขันธ์เป็นต้นไวให้เกิดใน (ภพ) เบื้องล่าง 


กเลส ๑๐ 

ธรรมทั้งหลาย ๑๐ เหล่านี้ คือ:- 


๑. 

โลภะ 

อยากได้ 

๒. 

โทสะ 

คิดประทุษร้าย 

๓. 

โมหะ 

หลง 

/ะ& 0^ 

๔. 

มานะ 

ถอตัว 

๘ ^ 

๔. 

ทิมี! 

เหนผด 


10-1996(1131-1182)8 1150 1/5/11,2:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


6) 6) (^ 6) 


๖. 

วิจิกิจฉา 

สงสัย 

๗. 

ถีนะ 

จิตใจหดหู่-ท้อแท้ 

๘. 

อุทธัจจะ 

ฟ้ง'ซ่าน 

๙. 

อหิริกะ 

ไม่มีความละอายบาป 

๑๐. 

อโนตตัปปะ 

ไม่มีความเกรงกลัวบาป 


ท่านเรียกว่า กิเลส เพราะตัว (ธรรมทั้งหลาย ๑๐ เหล่านั้น) เองก็เศร้าหมอง 
และเพราะทำให้สัมปยุตตธรรมทั้งหลายเศร้าหมองด้วย 

มิจฉัตตะ ๘ หรือ ๑๐ 

ธรรมทั้งหลาย ๘ เหล่านี้ คือ:- 


๑. 

มิจฉาทิฏฐิ 

ความเหนผิด 

๒. 

มิจฉาสังกัปปะ 

ความดำริผิด 

๓. 

มิจฉาวาจา 

พูดผิด 

๔. 

มิจฉากัมมันตะ 

การกระทำผิด 

๔. 

มิจฉาอาชีวะ 

อาชีพผิด 

๖. 

มิจฉาวายามะ 

พยายามผิด 

๗. 

มิจฉาสติ 

รำลึกผิด 

๘. 

มิจฉาสมาธิ 

สมาธิผิด 

หรือเป็น ๑๐ กับทั้ง 


๙. 

มิจฉาวิมุตติ 

ความหลุดพ้นผิด 

๑๐. 

มิจฉาญาณ 

ความรู้ผิด 


เรียกว่า “มิ จฉัตตะ” เพราะดำเนินไปผิด 


โลกธรรม ๘ 

ธรรมทั้งหลาย ๘ เหล่านี้ คือ:- 


๑. 

๒. 


ลาภ 

ไม่มีลาภ 
ยศ 


10-1996(1131-1182)8 


1151 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


๓. 


















๑๑๕๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๔. ไม่มียศ 
๔. สุข 
๖. ทุกข์ 
๗. นินทา 
๘. สรรเสริญ 

เรียกว่า โลกธรรม เพราะเมื่อโลกยังเป็นไปอยู่ก็เบีนสิ่งที่ไม่ขาดหายไป แต่ควร 
ทราบไว้ว่า คำว่า “โลกธรรม” ในที่นี้ ท่านหมายเอาความยินดีพอใจ ซึ่งมีลาภ 
เป็นต้นเป็นที่ตั้ง และความยินร้ายกระทบกระทั่งใจ ซึ่งมีความไม่มีลาภเป็นต้นเป็นที่ตั้ง 
ด้วยศัพท์ว่า “โลกธรรม” โดยเข้าไปอิงอาศัยเหตุ (ของมัน) 

มัจฉริยะ ๕ 

ความตระหนี่ที่เป็นไปในอาวาสเป็นต้นโดยอาการอดทนซึ่งความเป็นของสาธารณ์ 
ทั่วไปแก่คนทั่งหลายอื่นมิได้ ๔ อย่างเหล่านี้ คือ:- 


๑. 

อาวาสมัจฉริยะ 

หวงที่อยู่ 

๒. 

กุลมัจฉริยะ 

หวงตระกูล 

๓. 

ลาภมัจฉริยะ 

หวงลาภ 

๔. 

ธมมมัจฉริยะ 

หวงธรรม 

๔. 

วรรณมัจฉริยะ 

หวงวรรณะ 

เรียกว่า มัจฉริยะ 




วิปลาส ๓ 

วิปลาส ๓ 

เหล่านี้ คือ:- 


๑. 

สัญญาวิปลาส 

ความสำคัญคลาดเคลื่อน 

๒. 

จิตตวิปลาส 

ความคิดคลาดเคลื่อน 

๓. 

ทิฏฐิวิปลาส 

ความเห็นคลาดเคลื่อน 


ซึ่งเป็นไปในวัตถุทั่งหลายที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีอัตตา และไม่งาม นั่นแลโดย 
อาการอย่างนี้ ว่าเที่ยง ว่าเป็นสุข ว่ามีอัตตา ว่างาม ดังนี้ เรียกว่า วิปลาส 


10-1996(1131-1182)8 


1152 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๕๓ 


คันถะ ๔ 

ธรรมทั้งหลาย ๔ มีอภิชฌาเป็นต้น เรียกว่า คันถะ เพราะร้อยรัดนามกายและ 
รูปกายไว้เพราะเป็นความจริงอย่างนั้นท่านจึงกล่าวถึงธรรมทั้งหลายเหล่านั้นว่าดังนี้- 


๑. 

อภิชฌา 

เป็น 

กายคันถะ 

๒. 

พยาบาท 

เป็น 

กายคันถะ 

๓. 

สีลัพตปรามาส 

เป็น 

กายคันถะ 

๔. 

อิทังสัจจาภินิเวส ต 

เป็น 

กายคันถะ 


อคต ๔ 

คำว่า อคติ เป็นคำเรียกการทำสิ่งที่ไม , ควรทำ และการไม่ทำสิ่งที่ควรทำ เพราะ 
ความรัก ความชัง ความโง่เขลา และเพราะความกลัว เพราะว่าการทำสิ่งที่ไม่ควรทำ 
และการไม่ทำสิ่งที่ควรทำ เพราะความรัก ความชัง ความโง่เขลา และเพราะความกลัวนั้น 
ท่านเรียกว่า อคติ เพราะเป็นการที่พระอริยเจ้าทั้งหลายไม , พึงถึง ไม่พึงดำเนิน 

อาสวะ ๔ โอฆะ ๔ และโยคะ ๔ 

คำว่า “อาสวะ” นี้ เป็นคำเรียก:- 

๑. กามราคะ 
๒. ภวราคะ 
๓. มิจฉาทิฏฐิ และ 
๔. อวิชชา 

เพราะไหลมาแต่ อา คือโคตรภูโดยทางอารมณ์ และแต่ อา คือภวัคคะโดยทาง 
โอกาส อีกอย่างหนึ่ง (เรียก อาสวะ) เพราะไหลออกจากทวารทั้งหลายที่ไม , สำรวมไว้ 
โดยความหมายว่าไหลออกเป็นนิจ เหมือนนั้าไหลออกจากรูทะลุของหม้อ หรือว่า 
เพราะประสบลังสารทุกข์ ๓ 

๑ ความยึดมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของจริง ๒ ดูเทียบ อภิ. วิ. (ไทย) ๓๕/๙๓๘/๕๘๗ 

๓ ดู-ปปัญจสูทนี, ปซิมภาค, (บาลี) น. ๘๓-๘๔ 


10-1996(1131-1182)8 


1153 


1/5/11,2:58/\1\/เ 



















6)6)(5?(ธ. 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เรียกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละว่า โอฆะ บ้าง โดยความหมายว่าพัดพาไปใน 
สาคร (ห้วงทะเล) คือภพและโดยความหมายว่าข้ามพันได้ยาก 

เรียกว่า โยคะ บ้าง เพราะไม่ให้พรากไปจากอารมณ์และพรากไปจากทุกข์ 

นิวรณ์ ๕ 

ธรรมทั้งหลาย ๕ มีกามฉันทะเป็นต้น ท่านเรียกว่า นิวรณ์ โดยความหมาย 
ว่ากีด ว่ากั้น ว่าปิดบังจิตไว้ 


ปรามาส 

คำว่า ปรามาส นี้ เป็นคำเรียก ความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เพราะดำเนินไปโดย 
อาการก้าวเลยสภาวะ (ความเป็นจริง) ของธรรมนั้นๆ แล้วไปยึดถือสภาวะที่ไม , จริง 
โดยประการอื่น 


อุปาทาน ๔ 

อุปาทานทั้งหลาย ๔ มีกามุปาทานเป็นต้น ที่กล่าวไว้แล้วในนิเทสแห่งปฏิจจ¬ 
ลมุปบาท ๑ โดยอาการทั้งปวง เรียกว่า อุปาทาน 

อนุสัย ๗ 

ธรรมทั้งหลาย ๗ มีกามราคะเป็นต้นซึ่งท่านกล่าวไว้อย่างนี้ คือ:- 


๑. 

กามราคานุสัย 

อนุสัย 

คอ 

ความกำหนัดในกามารมณ์ 

๒. 

ปฏิฆานุสัย 

อนุสัย 

คอ 

ความขัดเคือง 

๓. 

มานานุสัย 

อนุสัย 

คอ 

ความถือตัว 

๔. 

ทิฏฐานุสัย 

อนุสัย 

คอ 

ความเห็นผิด 

๔. 

วิจิกิจฉานุสัย 

อนุสัย 

คอ 

ความสงสัย 

๖. 

ภวราคานุสัย 

อนุสัย 

คอ 

ความกำหนัดยินดีในภพ 

๗. 

อวิชชานุสัย 

อนุสัย 

คอ 

อวิชชา 


๑ วิสุทฺธ. (บาล) ๒/๕๗๐/๑๖๖ 


10-1996(1131-1182)8 


1154 


1/5/11,2:58/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


6)6)(5?& 


เรียกว่า อนุสัย โดยความหมายว่ามีเรี่ยวแรง เพราะว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้น 
ชื่อว่า อนุสัย เพราะว่านอนเนื่องอยู่นั้นแลโดยความเป็นเหตุของการบังเกิดขึ้นแล้ว ๆ 
เล่าๆ แห่งกามราคะเป็นต้น เพราะความมีเรี่ยวแรง 


เสื^ 61 

โลภะ โทสะ และโมหะ ทั้ง ๓ เรียกว่า มละ เพราะตัวเองก็ไม่สะอาด และเพราะ 
ทำความไม่สะอาดแก่ธรรมทั้งหลายเหล่าอื่นด้วย เหมือน , นามัน ยาหยอดตา และโคลนตม 


อกุศลกรรมบถ ๑๐ 


ธรรม 

๑๐ อย่าง คอ:- 


๑. 

ปาณาติบาต 

ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วง (ฆ่าสัตว์) 

๒. 

อทินนาทาน 

ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได็ให้ (ขโมย) 

๓. 

กาเมสุมิจฉาจาร 

ประพฤติผิดในกามทั้งหลาย 

๔. 

มุสาวาท 

พูดเท็จ 

๔. 

ปีสุณาวาจา 

พูดส่อเสียด 

๖. 

ผรุสวาจา 

พูดคำหยาบ 

๗. 

สัมผัปปลาปะ 

พูดเพ้อเจ้อ 

๘. 

อภิซฌา 

อยากได้ทรัพย์ของผู้อื่น 

๙. 

พยาบาท 

ปองร้ายผู้อื่น 

๑๐. 

มิจฉาทิฏฐิ 

มีความเห็นผิด 


เหล่านี้ ท่านเรียกว่า อกุศลกรรมบถ เพราะเป็นอกุศลกรรมด้วย และเพราะเป็น 
ทางแห่งทุคติทั้งหลายด้วย 

อกุศลจิตตุปบาท ๑๒ 

ธรรมทั้งหลาย ๑๒ เหล่านี้ คือโลภมูล ๘ โทสมูล ๒ โมหมูล ๒ ท่านเรียกว่า 

อกุศลจิตตุปบาท 

[๘๓๐] (มรรค) ญาณ ๔ เหล่านี้ ทำการประหาน (ละ) ได้ ตามโยคะ ซึ่งธรรม 
ทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้นเหล่านั้นโดยประการดังกล่าวนี้ 


10-1996(1131-1182)8 


1155 


1/5/11,2:58/\1\/เ 


















6) 6) ไว 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

มรรคญาณ ๔ ประหานสังโยชน์กิเลสเป็นต้น 

ถามว่า ญาณ ๔ เหล่านี้ ทำการประหานอย่างไร ? 

ตอบว่า ในสังโยชน์ทั้งหลายก่อน ธรรม ๕ คือ 

๑. สักกายทิฏฐิ 
๒. วิจิกิจฉา 
๓. สีสัพตปรามาส 
๔. กามราคะ I 0 , ๙ 

,. 1 -. ทีเป็นอปายคมนียะ(นำไปส่อบาย) 

๔. ปฏิฆะ -1 * 

เหล่านี้ฆ่าได้ด้วย (มรรค) ญาณที่ ๑ (โสดาปัตติมรรค) กามราคะและปฏิฆะ (ซึ่ง 
ไม่เป็น อปายคมนียะ) ชนิดหยาบที่ยังเหลือ ฆ่าด้วย (มรรค) ญาณที่ ๒ (สกทาคามิ 
มรรค) กามราคะและปฏิฆะชนิดเบาบาง ฆ่าด้วย (มรรค) ญาณที่ ๓ (อนาคามิมรรค) 
ส่วนธรรม (คือสังโยชน์) อีก ๔ มีรูปราคะเป็นต้น ฆ่าด้วย (มรรค) ญาณที่ ๔ (อรหัตต 
มรรค) โดยแท้ 

อนึ่ง ต่อไปข้างหน้า ณ ที่ใด ข้าพเจ้าทั้งหลายมิได้ทำการจำกัดความไว้ด้วยศัพท์ 
“เอว” (ในความหมายว่า“เท่านั้นโดยแท้”) ณ ที่นั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายกล่าวถึงธรรม 
(กิเลสเป็นต้น) ใดๆ ว่า “ถูกฆ่าด้วย (มรรค) ญาณเบื้องบน” พึงทราบว่า ธรรม (มี 
กิเลสเป็นต้น) นั้นๆ ที่เป็นภาวะแห่งอปายคมนียะเป็นต้น ซึ่งได้ถูกญาณต้นๆ กำจัด 
มาแล้วนั้นแล เป็นธรรมที่ถูกฆ่าด้วยญาณเบื้องบน 

ในบรรดากิเลสทั้งหลาย ทิฏฐิและวิจิกิจฉา ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ โทสะ ฆ่าด้วย 
ญาณที่ ๓ โลภะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑ ถีนะ ๑ อุทธัจจะ ๑ อหิริกะ ๑ อโนตดัปปะ ๑ 
ฆ่าด้วยญาณที่ ๔ 

ในบรรดามิจฉัตตะทั้งหลาย มิจฉ้เตตะเหล่านี้ คือมิจฉาทิฏฐิ ๑ มุสาวาท ๑ 
มิจฉาก้มมันตะ ๑ มิจฉาอาชีวะ ๑ ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ มิจฉาสังกัปปะ ๑ ปิสุณาวาจา ๑ 
ผรุส , วาจา ๑ เหล่านี้ ฆ่าด้วยญาณที่ ๓ และในที่นี้ พึงทราบว่า เจตนานั้นแล คือ 
วาจาสัมผัปปลาปะ ๑ มิจฉาวายามะ ๑ มิจฉาสติ ๑ มิจฉาสมาธิ ๑ มิจฉาวิมุตติ ๑ 
มิจฉาญาณ ๑ เหล่านี้แล ฆ่าด้วยญาณที่ ๔ 


10-1996(1131-1182)8 


1156 


1/5/11,2:59 / \1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๕๗ 


ในบรรดาโลกธรรมทั้งหลาย ปฏิฆะ (คือความยินร้าย) ฆ่าด้วยญาณที่ ๓ อนุนยะ 
(ความยินดีพอใจ) ฆ่าด้วยญาณที่ ๔ พระอาจารย์พวกหนึ่งก็กล่าวว่า “ความยินดี 
พอใจในยศและในสรรเสริญ ฆ่าด้วยญาณที่ ๔” 

มัจฉริยะ (ความตระหนี่) ทั้งหลาย ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ เท่านั้น 

ในบรรดาวิปลาสทั้งหลาย ความสำคัญคิดเห็นคลาดเคลื่อนในสิ่งไม , เที่ยงว่าเที่ยง 
ในความไม่มีอัตตาว่ามีอัตตา และความเห็นคลาดเคลื่อนในทุกข์ว่าสุขในสิ่งไม่งามว่างาม 
เหล่านี้ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ ความสำคัญคิดคลาดเคลื่อนในสิ่งไม่งามว่างาม ฆ่าด้วยญาณที่ 
๓ ความสำคัญคิดคลาดเคลื่อนในทุกข์ว่าเป็นสุข ฆ่าด้วยญาณที่ ๔ 

ในบรรดาคันถะทั้งหลาย กายคันถะ (๒) คือสีลัพตปรามาส และอิทังสัจจาภินิเวส 
ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ กายคันถะ คือพยาบาท ฆ่าด้วยญาณที่ ๓ อีกหนึ่ง (คืออภิชฌา) 
ฆ่าด้วยญาณที่ ๔ 

อคติ ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ เท่านั้น 

ในบรรดาอาสวะทั้งหลาย อาสวะคือทิฏฐิ ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ อาสวะคือกาม 
ฆ่าด้วยญาณที่ ๓ ส่วนอีก ๒ อาสวะ ฆ่าด้วยญาณที่ ๔ ถึงแม่ในโอฆะและโยคะทั้ง 
หลายก็นัยนี้เช่นคัน 

ในบรรดานิวรณ์ทั้งหลาย วิจิกิจฉานิวรณ์ ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ นิวรณ์ ๓ คือกาม 
ฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ กุกกุจจะ ๑ ฆ่าด้วยญาณที่ ๓ ถีนมิทธะและอุทธัจจะ ฆ่า 
ด้วยญาณที่ ๓ 

ปรามาส ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ เท่านั้น 

ในบรรดาอุปาทานทั้งหลาย ถึงแม้รูปราคะและอรูปราคะก็รวมอยู่ในกามุปาทาน 
เพราะโลกียธรรมทั้งหลายแม้ทั้งปวงมาแล้ว (ในคำ) ว่า “กาม” โดยวัตถุกาม เพราะ 
ฉะนั้น กามุปาทานนั้นฆ่าด้วยญาณที่ ๔ ด้วยประการฉะนี้ ส่วนอุปาทานที่เหลือ 
ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ 

ในบรรดาอนุสัยทั้งหลาย อนุสัยคือทิฏฐิ และอนุสัยคือวิจิกิจฉา ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ 
เท่านั้น อนุสัยคือกามราคะและปฏิฆะ ฆ่าด้วยญาณที่ ๓ อนุสัยคือมานะ ๑ ภวราคะ ๑ 
อวิชชา ๑ ฆ่าด้วยญาณที่ ๔ 


10-1996(1131-1182)8 


1157 


1/5/11,2:59/\1\/เ 


















๑๑๕๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ในบรรดามละ (คือมลทิน) ทั้งหลาย มละคือโทสะ ฆ่าด้วยญาณที่ ๓ นอกนั้น 
ฆ่าด้วยญาณที่ ๔ 

ในบรรดาอกุศลกรรมบถทั้งหลาย อกุศลกรรมบถเหล่านี้ คือ ปาณาติบาต ๑ 
อทินนาทาน ๑ กาเมสุมิจฉาจาร ๑ มุสาวาท ๑ มิจฉาทิฏฐิ ๑ ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ 
อกุศลกรรมบถ ๓ คือปิสุณาวาจา ๑ ผรุส , วาจา ๑ พยาบาท ๑ ฆ่าด้วยญาณที่ ๓ 
สัมผัปปลาปะและอภิชฌา ฆ่าด้วยญาณที่ ๔ 

ในอกุศลจิตดุปบาททั้งหลาย อกุศลจิตดุปบาท ๕ คือ ที่สัมปยุตด้วยทิฏฐิ ๔ ดวง 
และที่สัมปยุตด้วยวิจิกิจฉา ๑ ดวง ฆ่าด้วยญาณที่ ๑ นั้นเอง ที่สัมปยุตด้วยปฏิฆะ ๒ 
ดวง ฆ่าด้วยญาณที่ ๓ เหลือจากนั้น (๕ ดวง) ฆ่าด้วยญาณที่ ๔ ด้วยประการฉะนี้แล 

อนึ่ง สังโยชน์และกิเลสเป็นต้นใด ฆ่าด้วยญาณใด สังโยชน์และกิเลสเป็นต้นนั้น 
ชื่อว่า โยคีพึงละได้ด้วยญาณนั้น ด้วยเหตุนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่า “(มรรค) ญาณ (๔) 
เหล่านี้ทำการประหาน (ละ)ได้ ตามโยคะ ซึ่งธรรมทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้นเหล่านั้น 
... ด้วยประการดังกล่าวนี้” 


คำทักท้วง และคำกล่าวแก้ 

[๘๓๑] ถามว่า แต่ว่า ญาณ ๔ เหล่านี้ ละธรรมทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นอดีต 
และอนาคตหรือ หรือว่าที่เป็นปัจจุบัน 

ตอบว่า แต่ในเรื่องนี้จะมีประโยชน์อะไร ก่อนอื่น ถ้าญาณเหล่านี้ละธรรม 
ทั้งหลายที่เป็นอดีตและอนาคต ความพยายามก็ต้องไม่มีผล เพราะเหตุไร ? เพราะไม่มี 
ธรรมทั้งหลายที่พึงละ ครั้นละธรรมทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน ถึงกระนั้น ความพยายาม 
ก็ยังต้องไม , มีผล เพราะธรรมทั้งหลายที่พึงละกับทั้งความพยายามมีอยู่ และมรรค 
ภาวนาก็ยังต้องประกอบด้วยสิ่งเศร้าหมอง (เป็นสังกิเลส) อยู่ หรือว่ากิเลสทั้งหลาย 
เป็นวิปปยุต (คือไม่มีอยู่กับจิตใจ) และกิเลสปัจจุบัน จะถือว่าเป็นจิตตวิปปยุต (คือ 
ไม่มีอยู่กับจิตใจ) หามีไม่ 

คำทักท้วง (ข้างต้น) นี้ มิใช่เป็นของแปลก เพราะว่าท่านกล่าวไวิในพระบาลี 
เลยทีเดียว (แปลความ) ว่า “พระอริยบุคคลผู้ตั้งอยู่ในอริยมรรคนี้นั้น ละกิเลส 
ทั้งหลาย (หมายถึง) ละทั้งกิเลสทั้งหลายที่เป็นอดีต ละทั้งกิเลสทั้งหลายที่เป็นอนาคต 


10-1996(1131-1182)8 


1158 


1/5/11,2:59/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


© © 


ละทั้งกิเลสทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน หรือ” และแล้วก็กล่าวต่อไปอีกว่า “หากพระอริย 
บุคคลนั้น ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอดีต ล้ากระนั้นก็ (หมายความว่า) ทำของที่สิ้นไป 
แล้วให้สิ้นไป ทำของที่ดับไปแล้วให้ดับไป ทำของปราศจากไปแล้วให้ปราศจากไป 
ทำของที่ถึงความดับสูญแล้วให้ดับสูญไป (เท่ากัน) ละของที่ล่วงไปแล้ว ซึ่ง’'[ม'มีอยู่ 
กระนั้นหรือ” จึงปฏิเสธว่า “มิได้ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอดีต” ๑ 

อนึ่ง และท่านกล่าวไว้ว่า “หากพระอริยบุคคลนั้น ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอนาคต 
ล้ากระนั้นก็ (หมายความว่า) ละของที่ยังมิได้เกิด ละของที่ยังมิได้บังเกิด ละของที่ยัง 
มิได้เกิดขึ้น ละของที่ยังมิได้ปรากฏ (เท่ากัน) ละของที่ยังมิมาถึง ซึ่งไม่มีอยู่กระนั้น 
หรือ” แล้ว ปฏิเสธว่า “มิได้ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอนาคต” ๒ 

อนึ่ง และท่านกล่าวไว้ว่า “หากพระอริยบุคคลนั้น ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน 
ล้ากระนั้น คนมีกำหนัดก็ละราคะ คนมีโทสะก็ละโทสะ คนมีโมหะก็ละโมหะ คนหัวรั้น 
ก็ละมานะ คนยึดมั่นในทิฏฐิก็ละทิฏฐิ คนมีจิตฟ้งซ่านก็ละอุทธัจจะ คนปลงใจไม่ตกก็ 
ละวิจิกิจฉา คนมีกิเลสเรี่ยวแรงก็ละอนุสัย (เป็นอันว่า) ธรรมฝ่ายดำกับธรรมฝ่าย 
ขาวเข้าเทียมคู่กันไป มรรคภาวนาก็เป็นของประกอบด้วยสิ่งเศร้าหมอง (เป็นสังกิเลส) 
ไป” ดังนี้ แล้วปฏิเสธสิ้นเชิงเลยว่า “มิได้ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นอดีต มิได้ละกิเลสทั้ง 
หลายที่เป็นอนาคต มิได้ละกิเลสทั้งหลายที่เป็นปัจจุบัน” ๓ ในตอนสุดท้ายของปัญหา 
ความว่า “ล้ากระนั้น มรรคภาวนาก็ไม , มีการทำให้เห็นแจ้งซึ่ง (อริย) ผลก็ไม่มี การ 
ละกิเลสก็ไม่มีธรรมาภิสมัย (คือการตรัสรู้ธรรม) ก็ไม่มีหรือ” ท่านตอบรับว่า “ความ 
จริง มิใช่ไม่มีมรรคภาวนา มิใช่ไม่มีการทำให้เห็นแจ้งซึ่งผล มิใช่ไม , มีการละกิเลส 
มิใช่ไม่มีธรรมาภิสมัย” เมื่อถูกถามปัญหาว่า “มีอยู่ดุจโดยประการไร” จึงกล่าวคำ 
(เปรียบเทียบต่อไป) นี้ว่า “เปรียบเหมือนต้นไม้รุ่น ยังไม่เกิดผล บุรุษตัดต้นไม้รุ่นนี้ 
นั้นเสียที่โคนต้น ผลเหล่าใดที่ยังไม่เกิดของต้นไม้รุ่นนั้น ผลเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดนั้น 
แหละก็เลยไม่เกิด ผลเหล่านั้นที่ยังไม่บังเกิดนั้นแหละก็เลยไม่บังเกิด ผลเหล่านั้นที่ 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๑/๕๗๖ 
๒ ดูเทยบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๑/๕๗๖ 
๓ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๑/๕๗๖ 


10-1996(1131-1182)8 


1159 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















๑๑๖๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

ยังไม่เกิดขึ้นนั่นแหละก็เลยไม่เกิดขึ้นผลเหล่านั้นที่ยังไม , ปรากฏนั่นแหละก็เลยไม่ปรากฏ 
แม้ฉันใด อุปปาทะ (ความเกิดขึ้นของสังขารทั้งหลาย) เป็นเหตุ อุปปาทะ (ความเกิด 
ขึ้น) เป็นปัจจัย ให้กิเลสทั้งหลายบังเกิดขึ้น เพราะเห็นโทษชั่วร้ายในความเกิดขึ้น จิต 
ก็แล่นเข้าไปในความไม , เกิดขึ้น (คือพระนิพพาน) เพราะความที่จิตแล่นเข้าไปใน 
ความไม่เกิดขึ้น กิเลสทั้งหลายเหล่าใดจะพึงบังเกิดขึ้นเพราะอุปปาทะเป็นปัจจัย 
กิเลสทั้งหลายเหล่านั้นที่ยังไม่เกิดนั่นแลก็จะไม , เกิดขึ้น ที่ยังไม่บังเกิดนั่นแลก็ไม , 
บังเกิด ที่ยังไม , เกิดขึ้นนั่นแลก็ไม่เกิดขึ้น ที่ยังไม่ปรากฏนั่นแลก็ไม่ปรากฏ ฉันนั้น 
เช่นกัน เพราะเหตุดับไป ทุกข์จึงดับไป ด้วยอาการดังนี้ 

ความเป็นไป (ของสังขารทั้งหลาย) เป็นเหตุ ความเป็นไป เป็นปัจจัย ... นิมิต 
(คือสังขาร) เป็นเหตุ นิมิต เป็นปัจจัย ... อายูหนา (ความขวนขวาย) เป็นเหตุ อายูหนา 
เป็นปัจจัย เพื่อความเกิดขึ้นของกิเลสทั้งหลาย เพราะเห็นโทษชั่วร้ายในอายูหนา จิต 
ก็แล่นเข้าไปในความไม , มีอายูหนา (คือพระนิพพาน) เพราะความที่จิตแล่นเข้าไปใน 
ความไม่มีอายูหนา กิเลสทั้งหลายเหล่าใดจะพึงบังเกิดขึ้น เพราะอายูหนาเป็นปัจจัย 
กิเลสทั้งหลายเหล่านั้น ที่ยังไม่เกิดขึ้นก็จะไม่เกิดขึ้น ... ที่ยังไม่ปรากฏเลยก็ไม่ปรากฏ 
เพราะเหตุดับไป ทุกข์ก็ดับไป ด้วยอาการดังนี้ มรรคภาวนาก็มีอยู , การทำให้แจ้งซึ่ง 
ผลก็มีอยู่ การละกิเลสก็มีอยู่ ธรรมาภิสมัยก็มีอยู่ ด้วยประการฉะนี้แล” ๑ 


อุปปันนะ ๔ 

[๘๓๒] ถามว่า ด้วยคำกล่าวเป็นต้นว่า “กิเลสทั้งหลายเหล่านั้น ที่ยังไม่เกิด 
ขึ้นนั่นแลก็ไม่เกิดขึ้น” ดังนี้นั้น เป็นการแสดงถึงการละอะไร 

ตอบว่า เป็นการแสดงถึงการละกิเลสทั้งหลายที่เป็น ภูมิลัทธะ (ได้ภูมิพื้น-ภูมิ 
พื้น คือฐานที่ตั้งแห่งความเป็นไป) 

๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๑/๕๗๖-๕๗๗ 


10-1996(1131-1182)8 


1160 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


© ©\) © 


ถามว่า แต่ว่ากิเลสทั้งหลายที่ได้ภูมิพื้นเหล่านั้น เป็นอดีต หรืออนาคต หรือว่า 
เป็นปัจจุบัน 

ตอบว่า กิเลสทั้งหลายเหล่านั้น คือที่เขาเรียกว่า ภูมิลัทธุปปันนะ (คือบังเกิดขึ้น 
โดยได้ภูมิพื้น) นั้นเอง 

[๘๓๓] เพราะว่าสิ่งที่เป็น อุปปันนะ ๑ (คือสิ่งเกิดขึ้น) มีหลายประเภทโดยเป็น 


๑. วัตตมานะ กำลังเป็นไปอยู่ 
๒. ภูตาปคตะ เกิดแล้วจากไป 
๓. โอกาสกตะ โอกาสอันกรรมทำให้ 
๔. ภูมิ ลัทธะ ได้ภูมิพื้น 

ในอุปปันนะทั้งหลายนั้น 

๑. สิ่งที่กล่าวว่า มีองค์ประกอบพร้อมด้วย (ขณะทั้ง ๓ คือ) อุปปาทะ (ความ 
เกิดขึ้น) ๑ ชรา (ความเสื่อมโทรม) ๑ และ,กังคะ (ความแตกดับ) ๑ แม้ทุกอย่าง 
เรียกว่า วัตตมานุปปันนะ คือสิ่งเกิดขึ้นที่กำลังเป็นไปอยู่ 

๒. กุศลและอกุศล ที่เสวยรสของอารมณ์แล้วดับไป ซึ่งเรียกได้ว่า อนุภูตา- 
ปคตะ (คือเสวยแล้วจากไป) ก็ดี กุศลและอกุศลอันเป็นสังขตะที่ยังเหลือ ซึ่งมาถึงขณะ 
๓ มีอุปปาทขณะเป็นต้นโดยลำดับ แล้วดับไป อันเรียกได้ว่า ภูตาปคตะ (คือเกิดแล้ว 
จากไป) ก็ดี เรียกว่า ภูตาปคตุปปันนะ คือสิ่งเกิดขึ้นโดยเกิดแล้วจากไป 

๓. กรรมที่กล่าวแล้วโดยนัยว่า “กรรมทั้งหลายเหล่านั้นใด เป็นกรรมที่บุคคลผู้ 
นั้นทำไว้แล้วในกาลก่อน” ดังนี้เป็นต้น แม้เป็นอดีตก็เรียกว่า โอกาสกตุปปันนะ คือ 
สิ่งเกิดขึ้นโดยมีโอกาสอันกรรมทำให้ เพราะห้ามวิบากอื่นแล้วทำโอกาส (ให้) แก่ 
วิบากของตนเอง และอนึ่ง วิบากที่มีโอกาสอันกรรมทำให้แล้วแม้เป็นวิบากที่ยังไม่ 
เกิดขึ้นก็เรียกว่า โอกาสกตุปปันนะ (เหมือนกัน) เพราะเมื่อกรรมทำโอกาสให้อย่าง 
นั้นแล้วก็เกิดขึ้นโดยแน่นอน 


๔. กรรมเป็นอกุศลที่ยังมิได้ฉุดถอนให้ขาดในภูมิทั้งหลายนั้นๆ เรียกว่า 
ภูมิ ลัทธุปปันนะ คือสิ่งเกิดขึ้นโดยได้ภูมิพื้น 


๑ เรื่อง อุปปันนะ หลายประเภทนี้ มีกล่าวถึงในที่อื่น เช่น ชุ.สุ.อ. (บาลี) ๑/®/๔-๗ 


10-1996(1131-1182)8 


1161 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















๑๑๖๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ภูมิและภูมิลทธะ 

[๘๓๔] อนึ่ง ในเรื่องนี้ ควรทราบความแตกต่างกันของ ภูมิพื้น (ภูมิ) และ 
ได้ภูมิพื้น (ภูมิลัทธะ) ไว้ด้วย เพราะว่าขันธ์ ๔ ที่เป็นไปอยู่ในภูมิ ๓ ซึ่งเป็นอารมณ์ 
ของวิปัสสนา เรียกว่า ภูมิ (คือภูมิพื้น) กิเลสที่ควรแก่การเกิดขึ้นในขันธ์ทั้งหลาย 
เหล่านั้น เรียกว่า ภูมิลัทธะ (ได้ภูมิพื้น) เพราะเหตุที่ภูมิพื้นนั้น ชื่อว่าเป็นภูมิพื้นอัน 
กิเลสนั้นได้แล้ว เพราะฉะนั้น ท่านจึงเรียกว่า “ภูมิลัทธะ - กิเลสที่ได้ภูมิพื้นแล้ว” ด้วย 
ประการฉะนี้ และภูมิพื้นนั้น มิใช่ไดโดยทางเป็นอารมณ์ เพราะว่ากิเลสทั้งหลาย 
ย่อมเกิดขึ้นโดยทางเป็นอารมณ์ เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอดีตและ 
อนาคตบ้าง และเพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายของพระขีณาสพทั้งหลาย ที่ท่านกำหนด 
รู้แล้วบ้าง เช่นกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นแก , โสเรยยเศรษฐี® และแก่บันทมาณพ ๒ เป็นต้น 
เพราะปรารภขันธ์ทั้งหลายของท่านพระมหากัจจานะ และพระอุบลวัณณาเถรีเป็นต้น 

และผิว่า กิเลส (ดังกล่าว) นั้นพึงมีชื่อเป็นภูมิลัทธะ (คือได้ภูมิพื้น) ไซร้ใครๆ ก็ 
ละรากเหง้าของภพมิได้ เพราะละกิเลส (ดังกล่าว) นั้นมิได้ แต่ (กิเลสที่เป็น) ภูมิ 
ลัทธะควรทราบโดยทางเป็นวัตถุ (ที่เกิดขึ้น) เพราะว่าขันธ์ทั้งหลายที่มิได้กำหนดรู้ 
ด้วยวิปัสสนา เกิดขึ้นในภพใดๆ หรือในสันดานใดๆ จำเดิมแต่การเกิดขึ้น (ของขันธ์ 
ทั้งหลาย) ในภพนั้นๆ หรือในสันดานนั้นๆ กิเลสที่เป็นรากเหง้าของวัฏฏะก็แทรกซึม 
อยู่ในขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วย พึงทราบเถิดว่า กิเลส (ที่แทรกซึมอยู่) นั้น คือ 
ภูมิลัทธะ (ได้ภูมิพื้น) โดยความหมายว่ายังละไม่ได้ 

[๘๓๕] อนึ่งในบรรดาขันธ์ทั้งหลายนั้น กิเลสทั้งหลายที่แทรกซึมอยู่โดยความ 
หมายว่ายังละไม , ได้ ในขันธ์ทั้งหลายเหล่าใดของบุคคลผูใด ขันธ์ทั้งหลาย (ตามที่ 
กิเลสแทรกซึมอยู่) เหล่านั้นนั้นแหละของบุคคลผู้นั้น เป็นวัตถุ (ที่เกิดขึ้น) ของกิเลส 
ทั้งหลายเหล่านั้น ขันธ์ทั้งหลายที่เป็นของผู้อื่นหาเป็นวัตถุ (ที่เกิด) ไม , อนึ่ง ขันธ์ 
ที่เป็นอดีตทั้งหลายเท่านั้นที่เป็นวัตถุ (ที่เกิดขึ้น) ของกิเลสทั้งหลายที่แทรกซึมอยู่ 
เพราะยังละไม่ไดในขันธ์ที่เป็นอดีตทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายนอกนี้หาเป็นวัตถุ (แห่ง 
กิเลสทั้งหลาย) ไม่ นัยในขันธ์ทั้งหลายมีขันธ์ที่เป็นอนาคตเป็นต้นก็เช่นนี้ (และ) เป็น 


๑ ดู-โสเรยฺยตฺเถรวตฺถุ ใน ธมฺมปทฎซิกถา (บาลี) ๒/๑๕๘-๑๖๕ 
๒ ดู-อุ ปฺปลวณฺณาเถรีวตฺถุ ใน ธมฺมปทฎซิกถา (บาลี) ๓/๑๔๖-๑๕๐ 


10-1996(1131-1182)8 


1162 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๖๓ 


อย่างนั้น ขันธ์ที่เป็นกามาวจรทั้งหลายนั้นแลเป็นวัตถุ (ที่เกิดขึ้น) ของกิเลสทั้งหลาย 
ที่แทรกซึมอยู่ เพราะยังละไม่ไดในขันธ์ที่เป็นกามาวจรทั้งหลาย ขันธ์ทั้งหลายนอกนี้ 
หาเป็นวัตถุไม่ ในขันธ์ทั้งหลายที่เป็นรูปาวจรและที่เป็นอรูปาวจรก็มีนัย (ดังกล่าว) นี้ 

แต่ทว่า ในบรรดาพระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้น กิเลสอันเป็น 
รากเหง้าของวัฏฏะนั้นๆ ในขันธ์ทั้งหลายของพระอริยบุคคลท่านใดๆ ที่ละไต้แล้ว 
ด้วยมรรคนั้นๆ ขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นและเหล่านั้นของพระอริยบุคคลท่านนั้นๆ จะ 
นับว่าเป็นภูมิพื้นหาได็ไม่ เพราะไม , เป็นวัตถุ (ที่เกิดขึ้น) ของกิเลสอันเป็นรากเหง้าของ 
วัฏฏะทั้งหลายเหล่านั้นและเหล่านั้น ซึ่งท่านละได้แล้ว แต่สำหรับปุถุชน เพราะยังละ 
กิเลสอันเป็นรากเหง้าของวัฏฏะทั้งหลายไม , ได้โดยประการทั้งปวง กรรมอย่างหนึ่ง 
อย่างใดที่ทำไป จึงเป็นกุศลบ้าง เป็นอกุศลบ้าง วัฏฏะของปุถุชนนั้น จึงวนเวียนไป 
เพราะกรรมและกิเลสเป็นปัจจัยด้วยประการดังกล่าวนั้น กิเลสอันเป็นรากเหง้าของ 
วัฏฏะนี้ของปุถุชนนั้น มิควรกล่าวว่า “แทรกซึมอยู่แต่ในรูปขันธ์เท่านั้น หาแทรกซึม 
อยู่ในขันธ์ทั้งหลายอื่นมีเวทนาขันธ์เป็นต้นไม่ ... ฯลฯ ... หรือกล่าวว่าแทรกซึมอยู่ 
แต่ในวิญญาณขันธ์เท่านั้น หาแทรกซึมอยู่ในขันธ์ทั้งหลายอื่น มีรูปขันธ์เป็นต้นไม , ” ดังนี้ 
เพราะเหตุไร ? เพราะแทรกซึมอยู่ในขันธ์ทั้วทั้ง ๕ ขันธ์โดยไม่แตกต่างกัน 

[๘๓๖] มีอุปมาอย่างไร ? 

อุปมาเหมือนรสดินเป็นต้นแทรกซึมอยู่ในต้นไม้ ความจริง เมื่อต้นไม่ใหญ่ 
ยืนต้นยึดพื้นแผ่นดินตั้งอยู่อาศัยรสดินและรสนั้าเจริญด้วยราก ลำต้น กิ่ง ค่าคบใบอ่อน 
ใบแก่ ดอกและผลทั้งหลาย เพราะรสดินและรสนั้านั้นเป็นปัจจัย เติบโตเต็มท้องฟ้า 
สืบต่อเชื้อสายของต้นไม้ ด้วยการสืบต่อทางพืชพันธ์ ตั้งอยู่ตลอดกาลจนสิ้นกัลป็ 
พูดไม่ได้ว่า “รสดินเป็นต้นนั้น แทรกซึมอยู่แต่ในรากเท่านั้น หาแทรกซึมอยู่ในส่วน 
ทั้งหลายอื่นมีลำต้นเป็นอาทิไม่ ... ฯลฯ ... หรือว่าแทรกซึมอยู่แต่ในผลเท่านั้น หา 
แทรกซึมอยู่ในส่วนทั้งหลายอื่นมีรากเป็นต้นไม่” ดังนี้ เพราะเหตุไร ? เพราะ 
แทรกซึมอยู่ในส่วนทั้งหลายมีรากเป็นต้น ทุกส่วนโดยไม , ต่างกันแล แต่ทว่า มีบุรุษ 
บางคนเบื่อหน่ายในดอกและผลเป็นต้นของต้นไม้ต้นนั้นแหละแล้วตอกหนามมีพิษชื่อว่า 
หนามม้ณฑูกะ เข้าไปทั้ง ๔ ด้าน ครั้นต้นไม้นั้นถูกระทบด้วยสัมผัสเป็นพิษนั้น รส 
ดินและรสนั้าทั้งหลายก็ถึงความไม่ซึมซาบเข้าไปเป็นธรรมดา เพราะรสดินและรสนั้าทั้ง 
หลายหมดสิ้นไปแล้ว ไม , สามารถทำให้เกิดความสืบต่อ (เชื้อสายของต้นไม้) ต่อไป 


10-1996(1131-1182)8 


1163 


1/5/11,2:59/\1\/เ 


















©©ไ) (รึ้. 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ได้อีกฉันใด กุลบุตรผู้เบื่อหน่ายในความเป็นไปของ (เบญจ) ขันธ์ก็ฉันนั้นเช่นกัน 
เริ่มต้นทำมรรค ๔ ให้เกิดในสันดานของตน เหมือนการที่บุรุษนั้นประกอบพิษเข้าใน 
ต้นไม้ทั้ง ๔ ด้าน ครั้นแล้วขันธสันดานนั้นของกุลบุตรนั้น เมื่อถูกสัมผัสพิษคือมรรค ๔ 
นั้นกระทบแล้วก็เป็นขันธสันดานที่ประเภทของกรรมทั้งปวงมีกายกรรมเป็นต้น เข้า 
ถึงแต่เพียงความเป็นกิริยา เพราะกิเลสอันเป็นรากเหง้าของวัฏฏะทั้งหลายสิ้นไปแล้ว 
โดยประการทั้งปวง มาถึงความไม่เกิดขึ้นในภพใหม่เป็นธรรมดา ไม่สามารถทำให้ 
สันดานในภพอื่นบ้างเกิดต่อไปได้ เป็นผู้หาอุปาทานมิได้ ดับสิ้นไปทุกประการด้วย 
การดับของวิญญาณดวงสุดท้าย เหมือนไฟหาเชื้อมิได้ดับไป 

พึงทราบความแตกต่างกันของภูมิพื้นและ (กิเลสที่) ได้ภูมิพื้น โดยประการ 
ดังกล่าวนี้ 


อุปปันนะ อีก ๔ 

[๘๓๗] ๑ อีกประการหนึ่ง ยังมีอุปปันนะอื่น อีก ๔ อย่างโดยเป็น 


๑. สมุทาจาระ คือ 

๒. อารัมมณาธิคหิตะ คือ 

๓. อวิกขัมภิตะ คือ 

๔. อสมูหตะ คือ 


นิสัยเคยชิน 
ยึดมั่นอารมณ์ไว้ 
มิได้ถูกข่มไว้ 
ยังถอนรากไม่ขาด 


ในอุปปันนะ ๔ อย่างนั้น อุปปันนะที่กำลังเป็นไปอยู่นั้นแล เป็นสมุทาจารุปปันนะ 
คือกิเลสที่เกิดขึ้นด้วยความเคยชิน แต่เมื่ออารมณ์ (คือรูป) มาสู่คลองแห่งทวารมีตา 
เป็นต้น กิเลสแม้จะยังไม่เกิดขึ้นในตอนต้น แต่เพราะยึดมั่นอารมณ์ไว้นั้นเองท่านกล่าวว่า 
“เป็นอุปปันนะด้วยยึดมั่นอารมณ์ไว้” เพราะในตอนท้าย (กิเลส) ก็จะเกิดขึ้นโดยแน่นอน 
เหมือนอย่างกิเลสที่เกิดขึ้นแก , พระมหาติสสเถระผู้กำลังเที่ยวเดินบิณฑบาตอยู่ในหมู่ 
บ้านกัลยาณคาม(หมู่บ้านเป็นที่เกิดของหญิงงาม)โดยได้เห็นรูปที่ไม่สมควร(แก่สมณะ) 
กิเลสที่มิได้ถูกข่มไว้ด้วยอำนาจของสมถะและวิปัสสนา อำนาจใดอำนาจหนึ่งแม้จะยัง 
ไม่ผุดขึ้นสู่สันตติของจิตก็เรียกว่า เป็นอุปปันนะโดยมิ ได้ ถูกข่ม ไว้ เพราะไม่มีเหตุเป็น 
ผู้ห้ามการเกิดขึ้น แต่แม้ว่าถูกข่มไว้แล้วด้วยสมถะและวิปัสสนา ท่านก็เรียกว่า เป็น 


๑ ดูเปรียบเทียบใน องฺ.เอกุก.อ. (บาลี) ด/๓๙๔/๔๔๑-๔๔๒ 


10-1996(1131-1182)8 


1164 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


© & 


อุปปันนะที่ยังถอนรากไม่ขาด โดยเหตุที่ยังไม่พ้นความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา เพราะเป็น 
กิเลสที่ยังถอนรากไม่ขาดด้วยอริยมรรค เหมือนกิเลสที่เกิดขึ้นแก , พระเถระผู้!ด้สมาบัติ 
๘ ที่กำลังเดินทาง (เหาะไป) โดยอากาศ ได้ยินเสียงเพลงขับร้องของมาตุคามซึ่งเก็บ 
ดอกไม้ที่ต้นไม้มีดอก อยู่ในป่าใกล้ๆ ขับร้องอยู่ด้วยเสียงไพเราะ 

อนึ่ง อุปปันนะแม้ทั้ง ๓ อย่าง คืออารัมมณาธิคหิตะ ๑ อวิกขัมภิตะ ๑ และ 
อสมูหตะ ๑ นี้ พึงทราบว่า สงเคราะห์เข้ากับภูมิลัทธะ (อุปปันนะ) นั่นเอง 

[๘๓๘] ในอุปปันนะซึ่งจำแนกประเภทดังกล่าวมานี้ อุปปันนะ ๔ อย่าง กล่าว 
คือวัตตมานะ ๑ ภูตาปคตะ ๑ โอกาสกตะ ๑ และสมุทาจาระ ๑ นี้นั่นไม่เป็น อุปปันนะ 
ที่จะต้องละด้วย (มรรค) ญาณแม่ไรๆ เพราะมิใช่อุปปันนะที่ฆ่าด้วย (อริย) มรรค 
แต่อุปปันนะ กล่าวคือภูมิลัทธะ ๑ อารัมมณาธิคหิตะ ๑ อวิกขัมภิตะ ๑ และอสมูหตะ ๑ 
(๔ อย่าง) นี้ใด เพราะโลกียญาณและโลกุตตรญาณนั่นๆ เกิดขึ้น ทำให้ความเป็น 
อุปปันนะนั้นๆ ของอุปปันนะ (๔ อย่าง) นั่นพินาศไป เพราะฉะนั่น อุปปันนะแม้หมด 
(ทั้ง ๔ อย่างข้างหลังนี้) นั่นจึงเป็นอุปปันนะที่ต้องละฉะนี้แล 

พึงทราบ “(๔) การละธรรมทั้งหลายที่พึงละด้วยญาณใด” ในญาณทัสสน¬ 
าสุทธินี้ด้วยประการดังกล่าวนี้ 


กิจในอริยสัจจ์ ๔ 


[๘๓๙] คำว่า และ (๕) กิจทั้งหลายใด มีการกำหนดรู้เป็นต้น ในเวลาตรัสรู้ 
ซึ่งกล่าวไว้แล้วนั่น โยคีควรทราบไว้ตามสภาวะทุกประการ ความว่า 

ที่จริง ในเวลาตรัสรู้ (อริย) สัจจะ ท่านกล่าวไว้ว่า บรรดาญาณทั้งหลาย ๔ เหล่า 
นั่น ในแต่ละญาณ มีกิจ (ญาณละ) ๔ มีปริญญา (การกำหนดรู้) เป็นต้น เหล่านี้ คือ 


๑. ปริญญา 
๒. ปหาน 
๓. สัจฉิกิริยา 
๔. ภาวนา 


กำหนดรู้ 
ประหาณ (ละ) 
ทำให้เห็นแจ้ง 
ทำให้เกิด 


(เกิดขึ้น) โดยขณะเดียวกัน โยคีควรทราบกิจทั้งหลายเหล่านั่น ตามสภาวะ 


10-1996(1131-1182)8 


1165 


1/5/11,2:59/\1\/เ 


















๑๑๖๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

มรรคญาณเปรียบด้วยดวงประทีป 

เพราะว่ากิจ ๔ อย่างนี้พระโบราณาจารย์ทั้งหลายได้กล่าวไว้แล้วว่า ดวงประทีป 
ทำกิจ ๔ อย่างไม่ก่อนไม่หลังโดยขณะเดียวกัน คือเผาไล้ ๑ กำจัดความมืด ๑ ทำ 
แสงสว่างให้ปรากฏ ๑ ท 0 านํ้ามันให้สิ้นไป ๑ ฉันใด มรรคญาณก็ฉันนั้นเหมือนกัน 
ตรัสรู้สัจจะ ๔ไม , ก่อนไม่หลังโดยขณะเดียวกัน คือตรัสรู้ทุกข์ด้วยการตรัสรูโดยกำหนด 
รู้๑ ตรัสรู้สมุทัย ด้วยการตรัสรูโดยการละ ๑ ตรัสรู้มรรค ด้วยการตรัสรูโดยการทำให้ 
(มรรค) เกิด ๑ ตรัสรู้นิโรธ ด้วยการตรัสรูโดยการทำให้เห็นแจ้ง ๑ 

ถามว่า มีคำอธิบายกล่าวไว้อย่างไร ? 

ตอบว่า “โยคีทำนิโรธ (พระนิพพาน) เป็นอารมณ์ แล้วบรรลุ คือเห็น คือว่าแทง 
ทะลุซึ่งสัจจะหมดทั้ง ๔” และแม้ความข้อนี้ พระผู้มีพระภาคก็ตรัสไว้แล้วว่า “ภิกษุ 
ทั้งหลาย ผู้!ดเห็นทุกข์ แม้เหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ ผู้นั้นก็เห็น แม้ความดับแห่งทุกข์ 
ก็เห็น เขาเห็นทั้งปฏิปทาดำเนินไปสู่ความดับแห่งทุกข์ด้วย” ดังนี้® ควรทราบพระพุทธ 
ดำรัส (เรื่องนี้) ทั้งหมด ทั้งท่านพระสารีบุตรเถระก็ได้กล่าวไว้อีกว่า “ญาณของท่าน 
ผู้ถึงพร้อมด้วยมรรค คือญาณนี้ในทุกข์ด้วย ญาณนี้ในเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ด้วย 
ญาณนี้ในความดับแห่งทุกข์ด้วย ญาณนี้ในปฏิปทาดำเนินไปสู่ความดับแห่งทุกข์ด้วย” 

X ๒ 

ดงน 

ในข้ออุปมานั้นพึงทราบการเปรียบเทียบด้วยอุปมาอย่างนี้คือมรรคญาณกำหนด 
รู้ทุกข์เปรียบเหมือนดวงประทีปเผาไล้ละสมุทัยเปรียบเหมือนดวงประทีปกำจัดความมืด 
ทำมรรคกล่าวคือสัมมาสังกัปปะเป็นต้นให้เกิดโดยความเป็นปัจจัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้น 
เปรียบเหมือนดวงประทีปทำแสงสว่างให้ปรากฏโดยรอบ ทำให้เห็นแจ้งนิโรธอัน 
หมดสิ้นกิเลส เปรียบเหมือนดวงประทีปทำนั้าม้นให้สิ้นไป 


๑ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๐/๖๑๑ ๒ ดูเทยบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๑๐๙/๑๖๙ 


10-1996(1131-1182)8 


1166 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๖๗ 


มรรคญาณเปรียบด้วยดวงอาทิตย์ 

[๘๔๐] อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ เมื่อโผล่ขึ้นมาก็ทำกิจ ๔ 
อย่างพร้อมกับความปรากฏไม่ก่อนไม่หลัง คือส่องให้เห็นสิ่งที่เป็นรูป ๑ กำจัดความมืด 
๑ ให้ความสว่าง ๑ ระงับความหนาว ๑ ฉันใด มรรคญาณก็ฉันนั้นเหมือนกัน ตรัสรู้ 
สัจจะ ๔ โดยขณะเดียวกัน ไม , ก่อนไม , หลัง คือ ... ฯลฯ ... ตรัสรู้นิโรธ ด้วยการตรัสรู้ 
โดยการทำให้เห็นแจ้ง ๑ แม่ในอุปมานี้ก็พึงทราบการเปรียบเทียบด้วยอุปมาอย่างนี้ 
คือมรรคญาณกำหนดรู้ทุกข์ เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ส่องให้เห็นสิ่งที่เป็นรูป ละ 
สมุทัยเปรียบเหมือนดวงอาทิตย์กำจัดความมืด ทำมรรคให้เกิดโดยความเป็นปัจจัย 
มีสหชาตปัจจัยเป็นต้น เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ให้ความสว่างทำให้เห็นแจ้งนิโรธ 
คือความสงบระงับกิเลส เปรียบเหมือนดวงอาทิตย์ระงับความหนาว 

มรรคญาณเปรียบด้วยนาวา 

[๘๔๑] อีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนนาวา ทำกิจ ๔ อย่างไม่ก่อนไม่หลังโดยขณะ 
เดียวกัน คือ ละฝังนี้ ๑ ตัดกระแสนา ๑ นำสิ่งของไป ๑ กำลังถึงฝังโน้น ๑ ฉันใด 
มรรคญาณก็ฉันนั้น เหมือนกัน ... ฯลฯ ... ตรัสรู้นิโรธ ด้วยการตรัสรูโดยการทำให้ 
เห็นแจ้ง ๑ แม่ในอุปมานี้ก็พึงทราบการเปรียบเทียบด้วยอุปมาอย่างนี้ คือมรรคญาณ 
กำหนดรู้ทุกข์เปรียบเหมือนนาวาละฝังนี้ ละสมุทัย เปรียบเหมือนนาวาตัดกระแสนั้า 
ทำมรรคให้เกิดโดยความเป็นปัจจัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้น เปรียบเหมือนนาวานำ 
สิ่งของไป ทำให้เห็นแจ้งนิโรธอันเป็นฝังโน้น เปรียบเหมือนนาวา (กำลัง) ถึงฝังโน้น 

ตรัสรู้อริยสัจจ [ดยอาการ ๑๖ 

[๘๔๒] อนึ่ง ในเวลาตรัสรู้ (อริย) สัจจะดังกล่าวมานั้น มรรคซึ่งมีญาณดำเนิน 
ไปด้วยกิจ ๔ อย่าง โดยขณะเดียวกันนั้นก็มีสัจจะ ๔ นั้นแลเป็นอาการพึงรู้แจ้งแทง 
ตลอดด้วยมรรคเดียวกัน (เอกปฏิเ'วธ)®โดยความหมายว่า (เป็นสภาวะ) เที่ยงแท้ด้วย 
อาการ ๑๖ ดังที่ท่านพระสารีบุตรเถระกล่าวไว้ว่า “(ถามว่า) สัจจะ ๔ มีอาการพึงรู้แจ้ง 


๑ อรรถกถาแกิไว้แปลได้๒อย่าง คือมีอาการพึงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยมรรคเดียวกัน หรือมีอาการพึงรู้แจ้ง 
แทงตลอดโดยความเป็นอันเดียวกัน 


10-1996(1131-1182)8 


1167 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















6) © V) ด่ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แทงตลอดด้วยมรรคเดียวกันโดยความหมายว่า (เป็นสภาวะ) เที่ยงแท้อย่างไร ? (ตอบ 
ว่า) สัจจะ ๔ มีอาการพึงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยมรรคเดียวกันโดยความหมายว่าเที่ยง 
แท้โดยอาการ ๑๖ คือ 

(ก) สภาวะที่เที่ยงแท้ของทุกข์ (มี ๔ อาการ) คือ 


๑. 

เป็นสภาวะที่ 

บีบคั้น 

(ปีฬนฏโชี) 

๒. 

เป็นสภาวะที่ 

ปัจจัยปรุงแต่ง 

(สงฺขตฏโชี) 

๓. 

เป็นสภาวะที่ 

ทำให้เร่าร้อน 

(สนฺตาปฏโชี) 

๕. 

เป็นสภาวะที่ 

แปรผัน 

(วิปริณามฏโชี) 

(ข) สภาวะที่เที่ยงแท้ของสมุทัย (มี ๔ อาการ) 

คอ 

๕. 

เป็นสภาวะที่ 

ประมวลมาไว้ 

(อายูหนฏโชี) 

๖. 

เป็นสภาวะที่ 

เป็นมูลเหตุ 

(นิทานฏโชี) 

๗. 

เป็นสภาวะที่ 

ผูกมัด 

(สํโยคฏโชี) 

๘. 

เป็นสภาวะที่ 

พัวพัน 

(ปลิโพธฏโซิ) 

(ค) สภาวะที่เที่ยงแท้ของนิโรธ (มี ๔ อาการ) 

คอ 

๙. 

เป็นสภาวะที่ 

สลัดออกไป 

(นิสฺสรณฏโซิ) 

๑๐. 

เป็นสภาวะที่ 

ว่างสงัด 

(วิเวกฏโซิ) 

๑๑. 

เป็นสภาวะที่ 

ไม , มีปัจจัยปรุงแต่ง 

(อสงฺขตฏโซิ) 

๑๒. 

เป็นสภาวะที่ 

ไม , ตาย 

(อมตฏโชี) 

(ง) สภาวะที่เที่ยงแท้ของมรรค (มี ๔ อาการ) 

คอ 

๑๓. 

เป็นสภาวะที่ 

นำออกไป 

(นิยุยานฏโซิ) 

๑๔. 

เป็นสภาวะที่ 

เป็นเหตุ 

(เหตุฏโซิ) 

๑๕. 

เป็นสภาวะที่ 

เห็น 

(ทสฺสนฏโชี) 

๑๖. 

เป็นสภาวะที่ 

เป็นใหญ่ 

(อธิปเตยุยฏโซิ) 


สัจจะ ๔ โดยสภาวะที่เที่ยงแท้ ท่านสงเคราะห์ด้วยอาการ ๑๖ อย่างนี้ เข้าเป็น 
สภาวะเดียวกัน สิ่งใดที่ท่านสงเคราะห์เป็นสภาวะเดียวกันสิ่งนั้นก็มีความเป็นอันเดียวกัน 


10-1996(1131-1182)8 


1168 


1/5/11,2:59/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๖?; 


สิ่งใดมีความเป็นอันเดียวกน สิ่งนั้นพระโยคีก็รู้แจ้งแทงตลอดด้วยญาณเดียว เพราะเหตุนั้น 
สัจจะ ๔ จึงมีอาการ พึงรู้แจ้งแทงตลอดด้วยมรรคญาณเดียว” ดังนี้ ๑ 

[๘๔๓] จะพึงมีคำทักท้วงในข้อนั้นว่า “ในเมื่อความหมายแม้อย่างอื่นของ 
สัจจะทั้งหลายมีทุกข์เป็นต้น เช่น (เป็น) โรคและ (เป็น) นืเป็นต้น ยังมีอยู่ แต่แล้ว 
เพราะเหตุไร ท่านจึงกล่าวไว้เพียง ๔ เท่านั้น” ในชัอนี้เราขอกล่าวตอบว่า “เพราะ 
(สัจจะทั้งหลาย) ปรากฏชัดด้วยการเห็นสัจจะอื่น (ด้วย)” เพราะว่าสัจจญาณ ท่าน 
กล่าวไว่โดยมีสัจจะแต่ละสัจจะเป็นอารมณ์โดยนัยเป็นต้นว่า ‘ไนญาณทั้งหลายนั้น ญาณ 
ในทุกข์เป็นไฉน ? คือปัญญา ความรู้ทั้ว ... ซึ่งเกิดขึ้นปรารภทุกข์ นี้ ท่านกล่าวว่า 
ญาณในทุกข์” ดังนี้ ๒ บ้าง กล่าวโดยทำสัจจะอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์แล้ว สำเร็จกิจ 
ในสัจจะทั้งหลายแม้ที่เหลืออื่นด้วย โดยนัยเป็นต้นว่า “ภิกษุทั้งหลาย ผู้!,ดเห็นทุกข์ 
แม้ทุกขสมุทัย ผู้นั้นก็เห็นด้วย” ดังนี้ , " บ้าง ในการเห็น ๒ อย่างนั้น ในกาลใด โยคี 
ทำสัจจะแต่ละอย่างให้เป็นอารมณ์ ในกาลนั้น สภาวะที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแห่งทุกข์แม้ 
มีความบีบคั้นเป็นลักษณะโดยสภาพนั้นก็ปรากฏชัดแจ้งขึ้นก่อน ด้วยการเห็นสมุทัย 
เพราะทุกข์นั้นถูกสมุทัยซึ่งมีการประมวลมาเป็นลักษณะประมวลเข้าไว้ ปรุงแต่งไว้ ทำ 
เป็นกองไว้ แต่เพราะเหตุที่มรรคนำเอาภาวะทำให้เร่าร้อนเพราะกิเลสไปเสีย จึงเป็น 
สภาวะเย็นสนิท เพราะฉะนั้น สภาวะที่ทำให้เร่าร้อนแห่งทุกข์(สัจจ์)นั้นก็ปรากฏ ชัดแจ้ง 
ด้วยการเห็นมรรค (สัจจ์) เหมือนหนึ่งความไม่สวยงามของนางสุนทรีปรากฏชัดเจน 
แก่ท่านพระนันทะด้วยการเห็นนางอัปสร ๔ ส่วนสภาวะที่แปรผันแห่งทุกข (สัจจ์) นั้น 
ปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นนิโรธ (สัจจ’) ซึ่งเป็นสภาวะไม่แปรผัน เพราะเหตุนี้ จึง 
ไม่มีคำที่จะพึงกล่าวในเรื่องนี้โดยแท้ 

อนึ่ง สภาวะที่เป็นเหตุเกิดแห่งสมุทัย (สัจจ) แม้มีการประมวลมาเป็นลักษณะ 
โดยสภาพ จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นทุกข์ (สัจจ์) เหมือนหนึ่งความที่โภชนะเป็น 
เหตุแห่งความป่วยไข้ ปรากฏชัดเจนด้วยการเห็นความป่วยไข้ซึ่งเกิดแต่ (การบริโภค) 
โภชนะไม่เป็นสัปปายะ สภาวะที่ผูกมัด (แห่งสมุทยสัจจ์) จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการ 


๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๑๑/๔๓๔ ๒ ดูเทยบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๑๐๙/๑๖๙ 

๓ ดูเทยบ สํ. ม. (ไทย) ๑๙/๑๑๐๐/๖๑๑ 

๔ ดู - สงฺคามาวจรชาตก, ชุ.ชา.อ. (บาลี) ๓/๙๑ และ นนฺทตุเถรวตฺถุ, ธมฺมปทฎฺรกถา (บาลี) ๑/๑๐-๑๒๑ 


10-1996(1131-1182)8 


1169 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















๑๑๗๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

เห็นนิโรธ (สัจจ์) ซึ่งเป็นสภาวะที่ปราศจากความผูกมัด และสภาวะที่พัวพัน (แห่ง 
สมุทยสัจ'จ) จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นมรรค (สัจจ์) ซึ่งเป็นสภาวะที่นำออก ฉะนี้แล 

อนึ่ง สภาวะที่ว่างสงัดแห่งนิโรธ (สัจจ์) แม้มีการสลัดออก'โป (จากทุกข์) เป็น 
ลักษณะจะปรากฏชัดแจ้ง ด้วยการเห็นสมุทัย (สัจจ์) ซึ่งเป็นสภาวะไม่ว่างสงัด สภาวะ 
ที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง (แห่งนิโรธสัจจ์) จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นมรรค (สัจจ์) 
ความจริง มรรคเป็นสภาวะที่ท่านโยคีผู้นี้ไม่เคยเห็นมาก่อน ในสังสารวัฏซึ่งไม่มีใครรู้ 
ที่สุดและเบื้องต้น อีกอย่างหนึ่ง แม้มรรคนั้นก็ยังเป็นสังขตะ (สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง) 
โดยแท้ เพราะยังมีปัจจัยอยู่ เพราะเหตุนั้น ความที่นิโรธสัจจ์ซึ่งเป็นสภาวะหาปัจจัย 
มิได้ เป็นสภาวะที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่ง จึงเป็นภาวะที่ปรากฏชัดแจ้งอย่างยิง อนึ่ง สภาวะ 
ที่เป็นอมตะแห่งนิโรธสัจจ์นั้นจะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นทุกข (สัจจ์) เพราะว่า 
ทุกข์เป็นยาพิษ อมตะ คือพระนิพพาน 

อนึ่ง สภาวะที่เป็นเหตุแห่งมรรค (สัจจ 6 ) ซึ่งแม้เป็นธรรมสลัดออกเป็นลักษณะ 
จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นสมุทัย (สัจจ์)ว่า “สมุทัยนี้ มิใช่เหตุแห่งการบรรลุพระ 
นิพพาน มรรคนี้ต่างหากเป็นเหตุ” ดังนี้ สภาวะที่เห็น (แห่งมรรคสัจจ์) จะปรากฏ 
ชัดแจ้งด้วยการเห็นนิโรธ (สัจจ์) เหมือนหนึ่งความแจ่มใสของดวงตาปรากฏแจ่มแจ้ง 
แก , บุคคลผู้เห็นรูปทั้งหลายที่ละเอียดอย่างยิ่งด้วยคิดว่า “ดวงตาของฉันแจ่มใสจริงๆ” 
สภาวะที่เป็นใหญ่แห่งมรรคสัจจ์จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นทุกข์ (สัจจ์) เหมือน 
หนึ่งความเป็นใหญ่แห่งชนผู้ยิงใหญ่ จะปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นชนเข็ญใจผู้อาดูร 
เดือดร้อนด้วยโรคหลายอย่าง ฉะนี้แล 

ในที่นี้ ได้กล่าวสภาวะแห่งสัจจะแต่ละข้อว่ามีข้อละ ๔ อย่าง โดยความปรากฏ 
ชัดแจ้งตามลักษณะของตน ๆ และโดยปรากฏชัดแจ้งด้วยการเห็นสภาวะที่แทัจริง 
อย่างอื่นข้อละ ๓ นอกนี้ ๑ ด้วยประการฉะนี้ แดในขณะ (บรรลุอริย) มรรค มีสภาวะ (๑๖) 
เหล่านี้แม้ทุกประการก็ถึงความรู้แจ้งแทงตลอด ด้วยญาณที่มีกิจ ๔ ในสัจจะทั้งหลาย 
มีทุกข์เป็นต้น ญาณเดียวนั้นเอง ฉะนี้แล แต่ทว่า ท่านวาทีบุคคลเหล่าใด ประสงค์การ 


๑ ดูบาล ทุตย. ๕๒๙/๑๓๙, ฏกา.ทุติย. ๘๔๓/๕๖๐ 


10-1996(1131-1182)8 


1170 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๗๑ 


บรรลุต่างๆ กัน (ในอริยสัจจ์) คำกล่าว ตอบที่เกิน (กว่านี้) สำหรับวาทีบุคคลเหล่านั้น 
ท่านกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว ในกถาวัตถุปกรณ์ในพระอภิธรรมปิฎก ๑ 

กิจ ๔ ประการ ในอริยสัจจ์ ๔ 

[๘๔๔] ณ บัดนี้ กิจ ๔ ประการ มีปริญญา (การกำหนดรู้) เป็นต้น อันใดที่ 
กล่าวถึงมาแล้ว ในกิจ ๔ ประการเหล่านั้น 

ติวิธา โหติ ปริณฺณา ตถา ปหานมฺปิ สจฺฉิกิริยาปี 

เทว ภาวนา อภิมตา วินิจฉาโย ตตฺถ ณาตพฺโพ. 

แปลความว่า 

(กิจคือ) ปริญญา มี ๓ อย่าง แม้ (กิจคือ) ปหาน แม้ (กิจ 
คือ) สัจฉิกิริยาก็มี ๓ อย่างเหมือนกัน (กิจคือ) ภาวนารู้ 
กันแล้วว่ามื ๒ อย่าง พึงทราบการวินิจฉัยในกิจ ๔ ประการ 
นั้น (ดังต่อไปนี้) 


ปริฌฌา-การกำหนดร้ ๓ 


[๘๔๔] คำว่า “ปริญญามี ๓ อย่าง 
๑. ญาตปริญญา 
๒. ตีรณปริญญา 
๓. ปหานปริญญา 


ความว่า ปริญญา มี ๓ อย่าง ดังนี้ คือ 


๑. ญาตปริญญา 

ในปริญญา ๓ นั้น การกำหนดรู้ที่ท่านยก (หัวข้อ) ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่า “ปัญญา 
เป็นเครื่องรู้ยิ่ง ชื่อว่า ญาณ (ญาณที่เป็นสภาวะรู้) โดยความหมายว่าปรากฏอยู่แล้ว” 
ดังนี้ ๒ แล้วกล่าวไว่โดยสังเขปอย่างนี้ว่า “ธรรมทั้งหลายใดๆ เป็นธรรมที่รู้แล้วด้วย 
ความรู้ยิ่ง ธรรมทั้งหลายนั้น ๆ เป็นธรรมปรากฏแล้ว” ดังนี้ ๓ (และ) กล่าวไว่โดยพิสดาร 


๑ ดูรายละเอียดเปรียบเทียบใน อภิ. ก. (ไทย) ๓๗/®/๑ 
๒ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/'๒๐/๓ 
๓ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๗๕/๑๒๖ 


10-1996(1131-1182)8 


1171 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















๑๑๗๒ คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

โดยนัยว่า “ภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงพึงรู้ด้วยความรู้ยิ่ง ภิกษุทั้งหลาย และสิ่งทั้งปวง 
ที่พึงรู้ด้วยความรู้ยิ่งคืออะไร ? ภิกษุทั้งหลาย คือจักษุ เป็นสิ่งที่พึงรู้ด้วยความรู้ยิ่ง...” 
ดังนี้ ๑ เป็นต้น ชื่อว่า ญาตปริญญา การกำหนดรู้สิ่งที่ได้รู้แล้ว 

ความรู้ด้วยปัญญารู้ยิ่งซึ่งนามและรูปพร้อมทั้งปัจจัย (ของนามและรูปนั้น) เป็น 
ภูมิพื้นเฉพาะของญาตปริญญานั้น 


๒. ตีรณปริญญา 

[๘๔๖] แต่ว่าการกำหนดรู้ที่ท่านยก (หัว ข้อ) ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่า “ปัญญา 
กำหนดรู้ ชื่อว่า ญาณโดยสภาวะว่าไตร่ตรอง” ดังนี้ ๖ แล้วกล่าวไวโดยสังเขปอย่างนี้ว่า 
“ธรรมทั้งหลายใดๆ เป็นธรรมที่กำหนดรู้แล้ว ธรรมทั้งหลายนั้นๆ เป็นธรรมที่ท่าน 
ไตร่ตรองแล้ว” ดังนี้ ๓ (และ) กล่าวไวโดยพิสดารโดยนัยว่า “ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวง 
พึงกำหนดรู้ ภิกษุทั้งหลาย และสิ่งทั้งปวงที่พึงกำหนดรู้ คืออะไร ? ภิกษุทั้งหลาย คือ 
จักษุเป็นสิ่ง ที่ พึงกำหนด รู้ ... ” ดัง นี้ ๔ เป็นต้น ชื่อว่า ดีรณปริญญา การกำหนด รู้ 
ด้วยความไตร่ตรอง 

การกำหนดรู้ที่ดำเนินไปด้วยการไตร่ตรองว่า “ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา” 
เริ่มตั้งแต่กลาปสัมมสนญาณจนถึงอนุโลมญาณเป็นภูมิพื้นเฉพาะของตีรณปริญญานั้น 

๓. ปหานปริญญา 

[๘๔๗] ส่วนการกำหนดรู้ที่-ท่านยก (หัวข้อ) ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่า “ปัญญาใน 
การปหาน (การละ) ชื่อว่า ญาณโดยสภาวะละทิ้งไป” ดังนี้ ๔ แล้วกล่าวไวโดยพิสดาร 
อย่างนี้ว่า “ธรรมทั้งหลายใดๆ เป็นธรรมที่ละได้แล้ว ธรรมทั้งหลายนั้นๆ เป็นธรรม 
ที่ท่านละทิ้งไปแล้ว” ดังนี้ ๕ (และ) ดำเนินไปโดยนัยเป็นต้นว่า “ละนิจจสัญญา (ความ 
หมายรู้ว่าเที่ยง) ด้วยอนิจจานุปัสสนา ...” ดังนี้ ชื่อว่า ปหานปริญญา 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๓/๙ ๒ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/'๒๑/๓ 

๓ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๗๕/๑๒๖ ๔ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/'๒๒/๓ 

๕ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๗๕'/๑'๒๖ 


10-1996(1131-1182)8 


1172 


1/11/11, 12:05/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๗๓ 


การกำหนดรู้ เริ่มตั้งแต่กังคานุปัสสนาญาณจนถึงมรรคญาณ เป็นภูมิพื้นของ 
ปหานปริญญานั้น ในกิจคือปริญญานี้ ท่านประสงค์เอาปหานปริญญาดังกล่าวนี้ 
หรือว่า เพราะเหตุที่แม้ญาตปริญญาและตีรณปริญญาก็มีปหานปริญญา (หรือมรรค) 
นั้นเป็นเป้าหมายอยู่โดยเฉพาะและเพราะเหตุที่โยคีละธรรมทั้งหลายเหล่าใด ธรรม 
ทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นธรรมที่ปรากฏแล้วและไตร่ตรองไว้แล้วโดยแน่นอนเพราะฉะนั้น 
พึงทราบว่าโดยปริยายนี้แม้ทั้ง ๓ ปริญญาก็เป็นกิจของมรรคญาณด้วยกัน 

ปหาน ๓ อย่าง 

[๘๔๘] คำว่า “แม้ (กิจคือ) ปหาน ... ก็มี ๓ อย่างเหมือนกัน” ความว่า ที่จริง 
แม้ปหาน (ประหาณคือการละ) ก็มี ๓ อย่างเหมือนปริญญานั้นแล คือ 

๑. วิกขัมภนปหาน ละด้วยการข่มไว้ 

๒. ตทังคปหาน ละองค์นั้นๆ ด้วยองค์นั้นๆ 

๓. สมุจเฉทปหาน ละโดยตัดขาด 

๑. วิกขัมภนปหาน 

ในปหาน ๓ อย่างนั้น การข่มธรรมที่เป็นข้าศึกทั้งหลายมีนิวรณ์เป็นต้น ไว้ด้วย 
โลกียสมาธินั้น ๆ เหมือนกั้นสาหร่ายไว้ด้วยหม้อที่แกว่งไปมาบนผิวนั้าซึ่งมีสาหร่าย 
นี้เรียกว่า วิกขัมภนปหาน แต่ในพระบาลี ท่านกล่าวไว้เฉพาะการข่มนิวรณ์ทั้งหลาย 
เท่านั้นว่า “และการละด้วยการข่มนิวรณ์ทั้งหลายไว้ของโยคีผู้ทำปฐมฌานให้เกิด” ดังนี้ 0 
พึงทราบว่า คำพระบาลีนั้น ท่านกล่าวไว้เพราะ (ปหาน) ปรากฏอยู่ เพราะว่า นิวรณ์ 
ทั้งหลายหาท่วมทับจิตทันทีทันใด ทั้งในตอนต้น ทั้งในตอนท้ายของฌานมิได้ ธรรม 
ทั้งหลายมีวิตกเป็นต้นก็ถูกข่มไว้ เฉพาะในขณะที่ฌานเป็นอัปปนาแล้วเท่านั้น เพราะ 
ฉะนั้น การข่มนิวรณ์ทั้งหลายไว้ จึงปรากฏชัด 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/'๒๔/๓๔ 


10-1996(1131-1182)8 


1173 


1/11/11, 12:05 



















๑๑๗๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๒. ตทังคปหาน 

[๘๔๙] ส่วนปหานใด ละธรรมที่พึงละนั้นๆ โดยความเป็นปฏิปักษ[ดยเฉพาะ 
ด้วยองค์ญาณนั้นๆ ซึ่งเป็นอวัยวะของวิปัสสนา เปรียบเหมือนการปหานความมืดได้ 
ด้วยประทีปที่จุดลุกโพลงในเวลากลางคืน นี้ เรียกว่า ตทังคปหาน 


ตทังคปหานตามวิปัสสนาญาณ 

ตทังคปหานนี้เป็นอย่างใด ? 

ก่อนอื่น ได้แก่ ปหาน คือการละ 


๑. 

๒. 


๓. 


๔. 

๔. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 


๑๑. 

๑๒. 


สักกายทิฏฐิ ด้วยการกำหนดเนามและรูป 

ทิฏฐิที่ไม่มีเหตุและปราศจากเหตุอันสมควรและมลทินคือความสงสัย ด้วย 
การกำหนดรู้ปัจจัย (ของนามและรูป) 

ความยึดถือโดยเป็นก้อนว่า “เรา,ของเรา” ด้วยการกำหนดรูโดยความเป็น 
กลุ่มก้อน 

ความสำคัญหมายรูในสิ่งที่มิใช่มรรคว่าเป็นมรรค ด้วยการกำหนดรู้สิ่ง 
เป็นมรรคและสิ่งไม่เป็นมรรค 
อุจเฉททิฏฐิ ด้วยเห็นความเกิดขึ้น 
สัสสตทิฏฐิ ด้วยเห็นความดับ 

ความหมายรูในสิ่งมีความน่ากลัวว่าไม'น่ากลัว ด้วยความปรากฏเป็นของ 
น่ากลัว 

ความหมายรู้ว่าเป็นที่ชื่นชมยินดี ด้วยการเห็นโทษชั่วร้าย 

ความหมายรู้ว่าน่าอภิรมย์ ด้วยการเห็นเนืองๆ ด้วยความเบื่อหน่าย 

ความไม่ปรารถนาเพื่อพ้นไป ด้วยความปรารถนาเพื่อพันไป 

ความไม่พิจารณาทบทวน ด้วยการพิจารณาทบทวน 

ความไม่วางเฉย ด้วยการวางเฉย 

ความยึดนั้นโดยขัดแย้งต่อสัจจะ ด้วยการคล้อยตาม 


10-1996(1131-1182)8 


1174 


1/5/11,2:59/\1\/เ 


๑ต. 


















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๗๕ 


มหาวิปัสสนา (5) (*9 

แต่หรือว่าปหานใด ใน มหาวิปัสสนา ๑๘ ๑ คือการละ 


๑. 

นิจจสัญญา 

ด้วย อนิจจานุปัสสนา 

๒. 

สุขสัญญา 

ด้วย ทุกขานุปัสสนา 

๓. 

อัดตสัญญา 

ด้วย อนัตตานุปัสสนา 

๔. 

ความเพลิดเพลิน 

ด้วย นิพพิทานุปัสสนา 

๕. 

ความกำหนัด 

ด้วย วิราคานุปัสสนา 

๖. 

สมุทัย 

ด้วย นิโรธานุปัสสนา 

๗. 

ความยึดถือ 

ด้วย ปฏินิสสัคคานุปัสสนา 

๘. 

ความหมายรู้ว่าเป็นก้อน 

ด้วย ขยานุปัสสนา 

๙. 

ความขวนขวาย 

ด้วย วยานุปัสสนา 

๑๐. 

ความหมายรู้ว่ายั่งยืน 

ด้วย วิปริณามานุปัสสนา 

๑๑. 

นิมิต 

ด้วย อนิมิตตานุปัสสนา 

๑๒. 

ความตั้งมั่น 

ด้วย อัปปณิหิตานุปัสสนา 

๑๓. 

ความยึดมั่น 

ด้วย สุญญตานุปัสสนา 

๑๕. 

ความยึดมั่นโดยยึดถือว่าเป็นสาระ 

ด้วย อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา 

๑๕. 

ความยึดมั่นคือความลุ่มหลง 

ด้วย ยถาภูตญาณทัสสนะ 

๑๖. 

ความยึดมั่น ด้วยความอาลัย 

ด้วย อาทีนวานุปัสสนา 

๑๗. 

ความไม่พิจารณาทบทวน 

ด้วย ปฏิสังขานุปัสสนา 

©๘. 

ความยึดมั่น ด้วยความผูกพัน 

ด้วย วิวัฏฏานุปัสสนา 


แม้ ปหาน ดังกล่าวนี้ก็เป็น ตทังคปหาน เหมือนกัน 

อธิบายความในมหาวิปัสสนาแต่ละข้อ ๒ 

[๘๕๐] ในมหาวิปัสสนา ๑๘ นั้น การละนิจจสัญญาเป็นต้นด้วยอนุปัสสนา ๗ 
มือนิจจานุปัสสนาเป็นต้นโดยประการใด การละด้วยประการนั้น ได้กล่าวไวิใน (ตอน 
ว่าด้วย) กังคานุปัสสนา เรียบร้อยแล้ว 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๔/๓๔ 

๑ ดูคำแปล มหาวิปัสสนา ๑๘ แต่ละอย่างในหน้า ๑๐๕๒-๑๐๕๔ ข้างต้น 


10-1996(1131-1182)8 


1175 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















๑๑๗๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

แต่คำว่า “ขยานุปัสสนา” หมายถึง ญาณของท่านผู้ทำการสลายตัวของความ 
เป็นก้อนออกไป แล้วเห็นความสิ้นไปอย่างนี้ว่า “ชื่อว่าไม่เที่ยงโดยความหมายว่าสิ้น 
ไป” การละฆนสัญญา (ความสำคัญว่า เป็นก้อน) ก็มีไต้ด้วยญาณนั้น 

คำว่า “วยานุปัสสนา” หมายถึง ความเป็นผู้เห็นความดับของสังขารทั้งหลาย 
โดยพิจารณาเห็นเองและโดยอนุมาน แล้วน้อมจิตไปในนิโรธ กล่าวคือความดับนั้น 
โดยเฉพาะซึ่งท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่า:- 

อารมฺมณานฺวเยน อุโก เอกววฏฺซีานา 

นิโรเธ อธิมุตุตตา วยลกฺขณวิปสฺสนา. 

แปลความว่า 

การกำหนดอารมณ์ทั้งสอง (คือทั้งที่เห็นและมิได้เห็น) 

โดยความเป็นอันเดียวกันโดยอำนวยตามอารมณ์ คือ 
ความน้อมจิตไปในนิโรธ ชื่อว่าวยอักขณวิปัสสนา (คือ 
การเห็นแจ้งซึ่งลักษณะแห่งความดับ) ๑ 

เป็นอันละความขวนขวายได้ด้วย วยานุปัสสนา นั้น เพราะว่าเมื่อโยคีเห็นอยู่ 
โดยแจ่มแจ้งว่า “บุคคลพึงขวนขวาย เพื่อประโยชน์แก่สังขารทั้งหลายเหล่าใด 
สังขารทั้งหลายเหล่านั้น มีความตับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้” จิต (ของโยคีนั้น) ก็ไม , 
น้อมไปในความขวนขวาย 

คำว่า “วิ ปริณามานุปัสสนา” หมายถึง การเห็นเลยขอบเขตนั้นๆ ไป แล้ว 
ดำเนินไปโดยประการอื่นด้วยอำนาจกัมมัฏฐานมีรูปสัตตกกัมมัฏฐานเป็นต้น หรือ 
ว่าการเห็นความแปรผันของสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอาการ ๒ อย่าง คือด้วยชรา ๑ ด้วย 
มรณะ ๑ เป็นอันละความ สำคัญ ว่ายั่งยืนได้ด้วยวิปริณามานุปั สส นานั้น 


๒ ดูอธิบาย มหาวิปัสสนา เหล่านี้ ใน สทฺธมฺมปกาสินี, น. ๑๒๕ 


10-1996(1131-1182)8 


1176 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๗๗ 


คำว่า “อนิมิตตานุปัสสนา” ได้แก่ อนิจจานุปัสสนานั่นเอง การละนิมิตว่าเที่ยง 
ก็มีได้ด้วยอนิจจานุปัสสนานั่น 

คำว่า “อัปปณิหิตานุปัสสนา” ได้แก่ ทุกขานุปัสสนานั่นเอง การละความ 
ทะเยอทะยานในสุขและความปรารถนาสุขก็มีได้ด้วยทุกขานุปัสสนานั่น 

คำว่า “สุญญตานุปัสสนา” ได้แก่ อนัตตานุปัสสนานั่นเอง การละความยึดนั่น 
ว่า “มีอัตตา” ก็มี’ได้ด้วยอนัตตานุปัสส'นานั่น 

คำว่า “อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา” หมายถึง วิปัสสนาที่รู้อารมณ์ มีรูปเป็นต้น 
แล้วเห็นความดับของอารมณ์นั่นด้วยและความดับของจิตซึ่งมีรูปเป็นต้นนั่นเป็น 
อารมณ์ด้วย แล้วถือไว้ซึ่งความว่างเปล่าเป็นต้น ด้วยอำนาจภังคญาณว่า “สังขาร 
ทั้งหลายนั่นแลแตกดับไป ความตายมีอยู่แก่สังขารทั้งหลาย ไม่มีใครๆ อื่น” ซึ่งท่าน 
กล่าวไว้แล้วอย่างนี้ว่า:- 

อารมฺมณณฺจ ปฏิสงฺขา ภงฺคณฺจ อนุปสฺสติ 

สุณฺณโต จ อุปฏฺซิานํ อธิปณฺณา วิปสฺสนา. 

แปลความว่า 

กำหนดเอารมณ์และเห็นเนืองๆซึ่งความดับกับทั้งความ 
ปรากฏโดยความว่างเปล่า คืออธิปัญญาวิปัสสนา ๑ 

วิปัสสนา (ดังกล่าว) นั่น ท่านเรียกว่า “อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา” เพราะทำ 
วิเคราะห์ศัพท์ว่า “ปัญญารู้ยิ่งด้วย เห็นแจ้งในธรรมทั้งหลายด้วย” ดังนี้ การละ 
ความยึดนั่นด้วยความยึดถือว่าเป็นแก่นสาร มีได้ด้วยอธิปัญญาธัมมวิปัสสนานั่น 
เพราะเห็นแล้วเป็นอย่างดีถึงความไม่มีสาระอันเที่ยงแท้และความไม่มีสาระ คืออัตตา 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๕๒/๘๓ 


10-1996(1131-1182)8 


1177 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















๑๑๗๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

คำว่า “ยถาภูตญาณทัสสนะความรู้ความเห็นตามเป็นจริง” ได้แก่ การกำหนด 
รู้นามและรูปพร้อมทั้งปัจจัย การละความยึดมั่นคือความลุ่มหลงซึ่งเป็นไปโดยนัย 
เป็นต้นว่า “เราได้มีมาแล้วในกาลอดีตหรือหนอแล” ๒ และโดยนัยเป็นต้นว่า “โลกเกิด 
มีขึ้นจากพระอิศวร” ดังนี้ (การละนี้) มีได้ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะนั้น 

คำว่า “อาทีนวานุปัสสนา ความเห็นเนืองๆ ซึ่งโทษชั่วร้าย” หมายถึง ญาณ 
กำหนดรู้ด้วยการเห็นโทษชั่วร้ายในภพ ๓ เป็นต้น ทุกหนทุกแห่ง ซึ่งเกิดขึ้นด้วย 
ความปรากฏเป็นของน่ากลัว (ภยตุปัฏฐานญาณ) การละความยึดมั่นด้วยความ 
อาลัยโดยเห็นว่า “ไม่ปรากฏสิ่งไรๆที่ควรติดอยู่” มีได้ด้วยอาทีนวานุปัสสนาญาณนั้น 

คำว่า “ปฏิสังขานุปัสสนา การตามดูด้วยการกำหนดรู้ทบทวน” ได้แก่ 
ปฏิลังขาญาณ ทำอุบายเพื่อการพ้นไป การละความไม่กำหนดรู้ทบทวน มีได้ด้วย 
ปฏิลังขาญาณนั้น 

คำว่า “วิวั ฏฏานุปัสสนา การตามเห็นเนืองๆ ด้วยจิตถอยกลับ” ได้แก่ 
ลังขารุเปกขาญาณและอนุโลมญาณ เพราะได้กล่าวไว้แล้วว่า ‘ไนเวลานั้น จิตของโยคี 
นั้นก็ถอยกลับ หวนกลับ วกกลับ จากสังขารทั้งปวง เหมือนหยดนั้าในใบบัว ซึ่งขอบ 
ใบงอนิดๆ” เพราะฉะนั้น การละความยึดมั่นด้วยความผูกพัน จึงมีได้ด้วย 
วิวัฏฏานุปัสสนานั้น อธิบายว่าการละความยึดมั่นด้วยกิเลสมีกามสังโยคเป็นต้น มีได้ 
ด้วยความไม , เป็นไปของกิเลส 

พึงทราบ ตทังคปหานโดยพิสดารด้วยประการดังกล่าวนี้ แต่ในพระบาลี ท่าน 
กล่าวแต่โดยสังเขปเท่านั้นว่า “และการละทิฏฐิทั้งหลายด้วยองค์นั้น ๆ ของท่านโยคีผู้ 
ทำสมาธิ ซึ่งมีส่วนเจาะทะลุให้เกิด” ๒ 


๑ ดู เทียบ ชุ. ป. (ไทย) อวด/๕๒/๘๓ 


10-1996(1131-1182)8 


1178 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๗๙ 


(ๆ. สมุจเฉทปหาน 

[๘๕๑] ส่วน ปหาน (คือการละ) ใด ละธรรมทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้นด้วย 
อริยมรรคญาณโดยอาการที่ธรรมทั้งหลายมีสังโยชน์เป็นต้นเหล่านั้นไม่เป็นไปได้อีกต่อไป 
เหมือนประหารต้นไม้ที่ถูกจักรวิเศษของสายฟ้าฟาด นี้เรียกว่า สมุจเฉทปหาน ซึ่ง 
ท่านกล่าวระบุถึงไว้ (ในพระบาลี) ว่า “อนึ่ง สมุจเฉทปหานของท่านโยคีผู้ทำมรรค 
ไปสู่ความดับ อันเป็นโลกุตดระให้เกิด” ดังนี้ ๑ 

ในปหานทั้ง ๓ เหล่านี้ ด้วยประการดังกล่าว ในญาณทัสสนวิสุทธินี้ท่านประสงค์ 
เอา สมุจเฉทปหาน อย่างเดียว 

และโดยเหตุที่แม่วิกขัมภนปหานและตทังคปหาน ในตอนต้นๆ ของโยคีนั้นก็มี 
สมุจเฉทปหานนั้นเป็นเป้าหมายโดยเฉพาะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโดยปริยายนี้พึงทราบว่า 
ปหานแม้ทั้ง ๓ ก็เป็นกิจของมรรคญาณด้วยกัน เพราะเปรียบเหมือนว่า ถึงแม้ 
กิจกรรมใดที่พระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์ ทรงทำไวิในกาลก่อนหน้านั้น ครั้นพระราชาผู้ 
ปลงพระชนม์ชีพพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์แล้วเสด็จเถลิงราชสมบัติ เขาก็กล่าวกันว่า 
กิจกรรมนี้และกิจกรรมนั้นพระราชา (องค์เถลิงราชสมบัติ) ทรงทำไว้ทั้งหมดนั้นแล 

สัจฉิกิริยา (ๆ ๖ 

[๘๕๒] คำว่า “แม้ลัจฉิกิริยาก็มี ๓ อย่างเหมือนกัน” ความว่า ลัจฉิกิริยาแม้ 
จำแนกเป็น ๒ อย่างคือ 

๑. โลกียสัจฉิกิริยา 
๒. โลกุตตรสัจฉิกิริยา 


๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย ๑๒/๑๘/๑๙ ๒ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย ๓๑/๒๔/๓๔ 

๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๔/๓๔ 

๒ สัจฉิกิริยา แปลตามศัพท์ว่า ทำให้เห็นด้วยดวงตาตนเอง, ส=ตนเอง+อักขิ=ดวงตา+กิริยา=ทำ, เทียบบาลี 
ว่า สกฺฃึ ก!รติ. แต่ด้วยอิทธิพลแบบสันสกฤต เพราะอยู่หน้า กร จึงแปลง กฺฃ เป็น จฺฉ เป็น สจฺฉิก!รติ, 


10-1996(1131-1182)8 


1179 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















๑ ๑ ด่ 0 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สำหรับโลกุตตรสัจฉิกิริยา มี ๓ อย่างโดยแตกต่างกันด้วยทัสสนะ และ ภาวนา 
ในสัจฉิกิริยา ๒ นั้น การสัมผัสฌานทั้งหลายมีปฐมฌานเป็นต้น ซึ่ง (มีที่) มาโดยนัย 
(พระบาลี) ว่า “ข้าพเจ้าเป็นผูได้ปฐมฌาน ... ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความชำนาญในปฐมฌาน 
... ปฐมฌานข้าพเจ้าทำให้เห็นแจ้งแล้ว” ๑ ดังนี้เป็นต้น ชื่อว่า โลกียสัจฉิกิริยา 

คำว่า “ผัสสนา (คือสัมผัส)” หมายถึงว่า การบรรลุแล้วถูกต้องด้วยการสัมผัส 
ด้วยญาณโดยประจักษ์ (แก , ตนเอง) ว่า “สิ่งนี้ข้าพเจ้าได้ประสบแล้ว” ความจริง ท่าน 
ก็หมายถึงความข้อ (หลัง) นี้แหละ จึงยก (หัวข้อ) ขึ้นแสดงว่า “ปัญญา'ในสัจฉิกิริยา 
ชื่อว่าญาณโดยความหมายว่าถูกต้อง” ดังนี้ ๒ แล้วกล่าวนิเทศของสัจฉิกิริยา (ต่อไป) 
ว่า “ธรรมทั้งหลายใดๆ เป็นธรรมที่ท่านทำให้เห็นแจ้งแล้ว ธรรมทั้งหลายนั้นๆ เป็น 
ธรรมที่ท่านสัมผัสแล้ว” ๓ อีกอย่างหนึ่ง ธรรมทั้งหลายเหล่าใดแม้มิได้ทำให้เกิดขึ้น 
ในสันดานของตนเอง แต่รู้แล้วทั้งสิ้นด้วยญาณโดยมิต้องอาศัยผู้อื่นเป็นปัจจัย ธรรม 
ทั้งหลายเหล่านั้น ชื่อว่าเป็นธรรมที่ทำให้เห็นแจ้งแล้วเช่นกัน แท้จริงด้วยเหตุนั้น 
นั้นเอง พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย สิ่งทั้งปวง ภิกษุพึงทำให้เห็นแจ้ง 
ภิกษุทั้งหลาย และสิ่งทั้งปวง ที่ภิกษุพึงทำให้เห็นแจ้งคืออะไร ? ภิกษุทั้งหลาย คือ 
จักษุ ภิกษุพึงทำให้เห็นแจ้ง ... "ดังนี้ ๔ เป็นต้น ทั้งยังกล่าวไว้ต่อไปอีกว่า “เมื่อเห็นรูป 
ก็ทำให้เห็นแจ้ง เมื่อเห็นเวทนา ... ฯลฯ ... เมื่อเห็นวิญญาณก็ทำให้เห็นแจ้ง เมื่อ 
เห็นจักษุ ... เห็นชราและมรณะ ... เห็นพระนิพพานอันหยั่งลงลู่อมตะก็ทำให้เห็นแจ้ง 
เพราะเหตุนี้ ธรรมทั้งหลายใดๆ เป็นธรรมที่ทำให้เห็นแจ้งแล้ว ธรรมทั้งหลายนั้นๆ 
ชื่อว่าเป็นธรรมที่ถูกต้องแล้ว” ดังนี้ ๕ 

แต่ว่า การเห็นพระนิพพานในขณะ (บรรลุ) ปฐมมรรค (โสดาปัตติมรรค) เป็น 
ทัสสนสัจฉิกิริยา (ทำให้เห็นแจ้งด้วยการเห็น) ส่วนในขณะแห่งมรรคอื่นที่เหลือ เป็น 


สจฺฉิกิริยา 

๑ ดูเทยบ ว. มหา. (ไทย ๑/๒๐© ว- ๒๐๔/๑๘๘-๑๘๙ 

๒ ดูเทียบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๔/© ว ๓ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๗๔/๑๒๖ 

๔ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๙/๔๖ ๕ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๒๙/๔๗ 


10-1996(1131-1182)8 


1180 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๒ ญาณทัสสนวิสุทธินิเทศ 


๑๑๘๑ 


ภาวนาสัจฉิกิริยา (ทำให้เห็นแจ้งด้วยการทำให้เกิด) ฉะนี้แล ในที่นี้ ท่านประสงค์ 
เอาสัจฉิกิริยาแม้ทั้ง ๒ อย่างนั้น เพราะฉะนั้น พึงทราบว่า การทำให้เห็นแจ้งซึ่ง 
พระนิพพานโดยทางทัสสนะและภาวนาเป็นกิจของญาณนี้ 

ภาวนา ๒ อย่าง 

[๘๕๓] คำว่า “ภาวนารู้กันแล้วว่ามี ๒ อย่าง” ความว่า ส่วน ภาวนา ท่าน 
ตกลงไว้ ๒ อย่างเท่านั้น คือ:- 

๑. โลกียภาวนา 
๒. โลกุตตรภาวนา 

ใน ๒ ภาวนานั้น การทำศีล สมาธิ และปัญญาทั้งหลายฝ่ายโลกิยะให้เกิดขึ้น 
และการอบรมสันดานด้วยศีล สมาธิ และปัญญาทั้งหลายฝ่ายโลกิยะนั้น เป็น โลกีย- 

ภาวนา 

การทำ ศีล สมาธิ และปัญญาทั้งหลายฝ่ายโลกุตดระให้เกิดขึ้น และการอบรม 
สันดานด้วยศีล สมาธิ และปัญญาทั้งหลายฝ่ายโลกุตดระนั้น เป็น โลกุตตรภาวนา 

ในภาวนาทั้งสองนั้น ในญาณทัสสนวิสุทธิกถานี้ ประสงค์เอาโลกุตตรภาวนา 
เพราะว่า (มรรค) ญาณแม้ทั้ง ๔ อย่างนี้ ทำศีลเป็นต้นที่เป็นโลกุตดระให้เกิดขึ้น 
โดยความเป็นปัจจัยมีสหชาตปัจจัยเป็นต้น ของศีล สมาธิ และปัญญาทั้งหลาย ที่ 
เป็นโลกุตดระเหล่านั้น และพระอริยบุคคลก็อบรมสันดาน (ของตน) ด้วยศีลเป็นต้น 
ที่เป็นโลกุตดระเหล่านั้น เพราะเหตุนี้โลกุดดรภาวนานั้นแล เป็นกิจของมรรคญาณนั้น 
ดังนี้แล 

“(๕) กิจทั้งหลายใด มีการกำหนดรู้เป็นต้น ในเวลาตรัสรู้ซึ่งกล่าวไว้แล้วนั้น 
โยคีควรทราบไว้ตามสภาวะทุกประการ” ด้วยประการดังกล่าวมานี้ ฉะนี้แล 

อนึ่ง เพื่อแสดงวิธีแห่งการทำปัญญาให้เกิด ซึ่งมีมาแต่โดยสรุปเท่านั้น อย่างนี้ว่า 


10-1996(1131-1182)8 


1181 


1/5/11,2:59/\1\/เ 


















๑๑๘๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สีเล ปติฏฺชิาย นโร สปณฺโณ 
จิตฺตํ ปณฺณณจ ภาวย 0 ฯเปฯ 

พระภิกษุ ผู้เป็นนรซน มีปัญญา ตั้งอยู่ในศีลแล้วพึงทำ 
สมาธิจิตและอริยปัญญาให้เกิด ฯลฯ ดังนี้ 

คำใดที่ข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้ว (ข้างต้น) ว่า “พระภิกษุผู้ทำวิสุทธิ ๒ (คอสีลวิสุทธิ 
และจิตตวิสุทธิ) อันเป็นรากเหง้าให้ถึงพร้อมแล้ว ทำวิสุทธิ ๕ (คือ- ทิฏ ฐ'วิสุทธิ กังขา¬ 
วตรณวิสุทธิ มัคคามัคคญาณทัสสนวิสุทธิ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ญาณทํสสน- 
ธิสุทธิ) อันเป็นลำต้นให้ถึงพร้อมอยู่ พึงทำปัญญาให้เกิดขึ้น” ดังนี้ คำนั้นเป็นอัน 
ข้าพเจ้าขยายความพิสดารแล้วด้วยคำมีประมาณดังกล่าวมานี้ และปัญหากรรมว่า 
“ควรทำปัญญาให้เกิดอย่างไร” นี้ ข้าพเจ้าก็ได้วิสัชนาแล้วด้วยประการฉะนี้ 

ปริจเฉทที่ ๒๒ ชื่อว่า ญาณทัสส'นวิสุ'ทธิ'นิเทศ 
ในอธิการแห่งปัญญาภาวนา ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 
อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996(1131-1182)8 


1182 


1/5/11,2:59/\1\/เ 



















ปริปีเฉทที่ ๒๓ 
ปญญาภาาฬาฬิสังสฬิเหฟึ 


[๘๕๔] อนึ่ง ปัญหากรรมใด ที่เรากล่าวไว้ว่า “อะไร เป็นอานิสงส์ของปัญญา 
ภาวนา (การทำวิปัสสนามรรคปัญญาให้เกิด)” ๑ (บัดนี้) เราจะกล่าวแกิในปัญหา 
กรรมนั้น (ต่อไป) 

ความจริง ขึ้นชื่อว่า ปัญญาภาวนา (คือการทำวิปัสสนามรรคปัญญาให้เกิด) นี้ 
มีอานิสงส์หลายร้อยอย่าง การที่จะประกาศอานิสงส์ของปัญญาภาวนานั้นโดยพิสดาร 
แม่ใช้เวลายาวนานก็ทำมิได้ง่าย แต่พึงทราบอานิสงส์ของปัญญาภาวนานั้นโดย 
สังเขปไว้ดังนี้ คือ:- 

๑. นานากิเลสวิทฺธํสนํ ทำลายกิเลสต่าง ๆ 

๒. อริยผลรสานุภวนํ เสวยรสของพระอริยผล 

๓. นิโรธสมาปตฺดิสมาปชฺซนสมตฺถตา สามารถเช้านิโรธสมาบัติได้ 
๔. อาทุเนยฺยภาวาทิสิทธิ สำเร็จความเป็นอาหุไนยบุคคลเป็นต้น 

๑. นานากิเลส วิทฺธํ สนํ - ทำลายกิเลสต่างๆ 

[๘๔๔] ในอานิสงส์ทั้งหลายนั้น การทำลายกิเลสต่างๆ ใด โดยความเป็น 
สักกายทิฏฐิเป็นต้น ที่เรากล่าวมาแล้วตั้งแต่นามรูปปริจเฉทญาณ (ญาณกำหนดรู้ 
นามและรูป) ชัอนี้พึงทราบว่า เป็นอานิสงส์ของปัญญาภาวนาฝ่ายโลกิยะ การทำลาย 
กิเลสต่างๆ ใดโดยความเป็นสังโยชน์เป็นต้น ในขณะ (บรรลุ) พระอริยมรรค ที่เรา 
กล่าวมาแล้ว ชัอนี้พึงทราบว่า เป็นอานิสงส์ของปัญญาภาวนา ฝ่ายโสกุดตระ 

ภีมเวคานุปติตา อสนึว สิลุจฺจเย 

วายุเวคสมุฏฺริโต อรณฺณมิว ปาวโก. 

๑ ท่านระบุไว้แล้วในเบื้องด้นของ ขันธนิเทศ (วิสุทฺธิ. (บาลี) ๒/๔๒๑/๗๔ 
ว่า ปัญญา ได้แก่ วิปัสสนาญาณ สัมปยุตด้วยกุศลจิต 


10-1996 (1183-1208)8 


1183 


1/5/11,3:00/\1\/เ 




















6) 6) ๘ (3; 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อนฺธการํ วิย รวิ 
ทีฆรตฺตานุปติต 0 
กิเลสซาล 0 ปฌฺณา หิ 
สนฺทิฏฺริกมโต ๑ ซณฺณา 


สเตชุชฺชลมณฺฑโล 
สพฺพานตฺถริธายก 0 . 
วิทฺธํสยติ ภาวิตา 
อานิสํสมิม 0 อิธ. 


แปลความว่า 


ความจริง วิปัสสนาปัญญาที่โยคีทำให้เกิดขึ้นแล้ว ย่อม 
ทำลายข่ายกิเลส ที่ติดตามมาตลอดกาลนาน สร้างสรรค์ 
แต่สิ่งไม่เป็นประโยชน์ทุกอย่างให้พินาศไป เหมือนสายฟ้า 
ที่ฟาดลงมาด้วยความเร็วน่าหวาดกลัว ทำลายภูเขาศิลา 
ทั้งหลายให้พังพินาศ เหมือนไฟไหม้ป่าที่ลุกโหมขึ้นด้วย 
แรงพายุ ทำลายป่าให้มอดไหม้ไป เหมือนดวงอาทิตย์ซึ่ง 
มีมณฑลรัศมีรุ่งโรจน์ด้วยความร้อนของตน กำจัดความ 
มืดให้สลายไป เพราะฉะนั้น ๑ บัณฑิตพึงทราบอานิสงส์ 
ในปัญญาภาวนานี้ ซึ่งเป็นอานิสงส์ที่เห็นประจักษ์ด้วย 
ตนเองนี้ 


๒. อริยผลรสานุภวนํ - เสวยรสของพระอริยผล 

[๘๕๖] ข้อว่า “เสวยรสของพระอริยผล” หมายถึงว่า และมิใช่แต่ทำลายกิเลส 
ต่างๆ อย่างเดียวเท่านั้น แม้การเสวยรสของพระอริยผลก็เป็นอานิสงส์ของปัญญา 
ภาวนาด้วยเช่นกัน เพราะสามัญญผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นท่านเรียกว่า “พระอริยผล” 
การเสวยรสของพระอริยผลนั้นมีอยู่โดย ๒ อาการ คือดำเนินไปในมรรควิถี ๑ ดำเนิน 
ไปโดยทางผลสมาบัติ ๑ ใน ๒ อาการนั้น การดำเนินไปในมรรควิถีของพระอริยผลนั้น 
ได้ชี้แจงไว้เรียบร้อยแล้ว ( ตอนว่าด้วยมรรคญาณข้างต้น) 

[๘๕๗] อีกประการหนึ่ง เพื่ออำนวยตามพระเถระทั้งหลายซึ่งกล่าวว่า “เพียง 
แต่การละลังโยชน์ได้เท่านั้นก็ชื่อว่าได้ผล ธรรมสิ่งไรๆ อื่น หามีไม่” ดังนี้ ควรชี้แนะ 


๑ สนฺทิฎริกมโต “ สนฺทิฎริกํ อโต, อโต “ ตสฺมา 


10-1996 (1183-1208)8 


1184 


1/5/11,3:00/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


© © 6^5 


พระสูตรแม้ (ดังต่อไป) นี้ ความว่า “ปัญญาในการระงับประโยค (ความเพียรอย่างสูง) 
ชื่อว่า ญาณใน (อริย) ผลเป็นอย่างไร ? คือสัมมาทิฏฐิโดยความหมายว่าเห็นในขณะ 
(บรรลุ) โสดาปัตติมรรค ออก'โป'จากมิจฉาทิฎฐิ ออกไปจากกิเลสทั้งหลายอันเป็นไป 
ตามมิจฉาทิฏฐินั้นด้วย จากขันธ์ทั้งหลายอันเป็นไปตามมิจฉาทิฏฐินั้นด้วย และจาก 
นิมิตทั้งปวงภายนอกด้วย เพราะระงับประโยคนั้นได้แล้ว สัมมาทิฏฐิก็เกิดขึ้น นี้ คือ 
ผลของมรรค” ๑ ควรนำพระสูตรนี้มากล่าวโดยพิสดาร 

อีกทั้งมีคำพระบาลีว่าอย่างนี้ คือ “ธรรมเหล่านี้ คืออริยมรรค ๔ และสามัญญ- 
ผล ๔ เป็นธรรมมีอารมณ์หาประมาณมิได้” ๒ (และ) “มห็เคคตธรรม (เนาสัญญว- 
นาสัญญายตนะ) เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก , ธรรมหาประมาณมิได้” ดังนี้ ๓ เป็นต้น 
เป็นคำสาธกในเรื่องนี้ 


ผลสมาบัติ 

[๘๕๘] อนึ่ง เพื่อแสดงความเป็นไปในผลสมาบัติของพระอริยผลนั้น มีปัญหา 
กรรม (คือการทำคำถาม) อยู่ (๕ ข้อ) ดังนี้ คือ:- 

๑. ผลสมาบัติ คืออะไร ? 

๒. บุคคลพวกไร เข้าผลสมาบัตินั้น บุคคลพวกไรไม , เข้า 
๓. เข้า (ผลสมาบัติ) เพื่ออะไร 

๔. การเข้าผลสมาบัตินั้น เป็นอย่างไร การตั้งอยู่เป็นอย่างไร การออก 
เป็นอย่างไร 

๕. อะไรเป็นลำดับของผลจิต และผลจิตเป็นลำดับของอะไร 
[๘๕๙] ในปัญหากรรมทั้งหลายนั้น 

ข้อ ๑. ที่ว่า “ผลสมาบัติคืออะไร” คือการเข้าอยู่ในความดับ (นิโรธ คือพระ 
นิพพาน) ของอริยผลจิต 


๑ ดูเทยบ ขุ. ป. (ไทย) ๓๑/๖๓/๑๐๒ ๒ ดูเทยบ อภิ. สงฺ. (ไทย) ๓๔/๑๔๒๒/๓๕๐ 

๓ ดูเทียบ อภิ. ป. (ไทย) ๔๑/๖๒/๔๓๙ 


10-1996 (1183-1208)8 


1185 


1/5/11,3:00/\1\/เ 



















6)6)ด่เ) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


[๘๖๐] ข้อ ๒. ที่ว่า “บุคคลพวกไร เข้าผลสมาบัตินั้น พวกไรไม่เข้า” ในชัอนี้ 
มีความตกลงดังนี้ “ปุถุชนทั้งหลายแม้ทั้งปวงไม่เข้า เพราะเหตุไร ? เพราะมิได้บรรลุ 
ส่วนพระอริยะทั้งหลายแม้ทุกท่าน เข้า (ผลสมาบัติ) เพราะเหตุไร ? เพราะท่านได้ 
บรรลุแล้ว แต่ว่า พระอริยบุคคลชั้นสูง ไม่เข้าผลสมาบัติชั้นตํ่า เพราะ (พระอริย 
บุคคลชั้นสูง) ท่านมีกิเลสสังโยชน์เบื้องตํ่าระงับไปแล้วด้วยการเข้าถึงความเป็น (พระ 
อริยะ) บุคคลอื่น และพระอริยบุคคลชั้นตํ่าก็ไม่เข้าผลสมาบัติชั้นสูง เพราะท่านยัง 
มิได้บรรลุแต่พระอริยบุคคลทั้งหลายท่านเข้าผลสมาบัติ(ตามชั้น)ของตนๆ เท่านั้น” 


0^ 




ดงน 


แต่ทว่า ท่านเกจิอาจารย์ทั้งหลาย กล่าวว่า “ถึงแม้พระโสดาบันและพระสกทา- 
คามีก็ไม่เข้า (ผลสมาบัติ) เฉพาะพระอริยบุคคลชั้นสูง (พระอนาคามีและพระอรหันต์) 
๒ จำพวกเท่านั้น เข้าผลสมาบัติ” และเหตุผลของเกจิอาจารย์เหล่านั้น มีว่าดังนี้ คือ 
“เพราะพระอริยบุคคลชั้นสูงทั้ง ๒ จำพวกเหล่านี้ เป็นผู้กระทำให้บริบูรณ์ในสมาธิ” 
คำของพวกเกจิอาจารย์นั้นไม่เป็นเหตุผลเลย เพราะแม้แต่ , ปุถุชนยังเข้าโลกียสมาธิ'ที่ 
ตนเองได้แล้ว และประโยชน์อะไรด้วยการคิดว่ามีเหตุผลและไม่เป็นเหตุผลในข้อนี้ ใน 
พระบาลีเองท่านก็กล่าวไว้แล้วมิใช่หรือว่า “โคตรภูธรรม ๑๐ บังเกิดขึ้นด้วยอำนาจ 
วิปัสสนา คืออะไรบ้าง ? คือญาณ ชื่อว่าโคตรภู เพราะครอบงำ ความเกิด ความ 
เป็นไป ... ฯลฯ ... ความคับแค้นใจ นิมิตคือสังขารภายนอก เพื่อมุ่งหมายได้เฉพาะ 
ซึ่งโสดาปัตติมรรค ชื่อว่าโคตรภู เพราะครอบงำความเกิดขึ้น ... ฯลฯ ... นิมิตคือ 
สังขารภายนอก เพื่อต้องการเข้าโสดาปัตติผลสมาบัติ ... เพื่อมุ่งหมายได้เฉพาะซึ่ง 
สกทาคามิมรรค ... ฯลฯ ... เพื่อต้องการเข้าอรหัตตผลสมาบัติ ... เพื่อต้องการเข้า 
สุญญตวิหารสมาบัติ ... เพื่อต้องการเข้าอนิมิตตวิหารสมาบัติ” ดังนี้ ๑ เพราะฉะนั้น 
ควรถึงความตกลงในชัอนี้ได้ว่า “พระอริยเจ้าแม้ทุกท่านเข้าผลสมาบัติของตน ๆ” 

[๘๖๑] ข้อ ๓. ที่ ว่า “เข้า (ผลสมาบัติ) เพื่ออะไร” ตอบว่า เพื่ออยู่เป็นสุขใน 
ทิฏฐธรรม(คือในชีวิตปัจจุบันนี้)เปรียบเหมือนพระราชาทรงเสวยสุขในราชสมบัติ(และ) 
เทวดาทั้งหลายก็เสวยสุขในทิพยสมบัติฉันใด พระอริยเจ้าทั้งหลาย ท่านคิดว่าจัก 
เสวยโลถุตตรสุขชั้นอริยะ แล้วทำการกำหนดเวลา (ก่อน) แล้วเข้าผลสมาบัติ ใน 
ขณะที่ท่านปรารถนาต้องการ 


๑ ดูเทยบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๖๐/๙๗-๙๘ 


10-1996 (1183-1208)8 


1186 


1/5/11,3:00/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


๑๑๘๗ 


[๘๖๒] ข้อ ๔. ที่ว่า “การเข้าผลสมาบัตินั้น เป็นอย่างไร การตั้งอยู่เป็นอย่างไร 
การออกเป็นอย่างไร” ตอบว่า ก่อนอื่น การเข้าผลสมาบัตินั้น มีอยู่โดย ๒ อาการ 
คือเพราะไม่มนสิการอารมณ์อื่น นอกจากพระนิพพาน ๑ เพราะมนสิการแต่พระ 
นิพพาน ๑ สมดังท่านพระสารีบุตรเถระกล่าว (ตอบท่านมหาโกฏฐิกเถระ) ว่า “อาวุโส 
ปัจจัยของการเข้าเจโตวิมุตติ ซึ่งไม , มีนิมิต (คอพระนิพพาน) มี ๒ ประการแล คือไม่ 
มนสิการนิมิตทั้งปวง ๑ มนสิการแต่ธาตุซึ่งไม่มีนิมิต ๑” ดังนี้ ๑ แต่ทว่า ใน 
ผลสมาบัตินี้ มีลำดับของการเข้า ดังนี้ 

[๘๖๓] จริงอยู่ พระอริยสาวก ผู้มีความประสงค์จะเข้าผลสมาบัติ ต้องไปอยู่ 
ในที่ลับ ปลีกตนอยู่โดยเฉพาะ กำหนดเห็นสังขารทั้งหลายด้วยวิปัสสนาญาณ มี 
อุทยพยญาณเป็นต้น เมื่อพระอริยสาวกนั้นมีวิปัสสนาญาณดำเนินไปโดยลำดับ ครั้น 
ในลำดับของโคตรภูญาณ ซึ่งมีสังขารเป็นอารมณ์ ๒ จิตก็เข้าอยู่ในความดับ (นิโรธ) 
ด้วยสามารถผลสมาบัติ อนึ่ง ในการเข้าผลสมาบัตินี้ ผลจิตเท่านั้นบังเกิดขึ้นแม้แก่ 
พระเสขะ เพราะเป็นผู้มีจิตน้อมไปในผลสมาบัติอยู่แล้ว มรรคจิตหาเกิดไม่ 

แต่ทว่า พระอาจารย์ทั้งหลายเหล่าใด กล่าวว่า “พระโสดาบันครั้นคิดว่า ‘ฉันจัก 
เข้าผลสมาบัติ , แล้วตั้งต้นเจริญวิปัสสนาไปก็เป็นพระสกทาคามี และพระสกทาคามี 
คิดว่า ‘ฉันจักเข้าผลสมาบัติ , แล้วเริ่มเจริญวิปัสสนาไปก็เป็นพระอนาคามี” ดังนี้ 
ควรกล่าวกะพระอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นว่า “เมื่อเป็นอย่างนั้น พระอนาคามีก็จัก 
เป็นพระอรหันต์ พระอรหันต์ก็จักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ 
จักเป็นพระพุทธเจ้า” เพราะฉะนั้น คำไรๆ ของพระอาจารย์ทั้งหลายนี้แม้มิได้ถูก 
ปฏิเสธไว้ด้วยพระบาลีโดยตรงก็มิควรยึดถือแม้ด้วยประการฉะนี้ แต่ว่าควรยึดถือดัง 
ต่อไปนี้เท่านั้น คือว่า “ผลจิตเท่านั้นเกิดขึ้นแม้แก่พระเสขะ มรรคจิตหาเกิดขึ้นไม่ 
และผลจิตของพระเสขะนั้น ถ้ามรรคที่พระเสขะนี้บรรลุเป็นมรรคอยู่ในระดับปฐมฌาน 
ผลจิตเป็นไปในระดับปฐมฌานเท่านั้นเกิดขึ้น ถ้ามรรคที่บรรลุอยู่ในระดับของฌานใด 
ฌานหนึ่งมีทุติยฌานเป็นต้น ผลจิตก็เป็นไปในระดับของฌานใดฌานหนึ่งมีทุติยฌาน 
เป็นต้นเช่นกันเกิดขึ้น” ดังนี้ 

๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๘/๔๙๖ 

๒ โปรดสังเกต โคตรภูญาณ ในมรรควิถี มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ แต่ในทางผลสมาบัติ มีสังขาร 
เป็นอารมณ์ 


10-1996 (1183-1208)8 


1187 


1/5/11,3:00/\1\/เ 



















๑๑๘๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


การเข้าผลสมาบัตินั้น มีอยู่ด้วยอาการดังกล่าวนี้ก่อน 

[๘๖๔] ส่วนการตั้งอยู่ของผลสมาบัตินั้น มีอยู่โดยอาการ ๓ อย่าง ตามคำ 
(ของท่านพระสารีบุตรเถระ) ว่า “อาวุโส ปัจจัยของการตั้งอยู่ของเจโตวิมุตติ ซึ่งหา 
นิมิตมิได้ มี ๓ ประการแล คือไม , มนสิการนิมิต (สังขาร) ทั้งปวง ๑ มนสิการ (นิพพาน) 
ธาตุ ซึ่งไม่มีนิมิต ๑ และกระทำกำหนดไว้ก่อน ๑” ดังนี้ ๑ คำว่า “กระทำกำหนดไว้ก่อน” 
ในคำของท่านพระสารีบุตรเถระนั้น หมายความว่า การกำหนดกาลเวลาไว้ก่อนเข้า 
ผลสมาบัติ อธิบายว่า เพราะพระอริยสาวกนั้นกำหนดไว้ว่า “ฉันจักออกในกาลเวลา 
ชื่อโน้น” กาลเวลา (ที่กำหนดไว้) นั้น ยังไม่มาถึงเพียงใด การตั้งอยู่ (ของผลสมาบัติ) 
ก็มีอยู่เพียงนั้น การตั้งอยู่ของผลสมาบัตินั้นมีอยู่อย่างนี้แล 

[๘๖๕] แต่การออกของผลสมาบัตินั้น มีอยู่โดยอาการ ๒ อย่าง ตามคำ (ของ 
ท่านพระสารีบุตรเถระ) ว่า “อาวุโส ปัจจัยของการออกของเจโตวิมุตติ ซึ่งไม่มีนิมิต มี 
๒ประการแล คือมนสิการนิมิตทั้งปวง ๑ ไม่มนสิการ(นิพพาน)ธาตุซึ่งไม , มีนิมิต ๑” 
ดังนี้ 5, ในคำ (ของท่านพระสารีบุตรเถระ) นั้น คำว่า “นิมิตทั้งปวง” หมายถึง นิมิตคือ 
รูป นิมิตคือเวทนา นิมิตคือสัญญา นิมิตคือสังขาร และนิมิตคือวิญญาณ อนึ่ง พระ 
อริยสาวกมิได้มนสิการนิมิตทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้โดยรวมเป็นอันเดียวกันก็จริง แต่ 
ท่านกล่าวคำว่า “นิมิตทั้งปวง” นี้ไวิโดยการรวมความไว้ทุกประการ เพราะฉะนั้น 
นิมิตใดเป็นอารมณ์ของภวังค์ เมื่อพระอริยสาวกมนสิการนิมิตนั้นก็เป็นการออกจาก 
ผลสมาบัติด้วยประการฉะนี้ 

พึงทราบการออกของผลสมาบัตินั้นด้วยอาการดังกล่าวนี้ 

[๘๖๖] ข้อ ๔. ที่ว่า “อะไรเป็นลำดับของผลจิต และผลจิตเป็นลำดับของ 
อะไร ” ตอบว่า ก่อนอื่น ผลจิตนั้นแหละเป็นลำดับของผลจิต หรือว่าภวังค์เป็นลำดับ 
ของผลจิต แต่ผลจิตมาเป็นลำดับของมรรคก็มี เป็นลำดับของผลจิตก็มี เป็นลำดับ 
ของโคตรภูก็มี เป็นลำดับของเนวสัญญานาสัญญายตนะก็มี ในผลจิตทั้งหลายนั้น 
(ถ้าเป็น) ในมรรควิถี ผลจิตเป็นลำดับของมรรค ผลจิตหลังๆ มาเป็นลำดับของผล 
จิตก่อนๆ (แต่)ในผลสมาบัติ ผลจิตข้างหน้าๆ มาเป็นลำดับของโคตรภู และพึงทราบ 
ว่า ในผลสมาบัตินี้ อนุโลมญาณ คือโคตรภู เพราะพระผู้มีพระภาคตรัสคำนี้ไวิใน 

๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๘/๔๙๖ 


10-1996 (1183-1208)8 


1188 


1/5/11,3:00/\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


๑๑๘๙ 


คัมภีร์ปัฏฐานว่า “อนุโลมญาณของพระอรหันต์ เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัยแก่ผล 
สมาบัติ” ๑ “อนุโลมญาณของพระเสขะทั้งหลาย เป็นปัจจัย โดยอนันดรปัจจัยแก่ผล 
สมาบัติ” ดังนื้ ๒ การออกจากความดับ (นิโรธ) มีด้วยผลจิตใด ผลจิตนั้น มาเป็นลำดับ 
ของเนาสัญญานาสัญญายตนะ ดังนี้แล ในผลจิตทั้งหลายนั้น ยกเว้นผลจิตที่เกิดใน 
มรรควิถีเสียแล้ว ผลจิตที่เหลือนอกนั้นทั้งหมดชื่อว่าเป็นไปด้วยอำนาจผลสมาบัติ (แต่) 
จะด้วยการเกิดขึ้น ในมรรควิถี หรือในผลสมาบัติก็ตาม (ท่านกล่าวไว้ว่า) 


ปฏิปฺปสุสทฺธทรถ 0 
วนุตโลกามิสํ สนุต 0 
โอซวนุเตน สุจินา 
เยน สาตาติสาเตน 
ต 0 สุขนุตสฺส อริยสฺส 
ผลสฺส ปณณ 0 ภาเวตฺวา 
ตสุมา อริยผลสุเสต 0 
วิปสสนาภาวนาย 


อมตารมมณ่ สุก 
สามณณผลมุตฺตม 0 . 

สุเขน อภิสนุทิต 0 
อมเตน มธุ๊ วิย. 

รสภูตมนุตฺตรํ 

ยสุมา วินุทติ ปณฺฑิโต. 

รสานุภวนํ อิธ 

อานิสํโสติ วจุจติ. 


แปลความว่า 


สามัญญผลอันประเสริฐสุดยอด ระงับความทุกข์ทน 
กระวนกระวาย คายกามารมณ์เครื่องล่อใจของโลกออกไป 
มีอมตนิพพานเป็นอารมณ์ สงบ ผ่องใส ท่วมท้นด้วย 
ความสุข บริสุทธ มีโอซะ แช่มขื่นอ่อนหวานเป็นอย่างยิ่ง 
ประดุจนํ้าหวานที่เจือปนด้วยนํ้าอมฤต เพราะเหตุที่ท่าน 
บัณฑิตได้ทำวิปัสสนาปัญญาให้เกิดขึ้น จึงประสบความ 
สุขอันประเสริฐยิ่งนั้น ซึ่งเป็นรสของพระอริยผลนั้น เพราะ 
ฉะนั้น ท่านจึงกล่าวในที่นี้ว่า การเสวยรสของพระอริยผล 
ดังกล่าวนี้ เป็นอานิสงส์ของวิปัสสนาภาวนา 


๑ ดูเทียบ อภิ. ป. (ไทย) ๔๐/๔๑๗/๒๖๔ ๒ ดูเทียบ อภิ. ป. (ไทย) ๔๐/๔๑๗/๒๖๔ 

๓ ปรมตฺถทีปนี อุทานวณฺณนา, (บาลี) น. ๔๖ และ สทฺธมฺมปกาสินี, (บาลี) น. ๑๒๔ เป็น “สุข 0 ” 


10-1996 (1183-1208)8 


1189 


1/5/11,3:00/\1\/เ 



















๑๑?;๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๓. นิโรธสมาปตฺติสมาปชฺชนสมตฺถตา - สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ 

[๘๖๗] ข้อว่า “สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ ,, หมายถึงว่า มิ เพียงแต่เสวยรส 
ของพระอริยผลอย่างเดียวเท่านั้น แต่พึงทราบว่าแม้ความสามารถในการเข้านิโรธ 
สมาบัติก็เป็นอานิสงส์ของปัญญาภาวนานี้ด้วย 

ในคำสังเขปความว่า “สามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ ,, นั้น เพื่อเข้าใจแจ่มแจ้งเรื่อง 
นิโรธสมาบัติ มีปัญหากรรมอยู่ (๘ ข้อ) ดังนี้ คือ 

๑. นิโรธสมาบัติ คืออะไร 

๒. บุคคลพวกไรเข้านิโรธสมาบัตินั้นได้ พวกไรเข้าไม่ได้ 
๓. เข้าไดในภพไหน 
๔. เข้าเพื่ออะไร 

๔. การเข้านิโรธสมาบัตินั้น เป็นอย่างไร การตั้งอยู่เป็นอย่างไร การ 
ออกเป็นอย่างไร 

๖. จิตของผู้ออกแล้ว (จากนิโรธสมาบัติ) น้อมไปในอะไร 
๗. คนตายแล้ว กับท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติ มีความต่างกันอย่างไร 
๘. นิโรธสมาบัติ เป็นสังขตะ หรืออสังขตะ เป็นโลกิยะ หรือโลกุตตระ 
เป็นนิปผันนะ (สำเร็จ) หรืออนิปผันนะ (ไม่สำเร็จ) 

[๘๖๘] ในปัญหากรรม (ทั้ง ๘) นั้น 

ข้อ ๑. ที่ว่า นิโรธสมาบัติคืออะไร คือความไม่เป็นไปของธรรมทั้งหลาย คือจิตและ 
เจตสิกด้วยการดับไปโดยลำดับ 

ข้อ ๒. ที่ว่า“บุคคลพวกไรเข้านิโรธสมาบัตินั้นได้พวกไรเข้าไม่ได้ ,, ตอบว่า ปุถุชน 
ทั้งหลายแม้ทั้งปวง พระโสดาบันและพระสกทาคามีทั้งหลายทั้งปวง ๑ และพระอนาคามี 
กับทั้งพระอรหันต์ทั้งหลายที่เป็นสุกขวิปัสสกเข้าไม่ได้ แต่พระอนาคามีทั้งหลายและ 
พระอรหันตขีณาสพทั้งหลายผู้!ด้สมาบัติ ๘ เข้านิโรธสมาบัติได้ เพราะท่านกล่าวไว้ว่า 
“ปัญญาในความเป็นผู้มีความชำนาญด้วยญาณจริยา ๑๖ ด้วยสมาธิจริยา ๙ เพราะ 
เป็นผู้ประกอบด้วยพละ ๒ และเพราะความสงบไปแห่งสังขาร ๓ ชื่อว่า ญาณในการเข้า 

๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๓๔/๓ และดูอธิบายต่อไปข้างหน้า ในเล่มนี้ 


10-1996 (1183-1208)8 


1190 


1/5/11,3:00 / \1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


© © ^3 © 


นิโรธสมาบัติ” 0 และสัมปทา (คือการเข้านิโรธสมาบัติได้) นี้นอกจากพระอนาคามีและ 
พระขีณาสพทั้งหลายผูได้สมาบัติ ๘ แล้ว บุคคลทั้งหลายอื่น หามีไม่ เพราะฉะนั้น 
พระอนาคามีและพระขีณาสพทั้งหลาย ผู้!ด้สมาบัติ ๘ เหล่านั้นเท่านั้น เข้า (นิโรธ 
สมาบัติ) ได้ บุคคลทั้งหลายอื่นเข้าไม่ได้ 

อธิบายพละ ๒ สังขาร ๓ ญาณจริยา ๑๖ สมาธิจริยา ๙ และวสี ๕ 

[๘๖๙] ถามว่า “แต่พละ (กำลัง) ๒ ในที่นี้ คืออะไรบ้าง สังขาร ๓ เป็นไฉน 
ญาณจริยา ๑๖ คืออะไรบ้าง สมาธิจริยา ๙ คืออะไรบ้าง ความเป็นผู้มีความชำนาญ 
(วสี) เป็นไฉน” ดังนี้ 

ตอบว่า “คำไรๆ ที่เราจะต้องกล่าวตอบในคำถามนี้ หามีไม่ คำตอบทั้งหมดนี้ 
ท่านได้กล่าวไวในนิเทศของอุเทศนี้เรียบร้อยแล้ว ดังพระบาลี (ในปฏิสัมภิทามรรค 
แปลความ) ว่า 


สมถพละ 

คำว่า “ด้วยพละ ๒” ได้แก่ พละ ๒ คือสมถพละ (กำลังของสมถะ) ๑ วิปัสสนา 
พละ (กำลังของวิปัสสนา) ๑ สมถพละ เป็นไฉน คือความที่จิตมีอารมณ์เดียว ความ 
ไม่ฟ้ง'ซ่านด้วยเนกขัมมะ (สังกัปปะ) ชื่อว่า สมถพละ ความที่จิตมีอารมณ์เดียว 
ความไม่ฟ้งซ่านด้วยความไม'มีพยาบาท ... ด้วยอาโลกสัญญา ... ด้วยอวิกเขปะ 
(ความ ไม่ ฟ้งซ่าน) ... ฯลฯ ... ด้วยเป็นผู้ตามเห็นเนืองๆ ด้วยการสลัดทิ้งไปหายใจเข้า ... 
ด้วยเป็นผู้ตามเห็นเนืองๆ ด้วยการสลัดทิ้งไปหายใจออก ชื่อว่า สมถพละ 

สมถพละ ในคำว่า “สมถพละ” ดังนี้โดยความหมายว่ากระไร ชื่อว่า สมถพละ 
เพราะไม่หวั่นไหวไปในเพราะนิวรณ์ด้วยปฐมฌาน ชื่อว่า สมถพละ เพราะไม่หวั่นไหวไป 
ในวิตกและวิจารด้วยทุติยฌาน ... ฯลฯ ... ชื่อว่าสมถพละ เพราะไม่หวั่นไหวไปใน 
เพราะอากิญจัญญายตนสัญญาด้วยเนาสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ ชื่อว่าสมถพละ 
เพราะไม่หวั่นไหวไป ไม่เคลื่อนไป ไม่สั่นสะเทือนไป ในเพราะอุทธัจจะ และในเพราะ 
กิเลสอันเป็นไปกับด้วยอุทธัจจะและในเพราะขันธ์ (ที่สัมปยุตด้วยอุทธัจจะ) 

๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๓๔/๓ และดูอธิบายต่อไปข้างหน้า ในเล่มนี้ 


10-1996 (1183-1208)8 


1191 


1/5/11,3:00/\1\/เ 



















๑๑๙๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


วิปัสสนาพละ 

วิปัสสนาพละ เป็นไฉน คืออนิจจานุปัสสนา (ความเห็นเนือง ๆโดยความไม่เที่ยง) 
ชื่อว่า วิปัสสนาพละ ทุกขานุปัสสนา(ความเห็นเนืองๆโดยความเป็นทุกข์)...อนัดตา¬ 
นปัสสนา (ความเห็นเนืองๆ โดยความเป็นอนัตตา) ... นิพพิทานุปัสสนา (ความเห็น 
เนืองๆ ด้วยความเบื่อหน่าย) ... วิราคานุปัสสนา (ความเห็นเนืองๆ ด้วยความปราศ 
จากกำหนัด)... นิโรธานุปัสสนา (ความเห็นเนือง ๆ ซึ่งความดับ)... ปฏินิสสัคคานุปัสสนา 
(ความเห็นเนืองๆ ด้วยการสลัดทิ้งไป) ชื่อว่าวิปัสสนาพละ ความเห็นเนืองๆ โดย 
ความไม่เที่ยงในรูป ... ความเห็นเนืองๆ ด้วยการสลัดทิ้งไปในรูป ชื่อว่าวิปัสสนาพละ 
ความเห็นเนืองๆ โดยความไม่เที่ยงในเวทนา ... ในสัญญา ... ในสังขารทั้งหลาย ... 
ในวิญญาณ ... ฯลฯ ... ในจักษุ ... ในชราและมรณะ ... ความเห็นเนืองๆ ด้วยการ 
สลัดทิ้งไป ... ในชราและมรณะ ชื่อว่า วิปัสสนาพละ 

วิปัสสนาพละ ในคำว่า “วิปัสสนาพละ” ดังนี้ โดยความหมายว่ากระไร ชื่อว่า 
วิปัสสนาพละ เพราะไม่หวั่นไหวไปในนิจจสัญญา (ความสำคัญว่าเที่ยง) ด้วยอนิจจา- 
นปัสสนา ... เพราะไม่หวั่นไหวไปในสุขสัญญา (ความสำคัญว่าเป็นสุข) ด้วย 
ทุกขานุปัสสนา ... เพราะไม , หวั่นไหวไปในอัตตสัญญา (ความสำคัญว่ามีอัตตา) 
ด้วยอนัตตานุปัสสนา ... เพราะไม่หวั่นไหวไปในความเพลิดเพลิน ด้วยนิพพิทานุปัสสนา 
... เพราะไม่หวั่นไหวไปในราคะ ด้วยวิราคานุปัสสนา ... เพราะไม่หวั่นไหวไปในสมุทัย 
ด้วยนิโรธานุปัสสนา ... ชื่อว่าวิปัสสนาพละ เพราะไม , หวั่นไหวไปในความยึดถือไว้ 
ด้วยปฏินิสสัคคานุปัสสนา ชื่อว่าวิปัสสนาพละ เพราะไม่หวั่นไหวไป ไม , เคลื่อนไป ไม่ 
สนสะเทือนไป ในอวิชชา และในกิเลสอันเป็นไปกับด้วยอวิชชา และในขันธ์ (อันสัมปยุต 
ด้วยอวิชชา) นี้ คือวิปัสสนาพละ 


สังขาร ๓ 

คำว่า “เพราะความสงบไปแห่งสังขาร ๓” ถามว่า เพราะความสงบไปแห่งสังขาร 
๓ เหล่าไหน ตอบว่า วจีสังขาร คือวิตกและวิจารของท่านผู้เข้าทุติยฌานเป็นอันสงบ 
ไปแล้ว ๑ กายสังขาร คือลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของท่านผู้เข้าจตุตกฌาน 
เป็นอันสงบไปแล้ว ๑ จิตตสังขาร คือสัญญาและเวทนาของท่านผู้เข้าสัญญาเวทยิต¬ 
นโรธ เป็นอันสงบไปแล้ว ๑ เพราะความสงบไปแห่งสังขารทั้งหลาย ๓ เหล่านี้ 


10-1996 (1183-1208)8 


1192 


1/5/11,3:00/\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


๑๑๙๓ 


ญาณจริยา ๑๖ 

คำว่า “ด้วยญาณจริยา ๑๖” ถามว่า ด้วยญาณจริยา ๑๖ เหล่าไหน ตอบว่า 
อนิจจานุปัสสนา ชื่อว่าญาณจริยา ๑ ทุกขานุปัสสนา ชื่อว่า ... ๑ อนัตตานุปัสสนา ... 
๑ นิพพิทานุปัสสนา ... ๑ วิราคานุปัสสนา ... ๑ นิโรธานุปัสสนา ... ๑ ปฏินิสสัคคา¬ 
น ปัสส'นา ... ๑ วิวัฏฏานุปัสสนาชื่อว่าญาณจริยา ๑ โสดาปัตติมรรคชื่อว่าญาณจริยา 
๑ โสดาปัตติผลสมาบัติ ชื่อว่าญาณจริยา ๑ สกทาคามิมรรค ... ๑ สกทาคามิผล 
สมาบัติ ... ๑ อนาคามิมรรค ๑ ...อนาคามิผลสมาบัติ ... ๑ อรหัตตมรรค ... ๑ 
อรหัตตผลสมาบัติ ชื่อว่า ญาณจริยา ๑ ด้วยญาณจริยา ๑๖ เหล่านี้ 


สมาธิจริยา ๙ 

คำว่า “ด้วยสมาธิจริยา ๙” ถามว่า ด้วยสมาธิจริยา ๙ เหล่าไหน ตอบว่า 
ปฐมฌาน ชื่อว่า สมาธิจริยา ๑ ทุติยฌาน ... ๑ ฯลฯ เนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
ชื่อว่า สมาธิจริยา ๑ วิตก วิจาร ปีติ สุข และ'จิตเตสัคคตา เพื่อมุ่งหมายได้ปฐมฌาน ... 
ฯลฯ ... วิตก วิจาร ปีติ สุข และ 1 จิตเตสัคคตา เพื่อมุ่งหมายได้ณวสัญญานาสัญญา- 
ตนสมาบัติ ๑ (รวมกับอุปจารสมาธิของสมาบัติ ๘ อีก ๑) ด้วยสมาธิจริยา ๙ เหล่านี้ 


วสี ๕ 


คำว่า “วสี - มีความชำนาญ”® หมายถึง วสี ๔ คือ 

๑. อาวัชซนวสี ความชำนาญในการรำลึก 

๒. สมาปัซซนวสี ความชำนาญในการเข้า 

๓. อธิฏฐานวสี ความชำนาญในการตั้งอยู่ 


๔. วุฏฐานวสี ความชำนาญในการออก 

๔. ปัจจเวกขณวสี ความชำนาญในการพิจารณาทบทวน 


การรำลึกถึงปฐมฌานได้ ณที่ตนปรารถนา ในเวลาต้องการตลอดเวลาต้องการ 
ไม่มีความชักข้าในการรำลึก ดังนี้ เรียกว่า อาวัชชนวสี ๑ เข้าปฐมฌานได้ ณ ที่ตน 
ปรารถนา ในเวลาต้องการ ตลอดเวลาต้องการไม่มีความชักข้าในการเข้า ดังนี้เรียกว่า 


๑ วสี ท่านแก้ไว้ ๒ ความ คือ ความชำนาญ หรือ (บุคคลผู้) มีความชำนาญ 


10-1996 (1183-1208)8 


1193 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 



















© © 6* (^ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

สมาปัชชนวสี ๑ ตั้งอยู่ (ในปฐมฌาน) ได้ ณ ที่ตนปรารถนา ในเวลาต้องการ ตลอด 
เวลาต้องการ ไม่มีความชักช้าในการตั้งอยู่ ดังนี้ เรียกว่า อธิฏฐานวสี ๑ ออก (จาก 
ปฐมฌาน) ได้ ณ ที่ตนปรารถนา ในเวลาต้องการ ตลอดเวลาต้องการ ไม่มีความ 
ชักช้าในการออก ดังนี้ เรียกว่า วุฏฐานวสี ๑ พิจารณาทบทวน (ปฐมฌาน) ได้ ณที่ 
ตนปรารถนา ในเวลาต้องการ ตลอดเวลาต้องการ ไม่มีความชักช้าในการพิจารณา 
ทบทวน ดังนี้ เรียกว่า ปัจจเวกขณวสี ๑ รำลึกถึงทุติยฌาน ... ฯลฯ ... ถึงเนว 
สัญญานาสัญญายตนสมาบัติได้ ณ ที่ตนปรารถนา ในเวลาต้องการ ตลอดเวลา 
ต้องการ... ฯลฯ... พิจารณาทบทวน ... ไม่มีความชักช้าในการพิจารณาทบทวนดังนี้ 
เรียกว่า ปัจจเวกขณวสี ๑ วสี มี ๕ ดังนี้แล ๑ 

[๘๗๐] ความจริง นิเทศของคำว่า “ด้วยญาณจริยา ๑๖” นี้ ในพระบาลี 
(ปฏิสัมภิทามรรคข้างต้น) นั้น เป็นนิเทศสูงสุด (รวมยอดทั้งหมด) แต่ว่า พระ 
อนาคามีท่านมีปัญญาในความเป็นผู้ชำนาญ (วสีภาวตาปัญญา) ด้วยญาณจริยา ๑๔ 
(ไม่ถึง ๑๖ เพราะท่านยังมิได้บรรลุมรรคและผลสุดยอด คือพระอรหัตต์)หากมีคำถามว่า 
“ถ้าอย่างนั้น พระสกทาคามีก็ไม่มีวสีภาวตาปัญญา ด้วยญาณจริยา ๑๒ และ 
พระโสดาบันก็ไม่มีด้วยญาณจริยา ๑๐ หรือ”ตอบว่า(พระสกทาคามีและพระโสดาบัน) 
ท่านไม่มีวสีภาวตาปัญญา เพราะท่านยังละราคะมีกามคุณ ๕ อันเป็นวัตถุที่ตั้งซึ่ง 
เป็นอันตรายแก่สมาธิไม่ได้ เพราะท่านละราคะมีกามคุณ ๔ อันเป็นที่ตั้งนั้นไม่ได้ 
เพราะฉะนั้น สมถพละ (ของพระสกทาคามีและพระโสดาบัน) จึงยังไม่บริบูรณ์ เมื่อ 
สมถพละนั้นไม่บริบูรณ์ ท่านก็หาสามารถเข้านิโรธสมาบัติที่ต้องเข้าด้วยพละ ๒ ไดไม , 
ส่วนพระอนาคามีท่านละราคะนั้นได้แล้ว เพราะฉะนั้น พระอนาคามีนี้ จึงเป็นผู้มีพละ 
บริบูรณ์ ท่านสามารถเข้านิโรธสมาบัติได้ เพราะความเป็นผู้มีพละ (ทั้ง ๒) บริบูรณ์ 
เพราะฉะนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้ว่า “ณวสัญญานาสัญญายตนกุศลของพระ 
อนาคามีผู้ออกจากนิโรธ เป็นปัจจัยโดยอนันตรปัจจัย แก , การเข้าผลสมาบัติ” ๒ จริงอยู่ 
คำนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสไว่ในปัฏฐานมหาปกรณ์ ทรงหมายถึงการออกจากนิโรธ 
ของพระอนาคามีโดยเฉพาะ ฉะนี้แล 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) อวด/ ๘๕/๑๔๓-๑๔๔ และ ดู-สทฺธมฺมปกาสินี, (บาลี) น. ๓๗๑-๓๘๑ 
๒ ดูเทียบ อภิ. ป. (ไทย) ๔๐/๔๑๗/๒๖๔ 


10-1996 (1183-1208)8 


1194 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 



















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


©©^ (3ะ 


[๘๗๑] ข้อ ๓. ที่ว่า “เข้าไดํในภพไหน” ตอบว่า ‘ในปัญจ่โวการภพ (ถามว่า) 
เพราะเหตุไร (ตอบ) เพราะเป็นสภาพของสมาบัติโดยลำดับ (อนุปุพพสมาปัตติ) 
ส่วนในจตุโวการภพ (อรูปภพ) รูปสมาบัติทั้งหลายมีปฐมฌานเป็นต้นไม่เกิดขึ้น 
เพราะฉะนั้น จึงไม่สามารถเข้า (นิโรธสมาบัติ) ในภพนั้นได้” แต่บรรดาเกจิอาจารย์ 
ทั้งหลายกล่าวว่า “เพราะไม่มี (หทย) วัตถุ” (คือเพราะไม่มีวัตถุ คือกรชกาย) 

[๘๗๒] ข้อ ๔. ที่ว่า “เข้าเพื่ออะไร” ตอบว่า (พระอนาคามีและพระขีณาสพผู้ 
ได้สมาบัติ ๘) ท่านเบื่อหน่ายในความเป็นไปและความแตกดับของสังขารทั้งหลาย 
จึงคิดว่า “เราจักเป็นผู้!ม่มีจิตบรรลุความดับคล้ายพระนิพพาน อยู่เป็นสุขในทิฏฐ- 
ธรรมนี้เสียเลย” แล้วเข้า (นิโรธสมาบัติ) 

[๘๗๓] ข้อ ๔. ที่ว่า “และการเข้านิโรธสมาบัตินั้นเป็นอย่างไร” ตอบว่า (การ 
เข้านิโรธสมาบัติเป็นของพระอนาคามีและพระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ ๘) ผู้เพียร 
พยายามโดยทางสมถะและวิปัสสนา ซึ่งทำบุพพกิจ (กิจเบื้องต้น) แล้ว ทำเนา- 
สัญญานาสัญญายตน (สมาบัติ) ให้ดับไป การเข้านิโรธสมาบัตินั้น มีอยู่ด้วยอาการ 
อย่างนี้ 

เพราะว่าท่านผู้ที่เพียรพยายามโดยทางสมถะอย่างเดียว ท่านผู้นั้นครั้นบรรลุ 
เนาสัญญานาสัญญายตนสมาบัติแล้วก็ยับยั้งอยู่ ส่วนท่านผู้ที่เพียรพยายามโดยทาง 
วิปัสสนาอย่างเดียว ครั้นบรรลุผลสมาบัติแล้วก็ยับยั้งอยู่ แต่ท่านผู้ที่เพียรพยายาม 
โดยทาง (สมถะและวิปัสสนา) ทั้งสองนั้นแล ครั้นทำบุพพกิจแล้ว ทำเนาสัญญานา- 
สัญญายตนสมาบัติให้ดับไป ท่านผู้นั้นเข้านิโรธสมาบัตินั้นได้ นี้คือความสังเขป ใน 
การเข้านิโรธสมาบัตินี้ ด้วยประการฉะนี้ 

[๘๗๔] ส่วนความพิสดารมีดังต่อไปนี้ 

พระภิกษุในพระศาสนานี้ มีความปรารถนาจะเข้านิโรธสมาบัติ ทำภัตกิจ (ฉัน 
อาหาร) แล้ว ล้างมือและเท้าดีแล้ว นั่งคู้ , บัลลังก์ ตั้งกายตรง เข้าไปตั้งสติไว้เฉพาะหน้า 
อยู่บนอาสนะที่ปูลาดไว้ดีแล้วในโอกาส(สถานที่)เงียบสจัดพระภิกษุนั้นเข้าปฐมฌาน 
แล้วออก (จากปฐมฌานนั้น) กำหนดเห็นด้วยวิปัสสนา ซึ่งสังขารทั้งหลาย ใน 
ปฐมฌานนั้นโดยความไม่เที่ยง โดยความเป็นทุกข์ โดยความเป็นอนัตตา 


10-1996 (1183-1208)8 


1195 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 


















๑๑๙๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

วิปัสสนา ๓ 

แต่วิปัสสนา นี้ มี ยา อย่าง คือ 

๑. สังขาร , ปริคัณหณก'วิปัสสนา วิปัสสนากำหนดรู้สังขาร 

๒. ผลสมาปัตติวิปัสสนา วิปัสสนาของผลสมาบัติ 

๓. นิโรธสมาปัตติวิปัสสนา วิปัสสนาของนิโรธสมาบัติ 

ในวิปัสสนา ๓ อย่างนั้น วิปัสสนากำหนดรู้สังขาร เป็นอย่างอ่อนหรืออย่างแก่ 
ก็ตาม เป็นปทัฏฐาน (ทางบรรลุ) แห่งมรรค ได้เช่นกัน วิปัสสนาของผลสมาบัติ ต้อง 
เป็นอย่างแก , จริงๆ เช่นเดียวกับมรรคภาวนาจึงใช่ได้ แต่วิปัสสนาของนิโรธสมาบัติ 
ต้องไม่อ่อนเกินไป ไม่แก่เกินไป จึงใช่ได้ 

เพราะฉะนั้น พระภิกษุนี้จึงกำหนดเห็นสังขารทั้งหลายเหล่านั้นด้วยวิปัสสนา 
ซึ่งไม่อ่อนเกินไป ไม่แก , เกินไป จากนั้นก็เข้าทุติยฌาน ครั้นออกแล้ว กำหนดเห็นด้วย 
วิปัสสนาซึ่งสังขารทั้งหลาย ในทุติยฌานนั้น เหมือน (เมื่อออกจากปฐมฌาน) อย่าง 
นั้นแหละ จากนั้นก็เข้าตติยฌาน ... ไปจนถึง ... จากนั้นก็เข้าวิญญาณัญจายตนะ 
ครั้นออกแล้ว กำหนดเห็นด้วยวิปัสสนา ซึ่งสังขารทั้งหลาย ในวิญญาณัญจายตนะ 
นั้นเหมือนอย่างนั้นนั้นแหละ 


บุพพกิจ ๔ ในการเข้านิโรธสมาบัติ 

ในลำดับนั้นก็เข้าอากิญจัญญายตนะ ครั้นออกแล้ว จึงกระทำบุพพกิจ (กิจเบื้อง 
ต้น) ๔ อย่าง คือ 

๑. นานาพัทธอวิโกปนะ ไม่ทำให้สิ่งของที่เนื่องด้วยพระภิกษุต่างๆ เสียหาย 
๒. สังฆปฏิมานนะ การรอคอยของสงฆ์ 

๓. สัตถุปักโกสนะ การทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดา 

๔. สัทธาน'ปริจเฉท กำหนดกาลเวลา 

๑. ไม่ทำให้สิ่งของเนื่องด้วยพระภิกษุต่างๆ เสียหาย 

[๘๗๕] ในบุพพกิจ ๔ อย่างนั้น ข้อว่า “ไม่ทำให้สิ่งของเนื่องด้วยพระภิกษุ 
ต่างๆ เสียหาย” ความว่า วัตถุใด มิใช่เป็นของเกี่ยวเนื่องแต่ผู้เดียวกับพระภิกษุ 


10-1996 (1183-1208)8 


1196 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


๑๑๙๗ 


(ผู้เข้านิโรธสมาบัติ) นี้แต่เป็นของใช้เกี่ยวเนื่องกับพระภิกษุต่าง ๆ อยู่ด้วย (เช่น) บาตร 
และจีวรก็ดี เตียงและตั่งก็ดี เคหะที่อยู่อาศัยก็ดี ก็หรือบริขารไรๆ อื่นก็ดี วัตถุนั้น 
จะไม่เสียหาย คือจะไม , พินาศไปด้วยไฟ (ไหม้) ด้วยฟ้า (พัดไป) ด้วยลม (ทำลาย) 
ด้วยโจร (ลักขโมย) และหนู (กัด) เป็นต้น ด้วยประการใด ภิกษุนั้นพึงอธิษฐานไว้ 
ด้วยประการนั้น 

ในการนั้น มีวิธีอธิษฐานดังนี้ว่า “ภายใน ๗ วันนี้ ขอวัตถุสิ่งนี้และสิ่งนี้ (ระบุ ชื่อ 
สิ่งของ) จงอย่าถูกไฟไหม้ จงอย่าถูกนั้าพัดไป จงอย่าถูกลมทำลาย จงอย่าถูกพวก 
โจรลัก จงอย่าถูกสัตว์มีหนูเป็นต้นกัด” ครั้นอธิษฐานอย่างนี้แล้ว จะไม่มีอันตรายไรๆ 
แก , วัตถุนั้นตลอด ๗ วัน แต่เมื่อพระภิกษุนั้นไม่อธิษฐานไว้ วัตถุจักพินาศไปด้วยไฟ 
เป็นต้น เหมือนของท่านมหานาคเถระ 

เล่ากันว่า พระเถระเข้าไปบิณฑบาตในบ้านของอุบาสิกาผู้เป็นโยมมารดา 
อุบาสิกาถวายยาคูแล้วนิมนตํให้ท่านนั่งในโรงฉัน พระเถระนั่งเข้านิโรธ เมื่อท่านนั่ง 
(เข้านิโรธ) อยู่นั้น โรงฉันถูกไฟไหม้ พระภิกษุนอกนั้นต่างถืออาสนะที่นั่งของตนๆ 
พากันหนีไป พวกชาวบ้านมาชุมนุมกัน ครั้นเห็นพระเถระก็พากันกล่าว (ตำหนิ) ว่า 
“พระสมณะขี้เกียจๆ” ไฟไหม้หญ้า (มุงหลังคา) ไหมีไม่ไผ่ และไหมีไม้กระดาน ลุก 
ล้อมรอบพระเถระ พวกชาวบ้านช่วยกันเอาหม้อตักนั้ามาดับไฟ แล้วนำเล้าถ่านออก 
ไปทำเป็นวงรอบ (พระเถระ) แล้วโปรยปรายดอกไม้ พากันยืนนมัสการอยู่ พระเถระ 
ออก (จากนิโรธ) ตามกาลเวลาที่ท่านกำหนดไว้ ครั้นเห็นพวกชาวบ้านเหล่านั้นก็คิดว่า 
“ฉันเกิดเป็นคนปรากฏชัดเสียแล้ว” จึงเหาะขี้นลู่เวหาส ไปยังเกาะปิยังคุ 

นี้ ชื่อว่า เป็นการไม่ทำให้สิ่งของที่เนื่องด้วยพระภิกษุต่างๆ เสียหาย แต่วัตถุสิ่ง 
ใดที่เป็นของเกี่ยวเนื่องแต่ตนผู้เดียว จะเป็นผ้านุ่งและผ้าห่มก็ดี เป็นอาสนะสำหรับ 
รองนั่งก็ดี กิจด้วยการอธิษฐานในวัตถุสิ่งนั้นเป็นส่วนต่างหาก หามีไม่ ท่านผู้เข้า 
นิโรธจะคุ้มครองรักษาวัตถุสิ่งนั้นไว้ด้วยอำนาจ (ของนิโรธ) สมาบัตินั้นแล เหมือนอย่าง 
ของท่านพระสัญซี , วะ อีกทั้งท่านได้กล่าวคำนี้ไว้ว่า “ฤทธอันแผ่กระจาย'ไปด้วยสมาธิ 
ของท่านพระสัญชีวะ ฤทธิ้อันแผ่กระจายไปด้วยสมาธิของท่านพระสารีบุตร” ดังนี้ ๑ 


๑ ดูเทียบ ชุ. ป. (ไทย) ๓๑/๑๖/๕๗๐ 


10-1996 (1183-1208)8 


1197 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 



















06)^ค่ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


๒. การรอคอยของสงฆ์ 

[๘๗๖] ข้อว่า “การรอคอยของสงฆ์” หมายถึง การคอย คือการรอคอยของ 
สงฆ์ ความว่า พระภิกษุรูปหนึ่งยังไม่มาตราบใด (สงฆ์) จะยังไม , ทำสังฆกรรมตราบนั้น 
และการรอคอยในที่นี้ หาใช่เป็นบุพพกิจของการเข้านิโรธนี้มิได้ แต่การรำลึกถึงการ 
รอคอยเป็นบุพพกิจ เพราะฉะนั้น พระภิกษุผู้จะเข้านิโรธพึงรำลึกถึงอย่างนี้ว่า “เมื่อ 
ฉันนั้งเข้านิโรธอยู่ตลอด ๗ วัน ถ้าว่าสงฆ์จะมีความปรารถนาเพื่อทำกรรมทั้งหลาย มี 
ญัตติกรรมเป็นต้น กรรมไรๆ ก็ตาม ฉันจักออก (จากนิโรธ) ทันทีทันใดที่พระภิกษุไรๆ 
ยังมิทันมาเรียกฉัน” เพราะว่าพระภิกษุนั้นทำอย่างนี้แล้ว จึงเข้า (นิโรธ) ก็จะออกได้ 
ทันทีในเวลานั้น แต่พระภิกษุใดมิได้กระทำอย่างนั้น และสงฆ์ประชุมกันแล้วไม่เห็น 
พระภิกษุนั้น จะถามว่า “ภิกษุรูปโน้นไปไหน” ครั้นมีผู้บอกว่า “เข้านิโรธ” สงฆ์ก็จะ 
ส่งพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดไปตามว่า “จงไปเรียกพระภิกษุรูปนั้นมาตามคำของสงฆ์” 
ครั้นพระภิกษุ (ผู้!ปตาม) นั้น ยืนอยู่ในที่ใกล้พอที่พระภิกษุผู้เข้านิโรธนั้นจะได้ยิน 
แล้วเพียงแต่บอกว่า “อาวุโส สงฆ์รอคอยท่านอยู่” ดังนี้เท่านั้น การออก (จากนิโรธ) 
ก็มีในทันที เพราะว่า ชื่อว่าอาณาของสงฆ์ เป็นการหนักอย่างนี้ เพราะฉะนั้น พระ 
ภิกษุผู้เข้านิโรธควรรำลึกถึงการรอคอยของสงฆ์นั้น แล้วจึงเข้า (นิโรธ) โดยอาการ 
ที่จะออกได้เองทีเดียว 


๓. การทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดา 

[๘๗๗] แม่ในข้อว่า “การทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดา” นี้ก็หมายถึง 
การรำลึกถึงการทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดานั้นเอง เป็น (บุพพ) กิจของพระ 
ภิกษุผู้เข้านิโรธนี้ เพราะฉะนั้น แม้การทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดานั้น พระ 
ภิกษุก็ควรรำลึกถึงโดยอาการอย่างนี้ว่า “เมื่อข้าพเจ้านั้งเข้านิโรธอยู่ตลอด ๗ วัน ล้า 
พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติสิกขาบทในเรื่องที่เกิดขึ้น หรือว่าจะทรงแสดงธรรมใน 
เพราะความเกิดเรื่องขึ้นอย่างนั้น ข้าพเจ้าจักออกทันทีในชั่วเวลาที่ใครๆ ยังไม , มาเรียก 
ข้าพเจ้า” ดังนี้ เพราะว่าพระภิกษุนั้นครั้นทำอย่างนี้แล้วนั่ง (เข้านิโรธ) ก็จะออกไดใน 
เวลานั้นโดยแท้ แต่พระภิกษุใดไม่กระทำอย่างนั้น เมื่อสงฆ์ประชุมกันแล้ว และ 
พระบรมศาสดาทรงทอดพระเนตรไม่เห็นพระภิกษุนั้น ทรงมีรับสั่งถามว่า “ภิกษุรูป 
โน้นไปไหน” ครั้นมีพระภิกษุกราบทูลว่า “เข้านิโรธ” จะโปรดส่งพระภิกษุบางรูปไป 
ตามด้วยพระดำรัสว่า “เธอจงไปเรียกภิกษุนั้นตามคำของเรา” ครั้นพระภิกษุนั้นไป 


10-1996 (1183-1208)8 


1198 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


๑๑๙๙ 


ยืนอยู่ในที่ใกล้พอที่พระภิกษุผู้เข้านิโรธนั้นจะได้ยิน แล้วเพียงแต่บอกว่า “พระบรม 
ศาสดาทรงมีรับสั่งหาท่าน” ดังนี้เท่านั้นก็ออก (จากนิโรธ) เพราะว่าการทรงมีรับสั่ง 
หาของพระบรมศาสดา เป็นการหนักอย่างนี้ เพราะฉะนั้น พระภิกษุผู้เข้านิโรธพึง 
รำลึกถึงการทรงมีรับสั่งหาของพระบรมศาสดานั้น แล้วเข้า (นิโรธ) โดยอาการที่จะ 
ออกได้เองนั้นเทียว 


๔. กำหนดกาลเวลา 

[๘๗๘] ข้อว่า “กำหนดกาลเวลา” หมายถึง กำหนดกาลเวลาของชีวิต เพราะ 
ว่าพระภิกษุผู้นี้ ควรเป็นผู้ฉลาดอย่างดีในการกำหนดกาลเวลา ต้องรำลึกดูก่อนว่า 
“อายุสังขารของตนจักเป็นไปได้ตลอด ๗ วัน (หรือ) จักไม่เป็นไป” แล้วจึงเข้า เพราะล้าว่า 
ไม่รำลึกถึงอายุสังขารซึ่งจะดับไปภายใน ๗ วันก่อนแล้วเข้า (นิโรธ) ไซร้ นิโรธสมาบัติ 
ของพระภิกษุนั้นก็มิสามารถป้องกันความตายได้ พระภิกษุนั้นต้องออกจากสมาบัติ 
ไปในระหว่างนั้นเอง เพราะความตายภายในนิโรธหามีไม่ เพราะฉะนั้น พระภิกษุผู้ 
เข้านิโรธสมาบัติพึงรำลึกกำหนดกาลเวลา (ของชีวิต) ก่อนแล้วจึงเข้า เพราะว่า 
บุพพกิจข้ออื่นที่เหลือ (อีก ๓ อย่าง) แม้จะไม , นึกถึงก็ได้แต่ว่ากำหนดกาลเวลา (ของชีวิต) 
นี้ ท่านว่า ต้องนึกถึงไวิโดยแท้ 


การเข้านิโรธสมาบัติ 

[๘๗๙] พระภิกษุนั้นครั้นเข้าอากิญจัญญายตนะแล้วออก กระทำบุพพกิจ (๔) 
นี้ ดังกล่าวนั้นแล้ว จึงเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะ ครั้นแล้วก็ผ่านวารจิตไป ๑ หรือ 
๒ วาระ แล้วเป็นผู้!ม่มีจิตสัมผัสนิโรธ (ความดับ) 

ถามว่า “แต่เพราะเหตุไร กัดจิต ๒ ดวงไป จิตของพระภิกษุ (ผู้เข้านิโรธ) นั้น จึง 
ไม่เป็นไร” (ตอบว่า) “เพราะเป็นประโยคของนิโรธ” ความจริง การที่พระภิกษุนี้ 
กระทำธรรมคือสมถะและวิปัสสนา ๒ อย่างเทียมเข้าคู่กัน แล้วขึ้นสู่สมาบัติ ๘ นี้ 
เป็นประโยคของอนุ ปุพพนิโรธ (คือการดับไปของฌานมีปฐมฌานเป็นต้น และอนุ- 
ปัสสนาทั้งหลายนั้นๆโดยลำดับ)หาใช่ประโยคของการเข้าเนวสัญญานาสัญญายตน- 
สมาบัติไม่ เพราะเหตุนี้ จิตทั้งหลาย (ของพระภิกษุนั้น) จึงไม่เป็นไปเกินจิต ๒ ดวง 
เพราะเป็นประโยคของนิโรธ แต่ว่าพระภิกษุใด ครั้นออกจากอากิญจัญญายตนะแล้ว 


10-1996 (1183-1208)8 


1199 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 


















๑๒๐๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ไม่ทำบุพพกิจ(ดังกล่าว)นี้เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะไปเลยพระภิกษุนั้นมิสามารถ 
เป็นผู้!ม'มีจิตต่อไปได้ แต่จะถอยกลับมาตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนะอย่างเดิม และใน 
เรื่องนี้ ควรกล่าวถึงอุปมาด้วยบุรุษผูไม่เคยเดินทาง (ลู่สถานที่ไม , เคยไป) 

เล่ากันว่า บุรุษผู้หนึ่ง ไม , เคยเดินทางสายหนึ่ง ครั้นมาถึงลำห้วย ๑ หรือแผ่นหิน 
ซึ่งร้อนด้วยแสงแดดแผดเผาอย่างแรงกล้า ที่ทอดไว้ (เป็นสะพาน) ข้ามหล่มนั้าลึก 6 ’ 
อยู่ระหว่างทางก็ไม่ถกผ้านุ่งและผ้าห่มนั้นให้กระชับเสียก่อน ลงลู่ลำห้วยเลย ด้วย 
ความกลัวบริขารเปียกจึงกลับมายืนอยู่ริมฝังข้างนี้อย่างเดิมอีก แม้ก้าวเหยียบแผ่น 
หินก็ร้อนเท้า จึงกลับมายืนอยู่ ณ ฝังนี้อย่างเดิมอีกในอุปมานั้น เปรียบความเหมือนว่า 
บุรุษผู้นั้น เพราะมิได้ถกผ้านุ่งและผ้าห่มให้กระชับ พอลงไปยังลำห้วยเท่านั้น และ 
พอก้าวเหยียบแผ่นหินที่ร้อนเท่านั้นก็ถอยกลับมายืนอยู่ ณ ฝังข้างนี้อย่างเดิม ฉันใด 
แม่โยคาวจรก็ฉันนั้น เพราะมิได้ทำบุพพกิจ พอเข้าเนวสัญญานาสัญญายตนะเท่านั้นก็ 
(ต้อง) ถอยกลับมาตั้งอยู่ในอากิญจัญญายตนะ แต่บุรุษผู้เคยเดินทางสายนั้นมาแล้ว 
ในกาลก่อน ครั้นมาถึงสถานที่นั้นก็นุ่งผ้าผืนหนึ่งให้กระชับ แล้วมือก็ถึอผ้าอีกผืนหนึ่งไว้ 
ก้าวลงลู่ลำห้วยหรือทำเพียงแต่สักว่าก้าวเหยียบแผ่นหินที่ร้อนเท่านั้นแล้วเดิน(รีบข้าม) 
ไปทางฝังโน้น ฉันใด พระภิกษุผู้ทำบุพพกิจแล้วก็ฉันนั้นเหมือนก้น เข้าเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะก่อนแล้ว ต่อไปก็เป็นผู้!ม่มีจิตสัมผัสนิโรธอยู่ 

การตั้งอยู่ของนิโรธสมาบัติ 

[๘๘๐] ข้อ ๕. ที่ว่า “... การตั้งอยู่เป็นอย่างไร” ตอบว่า ก็การตั้งอยู่ของนิโรธ 
สมาบัตินั้น ที่เข้าแล้วด้วยประการดังกล่าวมานี้ มีอยู่ด้วยกำหนดกาลเวลา และมีอยู่ 
ด้วยไม่มีการสิ้นอายุ ไม่มีการรอคอยของสงฆ์ และไม , ทรงมีรับสั่งหาของพระบรม 
ศาสดา 

การออกของนิโรธสมาบัติ 

[๘๘๑] ข้อ ๕. ที่ว่า “... การออกเป็นอย่างไร” ตอบว่า การออกมีอยู่โดย ๒ ทาง 
อย่างนี้ คือสำหรับพระอนาคามี การออกมีด้วยการเกิดขึ้นของอนาคามิผลจิต 
สำหรับพระอรหันต์มีด้วยการเกิดขึ้นของอรหัตตผลจิต 


๑ หมายถึง ผ่านลำห้วยได้ ๒ วิธี คือ ลงบุกลุยในลำห้วย ๑ เดินบนแผ่นดินข้ามไป 


10-1996 (1183-1208)8 


1200 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 


๑ 



















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


๑๒๐๑ 


จิตของผู้ออกจากนิโรธสมาบัติน้อมไปสู่พระนิพพาน 

[๘๘๒] ข้อ ๖. ที่ว่า “จิตของผู้ออกแล้ว (จากนิโรธสมาบัติ) น้อมไปในอะไร” 
ตอบว่า น้อมไปในพระนิพพาน เป็นความจริง พระธรรมทินนาเถรีก็ได้กล่าวคำนี้ไว้ว่า 
“วิสาขะผู้อาวุโส จิตของพระภิกษุผู้ออกแล้วแล จากสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ เป็น 
จิตน้อมไปในวิเวก (คือพระนิพพาน) โน้มไปโดยวิเวก โอนเอียงไปทางวิเวก”® 

คนตายกับท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติต่างกัน 

[๘๘๓] ข้อ ๗. ที่ว่า “คนตายแล้ว กับท่านผู้เข้านิโรธสมาบัติ มีความต่างกัน 
อย่างไร” แม้ความ ข้อนี้ท่านก็ กล่าว ไวิในพระสูตรเหมือนกัน ดังท่านพระสารีบุตร 
เถระกล่าวไว้ว่า “อาวุโส คนตายแล้ว ทำกาละแล้ว นี้ใด กายสังขารทั้งหลายของคน 
ผู้นั้น ดับแล้ว ระงับแล้ว วจีสังขารทั้งหลาย ... จิตตสังขารทั้งหลายดับแล้ว ระงับแล้ว 
อายุสิ้นสุดแล้ว ไออุ่นสงบแล้ว อินทรีย์ทั้งหลายแตกสลายแล้ว (ส่วน) พระภิกษุ ผู้ 
เข้าสัญญาเวทยิตนิโรธนี้ใด กายสังขารทั้งหลายของพระภิกษุแม้นั้น ดับแล้ว ระงับแล้ว 
วจีสังขารทั้งหลาย ... จิตตสังขารทั้งหลาย ดับแล้ว ระงับแล้ว อายุยังไม่สิ้นสุด ไออุ่น 
ยังไม่สงบ อินทรีย์ทั้งหลายยังไม่แตกสลาย” ดังนี้ ๒ 


นิโรธสมาบัติเป็นสังขตะหรืออสังขตะ ... 

[๘๘๔] แต่ในคำถามข้อ ๘. ที่ว่า “นิโรธสมาบัติเป็นสังขตะหรืออสังขตะ 1 ..” 
เป็นต้น ไม่ควรกล่าวตอบว่า เป็นสังขตะบ้าง เป็นอสังขตะบ้าง เป็นโลกิยะบ้าง เป็น 
โลกุตตระบ้าง เพราะเหตุไร เพราะไม่มีอยู่โดยสภาวะ แต่โดยเหตุที่นิโรธสมาบัตินั้น ชื่อว่า 
เป็นอันเข้าได้ด้วยอำนาจของพระอริยบุคคลผู้เข้าอยู่ เพราะฉะนั้น จะกล่าวว่า “นิปผันนะ- 
สำเร็จ” ก็ควร จะกล่าวว่า “อนิปผันนะ - ไม่สำเร็จ” หาควรไม่ 


อิดิ สนุต 0 สมาปตฺตึ 
ทิฏฺเซิว ธมฺเม นิพพาน- 
ภาเวต/วา อริยปณฺณ 0 
ยสฺมา ตสฺมา อิมิสฺสาปิ 
อริยมคฺเคสุ ปณฺณาย 


อัม อริยนิเสวิต 
มิติ สงข 0 อุปาคตํ 
สมาปซฺซนุติ ปณฺฑิตา. 
สมาปตฺติสมตฺถตา 
อานิสํโสติ วุจฺจตีติ. 


๑ ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๖๔/๕๐๕ 


ดูเทียบ ม. มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๗/๔๙๕ 


10-1996 (1183-1208)8 


1201 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 


๒ 



















๑๒01®) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


แปลความว่า 

เพราะเหตุที่บัณฑิตทั้งหลาย ทำอริย (มรรคและผล) 
ปัญญาให้เกิดแล้ว เข้าสมาบัติอันสงบ ซึ่งเข้าถึงการนับว่า 
เป็นนิพพาน ในทิฏฐธรรมทีเดียวนี้ ที่พระอริยเจ้าเสพแล้ว 
ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้น ความเป็นผู้สามารถในการ 
เข้านิโรธสมาบัติแม้นี้ได้ ท่านก็กล่าวว่า เป็นอานิสงส์ของ 
ปัญญาในอริยมรรคทั้งหลาย ฉะนี้แล 


๔. อาหุเนยฺยภาวาทีสิทฺธิ - สำเร็จความเป็นอาหุไนยบุคคลเป็นต้น 


[๘๘๕] ข้อว่า “สำเร็จความเป็นอาหุไนยบุคคลเป็นต้น” หมายความว่า และ 
มิใช่แต่เป็นผู้สามารถในการเข้านิโรธสมาบัติได้เพียงเท่านั้น แต่ว่าแม้ความสำเร็จใน 
ความเป็นอาหุไนยบุคคลเป็นต้นนี้ ก็พึงทราบว่าเป็นอานิสงส์ของโลกุตตรปัญญาภาวนา 
นี้ด้วย ความจริง บุคคลผู้ทำปัญญาให้เกิดแล้ว เพราะเหตุที่ตนเองทำ!ลกุตดรปัญญา 
แม้ทั้ง ๔ อย่างนี้ให้เกิด จึงเป็น 


๑. อาทุไนย บุคคลผู้ควรของคำนับ 

๒. ปาทุไนย บุคคลผู้ควรของต้อนรับ 

๓. ทักขิไนย บุคคลผู้ควรทักษิณาของชาวโลกรวมทั้งเทวดา 

๔. อัญชลีกรณียะ บุคคลผู้ควรทำอัญชลี 

๔. โลกานุตตรปุญญเขตตะ เป็นเขตแห่งบุญอย่างเยี่ยมยอดของโลก 


โดยไม่แตกต่างกัน 


[๘๘๖] แต่โดยแตกต่างกัน'โนโลกุตดร'ปัญญาภาวนานี้ก็คือ 


๑. พระโสดาบัน 

๑. ท่านผู้ทำมรรคปัญญา ที่ ๑ ให้เกิดรายแรกแล้ว มา (ส่ความเป็นพระโสดา 
บัน) ด้วยวิปัสสนาอย่างอ่อนแม้จะเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มีชื่อว่า สัตตักชัตดุปรมะ 
(ผู้เข้าถึงภพ ๗ ครั้ง เป็นอย่างมาก) จะท่องเที่ยวไปตลอด ๗ สุคติภพ แล้วทำที่สุดทุกข์ 


10-1996 (1183-1208)8 


1202 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


๑๒๐๓ 


๒. ท่านผู้มาด้วยวิปัสสนาอย่างกลาง เป็นผู้มีอินทรีย์ปานกลาง มีชื่อว่า โกลัง- 
โกละ (ผู้จากสกุลไปสู่สกุล) จะเร่ร่อนท่องเที่ยวไปตลอด ๒ หรือ ๓ สกุล (คือภพ) แล้ว 
ทำที่สุดทุกข์ 

๓. ท่านผู้มาด้วยวิปัสสนาอย่างแก่ เป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า มีชื่อว่า เอก พีชี จะ 
ทำภพซึ่งเป็นของชาวมนุษย์ให้เกิดเพียงภพเดียวเท่านั้น แล้วทำที่สุดทุกข์ 

๒. พระสกทาคามี 

[๘๘๗] ท่านผู้ทำมรรคปัญญาที่ ๒ ให้เกิดแล้ว มีชื่อว่า พระสกทาคามี จะกลับ 
มาสู่โลกนี้ครั้งเดียวเท่านั้น แล้วทำที่สุดทุกข์ 


๓. พระอนาคามี 


[๘๘๘] ท่านผู้ทำมรรคปัญญา ที่ ๓ ให้เกิดแล้ว มีนามว่า พระอนาคามี โดยมี 
ความต่างกันของอินทรีย์ พระอนาคามีนั้น ละในโลกนี้แล้วไปจบลง (คือปรินิพพาน) 
โดย ๔ ประเภท คือ 


๑. อันตราปรินิพพายี 
๒. อุปหัจจปรินิพพายี 
๓. อสังขารปรินิพพายี 
๔. สสังขารปรินิพพายี 
๔. อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี 

ใน ๔ ประเภทนั้น 


ท่านผู้ปรินิพพานในระหว่างอายุไม่ถึงกึ่ง 
ท่านผู้ปรินิพพานเมื่ออายุพ้นกึ่งไปแล้ว 
ท่านผู้ปรินิพพานโดยไม่ใช้ความเพียรนัก 
ท่านผู้ปรินิพพานโดยใช้ความเพียรมาก 
ท่านผู้มีกระแสในเบื้องบน ไปสู่อกนิฏฐภพ 


๑. ท่านผู้[ปเกิดในสุทธาวาสภพ 5 ’ ภพใดภพหนึ่ง อยู่ยังไม , ถึงครึ่งอายุก็ปรินิพพาน 
(ในภพนั้น) ชื่อว่า อันตราปรินิพพายี 

๒. ท่านผู้ปรินิพพานเลยครึ่งอายุไปแล้ว ชื่อว่า อุปหัจจปรินิพพายี 
๓. ท่านผู้ทำมรรคเบื้องบนให้เกิดโดยไม่ต้องทำความเพียรมาก โดยไม่ต้อง 
ประกอบความเพียรมาก ชื่อว่า อสังขารปรินิพพายี 


๑ สุทธาวาสภพ มี ๕ คือ อวิหา, อตัปปา, สุทัสสา, สุทัสสี, อกนิฎฐา 


10-1996 (1183-1208)8 


1203 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 



















๑๒๐๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. ท่านผู้ทำมรรคเบื้องบนให้เกิดโดยมีการทำความเพียรมาก โดยมีประกอบ 
ความเพียรมาก ชื่อว่า สสังขารปรินิพพายี 

๔. ท่านผู้เกิดในภพใด แล้วขึ้น (สู่ภพ) สูงขึ้นไปจากภพนั้นจนถึงอกนิฏฐภพ 
แล้วปรินิพพานในอกนิฏฐภพนั้น ชื่อว่า อุทธังโสโต อกนิฏฐคามี 

๔. พระอรหันต์ 

[๘๘๙] ท่านผู้ทำมรรคปัญญาที่ ๔ ให้เกิดแล้ว 

๑. บางท่านเป็น สัทธาวิมุต ผู้พ้นพิเศษด้วยศรัทธา 

๒. บางท่านเป็น ปัญญาวิมุต ผู้พ้นพิเศษด้วยปัญญา 

๓. บางท่านเป็น ลุภโตภาควิมุต ผู้พันพิเศษด้วยภาคทั้งสอง 
๔. บางท่านเป็น เตวิซโช ผู้มี , วิชชา ๓ 

๔. บางท่านเป็น ฉฬภิญโญ ผู้มีอภิญญา ๖ 

๖. บางท่านเป็น ปฏิสัมภิทัปปเภทปัตโต ผู้ถึงความแตกฉานในปฏิสัมภิทา 

(ทุกท่าน) เป็นพระมหาขีณาสพ ซึ่งข้าพเจ้ากล่าวระบุถึงมาแล้วว่า “แต่พระอริย 
บุคคลท่านนี้ ในขณะ (บรรลุอริย) มรรค ชื่อว่า กำลังถางรกชัฏนั้นในขณะ (บรรลุอริย) 
ผล ชื่อว่า ถางรกชัฏแล้ว เป็นพระทักขิไณยบุคคลชั้นเลิศของชาวโลกรวมทั้งเทวโลก” 
ดัฟ้ 

เอว 0 อเนกานิสํสา อริยปญณาย ภาวนา 

ยสฺมา ตสฺมา กเรยฺยาถ รตึ ตตฺถ วิจก;ขโณ. 

แปลความว่า 

เพราะเหตุที่การทำอริยปัญญาให้เกิดมีอานิสงส์มากมาย 
ดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้น บัณฑิตผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็น 
แจ้ง ควรทำความอภิรมย์ยินดีในการทำอริยปัญญาให้เกิด 
นั้นเถิด 


10-1996 (1183-1208)8 1204 1 /5/11,3:01 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


๑๒๐๕ 


[๘๙๐] อนึ่ง ปัญญาภาวนาพร้อมทั้งอานิสงส์ ในวิสุทธิมรรค ซึ่งพระผู้มีพระ 
ภาคทรงแสดงด้วยหลักธรรมเป็นประธาน คือศีล สมาธิ และปัญญา ไร้ในคาถานี้'ว่า:- 

สีเล ปติฏฺซิาย นโร สปญโณ จิตฺตํ ปณฺณณฺจ ภาวยํ 
อาตาปี นิปโก ภิกฺขุ โส อิม 0 วิชฏเย ซฏ 0 . 

แปลความว่า 

นรซน ผู้มีปัญญา เป็นภิกษุ มีความเพียร มีปัญญา 
เครื่องบริหาร ตั้งตนไวในศีลแล้วทำสมาธิจิต และปัญญา 
ให้เจริญอยู่ เธอจะพึงถางรกชัฏอันนี้เสียได้ 


เป็นอันข้าพเจ้าได้แสดงไว้บริบูรณ์แล้ว ด้วยพรรณนาความดังกล่าวนี้ 


ปริจเฉทที่ ๒๓ ชื่อว่า ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 
ในปกรณ์วิเสสชื่อวิสุทธิมรรค 

อันข้าพเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมชแห่งสาธุชน ดังนี้ 


10-1996 (1183-1208)8 


1205 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 


















๑๒๐๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


นิคมกถา 

[๘๙๑] ข้าพเจ้าตั้งคาถานี้ คือ:- 

สีเล ปติฏฺซีาย นโร สปณฺโณ จิตฺตํ ปณณณฺจ ภาวย 0 

อาตาปี นํ่ปโก ภิกฺขุ โส อิม 0 วิชฏเย ซฏ 0 

แปลความว่า 

นรซน ยู้มีปัญญา เป็นภิกขุ มีความเพียร มีปัญญา 
เครื่องบริหาร ตั้งตนไวในศีลแล้วทำสมาธิจิต และปัญญา 
ให้เจริญอยู่ เธอจะพึงถางรกชัฏอันนี้เสียได้ 

ได้กล่าวคำใดไว้ว่า:- 

บัดนี้ ข้าพเจ้า (หมายเอาพระมหาพุทธโฆสาจารย์) จัก 
บรรยายความแห่งพระพุทธนิพนธคาถาที่พระผู้มีพระภาค 
ผู้ทรงแสวงหาพระคุณยิ่งใหญ่ตรัสวิสัชนาไว้แล้วนี้ อันต่าง 
ด้วยคุณมีศีลเป็นต้น ตามที่เป็นจริงต่อไป 

โยคีบุคคลเหล่าใดในพระศาสนานี้ ได้รับการ 
บรรพซาอันหาได้ด้วยในพระศาสนาของพระชินเจ้าแล้ว 
แม้ถึงจะต้องการความบริสุทธ เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความ 
บริสุทธิอันเป็นทางตรง ทางเกษมซึ่งสงเคราะห์ด้วยศีล 
เป็นต้น ตามที่เป็นจริงแล้ว ก็จะไม่บรรลุถึงซึ่งความ 
บริสุทธได้ แม้ถึงจะเพียรพยายามอยู่ก็ตาม 

ข้าพเจ้าจักรจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรค ซึ่งมีอันไตร่ตรอง 
ถูกต้องดีแล้วโดยอิงอาศัยเทศนานัยของพระเถระทั้งหลาย 
ซาวมหาวิหาร อันจะทำความปราโมชให้แก่โยคีบุคคล 
เหล่านั้น 

เมื่อข้าพเจ้ารจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นโดยความเคารพ 
ขอสาธุซนทั้งหลายผู้ประสงค์ความบริสุทธิสิ้นทั้งมวล จง 
ใคร่ครวญดูโดยความเคารพเทอญ ดังนี 

วิสุทธิมรรคนี้นั้น ก็เป็นอันข้าพเจ้าได้กล่าวไว้แล้วด้วยพรรณนาความดังกล่าวนี้ 


10-1996 (1183-1208)8 


1206 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 


















ปริจเฉทที่ ๒๓ ปัญญาภาวนานิสังสนิเทศ 


๑๒๐๗ 


[๘๙๒] ก็แล ในวิสุทธิมรรคนั้น 

วินิจฉัยแห่งอรรถทั้งหลาย ต่างโดยคุณมีศีลเป็นต้น 
เหล่านั้นใด เป็นวินิจฉัยที่ท่านกล่าวไว้ในอรรถกถานัย 
แห่งนิกายทั้ง ๕ วินิจฉัยนั้นพ้นจากโทษคือความปะปน 
แห่งนิกายอื่นทั้งสิ้น ข้าพเจ้า นำเอาวินิจฉัยทั้งปวงนั้น มา 
ประกาศไว้ เป็นส่วนมาก เหตุใด เพราะเหตุนั้น ความ 
เอื้อเพีอในวิสุทธิมรรคนั้น พระโยคีทั้งหลาย ผู้มีปัญญา 
หมดจด ปรารถนาวิสุทธิ จึงควรทำแท้แล 

[๘๙๓] ข้าพเจ้าผู้หวังความตั้งอยู่แห่งพระสัทธรรม ได้ 

รับคำเชื้อเชิญจากท่านพระสังฆปาละ ผู้เกิดในวงศ์ 
ของภิกษุชาวมหาวิหาร ซึ่งเป็นฝ่ายเถรวาท มีชื้อ 
เสียงเป็นวิภัซซวาทีประเสริฐสุด เป็นผู้มีความรุ่งเรือง 
มีความประพฤติสะอาด เป็นธรรมเครื่องขัดเกลา 
ประกอบด้วยวินัยและอาจาระ ประกอบ(ความ 
เพียร)ในการปฏิบัติ มีใจประดังด้วยคุณ มีขันติ โสรัจจะ 
และเมตตา เป็นต้น แล้วรจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ชื้น 
ได้รับกองบุญใดด้วยเดชแห่งกองบุญนั้นขอสรรพสัตว์ 
จงประสบสุขเถิด 

[๘๙๔] คัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้แล จบลงโดยพระบาลี ๕๘ ภาณวาร 

โดยปราศจากอันตราย ในที่นี้ ฉันใด ขอมโนรถทั้ง 
หลายที่ถึงความดีงามทุกอย่างของสัตวโลก จงปราศจาก 
อันตรายสำเร็จโดยเร็วพลัน ฉันนั้นเหมือนกันเทอญ 

[๘๙๕] พระเถระผู้ควรจะเรียกว่า โมรัณฑเขฏกะ มีนาม'ไธย ที่ครูทั้งหลาย 
ขนานนามให้ว่า “พุทธโฆสะ” 

๑. ผู้ ประดับด้วยศรัทธา พุทธิ และวิริยะอันหมดจดอย่างยิ่ง 
๒. ผู้เด่นด้วยคุณสมุทัย มีศีล อาจาระ อาชวะ และมัทท'วะ เป็นต้น 
๓. ผู้สามารถในการหยั่งลงสู่ป่าชัฏ (ข้อวินิจฉัยที่ยุ่งยาก)ได้ทั้งในลัทธิฝ่าย 
ตน และในลัทธิฝ่ายอื่น 


10-1996 (1183-1208)8 


1207 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 


















๑๒๐๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 

๔. ผู้ประกอบด้วยความเฉียบคมแห่งปัญญา 

๔. ผู้มีอานุภาพแห่งญาณอันไม่ขัดข้องในคำสอนของพระศาสดา ที่ 
จำแนกเป็นปริยัติคือพระไตรปิฎกพร้อมอรรถกถา 
๖. ผู้เป็นนักไวยากรณ์ใหญ่ 

๗. ผู้ประกอบด้วยความงามแห่งถ้อยคำอันไพเราะเป็นเลิศ ที่ความถึง 
พร้อมแห่งกรณ์ ทำให้เกิดเสียงเปล่งออกมาได้สะดวก 
๘. ผู้เป็นนักพูดชั้นเยี่ยม พูดได้ทั้งผูกทั้งแก้ 
๙. ผู้เป็นมหากวี 

๑๐. ผู้เป็นอลังการแห่งวงศ์ของเหล่าพระเถระ ชาวมหาวิหารผู้เป็นประทีป 
แห่งเถรวงศ์ มีความรู้อันไม่ข้องขัดในอุตริมนุสสธรรม ซึ่งปราศัยไป 
ด้วยคุณต่าง ๆ มีอภิญญา ๖ เป็นต้น มีปฏิลัมทิภาอันแตกฉานเป็น 
บริวาร 

๑๑. ผู้มีค'วามรู้ , หมด'จด กว้างขวาง 
ได้รจนาคัมภีร์วิสุทธิมรรคไว้แก้ว 

[๘๙๖] ขอคัมภีร์วิสุทธิมรรคนี้ จงตั้งอยู่ในโลกแสดงนัย 

แห่งวิสุทธิมีศีลเป็นต้นแก่เหล่ากุลบุตรผู้แสวงหาธรรม 
เครื่องสลัดตนออกจากโลก ตราบเท่าที่พระนามว่า 
“พุทโธ” ขององค์พระโลกเชษฐ์ผู้เป็นมหาฤๅษีเจ้า มี 
พระหฤทัยบริสุทธ คงที่ ยังเป็นไปอยู่ในโลกเทอญฯ 

คัมภีร์วิสุทธิมรรค จบบริบูรณ์ 



10-1996 (1183-1208)8 


1208 


1/5/11,3:01 /\1\/เ 


















ดัชนีค้นคำ วิสุทธิมรรค 


ก 


กตตตากรรม . 

.๑๐๐๐ 

กรรม. 

.๔ 

กรรม ๑๒ ชนิด. 

.๙๙๙ 

กรรมชีาน ๔๐ โดยอาการ ๑๐ อย่าง. 


กรรมรา ว ๗ หมวด. 


กรรมภพ. 

.๔๗, ๙๕๒ 

กรณา. 

.๗๘๐ 

กรณาภาวนา. 

.๕๔๐ 

กรณาอัปปนา ๑๓๒. 

.๕๕๐ 

กลาปสัมมสนณาณ. 

.๑๐๐๙ 

กาฬงการาหาร. 

... ๖๐๙, ๗๕๑ 

กษัตริย์. 

.๗๐๙ 

กสิณกัมมิฎซิาน ๑๐ อย่าง. 

. ๑๘๓ 

กสิณปฏิโลม. 

.๖๕๐ 

กสิณานโลม. 

.๖๕๐ 

กสิณานโลมปฏิโลม. 

.๖๕๑ 

กสิณกกันติกะ. 

.๖๕๑ 

กังขาวิตรณวิสทธิ.๙๗๗, 

๖ 

0 

0 

® 

กัตตกัมยตาฉันทะ. 

. ๕๗๒ 

กัป ๔. 

. ๗๑๐ 

กัมมปลิโพธ. 

. ๑๕๔ 

กัมมปัจจัย. 

. ๘๙๙ 

กัมมวิปากชาอิทธิ . 

. ๖๖ไอ 

กัมม , วิ'ปากณาณ. 


กัมมะ. 

. ๑๕๔ 

กัมมัณณตา. 

. ๗๔๙ 

กัมมัฎชิาน. 


กัมมัฎซิาน ๒ อย่าง. 

.๑๕๙ 

กัลยาณมิตร. 

. ๑๖๐ 

กามาวจรกศลวิบาก-สเหตกะ. 

. ๗๖๑ 

กามาวจรกศล-วิบาก-อเหตกะ. 

. ๗๕๙ 

กามาวจรสมาธิ. 

. ๑๔๓ 


กามาวจรอกุศลวีบาก.๗๖๑ 

กามุปาทาน.๙๔๖ 

กายกัมมัญญตา.๗๗๘ 

กายคตาสติ.๔๑๑ 

กายทสกะ.๙๗๘ 

กายประสาท.๗๔๕ 

กายปัสสัทธิ.๗๗๗ 

กายปาคุญญตา.๗๗๘ 

กายมุทุตา.๗๗๗ 

กายลหุตา.๗๗๗ 

กายวิญญัติรูป.๗๔๘ 

กายสักข .๑๑๐๘, ๑๑๑๓ 

กายุชุกตา.๗๗๘ 

การกระทำนิมิต.๓๖ 

การจำแนกรูปเกิดจากกรรม.๑๐๒๖ 

การจำแนกรูปเกิดจากจิต.๑๐๒๗ 

การจำแนกรูปเกิดจากฤดู.๑๐๓๐ 

การจำแนกรูปเกิดจากอาหาร.๑๐๒๙ 

การด่าแช่ง.๓๖ 

การบริโภค ๔ อย่าง.๖๒ 

การ!]กฝนจิตโดยอาการ ๑๔.๖๕๐ 

การพูดเลาะเล็ม.๓๕ 

การสอนกรรมฐาน ๓ วิธี.๒๐๑ 

การแสวงหาลาภด้วยลาภ.๓๖ 

การหลอกลวง.๓๕ 

กาลปริยันตศีล.๑๙ 

กาลมรณะ.๓๙๗ 

กำเนิด.๙๒๐ 

กิจในอริยสัจจ์ ๔.๑๑๖๕ 

กิริยามโนธาตุ.๓๒ 

กิริยาวิญญาณ.๗๖๒ 

กิริยาอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ.๓๓ 


10-1996 (1209-1232)8 


1209 


1/5/11,3:02/\1\/เ 




















































































๑๒๑๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


กัเลส ๑๐. ๑๑๕๐ 

กิเลสกาม.๒๔๗ 

กุกกุจจะ.๗๘๗ 

กุลปลิโพธ.๑๕๐ 

กุลูปกภิกษุ.๔๓ 

กุศลวาระ ๔.๑๗๑ 

กุศลวิญญาณ.๗๕๖ 

กุศลสังขาร ๓๖.๗๗๑ 

กุหนวัตถุ ๓ อย่าง.๓๗ 

ข 

ขณิกาปีติ.๒๕๒ 

ขยานุปัสสนา.๑๐๕๓ 

ขลุปัจฉาภัตติกังคะ.๘๖, ๑๐๗ 

ขันติ.๔๘๒ 

ขันติสังวร.๑๑ 

ขุททกาปีติ.๒๕๒ 

เขตของพระพุทธเจ้า ๓.๗๐๔ 

ค 

คณปลิโพธ.๑๕๓ 

คณะ. ๑๕๓ 

คตปัจจาคตะ.๙๑ 

คนโทสจริต.๑๖๘ 

คนพุทธิจริต.๑๖๘ 

คนโมหจริต.๑๖๘ 

คนราคจริต.๑๖๘ 

คนวิตกจริต.๑๖๘ 

คนสัทธาจริต.๑๖๘ 

คมิกภัต.๙๗ 

ครุกรรม.๑๐๐๐ 

ความงาม ๓ ประการ.๒๖๐, ๓๗๐ 

ความเจริญแห่งอุเบกขา.๒๖๓ 

ความต่างกันระหว่างปีติกับสุข.๒๕๔ 

ความบริสุทธิ้แห่งปฏิปทา.๒๖๒ 

ความเป็นปฏิกูลโดยอาการ ๑0. ๑0 

ความร่าเริงใจ.๒๖๓ 


ความสงสัย ๑๖ ประการ.๙๙๖ 

ความสังวร.๒๕ 

คหัฎฐศล.๒๓ 

คันถปลิโพธ.๑๕๖ 

คันถะ.๑๕๖ 

คันถะ ๔.๑๑๕๓ 

คัพภปริหรณมูลกทุกข์.๘๓๖ 

คัพภวิปัตติมูลกทุกข์.๘๓๖ 

คัพโภกกันติมูลกทุกข์.๘๓๕ 

คำถวายตัวแก่อาจารย์.๑๙๔ 

คำถวายตัวแด่พระพุทธเจ้า.๑๙๓ 

คำพูด.๒๒๑ 

คิลานปัจจยเภสัช.๕๑ 

คิลานภัต.๙๗ 

คิลานุปัฎฐากภัต.๙๗ 

คุณลักษณะของศีล ๘ ประการ.๓๘๕ 

โคขายิตะ.๙๑ 

โคจร.๒๗ 

โคจรรูป ๔.๗๔๖ 

โคตรภู.๒๔๑ 

โคตรภูญาณ. I. ๑๑๓๑ 

ฆ 

ฆนสัญญา.๑๐๕๓ 

ฆานประสาท.๗๔๓ 

จ 

จตุธาตุววัฎฐาน.๙๗๘ 

จตุธาตุววัตถาน.๖๑๗ 

จริต ๖ อย่าง-แนวทางวินิจฉัย.๑๗๓-๑๗๖ 

จรตษุคคล ๖ ประเภท.๑๖๗, ๑๖๙, ๑๗๐ 

จริยา ๖ อย่าง.๑๖๖ 

จักขุวิญญาณจิต.๓๒ 

จักษุ.๗๑๔ 

จักษุปสาทรูป.๗๔๔ 

จาคานุสสต . ๓๘๗ 

จารตตศล . ๑๗ 


10-1996 (1209-1232)8 


1210 


1/5/11,3:02/\1\/เ 






















































































ดัชนีคันคำ วิสุทธิมรรค 


๑๒๑๑ 


จำแนก ๑ เดือน. 


. ๑๐๓๘ 

ชิวหาประสาท. 


.๗๔๕ 

จำแนก ๑ ปี. 


. ๑๐๓๗ 

ชีวิต. 


.๗๗๓ 

จำแนก ๑ วัน. 


. ๑๐๓๘ 

ชีวิตรป. 


. ๗๔๗ 

จำแนก ๑๐๐ ปี. 


.๑๐๓๔-๑๐๓๗ 

ชีวีติ'นทรีย์. 


. ๗๔๗ 

จำแนกก้าวเท้า ๖ ระยะ 


.๑๐๓๙ 


ฌ 


จำแนกโดยอาการ ๖. 


.๑๐๓๙ 

ฌาน. 


.๔ 

จิตตก้มมัฌณตา. 


.๗๗๘ 

ฌานกสิณก้นติกะ. 


.๖๕๑ 

จิตตริติ. 


.๗๘๘ 

ฌานปฏิโลม. 


.๖๕๑ 

จิตตปัสสัทธิ. 


. ๗๗๗ 

ฌานปัจจัย. 


.๙๐๑ 

จิตตปาคฌฌตา. 


.๗๗๘ 

ฌานานกก้นดิก. 


.๖๕๑ 

จิตตมทตา. 


. ๗๗๗ 

ฌานานุโลม 


๖๕๑ 

จตตลหตา . 


. ๗๗๗ 

ฌานานโลมปฏิโลม ... 


.๖๕๑ 

จิตตวิสทธิ. 


. ๙๗๗ 

ฌานเปกขา. 


.๒๘๕ 

จิตตชกตา. 


.๗๗๘ 


ญ 


จินตามยปัณณา. 


.๗๓๕ 

ณาณ. 


.๓๔๙, ๑๐๖๔ 

จติ. 


.๗๖๗ 

ณาณจริยา ๑๖. 


.๑๑๙๓ 

จตปปาตณาณ. 


.๗๑๔ 

ณาณหัสสนวิสทธิ. 



เจตนา. 


.๗๐, ๗๗๒ 

ณาณวิปผาราอิทธิ . 1 .. 


.๖๕๗ 

เจตนาศีล. 


.๑๐ 

ณาณสังวร. 


.๑๐ 

เจตสกศล. 


.๑๐ 

ณาตปริณณา. 


๑๐๐(^, ๑๐๑๐, ๑๑61^๑ 

เจโตปริยณาณ. 


.๖๙๗, ๗๒๔ 

ณาติปลิโพธ. 


.๑๕๔ 

โจรธดงค์. 




ชิ 



ฉ 


ริติภาคิยศีล. 


.๒๓ 

ฉลาดในนิมิต. 


.๒๒๗ 

ริติภาคิยสมาธิ. 


.๑๔๒ 

ฉฬังคเปก'ขา. 


.๒๘๓ 


ต 


ฉันทสมาธิ. 


.๖๖๖ 

ตถตา. 


.๘๖๕ 

ฉันทะ. 


. ๗๗๙ 

ตหังคปหาน. 


.๘, ๑๑๗๔ 


ช 


ตทารัมมณะ. 


.๗๖๗ 

ชนกกรรม . 


.๑๐๐๐ 

ตระกล. 


.๑๕๐ 

ชรตา. 


.๗๕๐ 

ตัณหา. 


. ๒ 

ชราทกข์. 


.๘๓๙ 

ตัณหาหัฬหัตตะ. 


.๙๔๘ 

ชวนจิต . 


.ต๓ 

ตัณหานิสสิตศีล. 



ชวนปฏิปาทกะ. 


.๗๘๐ 

ตัตรมัชฌัตตตา. 


.๗๘๐ 

ชวนะ. 


.๗๖๖ 

ตัตรมัชฌัตตเปกขา 1 .. 


.๒๘๕ 

ชาติทกข์. 


.๘๓๕ 

ติตถโจฬะ. 


.๙๑ 


10-1996 (1209-1232)8 


1211 


1/5/11,3:02/\1\/เ 



















































































๑๒๑๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ติโรภาพ .๖๗๒, ๖๗๗ 

ตรณปริญญา.๑๐๑๐, ๑๑๗๒ 

เตจีวริกังคะ.๘๕, ๙๔ 

เตโชกสณ.๓๐๓ 

เตโชธาตุ.๖๓๔ 

เตโชกังวัฏฏะ.๗๐๓ 

ถ 

ถีนมิทธะ.๗๘๔ 

ถูปจวระ.๙๑ 

เถยยปริโภค.๖๒ 

ท 

ทัสสนะ-สวนะ-ฆายนะ-สายนะ-ผุสนะ.๗๖๔ 

ทางแห่งวิสุทธิ.๓ 

ทายัชช'ปริ'โภค.๖๒ 

ทำวัตถุให้สะอาด.๒๒๓ 

ทำอินทรีย์ให้แก่กล้า.๑๐๒๔ 

ทิฎฐธัมมเวทนียกรรม.๙๙๙ 

ทิฎฐินสสตคล.๑๘ 

ทิฎฐปัตตะ.๑๑๐๘, ๑๑๑๓ 

ทิฏฐิวิสุทธิ.๙๗๗ 

ทิฏรุปาทาน.๙๔๗ 

ทิพพจักขุญาณในอารมณ์ ๔ อย่าง.๗๒๘ 

ทิพพโสตธาตุญาณ.๖๙๔, ๗๒๓ 

ทิสาผรณา.๔๑๘ 

ที่อยู่.๒๒๐ 

ทุกขทุกข์.๘๓๔ 

ทุกขนิเทศ.๘๓๔ 

ทุกขนิโรธคามินิปฏิปทานิเทศ.๘๔๒ 

ทุกขนิโรธนิเทศ.๘๔๗ 

ทุกข์-แยกศัพท์.๘๒๗ 

ทุกขสมุทยนิเทศ.๘๔๗ 

ทุกชะ.๘๔๒ 

ทุกชานุปัสสนา.๑๐๔๓ 

ทุกขาปฏิปทาซิปปาภิญญาสมาธิ.๑๔๑ 

ทุกขาปฏิปทาทันธาภิญญาสมาธิ.๑๔๑ 


ทุคติ.๗๑๙ 

ก!รรู:I.๗๔๒ 

เทวตานุสสติ.๓๙๑ 

เทวทัตติยะ.๙๑ 

เทสนาสุทธิ.๖๒ 

โทมนัส.๘๔๓ 

โทษของวิหิงสาและอานิสงส์ของกรุณา.๔๔๑ 

โทษที่ไม่ถวายตัวแก่อาจารย์.๑๙๔ 

โทษที่ไม่ถวายตัวแด่พระพุทธเจ้า.๑๙๓ 

โทษแห่งศีลวิบัติ.๗๔ 

โทสจริยา.๑๖๖ 

โทสะ.๗๘๖ 

ธ 

ธชาหฎะ.๙๑ 

ธรรม ๑๑ ให้เกิดปติ.๒๓๒ 

ธรรม ๑๑ ให้เกิดวริยะ.๒๓๑ 

ธรรม ๑๑ ให้เกิดสมาธิ.๒๓๖ 

ธรรม ๔ ให้เกิดอุเบกขา.๒๓๖ 

ธรรม ๗ ให้เกิดธัมม่วิจยะ.๒๓๑ 

ธรรม ๗ ให้เกิดปัสสัทธิ.๒๓๔ 

ธรรมที่เป็นปฏิปักษ์แก่มลทิน.๑๙๖ 

ธรรมอันเหมาะสมแก่จริตจริยาของคน ... ๑๗๘-๑๘๑ 

ธัมมฐิติญาณ.๓๔๘, ๑๐๐๖ 

อัมมตาศีล.๒๔ 

อัมมปฏิสัมภิทา.๗๓๘ 

ธัมมาธิปไตยศีล.๒๑ 

อัมมานุสสต.๓๖๙ 

อัมมานุสาร.๑๑๐๘, ๑๑๑๓ 

ธาตุกัมมัฏฐาน.๖๑๗ 

ธาตุนิเทศ.๘๑๑ 

ธาตุมนสิการ.๖๑๗ 

ธาตุสัญญา.๑๙๗ 

ธุดงค ๑๓ ประการ.๘๓ 

ธุดงค์โดยพิสดาร.๑๓๑ 

ธุดงค์โดยย่อ.๑๒๙ 


10-1996 (1209-1232)8 


1212 


1/5/11,3:02/\1\/เ 






















































































ดัชนีคันคำ วิสุทธิมรรค 


๑๒๑๓ 


ธตธรรม . 


นิรตติปฏิสัมภิทา . 



1 . ๗๓๙ 

ธตวาทะ . 

. ๑๒๗ 

นิโรธคามินิปฏิปทา-แยกศัพท์ . 


1 . ๘๒๘ 

ธตะ. 

. ๘๘, ๑๒๗ 

นิโรธ-แยกศัพท์ . 



1 . ๘๒๘ 

ธตังคะ. 

.๘๘, ๑๒๖, ๑๒๙ 

นิโรธานปัสสนา. 



๑๐๕๓ 

ธรภัต. 

.๙๗ 

นิวรณ์ ๕. 



1 . ๒๕๖ 

ธวสัณณา. 

.๑๐๕๓ 

นิสสยปัจจัย . 



1 ๘๙๕ 

น 


นิสสัย ๒ อย่าง . 




นปสาทรป . 

. ๗๕๓ 

นิลกสิณ . 



1 . ๓๐๕ 

นรก . 

. ๗๑๙ 

เนกขัมมสัณฌา . 



1 . ๑๙๗ 

นหานโจฬะ . 

. ๙๑ 

ณปักกะ . 



. ๕ 

นัตถิกวาทะ . 

. ๘๗๒ 

เนาสัณฌานาสัณณายตนฌาน . 


1 . ๖๐๐ 

นัตถิปัจจัย . 

. ๙๐๓ 

เนาเสกขนาเสกขศีล . 



. ๒๒ 

นันทิ . 

. ๑๐๕๓ 

เนสัชชิกังคะ . 

. ๘๗ 

1 ๑๒๓, ๑๒๔ 

นาบัตตนัย . 

. ๙๗๕ 


บ 



นาม . 

. ๙๗๘ 

บทแห่งฤทธี้ ๘ . 



1 . ๖๖๗ 

นามรป . 

. ๘ ๘ ๘ 

บริกรรม . 



1 . ๒๔๑ 

นามรปปริคคหณาณ . 

. ๙๗๗ 

บริขาร . 



. ๕๑ 

นามรปววัฎซิาน . 

. ๙๙๔ 

บาทแห่งฤทธึ้ ๔ . 



1 . ๖๖๖ 

นามวจัฎซิาปนปัณณา . 

. ๗๓๔ 

บ้าน . 



. 1 ๑๐๙ 

นิกันติ . 

. ๑๐๖๗ 

บิณฑบาต . 



. ๔๗ 

นิจจสัณณา . 

. ๑๐๕๒ 

บคคล . 


.๒๒๒, ๕๓๓ 

นิปปริยายทกข์ . 

. ๘๓๕ 

บพพกิจ ๔ ในการเข้านิโรธสมาบัติ . 


๑๑๙๖ 

นิ:!':’;ตกสมาธ . 

. ๑๓๗ 

เบื้องต้นท่ามกลางที่สดของพรหมวิหาร ๔ . 1 .. 

1 ๕๗๒ 

นิปผันนรป . 

. ๗๕๒ 


ป 



นิพพิทาณาณ . 


ปกติศีล . 



. ๒๔ 

นิพพิทานปัสสนา . 

. ๑๐๕๓ 

ปกตปนิสสยะ . 



1 ๘๙๗ 

นิพพิทานปัสสนาณาณ . 

. ๑๐๙๐ 

ปฏิฆะ . 



1 ๕๗๒ 

นิพเพธภาคิยศีล . 

. ๒๓ 

ปฏีจจสมปบาทเป็นมัชฌิมาปฏิปทา 1 ... 


1 . ๘๗๑ 

นิพเพธภาคิยสมาธิ . 

. ๑๔๒ 

ปฏิจจสมปบาทส่วนผล 1 



1 . ๘๖๙ 

นิมันตนภัต . 

. ๙๗ 

ปฏีจจสมุปบาทส่วนเหตุ 



1 . ๘๗๐ 

นิมิต . 

. ๕๙ 

ปฏิจจสมปปันนธรรม .. 1 . 



1 . ๘๖๔ 

นิมิตตะ . 

. ๑๐๕๓ 

ปฏิจจสมปปาทธรรม .. 1 . 



1 . ๓๔๖ 

นิยกะ . 

. ๖๑๙ 

ปฏีจฉันนทกข์ . 



1 . ๘๓๕ 

นิยตสังขาร ๒๗ . 

. ๗๗๒ 

ปฏินิสสัคคานปัสสนา.... 



๑๐๕๓ 

นิรยะ . 

. ๗๑๙ 

ปฏิปทา ๔ . 


๑๓๙, 

๑๑๒๓ 


10-1996 (1209-1232)8 


1213 


1/5/11,3:02/\1\/เ 























































































๑๒๑๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ปฏิปทาญานทัสสนวิสุทธิ.๙๗๗ 

ปฏิปัสลัทธิปาริสุทธิศีล.๖๕ 

ปฏิปัสลัทธิศีล.๒๑ 

ปฏิภาคนิมิต.๒๑๘ 

ปฏิภาณปฏิสัมภิทา.๗๓๙ 

ปฏิสนธิ.๗๖๔, ๙๑๔ 

ปฏิสนธิวิญญาณ.๙๑๘ 

ปฏิสังขาญาณ.๑๑๒๗ 

ปฏิสังขานุปัสสนา.๑๐๔๔ 

ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ.๑๐๙๒, ๑๑๐๙ 

ปฏิสัมภิทาแจ่มใสด้วยอาการ ๔ อย่าง.๗๓๙ 

ปฐวีกสิณ.๒๑๓ 

ปฐวีธาตุ.๖๒๔ 

ปณิธิ. ๑๐๔๓ 

ปณตคล.๒๐ 

ปณตสมาธิ.๑๓๗ 

ปธานสังขาร.๖๖๖ 

ปโยคาภิสังขาร. . ๒ ๒ (ริ) 

ปรับอินทรีย์ให้เสมอกัน. .'๒'๒๔, ๒๒๗ 

ปรามัฎฐศีล.๒๑ 

ปรามาส.๑๑๔๔ 

ปริกถา.๔๓, ๔๙ 

ปริจฉินนากาสกสิณ.๓๐๙ 

ปริจเฉทรูป.๗๔๘ 

ปรญญา ๓.๑๑๗๑ 

ปริตตปริตตารัมมณสมาธิ. 6)๒6) 

ปรตตสมาธิ.๑๓๙ 

ปริตตอัปปมาณารัมมณสมาธิ. 6)๒(3) 

ปริตตารมณ์.๗๒๒ 

ปริเทวะ.๘๔๒ 

ปริปุณณปาริสุทธิศีล.๖๔ 

ปริยันตปาริสุทธิศีล.๖๔ 

ปริยายทุกข์.๘๓๔ 

ปริเยฎฐิสุทธิ. ๖๒ 

ปรูปักกมมูลกทุกข์. ๘๓๗ 


ปลิโพธ ๑๐ อย่าง.๑๔๗ 

ปสาทรูป.๗๔๒, ๗๔๓ 

ปหาน.๗๐ 

ปหาน ๓ อย่าง.๑๑๗๓ 

ปหานปรญญา.๑๐๑๐, ๑๑๗๒ 

ปักขิกภัต.๙๗ 

ปัคคาหะ.๑๐๖๖ 

ปังสุกูลิกังคะ.๘๔, ๘๙, ๙๑ 

ปัจจยปริคคหญาณ.๙๙๔ 

ปัจจยสันนิสสิตศีล.๒๔, ๔๖ 

ปัจจเวกขณญาณ.๑๑๓๗ 

ปัจจเวกขณวสี.๒๗๔ 

ปัจจเวกขณสุทธิ.๖๒ 

ปัจกัย.๘๘๐, ๘๙๐ 

ปัจกัย ๒๔.๘๘๙ 

ปัจจัยของปฏิสัมภิทา ๘ อย่าง.๗๔๐ 

ปัจจุบัน ๓ อย่าง.๗๒๔ 

ปัจจุบันผล ๔.๙๖๗ 

ปัจจุบันเหตุ ๔.๙๖๗ 

ปัจจุปันนารมณ์.๗๒๓ 

ปัจฉาชาตปัจจัย.๘๙๘ 

ปัญจุปาทานขันธทุกข์.๘๔๖ 

ปัญญา.๔, ๗, ๖๑, ๓๔๙ 

ปัญญา ๒ อย่าง.๗๓๔ 

ปัญญา ๓ อย่าง.๗๓๔ 

ปัญญา ๔ อย่าง.๗๓๗ 

ปัญญาภาวนา.๑๑๘๓ 

ปัญญาวิมุต.๑๑๐๘, 6)6)6)6า 

ปัตตปิณฑิกังคะ.๘๖, ๑๐๔ 

ปัตตโยค.๑๐๖ 

ปันถกะ.๙๑ 

ปัสสัทธิ.๑๐๖๔ 

ป่า.๑๑๐ 

ปาฏิปทิกภัต.๙๗ 

ปาณะ.๔๓๓ 


10-1996 (1209-1232)8 


1214 


1/5/11,3:02 / \1\/เ 

























































































ดัชนีคันคำ วิสุทธิมรรค 


๑๒๑๕ 


ปาติโมกขสังวร.๑๐ 

ปาติโมกขสังวรศีล.๒๔ 

ปาปณิกะ.๙๐ 

ปาริสุทธุเปกขา.๒๘๕ 

ปาริหาริกปัญญา.๕ 

ปาริหาริยกัมมัฏฐาน.๑๕๙, ๑๖๐ 

ปิณฑปาติกังคะ.๘๕, ๙๖, ๙๗ 

ปิยวิปปโยคทุกข์.๘๔๕ 

ปตกสณ. ๓๐๖ 

ปีตตาสัย.๖๑๓ 

ปติ.๗๗๓, ๑๐๖๔ 

ปีติ ๕ อย่าง.๒๕๑ 

ปีติสหคตสมาธิ.๑๓๘ 

ปุญญวโตอิทธิ.๖๖๓ 

ปุพพเหตุกศีล.๒๔ 

ปุพพาสัย.๖๑๓ 

ปุพเพนิวาสญาณในอารมณ์ ๘ อย่าง.๗๒๗ 

ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ.๖๙๙ 

ปุริมตัณหา.๙๔๘ 

ปุเรชาตปัจจัย.๘๙๘ 

ปุฬุวกอสุภะ.๓๑๗ 

ผ 

ผรณาปีติ.๒๕๓ 

ผลญาณ. ๑๑๓๕ 

ผลสมาบัติ.๑๑๘๕ 

ผัสสะ. ๗๗๒ 

ผัสสาหาร.๖๐๙ 

พ 

พรหมวิหาร.๔๘๑ 

- ประโยชน์ของพรหมวิหาร.๕๖๙ 

- ลักษณะของพรหมวิหาร ๔.๕๖๘ 

- วิเคราะห์ศัพท์พรหมวิหาร ๔.๕๖๗ 

- เหตุจัดลำดับพรหมวิหาร ๔.๕๗๗ 

- เหตุที่พรหมวิหารมี ๔ อย่าง.๕๗๖ 

- เหตุที่เรียกว่าพรหมวิหาร.๕๗๕ 


- เหตุที่เรียกว่าอัปปมัญญา.๕๗๘ 

พรหมวิหารกัมมัฏฐาน ๔ อย่าง.๑๘๔ 

พรหมวิหารุเปกขา.๒๘๔ 

พระจูฬโสดาบัน.๑๐๐๘ 

พระสกทาคาม.๑๑๓๙, ๑๒๐๓ 

พระโสดาบัน.๑๒๐๒ 

พระอนาคาม.๑๑๓๙, ๑๒๐๓ 

พระอรทันต. ๑๑๔๐, ๑๒๐๔ 

พระอรหันต์สมสีสี.๕๓ 

พระอริยบุคคล ๗ จำพวก.๑๑๐๗ 

พหิทธารมณ์.๗๒๓ 

พหินิกขมนมูลกทุกข์.๘๓๗ 

พหุลกรรม.๑๐๐๐ 

พาหิรรูป.๗๕๒ 

พุทธานุสสติ.๓๔๔ 

พุทธิจริยา.๑๖๗ 

โพชฌงฅ์ ๗ องค์มรรค ๘.๑๑๔๓ 

โพชฌังคโกสัลลสูตร.๔๒๑ 

โพชฌังคุเปกขา.๒๘๔ 

โพธิปักขิยธรรม ๓๗.๑๑๔๑ 

ฟ 

ไฟ .๖๒๐ 

ภ 

ภยตูปัฏฐานญาณ.๑๐๘๑, ๑๑๒๖ 

ภวังค.๗๖๔ 

ภวังคจิต.๓๒ 

กังคานุปัสสนาญาณ.๑๐๗๔, ๑๑๒๖ 

ภาวทสกะ.๙๗๘ 

ภาวนา.๒๖๔ 

ภาวนามยปัญญา.๗๓๕ 

ภาวรูป ๒.๗๔๖ 

ภิกขุ-ความหมาย.๒๕ 

ภิกขุนีศีล.๒๓ 

ภกขุศล .'๒๓ 

ภุชิสสะ.๗๕ 


10-1996 (1209-1232)8 


1215 


1/5/11,3:02/\1\/เ 






















































































๑๒๑๖ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ภต. 

. ๕๓อา 

เมตตาฌาน. 


.๔๙๐ 

ภตรป. 

.๗๔๒ 

เมตตาภาวนา . 



ภมิปฏิสัมภิทา ๒. 

.๗๓๙ 

เมตตาอัปปนา ๕๒๘. 


.๕๓๑ 

ภมิแห่งฤทธี้ ๔. 

.๖๖๕ 

เมถนสังโยค ๗. 


.๗๒ 

ม 


โมหจริยา. 


.๑๖๗ 

มนสิการ. 

. ๗๗๙ 

โมหะ. 


.๗๘๓ 

มนสิการโกสัลละ. 

.๔๑๖ 

ย 



มโนมยาอิทธิ. 

.๖๕๗ 

ยกจิตด้วยสัมโพชฌงค์ ๓. 


.๒๒๘ 

มโนสัณเจตนาหาร. 

.๖๐๙ 

ยถากัมมปคณาณ. 


.๗๑๕ 

มรณทกข์. 

.๘๔๐ 

ยถาก้มมุปคญาณในอารมณ์ ๕ อย่าง 

.๗๒๙ 

มรณะ. 

.๓๙๗ 

ยถาภตณาณ. 


.๑๐๐๗ 

มรณานสสติ. 

.๓๙๗ 

ยถาภตณาณทัสสนะ. 


.๑๐๕๓ 

มละ ๓. 

.๑๑๕๕ 

ยถาภตทัสสนะ. 


.๙๘๗ 

มทัคคตจต. 

.๖๙๘ 

ยถาสันถติก้งคะ. 

.๘๗, ๑๒๑, ๑๒๒ 

มหัคคตสมาธิ. 

.๑๓๙ 

ยมกปาฏิหาริย์ . 


.๖๗๗ 

มหัคคตารมณ์. 

. ๗๒๒ 

เยวาปนกสังขาร ๔. 


.๗๗๙ 

มหาวิปัสสนา ๑๘. 

.๑๐๕๒, ๑๑๗๕ 

โยคะ ๔. 



มหาสมมติ. 

.๗๐๙ 

โยคี, โยคาวจร. 



มหาหัตถิปโทปมสตร. 

.๖๑๙ 

โยคีผ้มีอธิมติสมบรณ์. 


.๒๐๐ 

มัคคณาณ. 

.๖ 

โยคีผัมีอัชฌาสัยสมบรณ์. 


.๑๙๕ 

มัคคปัจจัย. 

.๙๐๑ 

ร 



มัคคามัคคณานทัสสนวิสุทธิ 

.๙๗๗, ๑๐๐๙ 

รกชัฏ. 


. ๒ 

มัจฉริยะ. 

.๗๘๗ 

รถิยโจฬะ. 


.๙๐ 

มัจฉริยะ ๕. 


ระเบียบเข้าหาอาจารย์. 


.๑๖๓ 

มัซฌิมศีล. 

.๒๐ 

ระเบียบปฏิบัติต่ออาจารย์. 


.๑๖๔ 

มัชฌมสมาธิ. 

.๑๓๗ 

ราคจริยา. 


.๑๖๖ 

มานะ. 

.๗๘๕ 

ราคะ. 


๕๗๒,๑๐๕๓ 

มจฉ้ตตะ ๘ หรอ ๑๐ . 


ราชา. 


.๗๑๐ 

มิจฉาทิฎริ . 

.๗๘๔ 

รกขมลิก้งคะ. 


.. ๘๗, ๑๑๓-๔ 

มณ'จิตกัมยตาณาณ. 

๑๐๙๑, ๑๑๐๙, ๑๑๒๖ 

รป. 


.๙๗๘ 

มสิตา. 

.๗๘๐ 

รป ๔. 


.๗๕๔ 

มสิตากา'เมา. 

. ๕๑ 

รป ๕. 


.6 1)(2?(3? 

มทิตาอัปปนา ๑๗๒. 

.(^(เ^ 

รปกลาป. 


.๙๒๐ 

มทตา. 

.๗๔๙ 

รปขันธ์. 


1 .. ๗๔๑, ๗๙๑ 

มลและกาลแห่งภวจักร. 

.๙๖๓ 

รปววัฎชีาปนปัณณา. 


.๗๓๔ 


10-1996 (1209-1232)8 


1216 


1/5/11,3:02/\1\/เ 























































































ดัชนีคันคำ วิสุทธิมรรค 


๑๒๑๗ 


รูปวิภาค.๗๙๐ 

รูปสัตตกะ.๑๐๗๒ 

รูปาวจรสมาธิ.๑๔๓ 

รูปาวจร-อรูปาวจร-โลกุตตรวิบาก.๗๖๒ 

เรื่องสาธก 

- กุลธิดาคนหนึ่ง.๒๕๒ 

- ขันติวาทีดาบส.๕๐๑ 

- เด็กภูตบาล.๖๕๙ 

- ท่านพระมหานาคเถระ.๑๐๖๓ 

- ธรรมปาลกุมาร.๕๐๑ 

- นางอุตตราอุบาสิกา.๖๖๑ 

- พญากระบี่.๕๐๓ 

- พญาช้างฉัททันต์.๕๐๒ 

- พญานาคชื่อจัมเปยยะ.๕๐๕ 

- พญานาคชื่อภูริหัตตะ.๕๐๔ 

- พญานาคชื่อสังขปาละ.๕๐๕ 

- พระกุฎุมพียปุตติสสเถระ.๖๘ 

- พระขาณุโกณฑัญญเถระ.๖๖๐ 

- พระจิตตคุตตเถระ.๕๖ 

- พระจุลปันถก.๖๖๙ 

- พระจุฬาภยเถระ.๑๕๗ 

- พระเจ้าสีลวะ.๕๐๐ 

- พระเถระถูกโจรมัด.๕๓ 

- พระธัมมทินนเถระ.๖๗๕ 

- พระนาคเถระ.๑๕๖ 

- พระนางสามาวดี.๖๖๑ 

- พระพากุละ.๖๕๘ 

- พระพุทธรักขิตเถระ.๒๗๓ 

- พระมหาติสสเถระ (เรื่องที่ ๑).๓๒ 

- พระมหาติสสเถระ (เรื่องที่ ๒).๒๕๒ 

- พระมหาเถระรูปใดรูปหนึ่ง.๖๙ 

- พระมหามิตตเถระ.๕๗ 

- พระมหาสังฆรักขิตเถระ.๖๗ 

- พระมัชฌิมภาณกเทาเถระ.๑๕๖ 

- พระรักกสิเถระ.๒๒๔ 


- พระวังคีสเถระ.๕๕ 

- พระวิสาขเถระ.๕๓๖ 

- พระสังกิจจเถระ.๖๕๘ 

- พระสัญซี'วเถระ.๖๖๐ 

- พระสารีปุตตเถระ (เรื่องที่ ๑).๕๙ 

- พระสารีบุตรเถระ (เรื่องที่ ๒).๖๕๙ 

- พระโสณเถระ.๒๒๕ 

- พระอัมพขาทกมหาติสสเถระ.๖๖ 

- มัณฑูกเทพบุตร.๓๖๑ 

- ศิษย์'พระติสสเถระ.๑๙๕ 

- สามเณรใช้นํ้ามันทาบาตร.๖๐๔ 

ฤ 

ฤ ก 11 ๑๐ . ๖๕๕ 

ฤทธิเกิดด้วยอำนาจกสณ ๑๐ . ๓๑๐-๓๑๒ 

ล 

ลปนา . ๔๑ 

ลม . ๖๒๑ 

ลหุตา . ๗๔๙ 

สักขณรูป ๔ . ๗๕๐ 

ลักษณะของเวทนา .๗๖๙ 

ลักษณะของสังขาร . ๗๗๑ 

ลักษณะของสัจจะ ๔ . ๘๒๙ 

ลักษณะของสัญญา . ๗๗๐ 

ลาภ . ๕๓ 

ลาก'!ล'เพ11. ๑๕๓ 

โลก.๓๕๖ 

โลกธรรม ๘ . ๑๑๕๑ 

โลกาธิปไตยศิล.๒๑ 

โลกิยศล.๒๐ 

โลกิยสมาธิ. ๑๓๗ 

โลกิยอภิญญา.๖๔๙ 

โลกุตตรคล.๒๐ 

โลกุตตรสมาธิ. ๑๓๗ 

โลภะ.๗๘๓ 

โลหิตกสณ.๓๐๗ 


10-1996 (1209-1232)8 


1217 


1/5/11,3:02/ผเ 























































































๑๒๑๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


โลหิตกอสุภะ.๓๑๗ 

โลหิตาสัย.๖๑๓ 

ว 

วจีวิญญัต.๗๔๘ 

วยานุปัสสนา.๑๐๕๓ 

ววัฎฐาน.๖๑๗ 

วสวัตตีวาทะ.๘๗๒ 

วส ๕ อย่าง.๒๗๑, ๑๑๙๓ 

วัฏฏะ ๓.๙๖๘ 

วัดที่ไม่สมควรแก่สมาธิภาวนา.๒๐๔ 

วัดที่สมควรแก่สมาธิภาวนา.๒๑๑ 

วันพระพุทธเจ้าเปิดโลก.๖๗๕ 

วาตาหฏะ.๙๑ 

วาโยกสิณ.๓๐๔ 

วาโยธาตุ.๖๓๔ 

วาโยสิงวัฏฏะ.๗๐๓ 

วารกภัต.๙๗ 

วาริตตคล.๑๗ 

วิกขัมภนปหาน.๘, ๑๑๗๓ 

ริกข'ายิตกอสุภะ.๓๑๖ 

วิกขตตกอสุภะ. ๓๑๖ 

วิการรูป ๓.๗๔๙ 

วิกุพพนาและมโนมยาฤทธึ้.๖๙๒ 

วิกุพพนาอิทธิ.๖๕๗ 

วิคตปัจวัย.๙๐๓ 

วจฉททกอสุภะ. ๓๑๖ 

วิจาร.๒๔๙, ๗๗๓ 

วิจิกจฉา.๗๘๘ 

วิชชา.๓๕๒ 

วิชชามยาอิทธิ.๖๖๔ 

วิชายนมูลกทุกข์.๘๓๗ 

วิญญัดิรูป ๒.๗๔๘ 

วิญญาณ.๘๘๔ 

วิญญาณขันธ์.๗๕๖ 

วิญญาณัญจายตนฌาน.๕๙๖ 


วิญญาณาหาร.๖๐๙ 

วิญณุปสัตถะ.๗๕ 

วิตก.๒๔๙, ๗๗๓ 

วิตักกจริยา.๑๖๗ 

วิถีปฎิปาทกะ.๗๘๐ 

วิธีการแผ่กรุณา ๓ อย่าง.๕๔๗ 

วิธีการแผ่เมตตา ๓ อย่าง.๕๑๖ 

วิธีการแผ่อุเบกขา ๓ อย่าง.๕๖๓ 

วิธี'ข่ม'จิตด้วยสัมโ'พชฌงค์ ๓.๒๓๓ 

วิธีแผ่มุทิตา ๓ อย่าง.๕๕๔ 

วิธีมนสิการ ๘ อย่าง.๔๕๙ 

วิธีรักษาปฏิภาคนิมิต.๒๒๐ 

วิธีเรียนเอากรรมฐาน.๑๙๒, ๒๐๑ 

วินิบาต.๗๑๙ 

วินลกอสุภะ. ๓๑๕ 

วิปปยุตตปัจจัย.๙๐๒ 

วิปริณามทุกข์.๘๓๕ 

วิปริณามานุปัสสนา.๑๐๕๓ 

วิปลาส ๓ .๑๑๕๒ 

วิปัสสนา.๓ 

วิปัสสนา ๓.๑๑๙๖ 

วิปัสสนาปัญญา.๕ 

วิปัสสนาพละ.๑๑๙๒ 

วิปัสสนายานิกะ.๙๗๘ 

วิปัสสนุเ'ปก'ขา.๒๘๕ 

วิปัสสนูปกิเลส 6)0.6)0ไอ6) 

วิปากปัจจัย.๘๙๙ 

วิปากมโนธาตุ.๓๓ 

วิปากอเหตุกมโนวิญญาณธาตุ.๓๓ 

วิ:!พพกอสุภะ.๓๑๖ 

วิภาค ๖.๑๐๗๒ 

วิมุตดิจต.๖๙๙ 

วิโมกข ๓.๑๑๐๔ 

วิรตีคล.๑๐, ๑๘ 

วิรัติ ๓.๗๘๐ 


10-1996 (1209-1232)8 


1218 


1/5/11,3:02*เห 
























































































ดัชนีคันคำ วิสุทธิมรรค 


๑๒๑๙ 


วิราคานุปัสสนา.๑๐๕อา 

วริยะ.๗๗๓ 

วิว้ฎฎะ.๗๑๐ 

วิว้ฎฎัฎฐาย.๗๑๐ 

วิวัฎฎานุปัสสนา.๑๐๕๔ 

วิเวก ๒ อย่าง.๒๔๖ 

วิสมเหตุวาทะ.๘๗๑ 

วิสุทธิศีล.๒๒ 

วิเสสภาคิยธรรม.๑๔๕ 

วิเสสภาคิยศีล.๒๓ 

วิเสสภาคิยสมาธิ.๑๔๒ 

วิหารภัต.๙๗ 

รรยส’3ใร.6)6) 

วีริยะ. ๕๘ 

วิริยุเปกขา.๒๘๔ 

วุฎฐานคามิน.๑๑๑๐ 

วุฎฐานวส.๒๗๓ 

วุฎฐานะ.๑๑๔๖ 

เวทนา ๑.๗๖๘ 

เวทนา ๓.๗๖๘ 

เวทนา ๔.๗๖๙ 

เวทนาเก่า.๔๙ 

เวทนาขันธ์.๗๖๘ 

เวทนาวิภาค.๗๙๒ 

เวทนาใหม่.๔๙ 

เวทนุเปกขา.๒๘๔ 

เวมดิกศีล.๒๒ 

เวรมณี.๗๐ 

โวฎฐัพพนะ.๗๖๖ 

โวทาน.๑๔๔ 

ศ 

ศรัทธา.๔๒ 

คล.๔, ๗, ๙ 

- ความผ่องแผ้วของศีล.๗๔ 

- ความเศร้าหมองของศีล.๗๒ 


- ล้กษณะของศีล.๑๒ 

- อรรถของคล.๑๑ 

- อานิสงส์ของศีล.๑๓ 

- ประเภทของศีล.๑๔-๑๖ 

ส 

สกทาคามิมรรคญาณ. 6)6)๓๘ 

สชาติปัญญา.๔ 

สติ.๔๓, ๒๘๘, ๗๗๔ 

สติปัฏฐาน ๔.๑๑๔๒ 

สติสังวร.๑๐ 

สนธิ ๓.๙๖๔ 

สนธิ ๔.๔๔๘ 

สปทานจาริกังคะ.๘๔, 6)00, 6)06) 

สปริยันตศีล.๑๙ 

สมณจวระ.๙๑ 

สมถนิมิต.๒๓๔ 

สมถพละ.๑๑๙๑ 

สมถยานิกะ.๙๗๘ 

สมนันตรปัจจัย.๘๙๒ 

สมาคมกับบุคคลผู้มีสมาธิ.๒๓๘ 

สมาธิ.๗, ๗๗๓ 

- ความผ่องแผ้วของสมาธิ.๑๔๔ 

- ความเศร้าหมองของสมาธิ.๑๔๔ 

- จำแนกโดยองค์แห่งฌาน.๑๓๖, ๑๔๔ 

- จำแนกโดยอธิบดี.๑๔๓ 

- ลักษณะของสมาธิ.๑๓๔, ๗๗๔ 

- อรรถของสมาธิ.๑๓๔ 

- ประเภทของสมาธิ.๑๓๖-๑๓๙ 

สมาธิจริยา ๙.๑๑๙๓ 

สมาธิวิปผาราอิทธิ.๖๔๙ 

สมาธิสังจัตตนิกะ.๗๔ 

สมาปัชชวสี.๒๗๒ 

สมุจเฉทปหาน.๘, ๑๑๗๙ 

สมุทัย.๑๐๔๓ 

สมุทัย-แยกศัพท์.๘๒๗ 


10-1996 (1209-1232)8 


1219 


1/5/11,3:02/\1\/เ 
























































































๑๒๒0 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


สร:เซาติกก')'.. 

.๘อ)๗ 

สัต'.; กักเก!ติ. 

.๔๗อ) 

สลากภัต. 

.๙๗ 

สัตวโลก. 

.อ)๔๖ 

สวิตักกสวิจารสมาธิ . 

.๑อ)๘ 

สัทธา. 

.๗๗๔ 

สหชาตปัจจัย . 

.๘๙๔ 

สัทธาจริยา. 

.๑๖๗ 

สเหตกวิบาก. 

.๗๘๙ 

สัทธานสารี. 


สฬายตนะ. 

. 69 ๒ ๒ 

สัทธาวิมต. 


สอตตรจต. 

.๖๙๘ 

สันตติ. 

.๗๔๐ 

สังการโจฬะ. 

.๙๐ 

สันติเกรป. 

.๗๔๒ 

สังกิเลส. 

. ๑๒๒ 

สันติรณะ. 

.๗๖๖ 

สังขาร . 

.69690, 6969 ๒, 6969 ๒ 

สัปปายะ ๗ และอสัปปายะ ๗.. 

.'๒๒0 

สังขาร ๓ . 

.๗๗๑, ๑๑๙๒ 

สัปปีดิกสมาธิ . 

.๑อ)๗ 

สังขารขันธ์. 

.๗๗๐ 

สัพพัตถกกัมมัฎซิาน. 

.๑๔๙ 

สังขารกกขั. 

.๘อ)๔ 

สัมปขัณณะ. 

.๒ 69 69 

สังขารปริจเฉท. 

.๙๗๘, ๙๙๔ 

สัมปฏิจฉนะ. 

.๗๖๔ 

สังขารโลก. 

.อ)๔๖ 

สัมปยตตปัจจัย. 

.๙๐๑ 

สังขารเปกขา. 

.๒๘๔ 

สัมปโยคระหว่างสังขารกับกศลวิณณาณ.๗๘๑ 

สังขารเปกขาณาณ. 

.๑๐๙๖, ๑๑๐๙, ๑๑๒๗ 

สัมปโยคระหว่างสังขารกับอกศลวิณณาณ.๗๘๔ 

สังเขป. 

.อ)๔๘ 

สัมมสนณาณ. 


สังคหะ ๔. 

.๙๖๔ 

สัมม:.:!•เทา ๔. 

. ๒, ๑๑๒๒ 

สังฆภัต. 

.๙๗ 

สัมมากัมมันตะ. 

.๘๔อ) 

สังฆานสสติ. 

.อ)๗๙ 

สัมมาทัสสนะ. 

.๑๐๐๗ 

สังโยคาภินิเวสะ. 

. ๑0๒๒ 

สัมมากิฏริ. 

.๘๔๒ 

สังโยชน์ ๑๐. 


สัมมาวาจา. 

.๘๔อ) 

สังวรศีล . 

.๑๐ 

สัมมาวายามะ. 

.๘๔อ) 

สังวรสทธิ. 

.๖๒ 

สัมมาสติ. 

. 69๒๒ 

สังวัฏฏะ. 

.๗๑๐ 

สัมมาสมาธิ. 

. 69๒๒ 

สังวัฎฎัฎซิายี. 

.๗๑๐ 

สัมมาสังกัปปะ. 

.๘๔อ) 

สังสารจักร. 

.อ)๔๖ 

สัมมาอาชีวะ. 

.๘๔อ) 

สัจจนิเทศ. 

.๘๒๔ 

สัมโมหาภินิเวสะ. 

. ๑๐๔อ) 

สัจจานโลมิกณาณ. 

.๑๐๗๑, ๑๑๒๗ 

สัสสตวาทะ . 

.๘๗๑ 

สัจฉิกิริยา อา. 

.๑๑๗๙ 

สามิปริโภค. 

.๖๒ 

สักเกก. 

.๑๘๔ 

สามกกิยะ. 

.๙๑ 

สัณณา อ). 

.๗๗๐ 

สารทานาภินิเวสะ. 

. ๑๐๔อ) 

สัณณาขันธ์. 

.๗๗๐ 

สิกขา อ). 

.๖ 

สัตว์. 

.๔อ)อ) 

สิตภาวสตร. 

.๔๒๑ 


10-1996 (1209-1232)8 


1220 


1/5/11,3:02/\1\/เ 




























































































ดัชนีคันคำ วิสุทธิมรรค 


๑๒๒๑ 


สีมาสมเภท. 

.๕๑๒ 

สีลาสทธิ. 

. ๙๗๗ 

สีสัพพตปาทาน. 

. ๙๔๗ 

สีลานสสติ . 

.๓๘๕ 

สข. 

.๒๕๔, ๑๐๖๖ 

สขสหคตสมาธิ. 

.๑๓๗, ๑๓๘ 

สขสัฌณา. 

. ๑๐๕๓ 

สขาปฏิปทาขิปปาภิณณาสมาธิ... 


สขาปฏิปทาทันธาภิณณาสมาธิ... 


สขมรป. 

. ๗๕๒ 

สคติ. 

.๗๑๙ 

สณณตวิโมกข์. 


สุญญตา 


- โดยอาการ ๖. 

.๑๐๙๘ 

- โดยอาการ ๘. 

.๑๐๙๘ 

- โดยอาการ ๑๐. 

.๑๐๙๙ 

- โดยอาการ ๑๒. 


- โดยอาการ ๔๒. 


สณณตานปัสสนา. 

. ๑๐๕๓, ๑๐๙๖ 

สตมยปัณณา. 

.๗๓๕ 

สทธวิปัสสกะ. 

.๙๘๐ 

สทธิ ๔ อย่าง. 

.๖๒ 

เสกขคีล. 

.ไอไอ 

เสนาสนะ. 

.๕๐ 

เสนาสนะป่า. 


เสมหาสัย. 

. ๖๑๓ 

โสกะ. 


โสดาปัตติมรรคฌาณ. 

. ๑๑๓๒ 

โสตถิยะ. 

.๙๐ 

โสตประสาท. 

.๗๔๕ 

โสมนัสสสหคตปัฌณา. 

.๗๓๔ 

โสสานิกะ. 

.๙๐ 

โสสานิกังคะ. 

... (ริ)(ริ)0}-(ริ)(ริ)(ริ*! 


ห 

หตวิกขิตตกอสุภะ.๓๑๗ 

หทยรูป.๗๔๗ 

หทยวัตถุ.๗๔๗ 

หมู่บ้านบิณฑบาต.๒๒๑ 

หลีกเว้นบุคคลผูไม่มีสมาธิ.๒๓๗ 

หัตถโยคี.๑๐๖ 

หานภาคียธรรม.๑๔๕ 

หานภาคียคีล.๒๓ 

หานภาคียสมาธิ.๑๔๒ 

หิริ โอตตัปปะ.๗๗๕ 

หืนศีล.๒๐ 

หนสมาธิ.๑๓๗ 

เหตุ.๘๘๙ 

เหตุปัจจัย.๘๘๙ 

เหตุอสงไขยสลาย.๗๐๓ 

3 

อกาลมรณะ.๓๙๗ 

อกิริยวาทะ.๘๗๒ 

อกุศลกรรมบถ ๑๐.๑๑๕๕ 

อกุศลจิตตุปบาท ๑๒.๑๑๕๕ 

อกุศลวาระ ๔. ๑๗๐ 

อกุศลวิญญาณ.๗๕๘ 

อกุศลสังขารโทสมูล ๑๘.๗๘๖ 

อกุศลสังขารโมหมูล ๑๓.๗๘๘ 

อกุศลสังขารโลภมูล ๑๗.๗๘๒ 

อคติ ๔. ๑๑๕๓ 

อโคจร.๒๖ 

องค์ฌาน ๕ เป็นปฏิปักษ์แก่นิวรณ์ ๕.๒๔๗ 

องค์แห่งปฐมฌาน ๕.๒๕๗ 

อดีตเหตุ ๕.๙๖๕ 

อตตารมณ.๗๒๓ 

อโทสเหตุ.๑๙๗ 

อโทสะ.๑๙๖, ๗๗๖ 

อธิจิตตสูตร.๔๒๐ 


10-1996 (1209-1232)8 


1221 


1/5/11,3:02/ผเ 





















































































๑๒10)10) 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อธิฎฐานวสี . ๒๗๓ 

อธิฎฐานาอิทธิ.๖๕๗ 

อธิตถ .๖๑๙ 

อธิปติปัจจัย. ๘๙๒ 

อธิปัญญาธัมมวิปัสสนา. ๑๐๕๓ 

อธิโมกข์. .๗๗๙, ๑๐๖๖ 

อนัญญถตา.๘๖๕ 

อนัตตานุปัสสนา.๑๐๕๓ 

อนันตร'ปัจจัย. ๘๙๒ 

อบันตรูปนิสสยะ.๘๙๖ 

อนาคตผล ๕.๙๖๘ 

อนาคตังสญาณในอารมณ์ ๘ อย่าง.๗๒๙ 

อนาคตารมณ์. ๗๒๓ 

อนาคามิมรรคญาณ.๑๑๓๙ 

อนาจาร.๒๖, ๒๘ 

อนิจจตา.๗๕๑ 

อนิจจานุปัสสนา.๑๐๕๒ 

อนินทรียรูป.๗๕๓ 

อนิปผันนรูป.๗๕๒ 

อนิมิตตวิโมกข์.๑๑๐๕ 

อนิมิตตานุปัสสนา.๑๐๕๓ 

อนิยตสังขาร ๕.๗๘๐ 

อนสสตคล.๑๘ 

อนุตตรจต. ๖๙๙ 

อนุปสัมปันนศีล.๒๓ 

อนุปาทินนรูป.๗๕๓ 

อนุโลม.๒๔๑ 

อนุโลมญาณ.๑๑๒๕ 

อนุสสติ ๑๐ ประการ.๓๔๓ 

อบุสสติกัมมัฏฐาน ๑๐ อย่าง.๑๘๔ 

อนุสัย ๗.๑๑๕๔ 

อโนธิสผรณา.๕๑๖ 

อโนธิโสบุคคล ๕ จำพวก.๕๓๒ 

อปราปรเวทนียกรรม.๙๙๙ 

อปรามัฏฐปาริสุทธิศีล.๖๕ 


อปรามัฎฐศีล.๒๑, ๗๕ 

อปริยันตปาริสุทธิศีล.๖๕ 

อปริยันตศีล.๑๙ 

อปริยาปันนสมาธิ.๑๔๓ 

อปาย .๗๑๙ 

อปายโกศล.๗๓๖ 

อภิญญา.๑๓๙, ๖๕๙ 

อภินิเวสะ. ๑๐๕๓ 

อภิสมาจาริกศีล.๑๘ 

อโมหเหตุ.๑๙๗ 

อโมหะ.๑๙๖, ๗๗๖ 

อรติ. ๕๗๒ 

อรหัตมรรคญาณ.๑๑๔๐ 

อริยสัจ-แยกศัพท์.๘๒๘ 

อริยาอิทธิ.๖๖๑ 

อริย:.วาท.๗๑๖ 

อรูปสมาบัติ.๕๘๙ 

อรูปาวจรสมาธิ.๑๔๓ 

อโลภเหตุ.๑๙๗ 

อโลภะ.๑๙๖, ๗๗๖ 

อวิคตปัจจัย.๙๐๔ 

อวิชชา.๘๗๙, ๘๘๕ 

อวิตกตา.๘๖๕ 

อวิตักกวิจารสมาธิ.๑๓๘ 

อวิตักกาวิจารสมาธิ.๑๓๘ 

อวรติคล.๑๘ 

อวิสุทธิศีล.๒๒ 

อวิหิงสาสัญญา.๑๙๗ 

อวติกกมศล.๑๑, ๗๐ 

อสงไขย ๔.๗๑๒ 

อสุภ ๑๐ ตามประเภทของจริต.๓๓๘ 

อสุภกัมมัฏฐาน ๑๐ อย่าง.๑๘๓ 

อสุภสัญญา . ๑๙๗ 

อสุภะ ๑๐ . ๓๑๕ 

อเสกขศึล.๒๒ 


10-1996 (1209-1232)8 


1222 


1/5/11,3:02/\1\/เ 


























































































ดัชนีคันคำ วิสุทธิมรรค 


๑๒๒๓ 


อหิริกะ อโนตตัปปะ.๗๘๒ 

อเหตุกวาทะ.๘๗๑ 

อเหตุกวิบาก.๗๘๘ 

อโหสิกรรม.๙๙๙ 

อัคคิกขันธสูตร.๗๖ 

อัคคฑัฑฒะ.๙๑ 

อังคววัฎฐาปนะ.๖๕๒ 

อังคสังอันติกะ.๖๕๑ 

อังคารัมมณสังอันติกะ.๖๕๒ 

อัชฌัตตารมณ์.๗๒๓ 

อัชฌัตติกรูป.๗๕๒ 

อัชฌาสัย ๖ ประการ.๑๙๙ 

อัญญมัญญปัจจัย.๘๙๔ 

อัญญานุเบกขา.๕๗๒ 

อัฎฐิกอสุภะ.๓๑๗ 

อัตตาาทุปาทาน.๙๔๗ 

อัตตสัญญา . ๑๐๕๓ 

อัตตาธิปไตยศีล.๑ 

อัตตุปักกมมูลกทุกข์.๘๓๗ 

อัตถปฏิสัมภิทา.๗๓๗ 

อัตถปัจจัย.๙๐๒ 

อักนา.๓๔๘ 

อัทธานปลิโพธ.๑๕๔ 

อันติมจัตถุ.๗๑๖ 

อัปปฏิจฉันนทุกข์.๘๓๕ 

อัปปฏิสังขา.๑๐๕๔ 

อัปปณิหิตวิโมกข์.๑๑๐๖ 

อัปปณิหิตานุปัสสนา.๑๐๕๓ 

อัปปนาโกศล ๑๐ ประการ.๒๒๓ 

อัปปนาชวนวิถีจิต.๒๔๑ 

อัปปนาสมาธิ.๑๓๖, ๒๑๘ 

อัปปมาณปริตตารัมมณสมาธิ.๑๔๑ 

อัปปมาณสมาธิ.๑๔๑ 

อัปปมาณสัญญา.๑๙๗ 

อัปปมาณอัปปมาณารัมมณสมาธิ.๑๔๑ 


อัปปมาณารัมมณสมาธิ.๑๔๑ 

อัปปิยสัมปโยคทุกข์.๘๔๔ 

อัพโพหาริก. . (ธิ) (ธิ) (ว'ใ (ฮิ) 

อัพโภกาสอังคะ.๘๗, ๑๑๖ 

อัพยัคคนิมิต.๒๓๔ 

อัพยากฤตวิญญาณ.๗๔๙ 

อัพยากฤตสังขารฝ่ายกิริยา.๗๘๙ 

อัพยากฤตสังขารฝ่ายวิบาก.๗๘๘ 

อัพยาปาทสัญญา.๑๙๗ 

อัพยาปารนัย.๙๗๔ 

อัสสาสะปัสสาสะ.๔๔๐ 

อาการ ๒๐. ๙๖๔ 

อาการ ๔๐ (สัมมสนะ ๔๐). ๑๐๑๘, ๑๐๒๓ 

อาการ ๙ อย่างของกัมมัฏฐาน.๒๐๑ 

อากาสธาตุ.๗๔๘ 

อากาสานัญจายตนฌาน.๔๙๐ 

อากิญจัญญายตนฌาน.๔๙๘ 

อาอันตุกอัต.๙๗ 

อาจาร.๒๖ 

อาจารย์ผู้ให้กัมมัฏฐาน.๑๖๐ 

อาจารศีล.๒๔ 

อาชีวปาริสุทธิศีล.๒๔, ๓๔, ๔๔ 

อาชีจัฎฐมกศีล.๑๗ 

อาตาปะ.๔ 

อาตาปี.๔ 

อาทานะ.๑๐๔๓ 

อาทิพรหมจริยกศีล.๑๘ 

อาทินวานุปัสสนา.๑๐๔๔ 

อาทินวานุปัสสนาญาณ.๑๐๘๔, ๑๑๒๖ 

อานาปานสติ.๔๔๒ 

อานิสงส์กรุณา.๔๔๐ 

อานิสงส์ของศีลสมบัติ.๘๐ 

อานิสงส์ถวายตัวแก่อาจารย์.๑๙๔ 

อานิสงส์ถวายตัวแด่พระพุทธเจ้า.๑๙๓ 

อานิสงส์อังคานุปัสสนาญาณ.๑๐๘๐ 


10-1996 (1209-1232)8 


1223 


1/5/11,3:02/\1\/เ 


























































































๑๒๒๔ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


อานิสงส์มุทิตา.๕๕๘ 

อานิสงส์เมตตา ๑๑ ประการ.๕๐๘ 

อานิสงส์โสดาปัตติมรรค.๑๑๓๕ 

อานิสงส์อานาปานสติ.๔๗๕ 

อานิสงส์อุเบกขา.๕๖๖ 

อานิสงส์อุปสมานุสสติ.๔๗๙ 

อานุภาพของมรรคญาณ.๑๑๔๑ 

อานุภาพที่ต่างกันของอัปปมัญญา.๕๘๔ 

อาเนญชะ.๖๖๗ 

อาปาณโกฏิกศีล.๑๙ 

อาโป. ๓๐๒, ๖๒๐ 

อาโปกสิณ. ๓๐๑ 

อาโปธาตุ.๖๓๐ 

อาโปสังวัฎฎะ.๗๐๓ 

อาพาธ.๑๕๕ 

อาพาธปลิโพธ.๑๕๕ 

อาภิเสกกะ.๙๑ 

อายโกศล.๗๓๖ 

อายตนะ.๘๐๗ 

อายตนะนิเทศ.๘๐๕ 

อายุทุพลภาพ.๔๐๖ 

อายูหนะ.๑๐๕๓ 

อารมณ์ของพรหมวิหาร ๔.๕๗๓ 

อารักขโคจร. ๓๐ 

อารณณกังคะ.๘๗, ๑๐๙, ๑๑๑ 

อารัมมณปฏิปาทกะ.๗๗๙ 

อารัมมณปัจจัย.๘๙๑ 

อารัมมณวจัฎฐาปนะ.๖๕๒ 

อารัมมณสังกันติกะ.๖๕๑ 

อารัมมณูปนิสสยะ.๘๙๕ 

อารุปปกัมมัฏฐาน ๔ อย่าง.๑๘๔ 

อาลปนา.๔๑ 

อาลยาภินิเวสะ.๑๐๕๔ 

อาโลกกสณ. ๓๐๘ 

อาวัชชนวสี. ๒๗๒ 


อาวัชชนะ.๗๖๕ 

อาวาสปลิโพธ.๑๔๘ 

อาวิภาพ .๖๗๒, ๖๗๗ 

อาสวะ ๔. ๑๑๕๓ 

อาสันนกรรม.๑๐๐๐ 

อาเสวนปัจจัย.๘๙๘ 

อาหาร ๔ อย่าง.๖๐๙ 

อาหารปัจจัย.๙๐๐ 

อาหารปัจจัยของธัมมวิจยะ.๒๒๙ 

อาหารปัจจัยของปัสสัทธิ.๒๓๔ 

อาหารปัจจัยของปีติ.๒๓๐ 

อาหารปัจจัยของวิริยะ. ๒๒๙ 

อาหารปัจจัยของสมาธิ.๒๓๔ 

อาหารปัจจัยของอุเบกขา.๒๓๕ 

อาหารและอากาศ.๒๒๒ 

อาหาเรปฏิกูลสัญญา.๖๐๙ 

อิจฉิตาลาภทุกข์.๘๔๕ 

อิชฌนัฏเฐนอิทธิ.๖๖๔ 

อิณปริโภค.๖๒ 

อิทธิ.๑๕๘ 

อิทธิบาท.๖๖๖ 

อิทธิบาท ๔.๑๑๔๒ 

อิทธิปลิโพธ.๑๕๘ 

อ^ไเอะ .๙๑ 

อิทัปปัจจยตา.๘๖๕ 

อินทริยนิเทศ.๗๒๑ 

อินทรีย์ ๕ พละ ๕.๑๑๔๓ 

อินทรียปัจจัย.๙๐๐ 

อินทรียรูป.๗๕๓ 

อินทรียสังวรศีล.๒๔, ๓๑ 

อิริยาบถ.๒๒๒ 

อสสา.๗๘๗ 

อุคคหโกสัลละ ๗.๔๑๓ 

อุคคหนมิต.๒๑๗ 

อุจเฉทวาทะ.๘๗๒ 


10-1996 (1209-1232)8 


1224 


1/5/11,3:02*เห 


























































































ดัชนีคันคำ วิสุทธิมรรค 


๑1ต)1ต)๕ 


อตตรตัณหา. 

.๙๔๘ 

อปปีฬกกรรม. 

.๑๐๐๐ 

อตริมนสสธรรม. 

.๓๔ 

อปสมานสสติ . 

.๔๗๘ 

อทเทสภัต. 

.๙๗ 

อปัฏซิานะ. 

. ๑๐๖๖ 

อทธัจจะ. 

.๗๘๔ 

อปัตถัมภกกรรม. 

.๑๐๐๐ 

อทธมาตกอสภะ. 

. ๓๑๕ 

อปาทายรป . 

.๗๔๒ 

อทยพยณาณ. 


อปาทินนรป . 

.๗๕๓ 

อทยพยานปัสสนาณาณ. 

. ๑๐๕๕, ๑๐๗๑ 

อปายโกศล. 

.๗๓๖ 

อบายบรรเทาความโกรธ. 

.๔๙๐-๕๑๑ 

อปายาส . 

.๘๔๓ 

อเบกขา. 

. ๑๐๖๖ 

อเปกขาสหคตปัณณา. 

.๗๓๔ 

อเบกขา ๑๐ ประการ. 

.๒๘๓ 

อเปกขาสหคตสมาธิ. 

. ๑๓๘ 

อเบกขาภาวนา. 

. (&! (^ 

อโปสดิกภัต. 

.๙๗ 

อเบกขาอัปปนา ๑๓๒. 

.๕๖๖ 

อพเพงคาปีติ. 

.'๒ ๕ '๒ 

อปฆาตกรรม. 

.๑๐๐๐ 

อภโตภาควิมต. 


อปจยะ. 

.๗๕๐ 

เอกัตตนัย. 

. ๙๗๔ 

อปจาร . 

.๒๔๑ 

เอกาสนิกังคะ. 

.๘๖, ๑๐๒-๑๐๓ 

อปจารบ้าน. 

.๑๐๙ 

เอวังธัมมตานัย. 

. ๙๗๕ 

อปจารเรือน. 


โอกกันติกาปีติ. 

.๒ ๕ '๒ 

อปจารสมาธิ. 

. ๑๓๖, ๒๑๘ 

โอกาสโลก. 

.๓๕๖ 

อปนิพันธโคจร. 

.๓๐ 

โอฆะ ๔. 


อปนิสสยโคจร. 

.๒๙ 

โอชารป . 

.๗๕๑ 

อปนิสสยปัจจัย. 

.๘๙๕ 

โอทาตกสิณ. 

.๓๐๗ 

อปปัชชเวทนียกรรม. 

.๙๙๙ 

โอธิโสผรณา. 

.๕๑๗ 

อปปัตติภพ. 

.๓๔๗, ๙๕๒ 

โอภาส. 

.๔๒, ๕๙, ๑๐๖๒ 

อปปันนะ ๔. 


โอฬาริกรป. 

. ๗๕๒ 





10-1996 (1209-1232)8 


1225 


1/5/11,3:02/\1\/เ 




































































ดัชนีศัพท์บาลี วิสุทธิมรรค 


อ-อา 


อกมฺมาสานิ. .อา๘๖ 

อกาลิโก.๓๗๕ 

อกุสเล 1:มุ!.ม .๔๔๕ 

อกุโกสนา.๔๔ 

อขณฺ 1 ฑานิ.๓๘๔ 

อจฺฉิทุทานิ. ๓๘๖ 

อณุชลีกรณีโย. ๓๘๓ 

อ/)ร ปุริสปุคฺคลา. ๓๘๑ 

อ/)รปนา.๔๐ 

อ/)ริก.๓๑๗ 

อ/)ริมิณุชํ. ๔๒๙ 

อ/)ซิ. ๔๒๗ 

อติริตฺตโภชน 0 ปฏิกุขิปามิ. ๑๐๗ 

อติเรกลาภ 0 ปฏิกุชิปามิ. ๙๖ 

อตฺถตฺถุทุธารโต. ๘๒๙ 

อตฺถิ.๔๑๒ 

อทุกุ , ขมสุข 0 .๒๙๔ 

อทุกุขมสุขเวทนา.๒๙๔ 

อธิจฺจสมุปฺปนฺนนาม. ๓๖๓ 

อธิฎรานาอิทุธิ.๖๔๗ 

อโธ เกสมตฺถกา.๔๑๒ 

อนงฺคเณ.๖๔๔ 

อนจฺจํ.๔๗๓ 

อนิจฺจตา.๔๗๓ 

อนิจฺจานุปสฺสนา.๔๗๔ 

อนิจฺจานุปสฺสี.๔๗๔ 

อนิลํ. ๓๐๔ 

อนีฆา .๔๓๔ 

อนุตฺตรํ ปุณุณกุเขตฺต 0 โลกสฺส. ๓๘๓ 

อนุตฺตโร.๓๔๙ 

อนุตฺตโร ปุริสทมุมสารถี. ๓๖๐ 

อนุปสฺสติ.๑๐๗๖ 


อนุปิยภาณิตา.๔๒ 

อนุพนฺธนา. ๔๔๙ 

อนฺตํ.๔๓๒ 

อนุตคุณํ.๔๓๒ 

อปราม/)รานิ.๓๘๖ 

อปริเสส 0 .๒๙๔ 

อพฺโภกาสิกงฺค 0 สมาทิยามิ. ๑๑๖ 

อพฺยาปชฺชา.๔๓๔ 

อพฺยาปชฺฌปรมตาย .๔๒ 

อก:;:.'เม-.':ย จิตฺตํ.๔๗๒ 

อมุตฺร.๔๔ 

อมฺพุ.๓๐๒ 

อร!.'.!!.'.:กเต.๔๔๗ 

อรห 0 .๓๔๔ 

อริยาอิทุธิ.๖๖๑ 

อวณฺณหาริกา.๔๔ 

อวิจาร.๒๗๘ 

อาชุขา:!จุ'{ย-!.๘๘๐ 

อวตกุกํ.๒๗๘ 

อส:!:.'เยตา.๒๐๔ 

อสพลานิ.๓๘๖ 

อสมาหิตปุคฺคลปริวชุชนโต.๒๒๓ 

อสฺสสามีติ ปชานาติ ปสฺสสามีติ ปชานาติ.๔๔๓ 

อสุสาโส.๔๔๐ 

อสุสุ.๔๓๗ 

อเสจนโก.๔๔๔ 

อเสสา'ภคนิ'!ร'แ:.๘๔๘ 

อากาโส.๓๐๙ 

อาจารโคจรสมุปนุโน.๒๗ 

อาชีวปาริสุทุธิ.๔๔ 

อาตาป.๔๖ 

อาทิ.๔๔ 


10-1996 (1209-1232)8 


1226 


1/5/11,3:02/\1\/เ 
























































































ดัชนีศัพท์บาลี วิสุทธิมรรค 


๑๒๒๗ 


อานาปานสุสติสมาธิ.๔๔๔ 

อาภุชิตฺวา.๔๔๙ 

อายตนโต.๘๐๖ 

อายตเน.๘๐๗ 

อายตสุส นยนโต.๘๐๖ 

อายานํ ตนนโต.๘๐๖ 

อารณฺณิกงฺคํ สมากยาม.๑๐๙ 

อาลปนา.๔๑ 

อาโลโก.๓๐๙ 

อาวตฺถิกนาม.๓๖๓ 

อาวาโส.๒๒๐ 

อาสวสมุทยา อวิชุ'ชาสมุทโย.๘๗๗ 

อาหวนีโย.๓๘๑ 

อาหุน. ๓๘๑ 

อาหุเนยุโย.๓๘๑ 

อิ-อุ 

อิชฺฌนฎเรนอิทฺธิ.๖๖๔ 

อิณปริโภค.๖๒ 

อิโต ลทฺฮํ.๔๔ 

อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ.๔๔๖ 

อินฺทฺริยสมตฺตปฎิปาทนโต.๒๒๓ 

อิมเมว กาย 0 .๔๑๒ 

อมสุม.๔๑๒ 

อมสุม สาสเน กกุ?: .๔๔๖ 

อิริยปถสุส วา.๔๐ 

อิริยาปโถ.๒๒๐ 

อิสุสรายตน 0 .๘๐๗ 

อุกุกาจนา.๔๒ 

อุ!!!?.:!•วา.๔๔ 

อุชุ้ กาย 0 ปณิธาย.๔๔๙ 

อุชุปฎิปนฺโน.๓๘๑ 

อุตุ.๒๒๐ 

อุตุตานกรณ.๓๗๑ 

อุทกํ.๓๐๒ 

อุทริย 0 .๔๓๒ 


อท. 

.๒๗๗ 

อทธํ ปาทตลา. 

.๔๑๒ 

อทธมาตก . 

.๓๑๗ 

อนนหนา . 

.๔๑ 

อปเนยโย. 

.๓๗๗ 

อปปนนปปนณ. 

.๔๔๔ 

อเปกขโก. 

.๒๘๓ 

อเปกขา. 

.๒๘๓, ๕๖๘ 

อลลปนา. 

.๔๑ 

เอ-โอ 


เอกาสนิกงค 0 สมาทยาม. 

. ๑๐๒ 

เอกาสนิ'เก. 

.๘๖ 

เอโกท. 

.๒๗๖ 

เอโกทกาว. 

.๒๗๖ 

เอฏริ. 

.๔๔ 

เอตสส. 

. ๔ (^'ไ®ว 

เอตถปปนน 0 ทกขินทริย 0 อปริเสส 0 นิรชฌติ.๒๙๕ 

เอว. 

. '๒๔๔, ๔๔๔ 

เอว 0 . 

. ๔๔]6ว 

เอส ภควโต สาวกส 0 โฆ. 

. ๓๘๑ 

เอสนา. 

. ๔๔ 

เอหิปสสิโก. 

.๓๖๙, ๓๗๖ 

โอทาต 0 . 

. ๓๐๘ 

โอปนยิโก. 

.๓๖๙, ๓๗๗ 

โอภาส. 

.๔๒ 

โอภาสกมม . 

.๔๓ 

โอภาโส. 

.๓๐๘ 

ก-ค 


กณหวตตนิ. 

.๓0๓ 

กมมนิเย. 

.๖๕๕ 

กมมวิปากชาอิทธิ . 

.๖๖๒ 

กรี. 

.๓๖๓ 

กรีสํ. 

.๔๓๔ 

กรณา. 

.๕๖๗ 

กลยาณมิตตาน 0 อลาโภ. 

.๒๐๔ 


10-1996 (1209-1232)8 


1227 


1/5/11,3:02/ผเ 























































































๑๒๒๘ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


กสุสจิ กฌฺจนตสุม .๑๐๙๗ 

กามโต.๒๔๗ 

กาเมหิ.๒๔๗ 

กาเย.๔๑๒ 

กิโลมกํ. ๔๓๑ 

กิสุมิฌฺจ กิฌฺจนตตฺถิ.๑๐๙๗ 

กุหนา.๔๑ 

กุหายนา.๔๑ 

กุหิตตฺตํ.๔๑ 

เกวลสุส.๘๘๒ 

เกสา.๔๒๒ 

ขโย.๘๕๐ 

ขลุ.๘๖ 

ขลุปจฺฉาภตุติกงฺคํ สมากิยาม.๑๐๗ 

ซิปนา.๔๔ 

เขตฺตสนฺนิสุสิตตา.๒๐๔ 

เขโฬ.๔๓๘ 

คณนา.๔๕๙ 

คนฺธยติ.๘๐๕ 

ครหณา.๔๔ 

ค!'!ฎวิ'.๔๕ 

คหปติทานจีวรํ ปฏิกฺซิปามิ.๙๐ 

คามนุตเสนาสน 0 ปฎิกฺขิปามิ.๑๐๙ 

คิลานปจฺจยเภสชฺช. ๕๑ 

โคจโร.๒๒๐ 

จ-ณ 

จ ศัพท์.๒๘๒ 

จ1)7:ติ.๘๐๕ 

จตุตฺถ . ๒๙๘ 

จตุตฺถกจีวรํ ปฎิกฺขิปามิ.๙๔ 

จตุตาริ ปุริสยุคานิ. ๓๘๑ 

จาฏุกมฺยตา.๔๒ 

จตุตนิคฺคหโต .๒๒๓ 

จิตุตปคฺคหโต .๒๒๓ 

จิตุตสงฺขาโร.๔๗๑ 


จิตตสมปหํสโต. 

.๒๒๓ 

จิตตอชฌเปกขโต. 

.๒๒๓ 

เจตโส. 

.๒๗๖ 

ฉตต. 

.๓๖๓ 

ฉนนํ ปฎิกขิปามิ. 

. ๑๑๓ 

ฉนนณจ รกขมลฌจ ปฎิกขิปามิ. 


ฉฬภิณโณ. 

.๓๖๓ 

ชาตเวโท. 

.๓0๓ 

ชิณณตตํ. 

.๒๐๔ 

ณาณวิปผาราอิทธิ. 

.๖๕๘ 

ฌายปฎิปนโน. 

.๓๘๑ 

ฏ-ณ 


ซิปนา. 

.๔๐, ๔๕๙ 

ซิานโส อนตรธาเปติ. 

.๔๔๔ 

ซิติ 

๔๘ 

ซิเตอาเนณชปปตเต. 

.๖๕๕ 

ฑํสมกสวาตาตปสิรึสปสมผสสานํ. 

.๔๖ 

ฑํสา. 

.๔๖ 

ต-น 


ตจปริยนต 0 . 

.๔๑๒ 

ตโจ. 

.๔๒๔ 

ตตรตตรากินนทินี. 

.๘๔๗ 

ตทธิมตตโต. 

.๒๒๓ 

ตสสาเยว ตณหาย. 

.๔๔๔ 

ตาวตวโต . 

. ๔0๔ 

ตาวภาวโต. 

. ๔0๔ 

เตจีวริกงคํ สมากิยามิ . 

.๙๔ 

เตวิชโช. 

.๓๖๓ 

เตส 0 ปฏ:!สสวา. 

.๔๕๙ 

เถยยปริโภค. 

.๖๒ 

ทกขิณา. 

.๓๘๓ 

ทกซิเณยโย. 

.๓๘๓ 

ทณฑี. 

.๓๖๓ 

ทนตา. 

.๔๒๔ 

ทมโม. 

.๓๖๓ 


10-1996 (1209-1232)8 


1228 


1/5/11,3:02/\เห 






















































































ดัชนีศัพท์บาลี วิสุทธิมรรค 


๑๒10 )& 


ทายชฺชปริโภค.๖๒ 

ทารุสนฺนิสฺสิตตา. ๒๐๔ 

ทีฆํ วา อสุสสนฺโต.๔๔๙ 

ทุกุขํ.๘๒๗ 

ทุกฺขกฺขนฺธสุส. (ะง(?3๒ 

ทุติยกภาชน 0 ปฏิกฺขิปามิ.๑๐๕ 

แมุมา.๔๗๘ 

น จมม กุ'!จริ . ๑๐๙๗ 

น สุสาริ ปฏิกุขิปามิ. . (ธิ)(ธิ)(^9 

นขา.๔๒๔ 

นครสนฺนิสุสิตตา. ๒๐๔ 

นนฺทิ .๑๐๗๗ 

นนฺทิราคสหคต.๘๔๗ 

มาตุต .๒๐๔ 

นหารู. ๔๒๗ 

นานาสนโภชน 0 ปฎิกุขิปามิ . ๑๐๒ 

นาหํ กุวจนิ. ๑๐๙๗ 

นิชิคีสนฺตา .๔๔ 

นิปฺเปสิกตา.๔๔ 

นิมิตุต.๔๒ 

นิมิตุตกมุม.๔๒ 

นิมิตุตกุสลโต .๒๒๓ 

นิโรธ.๘๒๘ 

นิโรธานุปสุสี. ๔๗๔ 

นลํ. ๓๐๖ 

เนมิตุติกนาม. ๓๖๓ 

เนสชุชิกงฺค 0 สมาทิยามิ. ๑๒๓ 

ป-ม 

ปกาสน . ๓๗๑ 

ปกุขนฺทนปฎินิสุสคฺค .๔๗๔ 

ปจฺจตุตํ เวทีตพฺโพ วิณฺณูทิ .๓๗๗ 

ปจฺจนฺตสนฺนิสุสิตตา.๒๐๔ 

ปจฺจย . ๕๑ 

ปจฺจยปฎิเสวนสงขาเตน.๓๗ 

ปจฺจยสนฺนิสุสิตสีล.๕๒ 


ปชา .๓๘๘ 

ปฌฺณตุติ. ๓๗๑ 

ปฎิจฺจ.๘๖๘ 

ปฏิจฺจสมุปฺปาท.๘๖๘ 

ปฏิจฺฉาทนตุถํ.๔๗ 

ปฎินิสุสคฺคานุปสุสี.๔๗๔ 

ปฎฎนสนฺนิสุสิตตา.๒๐๔ 

ปณีโต.๔๔๕ 

ปณฺณํ .๒๐๔ 

ปติตํ.๘๕ 

ปตุตปิณฺฑิกงฺคํ สมาทียามิ . ๑๐๕ 

ปตุถนียตา.๒๐๔ 

ปนฺถนิสุสิตตุตํ.๒๐๔ 

ปปฺผาสํ. ๔๓๑ 

ปรปิฎริม่สิกตา .๔๔ 

ปริกถา. ๔๓ 

ปริจฺจาคปฎินิสุสคฺค.๔๗๔ 

ปริมุข 0 สติ อุป/]รเปตุวา . ๔๔๙ 

ปริเย!]ริ.๔๕ 

ปริโยทาเต .๖๕๕ 

ริริสุกุ!แ .๖๕๕ 

ปลฺลงฺกํ. ๔๔๙ 

ป้สุกูลิกงฺค 0 สมาทียามิ.๙๐ 

'ริสุสมุ!!ย กายสงฺขารํ.๔๕๔ 

ริสุสมุกย จิตุตสงฺขารํ. ๔๗๒ 

ปสุสาโส.๔๕๐ 

ปาณา. ๕๓๓ 

ปาติโมกข.๒๕ 

ปาปเก.๔๔๕ 

ปาปนา.๔๔ 

ปาริภฎย 0 .๔๒ 

ปาริภ/]ยตา.๔๒ 

ปา'ริสุกุธิ . ๔๕, ๔๕๙ 

ปาวโก . .๓0๓ 

ปาหวนีโย.๓๘๓ 


10-1996 (1209-1232)8 


1229 


1/5/11,3:02/\1\/เ 

























































































๑๒๓๐ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


ปาหเนยโย. 


.๓๘๒ 

ปิณฑปาติกงค 0 สมาทิยามิ. 


.๙๖ 

ปิณฑปาติโก. 


. ๒๒ 

ปิณฑปาตี. 


. ๒ ๒ 

ปิตต 0 . 


.๔๓๔ 

ปิหกํ. 


.๔๓๑ 

ปีตก 0 . 


.๓๐๖ 

ปีติปฎิส 0 เวที. 


.๔๗๑ 

ปคคลา. 


.๔๓๓ 

ปคคโล. 


.'๒'๒ 0 

ปณฌวโตอิทธิ. 


.๖๖๓ 

ปปผํ. 


.๒๐๔ 

ปพโพ. 


.๔๓๖ 

ปริสทมมสารถิ. 


.๓๔๙ 

ปฬวก. 


.๓๑๗ 

ปรนนานปปการสส อสจิโน ปจจเวกขติ. 

.๔๑๒ 

โปโนพภวิกา. 


.๘๔๗ 

ผล 0 . 


.๒๐๔ 

ผสนา. 


.๔๔๙ 

พลิพทโท. 


.๓๖๓ 

พหลีกโต. 


.๒๒๒ 

พทโธ. 


.๓๖๒ 

พยาพาธ. 


.๔๒ 

ภควา. 

.๓๖๓, ๓๖๔-๓๖๖ 

ภคควา. 


.๓๖๔ 

ภเคหิ ยตโต. 


.๓๖๖ 

ภตตวา. 


.๓๖๗ 

ภเวส วนตคมโน. 


.๓๖๗ 

ภสสํ. 


.๒๒0 

กากฎีกา. 


.๔๐ 

กากฏ!!). 


.๔๐ 

ภากฎียํ. 


.๔๑ 

ภาคยวา. 


.๓๖๔ 

ภาวิโต. 


.๒๒๒ 

ภชิสสานิ. 


.๓๘๖ 


ภูตา. ๕๓อา 

เภสชฺช.๕๑ 

โภชนํ.๒'๒๐ 

มกสา.๔๖ 

มตฺถลุงฺคํ.๔๓๔ 

มโนมยาอิทฺธิ.๖๔๗ 

มํสํ.๔๒๖ 

มหตฺตํ.๒๐๔ 

มาลุโต.๓๐๔ 

มตุ!?! .๔๖๗ 

มุคฺคสูปฺยตา.๔๒ 

มุคฺคสูโปฺย.๔๒ 

มุตุตํ.๔๔๐ 

มุทิตา.๔๖๗ 

มุ.']ภู!ต.๖๕๔ 

เมตุตา.๔๖๗ 

เมโท .๔๓๗ 

ย-ห 

ยกน 0 . ๔๓๐ 

ยตุวาธิกรณเมน 0 . ๓๒ 

ยถาสนฺถติกงฺค 0 สมาทิยาม. ๑๒๑ 

ยทิทํ. ๓๘๑ 

ยาชโยโค .๓๘๙ 

ยาย 0 ตณฺหา.๘๔๗ 

ยาวตา.๔๗๘ 

ยาวเทว .๔๗ 

รชตายตน 0 .๘๐๗ 

รชฺชสีมสนฺนิสฺสิตตา.๒๐๔ 

รโชหรณํ.๖๗๐ 

รสนุต . ๘๐๖ 

ราค!]ป ย. ๘๔๐ 

ร!!'(.มูกค!ต.๔๔๘ 

รุกฺขมูลิกงฺค 0 สมาทยาม.๑๑๓ 

รูปยติ.๘๐๔ 

ลปนา.๔๑ 


10-1996 (1209-1232)8 


1230 


1/5/11,3:02/\1\/เ 
































































































ดัชนีศัพท์บาลี วิสุทธิมรรค 


๑๒๓๑ 


ลสกา.๔๓๙ 

ลงฺคิกนาม. ๓๖๓ 

โลกวิทู.๓๕๕ 

โลมา.๔'๒๔ 

โลลุปฺปาจารํ ปฎิกฺขิปามิ.๑๐๐ 

โลหิตํ.๔๓๖ 

โลหตกํ.๓๐๗ 

โลหิตก.๓๑๗ 

วกฺกํ.๔๓๐ 

วจฺโฉ. ๓๖๓ 

วตฺถุวิสทกิริยโต.๒๒๓ 

วโท .๙๖๓ 

วธกปจฺจุปฎรานโต.๓๙๙ 

วมฺภนา.๔๔ 

วสา.๔๓๘ 

วาตา.๔๖ 

วาโต.๓๐๔ 

วาริ.๓๐๒ 

วาสุเทวายตนํ.๘๐๗ 

วิกุพฺพนาอิทฺธิ.๖๕๗ 

ริกุ?.ๆ!]ตก.๓๑๖ 

วิกุขิตุตก.๓๑๖ 

ริกตุ:.(1!ลเส.๖๕๕ 

วิจฺฉิทฺทก.๓๑๖ 

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน.๓๕๒ 

วิชฺชามยาอิทฺธิ.๖๖๔ 

วิฌฺณุปฺปสตุถานิ.๓๘๖ 

วิทหติ.๘๑๓ 

วิธยติ.๘๑๓ 

วิปุพฺพก.๓๑๖ 

วิภชน.๓๗๑ 

วิภตุตวา.๓๖๖ 

วิโมทยํ จิตุตํ.๔๗๓ 

วิราก.๒๘๒ 

วิราคา วิมุจฺจติ.๘๔๘ 


วิราคานุปสฺสี.๔๗๔ 

วิราโค เตส 0 ธมฺมานํ อคฺคมกุขายติ.๔๗๘ 

วิวฎฎนา.๔๕๙ 

วิวรณ.๓๗๑ 

วิวิจฺจ.๒๔๕ 

ริสก■เคา•ริ ปุคฺคลานํ อตุถิตา.๒๐๔ 

วิหรติ.๒๕ 

วิหึส.๔๘ 

ๆ'.เสเมติ.๔๔๕ 

เวเทยฺโย.๙๖๓ 

เวยฺยาพาธิก.๕๒ 

สํขิปนา.๔๔ 

สํฆสุส เทม.๙๑ 

สงฺกาสน.๓๗๑ 

สงฺขตา วา อสงฺขตา วา.๔๗๘ 

สจฺจ.๘๓๑ 

สชตา.๙๖๓ 

สตุถา เกามนุสุสา'ริ.๓๖๐ 

สโตการี.๔๔๙ 

สนุ?ปนา.๔๐ 

สนุโต.๔๔๕ 

สนุทิฎริโก.๓๗๔ 

ส:!กามจๆริ!]ค สมาทิยามิ.๑๐๐ 

ส:!:!ติ.๘๐๕ 

สพฺพกายปฏิสํเวที.๔๕๓ 

สมาธิๆ:!ผาราริทฺ11.๖๕๙ 

สมา!]ส-.;ตุต:]กานิ.๓๘๖ 

สมาหิตํ จิตุตํ.๔๗๓ 

สมาหิตปุคฺคลเสวนโต.๒๒๓ 

สมาหิเต.๖๕๕ 

สมุกุกาจนา.๔๒ 

สม!!!?::!มา.๔๔ 

สมุทย.๘๒๗ 

สมุทโย.๘๘๒ 

สมุมุม'/■มา.๔๒ 


10-1996 (1209-1232)8 


1231 


1/5/11,3:02/\1\/เ 


























































































๑๒๓๒ 


คัมภีร์วิสุทธิมรรค 


สมุลฺลปนา. 

สมฺปนฺนชฺฌาสโย 

สมฺปสาทนํ. 

สมฺปาปนา. 

สมุก'นุต. 

สมุมาสมฺพุทฺโฮ... 

สลิลํ. 

สลฺลกุ'ขณา. 

สลุล-.!นา. 

สามนฺตชปุปา. 

สามนฺตชปุปิเตน 

สามิปริโภค. 

สามีจิปฎิปนฺโน... 

สาวกส๒ . 

สิกุขติ. 

สิขี. 

สิงฺฆาณิกา. 

สิริส:!. 

สิล. 

สุขปฎิสํเวที. 

สุคโต. 


.๔๑ 

.๑๙๙ 

.๒๗๖ 

.๔๔ 

.๔๔๒ 

.๓๕๐ 

.๓๐๒ 

.๔๕๙ 

.๔๑ 

.๔๓ 

.๔๐ 

.๖๒ 

๓๘๐, ๓๘๑ 

.๓๘๐ 

.๔๕๓ 

.๓๖๓ 

.๔๓๙ 

.๔๖ 

. 6 ) 6 ) 

.๔๗๒ 

.๓๕๓ 


สุญฌาคารคโต.๔๔๘ 

สุ:!ฏ:!นุ!น.๓๘๐ 

สุลทฺธํ วต เม.๓๘๘ 

สุวณฺณายตนํ.๘๐๗ 

สฺวากุขาโต.๓๗๐ 

เสฏโซิ.๙๖๓ 

เสโท.๔๓๖ 

เสนาสนใสล:!ป่ ปฎิกุขิปามิ.๑๒๑ 

เสมุห 0 .๔๓๕ 

เสยฺยํ ปฎิกุขิปามิ.๑๒๓ 

เสยฺยถีทํ.๘๔๗ 

โส สโตว สสุสสติ สโต '.เส;สสติ.๔๔๙ 

โสณฺฑ.๒๐๔ 

ใสสานก๘' สมาทียามิ.๑๑๘ 

หตริกุขิตฺตก.๓๑๗ 

หทยํ.๔๓๐ 

หิริโกปีน.๔๗ 

หิริโกปินปฎิจฺฉาทนํ.๔๗ 

หุตาสโน.๓๐๓ 

เหตุ .๘๘๙ 

โห ดิ . ๘๘๒ 


10-1996 (1209-1232)8 


1232 


1/5/11,3:02/\1\/เ 






























































